IWE KINI MOSE 
TI A NPE NI 


GENESISI 


l 1 NI atetekọṣe Ọlọrun dá ọrun on aiye. 
2 Aiye si wà ni j(iju, o si ṣofo; òkunkun si 
wà loju ibú: Ẹmi Ọlọrun si nràbaba loju omi. 

3 Ọlọrun si wipe, Ki imọlẹ ki o wà: imọlẹ 
si wà. 

4 Ọlọrun si ri imọlẹ na, pe o dara: Ọlọrun si 
pàla si agbedemeji imọlẹ on òkunkun. 

5 Ọlọrun si pẹ̀ imọlẹ ni Ọsán, ati òkunkun 
ni Oru. Ati aṣalẹ ati owurò o di ọjọ kini. 

6 Ọlọrun si wipe, Ki ofurufu ki o wà li 
agbedemeji omi, ki o si yà omi kuro lara omi. 

7 Ọlọrun si ṣe ofurufu, o si yà omi ti o wà 
nisalẹ ofurufu kuro lara omi ti o wà loke ofu— 
Tufu: o si ri bẹ. 

8 Ọlọrun si pẹ̀ ofurufu ni Ọrun. Ati aṣalẹ ati 
owurọ o di ọjọ keji. 

9 Ọlọrun si wipe, Ki omi abẹ ọrun ki o wọjọ 
pò si ibi kan, ki iyangbẹ ilẹ ki o si hàn: o si ri bẹ. 

10 Ọlọrun si pẹ̀ iyangbẹ ilẹ ni Ilẹ; o si pẹ̀ 
ìwọjọpò omi ni Okun: Ọlọrun si ri pe o dara. 

tI Ọlọrun si wipe, Ki ilẹ ki o hù oko, eweko 
ti yio ma so eso, ati igi eleso ti yio ma so eso ni 
irú tirẹ̀, ti o ni irugbin ninu lori ilẹ: o si ri bẹ. 

12 Ilẹ si sù koriko jade, eweko ti nso eso ni 
irú tirẹ̀, ati igi ti nso eso, ti o ni irugbin ninu 
ni irú tirẹ̀: Ọlọrun si rí pe o dara. 

13 Ati aṣalẹ ati owurò o di ọjẹ kẹta. 

14 Ọlọrun si wipe, Ki awọn imọlẹ ki o wà li 
ofurufu ọrun, lati pàla ọsán on oru; ki nwọn ki 
o si ma wà fun àmi, ati fun akoko, ati fun ọjẹ, 
ati fun ọdún: 

15 Ki nwọn ki o si jẹ imọlẹ li ofurufu ọrun, 
lati mọlẹ sori ilẹ: o si ri bẹ̀. 

16 Ọlọrun si dá imọlẹ nla meji; imọlẹ ti o 
tobi lati ṣe akoso ọsán, ati imọlẹ ti o kere lati 
ṣe akoso oru: o si dá awọn irawọ pẹlu. 

17 Ọlọrun si sọ wọn lọjò li ofurufu ọrun, lati 
ma tàn imọlẹ sori ilẹ, 

18 Ati lati ṣe akoso ọsán ati akoso oru, ati lati 
pàla imọlẹ on òkunkun: Ọlọrun si ri pe o dara. 

19 Ati aṣalẹ ati owurò o di ọjẹ kẹrin. 

20 Ọlọrun si wipe, Ki omi ki o kún fun 
òpọlọpọ ẹdá alaye ti nrakò, ati ki ẹiyẹ ki o ma 
fò loke ilẹ li oju—ofurufu ọrun. 

21 Ọlọrun si dá erinmi nlanla ati ẹdá alaye 
gbogbo ti nrakò, ti omi kún fun li òpọlọpọ ni 
irú wọn, ati ẹiyẹ abiyẹ ni irú rẹ̀: Ọlọrun si ri 
pe o dara. 


22 Ọlọrun si súre fun wọn pe, Ẹ ma bi si i, ẹ 
si má rẹ̀, ki ẹ kún inu omi li okun, ki ẹiyẹ ki o 
si ma rẹ̀ ni ilẹ. 

23 Ati aṣalẹ ati owurọ o di ọjọ karun. 

24 Ọlọrun si wipe, Ki ilẹ ki o mu ẹdá aláye 
ni irú rẹ̀ jade wá, ẹran—òsin, ati ohun ti nrakò, 
ati ẹranko ilẹ ni irú rẹ̀: o si ri bẹ. 

25 Ọlọrun si dá ẹranko ilẹ ni irú tirẹ̀, ati 
ẹran—òsin ni irú tirẹ̀, ati ohun gbogbo ti nrakò 
lori ilẹ ni irú tirẹ̀: Ọlọrun si ri pe o dara. 

26 Ọlọrun si wipe, Jẹ ki a dá enia Hi aworan 
Wa, gẹgẹ bi iri wa: ki nwọn ki o si jọba lori ẹja 
okun, ati lori ẹiyẹ oju-ọrun, ati lori ẹranko, 
ati lori gbogbo ilẹ, ati lori ohun gbogbo ti 
nrakò lori ilẹ. 

27 Bẹli Ọlọrun dá enia li aworan rẹ̀, li awo— 
ran Ọlọrun li o dá a; ati akọ ati abo Hi o dá 
wọn. 

28 Ọlọrun si súre fun wọn. Ọlọrun si wi fun 
Wọn pe, Ẹ ma bi si i, ki ẹ si ma rẹ̀, ki ẹ si gbilẹ, 
ki ẹ si ṣe ikawọ rẹ̀; ki ẹ si ma jọba lori ẹja 
okun, ati lori ẹiyẹ oju—ọrun, ati lori ohun 
alaye gbogbo ti nrakò lori ilẹ. 

29 Ọlọrun si wipe, kiye si i, Mo fi eweko 
gbogbo ti o wà lori ilẹ gbogbo ti nso eso fun 
nyin, ati igi gbogbo ninu eyiti iṣe igi eleso ti 
nso; ẹnyin ni yio ma ṣe onjẹ fun. 

30 Ati fun gbogbo ẹranko ilẹ, ati fun gbogbo 
ẹiyẹ oju—ọrun, ati fun ohun gbogbo ti o nrakò 
lori ilẹ, ti iṣe alaye, ni mo fi eweko tutu gbo— 
gbo fun li onjẹ: o si ri bẹ. 

31 Ọlọrun si ri ohun gbogbo ti o dá, si kiyesi 
i, daradara ni. Ati aṣalẹ ati owurọ o di ọjẹ kẹfa. 


2 1 BẸ H a pari ọrun on aiye, ati gbogbo 
ogun wọn. 


2Ni ijẹ keje Ọlọrun si pari iṣẹ rẹ̀ ti o ti nṣe; 
o si simi ni ijẹ keje kuro ninu iṣẹ rẹ̀ gbogbo ti 
o ti nṣe. 

3 Ọlọrun si busi ijẹ keje, o si yà a si mimé; 
nitori pe, ninu rẹ̀ H o simi kuro ninu iṣẹ rẹ̀ 
gbogbo ti o ti bẹ̀rẹ si iṣe. 

4 Itan ọrun on aiye ni wọnyi nigbati a dá 
wọn, li ọjẹ ti OLUWA Ọlọrun dá aiye on ọrun. 

5 Ati olukuluku igi igbẹ ki o to Wà ni ilẹ, ati 
olukuluku eweko igbẹ ki nwọn ki o to hù: 
OLUWA Ọlọrun kò sa ti ròjo si ilẹ, kò si sí enia 
kan lati ro ilẹ. 


GENESISI 2, 3 
6 Ṣugbọn ikúiku a ti ilẹ wá, a si ma rin oju ilẹ 


7OLUWA Ọlọrun si fi erupẹ ilẹ mọ enia; o 
si mí ẹmí ìye si ihò imu rẹ̀; enia si di aláye 
ọkàn. 

BOLUWA Ọlọrun si gbìn ọgbà kan niha 
ìla—ôrùn ni Edeni; nibẹ̀ Hi o si fi ọkunrin na ti o 
ti mọ si. 

98 Lati inu ilẹ i OLUWA Ọlọrun mu onirtiru 
igi hù jade wá, ti o dara ni wiwò, ti o si dara 
fun onjẹ; ìgi ìye pẹlu larin ọgbà na, ati igi ìmọ 
rere ati buburu. 

10 Odò kan si ti Edeni ṣàn Wá lati rin ọgbà 
na; lati ibẹ̀ li o gbé yà, o si di ipa ori mẹrin. 

ti Orukọ ekini ni Pisoni: on li eyiti o yi 
gbogbo ilẹ Hafila ká, nibiti wurà wà; 

12 Wurà ilẹ na si dara: nibẹ ni bedeliumu 
(ojia) wà ati okuta oniki. 

13 Orukọ odò keji si ni Gihoni: on na li eyiti 
o yi gbogbo ilẹ Kuṣi ká. 

14 Ati orukọ odò kẹta ni Hiddekeli: on li 
eyiti nṣàn lọ si ìha ìla—-ôrùn Assiria. Ati odò 
kẹrin ni Euferate. 

15 OLUWA Ọlọrun si mu ọkunrin na, o si fi i 
sinu ọgbà Edeni lati ma ro o, ati lati ma ṣẹ ọ. 

16 OLUWA Ọlọrun si fi aṣẹ fun ọkunrin na 
pe, Ninu gbogbo igi ọgbà ni ki iwọ ki o ma jẹ: 

17Ṣugbọn ninu igi ìmọ rere ati bururu nì, 
iwọ kò gbọdọ jẹ ninu rẹ̀: nitoripe li ọjẹ ti iwọ 
ba jẹ ninu rẹ̀ kikú ni iwọ o kú. 

18 OLUWA Ọlọrun si Wipe, kò dara ki ọkun— 
rin na ki o nikan ma gbé; emi o ṣe oluranlọwọ 
ti o dabi rẹ̀ fun u. 

19 Lati inu ilẹ HI OLUWA Ọlọrun si ti dá ẹran— 
ko igbẹ gbogbo, ati ẹiyẹ oju-ọrun gbogbo; o si 
mu Wọn tò Adamu wá lati wò orukọ ti yio sọ 
wọn; orukọkorukọ ti Adamu si sọ olukuluku 
ẹda aláye, on li orukọ rẹ̀. 

20 Adamu si sọ ẹran—òsin gbogbo, ati ẹiyẹ 
oju-ọrun, ati ẹranko igbẹ gbogbo, H orukọ; 
ṣugbọn fun Adamu a kò ri oluranlọwọ ti o dabi 
rẹ̀ fun u. 

21OLUWA Ọlọrun si mu orun ìjika kún 
Adamu, o si sùn: o si yọ ọkan ninu egun— 
gun-—ìha rẹ̀, o si fi ẹran di ipò rẹ̀: 

22 OLUWA Ọlọrun si fi egungun—ìha ti o mu 
ni ìha ọkunrin na mọ obinrin, o si mu u tò 
ọkunrin na wá. 

23 Adamu si Wipe, Eyiyi li egungun ninu 
egungun mi, ati ẹran—ara ninu ẹran—ara mi: 
Obinrin li a o ma pẹ̀ e, nitori ti a mu u jade 
lati ara ọkunrin wá. 

24 Nitori na li ọkunrin yio ṣe ma fi baba on 


iya rẹ̀ silẹ, yio si fi ara mô aya rẹ̀: nwọn o si di 
ara kan. 

25 Awọn mejeji si wà ni ìhoho, ati ọkunrin 
na ati obinrin rẹ̀, nwọn kò si tiju. 

3 1EJÒ sa ṣe alarekereke jù ẹranko igbẹ 

iyoku lọ ti OLUWA Ọlọrun ti dá. O si wi 
fun obinrin na pe, ôtọ li Ọlọrun wipe, Ẹnyin 
kò gbọdọ jẹ gbogbo eso igi ọgbà? 

2 Obinrin na si Wi fun ejò na pe, AWa a ma 
jẹ ninu eso igi ọgbà: 

3 Ṣugbọn ninu eso igi nì ti o wà lárin ọgbà 
Ọlọrun ti wipe, Ẹnyin kò gbọdọ jẹ ninu rẹ̀, 
bẹli ẹnyin kò gbọdọ fọwọkàn a, ki ẹnyin ki o 
má ba kú. 

4 Ejò na si wi fun obinrin na pe, Ẹnyin ki 
yio ku ikú kikú kan. 

5 Nitori Ọlọrun mò pe, li ọjẹ ti ẹnyin ba jẹ 
ninu rẹ̀, nigbana li oju nyin yio là, ẹnyin o si 
dabi Ọlọrun, ẹ o mò rere ati buburu. 

6 Nigbati obinrin na si ri pe, igi na dara ni 
jijẹ, ati pe, o si dara fun oju, ati igi ti a ifẹ lati 
mu ni gbén, o mu ninu eso rẹ̀ o si jẹ, o si fi 
fun ọkọ rẹ̀ pẹlu rẹ̀, on si jẹ. 

7 Oju awọn mejeji si là, nwọn si mò pe 
nwọn wà ni ìhoho; nwọn si gán ewe ọpọtọ 
pò, nwọn si dá ibantẹ fun ara wọn. 

8 Nwọn si gbẹ ohùn OLUWA Ọlọrun, o nrìn 
ninu ọgbà ni itura ọjẹ: Adamu ati aya rẹ̀ si fi 
ara wọn pamQ kuro niwaju OLUWA Ọlọrun 
lárin igi ọgbà. 

9OLUWA Ọlọrun si kọ si Adamu, o si wi fun 
u pe, Nibo ni iwọ wà? 

10O si wipe, Mo gbọ oh(in rẹ ninu ọgbà, 
ẹ̀ru si bà mi, nitori ti mo wà ni ìhoho; mo si fi 
ara pamọ. 

11 O si wi pe, Tali o wi fun ọ pe iwọ wà ni 
ìhoho? iwọ ha jẹ ninu igi nì, ninu eyiti mo 
paṣẹ fun ọ pe iwọ kò gbọdọ jẹ? 

12Ọkunrin na si wipe, Obinrin ti iwọ fi pẹlu 
mi, on li o fun mi ninu eso igi na, emi si jẹ. 

13OLUWA Ọlọrun si bi obinrin na pe, Ewo 
ni iwọ ṣe yi? Obinrin na si wipe, Ejò li o tàn 
mi, mo si jẹ. 

14 OLUWA Ọlọrun si wi fun ejò na pe, nitori 
ti iwọ ti ṣe eyi, a fi iwọ bú ninu gbogbo ẹran 
ati ninu gbogbo ẹranko igbẹ; inu rẹ ni iwọ o 
ma fi wé, erupẹ ilẹ ni iwọ o ma jẹ li ọjẹ aiye 
rẹ gbogbo. 

15 Emi o si fi ọta sárin iwọ ati obinrin na, ati 
sarin irú—ọmọ rẹ ati irú—ọmọ rẹ̀: on o f6 ọ li 
ori, iwọ o si pa a ni gigísẹ. 

16 Fun obinrin na li o wipe, Emi o sọ ipọnju 


ati iloyun rẹ di pupò; ni ipọnju ni iwọ o ma 
bimọ; lọdọ ọkọ rẹ ni ifẹ rẹ yio ma fà si, on ni 
yio si ma ṣe olori rẹ. 

17O si wi fun Adamu pe, Nitoriti iwọ gbà 
ohùn aya rẹ gbẹ̀, ti iwọ si jẹ ninu eso igi na, 
ninu eyiti mo ti paṣẹ fun ọ pe, iwọ kò gbọdọ 
jẹ ninu rẹ̀; a fi ilẹ bú nitori rẹ; ni ipọnju ni iwọ 
o ma jẹ ninu rẹ̀ li ọjẹ aiye rẹ gbogbo; 

18 Ẹgún on oṣuṣu ni yio ma hù jade fun ọ, 
iwọ o si ma jẹ eweko igbẹ: 

19 Li ôgùn oju rẹ ni iwọ o ma jẹun, titi iwọ o 
fi pada si ilẹ; nitori inu rẹ̀ li a ti mu ọ Wá, 
erupẹ sa ni iwọ, iwọ o si pada di erupẹ. 

20 Adamu si pẹ̀ orukọ aya rẹ̀ ni Efa; nitori 
on ni iṣe iya alaye gbogbo. 

21 Ati fun Adamu ati fun aya rẹ̀ i OLUWA 
Ọlọrun da ẹwu awọ, o si fi wò wọn. 

22 OLUWA Ọlọrun si wipe, Wò o, ọkunrin na 
dabi ọkan ninu wa lati mò rere ati bururu: njẹ 
nisisiyi ki o má ba nà ọWỌ rẹ̀ ki o si mu ninu 
eso igi ìye pẹlu, ki o si jẹ, ki o si yò titi lai; 

23 Nitorina OLUWA Ọlọrun lé e jade kuro 
ninu ọgbà Edeni, lati ma ro ilẹ ninu eyiti a tí 
mu u jade wá. 

24 Bẹli o lé ọkunrin na jade; o si fi awọn 
kerubu ati idà ina dẹ̀ ìha ìla—6rùn Edeni ti njù 
kakiri, lati ma ṣẹ òna igi ìye na. 


4 1ADAMU si mò Efa aya rẹ̀; o si loyun, o 
si bí Kaini, o si wipe, Mo ri ọkunrin kan 
gbà lọwọ OLUWA. 

20 si bí Abeli arakunrin rẹ̀. Abeli a si ma ṣe 
oluṣọ—agutan, ṣugbọn Kaini a ma ṣe aroko. 

3O si ṣe, li opin ọjẹ wọnni ti Kaini mu ọrẹ 
ninu eso ilẹ fun OLUWA wá. 

4 Ati Abeli, on pẹlu mu ninu akọbi ẹran— 
ọsin ani ninu awọn ti o sanra. OLUWA si fi 
ojurere Wò Abeli ati ọrẹ rẹ̀; 

5 Ṣugbọn Kaini ati ọrẹ rẹ̀ ni kò náni. Kaini si 
binu gidigidi, oju rẹ̀ si rẹ̀wẹsi. 

6 OLUWA si bi Kaini pe Éṣe ti inu fi mbi ọ? € 
si ti ṣe ti oju rẹ̀ fi rẹ̀wẹsi? 

7 Bi iwọ ba ṣe rere, ara ki yio ha yá ọ? bi iwọ 
kò ba si ṣe rere, ẹ̀ṣẹ ba i ẹnu—òna, lọdọ rẹ ni 
ifẹ rẹ̀ yio ma fà si, Ìwọ o si ma ṣe alakoso rẹ̀. 

8 Kaini si ba Abeli arakunrin rẹ̀ sọrọ: o si ṣe, 
nigbati nwọn wà li oko, Kaini dide si Abeli 
arakunrin rẹ̀, o si lù u pa. 

9OLUWA si wi fun Kaini pe, Nibo ni Abeli 
arakunrin rẹ wà? O si wipe, Emi kò mò; emi 
iṣe olutọju arakunrin mi bi? 

10 O si wipe, Kini iwọ ṣe nì? Ohùn ẹ̀jẹ ara— 
kunrin rẹ nkigbe pẹ̀ mi lati inu ilẹ wá. 


GENESISI 3—5 

TI Njẹ nisisiyi a fi ọ ré lori ilẹ, ti o yanu rẹ̀ 
gbà ẹ̀jẹ arakunrin rẹ lọwọ rẹ. 

12 Nigbati iwọ ba ro ilẹ, lati isisiyi lọ, ki yio 
fi agbara rẹ̀ so eso fun ọ mọ; isansa ati alarin— 
kiri ni iwọ o ma jẹ li aiye. 

13 Kaini si wi fun OLUWA pe, ìya ẹ̀ṣẹ mi pò 
jù eyiti emi lẹ̀ rù lọ. 

14 Kiye si i, iwọ lé mi jade loni kuro lori ilẹ; 
emi o si di ẹniti o pamọ kuro loju rẹ; emi o si 
ma jẹ isansa ati alarinkiri li aiye; yio si ṣe 
ẹnikẹni ti o ba ri mi yio lù mi pa. 

15 OLUWA si wi fun u pe, Nitorina ẹnikẹni ti 
o ba pa Kaini a o gbẹsan lara rẹ̀ lẹrinmeje. 
OLUWA si sàmi si Kaini lara, nitori ẹniti o ba ri 
i ki o má ba pa a. 

16 Kaini si jade lọ kuro niwaju OLUWA, o si 
joko ni ilẹ Nodi, ni ìha ìla—ôrtin Edeni. 

17 Kaini si mò aya rẹ̀; o si loyun, o si bí 
Enoku: o si tẹ̀ ilu kan dé, o si sọ orukọ ilu na 
ni Enoku bi orukọ ọmọ rẹ̀ ọkunrin. 

18 Fun Enoku Hi a bí Iradi: Iradi si bí Mehu— 
jaeli: Mehujaeli si bí Metuṣaeli: Metuṣaeli si 
bí Lameki. 

19 Lameki si fẹ obinrin meji: orukọ ekini ni 
Ada, ati orukọ ekeji ni Silla. 

20 Ada si bí Jabali: on ni baba irú awọn ti o 
ngbé agẹ, ti nwọn si li ẹran—òsin. 

21 Orukọ arakunrin rẹ̀ ni Jubali: on ni baba 
irú gbogbo awọn ti nlò dùru ati fẹ̀re. 

22 Ati Silla on pẹlu bí Tubali—kaini, olukọni 
gbogbo ọlọnà. idẹ, ati irin: -. arabinrin 
Tubali—kaini ni Naama. 

231ameki si wi fun awọn aya rẹ̀ pe, Ada on 
Silla, ẹ gbẹ ohùn mi; ẹnyin aya Lameki, ẹ fe— 
tisi Ọrọ mi: nitoriti mo pa ọkunrin kan si ẹ̀dun 
mi, ati ọdọmọkunrin kan si ipalara mi. 

24 Bi a o gbẹsan Kaini lẹrinmeje, njẹ ti La— 
meki ni ìgba àdọrin meje. 

25 Adamu si tun mò aya rẹ̀, o si bí ọmọkun-— 
rin kan, o si pẹ̀ orukọ rẹ̀ ni Seti: o wipe, nitori 
Ọlọrun yàn irú—ọmọ miran fun mi ni ipò 
Abeli ti Kaini pa. 

26 Ati Seti, on pẹlu li a bí ọmọkunrin kan 
fun; o si pò orukọ rẹ̀ ni Enoṣi: nigbana li awọn 
enia bẹ̀rẹ si ikepé orukọ OLUWA. 


1 EYI ni iwe iran Adamu: Li ọjọ ti Ọlọrun 
dá ọkunrin, ii aworan Ọlọrun li o dá a. 
2 Ati akọ ati abo Hi o dá wọn; o si súre fun wọn, 
o si pẹ orukọ wọn ni Adamu, li ọjẹ ti a dá wọn. 
3 Adamu si wà li adoje ọdún, o si bí ọmọ— 
kunrin kan ni jijọ ati li aworan ara rẹ̀; o si pẹ̀ 
orukọ rẹ̀ ni Seti: 


GENESISI 5, 6 

4 Ọjẹ Adamu, lẹhin ti o bi Seti, jẹ ẹgbẹrin 
ọdún: o si bí ọmọkunrin ati ọmọbinrin: 

5 Gbogbo ọjọ ti Adamu wà si jẹ ẹdẹgbẹrun 
ọdún o lé ọgbọn: o si kú. 

6 Seti si wà li ọgọrun ọdún o lé marun, o si 
bí Enoṣi: 

7 Seti si wà li ẹgbẹrin ọdún o lé meje lẹhin 
ti o bí Enoṣi, o si bí ọmọkunrin ati ọmọbinrin: 

8 Ati gbogbo ọjẹ Seti jẹ ẹdẹgbẹrun ọdun o 
lé mejila: o si kú. 

9 Enoṣi si Wà li adọrun ọdún, o si bí Ke— 
nani: 

10 Enoṣi si wà li ẹgbẹrin ọdún o lé mẹdogun 
lẹhin ti o bí Kenani, o si bí ọmọkunrin ati 
ọmọbinrin: 

11 Gbogbo ọjẹ Enoṣi si jẹ ẹdẹgbẹrun ọdún o 
lé marun: o si kú. 

12 Kenani si wà li adọrin ọdún, o si bí Ma— 
halaleli: 

13 Kenani si wà li ẹgbẹrin ọdún o lé ogoji 
lẹhin ti o bí Mahalaleli, o si bí ọmọkunrin ati 
ọmọbinrin: 

14 Gbogbo ọjẹ Kenani si jẹ ẹdẹgbẹrun ọdún 
o lé mẹwa: o si kú. 

15 Mahalaleli si wà li ọgọta ọdún o lé ma— 
run, o si bí Jaredi: 

16 Mahalaleli si wà li ẹgbẹrin ọdún o lé 
ọgbòn, lẹhin ti o bí Jaredi, o si bí ọmọkunrin 
ati ọmọbinrin: 

17Gbogbo ọjọ Mahalaleli si jẹ ẹdẹgbẹ̀run 
ọdún o dí marun: o si kú. 

18 Jaredi si wà li ọgọjọ ọdún o lé meji, o si bi 
Enoku: 

18 Jaredi si wà Hi ẹgbẹrin ọdún lẹhin igbati o 
bì Enoku, o si bí ọmọkunrin ati ọmọbinrin: 

20 Gbogbo ọjẹ Jaredi si jẹ ẹgbẹrun ọdún o dí 
mejidilogoji: o si kú. 

21 Enoku si wà li ọgọta ọdún o lé marun, o 
si bí Metusela: 

22 Enoku si ba Ọlọrun rìn li ọdunrun ọdún 
lẹhin ti o bì Metusela, o si bi ọmọkunrin ati 
ọmọbinrin: 

23 Gbogbo ọjọ Enoku si jẹ irinwo ọdún o di 
marundilogoji: 

24 Enoku si ba Ọlọrun rìn: on kò si sí; nitori 
ti Ọlọrun mu u lọ. 

25 Metusela si wà li ọgọsan ọdún o lé meje, 
o si bí Lameki: 

26 Metusela si wà li ẹgbẹrin ọdún o dí 
mejidilogun lẹhin igbati o bí Lameki, o si bí 
ọmọkunrin ati ọmọbinrin: 

27 Gbogbo ọjẹ Metusela si jẹ ẹgbẹrun ọdún 
o dí mọkanlelọgbòn: o si kú. 


28 Lameki si wà li ọgọsan ọdún o lé meji, o 
si bí ọmọkunrin kan: 

28 O si sọ orukọ rẹ̀ ni Noa, pe, Eleyi ni yio 
tù wa ni inu ni iṣẹ ati lála ọwọ wa, nitori ilẹ ti 
OLUWA ti fibú. 

30 Lameki si wà li ẹgbẹta ọdún o dí marun, 
lẹhin ti o bí Noa, o si bíọmọkunrin ati ọmọbinrin: 

31 Gbogbo ọjọ Lameki si jẹ ẹgbẹrin ọdún o 
dí mẹtalelogun: o si kú. 

32 Noa si jẹ ẹni ẹdẹgbẹta ọdún: Noa si bí 


Ṣemu, Hamu, ati Jafeti. 
Ô 1 O si ṣe nigbati enia bẹ̀rẹ si irẹ̀ lori ilẹ, ti 
a si bí ọmọbinrin fun wọn, 

2 Ni awọn ọmọ Ọlọrun ri awọn ọmọbinrin 
enia pe, nwọn lẹwà; nwọn fẹ aya fun ara wọn 
ninu gbogbo awọn ti nwọn yàn. 

3OLUWA si Wipe, Ẹmi mi ki yio fi igba— 
gbogbo ba enia jà, ẹran—ara sa li on pẹlu: ọjọ 
tẹ̀ yio si jẹ ọgọfa ọdún. 

4 Awọn òmirán wà li aiye li ọj$ẹ wọnni; ati 
lẹhin eyini pẹlu, nigbati awọn ọmọ Ọlọrun 
wọle tò awọn ọmọbinrin enia lọ, ti nwọn si bí 
ọmọ fun wọn, awọn na li o di akọni ti o wà 
nigbáni, awọn ọkunrin olokikí. 

5 Ọlọrun si ri pe ìwabuburu enia di pipọ li 
aiye, ati pe gbogbo ìro ọkàn rẹ̀ kìki ibi ni 
lojojumọ. 

6Inu OLUWA si bajẹ nitori ti o dá enia si 
aiye, o si dùn u de ọkàn rẹ̀. 

7 OLUWA si wipe, Emi o pa enia ti mo ti dá 
run kuro li ori ilẹ; ati enia, ati ẹranko, ati 
ohun ti nrakò, ati ẹiyẹ oju-ọrun; nitori inu mi 
bajẹ ti mo ti dá wọn. 

8 Ṣugbọn Noa ri ojurere loju OLUWA. 

9 Wọnyi ni ìtan Noa: Noa ṣe olotọ ati ẹniti o 
pé li ọjọ aiye rẹ̀, Noa mba Ọlọrun rìn. 

10 Noa si bí ọmọkunrin mẹta, Ṣemu, Hamu, 
ati Jafeti. 

11 Aiye si bajẹ niwaju Ọlọrun, aiye si kún 
fun ìwa—agbara. 

12 Ọlọrun si bojuwò aiye, si kiye si i, o bajẹ; 
nitori olukuluku enia ti bà ìwa rẹ̀ jẹ H aiye. 

13 Ọlọrun si wi fun Noa pe, Opin gbogbo 
enia de iwaju mi; nitori ti aiye kún fun 
ìwa—agbara lati ọwọ wọn; si kiye si i, emi o si 
pa wọn run pẹlu aiye. 

14 Iwọ fi igi goferi kàn ọké kan; ikele—ikele 
ni iwọ o ṣe ninu ọké na, iwọ o si fi òda kùn u 
ninu ati lode. 

15 Bayi ni iwọ o si ṣe e: Ìna ọkò na yio jẹ 
ọdunrun igbẹnwọ, ìbú rẹ̀ adọta igbẹnwọ, ati 
giga rẹ̀ ọgbọn igbọnwọ. 


16 Ferese ni iwọ o si ṣe si ọkò na ni igbéìwọ 
kan ni ki iwọ ki o si pari wọn loke; lẹgbẹ ni 
iwọ o si dá ẹnu—òna ọkò na, si: pẹlu yara isalẹ, 
atẹle, ati ẹkẹta loke ni iwọ o ṣe e. 

17 Ati emi, wò o, emi nmu kikun—omi bò 
Wá si aiye, lati pa gbogbo ohun alaye run, ti o 
li ẹmi aye ninu kuro labẹ ọrun; ohun gbogbo 
ti o wà li aiye ni yio si kú. 

18 Ṣugbọn iwọ H emi o ba dá majẹmu mi; 
iwọ o si Wò inu ọkò na, iwọ ati awọn ọmọ rẹ, 
ati aya rẹ, ati awọn aya awọn ọmọ rẹ pẹlu rẹ. 

19 Ati ninu ẹdá aláye gbogbo, ninu onir(iru 
ẹran, meji meji ninu gbogbo ẹran ni iwọ o mu 
Wò inu ọkò na, lati mu nwọn là pẹlu rẹ; ti akọ 
ti abo ni ki nwọn ki o jẹ. 

20 Ninu ẹiyẹ nipa irú ti wọn, ninu ẹran—òsin 
nipa irú ti wọn, ninu ohun gbogbo ti nrakò ni 
ilẹ nipa irú tirẹ̀, meji meji ninu gbogbo wọn ni 
yio ma tò ọ wá lati mu wọn wà láye. 

21 Iwọ o si mu ninu ohun jijẹ gbogbo, iwọ o 
si kôú wọn jọ si ọdọ rẹ; yio si ṣe onjẹ fun iwọ, 
ati fun wọn. 

22 Bẹni Noa si ṣe; gẹgẹ bi gbogbo eyiti 
Ọlọrun paṣẹ fun u, bẹli o ṣe. 


OLUWA si Wi fun Noa pe, iwọ wá, ati 
gbogbo awọn ara ile rẹ sinu ọkò, nitori 
iwọ ni mo ri li olododo niwaju mi ni iran yi. 
2Ninu onirtiru ẹran ti o mQ meje meje ni ki 
iwọ ki o mu wọn, ati akọ ati abo rẹ̀; ati ninu 
ẹran ti kò mQ meji meji, ati akọ ati abo rẹ̀. 

3 Ninu ẹiyẹ oju—ọrun pẹlu ni meje meje, ati 
akọ ati abo; lati dá irú si láye lori ilẹ gbogbo. 

4 Nitori ijẹ meje si i, emi o mu òjo rẹ̀ si ilẹ li 
ogoji ọsán ati li ogoji oru; ohun aláye gbogbo 
ti mo dá li emi o parun kuro lori ilẹ. 

5 Noa si ṣe gẹgẹ bi gbogbo eyiti OLUWA paṣẹ 
fun u. 

6 Noa si jẹ ẹni ẹgbẹta ọdún nigbati kíkun— 
omi de si aiye. 

7 Noa si wọle, ati awọn ọmọ rẹ̀, ati aya rẹ̀, 
ati aya awọn ọmọ rẹ̀ pẹlu rẹ̀, sinu ọkò, nitori 
kíkun—omi. 

8 Ninu ẹranko mimQ, ati ninu ẹranko ti kò 
mẹ, ati ninu ẹiyẹ, ati ninu ohun gbogbo ti 
nrakò lori ilẹ, 

8Nwọn wọle tò Noa lọ sinu ọkò ni meji 
meji, ati akọ ati abo, bi Ọlọrun ti fi aṣẹ fun Noa. 

10 O si ṣe ni ijẹ keje, bẹni kíkun—omi de si 
aiye. 

11 Li ẹgbẹta ọdún ọjọ aiye Noa, li oṣù keji, ni 
Ọjọ kẹtalelogun oṣúi, li ọjẹ na ni gbogbo isun 
ibú nla ya, ati ferese iṣàn omi ọrun si ṣí silẹ. 


7 


GENESISI 6—8 

12 Òjo na si wà lori ilẹ li ogoji ọsán on ogoji 
oru. 

13 Ti ọjẹ na gan ni Noa wò inu ọkò, ati Ṣemu, 
ati Hamu, ati Jafeti, awọn ọmọ Noa, ati aya 
Noa, (ati awọn aya ọmọ rẹ̀ mẹta pẹlu wọn). 

14 Awọn, ati gbogbo ẹranko ni irú tirẹ̀, ati 
ẹran—òsin gbogbo ni irú tirẹ̀, ati ohun gbogbo 
ti nrakò lori ilẹ ni irú tirẹ̀, ati gbogbo ẹiyẹ nla 
ni irú tirẹ̀, ati gbogbo ẹiyẹ abiyẹ. 

15 Nwọn si wọle tò Noa lọ sinu ọkò, meji 
meji ninu ẹda gbogbo, ninu eyiti ẹmi ìye wà. 

16 Awọn ti o si wọle lọ, nwọn wọle ti akọ ti 
abo ninu ẹdá gbogbo, bi Ọlọrun ti fi aṣẹ fun u. 
OLUWA si sé e mé ile. 

17 Ikún—omi si wà li ogoji ọjẹ lori ilẹ; omi si 
nwá si i, o si mu ọkò fô soke, o si gbera kuro 
lori ilẹ. 

18 Omi si gbilẹ, o si nwú si i gidigidi lori ilẹ; 
ọkò na si fô soke loju omi. 

19 Omi si gbilẹ gidigidi lori ilẹ; ati gbogbo oke 
giga, ti o wà ni gbogbo abẹ ọrun, H a bò mọlẹ. 

20 Omi gbilẹ soke ni igbéhwọ mẹdogun; a 
si bò gbogbo okenla mọlẹ. 

21 Gbogbo ẹdá ti nrìn lori ilẹ si kú, ti ẹiyẹ, ti 
ẹran—òsin, ti ẹranko, ti ohun gbogbo ti nrakò 
lori ilẹ ati gbogbo enia: 

22 Gbogbo ohun ti ẹmi ìye wà ni ihò imu rẹ̀, 
gbogbo ohun ti o wà ni iyangbẹ ilẹ si kú. 

23 Ohun alaye gbogbo ti o wà lori ilẹ li a si 
parun, ati enia, ati ẹran—òsin, ati ohun ti 
nrakò, ati ẹiyẹ oju-ọrun, nwọn si run kuro 
lori ilẹ. Noa nikan li o kù, ati awọn ti o wà 
pẹlu rẹ̀ ninu ọkọ. 

24 Omi si gbilẹ li aiye li adọjọ ọjéẹ̀. 


TỌLỌRUN si ranti Noa, ati ohun aláye 
gbogbo, ati gbogbo ẹran—Òsin ti o Wà 
pẹlu rẹ̀ ninu ọkọ: Ọlọrun si mu afẹfẹ kọja lori 
ilẹ, omi na si fà. 
2A si dí gbogbo isun ibú ati awọn ferese 
ọrun, o si mu òjo dá lati ọrun wá. 
3 Omi si npada kuro lori ilẹ, lojojumọ lẹhin 
adọjọ ọjẹ, omi si fà. 
4 Ọkẹ̀ si kanlẹ li oṣù keje, ni ijẹ kẹtadilogun 
oṣù, lori oke Ararati. 
5 Omi si nfà titi o fi di oṣù kẹwa: li oṣù 
kẹwa, li ọjẹ kini oṣù li ori awọn okenla hàn, 
60 si ṣe li opin ogoji ọjọ, ni Noa ṣí ferese 
ọkò ti o kàn: 
7 O si rán ìwo kan jade, ti o fò jade lọ ka kiri 
titi omi fi gbẹ kuro lori ilẹ. 
80 si rán oriri kan jade, lati ọdọ rẹ̀ lọ, ki o 
Wò bi omi ba nfà kuro lori ilẹ; 


GENESISI 8, 9 

9 Ṣugbọn oriri kò ri ibi isimi fun atẹlẹsẹ̀ rẹ̀, 
o si pada tọ ọ lọ ninu ọkẹ, nitoriti omi wà lori 
ilẹ gbogbo: nigbana li o si nawọ rẹ̀, o mu u, o 
si fà a si ọdọ rẹ̀ ninu ọkò. 

10 O si duro li ọjẹ meje miran si i: o si tun 
rán oriri na jade lati inu ọkò lọ. 

tI Oriri na si pada wọle tò ọ wá li aṣalẹ; si 
kiyesi i, o já ewe olifi si ẹnu rẹ̀: bẹli Noa si mẹ 
pe omi ngbẹ kuro lori ilẹ. 

12O si tun duro ni ijẹ meje miran, o si rán 
oriri na jade; ti kò si tun pada tò ọ wá mẹ. 

13O si ṣe li ọdún kọkanlelẹgbẹta, li oṣù kini, 
li ọjẹ kini oṣù na, on li omi gbẹ kuro lori ilẹ: 
Noa si ṣí ideri ọkò, o si wò, si kiyesi i ori ilẹ gbẹ. 

14 Li oṣù keji, ni ijẹ kẹtadilọgbòn oṣti, on ni 
ilẹ gbẹ. 

15 Ọlọrun si sọ fun Noa pe, 

16 Jade kuro ninu ọkò, iwọ, ati aya rẹ, ati 
awọn ọmọ rẹ, ati awọn aya ọmọ rẹ pẹlu rẹ. 

17 Mu ohun aláye gbogbo ti o wà pẹlu rẹ 
jade pẹlu rẹ, ninu ẹdá gbogbo, ti ẹiyẹ, ti 
ẹran—òsin, ati ti ohun gbogbo ti nrakò lori ilẹ; 
ki nwọn ki o le ma gbá yìn lori ilẹ, ki nwọn bí 
si i, ki nwọn si ma rẹ̀ si i lori ilẹ. 

18 Noa si jade, ati awọn ọmọ rẹ̀, ati aya rẹ̀, 
ati awọn aya ọmọ rẹ̀ pẹlu rẹ̀; 

19 Gbogbo ẹranko, gbogbo ohun ti nrakò, 
ati ẹiyẹ gbogbo, ati ohunkohun ti nrakò lori 
ilẹ, gẹgẹ bi irú ti wọn, nwọn jade ninu ọkò. 

20 Noa si té pẹpẹ fun OLUWA; o si mu ninu 
ẹranko mimQ gbogbo, ati ninu ẹiyẹ mimQ 
gbogbo, o si rú ẹbọ—ọrẹ sisun lori pẹpẹ na. 

21 OLUWA si gbé 6run didin; OLUWA si wi li 
ọkàn rẹ̀ pe, Emi ki yio si tun fi ilẹ ré nitori 
enia mẹ; nitori ìro ọkàn enia ibi ni lati igba 
ewe rẹ̀ wá; bẹli emi ki yio tun kọlù ohun 
alaye gbogbo mẹ bi mo ti ṣe. 

22 Niwòn ìgba ti aiye yio wà, ìgba irugbìn, 
ati ìgba ikore, ìgba otutu ati oru, ìgba ẹrun on 
òjo, ati ọsán ati oru, ki yio dẹkun. 
ọỌ 1ỌTLỌRUN si sure fun Noa, ati fun awọn 

ọmọ rẹ̀, o si wi fun wọn pe, Ẹ ma bí si i, ẹ 
si ma rẹ̀, ki ẹ si kún aiye. 

2Ati ìbẹru nyin, ati ìfoya nyin, yio ma wà 
lara gbogbo ẹranko aiye, ati lara gbogbo ẹiyẹ 
oju—ọrun, ati lara gbogbo ohun ti nrakò ni ilẹ, 
ati lara gbogbo ẹja okun; ọwọ nyin li a fi wọn lé. 

3 Gbogbo ohun alaye, ti nrakò, ni yio ma ṣe 
onjẹ fun nyin; gẹgẹ bi eweko tutu ni mo fi 
ohun gbogbo fun nyin. 

4 Kìki ẹran pẹlu ẹmi rẹ̀, ani ẹ̀jẹ rẹ̀, on li 


ẹnyin kò gbọdọ jẹ. 


5 Nitôtọ ẹ̀jẹ nyin ani ẹmi nyin Hi emi o si 
bẹ̀re; lọwọ gbogbo ẹranko li emi o bẹ̀re rẹ̀, ati 
lọwọ enia, lọwọ arakunrin olukuluku enia li 
emi o bẹ̀re ẹmi enia. 

6 Ẹnikẹni ti o ba ta ẹ̀jẹ enia silẹ, lati ọwọ 
enia li a o si ta ẹ̀jẹ rẹ̀ silẹ: nitoripe li aworan 
Ọlọrun fi o dá enia. 

7 Ati ẹnyin, ki ẹnyin ki o ma bí si i; ki ẹ si 
ma rẹ̀ si i, ki ẹ si ma gbá yìn lori ilẹ, ki ẹ si ma 
rẹ̀ ninu rẹ̀. 

8 Ọlọrun si Wi fun Noa, ati fun awọn ọmọ 
rẹ̀ pẹlu rẹ̀, pe, 

98 Ati emi, kiye si i, emi ba nyin dá majẹmu 
mi, ati awọn irú—ọmọ nyin lẹhin nyin; 

10 Ati gbogbo ẹdá aláye ti o wà pẹlu nyin; ti 
ẹiyẹ, ti ẹran—òsin, ati ẹranko aiye pélu nyin; 
lati gbogbo awọn ti o ti inu ọkò jade, titi o fi 
de gbogbo ẹranko aiye. 

11 Emi o si ba nyin dá majẹmu mi; a ki yio si 
fi kíkun—omi ké gbogbo ẹdá kuro m€; bẹni 
kíkun—omi ki yio sí m, lati pa aiye run. 

12Ọlọrun si wipe, Eyiyi li àmi majẹmu mi ti 
mo ba nyin dá, ati gbogbo ẹdá aláye ti o wà 
pẹlu nyin, fun atirandiran: 

13 Mo fi òṣumare mi si awọsanma, on ni yio 
si ma ṣe àmi majẹmu mi ti mo ba aiye dá. 

14 Yio si ṣe, nigbati mo ba mu awọsanma wá 
si ori ilẹ, a o si ma ri ÒṢumare na li awọsanma: 

15 Emi o si ranti majẹmu mi, ti o wà larin 
emi ati ẹnyin, ati gbogbo ọkàn aláye ni 
gbogbo ẹdá; omi ki yio si di kíkun m€ lati pa 
gbogbo ẹdá run. 

16 Òṣumare na yio si wà H awọsanma; emi 
o si ma wò o, ki emi le ma ranti majẹmu lailai 
ti o wà pẹlu Ọlọrun ati gbogbo ọkàn aláye ti o 
wà ninu gbogbo ẹdá ti o wà li aiye. 

17 Ọlọrun si wi fun Noa pe, Eyiyi li àmi 
majẹmu na, ti mo ba ara mi ati ẹdá gbogbo ti 
o wà lori ilẹ dá. 

18 Awọn ọmọ Noa, ti o si jade ninu ọkò ni 
Ṣemu, ati Hamu, ati Jafeti: Harmmu sì ni baba 
Kenaani. 

19 Awọn mẹta wọnyi Hi ọmọ Noa: lati ọdọ 
wọn li a gbé ti tàn ká gbogbo aiye. 

20 Noa si bẹ̀rẹ si iṣe àgbẹ, o si gbìn ọgbà—àjara: 

21 O si mu ninu ọti—waini na, o mu amupa-— 
ra; o si tú ara rẹ̀ si ìhoho ninu ag9 rẹ̀. 

22 Hamu, baba Kenaani, si ri ìhoho baba rẹ̀, 
o si sọ fun awọn arakunrin rẹ̀ meji lode. 

23 Ati Ṣemu ati Jafeti mu gọgọwu, nwọn si 
fi le ejika awọn mejeji, nwọn si fi ẹhin rìn, 
nwọn si bò ìhoho baba wọn; oju wọn si wà 
lẹhin; nwọn kò si ri ìhoho baba wọn. 


24 Noa si jí kuro li oju ọti—waini rẹ̀, o si mò 
ohun ti ọmọ rẹ̀ kekere ṣe si i. 

28 O si wipe, Egbe ni fun Kenaani; iranṣẹ 
awọn iranṣẹ ni yio ma ṣe fun awọn arakun— 
rin rẹ̀. 

26 O si wipe, Olubukun Hi OLUWA Ọlọrun 
Ṣemu; Kenaani yio ma ṣe iranṣẹ rẹ̀. 

27 Ọlọrun yio mu Jafeti gbilẹ, yio si ma gbé 
agẹ Ṣemu; Kenaani yio si ma ṣe iranṣẹ wọn. 

28 Noa si wà ni irinwo ọdun o din ádọta, 
lẹhin ìkún—omi. 

29 Gbogbo ọjẹ Noa jẹ ẹgbẹrun ọdún o dí 


adọta: o si kú. 

l 0 TIRAN awọn ọmọ Noa ni wọnyi, 
Ṣemu, Hamu, ati Jafeti: ati fun wọn li 

a si bí ọmọ lẹhin kíkun—omi. 

2 Awọn ọmọ Jafeti; Gomeri, ati Magogu, ati 
Madai, ati Jafani, ati Tubali, ati Meṣeki, ati 
Tirasi. 

3 Ati awọn ọmọ Gomeri, Aṣkenasi, ati Rifati, 
ati Togarma. 

4 Ati awọn ọmọ Jafani; Eliṣa, ati Tarṣiṣi, 
Kittimu, ati Dodanimu. 

5 Lati ọdọ awọn wọnyi li a ti pín erekuṣu 
awọn orilẹ-ẹ̀de. ni ilẹ wọn, olukuluku gẹgẹ 
bi ohùn rẹ̀; gẹgẹ bi idile wọn, li orilẹ—ẹ̀de 
Wọn. 

6 Ati awọn ọmọ Hamu; Kuṣi, ati Misraimu, 
ati Futi, ati Kenaani. 

7 Ati awọn ọmọ Kuṣi; Seba, ati Hafila, ati 
Sabta, ati Raama, ati Sabteka; ati awọn ọmọ 
Raama; Ṣeba, ati Dedani. 

8 Kuṣi si bí Nimrodu: on si bẹ̀rẹ si idi 
alagbara li aiye. 

9 On si ṣe ogbôju ọdẹ niwaju OLUWA: nitori 
na li a ṣe nwipe, Gẹgẹ bi Nimrodu ogbôju ọdẹ 
niwaju OLUWA. 

10 Ipilẹṣẹ ijọba rẹ̀ ni Babeli, ati Ereki, ati 
Akkadi, ati Kalne, ni ilẹ Ṣinari. 

11 Lati ilẹ na ni Aṣṣuri ti jade lọ, o si tẹ̀ 
Ninefe, ati ilu Rehoboti, ati Kala dô. 

12 Ati Reseni lagbedemeji Ninefe on Kala: 
eyi na ni ilu nla. 

13 Misraimu si bí Ludimu, ati Anamimu, ati 
Lehabimu, ati Naftuhimu, 

14 Ati Patrusimu, ati Kasluhimu (lati ọdọ 
ẹniti Filistimu ti wá), ati Kaftorimu. 

15 Kenaani si bí Sidoni akọbi rẹ̀, ati Heti, 

16 Ati awọn ara Jebusi, ati awọn ara Amori, 
ati awọn ara Girgaṣi, 

17 Ati awọn ara Hiffi, ati awọn ara Arki, ati 
awọn ara Sini, 


GENESISI 9—11 


18 Ati awọn ara Arfadi, ati awọn ara Semari, 
ati awọn ara Hamati; lẹhin eyini ni idile awọn 
ara Kenaani tàn kalẹ. 

19 Ati àgbegbe awọn ara Kenaani ni Sidoni, 
bi o ti mbòwa Gerari, titi de Gasa; bi o ti nlọ si 
Sodomu, ati Gomorra, ati Adma, ati Seboimu, 
titi dé Laṣa. 

20 Awọn wọnyi li ọmọ Hamu, gẹgẹ bi idile 
wọn, gẹgẹ bi ohùn wọn, ni ilẹ wọn, ati li 
orilẹ—ẹ̀de wọn. 

21 Fun Ṣemu pẹlu, baba gbogbo awọn ọmọ 
Eberi, ẹgbọn Jafeti ati fun on li a bimọ. 

22 Awọn ọmọ Ṣemu: Elamu, ati Aṣṣuri, ati 
Arfaksadi, ati Ludi, ati Aramu. 

23 Ati awọn ọmọ Aramu; Usi, ati Huli, ati 
Geteri, ati Maṣi. 

24 Arfaksadi si bí Ṣela; Ṣela si bí Eberi. 

25 Ati fun Eberi H a bí ọmọkunrin meji; 
orukọ ekini ni Pelegi; nitori nigba ọjò rẹ̀ ni ilẹ 
yà; orukọ arakunrin rẹ̀ ni Joktani. 

26 Joktani si bí Almodadi, ati Ṣelefi, ati Ha— 
sarmafeti, ati Jera, 

27 Ati Hadoramu, ati Usali, ati Dikla, 

28 Ati Obali, ati Abimaeli, ati Ṣeba, 

29 Ati Ofiri, ati Hafila, ati Jobabu: gbogbo 
awọn wọnyi li ọmọ Joktani. 

30 Ibugbe wọn si ti Meṣa lọ, bi iwọ ti nlọ si 
Sefari, oke kan ni ìla—ôrùn. 

31 Awọn wọnyi li ọmọ Ṣemu, gẹgẹ bi idile 
wọn, gẹgẹ bi ohùn wọn, ni ilẹ wọn, li orilẹ— 
ẹ̀de wọn. 

32 Wọnyi ni idile awọn ọmọ Noa, gẹgẹ bi iran 
Wọn, li orilẹ—ẹ̀de wọn: lati ọwé awọn wọnyi wá 
li a ti pín orilẹ—ẹ̀de aiye lẹhin kíkun—omi. 

1 GBOGBO aiye si jẹ ẹ̀de kan, ati òrọ 


li. 


20 si ṣe, bi nwọn ti nrìn lati ìha ìla—ôrùn 
lọ, ti nwọn ri pẹtẹlẹ kan ni ilẹ Ṣinari; nwọn si 
tẹdo sibẹ̀. 

3Nwọn si Wi, ikini si ekeji pe, Ẹ wá na, ẹ jẹ 
ki a mọ briki, ki a si sun wọn jina. Briki ni 
nwọn ni li okuta, òda—ilẹ ni nwọn si nfi ṣe òrọ. 

4Nwọn si wipe, Ẹ wá na, ẹ jẹ ki a tẹ̀ ilu kan 
dé, ki a si mọ ile—iṣọ kan, ori eyiti yio si kàn 
ọrun; ki a si li orukọ, ki a má ba tuka kiri sori 
ilẹ gbogbo. 

5 OLUWA si sọkalẹ wá iwò ilu ati ile—iṣé na, 
ti awọn ọmọ enia nkQ. 

5 OLUWA si wipe, Kiye si i, ọkan li awọn 
enia, ẹ̀de kan ni gbogbo wọn ni; eyi ni nwọn 
bẹ̀rẹ si iṣe: njẹ nisisiyi kò sí ohun ti a o le igbà 
lọwọ wọn ti nwọn ti rò lati ṣe. 


GENESISI 11, 12 

7 Ẹ wá na, ẹ jẹ ki a sọkalẹ lọ, ki a dà wọn li 
ẹ̀de rú nibẹ̀, ki nwọn ki o máṣe gbedẹ̀ ara 
wọn mQ. 

8 Bẹli OLUWA tú wọn ká lati ibẹ̀ lọ si ori ilẹ 
gbogbo: nwọn si ṣíwọ ilu ti nwọn ntẹdáú. 

8 Nitorina li a ṣe npẹ̀ orukọ ilu na ni Babeli; 
nitori ibẹ̀ H OLUWA gbe dà ẹ̀de araiye rú, lati ibẹ̀ 
lọ OLUWA si tú wọn ká kiri si ori ilẹ gbogbo. 

10 Wọnyi ni iran Ṣemu: Ṣemu jẹ ẹni ọgọrun 
ọdún, o si bí Arfaksadi li ọdún keji lẹhin kí— 
kun—omi. 

11 Ṣemu si wà li ẹdẹgbẹta ọdún, lẹhin igbati 
o bí Arfaksadi tan, o si bí ọmọkunrin ati 
ọmọbinrin. 

12 Arfaksadi si wà li arundilogoji ọdún, o si 
bí Ṣela: 

13 Arfaksadi si wà ni irinwo ọdún o le mẹta, 
lẹhin igbati o bí Ṣela tan, o si bí ọmọkunrin ati 
ọmọbinrin. 

14 Ṣela si wà ni ọgbòn ọdún, o si bí Eberi: 

15 Ṣela si wà ni irinwo ọdún o le mẹta lẹhin ti 
o bí Eberi tan, o si bí ọmọkunrin ati ọmọbinrin. 

16 Eberi si wà li ọgbọn ọdún o le mẹrin, o si 
bí Pelegi: 

17 Eberi si wà ni irinwo ọdún o le ọgbọn 
lẹhin igbati o bí Pelegi tan, o si bí ọmọkunrin 
ati ọmọbinrin. 

18 Pelegi si wà li ọgbòn ọdún, o si bì Reu: 

18 Pelegi si wà ni igba ọdún o le mẹsan 
lẹhin igbati o bí Reu tan, o si bí ọmọkunrin ati 
ọmọbinrin. 

20 Reu si wà li ọgbọn ọdún o le meji, o si bí 
Serugu: 

21 Reu si wà ni igba ọdún o le meje, lẹhin 
igbati o bí Serugu tan, o si bí ọmọkunrin ati 
ọmọbinrin. 

22 Serugu si wà li ọgbòn ọdún, o si bí 
Nahori: 

23 Serugu si wà ni igba ọdún, lẹhin igba ti o 
bí Nahori tan, o si bí ọmọkunrin ati ọmọbinrin. 

24 Nahori si jẹ ẹni ọdún mọkanlelọgbòn o si 
bí Tera: 

25 Nahori si wà li ọgọfa ọdún o dí ọkan, 
lẹhin igbati o bí Tera tan, o si bí ọmọkunrin 
ati ọmọbinrin. 

26 Tera si wà li àádọrin ọdún, o si bí Abramu, 
Nahori, ati Harani. 

21 Iran Tera si li eyi: Tera bi Abramu, Nahori, 
ati Harani; Harani si bí Loti. 

28 Harani si kú ṣaju Tera baba rẹ̀, ni ilẹ ibi rẹ̀, 
ni Uri ti Kaldea. 

28 Ati Abramu ati Nahor si fẹ aya fun ara 
Wọn: orukọ aya Abramu ni Sarai; ati orukọ aya 


1o 


Nahori ni Milka, ọmọbinrin. Harani, baba 
Milka, ati baba Iska. 

30 Ṣugbọn Sarai yàgan; kò Hi ọmọ. 

31 Tera si mu Abramu ọmọ rẹ̀, ati Loti, ọmọ 
Harani, ọmọ ọmọ rẹ̀, ati Sarai aya ọmọ rẹ̀, aya 
Abramu ọmọ rẹ̀; nwọn si ba wọn jade kuro ni 
Uri ti Kaldea, lati lọ si ilẹ Kenaani; nwọn si 
wá titi de Harani, nwọn si joko sibẹ̀. 

32 Ọjẹ Tera si jẹ igba ọdún o le marun: Tera 


si kú ni Harani. 

l 2 1 OLUWA si ti wi fun Abramu pe, Jade 
kuro ni ilẹ rẹ, ati kuro lọdọ awọn ara rẹ, 

ati kuro ni ile baba rẹ, si ilẹ kan ti emi o fi hàn ọ: 

2 Emi osi sọ ọ di orilẹ—ẹ̀de nla, emi o sì busi 
i fun ọ, emi o si sọ orukọ rẹ di nla; ibukun ni 
iwọ o si jasi: 

3Emi o bukun fun awọn ti nsúre fun ọ, 
ẹniti o nfi ọ ré li emi o si fi ré; ninu rẹ li a o ti 
bukun fun gbogbo idile aiye. 

4 Bẹli Abramu lọ, bi OLUWA ti sọ fun u; Loti 
si ba a lọ: Abramu si jẹ ẹni arundilọgọrin 
ọdún nigbati o jade ni Harani. 

5 Abramu si mu Sarai aya rẹ̀, ati Loti ọmọ 
arakunrin rẹ̀, ati gbogbo ini wọn ti nwọn 
kojọ, enia gbogbo ti nwọn ni ni Harani, nwọn 
si jade lati lọ si ilẹ Kenaani; ni ilẹ Kenaani ni 
nwọn si wá si. 

65 Abramu si là ilẹ na kọja lọ si ibi ti a npẹ̀ ni 
Ṣekemu, si igbo More. Awọn ara Kenaani si 
Wà ni ilẹ na ni ìgba na. 

7TOLUWA si fi ara hàn fun Abramu, o si 
wipe, Irú—ọmọ rẹ li emi o fi ilẹ yi fun: nibẹ̀ li 
o si t pẹpẹ fun OLUWA ti o fi ara hàn a. 

80 si ṣí kuro nibẹ̀ lọ si ori oke kan ni ìha 
ìla—ôrùn Beteli, o si pa agQ rẹ̀, Beteli ni 
ìwọ—6rùn ati Hai ni ìla—ôrùn: o si té pẹpẹ kan 
nibẹ̀ fun OLUWA, o si kepẹ̀ orukọ OLUWA. 

8 Abramu si nrìn lọ, o nlọ si ìha gusù sibẹ̀. 

10 Ìyan kan si mu ni ilẹ na: Abramu si 
sọkalẹ lọ si Egipti lati ṣe atipo nibẹ̀; nitoriti 
ìyan na mu gidigidi ni ilẹ na. 

11 O si ṣe, nigbati o kii si dẹ̀dẹ lati wò Egipti, 
o Wi fun Sarai aya rẹ̀ pe, Kiyesi i nisisiyi, emi 
mò pe arẹwà obinrin lati wò ni iwọ: 

12 Nitorina yio si ṣe, nigbati awọn ara Egipti 
yio ri ọ, nwọn o wipe, aya rẹ̀ Hi eyi: nwọn o si pa 
mi, ṣugbọn nwọn o dá ọ si. 

13 Mo bẹ̀ ọ, wipe, arabinrin mi ni Ìwọ iṣe: 
ki o le irò mi lọrùn nitori rẹ; ọkàn mi yio si yẹ̀ 
nitori rẹ. 

14 O si ṣe nigbati Abramu de Egipti, awọn ara 
Egipti wò obinrin na pe arẹwà enia gidigidi ni. 


11 


15 Awọn ijoye Farao pẹlu ri i, nwọn si ròhin rẹ̀ 
niwaju Farao; a si mu obinrin na lọ si ile Farao. 

16 O si nṣikẹ Abramu gidigidi nitori rẹ̀: on 
si li agutan, ati akọ—malu, ati akọ—kẹtẹkẹtẹ, 
ati iranṣẹkunrin ati iranṣẹbinrin, abo—kẹtẹ— 
kẹtẹ, ati ibakasiẹ. 

17 OLUWA si fi iyọnu nla yọ Farao ati awọn 
ara ile rẹ̀ i ẹnu, nitori Sarai aya Abramu. 

18 Farao si pẹ Abramu, o wipe, ewo li eyiti 
iwọ ṣe si mi yi? éṣe ti iwọ kò fi wi fun mi pe, 
aya rẹ ni iṣe? 

19 Éṣe ti iwọ fi wipe, arabinrin mi ni iṣe? 
bẹ̀li emi iba fẹ ẹ li aya mi si: njẹ nisisiyi wò 
aya rẹ, mu u, ki o si ma ba tirẹ lọ. 

20 Farao si paṣẹ fun awọn ọkunrin rẹ̀ nitori 
Abramu: nwọn si sìn i jade lọ, ati aya rẹ̀, ati 


ohun gbogbo ti o ni. 
l 3 1 ABRAMU si goke lati Egipti wá, on, 
ati aya rẹ̀, ati ohun gbogbo ti o ni, ati 
Loti pẹlu rẹ̀, si ìha gusu. 

2 Abramu si là gidigidi, Hi ẹran—ẹòsin, ni 
fadaka, ati ni Wurà. 

30 si nrìn ìrin rẹ̀ lati ìha gusu lọ titi o si fi 
de Beteli, de ibi ti agẹ̀ rẹ̀ ti wà ni iṣaju, 
lagbedemeji Beteli on Hai. 

4Si ibi pẹpẹ ti o ti tẹ nibẹ̀ ni iṣaju: nibẹ̀ li 
Abramu si nkepẹ̀ orukọ OLUWA. 

5 Ati Loti pẹlu, ti o ba Abramu lọ, ni agbo— 
ẹran, ati ọwọ—ẹran, ati agẹ. 

65Ilẹ na kò si le igbà wọn, ki nwọn ki o le 
igbé pò: nitori ini wọn pò, bẹnì nwọn kò si le 


7 Bẹni gbolohùn asò si wà larin. awọn 
darandaran. Abramu, ati awọn darandaran 
Loti: ati awọn ara Kenaani ati awọn enia 
Perissi ngbé ilẹ na ni ìgba na. 

8 Abramu si wi fun Loti pe, Emi bẹ̀ ọ, máṣe jẹ 
ki gbolohún asò ki o wà larin temi tirẹ, ati lárin 
awọn darandaran mi, ati awọn darandaran rẹ; 
nitori pe ará li awa iṣe. 

9 Gbogbo ilẹ kẹ eyi niwaju rẹ? emi bẹ̀ ọ, yà 
ara rẹ kuro lọdọ mi: bi iwọ ba pò si apa òsi, 
njẹ emi o pò si ọtún; tabi bi iwọ ba pò si apa 
ọtún, njẹ emi o pò si òsi. 

10 Loti si gboju rẹ̀ si oke, o si wò gbogbo 
àgbegbe Jordani, pe o li omi nibi gbogbo, ki 
OLUWA ki o to pa Sodomu on Gomorra run, 
bi ọgbà OLUWA, bi ilẹ Egipti, bi iwọ ti mbòwa 
si Soari. 

11 Nigbana ni Loti yàn gbogbo àgbegbe Jor— 
dani fun ara rẹ̀; Loti si nrìn lọ si ìha ìla—ôrúin: 
bẹni nwọn yà ara wọn, ekini kuro lọdọ ekeji. 


GENESISI 12—14 
12 Abramu si joko ni ilẹ Kenaani, Loti si 
joko ni ilu àgbegbe nì, o si pagQ rẹ̀ titi de 
Sodomu. 

13Ṣugbọn awọn ọkunrin Sodomu ṣe enia 
buburu, ati ẹlẹṣẹ gidigidi niwaju OLUWA. 

14 OLUWA si Wi fun Abramu, lẹhin igbati 
Loti yà kuro lọdọ rẹ̀ tan pe, Gbé oju rẹ soke 
nisisiyi, ki o si wò lati ibi ti o gbé wà nì lọ, si 
ìha ariwa, ati si ìha gusu, si ìha ìla—ôrùn, ati si 
ìha ìwọ—ôrùn: 

15 Gbogbo ilẹ ti o ri nì, iwọ li emi o sa fi fun 
ati fun irú—ọmọ rẹ lailai. 

16 Emi o si ṣe irú—ọmọ rẹ bi erupẹ ilẹ: tobẹ 
bi o ba ṣepe enia kan ba le kà iye erupẹ ilẹ, on 
li a o to le kaye irú—ọmọ rẹ pẹlu. 

17 Dide, rìn ilẹ na já ni ìna rẹ̀, ati ni ibú rẹ̀; 
nitori iwọ li emi o fi fun. 

18 Nigbana ni Abramu ṣí agQ rẹ̀, o si wá o si 
joko ni igbo Mamre, ti o wà ni Hebroni, o si 
tẹ pẹpẹ kan nibẹ̀ fun OLUWA. 


l 4 tO SI ṣe li ọjẹ Amrafeli ọba Ṣinari, 
Arioku ọba Ellasari, Kedorlaomeri 
ọba Elamu, ati Tidali ọba awọn orilẹ—ẹ̀de; 

2 Ti nwọn ba Bera ọba Sodomu jagun, pẹlu 
Birṣa ọba Gomorra, Ṣinabu ọba Adma, ati 
Semeberi ọba Seboimu, pẹlu ọba Bela (eyini 
ni Soari). 

3Gbogbo awọn wọnyi li o dapò li afonifoji 
Siddimu, ti iṣe Okun Iyọ. 

4 Nwọn sìn Kedorlaomeri H ọdún mejila, li 
ọdún kẹtala nwọn ṣọtẹ. 

5T1i ọdún kẹrinla ni Kedorlaomeri, Wá ati 
awọn ọba ti o wà pẹlu rẹ̀, nwọn kọlu awọn 
Refaimu. ni. Aṣteroti—Karnaimu, ati aawọn 
Susimu ni Hamu, ati awọn Emimu ni pẹtẹlẹ 
Kiriataimu, 

6 Ati awọn ara Hori Hi oke Seiri wọn, titi o fi 
de igbo Parani, ti o wà niha ijù. 

7 Nwọn si pada, nwọn si wá si Enmiṣpati, 
eyini ni Kadeṣi, nwọn si kọlu gbogbo oko 
awọn ara Amaleki, ati awọn ara Amori ti o 
tẹdo ni Hasesontamari pẹlu. 

8 Ọba Sodomu si jade, ati ọba Gomorra, ati 
ọba Adma, ati ọba Seboimu, ati ọba Bela, 
(eyini ni Soari;) nwọn si tẹgun si ara wọn li 
afonifoji Siddimu; 

9 Si Kedorlaomeri ọba Elamu, ati si Tidali 
ọba awọn orilẹ—ẹ̀de, ati Amrafeli ọba Ṣinari, 
ati Arioku ọba Eilasari, ọba mẹrin si marun. 

10 Afonifoji Siddimu si jẹ kìki kòto òda—ilẹ; 
awọn ọba Sodomu ati ti Gomorra sá, nwọn si 
ṣubu nibẹ̀; awọn ti o si kù sálọ si ori oke. 


GENESISI. 14, 15 


11 Nwọn si kò gbogbo ẹrù Sodomu on Go— 
morra ati gbogbo onjẹ wọn, nwọn si ba ti 
wọn lọ. 

12 Nwọn si mu Loti, ọmọ arakunrin Abra— 
mu, ti ngbé Sodomu, nwọn si ké ẹrù rẹ̀, nwọn 
si lọ. 

13 Ẹnikan ti o sá asalà de, o si rò fun Abra— 
mu Heberu nì; on sa tẹdo ni igbo Mamre ara 
Amori, arakunrin Eṣkoli ati arakunrin Aneri: 
awọn wọnyi Hi o mba Abramu ṣe pò. 

14 Nigbati Abramu gbé pe a dì arakunrin on 
ni igbekun, o kú awọn ọmọ ọdọ rẹ̀ ti a ti kẹ, ti 
a bí ni ile rẹ̀ jade, ọrindinirinwo enia o din 
meji, o si lepa wọn de Dani. 

15 O si pín ara rẹ̀, on, pẹla awọn ọmọ—ọdọ 
rẹ̀, si wọn li oru, o si kọlù wọn, o si lépa wọn 
de Hoba, ti o wà li apa Òsi Damasku: 

16 O si gbà gbogbo ẹrù na pada, o si gbà Loti 
arakunrin rẹ̀ pada pẹlu, ati ẹrù rẹ̀, ati awọn 
obinrin pẹlu, ati awọn enia. 

17 Ọba Sodomu si jade lọ ipade rẹ̀ Hi àbọ 
iṣẹgun Kedorlaomeri ati awọn ọba ti o pẹlu 
rẹ̀, li afonifoji Ṣafe, ti iṣe Afonifoji Ọba. 

18 Melkisedeki ọba Salemu si mu onjẹ ati 
ọti waini jade wá: on a si ma ṣe alufa Ọlọrun 
Ọga—ogo. 

180 si súre fun u, o si wipe, Ibukun ni fun 
Abramu, ti Ọlọrun ọga—ogp, ẹniti o ni ọrun 
on aiye. 

20 Olubukun si li Ọlọrun ọga—ogo ti o fi 
awọn ọta rẹ le ọ lọwọ. On si dá idamẹwa ohun 
gbogbo fun u. 

21 Ọba Sodomu si wi fun Abramu pe, Dá 
awọn enia fun mí, ki o si mu ẹrti fun ara rẹ. 

22 Abramu si Wi fun ọba Sodomu pe, Mo ti 
gbé ọwẹ mi soke si OLUWA, Ọlọrun ọga—ogo, 
ti o ni ọrun on aiye, 

23 Pe, emi ki yio mu lati fọnran owu titi dé 
okún bàta, ati pe, emi kì yio mu ohun kan ti 
iṣe tirẹ, ki iwọ ki o má ba wipe, Mo sọ Abra— 
mu di ọlọrò: 

24 Bikoṣe kìki eyiti awọn ọdọmọkunrin ti jẹ, 
ati ipín ti awọn ọkunrin ti o ba mi lọ; Aneri, 
Eṣkoli, ati Mamre; jẹ ki nwọn ki o mu ipín ti 


Wọn. 

l 5 1LẸHIN nkan wọnyi òrọ OLUWA tẹ 

Abramu wá li ojuran, wipe, Má bẹ̀ru, 
Abramu; Emi Hi asà rẹ, ẹ̀re nia rẹ gidigidi. 

2 Abramu si wipe, OLUWA Ọlọrun, kini iwọ 

o fi fun mi, emi sa niọ li ailọmọ, Elieseri ti 

Damasku yi si ni ẹniti o ni ile mi? 
3 Abramu si wipe, Wo o emi ni iwọ kò fi 


12 


irú-ọmọ fun: si wo o, ẹrú ti a bi ni ile mi ni 
yio jẹ arolé. 

4Si wo o, òrọ OLUWA tò ọ Wá, wipe, Eleyi 
ki yio ṣe arole rẹ; bikoṣe ẹniti yio ti inu ara rẹ 
jade, on ni yio ṣe arole rẹ. 

50 si mu u jade wá si gbangba, o si wi pe, 
Gboju wò oke ọrun nisisiyi, ki o si kà irawọ 
bi iwọ ba le kà wọn: o si wi fun u pe, Bẹni 
irú—ọmọ rẹ yio ri. 

60 si gba OLUWA gbQ; on si kà a si fun u li 
ododo. 

7O si wi fun u pe, Emi li OLUWA ti o mu ọ 
jade lati Uri ti Kaldea wá, lati fi ilẹ yi fun ọ lati 
jogun rẹ̀. 

80 si wipe, OLUWA Ọlọrun, nipa bawo li 
emi o fi mò pe emi o jogun rẹ̀? 

SO si wi fun u pe, Mu ẹgbọrọ malu ọlọdun 
mẹta fun mi wá, ati ewurẹ ọlọdun mẹta, ati 
àgbo ọlọdun mẹfa, ati oriri kan, ati ọmọ ẹiyẹle 
kan. 

10 O si mu gbogbo nkan wọnyi Wá sọdọ rẹ̀, 
o si là wọn li agbedemeji, o si fi ẹ̀la ekini kọju 
si ekeji: bikoṣe awọn ẹiyẹ ni kò là. 

11 Nigbati awọn ẹiyẹ si sọkalẹ wá si ori okú 
wọnyi, Abramu lé wọn kuro. 

120 si ṣe nigbati ôrùn nwò lọ, orun ìjika 
kún Abramu; si kiyesi i, ẹ̀ru bà a, òkunkun 
biribiri si bò o. 

13On si wi fun Abramu pe, Mò nitôtọ pe 
irú—ọmọ rẹ yio ṣe alejo ni ilẹ ti ki iṣe ti wọn, 
nwọn o si sìn wọn, nwọn o si jẹ wọn ni íya ni 
irinwo ọdún; 

14 Ati orilẹ—ẹ̀de na pẹlu ti nwọn o ma sìn, li 
emi o dá lẹjọ: lẹhin na ni nwọn o si jade ti 
awọn ti ọrò pipọ. 

15 Iwọ o si tò awọn baba rẹ lọ li alafia; li 
ogbologbo ọjé li a o sin ọ. 

16 Ṣugbọn ni iran kẹrin, nwọn o si tun pada 
Wá nihinyi: nitori ẹ̀ṣẹ awọn ara Amori kò ti 
ikún. 

17 O si ṣe nigbati orùn wò, òkunkun si ṣú, 
kiyesi i ileru elefin, ati iná fitila ti nkọja lárin 
ẹ̀la wọnni. 

18T1i ọjẹ na gan li OLUWA bá Abramu dá 
majẹmu pe, irú—ọmọ rẹ ni mo fi ilẹ yi fun, lati 
odò Egipti wá, titi o fi de odò nia nì, odò Eu— 
ferate: 

18 Awọn enia Keni, ati awọn enia Kenissi, 
ati awọn enia Kadmoni, 

20 Ati awọn enia Hitti, ati awọn enia Peris— 
si, ati awọn Refaimu, 

21 Ati awọn enia Amori, ati awọn enia Ke— 
naani, ati awọn Girgaṣi, ati awọn Jebusi. 


13 


l Ô 1 SARAI, aya Abramu, kò bimọ fun u: 
ṣugbọn o li ọmọ—ọdọ kan obinrin, 
ara Egipti, orukọ ẹniti ijẹ Hagari. 

2Sarai si wi fun Abramu pe, kiyesi i na, 
OLUWA dá mi duro lati bímọ: emi bẹ̀ ọ, wọle tò 
ọmọbinrin ọdọ mi; o le ṣepe bọya emi a ti ipasẹ 
rẹ̀ li ọmọ. Abramu si gbà ohùn Sarai gbe. 

3Sarai, aya Abramu, si mu . Hagari 
ọmọbinrin ọdọ rẹ̀ ara Egipti na, lẹhin igbati 
Abramu gbé ilẹ Kenaani Hi ọdún mẹwa, o si fi 
i fun Abramu ọkọ rẹ̀ lati ma ṣe aya rẹ̀. 

4On si wọle tò Hagari, o si loyun: nigbati o 
Ti pe on loyun, oluwa rẹ̀ obinrin wa di ẹ̀gan li 
oju rẹ̀. 

5 Sarai si wi fun Abramu pe, Ẹbi mi wà lori 
rẹ: emi li o fi ọmọbinrin ọdọ mi fun ọ li àiya; 
nigbati o si ri pe on loyun, mo di ẹ̀gan li oju 
rẹ̀: ki OLUWA ki o ṣe idajọ lárin temi tírẹ. 

6 Ṣugbọn Abramu wi fun Sarai pe, Wò o, 
ọmọbinrin ọdọ rẹ wà H ọwọ rẹ: fi i ṣe bi o ti tẹ 
li oju rẹ. Nigbati Sarai nfôrô rẹ̀, o sá lọ kuro 
lọdọ rẹ̀. 

7 Angeli OLUWA si ri i li ẹba isun omi ni ijù, 
li ẹba isun omi li òna Ṣuri. 

80 si wipe, Hagari ọmọbinrin ọdọ Sarai, 
nibo ni iwọ ti mbọ? nibo ni iwọ si nrẹ̀? O si 
wipe, emi sá kuro niwaju Sarai oluwa mi. 

9 Angeli OLUWA na si Wi fun u pe, Pada, lọ 
si ọdọ oluwa rẹ, ki o si tẹriba fun u. 

10 Angeli OLUWA na si wi fun u pe, Ni bíbi 
emi o mu iru—ọmọ rẹ bísi i, a ki yio si le kà 
wọn fun ọpọlọpọ. 

11 Angeli OLUWA na si wi fun u pe, kiyesi i 
iwọ loyun, iwọ o si bí ọmọkunrin, iwọ o si sọ 
orukọ rẹ̀ ni Iṣmaeli; nitoriti OLUWA ti gbọ 
ohún arò rẹ. 

12 Jagidijagan enia ni yio si ṣe; ọwọ rẹ̀ yio 
Wà lara enia gbogbo, ọwọ enia gbogbo yio si 
wà lara rẹ̀: on o si ma gbé iwaju gbogbo awọn 
arakunrin rẹ̀. 

13O si pé orukọ OLUWA ti o ba a sòrọ ni, 
Iwọ Ọlọrun ti o ri mi: nitori ti o wipe, Emi ha 
wá ẹniti o ri mi kiri nihin? 

14 Nitori na li a ṣe npé kanga na ni Beer—la— 
hai—roi: kiyesi i, o wà li agbedemeji Kadeṣi on 
Beredi. 

15 Hagari si bí ọmọkunrin kan fun Abramu: 
Abramu si pẹ̀ orukọ ọmọ ti Hagari bi ni Iṣmaeli. 

16 Abramu si jẹ ẹni ẹrindiládọrun ọdún, 
nigbati Hagari bí Iṣmaeli fun Abramu. 


l 7 1NIGBATI Abramu si di ẹni ọkandi— 
lọgọrun ọdún, OLUWA farahàn Abra— 


GENESISI. 16, 17 


mu, o si wi fun u pe, Emi li Ọlọrun Olodu— 
mare; ma rìn niwaju mi, ki iwọ ki o si pé. 

2 Emi o si ba ọ dá majẹmu mi, emi o si sọ ọ 
di pupọ gidigidi. 

3 Abramu si dojubolẹ; Ọlọrun si ba a sòrọ pe, 

4 Bi o ṣe ti emi ni, kiyesi i, majẹmu mi wà 
pẹlu rẹ, iwọ o si ṣe baba orilẹ—ẹ̀de pupọ. 

5 Bẹli a ki yio si pe orukọ rẹ ni Abramu mé, 
bikoṣe Abrahamu li orukọ rẹ yio jẹ; nitoriti 
mo ti sọ ọ di baba orilẹ—ẹ̀de pupọ. 

65 Emi o si mu ọ bí si i pupọpupọ, òpọ ori— 
lẹ—ẹ̀de li emi o si mu ti ọdọ rẹ wá, ati awọn 
ọba ni yio ti inu rẹ jade wá. 

7 Emi o si gbe majẹmu mi kalẹ lárin temi 
tirẹ, ati lárin irú-ọmọ rẹ lẹhin rẹ ni iran—iran 
Wọn, ni majẹmu aiyeraiye, lati ma ṣe Ọlọrun 
rẹ, ati ti irú—ọmọ rẹ lẹhin rẹ. 

8 Emi o si fi ilẹ ti iwọ ṣe alejo nibẹ̀ fun ọ, ati 
fun irú-ọmọ rẹ lẹhin rẹ, gbogbo ilẹ Kenaani 
ni iní titi lailai; emi o si ma ṣe Ọlọrun wọn. 

9 Ọlọrun si wi fun Abrahamu pe, Nitorina 
ki iwọ ki o ma pa majẹmu mi mé, iwọ, ati 
irú—ọmọ rẹ lẹhin rẹ ni iran—iran wọn. 

10 Eyi ni majẹmu mi, ti ẹnyin o ma pamQ 
larin temi ti nyin, ati lárin irú—ọmọ rẹ, lẹhin 
rẹ; gbogbo ọmọkunrin inu nyin li a o kọ ni ilà. 

11 Ẹnyin o si kọ ara nyin ni ilà; on ni yio si 
ṣe àmi majẹmu larin temi ti nyin. 

12 Ẹniti o ba si di ọmọkunrin ijọ mẹjọ ninu 
nyin li a o kọ ni ilà, gbogbo ọmọkunrin ni 
iran-iran nyin, ati ẹniti a bí ni ile, tabi ti a fi 
owo rà lọwọ alejo, ti ki iṣe irú—ọmọ rẹ. 

13 Ẹniti a bí ni ile rẹ, ati ẹniti a fi owo rẹ rà, 
a kò le ṣe alaikọ ọ ni ilà: bẹni majẹmu mi yio 
si wà li ara nyin ni majẹmu aiyeraiye. 

14 Ati ọmọkunrin alaikọlà ti a kò kọ ni ilà 
ara rẹ̀, ọkàn na li a o si ké kuro ninu awọn 
enia rẹ̀, o dà majẹmu mi. 

15 Ọlọrun si wi fun Abrahamu pe, Bi o ṣe ti 
Sarai, aya rẹ nì, iwọ ki yio pẹ orukọ rẹ̀ ni Sarai 
mẹ, bikoṣe Sara li orukọ rẹ̀ yio ma jẹ. 

16 Emi o si busi i fun u, emi o si bùn ọ li 
ọmọkunrin kan pẹlu lati ọdọ rẹ̀ wá, bẹli emi o 
si busi i fun u, on o si ṣe iya òpọ orilẹ—ẹ̀de; 
awọn ọba enia ni yio ti ọdọ rẹ̀ wá. 

17 Nigbana ii Abrahamu dojubolẹ, o si rẹ— 
rìn, o si wi li ọkàn rẹ̀ pe, A o ha bímọ fun ẹni 
ọgọrun ọdún? Sara ti iṣe ẹni adọrun ọdún yio 
ha bímọ bi? 

18 Abrahamu si wi fun Ọlọrun pe, Ki Iṣnma— 
eli ki o wà laye niwaju rẹ! 

19 Ọlọrun si wipe, Sara, aya rẹ, yio bí ọmọ— 
kunrin kan fun ọ nitôtọ; iwọ o si sọ orukọ rẹ̀ 


GENESISI 17, 18 
ni Isaaki: emi o fi idi majẹmu mi mulẹ pẹlu 
rẹ̀, ni majẹmu aiyeraiye, ati pẹlu irú—ọmọ rẹ̀ 
lẹhin rẹ̀. 

20 Emi si ti gbẹ adura rẹ fun Iṣmaeli: kiyesi 
i, emi o si busi i fun u, emi o si mu u bisi i, 
emi o si sọ ọ di pupò gidigidi; ijoye mejila ni 
on o bí, emi o si sọ ọ di orilẹ—ẹ̀de nla: 

21 Ṣugbọn majẹmu mi li emi o ba Isaaki dá, 
ẹniti Sara yio bi fun ọ Hi akoko iwoyi amôdun. 

220 si fi i silẹ li òrọ iba a sọ, Ọlọrun si lọ 
soke kuro lọdọ Abrahamu. 

23 Abrahamu si mu Iṣmaeli, ọmọ rẹ̀ ọkun— 
rin, ati gbogbo awọn ọmọ—ọdọ ọkunrin ti a bí 
ni ile rẹ̀, ati gbogbo awọn ti a fi owo rẹ̀ rà, 
gbogbo ẹniti iṣe ọkunrin ninu awọn enia ile 
Abrahamu; o si kọ wọn ni ilà ara li ọjẹ na gan, 
bi Ọlọrun ti sọ fun u. 

24 Abrahamu si jẹ ẹni ọkandilọgọrun ọdún, 
nigbati a kọ ọ ni ilà ara rẹ̀. 

25 Ati Iṣmaeli ọmọ rẹ̀ ọkunrin jẹ ẹni ọdún 
mẹtala nigbati a kọ ọ ni ilà ara rẹ̀. 

26 Li ọjẹ na gan li a kọ Abrahamu ni ìlà, ati 
Iṣmaeli ọmọ rẹ̀ ọkunrin. 

27 Ati gbogbo awọn ọkunrin ile rẹ̀, ti a bi 
ninu ile rẹ̀, ati ti a si fi owo rà lọwọ alejò, ni a 
kọ ni ilà pẹlu rẹ̀. 


l 8 TOLUWA si farahàn a ni igbo Mamre: 
on si joko li ẹnu—ọna agQ ni imôru ọjẹ̀: 

20O si gbé oju rẹ̀ soke, o wò, si kiyesi i, 
ọkunrin mẹta duro li ẹba ọdọ rẹ̀: nigbati o si ri 
Wọn, o sure lati ẹnu—òna agọ lọ ipade wọn, o 
si tẹriba silẹ. 

30 si wipe, OLUWA mi, njẹ bi mo ba ri 
ore--ọfẹ li oju rẹ, emi bẹ̀ ọ, máṣe kọja lọ kuro 
lọdọ ọmọ—ọdọ rẹ: 

4 Jẹ ki a mu omi diẹ wá nisisiyi, ki ẹnyin ki 
o si Wẹ̀ ẹsẹ̀ nyin, ki ẹnyin ki o sì simi labẹ igi: 

5 Emi o si mu onjẹ diẹ wá, ki ẹnyin si fi 
ọkàn nyin balẹ; lẹhin eyini ki ẹnyin ma kọja 
lọ: njẹ nitorina i ẹnyin ṣe tò ọmọ—ọdọ nyin 
wá. Nwọn si wipe, Ṣe bẹ bi iwọ ti wi. 

6 Abrahamu si yara tò Sara lọ ninu agô, o 
wipe, Yara mu òṣuwọn iyẹfun daradara mẹta, 
ki o pò o, ki o si dín akara. 

7 Abrahamu si sure lọ sinu agbo, o si mu 
ẹgbọrọ—malu kan ti o rò ti o dara, o fi fun 
ọmọkunrin kan; on si yara lati sẹ̀ e. 

BO si mu orí—amẹ̀, ati wàra, ati ẹgbọrọ 
malu ti o sẹ̀, o si gbé e kalẹ niwaju wọn: on si 
duro tì wọn li abẹ igi na, nwọn si jẹ ẹ. 

9 Nwọn si bi i pe, nibo ni Sara aya rẹ wà? o 
si wipe, wò o ninu agQ. 


14 


10 O si wipe, Emi o si tun pada tò ọ wá ni— 
tôtọ ni iwoyi amọdun; si kiyesi i, Sara aya rẹ 
yio li ọmọkunrin kan. Sara si gbé li ẹnu—òna 
agẹ ti o wà lẹhin ọkunrin na. ; 

11 Njẹ Abrahamu on Sara gbô, nwọn si pò li 
ọjẹ; o si dẹkun ati ma ri fun Sara bi ìwa obinrin. 

12 Nitorina Sara rẹrin ninu ara rẹ̀ wipe, Lẹ— 
hin igbati mo di ogbologbo tan, emi o ha H 
ayò, ti oluwa mi si di ogbologbo pẹlu? 

13 OLUWA si wi fun Abrahamu pe, Nitori 
kini Sara ṣe nrẹrin wipe, Emi o ha bímọ nitô— 
tọ, ẹniti o ti gbô tán? 

14 Ohun kan ha ṣoro fun OLUWA? li akoko ti 
a dá emi o pada tò ọ wa, ni iwoyi am€Qdun, 
Sara yio si H ọmọkunrin kan. 

15 Sara si sẹ, wipe, Emi kò rẹrin; nitoriti o 
bẹ̀ru. On si wipe, Bẹkọ; ṣugbọn iwọ rẹrin. 

16 Awọn ọkunrin na si dide kuro nibẹ̀, 
nwọn kọju sihà Sodomu: Abrahamu si ba wọn 
lọ lati sìn wọn de òna. 

17 OLUWA si wipe, Emi o ha pa ohun ti emi 
o ṣe mQ fun Abrahamu: 

18 Nitori pe, Abrahamu yio sa di orilẹ--ẹ̀de 
nla ati alagbara, ati gbogbo orilẹ—ẹ̀de aiye li a 
o bukun fun nipasẹ rẹ̀? 

19 Nitoriti mo mò ọ pe, on o fi aṣẹ fun awọn 
ọmọ rẹ̀ ati fun awọn ara ile rẹ̀ lẹhin rẹ̀, ki 
nwọn kì o ma pa òna OLUWA mQ lati ṣe ododo 
ati idajọ; ki OLUWA ki o le mu ohun ti o ti sọ 
fun Abrahamu wá fun u. 

20 OLUWA si Wipe, Nitori ti igbe Sodomu on 
Gomorra pò, ati nitori ti ẹ̀ṣẹ wọn pàpọju. 

21 Emi o sọkalẹ lọ nisisiyi, ki nri bi nwọn 
tilẹ ṣe, gẹgẹ bi okikí igbe rẹ̀, ti o de ọdọ mi; bi 
bẹ si kọ, emi o mẹ. 

22 Awọn ọkunrin na si yi oju wọn pada kuro 
nibẹ̀, nwọn si lọ si Sodomu: ṣugbọn Abraha— 
mu duro sibẹ̀ niwaju OLUWA. 

23 Abrahamu si sunmọ ọdọ rẹ̀, o si Wipe, 
Iwọ o ha run olododo pẹlu enia buburu? 

24 Bọya ádọta olododo yio wà ninu ilu na: 
iwọ o ha run u, iwọ ki yio ha dá ibẹ̀ na si ni— 
tori adọta olododo ti o wà ninu rẹ̀? 

25 O ha dára, ti iwọ o fi ṣe bi irú eyi, lati run 
olododo pẹlu enia buburu; ti awọn olododo 
yio fi dabi awọn enia buburu, o ha dára: Oni— 
dajọ gbogbo aiye ki yio ha ṣe eyi ti o tQ? 

26 OLUWA si wipe, Bi mo ba ri adọta olodo— 
do ninu ilu Sodomu, njẹ emi o dá gbogbo ibẹ̀ 
si nitori wọn. 

27 Abrahamu si dahún o si wipe, Wò o ni— 
sisiyi, emi ti dawọle e lati ba OLUWA sòrọ, emi 
ẹniti iṣe erupẹ ati 6€ru. 


15 


28 Bọya marun a dín ninu adọta olododo na: 
iwọ o ha run gbogbo ilu na nitori marun? On si 
wipe, Bi mo ba ri marunlelogoji nibẹ̀, emi ki yio 
run u. 

28 O si tun sọ fun u ẹ̀wẹ, o ni, Bọya, a o ri 
ogoji nibẹ̀, On si wipe, Emi ki o run u nitori 
ogoji. 

300 si tun Wipe, JỌ, ki inu ki o máṣe bi 
OLUWA, emi o si ma wi: bọya a o ri ọgbòn nibẹ̀. 
On si wipe, Emi ki yio run u bi mo ba ri ọgbọn 
nibẹ̀. 

31 O si wipe, Wò o na, emi ti dawọle e lati 
ba OLUWA sòrọ: bọya a o ri ogun nibẹ̀. On si 
wipe, Emi ki yio run u nitori ogun. 

32 O si wipe, JẸ, ki inu ki o máṣe bi OLUWA, 
ẹ̀kanṣoṣo yi li emi o si wi mọ. Bọya a o ri mẹwa 
nibẹ̀. On si wipe, Emi ki yio run u nitori mẹwa. 

33 OLUWA si ba tirẹ̀ lọ, lojukanna bi o ti ba 
Abrahamu sòrọ tan; Abrahamu si pada lọ si 
ibujoko rẹ̀. 


l 9 1 AWỌN Angeli meji si wá si Sodomu 

li aṣalẹ; Loti si joko Hi ẹnu—bode So— 
domu: bi Loti si ti ri wọn, o dide lati pade 
wọn: o si dojubolẹ; 

2O si wipe, Kiyesi i nisisiyi, ẹnyin oluwa mi, 
emi bẹ̀ nyin, ẹ yà si ile ọmọ—ọdọ nyin, ki ẹ si 
WÒ, ki ẹ si Wẹ̀ ẹsẹ̀ nyin, ẹnyin o si dide ni kùtu— 
kutu, ki ẹ si ma ba ti nyin lọ. Nwọn si wipe, 
Ndao; ṣugbọn awa o joko ni igboro li oru oni. 

3O si rẹ̀ wọn gidigidi; nwọn si yà tò ọ, 
nwọn si wẹ̀ inu ile rẹ̀; o si sẹ̀ àse fun wọn, o si 
dín àkara alaiwu fun wọn, nwọn si jẹ. 

4Ṣugbọn ki nwọn ki o to dubulẹ, awọn 
ọkunrin ara ilu na, awọn ọkunrin Sodomu, 
nwọn yi ile na ká, ati àgba ati ewe, gbogbo 
enia lati ori igun mẹrẹrin Wá. 

5 Nwọn si pẹ̀ Loti, nwọn si bi i pe, Nibo li 
awọn ọkunrin ti o tò ọ wá li alẹ yi wà? mu 
Wọn jade fun wa wá, ki awa ki o le mò wọn. 

6 Loti si jade tò wọn lọ li ẹnu—òna, o si sé 
ilẹkun lẹhin rẹ̀. 

7 O si wipe, Arakunrin, emi bẹ̀ nyin, ẹ máṣe 
hùwa buburu bẹ̀. 

8 Kiyesi i nisisiyi, emi li ọmọbinrin meji ti 
kò ti imò ọkunrin: emi bẹ̀ nyin, ẹ jẹ ki nmu 
Wọn jade tò nyin wá, ki ẹnyin ki o si fi wọn ṣe 
bi o ti tẹ loju nyin: ṣugbọn awọn ọkunrin 
wọnyi ṣa ni ki ẹ má ṣe ni nkan; nitorìna ni 
nwọn sa ṣe Wá si abẹ orule mi. 

sNwọn si wipe, Bì sẹhin. Nwọn si tun wipe, 
Eyiyi wá iṣe atipo, on si fẹ iṣe onidajọ: njẹ iwọ Hi 
a o tilẹ ṣe ni buburu jù wọn lọ. Nwọn si rọlùú 


GENESISI 18, 19 
ọkunrin na, ani Loti, nwọn si sunmọ ọ lati f6 
ilẹkun. 

10 Ṣugbọn awọn ọkunrin na nà ọwé wọn, 
nwọn si fà Loti mQ ọdọ sinu ile, nwọn si tì 
ilẹkun. 

11 Nwọn si bii ifọju lù awọn ọkunrin ti o wà 
li ẹnu—òna ile na, ati ewe ati àgba: bẹni nwọn 
dá ara wọn Hi agara lati ri ẹnu—ẹòna. 

12 Awọn ọkunrin na si wi fun Loti pe, Iwọ 
ni ẹnikan nihin pẹlu? ana rẹ ọkunrin, ati 
awọn ọmọ rẹ ọkunrin, ati awọn ọmọ rẹ 
obinrin, ati ohunkohun ti iwọ ni ni ilu, mu 
Wọn jade kuro nihinyi: 

13 Nitori awa o run ibi yi, nitori ti igbe wọn 
ndi pupẹ niwaju OLUWA; OLUWA si rán wa 
lati run u. 

l14Loti si jade, o si sọ fun awọn ana rẹ̀ 
ọkunrin, ti nwọn gbe awọn ọmọbinrìn rẹ̀ ni 
iyawo, o wipe, Ẹ dide, ẹ jade kuro nihinyi; 
nitoriti OLUWA yio run ilu yi. Ṣugbọn o dabi 
ẹlẹtàn loju awọn ana rẹ̀. 

15 Nigbati ẹyẹ si nla, nigbana li awọn angehl 
na le Loti ni ire wipe, Dide, mu aya rẹ, ati 
awọn ọmọbinrin rẹ mejeji ti o wà nihin; ki 
iwọ ki o má ba run ninu ìya ẹ̀ṣẹ ilu yi. 

16 Nigbati o si nlọra, awọn ọkunrin na nawọ 
mu u li ọwẹ̀, ati ọwQ aya rẹ̀, ati ọwọ ọmọbinrin 
rẹ̀ mejeji; OLUWA sa ṣánu fun u: nwọn si mu u 
jade, nwọn si fi i sẹhin odi ilu na. 

17 O si ṣe nigbati nwọn mu wọn jade sẹhin 
odi tan, li o wipe, Sá asalà fun ẹmi rẹ; máṣe 
wò ẹhin rẹ, bẹni ki iwọ ki o máṣe duro ni 
gbogbo pẹtẹlẹ; sá asalà lọ si ori oke, ki iwọ ki 
o má ba ṣegbe. 

18 Loti si wi fun wọn pe, Bẹkọ, oluwa mi: 

19 Kiyesi i na, ọmọ—ọdọ rẹ ti ri ore—ọfẹ gbà 
li oju rẹ, iwọ si ti gbe anu rẹ ga, ti iwọ ti fi hàn 
mi ni gbigbà ẹmi mi là; ṣugbọn emi ki yio le 
salọ si ori oke, ki ibi ki o má ba bá mi nibẹ̀, ki 
emi ki o má ba kú. 

20 Kiyesi i na, ilu yi sunmọ tosi lati sá si, 
kekere si ni: jẹ, jẹ ki nsalà si ibẹ, (kekere ha 
kọ?) ọkàn mi yio si yẹ̀. 

21 O si wi fun u pe, Wò o, mo gbà fun ọ niti 
ohun kan yi pẹlu pe, emi ki yio run ilu yi, ni— 
tori eyiti iwọ ti sọ. 

22 Yara, salà sibẹ̀; nitori emi kò le ṣe ohun 
kan titi iwọ o fi de ibẹ̀. Nitorina li a ṣe npẹ 
orukọ ilu na ni Soari. 

23 Orun là sori ilẹ nigbati Loti wò ilu Soari. 

24 Nigbana li OLUWA ròjo sulfuri (okuta ina) 
ati iná lati ọdọ OLUWA lati ọrun wá si ori So— 
domu on Gomorra: 


GENESISI 19—21 


25 O si run ilu wọnni, ati gbogbo Pẹtẹlẹ, ati 
gbogbo awọn ara ilu wọnni, ati ohun ti o hù 
jade ni ilẹ. 

26 Ṣugbọn aya rẹ̀ bojuwò ẹhin lẹhin rẹ̀, o si 
di ọwòn ìyò. 

27 Abrahamu si dide ni kutukutu owurẹ̀, o 
lọ si ibi ti o gbé duro niwaju OLUWA: 

28 O si wò ìha Sodomu on Gomorra, ati ìha 
gbogbo ilẹ àgbegbe Wọnni, o si WÒ o, si kiyesi 
i, €fin ilẹ na rú soke bi efin ileru. 

290 si ṣe nigbati Ọlọrun run ilu àgbegbe 
wọnni ni Ọlọrun ranti Abrahamu, o si rán 
Loti jade kuro lárin iparun na, nigbati o run 
ilu wọnni ninu eyiti Loti gbé ti joko. 

30 Loti si jade kuro ni Soari: o si ngbé ori 
oke, ati awọn ọmọbinrin rẹ̀ mejeji pẹlu rẹ̀; 
nitoriti o bẹ̀ru ati gbé Soari: o si ngbé inu ihò, 
on ati awọn ọmọbinrin rẹ̀ mejeji. 

31 Eyi akọbi si wi fun atẹle pe, Baba wa gbô, 
kò si sí ọkunrin kan li aiye mé ti yio wọle tò 
wa Wá gẹgẹ bi iṣe gbogbo aiye. 

32 Wá, jẹ ki a mu baba wa mu ọti—Wwaini, awa 
o si sùn tì i, ki a le ni irú—ọmọ lati ọdọ baba wa. 

33 Nwọn si mu baba wọn mu ọti—Waini li 
oru na: eyi akọbi wọle tò ọ, o si sùn tì baba rẹ̀; 
on kò si mò igbati o dubulẹ, ati igbati o dide. 

34 O si ṣe, ni ijẹ keji, ni ẹgbọn wi fun aburo 
pe, kiyesi i, emi sùn tì baba mi Hi oru aná: jẹ ki 
a si mu u mu ọti—waini li oru yi pẹlu: ki iwọ 
ki o si wọle, ki o si sùn tì i, ki awa ki o le ni 
irú-ọmọ lati ọdọ baba wa. 

35 Nwọn si mu baba wọn mu ọti—waini li 
oru na pẹlu: aburo si dide, o si sùn tì i, on kò 
si mò igbati o dubulẹ, ati igbati o dide. 

36 Bẹli awọn ọmọbinrin Loti mejeji loyun 
fun baba wọn. 

37 Eyi akôébi si bi ọmọkunrin kan, o si pẹ̀ 
orukọ rẹ̀ ni Moabu: on ni baba awọn ara Mo— 
abu titi di oni. 

38 Eyi atẹle, on pẹlu si bí ọmọkunrin kan, o 
si pẹ̀ orukọ rẹ̀ ni Ben—ammi: on ni baba awọn 
ọmọ Ammoni, titi di oni. 


20 1ABRAHAMU si ṣí lati ibẹ̀ lọ si ilẹ 
ìha gusù, o si joko li agbedemeji 
Kadeṣi on Ṣuri; o si ṣe atipo ni Gerari. 

2 Abrahamu si wi niti Sara aya rẹ̀ pe, Ara— 
binrin mi ni: Abimeleki ọba Gerari si ranṣẹ, o 
si mu Sara. 

3Ṣugbọn Ọlọrun tò Abimeleki wá H ojuran 
li oru, o si wi fun u pe, kiyesi i, okú ni iwọ, 
nitori obinrin ti iwọ mu nì; nitori aya ọkunrin 
kan ni iṣe. 


4 Ṣugbọn Abimeleki kò sunmọ ọ: o si wipe, 
OLUWA, iwọ o run orilẹ—ẹ̀de olododo pẹlu? 

5On kọ lô ha wi fun mi pe arabinrin mi ni 
iṣe? on, obinrin tikalarẹ̀ si wipe, arakunrin mi 
ni: li otitọ inu ati alaiṣẹ̀ ọwQ mi, ni mo fi ṣe eyi. 

6 Ọlọrun si wi fun u li ojuran pe, Bẹni, emi 
mò pe Hi otitọ inu rẹ ni iwọ ṣe eyi; nitorina li 
emi si ṣe dá ọ duro ki o má ba ṣẹ̀ mi: nitorina 
ti emi kò ṣe jẹ ki iwọ ki o fọwọkàn a. 

7 Njẹ nitori na mu aya ọkunrin na pada fun u; 
WOH Hi on sa iṣe, on o si gbadura fun ọ, iwọ o si 
yẹ̀: bi iwọ kò ba si mu u pada, ki iwọ ki o mò pe, 
kikú ni iwọ o kú, iwọ, ati gbogbo ẹniti o jẹ tirẹ. 

8 Nitorina. Abimeleki. dide. ni. kutukutu 
owurò, o si pẹ̀ gbogbo awọn ọmọ—ọdọ rẹ̀, o si 
Wi gbogbo nkan Wọnyi li eti wọn: ẹ̀ru si bà 
awọn enia na gidigidi. 

9 Nigbana Hi Abimeleki pẹ̀ Abrahamu, o si 
Wi fun u pe, Kili o ṣe si Wa yi? ẹ̀ṣẹ kini mo ṣẹ̀ 
ọ, ti iwọ fi mu ẹ̀ṣẹ nla wá si ori mi, ati si ori 
ijọba mi? iwọ hùwa si mi ti a ki ba hù. 

10 Abimeleki si wi fun Abrahamu pe, Kini 
iwọ ri, ti iwọ fi ṣe nkan yi? 

11 Abrahamu si Wipe, Nitoriti mo rò pe, ni— 
totọ ẹ̀ru Ọlọrun kò sí nihinyi; nwọn o si pa mi 
nitorì aya mi. 

12 Ati pẹlupẹlu nitôtọ arabinrin mi ni iṣe, 
ọmọbinrin. baba mi ni, ṣugbọn ki iṣe 
ọmọbinrin iya mi; o si di aya mi. 

13O si ṣe nigbati Ọlọrun mu mi rìn kiri lati 
ile baba mi wá, on ni mo wi fun u pe, eyi ni ore 
rẹ ti iwọ o ma ṣe fun mi; nibikibi ti awa o gbé 
de, ma wi nipa ti emi pe, arakunrin mi li on. 

14 Abimeleki si mu agutan, ati akọmalu, ati 
iranṣẹkunrin, ati iranṣẹbinrin, o si fi wọn fun 
Abrahamu, o si mu Sara, aya rẹ̀, pada fun u. 

15 Abimeleki si Wipe, Kiyesi i, ilẹ mi niyi 
niwaju rẹ: joko nibiti o wù ọ. 

16 O si wi fun Sara pe, Kiyesi i, mo fi ẹgbẹrun 
ìwọn fadaka fun arakunrin rẹ: kiyesi i, on ni 
ibojú fun ọ fun gbogbo awọn ti o wà lọdọ rẹ, ati 
niwaju gbogbo awọn ẹlomiran li a da ọ lare. 

17 Abrahamu si gbadura si Ọlọrun: Ọlọrun 
si mu Abimeleki li ara dá, ati aya rẹ̀, ati awọn 
ọmọbinrin—ọdọ rẹ̀; nwọn si bimọ. 

18 Nitori OLUWA ti sé inu awọn ara ile Abi— 
meleki pinpin, nitori ti Sara, aya Abrahamu. 
21 lOLUWA si bẹ̀ Sara wò bi o ti wi, 

OLUWA si ṣe fun Sara bi o ti sọ. 

2 Sara si loyun, o si bi ọmọkunrin kan fun 
Abrahamu li ogbologbo rẹ̀, li akokò igbati 
Ọlọrun dá fun u. 


17 


3 Abrahamu si pẹ̀ orukọ ọmọ rẹ̀ ti a bí fun 
u, ni Isaaki, ẹniti Sara bí fun u. 

4 Abrahamu si kọ Isaaki ọmọ rẹ̀ ni ilà, ni— 
gbati o di ọmọ ijẹ mẹjọ, gẹgẹ bi Ọlọrun ti fi 
aṣẹ fun u. 

5 Abrahamu si jẹ ẹni ọgọrun ọdún, nigbati a 
bí Isaaki ọmọ rẹ̀ fun u. 

6 Sara si wipe, Ọlọrun pa mi lẹrin; gbogbo 
ẹniti o gbQ yio si rẹrin pẹlu mi. 

7O si wipe, Tani iba wi fun Abrahamu pe, 
Sara yio fi ọmú fun ọmọ mu? mo sá bí ọmọ 
kan fun u li ogbologbo rẹ̀. 

8Ọmọ na si dàgba, a si já a li ẹnu ọmú: 
Abrahamu si sẹ̀ àse nla li ọjẹ na ti a já Isaaki li 
ẹnu ọmú. 

9 Sara si ri ọmọ Hagari, ara Egipti, ti o bí fun 
Abrahamu, o nfi i rẹrin. 

10 Nitorina li o ṣe wi fun Abrahamu pe, Lé 
ẹrubinrin yi jade ti on ti ọmọ rẹ̀: nitoriti ọmọ 
ẹrubinrin yi ki yio ṣe arole pẹlu Isaaki, ọmọ mi. 

11 Ọrọ yi si buru gidigidi Hi oju Abrahamu 
nitori ọmọ rẹ̀. 

12 Ọlọrun si wi fun Abrahamu pe, Máṣe jẹ 
ki o buru li oju rẹ nitorí ọmọdekunrin na, ati 
nitori ẹrubinrin rẹ; ni gbogbo eyiti Sara sọ fun 
Ọ, fetisi ohùn rẹ̀; nitori ninu Isaaki li a o ti pẹ 
irú-—ọmọ rẹ. 

13 Ati ọmọ ẹrubinrin na pẹlu li emi o sọ di 
orilẹ—ẹ̀de, nitori irú—ọmọ rẹ ni iṣe. 

14 Abrahamu si dide ni kutukutu owurọ, o 
mu àkara ati ìgo omi kan, o fi fun Hagari, o 
gbé e lé e li ejika, ati ọmọ na, o si lé e jade: on 
si lọ, o nrìn kakiri ni ijù Beer—ṣeba. 

15 Omi na si tán ninu ìgo, o si sọ ọmọ na si 
abẹ ìgboro kan. 

16 O si lọ, o joko kọju si i, li òna jijìn rére, o 
tô bi itafasi kan: nitori ti o wipe, Ki emi má ri 
ikú ọmọ na. O si joko kọju si i, o gbé ohún rẹ̀ 
soke, o nsọkun. 

17 Ọlọrun si gb ohùn ọmọdekunrin na: 
angeli Ọlọrun si pẹ̀ Hagari lati ọrun Wá, o bi i 
pe, Kili o ṣe ọ, Hagari? máṣe bẹ̀ru; nitori ti 
Ọlọrun ti gbé ohùn ọmọdekunrin na nibiti o 
gbé wà. 

18 Dide, gbé ọmọdekunrin na, ki o si dì i 
mu; nitori ti emi o sọ ọ di orilẹ—ẹ̀de nla. 

19 Ọlọrun si ṣí i li oju, o si ri kanga omi kan; 
o lọ, o si pọnmi kún ìgo na, o si fi fun ọmọde— 
kunrin na mu. 

20 Ọlọrun si wà pẹlu ọmọdekunrin na; o si 
dàgba, o si joko ni ijù, o di tafatafa. 

21 O si joko ni ijù Parani: iya rẹ̀ si fẹ obinrin 
fun u lati ilẹ Egipti wá. 


GENESISI. 21, 22 
22 O si ṣe li akokò na, ni Abimeleki ati Fi— 
koii, olori ogun rẹ̀, wi fun Abrahamu pe, Ọlọ— 
run pẹlu rẹ ni gbogbo ohun ti iwọ nṣe. 

23 Njẹ nisisiyi fi Ọlọrun bura fun mi nihinyi 
pe iwọ ki yio ṣe ẹ̀tan si mi, tabi si ọmọ mi, 
tabi si ọmọ—ọmọ mi: ṣugbọn gẹgẹ bi iṣeun ti 
mo ṣe si ọ, bẹni iwọ o si ṣe si mi, ati si ilẹ tí 
iwọ ti ṣe atipo ninu rẹ̀. 

24 Abrahamu si wipe, emi o bura. 

285 Abrahamu si ba Abimeleki wi. nitori 
kanga omi kan, ti awọn ọmọ-ọdọ Abimeleki 
fi agbara gbà. 

26 Abimeleki si wipe, emi kò mò ẹniti o ṣe 
nkan yi: bẹni iwọ kò sọ fun mi, bẹ̀li emi kò 
gbẹ, bikoṣe loni. 

27 Abrahamu si mu agutan, ati akọmalu, o 
fi wọn fun Abimeleki; awọn mejeji si dá ma— 
jẹmu. 

28 Abrahamu si yà abo ọdọ—agutan meje 
ninu agbo si òtọ fun ara wọn. 

29 Abimeleki si bi Abrahamu pe, kili a le 
mò abo ọdọ—agutan meje ti iwọ yà si òtọ fun 
ara wọn yi si? 

30 O si wipe, nitori abo ọdọ—agutan meje yi 
ni iwọ o gbà lọwọ mi, ki nwọn ki o le ṣe ẹrí 
mi pe, emi li o wà kanga yi. 

31 Nitorina li o ṣe pé ibẹ̀ na ni Beer—Ṣṣeba; 
nitori nibẹ̀ H awọn mejeji gbé bura. 

32 Bẹni nwọn si dá majẹmu ni Beer—ṣeba: 
nigbana fi Abimeleki dide, ati Fikoli, olori ogun 
rẹ̀, nwọn si pada lọ si ilẹ awọn ara Filistia. 

33 Abrahamu si l6 igi tamariski kan ni 
Beer-ṣeba, nibẹ̀ li o si pé orukọ OLUWA, Ọlọ— 
run Aiyeraiye. 

34 Abrahamu si ṣe atipo ni ilẹ awọn ara Fi— 


listia li ọjẹ pupọ. 

2 2 1O si ṣe lẹhin nkan wọnyi ni Ọlọrun 
dan Abrahamu wò, o si wi fun u pe, 

Abrahamu: on si dahtin pe, Emi niyi. 

20 si wi fun u pe, Mu ọmọ rẹ nisisiyi, Isa— 
aki, ọmọ rẹ na kanṣoṣo, ti iwọ fẹ̀, ki iwọ ki o si 
lọ si ilẹ Moria; ki o si fi i rubọ sisun nibẹ̀ lori 
ọkan ninu oke ti emi o sọ fun ọ. 

3 Abrahamu si dide ni kutukutu owurọ, o si 
dì kẹtẹkẹtẹ rẹ̀ ni gárì, o si mu meji ninu awọn 
ọdọmọkunrin rẹ̀ pẹlu rẹ̀, ati Isaaki, ọmọ rẹ̀, o 
si là igi fun ẹbọ sisun na, o si dide, o si lọ si ibi 
ti Ọlọrun sọ fun u. 

8 Ni ijẹ kẹta Abrahamu si gbé oju rẹ̀ soke, o 
Ti ibẹ̀ na li okere. 

5 Abrahamu si wi fun awọn ọdọmọkunrin 
rẹ̀, pe, Ẹnyin joko nihin pẹlu kẹtẹkẹtẹ; ati emi 


GENESISI. 22, 23 
ati ọmọ yi yio lọ si ọhùn ni, a o sì gbadura, a o 
si tun pada tò nyin wá. 

6 Abrahamu si mu igi ẹbọ sisun na, o si dì i 
rù Isaaki, ọmọ rẹ̀; o si mu iná li ọwẹ rẹ̀, ati 
ọbẹ; awọn mejeji si jùmọ nlọ. 

7 Isaaki si sọ fun Abrahamu baba rẹ̀, o si 
wipe, Baba mi: on si wipe, Emi niyi, ọmọ mi. 
On si wipe, Wò iná on igi; ṣugbọn nibo li 
ọdọ-agutan ẹbọ sisun na gbé wà? 

8 Abrahamu si wipe, Ọmọ mi, Ọlọrun tika— 
larẹ̀ ni yio pẹ̀ṣse ọdọ—agutan fun ẹbọ sisun: 
bẹ̀li awọn mejeji jùmọ nlọ. 

8 Nwọn si de ibi ti Ọlọrun ti wi fun u; Abra— 
hamu si tẹ̀ pẹpẹ kan nibẹ̀, o si to igi rere, o si dì 
Isaaki ọmọ rẹ̀, o si dá a bulẹ li ori pẹpẹ lori igi na. 

10 Abrahamu si nawọ rẹ̀, o si mu ọbẹ na lati 
dúmbu ọmọ rẹ̀. 

11 Angeli OLUWA nì si kọ si i lati ọrun wá, o 
wipe, Abrahamu, Abrahamu: o si dahùn pe, 
Emi niyi. 

12 O si wipe, Máṣe fọwọkàn ọmọde nì, bẹni 
iwọ ké gbọdọ ṣe e ni nkan: nitori nisisiyi emi 
mò pe iwọ bẹ̀ru Ọlọrun, nigbati iwọ kò ti dù 
mi Hi ọmọ rẹ, ọmọ rẹ na kanṣoṣo. 

13 Abrahamu si gbé oju rẹ̀ soke, o wò, si ki— 
yesi i, lẹhin rẹ̀, àgbo kan ti o fi iwo rẹ̀ há ni 
pantiri: Abrahamu si lọ o mu àgbo na, o si fi i 
rubọ sisun ni ipò ọmọ rẹ̀. 

14 Abrahamu si pẹ̀ orukọ ibẹ̀ na ni Jehofaji— 
re: bi a ti nwi titi di oni yi, Li oke OLUWA li a o 
gbé ri i. 

15 Angeli OLUWA nì si kọ si Abrahamu lati 
ọrun wá lẹrinkeji, 

16 O si wipe, Emi tikalami ni mo fi bura, li 
OLUWA Wi, nitori bi iwọ ti ṣe nkan yi, ti ÌWỌ 
kò si dù mi li ọmọ rẹ, ọmọ rẹ na kanṣoṣo: 

17 Pe ni bibukún emi o bukún fun ọ, ati ni 
bíbisi emi o mu irú-ọmọ rẹ bísi i bi irawọ 
oju—ọrun, ati bi iyanrin eti okun; irú-ọmọ rẹ 
ni yio si ni ẹnubode awọn ọta wọn; 

18 Ati ninu irú-ọmọ rẹ li a o bukún fun 
gbogbo orilẹ—ẹ̀de aiye: nitori ti iwọ ti gbà 
ohùn mi gbẹ. 

198 Abrahamu si pada tò awọn ọdọmọkunrin 
rẹ̀ lọ, nwọn si dide, nwọn si jùmọ lọ si 
Beer—ṣeba; Abrahamu si joko ni Beer—ṣeba. 

200 si ṣe, lẹhin nkan wọnyi, li a sọ fun 
Abrahamu pe, kiyesi i, Milka, on pẹlu si ti 
bimọ fun Nahori, arakunrin rẹ; 

21 Husi akẹ̀bi rẹ̀, ati Busi arakunrin rẹ̀, ati 
Kemueli baba Aramu. 

22 Ati Kesedi, ati Haso, ati Pildaṣi, ati Jidla— 
fu, ati Betueli. 


18 


23 BetueH si bí Rebeka: awọn mẹjọ yi ni 
Milka bí fun Nahori, arakunrin Abrahamu. 

24 Ati àle rẹ̀, orukọ ẹniti ijẹ Rehuma, on 
pẹlu si bí Teba, ati Gahamu, ati Tahaṣi, ati 


Maaka. 
2 3 1SARA si di ẹni ẹtadiládoje ọdún: iye 
ọdún aiye Sara li eyi. 

2 Sara si kú ni Kirjat—arba; eyi na ni Hebro— 
ni ni ilẹ Kenaani: Abrahamu si Wá lati ṣọfọ 
Sara ati lati sọkun rẹ̀. 

3 Abrahamu si dide kuro niwaju okú rẹ̀, o si 
sọ fun awọn ọmọ Heti, wipe, 

4 Alejò ati atipo li emi iṣe lọdọ nyin: ẹ fun 
mi ni ilẹ—isinku laárin nyin, ki emi ki o le sin 
okú mi kuro ni iwaju mi. 

5 Awọn ọmọ Heti si dá Abrahamu lohùn, 
nwọn si wi fun u pe, 

6 Oluwa mi, gbQ ti wa: alagbara ọmọ—alade 
ni iwọ lárin wa: ninu áyò bojì wa ni ki o sin 
okú rẹ; kò sí ẹnikẹni ninu wa ti yio fi ibojì rẹ̀ 
dù ọ, ki iwọ ki o má sin okú rẹ. 

7 Abrahamu si dide duro, o si tẹriba fun 
awọn enia ilẹ na, fun awọn ọmọ Heti. 

8 O si ba wọn sọrọ wipe, Bi o ba ṣe pe ti inu 
nyin ni ki emi ki o sin okú mi kuro ni iwaju 
mi, ẹ gbé ti emi, ki ẹ si bẹ̀ Efroni, ọmọ Sohari, 
fun mi, 

9 Ki o le fun mi ni ihò Makpela, ti o ni, ti o 
Wà li opinlẹ oko rẹ̀; li oju-owo ni ki o fifun 
mi, fun ilẹ—isinku lárin nyin. 

10 Efroni si joko larin awọn ọmọ Heti: Efro— 
ni, ọmọ Heti, si dá Abrahamu lohùn li eti 
gbogbo awọn ọmọ Heti, ani li eti gbogbo 
awọn ti nwò ẹnubode ilu rẹ̀ wipe, 

11 Bẹkọ, Oluwa mi, gbẹ ti emi, mo fi oko na 
fun ọ, ati ihò ti o wà nibẹ̀, mo fi fun ọ: li oju 
awọn ọmọ awọn enia mi ni mo fi i fun ọ: sin 
okú rẹ. 

12 Abrahamu si tẹriba niwaju awọn enia ilẹ na. 

13O si wi fun Efroni, li eti awọn enia ilẹ na 
pe, Njẹ bi iwọ o ba fi i fun mi, emi bẹ̀ ọ, gbé ti 
emi: emi o san owo oko na fun ọ; gbà a lọwọ 
mi, emi o si sin okú mi nibẹ̀. 

14 Efroni si da Abrahamu li ohùn, o wi fun 
u pe, 

15 Oluwa mi, gbQ ti emi: irinwo òṣuwọn 
ṣekeH fadaka ni ilẹ jẹ; kili eyini lárin temi 
tirẹ? sa sin okú rẹ. 

16 Abrahamu si gb6 ti Efroni; Abrahamu si 
wòàn iye fadaka na fun Efroni, ti o sọ li eti 
awọn ọmọ Heti, irinwo òṣuwọn ṣekeli fadaka, 
ti o kọja lọdọ awọn oniṣòwo. 


17 Oko Efroni ti o wà ni Makpela, ti o wà 
niwaju Mamre, oko na, ati ihò ti o wà ninu rẹ̀, 
ati gbogbo igi ti o wà ni oko na, ti o wà ni 
gbogbo ẹba rẹ̀ yika, li a ṣe daju, 

18 Fun Abrahamu ni ilẹ-ini, li oju awọn 
ọmọ Heti, li oju gbogbo awọn ti nwò ẹnubode 
ilu rẹ̀. 

19 Lẹhin eyi li Abrahamu sin Sara, aya rẹ̀, 
ninu ihò oko Makpela, niwaju Mamre: eyi ná 
ni Hebroni ni ilẹ Kenaani. 

20 Ati oko na, ati ihò ti o wà nibẹ̀, li a ṣe 
daju fun Abrahamu, ni ilẹ isinku, lati ọwọ 


awọn ọmọ Heti wá. 

24 1ABRAHAMU si gbé, o si pò li ọjẹ̀: 
OLUWA si ti busi i fun Abrahamu li 

ohun gbogbo. 

2 Abrahamu si wi fun iranṣẹ rẹ̀, agba ile rẹ̀ 
ti o ṣe olori ohun gbogbo ti o ni pe, Emi bẹ̀ ọ, 
fi ọwọ rẹ si abẹ itan mi; 

3 Emi o si mu ọ fi OLUWA bura, Ọlọrun 
ọrun, ati Ọlọrun aiye, pe iwọ ki yio fẹ aya fun 
ọmọ mi ninu awọn ọmọbinrin ara Kenaani, 
lárin awọn ẹniti mo ngbé: 

4Ṣugbọn iwọ o lọ si ilẹ mi, ati si ọdọ awọn 
ará mi, ki iwọ ki o si fẹ aya fun Isaaki, ọmọ mi. 

5 Iranṣẹ na si wi fun u pe, Bọya obinrin na 
ki yio fẹ ba mi wá si ilẹ yi: mo ha le mu ọmọ 
rẹ pada lọ si ilẹ ti iwọ gbé ti wá? 

6 Abrahamu si wi fun u pe, Kiyesara ki iwọ 
ki o má tun mu ọmọ mi pada lọ sibẹ̀. 

7 OLUWA Ọlọrun ọrun, ti o mu mi lati ile 
baba mi wá, ati lati ilẹ ti a bi mi, ẹniti o sọ fun 
mi, ti o si bura fun mi, wipe, Irú—ọmọ rẹ li 
emi o fi ilẹ yi fun; on ni yio rán angeli rẹ̀ ṣaju 
rẹ, iwọ o si fẹ aya lati ibẹ̀ fun ọmọ mi wá. 

8 Bi obinrin na kò ba si fẹ tẹle ọ, njẹ nigba— 
na li ọrùn rẹ yio mQ kuro ni ibura mi yi: ọkan 
ni, ki iwọ máṣe tun mu ọmọ mi pada lọ sibẹ̀. 

9 Iranṣẹ na si fi ọwọ rẹ̀ si abẹ itan Abraha— 
mu oluwa rẹ̀, o si bura fun u nitori ẹran yi. 

10 iranṣẹ na sì mu ibakasiẹ mẹwa, ninu 
ibakasiẹ oluwa rẹ̀, o si lọ; nitori pe ii ọwọ rẹ̀ 
ni gbogbo ẹrù oluwa rẹ̀ wà: o si dide, o si lọ si 
Mesopotamia, si ilu Nahori. 

11O si mu awọn ibakasiẹ rẹ̀ kunlẹ lẹhin 
ode ilu na li ẹba kanga omi kan nigba aṣalẹ, lii 
akokò igbati awọn obinrin ima jade lọ pọnmi. 

12O si wipe, OLUWA, Ọlọrun Abrahamu 
oluwa mi, emi bẹ̀ ọ, ṣe òÒna mi ni rere loni, ki 
o si ṣe ore fun Abrahamu oluwa mi. 

13 Kiyesi i, emi duro li ẹba kanga omi yi; 
awọn ọmọbinrin ara ilu na njade wá lati pọnmi: 


GENESISI. 23, 24 
14 Ki o si jẹ ki o ṣe pe, omidan ti emi o wi fun 
pe, Emi bẹ̀ ọ, sọ ladugbo rẹ kalẹ, ki emi ki o 
mu; ti on o si wipe, Mu, emi o si fi fun awọn 
ibakasiẹ rẹ mu pẹlu: on na ni ki o jẹ ẹniti iwọ 
yàn fun Isaaki iranṣẹ rẹ; nipa eyi H emi o si mò 
pe, iwọ ti ṣe ore fun oluwa mi. 

15 O si ṣe, ki on to pari òrọ isọ, kiyesi i, Re— 
beka jade de, ẹniti a bí fun Betueli, ọmọ Mil— 
ka, aya Nahori, arakunrin Abrahamu, ti on ti 
ladugbo rẹ̀ li ejika rẹ̀. 

16 Omidan na li ẹwà gidigidi lati wò, wun— 
dia ni, bẹli ẹnikẹni kò ti imò ọ: o si sọkalẹ lọ 
sinu kanga, o si pọn ladugbo rẹ̀ kún, o si goke. 

17 Iranṣẹ na si sure lọ ipade rẹ̀, o si wipe, 
Emi bẹ̀ ọ, jẹ ki nmu omi diẹ ninu ladugbo rẹ. 

18 O si dahùn pe, Mu, oluwa mi: o si yara, o 
sò ladugbo rẹ̀ ka ọwẹ, o si fun u mu. 

19 Nigbati o si fun u mu tan, o si wipe, Emi 
o pọn fun awọn ibakasiẹ rẹ pẹlu, titi nwọn o fi 
mu tan. 

20 O si yara, o si tú ladugbo rẹ̀ sinu ibumu, 
o si tun pada sure lọ si kanga lati pọn omi, o si 
pọn fun gbogbo awọn ibakasiẹ rẹ̀. 

21 Ọkunrin na si tẹjumọ ọ, o dakẹ, lati mò 
bi OLUWA mu ìrin on dara, bi bẹkọ. 

220 si ṣe, bi awọn ibakasiẹ ti mu omi tan, ni 
ọkunrin na mu oruka wurà àbọ ìwọn ṣekeli, ati 
jufù meji fun ọwé rẹ̀, ti ìwọn ṣekeli wurà mẹwa; 

23 O si bi i pe, Ọmọbinrin tani iwọ iṣe? Emi 
bẹ̀ ọ, wi fun mi: àye wà ni ile baba rẹ fun wa lati 
Wò si? 

24 On si wi fun u pe, Ọmọbinrin Betueli, 
ọmọ Milka, ti o bí fun Nahori, li emi iṣe. 

250 si wi fun u pe, Awa ni koriko ati saka— 
sáka tò pẹlu, ati àye lati WÒ si. 

26 Ọkunrin na si tẹriba, o si sìn OLUWA. 

27 O si wipe, Olubukún li OLUWA, Ọlọrun 
Abrahamu, oluwa mi, ti kò jẹ ki ánu rẹ̀ ati otitọ 
rẹ̀ ki o yẹ̀ kuro lọdọ, oluwa mi, niti emi, OLUWA 
fi ẹsẹ̀ mi le na ile awọn arakunrin baba mi. 

28 Ọmọdan na si sure, o si fò nkan Wọnyi 
fun awọn ara ile iya rẹ̀. 

28 Rebeka si li arakunrin kan, orukọ rẹ̀ si ni 
Labani: Labani si sure jade tò ọkunrin na lọ si 
ibi kanga. 

30 O si ṣe, bi o ti ri oruka, ati jufù li ọwọ 
arabinrin rẹ̀, ti o si gbé òrọ Rebeka arabinrin 
rẹ̀ pe, Bayi li ọkunrin na ba mi sọ; bẹli o si tò 
ọkunrin na Wá; si kiyesi i, o duro tì awọn 
ibakasiẹ rẹ̀ leti kanga na. 

31 O si wipe, Wọle, iwọ ẹni-ibukún OLUWA; 
éṣe ti iwọ fi duro lode? mo sá ti pẹ̀se àye silẹ ati 
àye fun awọn ibakasiẹ. 


GENESISI. 24 

32 Ọkunrin na si wọle na wá; o si tú awọn 
ibakasiẹ, o si fun awọn ibakasiẹ, ni koriko ati 
sakasáka, ati omi fun u lati wẹ̀ ẹsẹ̀ rẹ̀, ati ẹsẹ̀ 
awọn ọkunrin ti o pẹlu rẹ̀. 

33 A si gbé onjẹ kalẹ fun u lati jẹ: ṣugbọn on 
si wipe, Emi ki yio jẹun titi emi o fi jiṣẹ mi 
tán. On si wipe, Ma wi. 

34 O si wipe, Ọmọ—ọdọ Abrahamu li emi iṣe. 

35 OLUWA si ti bukún fun oluwa mi gidigi— 
di; o si di pupò: o si fun u li agutan, ati málu, 
ati fadaka, ati wurà, ati iranṣẹkunrin, ati 
iranṣẹbinrin, ati ibakasiẹ, ati kẹtẹkẹtẹ. 

36 Sara, aya oluwa mi, si bí ọmọ kan fun 
oluwa mi nigbati on (Sara) gbá tán: on li o si fi 
ohun gbogbo ti o ni fun. 

37 Oluwa mi si mu mi bura, wipe, Iwọ kò 
gbọdọ fẹ obinrin fun ọmọ mi ninu awọn 
ọmọbinrin ara Kenaani ni ilẹ ẹniti emi ngbé: 

38 Bikoṣe ki iwọ ki o lọ si ile baba mi, ati si 
ọdọ awọn ibatan mi, ki o si f€ aya fun ọmọ mi. 

38 Emi si wi fun oluwa mi pe, Bọya obinrin 
na ki yio tẹle mi. 

400 si wi fun mi pe, OLUWA, niwaju ẹniti 
emi nrìn, yio rán angeli rẹ̀ pelu rẹ, yio si mu 
òna rẹ dara; iwọ o si fẹ aya fun ọmọ mi lati 
ọdọ awọn ibatan mi, ati lati inu ile baba mi: 

41 Nigbana li ọrùn rẹ yio mQ kuro ninu 
ibura mi yi, nigbati iwọ ba de ọdọ awọn iba— 
tan mi; bi nwọn kò ba si fi ẹnikan fun ọ, ọrùn 
rẹ yio si mẹ kuro ninu ibura mi. 

42 Emi si de si ibi kanga loni, mo si wipe, 
OLUWA, Ọlọrun Abrahamu oluwa mi, bi iwọ 
ba mu ẹ̀na àjo mi ti mo nlọ nisisiyi dara: 

43 Kiyesi i, mo duro le ẹba kanga omi; ki o 
si ṣẹ, pe nigbati wundia na ba jade wá ipọn 
omi, ti mo ba si wi fun u pe, Emi bẹ̀ ọ, bùn mi 
li omi diẹ ki emi mu lati inu ladugbo rẹ; 

44 Ti o si wi fun mi pe, Iwọ mu, emi o si 
pọn fun awọn ibakasiẹ rẹ pẹlu: ki on na ki o 
ṣe obinrin ti OLUWA ti yàn fun ọmọ oluwa mi. 

45 Ki emi ki o si tú wi tán H ọkàn mi, kiyesi 
i, Rebeka jade de ti on ti ladugbo rẹ̀ li ejika rẹ̀; 
o si sọkalẹ lọ sinu kanga, o pọn omi: emi si wi 
fun u pe, Mo bẹ̀ ọ, jẹ ki emi mu omi. 

46 O si yara, o si sọ ladugbo rẹ̀ kalẹ kuro li 
ejika rẹ̀, o si wipe, Mu, emi o si fi fun awọn 
ibakasiẹ rẹ mu pẹlu; bẹli emi mu, o si fi fun 
awọn ibakasiẹ mu pẹlu. 

47 Emi si bi i, mo si wipe, Ọmọbinrin tani 
iwọ iṣe? o si wipe, Ọmọbinrin Betueli, ọmọ 
Nahori, ti Milka bí fun u: emi si fi oruka si i ni 
imu, ati jufú si ọwọ rẹ̀. 

48 Emi si tẹriba, mo si wolẹ fun OLUWA, mo 


a20o 


si fi ibukún fun OLUWA, Ọlọrun Abrahamu 
oluwa mi, ti o mu mi tò òna titọ lati mu 
ọmọbinrin arakunrin oluwa mi fun ọmọ rẹ̀ wá. 

48 Njẹ nisisiyi, bi ẹnyin o ba bá oluwa mi lò 
inu rere ati otitọ, ẹ wi fun mi: bi bẹ si kọ; ẹ wi 
fun mi: ki emi ki o le pò si apa ọtún, tabi si òsi. 

50 Nigbana ni Labani ati Betueli dahùn 
nwọn si wipe, Lọdọ OLUWA li ohun na ti jade 
Wá: awa kò le sọ rere tabi buburu fun ọ. 

51 Wò o, Rebeka niyi niwaju rẹ, mu u, ki o 
si ma lọ, ki on ki o si ma ṣe aya ọmọ oluwa rẹ, 
bi OLUWA ti wi. 

52 O si ṣe, nigbati iranṣẹ Abrahamu gbọ òrọ 
wọn, o wolẹ fun OLUWA. 

53 Iranṣẹ na si yọ ohun ẹ̀lo fadaka, ati ẹ̀lo 
Wurà jade, ati aṣọ, o si fi wọn fun Rebeka: o si 
fi ohun iyebiye pẹlu fun arakunrin rẹ̀ ati fun 
iya rẹ̀. 

54 Nwọn si jẹ, nwọn si mu, on ati awọn 
ọkunrin ti o wà pẹlu rẹ̀, nwọn si Wọ nibẹ̀ li 
oru ijẹ na; nwọn si dide li owurọ, o si wipe, Ẹ 
rán mi lọ si ọdọ oluwa mi. 

55 Arakunrin ati iya rẹ̀ si wipe, Jẹ ki omidan 
na ki o ba wa joko ni ijẹ melokan, bi ijẹ 
mẹwa, lẹhin eyini ni ki o ma wa lọ. 

56 On si wi fun wọn pe, Ẹ máṣe da mi duro, 
OLUWA sa ti ṣe òna mi ni rere; ẹ rán mi, ki 
emi ki o le tò oluwa mi lọ. 

57 Nwọn si wipe, Awa o pé omidan na, a o 
si bẹ̀re H ẹnu rẹ̀. 

58 Nwọn si pé Rebeka, nwọn bi i pe, Iwọ o 
bá ọkunrin yi lọ? o si wipe, Emi o lọ. 

58 Nwọn si rán Rebeka, arabinrin Wọn, ati 
olutọ rẹ̀, ati iranṣẹ Abrahamu, ati awọn 
ọkunrin rẹ̀ lọ. 

60 Nwọn si súre fun Rebeka, nwọn si wi fun 
u pe, Iwọ li arabinrin wa, ki iwọ, ki o si ṣe iya 
ẹgbẹgbẹrun lọnà ẹgbárun, ki irú—ọmọ rẹ ki o 
si ni ẹnubode awọn ti o korira wọn. 

61 Rebeka si dide, ati awọn omidan rẹ̀, nwọn 
si gùn awọn ibakasiẹ, nwọn si tẹle ọkunrin na: 
iranṣẹ na si mu Rebeka, o si ba tirẹ̀ lọ. 

62 Isaaki si nti na kanga Lahai—roi mbòwá; 
nitori ilu ìha gusù Hi on ngbé. 

63 Isaaki si jade lọ ṣe àṣaro li oko li aṣalẹ: o 
si gbé oju rẹ̀ soke, o si ri i, si kiyesi i, awọn 
ibakasiẹ mbòwá. 

64 Rebeka si gbé oju rẹ̀ soke, nigbati o ri 
Isaaki, o sọkalẹ lori ibakasiẹ. 

65 Nitori ti o ti bi iranṣẹ na pe, ọkunrin ewo 
li o nrìn bò li oko lati wá pade wa nì? Iranṣẹ 
na si ti wi fun u pe, oluwa mi ni: nitori na li o 
ṣe mu iboju o fi bò ara rẹ̀. 


24 


66 Iranṣẹ na si rò ohun gbogbo ti on ṣe fun 
Isaaki. 

67 Isaaki si mu u Wá si inu agQ Sara, iya rẹ̀, o 
si mu Rebeka, o di aya rẹ̀; o si f€ ẹ; a si tu Isa— 


aki ninu lẹhin ikú iya rẹ̀. 
2 5 1ABRAHAMU si tun fẹ aya kan, oru— 
kọ rẹ̀ a ma jẹ Ketura. 

2 O si bí Simrani, ati Jokṣani, ati Medani, ati 
Midiani, ati Iṣbaku, ati Ṣua fun u. 

3 Jokṣani si bí Ṣeba, ati Dedani. Awọn ọmọ 
Dedani si ni Aṣurimu, ati Letuṣimu, ati Leu— 
mimu. 

4 Ati awọn ọmọ Midiani; Efa, ati Eferi, ati 
Hanoku, ati Abida, ati Eldaa. Gbogbo awọn 
wọnyi li ọmọ Ketura. 

5 Abrahamu si fi gbogbo ohun ti o ni fun 
Isaaki. 

6 Ṣugbọn awọn ọmọ àle ti Abrahamu ni, 
Abrahamu bún wọn li ẹ̀bun, o si rán wọn lọ 
kuro lọdọ Isaaki, ọmọ rẹ̀, nigbati o wà láye, si 
ìha ìla—ôrùn, si ilẹ ìla—ôrùn. 

7 Iwọnyi si li ọjẹ ọdún aiye Abrahamu ti o 
wà, arun dí lọgọsan ọdún. 

8 Abrahamu si jọwọ ẹmi rẹ̀ lọwọ, o si kú li 
ogbologbo, arugbo, o kún fun ọjẹ; a si kú o jọ 
pẹlu awọn enia rẹ̀. 

9 Awọn ọmọ rẹ̀, Isaaki ati Iṣmaeli si sin i ni 
ihò Makpela, li oko Efroni, ọmọ Sohari enia 
Hitti, ti o wà niwaju Mamre; 

10 Oko ti Abrahamu rà lọwọ awọn ọmọ Heti: 
nibẹ̀ li a gbé sin Abrahamu, ati Sara, aya rẹ̀. 

Nt1O si ṣe lẹhin ikú Abrahamu li Ọlọrun 
bukún fun Isaaki, ọmọ rẹ̀; Isaaki si joko leti 
kanga Lahai—roi. 

12Iwọnyi si ni iran Iṣmaeli, ọmọ Abrahamu, 
ti Hagari, ara Egipti, ọmọbinrin ọdọ Sara bí fun 
Abrahamu: 

l13Iwọnyi si li orukọ awọn ọmọkunrin 
Iṣmaeli, nipa orukọ wọn, ni iran idile wọn: 
akôbi Iṣmaeli, Nebajotu; ati Kedari, ati Adbe— 
eli, ati Mibsamu, 

14 Ati Miṣma, ati Duma, ati Masa; 

15 Hadari, ati Tema, Jeturi, Nafiṣi, ati Kedema: 

16 Awọn wọnyi li awọn ọmọ Iṣmaeli, iwọn— 
yi si li orukọ wọn, li ori—ori ilu wọn, li ori—ori 
ile odi wọn; ijoye mejila li orilẹ—éde wọn. 

17 Iwọnyi si li ọdún aiye Iṣmaeli, ẹtadilogoje 
ọdún: o si jọwọ ẹmi rẹ̀ lọwọ, o si kú; a si kô o 
jọ pò pẹlu awọn enia rẹ. 

18 Nwọn si tẹ̀dé lati Hafila lọ titi o fi de Ṣuri, 
ti o wà niwaju Egipti, bi iwọ ti nlọ sìha Assi— 
ria: o si kú niwaju awọn arakonrin rẹ̀ gbogbo. 


GENESISI. 24 —26 
19 Iwọnyi si ni iran Isaaki, ọmọ Abrahamu: 
Abrahamu bí Isaaki: 

20 Isaaki si jẹ ẹni ogoji ọdún, nigbati o mu 
Rebeka, ọmọbinrin. Betueli, ara Siria. ti 
Padan—aramu, arabinrin Labani ara Síria, li aya. 

21 Isaaki si bẹ̀ OLUWA fun aya rẹ̀, nitoriti o 
yàgan: OLUWA si gbà ẹ̀bẹ rẹ̀, Rebeka, aya rẹ̀, si 
loyun. 

22 Awọn ọmọ si njàgudu ninu rẹ̀: o si wipe, 
bi o ba ṣe pe bẹni yio ri, éṣe ti mo fi ri bayi? O 
si lọ bẹ̀re lọdọ OLUWA. 

23 OLUWA si wi fun u pe, orilẹ—ẹ̀de meji ni 
mbẹ ninu rẹ, irú enia meji ni yio yà lati inu 
rẹ: awọn enia kan yio le jù ekeji lọ; ẹgbQn ni 
yio si ma sìn aburo. 

24 Nigbati ọjọ rẹ̀ ti yio bí si pé, si kiyesi i, 
ibeji li o wà ninu rẹ̀. 

25 AkQẹ̀bi si jade wá, o pupa, ara rẹ̀ gbogbo ri 
bí aṣọ onirun; nwọn si sọ orukọ rẹ̀ ni Esau. 

26 Ati lẹhin eyini Hi arakunrin rẹ̀ jade wá, 
ỌW rẹ̀ si dì gigisẹ Esau mu; a si sọ orukọ rẹ̀ ni 
Jakobu: Isaaki si jẹ ẹni ọgọta ọdún nigbati Re— 
beka bí wọn. 

27 Awọn ọmọdekunrin na si dàgba: Esau si 
ṣe ọlọgbọn ọdẹ, ara oko; Jakobu si ṣe ọbọrọ 
enia, a ma gbé inu agQ. 

28 Isaaki si fẹ Esau, nitori ti o njẹ ninu 
ẹran—ọdẹ rẹ̀: ṣugbọn Rebeka fẹ Jakobu. 

29 Jakobu si pa ìpẹtẹ: Esau si ti inu igbẹ dé, o 
si rẹ̀ ẹ: 

30 Esau si wi fun Jakobu pe, Emi bẹ̀ ọ, fi 
ìpẹtẹ rẹ pupa nì bẹ mi; nitori ti o rẹ̀ mi: nitori 
na li a ṣe npẹ̀ orukọ rẹ̀ ni Edomu. 

31 Jakobu si wipe, Tà ogún—ibí rẹ fun mi 
loni. 

32 Esau si wipe, Sa wò o na, emi ni nkú lọ 
yi: ore kini ogún—ibí yi yio si ṣe fun mi? 

33 Jakobu si wipe, Bura fun mi loni; o si 
bura fun u: o si tà ogún-ibí rẹ̀ fun Jakobu. 

34 Nigbana ni Jakobu fi àkara ati ìpẹtẹ len— 
tile fun Esau; o si jẹ, o si mu, o si dide, o si ba 
tirẹ̀ lọ: bayi ni Esau gàn ogún-íbí rẹ̀. 
2Ôô 1 ÌYAN kan si mu ni ilẹ na, lẹhin ìyan 

ti o tetekọ mu Hi ọjẹ Abrahamu. Isaa— 
ki si tò Abimeleki, ọba awọn ara Filistia lọ, si 
Gerari. 

2OLUWA si farahàn a, o si wipe, Máṣe sọ— 
kalẹ lọ si Egipti; joko ni ilẹ ti emi o wi fun ọ. 

3 Ma ṣe atipo ni ilẹ yi, emi o si pẹlu rẹ, emi 
o si bukún u fun ọ; nitori iwọ ati irú—ọmọ rẹ, 
li emi o fi gbogbo ilẹ wọnyi fun, emi o si mu 
ara ti mo bú fun Abrahamu, baba rẹ, ṣẹ. 


GENESISI. 26, 27 

4 Emi o si mu irú-ọmọ rẹ bisi i bi irawọ 
oju—ọrun, emi o si fi gbogbo ilẹ wọnyi fun 
irú-ọmọ rẹ; ati nipasẹ irú—ọmọ rẹ li a o bu-— 
kún gbogbo orilẹ—ẹ̀de aiye; 

5 Nitoriti Abrahamu gbà ohùn mi gb6, o si 
pa ìlọ mi, aṣẹ mi, ìlana mi, ati ofin mi m€. 

6 Isaaki si joko ni Gerari. 

7 Awọn ọkunrin ibẹ̀ na bi i l€re niti aya rẹ̀: o 
si wipe, Arabinrin mi ni: nitoriti o bẹ̀ru ati 
wipe, Aya mi ni; o ni, ki awọn ọkunrin ibẹ̀ na 
ki o má ba pa mi nitori Rebeka; nitoriti on li 
ẹwà lati wò. 

8 O si ṣe nigbati o joko nibẹ̀ pẹ titi, ni Abi— 
meleki, ọba awọn ara Filistia, wò ode li ojufe— 
rese, o si ri, si kiyesi i, Isaaki mba Rebeka aya 
rẹ̀ wẹ̀. 

9 Abimeleki si pẹ̀ Isaaki, o si wipe, Kiyesi i, 
nitôtọ aya rẹ ni iṣe: iwọ ha ti ṣe wipe, Ara— 
binrin mi ni? Isaaki si wi fun u pe, Nitoriti mo 
Wipe, ki emi ki o má ba kú nitori rẹ̀. 

10 Abimeleki si wipe, Kili eyiti iwọ ṣe si wa 
yi? Bí ọkan ninu awọn enia bá lọ bá aya rẹ ṣe 
iṣekuṣe nkọ? iwọ iba si mu ẹ̀ṣẹ Wá si ori wa. 

11 Abimeleki si kìlọ fun gbogbo awọn enia 
rẹ̀ wipe, Ẹnikẹni ti o ba tẹ ọkunrin yi tabi aya 
rẹ̀, kikú ni yio kú. 

12 Nigbana ni Isaaki funrugbìn ni ilẹ na, o 
si fi ọrọrún mu li ọdún na; OLUWA si busi i 
fun u: 

13 Ọkunrin na si di pupọ, o si nlọ si iwaju, o 
si npò si i titi o fi di enia nla gidigidi. 

14 Nitori ti o ni agbo—agutan, ati ini agbo-- 
ẹran nla ati òpọlọpọ ọmọ—ọdọ: awọn ara Fi— 
listia si ṣe ilara rẹ̀. 

15 Nitori gbogbo kanga ti awọn ọmọ-—ọdọ 
baba rẹ̀ ti wà li ọjẹ Abrahamu, baba rẹ̀, awọn 
ara Filistia dí wọn, nwọn si fi erupẹ dí wọn. 

16 Abimeleki si wi fun Isaaki pe, Lọ kuro 
lọdọ wa; nitori ti iwọ lagbara pupò ju wa lọ. 

17 Isaaki si ṣí kuro nibẹ̀, o si pa agQ rẹ̀ ni 
afonifoji Gerari, o si joko nibẹ̀. 

18 Isaaki si tun wà kanga omi, ti nwọn ti wà 
li ọjẹ Abrahamu, baba rẹ̀; nitori ti awọn ara 
Filistia ti dí wọn lẹhin ikú Abrahamu: o si pẹ̀ 
orukọ wọn gẹgẹ bi orukọ ti baba rẹ̀ sọ wọn. 

19 Awọn ọmọ—ọdọ Isaaki si wàlẹ li afonifoji 
nì, nwọn si kàn kanga isun omi nibẹ̀. 

20 Awọn darandaran Gerari si mba awọn 
darandaran Isaaki jà, wipe, Ti wa li omi na: o 
si sọ orukọ kanga na ni Eseki; nitori ti nwọn 
bá a jà. 

21 Nwọn si tun wà kanga miran, nwọn si tun 
jà nitori eyi na pẹlu: o si sọ orukọ rẹ̀ ni Sitna. 


22 


220 si ṣí kuro nibẹ̀, o si wà kanga miran: 
nwọn kò si jà nitori rẹ̀: o si pé orukọ rẹ̀ ni Re— 
hoboti; o si wipe, Njẹ nigbayi Hi OLUWA té fi 
àye fun wa, awa o si ma bisi i ni ilẹ yi. 

23 O si goke lati ibẹ̀ lọ si Beer—ṣeba. 

24 OLUWA si farahàn a H oru ọjẹ̀ na, o si 
wipe, Emi Hi Ọlọrun Abrahamu, baba rẹ: 
máṣe bẹ̀ru, nitori ti emi wà pẹlu rẹ, emi o si 
busi i fun ọ, emi o si mu irú—ọmọ rẹ rẹ̀, nitori 
Abrahamu ọmọ-—ọdọ mi. 

250 si tẹ pẹpẹ kan nibẹ̀, o si kepẹ̀ orukọ 
OLUWA, o si pa agQ rẹ̀ nibẹ̀: awọn ọmọ-ọdọ 
Isaaki si wà kanga kan nibẹ̀. 

26 Nigbana li Abimeleki tò ọ lati Gerari lọ, 
ati Ahusati, ọkan ninu awọn ọrẹ rẹ̀, ati Fikoli, 
olori ogun rẹ̀. 

27 Isaaki si bi wọn pe, Nitori kili ẹnyin ṣe tò 
mi wá, ẹnyin sa korira mi, ẹnyin si ti lé mi 
kuro lọdọ nyin? 

28 Nwọn si wipe, Awa ri i nitotọ pe, OLUWA 
Wà pẹlu rẹ: awa si wipe, Njẹ nisisiyi jẹ ki ibu— 
ra ki o wà larin wa, ani lárin tawa tirẹ, ki awa 
ki o si ba iwọ dá majẹmu; 

29 Pe iwọ ki yio ṣe wa ni ibi, bi awa kò si ti 
fọwọkàn ọ, ati bi awa kò si ti ṣe ọ ni nkan 
bikoṣe rere, ti awa si rán ọ jade li alafia: nisi— 
siyi ẹni-ibukún OLUWA ni iwọ. 

30 O si sẹ̀ àse fun wọn, nwọn si jẹ, nwọn 
si mu. 

31 Nwọn si dide ni kutukutu owurẹò, nwọn 
si bura fun ara wọn: Isaaki si rán wọn pada lọ, 
nwọn si lọ kuro lọdọ rẹ̀ li alafia. 

320 si ṣe li ọjẹ kanna li awọn ọmọ-ọdọ 
Isaaki wá, nwọn si rò fun u niti kanga ti nwọn 
wà, nwọn si wi fun u pe, Awa kàn omi. 

330 sọ orukọ rẹ̀ ni Ṣeba: nitorina li orukọ 
ilu na ṣe njẹ Beer—ṣeba titi di oni. 

34 Esau si di ẹni ogoji ọdún nigbati o mu 
Juditi H aya, ọmọbinrin Beeri, ara Hitti, ati 
Baṣemati, ọmọbinrin Eloni, ara Hitti: 

35 Ohun ti o ṣe ibinujẹ fun Isaaki ati fun 
Rebeka. 


27:5 si ṣe, ti Isaaki gbô, ti oju rẹ̀ si nṣe 
bàibai, tobẹ̀ ti kò le riran, o pẹ Esau, 
ọmọ rẹ̀ akQbi, o si wi fun u pe, Ọmọ mi: on si 
dá a li ohùn pe, Emi niyi. 

2O si wipe, Wò o na, emi di arugbo, emi kò 
si mò ọjọ ikú mi; 

3 Njẹ nisisiyi, emi bẹ̀ ọ, mu ohun ọdẹ rẹ, 
apò rẹ, ati ọrun rẹ, ki o si jade lọ si igbẹ ki o si 
pa ẹran—igbẹ fun mi wá: 

4Ki o si sẹ̀ ẹran adidùn fun mi, bi irú eyiti 


23 


mo fé, ki o si gbé e tò mi Wá, ki emi ki o jẹ: ki 
ọkàn mi ki o súre fun ọ ki emi to kú. 

5 Rebeka si gbẹ nigbati Isaaki nwi fun 
Esau, ọmọ rẹ̀. Esau si lọ si igbé lọ iṣọdẹ, lati 
pa ẹran-igbé wá. 

6 Rebeka si wi fun Jakobu ọmọ rẹ̀ pe, Wò o, 
mo gbQ baba rẹ wi fun Esau arakunrin rẹ pe, 

7 Mu ẹran—igbé fun mi wá, ki o si sẹ̀ ẹran 
adidùn fun mi, ki emi ki o jẹ, ki emi ki o sure 
fun ọ niwaju OLUWA ṣaju ikú mi. 

8 Njẹ nisisiyi, ọmọ mi, gbé ohùn mi, gẹgẹ 
bi emi o ti paṣẹ fun ọ. 

9 Lọ nisisiyi sinu agbo—ẹran, ki o si mu ọmọ 
ewurẹ meji daradara fun mi lati ibẹ̀ wá: emi o 
si sẹ̀ wọn Hi ẹran adidùn fun baba rẹ, bi irú 
eyiti o fẹ: 

10 Iwọ o si gbé e tò baba rẹ lọ, ki o le jẹ, ki o 
le súre fun ọ, ki on to kú. 

11 Jakobu si wi fun Rebeka iya rẹ̀ pe, Kiyesi 
i, enia onirun ni Esau arakunrin mi, alara 
ọbọrọ si li emi: 

12Bọya baba mi yio fọwọbà mi, emi o si 
dabi ẹlẹ̀tan fun u; emi o si mu egún wá si ori 
mi ki yio ṣe ibukún. 

13 Iya rẹ̀ si wi fun u pe, lori mi ni ki egún rẹ 
wà, ọmọ mi: sá gbẹ ohùn mi, ki o si lọ mu 
wọn fun mi wá. 

14 O si lọ, o mu wọn, o si fà wọn tò iya rẹ̀ wá: 
iya rẹ̀ si sẹ̀ ẹran adidùn; bi irú eyiti baba rẹ̀ fẹ. 

15 Rebeka si mu áyo aṣọ Esau, ọmọ rẹ̀ 
ẹgbọn, ti o wà lọdọ rẹ̀ ni ile, o si fi wọn wọ 
Jakobu, ọmọ rẹ̀ aburo: 

16 O si fi awọ awọn ọmọ ewurẹ wọnni bò o 
li ọwẹ, ati si ọbọrọ ọrùn rẹ̀: 

17O si fi ẹran adidùn na, ati àkara ti o ti 
pẹ̀se, le Jakobu, ọmọ rẹ̀, lọwọ. 

18 O si tò baba rẹ̀ wá, o wipe, Baba mi: on si 
Wipe, Emi niyi; iwọ tani nì ọmọ mi? 

19 Jakobu si wi fun baba rẹ̀ pe, Emi Esau 
akôbi rẹ ni; emi ti ṣe gẹgẹ bi o ti sọ fun mi, 
dide joko, emi bẹ̀ ọ, ki o si jẹ ninu ẹran—igbẹ 
mi, ki ọkàn rẹ le súre fun mi. 

20 Isaaki si wi fun ọmọ rẹ̀ pe, Eti ri ti iwọ fi 
tete ri i bẹ, ọmọ mi? on si wipe, Nitoriti 
OLUWA Ọlọrun rẹ mu u tò mi wá ni. 

21 Isaaki si wi fun Jakobu pe, Emi bẹ̀ ọ, 
sunmọ mi, ki emi ki o fọwọbà ọ, ọmọ mi, bi 
iwọ iṣe Esau, ọmọ mi nitotọ, bi bẹkọ. 

22 Jakobu si sunmọ Isaaki baba rẹ̀, o si fọ— 
wọbà a, o si wipe, Ohùn Jakobu H ohùn, ṣug— 
bọn ọwẹ Hi ọwọ Esau. 

23 On kò si mò ọ, nitoriti ọwọ rẹ̀ ṣe onirun, 
bi ọwọ Esau, arakunrin rẹ̀: bẹli o sure fun u. 


GENESISI. 27 
24 O si wipe, Iwọ ni Esau ọmọ mi nitotọ? o 
si wipe, emi ni. 

25 O si wipe, Gbé e sunmọ ọdọ mi, emi o si 
jẹ ninu ẹran—igbẹ ọmọ mi, ki ọkàn mi ki o le 
sure fun ọ. O si gbé e sunmọ ọdọ rẹ̀, o si jẹ: o 
si gbé ọti—Waini fun u, on si mu. 

26 Isaaki baba rẹ̀ si wi fun u pe, Sunmọ ihín 
nisisiyi ọmọ mi, ki o si fi ẹnu kò mi li ẹnu. 

27O si sunmọ ọ, o si fi ẹnu kò o li ẹnu: o si 
gb ôrùn aṣọ rẹ̀, o si sure fun u, o si wipe, Wò 
o, ôòrùn ọmọ mi o dabi òôrùn oko eyiti OLUWA 
ti busi. 

28 Ọlọrun yio si fun ọ ninu ìri ọrun, ati ninu 
ọrá ilẹ, ati ọpọlọpọ ọkà ati ọti—Wwaini: 

29 Ki enia ki o má sìn ọ, ki orilẹ—ẹ̀de ki o 
má tẹriba fun ọ: m8 ṣe oluwa awọn arakunrin 
rẹ, ki awọn ọmọ iya rẹ ki o tẹriba fun ọ: ifibú 
li awọn ẹniti o fi ọ bú, ibukún si ni fun awọn 
ẹniti o sure fun ọ. 

30 O si ṣe, bi Isaaki ti pari ire isú fun Jako— 
bu, ti Jakobu si fẹrẹ má jade tan kuro niwaju 
Isaaki baba rẹ̀, ni Esau, arakunrin rẹ̀ wọle de 
lati igbẹ ọdẹ rẹ̀ wá. 

31 On pẹlu si ti sẹ̀ ẹran adidùn, o si mu u tò 
baba rẹ̀ wá, o si wi fun baba rẹ̀ pe, Ki baba mi 
ki o dide ki o si jẹ ninu ẹran—igbé ọmọ rẹ̀, ki 
ọkàn rẹ le sure fun mi. 

32 Isaaki baba rẹ̀ si bi i pe, Iwọ tani nì? on si 
wipe, Emi Esau, ọmọ rẹ akọbi ni. 

33 Isaaki si Warìri gidigidi rekọja, o si wipe, 
Tani nla? tali ẹniti o ti pa ẹran—igbéẹ, ti o si gbé 
e tò mi wá, emi si ti jẹ ninu gbogbo rẹ̀, ki iwọ 
ki o to de, emi si ti sure fun u? nitôtọ a o si 
bukún fun u. 

34 Nigbati Esau gbQ òrọ baba rẹ̀, o fi igbe 
nlanla ta, o si sun ẹkun kikorò gidigidi, o si wi 
fun baba rẹ̀ pe, Sure fun mi, ani fun emi pẹlu, 
baba mi. 

35 O si wipe, Arakunrin rẹ fi erú wá, o si ti 
gbà ibukún rẹ lọ. 

36 O si wipe, A kò ha pẹ̀ orukọ rẹ̀ ni Jakobu 
ndan? nitori o jì mi li ẹsẹ̀ ni ìgba meji yi: o gbà 
ogún-ibi lọwọ mi; si kiyesi i, nisisiyi o si gbà 
ire mi lọ. O si wipe, Iwọ kò ha pa ire kan mọ 
fun mi? 

37 Isaaki si dahùn o si wi fun Esau pe, W6, 
emi ti fi on ṣe oluwa rẹ, ati gbogbo awọn ara— 
kunrin rẹ̀ li emi ti fi ṣe iranṣẹ rẹ̀; ati ọkà ati 
ọti—waini ni mo fi gbẹ̀ e: ewo li emi o ha ṣe 
fun ọ nisisiyi, ọmọ mi? 

38 Esau si wi fun baba rẹ̀ pe, Ire kanṣoṣo li o 
ni iwọ baba mi? sure fun mi, ani fun mi pẹlu, 
baba mi? Esau si gbé ohùn rẹ̀ soke, o sọkun. 


GENESISI. 27 —29 


39 Isaaki baba rẹ̀ si dahún o si wi fun u pe, 
WO, ibujoko rẹ yio jẹ ọrá ilẹ, ati ibi ìri ọrun 
lati oke wá; 

40 Nipa idà rẹ ni iwọ o ma gbé, iwọ o si ma 
sìn arakunrin rẹ; yio si ṣe nigbati iwọ ba di 
alagbara tan, iwọ o já àjaga rẹ̀ kuro li ọrtin rẹ. 

41 Esau si korira Jakobu nitori ire ti baba rẹ̀ 
su fun u: Esau si wi li ọkàn rẹ̀ pe, Ọjẹ òfọ baba 
mi sunmọ-—etile; nigbana li emi o pa Jakobu, 

42 A si sọ òrọ Esau akQbi rẹ̀ wọnyi fun Re— 
beka: on si ranṣẹ o si pẹ̀ Jakobu, ọmọ rẹ̀ abu— 
To, o si wi fun u pe, Kiyesi i, Esau, arakunrin 
rẹ, ntii ara rẹ ninu niti rẹ lati pa ọ. 

43 Njẹ nisisiyi ọmọ mi, gbọ ohùn mi; si 
dide, sá tọ Labani arakunrin mi lọ si Harani; 

44 Ki o si bá a joko ni ijẹ melo kan, titi ibinu 
arakunrin rẹ yio fi tuka; 

48 Titi inu arakunrin rẹ yio fi tutu si ọ, ti yio 
si fi gbagbe ohun ti o fi ṣe e: nigbana Hi emi o 
ranṣẹ mu ọ lati ibẹ̀ wá: eṣe ti emi o fi fẹ ẹnyin 
mejeji kú ni ijẹ kanṣoṣo? 

46 Rebeka si wi fun Isaaki pe, Agara aiye mi 
ma dá mi nitori awọn ọmọbinrin Heti, bi 
Jakobu ba fẹ aya ninu awọn ọmọbinrin Heti, 
bi irú awọn wWọnyi yi iṣe ninu awọn 
ọmọbinrin ilẹ yi, aiye mi o ha ti ri? 


28 1 ISAAKI si pẹ̀ Jakobu, o si siire fun u, 
o si kìlọ fun u, o si wi fun u pe, Iwọ kò 
gbọdọ fẹ aya ninu awọn ọmọbinrin Kenaani. 

2 Dide, lọ si Padan—aramu, si ile Betueli, 
baba iya rẹ; ki iwọ ki o si fẹ aya lati ibẹ̀ wá ninu 
awọn ọmọbinrin Labani, arakunrin iya rẹ. 

3 Ki Ọlọrun Olodumare ki o gbẹ ọ, ki o si 
mu ọ bisi i, ki o si mu ọ rẹ̀ si i, ki iwọ ki o le di 
òpọlọpọ enia. 

4 Ki o si fi ibukún Abrahamu fun ọ, fun iwọ 
ati fun irú-ọmọ rẹ pẹlu rẹ; ki iwọ ki o le ni ilẹ 
na ninu eyiti iwọ nṣe atipo, ti Ọlọrun fi fun 
Abrahamu. 

5 Isaaki si rán Jakobu lọ: o si lọ si Padan— 
aramu si ọdọ Labani, ọmọ Betueli, ara Siria, 
arakunrin Rebeka, iya Jakobu on Esau. 

6 Nigbati Esau ri pe Isaaki sure fun Jakobu ti 
o si rán a lọ si Padan—aramu, lati fẹ aya lati 
ibẹ̀; ati pe bi o ti sure fun u, o si kìlọ fun u 
wipe, iwọ kò gbọdọ fẹ aya ninu awọn 
ọmọbinrin Kenaani; 

2? Ati pe Jakobu gbé ti baba ati ti iya rẹ̀, ti o 
si lọ si Padan—aramu: 

8 Nigbati Esau ri pe awọn ọmọbinrin 
Kenaani kò wú Isaaki baba rẹ̀; 


24 


9 Nigbana ni Esau tò Iṣmaeli lọ, o si fẹ 
Mahalati ọmọbinrin Iṣmaeli, ọmọ Abrahamu, 
arabinrin Nebajotu, kún awọn obinrin ti o ni. 

10 Jakobu si jade kuro lati Beer—Ṣṣeba lọ, o si 
lọ si ìha Harani. 

11 O si de ibi kan, o duro nibẹ̀ li oru na, ni— 
tori ôrùn wò; o si mu ninu okuta ibẹ̀ na, o fi 
ṣe irọri rẹ̀, o si sùn nibẹ̀ na. 

120 si lá alá, si kiyesi i, a gbé àkasọ kan 
duro lori ilẹ, ori rẹ̀ si de oke ọrun: si kiyesi i, 
awọn angeli Ọlọrun ngoke, nwọn si nsọkalẹ 
lori rẹ̀. 

13 Si kiyesi i, OLUWA duro loke rẹ̀, o si wi 
pe, Emi i OLUWA, Ọlọrun Abrahamu baba rẹ, 
ati Ọlọrun Isaaki; ilẹ ti iwọ dubulẹ le nì, iwọ li 
emi o fi fun, ati fun irú—ọmọ rẹ. 

14 Irú—ọmọ rẹ yio si ri bi erupẹ̀ ilẹ, iwọ o si 
tàn kalẹ si ìha ìwọ—ôrùn, ati si ìha ìla—6rúùn, ati 
si ìha ariwa, ati si ìha gusù: ninu rẹ, ati ninu 
irú—ọmọ rẹ li a o bukún fun gbogbo ibatan aiye. 

15 Si kiyesi i, emi wà pẹlu rẹ, emi o sì pa ọ 
mẹ̀ ni ibi gbogbo ti iwọ nlọ, emi o si tun mu ọ 
bẹ̀wá si ilẹ yi; nitori emi ki yio kò ọ silẹ, títí 
emi o fi ṣe eyiti mo wi fun ọ tan. 

16 Jakobu si jí H oju—orun rẹ̀, o si wipe, 
OLUWA mbẹ nihinyi nitôtọ; emi kò si mò. 

17 Ẹri si bà a, o si wipe, Ihinbayi ti li ẹ̀ru té! 
eyi ki iṣe ibi omiran, bikoṣe ile Ọlọrun, eyi si 
li ẹnubode ọrun. 

18 Jakobu si dide ni kutukutu owurọ, o si 
mu okuta ti o fi ṣe irọri rẹ̀, o si fi lelẹ fun 
ọwòn, o si ta oréro si ori rẹ̀. 

18O si pẹ̀ orukọ ibẹ̀ na ni Beteli: ṣugbọn 
Lusi li orukọ ilu na ri. 

20 Jakobu si jẹ ẹjẹ wipe, Bi Ọlọrun ba pẹlu 
mi, ti o si pa mi mọ li òna yi ti emi ntẹ, tí o si 
fun mi li ohun jijẹ, ati aṣọ bibora, 

21 Ti mo si pada Wá si ile baba mi li alafia; 
njẹ OLUWA ni yio ma ṣe Ọlọrun mi. 

22 Okuta yi, ti mo fi lelẹ ṣe ọwòn ni yio si ṣe 
ile Ọlọrun: ati ninu ohun gbogbo ti iwọ o fi 
fun mi, emi o si fi idamẹwa rẹ̀ fun ọ. 


29 I1JAKOBU si mu òna àjo rẹ̀ pọn, o si 
Wá si ilẹ awọn ara ìla—06rtin. 

20 si wò, si kiyesi i, kanga kan ninu oko, si 
kiyesi i, agbo—agutan mẹta dubulẹ tì i; nitori 
pe, lati inu kanga na wá ni nwọn ti nfi omi fun 
awọn agbo—agutan: okuta nla si wà li ẹnu kan— 


na. 

3 Nibẹ̀ ni gbogbo awọn agbo-ẹran kojọ pò 
si: nwọn si fun awọn agutan Hi omi, nwọn si 
tun yí okuta dí ẹnu kanga si ipò rẹ̀. 


25 


4 Jakobu si bi wọn pe, Ẹnyin arakunrin mi, 
nibo li ẹnyin ti wá? nwọn si wipe, lati Harani li 
a ti wá. 

50 si bi wọn pe, ẹnyin mò Labani, ọmọ 
Nahori? Nwọn si wipe, Awa mò ọ. 

60 si bi wọn pe, Alafia ki o wà bi? nwọn si 
wipe Alafia ni; si kiyesi i, Rakeli, ọmọbinrin 
rẹ̀ mbòwá pẹlu ọwé-ẹran. 

7O si wipe, Kiyesi i, ọjẹ mbẹ sibẹ̀, bẹni kò 
tô akokò ti awọn ẹran yio Wọjọ pò: ẹ fun 
awọn agutan li omi, ki ẹ si lọ ibẹ wọn. 

8 Nwọn si wipe, Awa kò le ṣe e, titi gbogbo 
awọn agbo—ẹran yio fi wọjọ pò, ti nwọn o si fi 
yí okuta kuro li ẹnu kanga; nigbana li a le fun 
awọn agutan li omi. 

9 Nigbati o si mba wọn sòrọ lọwọ, Rakeli de 
pẹlu awọn agutan baba rẹ̀: on li o sa nṣé wọn. 

I0O si ṣe, nigbati Jakobu ri Rakeli, 
ọmọbinrin Labani, arakunrin iya rẹ̀, ati agutan 
Labani, arakunrin iya rẹ̀, ni Jakobu si sunmọ 
ibẹ̀, o si yí okuta kuro li ẹnu kanga, o si fi omi 
fun gbogbo agbo—ẹran Labani, arakunrin iya rẹ̀. 

11 Jakobu si fi ẹnu kò Rakeli li ẹnu, o si gbé 
ohúin rẹ̀ soke, o sọkun. 

12 Jakobu si wi fun Rakeli pe arakunrin 
baba rẹ̀ li on, ati pe, ọmọ Rebeka li on: 
ọmọbinrin na si sure o si sọ fun baba rẹ̀. 

130 si ṣe ti Labani gburô Jakobu, ọmọ 
arabinrin rẹ̀, o sure lọ ipade rẹ̀, o si gbá a mú, 
o si fi ẹnu kò o li ẹnu, o si mu u Wá si ile rẹ̀. 
On si ròhin gbogbo nkan wọnni fun Labani. 

14 Labani si wi fun u pe, egungun on ẹran— 
ara mi ni iwọ iṣe nitotọ. O si bá a joko ni ìwọn 
oṣù kan. 

15 Labani si wi fun Jakobu pẹ, Iwọ o ha ma 
sìn mi li asan bi, nitoriti iwọ iṣe arakunrin 
mi? elo li owo iṣẹ rẹ, wi fun mi? 

16 Labani si ni ọmọbinrin meji: orukọ ẹgbọn 
a ma jẹ Lea, orukọ aburo a si ma jẹ Rakeli. 

17 Oju Lea kò li ẹwà, ṣugbọn Rakeli ṣe arẹ— 
wà, o si wù ni. 

18 Jakobu si f€ Rakeli; o si wipe, Emi o sìn ọ li 
ọdún meje nitori Rakeli, ọmọbinrin rẹ abikẹhin. 

19 Labani si wipe, O san lati fi i fun ọ, jù ki 
nfi i fun ẹlomiran lọ: ba mi joko. 

20 Jakobu si sìn i li ọdún meje fun Rakeli; nwọn 
sì dabi ijẹ melokan li oju rẹ̀ nitori ifé€ ti o fẹ ẹ. 

21 Jakobu si wi fun Labani pe, Fi aya mi fun 
mi, nitoriti ọjé mi pé, ki emi ki o le wọle tò ọ. 

22 Labani si pẹ̀ gbogbo awọn enia ibẹ̀ jọ, o si 
se àse. 

23 O si ṣe li alẹ, o mú Lea ọmọbinrin rẹ̀, o 
sìn i tò ọ wá; on si wọle tò ọ lọ. 


GENESISI. 29, so 
24 Labani si fi Silpa, ọmọ—ọdọ rẹ̀, fun Lea, 
ọmọbinrin rẹ̀, ni iranṣẹ rẹ̀. 

25 O si ṣe, li owurọ, wò o, o jẹ Lea: o si wi 
fun Labani pe, Ewo li eyiti iwọ ṣe si mi yi? ni— 
tori Rakeli ki mo ṣe sìn ọ, njẹ €hatiṣe ti o fi ṣe 
erú si mi? 

26 Labani si wi fun u pe, A kò gbọdọ ṣe bẹ 
ni ilẹ wa, lati sìn aburo ṣaju ẹgbọn. 

27 Ṣe òsẹ ti eleyi pé, awa o si fi eyi fun ọ 
pẹlu, nitori ìsin ti iwọ o sìn mi li ọdún meje 
miran si i. 

28 Jakobu si ṣe bẹ̀, o si ṣe òsẹ rẹ̀ pé: o si fi 
Rakeli ọmọbinrin rẹ̀ fun u li aya pẹlu. 

29 Labani si fi Bilha, ọmọbinrin ọdọ rẹ̀, fun 
Rakeli, ọmọbinrin rẹ̀, ni iranṣẹ rẹ̀. 

300 si wọle tẹ Rakeli pẹlu, o si fẹ Rakeli jtit 
Lea lọ, o si sìn i li ọdún meje miran si i. 

31 Nigbati OLUWA si ri i pe a korira Lea, o ṣi 
i ni inu: ṣugbọn Rakeli yàgan. 

32 Lea si loyun, o si bí ọmọkunrin kan, o si 
sọ orukọ rẹ̀ ni Reubeni: nitori ti o wipe, 
OLUWA Wò ìya mi nitotọ: njẹ nitorina, ọkọ mi 
yio fé mi. 

33 O si tun yún, o si bí ọmọkunrin kan; o si 
Wipe, Nitori ti OLUWA ti gbô pe a korira mi, 
nitorina li o ṣe fun mi li ọmọ yi pẹlu: o si sọ 
orukọ rẹ̀ ni Simeoni. 

34 O si tun loyun, o si bí ọmọkunrin kan; o 
si wipe, Njẹ nigbayi li ọkọ mi yio faram6 mi, 
nitori ti mo bí ọmọkunrin mẹta fun u: nitori— 
na li o ṣe sọ orukọ rẹ̀ ni Lefi. 

35 O si tun yún, o si bí ọmọkunrin kan: o si 
Wipe, Nigbayi li emi o yìn OLUWA: nitorina li 
a ṣe sọ orukọ rẹ̀ ni Judah; o si dẹkun bibi. 
30 1NIGBATI Rakeli ri pe on kò bimọ 

fun Jakobu, Rakeli ṣe ilara arabinrin 
rẹ̀; o si wi fun Jakobu pe, Fun mi li ọmọ, 
bikoṣe bẹ̀ emi o kú. 

2 Jakobu si binu si Rakeli: o si wipe, Emi ha 
Wà ni ipò Ọlọrun, ẹniti o dii ọ li ọmọ bibi? 

3On si wipe, Wò Bilha iranṣẹbinrin mi, 
wọle tò ọ; on ni yio si bí lori ékun mi, ki a le 
gbé mi ré pẹlu nipasẹ rẹ̀. 

4 O si fi Bilha, iranṣẹbinrin rẹ̀, fun u li aya: 
Jakobu si wọle tò ọ. 

5 Bilha si yún, o si bí ọmọkunrin kan fun 
Jakobu. 

6 Rakeli si wipe, Ọlọrun ti ṣe idajọ mi, o si 
ti gbé ohùn mi, o si fi ọmọkunrin kan fun mi 
pẹlu: nitorina li o ṣe sọ orukọ rẹ̀ ni Dani. 

7 Bilha, iranṣẹbinrin Rakeli, si tun yún, o si 
bi ọmọkunrin keji fun Jakobu. 





GENESISI. 30 


8 Rakeli si wipe, Ijakadi nla ni mo fi bá 
arabinrin mi ja, emi si dá a: o si sọ orukọ rẹ̀ ni 
Naftali. 

9 Nigbati Lea ri pe on dẹkun ọmọ bíbi, o si 
mú Silpa, iranṣẹbinrin rẹ̀, o si fi i fun Jakobu li 
aya. 

10 Silpa, iranṣẹbinrin Lea, si bí ọmọkunrin 
kan fun Jakobu. 


11 Lea si wipe, Ire de: o si sọ orukọ rẹ̀ nmi. 


Gadi. 

12 Silpa iranṣẹbinrin Lea si bí ọmọkunrin 
keji fun Jakobu. 

13 Lea si wipe, Alabukún fun li emi, nitori ti 
awọn ọmọbinrin yio ma pẹ̀ mi li alabukún 
fun: o si sọ orukọ rẹ̀ ni Aṣeri. 

14 Li akokò ìgba ikore alikama, Reubeni si lọ, 
o si ri eso mandraki ni igbẹ, o si mú wọn fun 
Lea iya rẹ̀ wá ile. Nigbana ni Rakeli wi fun Lea 
pe, Emi bẹ̀ ọ, bùn mi ninu mandraki ọmọ rẹ. 

15O si wi fun u pe, Iṣe nkan kekere ti iwọ 
gbà ọkọ lọwọ mi? iwọ si nf€ gbà mandraki 
ọmọ mi pẹlu? Rakeli si wipe, Nitori na ni yio 
ṣe sún tì ọ li alẹ yi nitori mandraki ọmọ rẹ. 

16 Jakobu si ti inu oko dé li aṣalẹ, Lea si jade 
lọ ipade rẹ̀, o si wipe, Iwọ kò le ṣe aima wọle 
tò mi wá, nitori ti emi ti fi mandraki ọmọ mi 
bẹ̀ ọ li ẹwẹ. On si sùn tì i li oru na. 

1/ Ọlọrun si gbé ti Lea, o si yún, o si bí 
ọmọkunrin karun fun Jakobu. 

18 Lea si wipe, Ọlọrun san ẹya mi fun mi, 
nitori ti mo fi iranṣẹbinrin mi fun ọkọ mi; o si 
pẹ̀ orukọ rẹ̀ ni Issakari. 

19 Lea si tun yún, o si bí ọmọkunrin kẹfa 
fun Jakobu. 

20 Lea si wipe, Ọlọrun ti fun mi li ẹ̀bun 
rere; nigbayi li ọkọ mi yio tú ma bá mi gbé, 
nitori ti mo bí ọmọkunrin mẹfa fun u: o si pẹ̀ 
orukọ rẹ̀ ni Sebuluni. 

21 Nikẹhin rẹ̀ li o si bí ọmọbinrin kan, o si 
pẹ̀ orukọ rẹ̀ ni Dina. 

22 Ọlọrun si ranti Rakeli, Ọlọrun si gbé tirẹ̀, 
o si ṣí i ni inu. 

230 si yún, o si bí ọmọkunrin kan; o si 
Wipe, Ọlọrun mú ẹ̀gan mi kuro: 

24 O si pẹ̀ orukọ rẹ̀ ni Josefu; o si wipe, Ki 
OLUWA ki o fi ọmọkunrin kan kún u fun mi 
pẹlu. 

250 si ṣe, nigbati Rakeli bí Josefu tán, Ja— 
kobu si wi fun Labani pe, Rán mi jade lọ, ki 
emi ki o le ma lọ si ibiti mo ti wá, ati si ilẹ mi. 

26 Fun mi li awọn obinrin mi, ati awọn ọmọ 
mi, nitori awọn ẹniti mo ti nsìn ọ, ki o si jẹ ki 
nma lọ: iwọ sá mò ìsin ti mo sìn ọ. 


26 


27 Labani si wipe, Duro, emi bẹ̀ ọ, bi o ba 
ṣepe emi ri ore—ọfẹ li oju rẹ, joko: nitori ti mo 
ri i pe, OLUWA ti bukún fun mi nitori rẹ. 

28 O si wi fun u pe, Sọ iye owo iṣẹ rẹ, emi o 
si fi fun ọ. 

280 si wi fun u pe, Iwọ mò bi emi ti sìn ọ, 
ati bi ẹran—òsin rẹ ti wà lọdọ mi. 

30 Diẹ ni iwọ sá ti ní ki nto dé ọdọ rẹ, OLUWA 
si busi i li ọpọlọpọ fun ọ lati ìgba ti mo ti dé: njẹ 
nisisiyi nigbawo li emi o pẹ̀se fun ile mi? 

31 O si bi i pe, Kili emi o fi fun ọ? Jakobu si 
wi pe, Iwọ máṣe fun mi li ohun kan: bi iwọ o 
ba le ṣe eyi fun mi, emi o ma bẹ, emi o si ma 
Ṣ6 agbo-ẹran rẹ. 

32 Emi o là gbogbo agbo--ẹran rẹ já loni, emi 
o mú gbogbo ẹran abilà ati alamì kuro nibẹ̀, ati 
gbogbo ẹran pupa rúsurusu kuro ninu awọn 
agutan, ati gbogbo ẹran alamì ati abilà ninu 
awọn ewurẹ: eyi ni yio si ma ṣe òya mi. 

33 Ododo mi yio si jẹ mi li ẹrí li ẹhin—ọla 
nigbati iwọ o wá wò ọya mi: gbogbo eyiti kò 
ba ṣe abilà ati alami ninu awọn ewurẹ, ti kò si 
ṣe pupa rúsurusu ninu awọn agutan, on na ni 
ki a kà si mi li ọrùn bi olẹ̀. 

34 Labani si wipe, Wò o, jẹ ki o ri bi òrọ rẹ. 

351 ọjẹ na li o si yà awọn obukọ oni—to— 
toté ati alamì, ati gbogbo awọn ewurẹ ti o ṣe 
abilà ati alamì, ati gbogbo awọn ti o ní funfun 
diẹ lara, ati gbogbo oni—pupa rúsurusu ninu 
awọn agutan, o si fi wọn lé awọn ọmọ rẹ̀ 
lọwọ. 

36 O si fi ìrin ọjẹ mẹta si agbedemeji on ti— 
kalarẹ̀ ati Jakobu: Jakobu si mbQ agbo—ẹran 
Labani iyoki. 

37 Jakobu si mú ọpá igi—poplari tutù, ati igi 
haseli, ati kesnuti; o si bô wọn li abéúfin, o si 
mu ki funfun ti o wà lara awọn ọpá na hàn. 

38 O si fi ọpá ti o bô lelẹ niwaju awọn agbo— 
ẹran li oju àgbará, ni ibi ọkò imumi, nigbati 
awọn agbo-ẹran wá mu omi, ki nwọn ki o le 
yún nigbati nwọn ba wá mumi. 

39 Awọn. agbo-ẹran si yún niwaju. ọpá 
wọnni, nwọn si bí ẹran oni—tototô, ati abilà, 
ati alamì. 

40 Jakobu si yà awọn ọdọ—agutan, o si kọju 
awọn agbo-ẹran si oni—tototô, ati gbogbo 
onìpupa rúsurusu ninu agbo—ẹran Labani: o 
si fi awọn agbo-ẹran si ẹtọ fun ara rẹ̀, kò si fi 
Wọn sinu ẹran Labani. 

41 O si ṣe, nigbati ẹran ti o lera jùú ba yún, 
Jakobu a si fi ọpá na lelẹ niwaju awọn ẹran na 
li oju àgbará, ki nwọn o le ma yún lárin ọpá 
wọnni. 


27 


42 Ṣugbọn nigbati awọn ẹran ba ṣe alailera, 
on ki ifi si i; bẹli ailera ṣe ti Labani, awọn ti o 
lera jẹ ti Jakobu. 

43 Ọkunrin na si pò gidigidi, o si li ẹran—òsin 
pupọ, ati iranṣẹbinrin, ati iranṣẹkunrin, ati 


ibakasiẹ, ati kẹtẹkẹtẹ. 

3 l 1O SI gbẹ ẹ̀rọ awọn ọmọ Labani ti 
nwọn wipe, Jakobu kò nkan gbogbo 

ti iṣe ti baba Wa; ati ninu ohun ti iṣe ti baba 

wa li o ti ní gbogbo ọrò yi. 

2 Jakobu si wò oju Labani, si kiyesi i, kò ri si 
i bi ìgba atijọ. 

3OLUWA si wi fun Jakobu pe, Pada lọ si ilẹ 
awọn baba rẹ, ati si ọdọ awọn ara rẹ; emi o si 
pẹlu rẹ. 

4 Jakobu si ranṣẹ o si pẹ̀ Rakeli on Lea si 
pápa si ibi agbo—ẹran rẹ̀, 

5 si wi fun wọn pe, Emi wò oju baba nyin 
pe, kò ri si mi bi ìgba atijọ; ṣugbọn Ọlọrun 
baba mi ti wà pẹlu mi. 

6 Ẹnyin si mò pe gbogbo agbara mi li emi fi 
sìn baba nyin. 

7 Baba nyin si ti tàn mi jẹ, o si pa ọya mi dà 
nigba mẹwa: ṣugbọn Ọlọrun kò jẹ ki o pa mi 
lara. 

8 Bi o ba si wi bayi pe, Awọn abilà ni yio ṣe 
òya rẹ; gbogbo awọn ẹran a si bí abilà: bi o ba 


si wi bayi, Awọn oni—tototô ni yio ṣe ẹya rẹ;. 


gbogbo awọn ẹran a si bí oni—tototô. 

8 Bẹli Ọlọrun si gbà ẹran baba nyin, o si fi 
wọn fun mi. 

10 O si ṣe li akokò ti awọn ẹran yún, mo si 
gbé oju mi soke, mo si ri li oju—alá, si kiyesi i, 
awọn obukọ ti o ngùn awọn ẹran jẹ oni—toto— 
té, abilà, ati alamì. 

11 Angeli Ọlọrun si sọ fun mi li oju—alá pe, 
Jakobu: emi si wipe, Emi niyi. 

12O si wipe, Gbé oju rẹ soke nisisiyi, ki o si 
Wò, gbogbo awọn obukọ ti ngùn awọn ẹran li 
o ṣe tototé, abilà, ati alamì: nitori ti emi ti rí 
ohun gbogbo ti Labani nṣe si ọ. 

13 Emi li Ọlọrun Beteli, nibiti iwọ gbé ta 
orôro si ọwòn, nibiti iwọ gbẹ̀ jé ẹjẹ fun mi: 
dide nisisiyi, jade kuro ni ilẹ yi, ki o si pada lọ 
si ilẹ ti a bi ọ. 

14 Rakeli ati Lea si dahùn nwọn si wi fun u 
pe, Ipin, tabi ogún kan ha tun kù fun wa mẹ 
ni ile baba wa? 

15 Alejò ki on nkà wa si? nitori ti o ti tà wa; 
o si ti mùi owo wa jẹ gùúdu—gudu. 

16 Nitori ọrọ gbogbo ti Ọlọrun ti gbà lọwọ 
baba wa, eyinì ni ti wa, ati ti awọn ọmọ wa: 


GENESISI. 30, 31 
njẹ nisisiyi ohunkohun ti Ọlọrun ba sọ fun ọ, 
on ni ki o ṣe. 

17 Nigbana ni Jakobu dide, o si gbé awọn 
ọmọ rẹ̀ ati awọn aya rẹ̀ gùn ibakasiẹ. 

18 O si kò gbogbo ẹran rẹ̀ lọ, ati gbogbo ẹrù 
ti o nf, ẹran ti o ní fun ara rẹ̀, ti o ní ni Padan— 
aramu, lati ma tò Isaaki baba rẹ̀ lọ ni ilẹ Ke— 
naani. 

18 Labani si lọ irẹrun agutan rẹ̀: Rakeli si ti 
jí awọn ere baba rẹ̀ lọ. 

20 Jakobu si tàn Labani ara Siria jẹ, niti pe 
kò wi fun u ti o fi salọ. 

21 Bẹli o kú ohun gbogbo ti o ní salọ: o si 
dide, o si kọja odò, o si kọju rẹ̀ si oke Gileadi. 

22 A si wi fun Labani ni ijẹ kẹta pe, Jakobu salọ. 

230 si mú awọn arakunrin rẹ̀ pẹlu rẹ̀, o si 
lepa rẹ̀ ni ìrin ijẹ meje: o si bá a li oke Gileadi. 

24 Ọlọrun si tò Labani, ara Siria wá li oru li 
oju—alá, o si wi fun u pe, Kiyesi ara rẹ, ki iwọ 
ki o máṣe bá Jakobu sọ rere tabi buburu. 

25 Nigbana ni Labani bá Jakobu. Jakobu ti 
pa agé rẹ̀ li oke na: ati Labani pẹlu awọn ara— 
kunrin rẹ̀ dô li oke Gileadi. 

26 Labani si wi fun Jakobu pe, Kini iwọ ṣe 
nì, ti iwọ tàn mi jẹ ti iwọ si kú awọn 
ọmọbinrin mi lọ bi ìgbẹsin ti a fi idà mú? 

21 ṣe ti iwọ fi salọ li aṣíri, ti Iwọ si tàn mi 
jẹ; ti iwọ kò si wi fun mi ki emi ki o le fi ayọ 
ati orin, ati ìlu, ati dùru, sìn ọ; 

28 Ti iwọ kò si jẹ ki emi fi ẹnu kò awọn 
ọmọkunrin ati ọmọbinrin mi li ẹnu? iwọ 
ṣiwere li eyiti iwọ ṣe yi. 

280 wà ni ipa mi lati ṣe nyin ni ibi: ṣugbọn 
Ọlọrun baba nyin ti sọ fun mi li oru aná pe, 
Kiyesi ara rẹ ki iwọ ki o máṣe bá Jakobu sọ 
Tere tabi buburu. 

30 Ati nisisiyi, iwọ kò le ṣe ailọ, nitori ti 
ọkàn rẹ fà gidigidi si ile baba rẹ, ṣugbọn ehaṣe 
ti iwọ fi ji awọn oriṣa mi lọ? 

31 Jakobu si dahùn o si wi fun Labani pe, 
Nitori ti mo bẹ̀ru ni: nitori ti mo wipe, iwọ le 
fi agbara gbà awọn ọmọbinrin rẹ lọwọ mi. 

32 Lọwọ ẹnikẹni ti iwọ ba ri awọn oriṣa rẹ ki 
o máṣe wà láye: li oju awọn arakunrin wa 
Wọnyi, Wá ohun ti iṣe tirẹ lọdọ mi, ki o si mú u 
si ọdọ rẹ. Jakobu kò sa mò pe Rakeli ti jí wọn. 

331 abani si WỌ inu agQô Jakobu lọ, ati inu 
ag6 Lea, ati inu agẹ awọn iranṣẹbinrin mejeji; 
ṣugbọn kò ri wọn. Nigbana li o jade kuro ninu 
ag6 Lea, o si wò inu agQ Rakeli lọ. 

34 Rakeli si gbé awọn ere na, o si fi wọn 
sinu gari ibakasiẹ, o si joko le wọn. Labani si 
Wá gbogbo agọ ṣugbọn kò ri wọn. 


GENESISI. 31, 32 


35 O si wi fun baba rẹ̀ pe, Oluwa mi, máṣe 
jẹ ki o bi ọ ninu nitori ti emi kò le dide niwaju 
rẹ; nitori ti iṣe obinrin mbẹ lara mi. O si wá 
agQô kiri, ṣugbọn kò ri awọn ere na. 

36 Inu si bi Jakobu, o si bá Labani sò: Jakobu 
si dahùn o wi fun Labani pe, Kini irekọja mi? 
kili ẹ̀ṣẹ mi ti iwọ fi lepa mi wìriwiri bẹ? 

37 Njẹ bi iwọ ti tú ẹrù mi gbogbo, kili iwọ ri 
ninu gbogbo nkan ile rẹ? gbé e kalẹ nihinyi 
niwaju awọn arakunrin rẹ, ki nwọn ki o le ṣe 
idajọ rẹ̀ fun awa mejeji. 

38 Ogún ọdún yi ni mo ti wà lọdọ rẹ; agutan 
rẹ ati ewurẹ rẹ kò sọnù, agbo ọwọ-—ẹran rẹ li 
emi kò si pajẹ. 

38 Eyiti ẹranko fàya emi kò mú u fun ọ wá; 
emi li o gbà òfo rẹ̀; li ọwọ mi ni iwọ bẹ̀re rẹ̀, a 
ba jí i li ọsán, a ba jí i li oru. 

40 Bayi ni mo wà; ongbẹ ngbẹ mi li ọsán, 
otutù si nmu mi li oru: orun mi si dá kuro li 
oju mi. 

41 Bayi li o ri fun mi li ogún ọdún ni ile rẹ; 
mo sìn ọ li ọdún mẹrinla nitori awọn ọmọbinrin 
rẹ mejeji, ati li ọdún mẹfa nitori ohun—òsin rẹ: 
ìwọ si pa Ọya mi dà nigba mẹwa. 

42 Bikoṣe bi Ọlọrun baba mi, Ọlọrun Abra— 
hamu, ati ẹ̀ru Isaaki ti wà pẹlu mi, nitôtọ ofo 
ni iwọ iba rán mi jade lọ. Ọlọrun ri ipọnju mi, 
ati lala ọwọ mi, o si ba ọ wi li oru aná. 

43 Labani si dahùn o si wi fun Jakobu pe, 
Awọn ọmọbinrin wọnyi, awọn ọmọbinrin mi 
ni, ati awọn ọmọ wọnyi, awọn ọmọ mi ni, ati 
awọn ọwQ-—ẹran wọnyi ọwọ—ẹran mi ni, ati 
ohun gbogbo ti o ri ti emi ni: kili emi iba si ṣe 
si awọn ọmọbinrin mi wọnyi loni, tabi si 
awọn ọmọ Wọn ti nwọn bí? 

44 Njẹ nisisiyi, wá, jẹ ki a bá ara wa dá ma— 
jẹmu, temi tirẹ; ki o si ṣe ẹrí lárin temi tirẹ. 

45 Jakobu si mú okuta kan, o si gbé e rô ṣe 
ọwọn. 

46 Jakobu si wi fun awọn arakunrin rẹ̀ pe, Ẹ 
ma ké okuta jọ; nwọn si kô okuta jọ, nwọn si 
ṣe òkiti: nwọn si jẹun nibẹ̀ lori òkiti na. 

41 Labani si sọ orukọ rẹ̀ ni Jegari—Sahaduta: 
ṣugbọn Jakobu sọ ọ ni Galeedi. 

48 1 abani si wipe, Òkiti yi li ẹri lárin temi tirẹ 
loni. Nitori na li a ṣe sọ orukọ rẹ̀ ni Galeedi: 

49 Ati Mispa; nitori ti o wipe, Ki OLUWA ki 
o ma ṣẹ temi tirẹ nigbati a o yà kuro lọdọ ara 
Wa. 
50 Bi iwọ ba pọn awọn ọmọbinrin mi li oju, 
tabi bi iwọ ba fẹ aya miran pẹlu awọn 
ọmọbinrin mi, kò sí ẹnikan pẹlu wa; Wò o, 
Ọlọrun li ẹlẹri lárin temi tirẹ. 


28 


51 Labani si wi fun Jakobu pe, Wò òkiti yi, si 
wò ọwòn yi, ti mo gbé rò lárin temi tirẹ. 

52 Òkiti yi li ẹri, ọwọn yi li ẹri, pe emi ki yio 
Tekọja òkiti yi sọdọ rẹ; ati pe iwọ ki yio si re— 
kọja òkiti yi ati ọwòn yi sọdọ mi fun ibi. 

53 Ọlọrun Abrahamu, ati Ọlọrun Nahori, 
Ọlọrun baba wọn, ni ki o ṣe idajọ lárin wa. 
Jakobu si fi ẹ̀ru Isaaki baba rẹ̀ bura. 

54 Nigbana ni Jakobu rubọ lori oke na, o si 
pẹ̀ awọn arakunrin rẹ̀ wá ijẹun: nwọn si jẹun, 
nwọn si fi gbogbo oru ijẹ na sùn lori oke na. 

55 Ni kutukutu owurẹ Labani si dide, o si fi 
ẹnu kò awọn ọmọkunrin, ati awọn ọmọbinrin 
rẹ̀ li ẹnu, o si sure fun wọn: Labani si dide, o 


si pada lọ si ipò rẹ̀. 
3 2 1 JAKOBU si nlọ li òna rẹ̀, awọn an— 
geli Ọlọrun si pade rẹ̀. 

2 Nigbati Jakobu si ri wọn, o ni, Ogun Ọlọ— 
run li eyi: o si sọ orukọ ibẹ̀ na ni Mahanaimu. 

3 Jakobu si ranṣẹ siwaju rẹ̀ si Esau, arakun— 
rin rẹ̀, si ilẹ Seiri, pápa oko Edomu. 

40 si rán wọn wipe, Bayi ni ki ẹnyin ki o 
Wi fun Esau, oluwa mi; Bayi ni Jakobu iranṣẹ 
rẹ wi, Mo ti ṣe atipo lọdọ Labani, mo si ti 
ngbé ibẹ̀ titi o fi di isisiyi: 

5 Mo si ní malu, ati kẹtẹkẹtẹ, ati agbo—ẹran, 
ati iranṣẹkunrin, ati iranṣẹbinrin: mo si ranṣẹ 
Wá wi fun oluwa mi, ki emi ki o le ri ore—ọfẹ li 
oju rẹ. 

6 Awọn onṣẹ si pada tò Jakobu wá, wipe, 
Awa dé ọdọ Esau, arakunrin rẹ, o si mbòwá 
kò ọ, irinwo ọkunrin li o si wà pẹlu rẹ̀. 

7 Nigbana li ẹ̀ru bà Jakobu gidigidi, ajo si 
mú u, o si pín awọn enia ti o wà lọdọ rẹ̀, ati 
awọn ọwé-—ẹran, awọn ọwọ—malu, ati awọn 
ibakasiẹ, si ipa meji; 

80 si wipe, bi Esau ba kàn ẹgbẹ kan, ti o si 
kọlù u, njẹ ẹgbẹ keji ti o kú yio là. 

9 Jakobu si wipe, Ọlọrun Abrahamu baba 
mi, ati Ọlọrun Isaaki baba mi, OLUWA ti o wi 
fun mi pe, pada lọ si ilẹ rẹ, ati sọdọ awọn ara 
Tẹ, emi o si ṣe ọ ni rere: 

10 Emi kò yẹ si kikini ninu gbogbo ánu, ati 
ninu gbogbo otitọ, ti iwọ fihàn fun ọmọ—ọdọ 
rẹ, nitori pe, kìki ọpá mi ni mo fi kọja Jordani 
yi; nisisiyi emi si di ẹgbẹ meji. 

1i Emi bẹ̀ ọ, gbà mi lọwọ arakunrin mi, 
lọwọ Esau: nitori ti mo bẹ̀ru rẹ̀, ki o má ba wá 
lati kọlù mi, ti iya ti ọmọ. 

12 Iwọ si wipe, Nitôtọ emi o ṣe ọ ni rere, 
emi o si ṣe irú—ọmọ rẹ bi iyanrin okun, ti a kò 
le kà fun òpọlọpọ. 


130 si sùn nibẹ̀ li alẹ ijẹ na; o si mú ninu ohun 
ti o tẹ̀ ẹ li ọwọ li ọrẹ fun Esau, arakunrin rẹ̀; 

14 Igba ewurẹ, on ogún obukọ, igba agutan, 
on ogún àgbo, 

15 Ọgbọn ibakasiẹ ti o ni wàra, pẹlu awọn 
ọmọ wọn, ogojì abo--malu on akọ—malu mẹwa, 
ogún abo—kẹtẹkẹtẹ, on ọmọ—kẹtẹkẹtẹ mẹwa. 

16 O si fi wọn lé ọwé awọn ọmọ—ọdọ rẹ̀, ni 
òwẹ kọkan; o si wi fun awọn ọmọ—ọdọ rẹ̀ pe, 
Ẹnyin ṣaju mi, ki ẹ si fi àlàfo si agbedemeji 
ọwỌ-—ọwọ. 

17O si fi aṣẹ fun eyiti o tẹ̀te ṣaju wipe, 
Nigbati Esau, arakunrin mi, ba pade rẹ, ti o si 
bi ọ wipe, Ti tani iwọ? nibo ni iwọ si nrẹ̀? ati 
ti tani wọnyi niwaju rẹ? 

18 Nigbana ni ki iwọ ki o wipe, Ti Jakobu 
iranṣẹ rẹ ni; ọrẹ ti o rán si Esau oluwa mi ni: 
si kiyesi i, on tikalarẹ̀ si mbẹ lẹhin wa. 

18 Bẹli o si fi aṣẹ fun ekeji, ati fun ẹkẹta, ati 
fun gbogbo awọn ti o tẹle ọwọ wọnni wipe, 
Bayibayi ni ki ẹnyin ki o wi fun Esau nigbati 
ẹnyin ba ri i. 

20 Ki ẹnyin ki o wi pẹlu pe, Kiyesi i, Jakobu 
iranṣẹ rẹ mbò lẹhin wa. Nitori ti o wipe, Emi 
o fi ọrẹ ti o ṣaju mi tù u loju, lẹhin eyini emi o 
Ti oju rẹ̀, bọya yio tẹwọgbà mi. 

21 Bẹli ọrẹ na si kọja lọ niwaju rẹ̀: on tika— 
larẹ̀ si sùn li oru na ninu awọn ẹgbẹ. 

22 O si dide li oru na, o si mú awọn aya rẹ̀ 
mejeji, ati awọn iranṣẹbinrin rẹ̀ mejeji, ati 
awọn ọmọ rẹ̀ mọkọkanla, o si kọja iwọdò Jab— 
boku. 

230 si mú wọn, o si rán wọn si oke odò na, 
o si rán ohun ti o ní kọja si oke odò. 

24 O si kú Jakobu nikan; ọkunrin kan si mbá 
a jijakadi titi o fi di afẹmQjumọ. 

25 Nigbati o si ri pe on kò le dá a, o fọwọkàn 
a ni ihò egungun itan rẹ̀; ihò egungun itan Ja— 
kobu si yẹ̀ li orike, bi o ti mbá a jijakadi. 

26 O si wipe, Jẹ ki emi ki o lọ nitori ti ojúmọ 
mẹ tán. On si wipe, Emi ki yio jẹ ki iwọ ki o 
lọ, bikoṣepe iwọ ba sure fun mi. 

27 O si bi i pe, Orukọ rẹ? On si dahùn pe, 
Jakobu. 

28 O si wipe, A ki yio pẹ̀ orukọ rẹ ni Jakobu 
mẹ, bikoṣe Israeli: nitoripe, iwọ ti ba Ọlọrun 
ati enia jà, iwọ si bori. 

29 Jakobu si bi i o si wipe, Emi bẹ̀ o, sọ oru— 
kọ rẹ fun mi. On si wipe, Éṣe ti iwọ fi mbẹ̀re 
orukọ mi? o si sure fun u nibẹ̀. 

30 Jakobu si sọ orukọ ibẹ̀ na ni Penieli: o ni, 
Nitori ti mo ri Ọlọrun li ojukoju, a si dá ẹmi 
mi si. 


GENESISI. 32, 33 

31 Bi o si ti nkọja Penieli, 6rùn là bá a, o si 
nmukun ni itan rẹ̀. 

32 Nitori na li awọn ọmọ Israeli ki iṣe ijẹ 

iṣan ti ifà, ti o wà ni kòto itan, titi o fi di 

oni—oloni: nitori ti o fọwọkàn kòto egungun 


itan Jakobu ni iṣan ti ifa. 

3 3 1 JAKOBU si gbé oju rẹ̀ soke, o si wò, 
si kiyesi i, Esau dé, ati irinwo ọkun— 

rin pẹlu rẹ̀. On si pín awọn ọmọ fun Lea, ati 

fun Rakeli, ati fun awọn iranṣẹbinrin mejeji. 

20 si tì awọn iranṣẹbinrin ati awọn ọmọ 
wọn ṣaju, ati Lea ati awọn ọmọ rẹ̀ tẹle wọn, 
ati Rakeli ati Josefu kẹhin. 

3On si kọja lọ siwaju wọn, o si wolẹ li 
ẹrinmeje titi o fi dé ọdọ arakunrin rẹ̀. 

4 Esau si sure lati pade rẹ̀, o si gbá a mú, o si 
Tọmẹ̀ ọ li ọrùn, o si fi ẹnu kò o li ẹnu: nwọn si 
sọkun. 

50 si gbé oju rẹ̀ soke, o si ri awọn obinrin 
ati awọn ọmọ; o si bi i pe, Tani wọnyi pẹlu rẹ? 
On si wipe, Awọn ọmọ ti Ọlọrun fi ore—ọfẹ 
fun iranṣẹ rẹ ni. 

6 Nigbana li awọn iranṣẹbinrin sunmọ ọdọ 
rẹ̀, awọn ati awọn ọmọ wọn, nwọn si tẹriba. 

TAti Lea pẹlu ti on ti awọn ọmọ rẹ̀ sunmọ 
ọdọ rẹ̀, nwọn si tẹriba: nikẹhin ni Josefu ati 
Rakeli si sunmọ ọdọ rẹ̀, nwọn si tẹriba. 

80 si wipe, Kini iwọ fi ọwé ti mo pade ni 
pẹ̀? On si wipe, Lati fi ri ore—ọfẹ li oju oluwa 

9 Esau si wipe, Emi ní té, arakunrin mi; pa 
eyiti o ní mQ fun ara rẹ. 

10 Jakobu si wipe, Bẹ̀kọ, emi bẹ̀ ọ, bi o ba 
ṣepe emi ba ri ore—ọfẹ li oju rẹ nisisiyi, njẹ 
gbà ọrẹ mi lọwọ mi: nitori ti emi sa ri oju rẹ bi 
ẹnipe emi ri oju Ọlọrun, ti inu rẹ si dún si mi; 

11 Emi bẹ̀ ọ, gbà ẹ̀bun mi ti a mú fun ọ wá; 
nitori ti Ọlọrun fi ore—ọfẹ ba mi ṣe, ati pe, ni— 
tori ti mo ní t6. O si rọ ọ, on si gbà a. 

12O si wipe, Jẹ ki a b si Òna ìrin wa, ki a si 
ma lọ, emi o si ṣaju rẹ. 

13Ṣugbọn on wi fun u pe, oluwa mi mò pe 
awọn ọmọ kò lera, ati awọn agbo—ẹran, ati 
ọwé—malu ati awọn ọmọ wọn wà pẹlu mi: bi 
enia ba si dà wọn li àdaju li ọjẹ kan, gbogbo 
agbo ni yio kú. 

14 Emi bẹ̀ ọ, ki oluwa mi ki o ma kọja nṣô 
niwaju iranṣẹ rẹ̀: emi o si ma fà wá pẹlẹ, gẹgẹ 
bi awọn ẹran ti o saju mi, ati bi ara awọn ọmọ 
ti le gbà, titi emi o fi dé ọdọ oluwa mi ni Seiri. 

15 Esau si wipe, Njẹ ki emi ki o fi enia diẹ 
silẹ pẹlu rẹ ninu awọn enia ti o pẹlu mi. On 


GENESISI. 33, 34 
si wipe, Nibo li eyini jasi, ki emi ki o sa ri 
6re-—ọfẹ li oju oluwa mi. 

16 Esau si pada li ọjọ na li òna rẹ̀ lọ si Seiri. 

17 Jakobu si rìn lọ si Sukkotu, o si kẹ ile fun 
ara rẹ̀, o si pa agQ fun awọn ẹran rẹ̀: nitorina li 
a ṣe sọ orukọ ibẹ̀ na ni Sukkotu. 

18 Jakobu si wá li alafia, si ilu Ṣekemu ti o 
wà ni ilẹ Kenaani, nigbati o ti Padan—aramu 
dé: o si pa agQ rẹ̀ niwaju ilu na. 

1S O si rà oko biri kan, nibiti o gbé ti pa agẹ 
rẹ̀ lọwọ awọn ọmọ Hamori, baba Ṣekemu, li 
ọgọrun owo fadaka. 

20 O si tẹ pẹpẹ kan sibẹ̀, o si sọ orukọ rẹ̀ ni 
El—Elohe-Israeli. 


3 4 1DINA ọmọbinrin Lea, ti o bí fun 
Jakobu si jade lọ lati Wò awọn 
ọmọbinrin ilu na. 

2 Nigbati Ṣekemu, ọmọ Hamori, ara Hiffi, 
ọmọ alade ilu na ri i, o mú u, o si Wọle tò ọ, o 
si bà a jẹ. 

3 Ọkàn rẹ̀ si fà mf Dina, ọmọbinrin Jakobu, o 
si fé omidan na, o si sòrọ rere fun omidan na. 

4 Ṣekemu si sọ fun Hamori baba rẹ̀ pe, Fẹ 
omidan yi fun mi li aya. 

5 Jakobu si gbQ pe o ti bà Dina ọmọbinrin 
on jẹ; njẹ awọn ọmọ rẹ̀ wà pẹlu awọn ẹran ni 
pápa: Jakobu si pa ẹnu rẹ̀ m€ titi nwọn fi dé. 

6 Hamori, baba Ṣekemu, si jade tò Jakobu lọ 
lati bá a sòrọ. 

7 Awọn ọmọ Jakobu si ti oko dé nigbati 
nwọn gbẹ: inu awọn ọkunrin na si bàjẹ̀, inu si 
ru wọn gidigidi, nitori ti o ṣe ohun buburu ni 
Israeli, niti o bá ọmọbinrin Jakobu dàpọ: ohun 
ti a ki ba ti ṣe. 

8 Hamori si bá wọn sòrọ pe, Ọkàn Ṣekemu, 
ọmọ mi, nfẹ ọmọbinrin nyin; emi bẹ̀ nyin, ẹ fi 
i fun u li aya. 

8 Ki ẹnyin ki o si bá wa gbeyawo, ki ẹnyin 
ki o si fi awọn ọmọbinrin nyin fun wa, ki 
ẹnyin ki o si ma mú awọn ọmọbinrin wa. 

10 Ẹnyin o si ma bá wa gbé: ilẹ yio si wà ni— 
waju nyin, ẹnyin o joko ki ẹ si ma ṣòwo ninu 
rẹ̀, ki ẹ si ma ní ini ninu rẹ̀. 

11 Ṣekemu si wi fun baba ọmọdan na ati fun 
awọn arakunrin rẹ̀ pe, Ẹ jẹ ki emi ri ore—ọfẹ li 
oju nyin, ohun ti ẹnyin o si kà fun mi li emi o fi 
fun nyin. 

12 Ẹ bòre ana lọwọ mi ati ẹ̀bun bi o ti wù ki 
o pọ to, emi o si fi fun nyin gẹgẹ bi ẹnyin o ti 
kà fun mi: ṣugbọn ẹ fun mi li ọmọdan na li 
aya. 

13 Awọn ọmọ Jakobu si fi ẹ̀tan da Ṣekemu 


ati Hamori baba rẹ̀ lohùn, nwọn si Wipe, 
nitori ti o bà Dina arabinrin wọn jẹ: 

14 Nwọn si wi fun wọn pe, Awa kò le ṣe 
nkan yi lati fi arabinrin wa fun ẹni alaikọlà, 
nitori ohun àbuku ni fun wa; 

15 Kiki ninu eyi li awa le jẹ fun nyin: bi ẹn— 
yin o ba wà bi awa, pe ki a kọ olukuluku 
ọkunrin nyin li ilà. 

16 Nigbana li awa o fi awọn ọmọbinrin wa 
fun nyin, awa o si mú awọn ọmọbinrin nyin 
sọdọ wa; awa o si ma bá nyin gbé, awa o si di 
enia kanna. 

17Ṣugbọn bi ẹnyin kò ba gbọ ti wa lati kọlà; 
njẹ awa o mú ọmọbinrin wa, awa o si ba ti Wa lọ. 

18 Ọrọ wọn si dún mé Hamori, ati Ṣekemu, 
ọmọ Hamori. 

19 Ọdọmọkunrin na kò si pẹ titi lati ṣe nkan 
na, nitoriti o f ọmọbinrin Jakobu; o si li ọlá jù 
gbogbo ara ile baba rẹ̀ lọ. 

20 Ati Hamori ati Ṣekemu ọmọ rẹ̀ wá si 
ẹnubode ilu wọn, nwọn si bá awọn ara ilu 
wọn sọrọ wipe, 

21 Awọn ọkunrin wọnyi mbá wa gbé li 
alafia; nitorina ẹ jẹ ki nwon ki o ma gbé ilẹ yi, 
ki nwọn ki o si ma ṣòwo nibẹ̀; kiyesi i, ilẹ sa 
gbàye tò niwaju wọn; ẹnyin jẹ ki a ma fẹ̀ 
awọn ọmọbinrin wọn li aya, ki awa ki o si ma 
fi awọn ọmọbinrin wa fun wọn. 

22 Kìki ninu eyi li awọn ọkunrin na o ṣe jẹ 
fun wa, lati ma bá wa gbé, lati di enia kan, bi 
gbogbo ọkunrin inu wa ba kọlà, gẹgẹ bi nwọn 
ti kọlà. 

23 Tiwa kọ ẹran wọn, ati ẹrù wọn, ati gbogbo 
ohunòsin wọn yio ha ṣe? ki a sa jẹ fun wọn 
nwọn o si ma ba wa joko, 

24 Gbogbo awọn ti njade li ẹnubode ilu wọn 
si fetisi ti Hamori ati ti Ṣekemu ọmọ rẹ̀; a si kọ 
gbogbo awọn ọkunrin ni ilà, gbogbo ẹniti o 
nti ẹnubode wọn jade. 

25 O si ṣe ni ọjẹ kẹta, ti ọgbẹ wọn kan, ni 
awọn ọmọkunrin Jakobu meji si dide, Simeo— 
ni ati Lefi, awọn arakunrin Dina, olukuluku 
nwọn mú idà rẹ̀, nwọn si fi igboyà Wò ilu na, 
nwọn si pa gbogbo awọn ọkunrin. 

26 Nwọn si fi oju idà pa Hamori ati Ṣekemu, 
ọmọ rẹ̀, nwọn si mú Dina jade kuro ni ile Ṣe— 
kemu, nwọn si jade lọ. 

27 Awọn ọmọ Jakobu si wọle awọn ti a pa, 
nwọn si kô ilu na lọ, nitori ti nwọn bà 
arabinrin wọn jẹ. 

28 Nwọn kò agutan wọn, ati akọmalu wọn, 
ati kẹtẹkẹtẹ wọn, ati ohun ti o wà ni ilu na, 
ati eyiti o wà li oko. 


31 


29 Ati ọrọ wọn gbogbo, ati gbogbo ọmọ wọn 
Wẹrẹ, ati aya wọn ni nwọn dì ni igbekun, 
nwọn si kô ohun gbogbo ti o wà ninu ile lọ. 

30 Jakobu si wi fun Simeoni on Lefi pe, 
Ẹnyin mu wWahalà bá mi niti ẹnyin mu mi di 
6ôrun ninu awọn onilẹ, ninu awọn ara Kenaa— 
ni ati awọn enia Perissi: bi emi kò si ti pò ni 
iye, nwọn o kô ara wọn jọ si mi, nwọn o si pa 
mi: a o si pa mi run, emi ati ile mi. 

31 Nwọn si wipe, Ki on ki o ha ṣe si 


arabinrin Wa bi ẹnipe si panṣaga? 

3 5 ỌLỌRUN si wi fun Jakobu pe, Dide 
goke lọ si Beteli ki o si joko nibẹ̀, ki o 

si t€ pẹpẹ kan nibẹ̀, fun Ọlọrun, ti o farahàn ọ, 

nigbati iwọ sá kuro niwaju Esau, arakunrin rẹ. 

2 Nigbana ni Jakobu wi fun awọn ara ile rẹ̀, 
ati fun gbogbo awọn ti o wà li ọdọ rẹ̀ pe, Ẹ mú 
àjeji oriṣa ti o wà lọwọ nyin kuro, ki ẹnyin ki 
o si sọ ara nyin di mim€, ki ẹnyin ki o si pa 
aṣọ nyin dà: 

3Ẹ si jẹ ki a dide, ki a si goke lọ si Beteli; 
nibẹ̀ li emi o si gbé t€é pẹpẹ kan fun Ọlọrun ti 
o da mi li ohún li ọjẹ ipọnju mi, ẹniti o si wà 
pelu mi li àjo ti mo rẹ̀. 

4 Nwọn si fi gbogbo àjeji oriṣa ti o wà lọwọ 
Wọn fun Jakobu, ati gbogbo oruka eti ti o Wà li 
eti wọn: Jakobu si pa wọn mẹ li abẹ igi oaku ti 
o wà leti Ṣekemu. 

5 Nwọn si rìn lọ: ẹ̀ru Ọlọrun si mbẹ lara ilu 
ti o yi wọn ká, nwọn kò si lepa awọn ọmọ Ja— 
kobu. 

6 Bẹ̀ni Jakobu si Wá si Lusi, ti o wà ni ilẹ 
Kenaani, eyinì ni Beteli, on ati gbogbo enia ti 
o wà lọdọ rẹ̀. 

TO si tẹ pẹpẹ kan nibẹ̀, o si sọ orukọ ibẹ̀ na 
ni El—bet—el: nitori pe nibẹ̀ li Ọlọrun tò ọ wá, 
nigbati o sá kuro niwaju arakunrin rẹ̀. 

8 Ṣugbọn Debora olut6 Rebeka kú, a si sin i 
nisalẹ Beteli labẹ igi oaku kan: orukọ rẹ̀ a si 
ma jẹ Alloni—bakutu. 

8 Ọlọrun si tún farahàn Jakobu, nigbati o ti 
Padan—aramu bò, o si sure fun u. 

10 Ọlọrun si wi fun u pe, Jakobu li orukọ rẹ: a 
ki yio pẹ̀ orukọ rẹ ni Jakobu mẹ, bikoṣe Israeli li 
orukọ rẹ yio ma jẹ: o si sọ orukọ rẹ̀ ni Israeli. 

11 Ọlọrun si wi fun u pe, Emi li Ọlọrun Olo— 
dumare: ma bisi i, si ma rẹ̀; orilẹ—ẹ̀de, ati 
ẹgbẹ—ẹgbẹ orilẹ—ẹ̀de ni yio ti ọdọ rẹ wá, awọn 
ọba yio si ti inu rẹ jade wá; 

12 Ati ilẹ ti mo ti fi fun Abrahamu ati Isaaki, 
iwọ li emi o fi fun, ati irú—ọmọ rẹ lẹhin rẹ li 
emi o fi ilẹ na fun. 


GENESISI 34— 36 
13 Ọlọrun si lọ soke kuro lọdọ rẹ̀ ni ibi ti o 
gbé mbá a sòrọ. 

14 Jakobu si fi ọwòn kan lelẹ ni ibi ti o gbé 
bá a sòrọ, ani ọwòn okuta: o si ta ọrẹ ohun 
mimu si ori rẹ̀, o si ta orôro si ori rẹ̀. 

15 Jakobu si sọ orukọ ibi ti Ọlọrun gbé bá a 
sòrọ ni Beteli. 

16 Nwọn si rìn lati Beteli lọ; o si kù diẹ ki nwọn 
ki o dé Efrati: ibisi tẹ̀ Rakeli: o si ṣoro jọjọ fun u. 

17O si ṣe nigbati o wà ninu irọbí, ni iyagba 
wi fun u pe, Máṣe bẹ̀ru: iwọ o si li ọmọkunrin 
yi pẹlu. 

180 si ṣe, bi ọkàn rẹ̀ ti nlò (o sa kú) o sọ orukọ 
rẹ̀ ni Ben—oni: ṣugbọn baba rẹ̀ sọ ọ ni Benjamini. 

19 Rakeli si kú, a si sin i li ọna Efrati, ti iṣe 
Betlehemu. 

20 Jakobu si fi ọwòn kan lelẹ li oju—6ri rẹ̀, 
eyinì ni Ọwòn oju—6ri Rakeli titi di oni—oloni. 

21 Israeli si nrìn lọ, o si pa agQ rẹ̀ niwaju ile 
iṣọ Ederi. 

22 O si ṣe nigbati Israeli joko ni ilẹ na, Reu— 
beni si wọle tò Bilha, àle baba rẹ̀ lọ; Israeli si 
gbé. Njẹ awọn ọmọ Jakobu jé mejila. 

23 Awọn ọmọ Lea; Reubẹni, akQẹ̀bi Jakobu, 
ati Simeoni, ati Lefi, ati Judah, ati Issakari, ati 
Sebuluni. 

24 Awọn ọmọ Rakeli; Josefu, ati Benjamini: 

25 Ati awọn ọmọ Bilha, iranṣẹbinrin Rakeli; 
Dani, ati Naftali: 

26 Ati awọn ọmọ Silpa, iranṣẹbinrin Lea; 
Gadi ati Aṣeri. Awọn wọnyi li ọmọ Jakobu, ti 
a bí fun u ni Padanaramu. 

27 Jakobu si dé ọdọ Isaaki baba rẹ̀, ni Mara— 
re, si Kiriat—arba, ti iṣe Hebroni, nibiti Abra— 
hamu ati Isaaki gbé ṣe atipo pẹlu. 

28 Ọjẹ Isaaki si jé ọgọsan ọdún. 

28 Isaaki si jọwọ ẹmi rẹ̀ lọwọ, o si kú, a si kú 
o jọ pẹlu awọn enia rẹ̀, o gbé, o si kún fun ọjẹ, 
awọn ọmọ rẹ̀, Esau ati Jakobu si sin i. 

1WỌNYI si ni iran Esau, ẹniti iṣe 


3 Ô Edomu. 


2 Esau fẹ awọn aya rẹ̀ ninu awọn ọmọbinrin 
Kenaani; Ada, ọmọbinrin Eloni, enia Hitti, ati 


Aholibama,.. ọmọbinrin. Ana, ọmọbinrin 
Sibeoni, ara Hiffi; 

3SAti - Baṣemati, ọmọbinrin. Iṣmaeli, 
arabinrin Nebajotu. 

4 Ada si bí Elifasi fun Esau; Baṣemati si bí 
Reueli; 


5 Aholibama si bí Jeuṣi, ati Jaalamu, ati Kora: 
awọn wọnyi li ọmọkunrin Esau, ti a bí fun u ni 
ilẹ Kenaani. 


GENESISI. 36, 37 

BEsau si mú awọn aya rẹ̀, ati awọn 
ọmọkunrin rẹ̀, ati awọn ọmọbinrin rẹ̀, ati 
gbogbo awọn enia ile rẹ̀, ati ẹran rẹ̀, ati 
gbogbo ohun—òsin, ati ohun iní gbogbo ti o ní 
ni ilẹ Kenaani; o si lọ si ilẹ kan kuro niwaju 
Jakobu arakunrin rẹ̀. 

7 Nitori ti ọrọ wọn pẹ jù ki nwọn ki o gbé 
pò lọ; ilẹ ti nwọn si ṣe atipo si kò le gbà wọn, 
nitori ohun—òsin wọn. 

8 Bẹni Esau tẹ̀dé li oke Seiri: Esau ni Edomu. 

9 Wọnyi si ni iran Esau, baba awọn ara 
Edomu, li oke Seiri: 

10 Wọnyi li orukọ awọn ọmọ Esau; Elifasi, 
ọmọ Ada, aya Esau, Rueli, ọmọ Baṣemati, aya 
Esau. 

11 Ati awọn ọmọ Elifasi ni Temani, Omari, 
Sefo, ati Gatamu, ati Kenasi. 

12 Timna li o si ṣe àle Elifasi, ọmọ Esau; on 
si bí Amaleki fun Elifasi; wọnyi si li awọn 
ọmọ Ada, aya Esau. 

13 Wọnyi si li awọn ọmọ Reueli; Nahati, ati 
Sera, Ṣamma, ati Misa: awọn wọnyi li awọn 
ọmọ Baṣemati, aya Esau. 

M Wọnyi si li awọn ọmọ  Aholibama, 
ọmọbinrin Ana, ọmọbinrin Sibeoni, aya Esau: 
on si bí Jeuṣi fun Esau, ati Jaalamu, ati Kora. 

15 Awọn wọnyi ni olori ninu awọn ọmọ 
Esau: awọn ọmọ Elifasi, akQébi Esau; Temani 
olori, Omari olori, Sefo olori, Kenasi olori, 

16 Kora olori, Gatamu olori, Amaleki olori: 
Wọnyi li awọn olori ti o ti ọdọ Elifasi wá ni ilẹ 
Edomu; wọnyi li awọn ọmọ Ada. 

17 Wọnyi si li awọn ọmọ Reueli ọmọ Esau; 
Nahati olori, Sera olori, Ṣamma olori, Misa 
olori; wọnyi li awọn olori ti o ti ọdọ Reueli wá 
ni ilẹ Edomu; wọnyi li awọn ọmọ Baṣemati, 
aya Esau. 

18 Wọnyi si li awọn ọmọ Aholibama, aya 
Esau; Jeuṣi olori, Jaalamu olori, Kora olori: 
Wọnyi li awọn ti o ti ọdọ Aholibama wá, aya 
Esau, ọmọbinrin Ana. 

19 Wọnyi li awọn ọmọ Esau, eyini ni Edo— 
mu, Wọnyi si li awọn olori wọn. 

20 Wọnyi li awọn ọmọ Seiri, enia Hori, ti o 
tẹ̀dú ni ilẹ na; Lotani, ati Ṣobali, ati Sibeoni, 
ati Ana, 

21 Ati Diṣoni, ati Eseri, ati Diṣani: wọnyi li 
awọn olori enia Hori, awọn ọmọ Seiri ni ilẹ 
Edomu. 

22Ati awọn ọmọ Lotani ni Hori ati 
Hemamu: arabinrin Lotani si ni Timna. 

23 Ati awọn ọmọ Ṣobali ni wọnyi; Alfani, ati 
Mahanati, ati Ebali, Sefo, ati Onamu. 


3sa 


24 Wọnyi si li awọn ọmọ Sibeoni; ati Aja on 
Ana: eyi ni Ana ti o ri awọn isun omi gbigbo— 
na ni ijù, bi o ti mb6 awọn kẹtẹkẹtẹ Sibeoni 
baba rẹ̀. 

25 Wọnyi si li awọn ọmọ Ana; Disoni ati 
Aholibama, ọmọbinrin Ana. 

26 Wọnyi si li awọn ọmọ Diṣoni; Hemdani, 
ati Eṣbani, ati Itrani, ati Kerani. 

27 Awọn ọmọ Eseri ni wọnyi; Bilhani, ati 
Saafani, ati Akani. 

28 Awọn ọmọ Diṣani ni wọnyi; Usi ati Arani. 

29 Wọnyi li awọn olori ti o ti ọdọ Hori wá; 
Lotani olori, Ṣobali olori, Sibeoni olori, Ana 
olori, 

30 Diṣoni olori, Eseri olori, Diṣani olori; 
wọnyi li awọn olori awọn enia Hori, ninu 
awọn olori wọn ni ilẹ Seiri. 

31 Wọnyi si li awọn ọba ti o jẹ ni ilẹ Edomu, 
ki ọba kan ki o to jọba lori awọn ọmọ Israeli. 

32 Bela ti iṣe ọmọ Beori si jọba ni Edomu: 
orukọ ilu rẹ̀ a si ma jẹ Dinhaba. 

33 Bela si kú, Jobabu ọmọ Sera ti Bosra si 
jọba ni ipò rẹ̀. 

34 Jobabu si kú, Huṣamu ti ilẹ Temani si 
jọba ni ipò rẹ̀. 

35 Huṣamu si kú, Hadadi ọmọ Bedadi, ẹniti 
o kọlù Midiani ni igbẹ Moabu si jọba ni ipò 
rẹ̀: orukọ ilu rẹ̀ si ni Afiti. 

36 Hadadi si kú, Samla ti Masreka si jọba ni 
ipò rẹ̀. 

37 Samla si kú, Ṣaulu ti Rehobotu leti odò nì 
si jọba ni ipò rẹ̀. 

38 Ṣaulu si kú, Baal—hanani ọmọ Akbori si 
jọba ni ipò rẹ̀. 

39 Baal—hanani ọmọ Akbori si kú, Hadari si 
jọba ni ipò rẹ̀: orukọ ilu rẹ̀ si ni Pau; 
Mehetabeli si li orukọ aya rẹ̀, ọmọbinrin 
Metredi, ọmọbinrin Mesahabu. 

40 Wọnyi si li orukọ awọn olori ti o ti ọdọ 
Esau wá, gẹgẹ bi idile wọn, nipa ipò wọn, 
nipa orukọ wọn; Timna olori, Alfa olori, Jeteti 
olori; 

41 Aholibama olori, Ela olori, Pinoni olori; 

42 Kenasi olori, Temani olori, Mibsari olori; 

43 Magdieli olori, Iramu. olori: wọnyi. li 
awọn olori Edomu, nipa itẹ̀dú wọn ni ilẹ iní 
wọn: eyi ni Esau, baba awọn ara Edomu. 


37 1JAKOBU si joko ni ilẹ ti baba rẹ̀ ti ṣe 
atipo, ani ilẹ Kenaani. 

2 Wọnyi ni iran Jakobu. Nigbati Josefu di 
ẹni ọdún mẹtadilogun, o nṣẹ agbo—ẹran pẹlu 
awọn arakunrin rẹ̀; ọmọde na si wà pẹlu 


awọn ọmọ Bilha, ati pẹlu awọn ọmọ Silpa, 
awọn aya baba rẹ̀; Josefu si mú ihin buburu 
Wọn wá irò fun baba wọn. 

3 Israeli si fẹ Josefu jù gbogbo awọn ọmọ rẹ̀ 
lọ, nitori ti iṣe ọmọ ogbé rẹ̀; o si dá ẹ̀wu ala— 
rabara aṣọ fun u. 

4 Nigbati awọn arakunrin rẹ̀ ri pe baba wọn 
fẹ ẹ jù gbogbo awọn arakunrin rẹ̀ lọ, nwọn 
korira rẹ̀, nwọn kò si le sọrọ si i li alafia. 

5 Josefu si lá alá kan, o si ré ọ fun awọn 
arakunrin rẹ̀; nwọn si tun korira rẹ̀ si i. 

6 O si wi fun wọn pe, Mo bẹ̀ nyin, ẹ gbé alá 
yi ti mo lá. 

7 Sa wò o, awa nyí ití li oko, si wò o, ití mi 
dide, o si duro ṣanṣan; si Wò o, ití ti nyin dide 
duro yiká, nwọn si ntẹriba fun ití mi. 

8 Awọn arakunrin rẹ̀ si wi fun u pe, Iwọ o 
ha jọba lori wa bi? tabi iwọ o ṣe olori wa nitô— 
tọ? nwọn si tun korira rẹ̀ si i nitori alá rẹ̀ ati 
nitori ẹrọ rẹ̀. 

SO si tun lá alá miran, o si rẹ ọ fun awọn 
arakunrin rẹ̀, o wipe, Sa wò o, mo tun lá alá 
kan si i; si wò o, 6rùn, ati oṣupa, ati irawọ 
mọkanla nforibalẹ fun mi. 

10 O si rẹ̀ ọ fun baba rẹ̀, ati fun awọn ara— 
kunrin rẹ̀: baba rẹ̀ si bá a wi, o si wi fun u pe, 
Alá kili eyi ti iwọ lá yi? emi ati iya rẹ, ati awọn 
arakunrin rẹ yio ha wá nitôtọ, lati foribalẹ fun 
ọ bi? 

11 Awọn arakunrin rẹ̀ si ṣe ilara rẹ̀; ṣugbọn 
baba rẹ̀ pa òrọ na m€é. 

12 Awọn arakunrin rẹ̀ si lọ lati b6 agbo—ẹran 
baba wọn ni Ṣekemu. 

13 Israeli si wi fun Josefu pe, Ni Ṣekemu ki 
awọn arakunrin rẹ gbé mb ẹran? wá, emi o 
si rán ọ si wọn. On si wi fun u pe, Emi niyi. 

140 si wi fun u pe, Mo bẹ̀ ọ, lọ wò alafia 
awọn arakunrin rẹ, ati alafia awọn agbo—ẹran; 
ki o si mú ihin pada fun mi Wá. Bẹli o si rán a 
lati afonifoji Hebroni lọ, on si dé Ṣekemu. 

15 Ọkunrin kan si ri i, si wò o, o nrìn kakiri 
ni pápa: ọkunrin na si bi i pe, Kini iwọ nwá? 

16 On si wipe, Emi nwá awọn arakunrin mi: 
mo bẹ̀ ọ, sọ ibi ti nwọn gbé mb6 agbo—ẹran 
wọn fun mi. 

17 Ọkunrin na si wipe, Nwọn ti lọ kuro ni— 
hin; nitori mo gbẹ, nwọn nwipe, ẹ jẹ ki a lọ si 
Dotani. Josefu si lepa awọn arakunrin rẹ̀, o si 
ri wọn ni Dotani. 

18 Nigbati nwọn si ri i lokere; ki o tilẹ to 
sunmọ eti ọdọ wọn, nwọn di rikiṣi si i lati pa a. 

19 Nwọn si wi fun ara wọn pe, Wò o, alála 
nì mbòwá. 


GENESISI. 37 
20 Nisisiyi ẹ wá, ẹ jẹ ki a pa a, ki a si wô ọ sọ 
sinu ọkan ninu ihò wọnyi, awa o si wipe 
ẹranko buburu li o pa a jẹ: awa o si ma wò bi 
alá rẹ̀ yio ti ri. 

21 Reubeni si gbé, o si gbà a li ọwé won; o 
si wipe, Ẹ máṣe jẹ ki a gbà ẹmi rẹ̀. 

22 Reubeni si wi fun wọn pe, Ẹ máṣe ta ẹ̀jẹ, 
ṣugbọn ẹ sọ ọ sinu ihò yi ti mbẹ li aginjti, ki ẹ 
má si fọwọkàn a; nitori ki o ba le gbà a lọwọ 
Wọn lati mú u pada tò baba rẹ̀ lọ. 

230 si ṣe nigbati Josefu dé ọdọ awọn ara— 
kunrin rẹ̀, nwọn bẹ ẹ̀wu Josefu, ẹ̀wu alaraba— 
Ta aṣọ ti o wà lara rẹ̀; 

24 Nwọn si mú u, nwọn si gbe e sọ sinu ihò 
kan: ihò na si gbẹ, kò li omi. 

25 Nwọn si joko lati jẹun: nwọn si gbé oju 
wọn soke, nwọn si wò, si kiyesi i, ọwQ—ẹ̀ro 
ara Iṣmaeli nti Gileadi bò; ti awọn ti ibakasiẹ 
ti o rú turari ati ikunra ati ojia, nwọn nmú 
wọn lọ si Egipti. 

26 Judah si wi fun awọn arakunrin rẹ̀ pe, 
Ere ki li o j€ bi awa ba pa arakunrin wa, ti a si 
bò ẹjẹ rẹ̀? 

27 Ẹ wá ẹ jẹ ki a tà a fun awọn ara Iṣmaeli ki 
a má si fọwọ wa kàn a; nitori arakunrin wa ati 
ara wa ni iṣe. Awọn arakunrin rẹ̀ si gbà tirẹ̀. 

28 Nigbana li awọn oniṣòwo ara Midiani 
nkọja lọ; nwọn si fà a, nwọn si yọ Josefu jade 
ninu ihò, nwọn si tà Josefu li ogùn owo fada— 
ka: nwọn si mú Josefu lọ si Egipti. 

29 Reubeni si pada lọ si ihò; si wò o, Josefu 
kò sí ninu ihò na; o si fà aṣọ rẹ̀ ya. 

300 si pada tò awọn arakunrin rẹ̀ lọ, o si 
Wipe, Ọmọde na kò sí; ati emi, nibo li emi o 
gbé wò? 

31 Nwọn si mú ẹ̀wu Josefu, nwọn si pa ọmọ 
ewurẹ kan, nwọn si rì ẹ̀wu na sinu ẹ̀jẹ na. 

32 Nwọn si fi ẹ̀wu alarabara aṣọ na ranṣẹ, 
nwọn si mú u tò baba wọn wá; nwọn si wipe, 
Eyi li awa ri: mò nisisiyi bi ẹ̀wu ọmọ rẹ ni, bi 
on kéẹ̀. 

33 On si mò ọ, o si wipe, Ẹwu ọmọ mi ni; 
ẹranko buburu ti pa a jẹ; li aiṣe aniani, a ti fà 
Josefu ya pẹrẹpẹrẹ. 

34 Jakobu si fà aṣọ rẹ̀ ya, o si fi aṣọ òfọ si ara 
tẹ̀, o si ṣọfọ ọmọ rẹ̀ li ọjá pupọ. 

35 Ati gbogbo awọn ọmọ rẹ̀ ọkunrin, ati 
gbogbo awọn ọmọ rẹ̀ obinrin dide lati ṣìpẹ 
fun u; ṣugbọn o kò lati gbipẹ̀; o si wipe, Ninu 
òfọ li emi o sa sọkalẹ tò ọmọ mi lọ si isà—okú. 
Bayi ni baba rẹ̀ sọkun rẹ̀. 

36 Awọn ara Midiani si tà a si Egipti fun Po— 
tifari, ijoye Farao kan, ati olori ẹṣẹ. 


GENESISI. 38, 39 
38 1O SI ṣe li akokò na, ni Judah sọkalẹ 

lọ kuro lọdọ awọn arakunrin rẹ̀, o si 
yà sọdọ ara Adullamu kan, orukọ ẹniti ijẹ Hira. 

2 Judah si rí ọmọbinrin ara Kenaani kan nibẹ̀, 
orukọ ẹniti ijẹ Ṣua; o si mú u, o si wọle tò ọ. 

30 si yún, o si bí ọmọkunrin kan; o si sọ 
orukọ rẹ̀ ni Eri. 

4O si tun yún, o si bí ọmọkunrin kan; o si 
sọ orukọ rẹ̀ ni Onani. 

SO si tun yún, o si bí ọmọkunrin kan; o si sọ 
orukọ rẹ̀ ni Ṣela: o wà ni Kesibu, nigbati o bíi. 

6 Judah si fẹ aya fun Eri akébi rẹ̀, orukọ 
ẹniti ijẹ Tamari. 

7 Eri akQẹbi Judah si ṣe enia buburu li oju 
OLUWA; OLUWA si pa a. 

8Judah si wi fun Onani pe, Wọle tò aya 
arakunrin rẹ lọ, ki o si ṣú u li opú, ki o si bimọ 
si ipò arakunrin rẹ. 

8 Onani si mò pe, irú—ọmọ ki yio ṣe tirẹ̀; o 
si ṣe bi o ti wọle tò aya arakunrin rẹ̀ lọ, o si dà 
a silẹ, ki o má ba fi irú-ọmọ fun arakunrin rẹ̀. 

10 Ohun ti o si ṣe buru loju OLUWA, nitori 
na li OLUWA pa a pẹlu. 

TI Nigbana ni Judah wi fun Tamari aya ọmọ 
rẹ̀ pe, Joko li opé ni ile baba rẹ, titi Ṣela ọmọ 
mi o fi dàgba: nitori o wipe, Ki on má ba kú 
pẹlu, bi awọn arakunrin rẹ̀. Tamari si lọ, o si 
joko ni ile baba rẹ̀. 

12Nigbati ọjẹ si npé, ọmọbinrin Ṣua, aya 
Juda kú; Judah si gbipẹ̀, o si tò awọn olurẹrun 
agutan rẹ̀, lọ si Timnati, on ati Hira ẹrẹ rẹ̀, ara 
Adullamu. 

13A si wi fun Tamari pe, Kiyesi i, baba ọkọ 
rẹ lọ si Timnati lati rẹrun agutan rẹ̀. 

14O si bẹ̀ aṣọ opòô rẹ̀ kuro li ara rẹ̀, o si fi 
iboju bò ara rẹ̀, o si roṣọ, o si joko li ẹnubode 
Enaimu, ti o wà li ẹna Timnati; nitoriti o ri pe 
Ṣela dàgba, a kò si fi on fun u li aya. 

15 Nigbati Judah ri i, o fi i pẹ̀ panṣaga; nitori 
o boju rẹ̀. 

16 O si yà tẹ ọ li ẹba ẹ̀na, o si wipe, Emi bẹ̀ ọ, 
Wá na, jẹ ki emi ki o wọle tẹ ọ; (on kò sa mò pe 
aya ọmọ on ni iṣe.) On si wipe Kini iwọ o fi fun 
mi, ki iwọ ki o le wọle tò mi? 

17O si wipe, emi o rán ọmọ ewurẹ kan si ọ 
lati inu agbo wá. On si wipe, iwọ ki o fi ògo 
fun mi titi iwọ o fi rán a wá? 

180 si bi i pe, Ògo kili emi o fi fun ọ? on si 
wipe, Edidi rẹ, ati okin rẹ, ati ọpá rẹ ti o wà li 
ọwọ rẹ; o si fi wọn fun u, o si wọle tò ọ lọ, on 
si ti. ipa ọdọ rẹ̀ yún. 

189 On si dide, o ba tirẹ̀ lọ, o si bẹ iboju rẹ̀ lelẹ 
kuro lara rẹ̀, o si mú aṣọ opé rẹ̀ rò. 


s4 


20 Judah si rán ọmọ ewurẹ na lati ọwé ẹ̀rẹ 
rẹ̀, ara Adullamu na lọ, lati gbà ògo nì wá 
lọwọ obinrin na: ṣugbọn on kò ri i. 

21Nigbana li o bẹ̀re lọwọ awọn ọkunrin ibẹ̀ 
na pe, Nibo ni panṣaga nì ngbé, ti o wà ni Ena— 
imu li ẹba òna? Nwọn si wipe, Panṣaga kan kò 
sí nihin. 

22 O si pada tò Judah lọ, o si wipe, Emi kò ri 
i; ati pẹlu awọn ọkunrin ara ibẹ̀ na wipe, Kò sí 
panṣaga kan nibẹ̀. 

23 Judah si wipe, Jẹ ki o ma mú u fun ara rẹ̀, 
ki oju ki o má tì wa: kiyesi i, emi rán ọmọ 
ewurẹ yi, iwọ kò si ri i. 

24 O si ṣe niwọn oṣù mẹta lẹhin rẹ̀, ni a wi 
fun Judah pe, Tamari aya ọmọ rẹ ṣe àgbere; si 
kiyesi i pẹlu, o fi àgbere loyun. Judah si wipe, 
Mú u jade wá, ki a si dána sun u. 

25Nigbati a si mú u jade, o ranṣẹ si baba 
ọkọ rẹ̀ pe, ọkunrin ti o ní nkan wọnyi li emi 
yún fun: o si wipe, Emi bẹ̀ ọ, mò wọn, ti tani 
nkan Wọnyi, ẹ̀didi, ati okin, ati ọpá. 

26 Judah si jẹwọ, o si wipe, O ṣe olododo jù 
mi lọ; nitori ti emi kò fi i fun Ṣela ọmọ mi. On 
kò si mò ọ mQ lai. 

27 O si ṣe li akokò ti o nrọbí, si kiyesi i, ìbejì 
Wà ni inu rẹ̀. 

28 O si ṣe nigbati o nrọbí, ti ọkan yọ ọwọ 
jade: iyagba si mú okùn ododô o so mẹ ọ li 
ọwẹ̀, o wipe, Eyi li o kọ jade. 

280 si ṣe, bi o ti fà ọwọ rẹ̀ pada, si kiyesi i, 
aburo rẹ̀ jade: o si wipe, Éṣe ti iwọ fi yà? yiyà yi 
Wà li ara rẹ, nitori na li a ṣe sọ orukọ rẹ̀ ni Peresi: 

30 Nikẹhin li arakunrin rẹ̀ jade, ti o li okùn 
ododé li ọwẹ̀ rẹ̀: a si sọ orukọ rẹ̀ ni Sera. 

1A SI mú Josefu sọkalẹ wá si Egipti; 


3 ọ Potifari, ijoye Farao kan, olori ẹṣẹ, 
ara Egipti, si rà a lọwọ awọn ara Iṣmaeli ti o 
mú u sọkalẹ wá sibẹ̀. 

2OLUWA si wà pẹlu Josefu, o si ṣe alasiki 
enia; o si wà ni ile oluwa rẹ̀ ara Egipti na. 

3 Oluwa rẹ̀ si ri pe OLUWA pẹlu rẹ̀, ati pe, 
OLUWA mu ohun gbogbo ti o ṣe dara li ọw rẹ̀. 

4 Josefu si ri ojurere li oju rẹ̀, on si nsìn i: o 
si fi i jẹ olori ile rẹ̀, ati ohun gbogbo ti o ní on 
li o fi lé e lọwọ. 

5O si ṣe lati igba ti o ti fi Josefu jẹ olori ile rẹ̀, 
ati olori ohun gbogbo ti o ní, ni OLUWA busi ile 
ara Egipti na nitori Josefu: ibukún OLUWA si wà 
lara ohun gbogbo ti o ní ni ile ati li oko. 

80 si fi ohun gbogbo ti o ní si ọwú Josefu; 
kò si mò ohun ti on ní bikoṣe onjẹ ti o njẹ. Jo— 
sefu si ṣe ẹni daradara ati arẹwà enia. 


35 


7 O si ṣe lẹhin nkan wọnyi, ni aya oluwa rẹ̀ 
gbé oju lé Josefu; o si wipe, Bá mi ṣe. 

8Ṣugbọn on kò, o si wi fun aya oluwa rẹ̀ pe, 
kiyesi i, oluwa mi kò mò ohun ti o wà lọdọ mi 
ni ile, o si ti fi ohun gbogbo ti o ní lé mi lọwọ: 

9 Kò sí ẹniti o pọ jù mi lọ ninu ile yi; bẹni kò 
si pa ohun kan mQ kuro lọwọ mi bikoṣe iwọ, 
nitori pe aya rẹ̀ ni iwọ iṣe: njẹ emi o ha ti ṣe hù 
ìwabuburu nla yi, ki emi si dẹ̀ṣẹ si Ọlọrun? 

10 O si ṣe, bi o ti nsọ fun Josefu lojojum€, ti 
on kò si gbé tírẹ̀ lati dubulẹ tì i, tabi lati bá a ṣe. 

ti O si ṣe niwòn akokò yi, ti Josefu wọle lọ 
lati ṣe iṣẹ rẹ̀; ti kò si sí ẹnikan ninu awọn 
ọkunrin ile ninu ile nibẹ̀. 

12 On si di Josefu li aṣọ mú, o wipe, bá mi ṣe: 
on si jọwọ aṣọ rẹ̀ si i lọwọ, o si sá, o bọ sode. 

13 O si ṣe, nigbati o ri i pe Josefu jọwọ aṣọ 
rẹ̀ si i lọwọ, ti o si sá jade, 

14 Nigbana li o kepẹ̀ awọn ọkunrin ile rẹ̀, o 
si wi fun wọn pe, Ẹ wò o, o mú Heberu kan 
Wọle tò wa wá lati fi wa ṣe ẹlẹyà; o wọle tò mi 
Wá lati bá mi ṣe, mo si kigbe li ohùn rara: 

15 O si ṣe, nigbati o gbẹ pe mo gbé ohùn mi 
soke ti mo si kigbe, o jọwọ aṣọ rẹ̀ sọdọ mi, o si 
sá, o bọ sode. 

16 O si fi aṣọ Josefu lelẹ li ẹba ọdọ rẹ̀, titi 
oluwa rẹ̀ fi bòwá ile. 

17O si wi fun u bi ọrọ wọnyi pe, Ẹrú Heberu 
ti iwọ mu tò wa, o wọle tò mi lati fi mi ṣe ẹlẹyà: 

18 O si ṣe, bi mo ti gbé ohùn mi soke ti mo 
si ké, o si jọwọ aṣọ rẹ̀ sọdọ mi, o si sá jade. 

19 O si ṣe, nigbati oluwa rẹ̀ gbọ òrọ aya rẹ̀, ti 
o sọ fun u wipe, Bayibayi li ẹrú rẹ ṣe si mi; o 
binu gidigidi. 

20 Oluwa Josefu si mú u, o si fi i sinu túbu, 
nibiti a gbé ndẹ̀ awọn ara túbu ọba; o si wà 
nibẹ̀ ninu túbu. 

21 Ṣugbọn OLUWA wà pẹlu Josefu, o si ṣánu 
fun u, o si fun u li ojurere li oju onitúbu. 

22 Onitúbu si fi gbogbo awọn ara túbu ti o 
wà ninu túbu lé Josefu lọwọ; ohunkohun ti 
nwọn ba si ṣe nibẹ̀, on li oluṣe rẹ̀. 

23 Onitúbu kò si bojuwò ohun kan ti o wà li 
ọwé rẹ̀; nitori ti OLUWA wà pẹlu rẹ̀, ati ohun 


ti o ṣe OLUWA mú u dara. 
40 1O SI ṣe lẹhin nkan wọnyi, li agbọti 
ọba Egipti ati alasẹ̀ rẹ̀ ṣẹ̀ ọba Egipti 

oluwa wọn. 

2 Farao si binu si meji ninu awọn ijoye rẹ̀, si 
olori awọn agbọti, ati si olori awọn alasẹ̀. 

30 si fi wọn sinu túbu ninu ile olori ẹṣẹ, 
sinu túbu ti a gbé dé Josefu si. 


GENESISI. 39, 40 
4 Olori ẹṣẹ na si fi Josefu jẹ olori wọn; o si 
nṣe itọju wọn: nwọn si pẹ diẹ ninu túbu na. 

5 Awọn mejeji si lá alá kan, olukuluku lá alá 
tirẹ̀ li oru kanna, olukuluku bi itumò alá tirẹ̀, 
agbọti ati alasẹ̀ ọba Egipti, ti a dẹ̀ sinu túba na. 

5 Josefu si wọle tò wọn lọ li owurò, o si wò 
Wọn, si kiyesi i, nwọn fajuro. 

TO si bi awọn ijoye Farao ti o wà pẹlu rẹ̀ 
ninu ile túbu oluwa rẹ̀ pe, Éṣe ti oju nyin fi 
buru bẹ̀ loni? 

8NNwọn si wi fun u pe, Awa lá alá, kò si sí oni— 
tumọ rẹ̀. Josefu si wi fun wọn pe, Ti Ọlọrun ki 
itumò iṣe ndan? emi bẹ̀ nyin, ẹ ré wọn fun mi. 

9 Olori agbọti si rẹ alá tirẹ̀ fun Josefu, o si 
wi fun u pe, Li oju alá mi, kiyesi i, àjara kan 
wà niwaju mi, 

10 Ati lara àjara na li ẹka mẹta wà; o si rudi, 
itana rẹ̀ si tú jade; ati ṣiri rẹ̀ si so eso—ájara ti o 
pẹn. 

11 Ago Farao si wà li ọwé mi: emi si mú 
eso—àjara na, mo si fún wọn sinu ago Farao, 
mo si fi ago na lé Farao lọwọ. 

12 Josefu si wi fun u pe, Itumò rẹ̀ li eyi: ẹka 
mẹta ni, ijẹ mẹta ni: 

13Ni ijẹ mẹta oni, ni Farao yio gbe ori rẹ 
soke yio si mú ọ pada si ipò rẹ: iwọ o si fi ago 
lé Farao li ọwọ gẹgẹ bi ti ìgba iṣaju nigbati iwọ 
ti iṣe agbọti rẹ̀. 

14 Ṣugbọn ki o ranti mi nigbati o ba dara fun 
ọ, ki o si fi iṣeun rẹ hàn fun mi, emi bẹ̀ ọ, ki o 
si da orukọ mi fun Farao, ki o si mú mi jade 
ninu ile yi. 

15 Nitotọ jíáji li a jí mi tà lati ilẹ awọn Heberu 
Wá: ati nihinyi pẹlu, emi kò ṣe nkan ti nwọn fi 
fi mi sinu ihò—túbu yi. 

16 Nigbati olori alasẹ̀ ri pe itumò alá na 
dara, o si wi fun Josefu pe, Emi wà li oju—alá 
mi pẹlu, si kiyesi i, emi rùi agbọn àkara funfun 
mẹta li ori mi: 

17 Ati ninu agbòn ti o wà loke li oniriiru 
onjẹ sisẹ̀ wà fun Farao; awọn ẹiyẹ si njẹ ẹ 
ninu agbọn na ti o wà li ori mi. 

18 Josefu si dahún o si wipe, itumò rẹ̀ li eyi: 
agbọn mẹta ni, ijẹ mẹta ni. 

19 Ni ijẹ mẹta oni ni Farao yio gbé ori rẹ 
kuro lara rẹ, yio si so ọ rẹ lori igi kan; awọn 
ẹiyẹ yio si ma jẹ ẹran ara rẹ kuro lara rẹ. ' 

20 O si ṣe ni ijẹ kẹta, ti iṣe ọjẹ ibí Farao, ti o 
sẹ̀ ase fun awọn ọmọ—ọdọ rẹ̀ gbogbo: o si gbé 
ori olori agbọti soke ati ti olori awọn alasẹ̀ lá— 
rin awọn ọmọ—ọdọ rẹ̀. 

21 O si tun mú olori agbọti pada si ipò rẹ̀; on 
si fi ago lé Farao li ọwẹ: 


GENESISI. 40, 41 


22 Ṣugbọn olori alasẹ̀ li o sorọ: bi Josefu ti 
tumò alá na fun wọn. 

23 Ṣugbọn olori agbọti kò ranti Josefu, o 
gbagbe rẹ̀. 
odo. 

2Si kiyesi i abo—malu meje, ti o dara ni 
WiWwò, ti o sanra, jade lati ìnu odò na wá: 
nwọn si njẹ ninu €ésu—odò. 

3 Si kiyesi i, abo—malu meje miran ti o buru 
ni wiwò, tí o si rùi, jade lẹhin wọn lati inu odò 
na wá; nwọn si duro tì awọn abo—malu nì ni 
bẹ̀be odò na. 

4 Awọn abo—malu ti o buru ni wiwò tí o si 
rù si mú awọn abo—malu meje ti o dara ni 
wiwò ti o si sanra wọnni jẹ. Bẹni Farao jí. 

SO si sùn, o si lá alá lẹrinkeji: si kiyesi i, ṣiri 
ọkà meje yọ lara igi ọkà kan, ti o kún ti o si dara. 

6 Si kiyesi i, ṣiri ọkà meje ti o fori, ti afẹfẹ 
íla—ôrùn rẹ̀ dànu si rú jade lẹhin wọn. 

7 Ṣiri meje ti o fori si mú ṣiri meje daradara 
ti o kún nì jẹ. Farao si jí, si kiyesi i, alá ni. 

80 si ṣe li owurọ, ti ọkàn rẹ̀ kò lelẹ; o si 
ranṣẹ o si pẹ gbogbo awọn amoye Egipti, ati 
gbogbo awọn òmọran ibẹ̀ wá: Farao si rẹ alá 
rẹ̀ fun wọn: ṣugbon kò sí enikan ti o le tumọ 
wọn fun Farao. 

9 Nigbana li olori agbọti wi fun Farao pe, 
Emi ranti ẹ̀ṣẹ mi loni: 

10 Farao binu si awọn ọmọ—ọdọ rẹ̀, o si fi 
mi sinu túbu ni ile—túbu olori ẹṣẹ, emi ati 
olori alasẹ̀: 

11 Awa si lá alá li oru kanna, emi ati on; awa 
lá alá olukuluku bi itumò alá tirẹ̀. 

12 Ọdọmọkunrin kan ara Heberu, ọmọ—ọdọ 
olori ẹṣẹ, si wà nibẹ̀ pẹlu wa; awa si rẹ wọn 
fun u, o si tumẹ̀ alá wa fun wa, o tumọ fun 
olukuluku gẹgẹ bi alá tirẹ̀. 

13O si ṣe bi o ti tumò fun wa, bẹli o si ri; 
emi li o mú pada si ipò iṣẹ mi, on li o si sorọ. 

14 Nigbana ni Farao ranṣẹ o si pe Josefu, 
nwWọn si yara mú u jade kuro ninu ihò—túbu; o 
si fari rẹ̀, o si parọ aṣọ rẹ̀, o si tò Farao wá. 

15 Farao sí wi fun Josefu pe, Emi lá alá, kò si 
si ẹnikan ti o le tumò rẹ̀: emi si gburô rẹ pe, bi 
iwọ ba gbọ alá, iwọ le tumò rẹ̀. 

16 Josefu si da Farao li ohùn pe, Ki iṣe emi: 
Ọlọrun ni yio fi idahún alafia fun Farao. 

17 Farao si wi fun Josefu pe, Li oju—alá mi, 
kiyesi i, emi duro lori bẹ̀be odò. 

18 Si kiyesi i, abo—malu meje ti o sanra, ti o 


1O SI ṣe li opìn ọdún meji ṣanṣan, ni 
Farao lá alá: si kiyesi i, o duro li ẹba 


si dara lati wò, jade lati inu odò na wa; nwọn 
si njẹ ni eésu—odò: 

18 Si kiyesi i, abo—malu meje miran tí o 
joro, ti o buruju ni WiWwò, ti o si ri, jade soke 
lẹhin wọn, nwọn buru tobẹ ti emi kò ri irú 
wọn ri ni ilẹ Egipti. 

20 Awọn abo—malu ti o rù, ti nwọn si buru 
ni wiwò, nwọn mú awọn abo—malu meje si— 
sanra iṣaju wọnni jẹ: 

21 Nigbati nwọn si jẹ wọn tán, a kò le mẹ 
pe, nwọn ti jẹ wọn: nwọn si buru ni wiwò 
sibẹ̀ gẹgẹ bi ìgba iṣaju. Bẹni no jí. 

22 Mo si ri li oju—alá mi, si kiyesi i, ṣiri ọkà 
meje jade lara igi ọkà kan, o kún o si dara: 

23Si kiyesi i, ṣiri ọkà meje rirẹ̀, ti o si fori, 
ati ti ẹfúfu ìla—ôrùin rẹ̀ dànu, o rú jade lẹhin 
wọn: 

24 Awọn ṣiri ti o fori si mú awọn ṣiri rere 
meje nì jẹ; mo si rẹ ọ fun awọn amoye; 
ṣugbọn kò sí ẹniti o le sọ ọ fun mi. 

28 Josefu si wi fun Farao pe, Ọkan li alá Fa— 
rao: Ọlọrun ti fi ohun ti on mbòwá iṣe hàn 
fun Farao. 

26 Awọn abo—malu daradara meje nì, ọdún 
meje ni: ati ṣiri daradara meje nì, ọdún meje 
ni: ọkan li alá na. 

27 Ati awọn abo—malu meje nì ti o rù ti o si 
buru ni wiwò ti nwọn jade soke lẹhin wọn, 
ọdún meje ni; ati ṣiri ọkà meje ti o fori nì, tí 
ẹfúfu ìla—ôrùn rẹ̀ dànu nì, ọdún meje ìyan ni 
yio jasi. 

28 Eyi li ohun ti mo ti wi fun Farao pe, ohun 
ti Ọlọrun mbòwá iṣe, o ti fihàn fun Farao. 

28 Kiyesi i, ọdún meje òpọ mbọ já gbogbo 
ilẹ Egipti: 

301ẹhin wọn ọdún meje ìyan si mbọ; 
gbogbo ọpọ nì li a o si gbagbe ni ilẹ Egipti; 
ìyan na yio si run ilẹ; 

31 A ki yio si mò òpọ na mQ ni ilẹ nitori ìyan 
na ti yio tẹle e, nitori yio mú gidigidi. 

32 Nitorina li alá na ṣe dìlu ni meji fun Fa— 
rao; nitoripe lati ọdọ Ọlọrun li a ti fi idi òran 
na mulẹ, Ọlọrun yio si mú u ṣẹ kánkan. 

33 Njẹ nisisiyi, ki Farao ki o wò amoye ati 
ọlọgbọn ọkunrin kan, ki o si fi i ṣe olori ilẹ 
Egipti. 

34 Ki Farao ki o ṣe eyi, ki o si yàn awọn ala— 
bojuto si ilẹ yi, ki nwọn ki o si gbà idamarun 
ni ilẹ Egipti li ọdún meje ẹòpọ nì. 

35Ki nwọn ki o si kò gbogbo onjẹ ọdún 
meje rere nì ti o dé, ki nwọn ki o si tò ọkà jọ si 
ọw9ọ Farao, ki nwọn ki o si pa onjẹ mọ ni ilu 


37 


36 Onjẹ na ni yio si ṣe isigbẹ fun ilẹ dé ọdún 
meje ìyan na, ti mbòwá si ilẹ Egipti; ki ilẹ ki o 
má ba run nitori ìyan na. 

37 Ohun na si dara li oju Farao, ati li oju 
gbogbo awọn ọmọ—ọdọ rẹ̀. 

38 Farao si wi fun awọn ọmọ—ọdọ rẹ̀ pe, A 
ha le ri ẹnikan bi irú eyi, ọkunrin ti Ẹmi Ọlọ— 
run mbẹ ninu rẹ̀? 

38 Farao si wi fun Josefu pe, Niwọnbi Ọlọ— 
run ti fi gbogbo nkan yi hàn ọ, kò si ẹniti o ṣe 
amoye ati ọlọgbén bi iwọ: 

40 Iwọ ni yio ṣe olori ile mi, gẹgẹ bi òrọ rẹ li 
a o si ma ṣe akoso awọn enia mi: itẹ̀ li emi o fi 
tobi jù ọ lọ: 

41 Farao si wi fun Josefu pe, Wò o, emi fi ọ 
jẹ olori gbogbo ilẹ Egipti. 

42 Farao si bô oruka ọwWQ rẹ̀ kuro, o si fi bẹ̀ 
Josefu li ọwẹ, o si wọ ọ li aṣọ ògbọ daradara, o 
si fi ẹ̀wọn Wurà si i li ọrùn; 

43O si mu u gún kẹkẹ keji ti o ni; nwọn si 
nké niwaju rẹ̀ pe, Kabiyesi: o si fi i jẹ olori 
gbogbo ilẹ Egipti. 

44 Farao si wi fun Josefu pe, Emi ni Farao, 
lẹhin rẹ ẹnikẹni kò gbọdọ gbé ọwọ tabi ẹsẹ̀ 
soke ni gbogbo ilẹ Egipti. 

45 Farao si sọ orukọ Josefu ni Safnati—paanea; 
o si fi Asenati fun u li aya, ọmọbinrin Potifera, 
alufa Oni. Josefu si jade lọ si ori ilẹ Egipti. 

46 Josefu si jẹ ẹni ọgbọn ọdún nigbati o duro 
niwaju Farao ọba Egipti. Josefu si jade kuro 
niwaju Farao, o si là gbogbo ilẹ Egipti já. 

47l1i ọdún meje òpọ nì, ilẹ si so eso ni 
ikunwọ-—ikunwọ. 

48 O si kú gbogbo onjẹ ọdún meje nì jọ, ti o 
wà ni ilẹ Egipti, o si fi onjẹ na ṣura ni ilu wọnni: 
onjẹ oko ilu ti o yi i ká, on li o kújọ sinu rẹ̀. 

49 Josefu si kú ọkà jọ bi iyanrin okun lòpọlọ— 
pọ; titi o fi dẹkun ati má ṣirò; nitori ti kò ní iye. 

50A si bí ọmọkunrin meji fun Josefu, ki 
ọdún ìyan na ki o to dé, ti Asenati bi fun u, 
ọmọbinrin Potifera, alufa Oni. 

51 Josefu si sọ orukọ akẹQbi ni Manasse: 
wipe, Nitori ti Ọlọrun mu mi gbagbe gbogbo 
iṣẹ mi, ati gbogbo ile baba mi. 

52 Orukọ ekeji li o si sọ ni Efraimu: nitori 
Ọlọrun ti mu mi bisi i ni ilẹ ipọnju mi. 

53 Ọdún meje ọpọ na ti o wà ni ilẹ Egipti si 
pari. 

54 Ọdún meje ìyan si bẹ̀rẹ si dé, gẹgẹ bi Jo— 
sefu ti wi: ìyan na si mú ni ilẹ gbogbo; ṣugbọn 
ni gbogbo ilẹ Egipti li onjẹ gbé wà. 

55 Nigbati ìyan mú ni gbogbo ilẹ Egipti, 
awọn enia kigbe onjẹ tò Farao: Farao si wi fun 


GENESISI. 41, 42 
gbogbo awọn ara Egipti pe, Ẹ ma tò Josefu lọ; 
ohunkohun ti o ba wi fun nyin ki ẹ ṣe. 

56 Ìyan na si wà lori ilẹ gbogbo: Josefu si ṣí 
gbogbo ile iṣura silẹ, o si ntà fun awọn ara 
Egipti; ìyan na si nmú si i ni ilẹ Egipti. 

57 Ilẹ gbogbo li o si wá si Egipti lati rà onjẹ 
lọdọ Josefu; nitori ti ìyan na mú gidigidi ni ilẹ 


gbogbo. 

4 2 1 NIGBATI Jakobu si ri pe ọkà wà ni 
Egipti, Jakobu wi fun awọn ọmọ rẹ̀ 

pe, Eṣe ti ẹnyin fi nwò ara nyin li oju? 

2O si wipe, Wò o, mo gbQ pe ọkà mbẹ ni 
Egipti: ẹ sọkalẹ lọ sibẹ̀, ki ẹ si rà fun wa lati 
ibẹ̀ wá; ki awa ki o le yẹ̀, ki a máṣe kú. 

3 Awọn arakunrin Josefu mẹwẹwa si sọkalẹ 
lọ lati rà ọkà ni Egipti. 

4Ṣugbọn Jakobu kò rán Benjamini arakun— 
rin Josefu pẹlu awọn arakunrin rẹ̀; nitori ti o 
wipe, Ki ibi ki o má ba bá a. 

5 Awọn ọmọ Israeli si wá irà ọkà ninu awọn 
ti o wá: nitori ìyan na mú ni ilẹ Kenaani. 

6 Josefu li o si ṣe balẹ ilẹ na, on li o ntà fun 
gbogbo awọn enia ilẹ na; awọn arakunrin Jo— 
sefu si wá, nwọn si tẹ̀ ori wọn ba fun u, nwọn 
dojubolẹ. 

7 Josefu si ri awọn arakunrin rẹ̀, o si mò 
wọn, ṣugbọn o fi ara rẹ̀ ṣe àjeji fun wọn, o si 
sòrọ akọ si wọn: o si wi fun wọn pe, Nibo li 
ẹnyin ti wá? nwọn si wipe, Lati ilẹ Kenaani 
lati rà onjẹ. 

8 Josefu si mò awọn arakunrin rẹ̀, ṣugbọn 
awọn kò mò ọ. 

9 Josefu si ranti alá wọnni ti o ti lá si wọn, o 
si wi fun wọn pe, Amí li ẹnyin; lati ri ìhoho 
ilẹ yi li ẹnyin ṣe wá. 

10 Nwọn si wi fun u pe, Bẹkọ, oluwa mi, 
ṣugbọn lati rà onjẹ li awọn iranṣẹ rẹ ṣe Wá. 

11 Ọmọ ẹnikan na ni gbogbo wa iṣe; olôtọ 
enia li awa, awa iranṣẹ rẹ ki iṣe amí. 

12O si wi fun wọn pe, Bẹ̀kọ, ṣugbọn lati ri 
ìhoho ilẹ li ẹ ṣe wá. 

13Nwọn si wipe, Arakunrin mejila li awa 
iranṣẹ rẹ, ọmọ ẹnikan na ni ilẹ Kenaani: si wò 
o, eyi abikẹhin si wà lọdọ baba wa loni—oloni, 
ọkan kò si sí. 

14 Josefu si wi fun wọn pe, On na li eyiti mo 
Wi fun nyin pe, Amí li ẹnyin: 

15 Eyi bayi li a o fi ridi nyin, ẹmi Farao bi 
ẹnyin o ti lọ nihin, bikoṣepe arakunrin abikẹ— 
hin nyin wá ihinyi. 

16 Ẹ rán ẹnikan ninu nyin, ki o si mú ara— 
kunrin nyin wá, a o si pa nyin mò ninu túbu, 


GENESISI. 42, 43 
ki a le ridi ẹ̀rọ nyin, bi otitọ wà ninu nyin: 
bikoṣe bẹ, ẹmi Farao bi amí ki ẹnyin iṣe. 

17O si kú gbogbo wọn pò sinu túbu ni ijẹ 
mẹta. 

18 Josefu si wi fun wọn ni ijẹ kẹta pe, Ẹ ṣe 
eyi ki ẹ si yẹ̀; nitori emi bẹ̀ru Ọlọrun. 

19 Bi ẹnyin ba ṣe olôtọ enia, ki a mú ọkan 
ninu awọn arakunrin nyin dẹ̀ ni ile túbu nyin: 
ẹ lọ, ẹ mú ọkà lọ nitori ìyan ile nyin. 

20 Ṣugbọn ẹ mú arakunrin nyin abikẹhin 
fun mi wá; bẹli a o si mò òrọ nyin li otitọ, ẹ ki 
yio si kú. Nwọn si ṣe bẹ̀. 

21 Nwọn si wi fun ara wọn pe, Awa jẹbi ni— 
tôtọ nipa ti arakunrin wa, niti pe, a ri àrokan 
ọkàn rẹ̀, nigbati o bẹ̀ wa, awa kò si fẹ igbé; 
nitorina ni iyọnu yi ṣe bá wa. 

22 Reubeni si da wọn li ohiin pe, Emi kò wi 
fun nyin pe, Ẹ máṣe ṣẹ̀ si ọmọde na; ẹ kò si fẹ̀ 
igbé? si wò o, nisisiyi, a mbẹ̀re ẹ̀jẹ rẹ̀. 

23 Nwọn kò si mò pe Josefu gbẹ̀de wọn; ni— 
tori gbedegbẹyọ li o fi mba wọn sòrọ. 

24 O si yipada kuro lọdọ wọn, o si sọkun; o 
si tun pada tò wọn wá, o si bá wọn sòrọ, o si 
mú Ṣimeoni ninu wọn, o si dẹ̀ e li oju wọn. 

25 Nigbana ni Josefu paṣẹ ki nwọn fi ọkà 
kún inu àpo wọn, ki nwọn si mú owo oluku— 
luku pada sinu àpo rẹ̀, ki nwọn ki o si fun 
Wọn li onjẹ òna; bayi li o si ṣe fun wọn. 

26 Nwọn si dì ọkà lé kẹtẹkẹtẹ wọn, nwọn si 
lọ kuro nibẹ̀. 

27 Bi ọkan ninu wọn si ti tú àpo rẹ̀ ni ile-ẹ̀ro 
lati fun kẹtẹkẹtẹ rẹ̀ li onjẹ, o kofiri owo rẹ̀; si 
wò o, o wà li ẹnu àpo rẹ̀. 

28 O si wi fun awọn arakunrin rẹ̀ pe, Nwọn 
mú owo ni pada; si wò o, o tilẹ wà li àpo mi: 
àiya si fò wọn, ẹ̀ru si ba wọn, nwọn nwi fun 
ara wọn pe, Kili eyiti Ọlọrun ṣe si wa yi? 

29 Nwọn si dé ọdọ Jakobu baba wọn ni ilẹ 
Kenaani, nwọn si ròhin ohun gbogbo ti o bá 
wọn fun u wipe, 

30 Ọkunrin na ti iṣe oluwa ilẹ na, sọrọ lile si 
Wa, o si fi wa pò amí ilẹ na. 

31 A si wi fun u pe, Olôtọ, enia li awa; awa ki 
iṣe amí: 

32 Arakunrin mejila li awa, ọmọ baba wa; 
ọkan kò sí, abikẹhin si wà lọdọ baba wa ni ilẹ 
Kenaani loni—oloni. 

33 Ọkunrin na, oluwa ilẹ na, si wi fun wa pe, 
Nipa eyi li emi o fi mò pe olôtọ enia li ẹnyin; ẹ fi 
ọkan ninu awọn arakunrin nyin silẹ lọdọ mi, ki 
ẹ si mú onjẹ nitori ìyan ile nyin, ki ẹ si ma lọ. 

34 Ẹ si mú arakunrin nyin abikẹhin nì tò mi 
wá: nigbana li emi o mò pe ẹnyin ki iṣe amí, 


38 


bikoṣe olôtọ enia: emi o si fi arakunrin nyin lé 
nyin lọwọ, ẹnyin o si ma ṣòwo ni ilẹ yi. 

35 O si ṣe, bi nwọn ti ndà àpo wọn, wò o, 
ìdi owo olukuluku wà ninu àpo rẹ̀: nigbati 
awọn ati baba wọn si ri ìdi owo wọnni, ẹ̀ru bà 
wọn. 

36 Jakobu baba wọn si wi fun wọn pe, Emi 
li ẹnyin gbà li ọmọ: Josefu kò sí; Simeoni kò si 
sí; ẹ si nf mú Benjamini lọ: lara mi ni gbogbo 
nkan wọnyi pò si. 

37 Reubeni si wi fun baba rẹ̀ pe, Pa ọmọ mi 
mejeji bi emi kò ba mú u fun ọ wá: fi i lé mi 
lọwọ, emi o si mú u pada fun ọ wá. 

38 On si wipe, Ọmọ mi ki yio bá nyin sọkalẹ 
lọ; nitori arakunrin rẹ̀ ti kú, on nikan li o si 
kù: bi ibi ba bá a li na ti ẹnyin nlọ, nigbana li 
ẹnyin o fi ibinujẹ mú ewú mi lọ si isà—okú. 

1 ÌYAN na si mú ni ilẹ na gidigidi. 


43 20 si ṣe, nigbati nwọn jẹ ọkà ti 
nwọn ti múbò Egipti wá tán, baba wọn wi fun 
Wọn pe, Ẹ tun lọ irà onjẹ diẹ fun wa wá. 

3 Judah si wi fun u pe, ọkunrin na tẹnumQô 
ọ gidigidi fun wa pe, Ẹnyin kò gbọdọ ri oju 
mi, bikoṣepe arakunrin nyin ba pẹlu nyin. 

4 Bi iwọ o ba rán arakunrin wa pẹlu wa, 
awa o sọkalẹ lọ lati rà onjẹ fun ọ: 

5Ṣugbọn bi iwọ ki yio ba rán a, awa ki yio 
sọkalẹ lọ: nitoriti ọkunrin na wi fun wa pe, 
Ẹnyin ki yio ri oju mi, bikoṣe arakunrin nyin 
ba pẹlu nyin. 

6 Israeli si wipe, Éṣe ti ẹnyin fi hùwa bubu— 
ru bẹ̀ si mi, ti ẹnyin fi wi fun ọkunrin na pe, 
ẹnyin ní arakunrin kan pẹlu? 

7 Nwọn si wipe, ọkunrin na bẹ̀re timọtimọ 
niti awa tikara wa, ati niti ibatan wa, wipe, 
Baba nyin wà sibẹ̀? ẹnyin li arakunrin miran? 
awa si wi fun u bi òrọ wọnyi: awa o ti ṣe le 
mò daju pe yio wipe, Mú arakunrin nyin sọ— 
kalẹ wá? 

8 Judah si wi fun Israeli baba rẹ̀ pe, Rán 
ọdọmọde na ba mi lọ, awa o si dide, a o lọ; ki 
awa ki o le yẹ̀, ki a má si ṣe kú, ati awa ati 
iwọ, ati awọn ọmọ wẹrẹ wa. 

9 Emi ni yio ṣe onigbọwọ rẹ̀: li ọwọ mi ni 
iwọ o bére rẹ̀; bi emi kò ba mú u pada fun ọ 
Wá, ki nsi mu u duro niwaju rẹ, njẹ emi ni yio 
rù ẹbi na lailai. 

10 Bikoṣepe bi awa ti nṣe ilọra, awa iba sa ti 
pada bọ lẹrinkeji nisisiyi. 

11 Israeli baba wọn si wi fun wọn pe, Njẹ bi 
bẹ̀ ba ni, eyi ni ki ẹ ṣe, ẹ mú ninu áyo eso ilẹ 
yi, sinu ohun—ẹ̀lo nyin, ki ẹ si mú ọrẹ lọ fun 


so 


ọkunrin na, ikunra diẹ, ati oyin diẹ, ati turari, 
ojia, eso pupa, ati eso almondi: 

12Ki ẹ si mú owo miran li ọwọ nyin; ati 
owo ti a mú pada wá li ẹnu àpo nyin, ẹ si tun 
mú u li ọwọ lọ; bọya o le ṣe ẹ̀ṣi: 

13Ẹ mú arakunrin nyin pẹlu, ẹ si dide, ẹ 
tun pada tò ọkunrin na lọ: 

14 Ki Ọlọrun Olodumare ki o si fun nyin li 
anu niwaju ọkunrin na, ki o le rán arakunrin 
nyin ọhún wá, ati Benjamini. Bi a ba gbà mi li 
ọmọ, a gbà mi li ọmọ. 

15 Awọn ọkunrin na si mú ọrẹ na, nwọn si 
mú iṣẹpo owo meji li ọwọ wọn, ati Benjamini; 
nwọn si dide, nwọn si sọkalẹ lọ si Egipti, 
nwọn si duro niwaju Josefu. 

16 Nigbati Josefu si ri Benjamìni pẹlu wọn, 
o wi fun olori ile rẹ̀ pe, Mú awọn ọkunrin 
Wọnyi rẹ̀ ile, ki o si pa ẹran, ki o si pẹ̀se: nitori 
ti awọn ọkunrin wọnyi yio ba mi jẹun li ọjọ— 
kanri. 

17 Ọkunrin na si ṣe bi Josefu ti wi; ọkunrin 
na si mú awọn ọkunrin na lọ si ile Josefu. 

18 Awọn ọkunrin na si mbẹ̀ru, nitori ti a mú 
wọn wá si ile Josefu; nwọn si wipe, Nitori owo 
ti a mú pada sinu àpo wa li akẹwa li a ṣe mú wa 
Wọle; ki o le fẹ wa lẹfẹ, ki o si le kọlù wa, ki o si 
le kò wa ṣe ẹrú ati awọn kẹtẹkẹtẹ wa. 

19 Nwọn si sunmọ iriju ile Josefu, nwọn si 
bá a sòrọ li ẹnu—òna ile na, 

20 Nwọn si wipe, Alagba, nitôtọ li awa sọ— 
kalẹ wá ni iṣaju lati rà onjẹ: 

21 O si ṣe, nigbati awa dé ile—ẹ̀ro, ti awa tú 
àpo wa, si kiyesi i, owo olukuluku wà li ẹnu 
àpo rẹ̀, owo wa ni pípe ṣánṣan: awa si tun mú 
u li ọwọ pada wá. 

22 Owo miran li awa si mú li ọwọ wa sọkalẹ 
Wá lati rà onjẹ: awa kò mò ẹniti o fi owo wa 
sinu àpo wa. 

23 O si wi fun wọn pe, Alafia ni fun nyin, ẹ 
má bẹ̀ru: Ọlọrun nyin ati Ọlọrun baba nyin, li 
o fun nyin ni iṣura ninu àpo nyin: owo nyin 
dé ọwéẹ mi. O si mú Simeoni jade tò wọn wá. 

24 Ọkunrin na si mú awọn ọkunrin na wá si 
ile Josefu, o si fun wọn li omi, nwọn si wẹ̀ ẹsẹ̀ 
wọn; o si fun awọn kẹtẹkẹtẹ wọn li ohun jijẹ. 

25 Nwọn si ti mú ọrẹ na silẹ dẹ̀ atibò Josefu 
lọsán: nitori ti nwọn gbQ pe nwọn o jẹun nibẹ̀. 

26 Nigbati Josefu si wọlé, nwọn si mú ọrẹ ti 
o wà li ọwọ wọn fun u wá sinu ile, nwọn si 
tẹriba fun u ni ilẹ. 

27 On si bẹ̀re alafia wọn, o si wipe, Alafia ki 
baba nyin wà, arugbo na ti ẹnyin wi? o wà 
láye sibẹ̀? 


GENESISI. 43, 44 
28 Nwọn si dahun pe, Ara baba wa, iranṣẹ 
rẹ le, o wà sibẹ̀. Nwọn si tẹri wọn ba, nwọn si 
bù ọlá fun u. 

280 si gbé oju rẹ̀ soke, o si rí Benjamini, 
aburo rẹ̀, ọmọ iya rẹ̀, o si wipe, Abikẹhin nyin 
na ti ẹnyin wi fun mi li eyi? o si wipe, Ki Ọlọ— 
run ki o ṣe ojurere si ọ, ọmọ mi. 

30 Josefu si yara; nitori ti inu y$ ọ si aburo 
rẹ̀: o wá ibi ti yio gbé sọkun; o si bQ si iyẹwu, 
o si sọkun nibẹ̀. 

31 O si bọju rẹ̀, o si jade; o si mú oju dá, o si 
wipe, Ẹ gbé onjẹ kalẹ. 

32 Nwọn si gbé tirẹ̀ kalẹ fun u lòtọ, ati fun 
wọn lẹtọ, ati fun awọn ara Egipti ti o mbá a 
jẹun lẹ̀tọ; nitori ti awọn ara Egipti kò gbọdọ 
bá awọn enia Heberu jẹun; nitori irira ni fun 
awọn ara Egipti. 

33 Nwọn si joko niwaju rẹ̀, akẹbi gẹgẹ bi ipò 
ibí rẹ̀, ati abikẹhin gẹgẹ bi ipò ewe rẹ̀: ẹnu si 
yà awọn ọkunrin na si ara wọn. 

340 si bú onjẹ fun wọn lati iwaju rẹ̀ lọ: 
ṣugbọn onjẹ Benjamini jù ti ẹnikẹni wọn lẹ— 
rinmarun. Nwọn si mu, nwọn si bá a ṣe ariya. 
44 1O SI fi aṣẹ fun iriju ile rẹ̀, wipe, Fi 

onjẹ kún ìnu àpo awọn ọkunrin 
wọnyi, ìwọn ti nwọn ba le ri, ki o si fi owo 
olukuluku si ẹnu àpo rẹ̀. 

2Ki o si fi ago mi, ago fadaka nì, si ẹnu àpo 
abikẹhin, ati owo ọkà rẹ̀. O si ṣe gẹgẹ bi òrọ ti 
Josefu ti sọ. 

3Bi ojúmọ si ti m€, a si rán awọn ọkunrin 
na lọ, awọn ati awọn kẹtẹkẹtẹ wọn. 

4 Nigbati nwọn si jade kuro ni ilu na, ti 
nwọn kò si jìna, Josefu wi fun iriju rẹ̀ pe, 
Dide, lepa awọn ọkunrin na; nigbati iwọ ba si 
bá wọn, wi fun wọn pe, Éṣe ti ẹnyin fi fi bu— 
buru san rere? 

5Ninu eyi ki oluwa mi ima mu, eyiti o si fi 
nmẹòran? ẹnyin ṣe buburu li eyiti ẹnyin ṣe yi. 

6 si lé wọn bá, o si sọ ẹrọ wọnyi fun wọn. 

7 Nwọn si wi fun u pe, Éṣe ti oluwa mi fi sọ 
irú ọrọ wọnyi? Ki a má ri pe awọn ọmọ—ọdọ 
rẹ ṣe bi irú nkan wọnyi. 

8 Kiyesi i, owo ti awa ri li ẹnu àpo wa, awa 
si tun mú pada fun ọ lati ilẹ Kenaani wá: 
bawo li awa o ṣe jí fadaka tabi wurà ninu ile 
oluwa rẹ? 

9 Lọdọ ẹnikẹni ninu awọn iranṣẹ rẹ ti a ba 
Ti i, ki o kú, ati awa pẹlu ki a di ẹrú oluwa mi. 

10O si wipe, Njẹ ki o si ri bẹ gẹgẹ bi òrọ 
nyin: ẹniti a ba ri i li ọwé rẹ̀ on ni yio di ẹrú 
mi, ẹnyin o si ṣe alailẹṣẹ. 


GENESISI. 44, 45 


tI Nigbana ni olukuluku nwọn yara sọ àpo 
rẹ̀ kalẹ, olukuluku nwọn si tú àpo rẹ̀. 

12O si nwá a kiri, o bẹ̀rẹ lati ẹgbQn wá, o si 
pin lọdọ abikẹhin: a si ri ago na ninu àpo 
Benjamini. 

13Nigbana ni nwọn fà aṣọ wọn ya olukuluku 
si dì ẹrù lé kẹtẹkẹtẹ rẹ̀, nwọn si pada lọ si ilu. 

14 Ati Judah ati awọn arakunrin rẹ̀ wá si ile 
Josefu; on sa wà nibẹ̀: nwọn si wolẹ niwaju rẹ̀. 

15 Josefu si wi fun wọn pe, Iwa kili eyiti 
ẹnyin hù yi? ẹnyin kò mò pe irú enia bi emi a 
ma mòran nitotọ? 

16 Judah si wipe, Kili a o wi fun oluwa mi? 
kili a o fẹ? tabi awa o ti ṣe wẹ̀ ara wa mQ? 
Ọlọrun ti hú ẹ̀ṣẹ awọn iranṣẹ rẹ jade: wò o, 
awa di ẹrú oluwa mi, ati awa, ati ẹniti a ri ago 
na li ọwẹ rẹ̀ pẹlu. 

17On si wipe, Ki a má ri pe emi o ṣe bẹ̀: 
ṣugbọn ọkunrin na li ọwú ẹniti a ri ago na, on 
ni yio ṣe ẹrú mi; bi o ṣe ti ẹnyin, ẹ goke tò 
baba nyin lọ li alafia. 

18 Nigbana ni Judah sunmọ ọdọ rẹ̀, o si 
wipe, Oluwa mi, emi bẹ̀ ọ, jẹ ki iranṣẹ rẹ ki o 
sọ gbolohùn òrọ kan li eti oluwa mi, ki o máṣe 
binu si iranṣẹ rẹ; bi Farao tikalarẹ̀ ni iwọ sá ri. 

19Oluwa mi bẹ̀re lọwọ awọn iranṣẹ rẹ̀, 
Wipe, Ẹnyin nf baba, tabi arakunrin bi? 

20 Awa si wi fun oluwa mi pe, Awa ní baba, 
arugbo, ati ọmọ kan li ogbologbo rẹ̀, abikẹhin; 
arakunrin rẹ̀ si kú, on nikanṣoṣo li o si kú li 
ọmọ iya rẹ̀, baba rẹ̀ si fẹ ẹ. 

21 Iwọ si wi fun awọn iranṣẹ rẹ pe, Mú u 
sọkalẹ tò mi Wá, ki emi ki o le fi oju mi kàn a. 

22 Awa si wi fun oluwa mi pe, Ọdọmọde na 
kò le fi baba rẹ̀ silẹ: nitoripe bi o ba fi i silẹ, 
baba rẹ̀ yio kú. 

23 Iwọ si wi fun awọn iranṣẹ rẹ pe, Ayaṣebi 
arakunrin nyin abikẹhin ba bá nyin sọkalẹ 
wá, ẹnyin ki yio ri oju mi m€. 

240 si ṣe nigbati awa goke tò baba mi 
iranṣẹ rẹ lọ, awa sòrọ oluwa mi fun u. 

25 Baba wa si wipe, Ẹ tun lọ irà onjẹ diẹ fun 
wa wá. 

26 Awa si wipe, Awa kò le sọkalẹ lọ: bi ara— 
kunrin wa abikẹhin ba pẹlu wa, njẹ awa o sọ— 
kalẹ lọ; nitori ti awa ki o le ri oju ọkunrin na, 
bikoṣepe arakunrin wa abikẹhin ba pẹlu wa. 

27 Baba mi iranṣẹ rẹ si wi fun wa pe Ẹnyin 
mò pe aya mi bí ọmọ meji fun mi: 

28 Ọkan si ti ọdọ mi jade lọ, mo si wipe, 
Nitôtọ a fà a ya pẹrẹpẹrẹ; emi kò si ri i lati 
igbana wá: 

29 Bi ẹnyin ba si mú eyi lọ lọwọ mi pẹlu, ti 


ao 


ibi kan si ṣe e, ibinujẹ li ẹnyin o fi mú ewú mi 
lọ si isà—okú. 

30 Njẹ nisisiyi, nigbati mo ba dé ọdọ baba 
mi, iranṣẹ rẹ, ti ọmọde na kò si wà pẹlu wa; 
bẹ̀ni ẹmi rẹ̀ déúmẹ ẹmi ọmọde na; 

31 Yio si ṣe, bi o ba ri pe ọmọde na kò pẹlu 
Wa, yio kú: awọn iranṣẹ rẹ yio si fi ibinujẹ mú 
ewú baba wa iranṣẹ rẹ lọ si isà—okú. 

32 Nitori iranṣẹ rẹ li o ṣe onigbọwọ ọmọde 
na fun baba mi wipe, Bi emi kò ba mú u tò ọ 
wá, emi ni o gbà ẹbi na lọdọ baba mi lailai. 

33 Njẹ nisisiyi emi bẹ̀ ọ, jẹ ki iranṣẹ rẹ ki o 
joko ni ipò ọmọde na li ẹrú fun oluwa mi; ki o 
si jẹ ki ọmọde na ki o bá awọn arakunrin rẹ̀ 
goke lọ. 

34 Nitori bi bawo li emi o fi goke tò baba mi 
lọ ki ọmọde na ki o ma wà pẹlu mi? ki emi má 


ba ri ibi ti mbẹwá bá baba mi. 

4 5 1NIGBANA ni Josefu kò le mu oju dá 
mọ niwaju gbogbo awọn ti o duro tì i; 

o si kigbe pe, Ẹ mu ki gbogbo enia ki o jade 

kuro lọdọ mi. Ẹnikẹni kò si duro tì i, nigbati Jo— 

sefu sọ ara rẹ̀ di mimò fun awọn arakunrin rẹ̀. 

20 si sọkun kikan: ati awọn ara Egipti ati 
awọn ara ile Farao gbọ. 

3 Josefu si wi fun awọn arakunrin rẹ̀ pe, 
Emi ni Josefu; baba mi wà sibẹ̀? awọn ara— 
kunrin rẹ̀ kò si le da a lohùn; nitori ti ẹ̀ru bà 
wọn niwaju rẹ̀. 

4 Josefu si wi fun awọn arakunrin rẹ̀ pe, 
Emi bẹ̀ nyin ẹ sunmọ ọdọ mi. Nwọn si sunmọ 
ọ. O si wi pe, Emi ni Josefu, arakunrin nyin, ti 
ẹnyin tà si Egipti. 

5 Njẹ nisisiyi, ẹ máṣe binujẹ, ki ẹ má si ṣe 
binu si ara nyin, ti ẹnyin tà mi si ihin: nitori pe, 
Ọlọrun li o rán mi siwaju nyin lati gbà ẹmi là. 

6 Lati ọdún meji yi ni ìyan ti nmú ni ilẹ: o si 
tun kú ọdún marun si i, ninu eyiti a ki yio ni 
itulẹ tabi ikorẹ̀. 

TỌlọrun si rán mi siwaju nyin lati da 
irú-ọmọ si fun nyin lori ilẹ, ati lati fi ìgbala 
nla gbà ẹmi nyin là. 

8 Njẹ nisisiyi, ki iṣe ẹnyin li o rán mi si ihin, 
bikoṣe Ọlọrun: o si ti fi mi ṣe baba fun Farao, 
ati oluwa gbogbo ile rẹ̀, ati alakoso gbogbo ilẹ 
Egipti. 

8 Ẹ yara ki ẹ si goke tò baba mi lọ, ki ẹ si wi 
fun u pe, Bayi ni Josefu ọmọ rẹ wipe, Ọlọrun 
fi mi jẹ oluwa gbogbo Egipti: sọkalẹ tò mi wá, 
má si ṣe duro. 

10 Iwọ o si joko ni ilẹ Goṣeni, iwọ o si wà 
leti ọdọ mi, iwọ, ati awọn ọmọ rẹ, ati awọn 


4 


ọmọ ọmọ rẹ, ati ọwọ—ẹran rẹ, ati ọwQ—malu 
rẹ, ati ohun gbogbo ti iwọ ní. 

TI Nibẹ̀ li emi o si ma bẹ ọ; nitori ọdún ìyan 
kù marun si i; ki iwọ, ati awọn ara ile rẹ, ati 
ohun gbogbo ti iwọ ní, ki o má ba ri ipọnju. 

12 Si kiyesi i, oju nyin, ati oju Benjamini 
arakunrin mi ri pe, ẹnu mi li o nsòrọ fun nyin. 

13 Ki ẹnyin ki o si ròhin gbogbo ogo mi ni 
Egipti fun baba mi, ati ti ohun gbogbo ti ẹnyin 
ri; ki ẹnyin ki o si yara, ki ẹ si mú baba mi sọ— 
kalẹ wá ihin. 

14O si rọmé Benjamini arakunrin rẹ̀ li ọrùn, 
o si sọkun; Benjamini si sọkun ji ọrtin rẹ̀. 

15 O si fi ẹnu kò gbogbo awọn arakunrin rẹ̀ 
li ẹnu, o si sọkun si wọn lara: lẹhin eyini li 
awọn arakunrin rẹ̀ bá a sòrọ. 

16 A si gbẹ ìhin na ni ile Farao pe, awọn 
arakunrin Josefu dé: o si dùn mẹ. Farao ati 
awọn iranṣẹ rẹ̀. 

17 Farao si wi fun Josefu pe, Wi fun awọn 
arakunrin rẹ, Eyi ni ki ẹ ṣe; ẹ dì ẹrù lé ẹranko 
nyin, ki ẹ si lọ si ilẹ Kenaani; 

18 Ẹ si mú baba nyin, ati awọn ara ile nyin, 
ki ẹ si tọ mi wá; emi o si fun nyin li ohun rere 
ilẹ Egipti, ẹnyin o si ma jẹ ọrá ilẹ yi. 

18 Njẹ a fun ọ li aṣẹ, eyi ni ki ẹ ṣe; ẹ mú 
kẹkẹ̀—ẹrùi lati ilẹ Egipti fun awọn ọmọ wẹrẹ 
nyin, ati fun awọn aya nyin, ki ẹ si mú baba 
nyin, ki ẹ si wá. 

20 Ẹ má si ṣe aniyàn ohun—elo; nitori ohun 
Tere gbogbo ilẹ Egipti ti nyin ni. 

21 Awọn ọmọ Israeli si ṣe bẹ̀: Josefu si fi 
kẹkẹ̀—ẹrù fun wọn, gẹgẹ bi aṣẹ Farao, o si fi 
onjẹ ẹna fun wọn. 

22 O fi ìparọ—aṣọ fun gbogbo wọn fun olu— 
kuluku wọn; ṣugbọn Benjamini li o fi ọdun— 
run owo fadaka fun, ati ìparọ—aṣọ marun. 

23 Bayi li o si ranṣẹ si baba rẹ̀; kẹtẹkẹtẹ 
mẹwa ti o rùi ohun rere Egipti, ati abo—kẹtẹ— 
kẹtẹ mẹwa ti o rii ọkà ati àkara ati onjẹ fun 
baba rẹ̀ li ọna. 

24 Bẹ̀li o rán awọn arakunrin rẹ̀ lọ, nwọn si 
lọ: o si wi fun wọn pe, Ẹ máṣe jà li òna. 

25 Nwọn si goke lati ilẹ Egipti lọ, nwọn si 
dé ọdọ Jakobu baba wọn ni ilẹ Kenaani. 

26 Nwọn si wi fun u pe, Josefu mbẹ láye 
sibẹ̀, on si ni bálẹ gbogbo ilẹ Egipti. O si rẹ̀ 
Jakobu dé inu nitori ti kò gbà wọn gb6. 

27 Nwọn si sọ òrọ Josefu gbogbo fun u, ti o wi 
fun wọn: nigbati o si ri kẹkẹ—ẹrù ti Josefu rán 
Wá lati fi mú u lọ, ọkàn Jakobu baba wọn sọji: 

28 Israeli si wipe, O tú; Josefu ọmọ mi mbẹ 
láye sibẹ̀; emi o lọ ki nsi ri i ki emi ki o to kú. 


1 GENESISI 


45, 46 


4 Ôô 1 ISRAELI si mú òna àjo rẹ̀ pòn ti on 
ti ohun gbogbo ti o ní, o si dé Beer— 
ṣeba, o si rú ẹbọ si Ọlọrun Isaaki baba rẹ̀. 

2 Ọlọrun si bá Israeli sòrọ li ojuran li oru, o 
si wipe, Jakobu, Jakobu. O si wipe, Emi niyi. 

3O si wipe, Emi li Ọlọrun, Ọlọrun baba rẹ: 
má bẹ̀ru lati sọkalẹ lọ si ilẹ Egipti; nitori ibẹ̀ li 
emi o gbé sọ iwọ di orilẹ—ẹ̀de nla. 

4 Emi o si bá ọ sọkalẹ lọ si Egipti; emi o si 
mú ọ goke wá nitôtọ: Josefu ni yio si fi ọwé rẹ̀ 
pa ọ li oju dé. 

5 Jakobu si dide lati Beer—ṣeba lọ: awọn 
ọmọ Israeli si mú Jakobu baba Wọn lọ, ati 
awọn ọmọ wẹrẹ wọn, ati awọn aya wọn, ninu 
kẹkẹ̀—ẹrii ti Farao rán lati mú u lọ. 

6 Nwọn si mú ẹran wọn, ati ẹrù wọn, ti 
nwọn ní ni ilẹ Kenaani, nwọn si Wá si Egipti, 
Jakobu, ati gbogbo irú—ọmọ rẹ̀ pẹlu rẹ̀: 

7 Awọn ọmọ rẹ̀, ati awọn ọmọ ọmọ rẹ̀ pẹlu 
rẹ̀, ati awọn ọmọbinrin. rẹ̀, ati awọn 
ọmọbinrin awọn ọmọ rẹ̀, gbogbo irú—ọmọ rẹ̀ 
ti o mú pẹlu rẹ̀ wá si ilẹ Egipti. 

8 Wọnyi si li orukọ awọn ọmọ Israeli, ti o 
Wá si Egipti, Jakobu ati awọn ọmọ rẹ̀: Reube— 
ni, akébi Jakobu. 

8 Ati awọn ọmọ Reubeni; Hanoku, ati Pallu, 
ati Hesroni, ati Karmi. 

10 Ati awọn ọmọ Simeoni; Jemuefi, ati Ja— 
mini, ati Ohadi, ati Jakini, ati Sohari, ati Ṣai— 
lu, ọmọ obinrin ara Kenaani kan. 

11 Ati awọn ọmọ Lefi; Gerṣoni, Kohati, ati 
Merari. 

12 Ati awọn ọmọ Judah; Eri ati Onani, atí 
Ṣela, ati Peresi, ati Sera: ṣugbọn Eri on Onani 
ti kú ni ilẹ Kenaani. Ati awọn ọmọ Peresi ni 
Hesroni on Hamulu. 

13 Ati awọn ọmọ Issakari; Tola, ati Pufa, ati 
Jobu, ati Simroni. 

14 Ati awọn ọmọ Sebuluni; Seredi, ati Elo— 
ni, ati Jaleeli. 

15 Awọn wọnyi li awọn ọmọ Lea, ti o bí fun 
Jakobu. ni Padan—aramu, pẹlu. Dina 
ọmọbinrin rẹ̀: gbogbo ọkàn awọn ọmọ rẹ̀ 
ọkunrin ati awọn ọmọ rẹ̀ obinrin, o jé 
mẹtalelọgbòn. 

16 Ati awọn ọmọ Gadi; Sifioni, ati Haggi, 
Ṣuni, ati Esboni, Eri, ati Arodi, ati Areli. 

17 Ati awọn ọmọ Aṣeri; Jimna, ati Iṣua, ati 
Isui, ati Beria, ati Sera arabinrin Wọn: ati 
awọn ọmọ Beria; Heberi, ati Malkieli. 

18 Wọnyi li awọn ọmọ Silpa, ti Labani fi fun 
Lea ọmọbinrin rẹ̀, wọnyi li o si bí fun Jakobu, 
ọkàn mẹrindilogun. 


GENESISI. 46, 47 


18 Awọn ọmọ Rakehi aya Jakobu; Josefu ati 
Benjamini. 

20 Manasse ati Efraimu li a si bí fun Josefu 
ni ilẹ Egipti, ti Asenati ọmọbinrin Potifera 
alufa Oni bí fun u. 

21 Ati awọn ọmọ Benjamini; Bela, ati Beke— 
ri, ati Aṣbeli, Gera, ati Naamani, Ehi, ati Roṣi, 
Muppimu, ati Huppimu, ati Ardi. 

22 Wọnyi H awọn ọmọ Rakeli, ti a bí fun Ja— 
kobu: gbogbo ọkàn na jẹ mẹrinla. 

23 Ati awọn ọmọ Dani; Huṣimu. 

24 Ati awọn ọmọ Naftali; Jahseeli, ati Guni, 
ati Jeseri, ati Ṣillemu. 

25Wọnyi si Hi awọn ọmọ Bilha, ti Labani fi 
fun Rakeli ọmọbinrin rẹ̀, o si bí wọnyi fun 
Jakobu: gbogbo ọkàn na jẹ meje. 

26 Gbogbo ọkàn ti o ba Jakobu wá si Egipti, 
ti o si ti inu Jakobu jade, li àika aya awọn ọmọ 
Jakobu, ọkàn na gbogbo jẹ mẹrindiládọrin; 

27 Ati awọn ọmọ Josefu ti a bí fun u ni 
Egipti jẹ ọkàn meji; gbogbo ọkàn ile Jakobu, ti 
o wá si ilẹ Egipti jẹ adọrin ọkàn. 

280 si rán Judah siwaju rẹ̀ si Josefu ki o 
kọju wọn si Goṣeni; nwọn si dé ilẹ Goṣeni. 

28 Josefu si dì kẹké rẹ̀, o si lọ si Goṣeni lọ 
ipade Israeli baba rẹ̀, o si fi ara rẹ̀ hàn a; on si 
Tọ mọ ọ li ọrùn, o si sọkun si i Hi ọrùn pẹ titi. 

30 Israeli si wi fun Josefu pe, Jẹ ki emi ki o 
kú wayi, bi mo ti ri oju rẹ yi, nitori ti iwọ wà 
laye sibẹ̀. 

31 Josefu si wi fun awọn arakunrin rẹ̀, ati 
fun awọn ara ile baba rẹ̀ pe, Emi o goke lọ, 
emi o si sọ fun Farao, emi o si wi fun u pe, 
Awọn arakunrin mi, ati awọn ara ile baba mi, 
ti o wà ni ilẹ Kenaani, nwọn tò mi wá; 

32 Oluṣọ—agutan si li awọn ọkunrin na, 
ẹran sisìn ni iṣẹ wọn; nwọn si dà agbo--ẹran 
ati ọwQ-—ẹran wọn Wá, ati ohun gbogbo ti 
nwọn ni. 

33 Yio si ṣe, nigbati Farao ba pẹ̀ nyin, ti yio 
si bi nyin pe, Kini iṣẹ nyin? 

34 Ki ẹnyin ki o wipe, Òwo awọn iranṣẹ rẹ Hi 
ẹran sisìn lati ìgba ewe wa wá titi o fi di isisiyi, 
ati awa, ati awọn baba wa pẹlu: ki ẹnyin ki o le 
joko ni ilẹ Goṣeni; nitori irira Hi oluṣọ—agutan 
gbogbo si awọn ara Egipti. 


47 1NIGBANA ni Josefu wọle, o si sọ 
fun Farao, o si wipe, Baba mi, ati 
awọn arakunrin mi ati ọwQ—ẹran wọn, ati 
ọwẹ—malu wọn, ati ohun gbogbo ti nwọn ni, 
nwọn ti ilẹ Kenaani wá; si kiyesi i, nwọn mbẹ 
ni ilẹ Goṣeni. 


42 


2O si mú marun ninu awọn arakunrin rẹ̀, o 
si mu wọn duro niwaju Farao. 

3 Farao si bi awọn arakunrin rẹ̀ pe, Kini iṣẹ 
nyin? Nwọn si wi fun Farao pe, Oluṣọ—agutan 
Hi awọn iranṣẹ rẹ, ati awa, ati awọn baba wa 
pẹlu. 

4 Nwọn si wi fun Farao pẹlu pe, Nitori atí 
ṣe atipo ni ilẹ yi i awa ṣe Wá; nitori awọn 
iranṣẹ rẹ kò ni papa—oko tutù fun ọwọ—ẹran 
wọn; nitori ti ìyan yi mú gidigidi ni ilẹ Kena— 
ani: njẹ nitorina awa bẹ̀ ọ, jẹ ki awọn iranṣẹ 
rẹ ki o joko ni ilẹ Goṣeni. 

5 Farao si wi fun Josefu pe, Baba rẹ ati awọn 
arakunrin rẹ tò ọ wá: 

6 Ilẹ Egipti ni yi niwaju rẹ; ninu áyo ilẹ ni ki 
o mu baba ati awọn arakunrin rẹ joko; jẹ ki 
nwọn ki o joko ni ilẹ Goṣeni: bi iwọ ba si mò 
ẹnikẹni ti o li apọn ninu wọn, njẹ ki iwọ ki o 
ṣe wọn li olori lori ẹran—ọsin mi. 

7 Josefu si mú Jakobu baba rẹ̀ wọle wá, o si 
mu u duro niwaju Farao: Jakobu si sure fun 
Farao. 

8 Farao si bi Jakobu pe, Ọdún melo li ọjẹ 
aiye rẹ? 

9 Jakobu si wi fun Farao pe, Adoje ọdún li 
ọjẹ atipo mi: diẹ ti on ti buburu li ọdún ọjọ 
aiye mi jẹ, nwọn kò si ti idé ọdún ọjọ aiye 
awọn baba mi li ọjẹ atipo wọn. 

10 Jakobu si sure fun Farao, o si jade kuro 
niwaju Farao. 

11 Josefu si fi baba rẹ̀ ati awọn arakunrin rẹ̀ 
joko, o si fun wọn ni iní ni ilẹ Egipti, ni ibi áyo 
ilẹ, ni ilẹ Ramesesi, bi Farao ti pa li aṣẹ. 

12 Josefu si fi onjẹ bẹ baba rẹ̀, ati awọn ara— 
kunrin rẹ̀, ati gbogbo ile baba rẹ̀ gẹgẹ bi iye 
awọn ọmọ wọn. 

13 Onjẹ kò si sí ni gbogbo ilẹ; nitori ti ìyan 
na mú gidigidi, tobẹ ti ilẹ Egipti ati gbogbo ilẹ 
Kenaani gbẹ nitori ìyan na. 

14 Josefu si kú gbogbo owo ti a ri ni ilẹ 
Egipti ati ni ilẹ Kenaani jọ, fun ọkà ti nwọn rà: 
Josefu si kú owo na wá si ile Farao. 

15 Nigbati owo si tán ni ilẹ Egipti, ati ni ilẹ 
Kenaani, gbogbo awọn ara Egipti tò Josefu 
wá, nwọn si wipe, Fun wa Hi onjẹ: nitori kili 
awa o ṣe kú li oju rẹ? owo sa tán. 

16 Josefu si wipe, Ẹ mú ẹran nyin wá, emi o si 
fun nyìn li onjẹ dipò ẹran nyin, bi owo ba tán. 

17 Nwọn si mú ẹran wọn tò Josefu wá: Jo— 
sefu si fun wọn li onjẹ dipò ẹṣin, ati 
ọwọ-ẹran, ati dipò ọwọ—malu, ati kẹtẹkẹtẹ: o 
si fi onjẹ bẹ wọn dipò gbogbo ẹran wọn H 
ọdún na. 


4 

18 Nigbati ọdún na si pari, nwọn si tò ọ wá 
li ọdún keji, nwọn si wi fun u pe, Awa ki yio 
pa a m€ lọdọ oluwa mi, bi a ti ná owo wa tán; 
ẹran—òsin si ti di ti oluwa mi; kò si sí nkan ti 
o kù li oju oluwa mi, bikoṣe ara wa, ati ilẹ 
Wa: 

18 Nitori kili awa o ṣe kú li oju rẹ, ati awa ati 
ilẹ wa? fi onjẹ rà wa ati ilẹ wa, ati awa ati ilẹ wa 
yio ma ṣe ẹrú Farao: ki o si fun wa ni irugbìn, ki 
awa ki o le yẹ̀, ki a má kú, ki ilẹ ki o má ṣe di 
ahoro. 

20 Bẹni Josefu rà gbogbo ilẹ Egipti fun Fa— 
Tao; nitori olukuluku awọn ara Egipti li o tà 
oko rẹ̀, nitori ti ìyan na mú wọn: ilẹ si di ti 
Farao. 

21 Bi o si ṣe ti awọn enia ni, o ṣí Wọn si ilu, 
lati opin ilẹ kan ni Egipti dé opin ilẹ keji. 

22 Kìki ilẹ awọn alufa ni kò rà; nitori ti 
awọn alufa ni ipín ti wọn lati ọw Farao Wá, 
nwọn si njẹ ipín wọn ti Farao fi fun wọn; ni— 
torina ni nwọn kò fi tà ilẹ wọn. 

23 Nigbana ni Josefu wi fun awọn enia pe, 
Kiyesi i, emi ti rà nyin loni ati ilẹ nyin fun Fa— 
Tao: Wò o, irugbìn niyi fun nyin, ki ẹnyin ki o 
si gbìn ilẹ na. 

24 Yio si se, ni ikore ki ẹnyin ki o fi ida— 
marun fun Farao, òna mẹrin yio jẹ ti ara nyin 
fun irugbìn oko, ati fun onjẹ nyin, ati fun 
awọn ara ile nyin, ati onjẹ fun awọn ọmọ nyin 
Wẹrẹ. 

25 Nwọn si wipe, Iwọ ti gbà ẹmi wa là: ki 
awa ki o ri ore-ọfẹ li oju oluwa mi, awa o si 
ma ṣe ẹrú Farao. 

26 Josefu si ṣe e ni ilana ni ilẹ Egipti titi di 
oni—oloni pe, Farao ni yio ma ní idamarun; 
bikoṣe ilẹ awọn alufa nikan ni kò di ti Farao. 

21 Israeli si joko ni ilẹ Egipti, ni ilẹ Goṣeni; 
nwọn si ni iní nibẹ̀, nwọn bísi i, nwọn si rẹ̀ 
gidigidi. 

28 Jakobu si wà li ọdún mẹtadilogun ni ilẹ 
Egipti; gbogbo ọjẹ aiye Jakobu si jẹ ádọjọ 
ọdún o di mẹta: 

29 Akokò Israeli si sunmọ-—etile ti yio kú: o 
si pẹ̀ Josefu ọmọ rẹ̀, o si wi fun u pe, Emi bẹ̀ ọ, 
bi emi ba ri ojurere li oju rẹ, jẹ, fi ọwọ rẹ si 
abẹ itan mi, ki o si ṣe anu ati otitọ fun mi; emi 
bẹ̀ ọ, máṣe sin mi ni Egipti. 

30 Ṣugbọn. nigbati emi ba sùn pẹlu awọn 
baba mi, iwọ o gbe mi jade ni Egipti, ki o si sin 
mi ni iboji wọn. On si wipe, Emi o ṣe bi iwọ ti 
wi. 

31 O si wipe, Bura fun mi. On si bura fun u. 
Israeli si tẹriba lori akete. 


3 GENESISI. 47, 48 

48 TO SI ṣe lẹhin nkan wọnyi ni ẹnikan 

Wi fun Josefu pe, Kiyesi i, ara baba rẹ 

kò dá: o si mú awọn ọmọ rẹ̀ mejeji, Manasse 
ati Efraimu pẹlu rẹ̀. 

2 Ẹnikan si sọ fun Jakobu, o si wipe, Kiyesi 
i, Josefu ọmọ rẹ tò ọ wá: Israeli si gbiyanju, o 
si joko lori akete. 

3 Jakobu si wi fun Josefu pe, Ọlọrun Olo— 
dumare farahàn mi ni Lusi ni ilẹ Kenaani, o si 
sure fun mi, 

4Ossi wi fun mi pe, Kiyesi, Emi o mu ọ bisi i, 
Emi o mu ọ rẹ̀, Emi o si sọ ọ di ẹ̀pọlọpọ enia; 
Emi o si fi ilẹ yi fun irú—ọmọ rẹ lẹhin rẹ ni iní 
titi aiye. 

5 Njẹ nisisiyi Efraimu ati Manasse, awọn 
ọmọ rẹ mejeji ti a bí fun ọ ni ilẹ Egipti, ki emi 
ki o tú tò ọ wá ni Egipti, ti emi ni nwọn: bi 
Reubeni on Simeoni, bẹni nwọn o jé ti emi. 

6 Ṣugbọn awọn ọmọ rẹ ti iwọ bí lẹhin wọn 
ni yio ṣe tirẹ, a o si ma pẹ̀ wọn li orukọ awọn 
arakunrin wọn ni ilẹ ini wọn. 

7 Ati emi, nigbati mo ti Paddani wá, Rakeli 
kú lọwọ mi ni ilẹ Kenaani li òna, nigbati o kù 
diẹ ti a ba fi dé Efrati: emi si sin i nibẹ̀ H ọna 
Efrati (eyi na ni Betlehemu). ' 

8 Israeli si wò awọn ọmọ Josefu, o si bẹ̀re 
pe, Tani wọnyi? 

9 Josefu wi fun baba rẹ̀ pe, Awọn ọmọ mi 
ni, ti Ọlọrun fifun mi nihinyi. O si wipe, Emi 
bẹ̀ ọ, mú wọn wá sọdọ mi, emi o si sure fun 
wọn. 

10 Njẹ oju Israeli ṣú baìbai nitori ogbò, kò le 
riran. On si mú wọn sunmọ ọdọ rẹ̀: o si fi ẹnu 
kò wọn li ẹnu, o si gbá wọn mọra. 

11 Israeli si wi fun Josefu pe, Emi kò dába ati 
ri oju rẹ m€: si kiyesi i, Ọlọrun si fi irú—ọmọ rẹ 
hàn mi pẹlu. 

12 Josefu si mú wọn kuro li ékun rẹ̀, o si tẹ— 
riba, o dà oju rẹ̀ bolẹ. 

13 Josefu si mú awọn mejeji, Efraimu li ọwọ 
ọtún rẹ̀ si ọwọ òsi Israeli, ati Manasse lọwọ 
òsi rẹ̀, si ọwọ ọtún Israeli, o si mú wọn sunmọ 
ọdọ rẹ̀. 

14 Israeli si nà ọwọ ọtún rẹ̀, o si fi lé Efrai— 
mu ẹniti iṣe aburo li ori, ati ọwọ òsi rẹ̀ lé ori 
Manasse, o mọmò mu ọwọ rẹ̀ lọ bẹ̀: nitori 
Manasse ni iṣe akẹbi. 

15O si sure fun Josefu, o si wipe, Ọlọrun, ni— 
Waju ẹniti Abrahamu ati Isaaki awọn baba mi 
rìn, Ọlọrun na ti o bẹ mi lati ọjẹ aiye mi titi di 


16 Angeli na ti o dá mi ni ìde kuro ninu ibi 
gbogbo, ki o gbẹ̀ awọn ọmọde wọnyi; ki a si 


GENESISI. 48, 49 
pe orukọ mi mẹ wọn lara, ati orukọ Abraha— 
mu ati Isaaki awọn baba mi; ki nwọn ki o si di 
òpọlọpọ lárin aiye. 

17 Nigbati Josefu ri pe baba rẹ̀ fi ọwọ ọtún rẹ̀ 
lé Efraimu lori, ínu rẹ̀ kò dùn: o si mú baba rẹ̀ li 
ỌWỌ, lati ṣí i kuro li ori Efraimu si ori Manasse. 

18 Josefu si wi fun baba rẹ̀ pe, Bẹkọ, baba 
mi: nitori eyi li akébi; fi ọwọ ọtún rẹ lé e li 
ori. 

19 Baba rẹ̀ si kọ, o si wipe, Emi mò, ọmọ 
mi, emi mò: on pẹlu yio di enia, yio si pọ 
pẹlu: ṣugbẹn nit6tọ aburo rẹ̀ yio jù u lọ, 
irú—ọmọ rẹ̀ yio si di Ọpọlọpọ orilẹ—ẹ̀de. 

200 si sure fun wọn li ọjẹ na pe, Iwọ ni 
Israeli o ma fi sure, wipe, Ki Ọlọrun ki o ṣe 
nyin bi Efraimu on Manasse: bẹli o fi Efraimu 
Ṣaju Manasse. 

21 Israeli si wi fun Josefu pe, Wò o, emi kú: 
ṣugbọn Ọlọrun yio wà pẹlu nyin, yio si tun 
mú nyin lọ si ilẹ awọn baba nyin. 

22 Pẹlupẹlu, emi si fi ilẹ—biri kan fun ọ jù 
awọn arakunrin rẹ lọ, ti mo fi idà ti on ti ọrun 
mi gbà lọwọ awọn enia Amori. 


49 I1JAKOBU si pẹ awọn ọmọ rẹ̀, o si 
wipe, Ẹ ké ara nyin jọ, ki emi ki o le 
Wi ohun ti yio bá nyin lẹhin—ọla fun nyin. 
2Ẹ kú ara nyin jọ, ki ẹ si gbẹ, ẹnyin ọmọ 
Jakobu; ki ẹ si fetisi ti Israeli baba nyin. 
3Reubeni, iwọ li akẹbi mi, agbara mi, ati 
ipilẹṣẹ ipá mi, titayọ ọlá, ati titayọ agbara. 

4 Ẹnirirú bi omi, iwọ ki yio le tayọ; nitori ti 
iwọ gùn ori ẹni baba rẹ; iwọ si bà a jẹ: o gùn 
ori akete mi. 

5 Simeoni on Lefi, arakunrin. ni. nwọn; 
ohun-ẹ̀lo ìka ni idà wọn. 

6 Ọkàn mi, iwọ máṣe wò ìmọ wọn; ninu ajọ 
Wọn, ọlá mi, máṣe bá wọn dàpọ; nitoripe, ni 
ibínu wọn nwọn pa ọkunrin kan, ati ni giri— 
makayi wọn, nwọn já malu ni patì. 

7 Ifibú ni ibinu wọn, nitori ti o rorò; ati 
ikannu wọn, nitori ti o ni ìka: emi o pin wọn 
ni Jakobu, emi o si tú wọn ká ni Israeli. 

8 Judah, iwọ li ẹniti awọn arakunrin rẹ yio 
ma yìn; ọwẹ rẹ yio wà li ọrùn awọn ọtá rẹ; 
awọn ọmọ baba rẹ yio foribalẹ niwaju rẹ. 

9 Ọmọ kiniun ni Judah; ọmọ mi, ni ibi—ọdẹ 
ni iwọ ti goke: o bẹ̀rẹ, o ba bi kiniun, ati bi 
ogbô kiniun; tani yio lé e dide? 

10 Ọpá—alade ki yio ti ọwọ Judah kuro, bẹli 
olofin ki yio kuro lárin ẹsẹ̀ rẹ̀, titi Ṣiloh yio fi 
dé; on li awọn enia yio gbọ tirẹ̀. 

11 Yio ma so ọmọ ẹsín rẹ̀ mé ara àjara, ati 


44 


ọmọ kẹtẹkẹtẹ rẹ̀ mẹ ara ayo àjara; o ti fò ẹ̀wu 
rẹ̀ ninu ọtí-waini, ati aṣọ rẹ̀ ninu ẹ̀jẹ eso 
àjara: 

12 Oju rẹ̀ yio pẹn fun ọtí—waini, ehín rẹ̀ yio 
si funfun fun wàra. 

13 Sebuloni ni yio ma gbé ebute okun: on ni 
yio si ma wà fun ebute ọkò; ipinlẹ rẹ̀ yio si dé 
Sidoni. 

14 Issakari ni kẹtẹkẹtẹ ti o lera, ti o dubulẹ 
larin awọn agbo—agutan. 

15 O si ri pe isimi dara, ati ilẹ na pe o wuni; 
o si tẹ̀ ejiká rẹ̀ lati rẹrù, on si di ẹni nsìnrú. 

16 Dani yio ma ṣe idajọ awọn enia rẹ̀, bi 
ọkan ninu awọn ẹ̀ya Israeli. 

17 Dani yio dabi ejò li ẹba òna, bi paramọlẹ 
li na, ti ibù ẹṣin ṣán ni gigíisẹ, tòbẹ ti ẹniti o 
gùn u yio fi ṣubu sẹhin. 

18 Emi ti duro dẹ̀ ìgbala rẹ, OLUWA! 

18 Gadi ọwé—ogun ni yio kọlù u: ṣugbọn on 
lé wọn. 

20 Lati inu Aṣeri wá onjẹ rẹ̀ yio lọrá, on o si 
ma mú adidùn ọba wá. 

21 Naftali li abo—agbọnrin ti o le sare: o 
funni li òrọ rere. 

22 Josefu li ẹka eleso pupò, ẹka eleso pupòẹ̀ li 
ẹba kanga; ẹtun ẹniti o yọ si ori ogiri. 

23 Awọn tafàtafa bà a ninu jẹ pòju, nwọn si 
tafà si i, nwọn si korira rẹ̀: 

24 Ṣugbọn ọrun rẹ̀ joko li agbara, a si mú 
apa ọwéẹ̀ rẹ̀ larale, lati ọwọ Alagbara Jakobu 
Wá, (lati ibẹ̀ li oluṣọ—agutan, okuta Israeli,) 

25 Ani lati ọwẹ Ọlọrun baba rẹ wá, ẹniti 
yio ràn ọ lọwọ; ati lati ọwọ Olodumare wá, 
ẹniti yio fi ibukún lati oke ọrun busi i fun ọ, 
ibukún ọgbun ti o wà ni isalẹ, ibukún ọmú, 
ati ti inu. 

26 Ibukún baba rẹ ti jù ibunkún awọn baba 
nìa mi lọ, titi dé opin oke aiyeraiye wọnni: 
nwọn o si ma gbé ori Josefu, ati li atari ẹniti a 
yàsọtọ lárin awọn arakunrin rẹ̀. 

27 Benjamini ni yio ma fàniya bi ikôkò: ni 
kutukutu ni yio ma jẹ ẹran—ọdẹ rẹ̀, ati li aṣalẹ 
ni yio ma pín ikogun rẹ̀. 

28 Gbogbo wọnyi li awọn ẹ̀ya Israeli meje— 
jila: eyi ni baba wọn si sọ fun wọn, o si sure 
fun wọn; olukuluku bi ibukún tirẹ̀, li o sure 
fun wọn. 

290 si kìlọ fun wọn, o si sọ fun wọn pe, A o 
kò mi jọ pò pẹlu awọn enia mi: ẹ sin mi pẹlu 
awọn baba mi ni ihò ti o mbẹ li oko Efroni ara 
Hitti. 

30 Ninu ihò ti o mbẹ ninu oko Makpela ti 
mbẹ niwaju Mamre, ni ilẹ Kenaani, ti Abra— 


45 


hamu rà pẹlu oko lọwọ Efroni, ara Hitti fun 
ilẹ—isinku. 

31 Nibẹ̀ ni nwọn sin Abrahamu ati Sara aya 
rẹ̀; nibẹ̀ ni nwọn sin Isaaki ati Rebeka aya rẹ̀; 
nibẹ̀ ni mo si sin Lea: 

32 Lọwọ awọn ọmọ Heti li a ti rà oko na ti 
on ti ihò ti o wà nibẹ̀. 

33 Nigbati Jakobu si ti pari aṣẹ ipa fun awọn 
ọmọ rẹ̀, o kú ẹsẹ̀ rẹ̀ jọ sori akete, o si jọwọ ẹmi 


rẹ̀ lọwọ, a si kò o jọ pẹlu awọn enia rẹ̀. 
5 0 1JOSEFU si ṣubu lé baba rẹ̀ li oju, o si 
sọkun si i lara, o si fi ẹnu kò o li ẹnu. 

2 Josefu si paṣẹ fun awọn iranṣẹ rẹ̀, awọn 
oniṣegun, ki nwọn ki o kùn baba on li ọṣẹ: 
awọn oniṣegun si kún Israeli li ọṣẹ. 

3Nwọn si kún ogoji ọjẹ fun u; nitoripe bẹli a 
ikún ọjẹ awọn ti a kùn li ọṣẹ: awọn ara Egipti 
si ṣòfọ rẹ̀ li ádọrin ọjọ. 

4 Nigbati ọjẹ òfọ rẹ̀ kọja, Josefu sọ fun awọn 
ara ile Farao pe, Njẹ bi emi ba ri ore-ọfẹ li oju 
nyin emi bẹ̀ nyin, ẹ wi li eti Farao pe, 

5 Baba mi mu mi bura wipe, Kiyesi i, emi 
kú: ni isà mi ti mo ti wà fun ara mi ni ilẹ Ke— 
naani, nibẹ̀ ni ki iwọ ki o sin mi. Njẹ nitorina 
emi bẹ̀ ọ, jẹ ki emi ki o goke lọ, ki emi ki o si 
lọ isin baba mi, emi o si tun pada Wá. 

6 Farao si wipe, Goke lọ, ki o si sin okú baba 
rẹ, gẹgẹ bi o ti mu ọ bura. 

7 Josefu si goke lọ lati sin baba rẹ̀: ati 
gbogbo awọn iranṣẹ Farao, ati awọn àlagba 
ile rẹ̀, ati gbogbo awọn àlagba ilẹ Egipti si bá 
a goke lọ. 

8 Ati gbogbo awọn ara ile Josefu, ati awọn 
arakunrin rẹ̀, ati awọn ara ile baba rẹ̀: kìki 
awọn ọmọ wẹwẹ wọn, ati ọw-—ẹran wọn, ati 
ọwọ—malu wọn, ni nwọn fi silẹ ni ilẹ Goṣeni. 

9 Ati kẹkẹ ati ẹlẹṣin si bá a goke lọ: ẹgbẹ 
nlanla si ni ẹgbẹ na. 

10 Nwọn si dé ibi ilẹ ipakà Atadi, ti o wà li 
oke Jordani, nibẹ̀ ni nwọn gbé si fi ohùn rére 
ẹkún nlanla ṣòfọ rẹ̀: o si ṣòfọ fun baba rẹ̀ li ọjẹ 
meje. 

11 Nigbati awọn ara ilẹ na, awọn ara Kena— 
ani, si ri òfọ na ni ibi ilẹ ipakà Atadi, nwọn 
wipe, Ọfọ nla li eyi fun awọn ara Egipti: nito— 


GENESISI. 49, BO 
rina ni nwọn ṣe sọ orukọ rẹ̀ ni Abel—misrai— 
mu, ti o wà loke odò Jordani. 

12 Awọn ọmọ rẹ̀ si ṣe bi o ti fi aṣẹ fun wọn: 

13 Nitori ti awọn ọmọ rẹ̀ mú u lọ si ilẹ Ke— 
naani, nwọn si sin i ninu ihò oko Makpela, tí 
Abrahamu rà pẹlu oko fun iní ilẹ isinku, lọwọ 
Efroni ara Hitti, niwaju Mamre. 

14 Josefu si pada wá si Egipti, on ati awọn 
arakunrin rẹ̀, ati gbogbo awọn ti o bá a goke 
lọ lati sin baba rẹ̀, lẹhin ti o ti sin baba rẹ̀ tán. 

15 Nigbati awọn arakunrin Josefu ri pe baba 
wọn kú tán, nwọn wipe, Bọya Josefu yio ko— 
Tira wa, yio si gbẹsan gbogbo ibi ti a ti ṣe si i 
lara wa. 

16 Nwọn si rán onṣẹ tò Josefu lọ wipe, Baba 
rẹ ti paṣe ki o tô kú pe, 

17?Bayi ni ki ẹnyin wi fun Josefu pe, Njẹ emi 
bẹ̀ ọ, dari irekọja ati ẹ̀ṣẹ awọn arakunrin rẹ jì 
wọn, nitori ibi ti nwọn ṣe si ọ. Njẹ nisisiyi, awa 
bẹ̀ ọ, dari irekọja awọn iranṣẹ Ọlọrun baba rẹ jì 
Wọn. Josefu si sọkun nigbati nwọn sọ fun u. 

18 Awọn arakunrin rẹ̀ si lọ pẹlu, nwọn wolẹ 
niwaju rẹ̀: nwọn si wipe, Wò o, iranṣẹ rẹ li 
awa iṣe. 

19 Josefu si wi fun wọn pe, Ẹ má bẹ̀ru: emi 
ha wà ni ipò Ọlọrun? 

20 Ṣugbọn bi o ṣe ti nyin ni, ibi li ẹnyin rò si 
mi; ṣugbọn Ọlọrun mò ọ si rere, lati mu u ṣẹ, 
bi o ti ri loni lati gbà òpọlọpọ enia là. 

21 Njẹ nisisiyi, ẹ má bẹ̀ru: emi o bẹ nyin, ati 
awọn ọmọ wẹrẹ nyin. O si tùt wọn ninu, o si 
sẹ̀rọ rere fun wọn. 

22 Josefu si joko ni Egipti, on ati ile baba rẹ̀: 
Josefu si wà li adọfa ọdún. 

23 Josefu si ri awọn ọmọloju Efraimu ti iran 
kẹta; awọn ọmọ Makiri, ọmọ Manasse li a si 
gbé kà ori ekun Josefu pẹlu. 

24 Josefu si wi fun awọn arakunrin rẹ̀ pe, 
Emi kú: Ọlọrun yio si bẹ̀ nyin wò nitOtọ, yio si 
mú nyin jade kuro ni ilẹ yi, si ilẹ ti o ti bura 
fun Abrahamu, fun Isaaki, ati fun Jakobu. 

25 Josefu si mu awọn ọmọ Israeli bura, 
wipe, Ọlọrun yio bẹ̀ nyin wò nitôtọ, ki ẹnyin 
ki o si rù egungun mi lati ihin lọ. 

26 Bẹni Josefu kú, o jẹ ẹni ádọfa ọdún: nwọn 
si kún u li ọṣẹ, a si t€ ẹ sinu posi ni Egipti. 


IWE KEJI MOSE, 
TI A NPE NI 


EKSODU 


1 NJẸ orukọ awọn ọmọ Israeli, ti o wá si 
Egipti pẹlu Jakobu ni wọnyi; olukuluku 
pẹlu ile rẹ̀. 

2 Reubeni, Simeoni, Lefi, ati Judah; 

3 Issakari, Sebuluni, ati Benjamini; 

4 Dani ati Naftali, Gadi ati Aṣeri. 

5 Ati gbogbo ọkàn ti o ti inu Jakobu jade, o 
jẹ̀ adọrin ọkàn: Josefu sa ti wà ni Egipti. 

6 Josefu si kú, ati gbogbo awọn arakunrin 
rẹ̀, ati gbogbo iran na. 

7 Awọn ọmọ Israeli si bisi i, nwọn si pòsi i 
gidigidi, nwọn si rẹ̀, nwọn si di alagbara nla 
jọjọ; ilẹ na si kún fun wọn. 

8 Ọba titun miran si wa ijẹ ni Egipti, ti kò 
m Josefu. 

SO si wi fun awọn enia rẹ̀ pe, kiye si i, 
enia awọn ọmọ Israeli npò, nwọn si nlagbara 
jù wa lọ: 

10Ẹ wá na, ẹ jẹ ki a fi ọgbén ba wọn ṣe; ki 
nwWọn ki o máṣe bisi i, yio si ṣe nigbati ogun kan 
ba ṣẹ̀, nwọn o dàpọ m€ awọn ọtá wa pẹlu, nwọn 
o ma bá wa jà, nwọn o si jade kuro ni ilẹ yi. 

ti Nitorina ni nwọn ṣe yàn akoniṣiṣẹ le 
Wọn, lati fi iṣẹ wọn pén wọn loju. Nwọn si kẹ 
ilu iṣura fun Farao, Pitomu ati Ramesesi. 

12 Bi nwọn si ti npén wọn loju si i, bẹni 
nwọn mbisi i, ti nwọn si npò. Inu wọn si bàjẹ 
nitori awọn ọmọ Israeli. 

13 Awọn ara Egipti si mu awọn ọmọ Israeli 
sìn li asìnpa: 

14 Nwọn si fi ìsin lile, li erupẹ ati ni briki 
ṣiṣe, ati ni oniruru ìsin li oko mu aiye wọn 
korò: gbogbo ìsin wọn ti nwọn mu wọn sìn, 
asìnpa ni. 

15 Ọba Egipti si wi fun awọn iyágba Hebe— 
ru; orukọ ọkan ninu ẹniti ijẹ Ṣifra, ati orukọ 
ekeji ni Pua: 

IBO si wipe, Nigbati ẹnyin ba nṣe iṣẹ 
iyágbà fun awọn obinrin Heberu, ti ẹnyin ba 
ri wọn ni ikunlẹ; bi o ba ṣe ọmọkunrin ni, njẹ 
ki ẹnyin ki o pa a; ṣugbọn bi o ba ṣe 
ọmọbinrin ni, njẹ on o yẹ̀. 

17 Ṣugbọn awọn iyagbà bẹ̀ru Ọlọrun, nwọn 
kò si ṣe bi ọba Egipti ti fi aṣẹ fun wọn, nwọn 
si da awọn ọmọkunrin si. 

18 Ọba Egipti si pẹ awọn iyágbà na, o si wi 
fun wọn pe, Éṣe ti ẹnyin fi ṣe irú nkan yi ti 
ẹnyin si da awọn ọmọkunrin si? 


18 Awọn iyágbà si wi fun Farao pe, nitoriti 
awọn obinrin Heberu kò ri bi awọn obinrin 
Egipti; nitoriti ara yá wọn, nwọn a si ti bí ki 
awọn iyágbà to wọle tò wọn lọ. 

20 Nitorina Ọlọrun ṣe rere fun awọn iyágbà 
na: awọn enia na si mbisi i, nwọn si di 
alagbara koko. 

210 si ṣe, nitoriti awọn iyágbà bẹ̀ru Ọlọ— 
run, on si kọle fun wọn. 

22 Farao si paṣẹ fun gbogbo awọn enia rẹ̀, 
wipe, Gbogbo ọmọkunrin ti a bí on ni ki 
ẹnyin gbé jù sinu odò, gbogbo awọn 


ọmọbinrin ni ki ẹnyin ki o dasi. 
2 1ỌKUNRIN kan ara ile Lefi si lọ, o si fé 
ọmọbinrin Lefi kan. 

2 Obinrin na si yún, o si bi ọmọkunrin kan: 
nigbati o si ri i pe, o ṣe ọmọ didara, o pa a mẹ 
li oṣù mẹta. 

3 Nigbati kò si le pa a mẹ mẹ, o ṣe apoti ésu 
fun u, o si fi òda ilẹ ati oje igi ṣán a; o si tẹ 
ọmọ na sinu rẹ̀; o si gbé e sinu koriko odò li 
ẹba odò na. 

4 Arabinrin rẹ̀ si duro li òkere, lati mò ohun 
ti yio ṣe ọmọ na. 

5 Ọmọbinrin Farao si sọkalẹ wá lati wẹ̀ li 
odò; awọn ọmọbinrin ọdọ rẹ̀ si nrìn lọ li ẹba 
odò na; nigbati o si ri 'apoti na lárin koriko odò, 
o rán ọmọbinrin ọdọ rẹ̀ kan lati lọ gbé e wá. 

6 Nigbati o si ṣi i, o ri ọmọ na; si kiyesi i 
ọmọde na nsọkun. inu rẹ̀ si yẹ si i, o si wipe, 
Ọkan ninu awọn ọmọ Heberu li eyi. 

7 Nigbana li arabinrin rẹ̀ wi fun ọmọbinrin 
Farao pe, Emi ka lọ ipẹ̀ alagbatọ kan fun ọ 
Wá ninu awọn obinrin Heberu, ki o t ọmọ 
na fun ọ? 

8Ọmọbinrin Farao si wi fun u pe, Lọ. 
Ọmọbinrin na si lọ, o si pé iya ọmọ na wá. 

9 Ọmọbinrin Farao si wi fun u pe, Gbé ọmọ 
yi lọ ki o si tẹ ọ fun mi, emi o si san owo iṣẹ rẹ 
fun ọ. Obinrin na si gbé ọmọ na lọ, o si t6 ọ. 

10 Ọmọ na si dàgba, o si mú u tò ọmọbinrin 
Farao wá, on si di ọmọ rẹ̀. O si sọ orukọ rẹ̀ ni 
Mose, o si wipe, Nitoriti mo fà a jade ninu omi. 

ti O si ṣe li ọjẹ wọnni, ti Mose dàgba, o 
jade tẹ awọn arakunrin rẹ̀ lọ, o si wò iṣẹ wọn: 
o si ri ara Egipti kan o nlù Heberu kan, ọkan 
ninu awọn arakunrin rẹ̀. 


47 


12O si wò ihin, o wò ọhún, nigbati o si ri 
pe, kò si ẹnikan, o lù ara Egipti na pa, o si bò o 
ninu yanrin. 

13 Nigbati o si jade lọ ni ijẹ keji, kiyesi i, 
ọkunrin meji ara Heberu mbá ara wọn jà: o si 
wi fun ẹniti o firan si ẹnikeji rẹ̀ pe, Eṣe ti iwọ 
fi nlùú ẹgbẹ rẹ? 

14 On si wipe, Tali o fi ọ j€ olori ati onidajọ 
lori wa? iwọ fẹ pa mi bi o ti pa ara Egipti? 
Mose si bẹ̀ru, o si wipe, Lôtọ òran yi di mimò. 

15 Nigbati Farao si gbQ òran yi, o nwá ẹòna 
lati pa Mose. Ṣugbọn Mose sá kuro niwaju 
Farao, o si ngbé ilẹ Midiani: o si joko li ẹba 
kanga kan. 

16 Njẹ alufa. Midiani li ọmọbinrin. meje, 
nwọn si wá, nwọn pọn omi, nwọn si kún ọkò 
imumi lati fi omi fun agbo—ẹran baba wọn. 

17 Awọn oluṣọ—agutan si wá, nwọn si lé 
wọn kuro: nigbana ni Mose dide duro, o ràn 
Wọn lọwọ, o si fi omi fun agbo—ẹran wọn. 

18 Nigbati nwọn si padà dé lati ọdọ Reueli 
baba wọn, o ni, Étiri ti ẹnyin fi tẹ̀te dé bẹ loni? 

18 Nwọn si wipe, Ara Egipti kan li o gbà wa 
lọwọ awọn oluṣọ—agutan, o si pọn omi to fun 
Wa pẹlu, o si fi fun agbo—ẹran. 

20 O si wi fun awọn ọmọbinrin rẹ̀ pe Nibo li 
o gbé wà? eéṣe ti ẹnyin fi ọkunrin na silẹ? ẹ pẹ̀ 
e ki o le wá ijẹun. 

21O si dún mẹ Mose lati ma bá ọkunrin na 
gbé: on si fi Sippora ọmọbinrin rẹ̀ fun Mose. 

22On si bi ọmọkunrin kan fun u, o si sọ 
orukọ rẹ̀ ni Gerṣomu: nitoriti o wipe, Emi ti 
nṣe atipo ni ilẹ ajeji. 

230 si ṣe lẹhin ọjẹ pupò, ti ọba Egipti kú: 
awọn ọmọ Israeli si ngbin nitori ìsin na, 
nwọn si ke, igbe wọn si goke tò Ọlọrun lọ ni— 
tori ìsin wọn. 

24 Ọlọrun si gbẹ irora wọn, Ọlọrun si ranti 
majẹmu rẹ̀ pẹlu Abrahamu, pẹlu Isaaki, ati 
pẹlu Jakobu. 

25 Ọlọrun si bojuwò awọn ọmọ Israeli, 


Ọlọrun si mò ọ fun wọn. 

3 1 MOSE si nṣẹ agbo—ẹran Jetro baba aya 
rẹ̀, alufa Midiani: o si dà agbo—ẹran na lọ 

si apa ẹhin ijit, o si dé Horebu, oke Ọlọrun. 

2 Angeli OLUWA si farahàn a ninu ọwéẹ iná 
lati inu arin igbẹ̀: on si wò, si kiyesi i, iná njú 
igbẹ, igbẹ na kò si run. 

3 Mose si wipe, Njẹ emi o yipada si apakan, 
emi o si wò iran nla yi, éṣe ti igbé yi kò run. 

4Nigbati OLUWA ri pe, o yipada si apakan 
lati wò o, Ọlọrun kọ si i lati inu arin igb na 


EKSODU 2, 3 
Wá, o si wipe, Mose, Mose. On si dahun pe, 
Emi niyi. 

SO si wipe, Máṣe sunmọ ihin: b6 salubata 
rẹ kuro li ẹsẹ̀ rẹ, nitori ibiti iwọ gbé duro si 
nì, ilẹ mimé ni. 

60 si wipe, Emi li Ọlọrun baba rẹ, Ọlọrun 
Abrahamu, Ọlọrun Isaaki, ati Ọlọrun Jakobu. 
Mose si pa oju rẹ̀ mẹ; nitoriti o bẹ̀ru lati bo— 
juwò Ọlọrun. 

TOLUWA si wipe, Nitôtọ emi ti ri ipọnju 
awọn enia mi ti o wà ni Egipti, mo si gbQ igbe 
Wọn nitori awọn akoniṣiṣẹ wọn; nitoriti mo 
mò ibanujẹ wọn; 

8 Emi si sọkalẹ wa lati gbà wọn lọwọ awọn 
ara Egipti, ati lati mú wọn goke ti ilẹ na Wá si 
ilẹ rere ati nla, si ilẹ ti nṣàn fun wàra ati fun 
oyin; si ibi ti awọn ara Kenaani, ati ti awọn 
Hitti, ati ti awọn Amori, ati ti awọn Perissi, 
ati ti awọn Hifi, ati ti awọn Jebusi. 

9 Njẹ nisisiyi, kiyesi i, igbe awọn ọmọ Isra— 
eli dé ọdọ mi; emi si ti ri pẹlu, wahala ti awọn 
ọba Egipti nwahala wọn. 

10 Nitorina wá nisisiyi, emi o si rán ọ si Fa— 
Tao, ki iwọ ki o le mú awọn enia mi, awọn 
ọmọ Israeli, lati Egipti jade wá. 

1I Mose si wi fun Ọlọrun pe, Tali emi, ti 
emi o fi tò Farao lọ, ati ti emi o fi le mú awọn 
ọmọ Israeli jade lati Egipti wá? 

12O si wipe, Nitôtọ emi o wà pẹlu rẹ; eyi ni 
yio si ṣe àmi fun ọ pe, emi li o rán ọ: nigbati 
iwọ ba mú awọn enia na lati Egipti jade Wá, 
ẹnyin o sìn Ọlọrun lori oke yi. 

13 Mose si wi fun Ọlọrun pe, Kiyesi i, 
nigbati mo ba dé ọdọ awọn ọmọ Israeli, ti emi 
o si wi fun wọn pe, Ọlọrun awọn baba nyin li 
o rán mi si nyin; ti nwọn o si bi mi pe, Orukọ 
rẹ̀? kili emi o wi fun wọn? 

14 Ọlọrun si wi fun Mose pe, EMI NI ẸNITI 
O WA: o si wipe, Bayi ni ki o wi fun awọn 
ọmọ Israeli pe, EMI NI li o rán mi si nyin. 

15 Ọlọrun si wi fun Mose pẹlu pe, Bayi ni ki 
iwọ ki o wi fun awọn ọmọ Israeli; OLUWA, 
Ọlọrun awọn baba nyin, Ọlọrun Abrahamu, 
Ọlọrun Isaaki, ati Ọlọrun Jakobu, li o rán mi si 
nyìn: eyi li orukọ mi titilai, eyi si ni iranti mi lati 
irandiran. 

16 Lọ, ki o si kú awọn àgba Israeli jọ, ki o si 
wi fun wọn pe, OLUWA, Ọlọrun awọn baba 
nyin, Ọlọrun Abrahamu, ti Isaaki, ati ti Jako— 
bu, li o farahàn mi wipe, Lotọ ni mo ti bẹ̀ nyin 
Wò, mo si ti ri ohun ti a nṣe si nyin ni Egipti: 

17 Emi si ti wipe, Emi o mú nyin goke jade 
ninu ipọnju Egipti si ilẹ awọn ara Kenaani, ati 


EKSODU 3,4 
ti awọn Hitti, ati ti awọn Amori, ati ti awọn 
Perissi, ati ti awọn Hifi, ati ti awọn Jebusi, si 
ilẹ ti nṣàn fun wàra ati fun oyin. 

18 Nwọn o si fetisi ohùn rẹ: iwọ o si Wá, 
iwọ ati awọn àgba Israeli, sọdọ ọba Egipti, 
ẹnyin o si wi fun u pe, OLUWA, Ọlọrun awọn 
Heberu pade wa: jẹ ki a lọ nisisiyi, awa bẹ̀ ọ, 
ni ìrin ijẹ mẹta si ijù, ki awa ki o le rubọ si 
OLUWA Ọlọrun wa. 

18 Emi si mò pe ọba Egipti ki yio jẹ ki ẹnyin 
ki o lọ, ki tilẹ iṣe nipa ọwọ agbara. 

20 Emi o si nà ọwọ mi, emi o si fi iṣẹ-iyanu 
mi gbogbo kọlù Egipti ti emi o ṣe lárin rẹ̀: lẹ— 
hin eyinì li on o to jọwọ nyin lọwọ lọ. 

21 Emi o si fi ojurere fun awọn enia yi li oju 
awọn ara Egipti: yio si ṣe, nigbati ẹnyin o lọ, 
ẹnyin ki yio lọ li ofo: 

22 Olukuluku. obinrin. ni yio si bẹ̀re 
ohun-ẹ̀lo fadaka, ati ohun—ẹ̀lo wurà, ati aṣọ, 
lọwọ aladugbo rẹ̀, ati lọwọ ẹniti o nṣe atipo 
ninu ile rẹ̀: ẹnyin o si fi wọn si ara awọn 
ọmọkunrin nyin, ati si ara awọn ọmọbinrin 
nyin: ẹnyin o si kôú ẹrù awọn ara Egipti. 


4 1MOSE si dahùn o si wipe, Ṣugbọn ki— 
yesi i, nwọn ki yio gbà mi gbẹ, bẹni 
nwọn ki yio fetisi ohùn mi: nitoriti nwọn o 
wipe, OLUWA kò farahàn ọ. 

2OLUWA si wi fun u pe, Kini wà li ọwọ rẹ 
nì? On si wipe, Ọpá ni. 

3O si wi fun u pe, Sọ ọ si ilẹ. On si sọ ọ si 
ilẹ, o si di ejòọ Mose si sá kuro niwaju rẹ̀. 

4OLUWA si wi fun Mose pe, Nà ọwé rẹ ki o 
si mú u ni ìru: (On si nà ọwọ rẹ̀, o si mú u, o 
si di ọpá si i li ọwẹ̀:) 

5 Ki nwọn ki o le gbàgbé pe, OLUWA, Ọlọ— 
run awọn baba wọn, Ọlọrun Abrahamu, Ọlọ— 
run Isaaki, ati Ọlọrun Jakobu, li o farahàn ọ. 

6OLUWA si tun wi fun u pe, Fi ọwọ rẹ bẹ 
àiya rẹ. O si fi ọwọ rẹ̀ bò àiya rẹ̀: nigbati o si fà 
a yọ jade, si kiyesi i, ọwọ rẹ̀ dẹ̀tẹ̀, o fún bi 
ẹ̀gbọn owu. 

7O si wipe, Tun fi ọwọ rẹ bò àiya rẹ. (O si 
tun fi ọwé rẹ̀ bò àìya rẹ̀; o si fà a yọ jade li àiya 
rẹ̀; si kiyesi i, o si pada bò bi ẹran ara rẹ̀.) 

8 Yio si ṣe, bi nwọn kò ba gbà ọ gbẹ, ti 
nwọn kò si fetisi ohùn iṣẹ—àmi iṣaju, njẹ 
nwọn o gbà ohùn iṣẹ—àmi ikẹhin gbé. 

8 Yio si ṣe, bi nwọn kò ba si gbà àmi mejeji 
yi gbọ pẹlu, ti nwọn kò si fetisi ohùn rẹ, njẹ ki 
iwọ ki o bù ninu omi odò nì, ki o si dà a si 
iyangbẹ ilẹ: omi na ti iwọ bù ninu odò yio di 
ẹ̀jẹ ni iyangbẹ ilẹ. 


4a8 


10 Mose si wi fun OLUWA pe, Oluwa, emi ki 
iṣe ẹni òrọ—sisọ nigba atijọ Wá, tabi lati igbati 
o ti mbá iranṣẹ rẹ sòrọ: Ṣugbọn olohùn wuwo 
ni mi, ati alahọn wuwo. 

11 OLUWA si wi fun u pe, Tali o dá ẹnu enia? 
tabi tali o dá odi, tabi aditi, tabi ariran, tabi 
afọju? Emi OLUWA ha kẹ̀? 

12 Njẹ lọ nisisiyi, emi o si pẹlu ẹnu rẹ, emi 
o si kẹ ọ li eyiti iwọ o wi. 

13On si wipe, Oluwa, emi bẹ̀ ọ, rán ẹnití 
iwọ o rán. 

14 Inu OLUWA si ru si Mose, o si wipe, Aa— 
roni arakunrin rẹ ọmọ Lefi kò ha wà? Emi mò 
pe o le sòrọ jọjọ. Ati pẹlu, kiyesi i, o si mbòwá 
ipade rẹ: nigbati o ba si ri ọ, on o yò ninu 
ọkàn rẹ̀. 

15 Iwọ o si sòrọ fun u, iwọ o si fi òrọ si i li 
ẹnu: emi o si pẹlu ẹnu rẹ, ati pẹlu ẹnu rẹ̀, emi 
o si kẹ̀ nyin li eyiti ẹnyin o ṣe. 

16 On ni yio si ma ṣe ogbifọ rẹ fun awọn 
enia: yio si ṣe, on o ma jẹ ẹnu fun ọ, iwọ o si 
ma jẹ bi Olọrun fun u. 

17 Iwọ o si mú ọpá yi li ọwọ rẹ, eyiti Ìwọ o 
ma fi ṣe iṣẹ—àmi. 

18 Mose si lọ, o si pada tò Jetro ana rẹ̀, o si 
wi fun u pe, Emi bẹ̀ ọ, jẹ ki nìọ ki emi si pada 
tò awọn arakunrin mi ti o wà ni Egipti, ki emi 
ki o si wò bi nwọn wà li aye sibẹ̀. Jetro si wi 
fun Mose pe, Má lọ li alafia. 

198 OLUWA si wi fun Mose ni Midiani pe, Lọ, 
pada si Egipti: nitori gbogbo enia ti nwá ẹmi 
rẹ ti kú tán. 

20 Mose si mú aya rẹ̀ ati awọn ọmọ—ọkun-— 
rin rẹ̀, o si gbé wọn gùn kẹtẹkẹtẹ kan, o si 
pada si ilẹ Egipti: Mose si mú ọpá Ọlọrun na li 
ọwé rẹ̀. 

21OLUWA si Wi fun Mose pe, Nigbati iwọ 
ba dé Egipti, kiyesi i ki iwọ ki o ṣe gbogbo 
iṣẹ-iyanu, ti mo filé ọ lọwọ, niwaju Farao, 
ṣugbọn emi o mu àiya rẹ̀ le, ti ki yio fi jẹ ki 
awọn enia na ki o lọ. 

22 Iwọ o si wi fun Farao pe, Bayi li OLUWA 
wi, Ọmọ mi ni Israeli, akẹbi mi: 

23 Emi si ti wi fun ọ pe, Jẹ ki ọmọ mi ki o lọ, 
ki o le ma sìn mi; iwọ si ti kò lati jẹ ki o lọ: ki— 
yesi i, emi o pa ọmọ rẹ, ani akôbi rẹ. 

240 si ṣe li òna ninu ile-ẹ̀ro, li OLUWA 
pade rẹ̀, o si nwá ẹna lati pa a. 

25 Nigbana ni Sippora mú okuta mimú, o si 
kọ ọmọ rẹ̀ ni ilà abẹ, o si sọ ọ si ẹsẹ̀ Mose, o si 
wipe, Ọkọ ẹlẹjẹ ni iwọ fun mi nitotọ. 

26 Bẹli o jọwọ rẹ̀ lọwọ lọ. Nigbana ni Sip— 
pora wipe, Ọkọ ẹlẹjẹ ni iwọ nitori ikọlà na. 


49 


27 OLUWA si wi fun Aaroni pe, Lọ si ijù lọ 
ipade Mose. On si lọ, o si pade rẹ̀ li oke Ọlọ— 
run, o si fi ẹnu kò o li ẹnu. 

28 Mose si sọ gbogbo òrọ OLUWA ti o rán a 
fun Aaroni, ati gbogbo aṣẹ iṣẹ—àmi ti o fi fun u. 

29 Mose ati Aaroni si lọ, nwọn si kò gbogbo 
àgba awọn ọmọ Israeli jọ: 

30 Aaroni si sọ gbogbo òrọ ti OLUWA ti sọ fun 
Mose, o si ṣe iṣẹ—àmi na li oju awọn enia na. 

31 Awọn enia na si gbàgb0: nigbati nwọn si 
gbé pe, OLUWA ti bẹ̀ awọn ọmọ Israeli wò, ati 
pe o si ti ri ipọnju wọn, nigbana ni nwọn tẹ̀ 


ori wọn ba, nwọn si sìn. 

5 1 LẸHIN eyinì ni Mose ati Aaroni wọle, 
nwọn si wi fun Farao pe, Bayi li OLUWA, 

Ọlọrun Israeli wi, Jẹ ki awọn enia mi ki o lọ, 

ki nwọn ki o le ṣe ajọ fun mi ni ijù. 

2 Farao si wipe, Tali OLUWA, ti emi o fi gbà 
ohùn rẹ̀ gbẹ lati jẹ ki Israeli ki o lọ? Emi kò 
mò OLUWA na, bẹli emi ki yio jẹ ki Israeli ki 
o lọ. 

3Nwọn si wipe, Ọlọrun awọn Heberu li o 
pade wa: awa bẹ̀ ọ, jẹ ki a lọ ni ìrin ij$ mẹta si 
ijù, ki a si rubọ si OLUWA Ọlọrun wa; ki o má 
ba fi ajakalẹ—àrun tabi idà kọlù wa. 

4 Ọba Egipti si wi fun wọn pe, Mose ati 
Aaroni, nitori kili ẹnyin ṣe dá awọn enia duro 
ninu iṣẹ wọn? ẹ lọ si iṣẹ nyin. 

5 Farao si wipe, Kiyesi i awọn enia ilẹ yi 
pọju nisisiyi, ẹnyin si mu wọn simi kuro ninu 
iṣẹ wọn. 

6 Farao si paṣẹ li ọjẹ na fun awọn akoniṣiṣẹ 
awọn enia, ati fun awọn olori wọn wipe, 

7 Ẹnyin kò gbọdọ fun awọn enia na ni kori— 
ko mé lati ma ṣe briki, bi ìgba atẹhinwá: jẹ ki 
nwọn ki o ma lọ ṣà koriko fun ara wọn. 

8 Ati iye briki ti nwọn ti ima ṣe ni ìgba atẹ— 
hinwá, on ni ki ẹnyin bù fun wọn; ẹnyin kò 
gbọdọ ṣẹ nkan kù kuro nibẹ̀: nitoriti nwọn 
nṣe imẹlẹ; nitorina ni nwọn ṣe nke wipe, Jẹ ki 
a lọ rubọ si Ọlorun wa. 

SẸ jẹ ki iṣẹ ki o wuwo fun awọn ọkunrin 
na, ki nwọn ki o le ma ṣe lalá ninu rẹ̀; ẹ má si 
ṣe jẹ ki nwọn ki o fiyesi òrọ eke. 

10 Awọn akoniṣiṣẹ enia na si jade, ati awọn 
olori wọn, nwọn si sọ fun awọn enia na, pe, 
Bayi ni Farao wipe, Emi ki yio fun nyin ni ko— 
riko mQ. 

11 Ẹ lọ, ẹ wá koriko nibiti ẹnyin gbé le ri i: 
ṣugbọn a ki yio ṣẹ nkan kù ninu iṣẹ nyin. 

12 Bẹli awọn enia na si tuka kiri ká gbogbo 
ilẹ Egipti lati ma ṣà idi koriko ni ipò koriko. 


EKSODU 4—6 
13 Awọn akoniṣiṣẹ lé wọn ni ire wipe, Ẹ ṣe 
iṣẹ nyin pé, iṣẹ ojojum€ nyin, bi igbati koriko 
mbẹ 


14 Ati awọn olori awọn ọmọ Israeli, ti awọn 
akoniṣiṣẹ Farao yàn lé wọn, li a nlù, ti a si 
mbilẹ̀re pe, Éṣe ti ẹnyin kò ṣe iṣẹ nyin pé ni 
briki ṣiṣe li ana ati li oni, bi ìgba atẹhinwá? 

15 Nigbana li awọn olori awọn ọmọ Israeli 
wá, nwọn si ke tò Farao wipe, Éṣe ti iwọ fi 
nṣe awọn iranṣẹ rẹ bayi? 

16 A kò fi koriko fun awọn iranṣẹ rẹ, nwọn 
si nwi fun wa pe, Ẹ ṣe briki: si kiyesi i, a nlù 
awọn iranṣẹ rẹ; ṣugbọn lọwọ awọn enia rẹ li 
ẹbi wà. 

1?/Ṣugbọn on wipe, Ẹnyin ọlẹ, ẹnyin ọlẹ: 
nitorina li ẹ ṣe wipe, Jẹ ki a lọ ṣẹbọ si OLUWA. 

18 Njẹ ẹ lọ nisisiyi, ẹ ṣiṣẹ; a ki yio sá fi kori— 
ko fun nyin, sibẹ̀ iye briki nyin yio pé. 

19 Awọn olori awọn ọmọ Israeli si ri pe, 
òran wọn kò li oju, lẹhin igbati a wipe, Ẹ ki o 
dinkù ninu iye briki nyin ojojum€6. 

20Nwọn si bá Mose on Aaroni, ẹniti o duro 
lati pade wọn bi nwọn ti nti ọdọ Farao jade wá: 

21 Nwọn si wi fun wọn pe, Ki OLUWA ki o 
Wwò nyin, ki o si ṣe idajọ; nitoriti ẹnyin mu wa 
di okú—òrùn li oju Farao, ati li oju awọn 
iranṣẹ rẹ̀, lati fi idá lé wọn lọwọ lati pa wa. 

22 Mose si pada tò OLUWA lọ, o si wi fun u 
pe, OLUWA, €tiṣe ti o fi ṣe buburu si awọn 
enia yi bẹ? 6tiṣe ti o fi rfán mi? 

23 Nitori igbati mo ti tò Farao wá lati sòrọ li 
orukọ rẹ, buburu li o ti nṣe si awọn enia yi; 
bẹ̀ni ni gbigbà iwọ kò si gbà awọn enia rẹ. 


1 NIGBANA li OLUWA wi fun Mose pe, 

Nigbayi ni iwọ o ri ohun ti emi o ṣe si 
Farao: nitori ọwọ agbara li on o ṣe jọwọ wọn 
lọwọ lọ, ati pẹlu ọwé agbara li on o fi tì wọn 
jade kuro ni ilẹ rẹ̀. 

2 Ọlọrun si sọ fun Mose, o si wi fun u pe, 
Emi ni JEHOFAH: 

3 Emi si farahàn Abrahamu, Isaaki, ati Ja— 
kobu, li Ọlọrun Olodumare, ṣugbọn orukọ mi 
JEHOFA, ni nwọn kò fi mò mi. 

4 Emi si ti bá wọn da majẹmu mi pẹlu, lati 
fun wọn ni ilẹ Kenaani, ilẹ atipo wọn, nibiti 
nwọn gbé ṣe atipo. 

5 Emi si ti gbẹ irora awọn ọmọ Israeli pẹlu, 
ti awọn ara Egipti nmu sìn; emi si ti ranti ma— 
jẹmu mi. 

6 Nitorina wi fun awọn ọmọ Israeli pe, Emi 
li OLUWA, emi o si mú nyin jade kuro labẹ ẹrù 
awọn ara Egipti, emi o si yọ nyin kuro li 


EKSODU 6€, 7 
oko-ẹrú wọn, emi o si fi apa ninà ati idajọ nla 
da nyin ni ìde: 

7 Emi o si gbà nyin ṣe enia fun ara mi, emi o 
si jẹ̀ Ọlọrun fun nyin: ẹnyin o si mò pe emi li 
OLUWA Ọlọrun nyin, ti o mú nyin jade kuro 
labẹ ẹrù awọn ara Egipti. 

8 Emi o si mú nyin lọ sinu ilẹ na, ti mo ti bura 
lati fi fun Abrahamu, fun Isaaki, ati fun Jakobu; 
emi o si fi i fun nyin ni iní: Emi Ii OLUWA. 

9 Mose si sọ bẹ̀ fun awọn ọmọ Israel: 
ṣugbọn nwọn kò gbà ti Mose gbẹ fun ibinujẹ 
ọkàn, ati fun ìsin lile. 

10 OLUWA si sọ fun Mose pe, 

11 Wọle, sọ fun Farao ọba Egipti pe, ki o jẹ 
ki awọn ọmọ Israeli ki o lọ kuro ni ilẹ rẹ̀. 

12 Mose si sọ niwaju OLUWA wipe, Kiyesi i, 
awọn ọmọ Israeli kò gbé ti emi, Farao yio ha 
ti ṣe gbQ ti emi, emi ẹniti iṣe alaikọlà ẹ̀te? 

13OLUWA si bá Mose ati Aaroni sòrọ, o si fi 
aṣẹ fun wọn si awọn ọmọ Israef,, ati si Farao, 
ọba Egipti, lati mú awọn ọmọ Israeli jade ni 
ilẹ Egipti. 

14 Wọnyi li olori ile baba wọn: awọn ọmọ 
Reubeni akẹ̀bi Israeli; Hanoku, ati Pallu, 
Hesroni, ati Karmi: wọnyi ni idile Reubeni. 

15 Ati awọn ọmọ Simeoni; Jemueli, ati Ja— 
mini, ati Ohadi, ati Jakini, ati Sohari, ati Ṣa— 
ulu ọmọ obinrin ara Kénaani; wọnyi ni idile 
Simeoni. ; 

16 Wọnyi si li orukọ awọn ọmọ Lefi ni iran 
wọn; Gerṣoni, ati Kohati, ati Merari: ọdún 
aiye Lefi si jẹ mẹtadilogoje. 

17 Awọn ọmọ Gerṣoni; Libni, ati Ṣimei, ni 
idile wọn. 

18 Ati awọn ọmọ Kohati; Amramu ati Isha— 
ri, ati Hebroni, ati Ussieli ọdún aiye Kohati si 
jẹ adoje o le mẹta. 

18 Ati awọn ọmọ Merari; Mahali, ati Muṣi. 
Wọnyi ni idile Lefi ni iran wọn. 

20 Amramu si fẹ Jokebedi arabinrin baba rẹ̀ 
li aya, on li o si bi Aaroni ati Mose fun u: ọdún 
aiye Amramu si jẹ mẹtadilogoje. 

21 Ati awọn ọmọ Ishari; Kora, ati Nefegi, ati 
Sikri. 

22 Ati awọn ọmọ Ussieli; Miṣaeli, ati Elsa— 
fani, ati Sitri. 

23Aaroni. si. fẹ. Eliṣeba,. ọmọbinrin 
Aminadabu, arabinrin Naṣoni, li aya; on si bí 
Nadabu ati Abihu, Eleasari, ati Itamari fun u. 

24 Ati awọn ọmọ Kora; Assiri, ati Elkana, ati 
Abiasafu; wọnyi ni idile awọn ọmọ Kora. 

25 Eleasari ọmọ Aaroni si fẹ ọkan ninu 
awọn ọmọbinrin. Putiei H aya; on si bi 


Finehasi fun u: Wọnyi H olori awọn baba 
awọn ọmọ Lefi ni idile wọn. 

26 Wọnyi ni Aaroni on Mose na, ẹniti 
OLUWA sọ fun pe, Ẹ mú awọn ọmọ Israeli jade 
kuro ni ilẹ Egipti, gẹgẹ bi ogun wọn. 

27 Awọn wọnyi li o bá Farao ọba Egipti sòrọ 
lati mú awọn ọmọ Israeli jade kuro ni Egipti: 
wọnyi ni Mose ati Aaroni na. 

280 si ṣe Hi ọjẹ ti OLUWA bá Mose sọrọ ni ilẹ 
Egipti, 

28 Ni OLUWA sọ fun Mose wipe, Emi li 
OLUWA: sọ gbogbo eyiti mo wi fun ọ fun Farao 
ọba Egipti. 

30 Mose si wi niwaju OLUWA pe, Kiyesi i, 
alaikọlà ete Hi emi, Farao yio ha ti ṣe fetisi ti 
emi? 


7 1 OLUWA si wi fun Mose pe, Wò o, emi fi 
ọ ṣe ọlọrun fun Farao: Aaroni arakunrin 
rẹ ni yio si ma ṣe Woli rẹ. 

2Iwọ o sọ gbogbo eyiti mo palaṣẹ fun ọ: 
Aaroni arakunrin rẹ ni yio si ma sọ fun Farao 
pe, ki o rán awọn ọmọ Israehi jade ni ilẹ rẹ̀. 

3Emi o si mu Farao li àiya le, emi o si sọ 
iṣẹ—ami mi ati iṣẹ-iyanu mi di pupọ ni ilẹ 
Egipti. 

aṢugbọn Farao ki yio gbé ti nyin, emi o si fi 
ọwẹ̀ mi lé Egipti, emi o si fi idajọ nla mú 
awọn ogun mi, ani awọn ọmọ Israeli enia mi, 
jade kuro ni ilẹ Egipti. 

5 Awọn ara Egipti yio si mò pe, emi li OLUWA, 
nigbati mo ba nà ọwọ mi lé Egipti, ti mo si mú 
awọn ọmọ Israeli jade kuro lárin wọn. 

6 Mose ati Aaroni si ṣe bẹ̀; bi OLUWA ti paṣẹ 
fun wọn; bẹ̀ni nwọn ṣe. 

7 Mose jẹ ẹni ọgọrin ọdún, Aaroni si jẹ ẹni 
ọgọrin ọdún o le mẹta, nigbati nwọn sòrọ fun 
Farao. 

8 OLUWA si sọ fun Mose ati fun Aaroni pe, 

98 Nigbati Farao yio ba wi fun nyin pe, Ẹ fi 
iṣẹ—iyanu kan hàn: nigbana ni ki iwọ ki o wi 
fun Aaroni pe, Mú ọpá rẹ, ki o si fi i lelẹ ni— 
Waju Farao, yio si di ejò. 

10 Mose ati Aaroni si wọle tò Farao lọ, 
nwọn si ṣe bi OLUWA ti paṣẹ fun wọn: Aaroni 
si fi ọpá rẹ̀ lelẹ niwaju Farao ati niwaju awọn 
iranṣẹ rẹ̀, o si di ejò. 

11 Nigbana ni Farao pẹlu pẹ̀ awọn ọlọgbọn 
ati awọn oṣô: awọn pẹlu, ani awọn alalupayi— 
da Egipti, si fi idán wọn ṣe bẹ̀ gẹgẹ. 

12 Nitoriti olukuluku nwọn fi ọpá rẹ̀ lelẹ, 
nwọn si di ejò: ṣugbọn ọpá Aaroni gbe ọpá 
wọn mì. 


81 


13 Aiya Farao si le, kò si fetisi ti wọn; bi 
OLUWA ti wi. 

14 OLUWA si wi fun Mose pe, Aiya Farao di 
lile, o kò lati jẹ ki awọn enia na ki o lọ. 

15 Tò Farao lọ li owurọ; kiyesi i, o njade lọ si 
odò; ki iwọ ki o si duro lati pade rẹ̀ leti odò; ati 
ọpá nì ti o di ejò ni ki iwọ ki o mú li ọwé rẹ. 

16 Iwọ o si wi fun u pe, OLUWA, Ọlọrun 
awọn Heberu, li o rán mi si ọ wipe, Jẹ ki 
awọn enia mi ki o lọ, ki nwọn ki o le sìn mi ni 
ijù: si kiyesi i, titi di isisiyi iwọ kò gbQ. 

17 Bayi li OLUWA wi, Ninu eyi ni iwọ o fi 
mò pe emi li OLUWA: kiyesi i, emi o fi ọpá ti o 
Wà li ọwọ mi lù omi ti o wà li odò, nwọn o si 
di ẹ̀jẹ. 

18 Ẹja ti o wà ninu odò na yio si kú, odò na 
yio si ma rùn; awọn ara Egipti yio si korira ati 
ma mu ninu omi odò na. 

19 OLUWA si sọ fun Mose pe, Wi fun 
Aaroni pe, Mú ọpá rẹ, ki o si nà ọwé rẹ si oju 
omi Egipti wọnni, si odò wọn, si omi ṣiṣàn 
Wọn, ati ikudu Wọn, ati si gbogbo ikojọpọ 
omi wọn, ki nwọn le di ẹ̀jẹ; ẹ̀jẹ yio si wà ni 
gbogbo ilẹ Egipti, ati ninu ohun-elo. igi, ati 
ninu ohun-ẹ̀lo okuta. 

20 Mose ati Aaroni si ṣe bẹ bi OLUWA ti fi 
aṣẹ fun wọn; o si gbé ọpá na soke o si lù omi ti 
o Wà li odò li oju Farao, ati li oju awọn iranṣẹ 
rẹ̀; a si sọ gbogbo omi ti o wà li odò na di ẹ̀jẹ. 

21 Ẹja ti o wà li odò si kú; odò na si nrùn, 
awọn ara Egipti kò si le mu ninu omi odò na; 
ẹ̀jẹ si wà ni gbogbo ilẹ Egipti, 

22 Awọn alalupayida Egipti si fi idán wọn ṣe 
bẹ̀: àiya Farao si le, bẹ̀ni kò si fetisi ti wọn; bi 
OLUWA ti wi. 

23 Farao si pada o lọ si ile rẹ̀, kò si fi ọkàn rẹ̀ 
si eyi pẹlu. 

24 Gbogbo awọn ara Egipti si wàlẹ yi odò na 
ká fun omi mimu; nitoriti nwọn kò le mu 
ninu omi na. 

25 Ọjẹ meje si pé, lẹhin igbati OLUWA lù 
odò na. 


8 1 OLUWA si sọ fun Mose pe, Tò Farao lọ, ki 
o si wi fun u pe Bayi li OLUWA wipe, Jẹ ki 
awọn enia mi ki o lọ, ki nwọn ki o le sìn mi. 

2 Bi iwọ ba si kò lati jẹ ki nwọn ki o lọ, ki— 
yesi i, emi o fi ọpọlọ kọlù gbogbo ẹkùn rẹ: 

3 Odò yio si bi ọpọlọ jade li òpọlọpọ, nwọn 
o si goke, nwọn o si Wá sinu ile rẹ, ati sinu 
ibùsun rẹ, ati sori akete rẹ, ati sinu ile awọn 
ọmọ-—ọdọ rẹ, ati sara awọn enia rẹ, ati sinu 
aro rẹ, ati sinu ọpẹn ìpo—iyẹfun rẹ: 


EKSODU 7,8 

4 Awọn ọpọlọ na yio si gùn ọ lara, ati lara 
awọn enia rẹ, ati lara gbogbo awọn iranṣẹ rẹ. 

5 OLUWA si sọ fun Mose pe, Wi fun Aaroni 
pe, Nà ọwé rẹ pẹlu ọpá rẹ sori odò wọnni, 
sori omi ṣiṣàn, ati sori ikojọpọ omi, ki o si mú 
ọpọlọ jade wá sori ilẹ Egipti. 

6 Aaroni si nà ọwọ rẹ̀ sori omi Egipti; awọn 
ọpọlọ si goke wá, nwọn si bò ilẹ Egipti. 

7 Awọn alalupayida si fi idán wọn ṣe bẹ̀, 
nwọn si mú ọpọlọ jade wá sori ilẹ Egipti. 

8 Nigbana ni Farao pẹ̀ Mose ati Aaroni, o si 
wipe, Ẹ bẹ̀ OLUWA, ki o le mú awọn ọpọlọ 
kuro lọdọ mi, ati kuro lọdọ awọn enia mi; emi 
o si jẹ ki awọn enia na ki o lọ, ki nwọn ki o le 
ṣẹbọ si OLUWA. 

9 Mose si wi fun Farao pe, Paṣẹ fun mi: 
nigbawo li emi o bẹ̀bẹ fun ọ, ati fun awọn 
iranṣẹ rẹ, ati fun awọn enia rẹ, lati run awọn 
ọpọlọ kuro lọdọ rẹ, ati kuro ninu ile rẹ, ki 
nwọn ki o kù ni kìki odò nikan? 

10 On si wipe, Li ọla. O si wipe, Ki o ri bi 
òrọ rẹ; ki iwọ ki o le mò pe, kò sí ẹniti o dabi 
OLUWA Ọlọrun wa. 

ti Awọn ọpọlọ yio si lọ kuro lọdọ rẹ, ati 
kuro ninu ile rẹ, ati kuro lọdọ awọn iranṣẹ rẹ, 
ati kuro lọdọ awọn enia rẹ; ni kìki odò ni 
nwọn o kù si. 

12 Mose ati Aaroni si jade kuro lọdọ Farao: 
Mose si kigbe si OLUWA nitori ọpọlọ ti o ti 
múwa si ara Farao. 

13OLUWA si ṣe gẹgẹ bi òrọ Mose; awọn 
ọpọlọ na si kú kuro ninu ile, ninu agbalá, ati 
kuro ninu oko. 

14 Nwọn si kò wọn jọ li òkiti—òkiti: ilẹ na si 
nrùn. 

15 Ṣugbọn nigbati Farao ri pe isimi wà, o mu 
àiya rẹ̀ le, kò si fetisi ti wọn; bi OLUWA ti wi. 

16 OLUWA si wi fun Mose pe, Sọ fun Aaroni 
pe, Nà ọpá rẹ, ki o si lù ekuru ilẹ, ki o le di iná 
já gbogbo ilẹ Egipti. 

17 Nwọn si ṣe bẹ; Aaroni si nà ọwé rẹ̀ pẹlu 
ọpá rẹ̀, o si lù erupẹ ilẹ, iná si wà lara enia, ati 
lara ẹran; gbogbo ekuru ilẹ li o di iná já 
gbogbo ilẹ Egipti. 

18 Awọn alalupayida si fi idán wọn ṣe bẹ lati 
mú iná jade wá, ṣugbọn nwọn kò le ṣe e: bẹni 
ìná si wà lara enia, ati lara ẹran. 

18 Nigbana ni awọn alalupayida wi fun Fa— 
Tao pe, Ika Ọlọrun li eyi: ṣugbọn àiya Farao le, 
kò si fetisi ti wọn; ibi OLUWA ti wi. 

20 OLUWA si wi fun Mose pe, Dide ni kutu— 
kutu oWwurò, ki o si duro niwaju Farao; kiyesi 
i, o njade lọ si odò; ki o si wi fun u pe, Bayi li 


EKSODU 8, 9 
OLUWA wi, Jẹ ki awọn enia mi ki o lọ, ki 
nwọn ki o le sìn mi. 

21 Bi iwọ kò ba si jẹ ki awọn enia mi ki o lọ, 
kiyesi i, emi o rán ọw9 eṣinṣin si ọ, ati sara 
iranṣẹ rẹ, ati sara awọn enia rẹ, ati sinu awọn 
ile rẹ: gbogbo ile awọn ara Egipti ni yio si kún 
fun ọwéẹ̀ eṣinṣin, ati ilẹ ti nwọn gbé wà pẹlu. 

221i ọjẹ na li emi o yà ilẹ Goṣeni sọtọ, 
ninu eyiti awọn enia mi tẹ̀dú si, ti eṣinṣin ki 
yio sí nibẹ̀; nitori ki iwọ ki o le mò pe, emi li 
OLUWA larin ilẹ aiye. 

23 Emi o si pàla si agbedemeji awọn enia mi 
ati awọn enia rẹ: li ọla ni iṣẹ—amì yi yio si wà. 

24 OLUWA si ṣe bẹ̀; ọwọ eṣinṣin òpọlọpọ si 
dé sinu ile Farao, ati sinu ile awọn iranṣẹ rẹ̀: 
ati ni gbogbo ilẹ Egipti, ilẹ na bàj nitori ọwọ 
eṣinṣin wọnni. 

25 Farao si ranṣẹ pé Mose ati Aaroni o si 
wipe; Ẹ ma lọ ṣẹbọ si Ọlọrun nyin ni ilẹ yi. 

26 Mose si wipe, Kò t6 lati ṣe bẹ; nitori awa 
o fi ohun irira awọn ara Egipti rubọ si OLUWA 
Ọlọrun wa: Wò o, awa le fi ohun irira awọn 
ara Egipti rubọ li oju wọn, nwọn ki yio ha sọ 
Wa li okuta? 

272 Awa o lọ ni ìrin ijẹ mẹta sinu ijti, ki a si 
rubọ si OLUWA Ọlọrun Wa, bi on o ti paṣẹ 
fun wa. 

28 Farao si wipe, Emi o jẹ ki ẹnyin lọ, ki ẹ le 
rubọ si OLUWA Ọlọrun nyin ni ijù; kìki ki ẹn— 
yin ki o máṣe lọ jìna jù: ẹ bẹ̀bẹ fun mi. 

29 Mose si wipe, Kiyesi i, emi njade lọ kuro 
lọdọ rẹ, emi o si bẹ̀ OLUWA ki ọwọ eṣinṣin 
Wọnyi ki o le ṣi kuro lọdọ Farao, kuro lọdọ 
awọn iranṣẹ rẹ̀, ati kuro lọdọ awọn enia rẹ̀, li 
ọla: kìki ki Farao ki o máṣe ẹ̀tan mẹ li aijẹ ki 
awọn enia na ki o lọ rubọ si OLUWA. 

30 Mose si jade kuro lọdọ Farao, o si bẹ̀ 
OLUWA. 

31 OLUWA si ṣe gẹgẹ bi òrọ Mose; o si ṣi 
ỌWỌ eṣinṣin na kuro lọdọ Farao, ati kuro lọdọ 
awọn iranṣẹ rẹ̀, ati kuro lọdọ awọn enia rẹ̀; 
ọkan kò kii. 

32 Farao si mu àiya rẹ̀ le nigbayi pẹlu, kò si 
jẹ ki awọn enia na ki o lọ. 


1NIGBANA li OLUWA wi fun Mose pe, 
Wọle tò Farao lọ ki o si wi fun u pe, Bayi 
li OLUWA, Ọlọrun awọn Heberu wi, Jẹ ki 
awọn enia mi ki o lọ, ki nwọn le sìn mi. 
2Nitoripe, bi iwọ ba kò lati jẹ ki nwọn lọ, ti 
iwọ si da wọn duro sibẹ̀, 
3 Kiyesi i, ọwọ OLUWA mbẹ lara ẹran—òsin 
rẹ ti mbẹ li oko, lara ẹṣin, lara kẹtẹkẹtẹ, lara 


2 


ibakasiẹ, lara ọwọ—malu, ati lara agbo—agutan 
wọnni: ajakalẹ—àrun buburu mbọ. 

4OLUWA yio si pàla si agbedemeji ẹran— 
òsin Israeli ati ẹran—òsin Egipti: kò si ohun 
kan ti yio kú ninu gbogbo eyiti iṣe ti awọn 
ọmọ Israeli. 

5OLUWA si dá akokò kan Wipe, Li ọla li 
OLUWA yio ṣe nkan yi ni ilẹ yi. 

BOLUWA si ṣe nkan na ni ijẹ keji, gbogbo 
ẹran—òsin Egipti si kú: ṣugbọn ninu ẹran—òsin 
awọn ọmọ Israeli ọkanṣoṣọ kò si kú. 

7 Farao si ranṣẹ, si kiyesi i, ọkanṣoṣo kò kú 
ninu ẹran—òsin awọn ọmọ Israeli. Aiya Farao 
si le, kò si jẹ ki awọn enia na ki o lọ. 

80OLUWA si wi fun Mose ati fun Aaroni pe, 
Bù ikunwọ £ru ninu ileru, ki Mose ki o kù u si 
oju—ọrun li oju Farao. 

9Yio si di ekuru lẹbulẹbu ni gbogbo ilẹ 
Egipti, yio si di Owo ti yio ma tú pẹlu ileròro 
lara enia, ati lara ẹran, ká gbogbo ilẹ Egipti. 

10 Nwọn si bù €ru ninu ileru, nwọn duro 

niwaju Farao; Mose si kù u si oke ọrun; o si di 
owo ti o ntú jade pẹlu ileròro lara enia ati lara 
ẹran. 
11 Awọn alalupayida kò si le duro niwaju 
Mose nitori ôwo wọnni; nitoriti Owo na wà 
lara awọn alalupayida, ati lara gbogbo awọn 
ara Egipti. 

12OLUWA si mu àiya Farao le, kò si gbọ ti 
wọn; bi OLUWA ti sọ fun Mose. 

13OLUWA si wi fun Mose pe, Dide ni kutu- 
kutu owurò, ki o si duro niwaju Farao, ki o si Wi 
fun u pe, Bayi li OLUWA, Ọlọrun awọn Heberu 
wi, Jẹ ki awọn enia mi ki o lọ ki nwọn le sìn mi. 

14 Nitori ìgba yi li emi o rán gbogbo iyọnu 
mi si àiya rẹ, ati sara awọn iranṣẹ rẹ, ati sara 
awọn enia rẹ; ki iwọ ki o le mò pe kò si ẹlo— 
miran bi emi ni gbogbo aiye. : 

15 Nitori nisisiyi, emi iba nà ọwẹ mi, ki emi 
ki o le fi ajakalẹ—àrun lii ọ, ati awọn enia rẹ; a 
ba si ti ke ọ kuro lori ilẹ. 

16 Ṣugbọn nitori eyi pápa li emi ṣe mu ọ 
duro, lati fi agbara mi hàn lara rẹ; ati ki a le 
Tòhin orukọ mi ká gbogbo aiye. 

17 Titi di isisiyi Ìwọ ngbé ara rẹ ga si awọn 
enia mi pe, iwọ ki yio jẹ ki nwọn ki o lọ? 

18 Kiyesi i, li ọla li akokò yi, li emi o mu òpọ 
yinyin rò si ilẹ, irú eyiti kò ti si ni Egipti lati 
ipilẹṣẹ rẹ̀ titi o fi di isisiyi. 

19 Njẹ nisisiyi ranṣẹ, ki o si kú ẹran rẹ bò, ati 
ohun gbogbo ti o ni ninu oko; nitori olukuluku 
enia ati ẹran ti a ba ri li oko, ti a kò si múbò wá 
ile, yinyin yio bọ lù wọn, nwọn o si kú. 


53 


20 Ẹniti o bẹ̀ru ẹrọ OLUWA ninu awọn 
iranṣẹ Farao, mu ki awọn iranṣẹ rẹ̀ ati awọn 
ẹran—òsín rẹ̀ sá padà wá ile: 

21 Ẹniti kò si kà òrọ OLUWA si, jọwọ awọn 
iranṣẹ rẹ̀ ati awọn ẹran—òsin rẹ̀ si oko. 

22 OLUWA si sọ fun Mose pe, Nà ọwẹ̀ rẹ si 
oke ọrun, ki yinyin ki o le bé si gbogbo ilẹ 
Egipti, sara enia, ati sara ẹranko, ati sara 
eweko igbé gbogbo, já gbogbo ilẹ Egipti. 

23 Mose si nà ọpá rẹ̀ si ọrun: OLUWA si rán 
ara ati yinyin, iná na si njô lori ilẹ; OLUWA si 
Tẹ yinyin sori ilẹ Egipti. 

24 Yinyin si bẹ, iná si dàpọ mé yinyin na, o 
papọòju, irú rẹ̀ kò si ri ni gbogbo ilẹ Egipti lati 
ìgba ti o ti di orilẹ-—ẹ̀de. 

25 Yinyin na si lit ohun gbogbo ti o wà ninu 
oko bolẹ, ati enia ati ẹranko, já gbogbo ilẹ 
Egipti; yinyin na si lùi gbogbo eweko bolẹ, o si 
fà gbogbo igi igbẹ̀ ya. 

26 Ni kìki ilẹ Goṣeni, nibiti awọn ọmọ Isra— 
eli gbé wà, ni yinyin kò si. 

27 Farao si ranṣẹ, o si pẹ Mose ati Aaroni, o si 
Wi fun wọn pe, Emi ṣẹ̀ nigbayi: OLUWA li olo— 
dodo, ẹni buburu si li emi ati awọn enia mi. 

28 Ẹ bẹ̀ OLUWA (o sa to) ki ara nla ati yinyin 
Wọnyi ki o máṣe si m€; emi o si jẹ ki ẹ ma lọ; 
ẹ ki yio si duro mQ. 

28 Mose si wi fun u pe, Bi mo ba ti jade ni 
ilu, emi o té ọwọ mi si OLUWA; ara yio si dá, 
bẹ̀ni yinyin ki yio si mẹ; ki iwọ ki o le mò pe 
ti OLUWA li aiye. 

30 Ṣugbọn bi o ṣe tirẹ ni ati ti awọn iranṣẹ 
rẹ, emi mò pe sibẹ, ẹnyin kò ti ibẹ̀ru OLUWA 
Ọlọrun. 

31 A si lùt ọgbẹ ati ọkà barle bolẹ; nitori ọkà 
barle wà ni ipẹ, ọgbọ si rudi. 

32 Ṣugbọn alikama ati ọkà (rie) Hi a kò lú 
bolẹ: nitoriti nwọn kò ti idàgba. 

33 Mose si jade kuro lọdọ Farao sẹhin ilu, o 
si t ọwọ rẹ̀ si OLUWA; ara ati yinyin si dá, bẹli 
òjo kò si rò si ilẹ̀ mQ. 

34 Nigbati Farao ri pe, òjo ati yinyin ati ára 
dá, o ṣẹ̀ si i, o si sé àiya rẹ̀ le, on ati awọn 
iranṣẹ rẹ̀. 

35 Àiya Farao si le, bẹni kò si jẹ ki awọn ọmọ 
Israel ki o lọ; bi OLUWA ti wi lati ọwQẹ Mose. 

l 0 1OLUWA si sọ fun Mose pe, Wọle tò 

Farao lọ: nitoriti mo mu àiya rẹ̀ le, ati 
àiya awọn iranṣẹ rẹ̀, ki emi ki o le fi iṣẹ-àmi 
mi wọnyi hàn niwaju rẹ̀: 

2 Ati ki iwọ ki o le wi li eti ọmọ rẹ, ati ti 
ọmọ ọmọ rẹ, ohun ti mo ṣe ni Egipti, ati 


EKSODU 9, 10 
iṣẹ—àmi mi ti mo ṣe ninu wọn; ki ẹnyin ki o le 
mò pe emi H OLUWA. 

3 Mose ati Aaroni si wọle tò Farao lọ, nwọn 
si wi fun u pe, Bayi i OLUWA Ọlọrun Heberu 
wi, Iwọ o ti kò pẹ téô lati rẹ̀ ara rẹ silẹ niwaju 
mi? jẹ ki awọn enia mi ki o lọ, ki nwọn ki o le 
sìn mi. 

4Ṣugbọn bi iwọ ba si kò lati jẹ ki awọn enia 
mi ki o lọ, kiyesi i, li ọla HI emi o mú eṣú wá si 
ẹkùn rẹ: 

5Nwọn o si bò oju ilẹ ti ẹnikan ki yio fi le ri 
ilẹ: nwọn o si jẹ ajẹkù eyiti o bỌ, ti o kù fun 
nyin lọwọ yinyin, yio si jẹ igi nyin gbogbo ti o 
nruwe ninu oko. 

6 Nwọn o si kún ile rẹ, ati ile awọn iranṣẹ 
rẹ gbogbo, ati ile awọn ara Egipti gbogbo; ti 
awọn baba rẹ, ati awọn baba baba rẹ kò ri ri, 
lati ìgba ọjẹ ti nwọn ti wà lori ilẹ titi o fi di 
oni—oloni. O si yipada, o jade kuro lọdọ Farao. 

7 Awọn iranṣẹ Farao si wi fun u pe, ọkunrin 
yi yio ti ṣe ikẹkùn si wa pẹ to? jẹ ki awọn 
ọkunrin na ki o lọ, ki nwọn ki o le sìn OLUWA 
Ọlọrun wọn: iwọ kò ti imò pe Egipti run tán? 

8 A si tun mú Mose ati Aaroni wá sọdọ Fa— 
rao: o si wi fun wọn pe, Ẹ lọ sìn OLUWA Ọlọ— 
run nyin; ṣugbọn awọn tani yio ha lọ? 

8 Mose si wipe, Awa o lọ ati ewe ati àgba, 
ati awọn ọmọkunrin wa ati awọn ọmọbinrin 
Wa, pẹlu awọn agbo, ati ọw—ẹran wa li awa 
o lọ; nitori ajọ OLUWA ni fun wa: 

10O si wi fun wọn pe, Ki OLUWA ki o pẹlu 
nyin bẹ̀, bi emi o ti jẹ ki ẹ lọ yi, ati awọn ewe 
nyin: ẹ wò o; nitori ibi mbẹ niwaju nyin. 

ti Bẹkọ: ẹnyin ọkunrin ẹ lọ, ki ẹ si sìn 
OLUWA; eyinì li ẹnyin sá nfẹ. Nwọn si lé wọn 
jade kuro niwaju Farao. 

12OLUWA si Wi fun Mose pe, Nà ọwọ rẹ 
sori ilẹ Egipti nitori eṣú, ki nwọn ki o le wá 
sori ilẹ Egipti, ki nwọn ki o si le jẹ gbogbo 
eweko ilẹ yi, gbogbo eyiti yinyin ti kti silẹ. 

13 Mose si nà ọpá rẹ̀ si ori ilẹ Egipti, OLUWA 
si mu afẹfẹ ìla—ô6rùn kan fẹ si ori ilẹ na, ni 
gbogbo ọsán na, ati gbogbo oru na; nigbati o 
di owurọ, afẹfẹ ila-ôrùtn mú awọn eṣú na wá. 

14 Awọn eṣú na si goke sori ilẹ Egipti 
gbogbo, nwọn si bà si ẹkún Egipti gbogbo; 
nwọn papòju, kò si irú eṣú bẹ ṣaju wọn, bẹni 
lẹhín wọn irú wọn ki yio si si. 

15 Nitoriti nwọn bò oju ilẹ gbogbo, tobẹ ti 
ilẹ fi ṣú; nwọn si jẹ gbogbo eweko ilẹ na, ati 
gbogbo eso igi ti yinyin kú silẹ: kò si kú ohun 
tutù kan lara igi, tabi lara eweko igbé, já 
gbogbo ilẹ Egipti. 


EKSODU 10—12 


16 Nigbana ni Farao ranṣẹ pẹ̀ Mose ati Aa— 
roni kánkan; o si wipe, Emi ti ṣẹ̀ si OLUWA 
Ọlọrun nyin, ati si nyin. 

17 Njẹ nitorina emi bẹ̀ nyin, ẹ fi ẹ̀ṣẹ mi jì 
lẹkanṣoṣo yi, ki ẹ si bẹ̀ OLUWA Ọlọrun nyin, 
ki o le mú ikú yi kuro lọdọ mi. 

18On si jade kuro niwaju Farao, o si bẹ̀ 
OLUWA. 

19 OLUWA si yi afẹfẹ ìwọ—ôrùn lile—lile ti o 
si fẹ awọn eṣú na kuro, o si gbá wọn lọ sinu 
Okun Pupa; kò si kù eṣú kanṣoṣo ni gbogbo 
ẹkùn Egipti. 

20 Ṣugbọn OLUWA mu àiya Farao le, bẹni kò 
si jẹ ki awọn ọmọ Israeli ki o lọ. 

21OLUWA si wi fun Mose pe, Nà ọwé rẹ si 
ọrun, ki òkunkun ki o ṣú yiká ilẹ Egipti, ani 
òkunkun ti a le fọwọbà. 

22 Mose si nà ọwé rẹ̀ si ọrun; òkunkun bi— 
ribiri si ṣú ni gbogbo ilẹ Egipti ni ijẹ mẹta: 

23Nwọn kò ri ara wọn, bẹli ẹnikan kò si 
dide ni ipò tirẹ̀ ni ijẹ mẹta: ṣugbọn gbogbo 
awọn ọmọ Israeli li o ni imọle ni ibugbé wọn. 

24 Farao si pẹ Mose, o si wipe, Ẹ ma lọ, ẹ 
sìn OLUWA; kìki agbo ati ọwọ—ẹran nyin ni ki 
o kù lẹhin; ki awọn ewe nyin ki o bá nyin lọ 
pẹlu. 

25 Mose si wipe, Iwọ kò le ṣaima fun wa li 
ohun ẹbọ pẹlu ati ẹbọ sisun, ti awa o fi rubọ si 
OLUWA Ọlọrun wa. 

26 Ẹran—òsin wa yio si bá wa lọ pẹlu; a ki 
yio fi ibôsẹ—ẹran kan silẹ lẹhin; nitori ninu rẹ̀ 
li awa o mú sìn OLUWA Ọlọrun wa; awa kò si 
mò ohun na ti a o fi sìn OLUWA, titi awa o fi 
dé ibẹ̀. 

27 Ṣugbọn OLUWA mu àìya Farao le, kò si fẹ 
jẹ ki nwọn lọ. 

28 Farao si wi fun u pe, Kuro lọdọ mi, ma ṣẹ 
ara rẹ, máṣe tun ri oju mi mẹ; nitori ni ijẹ na 
ti iwọ ba ri oju mi iwọ o kú. 

28 Mose si wipe, Iwọ fọ rere; emi ki yio tun 


ri oju rẹ m€. 
l l TOLUWA si wi fun Mose pe, Emi o 
tun mú iyọnu kan Wá sara Farao, ati 
sara Egipti; lẹhin eyinì ni on o jọwọ nyin lọwọ 
lọ lati ihin: nigbati on o jẹ ki ẹ lọ, àtitán ni yio 
tì nyin jade nihin. 
2Wi nisisiyi li eti awọn enia wọnyi, ki olu— 
kuluku ọkunrin ki o bẹ̀re lọdọ aladugbo rẹ̀ ati 
olukuluku. obinrin. lọdọ. aladugbo. rẹ̀, 
ohun-ẹ̀lo fadaka, ati ohun—ẹ̀lo wurà. 
3OLUWA si fi ojurere fun awọn enia na li 
oju awọn ara Egipti. Pẹlupẹlu Mose ọkunrin 


s4 


nì o pò gidigidi ni ilẹ Egipti, li oju awọn iranṣẹ 
Farao, ati li oju awọn enia na. 

4 Mose si wipe, Bayi li OLUWA wi, Lárin 
ọganjọ li emi o jade lọ sárin Egipti: 

5 Gbogbo awọn akọbi ti o wà ni ilẹ Egipti ni 
yio si kú, lati akQbi Farao lọ ti o joko lori itẹ 
rẹ̀, titi yio si fi dé akẹbi iranṣẹbinrin ti o wà 
lẹhin ọlọ; ati gbogbo akẹbi ẹran. 

6 Ẹkún nla yio si wà ni gbogbo ilẹ Egipti, 
eyiti irú rẹ̀ kò si ri, ti ki yio si si irú rẹ̀ m€. 

7Ṣugbọn si ọkan ninu awọn ọmọ Israeli li 
ajá ki yio yọ ahọn rẹ̀, si enia tabi si ẹran: ki 
ẹnyin ki o le mò bi OLUWA ti fi ìyatọ sárin 
awọn ara Egipti ati Israeli. 

aGbogbo awọn iranṣẹ rẹ Wọnyi ni yio si 
sọkalẹ tò mi Wá, ti nwọn o si fori wọn balẹ 
fun mi pe, Iwọ jade lọ ati gbogbo awọn enia 
ẹhin rẹ: lẹhin ìgba na li emi o to jade. O si 
jade kuro niwaju Farao ni ibinu nla. 

980OLUWA si wi fun Mose pe, Farao ki yio gbọ 
tirẹ; ki a le sọ iṣẹ-iyanu mi di pupọ ni ilẹ Egipti. 

10 Mose ati Aaroni si ṣe gbogbo iṣẹ—iyanu 
wọnyi niwaju Farao: OLUWA si mu àiya Farao 
le, bẹni kò si fẹ jẹ ki awọn ọmọ Israeli ki o 
jade lọ kuro ni ilẹ rẹ̀. 


l 2 1 OLUWA si sọ fun Mose ati Aaroni ni 
ilẹ Egipti pe, 


2 Oṣù yi ni yio ṣe akẹkà oṣù fun nyin: on ni 
yio ṣe ekini oṣù ọdún fun nyin. 

3Ẹ sọ fun gbogbo ijọ awọn enia Israeli pe, 
Ni ijẹ kẹwa oṣù yi ni ki olukuluku wọn ki o 
mú ọdọ—agutan sọdọ, gẹgẹ bi ile baba wọn, 
ọdọ—agutan kan fun ile kan: 

4Bi awọn ara ile na ba si kere jù ìwọn 
ọdọ—agutan na lọ, ki on ati aladugbo rẹ̀ ti o 
sunmọ-eti ile rẹ̀, ki o mú gẹgẹ bi iye awọn 
ọkàn na, olukuluku ni ìwọn ijẹ rẹ̀ ni ki ẹ ṣiro 
ọdọ—agutan na. 

5 Ailabùku ni ki ọdọ—agutan nyin ki o jẹ̀, 
akọ ọlọdún kan: ẹnyin o mú u ninu agutan, 
tabi ninu ewure: 

6 Ẹnyin o si fi i pamQ titi o fi di ijẹ kẹrinla oṣù 
na: gbogbo agbajọ ijọ Israeli ni yio pa a li aṣalẹ. 

7 Nwọn o si mú ninu ẹ̀jẹ na, nwọn o si fi tẹ 
ara opô ìha mejeji, ati sara atẹrigba ile wọnni, 
ninu eyiti nwọn o jẹ ẹ. 

8Nwọn o si jẹ ẹran na ti a fi iná sun li oru 
na, ati àkara alaiwu; ewebẹ kikorò ni nwọn o 
fi jẹ ẹ. 

SẸ máṣe jẹ ninu rẹ̀ ni tutù, tabi ti a fi omi 
bò, bikoṣepe sisun ninu iná; ati ori rẹ̀, ati itan 
rẹ̀, ati akopò inu rẹ̀ pẹlu. 


10 Ẹ kò si gbọdọ jẹ ki nkan ki o kù silẹ ninu 
rẹ̀ dé ojum€; eyiti o ba si kù di ijọ keji on ni ki 
ẹnyin ki o daná sun. 

TI Bayi li ẹnyin o si jẹ ẹ; ti ẹnyin ti àmure didì 
li ẹgbẹ nyin, bàta nyin li ẹsẹ̀ nyin, ati ọpá nyin li 
ỌWỌ nyin, ẹnyin o si yara jẹ ẹ: irekọja OLUWA ni. 

12 Nitoriti emi o là ilẹ Egipti já li oru na, 
emi o si kọlù gbogbo awọn akobi ni ilẹ Egipti, 
ti enia ati ti ẹran; ati lara gbogbo oriṣa Egipti li 
emi o ṣe idajọ: emi li OLUWA. 

13 Ẹjẹ na ni yio si ṣe àmi fun nyin lara ile ti 
ẹnyin gbé wà: nigbati emi ba ri ẹ̀jẹ na, emi o 
Té nyin kọja, iyọnu na ki yio Wá sori nyin lati 
run nyin nigbati mo ba kọlù ilẹ Egipti. 

14 Ọjẹ oni ni yio si ma ṣe ọjọ iranti fun nyin, 
ẹnyin o si ma ṣe e li ajọ fun OLUWA ni iran—iran 
nyin, ẹ o si ma ṣe e li ajọ nipa ìlana lailai. 

15 Ijẹ meje li ẹ o fi ma jẹ àkara alaiwu; li ọjọ 
kini gan li ẹ o palẹ iwukàra mọ kuro ni ile 
nyin; nitori ẹniti o ba jẹ àkara wiwu lati ọjọ 
kini lọ titi o fi di ọjẹ keje, ọkàn na li a o ke 
kuro ninu Israeli. 

16 Ati li ọjẹ kini ki apejọ mim ki o wà, ati li 
ọjẹ keje apejọ mimQ yio wà fun nyin; a ki yio 
ṣe iṣẹkiṣẹ ninu wọn, bikoṣe eyiti olukuluku 
yio jẹ, kìki eyinì li a le ṣe ninu nyin. 

17 Ẹ o si kiyesi ajọ aiwukàra; nitori li ọjọ na 
gan ni mo mú ogun nyin jade kuro ni ilẹ 
Egipti; nitorina ni ki ẹ ma kiyesi ọjẹ na ni 
iran-iran nyin nipa ìlana lailai. 

18 Ti oṣii kini li ọjọ kẹrinla oṣù na li aṣalẹ li 
ẹ o jẹ àkara alaiwu, titi yio fi di ọjẹ kọkanle— 
logun oṣù na li aṣalẹ. 

18 Ni ọjẹ meje ni ki a máṣe ri iwukàra ninu 
ile nyin: nitori ẹniti o ba jẹ eyiti a wu, ọkàn na 
li a o ke kuro ninu ijọ Israeli, iba ṣe alejò, tabi 
ẹniti a bi ni ilẹ na. 

20 Ẹ kò gbọdọ jẹ ohunkohun ti a wu; ninu 
ibugbé nyin gbogbo li ẹnyin o jẹ àkara alaiwu. 

21 Nigbana ni Mose pẹ̀ gbogbo awọn àgba 
Israeli, o si wi fun wọn pe, Ẹ jade lọ imú 
ọdọ—agutan fun ara nyin, gẹgẹ bi idile nyin, ki 
ẹ si pa irekọja na. 

22 Ẹnyin o si mú ìdi ewe—hissopu, ẹ o si fi 
bò ẹ̀jẹ ti o wà ninu awokoto, ẹ o si fi ẹ̀jẹ na ti 
o Wà ninu awokoto kiin ara atẹrigba, ati opô 
ìha mejeji; ẹnikẹni ninu nyin kò si gbọdọ jade 
lati ẹnu—òna ile rẹ̀ titi yio fi di owuro. 

23 Nitoriti OLUWA yio kọja lati kọlù awọn 
ara Egipti; nigbati o ba si ri ẹ̀jẹ lara atẹrigba, 
ati lara opô ìha mejeji, OLUWA yio si rekọja 
ẹnu--ọna na, ki yio jẹ ki apanirun ki o wọle 
nyin wá lati kọlùt nyin. 


EKSODU 12 
24 Ẹ o si ma kiyesi nkan yi nipa ìlana fun ọ, 
ati fun awọn ọmọ rẹ lailai. 

250 si ṣe, nigbati ẹ ba dé ilẹ na ti OLUWA 
yio fi fun nyin, gẹgẹ bi o ti wi, bẹli ẹ o si ma 
kiyesi ìsin yi. 

26 Yio si ṣe nigbati awọn ọmọ nyin ba bi 
nyin pe, Eredi ìsin yi? 

27 Ki ẹ wipe, Ẹbọ irekọja OLUWA ní, ẹniti o 
Tekọja ile awọn ọmọ Israeli ni Egipti, nigbati o 
kọlù awọn ara Egipti, ti o si dá ile wa si. Awọn 
enia si tẹriba nwọn si sìn. 

28 Awọn ọmọ Israeli si lọ, nwọn si ṣe bi 
OLUWA ti fi aṣẹ fun Mose ati Aaroni, bẹ̀ni 
nwọn ṣe. 

28 O si ṣe larin ọganjẹ li OLUWA pa gbogbo 
awọn akẹ̀bi ni ilẹ Egipti, lati akọbi Farao lọ ti 
o joko lori ité rẹ̀ titi o fi dé akébi ẹrú ti o wà ni 
túbu; ati gbogbo akébi ẹran—òsin. 

30 Farao si dide li oru, on ati gbogbo awọn 
iranṣẹ rẹ̀, ati awọn ara Egipti; igbe nla si ta ni 
Egipti; nitoriti kò si ile kan ti enia kan kò kú. 

31 O si pẹ Mose on Aaroni li oru, o si wipe, 
Ẹ dide, ki ẹ jade lọ kuro lárin awọn enía mi, 
ati ẹnyin ati awọn ọmọ Israeli; ki ẹ si lọ sìn 
OLUWA, bi ẹ ti wi. 

32Ẹ si mú agbo nyin ati ọwú-—ẹran nyin, bi 
ẹ ti wi, ki ẹ si ma lọ; ki ẹ si sure fun mi pẹlu. 

33 Awọn ara Egipti si nrọ awọn enia na, ki 
nwọn ki o le rán wọn jade lọ kuro ni ilẹ na 
kánkan; nitoriti nwọn Wipe, Gbogbo Wa di 
okú. 

34 Awọn enia na si mú iyẹfun pipò wọn ki 
nwọn ki o to fi iwukàra si i, a si dì ọpén 
ìpo—iyẹfun wọn sinu aṣọ wọn lé ejika wọn. 

35 Awọn ọmọ Israeli si ṣe gẹgẹ bi òrọ Mose; 
nwọn si bẹ̀re ohun-ẹ̀lo fadaka, ati ohun-ẹ̀lo 
Wurà, ati aṣọ lọwọ awọn ara Egipti. 

36 OLUWA si fun awọn enia na li ojurere li oju 
awọn ara Egjpti, bẹni nwọn si fun wọn li ohun 
ti nwọn bẹ̀re. Nwọn si kô ẹrùi awọn ara Egipti. 

37 Awọn ọmọ Israeli si rìn lati Ramesesi lọ 
si Sukkotu, nwọn to ìwọn ọgbọn ọkẹ ẹlẹsẹ̀ 
ọkunrin, li àika ọmọde. 

38 Ati òpọ enia ti o dàpọ mf wọn bá wọn 
goke lọ pẹlu; ati agbo, ati ọw—ẹran, ani ọpọ— 
lọpọ ẹran. 

38 Nwọn si yan àkara iyẹfun pipò alaiwu ti 
nwọn mú jade ti Egipti wá, nwọn kò sa fi 
iwukàra si i; nitoriti a tì wọn jade kuro ni 
Egipti, nwọn kò si le duro, bẹni nwọn kò pése 
ohun jijẹ kan fun ara won. 

40 Njẹ ìgba atipo awọn ọmọ Israeli ti nwọn 
ṣe ni ilẹ Egipti, o jẹ irinwo ọdún o le ọgbọn. 


EKSODU 12—14 

41 O si ṣe li opin irinwo ọdún o le ọgbọn, 
ani li ọjẹ na gan, li o si ṣe ti gbogbo ogun 
OLUWA jade kuro ni ilẹ Egipti. 

42 Oru ti a ikiyesi ni gidigidi si OLUWA ni 
mimú wọn jade kuro ni ilẹ Egipti: eyi li oru ti 
a ikiyesi si OLUWA, li ati irandiran gbogbo 
awọn ọmọ Israeli. 

43 OLUWA si wi fun Mose ati Aaroni pe, Eyi 
ni ìlana irekọja: alejokalejò ki yio jẹ ninu rẹ̀: 

44 Ṣugbọn iranṣẹ ẹnikẹni ti a fi owo rà, nigbati 
iwọ ba kọ ọ nilà, nigbana ni ki o jẹ ninu rẹ̀. 

45 Alejò ati alagbaṣe ki yio jẹ ninu rẹ̀. 

46 Ni ile kan li a o jẹ ẹ; iwọ kò gbọdọ mú 
ninu ẹran rẹ̀ jade sode kuro ninu ile na; bẹli 
ẹnyin kò gbọdọ fẹ ọkan ninu egungun rẹ̀. 

47 Gbogbo ijọ Israeli ni yio ṣe e. 

48 Nigbati alejò kan ba nṣe atipo lọdọ rẹ, ti o 
si nṣe ajọ irekọja si OLUWA, ki a kọ gbogbo 
ọkunrin rẹ̀ nilà, nigbana ni ki ẹ jẹ ki o sun— 
mọtosi, ki o si ṣe e; on o si dabi ẹniti a bi ni ilẹ 
na: nitoriti kò si ẹni alaikọlà ti yio jẹ ninu rẹ̀. 

48 Ofin kan ni fun ibilẹ ati fun alejò ti o ṣe 
atipo ninu nyin. 

50 Bẹni gbogbo awọn ọmọ Israeli ṣe; bi 
OLUWA ti fi aṣẹ fun Mose ati Aaroni, bẹni 
nWọn ṣe. 

51 O si ṣe li ọjọ na gan, OLUWA mú awọn 
ọmọ Israeli jade kuro ni ilẹ Egipti, gẹgẹ bi 


ogun Wọn. 
l 3 T1OLUWA si wi fun Mose pe, 
2Yà gbogbo awọn akọbi sòtọ fun mi, 
gbogbo eyiti iṣe akẹbi ninu awọn ọmọ Israeli, 
ati ti enia, ati ti ẹran: ti emi ni iṣe. 

3 Mose si wi fun awọn enia na pe, Ẹ ranti ọjọ 
oni, ninu eyiti ẹnyin jade kuro ni Egipti, kuro li 
oko-ẹrú; nitori ọwọ agbara li OLUWA fi mú 
nyin jade kuro nihin: a ki yio si jẹ àkara wiwu. 

4 Ti ọjọ oni li ẹnyin jade li oṣit Abibu. 

5 Yio si ṣe nigbati OLUWA yio mú ọ dé ilẹ 
awọn ara Kenaani, ati ti awọn enia Hitti, ati ti 
awọn ara Amori, ati awọn Hifi, ati awọn Je— 
busi, ti o ti bura fun awọn baba rẹ lati fi fun ọ, 
ilẹ ti nṣàn fun Warà ati fun oyin, on ni iwọ o 
ma sìn ìsin yi li oṣù yi. 

6 Ijọ meje ni iwọ o fi jẹ àkara alaiwu, li ọjẹ 
keje li ajọ yio wà fun OLUWA. 

7 Ọjọ meje li a o fi jẹ àkara alaiwu; ki a má 
si ṣe ri àkara wiwu lọdọ rẹ, bẹni ki a má si ṣe 
ri iwukàra lọdọ rẹ ni gbogbo ẹkún rẹ. 

8 Iwọ o si sọ fun ọmọ rẹ li ọjẹ na pe, A nṣe 
eyi nitori eyiti OLUWA ṣe fun mi nigbati mo 
jade kuro ni Egipti. 


8 Yio si ma ṣe àmi fun ọ li ọwọ rẹ, ati fun àmi 
iranti li agbedemeji oju rẹ, ki ofin OLUWA ki o 
le wà li ẹnu rẹ: nitori ọwọ agbara li OLUWA fi 
mú ọ jade kuro ni Egipti. 

10 Nitorina ni ki iwọ ki o ma kiyesi ìlana yi 
li akokò rẹ̀ li ọdọdún. 

11 Yio si ṣe nigbati OLUWA ba mú ọ dé ilẹ 
awọn ara Kenaani, bi o ti bura fun ọ, ati fun 
awọn baba rẹ, ti yio si fi fun ọ. 

12 Ni iwọ o si yà gbogbo akọbi sọòtọ fun 
OLUWA, ati gbogbo akQbi ẹran ti iwọ ni; tí 
OLUWA li awọn akọ. 

13 Ati gbogbo akôbi kẹtẹkẹtẹ ni ki iwọ ki o fi 
ọdọ—agutan rapada; bi iwọ kò ba rà a pada, njẹ 
ki iwọ ki o sẹ ẹ li ọrùn: ati gbogbo akọbi enia 
ninu awọn ọmọ ọkunrin rẹ ni iwọ o rapada. 

14 Yio si ṣe nigbati ọmọ rẹ yio bòre lọwọ rẹ 
lẹhin—ọla pe, Kili eyi? ki iwọ ki o wi fun u pe, 
Ọwọ agbara li OLUWA fi mú Wa jade kuro ni 
ilẹ Egipti, kuro li oko—ẹrú: 

15 O si ṣe, nigbati Farao kò lati jẹ ki a lọ, on li 
OLUWA pa gbogbo akọbi ni ilẹ Egipti, ati akẹbi 
enia, ati akẹbi ẹran; nitorina ni mo ṣe fi gbogbo 
akọbi ti iṣe akọ rubọ si OLUWA; ṣugbọn gbogbo 
awọn akẹ̀bi ọmọ ọkunrin mi ni mo rapada. 

16 Yio si ma ṣe àmi li ọwọ rẹ, ati ọjá—igbaju 
lagbedemeji oju rẹ: nitori ọwọ agbara li 
OLUWA fi mú wa jade kuro ni Egipti. 

17O si ṣe, nigbati Farao jẹ ki awọn enia na ki 
o lọ tán, Ọlọrun kò si mú wọn tò ọna ilẹ awọn 
ara Filistia, eyi li o sa yá; nitoriti Ọlọrun wipe, 
Ki awọn enia má ba yi ọkàn pada nigbati nwọn 
ba ri ogun, ki nwọn si pada lọ si Egipti. 

18Ṣugbọn Ọlọrun mu wọn yi lọ li òna ijtit 
Okun Pupa: awọn ọmọ Israeli jade lọ kuro ni 
ilẹ Egipti ni ihamọra. 

18 Mose si gbé egungun Josefu lọ pẹlu rẹ̀; 
nitori ibura lile li o mu awọn ọmọ Israeli bu 
pe, Lotọ li Ọlọrun yio bẹ̀ nyin wò; ki ẹnyin ki 
o si rù egungun mi lọ pẹlu nyin kuro nihin. 

20 Nwọn si mu òna—àjo wọn pọn lati Suk— 
koti lọ, nwọn si dô si Etamu leti ijù. 

21OLUWA si nlọ niwaju wọn, ninu ọwòn 
awọsanma li ọsán, lati ma ṣe amọna fun wọn; 
ati li oru li ọwòn iná lati ma fi imọlẹ fun wọn; 
lati ma rin li ọsán ati li oru. 

22Ọwòn awọsanma na kò kuro li ọsán, tabi 
ọwòn iná li oru, niwaju awọn enia na. 

l 4 1OLUWA si wi fun Mose pe, 

2Sọ fun awọn ọmọ israeli pe, ki 
nwọn ki o dari, ki nwọn ki o sì dé sì iwaju 
Pi—hahirotu, li agbedemeji Migdolu on okun, 


57 


niwaju Baal—sefoni: lọkankan rẹ̀ li ẹba okun 
ni ki ẹnyin ki o dú si. 

3 Nitoriti Farao yio wi niti awọn ọmọ Israeli 
pe, Nwọn há ni ilẹ na, ijù na sé wọn mQ. 

4 Emi o si mu àiya Farao le, ti yio fi lepa 
Wọn; a o si yìn mi logo lori Farao, ati lori ogun 
rẹ̀ gbogbo; ki awọn ara Egipti ki o le mò pe, 
emi li OLUWA. Nwọn si ṣe bẹ. 

5 A si wi fun ọba Egipti pe, awọn enia na sá: 
àiya Farao ati awọn iranṣẹ rẹ̀ si yi si awọn 
enia na, nwọn si wipe, Éṣe ti awa fi ṣe eyi, ti 
awa fi jẹ ki Israeli ki o lọ kuro ninu ìsin wa? 

6 si dì kẹké rẹ̀, o si mú awọn enia rẹ̀ pẹlu rẹ̀. 

TO si mú ẹgbẹta ayo kẹké, ati gbogbo kẹkẹ̀ 
Egipti, ati olori si olukuluku wọn. 

8 OLUWA si mu àiya Farao ọba Egipti le, o si 
lepa awọn ọmọ Israeli: ọwọ giga li awọn ọmọ 
Israeli si fi jade lọ. 

9 Ṣugbọn awọn ara Egipti lepa wọn, gbogbo 
ẹṣin ati kẹkẹ Farao, ati awọn ẹlẹṣin rẹ̀, ati awọn 
ogun rẹ̀, o si lé wọn bá, nwọn duro li ẹba okun 
ni ìha Pi—hahirotu niwaju Baal—sefoni. 

10 Nigbati Farao si nsunmọtosi, awọn ọmọ 
Israeli gbé oju soke, si kiyesi i, awọn ara Egipti 
mbọò lẹhin wọn; ẹ̀ru si bà wọn gidigidi: awọn 
ọmọ Israeli si kigbe pé OLUWA. 

1I Nwọn si wi fun Mose pe, Nitoriti isà kò sí 
ni Egipti, ki iwọ ṣe mú wa wá lati kú ni ijù? éṣe 
ti iwọ fi ṣe wa bẹ, lati mú wa jade ti Egipti wá? 

12 Ọrọ yi ki awa ti sọ fun ọ ni Egipti pe, 
Jọwọ wa jẹ ki awa ki o ma sìn awọn ara Egip— 
ti? O sá san fun Wa lati ma sin awọn ara Egip— 
ti, jii ki awa kú li aginjù lọ. 

13 Mose si wi fun awọn enia na pe, Ẹ má 
bẹ̀ru, ẹ duro jẹ, ki ẹ si ri ìgbala OLUWA, ti yio fi— 
hàn nyin li oni: nitori awọn ara Egipti ti ẹnyin 
ri li oni yi, ẹnyin ki yio si tun ri wọn mẹ lailai. 

14 Nitoriti OLUWA yio jà fun nyin, ki ẹnyin 
ki o si pa ẹnu nyin mQ. 

15 OLUWA si wi fun Mose pe, Éṣe ti iwọ fi 
nkepẹ̀ mi? sọ fun awọn ọmọ Israeli ki nwọn 
ki o tẹ̀ siwaju: 

16 Ṣugbọn iwọ gbé ọpá rẹ soke, ki iwọ ki o 
si nà ọwẹ rẹ si oju okun ki o si yà a meji: 
awọn ọmọ Israeli yio si là arin okun na kọja ni 
iyangbẹ ilẹ. 

17 Ati emi kiyesi i, emi o mu àiya awọn ara 
Egipti le, nwọn o si tẹle wọn: a o si yìn mi 
logo lori Farao, ati lori gbogbo ogun rẹ̀, ati lori 
awọn kẹké rẹ̀, ati lori awọn ẹlẹṣin rẹ̀. 

18 Awọn ara Egipti yio si mò pe, emi li 
OLUWA, nigbati mo ba gbà ogo lori Farao, lori 
awọn kẹkẹ rẹ̀, ati lori awọn ẹlẹṣin rẹ̀. 


EKSODU 14, 15 
18 Angeli Ọlọrun na ti o ṣaju ogun Israeli, o 
si ṣi lọ ṣẹhin wọn; ọwòn awọsanma si ṣi kuro 
niwaju wọn, o si duro lẹhin wọn: 

200 si wá si agbedemeji ogun awọn ara 
Egipti ati ogun Israeli; o si ṣe awọsanma ati 
òkunkun fun awọn ti ọhún, ṣugbọn o ṣe imọlẹ 
li oru fun awọn ti ihin: bẹli ekini kò sunmọ 
ekeji ni gbogbo oru na. 

21 Mose si nà ọwé rẹ̀ si oju okun; OLUWA si fi 
afẹfẹ lile ìla—ôrùtn mu okun bì sẹhin ni gbogbo 
oru na, o si mu okun gbẹ: omi na si pinya. 

22 Awọn ọmọ Israeli si lọ sinu arin okun ni 
ilẹ gbigbẹ: omi si ṣe odi si wọn li ọwọ ọtún, 
ati ọwọ òsi. 

23 Awọn ara Egipti si lepa wọn, nwọn si wò 
ọ tò wọn lọ lárin okun, ati gbogbo ẹṣin Farao, 
ati kẹké rẹ̀, ati awọn ẹlẹṣin rẹ̀. 

24 O si ṣe, nigba iṣọ owurẹ, OLUWA bojuwò 
ogun ara Egipti lárin ọwòn iná, ati ti awọsan— 
ma, o si pá ogun awọn ara Egipti làiya. 

250 si yẹ̀ kẹkẹ wọn, nwọn si nwé turu, 
awọn ara Egipti si wipe, Ẹ jẹ ki a sá kuro ni— 
Waju Israeli; nitoriti OLUWA mbá awọn ara 
Egipti jà fun wọn. 

26 OLUWA si wi fun Mose pe; Nà ọwQú rẹ si 
oju okun, ki omi ki o tun pada wá sori awọn 
ara Egipti, sori kẹkẹ wọn, ati sori ẹlẹṣin wọn. 

27 Mose si nà ọwẹ̀ rẹ̀ si oju okun, okun si 
pada bò si ipò rẹ̀ nigbati ilẹ mé; awọn ara 
Egipti si sá lii u. OLUWA si bì awọn ara Egipti 
ṣubu larin okun. 

28 Omi si pada, o si bò kẹkẹ, ati awọn ẹlẹṣin, 
ati gbogbo ogun Farao ti o wò inu okun tò wọn 
lẹhin lọ; ọkanṣoṣo kò kù ninu wọn. 

29 Ṣugbọn awọn ọmọ Israeli rìn ni iyangbẹ 
ilẹ larin okun; omi si jẹ odi fun wọn li ọwọ 
ọtún, ati li ọwọ òsi wọn. 

30 Bayi li OLUWA gbà Israeli là li ọjẹ na lọwọ 
awọn ara Egipti; Israeli si ri okú awọn ara 
Egipti leti okun. 

31 Israeli si ri iṣẹ nla ti OLUWA ṣe lara awọn 
ara Egipti: awọn enia na si bẹ̀ru (OLUWA, 
nwọn si gbà OLUWA ati Mose iranṣẹ rẹ̀ gbé. 

l 5 1NIGBANA ni Mose ati awọn ọmọ 

Israeli kọ orin yi si OLUWA nwọn si 
Wipe, Emi o kọrin si OLUWA, nitoriti o pò li 
ogo: ati ẹṣin ati ẹlẹṣin on li o bì ṣubu sinu 
okun. 

2OLUWA li agbara ati orin mi, on li o si di 
ìgbala mi: eyi li Ọlọrun mi, emi o si fi ìyin fun 
u; Ọlọrun baba mi, emi o gbé e leke. 

3 Ologun li OLUWA; OLUWA li orukọ rẹ̀. 


EKSODU 15, 16 

4 Kẹkẹ̀ Farao ati ogun rẹ̀ li o mu Wò inu 
okun: awọn ayo olori ogun rẹ̀ li o si rì ninu 
Okun Pupa. 

5 Ibú bò wọn mọlẹ: nwọn rì si isalẹ bi okuta. 

BOLUWA, ọwỌọ ọtún rẹ li ogo ninu, agbara: 
OLUWA, ọwQẹ̀ ọtún rẹ fẹ ọtá tútu. 

7 Ati ni òpọlọpọ ọlá rẹ ni iwọ bì awọn ti o 
dide si ọ ṣubu; iwọ rán ibinu rẹ, ti o run wọn 
bi akemọlẹ idi koriko. 

8 Ati nipa emi imu rẹ, li omi si fi wọjọ pò, 
ìṣan omi dide duro gangan bi ogiri; ibú si dìlu 
lárin okun. 

8 Ọtá wipe, Emi o lepa, emi o bá wọn, emi 
o pín ikogun: a o t€ ifẹkufẹ mi lọrùn lara wọn; 
emi o fà dà mi yọ, ọwẹ mi ni yio pa wọn run. 

10 Iwọ si mu afẹfẹ rẹ f€, okun bò wọn mọlẹ: 
nwọn rì bi ojé ninu omi nla. 

tI Tali o dabi iwọ, OLUWA, ninu awọn 
alagbara? tali o dabi iwọ, ologo ni mim, ẹlẹru 
ni iyìn, ti nṣe ohun iyanu? 

12 Iwọ nà ọwọ ọtún rẹ, ilẹ gbe wọn mì. 

13Ninu ánu rẹ ni iwọ fi ṣe amòna awọn 
enia na ti iwọ ti rapada: iwọ si nfi agbara rẹ tẹ 
Wọn lọ si ibujoko mimọ rẹ. 

14 Awọn enia gbQ, nwọn warìri; ikanu si 
mú awọn olugbe Palestina. 

15 Nigbana li ẹnu yà awọn balẹ Edomu; 
iwarìri si mú awọn alagbara Moabu: gbogbo 
awọn olugbe Kenaani yọ dànu. 

16 Ibẹru—bojo mú wọn; nipa titobi apa rẹ 
nwọn duro jẹ bi okuta; titi awọn enia rẹ fi rekọ— 
ja, OLUWA, titi awọn enia rẹ ti iwọ ti rà fi rekọja. 

17 Iwọ o mú wọn wọle, iwọ o si gbìn wọn 
sinu oke ilẹ—iní rẹ, OLUWA, ni ibi ti iwọ ti ṣe 
fun ara rẹ, lati má gbé, OLUWA; ni ibi mimQ 
na, ti ọwọ rẹ ti gbekalẹ. 

18 OLUWA yio jọba lai ati lailai. 

18 Nitori ẹṣin Farao wò inu okun lọ, pẹlu 
kẹkẹ̀ rẹ̀ ati awọn ẹlẹṣin rẹ̀, OLUWA si tun mú 
omi okun pada si wọn lori; ṣugbọn awọn ọmọ 
Israeli rìn ni ilẹ gbigbẹ lárin okun. 

20 Ati. Miriamu. woli. obinrin, arabinrin 
Aaroni, o mú ìlu li ọwọ rẹ̀: gbogbo awọn 
obinrin si jade tẹle e ti awọn ti ìlu ati ijú. 

21 Miriamu si da wọn li ohùn pe, Ẹ kọrin si 
OLUWA nitoriti o pò li ogo; ẹṣin ati ẹlẹṣin on li 
o bì ṣubu sinu okun. 

22 Bẹni Mose mú Israeli jade lati Okun 
Pupa wá, nwọn si jade lọ si ijù Ṣuri; nwọn si 
lọ ni ìrin ijẹ mẹta ni ijù na, nwọn kò si ri omi. 

23 Nigbati nwọn dé Mara, nwọn ko le mu 
ninu omi Mara, nitoriti o korò; nitorina li a ṣe 
sọ orukọ rẹ̀ ni Mara. 


24 Awọn enia na si nkùn si Mose wipe, Kili 
awa o mu? 

250 si kepẹ̀ OLUWA; OLUWA si fi igi kan 
hàn a, nigbati o si sọ ọ sinu omi na, omi si di 
didùn. Nibẹ̀ li o si gbé ṣe ofin ati ìlana fun 
wọn, nibẹ̀ li o si gbé dán wọn wò; 

260 si wipe, Bi iwọ o ba tẹtisilẹ gidigidi si 
ohùn OLUWA Ọlọrun rẹ, ti o ba si ṣe eyiti o té li 
oju rẹ̀, ti iwọ o ba si fetisi ofin rẹ̀, ti iwọ o ba si 
pa gbogbo aṣẹ rẹ̀ mQ, emi ki yio si fi ọkan ninu 
àrun wọnni ti mo múwa sara awọn ara Egipti 
si ọ lara: nitori emi li OLUWA ti o mu ọ lara dá. 

27 Nwọn si dé Elimu, nibiti kanga omi me— 
jila gbé wà, ati àdọrin ọpẹ: nwọn si dá si ìha 


omi wọnni nibẹ̀. 
l Ô 1NWỌN si ṣí lati Elimu, gbogbo ijọ 
awọn ọmọ Israeli si dé ijù Sini, ti o 
Wà li agbedemeji Elimu on Sinai, ni ijẹ kẹdo— 
gun oṣù keji, lẹhin igbati nwọn jade kuro ni 
ilẹ Egipti. 

2 Gbogbo ijọ awọn ọmọ Israeli si nkùn si 
Mose ati si Aaroni ni ijù na: 

3 Awọn ọmọ Israeli si wi fun wọn pe, Awa 
iba ti ti ọwé OLUWA kú ni Egipti, nigbati awa 
joko tì ìkoko ẹran, ti awa njẹ ajẹyo; ẹnyin sá 
mú wa jade wá si ijù yi, lati fi ebi pa gbogbo 
ijọ yi. 

4 Nigbana li OLUWA sọ fun Mose pe, Kiyesi 
i, emi o rọjo onjẹ fun nyin lati ọrun wá; awọn 
enia yio si ma jade lọ ikô ìwọn ti ôjọ li ojo— 
jumẹ, ki emi ki o le dan wọn wò, bi nwọn o fé 
lati ma rìn nipa ofin mi, bi bẹkọ. 

5 Yio si ṣe, li ọjẹ kẹfa, nwọn o si pẹ̀se eyiti 
nwọn múwa; yio si to ìwọn meji eyiti nwọn 
ima kò li ojojumQ. 

6 Mose ati Aaroni si wi fun gbogbo awọn 
ọmọ Israeli pe, Li aṣalẹ, li ẹnyin o si mò pe, 
OLUWA li o mú nyin jade lati Egipti wá: 

7 Ati li owurọ li ẹnyin o si ri ogo OLUWA; 
nitoriti o gbẹ kikùn nyin si OLUWA: ta si li 
awa, ti ẹnyin nkùn si wa? 

8 Mose si wi pe, Bayi ni yio ri nigbati OLUWA 
yio fun nyìn li ẹran jẹ li aṣalẹ, ati onjẹ ajẹyo li 
owurọ; nitoriti OLUWA gb kikùn nyin ti ẹnyin 
kùn si i: ta si li awa? kikùn nyin ki iṣe si Wa, 
bikoṣe si OLUWA. 

98 Mose si sọ fun Aaroni pe, Sọ fun gbogbo 
ijọ awọn ọmọ Israeli pe, Ẹ sunmọ iwaju 
OLUWA, nitoriti o ti gbQ kikùn nyin. 

10 O si ṣe, nigbati Aaroni nsọ fun gbogbo ijọ 
awọn ọmọ Israeli, nwọn si bojuwò ìha ijù, si 
kiyesi i, ogo OLUWA hàn li awọsanma na. 


11 OLUWA si sọ fun Mose pe, 

12 Emi ti gbọ kikùn awọn ọmọ Israeli: sọ 
fun wọn pe, Li aṣalẹ ẹnyin o jẹ ẹran, ati li 
owurò a o si fi onjẹ kún nyin; ẹnyin o si mẹ 
pe, emi li OLUWA Ọlọrun nyin. 

13 O si ṣe li aṣalẹ ni aparò fò dé, nwọn si bò 
ibudô mọlẹ; ati li owurọ ìri si sẹ̀ yi gbogbo 
ibudáé na ká. 

14 Nigbati ìri ti o sẹ̀ bolẹ si fà soke, si kiyesi 
i, lori ilẹ ijù na, ohun ribiribi, o kere bi ìri didì 
li ori ilẹ. 

15 Nigbati awọn ọmọ Israeli si ri i, nwọn wi 
fun ara wọn pe, Kili eyi? nitoriti nwọn kò mẹ 
ohun na. Mose si wi fun wọn pe, Eyi li onjẹ ti 
OLUWA fi fun nyin lati jẹ. 

16 Eyi li ohun ti OLUWA ti palaṣẹ, ki oluku— 
luku ki o ma kú bi ìwọn ijẹ rẹ̀; òṣuwọn omeri 
kan fun ẹni kọkan, gẹgẹ bi iye awọn enia 
nyin, ki olukuluku nyin mú fun awọn ti o wà 
ninu agò rẹ̀. 

17 Awọn ọmọ Israeli si ṣe bẹ, nwọn si kò, 
ẹlomiran pupòjù, ẹlomiran li aito. 

18 Nigbati nwọn si fi òṣuwọn omeri wòn ọ, 
ẹniti o kú pupò kò ni nkan lé, ẹniti o si kò kere 
jù, kò ṣe alaito nwọn si kô olukuluku bi ijẹ tirẹ̀. 

18 Mose si wi fun wọn pe, Ki ẹnikan ki o 
má kùsilẹ ninu rẹ̀ titi di owurọ. 

20 Ṣugbọn nwọn kò gbé ti Mose; bẹli ẹlo— 
miran si kùsilẹ ninu rẹ̀ titi di owurọ, o si di 
idin, o si rùn; Mose si binu si wọn. 

21Nwọn si nkô o li orowurò, olukuluku bi 
ijẹ tirẹ̀; nigbati Òrùn si mu, o yọ. 

220 si ṣe ni ijẹ kẹfa, nwọn kô ìwọn onjẹ 
ẹrinmeji, omeri meji fun ẹni kọkan: gbogbo 
awọn olori ijọ na si wá nwọn sọ fun Mose. 

23O si wi fun wọn pe, Eyi na li OLUWA ti wi 
pe, Ọla li ọjẹ isimi, isimi mimQ fun OLUWA; ẹ 
yan eyiti ẹnyin ni iyan, ki ẹ si bò eyiti ẹnyin ni 
ibò; eyiti o si kù, ẹ fi i silẹ lati pa a mf dé 
OWULỌ. 

24 Nwọn si fi i silẹ titi di owurò, bi Mose ti 
paṣẹ fun wọn; kò si rùn, bẹni kò si idin ninu rẹ̀. 

25 Mose si wi pe, Ẹ jẹ eyinì li oni; nitori oni 
li ọjẹ isimi fun OLUWA: li oni ẹnyin ki yio ri i 
ninu igbẹ. 

26 Li ọjẹ mẹfa li ẹ o ma kò o; ṣugbọn li ọjọ 
keje li ọjẹ isimi, ninu rẹ̀ ni ki yio si nkan. 

27 O sì ṣe li ọjọ keje awọn kan ninu awọn 
enia jade lọ ikú, nwọn kò si ri nkan. 

28 OLUWA si wi fun Mose pe, Ẹ o ti kò lati 
pa aṣẹ mi ati ofin mi mọ pẹ to? 

29 Wò o, OLUWA sa ti fi ọjẹ isimi fun nyin, 
nitorina li o ṣe fi onjẹ ijẹ meji fun nyin li ọjọ 


EKSODU. 16, 17 
kẹfa; ki olukuluku ki o joko ni ipò rẹ̀, ki ẹni— 
kẹni ki o máṣe jade kuro ni ipò rẹ̀ li ọjọ keje. 

30 Bẹli awọn enia na simi li ọjọ keje. 

31 Awọn ara ile Israeli si pẹ orukọ rẹ̀ ni 
Manna; o si dabi irugbìn korianderi, funfun; 
adùn rẹ̀ si dabi àkara fẹlẹfẹlẹ ti a fi oyin ṣe. 

32 Mose si wipe, Eyi li ohun ti OLUWA 
palaṣẹ, Ẹ kún òṣuwọn omeri kan ninu rẹ̀ lati 
pamé fun irandiran nyin; ki nwọn ki o le ma 
Ti onjẹ ti mo fi bé nyin ni ijù, nigbati mo mú 
nyin jade kuro ni ilẹ Egipti 

33 Mose si wi fun Aaroni pe, Mú ìkoko kan, 
ki o si fi òṣuwọn omeri kan ti o kún fun man— 
na sinu rẹ̀, ki o si gbé e kalẹ niwaju OLUWA, 
lati pa a mQ fun irandiran nyin. 

34 Bi OLUWA ti paṣẹ fun Mose, bẹli Aaroni 
gbé e kalẹ niwaju ibi Ẹrí lati pa a m€. 

35 Awọn ọmọ Israeli si jẹ manna li ogoji 
ọdún, titi nwọn fi dé ilẹ ti a tẹ̀dé; nwọn jẹ 
manna titi nwọn fi dé àgbegbe ilẹ Kenaani. 
36 Njẹ òṣuwọn omeri kan ni idamẹwa efa. 


l 7 IGBOGBO ijọ awọn ọmọ Israeli si 

rìn lati ijù Sini lọ, ni ìrin wọn, gẹgẹ bi 
ofin OLUWA, nwọn si dô ni Refidimu: omi kò 
si si fun awọn enia na lati mu. 

2 Nitorina li awọn enia na ṣe mbá Mose sò, 
nwọn si wipe, Fun wa li omi ki a mu. Mose si 
wi fun wọn pe, Éṣe ti ẹnyin fi mbà mi sẹ? éṣe 
ti ẹnyin fi ndán OLUWA wò? 

3Ongbẹ omi si ngbẹ awọn enia na nibẹ̀; 
awọn enia na si nkùn si Mose, nwọn si wipe, 
Étiri ti iwọ fi mú wa goke lati Egipti wá, lati fi 
ongbẹ pa wa ati awọn ọmọ wa, ati ẹran wa? 

4 Mose si kepẹ̀ OLUWA, wipe, Kili emi o ṣe 
fun awọn enia yi? nwọn fẹrẹ̀ sọ mi li okuta. 

5OLUWA si wi fun Mose pe, Kọja lọ siwaju 
awọn enia na, ki o si mú ninu awọn àgbagba 
Israeli pẹlu rẹ, ki o si mú ọpá rẹ, ti o fi lù odò 
nì li ọwọ rẹ, ki o si ma lọ. 

6Kiyesi i, emi o duro niwaju rẹ nibẹ̀ lori 
okuta ni Horebu; iwọ o si lù okuta na, omi yio 
si jade ninu rẹ̀, kì awọn enia ki o le mu. Mose 
si ṣe bẹ li oju awọn àgbagba Israeli. 

TO si sọ orukọ ibẹ̀ ni Massa, ati Meriba, 
nitori asò awọn ọmọ Israeli, ati nitoriti nwọn 
dan OLUWA wò pe, OLUWA ha mbẹ larin wa, 
tabi kò si? 

8 Nigbana li Amaleki wá, o si bá Israeli jà ni 
Refidimu. 

9S Mose si wi fun Joṣua pe, Yàn enia fun Wa, 
ki o si jade lọ ibá Amaleki jà: li ọla li emi o 
duro lori oke ti emi ti ọpá Ọlọrun li ọwọ mi. 


EKSODU. 17, 18 


10 Joṣua si ṣe bi Mose ti wi fun u, o si bá 
Amaleki jà: ati Mose, Aaroni, on Huri lọ sori 
oke na. 

11 O si ṣe, nigbati Mose ba gbé ọwé rẹ̀ soke, 
Israeli a bori: nigbati o ba si rẹ̀ ọwọ rẹ̀ silẹ, 
Amaleki a bori. 

l2Ṣugbọn ọwọ kún Mose; nwọn si mú 
okuta kan, nwọn si fi si abẹ rẹ̀, o si joko lé e; 
Aaroni ati Huri si mu u li ọwọ rú, ọkan Hi apa 
kini, ekeji li apa keji; ọwọ rẹ̀ si duro gan titi o 
fi di ìwọ—ôrùn. 

13 Joṣua si fi oju idà ṣẹgun Amaleki ati awọn 
enia rẹ̀ tútu 

14OLUWA si wi fun Mose pe, Kọ eyi sinu 
iwe fun iranti, ki o si kà a li eti Joṣua; nitoriti 
emi o pa iranti Amaleki run patapata kuro labẹ 
ọrun. 

15 Mose si tẹ pẹpẹ kan, o si sọ orukọ rẹ̀ ni 
JEHOFA-nissi: 

1600 si wipe, OLUWA ti bura: OLUWA yio bá 
Amaleki jà lati irandiran. 


l 8 1NIGBATI Jetro, alufa Midiani, ana 

Mose, gbọ ohun gbogbo ti Ọlọrun ti 
ṣe fun Mose, ati fun Israeli awọn enia rẹ̀, ati 
pe, OLUWA mú Israeli lati Egipti jade wá; 

2 Nigbana ni Jetro, ana Mose, mú Sippora 
aya Mose wá, lẹhin ti o ti rán a pada. 

3 Ati awọn ọmọ rẹ̀ mejeji: ti orukọ ọkan njẹ 
Gerṣomu; nitoriti o wipe, Emi ṣe alejò ni ilẹ 
ajeji. 

4 Ati orukọ ekeji ni Elieseri; nitoriti o wipe, 
Ọlọrun baba mi li alatilẹhin mi, o si gbà mi 
lọwọ idà Farao: 

5 Ati Jetro, ana Mose, o tò Mose wá ti on ti 
awọn ọmọ rẹ̀, ati aya rẹ̀ si ijti, nibiti o gbé dú 
si lẹba oke Ọlọrun. 

680 si wi fun Mose pe, Emi Jetro ana rẹ li o 
tò ọ wá, pẹlu aya rẹ, ati awọn ọmọ rẹ mejeji 
pẹlu rẹ̀. 

? Mose si jade lọ ipade ana rẹ̀, o si tẹriba, o 
si fi ẹnu kò o li ẹnu, nwọn si bére alafia ara 
wọn; nwọn si wò inu ago. 

8 Mose si sọ ohun gbogbo ti OLUWA ti ṣe si 
Farao, ati si awọn ara Egipti nitori Israeli fun 
ana rẹ̀, ati gbogbo ipọnju ti o bá wọn H òna, 
ati bi OLUWA ti gbà wọn. 

9 Jetro si yò nitori gbogbo ore ti OLUWA ti ṣe 
fun Israeli, ẹniti o ti gbàla lọwọ awọn ara Egjpti. 

10 Jetro si wipe, Olubukún li OLUWA, ẹniti o 
gbà nyin là lọwọ awọn ara Egipti, ati lọwọ Fa— 
Tao, ẹniti o gbà awọn enia là lọwọ awọn ara 
Egipti. 


11 Mo mò nisisiyi pe OLUWA tobi jù gbogbo 
oriṣa lọ: nitôtọ, ninu ẹran ti nwọn ti ṣeféfe si 
wọn. 

12 Jetro, ana Mose, sì mii ẹbọ sisun, ati ẹbọ 
wá fun Ọlọrun: Aaroni si wá, ati gbogbo awọn 
àgba Israeli, lati bá ana Mose jẹun niwaju 
Ọlọrun. 

13 O si ṣe ni ijẹ keji ni Mose joko lati ma ṣe 
idajọ awọn enia: awọn enia si duro tì Mose 
lati owurò titi o fi di aṣalẹ. 

14 Nigbati ana Mose si ri gbogbo eyiti on nṣe 
fun awọn enia, o ni, Kili eyiti iwọ nṣe fun awọn 
enia yi? éṣe ti iwọ nikan fi dá joko, ti gbogbo 
enia si duro tì ọ, lati owurọ titi o fi di aṣalẹ? 

15 Mose si wi fun ana rẹ̀ pe, Nitoriti awọn 
enia ntò mi wá lati bẹ̀re lọwọ Ọlọrun ni: 

16 Nigbati nwọn ba Hi ẹjẹ, nwọn a tò mi wá; 
emi a si ṣe idajọ larin ẹnikini ati ẹnikeji, emi a 
si ma mú wọn mò ìlana Ọlọrun, ati ofin rẹ̀. 

17 Ana Mose si wi fun u pe, Eyiti iwọ nṣe nì 
kò dara. 

18 Dajudaju iwọ o dá ara rẹ lagara, ati Ìwọ, ati 
awọn enia yi ti o pẹlu rẹ: nitoriti nkan yi Wuwo 
jù fun ọ; iwọ nikan ki yio le ṣe e tikalárẹ. 

19 Fetisilẹ nisisiyi si ohùn mi; emi o fun ọ ni 
ìmọ, Ọlọrun yio si pẹlu rẹ: iwọ wà niwaju 
Ọlọrun fun awọn enia yi, ki iwọ ki o ma mú 
òran wọn wá si ọdọ Ọlọrun. 

20 Ki o si ma kẹ wọn ni ìlana ati ofin wọnni, 
ki o si ma fi Ọna ti nwọn o ma rìn hàn fun 
wọn ati iṣẹ ti nwọn o ma ṣe. 

21 Pẹlupẹlu iwọ o si ṣà ninu gbogbo awọn 
enia yi awọn ọkunrin ti o to, ti o bẹ̀ru Ọlọrun, 
awọn ọkunrin olétọ, ti o korira ojukokoro; irú 
awọn wọnni ni ki o fi jẹ olori wọn, lati ṣe olori 
ẹgbẹgbẹrun, ati olori ọrọrún, ati olori arádọta, 
ati olori mẹwamẹwa. 

22 Ki nwọn ki o si ma ṣe idajọ awọn enia 
nigbakugba: yio si ṣe, gbogbo ẹjọ nla ni ki 
nwọn ki o ma mú tò ọ wá, ṣugbọn gbogbo ẹjẹ 
kekeké ni ki nwọn ki o ma dá: yio si rọrùn fun 
iwọ tikalarẹ, nwọn o si ma bá ọ rii ẹrù na. 

23 Bi iwọ ba jẹ ṣe nkan yi, bi Ọlọrun ba si fi 
aṣẹ fun ọ bẹ̀, njẹ iwọ o le duro pẹ, ati gbogbo 
awọn enia yi pẹlu ni yio si dé ipò wọn li alafia. 

24 Mose si gbà ohùn ana rẹ̀ gbẹ, o si ṣe 
ohun gbogbo ti o wi. 

25 Mose si yàn awọn enia ti o to ninu 
gbogbo Israeli, o si fi wọn ṣe olori awọn enia, 
olori ẹgbẹgbẹrun, olori ọrọrún, olori arádọta, 
olori mẹwamẹwa. 

2 NWỌn. si. nṣe. idajọ. awọn. enia 
nigbakugba: òran ti o ṣoro, nwọn a mútò 


Mose wá, ṣugbọn awọn tikalawọn ṣe idajọ 
gbogbo òran kekeké. 

27 Mose si jẹ ki ana rẹ̀ ki o lọ; on si ba tirẹ̀ lọ 
si ilẹ rẹ̀. 


l ọỌ 1 LI oṣù kẹta, ti awọn ọmọ Israeli jade 
kuro ni ilẹ Egipti tán, li ọjẹ na gan ni 
nwọn dé ijù Sinai. 

2Nwọn sá ti ṣi kuro ni Refidimu, nwọn si 
Wá si ijù Sinai, nwọn si dé si ijù na; nibẹ̀ ni 
Israeli si dô si niwaju oke na. 

3Mose si goke tò Ọlọrun lọ, OLUWA si kọ sii 
lati oke na wá wipe, Bayi ni ki iwọ ki o sọ fun 
ile Jakobu, ki o si wi fun awọn ọmọ Israeli pe; 

4 Ẹnyin ti ri ohun ti mo ti ṣe si awọn ara 
Egipti, ati bi mo ti rù nyin li apa—ìyé idì, ti mo 
si mú nyin tò ara mi wá. 

5 Njẹ nisisiyi, bi ẹnyin ba fẹ gbà ohùn mi 
gbé nitôtọ, ti ẹ o si pa majẹmu mi m€6, nigba— 
na li ẹnyin o jẹ iṣura fun mi jù gbogbo enia lọ: 
nitori gbogbo aiye ni ti emi. 

6 Ẹnyin o si ma jẹ̀ ijọba alufa fun mi, ati 
orilẹ-ẹde. mim€. Wọnyi li òrọ ti iwọ o sọ fun 
awọn ọmọ Israeli. 

7? Mose si wá o si ranṣẹ pẹ awọn àgba awọn 
enia, o si fi gbogbo òrọ wọnyi lelẹ niwaju wọn 
ti OLUWA palaṣẹ fun u. 

B8Gbogbo awọn enia na si jùmọ dahún, 
nwọn si wipe, Ohun gbogbo ti OLUWA wi li 
awa o ṣe. Mose si mú ẹ̀rọ awọn enia pada tò 
OLUWA lọ. 

9 OLUWA si wi fun Mose pe, Wò o, emi tò ọ 
Wwá ninu awọsanma ṣíṣu, ki awọn enia ki o le 
ma gbọ nigbati mo ba mbá ọ sòrọ, ki nwọn ki 
o si ma gbà ọ gbọ pẹlu lailai. Mose si sọ ẹ̀rọ 
awọn enia na fun OLUWA. 

10 OLUWA si wi fun Mose pe, Tò awọn enia 
yi lọ, ki o si yà wọn simimQ li oni ati li ọla, ki 
nwọn ki o si fò asọ wọn. 

11 Ki nwọn ki o si mura dẹ̀ ijẹ kẹta: nitori ni 
ijẹ kẹta OLUWA yio sọkalẹ sori oke Sinai li oju 
awọn enia gbogbo. 

12 Ki iwọ ki o si sagbàra fun awọn enia yiká, 
pe, Ẹ ma kiyesi ara nyin, ki ẹ máṣe gùn ori 
oke lọ, ki ẹ má si ṣe fọwọbà eti rẹ̀: ẹnikẹni ti o 
ba fọwọkàn oke na, pipa ni nitôtọ: 

13 ỌwọkọwQ kò gbọdọ kàn a, bikoṣepe ki a 
sọ ọ li okuta, tabi ki a gún u pa nitôtọ; iba ṣe 
ẹranko iba ṣe enia, ki yio là a: nigbati ipẹ̀ ba 
dún, ki nwọn ki o gùn oke wá. 

14 Mose si sọkalẹ lati ori oke na wá sọdọ 
awọn enia, o si yà awọn enia si mim6, nwọn 
si fò aṣọ wọn. 


EKSODU 18—20 

15 O si wi fun awọn enia pe, Ẹ mura dẹ̀ ijé 
kẹta: ki ẹ máṣe sunmọ aya nyin. 

16 si ṣe, li owurọ ijẹ kẹta, ni árá ati mà— 
namána wà, ati awọsanma ṣíṣu diidu lori òke 
na, ati ohún ipẹ̀ na si ndún kikankikan; tobe ti 
gbogbo awọn ti o wà ni ibudô warìri. 

17 Mose si mú awọn enia jade lati ibudô wá 
lati bá Ọlọrun pade; nwọn si duro ni ìha isalẹ 
oke na. 

18 Oke Sinai si jẹ kìki €fi, nitoriti OLUWA 
sọkalẹ sori rẹ̀ ninu iná: éfi na si goke bi afi 
ileru, gbogbo oke na si mì tìtì. 

19 O si ṣe ti ohùn ipẹ̀ si dún, ti o si mulẹ ki— 
jikiji, Mose sòrọ, Ọlọrun si fi ará da a li ohùn. 

20 OLUWA si sọkalẹ wá si oke Sinai, lori oke 
na: OLUWA si pẹ̀ Mose lori oke na; Mose si 
goke lọ. 

21OLUWA si wi fun Mose pe, Sọkalẹ, kìlọ 
fun awọn enia, ki nwọn ki o má ba yà sọdọ 
OLUWA lati bẹ̀ ẹ wò, ki òpọ ki o má ba ṣegbe 
ninu wọn. 

22Si jẹ ki awọn alufa pẹlu, ti o sunmọ 
OLUWA, ki o yà ara wọn si mim, ki OLUWA ki 
o má ba kọlúi wọn. 

23 Mose si wi fun OLUWA pe, Awọn enia ki 

yio le wá sori oke Sinai: nitoriti iwọ ti kìlọ fun 
Wa pe, Sọ agbàra yi oke na ká, ki o si yà a si 
mim. 
24 OLUWA si wi fun u pe, Lọ, sọkalẹ; ki iwọ ki 
o si goke wá, iwọ ati Aaroni pẹlu rẹ: ṣugbọn ki 
awọn alufa ati awọn enia ki o máṣe yà lati goke 
tò OLUWA wá, ki o má ba kọlii wọn. 

25 Bẹni Mose sọkalẹ tò awọn enia lọ, o si 


sòrọ fun wọn. 

20 1 ỌLỌRUN si sọ gbogbo òrọ wọnyi pe, 
2 Emi li OLUWA Ọlọrun rẹ, ti o mú ọ 

jade lati ilẹ Egipti, lati oko—ẹrù jade wá. 

3 Iwọ kò gbọdọ li Ọlọrun miran pẹlu mi. 

4 Iwọ kò gbọdọ yá ere fun ara rẹ, tabi awo— 
Tan ohun kan ti mbẹ loke ọrun, tabi ti ohun 
kan ti mbẹ ni isalẹ ilẹ, tabi ti ohun kan ti mbẹ 
ninu omi ni isalẹ̀ ilẹ. 

5Iwọ kò gbọdọ tẹ̀ ori ara rẹ ba fun wọn, 
bẹni iwọ kò gbọdọ sìn wọn: nitori emi li 
OLUWA Ọlọrun rẹ, Ọlọrun owú ni mi, ti mbẹ̀ 
ẹ̀ṣẹ awọn baba wò lara awọn ọmọ, lati irandi— 
ran kẹta ati ẹkẹrin ninu awọn ti o korira mi; 

65 Emi a si ma fi ánu hàn ẹgbẹgbẹrun awọn 
ti o fẹ mi, ti nwọn si npa ofin mi mQ. 

7 Iwọ kò gbọdọ pẹ̀ orukọ OLUWA Ọlọrun rẹ 
lasan; nitoriti OLUWA ki yio mu awọn ti o pẹ̀ 
orukọ rẹ̀ lasan bi alailẹ̀ṣẹ li ọrùn. 


EKSODU 20, 21 

8 Ranti ọjẹ isimi, lati yà a simim€. 

8 Ọjọ mẹfa ni iwọ o ṣiṣẹ, ti iwọ o si ṣe iṣẹ rẹ 
gbogbo: 

10 Ṣugbọn ọjẹ keje li ijẹ isimi OLUWA Ọlọrun 
rẹ: ninu rẹ̀ iwọ kò gbọdọ ṣe iṣẹkiṣẹ kan, iwọ, 
ati ọmọ rẹ ọkunrin, ati ọmọ rẹ obinrin, ọmọ— 
ọdọ rẹ ọkunrin, ati ọmọ—ọdọ rẹ obinrin, ati 
ohunòsin rẹ, ati alejò rẹ̀ ti mbẹ ninu ibode rẹ: 

tI Nitori ni ijẹ mẹfa li OLUWA dá ọrun on 
aiye, okun ati ohun gbogbo ti mbẹ ninu Wọn, 
o si simi ni ijẹ keje: nitorina li OLUWA ṣe busi 
ijẹ keje, o si yà a si mimQ. 

12 Bòwọ fun baba on iya rẹ: ki ọjẹ rẹ ki o le 
pẹ ni ilẹ ti OLUWA Ọlọrun rẹ fi fun ọ. 

13 Iwọ kò gbọdọ pania. 

14 Iwọ kò gbọdọ ṣe panṣaga. 

15 Iwọ kò gbọdọ jale. 

16 Iwọ kò gbọdọ jẹri eke si ẹnikeji rẹ. 

17 Iwọ kò gbọdọ ṣojukokoro si ile ẹnikeji rẹ, 
iwọ kò gbọdọ ṣojukokoro si aya ẹnikeji rẹ, 
tabi si ọmọ—ọdọ rẹ̀ ọkunrin, tabi ọmọ—ọdọ rẹ̀ 
obinrin, akọmalu rẹ̀, kẹtẹkẹtẹ rẹ̀, tabi ohun 
gbogbo ti iṣe ti ẹnikeji rẹ. 

18 Gbogbo awọn enia na si ri árá na, ati 
mànamána na, ati ohùn ipé na, nwọn ri oke 
na nṣe €fi: nigbati awọn enia si ri i, nwọn ṣí, 
nwọn duro li òkere rére. 

18 Nwon si wi fun Mose pe, Iwọ ma bá wa 
sòrò, awa o si gbQ: ṣugbọn máṣe jẹ ki Ọlọrun 
ki o bá wa sòro, ki awa ki o má ba kú. 

20 Mose si wi fun awọn enia pe, Ẹ má bẹ̀ru: 
nitoriti Ọlọrun wá lati dan nyin wò, ati ki ẹ̀ru rẹ̀ 
ki o le ma wà li oju nyin, ki ẹnyin ki o máṣe ṣẹ̀. 

21 Awọn enia si duro li òkere rére, Mose si 
sunmọ ibi òkunkun ṣiṣu na nibiti Ọlọrun gbé 
Wà. 

22 OLUWA si wi fun Mose pe, Bayi ni ki iwọ 
ki o wi fun awọn ọmọ Israeli pe, Ẹnyin ri bi 
emi ti bá nyin sòrọ lati ọrun wá. 

23 Ẹnyin kò gbọdọ ṣe ọlọrun miran pẹlu mi; 
Ẹnyin kò gbọdọ ṣe ọlọrun fadaka, tabi ọlọrun 
wurà, fun ara nyin. 

24 Pẹpẹ erupẹ ni ki iwọ mọ fun mi, lori rẹ̀ 
ni ki iwọ ki o ma ru ẹbọ sisun rẹ, ati ẹbọ alafia 
rẹ, agutan rẹ, ati akọmalu rẹ: ni ibi gbogbo ti 
mo ba gbé fi iranti orukọ mi si, emi o ma tò ọ 
wá, emi o si ma bukún fun ọ. 

25 Bi iwọ o ba si mọ pẹpẹ okuta fun mi, iwọ 
kò gbọdọ fi okuta gbigbẹ mọ ọ: nitori bi iwọ 
ba gbé ohun—ọnà rẹ lé ori rẹ̀, iwọ sọ ọ di 
aimẹ. 

26 Iwọ kò si gbọdọ ba àkasọ gùn ori pẹpẹ 
mi, ki ìhoho rẹ ki o máṣe hàn lori rẹ̀. 


2 
2 l 1 NJẸ wọnyì ni idajọ ti iwọ o gbekalẹ 
niwaju wọn. 

2 Bi iwọ ba rà ọkunrin Heberu li ẹrú, ọdún 
mẹfa ni on o sìn: li ọdún keje yio si jade bi 
omnira lọfẹ. 

3 Bi o ba nikan wọle wá, on o si nikan jade 
lọ: bi o ba ti gbé iyawo, njẹ ki aya rẹ̀ ki o bá a 
jade lọ. 

4 Bi o ba ṣepe oluwa rẹ̀ li o fun u li aya, ti on 
si bi ọmọkunrin tabi ọmọbinrin fun u; aya ati 
awọn ọmọ ni yio jẹ̀ ti oluwa rẹ̀, on tikara rẹ̀ 
yio si nikan jade lọ. 

5 Bi ẹru na ba si wi ni gbangba pe, Emi fẹ 
oluwa mi, aya mi, ati awọn ọmọ mi; emi ki 
yio jade lọ idi omnira: 

6 Nigbana ni ki oluwa rẹ̀ ki o mú u lọ sọdọ 
awọn onidajọ; yio si mú u lọ si ẹnu—òna, tabi 
si opô ẹnu—òna; oluwa rẹ̀ yio si fi olù lú u li 
eti; on a si ma sìn i titi aiye. 

? Bi ẹnikan ba si tà ọmọ rẹ̀ obinrin li ẹrú, on 
ki yio jade lọ bi awọn ẹrú ọkunrin ti ijade lọ. 

8 Bi on kò ba wù oluwa rẹ̀, ti o ti fẹ ẹ fun ara 
rẹ̀, njẹ ki o jẹ ki a rà a pada, on ki yio lagbara 
lati tà a fun ajeji enia, o sa ti tàn a jẹ. 

9 Bi o ba si fẹ ẹ fun ọmọkunrin rẹ̀, ki o ma 
ṣe si i bi a ti iṣe si ọmọbinrin ẹni. 

10 Bi o ba si fẹ obinrin miran; onjẹ rẹ̀, aṣọ 
rẹ̀, ati iṣe ọkọlaya rẹ̀, ki o máṣe yẹ̀. 

11 Bi on ki yio ba si ṣe ohun mẹtẹta yi fun u, 
njẹ ki on ki o jade kuro lọfẹ li aisan owo. 

12 Ẹniti o ba lù enia, tobẹ ti o si ku, pipa li a 
o pa a. 

13 Bi o ba ṣepe enia kò ba dẹ̀na, ṣugbọn ti o 
ṣepe Ọlọrun li o fi lé e lọwọ, njẹ emi o yàn ibi 
fun ọ, nibiti on o gbé salọ si. 

14Ṣugbọn bi enia ba ṣìka si aladugbo rẹ̀, lati 
fi ẹ̀tan pa a; ki iwọ ki o tilẹ mú u lati ibi pẹpẹ 
mi lọ, ki o le kú. 

15 Ẹniti o ba si lù baba, tabi iya rẹ̀, pipa li a o 

a. 
16 Ẹniti o ba si ji enia, ti o si tà a, tabi ti a ri i 
li ọwọ rẹ̀, pipa li a o pa a. 

17 Ẹniti o ba si bú baba tabi iya rẹ̀, pipa li a o 
pa a. 

18 Bi awọn ọkunrin ba si jùmò njà, ti ekini fi 
okuta lù ekeji, tabi ti o jìn i li ẹsẹ̀, ti on kò si 
kú ṣugbọn ti o da a bulẹ: 

19 Bi o ba si tun dide, ti o ntẹ̀ ọpá rìn kiri ni 
ita, nigbana li ẹniti o lù u yio to bẹ; kìki gbẹ̀se 
akokò ti o sọnù ni yio san, on o si Ṣe ati mu u 
lara da ṣaṣa. 

20 Bi ẹnikan ba si fi ọpá lù ẹrú rẹ̀ ọkunrin tabi 
obinrin, ti o si kú si i li ọwọ, a o gbẹsan rẹ̀ nit6tọ. 


63 


21 Ṣugbọn bi o ba duro di ijẹ kan, tabi meji, 
a ki yio gbẹsan rẹ̀: nitoripe owo rẹ̀ ni iṣe. 

22 Bi awọn ọkunrin ba njà, ti nwọn si pa 
obinrin aboyún lara, tobẹ ti oyún rẹ̀ Ṣé, 
ṣugbọn ti ibi miran kò si pẹlu: a o mu ki o san 
nitôtọ, gẹgẹ bi ọkọ obinrin na yio ti dá lé e; on 
o si san a niwaju onidajọ. 

23 Bi ibi kan ba si pẹlu, njẹ ki iwọ ki o fi ẹmi 
dipò ẹmi. 

24 Fi oju dipò oju, ehín dipò ehín, ọwọ dipò 
ọwú, ẹsẹ̀ dipò ẹsẹ̀. 

25 Fi ijána dipò ijéna, ọgbé, dipò ọgbé, ìna 
dipò ìna. 

26 Bi o ba ṣepe ẹnikan ba lù ẹrú rẹ̀ ọkunrin 
tabi ẹrú rẹ̀ obinrin li oju ti o si f€; ki o si jọwọ 
rẹ̀ lọ li omnira nitori oju rẹ̀. 

27 Bi o ba si ká ehín ẹrú rẹ̀ ọkunrin, tabi 
ehín ẹrú rẹ̀ obinrin; ki o si jọwọ rẹ̀ lọ li omni— 
ra nitori ehín rẹ̀. 

28 Bi akọmalu ba kàn ọkunrin tabi obinrin ti 
o si kú: sísọ ni ki a sọ akọmalu na li okuta pa 
bi o ti wú ki o ṣe, ki a má si ṣe jẹ ẹran rẹ̀; 
ṣugbọn ọrùn oni—akọmalu na yio m€. 

28 Ṣugbọn bi o ba ṣepe akọmalu na a ti ma fi 
iwo rẹ̀ kàn nigba atijọ, tí a si ti kìlọ fun oluwa 
rẹ̀, ti kò si sé e mọ, ṣugbọn ti o pa ọkunrin 
tabi obinrin, akọmalu na li a o sọ li okuta pa, 
oluwa rẹ̀ li a o si lù pa pẹlu. 

30 Bi o ba si ṣepe a bù iye owo kan fun u, 
njẹ iyekiye ti a bù fun u ni yio fi ṣe irapada 
ẹmi rẹ̀. 

3 Iba. kàn ọmọkunrin, tabi iba kàn 
ọmọbinrin, gẹgẹ bi irú idajọ yi li a o ṣe si i. 

32 Bi akọmalu na ba kan ẹrukunrin tabi 
ẹrubinrin; on o si san ọgbòn ṣekeli fadakà fun 
oluwa rẹ̀, a o si sọ akọmalu na li okuta pa. 

33 Bi ẹnikan ba ṣi ihò silẹ, tabi bi ọkunrin 
kan ba si wà ihò silẹ, ti kò si bò o, ti akọmalu 
tabi kẹtẹkẹtẹ ba bQ sinu rẹ̀; 

34 Oni—ihò na yio si san; yio si fi owo fun 
oluwa wọn; okú ẹran a si jẹ tirẹ̀. 

35 Bi akọmalu ẹnikan ba si pa akọmalu ẹni— 
keji lara ti o si kú; ki nwọn ki o tà aye akọma— 
lu, ki nwọn ki o si pín owo rẹ̀; oku ni ki nwọn 
ki o si pín pẹlu. 

36 Tabi bi a ba si mò pe akọmalu na a ti ma 
kàn nigba atijọ ti oluwa rẹ̀ kò sé e m€; on o fi 
akọmalu san akọmalu nitotọ; okú a si jẹ tirẹ̀. 
22 1 BI ọkunrin kan ba ji akọmalu, tabi 

agutan kan, ti o si pa a, tabi ti o tà a; 
yio san akọmalu marun dipò akọmalu kan, ati 
agutan mẹrin dipò agutan kan. 


EKSODU 21, 22 
2 Bi a ba ri olẹ̀ ti nrunlẹ wọle, ti a si lù u ti o 
kú, a ki yio ta ẹ̀jẹ silẹ fun u. 

3 Bi ôrùn ba là bá a, a o ta ẹ̀jẹ silẹ fun u; si— 
san li on iba san; bi kò ni nkan, njẹ a o tà a 
nitori olẹ̀ rẹ̀. 

4 Bi a ba ri ohun ti o ji na li ọwé rẹ̀ nitôtọ li 
aye, iba ṣe akọmalu, tabi kẹtẹkẹtẹ, tabi agu— 
tan; on o san a pada ni meji. 

5 Bi ọkunrin kan ba mu ki a jẹ oko tabi 
agbalá—àjara kan, ti o si tú ẹran rẹ̀ silẹ, ti o si 
jẹ li oko ẹlomiran; ninu ayo oko ti ara rẹ̀, ati 
ninu ayo agbalá—àjara tirẹ̀, ni yio fi san ẹsan. 

6 Bi iná ba ṣẹ̀, ti o si mu ẹwọn, ti abà ọkà, 
tabi ọkà aiṣá, tabi oko li o joná; ẹniti o ràn iná 
na yio san ẹsan nit6tọ. 

7 Bi ẹnikan ba fi owo tabi ohunelo fun ẹni— 
keji rẹ̀ pam; ti a ji i ni ile ọkunrin na; bi a ba 
mu olẹ̀ na, ki o san a ni meji. 

8 Bi a kò ba mú olẹ̀ na, njẹ ki a mú bale na 
Wá siwaju awọn onidajọ, bi on kò ba fọwọkàn 
ẹrii ẹnikeji rẹ̀. 

8 Nitori irú ẹ̀ṣẹ gbogbo, iba ṣe ti akọmalu, ti 
kẹtẹkẹtẹ, ti agutan, ti aṣọ, tabi ti irúrru ohun ti 
o nù, ti ẹlomiran pẹ̀ ni ti on, ẹjẹ awọn mejeji 
yio wá siwaju awọn onidajọ; ẹniti awọn oni— 
dajọ ba dẹbi fun, on o san a ni iṣẹmeji fun 
ẹnikeji rẹ̀. 

10 Bi enia ba fi kẹtẹkẹtẹ, tabi akọmalu, tabi 
agutan, tabi ẹrankẹran lé ẹnikeji rẹ̀ lọwọ lati 
ma sìn; ti o ba si kú, tabi ti o farapa, tabi ti a lé 
e sọnù, ti ẹnikan kò ri i; 

tI Ibura OLUWA yio Wà lárin awọn mejeji, 
pe, on kò fọwọkàn ẹrù ẹnikeji on; ki on ki o si 
gbà, on ki yio si san ẹsan. 

12 Bi o ba ṣepe a ji i lọwọ rẹ̀, on o san ẹsan 
fun oluwa rẹ̀. 

13 Bi o ba ṣepe a si fà a ya, njẹ ki o mú u wa 
ṣe ẹrí, on ki yio si san ẹsan eyiti a fàya. 

14 Bi enia ba si yá ohun kan lọwọ ẹnikeji rẹ̀, 
ti o si farapa, tabi ti o kú, ti olohun kò si nibẹ̀, 
on o san ẹsan nitôtọ. 

15 Ṣugbọn bi olohun ba wà nibẹ̀, on ki yio 
san ẹsan: bi o ba ṣe ohun ti a fi owo gbà lò ni, 
o dé fun owo igbàlo rẹ̀. 

16 Bi ọkunrin kan ba si tàn wundia kan ti a 
kò ti ifẹ, ti o si mò ọ, fifẹ ni yio si fẹ ẹ li aya rẹ̀. 

17 Bi baba rẹ̀ ba kò jalẹ lati fi i fun u, on o 
san ojì gẹgẹ bi ifẹ wundia. 

18 Iwọ kò gbọdọ jẹ ki ajẹ ki o wà láye. 

19 Ẹnikẹni ti o ba bá ẹranko dàpọ pipa li a o 
pa a. 

20 Ẹnikẹni ti o ba rubọ si oriṣakoriṣa, bikoṣe 
si JEHOFA nikanṣoṣo, a o pa a run tútu. 


EKSODU - 22, 23 

21 Iwọ kò gbọdọ ṣìka si alejò, bẹni iwọ kò 
gbọdọ ni i lara: nitoripe alejò li ẹnyin ti jẹ ni 
ilẹ Egipti. 

22 Ẹnyin kò gbọdọ jẹ opô ni ìya, tabi ọmọ 
alainibaba. 

23 Bi iwọ ba jẹ wọn ni ìyakiya, ti nwọn si 
kigbe pẹ̀ mi, emi o gbQ igbe wọn nitOôtọ. 

24 Ibinu mi yio si gboná, emi o si fi idà pa 
nyin; awọn aya nyin yio si di opé, awọn ọmọ 
nyin a si di alainibaba. 

25 Bi iwọ ba yá ẹnikẹni ninu awọn enia mi 
li owo ti o ṣe talaka lọdọ rẹ, iwọ ki yio jẹ bi 
agbẹ̀da fun u; bẹni iwọ ki yio gbẹ̀da lọwọ rẹ̀. 

26 Bi o ba ṣepe iwọ gbà aṣọ ẹnikeji rẹ ṣe 
ògo, ki iwọ ki o si fi i fun u, ki 6rùn to wò: 

27 Nitori kìki eyi ni ibora rẹ̀, aṣọ rẹ̀ ti yio fi 
bora ni: kini on o fi bora sin? yio si ṣe bi o ba 
kigbe pẹ̀ mi, emi o gbQ; nitori alanu li emi. 

28 Iwọ kò gbọdọ gàn awọn onidajọ, bẹ̀ni 
iwọ kò gbọdọ bú ijoye kan ninu awọn enia rẹ. 

28 Iwọ kò gbọdọ jafara lati mú irẹ̀ oko rẹ 
Wá, ati ọti rẹ. Akébi awọn ọmọ rẹ ọkunrin ni 
iwọ o fi fun mi. 

30 Bẹ̀ gẹgẹ ni ki iwọ ki o fi akọmalu ati agu— 
tan rẹ ṣe: ijẹ meje ni ki o ba iya rẹ̀ gbé; ni ijọ 
kẹjọ ni ki iwọ ki o fi i fun mi. 

31 Ẹnyin o si jẹ enia mimQ fun mi; nitorina 
ẹnyin kò gbọdọ jẹ ẹran ti a ti ọwọ ẹranko igbé 


fàya; ajá ni ki ẹnyin ki o wọ ọ fun. 

23 1IWỌ kò gbọdọ gbà ìhin eke: máṣe li 
ọwọ si i pẹlu enia buburu lati ṣe ẹlẹri 

aiṣododo. 

2 Iwọ kò gbọdọ tò òpọlọpọ enia lẹhin lati ṣe 
ibi, bẹni iwọ kò gbọdọ sòrò li òran ki o tẹ̀ si 
òpọ enia lati yi ẹjẹ po. 

3 Bẹni iwọ kò gbọdọ gbò talaka li ẹjẹ rẹ̀. 

4 Bi iwọ ba bá akọmalu tabi kẹtẹkẹtẹ ọtá rẹ ti 
o ṣina, ki iwọ ki o mú u pada fun u wá nitOôtọ. 
dubulẹ labẹ ẹrù rẹ̀, ti iwọ iba yẹra lati bá a tú 
u, iwọ o bá a tú u nit6tọ. 

6 Iwọ kò gbọdọ yi ẹjọ talaka rẹ po li òran rẹ̀. 

7 Takéte li òran eke; ati alaiṣẹ ati olododo ni 
iwọ kò gbọdọ pa: nitoriti emi ki yio dá enia 
buburu lare. 

8 Iwọ kò gbọdọ gbà ọrẹ: nitori ọrẹ ni ifẹ awọn 
ti o riran loju, a si yi Ọran awọn olododo po. 

8 Ati pẹlu iwọ kò gbọdọ pọn alejò kan loju: 
ẹnyin sa ti mò inu alejò, nitoriti ẹnyin ti jẹ 
alejò ni ilẹ Egipti. 

10 Ọdún mẹfa ni iwọ o si gbìn ilẹ rẹ, on ni 
iwọ o si kú eso rẹ̀ jọ. 


64 


11 Ṣugbọn li ọdún keje iwọ o jẹ ki o simi, ki 
o si gbé jẹ; ki awọn talaka enia rẹ ki o ma jẹ 
ninu rẹ̀: eyiti nwọn si fisilẹ ni ki ẹran igbẹ ki o 
ma jẹ. Irú bẹ̀ gẹgẹ ni iwọ o ṣe si agbalá—àjara, 
ati agbalá—olifi rẹ. 

12 Ijẹ mẹfa ni iwọ o ṣe iṣẹ rẹ, ni ijọ keje ki 
iwọ ki o si simi: ki akọmalu rẹ, ati kẹtẹkẹtẹ rẹ 
ki o le simi, ki a le tù ọmọ iranṣẹbinrin rẹ, ati 
alejò, lara. 

13 Ati li ohun gbogbo ti mo wi fun nyin, ẹ 
ma ṣọra: ki ẹ má si ṣe iranti orukọ oriṣakoriṣa 
ki a má ṣe gbẹ ọ li ẹnu nyin. 

14 Ni ìgba mẹta ni iwọ o ṣe ajọ fun mi li 
ọdún. 

15 Iwọ o kiyesi ajọ aiwukàra: ijẹ meje ni iwọ 
o fi jẹ àkara alaiwu, bi mo ti pa a laṣẹ fun ọ, li 
akokò oṣii Abibu (nitori ninu rẹ̀ ni iwọ jade 
kuro ni Egipti); a kò gbọdọ ri ẹnikan niwaju 
mi li ọwọ ofo: 

16 Ati ajọ ikore, akQso iṣẹ rẹ, ti iwọ gbìn li 
oko rẹ: ati ajọ ikore oko, li opin ọdún, nigbati 
iwọ ba ṣe ikore iṣẹ oko rẹ tán. 

17 Ni ìgba mẹta li ọdùn ni gbogbo awọn 
ọkunrin rẹ yio farahàn niwaju Oluwa JEHOFA. 

18 Iwọ kò gbọdọ ta ọrẹ ẹ̀jẹ ẹbọ mi ti on ti 
àkara wiwu; bẹli ọrá ẹbọ ajọ mi kò gbọdọ kú 
titi di ojumQ. 

18 AkọQka eso ilẹ rẹ ni ki iwọ ki o múwa si 
ile OLUWA Ọlọrun rẹ. Iwọ kò gbọdọ bò ọmọ 
ewurẹ ninu warà iya rẹ̀. 

20 Kiyesi i, emi rán angeli kan siwaju rẹ lati 
pa ọ mẹ li ẹ̀na, ati lati mú ọ dé ibi ti mo ti 
pẹ̀se silẹ. 

21 Kiyesi ara lọdọ rẹ̀, ki o si gbà oh(in rẹ̀ 
gbọ, máṣe bi i ninu; nitoriti ki yio dari irekọja 
nyin jì nyin, nitoriti orukọ mi mbẹ lara rẹ̀. 

22 Ṣugbọn bi iwọ o ba gbà ohún rẹ̀ gbọ ni— 
totọ, ti iwọ si ṣe gbogbo eyiti mo wi; njẹ emi o 
jasi ọtá awọn ẹniti nṣe ọtá nyin, emi o si forô 
awọn ti nforô nyin. 

23 Nitoriti angeli mi yio ṣaju rẹ, yio si mú ọ 
dé ọdọ awọn enia Amori, ati awọn Hitti, ati 
awọn. Perissi, ati awọn ara Kenaani, awọn 
Hifi, ati awọn Jebusi: emi a si ke wọn kuro. 

24 Iwọ kò gbọdọ tẹriba fun oriṣa wọn, bẹni 
iwọ kò gbọdọ sìn wọn, ki o má si ṣe gẹgẹ bi 
iṣe wọn: bikoṣepe ki iwọ ki o fẹ wọn tútu, ki 
iwọ ki o si wò ere wọn palẹ. 

25 Ẹnyin o si ma sìn OLUWA Ọlọrun nyin, 
on o si busi onjẹ rẹ, ati omi rẹ; emi o si mú 
àrun kuro larin rẹ. 

26 Obinrin kan ki yio ṣẹnu, bẹ̀ni ki yio yà— 
gan ni ilẹ rẹ: iye ọjẹ rẹ li emi ô fi kún. 


27 Emi o rán ẹ̀ru mi siwaju rẹ, emi o si dà 
gbogbo awọn enia rú ọdọ ẹniti iwọ o dé, emi o 
si mu gbogbo awọn ọtá rẹ yi ẹ̀hin wọn dà si ọ. 

28 Emi o si rán agbQn siwaju rẹ, ti yio lé 
awọn enia Hifi, ati awọn ara Kenaani, ati 
awọn enia Hitti kuro niwaju rẹ. 

28 Emi ki yio lé wọn jade kuro niwaju rẹ li 
ọdún kan; ki ilẹ na ki o má ba di ijti, ki ẹranko 
igbẹ ki o má ba rẹ̀ si ọ. 

30 Diẹdiẹ li emi o ma lé wọn jade kuro niwa— 
ju rẹ, titi iwọ o fi di pupọ, ti iwọ o si tẹ̀ ilẹ na dú. 

31 Emi o si fi opinlẹ rẹ lelẹ, lati Okun Pupa 
Wá titi yio fi dé okun awọn ara Filistia, ati lati 
aṣalẹ̀ nì wá dé odò nì; nitoriti emi o fi awọn 
olugbe ilẹ na lé nyin lọwọ; iwọ o si lé wọn 
jade kuro niwaju rẹ. 

32Iwọ kò gbọdọ bá wọn ṣe adehùn, ati 
awọn oriṣa wọn pẹlu. 

33 Nwọn kò gbọdọ joko ni ilẹ rẹ, ki nwọn ki 
o má ba mu ọ ṣẹ̀ si mi: nitori bi iwọ ba sìn 
oriṣa wọn, yio ṣe idẹkùn fun ọ nitôtọ. 

1O SI wi fun Mose pe, Goke tò 


2 4 OLUWA Wá, iwọ, ati Aaroni, Nadabu, 
ati Abihu, ati adọrin ninu awọn àgba Israeli; 
ki ẹnyin ki o si ma sìn li òkere rére. 

2 Mose nikanṣoṣo ni yio si sunmmọ OLUWA; 
ṣugbọn awọn wọnyi kò gbọdọ sunmọ tosi; 
bẹli awọn enia kò gbọdọ bá a gòke lọ. 

3 Mose si wá o si sọ gbogbo òrọ OLUWA, ati 
gbogbo idajọ fun awọn enia: gbogbo enia si fi 
oh(n kan dahùn wipe, Gbogbo òrọ ti OLUWA 
wi li awa o ṣe. 

4 Mose si kọwe gbogbo ẹỌrọ OLUWA, o si 
dide ni kútukutu owurò, o si t$ pẹpẹ kan ni— 
salẹ òke na, o mọ ọwòn mejila, gẹgẹ bi ẹ̀ya 
Israeli mejila. 

50 si rán awọn ọdọmọkunrin ninu awọn 
ọmọ Israeli, nwọn si ru ẹbọ sisun, nwọn si fi 
akọmalu ru ẹbọ alafia si OLUWA. 

6 Mose si mú àbọ ẹ̀jẹ na o si fi i sinu 
awokòto; ati àbọ ẹ̀jẹ na o fi wQn ara pẹpẹ na. 

7O si mú iwé majẹmu nì, o si kà a li eti 
awọn enia: nwọn si wipe, Gbogbo eyiti 
OLUWA Wi li awa o ṣe, awa o si gbọràn. 

8 Mose si mú ẹ̀jẹ na, o si wọn ọ sara awọn 
enia, o si wipe, Kiyesi ẹ̀jẹ majẹmu, ti OLUWA 
bá nyin dá nipasẹ òrọ gbogbo wọnyi. 

9 Nigbana ni Mose, ati Aaroni, Nadabu, ati 
Abihu, ati adọrin ninu awọn àgba Israeli gòke lọ: 

10 Nwọn si ri Ọlọrun Israeli; bi iṣẹ okuta 
Safire wà li abẹ ẹsẹ̀ rẹ̀, o si dabi irisi ọrun ni 
im€toto rẹ̀. 


EKSODU 23—25 
TI Kò si nà ọwẹ̀ rẹ̀ lé awọn ọlọlá ọmọ Israe— 
li: nwọn si ri Ọlọrun, nwọn si jẹ, nwọn si mu. 

12 OLUWA si Wi fun Mose pe, Gòke tò mi 
Wá sori òke, ki o si duro nibẹ̀; emi o si fi walá 
okuta fun ọ, ati aṣẹ kan, ati ofin ti mo ti kọ, ki 
iwọ ki o le ma kẹ wọn. 

13 Mose si dide, ati Joṣua iranṣẹ rẹ̀: Mose si 
gòke lọ si oke Ọlọrun. 

140 si wi fun awọn àgba na pe, Ẹ duro dẹ̀ 
wa nihinyi, titi awa o fi tun pada tò nyin wá: 
si kiyesi i, Aaroni ati Huri mbẹ pẹlu nyin: bi 
ẹnikan ba li òran kan, ki o tò wọn wá. 

15 Mose si gòke lọ sori òke na, awọsanma si 
bò òke na mọlẹ. 

16 Ogo OLUWA si sọkalẹ sori òke Sinai, 
awọsanma na si bò o mọlẹ ni ijẹ mẹfa: ni ijẹ 
keje o ké si Mose lati árin awọsanma Wá. 

17 Iwò ogo OLUWA dabi iná ajonirun li ori 
òke na li oju awọn ọmọ Israeli. 

18 Mose si lọ sárin awọsanma na, o sì gùn 
ori òke na: Mose si wà lori òke li ogoji ọsán ati 


ogoji oru. 
2 5 1OLUWA si sọ fun Mose pe, 

2Sọ fun awọn ọmọ Israeli pe, ki 
nwọn ki o mú ọrẹ fun mi wá: lọwọ olukuluku 
enia ti o ba fifunni tinutinu ni ki ẹnyin ki o 
gbà ọrẹ mi. 

3 Eyi si li ọrẹ ti ẹnyin o gbà lọwọ wọn; 
Wurà, ati fadakà, ati idẹ; 

4 Ati aṣọ—alaré, ati elesẹ̀—àluko, ati ododô, 
ati ẹ̀gbọ, ati irun ewurẹ; 

5 Ati awọ àgbo ti a sẹ̀ ni pupa, ati awọ seali, 
ati igi ṣittimu. 

6 Oréro fun fitila, olôrùn fun oròro itasori, 
ati fun turari didùn; 

7 Okuta oniki, ati okuta ti a o tò si ẹ̀wu— 
efodi, ati si igbàiya. 

8 Ki nwọn ki o si ṣe ibi mim kan fun mi; ki 
emi ki o le ma gbé arin wọn. 

9Gẹgẹ bi gbogbo eyiti mo fihàn ọ, nipa 
apẹrẹ ag6, ati apẹrẹ gbogbo ohunelo inu rẹ̀, 
bẹni ki ẹnyin ki o si ṣe e. 

10Nwọn o si ṣe apoti igi ṣittimu: igbọnwọ 
meji on àbọ ni gigún rẹ̀, ati igbọnwọ kan on àbọ 
ni ibú rẹ̀, ati igbọnwọ kan on àbọ ni giga rẹ̀. 

tI Iwọ o si fi kìki wurà bò o, ninu ati lode ni 
ìwọ o fi bò o, iwọ o si ṣe igbáti Wurà sori rẹ̀ 
yiká. 

12 Iwọ o si ṣe oruka Wurà mẹrin si i, iwọ o 
si fi wọn si igun mẹrin rẹ̀; oruka meji yio si 
wà li apa kini rẹ̀, oruka meji yio si wà li apa 
keji rẹ̀. 


EKSODU 25, 26 

13 Iwọ o si ṣe ọpá ṣittimu, ki iwọ ki o si fi 
wurà bò wọn. 

14 Iwọ o si fi ọpá wọnni bò inu oruka wọnni 
ni ìha apoti na, ki a le ma fi wọn gbé apoti na. 

15 Ọpá wọnni yio si ma wà ninu oruka apoti 
na: a ki yio si yọ wọn kuro ninu rẹ̀. 

16 Iwọ o si fi ẹrí ti emi o fi fun ọ sinu apoti nì. 

17 Iwọ o si fi kìki wurà ṣe itẹ—anu: igbọnwọ 
meji on àbọ ni gigùn rẹ̀, ati igbọnwọ kan on 
àbọ ni ibú rẹ̀. 

18 Iwọ o si ṣe kerubu wurà meji; ni iṣẹ lilù 
ni ki iwọ ki o fi ṣe wọn, ni ìku ité—anu na 
mejeji. 

18 Si ṣe kerubu kini ni ìku kan, ati kerubu 
keji ni ìku keji: lati ité—8ánu ni ki ẹnyin ki o ṣe 
awọn kerubu na ni ìku rẹ̀ mejeji. 

20 Awọn kerubu na yio si nà iy€—apa wọn si 
oke, ki nwọn ki o fi iyé—apa wọn bò ité—ánu 
na, ki nwọn ki o si kọjusi ara wọn; it€é—anu na 
ni ki awọn kerubu na ki o kọjusi. 

21 Iwọ o si fi ité€—anu na sori apoti na; ati 
ninu apoti na ni iwọ o fi ẹri ti emi o fi fun ọ si. 

22 Nibẹ̀ li emi o ma pade rẹ, emi o si ma bá 
ọ sòrọ lati oke ité—anu wá, lati arin awọn ke— 
rubu mejeji wá, ti o wà lori apoti ẹrí na, niti 
ohun gbogbo ti emi o palaṣẹ fun ọ si awọn 
ọmọ Israeli. 

23 Iwọ o si ṣe tabili igi ṣittimu kan: igbọnwọ 
meji ni gigùn rẹ̀, ati igbọnwọ kan ni ibú rẹ̀, ati 
igbọnwọ kan on àbọ ni giga rẹ̀. 

24 Iwọ o si fi kìki wurà bò o, iwọ o si ṣe 
igbáti wurà si i yiká. 

25 Iwọ o si ṣe eti kan bi ibú—atẹlẹwọ si i 
yiká, iwọ o si ṣe igbáti Wurà si eti rẹ̀ yiká. 

26 Iwọ o si ṣe oruka wurà mẹrin si i, iwọ o 
si fi oruka wọnni si igun mẹrẹrin, ti o wà li 
ẹsẹ̀ rẹ̀ mẹrẹrin. 

27 i abẹ igbáti na li oruka wọnni yio wà, 
fun ibi ọpá lati ma fi rù tabili na. 

28 Iwọ o si ṣe ọpá igi ṣittimu, iwọ o si fi 
Wurà bò wọn, ki a le ma fi wọn rù tabili na. 

28 Iwọ o si ṣe awopọkọ rẹ̀, ati ṣibi rẹ̀, ati ìgo 
rẹ̀, ati awo rẹ̀, lati ma fi dà: kìki wurà ni ki iwọ 
ki o fi ṣe wọn. 

30 Iwọ o si ma gbé àkara ifihàn kalẹ lori ta— 
bili na niwaju mi nigbagbogbo. 

31 Iwọ o si fi kìki wurà ṣe ọpá-fitila kan: 
iṣẹlilù li a o fi ṣe ọpá-fitila na, ipilẹ rẹ̀, ọpá rẹ̀; 
ago rẹ̀, irudi rẹ̀, ati itanna rẹ̀, ọkanna ni nwọn 
o jẹ: 

32 Ẹka mẹfa ni yio yọ ni ìha rẹ̀; ẹka mẹta 
ọpá-fitila na ni ìha kan, ati ẹka mẹta ọpá—fi— 
tila na ni ìha keji: 


33 Ago mẹta ni ki a ṣe bi itanna almondi, 
pẹlu irudi ati itanna Hi ẹka kan; ati ago mẹta ti 
a ṣe bi itanna almondi H ẹka ekeji, pẹlu irudi 
ati itanna: bẹli ẹka mẹfẹfa ti o yọ lara ọpá—fi— 
tila na. 

34 Ati ninu ọpá-fitila na i ago mẹrin yio wà 
ti a ṣe bi itanna almondi, pẹlu irudi wọn ati 
itanna wọn. 

35 Irudi kan yio si wà nisalẹ ẹka rẹ̀ meji ki o 
Ti bakanna, irudi kan yio si wà nisalẹ ẹka rẹ̀ 
meji ki o ri bakanna, irudi kan yio si wà nisalẹ 
ẹka rẹ̀ meji ki o ri bakanna, gẹgẹ bi ẹka rẹ̀ 
mẹfẹfa ti o ti ara ọpá—fitila na yọ jade. 

36 Irudi wọn ati ẹka wọn ki o ri bakanna: ki 
gbogbo rẹ̀ ki o jẹ lilù kìki wurà kan. 

3? Iwọ o si ṣe fitila rẹ̀ na, meje: ki nwọn ki o 
si fi fitila wọnni sori rẹ̀, ki nwọn ki o le ma ṣe 
imọlẹ si iwaju rẹ̀. 

38 Ati alumagaji rẹ̀, ati awo alumagaji rẹ̀, 
kìki wurà ni ki o jé. 

35 Talenti kan kìki wurà ni ki o fi ṣe e, pẹlu 
gbogbo ohuneẹlo wọnyi. 

40 Si kiyesi i, ki iwọ ki o ṣe wọn gẹgẹ bi 
apẹrẹ wọn, ti a fihàn ọ lori oke. 


2 Ô IWỌ o fi aṣọ—tita mẹwa ṣe agQ na; 
aṣọ ògbọ olokùn wiwẹ, ati ti aṣọ—ala— 

tÔ, ati ti elesẹ̀—àluko, ati ti ododé, ti on ti awọn 

kerubu iṣẹ ọlọnà ni ki iwọ ki o ṣe wọn. 

2 Ina aṣọ—tita kan ki o j€ igbọnwọ mejidi— 
lọgbòn, ibò aṣọ—tita kan igbọnwọ mẹrin: 
gbogbo aṣọ—tita na ni ki o jẹ ìwọn kanna. 

3 Aṣọ—tita marun ni ki a solù mQ ara wọn; ati 
aṣọ—tita marun keji ni ki a solùù m6 ara wọn. 

4 Iwọ o si ṣe ojôbo aṣọ—alarò si eti aṣọ—tita 
kan lati iṣẹti rẹ̀ wá ni ibi isolù, ati bẹ gẹgẹ ni 
iwọ o ṣe li eti ikangun aṣọ—tita keji, ni ibi 
isolù keji. 

5 Adọta ojòbo ni ki iwọ ki o ṣe si aṣọ—tita 
kan, adọta ojébo ni ki iwọ ki o si ṣe si eti 
aṣọ—tita ti o wà ni isolù keji; ki ojébo ki o le 
kẹ̀ ara wọn. 

6 Iwọ o si ṣe adọta ikẹ wurà, iwọ o si fi ikẹ 
na fà awọn aṣọ—tita so: on o si j€ agQ kan. 

? Iwọ o si ṣe aṣọ—tita irun ewurẹ, lati ṣe ibori 
sori agẹ na: aṣọ—tita mọkanla ni iwọ o ṣe e. 

8 Ìna aṣọ—tita kan yio j€ ọgbọn igbọnwọ, ati 
ibò aṣọ—tita kan yio jẹ igbọnwọ mẹrin: 
aṣọ—tita mọkọkanla na yio si jé ìwọn kanna. 

9 Iwọ o si so aṣọ—tita marun lù m€ ara wọn 
li ẹ̀tọ, ati aṣọ—tita mẹfa lù mQ ara wọn li ẹtọ, 
iwọ o si ṣẹ aṣọ—tita kẹfa po ni meji niwaju 


ag6 na. 


67 


10 Iwọ o si ṣe adọta ojobo li eti aṣọ—tita na, 
ti o yọ si ode jù ninu isolù, ati adọta ojúbo li 
eti aṣọ—tita ti o so ekeji lù. 

11 Iwọ o si ṣe adọta ikẹ idẹ, ki o si fi ikẹ 
wọnni sinu ojéúbo, ki o si fi so agẹ na pò, yio si 
jẹ ọkan. 

12 Ati iyokù ti o kù ninu aṣọ—tita agọ na, 
àbọ aṣọ—tita ti o kù, yio rọ sori ẹhin agọ na. 

13 Ati igbọnwọ kan li apa kan, ati igbọnwọ 
kan li apa keji, eyiti o kù ni ìna aṣọ—tita ago 
na, yio si rẹ si ìha agọ na ni ìha ihin ati ni ìha 
ọhún, lati bò o. 

14 Iwọ o si ṣe ibori awọ àgbo ti a sẹ̀ ni pupa 
fun agọ na, ati ibori awọ seali lori rẹ̀. 

15 Iwọ o si ṣe apáko igi ṣittimu fun agọ na li 
ogurodo. 

16 Igbọnwọ mẹwa ni gigùn apáko na, ati 
igbọnwọ kan on àbọ ni ibò apáko kan. 

17 Ìtẹbọ meji ni ki o wà li apáko kan, ti o tò 
li ẹsẹ—ẹsẹ̀ si ara wọn: bayi ni ki iwọ ki o ṣe si 
gbogbo apáko agọ na. 

18 Iwọ o si ṣe apáko agọ na, ogún apáko ni 
ìha gusù si ìha gusù. 

19 Iwọ o si ṣe ogoji ihò-ìtẹbọ fadakà nisalẹ 
ogún apáko wọnni; ihò—ìtẹbọ meji nisalẹ apá— 
ko kan fun ìtẹbọ meji na, ati ihò—ìtẹbọ meji 
nisalẹ apáko keji fun ìtẹbọ meji na; 

20 Ati ìha keji agẹ na ni ìha ariwa, ogún 
apáko ni yio wà nibẹ̀: 

21 Ati ogoji ihò—ìtẹbọ fadakà wọn; ihò—ìtẹ— 
bọ meji nisalẹ apáko na kan, ati ihò—ìtẹbọ 
meji nisalẹ apáko keji. 

22 Ati fun ìha agẹ na ni ìha ìwọ—ôrùn apáko 
mẹfa ni ki iwọ ki o ṣe. 

23 Ati apáko meji ni iwọ o ṣe fun igun agọ 
na ni ìha ẹhin rẹ̀. 

24 A o si so wọn pò nisalẹ, a o si so wọn pò 
li oke ori rẹ̀ si oruka kan: bẹ̀ni yio si ṣe ti 
awọn mejeji; nwọn o si ṣe ti igun mejeji. 

28Nwọn o si jẹ apáko mẹjọ, ati ihò—ìtẹbọ 
fadakà wọn, ihò-ìtẹbọ mẹrindilogun; ihò— 
ìtẹbọ meji nisalẹ apáko kan, ati ihò—ìtẹbọ 
meji nisalẹ apáko keji. 

26 Iwọ o si ṣe ọpá idabu igi ṣittimu; marun 
fun apáko ìha kan agô na, 

27 Ati ọpá idabu marun fun apáko na ni ìha 
keji agẹ na, ati ọpá idabu marun fun apáko na 
ni ìha agẹ na, fun ìha mejeji ni ìha ìwọ—ôrùn. 

28 Ati ọpá árin li agbedemeji apáko wọnni 
yio ti ìku dé ìku. 

28 Iwọ o si fi wurà bò apáko wọnni, iwọ o si 
fi wurà ṣe oruka wọn li àye fun ọpá idabu 
wọnni: iwọ o si fi wurà bò ọpá idabu wọnni. 


EKSODU 26, 27 
30 Iwọ o si gbé agọ na rú, gẹgẹ bi apẹrẹ rẹ̀, 
ti a fihàn ọ lori oke. 

31 Iwọ o si ṣe aṣọ—ikele alarô, ati elesẹ̀- 
àluko, ati ododé, ati ògbọ olokùn wiwẹ ti iṣẹ 
ọlọnà: ti on ti awọn kerubu nì ki a ṣe e: 

32 Iwọ o si fi rẹ sara opô igi ṣittimu mẹrin, ti 
a fi wurà bò, wurà ni ikẹ wọn lori ihò—ìtẹbọ 
fadakà mẹrẹrin na. 

33 Iwọ o si ta aṣọ—ikele na si abẹ ikẹ wọnni, 
ki iwọ ki o le mú apoti ẹrí nì wá si inu 
aṣọ-ikele nì: aṣọ—ikele nì ni yio si pinya lárin 
ibi mimọ ati ibi mim julọ fun nyin. 

34 Iwọ o si fi it€—anu sori apoti ẹrí nì, ni ibi 
mim julọ. 

35Iwọ o si gbé tabili na kà ẹhin ode 
aṣọ-ikele nì, ati ọpá—fitila nì kọjusi tabili na 
ni ìha agọ na ni ìha gusù: iwọ o si gbé tabili na 
kà ìha ariwa. 

36 Iwọ o si ṣe aṣọ—tita kan fun ẹnu—òna ago 
na, ti aṣọ—alarú, ti elesẹ̀—aluko, ti ododô, ati ti 
ògbọ olokùn wiwẹ, ti a fi iṣẹ abẹrẹ ṣe. 

3? Iwọ o si ṣe opô igi ṣittimu marun fun 
aṣọ—tita na, ki o si fi wurà bò wọn; ati ikẹ 
wọn wurà: iwọ o si dà ihò-ìtẹbọ idẹ marun 
fun wọn. 


2 7 IWỌ o si tẹ pẹpẹ igi ṣittimu kan, 

ìna rẹ̀ igbọnwọ marun, ati ìbú rẹ̀ 
igbọnwọ marun; ìwọn kan ni ìha mẹrẹrin: 
igbọnwọ mẹta si ni giga rẹ̀. 

2 Iwọ o si ṣe iwo rẹ̀ si ori igun mẹrẹrin rẹ̀: 
iwo rẹ̀ yio si wà lara rẹ̀: iwọ o si fi idẹ bò o. 

3 Iwọ o si ṣe tasà rẹ̀ lati ma gbà €ru rẹ̀, ati 
ọkẹ rẹ̀, ati awokòto rẹ̀ ati kọkọrọ ẹran rẹ̀, ati 
awo-iná rẹ̀ wọnni: gbogbo ohun-—ẹ̀lo rẹ̀ ni 
iwọ o fi idẹ ṣe. 

4 Iwọ o si ṣe oju—àro idẹ fun u ni iṣẹ—àwọn; 
lara àwọn na ni ki iwọ ki o ṣe oruka mẹrin ni 
igun mẹrẹrin rẹ̀. 

5 Iwọ o si fi si abẹ ayiká pẹpẹ na nisalẹ, ki 
àwọn na ki o le dé idaji pẹpẹ na. 

6 Iwọ o si ṣe ọpá fun pẹpẹ na, ọpá igi ṣitti— 
mu, iwọ o si fi idẹ bò wọn. 

?A o sì fi ọpá rẹ̀ bò oruka wọnni, ọpá wọnni 
yio si wà ni ìha mejeji pẹpẹ na, lati ma fi rù u. 

8 Onihò ninu ni iwọ o fi apáko ṣe e: bi a ti 
fihàn ọ lori oke, bẹni ki nwọn ki o ṣe e. 

9 Iwọ o si ṣe agbalá agQ na: ni ìha gusù lọwọ 
ọtún li aṣọ—tita agbalá ti gbọ olokùn wiwẹ ti 
ọgọrun igbọnwọ ìna, yio wà ni ìha kan: 

10 Ati ogún opéô rẹ̀, ati ogún ihò—ìtẹbọ wọn, 
ki o jẹ idẹ; ikẹ opô wọnni ati ọpá isopọ wọn ki 
o jẹ fadakà. 


EKSODU 27, 28 
11 Ati bẹ gẹgẹ niti ìha ariwa ni gigùn aṣọ—tita 
wọnni yio jẹ ọgọrun igbọnwọ ni ìna wọn, ati 
ogún opé rẹ̀, ati ogún ihò—ìtẹbọ rẹ̀ ki o jé idẹ; 
ikẹ opô wọnni ati ọpá isopò wọn ki o jẹ fadakà. 

12 Ati niti ibú agbalá na, ni ìha ìwọ—6rùn li 
aṣọ—tita adọta igbọnwọ yio wà: opô wọn 
mẹwa, ati ihò—ìtẹbọ wọn mẹwa. 

13 Ati ibú agbalá na ni ìha ìla—ôrùn si ìha 
ìla—6rùn yio jẹ àádọta igbọnwọ. 

14 Aṣọ—tita apakan ẹnu—òna na yio jẹ igbọn— 
Wọ mẹdogun: opô wọn mẹta, ihò-ìtẹbọ wọn 
mẹta. 

15 Ati ni iha keji ni aṣọ—tita igbọnwọ mẹ— 
dogun yio wà: opô wọn mẹta, ati ihò—ìtẹbọ 
wọn mẹta. 

16 Ati fun ẹnu—òna agbalá na aṣọ—tita ogún 
igbọnwọ yio Wà, tí aṣọ—alaré, ati elesẹ̀—àluko, 
ati ododé, ati ti ògbọ olokùn wiwẹ, ti a fi iṣẹ 
abẹ̀rẹ ṣe: opô wọn mẹrin, ati ihò-ìtẹbọ wọn 
mẹrin. 

17 Gbogbo opéô ti o yi sarẹ̀ na ká li a o si fi 
ọpá fadakà sopò; ikẹ wọn yio jé fadakà, ati 
ihò—ìtẹbọ wọn ti idẹ. 

18 Ìna agbalá na ki o jẹ ọgọrun igbọnwọ, ati 
ibú rẹ̀ arádọtọta igbọnwọ, ati giga rẹ̀ igbọnwọ 
marun, ti ẹ̀gbọ olokùn wiwẹ, ati ihò—ìtẹbọ 
Wọn ti idẹ. 

19 Gbogbo ohun-ẹ̀lo agô na, ni gbogbo ìsin 
rẹ̀, ati gbogbo ekàn rẹ̀, ati gbogbo ekàn agbalá 
na ki o jẹ̀ idẹ. 

20 Iwọ o si paṣẹ fun awọn ọmọ Israeli, ki 
nwọn ki o mú oréro olifi daradara ti a gún fun 
ọ wá, fun imọlẹ, lati mu ki fitila ki o ma tàn 
nigbagbogbo. 

21 Li agé ajọ lẹhin ode aṣọ—ikele ti o wà ni— 
waju ẹ̀ri na, Aaroni ti on ti awọn ọmọ rẹ̀ ni 
yio tọju rẹ̀ lati alẹ titi di owurọ niwaju 
OLUWA: yio si di ìlana lailai ni irandiran wọn 
lọdọ awọn ọmọ Israeli. 


28 1IWỌ si mú Aaroni arakunrin rẹ, ati 
awọn ọmọ rẹ̀ pẹlu rẹ̀ si ọdọ rẹ, kuro 
ninu awọn ọmọ Israeli, ki on ki o le ma ṣe iṣẹ 
alufa fun mi, ani Aaroni, Nadabu ati Abihu, 
Eleasari ati Itamari, awọn ọmọ Aaroni. 

2 Iwọ o si dá aṣọ mimQ fun Aaroni arakun— 
rin rẹ fun ogo ati fun ọṣẹ. 

3 Iwọ o si sọ fun gbogbo awọn ti o ṣe amo— 
ye, awọn ẹniti mo fi ẹmi ọgbén kún, ki nwọn 
ki o le dá aṣọ Aaroni lati yà a simimé, ki o le 
ma ṣe iṣẹ alufa fun mi. 

a Wọnyi si li aṣọ ti nwọn o dá; igbàiya kan, 
ati ẹ̀wu—efodi, ati aṣọ igunwà, ati ẹ̀wu—awọ— 


tẹlẹ ọlọnà, fila, ati ọjá-amure: nwọn o si dá 
aṣọ mim wọnyi fun Aaroni arakunrin rẹ, ati 
fun awọn ọmọ rẹ̀, ki on ki o le ma ṣe iṣẹ alufa 
fun mi. 

5Nwọn o si mú wurà, ati aṣọ—alarô, ati 
elesẹ̀—àluko, ati ododé, ati ògbọ. 

Nwọn o si ṣe ẹ̀wu—efodi ti Wurà, tí 
aṣọ—alarô, ati elesẹ̀—àluko, ti ododô, ati ọgbọ 
olokún wiwẹ iṣẹ ọlọnà, 

? Yio ni aṣọ ejika meji ti o solii li eti rẹ̀ me— 
jeji; bẹni ki a so o pò. 

8 Ati oniriiru—ọnà ọjá rẹ̀, ti o wà lori rẹ̀ yio 
ri bakanna, gẹgẹ bi iṣẹ rẹ̀; ti wurà, ti aṣọ—ala— 
TÔ, ododô, ati ògbọ olokiútn wiwẹ. 

8 Iwọ o si mú okuta oniki meji, iwọ o si fin 
orukọ awọn ọmọ Israeli sara wọn: 

10 Orukọ awọn mẹfa sara okuta kan, ati 
orukọ mẹfa iyokù sara okuta keji, gẹgẹ bi ìbí 
wọn. 

tI Iṣẹ—ọnà afin—okuta, bi ifin ẹ̀didi—àmi, ni 
iwọ o fin okuta mejeji gẹgẹ bi orukọ awọn 
ọmọ Israeli: iwọ o si dẹ̀ wọn si oju—ìde wurà. 

12 Iwọ o sì fi okuta mejeji si ejika ẹ̀wu—efo— 
du na, li okuta iranti fun awọn ọmọ Israeli; 
Aaroni yio si ma rù orukọ wọn niwaju OLUWA 
li ejika rẹ̀ mejeji fun iranti. 

13 Iwọ o si ṣe oju—ìde wurà: 

14 Ati okùn ẹ̀wọn meji ti kìki wurà; iṣẹ 
ọnà-lilọ ni ki iwọ ki o fi ṣe wọn, ki iwọ ki o si 
so okún ẹ̀wọn iṣẹ ọnà-lilọ ni si oju-ìde na. 

15 Iwọ o si fi iṣẹ ọgbọn na ṣe igbàiya idajọ 
na; nipa iṣẹ—ọnà ẹ̀wu—efodi ni iwọ o ṣe e; ti 
wurà, ti aṣọ—alarú, ati elesẹ̀—àluko, ati ododò, 
ati ọgbọ olokún wiwẹ ni iwọ o fi ṣe e. 

16 Iha mẹrin ọgbọgba ni ki iwọ ki o ṣe e ni 
iṣẹpo meji; ika kan ni ìna rẹ̀, ika kan si ni 
ibú rẹ̀. 

1? Iwọ o si tò ìto okuta sinu rẹ̀, ẹsẹ̀ okuta 
mẹrin: ẹsẹ̀ kini, sardiu, topasi, ati smaragdu; 
eyi li ẹsẹ̀ kini: 

18 Ẹsẹ̀ keji, emeraldi, safiru, ati diamondi; 

18 Ati ẹsẹ̀ kẹta, ligure, agate, ati ametistu; 

20 Ati ẹsẹ̀ kẹrin, berilu, ati oniki, ati jasperi: 
a o si tò wọn si oju Wurà ni didẹ̀ wọn. 

21 Okuta wọnni yio si wà gẹgẹ bi orukọ 
awọn ọmọ Israeli mejila, gẹgẹ bi orukọ wọn; 
bi ifin edidi—àmí; olukuluku gẹgẹ bi orukọ rẹ̀ 
ni nwọn o wà fun ẹ̀ya Israeli mejejila. 

22 Iwọ o si ṣe okùn ẹ̀wọn kìka wurà iṣẹ 
ọnà-lilọ si igbàiya na. 

23 Iwọ o si ṣe oruka wurà meji sara igbàiya 
na, iwọ o si fi oruka meji na si eti mejeji 


igbàiya na. 


24 Iwọ o si fi okùn ẹ̀wọn wurà mejeji sinu 
oruka meji wọnni li eti igbàiya na. 

25 Ati eti ẹ̀wọn meji ni ki iwọ ki o so mf 
oju—ìde mejeji, ki o si fi si ejika ẹ̀wu—efodi na 
niwaju rẹ̀. 

26 Iwọ o si ṣe oruka wurà meji, iwọ o si fi 
Wọn si eti mejeji igbàiya na li eti rẹ̀, ti o wà ni 
ìha ẹ̀wu—efodi na ni ìha inú. 

27 Iwọ o si ṣe oruka wurà meji, iwọ o si fi 
wọn si ejika ẹ̀wu—efodi mejeji nisalẹ, si ìha 
iwaju rẹ̀, ti o kọjusi isolù rẹ̀, loke onirííru—ọnà 
ọjá ẹ̀wu—efodi na. 

28Nwọn o si fi oruka rẹ̀ so igbàiya na mọ 
oruka ẹ̀wu—efodi na ti on ti ọjá àwọn alarô, ki o 
le wà loke onirúiru—ọnà ọjá ẹ̀wu—efodi na, ki a 
má si ṣe tú igbàiya na kuro lara ẹ̀wu—efodi na. 

29 Aaroni yio si ma rù orukọ awọn ọmọ 
Israeli ninu igbàiya idajọ li àiya rẹ̀, nigbati o 
ba nwò ibi mimọ nì lọ, fun iranti nigbagbogbo 
niwaju OLUWA. 

30 Iwọ o si fi Urimu on Tummimu sinu 
igbàiya idajọ; nwọn o si Wà li àiya Aaroni, 
nigbati o ba nwọle lọ niwaju OLUWA; Aaroni 
yio si ma rù idajọ awọn ọmọ Israeli li àiya rẹ̀ 
nigbagbogbo niwaju OLUWA. 

31 Iwọ o si ṣe aṣọ igunwa ẹ̀wu—efodi na ni 
kìki aṣọ—alarô. 

32 Oju ọrùn yio si wà larin rẹ̀ fun ori; ọjá 
iṣẹti yio si wà yi oju rẹ̀ ká, iṣẹ—oniṣọnà gẹgẹ bi 
ẹ̀wu ogun, ki o má ba fàya. 

33 Ati ni iṣẹti rẹ̀ nisalẹ ni iwọ o ṣe pome— 
granate aṣọ—alarò, ati elesẹ̀—àluko, ati ododé, 
yi iṣẹti rẹ̀ ká; ati ṣaworo Wurà lárin wọn yiká; 

34 Ṣaworo Wurà kan ati pomegranate kan, 
ṣaworo Wurà kan ati pomegranate kan, li eti 
iṣẹti aṣọ igunwa na yiká. 

35 On o si wà lara Aaroni lati ma fi ṣiṣẹ: a o 
si ma gbQ irô rẹ̀ nigbati o ba wò ibi mimọ lọ 
niwaju OLUWA, ati nigbati o ba si njade bò, ki 
o má ba kú. 

36 Iwọ o si ṣe awo ni kìki wurà, iwọ o si fin 
sara rẹ̀, gẹgẹ bi fifin ẹ̀didi—àmi pe, MIMỌ SI 
OLUWA. 

37 Iwọ o si fi i sara ọjá-àwọn alarô, ki o le 
ma wà lara fila nì, niwaju fila na ni ki o wà. 

38 On o si ma wà niwaju ori Aaroni, ki Aaro— 
ni le ma rù ẹ̀ṣẹ ohun mim, ti awọn ọmọ Israeli 
yio si yàsimim, ninu gbogbo ẹ̀bun mimQ wọn: 
on o si ma wà niwaju ori rẹ̀ nigbagbogbo, ki 
OLUWA ki o le ni inudidùn si wọn. 

38 Iwọ o si fi ọgbọ didara wun ẹ̀wu—awọtẹ— 
lẹ, iwọ o si fi ẹgbọ didara ṣe fila, iwọ o si fi iṣẹ 
abẹ̀rẹ ṣe ọjá—amure. 


EKSODU 28, 29 
40 Iwọ o si dá ẹ̀wu—awọtẹlẹ fun awọn ọmọ 
Aaroni, iwọ o si dá ọjá—amure fun wọn, iwọ o 
si dá fila fun wọn, fun ogo ati fun ọṣé. 

41 Iwọ o si fi wọn wò Aaroni arakunrin rẹ, 
ati awọn ọmọ rẹ̀ pẹlu rẹ̀; iwọ o si ta ororo si 
Wọn li ori, iwọ o si yà wọn simimé, iwọ o si 
sọ wọn di mim, ki nwọn ki o le ma ṣe iṣẹ 
alufa fun mi. 

42 Iwọ o si dá ṣòkoto ẹògbọ fun wọn lati ma 
fi bò ìhoho wọn, ki o ti ibadi dé itan: 

43Nwọn o si wà lara Aaroni, ati lara awọn 
ọmọ rẹ̀, nigbati nwọn ba wò inu agQ ajọ lọ, tabi 
nigbati nwọn ba sunmọ pẹpẹ, lati ṣiṣẹ ni ibi 
mim; ki nwọn ki o má ba dẹ̀ṣẹ, nwọn a si kú: 
ìlana lailai ni fun u ati fun irù—ọmọ rẹ̀ lẹhin rẹ̀. 


29 1 EYI si li ohun ti iwọ o ṣe si wọn lati 
yà wọn simimé, lati ma ṣe alufa fun 
mi: mú ẹgbọrọ akọmalu kan, ati àgbo meji ti 
kò li abùku. 

2 Ati àkara alaiwu, ati adidùn àkara alaiwu 
ti a fi oréro pò, ati àkara fẹlẹfẹlẹ alaiwu ti a ta 
oréro si lori; iyẹfun alikama ni ki o fi ṣe wọn. 

3 Iwọ o si fi wọn sinu agbòn kan, iwọ o si 
mú wọn wá ninu agbọn na, pẹlu akọmalu na 
ati àgbo mejeji. 

4Iwọ o si mú Aaroni pẹlu awọn ọmọ rẹ̀ wá 
si ẹnu—òna agọ ajọ, iwọ o si fi omi wẹ̀ wọn. 

5Iwọ o si mú aṣọ wọnni, iwọ o si fi ẹ̀wu— 
awọtẹlẹ nì wò Aaroni, ati aṣọ igunwa efodi, 
ati efodi, ati igbàiya, ki o si fi onirtiru—ọnà ọjá 
ẹ̀wu-efodi dì i. 

6 Iwọ o si fi fila nì dé e li ori, iwọ o si fi adé 
mimẹ̀ nì sara fila na. 

7 Nigbana ni iwọ o si mú oréro itasori, iwọ o 
si dà a si i li ori, iwọ o si fi oréro yà a simimô. 

8 Iwọ o si mú awọn ọmọ rẹ̀ wá tosi, iwọ o si 
Wò Wọn li ẹ̀wu. 

9 Iwọ o si dì wọn li ọjá-amure, Aaroni ati 
awọn ọmọ rẹ̀, iwọ o si fi fila dé wọn: iṣẹ—alufa 
yio si ma jẹ̀ ti wọn ni ìlana titi aiye: iwọ o si yà 
Aaroni ati awọn ọmọ rẹ̀ simimQ. 

10 Iwọ o si mú akọmalu na Wá siwaju agQ 
ajọ: ati Aaroni ati awọn ọmọ rẹ̀ yio si fi ọwọ 
wọn lé akọmalu na li ori. 

ti Iwọ o si pa akọmalu na niwaju OLUWA, 
loju òna agọ ajọ. 

12 Iwọ o si mú ninu ẹ̀jẹ akọmalu na, iwọ o 
si fi ika rẹ tẹ ọ sara iwo pẹpẹ na; iwọ o si dà 
gbogbo ẹ̀jẹ na si ìha isalẹ pẹpẹ na. 

13 Iwọ o si mú gbogbo ọrá ti o bò ifun lori, 
ati àwọn ti o bori ẹ̀dọ, ati ti iwe mejeji, ati ọrá 
ti o wà lara wọn, iwọ o si sun u lori pẹpẹ na. 


EKSODU 29 


14 Ṣugbọn ẹran akọmalu na, ati awọ rẹ̀, ati 
igbẹ rẹ̀, on ni ki iwọ ki o fi iná sun lẹhin ode 
ibudé: ẹbọ ẹ̀ṣẹ ni. 

15 Iwọ o si mú àgbo kan; ati Aaroni ati awọn 
ọmọ rẹ̀ yio si fi ọwọ wọn lé àgbo na li ori. 

16 Iwọ o si pa àgbo na, iwọ o si mú ẹ̀jẹ rẹ̀, 
iwọ o si fi i wn pẹpẹ na yiká. 

17 Iwọ o si kun àgbo na, iwọ o si fò ifun rẹ̀, ati 
itan rẹ̀, iwọ o si fi wọn lé ara wọn, ati lé ori rẹ̀. 

18 Iwọ o si sun gbogbo àgbo na lori pẹpẹ na: 
ẹbọ sisun ni si OLUWA: ôrùn didùn ni, ẹbọ ti a 
fi iná ṣe si OLUWA. 

18 Iwọ o si mú àgbo keji; Aaroni ati awọn 
ọmọ rẹ̀ yio si fi ọwẹ wọn lé àgbo na li ori. 

20 Nigbana ni ki iwọ ki o pa àgbo na, ki o si 
mú ninu ẹ̀jẹ rẹ̀, ki o si tẹ ọ si eti ọtún Aaroni, 
ati si eti ọtùn awọn ọmọ rẹ̀, ati si àtampako 
ọwọ ọtún wọn, ati si àtampako ẹsẹ̀ ọtún wọn, 
ki o si fi ẹ̀jẹ na wọn pẹpẹ na yiká. 

21 Iwọ o si mú ninu ẹ̀jẹ ti o wà lori pẹpẹ, ati 
ninu oréro itasori, iwọ o si wQn ọ sara Aaroni, 
ati sara aṣọ rẹ̀, ati sara awọn ọmọ rẹ̀, ati sara 
aṣọ awọn ọmọ rẹ̀ pẹlu rẹ̀: ki a le sọ ọ di mim, 
ati aṣọ rẹ̀, ati awọn ọmọ rẹ̀, ati aṣọ awọn ọmọ 
rẹ̀ pẹlu rẹ̀. 

22 Iwọ o si mú ọrá, ati ìru ti o lọrá ti àgbo 
na, ati ọrá ti o bò ifun lori, ati àwọn ti o bò 
ẹ̀dẹ, ati iwe mejeji, ati ọrá ti o wà lara wọn, 
ati itan ọtún; nitori àgbo ìyasimim ni: 

23 Ati ìṣu àkara kan, ati àkara kan ti a fi 
otôro din, ati àkara fẹlẹfẹlẹ kan kuro ninu 
agbẹ̀n àkara alaiwu, ti o wà niwaju OLUWA: 

24 Iwọ o si fi gbogbo rẹ̀ lé Aaroni lọwọ, ati 
lé ọwọ awọn ọmọ rẹ̀; iwọ o si ma fì wọn li ẹbọ 
fifi niwaju OLUWA. 

28 Iwọ o si gbà wọn li ọwọ wọn, iwọ o si sun 
Wọn lori pẹpẹ na li ẹbọ sisun, fun òrùn didùn 
niwaju OLUWA: ẹbọ ti a fi iná ṣe ni si OLUWA. 

26 Iwọ o si mú igẹ̀ àgbo ìyasimimọ Aaroni, 
iwọ o si fì i li ẹbọ fifi niwaju OLUWA; ìpín tirẹ 
li eyinì. 

2? Iwọ o si yà igẹ̀ ẹbọ fifi na simimé, ati itan 
ẹbọ agbesọsoke, ti a fì, ti a si gbesọsoke ninu 
agbo ìyasimimọ na, ani ninu eyiti iṣe ti Aaro— 
ni, ati ninu eyiti iṣe ti awọn ọmọ rẹ̀: 

28 Eyi ni yio si ma ṣe ti Aaroni ati ti awọn 
ọmọ rẹ̀ ni ìlana lailai lọwọ awọn ọmọ Israeli: 
nitori ẹbọ agbesọsoke ni: ẹbọ agbesọsoke ni yio 
si ṣe lati ọwé awọn ọmọ Israeli, ninu ẹbọ alafia 
wọn, ani ẹbọ agbesọsoke wọn si OLUWA. 

28 Ati aṣọ mimọ ti Aaroni ni yio ṣe ti awọn 
ọmọ rẹ̀ lẹhin rẹ̀, lati ma fi oréro yàn wọn ninu 
Wọn, ati lati ma yà wọn simimQ ninu wọn. 


70 


30 Ẹnikan ninu awọn ọmọ rẹ̀ ti o ba jẹ alufa 
ni ipò rẹ̀ ni yio mú wọn wò ni ijẹ meje, nigbati 
o ba wá sinu agé ajọ, lati ṣe ìsin ni ibi mimọ nì. 

31 Iwọ o si mú àgbo ìyasimim9 nì, iwọ o si 
bò ẹran rẹ̀ ni ibi mimQ kan. 

32 Aaroni ati awọn ọmọ rẹ̀ yio si jẹ ẹran 
àgbo na, ati àkara na ti o wà ninu agbọn nì, li 
ẹnu-—ẹna agẹ ajọ. 

33 Nwọn o si jẹ nkan wọnni ti a fi ṣétutu na, 
lati yà wọn simimQẹ, ati lati sọ wọn di mimọ: 
ṣugbọn alejò ni kò gbọdọ jẹ ninu rẹ̀, nitoripe 
mimQ ni. 

34 Bi ohun kan ninu ẹran ìyasimimọ: na, 
tabi ninu àkara na, ba kú titi di ojum6ô, nigba— 
na ni ki iwọ ki o fi iná sun iyokù: a ki yio jẹ ẹ, 
nitoripe mimQ ni. 

35 Bayi ni iwọ o si ṣe fun Aaroni, ati fun 
awọn ọmọ rẹ̀, gẹgẹ bi ohun gbogbo ti mo paṣẹ 
fun ọ: ijẹ meje ni iwọ o fi yà wọn simim€Q. 

36 Iwọ o si ma pa akọmalu kọkan li ojojumọ 
ṣe ẹbọ ẹ̀ṣẹ fun ẹ̀tutu: iwọ o si wẹ̀ pẹpẹ na m€, 
nigbati iwọ ba ṣẹ̀tutu si i tán, iwọ o si ta ororo 
si i lati yà a simimQ. 

3? Ni ijẹ meje ni iwọ o fi ṣẹ̀tutu si pẹpẹ na, 
iwọ o si yà a simim€: on o si ṣe pẹpẹ mimoô 
julọ; ohunkohun ti o ba fọwọkàn pẹpẹ na, 
mimQ ni yio jẹ. 

38 Njẹ eyi ni iwọ o ma fi rubọ lori pẹpẹ na; 
ọdọ—agutan meji ọlọdún kan li ojojumọ lailai. 

39 Ọdọ—agutan kan ni iwọ o fi rubọ li owurọ; 
ati ọdọ—agutan keji ni iwọ o fi rubọ li aṣalẹ: 

40 Ati idamẹwa òṣuwọn iyẹfun ti a fi ida— 
mẹrin hini oréro ti a gún pòlu; ati idamẹrin 
òṣuwọn hini ọti—waini fun ẹbọ mimu, fun 
ọdọ—agutan ekini. 

41 Ọdọ—agutan keji ni ki iwọ ki o pa rubọ li 
aṣalẹ, iwọ o si ṣe si i gẹgẹ bi ẹbọ jijẹ owurọ, 
ati gẹgẹ bi ẹbọ mimu rẹ̀, fun òrùn didùn, ẹbọ 
ti a fi iná ṣe ni si OLUWA. 

42 Ẹbọ sisun titilai ni yio ṣe lati irandiran 
nyin li ẹnu—òna agọ ajọ niwaju OLUWA: nibiti 
emi o ma bá nyin pade lati ma bá ọ sòrọ nibẹ̀. 

43 Nibẹ̀ li emi o ma pade awọn ọmọ Israeli; 
a o si fi ogo mi yà agẹ na simimé. 

44 Emi o si yà agọ ajọ na simimô, ati pẹpẹ 
nì: emi o si yà Aaroni ati awọn ọmọ rẹ̀ si— 
mim$ẹ̀, lati ma ṣe iṣẹ alufa fun mi. 

45 Emi o si ma gbé arin awọn ọmọ Israeli, 
emi o si ma ṣe Ọlọrun wọn. 

46 Nwọn o si mò pe emi li OLUWA Ọlọrun 
wọn, ti o mú wọn lati ilẹ Egipti jade Wá, ki 
emi ki o le ma gbé arin wọn: emi li OLUWA 
Ọlọrun wọn. 


71 


3 0 1IWỌ o si ṣe pẹpẹ kan lati ma jô tu— 
Tari lori rẹ̀: igi ṣittimu ni ki iwọ ki o fi 
ṣe e. 

2? Igbọnwọ kan ni gigùn rẹ̀, ati igbọnwọ kan 
ni ibú rẹ̀; ìha mẹrin ọgbọgba ni ki o j€: igbọn— 
wọ meji si ni giga rẹ̀: iwo rẹ̀ yio si Wà lara rẹ̀. 

3 Iwọ o si fi kìki Wurà bò o, oke rẹ̀, ati ìha rẹ̀ 
yiká, ati iwo rẹ̀; iwọ o si ṣe igbáti Wurà yi i ká. 

4 Ati oruka wurà meji ni ki iwọ ki o ṣe ni— 
salẹ igbáti rẹ̀, ni ìha igun rẹ̀ meji, li ẹgbẹ rẹ̀ 
mejeji ni ki iwọ ki o ṣe e si; nwọn o si jasi ipò 
fun ọpá wọnni, lati ma fi gbé e. 

5 Iwọ o si fi igi ṣittimu ṣe ọpá wọnni, iwọ o 
si fi wurà bò wọn. 

6 Iwọ o si gbé e kà iwaju aṣọ—ikele nì ti o 
wà lẹba apoti ẹrí, niwaju ité—aánu ti o wà lori 
apoti ẹrí nì, nibiti emi o ma bá ọ pade. 

7 Aaroni yio si ma jò turari didùn lori rẹ̀; li 
oTroWurò, nigbati o ba tun fitila wọnni ṣe, on o 
si ma jò o lori rẹ̀. 

8 Nigbati Aaroni ba si tàn fitila wọnnì li 
aṣalẹ, yio si ma jô turari lori rẹ̀, turari titilai 
niwaju OLUWA lati irandiran nyin. 

9 Ẹnyin kò gbọdọ mú ajeji turari Wá sori rẹ̀, 
tabi ẹbọ sisun, tabi ẹbọ onjẹ: bẹli ẹnyin kò 
gbọdọ dà ẹbọ ohun mimu sori rẹ̀. 

10 Aaroni yio si ma fi ẹ̀jẹ ẹbọ ẹ̀ṣẹ ẹ̀tutu 
ṣẹ̀tutu lori iwo rẹ̀ lẹkan li ọdún: yio ṣẹ̀tutu lori 
rẹ̀ lẹkan li ọdun lati irandiran nyin: mimQ julọ 
ni si OLUWA. 

11 OLUWA si sọ fun Mose pe, 

12 Nigbati iwọ ba kà iye awọn ọmọ Israeli, 
gẹgẹ bi ẹgbẹ Wọn, nigbana li olukuluku 
ọkunrin yio mú irapada ọkàn rẹ̀ fun OLUWA 
Wá, nigbati iwọ ba kà iye wọn; ki ajaka— 
lẹ—àrun ki o máṣe si ninu wọn, nigbati iwọ ba 
nkà iye wọn. 

13 Eyi ni nwọn o múwa, olukuluku ẹniti o 
ba kọja sinu awọn ti a kà, àbọ ṣekeli, ani 
ṣekeli ibi mimQ: (ogún gera ni ṣekeli kan:) 
àbọ ṣekeli li ọrẹ fun OLUWA. 

14 Olukuluku ẹniti o ba kọja sinu awọn ti a 
kà, lati ẹni ogún ọdún ati jù bẹ̀ lọ, ni yio fi ọrẹ 
fun OLUWA. 

15 Olowo ki o san jù bẹ̀ lọ, bẹli awọn talaka 
kò si gbọdọ di li àbọ ṣekeli, nigbati nwọn ba 
mú ọrẹ wá fun OLUWA, lati ṣẹ̀tutu fun ọkàn 
nyin. 
16 Iwọ o si gbà owo ẹ̀tutu na lọwọ awọn 
ọmọ Israeli, iwọ o si fi i lelẹ fun ìsin agé ajọ; ki 
o le ma ṣe iranti fun awọn ọmọ Israeli niwaju 
OLUWA, lati ṣẹ̀tutu fun ọkàn nyin. 

17 OLUWA si sọ fun Mose pe, 


EKSODU 30 

18 Iwọ o si ṣe agbada idẹ kan, ati ẹsẹ̀ rẹ̀ idẹ, 
fun wiwẹ̀: iwọ o si gbẹ e kà agbedemeji agọ 
ajọ, ati pẹpẹ nì, iwọ o si pọn omi sinu rẹ̀. 

19 Nitori Aaroni ati awọn ọmọ rẹ̀ yio ma wẹ̀ 
ọwọ wọn ati ẹsẹ̀ wọn nibẹ̀: 

20 Nigbati nwọn ba nwò inu agọ ajọ lọ, 
nwọn o fi omi wẹ̀ ki nwọn ki o má ba kú: tabi 
nigbati nwọn ba sunmọ pẹpẹ nì lati ṣe ìsin, 
lati ru ẹbọ sisun ti a fi iná ṣe si OLUWA: 

21 Nwọn o si wẹ̀ ọwọ wọn ati ẹsẹ̀ wọn, ki 
nwọn ki o má ba kú: yio si di ìlana fun wọn 
lailai, fun u ati fun irú—ọmọ rẹ̀ lati irandiran 
wọn. 

22 OLUWA si sọ fun Mose pe, 

23 Iwọ mú áyo olòrùn si ọdọ rẹ, pẹlu ojia 
sísan ẹdẹgbẹta ṣekeli, ati kinnamoni didùn 
idameji bẹ, ani adọtalerugba ṣekeli, ati kala— 
mu didùn adọtalerugba ṣekeli, 

24 Ati kassia ẹdẹgbẹta ṣekeli, ṣekeli ibi 
mime, ati hini orôro olifi kan: 

25 Iwọ o si ṣe e li oréro mimô ikunra, ti a fi 
ọgbọn alapòlu pò: yio si jẹ orúro mimQ itasori. 

26 Iwọ o si ta ninu rẹ̀ sara agọ ajọ, ati apoti 
ẹri nì, 

27 Ati tabili ati ohuneẹlo rẹ̀ gbogbo, ati ọpá— 
fitila ati ohun—ẹ̀lo rẹ̀, ati pẹpẹ turari, 

28 Ati pẹpẹ ẹbọ sisun pẹlu gbogbo ohunelo 
rẹ̀, ati agbada ati ẹsẹ̀ rẹ̀. 

29 Iwọ o si yà wọn simimé, ki nwọn ki o le 
ṣe mim julọ: ohunkohun ti o ba fọwọkàn 
wọn yio di mimọ. 

30 Iwọ o si ta òrúré sí Aaroni ati awọn ọmọ 
rẹ̀, iwọ o si yà wọn si mimQ, ki nwọn ki o le 
ma ṣe alufa fun mi. 

31 Iwọ o si sọ fun awọn ọmọ Israeli pe, Eyi 
ni yio ma ṣe orôro mimọ itasori fun mi lati 
irandiran nyin. 

32 A ko gbọdọ dà a si ara enia, bẹli ẹnyin kò 
gbọdọ ṣe irú rẹ̀, ni ìwọn pipò rẹ̀: mimQ ni, yio 
si ma ṣe mimọ fun nyin. 

33 Ẹnikẹni ti o ba pò bi irú rẹ̀, tabi ẹnikẹni ti 
o ba fi sara alejò ninu rẹ̀, on li a o si ke kuro 
ninu awọn enia rẹ̀. 

34 OLUWA si wi fun Mose pe, Mú olòrùn 
didùn sọdọ rẹ, stakte, ati onika, ati galbanu— 
mu; olôrùn didùn wọnyi, pẹlu turari darada— 
ra: òṣuwọn kan na li olukuluku; 

35 Iwọ o si ṣe e ni turari, apòlu nipa ọgbén— 
ọnà alapòlu, ti a fi iyò si, ti o dara ti o si mQ. 

36 Iwọ o si gún diẹ ninu rẹ̀ kunna, iwọ o si 
fi i siwaju ẹrí ninu rẹ̀ ninu agọ ajọ, nibiti emi 
o gbé ma bá ọ pade: yio ṣe mimọ julọ fun 
nyin. 


EKSODU 30 —32 

37 Ati ti turari ti Iwọ o ṣe, ẹnyin kò gbọdọ ṣe 
e fun ara nyin ni ìwọn píipò rẹ̀: yio si ṣe mimQ 
fun ọ si OLUWA. 

38 Ẹnikẹni ti o ba ṣe irú rẹ̀, lati ma gbôrùn 
rẹ̀, on li a o ke kuro ninu awọn enia rẹ̀. 

3 l 1OLUWA si sọ fun Mose pe, 
2Wò ô, emi ti pé Besaleli li orukọ, 
ọmọ Uri, ọmọ Huri, ti ẹ̀ya Judah: 

3 Emi si fi ẹmi Ọlọrun kún u li ọgbọn, ati li 
oyé, ati ni ìmọ, ati li oniríiru iṣẹ—ọnà. 

4 Lati humò alarabara iṣẹ, lati ṣiṣẹ ni wurà, 
ati ni fadakà, ati ni idẹ, 

5 Ati li okuta gbigbẹ lati tò wọn, ati ni igi fi— 
fin, lati ṣiṣẹ li onir(iru iṣẹ-ọnà. 

6 Ati emi, kiyesi i, mo fi Oholiabu, ọmọ 
Ahisamaki, ti ẹ̀ya Dani, pẹlu rẹ̀; ati ninu ọkàn 
awọn ti iṣe ọlọgbọn inu ni mo fi ọgbọn si, ki 
nwọn ki o le ma ṣe ohun gbogbo ti mo palaṣẹ 
fun ọ: 

7 Ago ajọ na, ati apoti ẹri nì, ati it€—anu ti o 
Wà lori rẹ̀, ati gbogbo ohunẹ̀lo AgQ na. 

8 Ati tabili na ati ohun—ẹlo rẹ̀, ati ọpá-fitila 
mim6 pẹlu gbogbo ohunelo rẹ̀, ati pẹpẹ turari; 

9 Ati pẹpẹ ẹbọ sisun pẹlu gbogbo ohunẹ̀lo 
rẹ̀, ati agbada nì ti on ti ẹsẹ̀ rẹ̀; 

10 Ati aṣọ ìsin, ati aṣọ mimọ wọnni fun Aa— 
Toni alufa, ati aṣọ awọn ọmọ rẹ̀, lati ma fi ṣe 
iṣẹ alufa; 

tI Ati orúro itasori, ati turari olôrùn didún 
fun ibi mim: nì: gẹgẹ bi gbogbo eyiti mo 
palaṣẹ fun ọ ni nwọn o ṣe. 

12 OLUWA si sọ fun Mose pe, 

13 Ki iwọ ki o sọ fun awọn ọmọ Israeli pe, 
Ọjẹ̀ isimi mi li ẹnyin o pamQ nitôtọ: nitori 
àmi ni larin emi ati lárin nyin lati irandiran 
nyin; ki ẹnyin ki o le mò pe emi li OLUWA ti o 
yà nyin simimQ. 

14 Nitorina ki ẹnyin ki o ma pa ọjọ isimi 
mẹ; nitoripe mimQ ni fun nyin: ẹniti o ba bà a 
jẹ on li a o pa nitôtọ: nitori ẹnikẹni ti o ba ṣe 
iṣẹkiṣẹ kan ninu rẹ̀, ọkàn na li a o ke kuro 
ninu awọn enia rẹ̀. 

15 Ijẹ mẹfa ni ki a ṣe iṣẹ; ṣugbọn ni ọjé keje 
ni ọjẹ isimi, mimQ ni si OLUWA: ẹnikẹni ti o 
ba ṣe iṣẹkiṣẹ li ọjọ isimi, on li a o si pa nitotọ. 

16 Nitorina li awọn ọmọ Israeli yio ṣe ma pa 
Ọjẹ isimi mẹ, lati ma kiyesi ọjẹ isimi lati iran— 
diran wọn, fun majẹmu titilai. 

17 Àmi ni iṣe lárin emi ati larin awọn ọmọ 
Israeli titilai: nitori ni ijẹ mẹfa li OLUWA dá 
ọrun on aiye, ni ijẹ keje o si simi, o si ṣe ìtura. 

18 O si fi wala ẹri meji, wala okuta, ti a fi ika 


72 


Ọlọrun kọ, fun Mose, nigbati o pari òrọ bibá a 
sọ tán lori oke Sinai. 


3 2 1 NIGBATI awọn enia ri pe, Mose pẹ 
lati sọkalẹ ti ori òke wá, awọn enia kô 
ara wọn jọ sọdọ Aaroni, nwọn si wi fun u pe, 
Dide, dá oriṣa fun wa, ti yio ma ṣaju wa lọ; bi o 
ṣe ti Mose yi ni, ọkunrin nì ti o mú wa gòke 
lati ilẹ Egipti wá, awa kò mò ohun ti o ṣe e. 

2 Aaroni si wi fun wọn pe, Ẹ kán oruka 
Wurà ti o wà li eti awọn aya nyin, ati ti awọn 
ọmọkunrin nyin, ati ti awọn ọmọbinrin nyin, 
ki ẹ si mú wọn tò mi wá. 

3 Gbogbo awọn enia si kán oruka wurà ti o 
Wà li eti wọn, nwọn si mú wọn tò Aaroni wá. 

40 si gbà wọn li ọwọ wọn, o si fi ohun— 
ọnà fifin ṣe e, nigbati o si dà a li aworan 
ẹgbọrọmalu tán: nwọn si wipe, Israeli, wọnyi 
li oriṣa rẹ, ti o mú ọ gòke lati ilẹ Egipti wá. 

5 Nigbati Aaroni si ri i, o té pẹpẹ kan niwaju 
rẹ̀; Aaroni si kede, o si wipe, Ọla li ajọ fun 
OLUWA. 

6 Nwọn si dide ni kùtukutu ijẹ keji nwọn si ru 
ẹbọ sisun, nwọn si mú ẹbọ alafia wá; awọn enia 
si joko lati jẹ ati lati mu, nwọn si dide lati ṣire. 

7 OLUWA si sọ fun Mose pe, Lọ, sọkalẹ lọ; 
nitoriti awọn enia rẹ, ti iwọ mú gòke lati ilẹ 
Egipti wá, nwọn ti ṣẹ̀. 

8 Nwọn ti yipada kánkan kuro ni ipa—òna tí 
mo làsilẹ fun wọn: nwọn ti dá ere ẹgbọrọma— 
lu fun ara wọn, nwọn si ti mbọ ọ, nwọn si tí 
rubọ si i, nwọn nwipe, Israeli, wọnyi li oriṣa 
rẹ, ti o mú ọ gòke lati ilẹ̀ Egipti wá. 

9 OLUWA si wi fun Mose pe, Emi ti ri awọn 
enia yi, si kiyesi i, ọlọrùn lile enia ni: 

10 Njẹ nisisiyi jọwọ mi jẹ, ki ibinu mi ki o 
gbona si wọn, ki emi ki o le pa wọn run: emi 
o si sọ iwọ di orilẹ—ẹ̀de nla. 

11 Mose si bẹ̀ OLUWA Ọlọrun rẹ̀, o si wipe, 
OLUWA, ẹtiṣe ti ibinu rẹ fi gbona si awọn enia 
rẹ, ti iwọ fi ipá nla ati ọwẹ agbara rẹ mú lati 
ilẹ Egipti jade wá? 

12 Nitori kini awọn ara Egipti yio ṣe sọ 
wipe, Nitori ibi li o ṣe mú wọn jade, lati pa 
wọn lori oke, ati lati run wọn kuro lori ilẹ? 
Yipada kuro ninu ibinu rẹ ti o muna, ki o si yi 
ọkàn pada niti ibi yi si awọn enia rẹ. 

13 Ranti Abrahamu, Isaaki, ati Israeli awọn 
iranṣẹ rẹ, ẹniti iwọ fi ara rẹ bura fun, ti iwọ si 
wi fun wọn pe, Emi o mu irú—ọmọ nyin bisi i bi 
irawọ ọrun, ati gbogbo ilẹ na ti mo ti sọ nì, 
irú-ọmọ nyin li emi o fi fun, nwọn o si jogún rẹ̀ 
lailai. 


73 


14 OLUWA si yi ọkàn pada niti ibi na ti o ti sọ 
pe on o ṣe si awọn enia rẹ̀. 

15 Mose si yipada, o si sọkalẹ lati ori òke na 
wá, walá ẹrí meji nì si wà li ọwọ rẹ̀; walá ti a 
kọwe si ni ìha mejeji; lara ekini ati ekeji li a 
kọwe si. 

16 Iṣẹ Ọlọrun si ni wala wọnni, ikọwe na ni 
ikọwe Ọlọrun, a fin i sara walaá na. 

17 Nigbati Joṣua si gbẹ ariwo awọn enia na, 
bi nwọn ti nhá, o wi fun Mose pe, Ariwo 
ogun mbẹ ni ibudô. 

18 Mose si wi pe, Ki iṣe ohùn ariwo awọn tí 
nhé nitori iṣẹgun, bẹni ki iṣe ohùn ariwo 
awọn ti nkigbe pe a ṣẹgun wọn: ohùn awọn tí 
nkọrin ni mo gbọ yi. 

19 O si ṣe, bi o ti sunmọ ibudô, o si ri ẹgbọ— 
rọmalu na, ati agbo ijú: ibinu Mose si ru gidi— 
gidi, o si sọ walá wọnni silẹ kuro H ọw9 rẹ̀, o 
si fẹ wọn nisalẹ òke na. 

20 O si mú ẹgbọrọ—malu na ti nwọn ṣe, o si 
sun u ni iná, o si lò ọ di ẹ̀tu, o si kù u soju 
omi, o si mu awọn ọmọ Israeli mu u. 

21 Mose si wi fun Aaroni pe, Kili awọn enia 
wọnyi fi ṣe ọ, ti iwọ fi mú ẹ̀ṣẹ̀ nla wá sori wọn? 

22 Aaroni si wipe, Máṣe jẹ ki ibinu oluwa mi 
ki o gbona: iwọ mò awọn enia yi pe, nwọn buru. 

23 Awọn li o sa wi fun mi pe, Ṣe oriṣa fun 
wa, ti yio ma ṣaju wa: bi o ṣe ti Mose yi ni, 
ọkunrin nì ti o mú Wa gòke lati ilẹ Egipti Wá, 
awa kò mò ohun ti o ṣe e. 

24 Emi si wi fun wọn pe, Ẹnikẹni ti o ba ni 
wurà, ki nwọn ki o kán a kuro; bẹni nwọn fi 
fun mi: nigbana li emi fi i sinu iná, ẹgbọrọ— 
malu yi si ti jade wá. 

25 Nigbati Mose ri i pe awọn enia na kò ṣe 
ikoso; nitoriti Aaroni sọ wọn di alailakoso la— 
rin awọn tí o dide si wọn. 

26 Nigbana ni Mose duro li ẹnubode ibudéô, 
o si wipe, Ẹnikẹni ti o wà ni ìha ti OLUWA, ki 
o tò mi wá. Gbogbo awọn ọmọ Lefi si kô ara 
wọn jọ sọdọ rẹ̀. 

27 O si wi fun wọn pe, Bayi li OLUWA, Ọlọ— 
run Israeli, wipe, Ki olukuluku ọkunrin ki o 
kọ idà rẹ̀ si ẹgbé rẹ̀, ki ẹ si ma wọle, ki ẹ si ma 
jade lati ẹnubode dé ẹnubode já gbogbo ibu— 
dé, olukuluku ki o si pa arakunrin rẹ̀, ati olu— 
kuluku ki o si pa ẹgbẹ rẹ̀, ati olukuluku ki o si 
pa aladugbo rẹ̀. 

28 Awọn ọmọ Lefi si ṣe gẹgẹ bi òrọ Mose: 
awọn ti o ṣubu ninu awọn enia Hi ọjọ na to 
ìwọn ẹgbẹdogun enia. 

29 Mose sa ti wipe, Ẹ yà ara nyin simimọ li 
oni fun OLUWA, ani olukuluku ọkunrin lara 


EKSODU 32, 33 
ọmọ rẹ̀, ati lara arakunrin rẹ̀; ki o le fi ibukún si 
nyin lori Hi oni. 

30 O si ṣe ni ijẹ keji, ni Mose wi fun awọn 
enia pe, Ẹnyin dá ẹ̀ṣẹ nla: njẹ nisisiyi, emi o 
gòke tò OLUWA, bọya emi o ṣẹ̀tutu fun ẹ̀ṣẹ 
nyin. 

31 Mose si pada tò OLUWA lọ, o si wipe, Yé, 
awọn enia wọnyi ti dá ẹ̀ṣẹ nla, nwọn si dá 
oriṣa wurà fun ara wọn. 

32 Nisisiyi, bi Ìwọ o ba dari ẹ̀ṣẹ wọn jì wọn 
T; bi bẹ si kọ, emi bẹ̀ ọ, pa mi rẹ kuro ninu iwé 
rẹ ti iwọ ti kọ. 

33 OLUWA si wi fun Mose pe, Ẹnikẹni ti o ṣẹ̀ 
mi, on li emi o paré kuro ninu iwé mi. 

34 Njẹ nisisiyi lọ, ma mú awọn enia na lọ si 
ibiti mo ti sọ fun ọ: kiyesi i, angeli mi yio ṣaju 
rẹ: ṣugbọn li ọjọ ti emi o ṣe ìbẹwo, emi o bẹ̀ 
ẹ̀ṣẹ wọn wò lara wọn. 

35 OLUWA si yọ awọn enia na lẹnu, nitoriti 


nwọn ṣe ẹgbọrọ—malu, ti Aaroni ṣe. 
OLUWA si wi fun Mose pe, Dide, 


33 gòke lati ihin lọ, iwọ ati awọn enia 
na ti iwọ mú gòke lati ilẹ Egipti Wá, si ilẹ ti 
mo ti bura fun Abrahamu, fun Isaaki, ati fun 
Jakobu, wipe, Irú—ọmọ rẹ li emi o fi i fun: 

2 Emi o si rán angeli kan si iwaju rẹ; emi o 
si lé awọn ara Kenaani, awọn ara Amori, ati 
awọn ara Hitti, ati awọn ara Perissi, ati awọn 
ara Hifi, ati awọn ara Jebusi jade: 

3Si ilẹ ti nṣàn fun warà ati fun oyin; emi ki 
yio sa gòke lọ larin rẹ; nitori ọlọrùn lile ni 
iwọ: ki emi ki o má ba run ọ li ẹ̀na. 

4 Nigbati awọn enia na si gbọ ihin buburu 
yi, nwọn kanu: enia kan kò si wò ohun ọṣẹ rẹ̀. 

5 OLUWA si ti wi fun Mose pe, Wi fun awọn 
ọmọ IsraeHh pe, ọlọrùn lile ni nyin: bi emi ba 
gòke wá sarin rẹ ni iṣẹju kan, emi o si run ọ: 
njẹ nisisiyi bẹ ohun ọṣẹ rẹ kuro lara rẹ, ki emi 
ki o le mò ohun ti emi o fi ọ ṣe. 

6 Awọn ọmọ Israeli si bẹ ohun ọṣẹ wọn 
kuro lara wọn leti oke Horebu. 

7 Mose si mú agé na, o si pa a lẹhin ibudé, 
li òkere rére si ibudé; o pẹ̀ e ni Ago ajọ. O si 
ṣe, olukuluku ẹniti mbẹ̀re OLUWA o jade lọ si 
agọ ajọ, ti o wà lẹhin ibudô. 

8 O si ṣe, nigbati Mose jade lọ si ibi agô na, 
gbogbo awọn enia a si dide duro, olukuluku a 
si duro li ẹnu—òna agọ rẹ̀, a ma wò ẹhin 
Mose, titi yio fi dé ibi agẹ na. 

SO si ṣe, bi Mose ti dé ibi agẹ na, ọwòn 
awọsanma sọkalẹ, o si duro li ẹnu—òna agọ 
na: OLUWA si bá Mose sòrọ. 


EKSODU. 33, 34 


10 Gbogbo enia si ri ọwòn awọsanma na o 
duro li ẹnu—òna agẹ na: gbogbo enia si dide 
duro, nwọn si wolẹ sìn, olukuluku li ẹnu—òna 
agQ Tẹ̀. 

11 OLUWA si bá Mose sòrọ li ojukoju, bi enia 
ti ibá ẹ̀rẹ̀ rẹ̀ sọrọ. O si tun pada lọ si ibudô: 
ṣugbọn Joṣua iranṣẹ rẹ̀, ọmọ Nuni, ọdọmọ— 
kunrin kan, kò lọ kuro ninu agQ na. 

12 Mose si wi fun OLUWA pe, Wò o, iwọ wi 
fun mi pe, Mú awọn enia wọnyi gòke lọ: sibẹ̀ 
iwọ kò jẹ ki emi ki o mò ẹniti iwọ o rán pẹlu 
mi. Ṣugbọn iwọ wipe, Emi mò ọ li orukọ, iwọ 
si ri ore—ọfẹ li oju mi pẹlu. 

13Njẹ nisisiyi, emi bẹ̀ ọ, bi mo ba ri ore—ọfẹ 
li oju rẹ, fi na rẹ hàn mi nisisiyi, ki emi ki o 
le mò ọ, ki emi ki o le ri ore—ọfẹ li oju rẹ: ki o 
si rò pe orilẹ—ẹ̀de yi enia rẹ ni. 

14 On si wipe, Oju mi yio ma bá ọ lọ, emi o 
si fun ọ ni isimi. 

15 On si wi fun u pe, Bi oju rẹ kò ba bá wa 
lọ, máṣe mú wa gòke lati ihin lọ. 

16 Nipa ewo li a o fi mò nihinyi pe, emi ri 
ore-ọfẹ li oju rẹ, ani emi ati awọn enia rẹ? ki 
iha iṣe ni ti pe iwọ mbá wa lọ ni, bẹni a o si yà 
Wa sọtọ, emi ati awọn enia rẹ, kuro lara 
gbogbo enia ti o Wà lori ilẹ? 

127 OLUWA si wi fun Mose pe, Emi o ṣe ohun 
yi ti iwọ sọ pẹlu: nitoriti iwọ ri ore—ọfẹ li oju 
mi, emi si mò ọ li orukọ. 

180 si wi fun u pe, Emi bẹ̀ ọ, fi ogo rẹ̀ hàn 

mi. 
18 On si wi fun u pe, Emi o mu gbogbo ore 
mi kọja niwaju rẹ, emi o si pẹ̀ orukọ OLUWA 
niwaju rẹ; emi o si ṣe ore—ọfẹ fun ẹniti emi 
nfẹ ṣe ore—ọfẹ fun, emi o si ṣe anu fun ẹniti 
emi o ṣe anu fun. 

20 On si wipe, Iwọ kò le ri oju mi: nitoriti 
kò sí enia kan ti iri mi, ti si yẹ̀. 

21 OLUWA si wipe, Wò, ibi kan wà lẹba ọdọ 
mi, iwọ o si duro lori apata: 

22 Yio si ṣe, nigbati ogo mi ba nrekọja, emi 
o fi ọ sinu palapala apata, emi o si fi ọwọ mi 
bò ọ titi emi o fi rekọja: 

23 Nigbati emi o mú ọwọ mi kuro, iwọ o si 
Ti akẹhinsi mi: ṣugbọn oju mi li a ki iri. 


3 4 1OLUWA si wi fun Mose pe, Iwọ gbẹ 
Wala okuta meji bi ti iṣaju: emi o si 
kọ ẹ̀rọ wala ti iṣaju, ti iwọ ti fẹ, sara walá 
wọnyi. 
2Si mura li owurò, ki iwọ ki o si gún òke 
Sinai wá li owurọ, ki o si wá duro niwaju mi 
nibẹ̀ lori òke na. 


74 


3 Ẹnikẹni ki yio si bá ọ gòke wá, ki a má si 
ṣe ri ẹnikẹni pẹlu li òke na gbogbo; bẹ̀ni ki a 
máṣe jẹ ki agbo—agutan tabi ọwQ-ẹran ki o jẹ 
niwaju òke na. 

4 On si gbẹ wala okuta meji bi ti iṣaju; Mose 
si dide ni kutukutu owurò, o si gún òke Sinai, 
bi OLUWA ti paṣẹ fun u, o si mú walaá okuta 
mejeji li ọwé rẹ̀. 

5 OLUWA si sọkalẹ ninu awọsanma, o si bá a 
duro nibẹ̀, o si pé orukọ OLUWA. 

6 OLUWA si rekọja niwaju rẹ̀, o si nkepẹ̀, 
OLUWA, OLUWA, Olọrun alanu ati olore-ọfẹ, 
onipamọra, ati ẹniti o pò li ore ati otitọ; 

7 Ẹniti o npa ánu m€ fun ẹgbẹgbẹrun, ti o 
ndari aiṣedede, ati irekọja, ati ẹ̀ṣẹ jì, ati nitôtọ 
ti ki ijẹ ki ẹlẹbi lọ laijiyà; a ma bẹ̀ ẹ̀ṣẹ awọn 
baba wò lara awọn omọ, ati lara awọn ọmọ 
ọmọ, lati irandiran ẹkẹta ati ẹkẹrin. 

8 Mose si yara, o si foribalẹ, o si sìn. 

9On si wipe, Njẹ bi mo ba ri ore—ọfẹ li oju 
rẹ nisisiyi Oluwa, emi bẹ̀ ọ, jẹ ki Oluwa ki o 
ma bá wa lọ; nitori enia ọlọrùn lile ni; ki o si 
dari aiṣẹdede wa ati ẹ̀ṣẹ wa jì, ki o si fi wa ṣe 
iní rẹ. 

10 On si wipe, Kiyesi i, emi dá majẹmu kan: 
emi o ṣe ohun iyanu, niwaju gbogbo awọn 
enia rẹ irú eyiti a kò ti iṣe lori ilẹ gbogbo rí, ati 
ninu gbogbo orilẹ—ẹ̀de: ati gbogbo enia ninu 
awọn ti iwọ wà, nwọn o ri iṣẹ OLUWA, nitori 
ohun ẹ̀ru li emi o fi ọ ṣe. 

11 Iwọ kiyesi eyiti emi palaṣẹ fun ọ li oni yi: 
kiyesi i, emi lé awọn Amori jade niwaju rẹ, ati 
awọn ara Kenaani, ati awọn ara Hitti, ati 
awọn ara Perissi, ati awọn ara Hifi, ati awọn 
ara Jebusi. 

12 Ma ṣẹ ara rẹ ki iwọ ki o má ba bá awọn 


má ba di idẹwò fun ọ larin rẹ: 

13 Bikoṣepe ki ẹnyin ki o wú pẹpẹ wọn, ki 
ẹnyin ki o fẹ ọwòn wọn, ki ẹnyin si WÔô ere 
oriṣa wọn lulẹ. 

14 Nitoriti ẹnyin kò gbọdọ bọ oriṣa: nitori 
OLUWA, orukọ ẹniti ijẹ Ojowu, Ọlọrun ojowú 
li on: 

15 Ki iwọ ki o má ba bá awọn ara ilẹ na dá 
majẹmu, nigbati nwọn ba nṣe àgbere tò oriṣa 
wọn, ti nwọn si nrubọ si oriṣa wọn, ti nwọn si 
pe ọ ti iwọ si lọ jẹ ninu ẹbọ wọn; 

16Ki iwọ ki o má si ṣe fẹ ninu awọn 
ọmọbinrin wọn fun awọn ọmokọnrin rẹ, ki 
awọn ọmọbinrin wọn ki o má ba ṣe àgbere tẹ 
oriṣa wọn, ki nwọn ki o má ba mu ki awọn 
ọmọkunrin rẹ ki o ṣe àgbere tò oriṣa wọn. 


75 


17 Iwọ kò gbọdọ dà ere oriṣakoriṣa kan fun 
ara rẹ. 

18 Ajọ aiwukàra ni ki iwọ ki o ma pamQ. Ijẹ 
meje ni iwọ o jẹ àkara alaiwu, bi mo ti paṣẹ 
fun ọ, ni ìgba oṣit Abibu: nitoripe li oṣù Abibu 
ni iwọ jade kuro ni Egipti. 

19 Gbogbo akQôbi ni ti emi; ati akọ ninu 
gbogbo ohunòsin rẹ; akQbi ti malu, ati ti agutan. 

20 Ṣugbọn akẹ̀bi kẹtẹkẹtẹ ni ki iwọ ki o fi 
ọdọ—agutan rapada: bi iwọ kò ba si rà a pada, 
njẹ ki iwọ ki o ṣẹ ẹ li ọrùn. Gbogbo ak6bi ninu 
awọn ọmọkunrin rẹ ni ki iwọ ki o rapada. Kò si 
sí ẹnikan ti yio farahàn niwaju mi lọwọ ofo. 

21 Ijẹ mẹfa ni ki iwọ ki o ṣe iṣẹ, ṣugbọn ni 
ijẹ keje ni ki iwọ ki o simi: ni ìgba ifunrugbìn, 
ati ni ìgba ikore ni ki iwọ ki o simi. 

22 Iwọ o si ma kiyesi ajọ ọsẹ, akQso eso ali— 
kama, ati ajọ ikore li opin ọdún. 

23 Li ẹrinmẹta li ọdún kan ni gbogbo awọn 
ọmọkunrin rẹ yio farahàn niwaju Oluwa, 
ỌLỌRUN, Ọlọrun Israeli. 

24 Nitoriti emi o lé awọn orilẹ—ede nì jade ni— 
Waju rẹ, emi o si fẹ̀ ipinlẹ rẹ: bẹli ẹnikẹni ki yio fẹ 
ilẹ̀—iní rẹ, nigbati iwọ o gòke lọ lati pejọ niwaju 
OLUWA Ọlọrun rẹ li ẹrinmẹta li ọdún kan. 

25 Iwọ kò gbọdọ ta ẹ̀jẹ ẹbọ mi silẹ nibiti 
ìwukàra wà, bẹli ẹbọ ajọ irekọja kò gbọdọ kú 
titi di owurẹ̀. 

26 AkQso eso ilẹ rẹ ni ki iwọ ki o mú wa si 
ile OLUWA Ọlọrun rẹ. Iwọ kò gbọdọ bò ọmọ 
ewurẹ ninu Warà iya rẹ̀. 

27 OLUWA si wi fun Mose pe, Iwọ kọwe òrọ 
wọnyi: nitori nipa ìmọ òrọ Wọnyi li emi bá 
iwọ ati Israeli dá majẹmu. 

28 On si wà nibẹ̀, lọdọ OLUWA li ogoji ọsán 
ati ogoji oru: on kò jẹ onjẹ, bẹni kò mu omi. 
On si kọwe òrọ majẹmu na, ofin mẹwa nì, 
sara walá wọnni. 

28 O si ṣe, nigbati Mose sọkalẹ lati ori òke Si— 
nai wá ti on ti wala ẹri mejeji nì li ọwé Mose, 
nigbati o sọkalẹ ti ori òke na wá, ti Mose kò mò 
pe awọ oju on ndán nitoriti O bá a sòrọ. 

30 Nigbati Aaroni ati gbogbo awọn ọmọ 
Israeli ri Mose, kiyesi i, awọ oju rẹ̀ ndán; 
nwọn si bẹ̀ru lati sunmọ ọdọ rẹ̀. 

31 Mose si kọ si wọn; ati Aaroni ati gbogbo 
awọn ijoye inu ajọ si pada tò 6 wá: Mose si bá 
Wọn sọrọ. 

32 Lẹhin eyinì ni gbogbo awọn ọmọ Israeli 
si sunmọ ọ: o si paṣẹ gbogbo ohun ti OLUWA 
bá a sọ lori òke Sinai fun wọn. 

33 Nigbati Mose si bá wọn sòrọ tán, o fi 
iboju bò oju rẹ̀. 


EKSODU 34, 35 

34 Ṣugbọn. nigbati Mose ba lọ si iwaju 

OLUWA lati bá a sòrọ, a mú iboju na kuro titi o 

fi jade: a si jade, a si bá awọn ọmọ Israeli sòrọ 
aṣẹ ti a pa fun u. 

35 Awọn ọmọ Israeli si ri oju Mose pe, awọ, 

oju rẹ̀ ndán: Mose si tun fi iboju bò oju rẹ̀, titi 


o fi wọle lọ bá a sòrọ. 

3 5 1 MOSE si pẹ̀ apejọ gbogbo ijọ awọn 
ọmọ Israeli, o si wi fun Wọn pe, 

Wọnyi li ẹ̀rọ ti Oluwa palaṣẹ pe, ki ẹnyin ki o 

ṣe wọn. 

2 Ijẹ mẹfa ni ki a fi ṣe iṣẹ, ṣugbọn ijẹ keje ni 
yio ṣe ọjẹ mimQ fun nyin, ọjẹ isimi Ọwọ si 
Oluwa: ẹnikẹni ti o ba ṣe iṣẹ ninu rẹ̀ li a o lupa 
nitôtọ. 

3Ẹnyin kò gbọdọ da iná ni ile nyin gbogbo 
li ọjẹ isimi. 

4 Mose si sọ fun gbogbo ijọ awọn ọmọ Isra— 
eli pe, Eyi li ohun ti OLUWA palaṣẹ, wipe, 

5 Ẹnyin mú ọrẹ wá lati inu ara nyin fun 
OLUWA: ẹnikẹni ti ọkàn rẹ̀ fẹ, ki o mú u wá, li 
ọrẹ fun OLUWA; Wurà, ati fadakà, ati idẹ; 

6 Ati aṣọ—alarô, ati elesẹ̀—àluko, ati ododé, 
ati ògbọ didara, ati irun ewurẹ; 

7 Ati awọ àgbo ti a sẹ̀ ni pupa, ati awọ seali, 
ati igi ṣittimu; 

8 Ati oréro fun fitila, ati olôrún fun oréro 
itasori, ati fun turari didún; 

9 Ati okuta oniki, ati okuta ti a o tò si ẹ̀wu— 
efodi, ati si igbàiya. 

10 Gbogbo ọlọgbọn inú ninu nyin yio si Wá, 
yio si wá ṣiṣẹ gbogbo ohun ti OLUWA palaṣẹ; 

TI Ibugbé na, ti on ti agQ rẹ̀, ati ibori rẹ̀, kọ— 
kọrọ rẹ̀, ati apáko rẹ̀, ọpá rẹ̀, ọwòn rẹ̀, ati 
ihò-ìtẹbọ rẹ̀; 

12 Apoti nì, ati ọpá rẹ̀, it€-anu nì, ati aṣọ— 
ikele na; 

13 Tabili na, ati ọpá rẹ̀, ati ohun-—ẹ̀lo rẹ̀ 
gbogbo, ati àkara ifihàn nì; 

14 Ati ọpà—fitila na fun titanna, ati ohun—elo 
rẹ̀, ati fitila rẹ̀, pẹlu oréro fun titanna. 

15 Ati pẹpẹ turari, ati ọpá rẹ̀, ati orôéro ita— 
sori, ati turari didùn, ati aṣọ—sisorọ fun 
ẹnu—òna, ani atiwọle ẹnu agọ na; 

16 Ati pẹpẹ ẹbọsisun, ti on ti àwọn oju—àro 
idẹ rẹ̀, ati ọpá rẹ̀, ati gbogbo ohun-ẹ̀lo rẹ̀, 
agbada na ti on ti ẹsẹ rẹ̀; 

17 AṢṣọ-isorọ ti agbalá, ọwọn rẹ̀, ati 
ihò-ìtẹbọ rẹ̀, ati aṣọ—isorọ. fun. ẹnu—òna 
agbalá na; 

18 Ekàn ag6 na, ati ekàn agbalá na, ati okùn 
wọn; 


EKSODU 35, 36 7 

19 Aṣọ ìsin wọnni, lati sìn ni ibi mimQ,, aṣọ 
mim wọnni fun Aaroni alufa, ati aṣọ awọn 
ọmọ rẹ̀, lati ma fi ṣe iṣẹ alufa. 

20 Gbogbo ijọ awọn ọmọ Israeli si lọ kuro ni 
iwaju Mose. 

21Nwọn si wá, olukuluku ẹniti ọkàn rẹ̀ ru 
ninu rẹ̀, ati olukuluku ẹniti ọkàn rẹ̀ mu u fẹ̀, 
nwọn si mú ọrẹ OLUWA wá fun iṣẹ ag6 ajọ na, 
ati fun ìsin rẹ̀ gbogbo, ati fun aṣọ mimô wọnni. 

22Nwọn si Wá, ati ọkunrin ati obinrin, iye 
awọn ti ọkàn wọn fẹ̀, nwọn si mú jufù Wá, ati 
oruka—eti, ati oruka—àmí, ati ilẹkẹ wurà, ati 
oniriiru ohun ọṣọ wurà; ati olukuluku enia ti 
o nta ọrẹ, o ta ọrẹ wurà fun OLUWA. 

23 Ati olukuluku enia lọdọ ẹniti a ri aṣọ— 
alarô, ati elesẹ̀ àluko, ati ododô, ati ògbọ da— 
Tadara, ati irun ewurẹ, ati awọ àgbo pupa, ati 
awọ seali, mú wọn wá. 

24 Olukuluku ẹniti o ta ọrẹ fadakà ati idẹ, o 
mú ọrẹ OLUWA wá: ati olukuluku enia lati ọdọ 
ẹniti a ri igi ṣittimu fun iṣẹkiṣẹ ìsin na, mú u 
wá. 

25 Ati gbogbo awọn obinrin ti iṣe ọlọgbọn 
inu, nwọn fi ọwẹ wọn ranwu, nwọn si mú 
eyiti nwọn ran wá, ti alaré, ati ti elesò—àluko, 
ati ti ododé, ati ti ògbọ daradara. 

26 Ati gbogbo awọn obinrin inu ẹniti o ru 
soke li ọgbọn nwọn ran irun ewurẹ. 

27 Ati awọn ijoye mú okuta oniki wá, ati 
okuta ti a o tò, fun ẹ̀wu—efodi nì, ati fun 
igbàiya nì; 

28 Ati olôrùtn, ati orúro; fun fitila, ati fun 
oréôtO itasori, ati fun turari didùn. 

29 Awọn ọmọ Israeli ta ọrẹ atinuwa fun 
OLUWA; olukuluku ọkunrin ati obinrin, ẹniti 
ọkàn wọn mu wọn fẹ lati mú u wá fun onirtiru 
iṣẹ, ti OLUWA palaṣẹ ni ṣiṣe lati ọwẹ Mose wá, 

30 Mose si wi fun awọn ọmọ Israel pe, Wò 
o, OLUWA ti pẹ̀ Besaleli ọmọ Uri, ọmọ Huri, ti 
ẹ̀ya Judah, li orukọ. 

31 O si fi ẹmi Ọlọrun kún u li ọgbúén, li oyé, 
ni ìmọ, ati li onirúru iṣẹ—ọnà; 

32 Ati lati humò alarabara iṣẹ, lati ṣiṣẹ ni 
Wurà, ati ni fadakà, ati ni idẹ, 

33 Ati li okuta gbigbẹ lati tò wọn, ati ni igi 
fifin, lati ṣiṣẹ li oniríiru iṣẹ—ọnà. 

34 O si fi sinu ọkàn rẹ̀ lati ma kọni, ati on, 
ati Oholiabu, ọmọ Ahisamaki, ti ẹ̀ya Dani. 

35 O si fi ọgbọn inu kún wọn, lati ṣe onir(i— 
ru iṣẹ, ti alagbẹdẹ, ati ti ọnà, ati ti agunnà, H 
aṣọ—alaréô, ati li elesò—àluko, li ododò, ati Hi 
ògbọ daradara, ati ti ahunṣọ, ati ti awọn ẹniti 
nṣe iṣẹkiṣẹ ati ti awọn ẹniti nhumò iṣẹ—ọnà. 


6 
3 Ô 1BESALELI ati Oholiabu yio si ṣiṣẹ, 
ati olukuluku ọlọgbọn inu, ninu ẹniti 
OLUWA fi ọgbọn ati oyé si, lati mò bi a ti ṣiṣẹ 
onirtiru iṣẹ ìsin ibi mimQ na, gẹgẹ bi gbogbo 
ohun ti OLUWA ti palaṣẹ. 

2 Mose si pẹ̀ Besalei ati Oholiabu, ati 
gbogbo ọkunrin ọlọgbọn inu, ninu ọkàn ẹniti 
OLUWA fi ọgbọn si, ani gbogbo ẹniti inu wọn 
ru soke lati wá si ibi iṣẹ na lati ṣe e: 

3 Nwọn si gbà gbogbo ọrẹ na lọwọ Mose, ti 
awọn ọmọ Israeli múwa fun iṣẹ ìsin ibi mimọ 
na, lati fi ṣe e. Sibẹ̀ nwọn si nmú ọrẹ ọfẹ fun u 
wá H oroWurọ. 

4 Ati gbogbo awọn ọkunrin ọlọgbọn, ti o ṣe 
gbogbo isẹ ibi mim€ na, lọ olukuluku kuro ni 
ibi iṣẹ rẹ̀ ti nwọn ṣe; 

5 Nwọn si sọ fun Mose pe, Awọn enia múwa 
pupòju fun iṣẹ ìsin na, ti OLUWA palaṣẹ ni ṣiṣe. 

6 Mose si paṣẹ, nwọn si ṣe ki nwọn ki o kede 
yi gbogbo ibudô na ká, wipe, Máṣe jẹ ki ọkun— 
rìn tabi obinrin ki o tun ṣe iṣẹkiṣẹ fun ọrẹ ibi 
mimọ na mọ. Bẹli a da awọn enia lẹkun ati ma 
múwa. 

7 Nitoriti ohun-ẹ̀lo ti nwọn ni o to fun 
gbogbo iṣẹ na, lati fi ṣe e, o si pòju. 

8Ati olukuluku. ọkunrin. ọlọgbẹn. ninu 
awọn ti o ṣe iṣẹ agọ? na, nwọn ṣiṣẹ aṣọ—tita 
mẹwa; ti ògbọ olokùn wiwẹ, ati ti aṣọ—alarô, 
ati ti elesé—àluko, ati ti ododô, pẹlu awọn ke— 
rubu, iṣẹ—ọnà Hi on fi ṣe wọn. 

9 Ina aṣọ—tita kan j€ igbọnwọ mejidilọgbòn, 
ati ibò aṣọ—tita kan j€ igbọnwọ mẹrin: gbogbo 
aṣọ—tita na jẹ ìwọn kanna. 

10 O si so aṣọ—tita marun lú mọ ara wọn: ati 
aṣọ—tita marun keji li o si solì mQ ara wọn. 

11 O si pa ojúébo aṣọ—alaré li eti aṣọ—tita kan 
lati iṣẹti rẹ̀ wá ni ibi isolù; bẹ gẹgẹ Hi o ṣe si 
ìha eti ikangun aṣọ—tita keji nibi isolù keji. 

12 AÁdọta ojôbo li o pa lara aṣọ—tita kan, ati 
adọta ojébo li o si pa li eti aṣọ—tita ti o wà ni 
isolù keji: ojábo na so aṣọ—tita kini m€ keji. 

13O si ṣe adọta ikọ wurà, o si fi ikẹ wọnni fi 
aṣọ—tita kan kẹ ekeji: bẹli o si di odidi agẹ̀. 

14O si ṣe aṣọ—tita irun ewurẹ fun agọ na 
lori ibugbé na: aṣọ—tita mọkanla li o ṣe wọn. 

15 Ìna aṣọ—tita kan jẹ̀ ọgbòn igbọnwọ, ibò 
aṣọ—tita kan si jẹ igbọnwọ mẹrin: aṣọ—tita 
mọkọkanla jẹ ìwọn kanna. 

16 O si so aṣọ—tita marun lù mQ ara wọn, ati 
aṣọ—tita mẹfa lù mé ara wọn. 

17O si pa ádọta ojòbo si ìha eti ikangun 
aṣọ—tita na ni ibi isolù, ati adọta ojúbo Hi o si 
pa si eti aṣọ—tita ti o so ekeji lù. 


7 


18 O si ṣe adọta iké idẹ lati so agọ na lù pò, 
ki o le ṣe ọkan. 

19 O si ṣe ibori awọ àgbo ti a sẹ̀ ni pupa fun 
agQ na, ati ibori awọ seali lori eyi. 

200 si ṣe apáko igi ṣittimu fun agQ na li 
ogurodo. 

21 Gigùn apáko kan jẹ̀ igbọnwọ mẹwa, ati 
ibú apáko kan jẹ igbọnwọ kan on àbọ. 

22 Apáko kan ni ìtẹbọ meji, nwọn jìna si ara 
Wọn li ọgbọgba; bẹ̀li o ṣe sara gbogbo apáko 
agQ na. 

230 si fi apáko ṣe agọ na; ogún apáko ni fun 
ìha ọtún, si ìha gusù: 

24 Ati ogoji ihò—ìtẹbọ fadakà li o ṣe nisalẹ 
ogún apáko Wọnni; ihò-ìtẹbọ meji nisalẹ 
apáko kan fun ìtẹbọ rẹ̀ meji, ati ihò—ìtẹbọ rẹ̀ 
meji nisalẹ apáko keji fun ìtẹbọ rẹ̀ meji. 

25 Ati fun ìha keji agQ na, ti o wà ni ìha ari— 
Wa, o ṣe ogún apáko, 

26 Ati. ogoji ihò-ìtẹbọ Wọn ti fadakà; 
ihò—ìtẹbọ meji nisalẹ apáko kan, ati ihò—ìtẹbọ 
meji nisalẹ apáko keji. 

27 Ati fun ìha agẹ na ni ìha ìwọ—6rùn o ṣe 
apáko mẹfa. 

28 Apáko meji li o ṣe fun igun ag6 na ni ìha 
mejeji. 

28 A si so wọn lù nisalẹ, a si so wọn lù pò li 
ori rẹ̀, si oruka kan: bẹli o ṣe si awọn meji ni 
igun mejeji. 

30 Apáko mẹjọ li o wà, ihò—ìtẹbọ wọn si jẹ 
ihò-ìtẹbọ mẹrindilogun ti fadakà; ìtẹbọ meji— 
meji li o wà nisalẹ apáko kọkan. 

31 O si ṣe ọpá igi ṣittimu; marun fun apáko 
ìha kan agQ na, 

32 Ati ọpá marun fun apáko ìha keji agQ na, ati 
ọpá marun fun apáko agọ na fun ìha ìwọ—ôrùn. 

330 si ṣe ọpá arin o yọ jade lara apáko 
wọnni, lati opin ekini dé ekeji. 

34 O si fi wurà bò apáko Wọnni, o si fi wurà 
ṣe oruka wọn, lati ṣe ipò fun ọpá wọnni, o si fi 
Wurà bò ọpá wọnni. 

35 O si fi aṣọ-alarú, ati ti elesẹ̀-àluko, ati ti 
ododô, ati ti gbọ olokùn wiwẹ ṣe aṣọ-ikele: 
iṣẹ ọlọnà li o fi ṣe e ti on ti awọn kerubu. 

36 O si ṣe opé igi ṣittimu mẹrin si i, o si fi 
wurà bò wọn: kọkọrọ wọn ti wurà ni, o si dà 
ihò—ìtẹbọ fadakà mẹrin fun wọn. 

37 O si ṣe aṣọ—isorọò kan fun ẹnu—òna Age 
na, aṣọ—alarò, ati elesẹ̀—àluko, ati ododé, ati 
ògbọ olokùn wiwẹ, ti iṣẹ abérẹ; 

38 Ati opô rẹ̀ mararun ti on ti kọkọrọ wọn: o 
si fi wurà bò ọnà ori wọn, ati ọjá wọn: ṣugbọn 
idẹ ni ihò-ìtẹbọ wọn mararun. 


7 EKSODU. 36, 37 


37 1BESALELI si fi igi ṣittimu ṣe apoti 
na: igbọnwọ meji on àbọ ni gigùn rẹ̀, 
ati igbọnwọ kan on àbọ ni ibú rẹ̀, igbọnwọ 
kan on àbọ si ni giga rẹ̀: 

2O si fi kìki wurà bò o ninu ati lode, o si ṣe 
igbátí Wurà si i yiká. 

30 si dà oruka wurà mẹrin fun u, lati fi si 
igun mẹrẹrin rẹ̀; oruka meji si ìha kini rẹ̀, ati 
meji si ìha keji rẹ̀. 

4Ossi fi igi ṣittimu ṣe ọpá, o si fi wurà bò wọn. 

50 si fi ọpá wọnni bò inu oruka wọnni ni 
ìha apoti na, lati ma rù apoti na 

60 si fi kìki wurà ṣe ité—ánu na: igbọnwọ 
meji on àbọ ni gigùn rẹ̀, ati igbọnwọ kan on 
àbọ ni ibú rẹ̀. 

7O si ṣe kerubu wurà meji; iṣẹ lilù li o ṣe 
wọn, ni ìku mejeji it€—8anu na; 

8Kerubu kan ni ìku kini, ati kerubu keji ni 
ìku keji: lati ara it—ánu li o ti ṣe awọn kerubu 
na ni ìku mejeji rẹ̀. 

9 Awọn kerubu na si nà iy€—apa wọn soke, 
nwọn si fi iyé—apa wọn bò ité—anu na, nwọn 
si dojukọ ara wọn; ité—anu na ni awọn keru— 
bu kọjusi. 

10 O si fi igi ṣittimu ṣe tabili kan: igbọnwọ 
meji ni gigùn rẹ̀, ati igbọnwọ kan ni ibú rẹ̀, 
igbọnwọ kan on àbọ si ni giga rẹ̀: 

TI O si fi kìki wurà bò o, o si ṣe igbáti wurà 
si i yiká. 

12O si ṣe eti kan bi ibú—atẹlẹwọ si i yiká, o 
si ṣe igbáti Wurà kan fun eti rẹ̀ yiká. 

13O si dà oruka wurà mẹrin fun u, o si fi 
oruka wọnni si igun mẹrẹrin, ti o wà ni ibi 
ẹsẹ̀ mẹrẹrin rẹ̀. 

14 Labẹ igbáti na ni oruka wọnni wà, àye 
fun ọpá lati fi rù tabili na. 

15 O si fi igi ṣittimu ṣe ọpá wọnni, o si fi 
wurà bò wọn, lati ma rù tabili na. 

16 O si ṣe ohunẹ̀lo wọnni ti o wà lori tabili 
na, awopọkọ rẹ̀, ati ṣibi rẹ̀, ati awokòto rẹ̀, ati 
ìgo rẹ̀, lati ma fi dà ohun mimu, kìki wurà ni. 

17 O si fi kìki wurà, ṣe ọpá-fitila: iṣẹ lilù li o 
ṣe ọpá-fitila na; ọpá rẹ̀, ati ẹka rẹ̀, ago rẹ̀, iru— 
di rẹ̀, ati itanna rẹ̀, ọkanna ni nwọn: 

18 Ẹka mẹfa li o jade ni ìha rẹ̀; ẹka mẹta 
ọpá-fitila na ni ìha kan rẹ̀, ati ẹka mẹta 
ọpá-fitila na, ni ìha keji rẹ̀. 

198 Ago mẹta ti a ṣe bi itanna almondi li ẹka 
kan, irudi kan ati itanna; ati ago mẹta ti a ṣe bi 
itanna almondi li ẹka keji, irudi kan ati itanna: 
bẹ̀ni li ẹka mẹfẹfa ti o jade lara ọpá-fitila na. 

20 Ati ninu ọpá-fitila na li a ṣe ago mẹrin bi 
itanna almondi, irudi rẹ̀, ati itanna rẹ̀: 


EKSODU 37, 38 

21 Ati irudi kan nisalẹ ẹka meji lara rẹ̀, ati 
irudi kan nisalẹ ẹka meji lara rẹ̀, ati irudi kan 
nisalẹ ẹka meji lara rẹ̀, gẹgẹ bi ẹka mẹfẹfa ti o 
jade lara rẹ̀. 

22 Irudi wọn ati ẹka wọn jẹ bakanna: 
gbogbo rẹ̀ jẹ iṣẹ lilù kìki wurà kan. 

23 O si ṣe fitila rẹ̀, meje, ati alumagaji rẹ̀, ati 
awo rẹ̀, kìkí wurà ni. 

24 Talenti kan kìki wurà li o fi ṣe e, ati gbogbo 
ohunẹlo rẹ̀. 

25 O si fi igi ṣittimu ṣe pẹpẹ turari: gigùn rẹ̀ 
jẹ igbọnwọ kan, ibú rẹ̀ si jé igbọnwọ kan, ìha 
mẹrin ọgbọgba; giga rẹ̀ si jẹ igbọnwọ meji; 
iwo rẹ̀ wà lara rẹ̀. 

26 O si fi kìki wurà bò o, ati òke rẹ̀, ati ìha rẹ̀ 
yiká, ati iwo rẹ̀: o si ṣe igbáti Wurà si i yiká. 

27 O si ṣe oruka wurà meji si i nisalẹ̀ igbáti 
rẹ̀ na, ni ìha igun rẹ̀ meji, ìha mejeji rẹ̀, lati ṣe 
àye fun ọpá wọnni lati ma fi rù u. 

28 O si fi igi ṣittimu ṣe ọpá wọnni, o si fi 
Wurà bò wọn. 

280 si ṣe orôro mimé itasori nì, ati òrùn 
didùn kìki turari, gẹgẹ bi iṣẹ alapòlu. 

1O SI fi igi ṣittimu ṣe pẹpẹ ẹbọsisun: 


3 8 igbọnwọ marun ni gigùn rẹ̀, ati 
igbọnwọ. marun ni ibú rẹ̀; onìha mẹrin 
ọgbọgba ni; igbọnwọ mẹta si ni giga rẹ̀. 

20 si ṣe iwo rẹ̀ si i ni igun rẹ̀ mẹrẹrin; iwo 
rẹ̀ Wà lara rẹ̀: o si fi idẹ bò o. 

30 si ṣe gbogbo ohuneẹlo pẹpẹ na, ìkoko rẹ̀, 
ọkẹ rẹ̀, ati awokòto rẹ̀, ati kọkọrọ ẹran rẹ̀, ati 
awo iná wọnni: gbogbo ohunẹ̀lo rẹ̀ li o fi idẹ ṣe. 

40 si ṣe àro idẹ fun pẹpẹ na ni iṣẹ àwọn 
nisalẹ ayiká rẹ̀, dé agbedemeji rẹ̀. 

50 si dà oruka mẹrin fun ìku mẹrẹrin àro 
idẹ na, li àye fun ọpá wọnni. 

60 si fi igi ṣittimu ṣe ọpá wọnni, o si fi idẹ 
bò wọn. 

TO si fi ọpá wọnni sinu oruka ni ìha pẹpẹ 
na, lati ma fi rù u; o fi apáko ṣe pẹpẹ na li onihò 
ninu. 

80 si fi idẹ ṣe agbada na, o si fi idẹ ṣe ẹsẹ̀ 
rẹ̀, ti awojiji ẹgbẹ awọn obinrin ti npejọ lati 
sìn li ẹnu—òna agọ ajọ. 

9s O si ṣe agbalá na: ni ìha gusù li ọwé ọtún 
aṣọ—tita agbalá na jẹ ògbọ olokùn wiwẹ, ọgọ— 
run igbọnwọ: 

10 Opô wọn jẹ ogún, ihò-ìtẹbọ idẹ wọn jẹ̀ 
ogún; kọkọrọ opô wọnni ati ọjá wọn jẹ fadakà. 

tI Ati fun ìha ariwa ọgọrun igbọnwọ, opô 
Wọn jẹ̀ ogún, ati ihò—ìtẹbọ idẹ wọn jẹ ogún; 
kọkọrọ opô wọnni ati ọjá wọn jẹ fadakà. 


78 


12 Ati fun ìha ìwọ—ôrùn li aṣọ—tita aádọta 
igbọnwọ, opô wọn mẹwa, ati ihò-ìtẹbọ wọn 
mẹwa; kọkọrọ opô wọnni ati ọjá wọn jẹ fadakà. 

13 Ati fun ìha ìla—ôrùn, si ìha ìla-ôrùn aádọ— 
ta igbọnwọ. 

14 Aṣọ—tita apakan jẹ igbọnwọ mẹdogun; 
opô wọn jẹ̀ mẹta, ati ihò—ìtẹbọ wọn jẹ mẹta. 

15 Ati fun apa keji: li apa ihin ati li apa ọhún 
ẹnu—òna agbalá na, li aṣọ—tita onigbọnwọ 
mẹdogun wà; opô wọn jẹ mẹta, ati ihò-ìtẹbọ 
wọn jẹ̀ mẹta. 

16 Gbogbo aṣọ—tita agbalá na yiká jẹ ògbọ 
olokùn wiwẹ. 

17 Ati ihò-ìtẹbọ fun opô wọnni jẹ̀ idẹ; kọ— 
kọrọ opô wọnni ati ọjá wọn jẹ fadakà; ati ibori 
ori wọn jẹ fadakà: ati gbogbo opúô agbalá na li 
a fi fadakà gbà li ọjá. 

18 Ati aṣọ—-isorò ẹnu—òna agbalá na jẹ iṣẹ 
abẹ̀rẹ, aṣọ—alarò, ati elesẹ̀—aluko, ati ododé, 
ati ògbọ olokùn wiwẹ: ogún igbọnwọ si ni 
gigùn rẹ̀, ati giga ni ibò rẹ̀ jẹ igbọnwọ marun, 
o bá aṣọ—tita agbalá wọnni ṣedede. 

19 Opo wọn si jẹ mẹrin, ati ihò-ìtẹbọ wọn 
ti idẹ, mẹrin; kọkọrọ wọn jé fadakà, ati ibori 
ori wọn ati ọjá wọn jẹ fadakà. 

20 Ati gbogbo ekàn agọ na, ati ti agbalá rẹ̀ 
yiká jẹ idẹ. 

21 Eyi ni iye agQ na, agọ ẹrí nì, bi a ti kà wọn, 
gẹgẹ bi ofin Mose, fun ìrin awọn ọmọ Lefi, lati 
ọwọ Itamari wá, ọmọ Aaroni alufa. 

22 Besaleli ọmọ Uri, ọmọ Huri, ti ẹ̀ya Judah, 
si ṣe ohun gbogbo ti OLUWA paṣẹ fun Mose. 

23 Ati Oholiabu pẹlu rẹ̀, ọmọ Ahisamaki, ti 
ẹ̀ya Dani, alagbẹdẹ, ati ọlọgbọn ọlọnà, alaré 
ati ahunṣọ alaròô, ati elesẹ̀—àluko, ati ododô, 
ati ògbọ didara. 

24 Gbogbo wurà ti a lò si iṣẹ na, ni oniriiru 
iṣẹ ibi mim nì, ani wurà ọrẹ nì, o jẹ̀ talenti 
mọkandilọgbòn, ati ẹgbẹrin ṣekeli o din adọ— 
rin, ni ìwọn ṣekeli ibi mim€. 

25 Ati fadakà awọn ẹniti a kà ninu ijọ—enia 
jẹ ọgọrun talenti, ati ṣekeli ojidilẹgbẹsan o le 
mẹdogun, ni ìwọn ṣekeli ibi mim€: 

26 Abọ ṣekeli kan li ori ọkunrin kọkan, ni 
ìwọn ṣekeli ibi mimé, lori ori olukuluku ti o 
kọja sinu awọn ti a kà, lati ẹni ogún ọdún ati 
jù bẹ̀ lọ, jẹ ọgbòn ọkẹ le ẹgbẹtadilogun o le 
adọjọ enia. 

27 Ati ninu ọgọrun talenti fadakà na li a ti dà 
ihò—ìtẹbọ wọnni ti ibi mimẹ, ati ihò—ìtẹbọ ti 
aṣọ-ikele na, ọgọrun ihò—ìtẹbọ ninu ọgọrun 
talenti na, talenti ka fun ihò—ìtẹbọ kan. 

28 Ati ninu ojidilẹgbẹsan ṣekeli o le mẹdo— 


79 


gun, o mú ṣe kọkọrọ fun ọwòn wọnni, o si fi i 
bò ori wọn, o si fi i ṣe ọjá wọn. 

29 Ati idẹ ọrẹ na jẹ adọrin talenti, ati egbe— 
jila ṣekeli. 

30 On li o si fi ṣe ihò—ìtẹbọ ẹnu—òna agẹ ajọ 
ati pẹpẹ idẹ na, ati àro idẹ sara rẹ̀, ati gbogbo 
ohun-ẹ̀lo pẹpẹ na, 

31 Ati ihò—ìtẹbọ agbalá, na yikà, ati ìho—ìtẹ— 
bọ ẹnu—òna agbalá, ati gbogbo ekàn agQ na, ati 
gbogbo ekàn agbalà na yikà. 


3 Ọ INWỌN si fi ninu aṣọ-—alaré, ati 

elesẹ̀—àluko, ati ododé, dá aṣọ ìsin, 

lati ma fi sìn ni ibi mim6, nwọn si dá aṣọ mimQ 

ti iṣe fun Aaroni; bi OLUWA ti fi aṣẹ fun Mose. 

20 si ṣe ẹ̀wu-efodi na ti Wurà, ati aṣọ—ala— 

TÔ, ati elesẹ̀—àluko, ati ododô, ati ògbọ olokùn 
wiwẹ. 

3 Nwọn si lit Wurà nì di ewé fẹlẹfẹlẹ, nwọn 
si là a li okùn wẹwẹ, ati lati fi ṣe iṣẹ ọlọnà sinu 
aṣọ—alaré, ati sinu elesẹ̀—àluko, ati sinu odo— 
dé, ati sinu ògbọ didara nì. 

4Nwọn ṣe aṣọ ejika si i, lati so o li: li eti 
mejeji li a so o lù. 

5 Ati onirúru—ọnà ọjá ti o wà lara rẹ̀, lati fi dì 
i o jẹ ọkanna, gẹgẹ bi iṣẹ rẹ̀; ti wurà, aṣọ—alarô, 
elesẹ̀—àluko, ti ododô, ati ti òẹgbọ olokùn wiwẹ; 
bi OLUWA ti fi aṣẹ fun Mose. 

65Nwọn si ṣiṣẹ okuta oniki ti a tò sinu 
oju-ìde wurà, ti a fin bi ifin didi—ami ti a fin 
orukọ awọn ọmọ Israeli si. 

T Osi fi wọn si ejika ẹ̀wu—efodi na, li okuta, 
iranti fun awọn ọmọ Israeli: bi OLUWA ti fi aṣẹ 
fun Mose. 

80 si fi iṣẹ ọlọnà ṣiṣẹ igbàiya na, bi iṣẹ 
ẹ̀wu-efodi nì; ti wurà, ati aṣọ—alaré, ati elesẹ̀- 
aluko, ati ododo, ati ògbọ olokùn wiwẹ. 

89 Oniha mẹrin ọgbọgba ni; nwọn ṣe igbàiya 
na ni iṣẹpo meji: ika kan ni gigùn rẹ̀, ika kan 
si ni ibú rẹ̀, o jẹ iṣẹpo meji. 

10 Nwọn si tò ẹsẹ̀ okuta mẹrin si i: ẹsẹ̀ ekini 
ni sardiu, ati topasi, ati smaragdu; eyi li ẹsẹ̀ 
kini. 

11 Ati ẹsẹ̀ keji, emeraldi, safiru, ati diamondi. 

12 Ati ẹsẹ̀ kẹta, ligure, agate, ati ametistu. 

13 Ati ẹsẹ̀ kẹrin, berilu, oniki, ati jasperi: a 
si tò wọn si oju—ìde wura ni titò wọn. 

14 Okuta wọnni si jasi gẹgẹ bi orukọ awọn 
ọmọ Israeli mejila, gẹgẹ bi orukọ wọn, bi ifin 
ẹ̀didi—àmi, olukuluku ti on ti orukọ rẹ̀, gẹgẹ 
bi ẹ̀ya mejejila. 

15 Nwọn si ṣe ẹ̀wọn iṣẹ—ọnà-lilọ kiki wurà 
si igbàiya na. 


EKSODU 38. 39 
16 Nwọn si ṣe oju-ìde wurà meji, ati oruka 
wurà meji; nwọn si fi oruka mejeji si eti 
igbàiya na mejeji. 

17 Nwọn si fi ẹ̀wọn wurà iṣẹ-—ọnà-—lilọ me— 
jeji bò inu oruka wọnni, ni eti igbàiya na. 

18 Ati eti mejeji ti ẹ̀wọn iṣẹ—lilọ mejeji nì ni 
nwọn fi mẹ inu oju-ìde mejeji, nwọn si fi 
wọn sara okùn ejika ẹ̀wu—efodi na niwaju rẹ̀. 

19 Nwọn si ṣe oruka wurà meji, nwọn si fi 
Wọn si eti mejeji igbàiya na, si eti rẹ̀ ti o Wà, 
ni ìha ẹ̀wu—efodi na ni iha inu. 

20 Nwọn si ṣe oruka Wurà meji, nwọn si fi 
wọn si ìha mejeji ẹ̀wu—efodi na nisalẹ, si ìha 
iwaju rẹ̀, ki o kọjusi isolù rẹ̀, loke ọjá ẹ̀wu— 
efodi na. 

21 Nwọn si fi oruka rẹ̀ dẹ̀ igbàiya na mQ 
oruka ẹ̀wu-efodi pẹlu ọjá—àwọn aṣọ—alárò, ki 
o le ma wà lori onirúru—ọnà ọjá ẹ̀wu—efodi 
na, ati ki igbàiya ni ki o máṣe tú kuro lara 
ẹ̀wu-efodi na; bi OLUWA ti fi aṣẹ fun Mose. 

220 si ṣe aṣọ igunwa ẹ̀wu—efodi na ni iṣẹ 
Wiwun, gbogbo rẹ̀ jẹ aṣọ—alárú. 

23 Oju—ọrùn si wà li agbedemeji aṣọ-igun— 
Wa na, o dabi oju-ẹ̀wu ogun, pẹlu ọjá yi oju 
na ká, ki o máṣe ya. 

24 Nwọn si ṣe pomegranate aṣọ: alaré, ati 
elesẹ̀—àluko, ati ododé, ati ògbọ olokùn wiwẹ 
si iṣẹti aṣọ—igunWa na. 

25 Nwọn si ṣe ṣaworo kìki wurà, nwọn si fi 
ṣṢaworo na si alafo pomegr'anate wọnni si eti iṣẹti 
aṣọ igunwa na, yiká li alafo pomegr'anate wọnni; 

26 Ṣaworo kan ati pomegranate kan, ṣaworo 
kan ati pomegranate kan, yi iṣẹti aṣọ-igunWa 
na ká lati ma fi ṣiṣẹ alufa; bi OLUWA ti fi aṣẹ 
fun Mose. 

27 Nwọn si ṣe ẹ̀wu ògbọ daradara ti iṣẹ híhun 
fun Aaroni, ati fun awọn ọmo rẹ̀, 

28 Ati fila ọṣẹ ògbọ daradara, ati fila ògbọ 
didara, ati ṣòkoto ògbọ olokún wiwẹ, 

29 Ati ọjá gbọ olokùin wiwẹ, ati ti aṣọ—ala— 
TÒ, ti elesẹ̀—àluko, ati ti ododo, oniṣẹ abẹrẹ; bi 
OLUWA ti fi aṣẹ fun Mose. 

30 Nwọn si ṣe awo adé mim: na ni kìki 
wurà, nwọn si kọwe si i, ikọwe bi fifin ẹ̀di— 
di—àmi, MIMỌ SI OLUWA. 

31 Nwọn si dì ọjá àwọn alarô mQ ọ, lati fi dì 
i loke sara fila na; bi OLUWA ti paṣẹ fun Mose. 

32 Bẹni gbogbo iṣẹ ag6 ti agô ajọ na pari: 
awọn ọmọ Israeli si ṣe gẹgẹ bi gbogbo eyiti 
OLUWA palaṣẹ fun Mose, bẹ̀ni nwọn ṣe. 

33 Nwọn si mú agọ na tò Mose wá, agQ na, 
ati gbogbo ohunẹlo rẹ̀, ikẹ rẹ̀, apáko rẹ̀, pá 
rẹ̀, ati ọwọn rẹ̀, ati ihò—ìtẹbọ rẹ̀ wọnni; 


EKSODU 39, 40 

34 Ati ibori awọ àgbo ti a sẹ̀ ni pupa, ati 
ibori awọ seali, ati ikele aṣọ—tita. 

35 Apoti ẹrí nì, ati ọpá rẹ̀ wọnni, ati ité—anu nì; 

36 Tabili na, ati gbogbo ohuneẹlo rẹ̀, ati àkara 
ifihàn; 

37 Ọpá-fitila mim, pẹlu fitila rẹ̀ wọnni, fi— 
tila ti a tò li ẹsẹ̀—ẹsẹ̀, ati gbogbo ohun—ẹ̀lo rẹ̀, 
ati orôro titanna; 

38 Ati pẹpẹ Wurà, ati orôro itasori, ati turari 
didùn, ati aṣọ—isorò fun ẹnu—ẹòna agọ na; 

39 Pẹpẹ idẹ, ati oju-àro—àwọn idẹ rẹ̀, ọpá rẹ̀, 
ati gbogbo ohunelo rẹ̀, agbada na ati ẹsẹ̀ rẹ̀; 

40 Aṣọ—tita agbalá na, ọwọn rẹ̀ ati ihò—ìtẹbẹ 
rẹ̀, ati aṣọ-isorọò ẹnu—òna agbalá na, okùn rẹ̀, 
ati ekàn rẹ̀, ati gbogbo ohunẹelo ìsin agô na, ani 
agQ ajọ; 

41 Aṣọ ìsin lati ma fi sìn ninu ibi mim, ati 
aṣọ mimQ wọnni fun Aaroni alufa, ati aṣọ 
awọn ọmọ rẹ̀, lati ma fi ṣe iṣẹ alufa. 

42 Gẹgẹ bi gbogbo ohun ti OLUWA fi aṣẹ fun 
Mose, bẹ̀li awọn ọmọ Israeli ṣe gbogbo iṣẹ na. 

43 Mose si bojuwò gbogbo iṣẹ na, si kiyesi i, 
nwọn si ṣe e bi OLUWA ti palaṣẹ, bẹ gẹgẹ ni 
nwọn ṣe e; Mose si sure fun wọn. 

40 1 OLUWA si sọ fun Mose pe, 
2Ti ọjẹ kini oṣù kini ni ki iwọ ki o 
gbé ibugbé agQ na rò. 

3 Iwọ o si fi apoti ẹri nì sinu rẹ̀, iwọ o si ta 
aṣọ-ikele ni bò apoti na. 

4Iwọ o si gbé tabili wọle, ki o si tò ohun 
Wọnni ti o ni itò si ori rẹ̀; iwọ o si mú ọpá—fi— 
tila wọle, iwọ o si tò fitila rẹ̀ wọnni lori rẹ̀. 

S Iwọ o si fi pẹpẹ wurà ti turari nì si iwaju 
apoti ẹrí, iwọ o si fi aṣọ—isorò ẹnu—òna sara 
ag6 na. 

6Iwọ o si fi pẹpẹ ẹbọsisun nì si iwaju 
ẹnu—òna ibugbé agọ ajọ. 

?Iwọ o si gbé agbada nì kà agbede—meji 
agQ ajọ ati pẹpẹ, iwọ o si pọn omi sinu rẹ̀. 

8 Iwọ o si fà agbalá na yiká, iwọ o si ta 
aṣọ—isorò si ẹnu—òna agbalá na. 

8 Iwọ o si mù oréôro itasori nì, iwọ o si ta a 
sara agọ na, ati sara ohun gbogbo ti o wà ninu 
rẹ̀, iwọ o si yà a simim€, ati gbogbo ohun—ẹ̀lo 
rẹ̀: yio si jé mimQ. 

10 Iwọ o si ta oréro sara pẹpẹ ẹbọsisun, ati 
gbogbo ohun-ẹ̀lo rẹ̀, iwọ o si yà pẹpẹ na si— 
mimẹ̀: yio si ma jẹ pẹpẹ ti o m€é julọ. 

tI Iwọ o si ta oréro sara agbada ati ẹsẹ̀ rẹ̀, 
iwọ o si yà a simimQ. 

12 Iwọ o si mú Aaroni ati awọn ọmọ rẹ̀ wá 
si ẹnu—òna agọ ajọ, iwọ o si fi omi wẹ̀ wọn. 


13 Iwọ o si fi aṣọ mimQ wọnni wò Aaroni; 
iwọ o si ta oréro si i li ori, iwọ o si yà a si— 
mimẹ̀, ki o le ma ṣe iṣẹ alufa fun mi. 

14 Iwọ o si mú awọn ọmọ rẹ̀ wá, iwọ o si fi 
ẹ̀wu wò wọn: 

15 Iwọ o si ta orôro si wọn li ori, bi iwọ ti ta 
si baba wọn li ori, ki nwọn ko le ma ṣe iṣẹ 
alufa fun mi: nitoriti itasori wọn yio jẹ 
iṣẹ—alufa lailai nitôtọ, lati irandiran wọn. 

16 Bẹni Mose ṣe: gẹgẹ bi eyiti OLUWA palaṣẹ 
fun u, bẹli o ṣe. 

17O si ṣe li oṣù kini li ọdún keji ni ijẹ kini 
oṣù na, ni a gbé agọ na rú. 

18 Mose si gbé agọ na rô, o si de ihò-ìtẹbọ 
rẹ̀, o si tò apáko rẹ̀, o si fi ọpá rẹ̀ bò ọ, o si gbé 
ọwòn rẹ̀ rô. 

180 si nà aṣọ agọ na sori agé, o si fi ibori 
agọ na bò o li ori; bi OLUWA ti paṣẹ fun Mose. 

20 O si mú, o si fi ẹrí nì sinu apoti na, o si fi 
ọpá wọnni sara apoti na, o si fi it€—ánu nì si 
oke lori apoti na: 

21O si gbé apoti na wá sinu agé, o si ta 
aṣọ—ikele, o si ta a bò apoti ẹrí; bi OLUWA ti 
paṣẹ fun Mose. 

220 si fi tabili nì sinu agô ajọ, ni Ìha ariwa 
agQ na, lẹhin ode aṣọ—ikele nì. 

230 si tò àkara na lẹ̀sẹsẹ daradara lori rẹ̀ 
niwaju OLUWA; bi OLUWA ti paṣẹ fun Mose. 

24 O si fi ọpá-fitila nì sinu agQ ajọ, ki o kọ— 
jusi tabili nì ni ìha gusù agọ na. 

250 si tàn fitila wọnni siwaju OLUWA; bi 
OLUWA ti paṣẹ fun Mose. 

26 O si fi pẹpẹ wurà nì sinu agQ ajọ niwaju 
aṣọ-ikele nì: 

27 O si fi turari didùn joná lori rẹ̀; bi OLUWA 
ti paṣẹ fun Mose. 

28 O si ta aṣọ—isorò nì si ẹnu—òna agọ na. 

28 O si fi pẹpẹ ẹbọsisun si ẹnu—òna ibugbé 
agọ ajọ, o si ru ẹbọ sisun, ati ẹbọ ohunjijẹ lori 
rẹ̀; bi OLUWA ti paṣẹ fun Mose. 

30 O si gbé agbada nì kà agbede—meji agọ 
ajọ ati pẹpẹ, o si pọn omi si i, lati ma fi wẹ̀. 

31 Ati Mose ati Aaroni ati awọn ọmọ rẹ̀ wẹ̀ 
ọwé ati ẹsẹ̀ wọn ninu rẹ̀. 

32 Nigbati nwọn ba lọ sinu agọ ajọ, ati 
nigbati nwọn ba sunmọ pẹpẹ na, nwọn a Wẹ̀; 
bi OLUWA ti paṣẹ fun Mose. 

330 si fà agbalá na yi agọ ati pẹpẹ na ká, o 
si ta aṣọ—isorò ẹnu—òna agbalá na. Bẹni Mose 
pari iṣẹ na. 

34 Nigbana li awọsanma bò agọ ajọ, ogo 
OLUWA si kún inu agQ na. 

35 Mose kò si le wò inu agọ ajọ lọ, nitoriti 


81 


awọsanma wà lori rẹ̀, ogo OLUWA si kun inu 
agQ na. 

36 Nigbati a si fà awọsanma na soke, kuro 
lori agẹ na, awọn ọmọ Israeli a ma dide rìn lọ 
ni ìrin wọn gbogbo: 


LEFITIKU 1, 2 

3? Ṣugbọn bi a kò fà awọsanma na soke, njẹ 
nwọn kò ni idide rìn titi ọjọ—kọjẹ ti o ba fà soke. 

38 Nitoriti awọsanma OLUWA wà lori agọ na 

li ọsán, iná si wà ninu awọsanma na li oru, li 


oju gbogbo ile Israeli, ni gbogbo ìrin wọn. 


IWE KẸTA MOSE, 
TI A NPE NI 


LEFITIKU 


l 1OLUWA si pẹ̀ Mose, o si sọ fun u lati inu 
agọ ajọ wa, pe, 

2Sọ fun awọn ọmọ Israeli, ki o si wi fun wọn 
pe, Bi ẹnikan ninu nyin ba mú ọrẹ—ẹbọ wá fun 
OLUWA, ki ẹnyin ki o mú ọrẹ-ẹbọ nyin wá ninu 
ohunòsín, ani ti inu ọwé-Ẹẹran, ati ti agbo—ẹrar. 

3 Bi ọrẹ—ẹbọ rẹ̀ ba ṣe ẹbọ sisun ti inu ọwẹ— 
ẹran, ki on ki o mú akọ wá alailabùku: ki o 
mú u wá tinutinu rẹ̀ si ẹnu—òna agQ ajọ siwa— 
ju OLUWA. 

4 Ki o si fi ọwọ rẹ̀ lé ori ẹbọ sisun na; yio si 
di itẹwọgbà fun u lati ṣẹ̀tutu fun u. 

5Ki o si pa akọmalu na niwaju OLUWA: 
awọn alufa, awọn ọmọ Aaroni, yio si mú ẹ̀jẹ 
na Wá, nwọn o si fi ẹ̀jẹ na wn ori pẹpẹ nì 
yiká ti mbẹ li ẹnu—òọna agọ ajọ. 

6 Ki o si bô ẹbọ sisun na; ki o si kun u. 

7 Awọn ọmọ Aaroni alufa ni yio si fi iná sori 
pẹpẹ na, nwọn o si tò igi lori iná na: 

8 Awọn alufa, awọn ọmọ Aaroni yio si tò 
ninu rẹ̀, ani ori ati ọrá wọn sori igi ti mbẹ lori 
iná, ti mbẹ lori pẹpẹ: 

8 Ṣugbọn ifun rẹ̀, ati itan rẹ̀ ni ki o ṣàn ninu 
omi: ki alufa ki o si sun gbogbo rẹ̀ lori pẹpẹ na 
lati ṣe ẹbọ sisun, ẹbọ ti a fi iná ṣe, ôrùn didùn si 
OLUWA. 

10 Bi ọrẹ—ẹbọ rẹ̀ ba si ṣe ti agbo—ẹran, eyinì 
ni ti agutan, tabi ti ewurẹ, fun ẹbọ sisun; akọ 
ni ki o múwa alailabùku. 

11 Ki o si pa a niwaju OLUWA li ẹba pẹpẹ ni 
ìha ariwa: ati awọn alufa, awọn ọmọ Aaroni 
yio si bù ẹ̀jẹ rẹ̀ wQn ori pẹpẹ na yiká. 

12 Ki o si kun u, ori rẹ̀ ati ọrá rẹ̀: alufa na yio 
si tò wọn sori igi ti mbẹ lori iná ti mbẹ lori 
pẹpẹ: 

13 Ṣugbọn ki o ṣìn ifun ati itan rẹ̀ ninu omi: 
ki alufa na ki o si mú gbogbo rẹ̀ wá, kì o si sun 
u lori pẹpẹ: ẹbọ sisun ni, ẹbọ ti a fi iná ṣe, 
ôrùn didùn si OLUWA. 


14 Bi o ba si ṣepe ti ẹiyẹ ni ẹbọ sisun ọrẹ-ẹbọ 
rẹ̀ si OLUWA, njẹ ki o mú ọrẹ—ẹbọ rẹ̀ wá ninu 
àdaba, tabi ninu ọmọ ẹiyẹle. 

15 Ki alufa na ki o si mú u wá si pẹpẹ na, ki 
o si mi i li ọrùn, ki o si sun u lori pẹpẹ na; ẹ̀jẹ 
rẹ̀ ni ki o si ro si ẹba pẹpẹ na. 

16 Ki o si fà ajẹsi rẹ̀ já pẹlu €ri rẹ̀, ki o si kò 
o lọ si ẹba pẹpẹ na ni ìha ìlà—ôòrùn, lori ibi 
€eru nì: 

17 Ki o si là a ti on ti iy—apa rẹ̀, ṣugbọn ki 
yio pín i ni meji jalẹ: ki alufa ki o si sun u lori 
pẹpẹ na, lori igi na ti mbẹ lori iná: ẹbọ sisun 
ni, ẹbọ ti a fi iná ṣe, òorùn didùn si OLUWA. 


2 1NIGBATI ẹnikan ba si nta ọrẹ-ẹbọ 
ohunjijẹ fun OLUWA, ki ọrẹ—ẹbọ rẹ̀ ki o jẹ 
ti iyẹfun daradara; ki o si dà oréro sori rẹ̀, ki o 
si fi turari sori rẹ̀. 

2Ki o si mú u tò awọn alufa, awọn ọmọ 
Aaroni wá: ki alufa si bù ikunwọ kan ninu rẹ̀, 
ninu iyẹfun na, ati ninu oréro na, pẹlu 
gbogbo turari rẹ̀; ki o si sun ẹbọ-—iranti rẹ̀ lori 
pẹpẹ, lati ṣe ẹbọ ti a fi iná ṣe, òrùn didùn si 
OLUWA: 

3 Iyokù ti ẹbọ ohunjijẹ na, a si jẹ ti Aaroni, 
ati ti awọn ọmọ rẹ̀: ohun mim julọ lati inu 
ẹbọ OLUWA ni ti a fi iná ṣe. 

4 Bi iwọ ba si mú ọrẹ—ẹbọ ohunjijẹ Wá, ti a 
yan ninu àro, ki o jẹ àkara alaiwu iyẹfun di— 
dara, ti a fi oréro pò, tabi àkara fẹlẹfẹlẹ alaiwu 
ti a ta oréro si. 

5 Ati bi ọrẹ—ẹbọ rẹ̀ ba ṣe ohunjijẹ, ti a ṣe 
ninu awopẹtẹ, ki o jẹ ti iyẹfun didara alaiwu, 
ti a fi òrôrú pò. 

6 Ki iwọ ki o si dá a kelekele, ki o si dà oré— 
ro sori rẹ̀: ẹbọ ohunjijẹ ni. 

7 Ati bi ọrẹ-ẹbọ rẹ ba ṣe ẹbọ ohunjijẹ, ti a 
yan ninu apẹ, iyẹfun didara ni ki a fi ṣe e pẹlu 
OoTÔrOo. 


LEFITIKU 2—4 
8 Ki iwọ ki o si mú ẹbọ ohunjijẹ na wá, ti a fi 

nkan wọnyi ṣe fun OLUWA: on o si mú u tò 

alufa na wá, ki on ki o si mú u wá sori pẹpẹ nì. 

8 Alufa yio si mú ẹbọ—iranti ninu ohunjijẹ 
na, yio si sun u lori pẹpẹ: ẹbọ ti a fi iná ṣe, 
ôrùn didùn si OLUWA. 

10 Eyiti o si kù ninu ẹbọ ohunjijẹ, ki o jé ti 
Aaroni, ati ti awọn ọmọ rẹ̀: ohun mimé julọ 
ni, ọrẹ—ẹbọ OLUWA ti a fi iná ṣe. 

T11A kò gbọdọ fi iwukàra ṣe gbogbo ẹbọ 
ohunjijẹ ti ẹnyin o mú tò OLUWA waá: nitori 
ẹnyin kò gbọdọ sun iwukàra, tabi: oyinkoyin, 
ninu ọrẹ—ẹbọ OLUWA, ti a fi iná ṣe. 

12 Bi ọrẹ-ẹbọ ak€so, ẹnyin le mú wọn wá 
fun OLUWA: ṣugbọn a ki yio sun wọn lori pẹpẹ 
fun ôrùn didùn. 

13 Ati gbogbo ọrẹ-ẹbọ ohunjijẹ rẹ ni ki 
iwọ ki o fi iyò dùn; bẹ̀ni iwọ kò gbọdọ jẹ ki 
iyọ majẹmu Ọlọrun rẹ ki o má sí ninu ẹbọ 
ohunjijẹ rẹ: gbogbo ọrẹ-ẹbọ rẹ ni ki iwọ ki o 
fi iyò si. 

14 Bi iwọ ba si mú ẹbọ ohunjijẹ akéso rẹ wá 
fun OLUWA, ki iwọ ki o si mú ṣiri ọkà daradara 
ti a yan lori iná wá fun ẹbọ ohunjijẹ akQso rẹ, 
ọkà gigún, ti ṣiri tutù. 

15 Ki iwọ ki o si fi oròro sori rẹ̀, ki o si fi tu— 
rari sori rẹ̀: ẹbọ ohunjijẹ ni. 

16 Ki alufa ki o si sun ẹbọ—iranti rẹ̀, apakan 
ninu ọkà gigún rẹ̀, ati apakan ninu orÒro rẹ̀, 
pẹlu gbogbo turari rẹ̀: ẹbọ ti a fi iná ṣe ni si 
OLUWA. 


1 BI ọrẹ-ẹbọ rẹ̀ ba si ṣe ẹbọ alafia, bi o ba 

mú u lati inu ọwỌ—ẹran Wá, on iba ṣe 
akọ tabi abo, ki o mú u wá siwaju OLUWA li 
ailabùku. 

2Ki o si fi ọwé rẹ̀ lé ori ọrẹ—ẹbọ rẹ̀, ki o si pa 
a li ẹnu—òna agQ ajọ: ki awọn alufa, awọn ọmọ 
Aaroni ki o si fi ẹ̀jẹ na wQn ori pẹpẹ nì yiká. 

3 Ki o si mú ninu ẹbọ alafia nì wá, ọrẹ—ẹbọ 
ti a fi iná ṣe si OLUWA; ọrá ti o bò ifun lori, ati 
gbogbo ọrá ti mbẹ lara ifun na. 

8 Ati iwe nì mejeji, ati ọrá ti mbé lara wọn, 
ti mbẹ li ẹba ìha, ati àwọn ti o bò ẹ̀dọ, pẹlu 
iwe nì, on ni ki o mú kuro. 

5 Ki awọn ọmọ Aaroni ki o si sun u lori pẹpẹ 
nì lori ẹbọ sisun, ti mbẹ lori igi ti o wà lori iná: 
ẹbọ ti a fi iná ṣe ni, ôrùn didùn si (OLUWA. 

6 Bi ọrẹ—ẹbọ rẹ̀ fun ọrẹ—ẹbọ alafia si OLUWA 
ba ṣe ti agbo—ẹran; akọ tabi abo, ki o mú u wá 
li ailabùku. 

? Bi o ba mu ọdọ—agutan wá fun ọrẹ—ẹbọ 
rẹ̀, njẹ ki o mú u wá siwaju OLUWA: 


aa 


8 Ki o si fi ọwé rẹ̀ lé ori ọrẹ-ẹbọ rẹ̀, ki o si 
pa a niwaju agQ ajọ: ki awọn ọmọ Aaroni ki o 
si fi ẹ̀jẹ rẹ̀ wQn ori pẹpẹ na yiká. 

9Ki oo si múwa ninu ẹbọ alafia nì, ẹbọ ti a fi iná 
ṣe si OLUWA; ọrá rẹ̀, ati gbogbo ìru rẹ̀ ti o lọrá, on 
ni ki o mú kuro sunmọ egungun ẹhin; ati ọrá ti o 
bò ifun lori, ati gbogbo ọrá ti mbẹ lara ifun, 

10 Ati iwe mejeji, ati ọrá ti mbẹ lara wọn, ti 
mbẹ lẹba ìha, ati àwọn ti o bò ẹ̀dọ, pẹlu iwe 
nì, on ni ki o mú kuro. 

11 Ki alufa ki o si sun u lori pẹpẹ: onjẹ ẹbọ ti 
a fi iná ṣe si OLUWA ni. 

12 Bi ọrẹ—ẹbọ rẹ̀ ba si ṣe ewurẹ, njẹ ki o mú 
u Wá siwaju OLUWA: 

13 Ki o si fi ọwọ rẹ̀ lé ori rẹ̀, ki o si pa a ni— 
Waju agọ ajọ: ki awọn ọmọ Aaroni ki o si fi ẹ̀jẹ 
rẹ̀ wQn ori pẹpẹ na yiká. 

14 Ki o si mú ninu ọrẹ—ẹbọ rẹ̀ wá, ani ẹbọ ti 
a fi iná ṣe si OLUWA; ọrá ti o bò ifun lori, ati 
gbogbo ọrá ti o mbẹ lara ifun, 

15 Ati iwe nì mejeji, ati ọrá ti mbẹ lara wọn, 
ti mbẹ lẹba ìha, ati àwọn ti o bò ẹ̀dọ, pẹlu iwe 
nì, on ni ki o mú kuro. 

16 Ki alufa ki o si sun wọn lori pẹpẹ: onjẹ 
ẹbọ ti a fi iná ṣe fun ôrùn didùn ni: ti OLUWA 
ni gbogbo ọrá. 

17 Ìlana titilai ni fun irandiran nyin, ni 
gbogbo ibugbé nyin, pe ki ẹnyin ki o máṣe jẹ 


ọrá tabi ẹ̀jẹ. 
4 1 OLUWA si sọ fun Mose pe, 

2 Sọ fun awọn ọmọ Israeli pe, Bi ọkàn kan 
ba fi aimò sẹ̀ si ọkan ninu ofin OLUWA, li ohun 
ti kò yẹ ni ṣiṣe, ti o si ṣẹ̀ si ọkan ninu wọn: 

3 Bi alufa ti a fi ororo yàn ba ṣẹ̀ gẹgẹ bi ẹ̀ṣẹ 
awọn enia; nigbana ni ki o mú ẹgbọrọ akọ— 
malu kan alailabùku fun ẹbọ ẹ̀ṣẹ wá fun 
OLUWA nitori ẹ̀ṣẹ ti o ti ṣẹ̀. 

4Ki o si mú akọmalu na wá si ẹnu—ọna agQ ajọ 
niwaju OLUWA; ki o si fi ỌWỌ rẹ̀ lé ori akọmalu na, 
ki o si pa akọmalu na niwaju OLUWA. 

5 Ki alufa na ti a fi orôro yàn, ki o bù ninu 
ẹ̀jẹ akọmalu na, ki o si mú u Wá si agQ ajọ: 

6 Ki alufa na ki o tẹ̀ iká rẹ̀ bò inu ẹ̀jẹ na, ki o 
si fi ninu ẹ̀jẹ na wQn nkan nigba meje niwaju 
OLUWA, niwaju aṣọ—ikele ibi mim. 

? Ki alufa ki o si fi diẹ ninu ẹ̀jẹ na sara iwo 
pẹpẹ turari didùn niwaju OLUWA, eyiti mbẹ 
ninu agé ajọ; ki o si dà gbogbo ẹ̀jẹ akọmalu nì si 
isalẹ pẹpẹ ẹbọsisun, ti mbẹ li ẹnu—òna ag ajọ. 

8 Ki o si mú gbogbo ọrá akọmalu nì fun ẹbọ 
ẹ̀ṣẹ kuro lara rẹ̀; ọrá ti o bò ifun lori, ati 
gbogbo ọrá ti mbẹ lara ifun na, 


9 Ati iwe mejeji, ati ọrá ti mbẹ lara wọn, ti 
mbẹ lẹba ìha, ati àwọn ti o bò ẹ̀dọ, pẹlu iwe, 
on ni ki o mú kuro, 

10 Bi a ti mú u kuro lara akọmalu ẹbọ—ọrẹ 
ẹbọ alafia: ki alufa ki o si sun wọn lori pẹpẹ 
ẹbọsisun. 

11 Ati awọ akọmalu na, ati gbogbo ẹran rẹ̀, 
pẹlu ori rẹ̀, ati pẹlu itan rẹ̀, ati ifun rẹ̀, ati 
igbẹ rẹ̀, 

12 Ani gbogbo akọmalu na ni ki o mú jade lọ 
sẹhin ibudô si ibi mim kan, ni ibi ti a ndà 
eru si, ki o si fi Ìná sun u lori igi: ni ibi ti a ndà 
eru si ni ki a sun u. 

13 Bi gbogbo ijọ enia Israel ba si fi aimò ṣẹ̀, 
ti ohun na si pamọ li oju ijọ, ti nwọn si ṣì 
ohun kan ṣe si ọkan ninu ofin OLUWA, ti a ki 
ba ṣe, ti nwọn si jẹbi; 

14 Nigbati ẹ̀ṣẹ ti nwọn ba ti ṣẹ̀ si i, ba di 
mìimò, nigbana ni ki ijọ enia ki o mú ẹgbọrọ 
akọmalu kan wá nitori ẹ̀ṣẹ na, ki nwọn ki o si 
mú u Wá siwaju agQ ajọ. 

15 Ki awọn àgbagba ijọ enia ki o fi ọwé wọn 
lé ori akọmalu na niwaju OLUWA: ki a si pa 
akọmalu na niwaju OLUWA. 

16 Ki alufa ti a fi orôéro yàn ki o si mú ninu 
ẹ̀jẹ akọmalu na wá si agẹ ajọ: 

17 Ki alufa na ki o si tẹ̀ iká rẹ̀ bò inu ẹ̀jẹ na, 
ki o si wn ọ nigba meje niwaju OLUWA, ni— 
Waju aṣọ—ikele. 

18 Ki o si fi diẹ ninu ẹ̀jẹ na sara iwo pẹpẹ ti 
mbẹ niwaju OLUWA, ti mbẹ ninu ag6 ajọ, ki o 
si dà gbogbo ẹ̀jẹ na si isalẹ pẹpẹ ẹbọsisun, ti 
mbẹ li ẹnu—òna agọ ajọ. 

19 Ki o si mú gbogbo ọrá rẹ̀ lara rẹ̀, ki o si 
sun u lori pẹpẹ. 

20 Ki o si fi akọmalu na ṣe; bi o ti fi akọmalu 
ẹbọ ẹ̀ṣẹ ṣe, bẹni ki o si fi eyi ṣe: ki alufa na ki o 
si ṣétutu fun wọn, a o si dari rẹ̀ jì wọn. 

21 Ki o si gbé akọmalu na jade lọ sẹhin ibu— 
dô, ki o si sun u bi o ti sun akọmalu iṣaju: ẹbọ 
ẹ̀ṣẹ ni fun ijọ enia. 

22 Nigbati ijoye kan ba ṣẹ̀, ti o si fi aimọ rú 
ọkan ninu ofin OLUWA Ọlọrun rẹ̀, ti a ki ba rú, 
ti o si jẹbi; 

23 Tabi bi ẹ̀ṣẹ rẹ̀, ninu eyiti o ti ṣẹ̀, ba di mimò 
fun u; ki o mú ọrẹ—ẹbọ rẹ̀ wá, ọmọ ewurẹ kan, 
akọ alailabùku: 

24 Ki o si fi ọwọ rẹ̀ lé ori ewurẹ na, ki o si paa 
ni ibiti nwọn gbé npa ẹbọ sisun niwaju OLUWA: 
ẹbọ ẹ̀ṣẹ ni. 

25 Ki alufa na ki o si fi iká rẹ̀ mú ninu ẹ̀jẹ 
ẹbọ ẹ̀ṣẹ na, ki o si fi i sara iwo pẹpẹ ẹbọsisun, 
ki o si dà ẹ̀jẹ si isalẹ pẹpẹ ẹbọsisun. 


LEFITIKU 4, 5 
26 Ki o si sun gbogbo ọrá rẹ̀ li ori pẹpẹ, bi ti 
ọrá ẹbọ alafia: ki alufa ki o si ṣẹtutu fun u ni— 
tori ẹ̀ṣẹ rẹ̀, a o si dari rẹ̀ jì i. 

27 Bi ọkan ninu awọn enia ilẹ na ba fi aimò 
sẹ̀, nigbati o ba ṣì ohun kan ṣe si ọkan ninu 
ofin OLUWA ti a ki ba ṣe, ti o si jẹbi; 

28 Tabi bi ẹ̀ṣẹ rẹ̀, ti o ti ṣẹ̀, ba di mimò fun u, 
nigbana ni ki o mú ọrẹ—ẹbọ rẹ̀ wá, ọmọ ewu-- 
rẹ kan, abo alailabùku, nitori ẹ̀ṣẹ rẹ̀ ti o ti ṣẹ̀. 

29 Ki o si fi ọWỌ rẹ̀ lé ori ẹbọ ẹ̀ṣẹ na, ki o si 
pa ẹbọ ẹ̀ṣẹ na ni ibi ẹbọsisun. 

30 Ki alufa ki o si fi iká rẹ̀ mú ninu ẹ̀jẹ na, ki 
o si fi i sara iwo pẹpẹ ẹbọsisun, ki o si dà 
gbogbo ẹ̀jẹ rẹ̀ si isalẹ pẹpẹ. 

31 Ki o si mú gbogbo ọrá rẹ̀ kuro, bi a ti imú 
ọrá kuro ninu ẹbọ ọrẹ—ẹbọ alafia; ki alufa ki o 
si sun u lori pẹpẹ fun oòrùn didùn si OLUWA; ki 
alufa na ki o si ṣẹ̀tutu fun u, a o si dari rẹ̀ jì i. 

32 Bi o ba si mú ọdọ—agutan kan wá fun ẹbọ 
ẹ̀ṣẹ, ki o si mú u Wá, abo alailabùku. 

33 Ki o si fi ỌWé rẹ̀ lé ori ẹbọ ẹ̀ṣẹ na, ki o si pa 
afun ẹbọ ẹ̀ṣẹ ni ibi ti nwọn gbé npa ẹbọ sisun. 

34 Ki alufa ki o si fi iká rẹ̀ mú ninu ẹ̀jẹ ẹbọ 
ẹ̀ṣẹ na, ki o si fi i sara iwo pẹpẹ ẹbọsisun, ki o 
si dà gbogbo ẹ̀jẹ rẹ̀ si isalẹ pẹpẹ: 

35 Ki o si mú gbogbo ọrá rẹ̀ kuro, bi a ti mú 
ọrá ọdọ-agutan kuro ninu ẹbọ ọrẹ-ẹbọ alafia; 
ki alufa ki o si sun wọn lori pẹpẹ, gẹgẹ bi ẹbọ ti 
a fi iná ṣe si OLUWA: ki alufa ki o si ṣẹ̀tutu fun 


ẹ̀ṣẹ rẹ̀ ti o ti ṣẹ̀, a o si dari rẹ̀ jì i. 

5 1 BI ẹnikan ba si ṣẹ̀, ti o si gbẹ ohùn ibu— 
Ta, ti o si ṣe ẹlẹri, bi on ba ri tabi bi on ba 

mò, ti kò ba wi, njẹ ki o rù aiṣedede rẹ̀. 

2 Tabi bi ẹnikan ba farakàn ohun alaimQ6 kan, 
iba ṣe okú ẹranko alaimẹ, tabi okú ẹranòsin 
alaim€, tabi okú ohun ti nrakò alaim€, ti o ba si 
pamQ fun u, on pẹlu yio si ṣe alaim, yio si jẹbi: 

3 Tabi bi o ba farakàn ohun aim€ô ti enia, 
ohunkohun aimẹ ti o wù ki o ṣe ti a fi sọ enia 
di eleri, ti o ba si pam6 fun u; nigbati o ba mò, 
nigbana ni on yio jẹbi: 

4 Tabi bi ẹnikan ba bura, ti o nfi ẹ̀te rẹ̀ sọ ati 
ṣe ibi, tabi ati ṣe rere, ohunkohun ti o wù ki o 
ṣe ti enia ba fi ibura sọ, ti o ba si pamQ fun u; 
nigbati o ba mò, nigbana ni on yio jẹbi ọkan 
ninu ohun wọnyi: 

5 Yio si ṣe, nigbati o ba jẹbi ọkan ninu ohun 
wọnyi, ki o jẹwọ pe on ti ṣẹ̀ li ohun na. 

6 Ki o si mú ẹbọ ẹbi rẹ̀ wá fun OLUWA, ni— 
tori ẹ̀ṣẹ rẹ̀ ti o ti ṣẹ̀, abo lati inu agbo—ẹran 
wá, ọdọ—agutan tabi ọmọ ewurẹ kan, fun ẹbọ 
ẹ̀ṣẹ; ki alufa ki o si ṣẹ̀tutu fun u nitori ẹ̀ṣẹ rẹ̀. 


LEFITIKU 5, 6 
7 Bi kò ba si le mú ọdọ—agutan wá, njẹ ki o 
mú àdaba meji tabi ọmọ ẹiyẹle meji wá fun 
ẹbọ ẹbi fun OLUWA nitori ẹ̀ṣẹ rẹ̀, ti o ti ṣẹ̀; 
ọkan fun ẹbọ ẹ̀ṣẹ, ati ekeji fun ẹbọ sisun. 

8Ki o si mú wọn tò alufa wá, ẹniti yio tẹ̀te 
rubọ eyiti iṣe ti ẹbọ ẹ̀ṣẹ, ti yio si mi i li ọrùn, 
ṣugbọn ki yio pín i meji: 

9Ki o si fi ninu ẹ̀jẹ ẹbọ ẹ̀ṣẹ nì wQn ìha 
pẹpẹ; ati ẹ̀jẹ iyokú ni ki a ro si isalẹ pẹpẹ na: 
ẹbọ ẹ̀ṣẹ ni. 

10 Ki o si ru ekeji li ẹbọ sisun, gẹgẹ bi ìlana 
na: ki alufa ki o si ṣẹ̀tutu fun u, nitori ẹ̀ṣẹ rẹ̀ ti 
o ti ṣẹ̀, a o si dari rẹ̀ jì i. 

1I Ṣugbọn bi on kò ba le mú àdaba meji, 
tabi ọmọ ẹiyẹle meji wá, njẹ ki ẹniti o ṣẹ̀ na ki 
o mú idamẹwa òṣuwọn efa iyẹfun daradara 
wá fun ẹbọ ẹ̀ṣẹ; ki o máṣe fi orôro si i, bẹni ki 
o máṣe fi turari sori rẹ̀: nitoripe ẹbọ ẹ̀ṣẹ ni. 

12 Nigbana ni ki o mú u tò alufa wá, ki alufa 
ki o si bù ikunwọ rẹ̀ kan ninu rẹ̀, ani ẹbọ— 
iranti rẹ̀, ki o si sun u lori pẹpẹ na, gẹgẹ bi 
ẹbọ ti a fi iná ṣe si OLUWA: ẹbọ ẹ̀ṣẹ ni. 

13 Ki alufa ki o si ṣẹ̀tutu fun u nitori ẹ̀ṣẹ rẹ̀ ti 
o ti ṣẹ̀ lí ọkan ninu Wọnyi, a o si dari rẹ̀ jì i: 
iyokù si jẹ̀ ti alufa, bi ẹbọ ohunjijẹ. 

14 OLUWA si sọ fun Mose pe, 

15 Bi ẹnikan ba ṣìṣe, ti o ba si fi aimò ṣẹ̀ ninu 
ohun mim OLUWA; nigbana ni ki o múwa fun 
OLUWA nitori ẹ̀ṣẹ rẹ̀, àgbo kan alailabùku lati 
inu agbo-ẹran wá, ni idiyele rẹ nipa ṣekeli 
fadakà, gẹgẹ bi ṣekeli ibi mimQ fun ẹbọ ẹ̀ṣẹ. 

16 Ki o si ṣe atunṣe nitori ibi ti o ti ṣe ninu 
ohun mimQ, ki o si fi idamarun pẹlu rẹ̀, ki o si 
fi i fun alufa: alufa yio si fi àgbo ẹbọ ẹ̀ṣẹ na 
ṣẹ̀tutu fun u, a o si dari rẹ̀ jì i. 

17 Bi ẹnikan ba si ṣẹ̀, ti o ba si ṣe ọkan ninu 
nkan wọnyi, eyiti ofin OLUWA kò lati ṣe; bi kò 
tilẹ mò, ṣugbọn o jẹbi, yio si rú ẹ̀ṣẹ rẹ̀. 

18 Ki o si mú àgbo kan alailabùku lati inu 
agbo-ẹran tò alufa wá ni idiyele rẹ, fun ẹbọ 
ẹ̀ṣẹ: ki alufa ki o si ṣétutu fun u nitori aimò rẹ̀ 
ninu eyiti o ṣìṣe ti kò si mò, a o si dari rẹ̀ jì i. 

19 Ẹbọ ẹ̀ṣẹ ni: nitôtọ li o dẹ̀ṣẹ si OLUWA. 


Ô 1 OLUWA si sọ fun Mose pe, 

2 Bi ẹnikan ba ṣẹ̀, ti o dẹ̀ṣẹ si OLUWA, ti o 
si sẹ fun ẹnikeji rẹ̀, li ohun ti o fi fun u pamé, 
tabi li ohun ti a fi dúgo, tabi ohun ti a fi agbara 
gbà, tabi ti o rẹ ẹnikeji rẹ̀ jẹ; 

3 Tabi ti o ri ohun ti o nú he, ti o si ṣeké ni— 
tori rẹ̀, ti o si bura eké; li ọkan ninu gbogbo 
ohun ti enia ṣe, ti o ṣẹ̀ ninu rẹ̀: 

4 Yio si ṣe, bi o ba ti ṣẹ̀, ti o si jẹbi, ki o si mú 


ohun ti o fi agbara gbà pada, tabi ohun ti o fi 
irẹjẹ ni, tabi ohun ti a fi fun u pam€, tabi ohun 
ti o nù ti o rihe. 

5 Tabi gbogbo eyi na nipa eyiti o bura eké; 
ki o tilẹ mú u pada li oju—owo rẹ̀, ki o si fi 
idamarun rẹ̀ lé ori rẹ̀, ki o si fi i fun olohun, li 
ọjẹ ẹbọ ẹ̀ṣẹ rẹ̀. 

6 Ki o si mú ẹbọ ẹ̀ṣẹ rẹ̀ wá fun OLUWA, àgbo 
kan alailabùku lati inu agbo—ẹran tò alufa Wá, 
ni idiyele rẹ fun ẹbọ ẹ̀ṣẹ: 

7 Alufa yio si ṣẹ̀tutu fun u niwaju OLUWA, a 
o si dari rẹ̀ jì; nitori ohunkohun ninu gbogbo 
ohun eyiti o ti ṣe ti o si jẹbi ninu rẹ̀. 

8 OLUWA si sọ fun Mose pe, 

9 Paṣẹ fun Aaroni ati fun awọn ọmọ rẹ̀ pe, 
Eyi li ofin ẹbọ sisun: Ẹbọ sisun ni, nitori sisun 
rẹ̀ lori pẹpẹ ni gbogbo oru titi di owurọ, iná 
pẹpẹ na yio si ma jò ninu rẹ̀. 

10 Ki alufa ki o si mú ẹ̀wu ẹògbọ rẹ̀ Wò, ati 
ṣòkoto ògbọ rẹ̀ nì ki o fi si ara rẹ̀, ki o si kú eru 
ti iná jọ, ti on ti ẹbọ sisun lori pẹpẹ, ki o si fi i 
si ìha pẹpẹ. 

TI Ki o si bẹ̀ ẹ̀wu rẹ̀ silẹ, ki o si mú ẹ̀wu mi— 
ran WÒ, ki o si gbé éru wọnni jade lọ sẹhin 
ibudéô si ibi kan ti o m€. 

12 Ki iná ori pẹpẹ nì ki o si ma já lori rẹ̀; ki a 
máṣe pa a; ki alufa ki o si ma kòná igi lori rẹ̀ li 
orowurò, ki o si tò ẹbọ sisun sori rẹ̀; ki o si ma 
sun ọrá ẹbọ alafia lori rẹ̀. 

13 Ki iná ki o ma jò titi lori pẹpẹ na; kò gbọ— 
dọ kú lai. 

14 Eyi si li ofin ẹbọ ohunjijẹ: ki awọn ọmọ 
Aaroni ki o ru u niwaju OLUWA, niwaju pẹpẹ. 

15 Ki o si bù ikunwọ rẹ̀ kan ninu rẹ̀, ninu 
iyẹfun didara ẹbọ ohunjijẹ na, ati ti orúro rẹ̀, 
ati gbogbo turari ti mbẹ lori ẹbọ ohunjijẹ, ki o 
si sun u lori pẹpẹ fun 6ôr(in didùn, ani fun 
iranti rẹ̀, si OLUWA. 

16 Iyokù rẹ̀ ni Aaroni ati awọn ọmọ rẹ̀ yio 
jẹ: àkara alaiwu ni, ki a jẹ ẹ ni ibi mim€é; ni 
agbalá agé ajọ ni ki nwọn ki o jẹ ẹ. 

17 Ki a máṣe fi iwukàra yan a. Mo ti fi i fun 
wọn ni ipín ti wọn ninu ẹbọ mi ti a fi iná ṣe; 
mimẹ̀ julọ ni, bi ẹbọ ẹ̀ṣẹ, ati bi ẹbọ ẹbi. 

18 Gbogbo awọn ọkunrin ninu awọn ọmọ 
Aaroni ni ki o jẹ ninu rẹ̀, yio jasi aṣẹ titilai ni 
iraniran nyin, nipa ẹbọ OLUWA ti a fi iná ṣe: 
ẹnikẹni ti o ba kàn wọn yio di mim. 

19OLUWA si sọ fun Mose pe, 

20 Eyi li ọrẹ—ẹbọ Aaroni ati awọn ọmọ rẹ̀, ti 
nwọn o ru si OLUWA, li ọjọ ti a fi orôúro yàn a; 
idamẹwa òṣuwọn efa iyẹfun didara fun ẹbọ 
ohunjijẹ titilai, àbọ rẹ̀ li owurọ, ati àbọ rẹ̀ li alẹ. 


21 Ninu awopẹtẹ ni ki a fi orôro ṣe e; 
nigbati a ba si bò ọ, ki iwọ ki o si mú u Wò ile: 
ati ìṣu yiyan ẹbọ ohunjijẹ na ni ki iwọ ki o fi 
rubọ ôrùún didùn si OLUWA. 

22 Ati alufa ninu awọn ọmọ rẹ̀ ti a fi orôro 
yàn ni ipò rẹ̀ ni ki o ru u: aṣẹ titilai ni fun 
OLUWA, sisun ni ki a sun u patapata. 

23 Nitori gbogbo ẹbọ ohunjijẹ alufa, sisun ni 
ki a sun u patapata: a kò gbọdọ jẹ ẹ. 

24 OLUWA si sọ fun Mose pe, 

25 Sọ fun Aaroni ati fun awọn ọmọ rẹ̀ pe, Eyi 
li ofin ẹbọ ẹ̀ṣẹ: ni ibi ti a gbé pa ẹbọ sisun, ni ki 
a si pa ẹbọ ẹ̀ṣẹ niwaju OLUWA: mimọ julọ ni. 

26 Alufa ti o ru u fun ẹ̀ṣẹ ni ki o jẹ ẹ: ni ibi 
mimQ kan ni ki a jẹ ẹ, ninu agbalá agọ ajọ. 

27 Ohunkohun ti o ba kàn ẹran rẹ̀ yio di 
mimé: nigbati ẹ̀jẹ rẹ̀ ba si ta sara aṣọ kan, ki 
ìwọ ki o si fọ eyiti o ta si na ni ibi mimQ kan. 

28 Ṣugbọn ohunẹ̀lo àmọ, ninu eyiti a gbé bò 
ọ on ni ki a fẹ; bi a ba si bò ọ ninu ìkoko idẹ, 
ki a si fò ọ, ki a si ṣìn i ninu omi. 

29 Gbogbo awọn ọkunrin ninu awọn alufa 
ni ki o jẹ ninu rẹ̀: mim julọ ni. 

30 Kò si sí ẹbọ ẹ̀ṣẹ kan, ẹ̀jẹ eyiti a múwa 
sinu agọ ajọ, lati fi ṣétutu ni ibi mim, ti a 
gbọdọ jẹ: sisun ni ki a sun u ninu iná. 


7 1 EYI si li ofin ẹbọ ẹbi: mimọ julọ ni. 

2 Ni ibi ti nwọn gbé pa ẹbọ sisun ni ki 
nwọn ki o pa ẹbọ ẹbi: ki o si fi ẹ̀jẹ rẹ̀ wén ori 
pẹpẹ yiká. 

3 Ki osi fi gbogbo ọrá inu rẹ̀ rubọ; ìru rẹ̀ ti o 
lọrá, ati ọrá ti o bò ifun lori, 

4 Ati iwe mejeji, ati ọrá ti mbẹ lara wọn, ti 
mbẹ lẹba ìha, ati àwọn ti o bò ẹ̀dọ, pẹlu iwe, 
on ni ki o mú kuro: 

5 Ki alufa ki o si sun wọn lori pẹpẹ, ẹbọ ti a 
fi iná ṣe si OLUWA: ẹbọ ẹbi ni. 

6 Gbogbo ọkunrin ninu awọn alufa ni ki o jẹ 
ninu rẹ̀: ni ibi mimọ kan ki a jẹ ẹ: mimọ julọ ni. 

7 Bi ẹbọ ẹ̀ṣẹ, bẹ si li ẹbọ ẹbi: ofin kan ni fun 
Wọn: alufa ti nfi i ṣétutu ni ki on ní i. 

8 Ati alufa ti nru ẹbọ sisun ẹnikẹni, ani alufa na 
ni yio ni awọ ẹran ẹbọ sisun, ti o ru fun ara rẹ̀. 

8 Ati gbogbo ẹbọ ohunjijẹ ti a yan ninu àro, 
ati gbogbo eyiti a yan ninu apẹ, ati ninu awo— 
pẹtẹ, ni ki o jẹ ti alufa ti o ru u. 

10 Ati gbogbo ẹbọ ohunjijẹ ti a fi oròro pò, 
ati gbigbẹ, ni ki gbogbo awọn ọmọ Aaroni ki o 
ni, ẹnikan bi ẹnikeji rẹ̀. 

11 Eyi si ni ofin ẹbọ alafia, ti on o ru si OLUWA. 

12 Bi o ba mú u Wá fun idupẹ̀, njẹ ki o mú 
adidùn àkara alaiwu wá ti a fi orúro pò, pẹlu 


LEFITIKU 6, 7 
ẹbọ ọpé rẹ̀, ati àkara fẹlẹfẹlẹ alaiwu ti a ta 
oréro si, ati adidùn àkara iyẹfun didara, ti a fi 
oréro pò, ti a din. 

13 Pẹlu adidùn àkara wiwu ki o mú ọrẹ-ẹbọ 
pẹlu ẹbọ alafia rẹ̀ wa fun idupẹ. 

14 Ati ninu rẹ̀ ni ki o mú ọkan kuro ninu 
gbogbo ọrẹ-ẹbọ na fun ẹbọ agbesọsoke si 
OLUWA; ki o si jẹ ti alufa ti o nwọn ẹ̀jẹ ẹbọ 
alafia. 

15 Ati ẹran ẹbọ alafia rẹ̀ fun idupẹ, ki a jẹ ẹ 
li ọjẹ na ti a fi rubọ; ki o máṣe kú ninu rẹ̀ silẹ 
titi di owurọ. 

16 Ṣugbọn bi ẹbọ-—ọrẹ rẹ̀ ba ṣe ti ẹjẹ, tabi 
ọrẹ-ẹbọ atinuwá, ki a jẹ ẹ li ọjẹ na ti o ru ẹbọ 
rẹ̀: ati ni ijẹ keji ni ki a jẹ iyokù rẹ̀ pẹlu: 

17 Ṣugbọn iyokù ninu ẹran ẹbọ na ni ijẹ 
kẹta ni ki a fi iná sun. 

18 Bi a ba si jẹ ninu ẹran ẹbọ alafia rẹ̀ rára ni 
ijẹ kẹta, ki yio dà, bẹli a ki yio kà a si fun ẹniti 
o ru u: irira ni yio jasi, ọkàn ti o ba si jẹ ẹ yio 
rù ẹ̀ṣẹ rẹ̀. 

18 Eran ti o ba si kàn ohun aimọ kan, a kò 
gbọdọ jẹ ẹ; sisun ni ki a fi iná sun u. Ṣugbọn 
ẹran na ni, gbogbo ẹniti o m€ ni ki o jẹ ninu rẹ̀. 

20 Ṣugbọn ọkàn na ti o ba jẹ ninu ẹran ẹbọ 
alafia, ti iṣe ti OLUWA, ti on ti ohun aimọ rẹ̀ 
lara rẹ̀, ani ọkàn na li a o ke kuro ninu awọn 
enia rẹ̀. 

21 Pẹlupẹlu ọkàn na ti o ba fọwọkàn ohun 
aimọ kan, bi aimọ enia, tabi ẹranko alaimọ, 
tabi ohun irira el€ri, ti o si jẹ ninu ẹran ẹbọ 
alafia, ti iṣe ti OLUWA, ani ọkàn na li a o ke 
kuro ninu awọn enia rẹ̀. 

22OLUWA si sọ fun Mose pe, 

23 Sọ fun awọn ọmọ Israeli pe, Ẹnyin kò 
gbọdọ jẹ ọrákọra akọmalu, tabi ti agutan, tabi 
ti ewurẹ. 

24 Ati ọrá ẹran ti o tikara rẹ̀ kú, ati ọrá eyiti 
ẹranko fàya, on ni ki a ma lò ni ilò miran: 
ṣugbọn ẹnyin kò gbọdọ jẹ ẹ. 

25 Nitoripe ẹnikẹni ti o ba jẹ ọrá ẹran, ninu 
eyiti enia mú rubọ ti a fi iná ṣe si OLUWA, ani 
ọkàn ti o ba jẹ ẹ on li a o ke kuro ninu awọn 
enia rẹ̀. 

26 Pẹlupẹlu ẹnyin kò gbọdọ jẹ ẹ̀jẹkẹjẹ, iba 
ṣe ti ẹiyẹ tabi ti ẹran, ninu ibugbé nyin 


li a o ke kuro ninu awọn enia rẹ̀. 

28 OLUWA si sọ fun Mose pe, 

28 Sọ fun awọn ọmọ Israeli pe, Ẹniti o ba ru 
ẹbọ alafia rẹ̀ si OLUWA, ki o mú ọrẹ-ẹbọ rẹ̀ tò 
OLUWA Wá ninu ẹbọ alafia rẹ̀: 


LEFITIKU 7, 8 
30 Ọwọ on tikara rẹ̀ ni ki o fi mú ẹbọ OLUWA 
ti a fi iná ṣe wá; ọrá pẹlu igẹ̀ rẹ̀, on ni ki o 
múwa, ki a le fi igẹ̀ na li ẹbọ fifi niwaju OLUWA. 
31 Ki alufa na ki o sun ọrá na lori pẹpẹ: 
ṣugbọn ki igẹ̀ na ki o jẹ ti Aaroni ati ti awọn 
ọmọ rẹ̀. 

32 Itan ọtún ni ki ẹnyin ki o fi fun alufa, fun 
ẹbọ agbesọsoke ninu ẹbọ alafia nyin. 

33 Ninu awọn ọmọ Aaroni ẹniti o rubọ ẹ̀jẹ 
ẹbọ alafia, ati ọrá, ni ki o ní itan ọtun fun ipín 
tirẹ̀. 
34 Nitoripe igẹ̀ fifi ati itan agbeṣọsoke, ni 
mo gbà lọwọ awọn ọmọ Israeli ninu ẹbọ alafia 
wọn, mo si fi wọn fun Aaroni alufa, ati fun 
awọn ọmọ rẹ̀ nipa ìlana titilai, lati inu awọn 
ọmọ Israeli. 

35 Eyi ni ipín Aaroni, ati ìpín awọn ọmọ rẹ̀, 
ninu ẹbọ OLUWA ti a fi iná ṣe, li ọjẹ na ti o mú 
Wọn wá lati ṣe alufa OLUWA; 

36 Ti OLUWA palaṣẹ lati fi fun wọn lati inu 
awọn ọmọ Israeli, li ọjọ ti o fi oréro yàn wọn. 
Ìlana lailai ni iraniran wọn. 

3? Eyi li ofin ẹbọ sisun, ti ẹbọ ohunjijẹ, ati ti 
ẹbọ ẹ̀ṣẹ, ati ti ẹbọ ẹbi, ati ti ìyasimimẹ̀, ati ti 
ẹbọ alafia; 

38 Ti OLUWA palaṣẹ fun Mose li òke Sinai, li 
Ọjọ ti o paṣẹ fun awọn ọmọ Israeli lati ma mú 
ọrẹ-ẹbọ wọn wá fun OLUWA ni ijù Sinai. 

TOLUWA si sọ fun Mose pe, 


8 2 Mú Aaroni ati awọn ọmọ rẹ̀ pẹlu rẹ̀, ati 
ẹ̀wu wọnni, ati oréro itasori, ati akọmalu kan 
fun ẹbọ ẹ̀ṣẹ, ati àgbo meji, ati agbòn àkara 
alaiwu kan; 

3Ki iwọ ki o si pẹ̀ gbogbo ijọ enia jọ si 
ẹnu—òna agQ ajọ. 

4 Mose si ṣe bi OLUWA ti fi aṣẹ fun u; a si pe 
awọn enia jọ si ẹnu—Òòna ago ajọ. 

5 Mose si wi fun ijọ enia pe, Eyi li ohun ti 
OLUWA palaṣẹ lati ṣe. 

6 Mose si mú Aaroni ati awọn ọmọ rẹ̀ wá, o 
si fi omi wẹ̀ wọn. 

?O si wò ọ li ẹ̀wu, o si fi amure dì i, o si fi aṣọ 
igunwa wò ọ, o si wò ọ li ẹ̀wu—efodi, o si fi oni— 
Túru—òna ọjá ẹ̀wu—efodi dì i, o si fi gbà a li ọjá. 

BO si dì igbàiya mẹ ọ; o si fi Urimu ati 
Tummimu sinu igbàiya na. 

SO si fi fila dé e li ori; ati lara fila na pẹlu, 
ani niwaju rẹ̀, li o fi awo wurà na si, adé 
mim$ẹ̀ nì; bi OLUWA ti fi aṣẹ fun Mose. 

10 Mose si mú oréro itasori, o si ta a sara 
agẹ, ati sara ohun gbogbo ti mbẹ ninu rẹ̀, o si 
yà wọn simimọ. 


l11O si mú ninu rẹ̀ fi wọn ori pẹpẹ nigba 
meje, o si ta a sara pẹpẹ na, ati si gbogbo 
ohunẹ̀lo rẹ̀, ati agbada ati ẹsẹ̀ rẹ̀, lati yà wọn 
simimo. 

12O si dà ninu oréro itasori si ori Aaroni, o 
si ta a si i lara, lati yà a simimQ. 

13 Mose si mú awọn ọmọ Aaroni wá, o si fi 
ẹ̀wu wò wọn, o si fi amure di wọn, o si fi fila 
dé wọn li ori; bi OLUWA ti fi aṣẹ fun Mose. 

14O si mú akọmalu wá fun ẹbọ ẹ̀ṣẹ: ati Aa— 
Toni ati awọn ọmọ rẹ̀ fọwọ wọn lé ori akọma— 
lu na fun ẹbọ ẹ̀ṣẹ. 

15 O si pa a; Mose si mú ẹ̀jẹ na, o si fi iká rẹ̀ 
tẹ ọ sara iwo pẹpẹ na yiká, o si wẹ̀ pẹpẹ na 
mẹ̀, o si dà ẹ̀jẹ na si isalẹ pẹpẹ, o si yà a si— 
mimẹ9, lati ṣẹ̀tutu fun u. 

16 O si mú gbogbo ọrá ti mbẹ lara ifun, ati 
àwọn ti o bò ẹ̀dọ, ati iwe mejeji, ati ọrá wọn, 
Mose si sun u lori pẹpẹ. 

17 Ṣugbọn akọmalu na, ati awọ rẹ̀, ati ẹran 
rẹ̀, ati igbé rẹ̀, on li o fi iná sun lẹhin ibudé; bi 
OLUWA ti fi aṣẹ fun Mose. 

180 si mú àgbo ẹbọ sisun Wá: Aaroni ati 
awọn ọmọ rẹ̀ si fọwọ wọn lé ori àgbo na. 

1SO si pa a: Mose si fi ẹ̀jẹ na wọn ori pẹpẹ 


20 O si kun àgbo na; Mose si sun ori rẹ̀, ati 
ara rẹ̀, ati ọrá na. 

21 O si ṣìn ifun rẹ̀ ati itan rẹ̀ ninu omi; Mose 
si sun gbogbo àgbo na lori pẹpẹ: ẹbọ sisun fun 
òrùn didùn ni: ani ẹbọ ti a fi iná ṣe si OLUWA; 
bi OLUWA ti fi aṣẹ fun Mose. 

220 si mú àgbo keji wá, àgbo ìyasimimọ: 
Aaroni ati awọn ọmọ rẹ̀ si fọwọ wọn lé ori 
àgbo na. 

23 O si pa a; Mose si mú ninu ẹ̀jẹ rẹ̀, o si tẹ 
ọ si eti ọtún Aaroni, ati si àùtampako ọwọ ọtún 
Tẹ̀, ati si àtampako ẹsẹ̀ ọtún rẹ̀. 

24O si mú awọn ọmọ Aaroni wá, Mose si 
tẹ ninu ẹ̀jẹ na si eti ọtún wọn, ati si àtampako 
ọwọ ọtún wọn, ati si àtampako ẹsẹ̀ ọtún wọn: 
Mose si fi ẹ̀jẹ na wQn ori pẹpẹ yiká. 

250 si mú ọrá na, ati ìru ti o lọrá, ati 
gbogbo ọrá ti o mbẹ lara ifun, ati àwọn ti o bò 
ẹ̀dọ, ati iwe mejeji, ati ọrá wọn, ati itan ọtún: 

26 Ati lati inu agbòn àkara alaiwu, ti o wà 
niwaju OLUWA, o mú adidùn àkara alaiwu 
kan, ati adidùn àkara oloréro kan, ati àkara 
fẹlẹfẹlẹ kan, o si fi wọn sori ọrá nì, ati si itan 
ọtún na: 

27 O si fi gbogbo rẹ̀ lé Aaroni li ọwé, ati lé 
ọwọ awọn ọmọ rẹ̀, o si fi wọn li ẹbọ fifi niwa— 
ju OLUWA. 


87 


28 Mose si gbà wọn li ọwọ wọn, o si sun wọn 
lori pẹpẹ li ẹbọ sisun: ìyasimimẹ ni nwọn fun 
òrùn didùn: ẹbọ ti a fi iná ṣe ni si OLUWA. 

28 Mose si mú igẹ̀ ẹran na, o si fì i li ẹbọ fifi 
niwaju OLUWA: nitori ipín ti Mose ni ninu 
àgbo ìyasimim€; bi OLUWA ti fi aṣẹ fun Mose. 

30 Mose si mú ninu oréro itasori nì, ati ninu 
ẹ̀jẹ ti mbẹ lori pẹpẹ, o si fi i wn ara Aaroni, 
ati ara aṣọ rẹ̀ wọnni, ati ara awọn ọmọ rẹ̀, ati 
ara aṣọ awọn ọmọ rẹ̀ pẹlu rẹ̀; o si yà Aaroni 
simimQô, ati aṣọ rẹ̀ wọnni, ati awọn ọmọ rẹ̀, ati 
aṣọ awọn ọmọ rẹ̀ pẹlu rẹ̀. 

31 Mose si wi fun Aaroni ati awọn ọmọ rẹ̀ 
pe, Ẹ bẹ ẹran na li ẹnu—òna agọ ajọ: nibẹ̀ ni ki 
ẹnyin si jẹ ẹ pẹlu àkara nì ti mbẹ ninu agbòn 
ìyasimimẹ, bi mo ti fi aṣẹ lelẹ wipe, Aaroni ati 
awọn ọmọ rẹ̀ ni ki o jẹ ẹ. 

32 Eyiti o ba si kù ninu ẹran na ati ninu 
àkara na ni ki ẹnyin ki o fi iná sun. 

33 Ki ẹnyin ki o máṣe jade si ẹnu—òna agọ 
ajọ ni ijẹ meje, titi ọjẹ ìyasimim nyin yio fi 
pé; nitori ijẹ meje ni a o fi yà nyin simim6. 

34 Bi o ti ṣe li oni yi, bẹli OLUWA fi aṣẹ lelẹ 
lati ṣe, lati ṣétutu fun nyin. 

35 Nitorina ni ki ẹnyin ki o joko nibi ẹnu— 
òna agọ ajọ, li ọsán ati li oru ni ijẹ meje, ki 
ẹnyin ki o si ma pa aṣẹ OLUWA mẹ, ki ẹnyin ki 
o má ba kú: nitoripe bẹli a fi aṣẹ fun mi. 

36 Bẹli Aaroni ati awọn ọmọ rẹ̀ ṣe ohun 
gbogbo ti OLUWA ti fi aṣẹ lelẹ lati ọwẹ Mose 
wá. 

1O si ṣe ni ijẹ kẹjọ, ni Mose pẹ̀ Aaroni ati 


Ọ awọn ọmọ rẹ̀, ati awọn àgba Israeli; 

20 si wi fun Aaroni pe, Mú ọmọ akọmalu 
kan fun ẹbọ ẹ̀ṣẹ, ati àgbo kan alailabùku fun 
ẹbọ sisun, ki o fi wọn rubọ niwaju OLUWA. 

3 Ki iwọ ki o si sọ fun awọn ọmọ Israeli pe, 
Ẹ mú obukọ kan wá fun ẹbọ ẹ̀ṣẹ; ati ọmọ 
malu kan, ati ọdọ—agutan kan, mejeji ọlọdún 
kan, alailabùku, fun ẹbọ sisun; 

4 Ati akọmalu kan ati àgbo kan fun ẹbọ ala— 
fia, lati fi ru ẹbọ niwaju OLUWA; ati ẹbọ ohun— 
jijẹ ti a fi orúro pò: nitoripe li oni li OLUWA yio 
farahàn nyin. 

5 Nwọn si mú ohun ti Mose filelẹ li aṣé wá 
siwaju agọ ajọ: gbogbo ijọ si sunmọtosi nwọn 
si duro niwaju OLUWA. 

6 Mose si wipe, Eyi li ohun ti OLUWA filelẹ 
li aṣẹ, ki ẹnyin ki o ṣe: ogo OLUWA yio si fara— 
hàn nyin. 

? Mose si sọ fun Aaroni pe, Sunmọ pẹpẹ, 
ki o si ru ẹbọ ẹ̀ṣẹ rẹ, ati ẹbọ sisun rẹ, ki o si 


LEFITIKU 8—10 


ṣẹ̀tutu fun ara rẹ, ati fun awọn enia: ki o si ru 
ọrẹ-ẹbọ awọn enia, ki o si ṣẹ̀tutu fun wọn; 
bi OLUWA ti fi aṣẹ lelẹ. 

8 Aaroni si sunmọ pẹpẹ, o si pa ọmọ malu 
ẹbọ ẹ̀ṣẹ, ti iṣe ti on tikalarẹ̀. 

8 Awọn ọmọ Aaroni si mú ẹ̀jẹ na tò ọ wá: o 
si tẹ̀ iká rẹ̀ bò inu ẹ̀jẹ na, o si té ọ sara iwo 
pẹpẹ, o si dà ẹ̀jẹ na si isalẹ pẹpẹ: 

10 Ṣugbọn ọrá, ati iwe, ati àwọn ti o bò ẹ̀dọ 
ti ẹbọ ẹ̀ṣẹ, o sun u lori pẹpẹ; bi OLUWA ti fi aṣẹ 
fun Mose. 

tI Ati ẹran ati awọ li o fi iná sun lẹhin 
ibudô. 

12O si pa ẹbọ sisun: awọn ọmọ Aaroni si 
mú ẹ̀jẹ rẹ̀ tọ ọ Wá, o si fi i wQn ori pẹpẹ yiká. 

13Nwọn si mú ẹbọ sisun tò ọ wá, ti on ti 
ipín rẹ̀, ati ori: o si sun wọn lori pẹpẹ. 

14 O si ṣìn ifun ati itan rẹ̀, o si sun wọn li 
ẹbọ sisun lori pẹpẹ. 

15O si mú ọrẹ—ẹbọ awọn enia Wá, o si mú 
obukọ, ti iṣe ẹbọ ẹ̀ṣẹ fun awọn enia, o si pa a, 
o si fi i rubọ ẹ̀ṣẹ, bi ti iṣaju. 

160 si mú ẹbọ sisun wá, o si ru u gẹgẹ bi 
ìlana na. 

17 O si mú ẹbọ ohunjijẹ wá, o si bù ikunwọ 
kan ninu rẹ̀, o si sun u lori pẹpẹ, pẹlu ẹbọ si— 
sun owurẹ̀. 

18 O si pa akọmalu ati àgbo fun ẹbọ alafia, ti 
iṣe ti awọn enia; awọn ọmọ Aaroni si mú ẹ̀jẹ 
na tò ọ wá, o si fi i wQn ori pẹpẹ yiká. 

18 Ati ọrá inu akọmalu na ati ti inu àgbo na, 
ìru rẹ̀ ti o lọrá, ati eyiti o bò ifun, ati iwe, ati 
àwọn ti o bò ẹ̀do: 

20 Nwọn si fi ọrá na lé ori igẹ̀ wọnni, o si 
sun ọrà na lori pẹpẹ. 

21 Ati igẹ̀ na ati itan ọtún ni Aaroni fì li ẹbọ 
fifi niwaju OLUWA; bi Mose ti fi aṣẹ lelẹ. 

22 Aaroni si gbé ọwọ rẹ̀ soke si awọn enia, o 
si sure fun wọn; o si sọkalẹ kuro ni ibi irubọ 
ẹbọ ẹ̀ṣẹ, ẹbọ sisun, ati ẹbọ alafia. 

23 Mose ati Aaroni si wò inu ag6 ajọ, nwọn 
si jade, nwọn si sure fun awọn enia: ogo 
OLUWA si farahàn fun gbogbo enia. 

24 Iná kan si ti ọdọ OLUWA jade wá, o si jô 
ẹbọ sisun ati ọrá ori pẹpẹ na; nigbati gbogbo 
awọn enia ri i, nwọn hò kùhu, nwọn si 
dojubolẹ. 


l 0 1 ATI Nadabu ati Abihu, awọn ọmọ 

Aaroni, olukuluku nwọn mú awo— 
turari rẹ̀, nwọn si fi iná sinu wọn, nwọn si fi 
turari sori wọn, nwọn si mú ajeji iná wá si— 
Waju OLUWA, ti on kò fi aṣẹ fun wọn. 


LEFITIKU 10, 11 

2 Iná si ti ọdọ OLUWA jade, o si run wọn, 
nwọn si kú niwaju OLUWA. 

3 Nigbana ni Mose wi fun Aaroni pe, Eyiyi 
li OLUWA wipe, A o yà mi simim6 ninu awọn 
ti nsunmọ mi, ati niwaju awọn enia gbogbo li 
a o yìn mi li ogo. Aaroni si dakẹ. 

a Mose si pé Miṣaeli ati Elsafani, awọn ọmọ 
Usieli arakunrin Aaroni, o si wi fun wọn pe, Ẹ 
sunmọ ihin, ẹ gbé awọn arakunrin nyin kuro 
niwaju ibi mimQ jade sẹhin ibudô. 

5 Bẹni nwọn sunmọ ibẹ̀, nwọn si gbé ti awọn 
ti ẹ̀wu wọn jade sẹhin ibudé; bi Mose tí wi. 

6 Mose si wi fun Aaroni, ati fun Eleasari ati 
fun Itamari, awọn ọmọ rẹ̀ pe, Ẹ máṣe ṣi ibori 
nyin, bẹni ki ẹ má si ṣe fà aṣọ nyin ya; ki ẹn— 
yin ki o má ba kú, ati ki ibinu ki o má ba wá 
sori gbogbo ijọ: ṣugbọn ki awọn arakunrin 
nyin, gbogbo ile Israeli ki o sọkun ijôna ti 
OLUWA ṣe yi. 

7 Ki ẹnyin ki o má si ṣe jade kuro lati ibi 
ẹnu—òna agọ ajọ, ki ẹnyin ki o má ba kú: ni— 
toripe orôro itasori OLUWA mbẹ lara nyin. 
Nwọn si ṣe gẹgẹ bi òrọ Mose. 

8 OLUWA si sọ fun Aaroni pe, 

8 Máṣe mu ọti—Waini tabi ọti lile, iwọ, tabi 
awọn ọmọ rẹ pẹlu rẹ, nigbati ẹnyin ba wò inu 
agọ ajọ lọ, ki ẹnyin ki o má ba kú: ìlana ni ti— 
tilai ni iraniran nyin: 

10 Ki ẹnyin ki o le ma fi ìyatọ sarin mimé ati 
aimẹ̀, ati sarin éri ati ail€ri; 

ti Ati ki ẹnyin ki o le ma kẹ awọn ọmọ 
Israeli ni gbogbo ìlana ti OLUWA ti sọ fun wọn 
lati ọwọ Mose wá. 

12 Mose si wi fun Aaroni, ati fun Eleasari ati 
fun Itamari, awọn ọmọ rẹ̀ ti o kù pe, Ẹ mú 
ẹbọ ohunjijẹ ti o kù ninu ẹbọ OLUWA, ti a fi 
iná ṣe, ki ẹ si jẹ ẹ lainí iwukàra lẹba pẹpẹ: ni— 
toripe mimọ julọ ni: 

13 Ki ẹnyin ki o si jẹ ẹ ni ibi mim, nitoripe 
ipín tirẹ, ati ipín awọn ọmọ rẹ ni, ninu ẹbọ 
OLUWA ti a fi iná ṣe: nitoripe, bẹli a fi aṣẹ 
fun mi. 

14 Ati igẹ̀ fifi, ati itan agbesọsoke ni ki ẹnyin 
ki o jẹ ni ibi mimQ: kan; iwọ, ati awọn 
ọmọkunrin rẹ, ati awọn ọmọbinrin rẹ pẹlu rẹ: 
nitoripe ipín tirẹ ni, ati ipín awọn ọmọ rẹ, ti a 
fi fun nyin ninu ẹbọ alafia awọn ọmọ Israeli. 

15 Itan agbesọsoke ati igẹ̀ fifi ni ki nwọn ki 
o ma múwa pẹlu ẹbọ ti a fi iná ṣe ti ọrá, lati fì i 
fun ẹbọ fifi niwaju OLUWA: yio si ma jé tírẹ, 
ati ti awọn ọmọ rẹ pẹlu rẹ, nipa ìlana titilai; bi 
OLUWA ti fi aṣẹ lelẹ. 

16 Mose si fi pẹlẹpẹlẹ wá ewurẹ ẹbọ ẹ̀ṣẹ nì, 


si kiyesi i, a ti sun u: o si binu si Eleasari ati 
Itamari, awọn ọmọ Aaroni ti o kù, wipe, 

17 Nitori kini ẹnyin kò ṣe jẹ ẹbọ ẹ̀ṣẹ na ni 
ibi mim, nitoripe mimọ julọ ni, a si ti fi fun 
nyin lati rù ẹ̀ṣẹ ijọ enia, lati ṣétutu fun wọn 
niwaju OLUWA? 

18 Kiyesi i, a kò mú ẹ̀jẹ rẹ̀ wá sinu ibi mim: 
ẹnyin iba ti jẹ ẹ nitôtọ ni ibi mim, bi mo ti 


18 Aaroni si wi fun Mose pe, Kiyesi i, li oni 
ni nwọn ru ẹbọ ẹ̀ṣẹ wọn ati ẹbọ sisun wọn 
niwaju OLUWA; irú nkan wọnyi li o si ṣubulù 
mi: emi iba si ti jẹ ẹbọ ẹ̀ṣẹ li oni, o ha le dara li 
oju OLUWA? 

20 Nigbati Mose gbọ eyi inu rẹ̀ si tutù. 

l l 1OLUWA si sọ fun Mose ati fun Aa— 
roni, o wi fun wọn pe, 

2Sọ fun awọn ọmọ Israeli pe, Wọnyi li 
ẹranko ti ẹnyin o ma jẹ ninu gbogbo ẹran tí 
mbẹ lori ilẹ aiye. 

3 Ohunkohun ti o ba yà bàta—ẹsẹ̀, ti o si là li 
ẹsẹ̀, ti o si njẹ apọjẹ, ninu ẹran, on ni ki ẹnyin 
ki o ma jẹ. 

4 Ṣugbọn wọnyi ni ki ẹ máṣe jẹ ninu awọn 
ti njẹ apọjẹ, tabi awọn ti o si yà bàta—ẹsẹ̀: bi 
ibakasiẹ, nitoriti o njẹ apọjẹ ṣugbọn kò yà 
bàta—ẹsẹ, alaimé li o jasi fun nyin. 

5 Ati gara, nitoriti o njẹ apọjẹ, ṣugbọn kò yà 
bàta-ẹsẹ̀, alaimọ li o jasi fun nyin. 

6 Ati ehoro, nitoriti o njẹ apọjẹ, Ṣugbọn kò 
yà bàta—ẹsẹ̀, alaimọ li o jasi fun nyin. 

7 Ati ẹlẹdẹ̀, bi o ti yà bàta—ẹsẹ̀, ti o si là ẹsẹ̀, 
ṣugbon on kò jẹ apọjẹ, alaimọ li o jasi fun nyin. 

8 Ninu ẹran wọn li ẹnyin kò gbọdọ jẹ, okú 
wọn li ẹnyin kò gbọdọ fọwọkàn; alaimô: ni 
nwọn jasi fun nyin. 

9 Wọnyi ni ki ẹnyin ki o ma jẹ ninu gbogbo 
ohun ti mbẹ ninu omi: ohunkohun ti o ba nf 
lẹbẹ ati ipẹé, ninu omi, ninu okun, ati ninu 
odò, awọn ni ki ẹnyin ki o ma jẹ. 

10 Ati gbogbo eyiti kò ní lẹbẹ ati ipẹ li okun, 
ati li odò, ninu gbogbo ohun ti nrá ninu omi, 
ati ninu ohun aláye kan ti mbẹ ninu omi, irira 
ni nwọn o jasi fun nyin, 

11 Ani irira ni nwọn o ma jẹ fun nyin: ẹnyin 
kò gbọdọ jẹ ninu ẹran wọn, okú wọn ni ẹ o sì 
kàsi irira. 

12Ohunkohun ti kò ba ní lẹbẹ ati ipẹ, ninu 
omi, on ni ki ẹnyin kàsi irira fun. 

13 Wọnyi li ẹnyin o si ma kàsi irira ninu 
ẹiyẹ; awọn li a kò gbọdọ jẹ, irira ni nwọn iṣe: 
idì, ati aṣá—idì, ati idì—ẹja. 


14 Ati igún, ati aṣá li oniriiru rẹ̀; 

15 Ati gbogbo ìwo li oniríiru rẹ̀; 

16 Ati ogongo, ati owiwi, ati ẹlulu, ati awodi 
li onirtiru rẹ̀, 

17 Ati òyo ati ìgo, ati owiwi; 

18 Ati ogbugbu, ati ofti, ati àkala; 

19 Ati àkọ, ati ondẹ li oniríiru rẹ̀, ati atọka, 
ati adán. 

20 Gbogbo ohun ti nrakò, ti nfò ti o si nfi 
mẹrẹrin rìn ni ki ẹnyin kàsi irira fun nyin. 

21 Ṣugbọn wọnyi ni ki ẹnyin ki o ma jẹ ninu 
gbogbo ohun ti nfò, ti nrakò, ti nfi gbogbo 
mẹrẹrin rìn, ti o ni tete lori ẹsẹ̀ wọn, lati ma fi 
ta lori ilẹ; 

22 Ani ninu wọnyi ni ki ẹnyin ma jẹ; eṣú ni 
irú rẹ̀, ati eṣú onihoho nipa irú rẹ̀, ati ọbọn— 
bọn nipa irú rẹ̀, ati ẹlẹnga nipa irú rẹ̀. 

23 Ṣugbọn gbogbo ohun iyokii ti nfò ti 
nrakò, ti o ní ẹsẹ̀ mẹrin, on ni ki ẹnyin kàsi 
irira fun nyin. 

24 Nitori wọnyi li ẹnyin o si jé alaimQ: ẹni— 
kẹni ti o ba farakàn okú wọn ki o jẹ alaimô titi 
di aṣalẹ: 

25 Ẹnikẹni ti o ba si rù ohun kan ninu okú 
Wọn ki o fò aṣọ rẹ̀, ki o si jẹ alaimọ titi di aṣalẹ. 

26 Ẹranko gbogbo ti o yà bàta—ẹsẹ̀, ti kò si là 
ẹsẹ̀, tabi ti kò si jẹ apọjẹ, ki o jẹ alaimô fun 
nyin: Abogbo ẹniti o ba farakàn wọn ki o jẹ 


FU ohunkohun ti o ba si nrìn lori ekanna 
rẹ̀, ninu gbogbo oniriiru ẹranko, ti nfi ẹsẹ̀ mẹ— 
Tẹrin rìn, alaimôé ni nwọn fun nyin: ẹnikẹni ti o 
ba farakàn okú wọn kì o jé alaimQ titi di aṣalẹ. 

28 Ẹniti o ba si rú okú wọn ki o si fò aṣọ rẹ̀, 
ki o si jé alaim€ titi dí aṣalẹ: alaimô ni nwọn 
fun nyin. 

29 Wọnyi ni yio si jasi alaimQô fun nyin ninu 
ohun ti nrakò lori ilẹ; ase, ati eku, ati awun 
nipa irú rẹ̀. 

30 Ati ọmọle, ati ahanhan, ati alámu, ati 
agiliti, ati agẹmọ. 

31 Wọnyi li alaimô fun nyin ninu gbogbo 
ohun ti nrakò: ẹnikẹni ti o ba farakàn okú 
wọn, ki o jẹ alaimQ titi di aṣalẹ. 

32 Ati lara ohunkohun ti okú wọn ba ṣubulti, 
ki o jasi alaim6é; ibaṣe ohun ẹ̀lo—igi, tabi aṣọ, 
tabi awọ, tabi àpo, ohunelo ti o wù ki o ṣe, 
ninu eyiti a nṣe iṣẹ kan, a kò gbọdọ má fi bò 
inu omi, on o si jasi alaim€ titi di aṣalẹ; bẹli a o 
si sọ ọ di mim. 

33 Ati gbogbo ohunẹ̀lo amò, ninu eyiti ọkan 
ninu okú nwọn ba bẹ si, ohunkohun ti o wii ki 
o wà ninu rẹ̀ yio di alaimẹ, ki ẹnyin ki o si fẹ ọ. 


LEFITIKU 11, 12 
34 Ninu onjẹ gbogbo ti a o ba jẹ, ti irú omi nì 
ba dà si, yio di alaimé: ati ohun mimu gbogbo ti 
a o ba mu ninu irú ohunelo na yio di alaim€. 

35 Ati ohunkohun lara eyiti ninu okú wọn ba 
ṣubulù, yio di alaimQ; iba ṣe àro, tabí idana, 
Wwiwô ni ki a wô wọn lulẹ: alaimé ni nwọn, 
nwọn o si jẹ alaim6 fun nyin. 

36 Ṣugbọn orisun tabi kanga kan, ninu eyiti 
omi pupò gbé wà, yio jẹ mimQ: ṣugbọn eyiti o 
ba kàn okú wọn yio jẹ alaimé. 

37 Bi ninu okú wọn ba bẹ̀ sara irugbìn kan ti 
iṣe gbigbìn, yio jẹ mimẹ̀. 

38 Ṣugbọn bi a ba dà omi sara irugbìn na, ti 
ninu okú wọn ba si bẹ sinu rẹ̀, yio si j€ alaimôf 
fun nyin. 

39 Ati bi ẹran kan, ninu eyiti ẹnyin ba ma 
jẹ, ba kú; ẹniti o ba farakàn okú rẹ̀ yio j€ ala— 
imọ titi di aṣalẹ. 

40 Ẹniti o ba si jẹ ninu okú rẹ̀, ki o si fò aṣọ 
rẹ̀, ki o si jẹ alaim€ titi di aṣalẹ: ẹniti o ba si rù 
okú rẹ̀ ki o si fò aṣọ rẹ̀, ki o si jẹ alaimé titi di 
aṣalẹ. 

41 Ati ohun gbogbo ti nrakò lori ilẹ yio jasi 
irira; a ki yio jẹ ẹ. 

42 Ohunkohun ti nfi inu WỌ, ati ohunkohun 
ti nfi mẹrẹrin rìn, ati ohunkohun ti o ba ni ẹsẹ̀ 
pupọ, ani ohun gbogbo ti nrakò lori ilẹ, awọn 
li ẹnyin kò gbọdọ jẹ; nitoripe irira ni nwọn. 

43 Ẹnyin kò gbọdọ fi ohun kan ti nrakò, sọ 
ara nyin di irira, bẹli ẹnyin kò gbọdọ fi wọn sọ 
ara nyin di alaimọ ti ẹnyin o fi ti ipa wọn di 
eleri. 

44 Nitoripe Emi li OLUWA Ọlọrun nyin: ni— 
torina ni ki ẹnyin ki o yà ara nyin si mimọ, ki 
ẹnyin ki o si jẹ mím€; nitoripe mimQ li Emi: 
bẹli ẹnyin kò gbọdọ fi ohunkohun ti nrakò sọ 
ara nyin di eleri. 

45 Nitoripe Emi li OLUWA ti o mú nyin gòke 
ti ilẹ Egipti wá, lati ma ṣe Ọlọrun nyin: nito— 
rina ki ẹnyin ki o jé mimQ, nitoripe mimọ li 
Emi. 

46 Eyiyi li ofin ẹranko, ati ti ẹiyẹ, ati ti ẹda 
gbogbo alaye ti nrá ninu omi, ati ti ẹda 
gbogbo ti nrakò lori ilẹ: 

47 lati fi iyatọ sárin aimô ati mimQ, ati sárin 
ohun alaye ti a ba ma jẹ, ati ohun aláye ti a ki 


ba jẹ. 
l 2 1 OLUWA si sọ fun Mose pe, 

2Sọ fun awọn ọmọ Israeli pe, Bi 
obinrin kan ba lôyun, ti o si bi ọmọkunrin, 
nigbana ni ki o jẹ alaim€ ni ijẹ meje; gẹgẹ bi 
ọjẹ ìyasọtọ fun ailera rẹ̀ ni ki o jẹ alaimQ. 


LEFITIKU 12, 13 

3Ni ijẹ kẹjọ ni ki a si kọ ọmọkunrin na nilà. 

4 Ki obinrin na ki o si wà ninu ẹ̀jẹ ìwẹnumeQ 
rẹ̀ li ọjẹ mẹtalelọgbọn; ki o máṣe fọwọkàn 
ohun mim kan, bẹni ki o máṣe lọ sinu ibi 
mim, titi ọjẹ ìwẹnumẹ̀ rẹ̀ yio fi pé. 

6 Ṣugbọn bi o ba bi ọmọbinrin, nigbana ni ki 
o jẹ̀ alaim€é li ọsẹ̀ meji, bi ti inu ìyasọtọ rẹ̀: ki o si 
wà ninu ẹ̀jẹ ìwẹnumỌQ rẹ̀ li ọgọta ọjọ o le mẹfa. 

6 Nigbati ọjẹ ìwẹnumẹ: rẹ̀ ba pé, fun 
ọmọkunrin, tabi fun ọmọbinrin, ki o mú ọdọ— 
agutan ọlọdún kan wá fun ẹbọ sisun, ati 
ẹiyẹle, tabi adaba, fun ẹbọ ẹ̀ṣẹ tò alufa Wá, si 
enu—òna agọ ajọ: 

1 Ẹniti yio ru u niwaju OLUWA, ti yio si 
ṣẹ̀tutu fun u; on o si di mim€ kuro ninu isun 
ẹ̀jẹ rẹ̀. Eyi li ofin fun ẹniti o bi ọmọkunrin tabi 
ọmọbinrin. 

8. Bi kò ba si le mú ọdọ—agutan wá, njẹ ki o 
mú àdaba meji, tabi ọmọ ẹiyẹle meji wá; ọkan 
fun ẹbọ sisun, ati ekeji fun ẹbọ ẹ̀ṣẹ: alufa yio 


si ṣẹ̀tutu fun u, on o si di mim€é. 
l 3 1OLUWA si sọ fun Mose ati fun Aa— 
Toni pe, 

2Nigbati enia kan ba ní iwú, apá, tabi àmi 
didán kan li awọ ara rẹ̀, ti o si mbẹ li awọ ara 
rẹ̀ bi àrun ẹ̀tẹ; nigbana ni ki a mú u tò Aaroni 
alufa wá, tabi ọkan ninu awọn ọmọ rẹ̀, alufa: 

3 Alufa yio si wò àrun ti mbẹ li awọ ara rẹ̀: bi 
irun ti mbẹ li oju àrun na ba si di funfun, ati ti 
àrun na li oju rẹ̀ ba jìn jù awọ ara rẹ̀ lọ, àrun ẹ̀tẹ 
ni: ki alufa ki o si WÒ o, ki o si pẹ̀ e li alaim€. 

4 Bi àmi didán na ba funfun li awọ ara rẹ̀, 
ati li oju rẹ̀ ti kò si jìn jù awọ lọ, ti irun rẹ̀ kò di 
funfun, nigbana ni ki alufa ki o sé alarun na 
mẹ̀ ni ijẹ meje: 

5 Ki alufa ki o si WÒ o ni ijọ keje: si kiyesi i, 
bi arun na ba duro li oju rẹ̀, ti àrun na kò ba si 
ràn li ara rẹ̀, nigbana ni ki alufa ki o sé e mQ ni 
ijẹ meje si i: 

6 Ki alufa ki o si tun wò o ni ijọ keje: si ki— 
yesi i, bi àrun na ba ṣe bi ẹni wodú, ti àrun na 
kò si ràn si i li awọ ara, ki alufa ki o pẹ̀ e ni 
mimQ: kìki apá ni: ki o si fò aṣọ rẹ̀, ki o jẹ̀ 
mimẹ̀. 

7 Ṣugbọn bi apá na ba ràn pupò si i li awọ 
ara, lẹhin igbati alufa ti ri i tán fun mimQ rẹ̀, 
alufa yio si tun WÒ o. 

8 Alufa yio wò o, kiyesi i, apá na ràn li awọ 
ara rẹ̀, nigbana ni ki alufa ki o pẹ̀ e li alaim€é: 
ẹ̀tẹ ni. 

9 Nigbati àrun ẹ̀tẹ ba mbẹ li ara enia, 
nigbana ni ki a mú u tò alufa wá; 


10 Ki alufa ki o si WÒ o, si kiyesi i, bi wú na 
ba funfun li awọ ara rẹ̀, ti o si sọ irun rẹ̀ di 
funfun, ti ôju si mbẹ ninu iwú na, 

11 Ẹtẹ lailai ni li awọ ara rẹ̀, ki alufa ki o pẹ̀ e 
li alaim€: ki o máṣe sé e mẹ; nitoripe alaimọ ni. 

12 Bi ẹ̀tẹ ba si sọ jade kakiri li awọ ara, ti ẹ̀tẹ 
na ba si bò gbogbo ara ẹniti o ní àrun na, lati 
ori rẹ̀ titi dé ẹsẹ̀ rẹ̀, nibikibi ti alufa ba wò; 

13 Nigbana ni ki alufa ki o wò o: si kiyesi i, 
bi ẹ̀tẹ na ba bò gbogbo ara rẹ̀, ki o pẹ̀ àlarun 
na ni mim€; gbogbo rẹ̀ di funfun: mimọ li on. 

14 Ṣugbọn ni ijẹ ti ôju na ba hàn ninu rẹ̀, ki 
o jẹ alaimQ. 

15 Ki alufa ki o wò ôju na, ki o si pẹ̀ e li ala— 
imẹ̀: nitoripe aimé li 6ju: ẹ̀tẹ ni. 

16 Tabi bi 6ju na ba yipada, ti o si di funfun, 
ki o si tò alufa Wá, 

17 Alufa yio si wò o: si kiyesi i, bi àrun na ba 
di funfun, nigbana ni ki alufa ki o pẹ àlarun na 
ni mimQ: mimQ li on. 

18 Ara pẹlu, ninu eyi, ani li awọ ara ti ôwo 
ti sọ, ti o si jiná, 

19 Ati ni apá Owo na bi iwú funfun ba mbẹ 
nibẹ̀, tabi àmi didán, funfun ti o si ṣe bi ẹni 
pọn ki a si fi i han alufa; 

20 Alufa yio wò o, si kiyesi i, li oju rẹ̀ bio bajìn 
jù awọ ara lọ, ti irun rẹ̀ si di funfun, ki alufa ki o 
pẹ e lialaim€: àrun ẹ̀tẹ li o sọ jade ninu ôwo na. 

21 Ṣugbọn bi alufa na ba wò o, si kiyesi i, ti 
ìrun funfun kò si si ninu rẹ̀, bi kò ba si jìn jù 
awọ ara lọ, ti o si dabi ẹni wodú, nigbana ni ki 
alufa ki o sé e mọ ni ijẹ meje: 

22 Bi o ba si ràn siWaju li awọ ara rẹ̀, nigba— 
na ni ki alufa ki o pẹ̀ e ni alaimQ: àrun ni. 

23Ṣugbọn bi ami didán na ba duro ni ipò rẹ̀, 
ti kò si ràn, Owo tita ni; ki alufa ki o si pẹ̀ e ni 
mim. 

24 Tabi bi ara kan ba mbẹ, ninu awọ ara 
eyiti ijòoni bi iná ba Wà, ti ojú jijúna na ba ní 
ami funfun didán, ti o ṣe bi ẹni pọn rusurusu 
tabi funfun; 

25 Nigbana ni ki alufa ki o wò o: si kiyesi i, bi 
irun ninu àmì didán na ba di funfun, ti o ba si 
jìn jù awọ ara lọ li oju; ẹ̀tẹ li o ti inu ijúni nì sọ 
jade; nitorina ni ki alufa ki o pẹ̀ e ni alaimQ: 
arun ẹ̀tẹ ni. 

26 Ṣugbọn bi alufa ba wò o, si kiyesi i, ti kò 
si irun funfun li apá didán na, ti kò si jin jù 
awọ ara iyokù lọ, ṣugbọn ti o ṣe bi ẹni sújú; 
nigbana ni ki alufa ki o sé e mẹ ni ijẹ meje: 

27 Ki alufa ki o si WÒ o ni ijẹ keje: bi o ba si 
ràn siwaju li awọ ara rẹ̀, nigbana ni ki alufa ki 
o pẹ̀ e li alaimọ; àrun ẹ̀tẹ ni. 


94 


28 Bi àmi didán na ba si duro ni ipò rẹ̀, ti kò 
si ràn si i Ii awọ ara, ṣugbọn ti o dabi ẹni 
sújú: iwú ijòúni ni, ki alufa ki o si pẹ̀ e ni 
mimẹ̀: nitoripe ijúni tita ni. 

29 Bi ọkunrin tabi obinrin kan ba ni àrun li 
ori rẹ̀ tabi li àgbọn, 

30 Nigbana ni ki alufa ki o wò àrun na: si 
kiyesi i, bi o ba jìn jù awọ ara lọ li oju, bi irun 
tinrin pupa ba mbẹ ninu rẹ̀, nigbana ni ki 
alufa ki o pẹ̀ e li aimô: ipẹ gbigbẹ ni, ani ẹ̀tẹ li 
ori tabi li àgbọn ni. 

31 Bi alufa ba si wò àrun pipa na, si kiyesi i, 
ti kò ba jìn jù awọ ara lọ li oju, ti kò si sí irun 
dudu ninu rẹ̀, nigbana ni ki alufa ki o sé àla— 
run pipa na mọ ni ijẹ meje: 

32 Ni ijọ keje ki alufa ki o si wò àrun na: si 
kiyesi i, bi pipa na kò ba ràn, ti kò si sí irun 
pupa ninu rẹ̀, ti pipa na kò si jìn jù awọ ara lọ 
li oju, 

33 Ki o fári, ṣugbọn ki o máṣe fá ibi pipa na; ki 
alufa ki o si sé ẹni pipa nì mQ ni ijọ meje si i: 

34 Ni ijẹ keje ki alufa ki o si wò pipa na; si 
kiyesi i bi pipa na kò ba ràn si awọ ara, ti kò 
ba jìn jù awọ ara lọ li oju; nigbana ni ki alufa 
ki o pẹ e ni mim: ki o si fò aṣọ rẹ̀, ki o si jẹ 
mimQ. 

35 Ṣugbọn bi pipa na ba ràn siwaju li awọ 
ara rẹ̀ lẹhin ìpenimimọ rẹ̀; 

36 Nigbana ni ki alufa ki o wò o: si kiyesi i, 
bi pipa na ba ràn siwaju li awọ ara, ki alufa ki 
o máṣe wá irun pupa mẹ; alaimẹ ni. 

37 Ṣugbọn li oju rẹ̀ bi pipa na ba duro, ti 
irun dudu si hù ninu rẹ̀; pipa na jiná, mim Hi 
on: ki alufa ki o pẹ e ni mimQ. 

38 Bi ọkunrin kan tabi obinrin kan ba ní àmi 
didán H awọ ara wọn, ani àmi funfun didán; 

38 Nigbana ni ki alufa ki o wò o: si kiyesi i, 
bi àmi didán li awọ ara wọn ba ṣe bi ẹni ṣe 
funfun ṣe dudu; ifinra li o sọ jade li ara, mimọ 
li on. 

40 Ati ọkunrin ti irun rẹ̀ ba re kuro li ori rẹ̀, 
apari ni; ṣugbọn mim li on. 

41 Ẹniti irun rẹ̀ ba re silẹ ni ìha iwaju rẹ̀, o 
pari ni iwaju; ṣugbọn mimẹ li on. 

42 Bi ôju funfun—pupa rusurusu ba mbẹ li 
ori pipa na, tabi iwaju ori pipa na; ẹ̀tẹ li o sọ 
jade ninu pipa ori na, tabi ni pipá iwaju na. 

43 Nigbana ni ki alufa ki o wò o: si kiyesi i, 
bi iwú ôju na ba funfun—pupa rusurusu ni 
pipa ori rẹ̀, tabi pipa iwaju rẹ̀, bi ẹ̀tẹ ti ihàn li 
awọ ara; 

44 Ẹlẹtẹ ni, alaimọ ni: ki alufa ki o pẹ̀ e Hi 
aim€ patapata; àrun rẹ̀ mbẹ li ori rẹ̀. 


LEFITIKU 13 

45 Ati adẹtẹ na, li ara ẹniti àrun na gbé wà, 
ki o fà aṣọ rẹ̀ ya, ki o si fi ori rẹ̀ silẹ ni ìhoho, 
ki o si fi ìbo bò ẹ̀te rẹ̀ òke, ki o si ma kepe, 
Alaim, alaimọ. 

46 Ni gbogbo ọjọ ti àrun na mbẹ li ara rẹ̀ ni 
ki o jé el€ri; alaimọ ni: on nikan ni ki o ma 
gbé; lẹhin ibudô ni ibujoko rẹ̀ yio gbé wà. 

47 Ati aṣọ ti àrun ẹ̀tẹ mbẹ ninu rẹ̀, iba ṣe aṣọ 
kubusu, tabi aṣọ gbọ; 

48 Iba ṣe ni ita, tabi ni iwun; ti ògbọ, tabi ti 
kubusu; iba ṣe li awọ, tabi ohun kan ti a fi 
awọ ṣe; 

49 Bi àrun na ba ṣe bi ọbẹdo tabi bi pupa 
lara aṣọ na, tabi lara awọ na, iba ṣe ni ita, tabi 
ni iwun, tabi ninu ohunẹ̀lo awọ kan; àrun ẹ̀tẹ 
ni, ki a si fi i hàn alufa: 

50 Ki alufa ki o si wò àrun na, ki o si sé 
ohun ti o ní àrun na m€ ni ijẹ meje: 

51 Ki o si wò àrun na ni ijọ keje: bi àrun na 
ba ràn sara aṣọ na, iba ṣe ni ita, tabi ni iwun, 
tabi ninu awọ, tabi ninu ohun ti a fi awọ ṣe; 
àrun oun ẹ̀tẹ kikẹ̀ ni; alaim€ ni. 

52 Nitorina ki o fi aṣọ na júna, iba ṣe ita, tabi 
iwun, ni kubusu tabi li ẹ̀gbọ, tabi ninu 
ohunẹlo awọ kan, ninu eyiti àrun na gbé Wà: 
nitoripe ẹ̀tẹ kikẹ̀ ni; ki a fi júna. 

53 Bi alufa ba si wò, si kiyesi i, ti àrun na kò 
ba tàn sara aṣọ na, iba ṣe ni ita, tabi ni iwun, 
tabi ninu ohunẹelo kan ti a fi awọ ṣe; 

54 Nigbana ni ki alufa ki o paṣẹ ki nwọn ki o 
fò ohun na ninu eyiti àrun na gbé wà, ki o si 
sé e mẹ ni ijọ meje si i. 

55 Ki alufa ki o si wò àrun na, lẹhin igbati a 
fò ọ tán: si kiyesi i, bi àrun na kò ba pa awọ rẹ̀ 
dà, ti àrun na kò si ràn si i, alaimQ ni; ninu iná 
ni ki iwọ ki o sun u; o kẹ̀ ninu, iba gbo ninu 
tabi lode. 

56 Bi alufa ba si Wò, si kiyesi i, ti àrun na ba 
ṣe bi ẹni wodú lẹhin igbati o ba fò ọ tán; 
nigbana ni ki o fà a ya kuro ninu aṣọ na, tabi 
ninu awọ na, tabi ninu ita, tabi ninu iwun: 

57 Bi o ba si hàn sibẹ̀ ninu aṣọ na, iba ṣe ni 
ita, tabi ni iwun, tabi ninu ohunẹlo kan ti a fi 
awọ ṣe, àrun riràn ni: ki iwọ ki o fi iná sun 
ohun ti àrun na wà ninu rẹ̀. 

58 Ati aṣọ na, iba ṣe ni ita, tabi ni iwun, tabi 
ninu ohunkohun ti a fi awọ ṣe, ti iwọ ba fò, bi 
àrun na ba wQn kuro ninu wọn nigbana ni ki 
a tun fò ọ lẹkeji, on o si j€ mimQ. 

59 Eyi li ofin àrun ẹ̀tẹ, ninu aṣọ, kubusu tabi 
ti ògbọ, iba ṣe ni ita, tabi ni iwun, tabi ohun— 
kohun ẹ̀lo awọ kan, lati pẹ e ni mimú, tabi lati 
pẹ̀ e li aimọ. 


LEFITIKU. 14 


l 4 1OLUWA si sọ fun Mose pe, 
2 Eyi ni yio ma ṣe ofin adẹtẹ li ọjẹ 
ìwẹnumé rẹ̀: ki a mú u tò alufa wá: 

3 Ki alufa ki o si jade sẹhin ibudé; ki alufa ki 
o si WÒ o, si kiyesi i, bi àrun ẹ̀tẹ na ba jiná li 
ara adẹtẹ na: 

4 Nigbana ni ki alufa ki o paṣẹ pe, ki a mú aye 
ẹiyẹ meji mimQ wá, fun ẹniti a o wẹ̀num, pẹlu 
igi opepe, ati ododé, ati ewe—hissopu: 

5 Ki alufa ki o paṣẹ pe ki a pa ọkan ninu ẹiyẹ 
nì ninu ohunẹlo àmọ li oju omi ti nṣàn: 

6 Niti ẹiyẹ aláye, ki o mú u, ati igi opepe, ati 
ododô, ati ewe—hissopu, ki o si fi wọn ati ẹiyẹ 
alaye nì bò inu ẹ̀jẹ ẹiyẹ ti a pa li oju omi ti nṣàn: 

7 Ki o si fi wn ẹniti a o wẹ̀numé kuro ninu 
ẹ̀tẹ nigba meje, ki o si pẹ̀ e ni mim, ki o si 
jọwọ ẹiyẹ aláye nì lọwọ lọ si gbangba oko. 

8 Ki ẹniti a o wẹ̀numé nì ki o si fẹ aṣọ rẹ̀, ki 
o si fá gbogbo irun ori rẹ̀ kuro, ki o si Wẹ̀ ara 
rẹ̀ ninu omi, ki o le mẹ: lẹhin eyinì ni ki o wò 
ibudé, ṣugbọn ki o gbé ẹhin ode ag6 rẹ̀ ni ijẹ 
meje. 

9 Yio si ṣe ni ijẹ keje, ni ki o fá gbogbo irun 
ori rẹ̀ kuro li ori rẹ̀, ati irungbọn rẹ̀, ati ipen— 
peju rẹ̀, ani gbogbo irun rẹ̀ ni ki o fá kuro: ki o 
si fò aṣọ rẹ̀, ki o si wẹ̀ ara rẹ̀ pẹlu ninu omi, on 
o si di mim. 

10 Ni ijẹ kẹjọ ki o mú ọdọ—agutan meji akọ 
alailabùku Wá, ati ọdọ—agutan kan abo ọlọdún 
kan alailabùku, ati idamẹwa mẹta òṣuwọn 
deali iyẹfun didara fun ẹbọ ohunjijẹ, ti a fi 
oréro pò, ati òṣuwọn logu orÒro kan. 

TI Ki alufa ti o sọ ọ di mim ki o mú ọkun— 
rin na ti a o sọ di mim, ati nkan wọnni wá, 
siwaju OLUWA, si ẹnu—òna agẹ ajọ: 

12 Ki alufa ki o mú akọ ọdọ—agutan kan, ki o 
sì fi i ru ẹbọ ẹbi, ati òṣuwọn logu oréro, ki o si 
fì wọn li ẹbọ fifi niwaju OLUWA: 

13 Ki o si pa akọ ọdọ—agutan na ni ibiti on o 
gbé pa ẹbọ ẹ̀ṣẹ ati ẹbọ sisun, ní ibi mimọ nì: 
nitoripe bi ẹbọ ẹ̀ṣẹ ti jẹ ti alufa, bẹ si ni ẹbọ 
irekọja: mimọ julọ ni: 
alufa ki o si fi i si eti ọtún ẹniti a o wẹ̀numẹ̀, 
ati si àtampako ọwé ọtún rẹ̀, ati si àtampako 
ẹsẹ̀ ọtún rẹ̀: 

15 Ki alufa ki o si mú ninu orôro òṣuwọn 
logu na, ki o si dà a si atẹlẹwọ òsi ara rẹ̀: 

16 Ki alufa ki o si tẹ̀ ika rẹ̀ ọtún bò inu orôro 
na ti mbẹ li ọwọ òsi rẹ̀, ki o si fi ika rẹ̀ ta ninu 
oréôro na nigba meje niwaju OLUWA: 

17 Ati ninu oréro iyokú ti mbẹ li ọwé rẹ̀ ni 
ki alufa ki o fi si etí ọtún ẹniti a o wẹ̀numé, ati 


sa 


si àtampako ọwẹ ọtún rẹ̀, ati si àtampako ẹsẹ̀ 
ọtún rẹ̀, lori ẹ̀jẹ ẹbọ ẹbi: 

18 Ati orôro iyokù ti mbẹ li ọwọ alufa ni ki o 
dà si ori ẹniti a o wẹ̀numé: ki alufa ki o si 
ṣẹ̀tutu fun u niwaju OLUWA. 

19 Ki alufa ki o si ru ẹbọ ẹ̀ṣẹ, ki o si ṣẹ̀tutu 
fun ẹniti a o wẹ̀numọ kuro ninu aimé rẹ̀; lẹ— 
hin eyinì ni ki o pa ẹran ẹbọ sisun. 

20 Ki alufa ki o si ru ẹbọ sisun, ati ẹbọ 
ohunjijẹ lori pẹpẹ: ki alufa ki o ṣẹ̀tutu fun u, 
on o si di mim€é. 

21 Bi o ba si ṣe talaka, ti kò le mú tobe wá, njẹ 
ki o mú akọ ọdọ—agutan kan wá fun ẹbọ ẹbi lati 
fì, lati ṣétutu fun u, ati ọkan ninu idamẹwa 
òṣuwọn deali iyẹfun daradara ti a fi orôro pò 
fun ẹbọ ohunjijẹ, ati òṣuwọn logu orôro kan; 

22 Ati àdaba meji, tabi ọmọ ẹiyẹle meji, irú 
eyiti ọwẹ̀ rẹ̀ ba to; ki ọkan ki o si ṣe ẹbọ ẹ̀ṣẹ, 
ki ekeji ki o si ṣe ẹbọ sisun. 

23 Ki o si mú wọn tò alufa Wá ni ijẹ kẹjọ 
fun ìwẹnumẹà rẹ̀, si ẹnu-ẹ̀na agọ ajọ, niwaju 
OLUWA. 

24 Ki alufa ki o si mú ọdọ—agutan ẹbọ ẹbi, 
ati òṣuwọn logu oréro, ki alufa ki o si fi wọn li 
ẹbọ fifì niwaju OLUWA. 

25 Ki o si pa ọdọ—agutan ẹbọ ẹbi, ki alufa ki 
o si mú ninu ẹ̀jẹ ẹbọ ẹbi na, ki o si fi i si etí 
ọtún ẹniti a o wẹ̀numẹ, ati si àtampako ọwọ ' 
ọtún rẹ̀, ati si àtampako ẹsẹ̀ ọtún rẹ̀. 

26 Ki alufa ki o si dà ninu oréro na si atẹlẹ— 
Wọ Òsi ara rẹ̀: 

27 Ki alufa ki o si fi iká rẹ̀ ọtùn ta ninu oréro 
na ti mbẹ li ọwọ òsi rẹ̀ nigba meje niwaju 
OLUWA: 

28 Ki alufa ki o si fi ninu orôro na ti mbẹ li 
ỌWỌ rẹ̀ si eti ọtún ẹniti a o wẹ̀numé, ati si 
àtampako ọwọ ọtún rẹ̀, ati si àtampako ẹsẹ̀ 
ọtún rẹ̀, si ibi ẹ̀jẹ ẹbọ ẹbi: 

29 Ati ororo iyokú ti mbẹ li ọwọ alufa ni ki o 
fi si ori ẹniti a o wẹ̀numẹ, lati ṣẹ̀tutu fun u ni— 
Waju OLUWA. 

30 Ki o si fi ọkan ninu àdaba nì rubọ, tabi 
ọkan ninu ọmọ ẹiyẹle nì, iru eyiti ọwé rẹ̀ ba to: 

31 Ani irú eyiti apa rẹ̀ ka, ọkan fun ẹbọ ẹ̀ṣẹ, 
ati ekeji fun ẹbọ sisun, pẹlu ẹbọ ohunjijẹ: ki 
alufa ki o si ṣẹ̀tutu fun ẹniti a o wWẹ̀numé ni— 
Waju OLUWA. 

32 Eyi li ofin rẹ̀ li ara ẹniti àrun ẹ̀tẹ wà, apa 
ẹniti kò le ka ohun ìwẹnum9Q rẹ̀. 

33 OLUWA si sọ fun Mose ati fun Aaroni pe, 

34 Nigbati ẹnyin ba dé ilẹ Kenaani, ti mo fi 
fun nyin ni ilẹ—ìní, ti mo ba si fi àrun ẹ̀tẹ sinu 
ile kan ninu ilẹ—ìní nyin; 


35 Ti onile na si Wá ti o si wi fun alufa pe, O 
jọ li oju mi bi ẹnipe àrun mbẹ ninu ile na: 

36 Nigbana ni ki alufa ki o fun wọn li aṣẹ, ki 
nwọn ki o kô ohun ile na jade, ki alufa ki o to 
Wọ inu rẹ̀ lọ lati wò àrun na, ki ohun gbogbo 
ti mbẹ ninu ile na ki o máṣe jẹ alaimQ: lẹhin 
eyinì ní ki alufa ki o wò ọ lati wò ile na: 

37 Ki o si wò àrun na, si kiyesi i, bi àrun na 
ba mbẹ lara ogiri ile na pẹlu ìla gbòrogbòro, bi 
ẹni ṣe bi ọbẹdò tabi pupa rusurusu, ti o jìn li 
oju jù ogiri lọ; 

38 Nigbana ni ki alufa ki o jade ninu ile na si 
ẹnu—òna ile na, ki o si há ilẹkun ile na ni ijẹ meje: 

39 Ki alufa ki o tun wá ni ijẹ keje, ki o si wò 
o: si kiyesi i, bi àrun na ba ràn lara ogiri ile na; 

40 Nigbana ni ki alufa ki o paṣẹ ki nwọn ki o 
yọ okuta na kuro lara eyiti àrun na gbé Wà, ki 
nwọn ki o si kô wọn lọ si ibi aimô kan lẹhin 
ilu na: 

41 Ki o si mu ki nwọn ki o ha inu ile na yiká 
kiri, ki nwọn ki o kú erupẹ ti a ha nì kuro lọ si 
ẹhin ilu na si ibi aimọ kan: 

42 Ki nwọn ki o si mú okuta miran, ki nwọn 
ki o si fi i di ipò okuta wọnni, ki nwọn ki o si 
mú ọrọ miran ki nwọn ki o si fi rẹ̀ ile na. 

43 Bi àrùn na ba si tun pada wá, ti o si tun 
sọ jade ninu ile na, lẹhin igbati nwọn ba yọ 
okuta wọnni kuro, ati lẹhin igbati nwọn ba ha 
ile na, ati lẹhin igbati nwọn ba rẹ ẹ; 

44 Nigbana ni ki alufa ki o Wá, ki o wò o, si 
kiyesi i, bi àrun ba ràn si i ninu ile na, ẹ̀tẹ kikẹ̀ 
ni mbẹ ninu ile na: aimô ni. 

45 Ki o si Wá ile na, okuta rẹ̀, ati ìti igi rẹ̀, ati 
gbogbo erupẹ ile na; ki o si kú wọn jade kuro 
ninu ilu na lọ si ibi aimé kan. 

46 Ẹniti o ba si wò ile na ni gbogbo ìgba na 
ti a sé e mẹ, ki o jẹ alaimọ títí di aṣalẹ. 

47 Ẹniti o ba dubulẹ ninu ile na ki o fò aṣọ 
rẹ̀: ẹniti o jẹun ninu ile na ki o si fò aṣọ rẹ̀. 

48 Ati bi alufa ba Wò ile, ti o si wò o, si ki— 
yesi i, ti àrun inu ile na kò ba ràn si i, lẹhin 
igbati a rẹ̀ ile na tán; nigbana ni ki alufa ki o 
pe ile na ni mim, nitoripe àrun na ti jiná. 

48Ki o si mú ẹiyẹ meji, ati igi opepe, ati 
ododô, ati ewe—hissopu wá, lati wẹ̀ ile na m€: 

S0 Ki o si pa ọkan ninu ẹiyẹ na, ninu ohunẹ̀lo 
amọ loju omi ti nṣàn: 

51 Ki o si mú igi opepe, ati ewe—hissopu, ati 
ododô, ati ẹiyẹ aláye nì, ki o si tẹ̀ wọn bò inu 
ẹ̀jẹ ẹiyẹ ti a pa nì, ati ninu omi ṣiṣàn nì, ki o si 
fi wọn ile na nigba meje: 

52 Ki o si fi ẹ̀jẹ ẹiyẹ na wẹ̀ ile na m€, ati pẹlu 
omi ṣiṣàn nì, ati pẹlu ẹiyẹ alaye nì, ati pẹlu igi 


LEFITIKU. 14, 15 
opepe nì, ati pẹlu ewe—hissopu nì, ati pẹlu 
ododáé: 

53 Ṣugbọn ki o jọwọ ẹiyẹ aláye nì lọwọ lọ 
kuro ninu ilu lọ sinu gbangba oko, ki o si 
ṣẹ̀tutu si ile na: yio si di mimQ. 

54 Eyi li ofin fun gbogbo onir(iru àrun ẹ̀tẹ, 
ati ipẹ; 

55 Ati fun ẹ̀tẹ aṣọ, ati ti ile; 

56 Ati fun wiwu, ati fun apá, ati fun àmi di— 
dán: 

57 Lati kọni nigbati o ṣe alaimQ, ati nigbati o 


ṣe mimẹ: eyi li ofin ẹ̀tẹ. 
l 5 1OLUWA si sọ fun Mose ati fun Aa— 
roni pe, 

2Sọ fun awọn ọmọ Israeli, ki o si wi fun 
wọn pe, Nigbati ẹnikan ba ní àrun isun lara 
rẹ̀, nítori isun rẹ̀ alaim€ li on. 

3 Eyi ni yio si jẹ aim€ rẹ̀ ninu isun rẹ̀: ara rẹ̀ 
iba ma sun isun rẹ̀, tabi bi ara rẹ̀ si dá kuro 
ninu isun rẹ̀, aimé rẹ̀ ni iṣe. 

4 Gbogbo ori akete ti ẹniti o ní isun na ba 
dubulẹ lé, aimọ ni: ati gbogbo ohun ti o joko 
lé yio jẹ alaimQ. 

5 Ẹnikẹni ti o ba farakàn akete rẹ̀ ki o fò aṣọ 
rẹ̀, ki o si wẹ̀ ara rẹ̀ ninu omi, ki o si jẹ alaimọ 
titi di aṣalẹ. 

6 Ẹniti o si joko lé ohunkohun ti ẹniti o ní 
isun ti joko lé, ki o fò aṣọ rẹ̀, kí ô sì wẹ ara rẹ̀ 
ninu omi, ki o si jẹ alaim€ titi di aṣalẹ. 

7 Ẹniti o si farakàn ara ẹníti o ní isun, ki o fẹ 
aṣọ rẹ̀, ki o si Wẹ̀ ara rẹ̀ ninu omi, ki o si jẹ 
alaimẹ titi di aṣalẹ. 

8 Bi ẹniti o ní isun ba tutọ sara ẹniti o mé; 
nigbana ni ki o fò aṣọ rẹ̀, ki o si wẹ ara rẹ̀ ninu 
omi, ki o si jẹ alaimọ titi di aṣalẹ. 

9 Ati asákasá ti o wù ki ẹniti o ní isun ki o 
gùn ki o jẹ alalmô. 

10 Ẹnikẹni ti o ba farakàn ohun kan ti o wà 
nisalẹ rẹ̀, ki o jẹ alaim€ titi di aṣalẹ: ati ẹniti o rù 
ohun kan ninu nkan wọnnì, ki o fò aṣọ rẹ̀, ki o 
si wẹ̀ ara rẹ̀ ninu omi, ki o si jẹ alaim€ titi di 
aṣalẹ. 

11 Ati ẹnikẹni ti ẹniti o ní isun ba farakàn, ti 
kò ti wẹ̀ ọwọ rẹ̀ ninu omi, ki o fò aṣọ rẹ̀, kio si 
Wẹ̀ ara rẹ̀ ninu omi, ki o si j€ alaimọ titi di aṣalẹ. 

12 Ati ohunẹ̀lo amò, ti ẹniti o ní isun ba fọ— 
wọkàn, fifẹ ni ki a fẹ ọ: ati gbogbo ohunelo igi 
ni ki a ṣàn ninu omi. 

13 Nigbati ẹniti o ní isun ba si di mimQ kuro 
ninu isun rẹ̀, nigbana ni ki o kà ijọ meje fun 
ara rẹ̀, fun isọdimimẹ rẹ̀, ki o si fò aṣọ rẹ̀, ki o 
si Wẹ̀ ara rẹ̀ ninu omi ti nṣàn, yio si jẹ mimQ. 


LEFITIKU. 15, 16 

14 Ati ni ijẹ kẹjọ, ki o mú àdaba meji, tabi 
ọmọ ẹiyẹle meji fun ara rẹ̀, ki o si wá siwaju 
OLUWA si ẹnu—òna agẹ ajọ, ki o si fi wọn fun 
alufa: 

15 Ki alufa ki o si fi wọn rubọ, ọkan fun ẹbọ 
ẹ̀ṣẹ, ati ekeji fun ẹbọ sisun; ki alufa ki o si 
ṣẹ̀tutu fun u niwaju OLUWA nitori isun rẹ̀. 

16 Ati bi ohun irú ìdapọ ọkunrin ba ti ara rẹ̀ 
jade, nigbana ni ki o wẹ̀ gbogbo ara rẹ̀ ninu 
omi, ki o si jẹ alaim€ titi di aṣalẹ. 

17 Ati gbogbo aṣọ, ati gbogbo awọ, lara eyiti 
ohun irú ìdapọ ba wà, on ni ki a fi omi fò, ki o 
si jẹ alaim€ titi di aṣalẹ. 

18 Ati obinrin na, ẹniti ọkunrin ba bá dàpọ ti 
on ti ohun irú ìdapọ, ki awọn mejeji ki o wẹ̀ 
ninu omi, ki nwọn ki o si jẹ alaim€ titi di aṣalẹ. 

19 Bi obinrin kan ba si ní isun, ti isun rẹ̀ li 
ara rẹ̀ ba jasi ẹ̀jẹ, kì a yà a sapakan ni ijẹ meje: 
ẹnikẹni ti o ba si farakàn a, ki o jẹ alaimọ titi 
di aṣalẹ. 

20 Ati ohun gbogbo ti o dubulẹ lé ninu ile 
ìyasapakan rẹ̀ yio jẹ aim€: ohunkohun pẹlu ti 
o joko lé yio jé aim€. 

21 Ati ẹnikẹni ti o ba farakàn akete rẹ̀, ki o 
fò aṣọ rẹ̀, ki o si wẹ̀ ara rẹ̀ ninu omi, ki o si jẹ 
alaimọ titi di aṣalẹ. 

22 Ati ẹnikẹni ti o ba farakàn ohun kan ti o 
joko lé, ki o fò aṣọ rẹ̀, ki o si Wẹ̀ ara rẹ̀ ninu 
omi, ki o si jẹ alaim€ titi di aṣalẹ. 

23 Bi o ba si ṣepe lara akete rẹ̀ ni, tabi lara 
ohun ti o joko lé, nigbati o ba farakàn a, ki on 
ki o jé alaim€ titi di aṣalẹ. 

24 Bi ọkunrin kan ba si bá a dàpọ rára, ti 
ohun obinrin rẹ̀ ba mbẹ lara ọkunrin na, ki on 
ki o jẹ alaimô ni ijẹ meje; ati gbogbo akete ti 
on dubulẹ lé ki o jẹ aimQ. 

25 Ati bi obinrin kan ba ní isun ẹ̀jẹ li ọjẹ 
pupọ le ìgba ìyasapakan rẹ̀; tabi bi o ba si sun 
Tekọja ìgba ìyasapakan rẹ̀; gbogbo ọjọ isun 
aimẹ̀ rẹ̀ yio si ri bi ọjọ ìyasapakan rẹ̀: o jẹ alaimô. 

26 Gbogbo akete ti o dubulẹ lé ni gbogbo 
Ọjọ isun rẹ̀ ki o si jẹ fun u bi akete ìyasapakan 
rẹ̀: ati ohunkohun ti o joko lé ki o jẹ aimô, bi 
aimQ ìyasapakan rẹ̀. 

27 Ati ẹnikẹni ti o ba farakàn nkan wọnni ki 
o jẹ alaimọ, ki o si fò aṣọ rẹ̀, ki o si wẹ̀ ara rẹ̀ 
ninu omi, ki o si jẹ̀ alaimQ titi di aṣalẹ. 

28 Ṣugbọn bi obinrin na ba di mimô: kuro 
ninu isun rẹ̀, nigbana ni ki o kà ijẹ meje fun 
ara rẹ̀, lẹhin eyinì ni ki o si j€ mimQ. 

29 Ati ni ijẹ kẹjọ ki o mú àdaba meji, tabi 
ọmọ ẹiyẹle meji fun ara rẹ̀, ki o si mú wọn tò 
alufa Wá, si ẹnu—ẹòna agọ ajọ. 


94 


30 Ki alufa ki o si ru ọkan li ẹbọ ẹ̀ṣẹ, ati ekeji 
li ẹbọ sisun; ki alufa ki o si ṣẹ̀tutu fun u niwa-— 
ju OLUWA nitori isun aimẹ rẹ̀. 

31 Bayi ni ki ẹnyin ki o yà awọn ọmọ Israeli 
kuro ninu aimQô wọn; ki nwọn ki o má ba kú 
ninu aimôẹ wọn, nigbati nwọn ba sọ ibugbé 
mi ti mbẹ larin wọn di aimọ. 

32 Eyi li ofin ẹniti o ní isun, ati ti ẹniti ohun 
irú rẹ̀ jade lara rẹ̀, ti o si ti ipa rẹ̀ di alaim€; 

33 Ati ti ẹniti o ri ohun obinrin rẹ̀, ati tí 
ẹniti o ní isun, ati ti ọkunrin, ati ti obinrin, atí 
ti ẹniti o ba bá ẹniti iṣe alaimọ dàpọ. 


l Ô TOLUWA si sọ fun Mose lẹhin ikú 
awọn ọmọ Aaroni. meji, -. nigbati 
nwọn rubọ niwaju OLUWA, ti nwọn si kú; 

2 OLUWA si sọ fun Mose pe, Sọ fun Aaroni 
arakunrin rẹ, ki o máṣe wá nigbagbogbo sinu 
ibi mim, ninu aṣọ—ikele niwaju it€—anu, ti o 
Wà lori apoti nì; ki o má ba kú: nitoripe emi o 
farahàn ninu awọsanma lori ité—anu. 

3 Bayi ni ki Aaroni ki o ma Wá sinu ibi 
mim: pẹlu ẹgbọrọ akọmalu fun ẹbọ ẹ̀ṣẹ, ati 
àgbo fun ẹbọ sisun. 

4 Ki o si mú ẹ̀wu ògbọ mim WỌ, ki o si bọ 
ṣòkoto ògbọ nì si ara rẹ̀, ki a si fi amure ògbọ 
kan dì i, fila ògbọ ni ki a fi ṣe e li ọṣẹ: aṣọ 
mimẹ ni wọnyi; nitorina ni o ṣe Wẹ̀ ara rẹ̀ 
ninu omi, ki o si mú wọn wọ. 

5 Ki o si gbà ọmọ ewurẹ meji akọ fun ẹbọ 
ẹ̀ṣẹ, ati àgbo kan fun ẹbọ sisun, lọwọ ijọ awọn 
ọmọ Israeli. 

6Ki Aaroni ki o si fi akọmalu ru ẹbọ ẹ̀ṣẹ, ti 
iṣe ti on tikara rẹ̀, ki o si ṣẹ̀tutu fun ara rẹ̀, ati 
fun ile rẹ̀. 

7Ki o si mú ewurẹ meji nì, ki o si mú wọn 
Wá siwaju OLUWA si ẹnu—òna agọ ajọ. 

8 Ki Aaroni ki o si di ìbo ewurẹ meji na; ìbo 
kan fun OLUWA, ati ìbo keji fun Asaseli (ewu-- 
rẹ idasilẹlọ). 

9 Ki Aaroni ki o si mú ewurẹ ti ìbo OLUWA 
mú wá, ki o si fi ru ẹbọ ẹ̀ṣẹ. 

10 Ṣugbọn ewurẹ ti ìbo mú fun Asaseli on ni 
ki o múwa láye siwaju OLUWA, lati fi i ṣẹ̀tutu, 
ati ki o si jọwọ rẹ̀ lọwọ lọ si ijù fun Asaseli. 

11 Ki Aaroni ki o si mú akọmalu ẹbọ ẹ̀ṣẹ wá, 
ti iṣe ti on tikararẹ̀, ki o si ṣẹtutu fun ara rẹ̀, ati 
fun ile rẹ̀, ki o si pa akọmalu ẹbọ ẹ̀ṣẹ ti iṣe fun 
ara rẹ̀: 

12 Ki o si mú awo—turari ti o kún fun ẹyin 
iná lati ori pẹpẹ Wá lati iwaju OLUWA, ki ọwọ 
rẹ̀ ki o si kún fun turari didùn ti a gùn kunná, 
ki o si mú u wá sinu aṣọ—ikele: 


13 Ki o si fi turari na sinu iná niwaju OLUWA, 
ki efin turari ki o le bò ité—ánu ti mbẹ lori ẹri, 
ki on ki o má ba kú. 

14 Ki o si mú ninu ẹ̀jẹ akọmalu na, ki o si fi 
ika rẹ̀ wọn ọ sori ité—anu ni ìha ìla—6rùin; ati 
niwaju it€—anu ni ki o fi ìka rẹ̀ wén ninu ẹ̀jẹ 
na nigba meje. 

15 Nigbana ni ki o pa ewurẹ ẹbọ ẹ̀ṣẹ, eyiti iṣe ti 
awọn enia, ki o si mú ẹ̀jẹ rẹ̀ wá sinu aṣọ-ikele, ki 
o si fi ẹ̀jẹ na ṣe bi o ti fi ẹ̀jẹ akọmalu ṣe, ki o si fi 
wọn ori itẹ̀—8nu, ati niwaju ité—ánu: 

16 Ki o si ṣòtutu si ibi mim nì, nitori aimé 
awọn ọmọ Israeli, ati nitori irekọja wọn, ani 
gbogbo ẹ̀ṣẹ wọn: bẹni ki o si ṣe si ag6 ajọ, ti 
mbẹ lọdọ wọn ninu aim6 wọn. 

17 Ki o má si sí ẹnikan ninu agẹ ajọ nigbati 
o ba wọle lati ṣẹ̀tutu ninu ibi mim, titi yio fi 
jade, ti o si ti ṣẹétutu fun ara rẹ̀, ati fun ile rẹ̀, 
ati fun gbogbo ijọ enia Israeli. 

18 Ki o si jade si ibi pẹpẹ ti mbẹ niwaju 
OLUWA, ki o si ṣẹ̀tutu si i; ki o si mú ninu ẹ̀jẹ 
akọmalu na, ati ninu ẹ̀jẹ ewurẹ na, ki o si fi i 
sara iwo pẹpẹ na yiká. 

19 Ki o si fi ika rẹ̀ mú ninu ẹ̀jẹ na wọn ara rẹ̀ 
nigba meje, ki o si wẹ̀ ẹ m€, ki o si yà a si— 
mim kuro ninu aimô awọn ọmọ Israeli. 

20 Nigbati o ba si pari ati ṣẹ̀tutu si ibi 
mim, ati si agQ ajọ, ati pẹpẹ, ki o mú ewurẹ 
aláye nì wá: 

21Ki Aaroni ki o si fi ọwọ rẹ̀ mejeji lé ori 
ewurẹ alaye na, ki o si jẹwọ gbogbo aiṣedede 
awọn ọmọ Israeli sori rẹ̀, ati gbogbo irekọja 
wọn, ani gbogbo ẹ̀ṣẹ wọn; ki o si fi wọn lé ori 
ewurẹ na, ki o si ti Ọwọ ẹniti o yẹ rán a lọ si ijù: 

22 Ki ewurẹ na ki o si rù gbogbo aiṣedede 
Wọn lori rẹ̀ lọ si ilẹ ti a kò tẹ̀dé: ki o si jọwọ 
ewurẹ na lọwọ lọ sinu ijù. 

23Ki Aaroni ki o si wá sinu agẹ ajọ, ki o si 
bẹ̀ aṣọ ògbọ wọnni silẹ, ti o múwò nigbati o 
Wò ibi mimé lọ, ki o si fi wọn sibẹ̀: 

24 Ki o si fi omi Wẹ̀ ara rẹ̀ ni ibi mim kan, 
ki o si mú aṣọ rẹ̀ Wò, ki o si jade Wá, ki o si ru 
ẹbọ sisun rẹ̀, ati ẹbọ sisun awọn enia, ki o si 
ṣẹ̀tutu fun ara rẹ̀ ati fun awọn enia. 

25 Ọrá ẹbọ ẹ̀ṣẹ nì ni ki o si sun lori pẹpẹ. 

26 Ati ẹniti o jọwọ ewurẹ nì lọwọ lọ fun 
Asaseli, ki o fò aṣọ rẹ̀, ki o si Wẹ̀ ara rẹ̀ ninu 
omi, lẹhin eyinì ni ki o wá si ibudô. 

27 Ati akọmalu nì fun ẹbọ ẹ̀ṣẹ, ati ewurẹ nì 
fun ẹbọ ẹ̀ṣẹ, ẹ̀jẹ eyiti a múwa lati fi ṣẹ̀tutu ni 
ibi mim, ni ki ẹnikan ki o mú jade lọ sẹhin 
ode ibudé; ki nwọn ki o si sun awọ wọn, ati 
ẹran wọn, ati igb wọn ninu iná. 


LEFITIKU. 16, 17 
28 Ati ẹniti o sun wọn ni ki o fò aṣọ rẹ̀, ki o 
si Wẹ̀ ara rẹ̀ ninu omi, lẹhin eyinì ni ki o wá si 
ibudô. 

29 Eyi ni ki o si ma ṣe ìlana lailai fun nyin: pe 
li oṣù keje, li ọjẹ kẹwa oṣù, ni ki ẹnyin ki o pén 
ọkàn nyin loju, ki ẹnyin má si ṣe iṣẹ kan rára, 
iba ṣe ibilẹ, tabi alejò ti nṣe atipo larin nyin: 

30 Nitoripe li ọjẹ na li a o ṣẹ̀tutu fun nyin, 
lati wẹ̀ nyin mẹ; ki ẹnyin ki o le m6ô kuro ninu 
gbogbo ẹ̀ṣẹ nyin niwaju OLUWA. 

31 On o jẹ ọjẹ isimi fun nyin, ki ẹnyin ki o si 
pn ọkàn nyin loju, nipa ìlana titilai. 

32 Ati alufa na, ẹniti a o ta orúro si li ori, ati 
ẹniti a o yàsimimọ si iṣẹ—alufa dipò baba rẹ̀, 
on ni ki o ṣẹ̀tutu na, ki o si mú aṣọ ògbọ wọn— 
ni wò, ani aṣọ mimQ wọnni: 

33 Ki o si ṣẹ̀tutu si ibi mim, ki o si ṣẹ̀tutu si 
ag6 ajọ, ati si pẹpẹ; ki o si ṣétutu fun awọn 
alufa, ati fun gbogbo ijọ enia. 

34 Ki eyi ki o si jẹ ìlana titilai fun nyin, lati 
ṣẹ̀tutu fun awọn ọmọ Israeli nitori ẹ̀ṣẹ wọn 
gbogbo lẹkan li ọdún. O si ṣe bi OLUWA ti fi 
aṣẹ fun Mose. 


l 7 1 OLUWA si sọ fun Mose pe, 

2 Sọ fun Aaroni, ati fun awọn ọmọ rẹ̀, 
ati fun gbogbo awọn ọmọ Israeli, ki o si wi 
fun wọn pe; Eyi li ohun ti OLUWA ti palaṣẹ, 
wipe, 

3 Ẹnikẹni ti iṣe enia ile Israeli, ti o ba pa 
akọmalu tabi ọdọ—agutan, tabi ewurẹ, ninu 
ibudô, tabi ti o pa a lẹhin ibudé, 

4 Ti kò si mú u wá si ẹnu—òna agẹ ajọ, lati 
ru u li ẹbọ wi OLUWA niwaju ag6 OLUWA: a o 
kà ẹ̀jẹ si ọkunrin na lọrùn, o ta ẹ̀jẹ silẹ; ọkun— 
rin na li a o si ke kuro ninu awọn enia rẹ̀: 

5 Nitori idí eyi pe, ki awọn ọmọ Israeli ki o 
le ma mú ẹbọ wọn wá, ti nwọn ru ni oko 
gbangba, ani ki nwọn ki o le mú u tò OLUWA 
Wá, si ẹnu—òna agẹ ajọ, sọdọ alufa, ki o si ru 
wọn li ẹbọ alafia si OLUWA. 

6 Ki alufa ki o si bù ẹ̀jẹ na wén ori pẹpẹ 
OLUWA li ẹnu—òna agẹ ajọ, ki o si sun ọrá na 
fun ôrùn didún si OLUWA. 

7Ki nwọn ki o má si ṣe ru ẹbọ wọn si obukọ 
mẹ̀, ti nwọn ti ntò lẹhin ṣe àgbere. Eyi ni yio 
ma ṣe ìlana lailai fun wọn ni iran—iran wọn. 

8 Ki iwọ ki o si wi fun wọn, Ẹnikẹni ninu 
ile Israeli, tabi ninu alejò ti nṣe atipo ninu 
wọn, ti o ru ẹbọ sisun tabi ẹbọ kan, 

9 Ti kò si mú u wá si ẹnu—òna agé ajọ, lati 
ru u si OLUWA; ani ọkunrin na li a o ke kuro 
ninu awọn enia rẹ̀. 


LEFITIKU. 17, 18 

10 l0 Ati ẹnikẹni ninu ile Israeli, tabi n 
ani emi o kọ oju mi si ọkàn na ti o jẹ ẹ̀jẹ, emi 
o si ke e kuro ninu awọn enia rẹ̀. 

11 Nitoripe ẹmi ara mbẹ ninu ẹ̀jẹ: emi si ti fi 
i fun nyin lati ma fi ṣẹ̀tutu fun ọkàn nyin lori 
pẹpẹ nì: nitoripe ẹ̀jẹ ni iṣe ẹ̀tutu fun ọkàn... 

12Nitorina ni mo ṣe wi fun awọn ọmọ Israeli 
pe, Ọkàn kan ninu nyin kò gbọdọ jẹ ẹ̀jẹ, bẹli 
alejò kan ti nṣe atipo ninu nyin kò gbọdọ jẹ ẹ̀jẹ. 

13 Ati ẹnikẹni ninu awọn ọmọ Israeli, tabi 
ninu awọn alejò ti nṣe atipo ninu wọn, ti nṣe 
ọdẹ ti o si mú ẹranko tabi ẹiyẹ ti a ba jẹ; ani ki 
o ro ẹ̀jẹ rẹ̀ dànu, ki o si fi erupẹ bò o. 

14Nitoripe ẹmi gbogbo ara ni, ẹ̀jẹ rẹ̀ ni ẹmi 
rẹ̀: nitorina ni mo ṣe wi fun awọn ọmọ Israeli 
pe, Ẹnyin kò gbọdọ jẹ ẹ̀jẹ ẹrankẹran: nitoripe 
ẹ̀jẹ li ẹmi ara gbogbo: ẹnikẹni ti o ba jẹ ẹ li a o 
ke kuro. 

15 Ati gbogbo ọkàn ti o ba jẹ ẹran ti o tikara 
rẹ̀ kú, tabi eyiti a fàya, iba ṣe ọkan ninu awọn 
ibilẹ, tabi alejò, ki o fò aṣọ rẹ̀, ki o si Wẹ̀ ara rẹ̀ 
ninu omi, ki o si j$ alaim€ titi di aṣalẹ: nigba— 
na li on o mQ. 

16 Ṣugbọn bi kò ba fò wọn, tabi ti kò si wẹ̀ 
ara rẹ̀; njẹ on o rù ẹ̀ṣẹ rẹ̀. 


l 8 1 OLUWA si sọ fun Mose pe, 
2 Sọ fun awọn ọmọ Israeli, ki o si wi 
fun wọn pe, Emi li OLUWA Ọlọrun nyin. 

3 Ẹnyin kò gbọdọ hitwa bi ìwa ilẹ Egipti ni— 
biti ẹnyin ti ngbé: ẹnyin kò si gbọdọ hitwa 
ìwa ilẹ Kenaani, nibiti emi o mú nyin lọ: bẹli 
ẹnyin kò gbọdọ rìn nipa ìlana wọn. 

4 Ki ẹnyin ki o ma ṣe ofin mi, ki ẹnyin si ma 
pa ìlana mi mẹ, lati ma rìn ninu wọn: Emi li 
OLUWA Ọlọrun nyin. 

5 Ẹnyin o si ma pa ìlana mi mẹ, ati ofin mi: 
eyiti bi enia ba ṣe, on o ma yẹ̀ ninu wọn: Emi 
li OLUWA. 

6 Ẹnikẹni kò gbọdọ sunmọ ẹnikan ti iṣe 
ibatan rẹ̀ lati tú ìhoho rẹ̀: Emi li OLUWA. 

? Ihoho baba rẹ, tabi ìhoho iya rẹ̀, ni iwọ kò 
gbọdọ tú: iya rẹ ni iṣe; iwọ kò gbọdọ tú ìhoho rẹ̀. 

8Ihoho aya baba rẹ ni iwọ kò gbọdọ tú: 
ìhoho baba rẹ ni. 

8 Ihoho arabinrin rẹ, ọmọ baba rẹ, tabi ọmọ 
iya rẹ, ti a bi ni ile, tabi ti a bi li ode, ani ìhoho 
Wọn ni iwọ kò gbọdọ tú. 

10 Ìhoho ọmọbinrin ọmọ rẹ ọkunrin, tabi ti 
ọmọbinrin ọmọ rẹ obinrin, ani ìhoho wọn ni 
iwọ kò gbọdọ tú: nitoripe ihoho ara rẹ ni 
nwọn. 


11 Ìhoho ọmọbinrin aya baba rẹ, ti a bi lati 
inu baba rẹ Wá, arabinrin rẹ ni, iwọ kò gbọdọ 
tú ihoho rẹ̀. 

12 Iwọ kò gbọdọ tú ìhoho arabinrin baba rẹ: 
ibatan baba rẹ ni. 

13Iwọ kò gbọdọ tú ìhoho arabinrin iya rẹ: 
nitoripe ibatan iya rẹ ni. 

14 Iwọ kò gbọdọ tú ìhoho arakunrin baba 
rẹ, iwọ kò gbọdọ sunmọ aya rẹ̀: arabinrin 
baba rẹ ni. 

l15Iwọ kò gbọdọ tú ìhoho aya ọmọ rẹ: 
nitoripe aya ọmọ rẹ ni iṣe; iwọ kò gbọdọ tú 
ìhoho rẹ̀. 

16 Iwọ kò gbọdọ tú ihoho aya arakunrin rẹ: 
ìhoho arakunrin rẹ ni. 

17Iwọ kò gbọdọ tú ìhoho obinrin ati ti 
ọmọbinrin. rẹ̀; bẹ̀ni iwọ kò gbọdọ fẹ 
ọmọbinrin ọmọ rẹ̀ ọkunrin, tabi ọmọbinrin 
ọmọ rẹ̀ obinrin, lati tú ìhoho Wọn; nitoripe 
ibatan ni nwọn: ohun buburu ni. 

18 Bẹ̀ni iwọ kò gbọdọ fẹ arabinrin aya rẹ li 
aya, lati bà a ninu jẹ, lati tú ìhoho rẹ̀, pẹlu rẹ̀ 
nigbati o wà laye. 

19 Ati pẹlu iwọ kò gbọdọ sunmọ obinrin 
kan lati tú u ni ìhoho, ni ìwọn igbati a yà a sa— 
pakan nitori aimé rẹ̀. 

20 Pẹlupẹlu iwọ kò gbọdọ bá aya ẹnikeji rẹ 
dàpọ lati bà ara rẹ jẹ pẹlu rẹ̀. 

21 Iwọ kò si gbọdọ fi irú—ọmọ rẹ kan fun 
Moleki, bẹni iwọ kò gbọdọ bà orukọ Ọlọrun 
rẹ jẹ: Emi li OLUWA. 

22 Iwọ kò gbọdọ bá ọkunrin dápọ bi obi— 
nrin: irira ni. 

23 Bẹni iwọ kò gbọdọ bá ẹranko kan dàpọ, 
lati fi i bà ara rẹ jẹ: bẹni obinrin kan kò gbọdọ 
duro niwaju ẹranko kan lati dubulẹ tì i: ida— 
ru—dàpọ ni. 

24 Ẹ máṣe bà ara nyin jẹ ninu gbogbo nkan 
Wọnyi: nitoripe ninu gbogbo nkan wọnyi li 
awọn orilẹ—ẹ̀de, ti mo lé jade niwaju nyin 
dibajẹ̀: 

25 Ilẹ na si dibajẹ: nitorina ni mo ṣe bẹ̀ ẹ̀ṣẹ rẹ̀ 
Wò lori rẹ̀, ilẹ tikararẹ̀ si bì awọn olugbé rẹ̀ jade. 

26 Nitorina ni ki ẹnyin ki o ṣe ma pa ìlana 
ati ofin mi m, ki ẹnyin ki o máṣe ṣe ọkan 
ninu irira wọnyi; tabi ẹnikan ninu ibilẹ nyin, 
tabi alejò ti nṣe atipo ninu nyin: 

27 Nitoripe. gbogbo irira wọnyi li awọn 
ọkunrin ilẹ na ṣe, ti o ti wà ṣaju nyin, ilẹ na si 
dibajẹ; 

28 Ki ilẹ na ki o má ba bì nyin jade pẹlu, 
nigbati ẹnyin ba bà a jẹ̀, bi o ti bì awọn ori— 
lẹ-ẹ̀de jade, ti o ti wà ṣaju nyin. 


97 


28 Nitoripe ẹnikẹni ti o ba ṣe ọkan ninu iri— 


LEFITIKU 18, 19 
17 Iwọ kò gbọdọ korira arakunrin rẹ li ọkàn 


Ta Wọnyi, ani ọkàn wọnni ti o ba ṣe wọn liao. rẹ: ki iwọ ki o bá ẹnikeji rẹ wi, ki iwọ ki o 


ke kuro larin awọn enia wọn. 

30 Nitorina ni ki ẹnyin ki o pa aṣẹ mi mô, ki 
ẹnyin ki o máṣe ọkan ninu irira wọnyi, ti 
nwọn ti ṣe ṣaju nyin, ki ẹnyin ki o má si bà ara 
nyin jẹ ninu rẹ̀: Emi li OLUWA Ọlọrun nyin. 

1OLUWA si sọ fun Mose pe, 


l Ọ 2 Sọ fun gbogbo ijọ awọn ọmọ Israeli, 

ki o si wi fun wọn pe, Ki ẹnyin ki o jẹ mim: 
nitoripe Emi OLUWA Ọlọrun nyin jẹ mimQ. 

3Ki olukuluku nyin ki o bẹ̀ru iya rẹ̀, ati 
baba rẹ̀, ki o si ma pa ọjọ isimi mi m€: Emi li 
OLUWA Ọlọrun nyin. 

4Ẹ máṣe yipada si ere, bẹni ki ẹnyin má si 
ṣe ṣe oriṣa didà fun ara nyin: Emi li OLUWA 
Ọlọrun nyin. 

5 Bi ẹnyin ba si ru ẹbọ alafia si OLUWA, ki 
ẹnyin ki o ru u ki ẹ le di ẹni itẹwọgbà. 

6 Li ọjẹ ti ẹnyin ru ẹbọ na ni ki a jẹ ẹ, ati ni 
ijọ keji: bi ohun kan ba si kù ninu rẹ̀ titi di ijẹ 
kẹta, ninu iná ni ki a sun u. 

7 Bi a ba si jẹ ninu rẹ̀ rára ni ijẹ kẹta, irira 
ni; ki yio dà: 

8 Nitorina ẹniti o ba jẹ ẹ ni yio rù ẹ̀ṣẹ rẹ̀, 
nitoriti o bà ohun mimQ OLUWA jé: ọkàn na li 
a o si ke kuro ninu awọn enia rẹ̀. 

9 Ati nigbati ẹnyin ba nṣe ikore ilẹ nyin, 
ìwọ kò gbọdọ ṣa igun oko rẹ li aṣatán, bẹni 
iwọ kò gbọdọ pa ẹ̀ṣẹ ikore rẹ. 

10 Iwọ kò si gbọdọ pẹ̀ṣẹ ọgbà—àjara rẹ, bẹni 
iwọ kò gbọdọ ká gbogbo àjara ọgbà—àjara rẹ; 
ki iwọ ki o fi wọn silẹ fun awọn talaka ati 
alejò: Emi li OLUWA Ọlọrun nyin. 

1 Ẹnyin kò gbọdọ jale, bẹli ẹnyin kò gbọdọ ṣe 
alaiṣôtọ, bẹli ẹnyin kò gbọdọ ṣeké fun ara nyin. 

12 Ẹnyin kò si gbọdọ fi orukọ mi bura eké, 
bẹ̀ni iwọ kò gbọdọ bà orukọ Ọlọrun rẹ jẹ: Emi 
li OLUWA. 

13 Iwọ kò gbọdọ rẹ̀ ẹnikeji rẹ jẹ, bẹni iwọ 
kò gbọdọ jẹ haramu: owo òya alagbaṣe kò 
gbọdọ sùn ọdọ rẹ titi di owurọ. 

14Iwọ kò gbọdọ bú aditi, tabi ki o fi ohun 
idugbolu siwaju afọju, ṣugbọn ki iwọ ki o bẹ̀ru 
Ọlọrun rẹ: Emi li OLUWA. 

15 Ẹnyin kò gbọdọ ṣe aiṣododo ni idajọ: iwọ 
kò gbọdọ gbẹ̀ talaka, bẹni iwọ kò gbọdọ ṣe 
ojusaju alagbara: li ododo ni ki iwọ ki o má ṣe 
idajọ ẹnikeji rẹ. 

16 Iwọ kò gbọdọ lọ soke lọ sodo bi olofôfo 
larin awọn enia rẹ: bẹni iwọ kò gbọdọ ré tì ẹ̀jẹ 
ẹnikeji rẹ: Emi li OLUWA. 


máṣe jẹbi nitori ẹ̀ṣẹ rẹ̀. 

18 Iwọ kò gbọdọ gbẹsan, bẹni ki o máṣe ṣe 
ikùnsinu si awọn ọmọ enia rẹ, ṣugbọn ki iwọ 
ki o fẹ ẹnikeji rẹ bi ara rẹ: Emi li OLUWA. 

19 Ki ẹnyin ki o pa ìlana mi mQ. Iwọ kò 
gbọdọ jẹ ki ẹranòsin rẹ ki o ba oniriiru dàpọ: 
iwọ kò gbọdọ fẹn daru—dàpọ irugbìn si oko 
rẹ: bẹli aṣọ ti a fi ẹgbọ ati kubusu hun pò kò 
gbọdọ kan ara rẹ. 

20 Ati ẹnikẹni ti o ba bá obinrin dàpọ, ti iṣe 
ẹrú, ti a fẹ fun ọkọ, ti a kò ti ràpada rára, ti a 
kò ti sọ di omnira; òran ìna ni; ki a máṣe pa 
wọn, nitoriti obinrin na ki iṣe omnira. 

21 Ki ọkunrin na ki o si mú ẹbọ ẹbi rẹ̀ wá 
fun OLUWA, si ẹnu—òna ago ajọ, ani àgbo kan 
fun ẹbọ ẹbi. 

22 Ki alufa ki o si fi àgbo ẹbọ ẹbi ṣẹ̀tutu fun 
u niwaju OLUWA nitori ẹ̀ṣẹ rẹ̀ ti o da: a o si 
dari ẹ̀ṣẹ ti o da jì i. 

23 Ati nigbati ẹnyin o ba si dé ilẹ na, ti ẹn— 
yin o si gbìn onirúiru igi fun onjẹ, nigbana ni 
ki ẹnyin kà eso rẹ̀ si alaikọlà: li ọdún mẹta ni 
ki o jasi bi alaikọlà fun nyin; ki a máṣe jẹ ẹ. 

24 Ṣugbọn li ọdún kẹrin, gbogbo eso rẹ̀ na 
ni yio jé mim, si ìyíin OLUWA. 

25 Ati li ọdún karun ni ki ẹnyin ki o ma jẹ 
ninu eso rẹ̀, ki o le ma mú ibisi rẹ̀ wá fun 
nyin: Emi li OLUWA Ọlọrun nyin. 

26 Ẹnyin kò gbọdọ jẹ ohun kan ti on ti ẹ̀jẹ: 
bẹli ẹnyin kò gbọdọ ṣe ifaiya, tabi ṣe akiyesi 
ìgba. 


27 Ẹnyin kò gbọdọ gẹ̀ ori nyin, bẹni iwọ kò 
gbọdọ t6 irungbọn rẹ. 

28 Ẹnyin kò gbọdọ sín gbérẹ kan si ara nyin 
nitori okú, bẹli ẹnyin kò gbọdọ kọ àmi kan si 
ara nyin: Emi li OLUWA. 

29 Máṣe bà ọmọ rẹ obinrin jẹ̀, lati mu u ṣe 
àgbere; ki ilẹ na ki o má ba di ilẹ àgbere, ati ki 
ilẹ na má ba kún fun ìwabuburu. 

30 Ki ẹnyin ki o si ma pa ọjọ isimi mi mé, ki 
ẹnyin ki o si bọwọ fun ibi mimQ mi: Emi li 
OLUWA. 

31 Máṣe yipada tò awọn ti o ní ìmọ afọṣẹ, 
bẹ̀ni ki ẹnyin ki o má si ṣe wá ajẹ kiri, lati fi 
Wọn bà ara nyin jẹ: Emi li OLUWA Ọlọrun 
nyin. 

32 Ki iwọ ki o si dide duro niwaju ori—ewú, 
ki o si bẹwọ fun oju arugbo, ki o si bẹ̀ru Ọlọ— 
run rẹ: Emi li OLUWA. 

33 Ati bi alejò kan ba nṣe atipo pẹlu rẹ ni ilẹ 
nyin, ẹnyin kò gbọdọ ni i lara. 


LEFITIKU. 19, 20 

34 Ki alejò ti mbá nyin gbé ki o jasi fun nyin 
bi ibilẹ, ki iwọ ki o si fẹ ẹ bi ara rẹ; nitoripe 
ẹnyin ti ṣe alejò ni ilẹ Egipti: Emi li OLUWA 
Ọlọrun nyin. 

35 Ẹnyin kò gbọdọ ṣe aiṣododo ni idajọ, ni 
ìwọn ọpá, ni òṣuwọn iwuwo, tabi ni òṣuwọn 
oninu. 

36 Oṣuwọn. otitọ, òṣuwọn. iwuwo. otitọ, 
òṣuwọn efa otitọ, ati òṣuwọn hini otitọ, ni ki 
ẹnyin ki o ní: Emi li OLUWA Ọlọrun nyin, ti o 
mú nyin lati ilẹ Egipti jade wá. 

37 Nitorina ni ki ẹnyin ki o si ma kiyesi 
gbogbo ìlana mi, ati si gbogbo idajọ mi, ki ẹn— 
yin si ma ṣe wọn: Emi li OLUWA. 

2 0 1OLUWA si sọ fun Mose pe, 

2Iwọ o si sọ fun awọn ọmọ Israeli 
pe, Ẹnikẹni ninu awọn ọmọ Israeli, tabi ninu 
awọn alejò ti nṣe atipo ni Israeli, ti o ba fi 
ninu irú—ọmọ rẹ̀ fun Moleki; pipa ni ki a pa a: 
ki awọn enia ilẹ na ki o sọ ọ li okuta pa. 

3 Emi o si kọju mi si ọkunrin na, emi o si ke 
e kuro lárin awọn enia rẹ̀; nitoriti o fi ninu 
irú-ọmọ rẹ̀ fun Moleki, lati sọ ibi mim6 mi di 
aim, ati lati bà orukọ mimọ mi jé. 

4 Bi awọn enia ilẹ na ba si mú oju wọn kuro 
lara ọkunrin na, nigbati o ba fi ninu irú—ọmọ 
rẹ̀ fun Moleki, ti nwọn kò si pa a: 

5 Nigbana li emi o kọju si ọkunrin na, ati si 
idile rẹ̀, emi o si ke e kuro, ati gbogbo awọn ti 
o ṣe àgbere tò ọ lẹhin, lati ma ṣe àgbere tò 
Moleki lẹhin, lárin awọn enia wọn. 

6 Ati ọkàn ti o ba yipada tò awọn ti o ní ìmọ 
afọṣẹ, ati ajẹ, lati ṣe àgbere tò wọn lẹhin, ani 
emi o kọju mi si ọkàn na, emi o si ke e kuro 
larin awọn enia rẹ̀. 

7 Nitorina ẹnyin yà ara nyin simim€6, ki ẹn— 
yin ki o si jé mimQ: nitoripe Emi li OLUWA 
Ọlọrun nyin. 

8Ki ẹnyin ki o si ma pa ìlana mi m€, ki ẹnyin 
si ma ṣe wọn: Emi li OLUWA ti niyà nyin simim6. 

9 Ẹnikẹni ti o ba fi baba tabi iya rẹ̀ ré, pipa li a 
o pa a: o fi baba on iya rẹ̀ ré; ẹ̀jẹ rẹ̀ wà lori rẹ̀. 

10 Ati ọkunrin na ti o bá aya ọkunrin miran 
ṣe panṣaga, ani on ti o bá aya ẹnikeji rẹ̀ ṣe 
panṣaga, panṣaga ọkunrin ati panṣaga obinrin 
li a o pa nitétọ. 

11 Ati ọkunrin ti o bá aya baba rẹ̀ dàpọ, o tú 
ìhoho baba rẹ̀: pipa li a o pa awọn mejeji; ẹ̀jẹ 
Wọn yio wáà lori wọn. 

12Ọkunrin kan ti o ba bá aya ọmọ rẹ̀ dàpọ, 
pipa ni ki a pa awọn mejeji: nwọn ṣe ruduru— 
du; ẹ̀jẹ wọn wà lori wọn. 


13 Ati ọkunrin ti o ba bá ọkunrin dàpọ, bi ẹni 
ba obinrin dàpọ, awọn mejeji li o ṣe ohun irira: 
pipa li a o pa wọn; ẹ̀jẹ wọn yio wà lori wọn. 

14 Ati ọkunrin ti o ba fẹ obinrin ati iya rẹ̀, 
ìwabuburu ni: iná li a o fi sun wọn, ati on ati 
awọn; ki ìwabuburu ki o má ṣe sí lárin nyin. 

15 Ati ọkunrin ti o ba bá ẹranko dàpọ, pipa 
ni ki a pa a: ki ẹnyin ki o si pa ẹranko na. 

16 Bi obinrin kan ba si sunmọ ẹranko kan, 
lati dubulẹ tì i, ki iwọ ki o pa obinrin na, ati 
ẹranko na: pipa ni ki a pa wọn; ẹ̀jẹ wọn yio 
wà lori wọn. 

17 Ati bi ọkunrin kan ba fẹ arabinrin rẹ̀, 
ọmọbìnrìn baba rẹ̀, tabi ọmọbinrin iya rẹ̀, ti o 
si ri ìhoho rẹ̀, ti on si ri ìhoho rẹ̀; ohun 
buburu ni; a o si ke wọn kuro loju awọn enia 
wọn: o tú ìhoho arabinrin rẹ̀; on o rù ẹ̀ṣẹ rẹ̀. 

18 Ati bi ọkunrin kan ba bá obinrin dàpọ ti o 
ní ohun obinrin rẹ̀ lara, ti o ba si tú u ni ìhoho; 
o tú isun rẹ̀ ni ìhoho, obinrin na si fi isun ẹ̀jẹ 
rẹ̀ hàn: awọn mejeji li a o si ke kuro larin 
awọn enia wọn. 

18 Iwọ kò si gbọdọ tú ìhoho arabinrin iya rẹ, 
tabi ti arabinrin baba rẹ: nitoripe o tú ìhoho 
ibatan rẹ̀: nwọn o rù ẹ̀ṣẹ wọn. 

20 Bi ọkunrin kan ba si bá aya arakunrin 6bi 
rẹ̀ dàpọ, o tú ìhoho arakunrin ôbi rẹ̀: nwọn o 
rù ẹ̀ṣẹ wọn; nwọn o kú li ailọmọ. 

21 Bi ọkunrin kan ba si fẹ aya arakunrin rẹ̀, 
ohun—aimQ ni: o tú ìhoho arakunrin rẹ̀; nwọn 
o jẹ alailọmọ. 

22 Nitorina li ẹnyin o ṣe ma pa gbogbo ìlana 
mi mẹ, ati gbogbo idajọ mi, ki ẹnyin si ma ṣe 
wọn: ki ilẹ na, ninu eyiti mo mú nyin wá tẹ̀dá 
si, ki o má ṣe bì nyin jade. 

23 Ẹnyin kò si gbọdọ rìn ninu ìlana ori— 
lẹ—ẹ̀de, ti emi lé jade kuro niwaju nyin: nito— 
riti nwọn ṣe gbogbo wọnyi, nitorina ni mo ṣe 
korira wọn. 

24 Ṣugbọn emi ti wi fun nyin pe, Ẹnyin o ní 
ilẹ wọn, ati pe emi o fi i fun nyin lati ní i, ilẹ ti 
nṣàn fun warà ati fun oyin: Emi li OLUWA 
Ọlọrun nyin, ti o yà nyin sòtọ kuro ninu awọn 
orilẹ—ẹ̀de. 

25 Nitorina ki ẹnyin ki o fi ìyatọ sárin ẹran— 
ko mimẹ ati alaim€, ati sarin ẹiyẹ alaimQ ati 
mim: ki ẹnyin ki o má si ṣe fi ẹranko, tabi 
ẹiyẹ, tabi ohunkohun alaye kan ti nrakò lori 
ilẹ, ti mo ti yàsòtọ fun nyin bi alaim6, sọ ọkàn 
nyin di irira. 

26 Ki ẹnyin ki o si j$ mim fun mi: nitoripe 
mime li Emi OLUWA, mo si ti yà nyin sọtọ kuro 
ninu awọn orilẹ—ẹ̀de, ki ẹnyin ki o le jẹ ti emi. 


27 Ọkunrin pẹlu tabi obinrin ti o ní ìmo 
afọṣẹ, tabi ti iṣe ajẹ, pipa ni ki a pa a: okuta ni 
ki a fi sọ wọn pa: ẹ̀jẹ wọn yio wà lori wọn. 
2 l 1OLUWA si sọ fun Mose pe, Sọ fun 

awọn alufa, awọn ọmọ Aaroni, ki o si 
wi fun wọn pe, Ẹnikẹni ninu awọn enia rẹ̀ kò 
gbọdọ di alaimQ nitori okú. 

2 Bikoṣe fun ibatan rẹ̀ ti o sunmọ ọ, eyinì 
ni, iya rẹ̀, ati baba rẹ̀, ati ọmọ rẹ̀ ọkunrin, ati 
ọmọ rẹ̀ obinrin, ati arakunrin rẹ̀; 

3 Ati arabinrin rẹ̀ ti iṣe wundia, ti o wà lọdọ 
rẹ̀, ti kò ti ilí ọkọ, nitori rẹ̀ ni ki o di alaim€. 

4 Ṣugbọn on kò gbọdọ ṣe ara rẹ̀ li aim€, lati 
bà ara rẹ̀ jé, olori kan sa ni ninu awọn enia rẹ̀. 

5 Nwọn kò gbọdọ dá ori wọn fá, bẹni nwọn 
kò gbọdọ tẹ irungbọn wọn, tabi singbẹrẹ kan 
si ara wọn. 

6Ki nwọn ki o si jasi mimQ. fun Ọlọrun 
Wọn, ki nwọn ki o má si ṣe bà orukọ Ọlọrun 
Wọn jẹ: nitoripe ẹbọ OLUWA ti a fi ina ṣe, ati 
àkara Ọlọrun wọn, ni nwọn fi nrubọ: nitorina 
ni ki nwọn ki o j$ mimQ. 

7 Nwọn kò gbọdọ fẹ̀ aya ti iṣe àgbere, tabi 
ẹni ibàjẹ; bẹni nwọn kò gbọdọ fẹ obinrin ti a 
ti ọdọ ọkọ rẹ̀ kòsilẹ: nitoripe mimQ li on fun 
Ọlọrun rẹ̀. 

8 Nitorina ki ẹnyin ki o yà a simim$; nitoriti 
o nrubọ àkara Ọlọrun rẹ: yio jé mim si ọ: 
nitoripe mim: li Emi OLUWA, ti o yà nyin 
simimọ. 

9 Ati bi ọmọbinrin alufa kan, ba fi iṣẹ àgbere 
bà ara rẹ̀ jẹ, o bà baba rẹ̀ jẹ: iná li a o da sun u. 

10 Ati olori alufa ninu awọn arakunrin rẹ̀, 
ori ẹniti a dà oréro itasori si, ti a si yàsọtọ lati 
ma wò aṣọ wọnni, ki o máṣe ṣi ibori rẹ̀, tabi ki 
o fà aṣọ rẹ̀ ya; 

11 Ki o má si ṣe wọle tò okú kan lọ, bẹni ki 
o máṣe sọ ara rẹ̀ di alaimọ nitori baba rẹ̀, tabi 
nitori iya rẹ̀; 

12 Bẹni ki o máṣe jade kuro ninu ibi mim, 
bẹni ki o máṣe bà ibi mim Ọlọrun rẹ̀ jé, ni— 
toripe adé oréro itasori Ọlọrun rẹ̀ mbẹ lori rẹ̀: 
Emi li OLUWA. 

134 Wundia ni ki o fẹ̀ li aya fun ara rẹ̀. 

l4Opôò, tabi obinrin. ikọsilẹ, tabi 
ẹni—ibàjẹ̀, tabi panṣaga, Wọnyi ni on kò 
gbọdọ fẹ: bikoṣe wundia ni ki o fẹ̀ li aya lati 
inu awọn enia rẹ̀. 

15 Bẹni ki o máṣe bà irú-ọmọ rẹ̀ jẹ ninu 
awọn enia rẹ̀; nitoripe Emi li OLUWA ti o yà a 
simimQ. 

16 OLUWA si sọ fun Mose pe, 


LEFITIKU. 20 —22 
17 Sọ fun Aaroni pe, Ẹnikẹni ninu irú—ọmọ 
rẹ ni iran—iran wọn, ti o ní àbuku kan, ki o 
máṣe sunmọtosi lati rubọ àkara Ọlọrun rẹ̀. 

18 Nitoripe gbogbo ọkunrin ti o ní àbuku, ki 
o máṣe sunmọtosi: ọkunrin afọju, tabi amu— 
kun, tabi arému, tabi ohun kan ti o leke, 

19 Tabi ọkunrin ti iṣe aṣésẹ̀, tabi aṣéwọ, 

20 Tabi abuké, tabi arará, tabi ẹniti o ní 
àbuku kan li oju rẹ̀, tabi ti o ní ekuru, tabi ipé, 
tabi ti kúro rẹ̀ fé; 

21 Ẹnikẹni ti o ní àbuku ninu irùọmọ Aaro— 
ni alufa kò gbọdọ sunmọtosi lati ru ẹbọ 
OLUWA ti a fi iná ṣe: on li àbuku; kò gbọdọ 
sunmọtosi lati rubọ àkara Ọlọrun rẹ̀. 

22 On o ma jẹ àkara Ọlọrun rẹ̀, ti mímé julọ 
ati ti mimQ. 

23 Kìki on ki yio wò inu aṣọ—ikele nì lọ, bẹni 
ki o máṣe sunmọ pẹpẹ, nitoriti on ní àbuku; ki 
on ki o máṣe bà ibi mimọ mi jẹ: nitori Emi li 
OLUWA ti o yà wọn simimQ. 

24 Mose si wi fun Aaroni, ati fun awọn ọmọ 
rẹ̀, ati fun gbogbo awọn ọmọ Israeli. 

2 2 1 OLUWA si sọ fun Mose pe, 

2Sọ fun Aaroni ati fun awọn ọmọ rẹ̀ 
pe, ki nwọn ki o yà ara wọn sòtọ kuro ninu 
ohun mim awọn ọmọ Israeli, ki nwọn ki o má 
si ṣe bà orukọ mimQ mi j$ ninu ohun wọnni, ti 
nwọn yàsimim€ẹ fun mi: Emi li OLUWA, 

3 Wi fun wọn pe, Ẹnikẹni ninu gbogbo irú— 
ọmọ nyin ninu awọn iran nyin, ti o ba sunmọ 
ohun mim, ti awọn ọmọ Israeli yàsimim 
fun OLUWA, ti o ní aim€ rẹ̀ lara rẹ̀, ọkàn na li a 
o ke kuro niwaju mi: Emi li OLUWA. 

4 Ẹnikẹni ninu irú-—ọmọ Aaroni ti iṣe adẹtẹ, 
tabi ti o ní isun; ki o máṣe jẹ ninu ohun 
mim9, titi on o fi di mimQ. Ati ẹnikẹni ti o fa— 
Takàn ohun ti iṣe aimọ, bi okú, tabi ọkunrin ti 
ohun-irú nti ara rẹ̀ jade; 

5 Tabi ẹniti o ba farakàn ohun ti nrakò kan, 
ti yio sọ ọ di aimQ, tabi enia kan ti yio sọ ọ di 
aimẹ̀, irú aimọ ti o wú ki o ní; 

6 Ọkàn ti o ba farakàn ọkan ninu irú ohun bẹ̀ 
ki o jẹ alaim€ titi di aṣalẹ, ki o má si ṣe jẹ ninu 
ohun mimọ, bikoṣepe o ba fi omi wẹ̀ ara rẹ̀. 

7?Nigbati 6rùn ba si WỌ, on o di mim; lẹ— 
hin eyinì ki o si ma jẹ ninu ohun mim, nito— 
ripe onjẹ rẹ̀ ni. 

8On kò gbọdọ jẹ ẹran ti o kú fun ara rẹ̀, tabi 
eyiti ẹranko fàya, lati fi i bà ara rẹ̀ jé: Emi li 
OLUWA. 

9 Nitorina ki nwọn ki o ma pa ìlana mi m€é, 
ki nwọn ki o máṣe rù ẹ̀ṣẹ nitori rẹ̀, nwọn a si 


LEFITIKU. 22, 23 
kú nitorina, bi nwọn ba bà a jẹ: Emi li OLUWA 
ti o yà wọn simim6Q. 

10 Alejò kan kò gbọdọ jẹ ninu ohun mim: 
alabagbé alufa, tabi alagbaṣe kò gbọdọ jẹ ninu 
ohun mimọ na. 

11 Ṣugbọn bi alufa ba fi owo rẹ̀ rà ẹnikan, ki 
o jẹ ninu rẹ̀; ẹniti a si bi ninu ile rẹ̀, ki nwọn 
ki o ma jẹ ninu onjẹ rẹ̀. 

12 Bi ọmọbinrin alufa na ba si ní alejò kan li 
ọkọ, obinrin na kò le jẹ ninu ẹbọ fifi ohun mim. 

13 Ṣugbọn bi ọmọbinrin alufa na ba di opô, 
tabi ẹni—ikọsilẹ, ti kò si lí ọmọ, ti o si pada wá 
si ile baba rẹ̀, bi ìgba ewe rẹ̀, ki o ma jẹ ninu 
onjẹ baba rẹ̀: ṣugbọn alejò kan kò gbọdọ jẹ 
ninu rẹ̀. 

14 Bi ẹnikan ba si jẹ ninu ohun mimQ li 
aimò, njẹ ki o fi idamarun rẹ̀ lé e, ki o si fi i 
fun alufa pẹlu ohun mimQ na. 

15 Nwọn kò si gbọdọ bà ohun mimQ awọn 
ọmọ Israeli jẹ, ti nwọn mú fun OLUWA wá: 

16 Tabi lati jẹ ki nwọn ki o rù aiṣedede ti o 
mú ẹbi wá, nigbati nwọn ba njẹ ohun mimQ 
wọn: nitoripe Emi li OLUWA ti o yà wọn si— 
mimQ. 

17 OLUWA si sọ fun Mose pe, 

18 Sọ fun Aaroni, ati fun awọn ọmọ rẹ̀, ati fun 
gbogbo awọn ọmọ Israeli, ki o si wi fun wọn 
pe, Ẹnikẹni ninu ile Israeli, tabi ninu awọn 
alejò ni Israeli, ti o ba f$ ru ọrẹ—ẹbọ rẹ̀ nitori ẹjé 
Wọn gbogbo, ati nitori ẹbọ rẹ̀ atinuwá gbogbo, 
ti nwọn nfẹ ru si OLUWA fun ẹbọ sisun; 

18 Ki o le dà fun nyin, akọ alailabùkun ni ki 
ẹnyin ki o fi ru u, ninu malu, tabi ninu agu— 
tan, tabi ninu ewurẹ. 

20 Ṣugbọn ohunkohun ti o ní abùku, li ẹn— 

yin kò gbọdọ múwa: nitoripe ki yio dà fun 
nyin. 
21 Ati ẹnikẹni ti o ba ru ẹbọ alafia si OLUWA, 
lati san ẹjẹ, tabi ẹbọ if—atinuwá ni malu tabi 
agutan, ki o pé ki o ba le dà; ki o máṣe sí abùku 
kan ninu rẹ̀. 

22 Afọju, tabi fifàya, tabi eyiti a palara, tabi 
elegbo, elekuru, tabi oni—ipé, wọnyi li ẹnyin 
kò gbọdọ fi rubọ si OLUWA, bẹni ẹnyin kò 
gbọdọ fi ninu wọn ṣe ẹbọ ti a fi iná ṣe si 
OLUWA lori pẹpẹ. 

23 Ibaṣe akọmalu tabi ọdọ—agutan ti o ní 
ohun ileke kan, tabi ohun abùku kan, eyinì ni 
ki iwọ ma fi ru ẹbọ ifé—atinuwá; ṣugbọn fun 
ẹjẹ ki yio dà. 

24 Ẹnyin kò gbọdọ mú eyiti kúro rẹ̀ fẹ, tabi 
ti a tẹ̀, tabi ti a ya, tabi ti a là, wá rubọ si 
OLUWA; ki ẹnyin máṣe e ni ilẹ nyin. 


noo 


25 Bẹni ẹnyin kò gbọdọ ti ọwọ alejò rubọ 
àkara Ọlọrun nyin ninu gbogbo Wọnyi; nito— 
ripe ibàjẹ wọn mbẹ ninu wọn, abùku si mbẹ 
ninu wọn: nwọn ki yio dà fun nyin. 

26 OLUWA si sọ fun Mose pe, 

27 Nigbati a ba bi akọmalu kan, tabi agutan 
kan, tabi ewurẹ kan, nigbana ni ki o gbé ijọ 
meje lọdọ iya rẹ̀; ati lati ijẹ kẹjọ ati titi lọ on o 
di itẹwọgbà fun ẹbọ ti a fi iná ṣe si OLUWA. 

28 Ibaṣe abomalu tabi agutan, ẹnyin kò 
gbọdọ pa a ati ọmọ rẹ̀ li ọjẹ kanna. 

28 Nigbati ẹnyin ba si ru ẹbọ ọpẹ si OLUWA, 
ẹ ru u ki o le dà. 

30 Ti ọjẹ na ni ki a jẹ ẹ; ẹnyin kò gbọdọ ṣékù 
silẹ ninu rẹ̀ titi di ijẹ keji: Emi li OLUWA. 

31 Nitorina ni ki ẹnyin ki o ma pa aṣẹ mi 
mô, ki ẹnyin si ma ṣe wọn: Emi li OLUWA. 

32 Bẹni ẹnyin kò gbọdọ bà orukọ mimọ mi 
jẹ; bikoṣe ki a yà mi simimQ lárin awọn ọmọ 
Israeli: Emi li OLUWA ti nyà nyin simim€, 

33 Ti o mú nyin jade lati ilẹ Egipti wá, lati 
ma ṣe Ọlọrun nyin: Emi li OLUWA. 

23 TOLUWA si sọ fun Mose pe, 

2 Sọ fun awọn ọmọ Israeli, ki o si wi 
fun wọn pe, ajọ OLUWA, ti ẹnyin o pẹ̀ fun 
apejọ mimẹ, wọnyi li ajọ mi. 

3 Ijẹ mẹfa ni ki a ṣe iṣẹ: ṣugbọn ni ijẹ keje li 
ọjọ isimi, apejọ mimé; ẹnyin kò gbọdọ ṣe iṣẹ 
kan ninu rẹ̀: nitoripe ọjẹ-—isimi OLUWA ni 
ninu ibujoko nyin gbogbo. 

4 Wọnyi li ajọ OLUWA, ani apejọ mimQ, ti 
ẹnyin o pẹ̀ li akokò wọn. 

5 Ni ijọ kẹrinla oṣti kini, li aṣalẹ, li ajọ ire— 
kọja OLUWA. 

6 Ati li ọjẹ kẹdogun oṣù na li ajọ àkara 
alaiwu si OLUWA: ijẹ meje li ẹnyin o jẹ àkara 
alaiwu. 

7 Li ọjọ kini ki ẹnyin ki o ni apejọ mimQ: 
ẹnyin kò gbọdọ ṣe iṣẹ agbara ninu rẹ̀. 

8 Bikoṣe ki ẹnyin ki o ru ẹbọ ti a fi iná ṣe si 
OLUWA ni ijẹ meje: ni ijẹ keje ni apejọ mim: 
ẹnyin kò gbọdọ ṣe iṣẹ agbara. 

9 OLUWA si sọ fun Mose pe, 

10 Sọ fun awọn ọmọ Israeli, ki o si wi fun 
wọn pe, Nigbati ẹnyin ba dé ilẹ ti mo fi fun 
nyin, ti ẹnyin o si ma ṣe ikore rẹ̀, nigbana ni ki 
ẹnyin ki o mú ìdi—ọkà kan akọso ikore nyin tò 
alufa wá: 

11 On o si fì ìdi-—ọkà na niwaju OLUWA, lati 
ṣe itẹwọgbà fun nyin: ni ijẹ keji lẹhin ọjẹ—isi— 
mi ni ki alufa ki o fì i. 

12 Ti ọjẹ ti ẹnyin fì ìdi—ọkà ni ki ẹnyin ki o 


101 


rubọ akọ ọdọ—agutan ọlọdún kan alailabùku 
fun ẹbọ sisun si OLUWA. 

13 Ati ẹbọ ohunjijẹ rẹ̀ ki o j$ meji idamẹwa 
òṣuwọn iyẹfun daradara, ti a fi orôúro pò, ẹbọ 
ti a fi iná ṣe ni si OLUWA fun ôrun didùn: ati 
ẹbọ ohun—mimu rẹ̀ ni ki o ṣe ọtí—waini ida— 
mẹrin òṣuwọn hini. 

t4 Ẹnyin kò si gbọdọ jẹ àkara, tabi ọkà yi— 
yan, tabi ọkà tutù ninu ipẹ, titi yio fi di ọjẹ na 
gan ti ẹnyin mú ọrẹ-ẹbọ tò Ọlọrun nyin wá: 
ki o si jasi ìlana titilai ni iran—iran nyin ni 
ibujoko nyin gbogbo. 

15 Lati ijẹ keji lẹhin ọjẹ—isimi, ni ọjẹ ti ẹn— 
yin mú ìdi-—ọkà ẹbọ fifì nì wá, ki ẹnyin ki o si 
kà ọjẹ—isimi meje pé; 

16 Ani di ijẹ keji lẹhin ọjẹ—isimi keje, ki 
ẹnyin ki o kà ádọta ọjẹ; ki ẹnyin ki o si ru ẹbọ 
ohunjijẹ titun si OLUWA. 

12? Ki ẹnyin ki o si mú lati inu ibugbé nyin 
Wá, ìṣu—àkara fifì meji ti idamẹwa meji 
òṣuwọn: ki nwọn ki o jẹ ti iyẹfun daradara, ki 
a fi iwukàra yan wọn, akọso ni nwọn fun 
OLUWA. 

tE Pẹlu àkara na ki ẹnyin ki o si fi 
ọdọ—agutan meje ọlọdún kan alailabukù rubọ, 
ati ẹgbọrọ akọmalu kan, ati àgbo meji: ki 
nwọn ki o jẹ ẹbọ sisun si OLUWA, pẹlu ẹbọ 
ohunjijẹ wọn, ati ẹbọ ohunmimu wọn, ani 
ẹbọ ti a fi iná ṣe olôrùn didùn ni si OLUWA. 

18 Nigbana ni ki ẹnyin ki o fi obukọ kan ru 
ẹbọ ẹ̀ṣẹ, ati akọ ọdọ—agutan meji ọlọdún kan 
ru ẹbọ alafia. 

20 Ki alufa ki o si fi wọn pẹlu àkara àwọn 
akẹ̀so fun ẹbọ fifi niwaju OLUWA, pẹlu 
ọdọ—agutan meji nì: ki nwọn ki o si jé mim 
si OLUWA fun alufa na. 

21 Ki ẹnyin ki o si kede li ọjẹ na gan; ki o le 
Jẹ apejọ mimẹ̀ fun nyin: ẹnyin kò gbọdọ ṣe iṣẹ 
agbara kan: yio si ma ṣe ìlana fun nyin titilai 
ni ibujoko nyin gbogbo ni iran—iran nyin. 

22 Nigbati ẹnyin ba nṣe ikore ilẹ nyin, iwọ 
kò gbọdọ ṣa ẹba oko rẹ li aṣatán, bẹni iwọ kò 
gbọdọ pẹ̀ṣé ikore rẹ̀: ki iwọ ki o fi i silẹ fun 
awọn talaka, ati fun alejò: Emi li OLUWA Ọlọ— 
run nyin. 

23 OLUWA si sọ fun Mose pe, 

24 Sọ fun awọn ọmọ Israeli pe, Li oṣú keje, 
li ọjẹ kini oṣù ni ki ẹnyin ki o ní isimi; iranti 
ifunpe, apejọ mimọ. 

2ṢẸnyin kò gbọdọ ṣe iṣẹ agbara kan: 
bikoṣepe ki ẹnyin ki o ru ẹbọ ti a fi iná ṣe si 
OLUWA. 

26 OLUWA si sọ fun Mose pe, 


LEFITIKU. 23 
2? ìjẹ kẹwa oṣù keje yi ni ki o ṣe ọjọ ẹ̀tutu: 
ki apejọ mim wà fun nyin, ki ẹnyin ki o si 
pn ọkàn nyin loju, ki ẹ si ru ẹbọ ti a fi iná ṣe 
si OLUWA. 

28 Ẹnyin kò si gbọdọ ṣe iṣẹ kan li ọjọ na yi: 
nitoripe ọjẹ̀ ẹ̀tutu ni, lati ṣẹtutu fun nyin ni— 
waju OLUWA Ọlọrun nyin. 

28 Nitoripe ọkànkọkàn ti kò ba pQn ara rẹ̀ 
loju li ọjẹ na yi, on li a o ke kuro ninu awọn 
enia rẹ̀. 

30 Ati ọkànkọkan ti o ba ṣe iṣẹ kan li ọjọ na yi, 
ọkàn na li emi o run kuro lárin awọn enia rẹ̀. 

31 Ẹnyin kò gbọdọ ṣe iṣẹkiṣẹ kan: ki o jẹ 
ìlana titilai ni iran—iran nyin ni ibujoko nyin 
gbogbo. 

32 Ọjẹ—isimi ni fun nyin, ki ẹnyin ki o si 
pọn ọkàn nyin loju: lo ọjọ kẹsan oṣù na li alẹ, 
lati alẹ dé alẹ, ni ki ẹnyin ki o ma pa ọjọ—isimi 
nyin mẹ. 

33 OLUWA si sọ fun Mose pe, 

34 Sọ fun awọn ọmọ Israeli pe, Ọjọ kẹdogun 
oṣù keje yi li ajọ agô ni ijẹ meje si OLUWA. 

35 Ti ọjé kini li apejọ mim: ẹnyin kò gbọdọ 
ṣe iṣẹ agbara kan. 

36 Ijọ meje ni ki ẹnyin fi ru ẹbọ ti a fi iná ṣe 
si OLUWA: ni ijẹ kẹjọ li apejẹ mim fun nyin; 
ki ẹnyin ki o si ru ẹbọ ti a fi iná ṣe si OLUWA; 
ọjẹ ajọ ni; ẹnyin kò gbọdọ ṣe iṣẹ agbara kan. 

37 Wọnyi li ajọ OLUWA, ti ẹnyin o kedé lati 
jẹ apejọ mim, lati ru ẹbọ ti a fi iná ṣe si 
OLUWA, ẹbọ sisun, ati ẹbọ ohunjijẹ, ẹbọ, ati 
ẹbọ ohunmimu, olukuluku wọn li ọjẹ rẹ̀: 

38 Pẹlu ọjẹ—isimi OLUWA, ati pẹlu ẹ̀bun 
nyin, ati pẹlu gbogbo ẹjẹ nyin, ati pẹlu gbogbo 
ẹbọ atinuwá nyin ti ẹnyin fi fun OLUWA. 

39 Pẹlupẹlu li ọjẹ kẹdogun oṣù keje na, 
nigbati ẹnyin ba ṣe ikore eso ilẹ tán, ki ẹnyin 
ki o si ṣe ajọ si OLUWA ni ijẹ meje: li ọjẹ kini 
ki isimi ki o Wà, ati li ọjẹ kẹjọ ki isimi ki o wà, 

40 Li ọjọ kini ki ẹnyin ki o si mú eso igj da— 
radara, imò—ọpẹ, ati ẹká igi ti o bò, ati ti igi 
Wilo odò; ki ẹnyin ki o si ma yò niwaju 
OLUWA Ọlọrun nyin ni ijẹ meje. 

41 Ki ẹnyin ki o si ma pa a mọ li ajọ fun 
OLUWA ni ijẹ meje li ọdún: ìlana ni titilai ni 
iran—iran nyin: ki ẹnyin ki o ma ṣe e li oṣù 
keje. 

42 Ki ẹnyin ki o ma gbé inu agô ni ìjẹ meje; 
gbogbo ibilẹ ni Israeli ni ki o gbé inu agQ: 

43 Ki iran—iran nyin ki o le mò pe, Emi li o 
mu awọn ọmọ Israeli gbé inu agẹ, nigbati mo 
mú wọn lati ilẹ Egipti jade wá: Emi li OLUWA 
Ọlọrun nyin. 


LEFITIKU 23— 25 
44 Mose si sọ gbogbo ajọ OLUWA wọnyi fun 


awọn ọmọ Israeli. 
2 4 1OLUWA si sọ fun Mose pe, 

2 Fi aṣẹ fun awọn ọmọ Israeli pe, ki 
nwọn ki o mú oréro daradara ti olifi gigún fun 
ọ Wá, fun imọlẹ lati ma mu fitila. jé 
nigbagbogbo. 

3 Lẹhin ode aṣọ—ikele ẹrí, ninu ag6 ajọ, ni 
ki Aaroni ki o tọju rẹ̀ lati aṣalẹ di owurọ 
nigbagbogbo niwaju OLUWA: ìlana ni titilai ni 
iran—iran nyin. 

4Ki o si tọju fitila lori ọpá—fitila mim ni 
nigbagbogbo niwaju OLUWA. 

5 Ki iwọ ki o si mú iyẹfun daradara, ki o si 
yan ìṣu—àkara mejila ninu rẹ̀: idamẹwa meji 
òṣuwọn ni ki o wà ninu ìṣu—àkara kan. 

6 Ki iwọ ki o si tò wọn li ẹsẹ meji, mẹfa li 
ẹsẹ kan, lori tabili mim niwaju OLUWA. 

7 Ki iwọ ki o si fi turari daradara sori ẹsẹ̀ 
kọkan ki o le wà lori ìṣu—àkara na fun iranti, 
ani ẹbọ ti a fi iná ṣe si OLUWA. 

Bi ọjọjẹ isimi ni ki ẹ ma tun u tò niwaju 
OLUWA titi; gbigbà ni lọwọ awọn ọmọ Israeli 
nipa majẹmu titi aiye. 

9 Ki o si ma jé ti Aaroni ati ti awọn ọmọ rẹ; 
ki nwọn ki o si ma jẹ ẹ ni ibi mimQ kan: nito— 
ripe mimé julọ ni fun u ninu ẹbọ OLUWA ti a fi 
iná ṣe, ìlana titilai. 

10 Ati ọmọkunrin obinrin Israeli kan, ti 
baba rẹ̀ ṣe ara Egipti, o jade lọ ninu awọn ọmọ 
Israeli: ọmọkunrin obinrin Israeli yi ati ọkun— 
rin Israeli kan si jà ni ibudô. 

ti Eyi ọmọkunrin obinrin Israeli yi, sòrọ 
buburu si Orukọ ni, o si fi bú: nwọn si mú u 
tò Mose wá. Orukọ iya rẹ̀ ama jẹ Ṣelomiti, 
ọmọbinrin Dibri, ti ẹ̀ya Dani. 

12Nwọn si ha a mẹ ile—ìde, titi a o fi fi inu 
OLUWA hàn fun wọn. 

13 OLUWA si sọ fun Mose pe, 

14 Mú ẹniti o ṣe ifibu ni wá sẹhin ibudé; ki 
gbogbo awọn ti o si gbọ ọ ki o fi ọwọ wọn lé 
ori rẹ̀, ki gbogbo ijọ enia ki o le sọ ọ li okuta. 

15 Ki iwọ ki o si sọ fun awọn ọmọ Israeli pe, 
Ẹnikẹni ti o ba fi Ọlọrun rẹ̀ bú yio rii ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀. 

16 Ati ẹniti o sọrọ buburu si orukọ OLUWA 
nì, pipa ni ki a pa a: gbogbo ijọ enia ni ki o sọ 
ọ li okuta pa nit6tọ: ati alejò, ati ibilẹ, nigbati 
o ba sòrọ buburu si orukọ OLUWA, pipa li a o 
pa a. 
17 Ati ẹniti o ba gbà ẹmi enia, pipa li ao paa: 

18 Eniti o ba si lù ẹran kan pa, ki o san a 
pada: ẹmi fun ẹmi. 


02 


19 Bi ẹnikan ba si ṣe abùku kan si ara ẹni— 
keji rẹ̀; bi o ti ṣe, bẹni ki a ṣe si i; 

20 Ẹya fun ẹ̀ya, oju fun oju, ehin fun ehin; bi 
on ti ṣe abitku si ara enia, bẹni ki a ṣe si i. 

21 Ẹniti o ba si lù ẹran pa, ki o san a pada: 
ẹniti o ba si lù enia pa, a o pa a. 

22irú ofin kan li ẹnyin o ní, gẹgẹ bi fun 
alejò bẹni fun ibilẹ: nitoripe Emi li OLUWA 
Ọlọrun nyin. 

23 Mose si sọ fun awọn ọmọ Israeli, pe ki 
nwọn ki o mú ẹniti o ṣe ifibu nì jade lọ sẹhin 
ibudô, ki nwọn ki o si sọ ọ li okuta pa. Awọn 
ọmọ Israeli si ṣe bi OLUWA ti fi aṣẹ fun Mose. 
2 5S TOLUWA si sọ fun Mose li òke Sinai 

pe, 

2Sọ fun awọn ọmọ Israeli, ki o si wi fun 
wọn pe, Nigbati ẹnyin ba dé ilẹ ti mo fi fun 
nyin, nigbana ni ki ilẹ na ki o pa isimi kan mQ 
fun OLUWA. 

3Ọdún mẹfa ni iwọ o fi gbìn oko rẹ, ọdún 
mẹfa ni iwọ o si fi rẹwọ ọgbà-ajara rẹ, ti iwọ 
o si kú eso rẹ̀ jọ; 

4Ṣugbọn ọdún keje ki o si jasi ìgba isimi fun 
ilẹ na, isimi fun OLUWA: iwọ kò gbọdọ gbìn oko 
rẹ, bẹni iwọ kò gbọdọ rẹwọ ọgbà—àjara rẹ. 

5 Eyiti o ba lalẹ̀ hù ninu ikore rẹ iwọ kò 
gbọdọ ká, bẹni iwọ kò gbọdọ ká eso àjara rẹ ti 
iwọ kò rẹ̀ lọwọ: nitoripe ọdún isimi ni fun ilẹ 
na. 
6 Ọdún isimi ilẹ na yio si ma ṣe ohunjijẹ fun 
nyin; fun iwọ, ati fun iranṣẹ rẹ ọkunrin, ati 
fun iranṣẹ rẹ obinrin, ati fun alagbaṣe rẹ, ati 
fun alejò rẹ ti nṣe atipo lọdọ rẹ; 

7 Ati fun ohunòsin rẹ, ati fun ẹran ti mbẹ ni 
ilẹ rẹ, ni ki ibisi rẹ̀ gbogbo ki o ṣe onjẹ fun. 

8 Ki iwọ ki o si kà ọdún isimi meje fun ara 
rẹ, ọdún meje ìgba meje; ati akokò ọdún isimi 
meje ni yio jẹ ọdún mọkandiladọta fun ọ. 

9 Ki iwọ ki o si mu ki ipẹ̀ ki o dún ni ijẹ 
kẹwa oṣù keje, li ọjẹ ẹ̀tutu ni ki ẹnyin ki o mu 
ipẹ̀ na dún ni gbogbo ilẹ nyin. 

10 Ki ẹnyin ki o si yà aradọta ọdún simimé, ki 
ẹnyin ki o si kede idasilẹ ni ilẹ na fun gbogbo 
awọn ti ngbé inu rẹ̀: yio si ma jẹ jubeli fun 
nyin; ki ẹnyin ki o si pada olukuluku si ilẹ—iní 
rẹ̀, ki olukuluku nyin ki o si pada sinu idile rẹ̀. 

11 Ọdún jubeli ni ki arádọta ọdún ki o jasi 
fun nyin: ẹnyin kò gbọdọ gbìn, bẹli ẹnyin kò 
gbọdọ ká ilalẹ—hù inu rẹ̀, bẹli ẹnyin kò gbọdọ 
ká eso àjara rẹ̀ ti a kò rẹ—lọwọ. 

12 Nitoripe jubeli ni; mimọ ni ki o jasi fun 
nyin: ibisi rẹ̀ ni ki ẹnyin o ma jẹ lati inu oko wa. 


103 


13 Li ọdún jubeli yi ni ki olukuluku nyin ki o 
pada lọ si ilẹ—iní rẹ̀. 

14 Bi iwọ ba si tà ọjà fun ẹnikeji rẹ, tabi bi 
iwọ ba rà lọwọ ẹnikeji rẹ, ẹnyin kò gbọdọ rẹ 
ara nyin jẹ: 

15 Gẹgẹ bi iye ọdún lẹhin jubeli ni ki iwọ ki 
o rà lọwọ ẹnikeji rẹ, ati gẹgẹ bi iye ọdún ikore 
rẹ̀ ni ki o tà fun ọ. 

16 Gẹgẹ bi ẹòpọ ọdún ni ki iwọ ki o bù owo 
rẹ̀ sí i, ati gẹgẹ bi ọdún rẹ̀ ti fàsẹhin, ni ki iwọ 
ki o si bù owo rẹ̀ kù; nitoripe gẹgẹ bi iye ọdún 
ikore ni ki o tà fun ọ. 

17 Nitorina ẹnyin kò gbọdọ rẹ ara nyin jẹ; 
bikoṣe pe ki iwọ ki o bẹ̀ru Ọlọrun rẹ: nitoripe 
Emi li OLUWA Ọlọrun nyin. 

18 Nitorina ki ẹnyin ki o ma ṣe ìlana mi, ki ẹ 
si ma pa ofin mi m, ki ẹ si ma ṣe wọn; ẹnyin 
o si ma gbé ilẹ na li ailewu. 

189 Ilẹ na yio si ma mú ibisi rẹ̀ wá, ẹ o si ma 
jẹ ajẹyo, ẹ o si ma gbé inu rẹ̀ li ailewu. 

20 Bi ẹnyin ba si wipe, Kili awa o ha ma jẹ li 
ọdún keje? sa wo o, awa kò gbọdọ gbìn, bẹli 
awa kò gbọdọ kô ire wa: 

21 Nigbana li emi o fi aṣẹ ibukún mi fun 
nyin li ọdún kẹfa, on o si so eso jade fun nyin 
fun ọdún mẹta. 

22 Ẹnyin o si gbìn li ọdún kẹjọ, ẹnyin o si 
ma jẹ ninu eso lailai titi di ọdún kẹsan, titi eso 
rẹ̀ yio fi dé ni ẹnyin o ma jẹ ohun isigbẹ. 

23 Ẹnyin kò gbọdọ tà ilẹ lailai; nitoripe ti emi 
ni ilẹ: nitoripe alejò ati atipo ni nyin lọdọ mi. 

24 Ati ni gbogbo ilẹ—iní nyin ki ẹnyin ki o si 
ma ṣe ìrapada fun ilẹ. 

25 Bi arakunrin rẹ ba di talakà, ti o ba si tà 
ninu ilẹ-iní rẹ̀, bi ẹnikan ninu awọn ibatan 
rẹ̀ ba si Wá lati rà a, njẹ ki o rà eyiti arakunrin 
rẹ̀ ti tà pada. 

26 Bi ọkunrin na kò ba ni ẹnikan ti yio rà a 
pada, ti on tikara rẹ̀ ti di olowo ti o ni to lati rà a 


a; 

27? Nigbana ni ki o kà ọdún ìta rẹ̀, ki o si mú 
elé owo rẹ̀ pada fun ẹniti o tà a fun, ki on ki o 
le pada lọ si ilẹ—ini rẹ̀. 

28 Ṣugbọn bi o ba ṣepe on kò le san a pada 
fun u, njẹ ki ohun ti o tà na ki o gbé ọw6 ẹniti 
o rà a titi di ọdún jubeli: yio si bẹ ni jubeli, on 
o si pada lọ si ilẹ—iní rẹ̀. 

29 Bi ọkunrin kan ba si tà ile gbigbé kan ni ilu 
olodi, njẹ ki o rà a pada ni ìwọn ọdún kan lẹhin 
ti o tà a; ni ìwọn ọdún kan ni ki o rà a pada. 

30 Bi a kò ba si rà a ni Ìwọn ọdún kan gbako, 
njẹ ki ile na ki o di ti ẹniti o rà a titilai ni 
iran-iran rẹ̀: ki yio bẹ ni jubeli. 


LEFITIKU. 25 
31 Ṣugbọn ile ileto wọnni ti kò ni odi yi wọn 
ká awọn li a kà si ibi oko ilu: ìrapada li awọn 
wọnni, nwọn o si bẹ ni jubeli. 

32Ṣugbọn niti ilu awọn ọmọ Lefi, ile ilu iní 
wọn, ni awọn ọmọ Lefi o ma ràpada nigbakugba. 

33 Bi ẹnikan ba si rà lọwọ awọn ọmọ Lefi, 
njẹ ile ti a tà na, ni ilu iní rẹ̀, ki o bẹ ni jubeli: 
nitoripe ile ilu awọn ọmọ Lefi ni ilẹ-ini wọn 
lárin awọn ọmọ Israeli. 

34 Ṣugbọn ilẹ ẹba ilu wọn ni nwọn kò gbọ-- 
dọ tà; nitoripe ilẹ—iní wọn ni titi aiye. 

35 Ati bi arakunrin rẹ ba di talakà, ti ọwọ rẹ̀ 
ba si rẹlẹ lọdọ rẹ; njẹ ki iwọ ki o ràn a lọwọ; 
ibaṣe alejò, tabi atipo; ki on ki o le wà pẹlu rẹ. 

36 Iwọ máṣe gbà elé lọwọ rẹ̀, tabi ẹdá; 
ṣugbọn bẹ̀ru Ọlọrun rẹ; ki arakunrin rẹ ki o le 
Wà pẹlu rẹ. 

3? Iwọ kò gbọdọ fi owo rẹ fun u li ẹdá, tabi 
ki o wín i li onjẹ rẹ fun asanlé. 

38 Emi li OLUWA Ọlọrun nyin, ti o mú nyin 
lati ilẹ Egipti jade wá, lati fi ilẹ Kenaani fun 
nyin, ati lati ma ṣe Ọlọrun nyin. 

39 Ati bi arakunrin rẹ ti mba ọ gbé ba di ta— 
lakà, ti o si tà ara rẹ̀ fun ọ; iwọ kò gbọdọ sìn i 
ni ìsin—ẹrú: 

40 Bikoṣe bi alagbaṣe, ati bi atipo, ni ki o ma 
ba ọ gbé, ki o si ma sìn ọ titi di ọdùn jubeli: 

41 Nigbana ni ki o lọ kuro lọdọ rẹ, ati on ati 
awọn ọmọ rẹ̀ pẹlu rẹ̀, ki o si pada lọ si idile rẹ̀, 
ati si ilẹ-iní awọn baba rẹ̀ ni ki o pada si. 

42 Nitoripe iranṣẹ mi ni nwọn iṣe, ti mo mú 
lati ilẹ Egjpti jade wá: a kò gbọdọ tà wọn bi 
ẹni tà ẹrú. 

43 Iwọ kò gbọdọ fi irorò sìn i; ṣugbọn ki iwọ 
ki o bẹ̀ru Ọlọrun rẹ. 

44 Ati awọn ẹrú rẹ ọkunrin, ati awọn ẹrú rẹ 
obinrin, ti iwọ o ní; ki nwọn ki o jẹ̀ ati inu 
awọn orilẹ—ẹ̀de wá ti o yi nyin ká, ninu wọn 
ni ki ẹnyin ki o ma rà awọn ẹrú—ọkunrin ati 
awọn ẹrú—obinrin. 

45 Pẹlupẹlu ninu awọn ọmọ alejò ti nṣe ati— 
po pẹlu nyin, ninu wọn ni ki ẹnyin ki o rà, ati 
ninu awọn idile wọn ti mbẹ pẹlu nyin, ti 
nwọn bi ni ilẹ nyin: nwọn o si jẹ iní nyin. 

46 Ẹnyin o si ma fi wọn jẹ ogún fun awọn 
ọmọ nyin lẹhin nyin, lati ni wọn ni iní; ẹnyin 
o si ma sìn wọn lailai: ṣugbọn ninu awọn ara— 
kunrin nyin awọn ọmọ Israeli, ẹnikan. kò 
gbọdọ fi irorò sìn ẹnikeji rẹ̀. 

4? Ati bi alejò tabi atipo kan ba di ọlọrọ lọdọ 
rẹ, ati arakunrin rẹ kan leti ọdọ rẹ̀ ba di tala— 
kà, ti o ba si tà ara rẹ̀ fun alejò tabi atipo na 
leti ọdọ rẹ, tabi fun ibatan idile alejò na: 





LEFITIKU. 25, 26 

48 Lẹhin igbati o tà ara rẹ̀ tán, a si tún le ràa 
pada; ọkan ninu awọn arakunrin rẹ̀ le rà a: 

48 Ibaṣe arakunrin ôbi rẹ̀, tabi ọmọ arakun— 
rin ôbi rẹ̀, le rà a, tabi ibatan rẹ̀ ninu idile rẹ̀ le 
rà a; tabi bi o ba di ọlọrẹ̀, o le rà ara rẹ̀. 

50 Ki o si ba ẹniti o rà a ṣìro lati ọdún ti o ti 
tà ara rẹ̀ fun u titi di ọdún jubeli: ki iye owo 
ìta rẹ̀ ki o si ri gẹgẹ bi iye ọdún, gẹgẹ bi ìgba 
alagbaṣe ni ki o ri fun u. 

51 Bi ọdún rẹ̀ ba kù pupò sibẹ̀, gẹgẹ bi iye 
wọn ni ki o si san owo ìrasilẹ rẹ̀ pada ninu 
owo ti a fi rà a. 

52 Bi o ba si ṣepe kìki ọdún diẹ li o kù titi di 
ọdún jubeli, njẹ ki o ba a ṣìro, gẹgẹ bi iye 
ọdún rẹ̀ ni ki o san owo ìrasilẹ rẹ̀ pada. 

53 Bi alagbaṣe ọdọdún ni ki o ma ba a gbé: 
ki on ki o máṣe fi irorò sìn i li oju rẹ. 

54 Bi a kò ba si fi wọnyi rà a silẹ, njẹ ki o jade 
lọ li ọdùn jubeli, ati on, ati awọn ọmọ rẹ̀ pẹlu rẹ̀. 

55 Nitoripe iranṣẹ mi li awọn ọmọ Israeli 
iṣe; iranṣẹ mi ni nwọn ti mo mú lati ilẹ Egipti 
jade wá: Emi li OLUWA Ọlọrun nyin. 


2 Ô 1 ẸNYIN kò gbọdọ yá oriṣa, bẹni ẹn— 
yin kò gbọdọ gbé ere tabi ọwòn kan 
dide narô fun ara nyin, bẹli ẹnyin kò gbọdọ 
gbé ere okuta gbigbẹ kalẹ ni ilẹ nyin, lati tẹri— 
ba fun u: nitoripe Emi li OLUWA Ọlọrun nyin. 
2Ki ẹnyin ki o pa ọjẹ—isimi mi mẹ, ki ẹ si 
bòwọ fun ibi mim mi: Emi li OLUWA. 

3 Bi ẹnyin ba nrìn ninu ìlana mi, ti ẹ si npa 
ofin mi mẹ, ti ẹ si nṣe wọn; 

4 Nigbana li emi o fun nyin li òjo li akokò 
rẹ̀, ilẹ yio si ma mú ibisi rẹ̀ wá, igi oko yio si 
ma so eso wọn. 

5 Ipakà nyin yio si dé ìgba ikore àjara, igba 
ikore àjara yio si dé ìgba ifunrugbìn: ẹnyin o si 
ma jẹ onjẹ nyin li ajẹyo, ẹ o si ma gbé ilẹ nyin 
li ailewu. 

6 Emi o si fi alafia si ilẹ na, ẹnyin o si dubu— 
lẹ, kò si si ẹniti yio dẹruba nyin: emi o si mu 
ki ẹranko buburu ki o dasẹ kuro ni ilẹ na, 
bẹni idà ki yio là ilẹ nyin já. 

7 Ẹnyin o si lé awọn ọtá nyin, nwọn o si ti 
ipa idà ṣubu niwaju nyin. 

8 Marun ninu nyin yio si lé ọgọrun, ọgọrun 
ninu nyin yio si lé ẹgbarun: awọn ọtá nyin yio 
si ti ipa idà ṣubu niwaju nyin. 

9 Nitoriti emi o fi ojurere wò nyin, emi o si 
mu nyin bisi i, emi o si sọ nyin di pupò, emi o 
si gbé majẹmu mi kalẹ pẹlu nyin. 

10 Ẹnyin o si ma jẹ ohun isigbẹ, ẹnyin o si 
ma ká ohun ẹgbẹ jade nitori ohun titun. 


1o4 


ti Emi o si gbé ibugbé mi kalẹ lárin nyin: 
ọkàn mi ki yio si korira nyin. 

12 Emi o si ma rìn lárin nyin, emi o si ma ṣe 
Ọlọrun nyin, ẹnyin o si ma ṣe enia mi. 

13 Emi li OLUWA Ọlọrun nyin ti o mú nyin 
lati ilẹ Egipti jade wá, ki ẹnyin ki o máṣe wà li 
ẹrú wọn; emi si ti dá ìde àjaga nyin, mo si mu 
nyin rìn lôrogangan. 

14 Ṣugbọn bi ẹnyin kò ba gbọ ti emi, ti ẹ kò 
si ṣe gbogbo ofin wọnyi; 

15 Bi ẹnyin ba si gàn ìlana mi, tabi bi ọkàn 
nyin ba korira idajọ mi, tobẹ̀ ti ẹnyin ki yio fi 
ṣe gbogbo ofin mi, ṣugbọn ti ẹnyin dà majẹmu 
mi; 
16 Emi pẹlu yio si ṣe eyi si nyin; emi o tilẹ 
rán ẹ̀ru si nyin, àrun—igbẹ ati òjojo gbigbona, 
ti yio ma jẹ oju run, ti yio si ma mú ibinujẹ 
ọkàn wá: ẹnyin o si fun irugbìn nyin lasan, 
nitoripe awọn ọtá nyin ni yio jẹ ẹ. 

17 Emi o si kọ oju mi si nyin, a o si pa nyin 
niwaju awọn ọtá nyin: awọn ti o korira nyin 
ni yio si ma ṣe olori nyin; ẹnyin o si ma sá 
nigbati ẹnikan kò lé nyin. 

18 Ninu gbogbo eyi, bi ẹnyin kò ba si gbọ ti 
emi, nigbana li emi o jẹ nyin ni ìya ni ìgba 
meje si i nitori ẹ̀ṣẹ nyin. 

19 Emi o si ṣẹ igberaga agbara nyin; emi o 
si sọ ọrun nyin dabi irin, ati ilẹ nyin dabi idẹ: 

20 Ẹnyin o si lò agbara nyin lasan: nitoriti 
ilẹ nyin ki yio mú ibisi rẹ̀ wá, bẹni igi ilẹ nyin 
ki yio so eso wọn. 

21 Bi ẹnyin ba si nrìn lodi si mi, ti ẹnyin kò 
si gbẹ ti emi; emi o si mú iyọnu ìgba meje wá 
si i lori nyin gẹgẹ bi ẹ̀ṣẹ nyin. 

22 Emi o si rán ẹranko wá sinu nyin pẹlu, ti 
yio ma gbà nyin li ọmọ, ti yio si ma run nyin li 
ẹran—òsin, ti yio si mu nyin dinkù; opôpo 
nyin yio si dahoro. 

23 Bi ẹnyin kò ba gbà ìkilọ mi nipa nkan 
wọnyi, ṣugbọn ti ẹnyin o ma rìn lodi si mi; 

24 Nigbana li emi pẹlu yio ma rìn lodi si 
nyin, emi o si jẹ nyin ni ìya si i ni ìgba meje 
nitori ẹ̀ṣẹ nyin. 

25 Emi o si mú idà wá sori nyin, ti yio gbà 
ẹsan majẹmu mi; a o si kô nyin jọ pò ninu ilu 
nyin, emi o rán ajakalẹ—àrun sárin nyin; a o si 
fi nyin lé ọtá lọwọ. 

26 Nigbati mo ba ṣẹ ọpá onjẹ nyin, obinrin 
mẹwa yio yan àkara nyin ninu àro kan, ìwọn 
ni nwọn o si ma fi fun nyin li àkara nyin: ẹn— 
yin o si ma jẹ, ẹ ki yio si yò. 

27 Ninu gbogbo eyi bi ẹnyin kò ba si gbọ ti 
emi, ti ẹ ba si nrìn lodi si mi; 


105 


28 Nigbana li emi o ma rìn lodi si nyin pẹlu 
ni ikannu; emi pẹlu yio si nà nyin ni ìgba 
meje nitori ẹ̀ṣẹ nyin. 

29 Enyin o si jẹ ẹran—ara awọn ọmọ nyin 
ọkunrin, ati ẹran—ara awọn ọmọ nyin obinrin 
li ẹnyin o jẹ. 

30 Emi o si run ibi giga nyin wọnni, emi o si 
ke ere nyin lulẹ, emi o si wQ okú nyin sori 
okú oriṣa nyin; ọkàn mi yio si korira nyin. 

31 Emi o si sọ ilu nyin di ahoro, emi o si sọ 
ibi mim€é nyin di ahoro, emi ki yio gbé adùn 
6ôrùn didùn nyin m€. 

32 Emi o si sọ ilẹ na di ahoro: ẹnu yio si yà 
awọn ọtá nyin ti ngbé inu rẹ̀ si i. 

33 Emi o si tú nyin ká sinu awọn orilẹ—ẹ̀de, 
emi o si yọ idà tì nyin lẹhin: ilẹ nyin yio si di 
ahoro, ati ilu nyin yio di ahoro. 

34 Nigbana ni ilẹ na yio ni isimi rẹ̀, ni gbogbo 
ọỌjẹ̀ idahoro rẹ̀, ẹnyin o si wà ni ilẹ awọn ọtá 
nyin; nigbana ni ilẹ yio simi, ti yio si ni isimi rẹ̀. 

35 Ni gbogbo ọjọ idahoro rẹ̀ ni yio ma simi; 
nitoripe on kò simi li ọjẹ—isimi nyin, nigbati 
ẹnyin ngbé inu rẹ̀. 

36 Ati lara awọn ti o kù laye ninu nyin, li 
emi o rán ijàiya si ọkàn wọn ni ilẹ awọn ọtá 
wọn: irô mimì ewé yio si ma lé wọn; nwọn o 
si sá, bi ẹni sá fun idà; nwọn o si ma ṣubu 
nigbati ẹnikan kò lepa. 

37 Nwọn o si ma ṣubulù ara wọn, bi ẹnipe 
niwaju idà, nigbati kò sí ẹniti nlepa: ẹnyin ki 
yio si lí agbara lati duro niwaju awọn ọtá nyin. 

38 Ẹnyin o si ṣegbé ninu awọn orilẹ—ẹ̀de, 
ilẹ awọn ọtá nyin yio si mú nyin jẹ. 

38 Ati awọn ti o kù ninu nyin yio si joro 
ninu ẹ̀ṣẹ wọn ni ilẹ awọn ọtá nyin; ati nitori 
ẹ̀ṣẹ awọn baba wọn pẹlu ni nwọn o ma joro 
pẹlu wọn. 

40 Bi nwọn ba si jẹwọ irekọja wọn, ati irekọja 
awọn baba wọn, pẹlu òtẹ wọn ti nwọn ti ṣe si 
mi, ati pẹlu nitoripe nwọn ti rìn lodi si mi; 

41 Emi pẹlu rìn lodi si wọn, mo si mú wọn 
Wá si ilẹ awọn ọtá wọn: njẹ bi àiya wọn alaikọlà 
ba rẹ̀silẹ, ti nwọn ba si gbà ibawi ẹ̀ṣẹ wọn; 

42 Nigbana li emi o ranti majẹmu mi pẹlu 
Jakobu; ati majẹmu mi pẹlu Isaaki, ati majẹ— 
mu mi pẹlu Abrahamu li emi o ranti; emi o si 
ranti ilẹ na. 

43 Nwọn o si fi ilẹ na silẹ, on o si ni isimi rẹ̀, 
nigbati o ba di ahoro li aisí wọn; nwọn o si gbà 
ibawi ẹ̀ṣẹ wọn: nitoripe, ani nitoripe nwọr: gàn 
idajọ mi, ati ọkàn wọn korira ìlana mi. 

44 Ṣugbọn sibẹ̀ ninu gbogbo eyina, nigbati 
nwọn ba wà ni ilẹ awọn ọtá wọn, emi ki yio 


LEFITIKU. 26, 27 
tà wọn nii, bẹli emi ki yio korira wọn, lati run 
wọn patapata, ati lati dà majẹmu mi pẹlu 
wọn: nitoripe Emi li OLUWA Ọlọrun wọn: 

45 Ṣugbọn nitori wọn emi o ranti majẹmu 
awọn baba nla wọn, ti mo mú lati ilẹ Egipti 
jade wá li oju awọn orilẹ—ẹ̀de, ki emi ki o le 
ma ṣe Ọlọrun wọn: Emi li OLUWA. 

46 Wọnyi ni ìlana ati idajọ, ati ofin ti OLUWA 
dásilẹ, lárin on ati awọn ọmọ Israeli li òke Si— 
nai nipa ọwọ Mose. 


2 7 1OLUWA si sọ fun Mose pe, 
2Sọ fun awọn ọmọ Israeli, ki o si Wi 


fun wọn pe, Nigbati enia kan ba jẹ ẹjẹ pataki 
kan, ki awọn enia na ki o jẹ ti OLUWA gẹgẹ bi 
idiyelé rẹ. 

3 Idiyelé rẹ fun ọkunrin yio si jẹ lati ẹni ogún 
ọdún lọ titi di ọgọta ọdún, idiyelé rẹ yio si jẹ 
adọta ṣekeli fadakà, gẹgẹ bi ṣekeli ibi mim€6. 

4 Bi on ba si ṣe obinrin, njẹ ki idiyelé rẹ ki o 
jẹ ọgbọn ṣekeli. 

5 Bi o ba si ṣepe lati ọmọ ọdún marun lọ, 
titi di ẹni ogún ọdún, njẹ ki idiyelé rẹ ki o jẹ 
ogún ṣekeli fun ọkunrin, ati fun obinrin 
ṣekeli mẹwa. 

6 Bi o ba si ṣepe lati ọmọ oṣù kan lọ titi di 
ọmọ ọdún marun, njẹ ki idiyelé rẹ fun ọkun— 
rin ki o jẹ ṣekeli fadakà marun, ati fun obi— 
nrin, idiyelé rẹ yio jẹ ṣekeli fadakà mẹta. 

2 Bi o ba si ṣe lati ẹni ọgọta ọdún lọ tabi jù bẹ 
lọ; bi o ba jẹ ọkunrin, njẹ ki idiyelé rẹ ki o jẹ 
ṣekeli mẹdogun, ati fun obinrin ṣekeli mẹwa. 

8Ṣugbọn bi on ba ṣe talakà jù idiyele lọ, 
njẹ ki o lọ siwaju alufa, ki alufa ki o diyelé e; 
gẹgẹ bi agbara ẹniti o jẹ ẹjẹ na ni ki alufa ki o 
diyelé e. 

9 Bi o ba si ṣepe ẹran ni, ninu eyiti enia mú 
ọrẹ-ẹbọ tò OLUWA wá, gbogbo eyiti ẹnikẹni 
ba múwa ninu irú nkan wọnni fun OLUWA ki 
o jẹ mim. 

10 On kò gbọdọ pa a dà, bẹni kò gbọdọ pàrọ 
rẹ̀, rere fun buburu, tabi buburu fun rere: bi o 
ba ṣepe yio pàrọ rẹ̀ rára, ẹran fun ẹran, njẹ on 
ati ipàrọ rẹ̀ yio si jẹ mim€. 

t1 Bi o ba si ṣepe ẹran alaimô kan ni, ninu 
eyiti nwọn kò mú rubọ si OLUWA, njẹ ki o mú 
ẹran na Wá siwaju alufa: 

12Ki alufa ki o si diyelé e, ibaṣe rere tabi 
buburu: bi iwọ alufa ba ti diyelé e, bẹni ki o ri. 

13 Ṣugbọn bi o ba fẹ̀ rà a pada rára, njẹ ki o 
fi idamarun rẹ̀ kún idiyelé rẹ. 

14 Bi enia kan yio ba si yà ile rẹ̀ sọtò lati jẹ 
mimẹ̀ fun OLUWA, njẹ ki alufa ki o diyelé e, 


NUMERI 1 
ibaṣe rere tabi buburu: bi alufa ba ti diyelé e, 
bẹ̀ni ki o ri. 

15 Ati bi ẹniti o yà a sòtọ ba nfẹ̀ rà ile rẹ̀ 
pada, njẹ ki o fi idamarun owo idiyelé rẹ̀ kún 
u, yio si jẹ tirẹ̀. 

16 Bi enia kan ba si nfẹ yà ninu oko ti o jo— 
gún sòtọ fun OLUWA, njẹ ki idiyelé rẹ ki o jẹ bi 
irugbìn rẹ̀: òṣuwọn homeri irugbìn barle kan 
adọta ṣekeli fadakà. 

17 Bi o ba yà oko rẹ̀ sòtọ lati ọdún jubeli wá, 
gẹgẹ bi idiyelé rẹ bẹni ki o ri. 

18 Ṣugbọn bi o ba yà oko rẹ̀ sọtò lẹhin ọdún 
jubeli, njẹ ki alufa ki o ṣìro owo rẹ̀ fun u, gẹgẹ 
bi ìwọn ọdún ti o kù, titi di ọdún jubeli, a o si 
din i kù ninu idiyelé rẹ. 

19 Ati bi ẹniti o yà oko na sọtò ba fẹ̀ rà a 
pada, njẹ ki o fi idamarun owo idiyelé rẹ kún 
u, yio si jẹ tirẹ̀. 

20 Bi on kò ba si fẹ rà oko na pada, tabi bi o ba ti 
tà oko na fun ẹlomiran, ki a máṣe rà a pada mQ. 

21 Ṣugbọn oko na, nigbati o ba yọ li ọdún 
Jubeli, ki o jẹ mimQ fun OLUWA, bi oko 
ìya—sọtọ; inf rẹ̀ yio jẹ̀ ti alufa. 

22 Ati bi ẹnikan ba yà oko kan sọtọ fun 
OLUWA ti on ti rà, ti ki iṣe ninu oko ti o jogún; 

23 Njẹ ki alufa ki o ṣìro iye idiyelé rẹ̀ fun u, 
titi di ọdún jubeli: ki on ki o si fi idiyelé rẹ li 
Ọjọ na, bi ohun mimQ fun OLUWA. 

24 Ti ọdún jubeli ni ki oko na ki o pada sọdọ 
ẹniti o rà a, ani sọdọ rẹ̀ ti ẹniti ini ilẹ na iṣe. 


106 


25 Ki gbogbo idiyelé rẹ ki o si jẹ gẹgẹ bi 
ṣekeli ibi mim6: ogún gera ni ṣekeli kan. 

26 Kìki akôbi ẹran, ti iṣe akẹbi ti OLUWA, li 
ẹnikan kò gbọdọ yàsọtọ; ibaṣe akọmalu, tabi 
agutan: ti OLUWA ni. 

27 Bi o ba ṣe ti ẹran alaim€Q ni, njẹ ki o gbà a 
silẹ gẹgẹ bi idiyelé rẹ, ki o si fi idamarun rẹ̀ 
kún u: tabi bi kò ba si rà a pada, njẹ ki a tà a, 
gẹgẹ bi idiyelé rẹ. 

28 Ṣugbọn kò sí ohun ìyasọtọ kan, ti enia ba 
yàsọtọ fun OLUWA ninu ohun gbogbo ti o ní, 
ati enia, ati ẹran, ati ilẹ—iní rẹ̀, ti a gbọdọ tà 
tabi ti a gbọdọ rà pada: ohun gbogbo ti a ba 
yàsọtọ mimọ julọ ni si OLUWA. 

29 Kò sí ẹni ìyasọtọ ti a ba yàsọtọ ninu enia, 
ti a le gbàsilẹ; pipa ni ki a pa a. 

30 Ati gbogbo idamẹwa ilẹ na ibaṣe ti 
irugbìn ilẹ na, tabi ti eso igi, ti OLUWA ni: 
mimé ni fun OLUWA. 

31 Bi o ba ṣepe enia ba ràpada rára ninu 
ohun idamẹwa rẹ̀, ki o si fi idamarun kún u. 

32 Ati gbogbo idamẹwa ọwé ẹran, tabi ti 
agbo-ẹran, ani ohunkohun ti o ba kọja labẹ 
ọpá, ki ẹkẹwa ki o jé mim fun OLUWA. 

33 Ki o máṣe yẹ̀ ẹ wò bi o jẹ rere tabi bubu— 
ru, bẹ̀li on kò gbọdọ pàrọ rẹ̀: bi o ba si ṣepe o 
pàrọ rẹ̀ rára, njẹ ati on ati ipàrọ rẹ̀ yio jẹ 
mim$ẹ; a kò gbọdọ rà a pada. 

34 Wọnyi li ofin, ti OLUWA palaṣẹ fun Mose 
fun awọn ọmọ Israeli li òke Sinai. 


IWE KẸRIN TI MOSE, 
TI A NPE NI 


NUMERI 


l 1OLUWA si sọ fun Mose ni ijù Sinai, ninu 
agọ ajọ, li ọjọ kini oṣii keji, li ọdún keji, ti 
nwọn jade lati ilẹ Egipti wá, wipe, 

2Ẹ kaye gbogbo ijọ awọn ọmọ Israeli, nipa 
idile wọn, nipa ile baba wọn, gẹgẹ bi iye 
orukọ, olukuluku ọkunrin, nipa ori wọn; 

3 Lati ẹni ogún ọdún lọ ati jù bẹ lọ, gbogbo 
awọn ti o le jade lọ si ogun ni Israeli, iwọ ati 
Aaroni ni ki o kaye wọn gẹgẹ bi ogun wọn. 

4 Ki ọkunrin kọkan lati inu olukuluku ẹ̀ya ki 
o si wà pẹlu nyin; ki olukuluku jẹ̀ olori ile 
awọn baba rẹ̀. 

5 Wọnyi si li orukọ awọn ọkunrin na ti yio 
duro pẹlu nyin: ti Reubeni; Elisuri ọmọ 
Ṣedeuri. 


6 Ti Simeoni; Ṣelumieli ọmọ Suriṣaddai. 

7 Ti Juda; Naṣoni ọmọ Amminadabu. 

8 Ti Issakari; Netaneli ọmọ Suari. 

9 Ti Sebuluni; Eliabu ọmọ Heloni. 

10 Ti awọn ọmọ Josefu: ti Efraimu; Elliṣama 
ọmọ Ammihudu: ti Manasse; Gamalieli ọmọ 
Pedasuru. 

11 Ti Benjamini; Abidani ọmọ Gideoni. 

12 Ti Dani; Ahieseri ọmọ Ammiṣaddai. 

13 Ti Aṣeri; Pagjeli ọmọ Okanri. 

14 Ti Gadi; Eliasafu ọmọ Deueli. 

15 Ti Naftali; Ahira ọmọ Enani. 

16 Wọnyi li awọn ti a yàn ninu ijọ, olori ẹ̀ya 
awọn baba wọn, awọn olori ẹgbẹgbẹrun ni 
Israeli. 


107 


17 Ati Mose ati Aaroni mú awọn ọkunrin 
Wọnyi ti a pẹ̀ li orukọ: 

18 Nwọn si pẹ̀ gbogbo ijọ enia pò li ọjò kini 
oṣù keji, nwọn si pìtan iran wọn gẹgẹ bi idile 
wọn, nipa ile baba wọn, gẹgẹ bi iye orukọ, lati 
ẹni ogún ọdún lọ ati jù bẹ̀ lọ, nipa ori wọn. 

19 Bi OLUWA ti paṣẹ fun Mose, bẹli o si kaye 
wọn ni ijù Sinai. 

20 Ati awọn ọmọ Reubeni, akẹ̀bi Israeli, iran 
wọn, nipa idile wọn, nipa ile baba wọn, gẹgẹ bi 
iye orukọ, nipa ori wọn, gbogbo ọkunrin lati 
ẹni ogún ọdún lọ ati jù bẹ lọ, gbogbo awọn ti o 
le jade lọ si ogun; 

21 Awọn ti a kà ninu wọn, ninu ẹ̀ya Reubeni, 
o jẹ ẹgba mẹtalelogun o le ẹdẹgbẹta. 

22 Ti awọn ọmọ Simeoni, iran wọn, nipa 
idile wọn, nipa ile baba wọn, awọn ti a kà 
ninu wọn, gẹgẹ bi iye orukọ, nipa ori wọn, 
gbogbo ọkunrin lati ẹni ogún ọdún lọ ati jù bẹ 
lọ, gbogbo awọn ti o le jade lọ si ogun; 

23 Awọn ti a kà ninu wọn, ninu ẹ̀ya Simeoni, 
o jẹ ẹgba mọkandilọgbòn o le ẹdegbeje. 

24 Ti awọn ọmọ Gadi, iran wọn, nipa idile 
Wọn, nipa ile baba wọn, gẹgẹ bi iye orukọ, lati 
ẹni ogún ọdún lọ ati jù bẹ lọ, gbogbo awọn ti 
o le jade lọ si ogun; 

25 Awọn ti a kà ninu wọn, ninu ẹ̀ya Gadi, o 
jẹ ẹgba mejilelogun o le adọtalelẹgbẹjọ. 

26 Ti awọn ọmọ Juda, iran wọn, nipa idile 
Wọn, nipa ile baba wọn, gẹgẹ bi iye orukọ, lati 
ẹni ogún ọdún lọ ati jù bẹ lọ, gbogbo awọn ti 
o le jade lọ si ogun; 

27 Awọn ti a kà ninu wọn, ninu ẹ̀ya Juda, o 
jẹ ẹgbá mẹtadilogoji o le ẹgbẹ̀ta. 

28 Ti awọn ọmọ Issakari, iran wọn, nipa idile 
Wọn, nipa ile baba wọn, gẹgẹ bi iye orukọ, lati 
ẹni ogún ọdún lọ ati jù bẹ lọ, gbogbo awọn ti o 
le jade lọ si ogun; 

29 Awọn ti a kà ninu wọn, ninu ẹ̀ya Issakari, 
o jẹ ẹgbá mẹtadilọgbòn o le irinwo. 

30 Ti awọn ọmọ Sebuluni, iran wọn, nipa 
idile wọn, nipa ile baba wọn, gẹgẹ bi iye 
orukọ, lati ẹni ogún ọdún lọ ati jù bẹ̀ lọ, 
gbogbo awọn ti o le jade lọ si ogun; 

31 Awọn ti a kà ninu wọn, ninu ẹ̀ya Sebulu— 
ni, o jẹ ẹgbá mejidilọgbọn o le egbeje. 

32 Ti awọn ọmọ Josefu, eyinì ni, ti awọn 
ọmọ Efraimu, iran wọn, nipa idile wọn, nipa 
ile baba wọn, gẹgẹ bi iye orukọ, lati ẹni ogún 
ọdún lọ ati jù bẹ lọ, gbogbo awọn ti o le jade 
lọ si ogun; 

33 Awọn ti a kà ninu wọn, ninu ẹ̀ya Efraimu, 
o jẹ ọkẹ meji o le ẹdẹgbẹta. 


NUMERI 1 
34 Ti awọn ọmọ Manasse, iran wọn, nipa 
idile wọn, nipa ile baba wọn, gẹgẹ bi iye orukọ, 
lati ẹni ogún ọdún lọ ati jù bẹ̀ lọ, gbogbo awọn 
ti o le jade lọ si ogun; 

35 Awọn ti a kà ninu wọn, ninu ẹ̀ya Manas— 
se, o jẹ ẹgba mẹrindilogun o le igba. 

36 Ti awọn ọmọ Benjamini, iran wọn, nipa 
idile wọn, nipa ile baba wọn, gẹgẹ bi iye orukọ, 
lati ẹni ogún ọdún lọ ati jù bẹ lọ, gbogbo awọn 
ti o le jade lọ si ogun; 

37 Awọn ti a kà ninu wọn, ninu ẹ̀ya Benja— 
mini, o jẹ ẹgbá mẹtadilogun o le egbeje. 

38 Ti awọn ọmọ Dani, iran wọn, nipa idile 
Wọn, nipa ile baba wọn, gẹgẹ bi iye orukọ, lati 
ẹni ogún ọdún lọ ati jù bẹ lọ, gbogbo awọn ti 
o le jade lọ si ogun; 

39 Awọn ti a kà ninu wọn, ninu ẹ̀ya Dani, o 
jẹ ẹgbá mọkanlelọgbòn o le ẹdẹgbẹrin. 

40 Ti awọn ọmọ Aṣeri, iran wọn, nipa idile 
wọn, nipa ile baba wọn, gẹgẹ bi iye orukọ, lati 
ẹni ogún ọdún lọ ati jù bẹ̀ lọ, gbogbo awọn ti 
o le jade lọ si ogun; 

41 Awọn ti a kà ninu wọn, ninu ẹ̀ya Aṣeri, o 
jẹ ọkẹ meji o le ẹdẹgbẹjọ. 

42 Ti awọn ọmọ Naftali, iran wọn, nipa idile 
Wọn, nipa ile baba wọn, gẹgẹ bi iye orukọ, lati 
ẹni ogún ọdún lọ ati jù bẹ̀ lọ, gbogbo awọn ti 
o le jade lọ si ogun; 

43 Awọn ti a kà ninu wọn, ninu ẹ̀ya Naftali, 
o jẹ ẹgba mẹrindílọgbòn o le egbeje. 

44 Wọnyi li awọn ti a kà, ti Mose ati Aaroni 
kà, ati awọn olori Israeli, ọkunrin mejila: olu— 
kuluku wà fun ile awọn baba rẹ̀. 

45 Bẹni gbogbo awọn ti a kà ninu awọn 
ọmọ Israeli, nipa ile baba wọn, lati ẹni ogún 
ọdún lọ ati jù bẹ̀ lọ, gbogbo awọn ti o le jade 
lọ si ogun ni Israeli; 

46 Ani gbogbo awọn ti a kà o jẹ ọgbòn ọkẹ 
enia o le egbejidilogun din ádọta. 

47 Ṣugbọn awọn ọmọ Lefi gẹgẹ bi ẹ̀ya baba 
Wọn li a kò kà mQ wọn. 

48 Nitoripe OLUWA ti sọ fun Mose pe, 

49 Kìki ẹ̀ya Lefi ni ki iwọ ki o máṣe kà, bẹni ki 
ìwọ ki o máṣe kà iye wọn mô6 awọn ọmọ Israeli. 

50 Ṣugbọn ki iwọ ki o yàn awọn ọmọ Lefi sori 
agô éri, ati sori gbogbo ohun-—ẹ̀lo rẹ̀, ati sori 
ohun gbogbo ti iṣe tirẹ̀: awọn ni ki o ma rù agẹ, 
ati gbogbo ohun-ẹ̀lo rẹ̀; awọn ni yio si ma ṣe 
iṣẹ-ìsin rẹ̀, ki nwọn ki o si dúô yi ag6ô na ká. 

51 Nigbati agọ na ba si ṣí siwaju, ki awọn 
ọmọ Lefi ki o tú u palẹ: nigbati nwọn o ba si 
pa agọ na, awọn ọmọ Lefi ni ki o gbé e duro: 
alejé ti o ba sunmọtosi, pipa ni. 


NUMERI 1—3 

52 Ki awọn ọmọ Israeli ki o si pa agẹ wọn, 
olukuluku ni ibudé rẹ̀, ati olukuluku lẹba 
ọpagun rẹ̀, gẹgẹ bi ogun wọn. 

53 Ṣugbọn awọn ọmọ Lefi ni ki o dô yi agọ 
erí na ká, ki ibinu ki o má ba si lara ijọ awọn 
ọmọ Israeli: ki awọn ọmọ Lefi ki o si ma ṣe 
itọju ag6 ẹrí na. 

54 Bayi ni awọn ọmọ Israeli si ṣe; gẹgẹ bi 
gbogbo eyiti OLUWA ti paṣẹ fun Mose, bẹni 


nwọn ṣe. 

2 1 OLUWA si sọ fun Mose ati fun Aaroni pe, 
2 Ki olukuluku awọn ọmọ Israeli ki o pa 

agọ rẹ̀ lẹba ọpagun rẹ̀, pẹlu asia ile baba wọn: 

ki nwọn ki o pagọ kọjusi agọ ajọ yiká. 

3 Ki awọn ti iṣe ti ọpagun ibudô Juda ki o dé 
ni ìha ìla—ôrùn si ìha ìla—ôrùn, gẹgẹ bi ogun 
wọn: Naṣoni ọmọ Amminadabu yio si jẹ̀ olori 
awọn ọmọ Juda. 

4 Ati ogun rẹ̀, ati awọn ti a kà ninu wọn, jẹ 
ẹgba mẹtadilogoji o le ẹgbẹta. 

5 Ati awọn ti o pagQ gbò e ki o jẹ ẹ̀ya Issaka— 
ri: Netaneli ọmọ Suari yio si j€ olori awọn ọmọ 
Issakari: 

6 Ati ogun rẹ̀, ati awọn ti a kà ninu wọn, jẹ 
ẹgba mẹtadilọgbòn o le irinwo. 

7 Ati ẹ̀ya Sebuluni: Eliabu ọmọ Heloni yio si 
jẹ olori awọn ọmọ Sebuluni: 

8 Ati ogun rẹ̀, ati awọn ti a kà ninu wọn, jẹ 
ẹgba mejidilọgbòn o le egbeje. 

9 Gbogbo awọn ti a kà ni ibudô Juda jẹ ẹgba 
mẹtaleladọrun o le irinwo, gẹgẹ bi ogun wọn. 
Awọn yi ni yio kẹ ṣí. 

10 Ni ìha gusù ni ki ọpagun ibudô Reubeni ki 
o wà, gẹgẹ bi ogun wọn: Elisuru ọmọ Ṣedeuru 
yio si jẹ olori awọn ọmọ Reubeni: 

11 Ati ogun rẹ̀, ati awọn ti a kà ninu wọn, jẹ 
ẹgba mẹtalelogun o le ẹdẹgbẹta. 

12 Ati awọn ti o pagé tì i ki o jẹ ẹ̀ya Simeoni: 
Ṣelumieli ọmọ Suriṣaddai ni yio si jẹ olori 
awọn ọmọ Simeoni: 

13 Ati ogun rẹ̀, ati awọn ti a kà ninu wọn, jẹ 
ẹgba mọkandilọgbòn o le ẹdegbeje. 

14 Ati ẹ̀ya Gadi: Eliasafu ọmọ Deueli ni yio 
si jẹ olori ogun ti awọn ọmọ Gadi: 

15 Ati ogun rẹ̀, ati awọn ti a kà ninu wọn, jẹ 
ẹgba mejilelogun o le adọtalelẹgbẹjọ. 

16 Gbogbo awọn ti a kà ni ibudô Reubeni jẹ 
ẹgba marundilọgọrin o le adọtalelegbeje, gẹgẹ 
bi ogun wọn. Awọn ni yio si ṣí ṣikeji. 

17 Nigbana ni agQ ajọ yio si ṣí, pẹlu ibudô, 
awọn ọmọ Lefi lárin ibudé: bi nwọn ti dô bẹ̀ni 
nwọn o ṣí, olukuluku ni ipò rẹ̀, pẹlu ọpagun wọn. 


1o8 


18Ni ìha ìwọ—ôrùn ni ki ọpagun ibudô 
Efraimu ki o wà gẹgẹ bi ogun wọn: Eliṣama ọmọ 
Ammihudu yio si jẹ olori awọn ọmọ Efraimu: 

18 Ati ogun rẹ̀, ati awọn ti a kà ninu wọn, jé 
ọkẹ meji o le ẹdẹgbẹta. 

20 Ati lẹba rẹ̀ ni ki ẹ̀ya Manasse ki o wà: 
Gamalieli ọmọ Pedahsuru yio si jẹ olori awọn 
ọmọ Manasse: 

21 Ati ogun rẹ̀, ati awọn ti a ká ninu wọn, jẹ 
ẹgba mẹrindilogun o le igba. 

22 Ati ẹ̀ya Benjamini: Abidani ọmọ Gideoni 
yio si jẹ olori awọn ọmọ Benjamini: 

23 Ati ogun rẹ̀, ati awọn ti a kà ninu wọn, jẹ 
ẹgba mẹtadilogun o le egbeje. 

24 Gbogbo awọn ti a kà ni ibudô Efraimu, jẹ 
ẹgba mẹrinleládọta o le ọgọrun, gẹgẹ bi ogun 
wọn. Awọn ni yio si ṣí ṣikẹta. 

25 Ọpagun ibudô Dani ni ki o wà ni ìha ariwa 
gẹgẹ bi ogun wọn: Ahieseri ọmọ Ammiṣaddai 
yio si jẹ olori awọn ọmọ Dani. 

26 Ati ogun rẹ̀, ati awọn ti a kà ninu wọn, jẹ 
ẹgba mọkanlelọgbòn o le ẹdẹgbẹrin. 

2? Ati awọn ti o dé tì i ni ki o jẹ ẹ̀ya Aṣeri: Pa— 
gjelì ọmọ Okrani yio si jẹ olori awọn ọmọ Aṣeri: 

28 Ati ogun rẹ̀, ati awọn ti a kà ninu Wọn, jẹ 
ọkẹ meji o le ẹdẹgbẹjọ. 

29 Ati ẹ̀ya Naftali: Ahira ọmọ Enani yio si jẹ 
olori awọn ọmọ Naftali: 

30 Ati ogun rẹ̀, ati awọn ti a kà ninu wọn, jẹ̀ 
ẹgba mẹrindilọgbòn o le egbeje. 

31 Gbogbo awọn ti a kà ni ibudô Dani, jẹ̀ 
ẹgba mejidilọgọrin o le ẹgbẹjọ. Awọn ni yio ṣí 
kẹhin pẹlu ọpagun wọn. 

32 Eyi li awọn ti a kà ninu awọn ọmọ Israeli 
gẹgẹ bi ile baba wọn: gbogbo awọn ti a kà ni 
ibudô gẹgẹ bi ogun wọn, jẹ ọgbọn ọkẹ o le 
egbejidilogun din aádọta. 

33 Ṣugbọn awọn ọmọ Lefi li a kò kà mẹ 
awọn ọmọ Israeli; bi OLUWA ti paṣẹ fun Mose. 

34 Awọn ọmọ Israeli si ṣe gẹgẹ bi gbogbo 
eyiti OLUWA paṣẹ fun Mose: bẹni nwọn si dô 
pẹlu ọpagun wọn, bẹ̀ni nwọn si nṣí, olukulu— 
ku nipa idile wọn, gẹgẹ bi ile baba wọn. 


1 WỌNYI si li awọn iran Aaroni ati Mose 
li ọjẹ ti OLUWA bá Mose sòrọ li òke Sinai. 
2Wọnyi si li orukọ awọn ọmọ Aaroni; 
Nadabu akọbi, ati Abihu, Eleasari, ati Itamari. 
3 Wọnyi li orukọ awọn ọmọ Aaroni, awọn 
alufa ti a ta orúro si wọn li ori, ẹniti o yàsọtọ 
lati ma ṣe iranṣẹ ni ipò iṣẹ alufa. 
4 Nadabu ati Abihu si kú niwaju OLUWA, 
nigbati nwọn rubọ iná àjeji niwaju OLUWA ni 


no9 


ijù Sinai, nwọn kò si lí ọmọ: ati Eleasari ati 
Itamari nṣe iṣẹ alufa niwaju Aaroni baba wọn. 

5 OLUWA si sọ fun Mose pe, 

6 Mú ẹ̀ya Lefi sunmọtosi, ki o si mú wọn wá 
siwaju Aaroni alufa, ki nwọn le ma ṣe iranṣẹ 
fun u. 

?Ki nwọn ki o ma pa aṣẹ rẹ̀ mẹ, ati aṣẹ 
gbogbo ajọ niwaju ago ajọ, lati ṣe iṣẹ—ìsin agẹ. 

8 Ki nwọn ki o si ma pa gbogbo ohun-ẹ̀lo agẹ 
ajọ mẹ, ati aṣẹ awọn ọmọ Israeli, lati ṣe iṣẹ—ìsin 
agQ. 

9 Ki iwọ ki o si fi awọn ọmọ Lefi fun Aaroni 
ati fun awọn ọmọ rẹ̀: patapata li a fi wọn fun u 
ninu awọn ọmọ Israeli. 

10 Ki iwọ ki o si yàn Aaroni ati awọn ọmọ 
rẹ̀, ki nwọn ki o si ma duro si iṣẹalufa wọn: 
alejò ti o ba si sunmọtosi pipa ni ki a pa a. 

TI OLUWA si sọ fun Mose pe, 

12 Ati emi, kiyesi i, emi ti gbà awọn ọmọ 
Lefi kuro lárin awọn ọmọ Israeli ni ipò 
gbogbo akẹ̀bi ti o ṣí inu ninu awọn ọmọ Is— 
Taeli; nitorina ti emi li awọn ọmọ Lefi iṣe: 

13 Nitoripe ti emi ni gbogbo akébi; nitoripe 
li ọjẹ na ti mo kọlù gbogbo akọbi ni ilẹ Egipti, 
ni mo yà gbogbo akébi sòtọ fun ara mi ni Is— 
Taeli, ati enia ati ẹran: ti emi ni nwọn o ma ṣe: 
Emi li OLUWA. 

14 OLUWA si sọ fun Mose ni ijù Sinai pe, 

15 Kaye awọn ọmọ Lefi gẹgẹ bi ile baba 
wọn, nipa idile wọn: gbogbo ọkunrin lati ẹni 
oṣù kan lọ ati jù bẹ lọ, ni ki iwọ ki o kà wọn. 

16 Mose si kà wọn gẹgẹ bi òrọ OLUWA, bi a 
ti paṣẹ fun u. 

12? Wọnyi si ni awọn ọmọ Lefi gẹgẹ bi orukọ 
wọn; Ge:ṣoni, ati Kohati, ati Merari. 

16 Wọnyi si ni orukọ awọn ọmọ Gerṣoni 
gẹgẹ bi idile wọn; Libni ati Ṣimei. 

19 Ati awọn ọmọ Kohati gẹgẹ bi idile wọn: 
Amramu, ati Ishari, Hebroni, ati Usieli. 

20 Ati awọn ọmọ Merari gẹgẹ bi idile wọn; 
Mali, ati Muṣi. Wọnyi ni awọn idile Lefi gẹgẹ 
bi ile baba wọn. 

21 Ti Gerṣoni ni idile awọn ọmọ Libni, ati 
idile awọn ọmọ Ṣimei; wọnyi ni idile awọn 
ọmọ Ge:ṣoni. 

22 Awọn ti a kà ninu wọn, gẹgẹ bi iye 
gbogbo awọn ọkunrin, lati ẹni oṣù kan lọ ati 
jù bẹ lọ, ani iye awọn ti a kà ninu wọn, jẹ 
ẹgbata o le ẹdẹgbẹjọ. 

23 Awọn idile awọn ọmọ Gerṣoni ni ki o dô 
lẹhin agẹ ni ìha ìwọ—ôrùn. 

24 Ati Eliasafu ọmọ Laeli ni ki o ṣe olori ile 
baba awọn ọmọ Gerṣoni. 


NUMERI 3 
25 Ati itọju awọn ọmọ Gerṣoni ninu agọ ajọ 
ni, Agé, ibori rẹ̀, ati aṣọ—isorò ti ẹnu—òna agẹ 
ajọ, 

26 Ati aṣọ isorọ ti agbalá, ati aṣọtita ti ẹnu— 
òna agbalá, ti mbẹ lẹba agQ, ati lẹba pẹpẹ 
yiká, ati okùn rẹ̀ fun gbogbo iṣẹ—ìsin rẹ̀. 

2? Ati ti Kohati ni idile awọn ọmọ Amramu, 
ati idile ti awọn ọmọ Ishari, ati idile ti awọn 
ọmọ Hebroni, ati idile ti awọn ọmọ Ussieli: 
wọnyi ni idile awọn ọmọ Kohati. 

28 Gẹgẹ bi iye gbogbo awọn ọkunrin lati ẹni 
oṣù kan lọ ati jù bẹ lọ, nwọn j€ ẹgba mẹrin o 
le ẹgbẹta, ti nṣe itọju ibi—mim6Q. 

29 Awọn idile ti awọn ọmọ Kohati ni ki o 
pagQ lẹba agọ si ìha gusù. 

30 Ati Elisafani ọmọ Usieli ni ki o ṣe olori ile 
baba awọn idile awọn ọmọ Kohati. 

31 Apoti, ati tabeli, ati ọpá—fitila, ati pẹpẹ 
wọnni, ati ohun-—ẹ̀lo ibi—mimẹ̀, eyiti nwọn fi 
nṣe iṣẹ alufa, ati aṣọ—tita, ati gbogbo ohun-ẹ̀lo 
iṣẹ-ìsin rẹ̀, ni yio j$ ohun itọju wọn. 

32 Eleasari ọmọ Aaroni alufa ni yio si ṣe 
olori awọn olori awọn ọmọ Lefi, on ni yio si 
ma ṣe itọju awọn ti nṣe itọju ibi—mim€. 

33 Ti Merari ni idile awọn ọmọ Mali, ati 
idile awọn ọmọ Musi: wọnyi ni idile Merari. 

34 Ati awọn ti a kà ninu wọn, gẹgẹ bi iye 
gbogbo awọn ọkunrin, lati ọmọ oṣù kan lọ ati 
jù bẹ lọ, nwọn jẹ ọgbọkanlelọgbòn. 

35 Ati Surieli ọmọ Abihaili ni ki o ṣe olori ile 
baba awọn idile Merari; ki nwọn ki o dô ni 
ìhà agọ si ìhà ariwa. 

36 Iṣẹ itọju awọn ọmọ Merari yio si jẹ apáko 
ag6, ati ọpá—idabu rẹ̀, ati opô rẹ̀, ati ihò—ìtẹbọ 
rẹ̀, ati gbogbo ohun-—ẹ̀lo rẹ̀, ati gbogbo ohun— 
ẹ̀lo ìsin rẹ̀; 

3? Ati opô agbalá yiká, ati ihò—ìtẹbọ wọn, 
ati ékàn wọn, ati okùn wọn. 

38 Ṣugbọn awọn ti o pagẹ niwaju agé na, si 
ìha ìla—ôrùn, ani niwaju agọ ajọ si ìha ìla— 
ôrùn ni, ki o jẹ Mose, ati Aaroni ati awọn ọmọ 
rẹ̀, ti nwọn nṣe itọju ibi—mimẹ, fun itọju 
awọn ọmọ Israeli; alejò ti o ba si sunmọtosi 
pipa li a o pa a. 

39 Gbogbo awọn ti a kà ninu awọn ọmọ 
Lefi, ti Mose ati Aaroni kà nipa aṣẹ OLUWA, 
gẹgẹ bi idile wọn, gbogbo awọn ọkunrin lati 
ọmọ oṣù kan lọ ati jù bẹ lọ, nwọn jẹ ẹgba mọ-— 
kanla, 

40 OLUWA si sọ fun Mose pe, Kà gbogbo 
awọn akẹ̀bi ọkunrin awọn ọmọ Israeli lati 
ọmọ oṣù kan lọ ati jù bẹ lọ, ki o si gbà iye 
orukọ wọn. 


NUMERI 3,4 

41 Ki iwọ ki o si gbà awọn ọmọ Lefi fun mi 
(Emi li OLUWA) ni ipò gbogbo awọn akẹ̀bi 
ninu awọn ọmọ Israeli; ati ohun—ẹ̀sin awọn 
ọmọ Lefi, ni ipò gbogbo awọn akQẹ̀bi ninu 
ohun-ẹ̀sin awọn ọmọ Israeli. 

42 Mose si kà gbogbo awọn akẹ̀bi ninu 
awọn ọmọ Israeli, bi OLUWA ti paṣẹ fun u. 

43 Ati gbogbo awọn akQbi ọkunrin nipa iye 
orukọ, lati ọmọ oṣù: kan lọ ati jù bẹ lọ ninu 
eyiti a kà ninu wọn, jẹ ẹgba mọkanla o le 
ọrinlugba o din meje. 

44 OLUWA si sọ fun Mose pe, 

45 Gbà awọn ọmọ Lefi ni ipò gbogbo awọn 
akẹ̀bi ninu awọn ọmọ Israeli, ati ohun—òsin 
awọn ọmọ Lefi nipò ohun—ẹòsin wọn; awọn 
ọmọ Lefi yio si jẹ ti emi; Emi li OLUWA. 

46 Ati fun ìrapada awọn ọrinlugba din meje 
ti awọn akẹ̀bi ninu awọn ọmọ Israeli, ti nwọn 
fi ju awọn ọmọ Lefi lọ, 

47 Ani ki o gbà ṣekeli marun—marun li ori 
ẹni kọkan, gẹgẹ bi ṣekeli ibi—mimQ ni ki o gbà 
wọn; (ogun gera ni ṣekeli kan): 

48 Ki o si fi ninu owo na, ani owo ìrapada ti o 
lé ninu wọn, fun Aaroni ati fun awọn ọmọ rẹ̀. 

48 Mose si gbà owo ìrapada lọwọ awọn ti o 
lé lori awọn ti a fi awọn ọmọ Lefi rasilẹ: 

50 Lọwọ awọn akQbi awọn ọmọ Israeli li o 
gbà owo na; egbeje ṣekeli o din marundilogoji, 
gẹgẹ bi ṣekeli ibi mim: 

51 Mose si fi owo awọn ti a rapada fun 
Aaroni ati fun awọn ọmọ rẹ̀, gẹgẹ bi ẹ̀rọ 
OLUWA, gẹgẹ bi OLUWA ti paṣẹ fun Mose. 
4 TOLUWA si sọ fun Mose ati Aaroni pe, 

2Kà iye awọn ọmọ Kohati kuro ninu 
awọn ọmọ Lefi, nipa idile wọn, ile baba wọn, 

3 Lati ẹni ọgbọn ọdún lọ ati jù bẹ lọ, ani titi 
di ẹni aádọta ọdún, gbogbo ẹniti o wò inu 
iṣẹ-ìsin, lati ṣe iṣẹ ninu agQô ajọ. 

4 Eyi ni yio ṣe iṣẹ—ìsin awọn ọmọ Kohati 
ninu agẹ ajọ, niti ohun mim€ julọ wọnni: 

5 Nigbati ibudé ba si ṣí siwaju, Aaroni o wá, 
ati awọn ọmọ rẹ̀, nwọn o si bọ aṣọ—ikele rẹ̀ 
silẹ, nwọn o si fi i bò apoti ẹrí; 

6 Nwọn o fi awọ seali bò o, nwọn o si nà 
aṣọ kìki alarô bò o, nwọn o si tẹ̀ ọpá nì bò ọ. 

7 Ati lori tabili àkara ifihàn nì, ki nwọn ki o 
nà aṣọ alaré kan si, ki nwọn ki o si fi awopọkọ 
sori rẹ̀, ati ṣibi ati awokòto, ati ìgo ohun didà: 
ati àkara ìgbagbogbo nì ki o wà lori rẹ̀: 

8 Ki nwọn ki o si nà aṣọ ododô bò wọn, ki 
nwọn ki o si fi awọ seali bò o, ki nwọn ki o si 
tẹ̀ ọpá rẹ̀ bọ ọ. 


110 


9 Ki nwọn ki o si mú aṣọ alarô kan, ki nwọn 
ki o si fi bò ọpá-fitila nì, ati fitila rẹ̀, ati 
alumagaji rẹ̀, ati awo alumagaji rẹ̀, ati gbogbo 
ohunẹlo oréro rẹ̀, eyiti nwọn fi nṣe iṣẹ rẹ̀. 

10 Ki nwọn ki o si fi on ati gbogbo ohun— 
ẹ̀lo rẹ̀ sinu awọ seali, ki nwọn ki o si gbé e lé 
ori igi. 

ti Ati lori pẹpẹ wurà ni ki nwọn ki o nà aṣọ 
alarô kan si, nwọn o si fi awọ seali bò o, nwọn 
o si tẹ̀ ọpá rẹ̀ bò ọ. 

12 Ki nwọn ki o si kò gbogbo ohunelo ìsin, 
ti nwọn fi nṣe iṣẹ—ìsin ninu ibi—mimQ, ki 
nwọn ki o si fi wọn sinu aṣọ alaré kan, ki 
nwọn ki o si fi awọ seali bò wọn, ki nwon ki o 
si fi wọn kà ori igi. 

13 Ki nwọn ki o si kú 6ru kuro lori pẹpẹ, ki 
nwọn ki o si nà aṣọ elesẹ̀—aluko kan bò o. 

14 Ki nwọn ki o si fi gbogbo ohun—ẹ̀lo rẹ̀ ti 
nwọn fi ṣe iṣẹ—ìsin rẹ̀ sori rẹ̀, awo iná, ati kọ— 
kọrọ ẹran, ati ọkọ—€ru, ati awokòto, ati gbogbo 
ohun-ẹ̀lo pẹpẹ na; ki nwọn ki o si nà awọ seali 
sori rẹ̀, ki nwọn ki o si tẹ ọpá rẹ̀ bò ọ. 

15 Nigbati Aaroni ati awọn ọmọ rẹ̀ ba pari 
ati bò ibi—mim na tán, ati gbogbo ohun—ẹ̀lo 
ibi—mimẹ na, nigbati ibudô yio ba ṣí siwaju; 
lẹhin eyinì, li awọn ọmọ Kohati yio wá lati 
gbé e: ṣugbọn nwọn kò gbọdọ fọwọkàn ohun 
mimẹ̀ kan, ki nwọn ki o má ba kú. Wọnyi li 
ẹrù awọn ọmọ Kohati ninu agẹ ajọ. 

16 Ohun itọju Eleasari ọmọ Aaroni alufa si ni 
ortéro fitila, ati turari didùn, ati ẹbọ ohunjijẹ 
igbagbogbo, ati oréro itasori, ati itọju agô na 
gbogbo, ati ti ohun gbogbo ti mbẹ ninu rẹ̀, 
ninu ibi—miméô nì, ati ohun—ẹ̀lo rẹ̀ na. 

17 OLUWA si sọ fun Mose ati fun Aaroni pe, 

8Ẹ máṣe ke ẹ̀ya idile awọn ọmọ Kohati 
kuro lárin awọn ọmọ Lefi: 

18 Ṣugbọn bayi ni ki ẹ ṣe fun wọn, ki nwọn 
ki o le yẹ̀, ki nwọn ki o má ba kú, nigbati 
nwọn ba sunmọ ohun mim$ô julọ: ki Aaroni 
ati awọn ọmọ rẹ̀ wọnú ilé, ki nwọn si yàn 
wọn olukuluku si iṣẹ rẹ̀ ati si ẹrú rẹ̀; 

20 Ṣugbọn nwọn kò gbọdọ wọle lọ lati wò 
ohun mimé ni iṣẹju kan, ki nwọn ki o má ba kú. 

21 OLUWA si sọ fun Mose pe, 

22 Kà iye awọn ọmọ Gerṣoni pẹlu, gẹgẹ bi 
ìle baba wọn, nipa idile wọn; 

23 Lati ẹni ọgbòn ọdún lọ ati jù bẹ lọ titi di 
ẹni adọta ọdún ni ki o kaye wọn; gbogbo awọn 
ti o wọnu-ile lọ lati ṣe iṣẹ—ìsin, lati ṣe iṣẹ ninu 
agô ajọ. 

24 Eyi ni iṣẹ—ìsin idile awọn ọmọ Gerṣoni, 
lati sìn ati lati rú ẹrú: 


111 


25 Awọn ni yio si ma rù aṣọ—ikele agé, ati 
ago ajọ, ibori rẹ̀, ati ibori awọ seali ti mbẹ lori 
rẹ̀, ati aṣọ—tita fun ẹnu—òna agé ajọ; 

26 Ati aṣọ—isorọ ti agbalá, ati aṣọ—tita fun 
ẹnu--òna agbalá, ti mbẹ lẹba agQ ati lẹba pẹpẹ 
yiká, ati okùn wọn, ati gbogbo ohun—ẹ̀lo 
iṣẹ-ìsin Wọn, ati ohun gbogbo ti a ṣe fun 
wọn; bẹni nwọn o ma sìn. 

2? Nipa aṣẹ Aaroni ati ti awọn ọmọ rẹ̀ ni ki 
gbogbo iṣẹ—ìsin awọn ọmọ Gerṣoni jẹ̀, ni 
gbogbo ẹrù wọn, ati ni gbogbo iṣẹ—ìsin wọn: 
ki ẹnyin si yàn wọn si itọju gbogbo ẹrù wọn. 

28 Eyi ni iṣẹ—ìsin idile awọn ọmọ Gerṣoni 
ninu agọ ajọ: ki itọju wọn ki o si wà li ọwọ 
Itamari ọmọ Aaroni alufa. 

29 Ati awọn ọmọ Merari, ki iwọ ki o kà wọn 
gẹgẹ bi idile wọn, nipa ile baba wọn; 

30 Lati ẹni ọgbòn ọdún lọ ati jù bẹ lọ ani titi 
di. ẹni aádọta ọdún ni ki iwọ ki o kà wọn, 
gbogbo ẹniti o wò inu iṣẹ—ìsin na lati ṣe iṣẹ 
ninu agé ajé. 

31 Eyi si ni itọju ẹrù wọn, gẹgẹ bi gbogbo 
iṣẹ-ìsin wọn ninu agQ ajo; awọn apáko agé, 
ati ọpá—idabu rẹ̀, ati opô rẹ̀, ati ìhò—ìtẹbọ rẹ̀, 

32 Ati opô agbalá yiká, ati ihò-ìtẹbọ wọn, 
ati ékàn wọn, ati okùn wọn, pẹlu ohun—ẹ̀lo 
wọn gbogbo, ati pẹlu ohun—ìsin wọn gbogbo: 
li orukọ li orukọ ni ki ẹnyin ki o kà ohun—ẹ̀lo 
ti iṣe itọju ẹrù wọn. 

33 Eyi ni iṣẹ—ìsin idile awọn ọmọ Merari, 
gẹgẹ bi iṣẹ-ìsin wọn gbogbo, ninu agé ajọ, 
labẹ Itamari ọmọ Aaroni alufa. 

34 Mose ati Aaroni ati awọn olori ijọ awọn 
enia si kà awọn ọmọ Kohati nipa idile wọn, 
ati gẹgẹ bi ile baba wọn, 

35 Lati ẹni ọgbòn ọdún lọ ati jù bẹ lọ ani titi 
di ẹni ádọta ọdún, gbogbo ẹniti o wò inu 
iṣẹ—ìsin na fun iṣẹ ninu agé ajọ: 

36 Awọn ti a si kà ninu wọn nipa idile wọn 
jẹ ẹgbẹrinla o din adọta. 

3? Wọnyi li awọn ti a kà ni idile awọn ọmọ 
Kohati, gbogbo awọn ti o le ṣe iṣẹ—ìsin ninu 
agọ: ajọ, ti Mose ati Aaroni kà, gẹgẹ bi aṣẹ 
OLUWA nipa ọwẹ Mose. 

36 Awọn ti a si kà ninu awọn ọmọ Gerṣoni, 
nipa idile wọn, ati gẹgẹ bi ile baba wọn, 

39 Lati ẹni ọgbòn ọdún lọ ati jù bẹ lọ ani titi 
di ẹni adọta ọdún, gbogbo ẹniti o wò inu 
iṣẹ—ìsin na, fun iṣẹ ninu agô ajọ, 

40 Ani awọn ti a kà ninu wọn, nipa idile wọn, 
gẹgẹ bi ile baba wọn, jẹ ẹgbẹtala o le ọgbọẹn. 

41 Wọnyi li awọn ti a kà ni idile awọn ọmọ 
Gerṣoni, gbogbo awọn ti o ṣe iṣẹ—ìsin ninu 


NUMERI 4, 5 
agẹ̀ ajọ, ti Mose ati Aaroni kà gẹgẹ bi aṣẹ 
OLUWA. 

42 Awọn ti a si kà ni idile awọn ọmọ Merari, 
nipa idile wọn, gẹgẹ bi ile baba wọn, 

43 Lati ẹni ọgbọn ọdún lọ ati jù bẹ lọ, ani titi 
di ẹni adọta ọdún, gbogbo ẹniti o wò inu 
iṣẹ—ìsin na, fun iṣẹ ninu ago ajọ, 

44 Ani awọn ti a kà ninu wọn nipa idile 
wọn jẹ ẹgbẹrindilogun. 

45 Wọnyi li awọn ti a kà ninu idile awọn 
ọmọ Merari, ti Mose ati Aaroni kà gẹgẹ bi aṣẹ 
OLUWA nipa ọwé Mose. 

46 Gbogbo awọn ti a kà ninu awọn ọmọ 
Lefi, ti Mose ati Aaroni ati awọn olori Israeli 
kà, nipa idile wọn, ati gẹgẹ bi ile baba wọn, 

42 Lati ẹni ọgbọn ọdún lọ ati jù b6 lọ ani titi 
di ẹni aádọta ọdún, gbogbo ẹniti o wá lati ṣe 
iṣẹ-ìsin, ati iṣẹ ẹrù ninu agò ajọ, 

48 Ani awọn ti a kà ninu wọn, jẹ ẹgbẹtale— 
lẹgbarin o din ogun. 

49 Gẹgẹ bi aṣẹ OLUWA li a kà wọn nipa ọwọ 
Mose, olukuluku nipa iṣẹ-ìsin rẹ̀, ati gẹgẹ bi 
ẹrù rẹ̀: bẹli a ti ọwé rẹ̀ kà wọn, bi OLUWA ti fi 


aṣẹ fun Mose. 
5 TOLUWA si sọ fun Mose pe, 

2Paṣẹ fun awọn ọmọ Israeli, ki nwọn ki o 
yọ gbogbo adẹ̀tẹ kuro ni ibudô, ati gbogbo ẹniti 
o ní isun, ati ẹnikẹni ti o di alaimô nipa okú: 

3 Ati ọkunrin ati obinrin ni ki ẹnyin ki o yọ 
kuro, lẹhin ode ibudô ni ki ẹ fi wọn si; ki 
nwọn ki o máṣe sọ ibudô wọn di alaimẹ̀, larin 
eyiti Emi ngbé. 

4 Awọn ọmọ Israeli si ṣe bẹ, nwọn si yọ 
wọn sẹhin ibudé: bi OLUWA ti sọ fun Mose, 
bẹ̀ li awọn ọmọ Israeli ṣe. 

5 OLUWA si sọ fun Mose pe, 

6 Sọ fun awọn ọmọ Israeli pe, Nigbati ọkun— 
rin kan tabi obinrin kan ba dá ẹ̀ṣẹkẹṣẹ ti enia 
ida, ti o ṣe irekọja si OLUWA, ti oluwarẹ̀ si jẹ̀bi; 

? Nigbana ni ki nwọn ki o jẹwọ ẹ̀ṣẹ ti 
nwọn ṣẹ̀: ki o si san ẹsan ẹ̀ṣẹ rẹ̀ li oju—owo, 
ki o si fi idamarun rẹ̀ lé e, ki o si fi i fun ẹniti 
on jẹbi rẹ̀. 

8 Bi o ba si ṣepe ọkunrin na kò ní ibatan 
kan lati san ẹsan ẹ̀ṣẹ na fun, ki a san ẹsan na 
fun OLUWA, ani fun alufa; pẹlu àgbo ẹ̀tutu, ti a 
ofi ṣẹ̀tutu fun u. 

9 Ati gbogbo ẹbọ agbesọsoke ohun mimQ 
gbogbo ti awọn ọmọ Israeli, ti nwọn mú tẹ 
alufa wá, yio jẹ tirẹ̀. 

10 Ati ohun mim olukuluku, ki o jẹ̀ tirẹ̀: 
ohunkohun ti ẹnikan ba fi fun alufa ki o jẹ̀ tirẹ̀. 


NUMERI 5, 6 

11 OLUWA si sọ fun Mose pe, 

12Sọ fun awọn ọmọ Israeli, ki o si wi fun 
Wọn pe, Bi aya ọkunrin kan ba yapa, ti o si ṣẹ̀ ẹ, 

13 Ti ọkunrin kan si bá a dàpọ, ti o si pam 
fun ọkọ rẹ̀, ti o si sin, ti on si di ẹni ìbàjẹ̀,, ti kò 
si sí ẹlẹri kan si i, ti a kò si mú u mọ ọ, 

14 Ti ẹmi owú ba dé si i, ti o si njowú aya rẹ̀, 
ti obinrin na si di ẹni ìbàjẹ: tabi bi ẹmi owú ba 
dé si i, ti o si njowú aya rẹ̀, ṣugbọn ti on kò di 
ẹni ibàjẹ: 

15 Nigbana ni ki ọkunrin na ki o mú aya rẹ̀ 
tò alufa wá, ki o si mú ọrẹ—ẹbọ rẹ̀ wá fun u, 
idamẹwa òṣuwọn efa iyẹfun barle; ki o máṣe 
dà oréro sori rẹ̀, bẹni ki o máṣe fi turari sinu 
rẹ̀; nitoripe ẹbọ ohunjijẹ owú ni, ẹbọ ohunjijẹ 
iranti ni, ti nmú irekọja wá si iranti. 

16 Ki alufa na ki o si mú u sunmọtosi, ki o 
mu u duro niwaju OLUWA: 

17 Ki alufa ki o si bù omi mim6 ninu ohun— 
ẹ̀lo amò kan; ati ninu erupẹ ti mbẹ ni ilẹ agẹ 
ni ki alufa ki o bii, ki o si fi i sinu omi na: 

18 Ki alufa ki o si mu obinrin na duro niwa— 
ju OLUWA, ki o si ṣí ibori obinrin na, ki o si fi 
ẹbọ ohunjijẹ iranti na lé e li ọwé, ti iṣe ẹbọ 
ohunjijẹ owú: ati li ọwọ alufa ni omi kikorò ti 
imú egún wá yio wà. 

19 Alufa na yio si mu u bura, yio si wi fun 
obinrin na pe, Bi ọkunrin kò ba bá ọ dàpọ, bi 
iwọ kò ba si yàsapakan si ìwa—aim, labẹ ọkọ 
Tẹ, ki iwọ ki o yeje omi kikorò yi ti imú egún Wá: 

20 Ṣugbọn bi iwọ ba yapa, labẹ ọkọ rẹ, ti 
iwọ si di ẹni ibàjẹ̀, ti ọkunrin miran si bá ọ 
dàpọ laiṣe ọkọ rẹ: 

21 Nigbana ni ki alufa ki o mu ki obinrin na 
fi ẹ̀pe bura, ki alufa ki o si wi fun obinrin na 
pe, Ki OLUWA ki o sọ ọ di ẹni egún, ati ẹni 
ifire ninu awọn enia rẹ, nigbati OLUWA ba mu 
itan rẹ rà, ti o si mu inu rẹ Wú; 

22 Ati omi yi ti nmú egún Wá ki o wò inu rẹ 
lọ, lati mu inu rẹ wú, ati lati mu itan rẹ rà: ki 
obinrin na ki o si wipe, Amin, amin. 

23 Ki alufa ki o si kọ egún yi sinu iwé, ki o si 
fi omi kikorò na wẹ̀ ẹ nù: 

24 Ki o si jẹ ki obinrin na ki o mu omi ki— 
korò na ti imú egún wá: omi na ti Ìmú egún 
Wá yio si wò inu rẹ̀ lọ, a si di kikorò. 

25 Nigbana li alufa yio gbà ẹbọ ohunjijẹ 
owú na li ọwọ obinrin na, yio si fì ẹbọ ohun— 
jijẹ na niwaju OLUWA, yio si ru u lori pẹpẹ: 

26 Ki alufa ki o si bù ikunwọ kan ninu ẹbọ 
ohunjijẹ na, ani iranti rẹ̀, ki o si sun u lori pẹpẹ, 
lẹhin eyinì ki o jẹ ki obinrin na mu omi na. 

27 Nigbati o ba si mu omi na tán, yio si ṣe, 


112 


bi o ba ṣe ẹni ibàjẹ̀, ti o si ṣẹ̀ ọkọ rẹ̀, omi ti 
imú egún wá yio si wò inu rẹ̀ lọ, a si di kikorò, 
inu rẹ̀, a si wú, itan rẹ̀ a si rà: obinrin na a si 
di ẹni egún lárin awọn enia rẹ̀. 

28 Bi obinrin na kò ba si ṣe ẹni ibàjẹ̀, 
ṣugbọn ti o mẹ; njẹ yio yege, yio si l6yun. 

29 Eyi li ofin owú, nigbati obinrin kan ba 
yapa, labẹ ọkọ rẹ̀, ti o si di ẹni ibàjẹ̀; 

30 Tabi nigbati ẹmi owú ba dé si ọkọ kan, ti 
o ba si njowú obinrin rẹ̀; nigbana yio mu 
obinrin na duro niwaju OLUWA, ki alufa ki o si 
ṣe gbogbo ofin yi si i. 

31 Nigbana li ọkunrin na yio bẹ kuro ninu 
aiṣedede, obinrin na yio si rú aiṣedede ara rẹ̀. 


Ô 1OLUWA si sọ fun Mose pe, 

2Sọ fun awọn ọmọ Israeli, ki o si wi fun 
wọn pe, Nigbati ọkunrin kan tabi obinrin kan 
ba yà ara wọn sapakan lati ṣe ileri ti Nasiri, 
lati yà ara wọn si OLUWA: 

3Ki o yà ara rẹ̀ kuro ninu ọti—Waini tabi ọti 
lile; ki o má si ṣe mu ọti—Waini kikan, tabi ọti 
lile ti o kan, ki o má si ṣe mu ọti eso—àjara 
kan, bẹ̀ni kò gbọdọ jẹ eso—àjara tutù tabi 
gbigbẹ. 

4Ni gbogbo ọjẹ̀ ìyasapakan rẹ̀ ni ki o gbọdọ 
jẹ ohun kan ti a fi eso—àjara ṣe, lati kúro rẹ̀ titi 
dé epo rẹ̀. 

5 Ni gbogbo ọjọ ileri ìyasapakan rẹ̀, ki abẹ 
kan máṣe kàn a li ori: titi ọjẹ wọnni yio fi pé, 
ninu eyiti o yà ara rẹ̀ si OLUWA, ki o jẹ mim€, 
ki o si jẹ ki ìdi irun ori rẹ̀ ki o ma dàgba. 

6 Ni gbogbo ọjẹ ti o yà ara rẹ̀ si OLUWA, on 
kò gbọdọ sunmọ okú. 

7On kò gbọdọ sọ ara rẹ̀ di alaim€ nitori 
baba rẹ̀, tabi nitori iya rẹ̀, nitori arakunrin rẹ̀, 
tabi nitori arabinrin rẹ̀, nigbati nwọn ba kú: 
nitoripe ìyasapakan Ọlọrun rẹ̀ mbẹ li ori rẹ̀. 

8 Ni gbogbo ọjọ ìyasapakan rẹ̀, mimẹ̀ li on 
fun OLUWA. 

9 Bi enia kan ba si kú lojiji lẹba ọdọ rẹ̀, ti o ba 
si bà ori ìyasapakan rẹ̀ jẹ; nigbana ni ki o fá ori 
rẹ̀ li ọjẹ ìwẹnumẹ rẹ̀, ni ijẹ keje ni ki o fá a. 

10 Ati ni ijẹ kẹjọ ki o mú àdaba meji, tabi 
ọmọ ẹiyẹle meji tò alufa wá, si ẹnu--ọna agọ 
ajọ: 

11 Ki alufa ki o si ru ọkan li ẹbọ ẹ̀ṣẹ, ati ekeji 
li ẹbọ sisun, ki o si ṣẹ̀tutu fun u, nitoriti o ṣẹ̀ 
nipa okú, ki o si yà ori rẹ̀ simimọ li ọjọ na. 

12Ki o si yà ọjẹ ìyasapakan rẹ̀ simim€ si 
OLUWA, ki o si mú akọ ọdọ—agutan kan ọlọ— 
dún kan wá, fun ẹbọ ẹbi: ṣugbọn ọjọ ti o ti 
ṣaju yio di asan, nitoripe ìyasapakan rẹ̀ bàjẹ̀. 


113 


13 Eyi si li ofin ti Nasiri, nigbati ọjé ìyasa— 
pakan rẹ̀ ba pé: ki a si mú u wá si ẹnu-ẹ̀na 
agẹ ajọ: 

14On o si mú ọrẹ-ẹbọ rẹ̀ wá fun OLUWA, 
akọ ọdọ—agutan kan ọlọdún kan alailabùtkun 
fun ẹbọ sisun, ati abo ọdọ—agutan kan ọlọdún 
kan alailabùkun fun ẹbọ ẹ̀ṣẹ, ati àgbo kan 
alailabùkun fun ẹbọ alafia. 

15 Ati agbòn àkara alaiwu kan, àkara adidùn 
iyẹfun daradara ti a fi orôro pò, ati àkara 
fẹlẹfẹlẹ alaiwu ti a ta oréro si, ati ẹbọ ohunjijẹ 
wọn, ati ẹbọ ohunmimu wọn. 

16 Ki alufa ki o mú wọn wá siwaju OLUWA, 
ki o si ru ẹbọ ẹ̀ṣẹ rẹ̀ ati ẹbọ sisun rẹ̀: 

17 Ki o si ru àgbo na li ẹbọ alafia si OLUWA, 
pẹlu agbọn àkara alaiwu: ki alufa pẹlu ki o si 
ru ẹbọ ohunjijẹ rẹ̀, ati ẹbọ ohunmimu rẹ̀. 

18 Ki Nasiri na ki o fá ori ìyasapakan rẹ̀ li 
ẹnu--òna agọ àjọ, ki o si mú irun ori ìyasapakan 
rẹ̀ ki o si fi i sinu iná ti mbẹ labẹ ẹbọ alafia na. 

19 Ki alufa ki o si mú apá bibò àgbo na, ati 
àkara adidùn kan alaiwu kuro ninu agbọn na, 
ati àkara fẹlẹfẹlẹ kan alaiwu, ki o si fi wọn lé 
ọwẹ Nasiri na, lẹhin ìgba ti a fá irun ori ìya— 
sapakan rẹ̀ tán: 

20 Ki alufa ki o si fì wọn li ẹbọ fifì niwaju 
OLUWA: mimẹ̀ li eyi fun alufa na, pẹlu àiya 
fifi, ati itan agbesọsoke: lẹhin na Nasiri na le 
ma mu ọti—waini. 

21 Eyi li ofin ti Nasiri ti o ṣe ileri, ati ti 
ọrẹ-ẹbọ rẹ̀ si OLUWA fun ìyasapakan rẹ̀ li àika 
eyiti ọwọ on le tẹ̀: gẹgẹ bi ileri ti o ṣe, bẹni ki 
o ṣe nipa ofin ìyasapakan rẹ̀. 

22 OLUWA si sọ fun Mose pe, 

23 Sọ fun Aaroni ati fun awọn ọmọ rẹ̀ pe, 
Bayi li ẹnyin o ma sure fun awọn ọmọ Israeli; 
ki ẹ ma wi fun wọn pe, 

24 Ki OLUWA ki o busi i fun ọ, ki o si pa ọ mẹ: 

25 Ki OLUWA ki o mu oju rẹ̀ mọlẹ si ọ lara, 
ki o si ṣánu fun ọ: 

26 Ki OLUWA ki o ma bojuwò ọ, ki o si ma 
fun ọ ni alafia. 

27 Bayi ni nwọn o fi orukọ mi sara awọn 
ọmọ Israeli; emi a si busi i fun wọn. 


1OSI ṣe li ọjẹ na ti Mose gbé agQô na rò 
tán, ti o si ta oréôro si i ti o si yà a simimé, 
ati gbogbo ohun—ẹlo rẹ̀, ati pẹpẹ na ati 
gbogbo ohun-ẹ̀lo rẹ̀, ti o si ta orôúro si wọn, ti 
o si yà wọn simim€6; 
2 Ni awọn ijoye Israeli, awọn olori ile baba 
wọn, awọn olori ẹ̀ya wọnni, ti iṣe olori awọn 
ti a kà, mú ọrẹ wá: 


NUMERI. 6, 7 
3Nwọn si mú ọrẹ-ẹbọ wọn wá siwaju 
OLUWA, kẹkẹ̀—ẹrùú mẹfa ti a bò, ati akọmalu 
mejila; kẹké—ẹrúi kan fun ijoye meji, ati akọ— 
malu kan fun ọkọkan: nwọn si mú wọn wá 
siwaju ago ajọ. 

4 OLUWA si sọ fun Mose pe, 

5 Gbà a lọwọ wọn, ki nwọn ki o le jẹ ati fi ṣe 
iṣẹ—ìsin ago ajọ; ki iwọ ki o si fi wọn fun awọn 
ọmọ Lefi, fun olukuluku gẹgẹ bi iṣẹ—ìsin rẹ̀. 

6 Mose si gbà kẹkẹ̀—ẹrùú wọnni, ati akọma— 
lu, o si fi wọn fun awọn ọmọ Lefi. 

7 Kẹkẹ̀-ẹrù meji ati akọmalu mẹrin, li o fi 
fun awọn ọmọ Gerṣoni, gẹgẹ bi iṣẹ—ìsin wọn: 

8 Ati kẹké—ẹrù mẹrin ati akọmalu mẹjọ li o 
fi fun awọn ọmọ Merari, gẹgẹ bi iṣẹ—ìsin 
Wọn, li ọwọ Itamari ọmọ Aaroni alufa. 

SṢugbọn kò fi fun awọn ọmọ Kohati: nito— 
Tipe iṣẹ—ìsin ibi—mimé ni ti wọn; li ohun ti 
nwọn o ma fi ejika rù. 

10 Awọn olori si mú ọrẹ wá fun ìyasimimọ 
pẹpẹ li ọjẹ ti a ta orôro si i, ani awọn olori mú 
ọrẹ—ẹbọ wọn wá siwaju pẹpẹ na. 

TI OLUWA si wi fun Mose pe, Ki nwọn ki o 
ma mú ọrẹ-ẹbọ wọn wá, olukuluku olori li 
ọjẹ tirẹ̀ fun ìyasimimò pẹpẹ. 

12 Ẹniti o si mú ọrẹ-ẹbọ tirẹ̀ wá li ọjẹ kini 
ni Naṣoni ọmọ Amminadabu, ti ẹ̀ya Juda. 

13 Ọrẹ-ẹbọ tirẹ̀ si jẹ awopọkọ kan ti fadakà, 
ìwọn rẹ̀ aádoje ṣekeli, awokòto kan ti fadakà 
ádọrin ṣekeli, gẹgẹ bi ṣekeli ibi-mim6; mejeji 
Wọn kún fun iyẹfun daradara ti a fi orôúro pò, 
fun ẹbọ ohunjijẹ; 

14 Ṣibi kan ìwọn ṣekeli mẹwa wurà, o kún 
fun turari; 

15 Ẹgbọrọ akọmalu kan, àgbo kan, akọ 
ọdọ—agutan kan ọlọdún kan, fun ẹbọ sisun; 

16 Akọ ewurẹ kan fun ẹbọ ẹ̀ṣẹ; 

17 Ati fun ẹbọ ti ẹbọ alafia, akọmalu meji, 
àgbo marun, obukọ marun, akọ ọdọ—agutan 
marun ọlọdún kan: eyi li ọrẹ—ẹbọ ti Naṣoni 
ọmọ Amminadabu. 

18 Li ọjẹ keji ni Netaneeli ọmọ Suari, olori ti 
Issakari mú ọrẹ wá: 

19On múwa fun ọrẹ-ẹbọ tirẹ̀ awopọkọ kan 
ti fadakà, ìwọn rẹ̀ jẹ adoje ṣekeli, awokòto kan 
ti fadakà ádọrin ṣekeli, gẹgẹ bi ṣekeli ibi— 
mim$ẹ̀; mejeji wọn kún fun iyẹfun daradara ti 
a fi orôro pò, fun ẹbọ ohunjijẹ: 

20 Ṣibi kan ìwọn ṣekeli mẹwa wurà, o kún 
fun turari; 

2 Ẹgbọrọ akọmalu kan, àgbo kan, akọ ọdọ— 
agutan kan ọlọdún kan, fun ẹbọ sisun; 

22 Akọ ewurẹ kan fun ẹbọ ẹ̀ṣẹ; 


NUMERI 7 

23 Ati fun ẹbọ ti ẹbọ alafia, akọmalu meji, 
àgbo marun, obukọ marun, akọ ọdọ—agutan 
marun ọlọdún kan: eyi li ọrẹ—ẹbọ ti Netaneeli 
ọmọ Suari. 

24 1i ọjẹ kẹta Eliabu ọmọ Heloni, olori awọn 
ọmọ Sebuluni: 

25 Ọrẹ-ẹbọ tirẹ̀ jẹ awọpọkọ kan ti fadakà, 
ìwọn rẹ̀ jẹ adoje ṣekeli, awokòto kan ti fadakà 
adọrin ṣekeli, gẹgẹ bi ṣekeli ibi—mim€; mejeji 
wọn kún fun iyẹfun daradara ti a fi oréro pò, 
fun ẹbọ ohunjijẹ; 

26 Ṣibi kan ìwọn ṣekeli mẹwa wurà, o kún 
fun turari; 

? Ẹgbọrọ akọmalu kan, àgbo kan, akọ 
ọdọ-agutan kan ọlọdún kan, fun ẹbọ sisun; 

28 Akọ ewurẹ kan fun ẹbọ ẹ̀ṣẹ; 

289 Ati fun ẹbọ ti ẹbọ alafia, akọmalu meji, àgbo 
marun, obukọ marun, akọ ọdọ—agutan marun 
ọlọdún kan: eyi li ọrẹ—ẹbọ ti Eliabu ọmọ Heloni. 

301 ọjẹ kẹrin Elisuri ọmọ Ṣedeuri, olori 
awọn ọmọ Reubeni; 

31 Ọrẹ-ẹbọ tirẹ̀ jẹ̀ awopọkọ kan ti fadakà, 
ìwọn rẹ̀ jẹ adoje ṣekeli, awokòto kan ti fadakà 
adọrin ṣekeli, gẹgẹ bi ṣekeli ibi—mim6; mejeji 
wọn kún fun iyẹfun daradara ti a fi orôéro pò 
fun ẹbọ ohunjijẹ; 

32 Ṣibi kan ìwọn ṣekeli mẹwa wurà, o kún 
fun turari; 

33 Ẹgbọrọ akọmalu kan, àgbo kan, akọ 
ọdọ—agutan kan ọlọdún kan, fun ẹbọ sisun; 

34 Akọ ewurẹ kan fun ẹbọ ẹ̀ṣẹ; 

35 Ati fun ẹbọ ti ẹbọ alafia, akọmalu meji, 
àgbo marun, obukọ marun, akọ ọdọ—agutan 
marun ọlọdún kan: eyi li ọrẹ—ẹbọ ti Elisuri ọmọ 
Ṣedeuri. 

361i ọjẹ karun Ṣelumieli ọmọ Suriṣuddai, 
olori awọn ọmọ Simeoni: 

37 Ọrẹ-ẹbọ tirẹ̀ jẹ awopọkọ kan ti fadakà, 
ìwọn rẹ̀ jẹ adoje ṣekeli, awokòto kan ti fadakà 
ádọrin ṣekeli, gẹgẹ bi ṣekeli ibi-mim6; mejeji 
wọn kún fun iyẹfun daradara ti a fi orôéro pò fun 
ẹbọ ohunjijẹ; 

38 Ṣibi kan ìwọn ṣekeli mẹwa wurà, o kún 
fun turari; 

39 Ẹgbọrọ akọmalu kan, àgbo kan, akọ 
ọdọ—agutan kan ọlọdún kan, fun ẹbọ sisun; 

40 Akọ ewurẹ kan fun ẹbọ ẹ̀ṣẹ; 

41 Ati fun ẹbọ ti ẹbọ alafia, akọmalu meji, 
àgbo marun, obukọ marun, akọ ọdọ—agutan 
marun ọlọdún kan: eyi li ọrẹ—ẹbọ Ṣelumieli 
ọmọ Ṣuriṣaddai. 

421i ọjẹ̀ kẹfa Eliasafu ọmọ Deueli, olori 
awọn ọmọ Gadi: 


114 


43 Ọrẹ-ẹbọ tirẹ̀ jẹ awopọkọ kan ti fadakà, 
ìwọn rẹ̀ jẹ adoje ṣekeli, awokòto kan ti fadakà 
aádọrin ṣekeli, gẹgẹ bi ṣekeli ibi—mim6; mejeji 
wọn kún fun iyẹfun daradara ti a fi orôro pò 
fun ẹbọ ohunjijẹ; 

44 Ṣibi kan ìwọn ṣekeli mẹwa wurà, o kún 
fun turari; 

45 Ẹgbọrọ akọmalu kan, àgbo kan, akọ ọdọ— 
agutan kan ọlọdún kan, fun ẹbọ sisun; 

46 Akọ ewure kan fun ẹbọ ẹ̀ṣẹ; 

47 Ati fun ẹbọ ti ẹbọ alafia, akọmalu meji, 
àgbo marun, obukọ marun, akọ ọdọ—agutan 
marun ọlọdún kan: eyi li ọrẹ—ẹbọ Eliasafu 
ọmọ Deueli. 

481i ọjẹ keje Eliṣama ọmọ Ammihudu, 
olori awọn ọmọ Efraimu: 

49 Ọrẹ-ẹbọ tirẹ̀ jẹ awopọkọ kan ti fadakà, 
ìwọn rẹ̀ jẹ adoje ṣekeli, awokòto kan ti fadakà 
adọrin ṣekeli, gẹgẹ bi ṣekeli ibi—mim6; mejeji 
wọn kún fun iyẹfun daradara ti a fi orôro pò, 
fun ẹbọ ohunjijẹ; 

50 Ṣibi kan ìwọn ṣekeli mẹwa wurà, o kún 
fun turari; 

si Ẹgbọrọ akọmalu kan, àgbo kan, akọ 
ọdọ—agutan kan ọlọdún kan, fun ẹbọ sisun; 

52 Akọ ewurẹ kan fun ẹbọ ẹ̀ṣẹ; 

53 Ati fun ẹbọ ti ẹbọ alafia, akọmalu meji, 
àgbo marun, obukọ marun, akọ ọdọ—agutan 
marun ọlọdún kan: eyi li ọrẹ—ẹbọ Eliṣama 
ọmọ Ammihudu. 

54 1i ọjẹ kẹjọ Gamalieli ọmọ Pedasuri, olori 
awọn ọmọ Manasse: 

55 Ọrẹ—ẹbọ tirẹ̀ jé awopọkọ kan ti fadakà, 
ìwọn rẹ̀ jẹ adoje ṣekeli, awokòto kan ti fadakà 
ádọrin ṣekeli, gẹgẹ bi ṣekeli ibi—mim6; mejeji 
wọn kún fun iyẹfun daradara ti a fi oréro pò, 
fun ẹbọ ohunjijẹ; 

56 Ṣibi kan ìwọn ṣekeli mẹwa wurà, o kún 
fun turari; 

57 Ẹgbọrọ akọmalu kan, àgbo kan, akọ ọdọ— 
agutan kan ọlọdún kan, fun ẹbọ sisun; 

58 Akọ ewurẹ kan fun ẹbọ ẹ̀ṣẹ; 

59 Ati fun ẹbọ ti ẹbọ alafia, akọmalu meji, 
àgbo marun, obukọ marun, akọ ọdọ—agutan 
marun ọlọdún kan: eyi li ọrẹ—ẹbọ ti Gamalieli 
ọmọ Pedasuri. 

601 ọjẹ kẹsan Abidani ọmọ Gideoni, olori 
awọn ọmọ Benjamini: 

61 Ọrẹ-ẹbọ tirẹ̀ jẹ awopọkọ kan ti fadakà, 
ìwọn rẹ̀ jẹ adoje ṣekeli, awokòto kan ti fadakà 
adọrin ṣekeli, gẹgẹ bi ṣekeli ibi—mim9; mejeji 
wọn kún fun iyẹfun daradara ti a fi orôro pò, 
fun ẹbọ ohunjije; 


1168 


62 Ṣibi kan ìwọn ṣekeli mẹwa wurà, o kún 
fun turari; 

64 Ẹgbọrọ akọmalu kan, àgbo kan, akọ ọdọ— 
agutan kan ọlọdún kan, fun ẹbọ sisun; 

64 Akọ ewurẹ kan fun ẹbọ ẹ̀ṣẹ; 

65 Ati fun ẹbọ ti ẹbọ alafia, akọmalu meji, 
àgbo marun, obukọ marun, akọ ọdọ—agutan 
marun ọlọdún kan: eyi li ọrẹ—ẹbọ ti Abidani 
ọmọ Gideoni. 

66 Li ọjẹ kẹwá ni Ahieseri ọmọ Ammiṣad— 
dai, olori awọn ọmọ Dani: 

67 Ọrẹ-ẹbọ tirẹ̀ jẹ awopọkọ kan ti fadakà, 
ìwọn rẹ̀ jẹ adoje ṣekeli, awokòto kan ti fadakà 
ìwọn ádọrin ṣekeli, gẹgẹ bi ṣekeli ibi-mim6; 
mejeji wọn kún fun iyẹfun daradara ti a fi 
otéro pò, fun ẹbọ ohunjijẹ: 

68 Ṣibi kan ìwọn ṣekeli mẹwa wurà, o kún 
fun turari; 

68 Ẹgbọrọ akọmalu kan, àgbo kan, akọ ọdọ— 
agutan kan ọlọdún kan, fun ẹbọ sisun; 

70 Akọ ewurẹ kan fun ẹbọ ẹ̀ṣẹ; 

71 Ati fun ẹbọ ti ẹbọ alafia, akọmalu meji, 
àgbo marun, obukọ marun, akọ ọdọ—agutan 
marun ọlọdún kan: eyi li ọrẹ—ẹbọ ti Ahieseri 
ọmọ Ammiṣaddai. 

T2 li ọjẹkọkanla Pagieli ọmọ Okrani, olori 
awọn ọmọ Aṣeri: 

73 Ọrẹ-ẹbọ tirẹ̀ j$ awopọkọ kan ti fadakà, 
ìwọn rẹ̀ jẹ adoje ṣekeli, awokòto kan ti fadakà 
ìwọn ádọrin ṣekeli, gẹgẹ bi ṣekeli ibi-mim6Q; 
mejeji wọn kún fun iyẹfun daradara ti a fi 
ortréro pò, fun ẹbọ ohunjijẹ; 

74 Ṣibi kan ìwọn ṣekeli mẹwa wurà, o kún 
fun turari; 

75 Ẹgbọrọ akọmalu kan, àgbo kan, akọ ọdọ— 
agutan kan ọlọdún kan, fun ẹbọ sisun; 

76 Akọ ewurẹ kan fun ọbẹ ẹ̀ṣẹ; 

T1 Ati fun ẹbọ ti ẹbọ alafia, akọmalu meji, 
àgbo marun, obukọ marun, akọ ọdọ—agutan 
marun ọlọdún kan: eyi li ọrẹ—ẹbọ ti Pagieli 
ọmọ Okrani. 

78 Li ọjọ kejila Ahira ọmọ Enani, olori awọn 
ọmọ Naftali: 

79 Ọrẹ-ẹbọ tirẹ̀ jẹ̀ awopọkọ kan ti fadakà, 
ìwọn rẹ̀ jẹ adoje ṣekeli, awokòto kan ti fadakà 
adọrin ṣekeli, gẹgẹ bi ṣekeli ibi—mim€; mejeji 
wọn kún fun iyẹfun daradara ti a fi orôro pò, 
fun ẹbọ ohunjijẹ; 

80 Ṣibi kan ìwọn ṣekeli mẹwa wurà, o kún 
fun turari; 

81 Ẹgbọrọ akọmaiu kan, àgbo kan, akọ ọdọ— 
agutan kan ọlọdún kan, fun ẹbọ sisun; 

82 Akọ ewurẹ kan fun ẹbọ ẹ̀ṣẹ; 


NUMERI 7,8 
83 Ati fun ẹbọ ti ẹbọ alafia, akọmalu meji, 
àgbo marun, obukọ marun, akọ ọdọ—agutan 
marun ọlọdún kan: eyi li ọrẹ—ẹbọ ti Ahira ọmọ 
Enani. 

84 Eyi ni ìyasimim pẹpẹ, li ọjé ti a ta ororo 
si i, lati ọwẹ awọn olori Israeli wá: awopọkọ 
fadakà mejila, awokòto fadakà mejila, ṣibi 
wurà mejila: 

85 Awopọkọ fadakà kọkan jẹ̀ adoje ṣekeli: 
awokòto kọkan jẹ aádọrin: gbogbo ohun—ẹ̀lo 
fadakà jẹ egbejila ṣekeli, gẹgẹ bi ṣekeli ibi— 
mimẹ̀; 

86 Ṣibi wurà jẹ mejila, nwọn kún fun turari, 
ṣibi kọkan jẹ ṣekeli mẹwa, gẹgẹ bi ṣekeli ibi— 
mim; gbogbo wurà agQ na jẹ ọgọfa ṣekeli. 

87 Gbogbo akọmalu fun ẹbọ sisun jẹ ẹgbọrọ 
akọmalu mejila, àgbo mejila, akọ ọdọ—agutan 
ọlọdún kan mejila, pẹlu ẹbọ ohunjijẹ wọn: ati 
akọ ewurẹ fun ẹbọ ẹ̀ṣẹ, mejila. 

88 Ati gbogbo akọmalu fun ẹbọ ti ẹbọ alafia 
jẹ akọmalu mẹrinlelogun, àgbo ọgọta, obukọ 
ọgọta, akọ ọdọ-agutan ọlọdún kan ọgọta. Eyi 
ni ìyasimimé pẹpẹ, lẹhin igbati a ta oréro si i. 

89 Nigbati Mose si wò inu agẹ ajọ lọ lati bá a 
(Ọlọrun) sòrọ, nigbana li o gbọ Ohùn ti nfò si 
i lati ori it€-anu nì wá ti mbẹ lori apoti ẹrí, 
lati agbedemeji awọn kerubu meji nì wá: o si 
bá a sọrọ. 


8 TOLUWA si sọ fun Mose pẹ, 

2Sọ fun Aaroni, ki o si wi fun u pe, 
Nigbati iwọ ba tàn fitila, ki fitila mejeje na ki o 
ma tàn imọlẹ lori ọpá-fitila. 

3 Aaroni si ṣe bẹ; o tàn fitila wọnni lori 
ọpá-fitila na, bi OLUWA ti paṣẹ fun Mose. 

4 iṣẹ ọpá-fitila na yi si jẹ̀ ti wurà lilù; titi dé 
isalẹ rẹ̀, titi dé itanna rẹ̀, o jẹ iṣẹ lulù: gẹgẹ bi 
apẹrẹ ti OLUWA fihàn Mose, bẹli o ṣe ọpá—fi— 
tila na. 

5OLUWA si sọ fun Mose pe, 

6Yọ awọn ọmọ Lefi kuro ninu awọn ọmọ 
Israeli, ki o si wẹ̀ wọn m€. 

7 Bayi ni ki iwọ ki o si ṣe si wọn, lati wẹ̀ 
wọn mẹ; Wọn omi etutu si wọn lara, ki nwọn 
ki o si fá gbogbo ara wọn, ki nwọn ki o si fẹ 
aṣọ wọn, ki nwọn ki o si wẹ̀ ara wọn mQ. 

8Ki nwọn ki o si mú ẹgbọrọ akọmalu kan 
pẹlu ẹbọ ohunjijẹ rẹ̀, ani iyẹfun daradara ti a fi 
otéro pò, ati ẹgbọrọ akọmalu keji ni ki iwọ ki 
o mú fun ẹbọ ẹ̀ṣẹ. 

9 Ki iwọ ki o si mú awọn ọmọ Lefi wá si— 
Waju agẹ ajọ: ki iwọ ki o si pe gbogbo ijọ awọn 
ọmọ Israeli jọ pò: 


NUMERI 8, 9 

10 Ki iwọ ki o si mú awọn ọmọ Lefi wá si— 
Waju OLUWA: ki awọn ọmọ Israeli ki o si fi 
ọwọ wọn lé awọn ọmọ Lefi. 

11 Ki Aaroni ki o si mú awọn ọmọ Lefi wá 
siwaju OLUWA, bi ọrẹ fifi lati ọdọ awọn ọmọ 
Israeli wá, ki nwọn ki o le ma ṣe iṣẹ—ìsin 
OLUWA. 

12 Ki awọn ọmọ Lefi ki o si fi ọwọ wọn lé 
ori ẹgbọrọ akọmalu wọnni: ki iwọ ki o si ru 
ọkan li ẹbọ ẹ̀ṣẹ, ati ekeji li ẹbọ sisun si 
OLUWA, lati ṣẹ̀tutu fun awọn ọmọ Lefi. 

13 Ki iwọ ki o si mu awọn ọmọ Lefi duro 
niwaju Aaroni, ati niwaju awọn ọmọ rẹ̀, ki o 
si mú wọn wá li ọrẹ fifi fun OLUWA. 

14 Bẹni ki iwọ ki o yà awọn ọmọ Lefi sọtọ 
kuro lárin awọn ọmọ Israeli: awọn ọmọ Lefi 
yio si jẹ ti emi. 

15 Lẹhin eyinì li awọn ọmọ Lefi yio ma wò 
inu ile lọ lati ṣe iṣẹ—ìsin agQ ajọ: ki iwọ ki o si 
wẹ̀ wọn mẹ, ki o si mú wọn wá li ọrẹ fifì. 

16 Nitoripe patapata li a fi wọn fun mi ninu 
awọn ọmọ Israeli; ni ipò gbogbo awọn ti o Ṣí 
inu, ani gbogbo akọbi ninu awọn ọmọ Israeli, 
ni mo gbà wọn fun ara mi. 

17 Nitoripe ti emi ni gbogbo akébi ninu 
awọn ọmọ Israeli, ati ti enia ati ti ẹran: li ọjẹ 
ti mo kọlù gbogbo akòbi ni ilẹ Egipti ni mo ti 
yà wọn simimẹ fun ara mi. 

18 Emi si ti gbà awọn ọmọ Lefi dipò gbogbo 
akẹ̀bi ninu awọn ọmọ Israeli. 

19 Emi si fi awọn ọmọ Lefi fun Aaroni ati fun 
awọn ọmọ rẹ̀ li ọrẹ lati inu awọn ọmọ Israeli 
Wá, lati ma ṣe iṣẹ—ìsin awọn ọmọ Israeli ninu 
agọ ajọ, ati lati ma ṣétutu fun awọn ọmọ Israeli: 
ki àrun má ba sí ninu awọn ọmọ Israeli, nigbati 
awọn ọmọ Israeli ba sunmọ ibi—mimQ. 

20 Bayi ni Mose, ati Aaroni, ati gbogbo ijọ 
awọn ọmọ Israeli, ṣe si awọn ọmọ Lefi: gẹgẹ bi 
gbogbo eyiti OLUWA paṣẹ fun Mose niti awọn 
ọmọ Lefi, bẹ̀li awọn ọmọ Israeli ṣe si wọn. 

21 Awọn ọmọ Lefi si wẹ̀ ara wọn mọ kuro 
ninu ẹ̀ṣẹ, nwọn si fò aṣọ wọn; Aaroni si mú 
wọn wá li ọrẹ fifi siwaju OLUWA: Aaroni si 
ṣẹ̀tutu fun wọn lati wẹ̀ wọn mọ. 

22lẹhin eyinì ni awọn ọmọ Lefi si wọle lọ 
lati ṣe iṣẹ—ìsin ninu agọ ajọ niwaju Aaroni, ati 
niwaju awọn ọmọ rẹ̀: bi OLUWA ti paṣẹ fun 
Mose niti awọn ọmọ Lefi, bẹni nwọn ṣe si 
Wọn. 

23 OLUWA si sọ fun Mose pe, 

24 Eyi ni ti awọn ọmọ Lefi: lati ẹni ọdún 
mẹdọgbòọn lọ ati jù bẹ lọ ni ki nwọn ki o ma 
wọle lọ lati ṣe iṣẹ—ìsin ninu agQ ajọ. 


116 


25 Ati lati ẹni adọta ọdún ni ki nwọn ki o 
ṣiwọ iṣẹ—ìsin, ki nwọn ki o má si ṣe sìn mé; 

26 Bikoṣepe ki nwọn ki o ma ṣe iranṣẹ pẹlu 
awọn arakunrin wọn ninu agọ ajọ, lati ma ṣe 
itọju, ki nwọn ki o má si ṣe iṣẹ—ìsin mọ. Bayi ni 
ki iwọ ki o ṣe si awọn ọmọ Lefi niti itọju wọn. 


Ọ 1OLUWA si sọ fun Mose ni ijù Sinai, li 
oṣù kini ọdún keji ti nwọn ti ilẹ Egipti 
jade wá, wipe, 

2Ki awọn ọmọ Israeli ki o si ma pa ajọ 
irekọja mẹ li akokò rẹ̀. 

3Li ọjẹ kẹrinla oṣù yi, li aṣalẹ, ni ki ẹnyin ki 
o ma ṣe e li akokò rẹ̀: gẹgẹ bi aṣẹ rẹ̀ gbogbo, 
ati gẹgẹ bi ìlana rẹ̀ gbogbo, ni ki ẹnyin ki o pa 
a mẹ. 

4 Mose si sọ fun awọn ọmọ Israeli ki nwọn 
ki o ma pa ajọ irekọja mẹ: 

5Nwọn si ṣe ajọ irekọja li ọjẹ kẹrinla, oṣù 
kini, li aṣalẹ ni ijù Sinal: gẹgẹ bi gbogbo eyiti 
OLUWA paṣẹ fun Mose, bẹli awọn ọmọ Israeli 
ṣe. 
6 Awọn ọkunrin kan wà ti nwọn ti ipa okú 
ọkunrin kan di alaimẹ, nwọn kò si le ṣe ajọ 
irekọja li ọjẹ na: nwọn si wá siwaju Mose ati 
siwaju Aaroni li ọjẹ na: 

7 Awọn ọkunrin na si wi fun u pe, Awa ti 
ipa okú ọkunrin kan di alaimẹ: nitori kili a o 
ṣe fàsẹhin ti awa ki o le mú ọrẹ-ẹbọ OLUWA 
wá li akokò rẹ̀ pẹlu awọn ọmọ Israeli? 

8 Mose si wi fun wọn pe, Ẹ duro na; ki emi 
ki o le gbọ aṣẹ ti OLUWA yio pa niti nyin. 

9 OLUWA si sọ fun Mose pe, 

10 Sọ fun awọn ọmọ Israeli pe, Bi ẹnikẹni 
ninu nyin, tabi ninu iran nyin, ba ti ipa okú di 
alaimẹ, tabi bi o ba Wà li òna àjo jijìn rére, 
sibẹ̀ on o pa ajọ irekọja mọ fun OLUWA. 

11 Li ọjẹ kẹrinla oṣù keji li aṣalẹ ni ki nwọn 
ki o pa a mẹ; ki nwọn si fi àkara alaiwu jẹ ẹ ati 
ewebẹ kikorò: 

12 Ki nwọn ki o máṣe kùsilẹ ninu rẹ̀ titi di 
owurọ, bẹ̀ni nwọn kò gbọdọ fẹ egungun rẹ̀ 
kan: gẹgẹ bi gbogbo ìlana irekọja ni ki nwọn 
ki o ṣe e. 

13 Ṣugbọn ọkunrin na ti o mẹ ti kò si sí li 
òna àjo, ti o si fàsẹhin lati pa irekọja m€, ani 
ọkàn na li a o ke kuro ninu awọn enia rẹ̀: ni— 
toriti kò mú ọrẹ—ẹbọ OLUWA wá li akokò rẹ̀, 
ọkunrin na yio rù ẹ̀ṣẹ rẹ̀. 

14 Bi alejò kan ba si nṣe atipo lọdọ nyìn, ti o si 
nfẹ pa irekọja mọ fun OLUWA; gẹgẹ bi ìlana 
irekọja, ati gẹgẹ bi aṣẹ rẹ̀, ni ki o ṣe bẹ: ìlana kan 
ni ki ẹnyin ki o ní, ati fun alejò, ati fun ibilẹ. 


117 


15 Ati li ọjẹ ti a gbé ag6 rô awọsanma si bò 
agẹ na, eyinì ni, agọ ẹri: ati li alẹ o si hàn lori 
ag9 na bi iná, titi o fi di owurọ. 

16 Bẹ̀li o si ri nigbagbogbo: awọsanma bò o, 
ati oye iná li oru. 

17 Nigbati awọsanma ba ká soke kuro lori 
agọ na, lẹhin na awọn ọmọ Israeli a si ṣí: ni— 
biti awọsanma ba si duro, nibẹ̀ li awọn ọmọ 
Israeli idé si. 

18 Nipa aṣẹ OLUWA awọn ọmọ Israeli a ṣí, 
nipa aṣẹ OLUWA nwọn a si dé: ni gbogbo ọjẹ ti 
awọsanma ba simi lori agẹ na, nwọn a dô. 

19 Nigbati awọsanma ba si pẹ li ọjẹ pupò 
lori agẹ na, awọn ọmọ Israeli a si ma ṣe afiyesi 
aṣẹ OLUWA, nwọn ki si iṣi. 

20 Nigba miran awọsanma a wWà li ọjẹ̀ diẹ 
lori agẹ na; nigbana gẹgẹ bi aṣẹ OLUWA nwọn 
a dé, gẹgẹ bi aṣẹ OLUWA nwọn a si ṢÍ. 

21 Nigba miran awọsanma a duro lati alẹ titi 
di owurò; nigbati awọsanma si ṣí soke li 
owurọ, nwọn a ṣí: iba ṣe li ọsán tabi li oru, ti 
awọsanma ba ká soke, nwọn a ṣí. 

22 Bi ijẹ meji ni, tabi oṣù kan, tabi ọdún kan, 
ti awọsanma ba pẹ lori agọ na, ti o simi lé e, 
awọn ọmọ Israeli a dò, nwọn ki si iṣí: ṣugbọn 
nigbati o ba ká soke, nwọn a ṣí. 

23 Nipa aṣẹ OLUWA nwọn a dé, ati nipa aṣẹ 
OLUWA nwọn a ṣí: nwọn a ma ṣe afiyesi aṣẹ 
OLUWA, gẹgẹ bi òrọ OLUWA nipa ọwọ Mose. 

1OLUWA si sọ fun Mose pe, 


l 0 2 Iwọ ṣe ipẹ fadakà meji; iṣé—ọnà lilù 
ni ki o ṣe wọn: iwọ o si ma fi wọn pẹ̀ ajọ, iwọ 
o si ma fi wọn ṣí ibudô. 

3 Nigbati nwọn ba fun wọn, ki gbogbo ijọ ki 
o pé sọdọ rẹ li ẹnu—òna agẹ ajọ. 

4 Bi o ba ṣepe ipẹ̀ kan ni nwọn fun, nigbana 
ni ki awọn ijoye, olori ẹgbẹgbẹrun enia Israe— 
li, ki o pejọ sọdọ rẹ. 

5 Nigbati ẹnyin ba si fun ipẹ̀ idagiri, nigba— 
na ni ki awọn ibudú ti o wà ni ìha ìla—ôrùn ki 
o ṣí siwaju. 

6 Nigbati ẹnyin ba si fun ipẹ̀ idagiri nigba 
keji, nigbana ni ki awọn ibudô ti o wà ni ìha 
gusù: ki o ṣì siwaju: ki nwọn ki o si fun ipẹ̀ 
idagiri ṣíṣi wọn. 

7 Ṣugbọn nigbati a o ba pẹ̀ ijọ pò, ki ẹ fun 
ipẹ̀, ṣugbọn ẹ kò gbọdọ fun ti idagiri. 

8 Awọn ọmọ Aaroni, awọn alufa, ni ki o si 
fun ipẹ̀ na; ki nwọn ki o si ma ṣe ìlana lailai 
fun nyin ni iran—iran nyin. 

9 Bi ẹnyin ba si lọ si ogun ni ilẹ nyin lọ 
ipade awọn ọtá ti nni nyin lara, nigbana ni ki 


NUMERI 9, 10 
ẹnyin ki o fi ipẹ fun idagiri; a o si ranti nyin 
niwaju OLUWA Ọlọrun nyin, a o si gbà nyin 
lọwọ awọn ọtlá nyin. 

10 Li ọjọ ayò nyin pẹlu, ati li ajọ nyin, ati ni 
ìbẹrẹ oṣù nyin, ni ki ẹnyin ki o fun ipẹ̀ sori 
ẹbọ sisun nyin, ati sori ẹbọ ti ẹbọ alafia nyin; 
ki nwọn ki o le ma ṣe iranti fun nyin niwaju 
Ọlọrun nyin: Emi ni OLUWA Ọlọrun nyin. 

ti O si ṣe li ogun ọjọ oṣù keji, li ọdún keji, 
ni awọsanma ká soke kuro lori ag6 ẹri. 

12 Awọn ọmọ Israeli si dide ìrin wọn lati ijù 
Sinai; awọsanma na si duro ni ijù Parani. 

13Nwọn si bẹ̀rẹsi iṣí gẹgẹ bi aṣẹ (OLUWA 
nipa ọwọ Mose. 

14 Ọpágun ibudô awọn ọmọ Juda si kò ṣí 
gẹgẹ bi ogun wọn: olori ogun rẹ̀ si ni Naṣoni 
ọmọ Amminadabu. 

15 Olori ogun ẹ̀ya awọn ọmọ Issakari si ni 
Netaneli ọmọ Suari. 

16 Olori ogun ẹ̀ya awọn ọmọ Sebuluni ni 
Eliabu ọmọ Heloni. 

17 A si tú agẹ na palẹ; awọn ọmọ Gerṣoni, 
ati awọn ọmọ Merari ti nrù agọ si ṣí. 

18 Ọpágun ibudé Reubeni si ṣí gẹgẹ bi ogun 
wọn: Elisuri ọmọ Ṣedeuri si li olori ogun rẹ̀. 

19 Ati olori ogun ẹ̀ya awọn ọmọ Simeoni ni 
Ṣelumieli ọmọ Suriṣaddai 

20 Ati olori ogun ẹ̀ya awọn ọmọ Gadi ni 
Eliasafu ọmọ Deueli. 

21 Awọn ọmọ Kohati ti nrù ohun mimẹ si 
ṣí: awọn ti iṣaju a si ma gbé ag6 Tr6 dẹ̀ atidé 
wọn. 

22 Ọpágun ibudô awọn ọmọ Efraimu si ṣí 
gẹgẹ bi ogun wọn: Eliṣama ọmọ Ammihudu si 
li olori ogun rẹ̀. 

23 Ati olori ogun ẹ̀ya awọn ọmọ Manasse ni 
Gamalieli ọmọ Pedasuri. 

24 Ati olori ogun ẹ̀ya awọn ọmọ Benjamini 
ni Abidani ọmọ Gideoni. 

25 Ọpágun ibudôé awọn ọmọ Dani, ti o 
kẹhin gbogbo ibudô, si ṣí gẹgẹ bi ogun wọn: 
olori ogun rẹ̀ si ni Ahieseri ọmọ Ammiṣaddai. 

26 Ati olori ogun ẹ̀ya awọn ọmọ Aṣeri ni 
Pagjeli ọmọ Okrani. 

27 Ati olori ogun ẹ̀ya awọn ọmọ Naftali ni 
Ahira ọmọ Enani. 

28 Bayi ni ìrin awọn ọmọ Israeli gẹgẹ bi 
ogun wọn; nwọn si Ṣí. 

29 Mose si wi fun Hobabu, ọmọ Ragueli ara 
Midiani, ana Mose pe, Awa nṣí lọ si ibi ti 
OLUWA ti wi pe, Emi o fi i fun nyin: wá ba wa 
lọ, awa o ṣe ọ li ore: nitoripe OLUWA sòrọ rere 
nipa Israeli. 


NUMERI 10,11 

30 On si wi fun u pe, Emi ki yio lọ; ṣugbọn 
emi o pada lọ si ilẹ mi, ati sọdọ ará mi. 

31 O si wipe, Máṣe fi wa silẹ, emi bẹ̀ ọ; iwọ 
sà mò pe ni ijù li awa dé si, iwọ o si ma ṣe oju 
fun wa. 

32 Yio si ṣe, bi iwọ ba bá wa lọ, yio si ṣe, pe, 
orekore ti OLUWA ba ṣe fun wa, on na li awa o 
ṣe fun ọ. 

33 Nwọn si ṣí kuro ni òke OLUWA ni ìrin ijẹ 
mẹta: apoti majẹmu OLUWA si ṣiwaju wọn ni 
ìrin ijẹ méta, lati wá ibi isimi fun wọn. 

34 Awọsanma OLUWA mbẹ lori wọn li ọsán, 
nigbati nwọn ba ṣí kuro ninu ibudô. 

350 si ṣe, nigbati apoti ẹrí ba ṣí siwaju, 
Mose a si wipe, Dide, OLUWA, ki a si tú awọn 
ọtá rẹ ká; ki awọn ti o korira rẹ ki o si salọ 
kuro niwaju rẹ. 

36 Nigbati o ba si simi, on a wipe, Pada, 
OLUWA, sọdọ ẹgbẹgbarun awọn enia Israeli. 

l l 1AWỌN enia na nṣe irahùn, nwọn 

nsọ ohun buburu li etí OLUWA: 
nigbati OLUWA si gbọ ọ, ibinu rẹ̀ si rú; iná 
OLUWA si ràn ninu wọn, o si run awọn ti o wà 
li opin ibudô na. 

2 Awọn enia na si kigbe tò Mose lọ; nigbati 
Mose si gbadura si OLUWA, iná na si rẹlẹ. 

30 si pẹ̀ orukọ ibẹ̀ na ni Tabera: nitoriti iná 
OLUWA jé lárin wọn. 

4 Awọn adalú ẹòpọ enia ti o wà pẹlu wọn ṣe 
ifẹkufẹ: awọn ọmọ Israeli pẹlu si tun sọkun 
Wipe, Tani yio fun wa li ẹran jẹ? 

5 Awa ranti ẹja, ti awa ti njẹ ni Egipti li ọfẹ; 
ati apálà, ati bàra, ati ewebẹ, ati alubọsa, ati 
eweko: 

6 Ṣugbọn nisisiyi ọkàn wa gbẹ: kò sí ohun 
kan rára, bikọse manna yi niwaju wa. 

? Manna na si dabi irugbìn korianderi, àwọ 
rẹ̀ si dabi àwọ okuta—bedeliumu. 

8 Awọn enia na a ma lọ kakiri, nwọn a si kú 
o, nwọn a si lò ọ ninu ọlọ, tabi nwọn a si gún u 
ninu odé, nwọn a si sẹ̀ e ninu ìkoko, nwọn a si 
fi din àkara: itọwò rẹ̀ si ri bi itọwò àkara ororo. 

9 Nigbati ìri ba si sẹ̀ si ibudé li oru, manna a 
bẹ̀ si i. 

10 Nigbana ni Mose gbẹ, awọn enia nsọkun 
ni idile wọn, olukuluku li ẹnu—òna agọ tirẹ̀: 
ibinu OLUWA si rú si wọn gidigidi; o si buru 
loju Mose. 

ti Mose si wi fun OLUWA pe, Nitori kini 
iwọ fi npẹn iranṣẹ rẹ loju? nitori kili emi kò si 
ṣe ri ore—ọfẹ li oju rẹ, ti iwọ fi dì ẹrù gbogbo 
enia yi lé mi? 


12 Iṣe emi li o loyun gbogbo enia yi? iṣe emi 
li o bi wọn, ti iwọ fi wi fun mi pe, Ma gbé 
wọn lọ li ôkanaiya rẹ, bi baba iti igbé ọmọ 
ọmú, si ilẹ ti iwọ ti bura fun awọn baba wọn. 

13 Nibo li emi o gbé ti mú ẹran Wá fi fun 
gbogbo enia yi? nitoriti nwọn nsọkun si mi 
wipe, Fun wa li ẹran, ki awa ki o jẹ. 

14 Emi nikan kò le rù gbogbo awọn enia yi, 
nitoriti nwọn wuwo jù fun mi. 

15 Ati bi bayi ni iwọ o ṣe si mi, emi bẹ̀ ọ, pa 
mi kánkan, bi mo ba ri ore—ọfẹ li oju rẹ; má si 
ṣe jẹ ki emi ri Òṣi mi. 

16 OLUWA si sọ fun Mose pe, Pe ádọrin 
ọkunrin ninu awọn àgba Israeli jọ sọdọ mi, 
ẹniti iwọ mò pe, nwọn ṣe àgba awọn enia, ati 
olori wọn; ki o si mú wọn wá si agọ ajọ, ki 
nwọn ki o si duro nibẹ̀ pẹlu rẹ. 

17 Emi o si sọkalẹ wá, emi o si bá ọ sọrọ 
nibẹ̀: emi o si mú ninu ẹmi ti mbẹ lara rẹ, emi 
o si fi i sara wọn; nwọn o si ma bá ọ rú ẹrù 
awọn enia na, ki iwọ ki o máṣe nikan rù u. 

18 Ki iwọ ki o si wi fun awọn enia na pe, Ẹ 
yà ara nyin simimọ dẹ̀ ọla, ẹnyin o si jẹ ẹran: 
nitoriti ẹnyin sọkun li etí OLUWA, wipe, Tani 
yio fun wa li ẹran jẹ? o sá dara fun wa ni 
Egipti: nitorina ni OLUWA yio ṣe fun nyin li 
ẹran, ẹnyin o si jẹ. 

19 Ẹ ki o jẹ ni ijẹ kan, tabi ni ijẹ meji, tabi ni 
ijẹ marun, bẹni ki iṣe ijẹ mẹwa, tabi ogún ọjẹ; 

20 Ṣugbọn li oṣù kan tòọtọ, titi yio fi yọ jade ni 
ihò-—imu nyin, ti yio si fi sú nyin: nitoriti ẹnyin 
gàn OLUWA ti mbẹ lárin nyin, ẹnyin si sọkun 
niwaju rẹ̀, wipe, Éṣe ti awa fi jade lati Egipti Wá? 

210 Mose si wipe, Awọn enia na, lárin awọn 
ẹniti emi wà, j$ ọgbọn ọkẹ ẹlẹsẹ̀; iwọ si wipe, 
Emi o fun wọn li ẹran, ki nWọn ki o le ma jẹ li 
oṣù kan tòtọ. 

22 Agbo—ẹran tabi ọwọ-—ẹran ni ki a pa fun 
Wọn, lati tú fun wọn ni? tabi gbogbo ẹja okun 
li a o kújọ fun wọn lati tú fun wọn? 

23 OLUWA si sọ fun Mose pe, Ọwọ OLUWA 
ha kúru bi? iwọ o ri i nisisiyi bi òrọ mi yio ṣẹ 
si ọ, fabi bi ki yio ṣẹ. 

24 Mose si jade lọ, o si sọ ọrọ OLUWA fun 
awọn enia: o si pe adọrin ọkunrin ninu awọn 
àgba enia jọ, o si mu wọn duro yi agọ ká. 

25 OLUWA si sọkalẹ wá ninu awọsanma, o si 
bá a sọrọ, o si mú ninu ẹmi ti o wà lara rẹ̀, o si 
fi i sara awọn adọrin àgba na: o si ṣe, nigbati 
ẹmi na bà lé wọn, nwọn sì sọtẹlẹ ṣugbọn 
nwọn kò ṣe bẹ mé. 

26 Ṣugbọn o kù meji ninu awọn ọkunrin na 
ni ibudô, orukọ ekini a ma jẹ Eldadi, orukọ 


ekeji Medadi: ẹmi na si bà lé wọn; nwọn si 
mbẹ ninu awọn ti a kà, ṣugbọn nwọn kò jade 
lọ si agf: nwọn si nsọtẹlẹ ni ibudô. 

21 Ọmọkunrin kan si súre, o si sọ fun Mose, 
o si wipe, Eldadi ati Medadi nsọtẹlẹ ni ibudá. 

28 Joṣua ọmọ Nuni, iranṣẹ Mose, ọkan ninu 
awọn ọmọkunrin rẹ̀ dahùn, o si wipe, Mose 
oluwa mi, dá wọn lẹkun. 

29 Mose si wi fun u pe, Iwọ njowú nitori 
mi? gbogbo enia OLUWA iba le jẹ woli, ki 
OLUWA ki o fi ẹmi rẹ̀ si wọn lara! 

30 Mose si lọ si ibudé, on ati awọn àgba Is— 
Taeli. 

31 Afẹfẹ kan si ti ọdọ OLUWA jade lọ, o si 
mú aparò lati okun Wá, o si dà wọn si ibudé, 
bi ìwọn ìrin ijẹ kan ni ìha ihin, ati bi ìwọn ìrin 
ijẹ kan ni ìha ọhún yi ibudô ká, ni ìwọn 
igbọnwọ meji lori ilẹ. 

32 Awọn enia si duro ni gbogbo ọjọ na, ati 
ni gbogbo oru na, ati ni gbogbo ọjẹ keji, nwọn 
si nkô aparò: ẹniti o kú kére, kú òṣuwọn ho— 
meri mẹwa: nwọn si sá wọn silẹ fun ara wọn 
yi ibudé ká. 

33 Nigbati ẹran na si mbẹ lárin ehín wọn, ki 
nwọn ki o tú jẹ ẹ, ibinu OLUWA si rú si awọn 
enia na, OLUWA si fi àrun nla gidigidi kọlù 
awọn enia na. 

34 A si pẹ̀ orukọ ibẹ̀ na ni Kibrotu—hattaafa: 
nitoripe nibẹ̀ ni nwọn gbé sinku awọn enia ti 
o ṣe ifẹkufẹ. 

35 Awọn enia na si dide ìrin wọn lati 
Kibrotu—hattaafa lọ si Haserotu; nwọn si dá si 
Haserotu. 


l 2 1A TI Miriamu ati Aaroni sọrọ òdi si 

Mose nitori obinrin ara Etiopia ti o 
gbé ni iyawo: nitoripe o gbé obinrin. ara 
Etiopia kan ni iyawo. 

2Nwọn si Wipe, Nipa Mose nikan ni 
OLUWA ha sòrọ bi? kò ha ti ipa wa sòrọ pẹlu? 
OLUWA si gbọ ọ. 

3Ṣugbọn ọkunrin na Mose, o ṣe ọlọkàn 
tutù jù gbogbo enia lọ ti mbẹ lori ilẹ. 

4 OLUWA si sọ fun Mose, ati fun Aaroni, ati 
fun Miriamu li ojiji pe, Ẹnyin mẹtẹta ẹ jade 
wá si agọ ajọ. Awọn mẹtẹta si jade. 

5 OLUWA si sọkalẹ wá ninu ọwòn awọsan— 
ma, o si duro li ẹnu—òna ago na, o si pẹ Aaro— 
ni ati Miriamu: awọn mejeji si jade wá. 

60 si wipe, Ẹ gbQ ẹ̀rọ mi nisisiyi: bi woli 
OLUWA ba mbẹ ninu nyin, emi OLUWA yio 
farahàn fun u li ojuran, emi o si bá a sòrọ li 
oju—alá. 


NUMERI 11—13 
7 Mose iranṣẹ mi kò ri bẹ, olôtọ ni ninu 
gbogbo ile mi. 

8On li emi mbá sọrọ li ẹnu ko ẹnu, ati ni 
gbangba, ki si iṣe li ẹrọ ti o ṣe òkunkun; apẹrẹ 
OLUWA li on o si ri: nje nitori kili ẹnyin kò ṣe 
bẹ̀ru lati sòrọ òdi si Mose iranṣẹ mi? 

9 Ibinu OLUWA si rú si wọn; o si lọ. 

10 Awọsanma si lọ kuro lori AgQô na; si 
kiyesi i, Miriamu di adẹ̀tẹ, o fun bi òjo didì; 
Aaroni si wò Miriamu, si kiyesi i, o di adẹ̀tẹ. 

t1 Aaroni si wi fun Mose pe, Yé, oluwa mi, 
emi bẹ̀ ọ, máṣe kà ẹ̀ṣẹ na si wa lọrùn, eyiti 
awa fi wẹ̀re ṣe, ati eyiti awa ti dẹ̀ṣẹ. 

12 Emi bẹ̀ ọ máṣe jẹ ki o dabi ẹniti o kú, 
ẹniti àbọ ara rẹ̀ run tán nigbati o ti inu iya rẹ̀ 
jade. 

13 Mose si kigbe pẹ OLUWA, wipe, Ọlọrun, 
emi bẹ̀ ọ, mu u lara dá nisisiyi. 

14 OLUWA si Wi fun Mose pe, Bi baba rẹ̀, tilẹ 
tu itọ si i li oju, njẹ oju ki ba tì i ni ijẹ meje? Ki 
a sé e mẹ ẹhin ibudô ni ijẹ meje, lẹhin eyinì 
ki a gbà a sinu rẹ̀. 

ISA si sé Miramu mẹ ẹhin ibudé ni ijẹ 
meje: awọn enia kò si ṣí titi a fi gbà Miriamu 
pada. 

16 Lẹhin eyinì li awọn enia si ṣí kuro ni Ha— 
serotu, nwọn si dú si ijù Parani. 

l 3 1OLUWA si sọ fun Mose pe, 

2Rán enia, ki nwọn ki o si ṣe amí ilẹ 
Kenaani, ti mo fi fun awọn ọmọ Israeli: ọkunrin 
kan ni ki ẹnyin ki o rán ninu ẹ̀ya awọn baba 
wọn, ki olukuluku ki o jẹ ijoye ninu wọn. 

3 Mose si rán wọn lati ijù Parani lọ, gẹgẹ bi 
aṣẹ OLUWA: gbogbo awọn ọkunrin na jẹ olori 
awọn ọmọ Israeli. 

4 Orukọ wọn si ni wọnyi: ninu ẹ̀ya Reube— 
ni, Ṣammua ọmọ Sakuru. 

5 Ninu ẹ̀ya Simeoni, Ṣafati ọmọ Hori. 

6 Ninu ẹ̀ya Juda, Kalebu ọmọ Jefunne. 

7 Ninu ẹ̀ya Issakari, Igali ọmọ Josefu. 

8 Ninu ẹ̀ya Efraimu, Oṣea ọmọ Nuni. 

98 Ninu ẹ̀ya Benjamini, Palti ọmọ Rafu. 

10 Ninu ẹ̀ya Sebuluni, Gaddieli ọmọ Sodi. 

11 Ninu ẹ̀ya Josefu, eyinì ni, ninu ẹ̀ya Ma— 
nasse, Gadi ọmọ Susi. 

12 Ninu ẹ̀ya Dani, Ammieli ọmọ Gemalli. 

13 Ninu ẹ̀ya Aṣeri, Seturu ọmọ Mikaeli. 

14 Ninu ẹ̀ya Naftali, Nabi ọmọ Fofsi. 

15 Ninu ẹ̀ya Gaddi, Geueli ọmọ Maki. 

16 Wọnyi li orukọ awọn ọkunrin na, ti 
Mose rán lati lọ ṣe amí ilẹ na. Mose si sọ Oṣea 
ọmọ Nuni ni Joṣua. 


NUMERI 13, 14 


17 Mose si rán wọn lọ ṣe amí ilẹ Kenaani, o 
si wi fun wọn pe, Ẹ gbà òna ìha gusù yi, ki ẹ sì 
lọ sori òke nì. 

18 Ki ẹnyin si wò ilẹ na, bi o ti ri; ati awọn 
enia ti ngbé inu rẹ̀, bi nwọn ṣe alagbara tabi 
alailagbara, bi diẹ ni nwọn, tabi pupò; 

19 Ati bi ilẹ na ti nwọn ngbé ti ri, bi didara 
ni bi buburu ni; ati bi ilu ti nwọn ngbé ti ri, bi 
ninu agQ ni, tabi ninu ilu odi; 

20 Ati bi ilẹ na ti ri, bi ẹlẹtu ni tabi bi aṣalẹ̀, 
bi igi ba mbẹ ninu rẹ̀, tabi kò sí. Ki ẹnyin ki o 
si mu ọkàn le, ki ẹnyin si mú ninu eso ilẹ na 
wá. Njẹ ìgba na jẹ akokò pipọn akQso àjara. 

21 Bẹni nwọn gòke lọ, nwọn si ṣe amí ilẹ na 
lati ijù Sini lọ dé Rehobu, ati lọ si Hamati. 

22 Nwọn si ti ìha gusù gòke lọ, nwọn si dé 
Hebroni; nibiti Ahimani, Ṣeṣai, ati Talmai, 
awọn ọmọ Anaki gbé wà. (A ti tẹ̀ Hebroni dò 
li ọdún meje ṣaju Soani ni Egipti.) 

23 Nwọn si dé odò Eṣkolu, nwọn si rẹ ọwò 
àjara kan, ti on ti ìdí eso—àjara kan lati ibẹ̀ wá, 
awọn enia meji si fi ọpá rù u; nwọn si mú 
ninu eso—pomegranate, ati ti ọpọtọ wá. 

24 Nwọn si sọ ibẹ̀ na ni odò Eṣkolu, nitori 
ìdi—eso ti awọn ọmọ Israeli rẹ̀ lati ibẹ̀ wá. 

25 Nwọn si pada ni rirìn ilẹ na wò lẹhin 
ogoji ọjẹ̀. 

26 Nwọn si lọ nwọn tò Mose wá, ati Aaroni, 
ati gbogbo ijọ awọn ọmọ Israeli, ni ijù Parani, 
ni Kadeṣi; nwọn si mú òrọ pada tò wọn wá, 
ati gbogbo ijọ, nwọn si fi eso ilẹ na hàn wọn. 

27 Nwọn si rò fun u, nwọn si wipe, Awa dé 
ilẹ na nibiti iwọ gbé rán wa lọ, nitôtọ li o nsàn 
fun warà ati fun oyin; eyi si li eso rẹ̀. 

28 Ṣugbọn alagbara ni awọn enia ti ngbé inu 
ilẹ na, ilu olodi si ni ilu wọn, nwọn tobi 
gidigidi: ati pẹlupẹlu awa ri awọn ọmọ Anaki 
nibẹ̀. 

29 Awọn ara Amaleki si ngbé ilẹ ìha gusù: 
ati awọn Hitti, ati awọn Jebusi, ati awọn 
Amori, ngbé ori—òke: awọn ara Kenaani si 
ngbé ẹba okun, ati ni àgbegbe Jordani. 

30 Kalebu si pa awọn enia lẹnu mẹ niwaju 
Mose, o si wipe, Ẹ jẹ ki a gòke lọ lẹkan, ki a si 
gbà a; nitoripe awa le ṣẹ̀ ẹ. 

31 Ṣugbọn awọn ọkunrin ti o bá a gòke lọ 
wipe, Awa kò le gòke tò awọn enia na lọ; ni— 
toriti nwọn lagbara jù wa lọ. 

32Nwọn si mú ìhin buburu ti ilẹ na, ti 
nwọn ti ṣe amí wá fun awọn ọmọ Israeli, 
wipe, Ilẹ na ti awa là já lati ṣe amí rẹ̀, ilẹ ti 
imu awọn enia rẹ̀ jẹ ni; ati gbogbo enia ti awa 
ri ninu rẹ̀ jẹ enia ti o sigbọnlẹ. 


120 


33 Ati nibẹ̀ li awa gbé ri awọn omirán, 
awọn ọmọ Anaki ti o ti inu awọn omirán Wá: 
awa si dabi ẹlẹnga li oju ara wa, bẹli awa si ri 
li oju wọn. 


l 4 1GBOGBO ijọ si gbé ohùn wọn soke, 
nwọn si ke: awọn enia na si sọkun li 
oru na. 

2 Gbogbo awọn ọmọ Israeli si nkùn si Mose 
ati si Aaroni: gbogbo ijọ si wi fun wọn pe, 
Awa iba kuku ti kú ni ilẹ Egipti! tabi awa iba 
kú li aginjù yi! 

3 Nitori kini OLUWA ṣe mú wa Wá si ilẹ yi, 
lati ti ipa idà ṣubu? Awọn aya wa, ati awọn 
ọmọ wa yio di ijẹ: kò ha san fun wa ki a pada 
lọ si Egipti? 

4 Nwọn si wi fun ara wọn pe, Ẹ jẹ ki a yàn 
olori, ki a si pada lọ si Egipti. 

5 Nigbana ni Mose ati Aaroni doju wọn 
bolẹ niwaju gbogbo ijọ awọn ọmọ Israeli. 

6 Ati Joṣua ọmọ Nuni ati Kalebu ọmọ Je— 
funne, ti o wà ninu awọn ti o ṣe amí ilẹ na, fà 
aṣọ wọn ya: 

7Nwọn si sọ fun gbogbo ijọ awọn ọmọ 
Israeli, wipe, Ilẹ na ti awa là já lati ṣe amí rẹ̀, 
ilẹ na dara gidigidi. 

8 Bi OLUWA ba fẹ̀ wa, njẹ yio mú wa wò inu 
ilẹ na yi, yio si fi i fun wa; ilẹ ti nṣàn fun warà 
ati fun oyin. 

9 Ṣugbọn ẹ máṣe ṣòtẹ si OLUWA, bẹni ki ẹ 
máṣe bẹ̀ru awọn enia ilẹ na; nitoripe onjẹ wa 
ni nwọn; àbo wọn ti fi wọn silẹ, OLUWA si wà 
pẹlu wa: ẹ máṣe bẹ̀ru wọn. 

10 Gbogbo ijọ si wipe ki a sọ wọn li okuta. 
Ṣugbọn ogo OLUWA hàn ninu agọ ajọ niwaju 
gbogbo awọn ọmọ Israeli. 

11 OLUWA si wi fun Mose pe, Awọn enia yi 
yio ti kẹgàn mi pẹ tô? yio si ti pẹ tô ti nwọn o 
ṣe alaigbà mi gbé, ni gbogbo iṣẹ—àmi ti mo ṣe 
lárin wọn? 

12 Emi o fi ajakalẹ—àrun kọlù wọn, emi o si 
gbà ogún wọn lọwọ wọn, emi o si sọ iwọ di 
orilẹ—ẹ̀de nla, ati alagbara jù wọn lọ. 

13 Mose si wi fun OLUWA pe, Ṣugbọn awọn 
ara Egipti yio gbQ; nitoripe nipa agbara rẹ ni 
iwọ fi mú awọn enia yi jade lati inu wọn wá; 

14 Nwọn o si wi fun awọn ara ilẹ yi: nwọn 
sá ti gbé pe iwọ OLUWA mbẹ lárìn awọn enia 
yi, nitoripe a ri iwọ OLUWA li ojukoju, ati pe 
awọsanma rẹ duro lori wọn, ati pe iwọ li o 
ṣaju wọn, ninu ọwòn awọsanma nigba ọsán, 
ati ninu ọwòn iná li oru. 

15 Njẹ bi iwọ ba pa gbogbo awọn enia yi bi 


121 


ẹnikan, nigbana li awọn orilẹ—ẹ̀de ti o ti gbọ 
okikí rẹ yio wipe, 

16 Nitoriti OLUWA kò le mú awọn enia yi dé 
ilẹ ti o ti fi bura fun wọn, nitorina li o ṣe pa 
wọn li aginjù. 

17 Njẹ nisisiyi, emi bẹ̀ ọ, jẹ ki agbara OLUWA 
ki o tobi, gẹgẹ bi iwọ ti sọ ri pe, 

18 Olupamọra ati ẹniti o pò li anu li OLUWA, 
ti ndari ẹ̀ṣẹ ati irekọja jì, ati bi o ti wù ki o ri, ti 
ki ijẹ ki ẹlẹbi lọ laijìya; a ma bẹ̀ ẹ̀ṣẹ awọn baba 
Wò lara awọn ọmọ, titi dé iran kẹta ati ẹkẹrin. 

19 Emi bẹ̀ ọ, dari ẹ̀ṣẹ awọn enia yi jì, gẹgẹ bi 
titobi anu rẹ, ati bi iwọ ti darijì awọn enia yi, 
lati Egipti titi di isisiyi. 

20 OLUWA si wipe, Emi ti darijì gẹgẹ bi òrọ rẹ: 

21 Ṣugbọn nitôtọ, bi mo ti wà, gbogbo aiye 
yio si kún fun ogo OLUWA; 

22 Nitori gbogbo awọn enia Wọnyi ti o ti ri 
ogo mi, ati iṣẹ—àmi mi, ti mo ti ṣe ni Egipti ati 
li aginjù, ti nwọn si dan mi wò nigba mẹwa 
yi, ti nwọn kò si fetisi ohùn mi; 

23 Nitôtọ nwọn ki yio ri ilẹ na ti mo ti fi 
bura fun awọn baba Wọn, bẹ̀ni ọkan ninu 
awọn ti o gàn mi ki yio ri i: 

24 Ṣugbọn Kalebu iranṣẹ mi, nitoriti o ní 
ọkàn miran ninu rẹ̀, ti o si tẹle mi mọtimọti, 
on li emi o múlọ sinu ilẹ na nibiti o ti rẹ̀; 
irú-ọmọ rẹ̀ ni yio si ní i. 

25 Njẹ awọn ara Amaleki ati awọn ara Ke— 
naani ngbé afonifoji: li ọla ẹ pada, ki ẹ si ṣi lọ 
si aginjù nipa ọna Okun Pupa. 

26 OLUWA si sọ fun Mose ati fun Aaroni pe, 

27 Emi o ti mu siru pẹ to fun ijọ enia bubu— 
ru yi ti nkùn si mi? Emi ti gbẹ kikùn awọn 
ọmọ Israeli, ti nwọn kùn si mi. 

28 Wi fun wọn pe, OLUWA Wipe, Bi mo ti 
wà nitotọ, bi ẹnyin ti sọ li etí mi, bẹli emi o ṣe 
si nyin: 

29 Okú nyin yio ṣubu li aginjù yi; ati gbogbo 
awọn ti a kà ninu nyin, gẹgẹ bi iye gbogbo nyin, 
lati ẹni ogún ọdún lọ ati jú bẹ lọ, ti ẹ kùn si mi, 

30 Ẹnyin ki yio dé inu ilẹ na, ti mo ti bura 
lati mu nyin gbé inu rẹ̀, bikoṣe Kalebu ọmọ 
Jefunne, ati Joṣua ọmọ Nuni. 

31 Ṣugbọn awọn ọmọ wẹwẹ nyin, ti ẹnyin 
wipe yio di ijẹ, awọn li emi o muwò ọ, awọn 
ni yio si mò ilẹ na ti ẹnyin gàn. 

42 Ṣugbọn ẹnyin, okú nyin yio ṣubu li aginjú yi. 

33 Awọn ọmọ nyin yio si ma rìn kiri li aginjù 
li ogoji ọdùn, nwọn o si ma rù ìwa—àgbere 
nyin, titi okú nyin yio fi ṣòfo tán li aginjù. 

34 Gẹgẹ bi iye ọjọ ti ẹnyin fi rìn ilẹ na wò, 
ani ogoji ọjẹ, ọjẹ kan fun ọdún kan, li ẹnyin o 


NUMERI 14, 15 
rù ẹ̀ṣẹ nyin, ani ogoji ọdún, ẹnyin o si mẹ ibà 
ileri mi jé. 

35 Emi OLUWA ti sọ, Emi o ṣe e nit6ôtọ si 
gbogbo ìjọ buburu yi, ti nwọn kújọ pò si mi: li 
aginjù yi ni nwọn o run, nibẹ̀ ni nwọn o si kú si. 

36 Ati awọn ọkunrin na ti Mose rán lọ lati rìn 
ilẹ na wò, ti nwọn pada, ti nwọn si mu gbogbo 
ijọ kùn si i, ni mimú ìhin buburu ilẹ na wá, 

37 Ani awọn ọkunrin na ti o mú ìhin buburu 
ilẹ na wá, nwọn ti ipa àrun kú niwaju OLUWA. 

38 Ṣugbọn Joṣua ọmọ Nuni, ati Kalebu ọmọ 
Jefunne, ninu awọn ọkunrin na ti o rìn ilẹ na 
lọ, wà laye. 

38 Mose si sọ ẹ̀rọ wọnyi fun gbogbo awọn 
ọmọ Israeli: awọn enia na si kánu gidigidi. 

40 Nwọn si dide ni kùtukutu owurẹ, nwọn 
si gùn ori òke nì lọ, wipe, Kiyesi i, awa niyi, 
awa o si gòke lọ si ibiti OLUWA ti ṣe ileri: ni— 
toripe awa ti ṣẹ̀. 

41 Mose si wipe, Eṣe ti ẹnyin fi nre aṣẹ 
OLUWA kọja? kì yio sa gbẹ̀ nyin. 

42 Ẹ máṣe gòke lọ, nitoriti OLUWA kò sí lárin 
nyin, ki a má ba lù nyin bolẹ niwaju awọn ọtá 
nyin. 

43 Nitoriti awọn ara Amaleki ati awọn ara 
Kenaani mbẹ niwaju nyin, ẹnyin o si ti ipa idà 
ṣubu: nitoriti ẹnyin ti yipada. kuro. lẹhin 
OLUWA, nitorina OLUWA ki yio si pẹlu nyin. 

44 Ṣugbọn nwọn fi igberaga gòke lọ sori òke 
na: ṣugbọn apoti ẹri OLUWA, ati Mose, kò jade 
kuro ni ibudò. 

45 Nigbana li awọn ara Amaleki sọkalẹ wá, 
ati awọn ara Kenaani ti ngbé ori—òke na, nwọn 
si kọlù wọn nwọn si ṣẹ wọn titi dé Horma. 

l 5 TOLUWA si sọ fun Mose pe, 

2 Sọ fun awọn ọmọ Israeli, ki o si wi 
fun wọn pe, Nigbati ẹnyin ba dé ilẹ ibujoko 
nyin, ti mo fi fun nyin, 

3 Ti ẹnyin o ba si ṣe ẹbọ iná si OLUWA, ẹbọ 
sisun, tabi ẹbọ, lati san ẹjẹ, tabi ẹbọ ifẹ—ati— 
nuwWá, tabi ninu ajọ nyin lati ṣe or'ùn didùn ṣi 
OLUWA ninu agbo-ẹran, tabi ọwỌ—ẹran: 

4 Nigbana ni ki ẹniti nru ọrẹ—ẹbọ rẹ̀ na si 
OLUWA ki o mú ẹbọ ohunjijẹ wá, idamẹwa 
òṣuwọn iyẹfun ti a fi idamẹrin òṣuwọn hini 
Oréro pò: 

5 Ati idamẹrin òṣuwọn hini ọti—waini fun 
ẹbọ ohunmimu ni ki iwọ ki o pẹ̀se pẹlu ẹbọ 
sisun, tabi ẹbọ, fun ọdọ—agutan kan. 

6 Tabi fun àgbo kan, ki iwọ ki o pẹ̀se ẹbọ 
ohunjijẹ idamẹwa meji òṣuwọn iyẹfun pẹlu 
idamẹta òṣuwọn hini oréôro: 


NUMERI 15 

7? Ati fun ẹbọ ohunmimu, ki iwọ ki o mú 
idamẹta òṣuwọn hini ọti—Wwaini wá, fun ôrùn 
didùn si OLUWA. 

8 Bi iwọ ba si pẹ̀se ẹgbọrọ akọmalu kan fun 
ẹbọ sisun, tabi fun ẹbọ kan, lati san ẹjẹ, tabi 
ẹbọ alafia si OLUWA: 

9 Nigbana ni ki o mu wá pẹlu ẹgbọrọ akọ— 
malu na, ẹbọ ohunjijẹ idamẹwa mẹta òṣuwọn 
iyẹfun ti a fi àbọ òsuwọn hini orÔro pò. 

10 Ki iwọ ki o si múwa fun ẹbọ ohunmimu 
àbọ òṣuwọn hini ọti—Waini, ẹbọ ti a fi iná ṣe, 
òrùn didùn si OLUWA. 

tI Bayi ni ki a ṣe niti akọmalu kan, tabi niti 
àgbo kan, tabi niti akọ ọdọ—agutan kan, tabi 
niti ọmọ—ewurẹ kan. 

12 Gẹgẹ bi iye ti ẹnyin o pése, bẹni ki ẹnyin 
ki o ṣe si olukuluku gẹgẹ bi iye wọn. 

13 Gbogbo ibilẹ ni ki o ma ṣe nkan wọnyi 
bayi, nigbati nwọn ba nru ẹbọ ti a fi iná ṣe, ti 
ôrùn didùn si OLUWA. 

14 Ati bi alejò kan ba nṣe atipo lọdọ nyin, tabi 
ẹnikẹni ti o wù ki o ṣe ninu nyin ni iran nyin, ti 
o si nfẹ ru ẹbọ ti a fi iná ṣe, ti 6orùn didùn si 
OLUWA; bi ẹnyin ti ṣe, bẹni ki on ki o ṣe. 

15 Ìlana kan ni ki o wà fun ẹnyin ijọ enia, ati 
fun alejò ti nṣe atipo lọdọ nyin, ìlana titilai, ni 
iran-iran nyin: bi ẹnyin ti ri, bẹni ki alejò ki o 
si ri niwaju OLUWA. 

16 Ofin kan ati ìlana kan ni ki o wà fun 
nyin, ati fun alejò ti nṣe atipo lọdọ nyin. 

17 OLUWA si sọ fun Mose pe, 

18 Sọ fun awọn ọmọ Israeli, ki o si wi fun 
wọn pe, Nigbati ẹnyin ba dé ilẹ na nibiti emi 
nmú nyin lọ, 

19 Yio si ṣe, nigbati ẹnyin ba njẹ ninu onjẹ ilẹ 
na, ki ẹnyin ki o mú ẹbọ igbesọsoke wá fun 
OLUWA. 

20 Ki ẹnyin ki o mú àkara atetekọṣu iyẹfun 
nyin wá fun ẹbọ igbesọsoke: bi ẹnyin ti ṣe ti ẹbọ 
igbesọsoke ilẹ ipakà, bẹni ki ẹnyin gbé e sọ. 

21Ninu atetekẹ̀ṣu iyẹfun nyin ni ki ẹnyin ki 
o fi fun OLUWA li ẹbọ igbesọsoke, ni iran—iran 
nyin. 

22 Bi ẹnyin ba si ṣìṣe, ti ẹnyin kò si kiyesi 
gbogbo ofin wọnyi ti OLUWA ti sọ fun Mose, 

23 Ani gbogbo eyiti OLUWA ti paṣẹ fun nyin 
lati ọwọ Mose wá, lati ọjẹ na ti OLUWA ti 
nyin; 

24 Yio si ṣe, bi a ba fi aimò ṣe ohun kan ti ijọ 
kò mẹ, ki gbogbo ijọ ki o mú ẹgbọrọ akọmalu 
kan wá fun ẹbọ sisun, fun ôrùn didùn si 
OLUWA, pẹlu ẹbọ ohunjijẹ rẹ̀, ati ẹbọ ohun— 


122 


mimu rẹ̀, gẹgẹ bi ìlana na, ati obukọ kan fun 
ẹbọ ẹ̀ṣẹ. 

25 Ki alufa ki o si ṣẹ̀tutu fun gbogbo ijọ 
awọn ọmọ Israeli, a o si darijì wọn; nitoripe 
aimò ni, nwọn si ti mú ọrẹ—ẹbọ wọn wá, ẹbọ 
ti a fi iná ṣe si OLUWA, ati ẹbọ ẹ̀ṣẹ wọn niwaju 
OLUWA, nitori aimò wọn: 

26 A o si darijì gbogbo ijọ awọn ọmọ Israeli, 
ati alejò ti iṣe atipo lọdọ wọn; nitoripe gbogbo 
enia Wà li aimọ. 

2? Bi ọkàn kan ba si fi aimọ ṣẹ̀, nigbana ni ki 
o mú abo—ewurẹ ọlọdún kan wá, fun ẹbọ ẹ̀ṣẹ. 

28 Ki alufa ki o ṣẹ̀tutu fun ọkàn na ti o ṣẹ̀, 
nigbati o ba ṣẹ̀ li aimò niwaju OLUWA, lati 
ṣẹ̀tutu fun u; a o si darijì i. 

28 Ofin kan ni ki ẹnyin ki o ni fun ẹniti o ṣẹ̀ 
ni aimò, ati fun ẹniti a bi ninu awọn ọmọ 
Israeli, ati fun alejò ti nṣe atipo ninu wọn. 

30 Ṣugbọn ọkàn na ti o ba fi ikugbu ṣe ohun 
kan, iba ṣe ibilẹ tabi alejò, o sòrọbuburu si 
OLUWA; ọkàn na li a o si ke kuro ninu awọn 
enia rẹ̀. 

31 Nitoriti o gàn òrọ OLUWA, o si ru ofin rẹ̀; 
ọkàn na li a o ke kuro patapata, ẹ̀ṣẹ rẹ̀ yio wà 
lori rẹ̀. 

32Nigbati awọn ọmọ Israeli wà li aginjù, 
nwọn ri ọkunrin kan ti nṣẹ igi li ọjẹ—isimi. 

33 Awọn ti o ri i ti nṣ€ igi mú u tò Mose ati 
Aaroni wá, ati gbogbo ijọ. 

34 Nwọn si há a mẹ ile—ìde, nitoriti a kò ti 
isọ bi a o ti ṣe e. 

35 OLUWA si sọ fun Mose pe, Pipa li a o pa 
ọkunrin na: gbogbo ìjọ ni yio sọ ọ li okuta pa 
lẹhin ibudô. 

36 Gbogbo ijọ si mú u wá sẹhin ibudôò, nwọn 
si sọ ọ li okuta, on si kú; bi OLUWA ti paṣẹ fun 
Mose. 

37 OLUWA si sọ fun Mose pe, 

38 Sọ fun awọn ọmọ Israeli, ki o si fi aṣẹ fun 
wọn ki nwọn ki o ṣe wajawaja si eti aṣọ wọn 
ni iran—iran wọn, ati ki nwọn ki o si fi ọjábulẹ 
alarô si Wajawaja eti aṣọ na: 

39 Yio si ma ṣe bi Wajawaja fun nyin, ki 
ẹnyin ki o le ma wò o, ki ẹ si ma ranti gbogbo 
ofin OLUWA, ki ẹ si ma ṣe wọn: ki ẹnyin ki o 
má si ṣe tẹle ìro ọkàn nyin ati oju ara nyin, ti 
ẹnyin ti ima ṣe àgbere tò lẹhin: 

40 Ki ẹnyin ki o le ma ranti, ki ẹ si ma ṣe 
ofin mi gbogbo, ki ẹnyin ki o le jẹ mim si 
Ọlọrun nyin. 

41 Emi ni OLUWA Ọlọrun nyin, ti o mú nyin 
jade lati ilẹ Egipti wá, lati ma ṣe Ọlọrun nyin: 
Emi ni OLUWA Ọlọrun nyin. 


123 


l Ô 1 NJẸ Kora, ọmọ Ishari, ọmọ Kohati, 

ọmọ Lefi, ati Datani on Abiramu, 
awọn ọmọ Eliabu, ati On, ọmọ Peleti, awọn 
ọmọ Reubeni, dìmọ: 

2Nwọn si dide niwaju Mose, pẹlu adọtalerugba 
ọkunrin ninu awọn ọmọ Ísraelì, ijoye ninu ijọ, 
awọn olorukọ ninu ajọ, awọn ọkunrin olokikí: 

3Nwọn si kô ara wọn jọ pò si Mose ati si 
Aaroni, nwọn si wi fun wọn pe, O tô gẹ, 
nitoripe gbogbo ijọ li o jẹ mim, olukuluku wọn, 
OLUWA si mbẹ lárin wọn: nitori kili ẹnyin ha ṣe 
ngbé ara nyin ga jù ijọ OLUWA lọ? 

4 Nigbati Mose gbé, o doju rẹ̀ bolẹ: 

SO si sọ fun Kora ati fun gbogbo ẹgbẹ rẹ̀ pe, 
Li ọla OLUWA yio fi ẹniti iṣe tirẹ̀ hàn, ati ẹniti o 
mẹ̀; yio si mu u sunmọ ọdọ rẹ̀: ani ẹniti on ba 
yàn ni yio mu sunmọ ọdọ rẹ̀. 

6 Ẹ ṣe eyi; Ẹ mú awo-turari, Kora, ati gbogbo 
ẹgbẹ rẹ̀; 

? Ki ẹ si fi iná sinu wọn, ki ẹ si fi turari sinu. 
wọn niwaju OLUWA li ọla: yio si ṣe, ọkunrin ti 
OLUWA ba yàn, on ni ẹni mim: o tô gẹ, ẹnyin 
ọmọ Lefi. 

8 Mose si wi fun Kora pe, Emi bẹ̀ nyin, ẹnyin 
ọmọ Lefi, ẹ gbé: 

SOhun kekere ha ni li oju nyin, ti Ọlọrun 
Israeli yà nyin kuro ninu ijọ Israeli, lati mú 
nyin sunmọ ọdọ ara rẹ̀ lati ma ṣe iṣẹ-ìsin agọ 
OLUWA, ati lati ma duro niwaju ijọ lati ma ṣe 
iranṣẹ fun wọn; 

10O si mú iwọ sunmọ ọdọ rẹ̀, ati awọn 
arakunrin rẹ gbogbo, awọn ọmọ Lefi pẹlu rẹ; 
ẹnyin si nwá iṣẹ—alufa pẹlu? 

tI Nitorina, iwọ ati gbogbo ẹgbẹ rẹ kôjọ pò 
si OLUWA: ati kini Aaroni, ti ẹnyin nkùn si i? 

12 Mose si ranṣẹ pẹ Datani ati Abiramu, awọn 
ọmọ Eliabu: nwọn si wipe, Awa ki yio gòke wá: 

13 Ohun kekere ha ni ti iwọ mú wa gòke lati 
ilẹ ti nṣàn fun warà ati fun oyin Wá, lati pa wa li 
aginjù, ti iwọ fi ara rẹ jẹ alade lori wa patapata? 

14 Pẹlupẹlu iwọ kò ti imú wa dé ilẹ kan tí 
nṣàn fun Warà ati fun oyin, bẹni iwọ kò fun 
wa ni iní ilẹ ati ọgba—àjara: iwọ o yọ oju awọn 
ọkunrin wọnyi bi? awa ki yio gòke wá. 

15 Mose si binu gidigidi, o si wi fun OLUWA 
pe, Máṣe kà ẹbọ wọn si: emi kò gbà kẹtẹkẹtẹ 
kan lọwọ wọn, bẹli emi kò pa ẹnikan wọn lara. 

16 Mose wi fun Kora pe, Ki iwọ ati gbogbo 
ẹgbẹ rẹ ki o wá siwaju OLUWA, iwọ, ati awọn, 
ati Aaroni li ọla: 

17 Ki olukuluku wọn ki o mú awo—turari rẹ̀, 
ki ẹ si fi turari sinu wọn, ki olukuluku nyin ki 
o mú awo-turari. rẹ̀ wá siwaju. OLUWA, 


NUMERI 16 
adọtalerugba awo—turari; iwọ pẹlu ati Aaroni, 
olukuluku awo—turari rẹ̀. 

18 Olukuluku wọn si mú awo-—turari rẹ̀, 
nwọn si fi iná sinu wọn, nwọn si fi turari lé ori 
wọn, nwọn si duro li ẹnu—òna agQ ajọ, pẹlu 
Mose ati Aaroni. 

19 Kora si kò gbogbo ijọ enia jọ si wọn si 
ẹnu—òna agẹ ajọ: ogo OLUWA si hàn si gbogbo 
ijọ enia na. 

20 OLUWA si sọ fun Mose ati Aaroni pe, 

21 Ẹ yà ara nyin kuro larin ijọ yi, ki emi ki o 
rún wọn ni iṣéju kan. 

22Nwọn si doju wọn bolẹ, nwọn wipe, 
Ọlọrun, Ọlọrun ẹmi gbogbo enia, ọkunrin 
kan ha le ṣẹ̀, ki iwọ ki o si binu si gbogbo ijọ? 

23 OLUWA si sọ fun Mose pe, 

24 Sọ fun ijọ pe, Ẹ gòke wá kuro ni sakani 
agQ Kora, Datani, ati Abiramu. 

25 Mose si dide, o si tò Datani ati Abiramu 
lọ; awọn àgba Israeli si tẹle e. 

26 O si sọ fun ijọ pe, Mo bẹ̀ nyin, ẹ kuro ni 
ibi ag$ awọn ọkunrin buburu yi, ẹ má si ṣe 
fọwọkàn ohun kan ti iṣe ti wọn, ki ẹ má ba 
run ninu gbogbo ẹ̀ṣẹ wọn. 

2? Bẹni nwọn si gòke lọ kuro nibi agẹ Kora, 
Datani ati Abiramu, ni ìha gbogbo: Datani ati 
Abiramu si jade, nwọn si duro li ẹnu—òna agọ 
wọn, ati awọn aya wọn, ati awọn ọmọ wọn 
ọkunrin, ati awọn ọmọ wọn Wéẹ̀wẹ. 

28 Mose si wipe, Nipa eyi li ẹnyin o mẹ pe 
OLUWA li o rán mi lati ṣe gbogbo iṣẹ wọnyi; 
ati pe emi kò ṣe wọn lati inu ara mi Wá. 

29 Bi awọn ọkunrin wọnyi ba kú bi gbogbo 
enia ti ikú, tabi bi a ba si bẹ̀ wọn wò bi ati ibẹ̀ 
gbogbo enia wò; njẹ OLUWA ki o rán mi. 

30 Ṣugbọn bi OLUWA ba ṣe ohun titun, ti ilẹ 
ba si là ẹnu rẹ̀, ti o si gbe wọn mì, pẹlu ohun 
gbogbo ti iṣe ti wọn, ti nwọn si sọkalẹ lọ si 
ìpò—okú láye; nigbana ẹnyin o mò pe awọn 
ọkunrin wọnyi ti gàn OLUWA. 

31 O si ṣe, bi o ti pari gbogbo òrọ wọnyi ni 
sisọ, ni ilẹ là pẹrẹ nisalẹ wọn: 

32 Ilẹ si yà ẹnu rẹ̀, o si gbe wọn mì, ati awọn 
ara ile wọn, ati gbogbo awọn enia ti iṣe ti 
Kora, ati gbogbo ẹrù wọn. 

33 Awọn, ati ohun gbogbo ti iṣe ti Wọn, 
sọkalẹ lọ láye si ipò—okú, ilẹ si pa ẹnu dé mọ 
wọn, nwọn si run kuro ninu ijọ. 

34Gbogbo enia Israeli ti o yi wọn ká si salọ 
nitori igbe wọn: nitoriti nwọn wipe, Ki ilẹ ki o 
má ba gbe wa mì pẹlu. 

35 Iná si jade wá lati ọdọ OLUWA, o si run awọn 
adọtalerugba ọkunrin nì ti nwọn mú turari Wá. 


NUMERI 16—18 


36 OLUWA si sọ fun Mose pe, 

3? Sọ fun Eleasari ọmọ Aaroni alufa, pe ki o 
mú awo-—turari wọnni kuro ninu ijéna, ki iwọ 
ki o si tu iná na ká sọhún; nitoripe nwọn jé 
mimQ. 

38 Awo—turari ti awọn ẹlẹṣẹ wọnyi si ọkàn 
ara wọn, ni ki nwọn ki o fi ṣe awo fẹlẹfẹlẹ fun 
ibori pẹpẹ: nitoriti nwọn mú wọn wá siwaju 
OLUWA, nitorina ni nwọn ṣe jẹ mimQ: nwọn o 
si ma ṣe àmi fun awọn ọmọ Israeli. 

38 Eleasari alufa si mú awo—turari idẹ wọnni, 
eyiti awọn ẹniti o jána fi mú ẹbọ wá; a si rọ 
wọn li awo fẹlẹfẹlẹ fun ibori pẹpẹ: 

40 Lati ma ṣe ohun iranti fun awọn ọmọ 
Israeli, ki alejò kan, ti ki iṣe irú—ọmọ Aaroni, 
ki o máṣe sunmọtosi lati mú turari wá siwaju 
OLUWA; ki o má ba dabi Kora, ati awọn ẹgbẹ 
rẹ̀: bi OLUWA ti wi fun u lati ọwé Mose wá. 

ai Ṣugbọn ni ijẹ keji gbogbo ijọ awọn ọmọ 
Israeli nkùn si Mose ati sì Aaroni, wipe, Ẹnyin 
pa awọn enia OLUWA. 

420 si ṣe, nigbati ijọ pejọ pò si Mose ati si 
Aaroni, ti nwọn si wò ìha agQ ajọ: si kiyesi i, 
awọsanma bò o, ogo OLUWA si farahàn. 

43 Mose ati Aaroni si wá siwaju ago ajọ. 

44 OLUWA si sọ fun Mose pe, 

45 Ẹ lọ kuro lárin ijọ yi, ki emi ki o run wọn 
ni iṣẹju kan. Nwọn si doju wọn bolẹ. 

46 Mose si wi fun Aaroni pe, Mú awo—tu— 
Tari kan, ki o si fi iná sinu rẹ̀ lati ori pẹpẹ ni 
wá, ki o si fi tur'ari lé ori rẹ̀, ki o si yára lọ sọdọ 
ijọ, ki o si ṣòtutu fun wọn: nitoriti ibinu jade 
lati ọdọ OLUWA lọ; iyọnu ti bẹ̀rẹ na. 

4? Aaroni si mú awo—turari bi Mose ti fi aṣẹ 
fun u, o si sure lọ sárin ijọ; si kiyesi i, iyọnu ti 
bẹ̀rẹ na lárin awọn enia: o si fi turari sinu rẹ̀, 
o si ṣẹ̀tutu fun awọn enia na. 

480 si duro li agbedemeji okú ati aláye; 
iyọnu na si duro. 

49 Awọn ti o kú ninu iyọnu na si jẹ ẹgba 
meje o le ẹdẹgbẹrin, laìka awọn ti o kú niti 
òran Kora. 

50 Aaroni si pada tọ Mose lọ si ibi ẹnu—ẹ̀na 
agọ ajọ: iyọnu na si duro. 


l 7 1OLUWA si sọ fun Mose pe, 

2 Sọ fun awọn ọmọ Israeli, ki o si gbà 
ọpá kọkan lọwọ wọn, gẹgẹ bi ile awọn baba 
wọn, lọwọ gbogbo awọn olori wọn gẹgẹ bi ile 
awọn baba wọn ọpá mejila: ki o si kẹ orukọ 
olukuluku si ara ọpá rẹ̀. 

3 Ki o si kọ orukọ Aaroni sara ọpá Lefi: nito— 
ripe ọpá kan yio jẹ fun ori ile awọn baba wọn. 


124 


4Ki o si fi wọn lelẹ ninu ag6 ajọ, niwaju ẹrí, 
nibiti emi o gbé pade nyin. 

5 Yio si ṣe, ọpá ẹniti emi o yàn yio ruwe: 
emi o si da kikùn awọn ọmọ Israeli duro kuro 
lọdọ mi, ti nwọn nkùn si nyin. 

6 Mose si sọ fun awọn ọmọ Israeli, gbogbo 
awọn olori wọn si fun u li ọpá, ọpá kan fun 
olori kan, gẹgẹ bi ile awọn baba wọn, ani ọpá 
mejila: ọpá Aaroni si wà ninu ọpá wọn. 

? Mose si fi ọpá wọnni lelẹ niwaju OLUWA 
ninu ago ẹrí. 

80 si ṣe, ni ijẹ keji ti Mose wò inu agoô ẹrí 
lọ; si kiyesi i, ọpá Aaroni fun ile Lefi rudi, o sí 
tú, o si tanna, o si so eso almondi. 

9 Mose si kú gbogbo ọpá na lati iwaju 
OLUWA jade tò gbogbo awọn ọmọ Israeli wá: 
nwọn si wò, olukuluku si mú ọpá tirẹ̀. 

10 OLUWA si sọ fun Mose pe, Mú ọpá Aaro— 
ni pada wa siwaju ẹrí, lati fi pamQ fun àmi fun 
awọn ọlòtẹ ni; ki iwọ ki o si gbà kikùn wọn 
kuro lọdọ mi patapata ki nwọn ki o má ba kú. 

ti Mose si ṣe bẹ: bi OLUWA ti fi aṣẹ fun u, 
bẹli o ṣe. 

12 Awọn ọmọ Israeli si sọ fun Mose pe, 
Kiyesi i, awa kú, awa gbé, gbogbo wa gbé. 

13 Ẹnikẹni ti o ba sunmọ agọ OLUWA yio kú: 
awa o ha fi kikú run bi? 


l 8 TOLUWA si sọ fun Aaroni pe, Iwọ ati 
awọn ọmọ rẹ, ati ile baba rẹ pẹlu rẹ, 
ni yio ma rù ẹ̀ṣẹ ibi—mim6: ati iwọ ati awọn 
2 Ati awọn arakunrin rẹ pẹlu, ẹ̀ya Lefi, ẹ̀ya 
baba rẹ, ni ki o múwa pẹlu rẹ, ki nwọn ki o le 
dàpọ pẹlu rẹ, ki nwọn ki o ma ṣe iranṣẹ fun ọ: 
ṣugbọn iwọ ati awọn ọmọ rẹ pẹlu rẹ ni yio ma 
ṣe iranṣẹ niwaju agọ ẹrí. 

3 Ki nwọn ki o ma pa aṣẹ rẹ mẹ, ki nwọn ki 
o si ma ṣe itọju gbogbo agQ, kìki pe nwọn kò 
gbọdọ sunmọ ohun-ẹ̀lo ibi—mimQẹ ati pẹpẹ, ki 
ati awọn, ati ẹnyin pẹlu ki o má ba kú. 

4 Ki nwọn ki o si dàpọ pẹlu rẹ, ki nwọn ki o 
sì ma ṣe itọju agQ ajọ, gẹgẹ bi gbogbo iṣẹ—ìsin 
ag6: alejò kan kò sí gbọdọ sunmọ ọdọ nyin. 

5 Ki ẹnyin ki o si ma ṣe itọju ibi—mimô, ati 
itọju pẹpẹ: ki ibinu ki o má ba sí m€ lori awọn 
ọmọ Israeli. 

6 Ati emi, kiyesi i, mo ti mú awọn arakun— 
rin nyin, awọn ọmọ Lefi kuro ninu awọn ọmọ 
Israeli: ẹnyin li a fi wọn fun bi ẹ̀bun fun 
OLUWA, lati ma ṣe iṣẹ—ìsin agọ ajọ. 

?1wọ ati awọn ọmọ rẹ pẹlu rẹ ni yio si ma 
ṣe itọju iṣẹ—alufa nyin niti ohun gbogbo ti iṣe 


125 


ti pẹpẹ, ati ti inu aṣọ—ikele: ẹnyin o si ma sìn: 
emi ti fi iṣẹ-alufa nyin fun nyin, bi iṣẹ—ìsin 
ẹ̀bun: alejò ti o ba si sunmọtosi li a o pa. 

8OLUWA si sọ fun Aaroni pe, Kiyesi i, emi 
si ti fi ilọju ẹbọ igbesọsoke mi fun ọ pẹlu, ani 
gbogbo ohun mimẹ̀ awọn ọmọ Israeli, iwọ li 
emi fi wọn fun ni ipín, ati fun awọn ọmọ rẹ, 
bi ipín lailai. 

9 Eyi ni yio ṣe tirẹ ninu ohun mimQ julọ, ti a 
mú kuro ninu iná; gbogbo ọrẹ-ẹbọ wọn, 
gbogbo ẹbọ ohunjijẹ wọn, ati gbogbo ẹbọ ẹ̀ṣẹ 
wọn, ati gbogbo ẹbọ ẹbi wọn, ti nwọn o mú 
fun mi wá, mimẹ julọ ni yio jasi fun iwọ ati 
fun awọn ọmọ rẹ. 

10 Bi ohun mímẹ̀ julọ ni ki iwọ ki o ma jẹ 
ẹ: gbogbo ọkunrin ni yio jẹ ẹ; mimô ni yio jẹ 
fun ọ. 

ti Eyi si ni tirẹ; ẹbọ igbesọsoke ẹ̀bun wọn, 
pẹlu gbogbo ẹbọ fifì awọn ọmọ Israeli: emi ti fi 
wọn fun ọ, ati fun awọn ọmọ rẹ ọkunrin ati fun 
awọn ọmọ rẹ obinrin pẹlu rẹ, bi ipín lailai: 
gbogbo awọn ti o mẹ̀ ninu ile rẹ ni ki o jẹ ẹ. 

12 Gbogbo orôro daradara, ati gbogbo ọti— 
waini daradara, ati alikama, akôso ninu wọn 
ti nwọn o mú fun OLUWA Wá, iwọ ni mo fi 
wọn fun. 

13 Ak6so gbogbo ohun ti o wà ni ilẹ wọn, ti 
nwọn o mú fun OLUWA wá, tirẹ ni yio jẹ̀; 
gbogbo ẹniti o mẹ ni ile rẹ ni ki o jẹ ẹ. 

14 Ohun ìyasọtọ gbogbo ni Israeli ni ki o jé 
tirẹ. 

15 Gbogbo akẹ̀bi ninu gbogbo ohun aláye, ti 
nwọn o mú wa fun OLUWA, iba ṣe ti enia tabi 
ti ẹranko, ki o jẹ tirẹ: Ṣugbọn rirà ni iwọ o rà 
akẹ̀bi enia silẹ, ati akẹbi ẹran alaim€ ni ki iwọ 
ki o rà silẹ. 

16 Gbogbo awọn ti a o ràsilẹ, lati ẹni oṣù 
kan ni ki iwọ ki o ràsilẹ, gẹgẹ bi idiyelé rẹ, li 
owo ṣekeli marun, nipa ṣekeli ibi—mimô (ti o 
jẹ ogun gera). 

17 Ṣugbọn akẹ̀bi akọmalu, tabi akọbi agu— 
tan, tabi akẹbi ewurẹ, ni iwọ kò gbọdọ ràsílẹ; 
mimọ ni nwọn: ẹ̀jẹ wọn ni ki iwọ ki o ta sori 
pẹpẹ, ki iwọ ki o si sun ọrá wọn li ẹbọ ti a fi 
iná ṣe, fun ôrún didùn si OLUWA. 

18 Ki ẹran wọn ki o si jẹ tirẹ, bi àiya fifì, ati 
bi itan ọtún, ni yio jẹ tirẹ. 

I19Gbogbo ẹbọ igbesọsoke. ohun. mim 
wọnni, ti awọn ọmọ Israeli múwa fun OLUWA, 
ni mo ti fi fun ọ, ati fun awọn ọmọ rẹ ọkunrin, 
ati fun awọn ọmọ rẹ obinrin pẹlu rẹ, bi ipín 
lailai: majẹmu iyò ni lailai niwaju OLUWA fun ọ 
ati fun irú—ọmọ rẹ pẹlu rẹ. 


NUMERI 18, 19 
20 OLUWA si sọ fun Aaroni pe, Iwọ ki yio ní 
iní ninu ilẹ wọn, bẹni iwọ ki yio ní ipín lárin 
wọn: Emi ni ipín rẹ ati iní rẹ lárìn awọn ọmọ 
Israeli. 

21 Si kiyesi i, emi si ti fi gbogbo idamẹwa ni 
Israeli fun awọn ọmọ Lefi ni iní, nitori iṣẹ—ìsin 
Wọn ti nwọn nṣe, ani iṣẹ—ìsin agQ ajọ. 

22 Awọn ọmọ Israeli kò si gbọdọ sunmọ agọ 
ajọ, ki nwọn ki o má ba rti ẹ̀ṣẹ, ki nwọn má ba kú. 

23 Ṣugbọn awọn ọmọ Lefi ni ki o ma ṣe iṣẹ— 
ìsín agọ ajọ, awọn ni yio si ma rù ẹ̀ṣẹ wọn: 
ìlana lailai ni ni iran—iran nyin, ati lárin awọn 
ọmọ Israeli, nwọn kò gbọdọ ní ilẹ—iní. 

24 Nitori idamẹwa awọn ọmọ Israeli, ti 
nwọn múwa li ẹbọ igbesọsoke fun OLUWA, ni 
mo ti fi fun awọn ọmọ Lefi lati ní: nitorina ni 
mo ṣe wi fun wọn pe, Nwọn kò gbọdọ ní 
ilẹ—iní lárin awọn ọmọ Israeli. 

25 OLUWA si sọ fun Mose pe, 

26 Si sọ fun awọn ọmọ Lefi, ki o si wi fun 
wọn pe, Nigbati ẹnyin ba ngbà idamẹwa ti 
mo ti fi fun nyin ni ilẹiní nyin lọwọ awọn 
ọmọ Israeli, nigbana ni ki ẹnyin ki o mú ẹbọ 
igbesọsoke ninu rẹ̀ wá fun OLUWA, idamẹwa 
ninu idamẹwa na. 

27 A o si kà ẹbọ igbesọsoke nyin yi si nyin, 
bi ẹnipe ọkà lati ilẹ ipakà wá, ati bi ọti lati ibi 
ifunti wá. 

28 Bayi li ẹnyin pẹlu yio ma mú ẹbọ igbesọ— 
soke wá fun OLUWA ninu gbogbo idamẹwa 
nyin, ti ẹnyin ngbà lọwọ awọn ọmọ Israeli; ki 
ẹnyin ki o si mú ẹbọ igbesọsoke OLUWA ninu 
rẹ̀ tò Aaroni alufa wá. 

29 Ninu gbogbo ẹ̀bun nyin ni ki ẹnyin ki o 
si mú gbogbo ẹbọ igbesọsoke OLUWA wá, 
ninu gbogbo eyiti o dara, ani eyiti a yàsíòmimẹ 
ninu rẹ̀. 

30 Nitorina ki iwọ ki o wi fun wọn pe, 
Nigbati ẹnyin ba fi eyiti o dara ninu rẹ̀ ṣe ẹbọ 
igbesọsoke, nigbana ni ki a kà a fun awọn ọmọ 
Lefi bi ọkà ilẹ—ipakà, ati bi ibisi ibi—ifunti. 

31 Ẹnyin o si jẹ ẹ ni ibi gbogbo, ati ẹnyin ati 
awọn ara ile nyin: nitoripe ẹ̀re nyin ni fun 
iṣẹ—ìsin nyin ninu agẹ ajọ. 

32Ẹnyin ki yio si rù ẹ̀ṣẹ nitori rẹ̀, nigbati 
ẹnyin ba fi eyiti o dara ninu rẹ̀ ṣe ẹbọ igbesọ— 
soke: bẹli ẹnyin kò gbọdọ bà ohun mim 
awọn ọmọ Israeli jẹ̀, ki ẹnyin ki o má ba kú. 


l Ọ TOLUWA si sọ fun Mose ati fun 
Aaroni pe, 


2 Eyi ni ìlana ofin, ti OLUWA palaṣẹ, wipe, 
Sọ fun awọn ọmọ Israeli, ki nwọn ki o mú 


NUMERI 19, 20 
ẹgbọrọ abomalu pupa kan tò ọ wá, alaila— 
bawọn, ati alailabùku, ati lara eyiti a kò ti dì 
àjaga mẹ: 

3 Ki ẹnyin si fi i fun Eleasari alufa, ki on ki o 
mú u jade lọ sẹhin ibudô, ki ẹnikan ki o si pa 
a niwaju rẹ̀: 

4 Ki Eleasari alufa, ki o fi iká rẹ̀ mú ninu ẹ̀jẹ 
rẹ̀, ki o si fi ninu ẹ̀jẹ rẹ̀ wn iwaju agQ ajọ ni 
ìgba meje. 

5 Ki ẹnikan ki o si sun ẹgbọrọ abomalu na li 
oju rẹ̀; awọ rẹ̀, ati ẹran rẹ̀, ati ẹ̀jẹ rẹ̀, pẹlu igbẹ 
rẹ̀, ni ki o sun: 

6 Ki alufa na ki o mú igi opepe, ati hissopu, 
ati ododé, ki o si jù u sárin ẹgbọrọ abomalu ti 
a nsun. 

7? Nigbana ni ki alufa na ki o fẹ áṣọ rẹ̀, ki o si 
Wẹ̀ ara rẹ̀ ninu omi, lẹhin na ki o si Wá si 
ibudé, ki alufa na ki o si jẹ alaim€ titi di aṣalẹ. 

8 Ki ẹniti o sun u ki o si fò aṣọ rẹ̀ ninu omi, 
ki o si wẹ̀ ara rẹ̀ ninu omi, ki o si jẹ alaimQ titi 
di aṣalẹ. 

9Ki ọkunrin kan ti o mọ ki o si kô éru 
ẹgbọrọ abomalu na, ki o si kò o jọ si ibi kan ti 
o mẹ lẹhin ibudéô, ki a si pa a mẹ fun ijọ awọn 
ọmọ Israeli fun omi ìyasapakan: ẹbọ ẹ̀ṣẹ ni. 

10 Ki ẹniti o si kú eru ẹgbọrọ abomalu na ki 
o fẹ aṣọ rẹ̀, ki o si jẹ alaim€ titi di aṣalẹ: yio si 
jẹ ilana titilai, fun awọn ọmọ Israeli, ati fun 
alejò ti nṣe atipo ninu wọn. 

tI Ẹniti o ba fọwọkàn okú ẹnikan ki o jẹ 
alaimọ ni ijẹ meje. 

12 Ki oluwarẹ̀ ki o fii wẹ̀ ara rẹ̀ mé ni ijẹ kẹta, 
ati ni ijẹ keje yio di mim: ṣugbọn bi kò ba wẹ̀ 
ara rẹ̀ ni ijẹ kẹta, njẹ ni ijẹ keje ki yio di mimQ. 

13 Ẹnikẹni ti o ba fọwọkàn okú ẹnikan ti o 
kú, ti kò si wẹ̀ ara rẹ̀ mẹ, o bà agẹ OLUWA jẹ; 
ọkàn na li a o si ke kuro ninu Israeli: nitoriti a 
kò wọn omi ìyasapakan si i lara, alaim€ li o jẹ̀; 
aimẹ̀ rẹ̀ mbẹ lara rẹ̀ sibẹ̀, 

14 Eyi li ofin na, nigbati enia kan ba kù ninu 
agẹ kan: gbogbo ẹniti o wò inu ag6 na, ati ohun 
gbogbo ti mbẹ ninu ag na, yio jẹ alaim€ ni ijọ 
meje. 

15 Ati ohun—ẹ̀lo gbogbo ti o ṣi silẹ, ti kò ní 
ideri lori rẹ̀, alaim€ ni. 

16 Ẹnikẹni ti o ba si fọwọkàn ẹnikan ti a fi idà 
pa ni gbangba igbẹ̀, tabi okú kan, tabi egungun 
ẹnikan, tabi isà—okú, yio jẹ alaim€ ni ijẹ meje. 

17 Ati fun ẹni aimọ kan ki nwọn ki o mú 
ninu éru sisun ẹbọ ẹ̀ṣẹ nì, ki a si bù omi ti 
nṣàn si i ninu ohun—ẹ̀lo kan: 

18 Ki ẹnikan ti o mQ ki o si mú hissopu, ki o 
si tẹ̀ ẹ bò inu omi na, ki o si fi i wn agQ na, ati 


126 


ohun-ẹ̀lo gbogbo, ati sara awọn enia ti o wá 
nibẹ̀, ati sara ẹniti o fọwọkàn egungun kan, 
tabi ẹnikan ti a pa, tabi ẹnikan ti o kú, tabi 
isà—okú: 

19 Ki ẹniti o mQ na ki o si buwén alaimé na 
ni ijẹ kẹta, ati ni ijẹ keje: ati ni Ìjẹ keje ki o si 
Wẹ̀ ara rẹ̀ m€; ki o si fò aṣọ rẹ̀, ki o si Wẹ̀ ara rẹ̀ 
ninu omì, yio si di mimé li aṣalẹ. 

20 Ṣugbọn ẹniti o ba jẹ alaim€, ti kò ba wẹ̀ 
ara rẹ̀ mẹ, ọkàn na li a o ke kuro ninu ijọ, ni— 
toriti o bà ibi—mim6 OLUWA jẹ: a kò si ta omi 
ìyasapakan si i lara; alaimẹ li on. 

21 Yio si ma jẹ ìlana lailai fun wọn, pe ẹniti 
o ba bú omi ìyasapakan wọn ẹni, ki o fọ aṣọ 
rẹ̀; ati ẹniti o si fọwọkàn omi ìyasapakan na 
yio jẹ alaim€ titi di aṣalẹ. 

22 Ati ohunkohun ti ẹni aimQ na ba si fara— 
kàn, yio jẹ alaimé; ọkàn ti o ba si farakàn a, 


yio jẹ alaimô titi di aṣalẹ. 

20 AWỌN ọmọ Israeli si wá, ani 
gbogbo ijọ, si aginjù Sini li oṣù kini: 

awọn enia na si joko ni Kadeṣi; Miriamu si kú 

nibẹ̀, a si sin i nibẹ̀. 

2Omi kò si sí fun ijọ: nwọn si kô ara wọn jọ 
pò si Mose ati si Aaroni. 

3 Awọn enia si mbá Mose sò, nwọn si wipe, 
Awa iba kuku ti kú nigbati awọn arakunrin 
wa kú niwaju OLUWA! 

4 £ha si ti ṣe ti ẹnyin fi mú ijọ OLUWA wWá si 
aginjù yi, ki awa ati ẹran Wá ki o kú nibẹ̀? 

5 Eha si ti ṣe ti ẹnyin fi mú wa gòke ti Egipti 
Wá, lati mú wa Wá si ibi buburu yi? ki iṣe ibi 
irugbìn, tabi ti ọpọtọ, tabi ti àjara, tabi ti po— 
megranate; bẹ̀ni kò sí omi lati mu. 

6 Mose ati Aaroni si lọ kuro niwaju ijọ si 
ẹnu—òna ag6 ajọ, nwọn si doju wọn bolẹ: ogo 
OLUWA si hàn si wọn. 

?OLUWA si sọ fun Mose pe, 

8 Mú ọpá nì, ki o si pe ijọ awọn enia jọ, 
ìwọ, ati Aaroni arakunrin rẹ, ki ẹ sọrọ si apata 
nì li oju wọn, yio si tú omi rẹ̀ jade; iwọ o si 
mú omi lati inu apata na jade fun wọn wá: 
ìwọ o si fi fun ijọ ati fun ẹran wọn mu. 

9 Mose si mú ọpá na lati iwaju OLUWA lọ, bi 
o ti fun u li aṣẹ. 

10 Mose ati Aaroni si pe ijọ awọn enia jọ 
niwaju apata na, o si wi fun wọn pe, Ẹnyin 
gbò nisisiyi, ẹnyin ọlọtẹ; ki awa ki o ha mú 
omi lati inu apata yi fun nyin wá bi? 

ti Mose si gbé ọwẹ̀ rẹ̀ soke, o si fi ọpá rẹ̀ lii 
apata na lẹmeji: omi si tú jade li òpọlọpọ, ijọ 
awọn enia si mu, ati ẹran wọn pẹlu. 


1 


12OLUWA si sọ fun Mose ati fun Aaroni pe, 
Nitoriti ẹnyin kò gbà mi gbé, lati yà mi simim€f 
loju awọn ọmọ Israeli, nitorina ẹnyin ki yio mú 
ijọ awọn enia yi lọ si ilẹ na ti mo fi fun wọn. 

13 Wọnyi li omi Meriba; nitoriti awọn ọmọ 
Israeli bá OLUWA sò, o si di ẹni ìya—sìmimQẹ 
ninu wọn. 

14 Mose si rán onṣẹ lati Kadeṣi si ọba Edo— 
mu, Wipe, Bayi ni Israeli arakunrin rẹ wi, Iwọ 
sá mò gbogbo ìrin ti o bá wa: 

15 Bi awọn baba wa ti sọkalẹ lọ si Egipti, ti 
awa si ti gbé Egipti ni ìgba pipẹ; awọn ara 
Egipti si ni wa lara, ati awọn baba wa: 

16 Nigbati awa si kepẹ̀ OLUWA, o gbẹ ohùn 
wa, o si rán angeli kan, o si mú wa lati Egipti 
jade wá; si kiyesi i, awa mbẹ ni Kadeṣi, ilu 
kan ni ipinlẹ àgbegbe rẹ: 

17 Jẹ ki awa ki o là ilẹ rẹ kọja lọ, awa bẹ̀ ọ: 
awa ki yio là inu oko rẹ, tabi inu ọgbà—àjara, 
bẹli awa ki yio mu ninu omi kanga: òna opô— 
po ọba li awa o gbà, awa ki o yà si ọwọ ọtún 
tabi si òsi, titi awa o fi kọja ipinlẹ rẹ. 

18 Edomu si wi fun u pe, Iwọ ki yio kọja lọdọ 
mi, ki emi ki o má ba jade si ọ ti emi ti idà. 

19 Awọn ọmọ Israeli si wi fun u pe, Ọna 
opôpo ọba li awa o gbà: bi awa ba mu ninu 
omi rẹ, emi ati ẹran mi, njẹ emi o san owo rẹ̀: 
laiṣe ohun miran, ki nsá fi ẹsẹ̀ mi là ilẹ kọja. 

20 O si wipe, Iwọ ki yio là ilẹ kọja. Edomu si 
mú òpọ enia jade tò ọ wá pẹlu ọwọ agbara. 

21 Bẹli Edomu kò lati fi òna fun Israeli li 
àgbegbe rẹ̀: Israeli si ṣẹri kuro lọdọ rẹ̀. 

22 Awọn ọmọ Israeli, ani gbogbo ijọ si Ṣí 
kuro ni Kadeṣi, nwọn si wá si òke Hori. 

23 OLUWA si sọ fun Mose ati fun Aaroni li 
òke Hori li àgbegbe ilẹ Edomu wipe, 

24 A o kú Aaroni jọ pẹlu awọn enia rẹ̀: nito— 
ripe on ki yio wò inu ilẹ na ti mo fi fun awọn 
ọmọ Israeli, nitoriti ẹnyin ṣòtẹ si aṣẹ mi, nibi 
omi Meriba. 

25 Mú Aaroni ati Eleasari ọmọ rẹ̀, ki o si mú 
Wọn wá si ori—òke Hori: 

26 Ki o si bọ Aaroni li aṣọ rẹ̀, ki o si fi wọn 
wò Eleasari ọmọ rẹ̀: a o si kò Aaroni jọ pẹlu 
awọn enia rẹ̀, yio si kú nibẹ̀. 

27 Mose si ṣe bi OLUWA ti fun u li aṣẹ: nwọn 
si gòke lọ si ori òke Hori li oju gbogbo ijọ. 

28 Mose si bẹ Aaroni li aṣọ rẹ̀, o si fi wọn wò 
Eleasari ọmọ rẹ̀; Aaroni si kú nibẹ̀ li ori òke na: 
Mose ati Eleasari si sọkalẹ lati ori òke na wá. 

29 Nigbati gbogbo ijọ ri pe Aaroni kú, nwọn 
ṣọfọ Aaroni li ọgbòn ọjẹ, ani gbogbo ile 
Israeli. 


21 


NUMERI 20, 21 
1 Ẹni ara Kenaani, ọba Aradi, ti ngbé 
ìha Gusù, gbẹ pe Israeli gbà òna amí 
yọ; nigbana li o bá Israeli jà, o si mú ninu wọn 
ni igbekun. 

2 Israeli si jẹ ẹjẹ fun OLUWA, wipe, Bi iwọ 
ba fi awọn enia yi lé mi lọwọ nitôtọ, njẹ emi o 
run ilu wọn patapata. 

3OLUWA si gbọ ohùn Israeli, o si fi awọn 
ara Kenaani tọrẹ, nwọn si run wọn patapata, 
ati ilu wọn: o si sọ orukọ ibẹ̀ na ni Horma. 

4 Nwọn si rìn lati òke Hori lọ li ẹna Okun 
Pupa, lati yi ilẹ Edomu ká: siiru si tán awọn 
enia na pupòpupọ nitori òna na. 

5 Awọn enia na si bá Ọlọrun, ati Mose sò 
pe, Éṣe ti ẹnyin fi mú wa gòke lati Egipti jade 
Wá lati kú li aginjù? nitoripe àkara kò sí, bẹni 
kò sí omi; onjẹ futẹfutẹ yi si sú ọkàn wa. 

5OLUWA si rán ejò amubina si awọn enia 
na, nwọn si bù awọn enia na ṣan; ọpọlọpọ 
ninu Israeli si kú. 

7 Nitorina li awọn enia na ṣe tò Mose wá, 
nwọn si wipe, Awa ti ṣẹ̀, nitoriti awa ti bá 
OLUWA ati iwọ sò; gbadura si OLUWA ki o mú 
ejò wọnyi kuro lọdọ wa. Mose si gbadura fun 
awọn enia na. 

8 OLUWA si wi fun Mose pe, Rọ ejò amubi— 
na kan, ki o si fi i sori ọpá—gigùn kan: yio si 
ṣe, olukuluku ẹniti ejò ba bùṣan, nigbati o ba 
wò o, yio yẹ̀. 

9 Mose si rọ ejò idẹ kan, o si fi i sori 
ọpá—gígùn na: o si ṣe, pe bi ejò kan ba bù enia 
kan ṣan, nigbati o ba wò ejò idẹ na, on a yò. 

10 Awọn ọmọ Israeli si ṣi siwaju, nwọn si dá 
ni Obotu. 

ti Nwọn si ṣi lati Obotu lọ, nwọn si dô si 
Iye—abarimu, li aginjù ti mbẹ niwaju Moabu, 
nì ìha ìla—ôrùn. 

12 Lati ibẹ̀ lọ nwọn ṣí, nwọn si dô si afoni— 
foji Seredi. 

13 Lati ibẹ̀ lọ nwọn ṣí, nwọn si dô si ìha keji 
Aroni, ti mbẹ li aginjù, ti o ti àgbegbe awọn 
ọmọ Amori Wá: nitoripe Arnoni ni ipinlẹ 
Moabu, larin Moabu ati awọn Amori. 

14 Nitorina ni a ṣe wi ninu iwé Ogun 
OLUWA pe, Ohun ti o ṣe li Okun Pupa, ati li 
odò Arnoni. 

15 Ati ni iṣàn—odò nì ti o darí si ibujoko Ari, 
ti o si gbò ipinlẹ Moabu. 

16 Lati ibẹ̀ nwọn si lọ si Beeri: eyinì ni kan— 
ga eyiti OLUWA sọ fun Mose pe, Pe awọn enia 
jọ, emi o si fun wọn li omi. 

17 Nigbana ni Israeli kọrin yi pe: Sun jade 
iwọ kanga; ẹ ma kọrin si i: 


NUMERI 21, 22 

18 Kanga na, ti awọn olori wà, ti awọn ọlọlá 
awọn enia si fi ọpá—alade na, ati ọpá wọn wà. 
Ati lati aginjù na, nwọn lọ si Mattana. 

19 Ati Mattana nwọn lọ si Nahalieli: ati lati 
Nahalieli nwọn lọ si Bamotu: 

20 Ati lati Bamotu li afonifoji nì, ti mbẹ ni 
ilẹ Moabu, si ôke Pisga, ti o si kọjusi aginjù. 

21 Israeli si rán onṣẹ si Sihoni ọba awọn 
ọmọ Amori, wipe, 

22 Jẹ ki emi là ilẹ rẹ kọja lọ: awa ki yio yà 
sinu oko, tabi ọgba—àjara; awa ki yio mu ninu 
omi kanga: òna opôpo ọba li a o gbà, titi awa o 
fi kọja ipinlẹ rẹ. 

23 Sihoni kò si jẹ ki Israeli ki o là àgbegbe rẹ̀ 
kọja: ṣugbọn Sihoni kò gbogbo awọn enia rẹ̀ 
jọ, nwọn si jade tò Israeli lọ li aginjù, o si wá 
si Jahasi, o bá Israeli jà. 

24 Israeli si fi oju idà kọlù u, o si gbà ilẹ rẹ̀ lati 
Arnoni lọ dé Jaboku, ani dé ti awọn ọmọ 
Ammoni; nitoripe ipinlẹ ti awọn ọmọ Ammoni 
lí agbara. 

25 Israeli si gbà gbogbo ilunla wọnni: Israeli 
si joko ninu gbogbo ilunla ti awọn ọmọ Amo— 
ri, ni Heṣboni, ati ni ilu rẹ̀ gbogbo. 

26 Nitoripe Heṣboni ni ilunla Sihoni ọba awọn 
ọmọ Amori, ẹniti o ti bá ọba Moabu atijọ jà, ti o 
si gbà gbogbo ilẹ rẹ̀ lí ọwé rẹ̀, titi dé Arnoni. 

2? Nitorina awọn ti nkọrin owe a ma wipe, 
Wá si Heṣboni, jẹ ki a tẹ̀ ilunla Sihoni dá ki a 
si tun fi idi rẹ̀ mulẹ: 

28 Nitoriti iná kan ti Heṣboni jade lọ, ọwọ— 
iná kan lati ilunla Sihoni: o si run Ari ti Moa— 
bu, ati awọn oluwa ibi giga Arnoni. 

29 Egbé ni fun iwọ, Moabu! Ẹ gbé, ẹnyin 
enia Kemoṣi: on ti fi awọn ọmọ rẹ̀ ọkunrin bi 
isansa, ati awọn ọmọ rẹ̀ obinrin bi igbekun, 
fun Sihoni ọba awọn ọmọ Amori. 

30 Awa tafà si wọn; Heṣboni ṣegbé titi dé Di— 
boni, awa si ti run wọn titi dé Nofa, ti o dé Me— 
deba. 

31 Bẹli awọn ọmọ Israelí joko ni ilẹ awọn 
ọmọ Amori. 

32 Mose si rán enia lọ ṣe amí Jaseri, nwọn si 
gbà ilu rẹ̀, nwọn si lé awọn ọmọ Amori ti o wà 
nibẹ̀. 

33 Nwọn si yipada, nwọn si gòke lọ li òna 
Baṣani: Ogu ọba Baṣani si jade tò wọn lọ, on, 
ati gbogbo awọn enia rẹ̀, si ogun ni Edrei. 

34 OLUWA si wi fun Mose pe, Máṣe bẹ̀ru rẹ̀: 
nitoripe mo ti fi on lé ọ lọwọ, ati gbogbo 
awọn enia rẹ̀, ati ilẹ rẹ̀; ki iwọ ki o si ṣe si i bi 
iwọ ti ṣe si Sihoni ọba awọn ọmọ Amori, ti 
ngbé Heṣboni. 


128 


35 Bẹni nwọn si kọlù u, ati awọn ọmọ rẹ̀, ati 
gbogbo awọn enia rẹ̀, titi kò fi kù ọkan silẹ 
fun u láye: nwọn si gbà ile rẹ̀. 


2 2 1AWỌN ọmọ Israeli si ṣí, nwọn si déú 
si pẹtẹlẹ̀ Moabu li apa keji Jordani ti 
o kọjusi Jeriko. 

2 Balaki ọmọ Sippori si ri gbogbo eyiti Israeli 
ti ṣe si awọn ọmọ Amori. 

3 Moabu si bẹ̀ru awọn enia na gidigidi, ni— 
toriti nwọn pò: aisimi si bá Moabu nitori 
awọn ọmọ Israeli. 

4 Moabu si wi fun awọn àgba Midiani pe, 
Nisisiyi li awọn ẹgbẹ yi yio lá ohun gbogbo ti 
o yi wa ká, bi akọmalu ti ìilá koriko igbẹ. 
Balaki ọmọ Sippori si jẹ ọba awọn ara Moabu 
ni ìgba na. 

50 si ránṣẹ si Balaamu ọmọ Beori si Petori, 
ti o wà lẹba Odò, si ilẹ awọn ọmọ enia rẹ̀, lati 
pẹ̀ e wá, wipe, Wò o, awọn enia kan ti ilẹ 
Egipti jade wá: si kiyesi i, nwọn bò oju ilẹ, 
nwọn si joko tì mi: 

6 Njẹ nisisiyi wa, emi bẹ̀ ọ, fi awọn enia yi 
bú fun mi; nitoriti nwọn lí agbara jù fun mi; 
bọya emi o bori, ki awa ki o kọlù wọn, ki emi 
ki o le lé wọn lọ kuro ni ilẹ yi: nitoriti emi mò 
pe ibukún ni fun ẹniti iwọ ba bukún, ifibú si 
ni ẹniti iwọ ba fibú. 

7 Ati awọn àgba Moabu, ati awọn àgba Mi— 
diani dide lọ ti awọn ti ọrẹ ìbere—afọṣẹ lí ọwọ 
wọn; nwọn si tò Balaamu wá, nwọn si sọ òrọ 
Balaki fun u. 

80 si wi fun wọn pe, Ẹ wò nihin li alẹ yi, emi 
o si mú ọrọ pada tò nyin wá, bi OLUWA yio ti sọ 
fun mi: awọn ijoye Moabu si wò sọdọ Balaamu. 

9 Ọlọrun si tò Balaamu wá, o si wipe, Awọn 
ọkunrin wo ni wọnyi lọdọ rẹ? 

10 Balaamu si wi fun Ọlọrun pe, Balaki ọmọ 
Sippori, ọba Moabu, li o ranṣẹ si mi pe, 

11 Kiyesi i, awọn enia kan ti ilẹ Egipti jade 
Wá, ti o bò oju ilẹ: wá nisisiyi, fi wọn bú fun mi; 
bọya emi o le bá wọn jà, emi a si lé wọn lọ. 

12 Ọlọrun si wi fun Balaamu pe, Iwọ kò 
gbọdọ bá wọn lọ; iwọ kò gbọdọ fi awọn enia 
na bú: nitoripe ẹni ibukún ni nwọn. 

13 Balaamu si dide li owurọ, o si wi fun 
awọn ijoye Balaki pe, Ẹ ma ba ti nyin lọ si ilẹ 
nyin: nitoriti OLUWA kò lati jẹ ki mbá nyin lọ. 

14 Awọn ijoye Moabu si dide, nwọn si tò 
Balaki lọ, nwọn si wipe, Balaamu kò lati bá 
Wa wá. 

15 Balaki si tun rán awọn ijoye si i, ti o si lí 
ọlá jù wọn lọ. 


129 


16 Nwọn tò Balaamu Wá, nwọn si wi fun u 
pe, Bayi ni Balaki ọmọ Sippori wi pe, Emi bẹ̀ ọ, 
máṣe jẹ ki ohun kan ki o di ọ lọwọ lati tò mi wá: 

17 Nitoripe, emi o sọ ọ di ẹni nla gidigidi, 
emi o si ṣe ohunkohun ti iwọ wi fun mi: nito— 
rina Wá, emi bẹ̀ ọ, fi awọn enia yi bú fun mi. 

18 Balaamu si dahùn o si wi fun awọn 
iranṣẹ Balaki pe, Balaki iba f€ fun mi ni ile rẹ̀ 
ti o kún fun fadaká ati wurà, emi kò le rekọja 
òrọ OLUWA Ọlọrun mi, lati ṣe ohun kekere 
tabi nla. 

19 Njẹ nisisiyi, emi bẹ̀ nyin, ẹ wò nihin pẹlu 
li oru yi, ki emi ki o le mò eyiti OLUWA yio wi 
fun mi si i. 

20 Ọlọrun si tò Balaamu wá li oru, o si wi fun 
u pe, Bi awọn ọkunrin na ba wá pẹ̀ ọ, dide, bá 
wọn lọ; ṣugbọn kìki òrọ ti emi o sọ fun ọ, eyinì 
ni ki iwọ ki o ṣe. 

21 Balaamu si dide li owurọ, o si dì kẹtẹkẹtẹ 
rẹ̀ ni gári, o si bá awọn ijoye Moabu lọ. 

22 Ibinu Ọlọrun si rú nitoriti o lọ: angeli 
OLUWA si duro loju òna lati di i lọna. Njẹ on 
gún kẹtẹkẹtẹ rẹ̀, awọn iranṣẹ rẹ̀ mejeji si wà 
pẹlu rẹ̀. 

23 Kẹtẹkẹtẹ na si ri angeli OLUWA duro loju 
ọna, idà rẹ̀ fifàyọ si wà li ọwé rẹ̀: kẹtẹkẹtẹ na 
si yà kuro loju òna, o si wò inu igbẹ: Balaamu 
si lù kẹtẹkẹtẹ na, lati darí rẹ̀ soju òna. 

24 Nigbana ni angeli OLUWA duro li ọna 
toro ọgbà—àjara meji, ogiri mbẹ ni ìha ihin, ati 
ogiri ni ìha ọhún. 

25 Kẹtẹkẹtẹ na si ri angeli OLUWA, o fún ara 
rẹ̀ mọ ogiri, o si fún ẹsẹ̀ Balaamu mô ogiri: on 
si tun lù u. 

26 Angeli OLUWA si tun sun siwaju, o si tun 
duro ni ibi tôro kan, nibiti àye kò sí lati yà si 
ọwọ ọtún tabi si òsi. 

2? Nigbati kẹtẹkẹtẹ na si ri angeli OLUWA, o 
wáúlẹ̀ labẹ Balaamu: ibinu Balaamu si rú pupò, 
o si fi ọpá lu kẹtẹkẹtẹ na. 

28 OLUWA si là kẹtẹkẹtẹ na li ohùin, o si wi 
fun Balaamu pe, Kini mo fi ṣe ọ, ti iwọ fi lù mi 
ni ìgba mẹta yi? 

29 Balaamu si wi fun kẹtẹkẹtẹ na pe, Nito— 
Titi iwọ fi mi ṣẹsin: idà iba wà li ọwọ mi, nisi— 
siyi li emi iba pa ọ. 

30 Kẹtẹkẹtẹ na si wi fun Balaamu pe, 
Kẹtẹkẹtẹ rẹ ki emi ṣe, ti iwọ ti ngùn lati ìgba 
ti emi ti ṣe tirẹ titi di oni? emi a ha ma ṣe si ọ 
bẹ̀ rí? On si dahùn wipe, Ndao. 

31 Nigbana ni OLUWA là Balaamu li oju, o si 
Ti angeli OLUWA duro loju ọna, idà rẹ̀ fifàyọ si 
Wà li ọwé rẹ̀: o si tẹ̀ ori ba, o si doju rẹ̀ bolẹ. 


NUMIEERRI. 22, 23 
32 Angeli OLUWA si wi fun u pe, Éṣe ti iwọ 
fi lù kẹtẹkẹtẹ rẹ ni ìgba mẹta yi? Kiyesi i, emi 
jade wá lati di ọ lẹ̀na, nitori òna rẹ lòdi 
niwaju mi. 

33 Kẹtẹkẹtẹ na si ri mi, o si yà fun mi ni ìgba 
mẹta yi: bikoṣe bi o ti yà fun mi, pipa ni emi 
iba pa ọ, emi a si dá on si. 

34 Balaamu si wi fun angeli OLUWA pe, Emi 
ti ṣẹ̀; nitori emi kò mò pe iwọ duro dẹ̀ mi li 
òna; njẹ bi kò ba ṣe didin inu rẹ, emi o pada. 

35 Angeli OLUWA si wi fun Balaamu pe, Ma 
bá awọn ọkunrin na lọ: ṣugbọn kiki òrọ ti emi 
o sọ fun ọ, eyinì ni ki iwọ ki o sọ. Bẹni Balaa— 
mu bá awọn ijoye Balaki lọ. 

36 Nigbati Balaki gbé pe Balaamu dé, o jade 
lọ ipade rẹ̀ si Ilu Moabu, ti mbẹ ni àgbegbe 
Arnoni, ti iṣe ipẹkun ipinlẹ na. 

37 Balaki si wi fun Balaamu pe, Emi kò ha 
ranṣẹ kanjukanju si ọ lati pẹ̀ ọ? eṣe ti iwọ kò fi 
tò mi wá? emi kò ha to lati sọ ọ di ẹni nla? 

38 Balaamu si wi fun Balaki pe, Kiyesi i, emi 
tò ọ wá: emi ha lí agbara kan nisisiyi rára lati 
wi ohun kan? òrọ ti OLUWA fi si mi li ẹnu, on 
li emi o sọ. 

39 Balaamu si bá Balaki lọ, nwọn si wá si 
Kiriati—husotu. 

40 Balaki si rubọ akọmalu ati agutan, o si ranṣẹ 
si Balaamu, ati si awọn ijoye ti mbẹ pẹlu rẹ̀. 

41 O si ṣe ni ijẹ keji, ni Balaki mú Balaamu, 
o si mú u wá si ibi giga Baali, ki o ba le ri 


apakan awọn enia na lati ibẹ̀ lọ. 

23 1 BALAAMU si wi fun Balaki pe, Mọ 
pẹpẹ meje fun mi nihin, ki o si pẹ̀se 

akọ—malu meje, ati àgbo meje fun mi nihin. 

2 Balaki si ṣe bi Balaamu ti wi; ati Balaki ati 
Balaamu fi akọmalu kan ati àgbo kan rubọ lori 
pẹpẹ kọkan. 

3 Balaamu si wi fun Balaki pe, Duro tì ẹbọ 
sisun rẹ, emi o si lọ; bọya OLUWA yio wá pade 
mi: ohunkohun ti o si fihàn mi emi o wi fun 
ọ. O si lọ si ibi giga kan. 

4 Ọlọrun si pade Balaamu: o si wi fun u pe, 
Emi ti pẹ̀se pẹpẹ meje silẹ, mo si ti fi akọmalu 
kan ati àgbo kan rubọ lori pẹpẹ kọkan. 

5OLUWA si fi ẹ̀rọ si Balaamu li ẹnu, o si 
wipe, Pada tò Balaki lọ, bayi ni ki iwọ ki o si sọ. 

60 si pada tò ọ lọ, si kiyesi i, on duro tì ẹbọ 
sisun rẹ̀, on ati gbogbo awọn ijoye Moabu. 

7?O si bẹ̀rẹsi owe rẹ̀, o si wipe, Balaki ọba 
Moabu mú mi lati Aramu wá, lati òke—nla 
ìla—ôrún wá, wipe, Wá, fi Jakobu bú fun mi, si 
wá, ki o fi Israeli ré. 


NUMERI 23, 24 

8 Emi o ti ṣe fibú, ẹniti Ọlọrun kò fibú? tabi 
emi o si ti ṣe firé, ẹniti OLUWA kò firé? 

9 Nitoripe lati ori apata wọnni ni mo ri i, ati 
lati òke wọnni ni mo wò o: kiyesi i, awọn enia 
yi yio dágbé, a ki yio si kà wọn kún awọn 
orilẹ—ẹ̀de. 

10 Tali o le kà erupẹ Jakobu, ati iye idamẹrin 
Israeli? Jẹ ki emi ki o kú ikú olododo, ki igb— 
ẹhin mi ki o si dabi tirẹ̀! 

11 Balaki si wi fun Balaamu pe, Kini iwọ nṣe 
si mi yi? mo mú ọ wá lati fi awọn ọtá mi bú, si 
kiyesi i, iwọ si sure fun wọn patapata. 

12On si dahùn o si wipe, Emi ha le ṣe 
aiṣọra lati sọ eyiti OLUWA fi si mi li ẹnu bi? 

13 Balaki si wi fun u pe, Emi bẹ̀ ọ, bá mi lọ 
si ibomiran, lati ibiti iwọ o le ri wọn; kìki 
apakan wọn ni iwọ o ri, iwọ ki yio si ri gbogbo 
Wọn tán; ki o si fi wọn bú fun mi lati ibẹ̀ lọ. 

14 O si mú u Wá si igbẹ Sofimu sori òke Pis— 
ga, o si mọ pẹpẹ meje, o si fi akọmalu kan ati 
àgbo kan rubọ lori pẹpẹ kọkan. 

15 On si wi fun Balaki pe, Duro nihin tì ẹbọ 
sisun rẹ, emi o si lọ ipade OLUWA lọhùin yi. 

16 OLUWA si pade Balaamu, o si fi ẹ̀rọ si i li 
ẹnu, wipe, Tun pada tò Balaki lọ, ki o si wi bayi. 

17 O si tò ọ wá, kiyesi i, o duro tì ẹbọ sisun 
rẹ̀, ati awọn ijoye Moabu pẹlu rẹ̀. Balaki si bi i 
pe, Kini OLUWA sọ? 

180 si bẹ̀rẹsi owe rẹ̀, o si wipe, Dide, Balaki, 
ki o si gbẹ; ki o si fetisi mi, iwọ ọmọ Sipporu: 

19 Ọlọrun ki iṣe enia ti yio fi ṣeké; bẹni ki 
iṣe ọmọ enia ti yio fi ronupiwada: a ma wi, ki 
o má si ṣe bi? tabi a ma sòrọ ki o má mu u ṣẹ? 

20 Kiyesi i, emi gbà aṣẹ ati sure: on si ti 
sure, emi kò si le yì i. 

2On kò ri ẹ̀ṣẹ ninu Jakobu, bẹni kò ri ibi 
ninu Israeli: OLUWA Ọlọrun rẹ̀ pẹlu rẹ̀, ihô—ayọ 
ọba si mbẹ ninu wọn. 

22 Ọlọrun mú wọn lati Egipti jade wá; o ní 
agbara bi ti agbanrere. 

23 Nitôtọ kò sí ìfaiya si Jakobu, bẹni kò sí 
afọṣẹ si Israeli: nisisiyi li a o ma wi niti Jakobu 
ati niti Israeli, Ohun ti Ọlọrun ṣe! 

24 Kiyesi i, awọn enia na yio dide bi aboki— 
niun, yio si gbé ara rẹ̀ soke bi kiniun: on ki 
yio dubulẹ titi yio fi jẹ ohun ọdẹ, titi yio si fi 
mu ninu ẹ̀jẹ ohun pipa. 

25 Balaki si wi fun Balaamu pe, Kuku má fi 
wọn bú, bẹ̀ni ki o máṣe sure fun wọn rára. 

26 Ṣugbọn Balaamu dahún, o si wi fun Ba— 
laki pe, Emi kò ha ti wi fun ọ pe, Gbogbo eyiti 
OLUWA ba sọ, on ni emi o ṣe? 

27 Balaki si wi fun Balaamu pe, Wá, emi bẹ̀ 


130 


ọ, emi o mú ọ lọ si ibomiran; bọya yio wú 
Ọlọrun ki iwọ ki o fi wọn bú fun mi lati ibẹ̀ lọ. 

28 Balaki si mú Balaamu wWá sori òke Peoru, 
ti o kọjusi aginjù. 

29 Balaamu si wi fun Balaki pe, Mọ pẹpẹ 
meje fun mi nihin, ki o si pése akọmalu meje 
ati agbo meje fun mi nihin. 

30 Balaki si ṣe bi Balaamu ti wi, o si fi akọ— 
malu kan ati àgbo kan rubọ lori pẹpẹ kọkan. 


23 4 iNIGBATI Balaamu ri pe o wù 
OLUWA lati bukún Israeli, on kò lọ 


mẹ̀ bi ìgba iṣaju, lati wá ìfaiya, ṣugbọn o doju 
Tẹ̀ kọ aginjù. 

2 Balaamu si gbé oju rẹ̀ soke o si ri Israeli dé 
gẹgẹ bi ẹ̀ya wọn; ẹmi Ọlọrun si wá sara rẹ̀. 

30 si bẹ̀rẹsi owe rẹ̀, o si wipe, Balaamu 
ọmọ Beori nwi, ọkunrin ti oju rẹ̀ sí nwi: 
Olodumare, ti o nṣubu lọ, ti oju rẹ̀ ṣí. 

5 Jakobu, agoô rẹ wọnyi ti dara tô, ati ibugbé 
rẹ iwọ Israeli! 

6 Bi afonifoji ni nwọn tẹ̀ lọ bẹrẹ, bi ọgbà 
lẹba odònla, bi igi aloe ti OLUWA gbìn, ati bi 
igi kedari lẹba omi. 

7 Omi o ṣàn jade lati inu agbò rẹ̀ Wá, irú rẹ̀ 
yio si wà ninu omi pupọ, ọba rẹ̀ yio si ga jù 
Agagi lọ, ijọba rẹ̀ li a o si gbeleke. 

8Ọlọrun mú u lati Egipti jade wá; o ní 
agbara bi ti agbanrere: on o jẹ awọn orilẹ—ẹ̀de 
ti iṣe ọtá rẹ̀ run, yio si fẹ egungun wọn, yio si 
fi ọfà rẹ̀ ta wọn li atapoyọ. 

SO ba, o dubulẹ bi kiniun, ati bi abo—ki— 
niun: tani yio lé e dide? Ibukún ni fun ẹniti o 
sure fun ọ, ifibú si ni ẹniti o fi ọ bú. 

10 Ibinu Balaki si rú si Balaamu, o si fi ọwọ 
lù ọwẹ pò: Balaki si wi fun Balaamu pe, Emi 
pẹ̀ ọ lati fi awọn ọtá mi bú, si kiyesi i iwọ si 
súre fun wọn patapata ni igba mẹta yi. 

ti Njẹ nisisiyi sálọ si ibujoko rẹ: emi ti rò 
lati sọ ọ di ẹni nla; ṣugbọn kiyesi i, OLUWA fà 
ọ sẹhin kuro ninu ọlá. 

12 Balaamu si wi fun Balaki pe, Emi kò ti sọ 
fun awọn onṣẹ rẹ pẹlu ti iwọ rán si mi pe, 

13 Bi Balaki tilẹ fẹ lati fi ile rẹ̀ ti o kún fun 
fadakà ati wurá fun mi, emi kò le rekọja òrọ 
OLUWA, lati ṣe rere tabi buburu lati inu ara mi 
Wá; ṣugbọn eyiti OLUWA wi, eyina li emi o sọ? 

14 Njẹ nisisiyi si kiyesi i, emi nlọ sọdọ awọn 
enia mi: wá, emi o si sọ fun ọ ohun ti awọn 
enia yi yio ṣe si awọn enia rẹ li ẹhin—ọla. 

150 si bẹ̀rẹsi owe rẹ̀, o si wipe, Balaamu 
ọmọ Beori nwi, ọkunrin ti oju rẹ̀ ṣí nwi: 


131 


imọ Ie O ti o ri iran Olodumare, ti o 
nṣubu lọ, ti oju rẹ̀ si ṣí: 

1? Emi ri i, ṣugbọn ki iṣe nisisiyi: emi si WÒ 
o, ṣugbọn kò sunmọtosi: irawọ kan yio ti inu 
Jakobu jade wá, ọpa—alade kan yio si ti inu 
Israeli dide, yio si kọlù awọn igun Moabu, yio 
si ṣé gbogbo awọn ọmọ irọkẹ̀kẹ. 

18 Edomu yio si di iní, Seiri pẹlu yio si di iní, 
fun awọn ọdá rẹ̀; Israeli yio si ṣe iṣe—agbara. 

19 Lati inu Jakobu li ẹniti yio ní ijọba yio ti 
jade wá, yio si run ẹniti o kù ninu ilunla. 

20 Nigbati o si wò Amaleki, o si bẹ̀rẹsi owe 
rẹ̀, o si wipe, Amaleki ni ekini ninu awọn 
orilẹ—ẹ̀de; ṣugbọn igbẹhin rẹ̀ ni ki o ṣegbé. 

21O si wò awọn ara Keni, o si bẹ̀rẹsi owe 
rẹ̀, o si wipe, Agbara ni ibujoko rẹ̀, iwọ si tẹ 
itẹ rẹ sinu okuta. 

22 Ṣugbọn a o run awọn ara Keni, titi awọn 
ara Aṣṣuri yio kô o lọ ni igbekùn. 

230 si bẹ̀rẹsi owe rẹ̀, o si wipe, A, tani yio 
Wà, nigbati Ọlọrun yio ṣe eyi! 

24 Awọn ọkò yio ti ebute Kittimu wá, nwọn 
o si pọn Aṣṣuri loju, nwọn o si pọn Eberi loju, 
on pẹlu yio si ṣegbé. 

25 Balaamu si dide, o si lọ o si pada si ibujo— 


ko rẹ̀; Balaki pẹlu si ba òna rẹ̀ lọ. 

2 5 1ISRAELI si joko ni Ṣittimu, awọn 
enia na si bẹ̀rẹsi iṣe panṣaga pẹlu 

awọn ọmọbinrin Moabu: 

2 Nwọn si pe awọn enia na si ẹbọ oriṣa wọn; 
awọn enia na si jẹ, nwọn si tẹriba fun oriṣa wọn. 

3Israeli si dà ara rẹ̀ pò mQ. Baali—peoru: 
ibinu OLUWA si rú si Israeli. 

4 OLUWA si sọ fun Mose pe, Mú gbogbo 
awọn olori awọn enia na, ki o si so wọn rọ si 
6ôrtin niwaju OLUWA, ki imuna ibinu OLUWA 
ki o le yipada kuro lọdọ Israeli. 

5 Mose si wi fun awọn onidajọ Israeli pe, Ki 
olukuluku nyin ki o pa awọn enia rẹ̀ ti o dàpọ 
m9 Baali—peoru. 

6 Si kiyesi i, ọkan ninu awọn ọmọ Israeli wá 
o si mú obinrin Midiani kan tò awọn arakunrin 
rẹ̀ wá li oju Mose, ati li oju gbogbo ijọ awọn 
ọmọ Israeli, ti nsọkun ni ẹnu—òna agọ ajọ. 

7 Nigbati Finehasi, ọmọ Eleasari, ọmọ 
Aaroni alufa ri i, o dide larin ijọ, o si mú ẹkọ 
kan li ọwé rẹ̀; 

80 si tò ọkunrin Israeli na lọ ninu agé, o si 
fi gún awọn mejeji li agunyọ, ọkunrin Israeli 
na, ati obinrin na ni inu rẹ̀. Àrun si da lárin 
awọn ọmọ Israeli. 


NUMERI 24— 26 
98 Awọn ti o si kú ninu àrun na jẹ ẹgba mejila. 
10 OLUWA si sọ fun Mose pe, 
11 Finehasi, ọmọ Eleasari, ọmọ Aaroni alufa 
ti yi ibinu mi pada kuro lara awọn ọmọ Israeli, 
nipa itara rẹ̀ nitori mi lárin wọn, ki emi ki o 
máṣe run awọn ọmọ Israeli ninu owú mi. 

12 Nitorina wipe, Kiyesi i, emi fi majẹmu 
alafia mi fun u. 

13 Yio jẹ tirẹ̀ ati ti irú—ọmọ rẹ̀ lẹhin rẹ̀, ani 
majẹmu iṣẹ—alufa titi—aiye; nitoriti o ṣe itara 
fun Ọlọrun rẹ̀, o si ṣétutu fun awọn ọmọ Israeli. 

14 Njẹ orukọ ọkunrìn Israeli na ti a pa, ani ti a 
pa pẹlu obinrin Midiani na, a ma jẹ Simri, ọmọ 
Salu, olori ile kan ninu awọn ọmọ Simeoni. 

15 Orukọ obinrin Midiani na ti a pa a si ma 
jẹ Kosbi, ọmọbinrin Suru; ti iṣe olori awọn 
enia kan, ati ti ile kan ni Midiani. 

16 OLUWA si sọ fun Mose pe, 

17 Yọ awọn ara Midiani lẹnu, ki o si kọlù wọn. 

18 Nitoriti nwọn fi ẹ̀tan wọn yọ nyin lẹnu, 
eyiti nwọn tàn nyin niti ẹran Peori, ati niti 
òran Kosbi, ọmọ ijoye Midiani kan, arabinrin 
Wọn, ẹniti a pa li ọjẹ àrun nì niti òran Peori. 
2ô TO SI ṣe lẹhin àrun na, ni OLUWA sọ 

fun Mose ati fun Eleasari alufa ọmọ 
Aaroni pe, 

2Kà iye gbogbo ijọ awọn ọmọ Israeli, lati ẹni 
ogún ọdún lọ ati jù bẹ lọ, gẹgẹ bi ile awọn baba 
wọn, gbogbo awọn ti o le lọ si ogun ni Israeli. 

3 Mose ati Eleasari alufa si sọ fun wọn ni 
pẹtẹlẹ̀ Moabu, lẹba Jordani leti Jeriko pe, 

4Ẹ kà iye awọn enia na, lati ẹni ogún ọdún 
lọ ati jù bẹ lọ; bi OLUWA ti paṣẹ fun Mose, ati 
fun awọn ọmọ Israeli, ti o ti ilẹ Egipti jade wá. 

5 Reubeni, akẹ̀bi Israeli: awọn ọmọ Reu— 
beni; Hanoki, lati ọdọ ẹniti idile awọn ọmọ 
Hanoki ti wá: ti Pallu, idile awọn ọmọ Pallu: 

6 Ti Hesroni, idile awọn ọmọ Hesroni: ti 
Karmi, idile awọn ọmọ Karmi. 

7? Wọnyi ni idile awọn ọmọ Reubeni: awọn 
ti a si kà ninu wọn jẹ ẹgba mọkanlelogun o le 
ẹgbẹsan o din ádọrin. 

8 Ati awọn ọmọ Pallu; Eliabu. 

9 Ati awọn ọmọ Eliabu; Nemueli,. ati 
Datani, ati Abiramu. Eyi ni Datani ati 
Abiramu na, ti nwọn lí okiki ninu ijọ, ti nwọn 
bá Mose ati Aaroni jà ninu ẹgbẹ Kora, nigbati 
nwọn bá OLUWA jà. 

10 Ti ilẹ si là ẹnu rẹ̀, ti o si gbe wọn mì pẹ 
pẹlu Kora, nigbati ẹgbẹ na fi kú, nigbati iná fi 
run awọn ádọtalerugba ọkunrin, ti nwọn si di 
àmi kan. 


NUMERI 26 


11 Ṣugbọn awọn ọmọ Kora kò kú. 

12 Awọn ọmọ Simeoni bi idile wọn: ti Ne— 
mueli, idile Nemueli: ti Jamini, idile Jamini: ti 
Jakini, idile Jakini: 

13 Ti Sera, idile Sera: ti Ṣaulu, idile Ṣaulu. 

14 Wọnyi ni idile awọn ọmọ Simeoni, ẹgba 
mọkanla o le igba. 

15 Awọn ọmọ Gadi bi idile wọn: ti Sefoni, 
idile Sefoni: ti Haggi, idile Haggi: ti Ṣuni, idile 
Ṣuni: 

16 Ti Osni, idile Osni: ti Eri, idile Eri: 

17 Ti Arodu, idile Arodu: ti Areli, idile Areli. 

18 Wọnyi ni idile awọn ọmọ Gadi gẹgẹ bi 
awọn ti a kà ninu wọn, nwọn jẹ ọkẹ meji o le 
ẹdẹgbẹta. 

19 Awọn ọmọ Juda, ni Eri ati Onani: ati Eri 
ati Onani kú ni ilẹ Kenaani. 

20 Ati awọn ọmọ Juda gẹgẹ bi idile wọn; ti 
Ṣela, idile Ṣela: ti Peresi, idile Peresi: ti Sera, 
idile Sera. 

21 Awọn ọmọ Peresi; ti Hesroni, idile Hes— 
roni: ti Hamulu, idile Hamulu. 

22 Wọnyi ni idile Juda gẹgẹ bi awọn ti a kà 
ninu wọn, nwọn jẹ̀ ẹgba mejidilogoji o le 
ẹdẹgbẹta. 

23 Awọn ọmọ Issakari gẹgẹ bi idile wọn: ti 
Tola, idile Tola: ti Pufa, idile Pufa: 

24 Ti Jaṣubu, idile Jaṣubu: ti Ṣimroni, idile 
Ṣimroni. 

25 Wọnyi ni idile Issakari gẹgẹ bi awọn ti a 
kà ninu wọn, nwọn jẹ̀ ẹgba mejilelọgbọn o le 
ọdunrun. 

26 Awọn ọmọ Sebuluni gẹgẹ bi idile wọn: ti 
Seredi, idile Seredi: ti Eloni, idile Eloni: ti Ja— 
leeli, idile Jaleeli. 

27 Wọnyi ni idile awọn ọmọ Sebuluni gẹgẹ 
bi awọn ti a kà ninu wọn, nwọn jẹ ọkẹ mẹta o 
le ẹdẹgbẹta. 

28 Awọn ọmọ Josefu gẹgẹ bi idile wọn: Ma— 
nasse ati Efraimu. 

29 Awọn ọmọ Manasse: ti Makiri, idile Ma— 
kiri: Makiri si bi Gileadi: ti Gileadi, idile awọn 
ọmọ Gileadi. 

30 Wọnyi li awọn ọmọ Gileadi: ti Ieseri, 
idile Ieseri: ti Heleki, idile Heleki: 

31 Ati ti Asrieli, idile Asrieli: ati ti Ṣekemu, 
idile Ṣekemu: 

32 Ati Ṣemida, idile awọn ọmọ Ṣemida: ati 
ti Heferi, idile awọn ọmọ Heferi. 

33 Selofehadi. ọmọ Heferi kò si lí 
ọmọkunrin, bikọse ọmọbinrin: orukọ awọn 
ọmọbinrin Selofehadi a ma jẹ Mala, ati Noa, 
ati Hogla, Milka, ati Tirsa. 


432 


34 Wọnyi ni idile Manasse, ati awọn ti a kà 
ninu wọn jẹ ẹgba mẹrindilọgbọn o le ẹdẹgbẹrin. 

35 Wọnyi li awọn ọmọ Efraimu gẹgẹ bi idile 
Wọn: ti Ṣutela, idile awọn ọmọ Ṣutela: ti Be— 
keri, idile awọn ọmọ Bekeri: ti Tahani, idile 
awọn ọmọ Tahani. 

36 Wọnyi li awọn ọmọ Ṣutela: ti Erani, idile 
awọn ọmọ Erani. 

37 Wọnyi ni idile awọn ọmọ Efraimu gẹgẹ 
bi awọn ti a kà ninu wọn, nwọn jẹ̀ ẹgba 
mẹrindilogun o le ẹdẹgbẹta. Wọnyi li awọn 
ọmọ Josefu gẹgẹ bi idile wọn. 

38 Awọn ọmọ Benjamini gẹgẹ bi idile wọn: 
ti Bela, idile awọn ọmọ Bela: ti Aṣbeli, idile 
awọn ọmọ Aṣbeli: ti Ahiramu, idile awọn 
ọmọ Ahiramu. 

39 Ti Ṣefamu, idile awọn ọmọ Ṣufamu: ti 
Hufamu, idile awọn ọmọ Hufamu. 

40 Awọn ọmọ Bela si ni Ardi ati Naamani: ti 
Ardi, idile awọn ọmọ Ardi: ati ti Naamani, 
idile awọn ọmọ Naamani. 

41 Wọnyi li awọn ọmọ Benjamini gẹgẹ bi 
idile wọn: ati awọn ti a kà ninu wọn jẹ ẹgba 
mejilelogun o le ẹgbẹjọ. 

42 Wọnyi li awọn ọmọ Dani gẹgẹ bi idile 
wọn: ti Ṣuhamu, idile awọn ọmọ Ṣuhamu. 
Wọnyi ni idile Dani gẹgẹ bi idile wọn. 

43 Gbogbo idile awọn ọmọ Ṣuhamu, gẹgẹ bi 
awọn ti a kà ninu wọn, nwọn jẹ ẹgba meji— 
lelọgbòn o le irinwo. 

44 Ti awọn ọmọ Aṣeri gẹgẹ bi idile wọn: ti 
Imna, idile awọn ọmọ Imna: ti Iṣfi, idile awọn 
ọmọ Iṣfi: ti Beria, idile awọn ọmọ Beria. 

45 Ti awọn ọmọ Beria: ti Heberi, idile awọn 
ọmọ Heberi: ti Maalkieli, idile awọn ọmọ 
Maalkieli. 

46 Orukọ ọmọ Aṣeri obinrin a si ma jẹ̀ Sera. 

47 Wọnyi ni idile awọn ọmọ Aṣeri gẹgẹ bi 
awọn ti a kà ninu wọn; nwọn jẹ ẹgba mẹrin— 
dilọgbòn o le egbeje. 

48 Ti awọn ọmọ Naftali gẹgẹ bi idile wọn: ti 
Jaseeli, idile awọn ọmọ Jaseeli: ti Guni, idile 
awọn ọmọ Guni: 

49 Ti Jeseri, idile awọn ọmọ Jeseri: ti Ṣille— 
mu, idile awọn ọmọ Ṣillemu. 

50 Wọnyi ni idile ti Naftali gẹgẹ bi idile 
wọn: awọn ti a si kà ninu wọn jẹ ẹgba mejile— 
logun o le egbeje. 

51 Wọnyi li a kà ninu awọn ọmọ Israeli, 
ọgbòn ọkẹ, o le ẹgbẹsan o din ádọrin. 

52 OLUWA si sọ fun Mose pe, 

53 Fun awọn wọnyi ni ki a pín ilẹ na ni iní 
gẹgẹ bi iye orukọ. 


133 


54 Fun awọn ti o pò ni ki iwọ ki o fi ilẹ-iní 
pupò fun, ati fun awọn ti o kére ni ki iwọ ki o 
fi diẹ fun: ki a fi ilẹ-iní olukuluku fun u gẹgẹ 
bi iye awọn ti a kà ninu rẹ̀. 

55 Ṣugbọn kẹ̀ké li a o fi pín ilẹ na: gẹgẹ bi 
orukọ ẹ̀ya awọn baba wọn ni ki nwọn ki o nfi. 

56 Gẹgẹ bi kẹ̀ké ni ki a pín ilẹ-iní na lárin 
awọn pupò ati diẹ. 

57 Wọnyi si li awọn ti a kà ninu awọn ọmọ 
Lefi, gẹgẹ bi idile wọn: ti Gerṣoni, idile awọn 
ọmọ Gerṣoni: ti Kohati, idile awọn ọmọ Ko— 
hati: ti Merari, idile awọn ọmọ Merari. 

58 Wọnyi ni idile awọn ọmọ Lefi: idile 
awọn ọmọ Libni, idile awọn ọmọ Hebroni, 
idile awọn ọmọ Mali, idile awọn ọmọ Muṣi, 
idile awọn ọmọ Kora. Kohati si bi Amramu. 

59 Orukọ aya Amramu a si ma jẹ̀ Jokebedi, 
ọmọbinrin Lefi, ti iya rẹ̀ bi fun Lefi ni Egipti: 
on si bi Aaroni, ati Mose, ati Miriamu 
arabinrin wọn fun Amramu. 

60 Ati fun Aaroni li a bi Nadabu ati Abihu, 
Eleasari ati Itamari. 

61 Ati Nadabu ati Abihu kú, nigbati nwọn 
mú iná ajeji wá siwaju OLUWA. 

62 Awọn ti a si kà ninu wọn jẹ ẹgba mọkan— 
la o le ẹgbẹrun, gbogbo awọn ọkunrin lati 
ọmọ oṣù kan ati jù bẹ̀ lọ: nitoripe a kò kà wọn 
kún awọn ọmọ Israeli, nitoriti a kò fi ilẹ—iní 
fun wọn ninu awọn ọmọ Israeli. 

63 Wọnyi li awọn ti a kà lati ọwẹ Mose ati 
Eleasari alufa wá, awọn ẹniti o kà awọn ọmọ 
Israeli ni pẹtẹlẹ̀ Moabu lẹba Jordani leti Jeriko. 

64 Ṣugbọn ninu Wọnyi kò sì ọkunrin kan 
ninu awọn ti Mose ati Aaroni alufa kà, nigbati 
nwọn kà awọn ọmọ Israeli li aginjù Sinai. 

65 Nitoriti OLUWA ti Wi fun wọn pe, Kíku ni 
nwọn o kú li aginjù. Kò si kù ọkunrin kan ninu 
wọn, bikoṣe Kalebu ọmọ Jefunne, ati Joṣua 
ọmọ Nuni. 


2 7 iNIGBANA. ni awọn... ọmọbinrin 

Selofehadi, ọmọ Heferi, ọmọ Gileadi, 
ọmọ Makiri, ọmọ Manasse, ti idile Manasse 
ọmọ Josefu wá: wọnyi si li orukọ awọn 
ọmọbinrin rẹ̀; Mala, Noa, ati Hogla, ati Milka, 
ati Tirsa. 

2Nwọn si duro niwaju Mose, ati niwaju 
Eleasari alufa, ati niwaju awọn olori ati 
gbogbo ijọ, li ẹnu—ẹ̀na agô ajọ, wipe, 

3 Baba wa kú li aginjù, on kò si sí ninu ẹgbẹ 
awọn ti o kú ara wọn jọ pò si OLUWA ninu 
ẹgbẹ Kora: ṣugbọn o kú ninu ẹ̀ṣẹ ara rẹ̀; kò si 
lí ọmọkunrin. 


NUMIEERI. 26, 27 
4 Éhaṣe ti orukọ, baba wa yio fi parẹ kuro 
ninu idile rẹ̀, nitoriti kò lí ọmọkunrin? Fun 
Wa ni ilẹ—iní lárin awọn arakunrin baba wa. 

5 Mose si mú òran wọn wá siwaju OLUWA. 

60OLUWA si sọ fun Mose pe, 

7TAwọn ọmọbinrin. Selofehadi sọ rere: 
nitôtọ, fun wọn ni ilẹ-iní kan lárin awọn 
arakunrin baba wọn; ki iwọ ki o si ṣe ki 
ilẹ—iní baba wọn ki o kọja sọdọ wọn. 

8 Ki iwọ ki o si sọ fun awọn ọmọ Israeli pe, 
Bi ọkunrin kan ba kú, ti kò si lí ọmọkunrin, 
njẹ ki ẹnyin ki o ṣe ki ilẹ—iní rẹ̀ ki o kọja sọdọ 
ọmọbinrin rẹ̀. 

9 Bi on kò ba si lí ọmọbinrin, njẹ ki ẹnyin ki 
o fi ilẹ-ini rẹ̀ fun awọn arakunrin rẹ̀. 

10 Bi on kò ba si lí arakunrin, njẹ ki ẹnyin ki 
o fi ilẹ-iní rẹ̀ fun awọn arakunrin baba rẹ̀: 

tI Bi baba rẹ̀ kò ba si lí arakunrin, njẹ ki 
ẹnyin ki o fi ilẹ-iní rẹ̀ fun ibatan rẹ̀, ti o 
sunmọ ọ ni idile rẹ̀, on ni ki o jogún rẹ̀: yio si 
jasi ìlana idajọ fun awọn ọmọ Israeli, gẹgẹ bi 
OLUWA ti paṣẹ fun Mose. 

12OLUWA si sọ fun Mose pe, Gún ori òke 
Abarimu yi lọ, ki o si wò ilẹ na ti mo fi fun 
awọn ọmọ Israeli. 

13 Nigbati iwọ ba ri i tán, a o si kú iwọ jọ pẹlu 
awọn enia rẹ, gẹgẹ bi a ti kú Aaroni arakunrin 
rẹ jọ. 

14 Nitoriti ẹnyin ṣọtẹ si aṣẹ mi li aginjù Sini, ni 
ìja ijọ, lati yà mi simimô ni ibi omi nì niwaju wọn. 
(Wọnyi li omi Meriba ni Kadeṣi li aginjù Sini.) 

15 Mose si sọ fun OLUWA pe, 

16 Jẹ ki OLUWA, Ọlọrun ẹmi gbogbo enia, ki o 
yàn ọkunrin kan sori ijọ, 

17 Ti yio ma ṣaju wọn jade lọ, ti yio si ma 
ṣaju wọn wọle wá, ti yio si ma sìn wọn lọ, ti 
yio si ma mú wọn bò; ki ijọ enia OLUWA ki o 
máṣe dabi agutan ti kò lí oluṣọ. 

18 OLUWA si sọ fun Mose pe, Iwọ mú Joṣua 
ọmọ Nuni, ọkunrin ninu ẹniti ẹmi wà, ki o si 
fi ọwọ rẹ lé e lori; 

19 Ki o si mu u duro niwaju Eleasari alufa, ati 
niwaju gbogbo ijọ; ki o si fi aṣẹ fun u li oju wọn. 

20 Ki iwọ ki o si fi ninu ọlá rẹ si i lara, ki 
gbogbo ijọ awọn ọmọ Israeli ki o le gbà a gbQ. 

21 Ki on si duro niwaju Eleasari alufa, ẹniti 
yio bẹ̀re fun u nipa idajọ Urimu niwaju OLUWA: 
nipa òrọ rẹ̀ ni ki nwọn ki o jade lọ, ati nipa òrọ 
Tẹ̀ ni ki nwọn ki o wọle, ati on, ati gbogbo awọn 
ọmọ Israeli pẹlu rẹ̀, ani gbogbo ijọ. 

22 Mose si ṣe bi OLUWA ti paṣe fun u: o si 
mú Joṣua, o si mu u duro niwaju Eleasari alu— 
fa, ati niwaju gbogbo ijọ: 


NUMERI 27 —29 

230 si fi ọwé rẹ̀ lé e lori, o si fi aṣẹ fun u, bi 
OLUWA ti wi lati ọwQé Mose. 

28 1OLUWA si sọ fun Mose pe, 

2 Fi aṣẹ fun awọn ọmọ Israeli, ki o si 
Wi fun wọn pe, Ọrẹ-ẹbọ mi, ati àkara mi fun 
ẹbọ mi ti a fi iná ṣe, fun 6rtin didùn si mi, ni 
ki ẹnyin ma kiyesi lati mú fun mi wá li akokò 
Wọn. 

3 Ki iwọ ki o si wi fun wọn pe, Eyi li ẹbọ ti a 
fi iná ṣe, ti ẹnyin o ma múwa fun OLUWA, akọ 
ọdọ-agutan. meji ọlọdún kan alailabùku li 
ojojumẹ, fun ẹbọ sisun igbagbogbo. 

4 Ọdọ-agutan kan ni ki iwọ ki o fi rubọ li 
owurò, ati ọdọ—agutan keji ni ki iwọ ki o fi 
rubọ li aṣalẹ; 

5 Ati idamẹwa òṣuwọn efa iyẹfun fun ẹbọ 
ohunjijẹ, ti a fi idamẹrin òṣuwọn hini oréro 
gigún pò. 

6 Ẹbọ sisun igbagbogbo ni, ti a ti lanasilẹ li 
òke Sinai fun ôrinn didùn, ẹbọ ti a fi iná ṣe si 
OLUWA. 

7 Ati ẹbọ ohunmimu rẹ̀ ki o jẹ idamẹrin 
òṣuwọn hini fun ọdọ—agutan kan: ni ibi-mimọ 
ni ki iwọ da ọti lile nì silẹ fun OLUWA fun ẹbọ 
ohunmimu. 

8Ọdọ—agutan keji ni ki iwọ ki o fi rubọ li 
aṣalẹ: bi ẹbọ ohunjijẹ ti owurọ, ati bi ẹbọ 
ohunmimu rẹ̀ ni ki iwọ ki o ṣe, ẹbọ ti a fi iná 
ṣe, 6rùin didún si OLUWA. 

9S Ati li ọjẹ—isimi akọ ọdọ—agutan meji 
ọlọdún kan alailabùku, ati idamẹwa meji 
òṣuwọn iyẹfun fun ẹbọ ohunjijẹ, ti a fi orôro 
pò, ati ẹbọ ohunmimu rẹ̀: 

10 Eyi li ẹbọ sisun ọjọjẹ isimi, pẹlu ẹbọ si— 
sun igbagbogbo, ati ẹbọ ohunmimu rẹ̀. 

tI Ati ni ìbẹrẹ òṣu nyin ki ẹnyin ki o ru ẹbọ 
sisun kan si OLUWA; ẹgbọrọ akọmalu meji, ati 
àgbo kan, akọ ọdọ—agutan meje ọlọdún kan 
alailabùku; 

12 Ati idamẹwa mẹta òṣuwọn iyẹfun, ti a fi 
orôro pò, fun akọmalu kan, fun ẹbọ ohunjijẹ; 
ati idamẹwa meji òṣuwọn iyẹfun, ti a fi orôro 
pò, fun àgbo kan, fun ẹbọ ohunjijẹ: 

13 Ati idamẹwa òṣuwọn iyẹfun, ti a fi oréro 
pò, fun ọdọ-agutan kan fun ẹbọ ohunjijẹ; fun 
ẹbọ sisun ôrùn didùn, ẹbọ ti a fi iná ṣe si 
OLUWA. 

14Ki ẹbọ ohunmimu wọn ki o jẹ̀ àbọ 
òṣuwọn hini ti ọti—waini fun akọmalu kan, ati 
idamẹta òṣuwọn hini fun àgbo kan, ati 
idamẹrin òṣuwọn hini fun ọdọ—agutan kan: 
eyi li ẹbọ sisun oṣuṣù ni gbogbo oṣù ọdún. 


4134 


15 A o si fi obukọ kan ru ẹbọ ẹ̀ṣẹ si OLUWA; 
pẹlu ẹbọ sisun igbagbogbo, ati ẹbọ ohunmi— 
mu rẹ̀. 

16 Ati li ọjẹ kẹrinla oṣù kini, ni irekọja OLUWA. 

1? Ati li ọjẹ kẹdogun oṣù: na yi li ajọ: ni ijé 
meje ni ki a fi jẹ àkara alaiwu. 

18 Li ọjẹ kini ki apejọ mimQ ki o wà; ẹnyin 
kò gbọdọ ṣe iṣẹ agbara kan: 

19 Ṣugbọn ki ẹnyin ki o ru ẹbọ kan ti a fi iná 
ṣe, ẹbọ sisun si OLUWA; ẹgbọrọ akọmalu meji, 
ati àgbo kan, ati akọ ọdọ—agutan meje ọlọdun 
kan: ki nwọn ki o jé alailabùku fun nyin. 

20 Ẹbọ ohunjijẹ wọn iyẹfun ti a fi orôéro pò, 
idamẹwa mẹta òṣuwọn ni ki ẹnyin ki o múwa 
fun akọmalu kan, ati idamẹwa meji òṣuwọn 
fun àgbo na. 

21 Ati idamẹwa òṣuwọn ni ki iwọ ki o múwa 
fun ọdọ—agutan kan, fun gbogbo ọdọ—agutan 
mejeje; 

22 Ati obukọ kan fun ẹbọ ẹ̀ṣẹ, lati ṣétutu fun 
nyin. 

23 Ki ẹnyin ki o mú wọnyi wá pẹlu ẹbọ si— 
sun owurọ, ti iṣe ti ẹbọ sisun igbagbogbo. 

24 Bayi ni ki ẹnyin rubọ li ọjọjẹ̀, jalẹ ni ijẹ 
mejeje, onjẹ ẹbọ ti a fi iná ṣe, ti òrùn didùn si 
OLUWA: ki a ru u pẹlu ẹbọ sisun igbagbogbo, 
ati ẹbọ ohunmimu rẹ̀. 

25 Ati ni ijẹ keje ki ẹnyin ki o ni apejọ mimQ; 
ẹnyin kò gbọdọ ṣe iṣẹ agbara kan. 

26 Ti ọjẹ akQso pẹlu, nigbati ẹnyin ba mú 
ẹbọ ohunjijẹ titun wá fun OLUWA, lẹhin ọsẹ̀ 
nyin wọnni, ki ẹnyin ki o ni apejọ miméẹ̀; 
ẹnyin kò gbọdọ ṣe iṣẹ agbara kan: 

27 Ṣugbọn ki ẹnyin ki o fi ẹgbọrọ akọmalu 
meji, àgbo kan, akọ ọdọ—agutan meje ọlọdún 
kan, ru ẹbọ sisun fun oòrùn didùn si OLUWA; 

28 Ati ẹbọ ohunjijẹ wọn, iyẹfun ti a fi oréro 
pò, idamẹwa mẹta òṣuwọn fun akọmalu kan, 
ati idamẹwa meji òṣuwọn fun àgbo kan, 

29 Ati idamẹwa òṣuwọn fun ọdọ—agutan 
kan, bẹni fun ọdọ—agutan mejeje; 

30 Ati obukọ kan, lati ṣétutu fun nyin. 

31Ki ẹnyin ki o ru wọn pẹlu ẹbọ sisun 
igba—gbogbo, ati ẹbọ ohunjijẹ rẹ̀ (ki nwọn ki o 
jẹ alailabùku fun nyin), ati ẹbọ ohunmimu 


wọn. 
29 1 ATI li oṣù keje, li ọjọ kini oṣù na ki 
ẹnyin ki o ni apejọ mimé; ẹnyin kò 
gbọdọ ṣe iṣẹ agbara kan: ọjẹ ifunpe ni fun nyin. 
2Ki ẹnyin ki o si fi ẹgbọrọ akọmalu kan, àgbo 
kan, ati akọ ọdọ—agutan meje ọlọdún kan alai— 
labiiku ru ẹbọ sisun fun 6rin didùn si OLUWA: 


135 


3 Ati ẹbọ ohunjijẹ wọn, iyẹfun ti a fi oréro 
pò, idamẹwa mẹta òṣuwọn fun akọmalu kan, 
ati idamẹwa meji òṣuwọn fun àgbo kan, 

4 Ati idamẹwa òṣuwọn fun ọdọ—agutan 
kan, bẹni fun ọdọ—agutan mejeje: 

5 Ati obukọ kan fun ẹbọ ẹ̀ṣẹ, lati ṣẹ̀tutu fun 
nyin; 

6 Pẹlu ẹbọ sisun oṣù, ati ẹbọ ohunjijẹ rẹ̀, ati 
ẹbọ sisun igbagbogbo, ati ẹbọ ohunjijẹ rẹ̀, ati 
ẹbọ ohunmimu wọn, gẹgẹ bi ìlana wọn, fun 
òrùn didùn, ẹbọ ti a fi iná ṣe si OLUWA. 

7? Ki ẹnyin ki o si ní apejọ mim ni ijẹ kẹwa 
oṣù keje na yi; ki ẹnyin ki o si pọn ọkàn nyin 
loju; ẹnyin kò gbọdọ ṣe iṣẹkiṣẹ kan: 

BṢugbọn ki ẹnyin ki o ru ẹbọ sisun si 
OLUWA fun ôrùn didùn; ẹgbọrọ akọmalu kan, 
àgbo kan, ati akọ ọdọ—agutan meje ọlọdún 
kan; ki nwọn ki o si jẹ alailabùku fun nyin: 

9 Ati ẹbọ ohunjijẹ wọn, iyẹfun ti a fi orôéro 
pò, idamẹwa mẹta òṣuwọn fun akọmalu kan, 
ati idamẹwa meji ọsuwọn fun àgbo kan, 

10 Ati idamẹwa òṣuwọn fun ọdọ—agutan 
kan, bẹni fun ọdọ—agutan mejeje: 

TI Obukọ kan fun ẹbọ ẹ̀ṣẹ; pẹlu ẹbọ ẹ̀ṣẹ fun 
ẹ̀tutu, ati ẹbọ sisun igbagbogbo, ati ẹbọ 
ohunjijẹ rẹ̀, ati ẹbọ ohunmimu wọn. 

12 Ati ni ijẹ kẹdogun oṣù keje, ki ẹnyin ki o 
ní apejọ mimẹ̀; ẹnyin kò gbọdọ ṣe iṣẹ agbara 
kan, ki ẹnyin ki o si ṣe ajọ fun OLUWA ni ijẹ 
meje: 

13 Ki ẹnyin ki o si ru ẹbọ sisun kan, ẹbọ ti a 
fi iná ṣe, ti ôorùn didùn si OLUWA; ẹgbọrọ 
akọmalu mẹtala, àgbo meji, ati akọ ọdọ—agu— 
tan mẹrinla ọlọdún kan; ki nwọn ki o jẹ̀ alai— 
labùku: 

14 Ati ẹbọ ohun—jijẹ wọn, iyẹfun ti a fi oréro 
pò, idamẹwa mẹta òṣuwọn fun akọmalu kan, 
bẹ̀ni fun akọmalu mẹtẹtala, idamẹwa meji 
òṣuwọn fun àgbo kan, bẹni fun àgbo mejeji, 

15 Ati idamẹwa òṣuwọn fun ọdọ—agutan 
kan, bẹni fun ọdọ—agutan mẹrẹrinla: 

16 Ati obukọ kan fun ẹbọ ẹ̀ṣẹ; pẹlu ẹbọ si— 
sun igbagbogbo, ẹbọ ohunjijẹ rẹ̀, ati ẹbọ 
ohunmimu rẹ̀. 

17 Ati ni ijẹ keji ni ki ẹnyin ki o fi ẹgbọrọ 
akọmalu. mejila, àgbo. meji, ọdọ—agutan 
mẹrinla ọlọdún kan alaìlabùku rubọ: 

18 Ati ẹbọ ohunjijẹ wọn, ati ẹbọ ohunmimu 
wọn fun akọmalu, fun àgbo, ati fun ọdọ-agu— 
tan, ki o jé bi iye wọn, gẹgẹ bi ìlana na: 

19 Ati obukọ kan fun ẹbọ ẹ̀ṣẹ; pẹlu ẹbọ si— 
sun igbagbogbo, ati ẹbọ ohunjijẹ rẹ̀, ati ẹbọ 
ohunmimu wọn. 


NUMERI 29 
20 Ati ni ijẹ kẹta akọmalu mọkanla, àgbo 
meji, akọ ọdọ—agutan mẹrinla ọlọdún kan alai— 


, 

21 Ati ẹbọ ohunjijẹ wọn, ati ẹbọ ohunmimu 
wọn fun akọmalu, fun àgbo, ati fun ọdọ—agu— 
tan, ki o jẹ bi iye wọn, gẹgẹ bi ìlana na: 

22 Ati obukọ kan fun ẹbọ ẹ̀ṣẹ; pẹlu ẹbọ si— 
sun igbagbogbo, ati ẹbọ ohunjijẹ rẹ̀, ati ẹbọ 
ohunmimu rẹ̀. 

23 Ati ni ijẹ kẹrin akọmalu mẹwa, àgbo meji, 
ati ọdọ—agutan mẹrinla ọlọdún kan alailabùku: 

24 Ẹbọ ohunjijẹ wọn, ati ẹbọ ohunmimu 
wọn fun akọmalu, fun àgbo, ati fun ọdọ—agu— 
tan, ki o jẹ bi iye wọn, gẹgẹ bi ìlana na: 

25 Ati obukọ kan fun ẹbọ ẹ̀ṣẹ; pẹlu ẹbọ 
sisun igbagbogbo, ẹbọ ohunjijẹ rẹ̀, ati ẹbọ 
ohunmimu rẹ̀. 

26 Ati ni ijẹ karun akọmalu mẹsan, àgbo 
meji, ati akọ ọdọ—agutan mẹrinla ọlọdún kan 
alailabùku: 

2? Ati ẹbọ ohunjijẹ wọn, ati ẹbọ ohunmimu 
wọn fun akọmalu, fun àgbo, ati fun ọdọ—agu— 
tan, ki o jẹ bi iye wọn, gẹgẹ bi ìlana na: 

28 Ati obukọ kan fun ẹbọ ẹ̀ṣẹ: pẹlu ẹbọ si— 
sun igbagbogbo, ati ẹbọ ohunjijẹ rẹ̀, ati ẹbọ 
ohunmimu rẹ̀. 

29 Ati ni ijẹ kẹfa akọmalu mẹjọ, àgbo meji, 
ati akọ ọdọ—agutan mẹrinla ọlọdún kan alai— 
labùku: 

30 Ati ẹbọ ohunjijẹ wọn, ati ẹbọ ohunmimu 
wọn fun akọmalu, fun àgbo, ati fun ọdọ—agu— 
tan, ki o jẹ bi iye wọn, gẹgẹ bi ìlana na: 

31 Ati obukọ kan fun ẹbọ ẹ̀ṣẹ; pẹlu ẹbọ si— 
sun igbagbogbo, ẹbọ ohunjijẹ rẹ̀, ati ẹbọ 
ohunmimu rẹ̀. 

32 Ati ni ijẹ keje akọmalu meje, àgbo meji, 
ati akọ ọdọ—agutan mẹrinla ọlọdún kan alai— 
labùku: 

33 Ati ẹbọ ohunjijẹ wọn, ati ẹbọ ohunmimu 
wọn fun akọmalu, fun àgbo, ati fun ọdọ—agu— 
tan, ki o jẹ bi iye wọn, gẹgẹ bi ìlana na: 

34 Ati obukọ kan fun ẹbọ ẹ̀ṣẹ; pẹlu ẹbọ si— 
sun igbagbogbo, ẹbọ ohunjijẹ rẹ̀, ati ẹbọ 
ohunmimu rẹ̀. 

35 Ni ijẹ kẹjọ ki ẹnyin ki o ní ajọ ti o ni iro— 
nu: ẹnyin kò gbọdọ ṣe iṣẹ agbara kan. 

36 Ṣugbọn ki ẹnyin ki o ru ẹbọ sisun, ẹbọ ti 
a fi iná ṣe, ti G6rùn didùn si OLUWA: akọmalu 
kan, àgbo kan, akọ ọdọ—agutan meje ọlọdún 
kan alailabùku: 

3? Ati ẹbọ ohunjijẹ wọn, ati ẹbọ ohunmimu 
wọn fun akọmalu, fun àgbo, ati fun ọdọ—agu— 
tan, ki o jẹ bi iye wọn, gẹgẹ bi ìlana na: 


NUMERI 29—31 

38 Ati obukọ kan fun ẹbọ ẹ̀ṣẹ; pẹlu ẹbọ si— 
sun igbagbogbo, ati ẹbọ ohunjijẹ rẹ̀, ati ẹbọ 
ohunmimu rẹ̀. 

39 Ẹbọ wọnyi ni ki ẹnyin ki o ru si OLUWA li 
ajọ nyin, pẹlu ẹjẹ nyin, ati ẹbọ ọrẹ—atinuwa 
nyin, fun ẹbọ sisun nyin, ati fun ẹbọ ohunjijẹ 
nyin, ati fun ẹbọ ohun mimu nyin, ati fun ẹbọ 
alafia nyin. 

40 Mose si sọ fun awọn ọmọ Israeli gẹgẹ bi 
gbogbo eyiti OLUWA ti fi aṣẹ lelẹ fun Mose. 
3 0 1 MOSE si sọ fun awọn olori awọn 

ẹ̀ya awọn ọmọ Israeli, wipe, Eyi li 
ohun ti OLUWA palaṣẹ. 

2 Bi ọkunrin kan ba jẹ ẹjẹ fun OLUWA, tabi 
ti o ba bura lati fi dẹ̀ ara rẹ̀ ni ìde, ki on ki o 
máṣe bà òrọ rẹ̀ jẹ; ki on ki o ṣe gẹgẹ bi gbogbo 
eyiti o ti ẹnu rẹ̀ jade. 

3Bi obinrin kan pẹlu ba si jẹ ẹjẹ fun 
OLUWA, ti o si dẹ̀ ara rẹ̀ ni ìde, ni ile baba rẹ̀ 
ni ìgba ewe rẹ̀; 

4 Ti baba rẹ̀ si gbọ ẹjé rẹ̀, ati ìde rẹ̀ ti o fi dẹ̀ 
ara rẹ̀, ti baba rẹ̀ ba si pa ẹnu rẹ̀ mô si i; njẹ ki 
gbogbo ẹjẹ rẹ̀ ki o duro, ati gbogbo ìde ti o fi 
dẹ̀ ara rẹ̀ yio si duro. 

5 Ṣugbọn bi baba rẹ̀ ba kò fun u li ọjọ na ti o 
gbé; kò sí ọkan ninu ẹj rẹ̀, tabi ninu ìde ti o fi 
dẹ̀ ara rẹ̀, ti yio duro: OLUWA yio si darijì i, 
nitoriti baba rẹ̀ kò fun u. 

6 Bi o ba si kúku li ọkọ, nigbati o jẹ̀ ẹjẹ, tabi 
ti o sọrọ kan lati ẹnu rẹ̀ jade, ninu eyiti o fi dẹ̀ 
ara rẹ̀ ni ìde; 

7 Ti ọkọ rẹ̀ si gbẹ, ti o si pa ẹnu rẹ̀ mẹ si i li 
Ọjẹ̀ na ti o gbé; njẹ ẹjẹ̀ rẹ̀ yio duro, ìde ti o fi 
dẹ̀ ara rẹ̀ yio si duro. 

aṢugbọn bi ọkọ rẹ̀ ba kò fun u li ọjẹ̀ na ti o 
gbẹ; njẹ on o mu ẹjẹ̀ rẹ̀ ti o jẹ ati ohun ti o ti 
ẹnu rẹ̀ jade, eyiti o fi dẹ̀ ara rẹ̀ dasan: OLUWA 
yio si darijì i. 

9 Ṣugbọn gbogbo ẹjẹ̀ opòô, ati ti obinrin ti a 
kòsilẹ, ti nwọn fi dẹ̀ ara wọn, yio wà lọrùn rẹ̀. 

10 Bi o ba si jẹjẹ ni ile ọkọ rẹ̀, tabi ti o si fi 
ibura dẹ̀ ara rẹ̀ ni ìde, 

11 Ti ọkọ rẹ̀ si gbẹ, ti o si pa ẹnu rẹ̀ mú si i, 
ti kò si kò fun u: njẹ gbogbo ẹjẹ rẹ̀ ni yio duro, 
ati gbogbo ìde ti o fi dẹ̀ ara rẹ̀ yio si duro. 

12 Ṣugbọn bi ọkọ rẹ̀ ba sọ wọn dasan pata— 
pata li ọjẹ na ti o gbé; njẹ ohunkohun ti o ti 
ẹnu rẹ̀ jade nipasẹ̀ ẹjé rẹ̀, tabi nipasẹ̀ ìde ọkàn 
Tẹ̀, ki yio duro: ọkọ rẹ̀ ti sọ wọn dasan; OLUWA 
yio si darijì i. 

13 Gbogbo ẹjẹ ati ibura ìde lati fi pén ara loju, 
ọkọ rẹ̀ li o le mu u duro, o si le sọ ọ dasan. 


136 


14 Ṣugbọn bi ọkọ rẹ̀ ba pa ẹnu rẹ̀ mé si i 
patapata lati ọjẹ dé ọjẹ; njẹ o fi mu gbogbo ẹjẹ 
rẹ̀ duro, tabi gbogbo ìde rẹ̀ ti mbẹ lara rẹ̀; o 
mu wọn duro, nitoriti o pa ẹnu rẹ̀ mọ si i li 
ọjẹ na ti o gbé. 

15 Ṣugbọn bi o ba sọ wọn dasan, lẹhin igbati 
o gbé; njẹ on ni yio rù ẹ̀ṣẹ obinrin na. 

16 Wọnyi ni ìlana ti OLUWA palaṣẹ. fun 
Mose, lárin ọkunrin ati aya rẹ̀, lárin baba ati 
ọmọbinrin rẹ̀, ti iṣe ewe ninu ile baba rẹ̀. 
3 l 1OLUWA si sọ fun Mose pe, 

2 Gbẹsan awọn ọmọ Israeli lara awọn 
ara Midiani: lẹhin eyinì ni a o kò ọ jọ pẹlu 
awọn enia rẹ. 

3 Mose si sọ fun awọn enia na pe, Ki ninu 
nyin ki o hamọra ogun, ki nwọn ki o si tò 
awọn ara Midiani lọ, ki nwọn ki o si gbẹsan 
OLUWA lara Midiani. 

4Ninu ẹ̀ya kọkan ẹgbẹrun enia, ni gbogbo 
ẹ̀ya Israeli, ni ki ẹnyin ki o rán lọ si ogun na. 

5 Bẹni nwọn si yàn ninu awọn ẹgbẹgbẹrun 
enia Israeli, ẹgbẹrun enia ninu ẹ̀ya kọkan, 
ẹgba mẹfa enia ti o hamọra ogun. 

6 Mose si rán wọn lọ si ogun na, ẹgbẹrun 
enia ninu ẹ̀ya kọkan, awọn ati Finehasi ọmọ 
Eleasari alufa si ogun na, ti on ti ohunẹlo 
ibi—mimẹ̀, ati ipẹ̀ wọnni li ọwọ rẹ̀ lati fun. 

7Nwôn si bá awọn ara Midiani jà, bi 
OLUWA ti paṣẹ fun Mose; nwọn si pa gbogbo 
awọn ọkunrin. 

8 Nwọn si pa awọn ọba Midiani, pẹlu awọn 
iyokù ti a pa; eyinì ni Efi, ati Rekemu, ati 
Suru, ati Huri, ati Reba, ọba Midiani marun: 
Balaamu ọmọ Beoru ni nwọn si fi idà pa. 

9 Awọn ọmọ Israeli si mú gbogbo awọn 
obinrin. Midiani ni igbẹsin, ati awọn ọmọ 
kekere wọn, nwọn si kô gbogbo ohunòsin 
wọn, ati gbogbo agboẹran wọn, ati gbogbo 
ẹrù wọn. 

10 Nwọn si fi iná kun gbogbo ilu wọn ninu 
eyiti nwọn ngbé, ati gbogbo ibudô wọn. 

ti Nwọn si kô gbogbo ikogun wọn, ati 
gbogbo ohun-iní, ati enia ati ẹran. 

12Nwọn si kò igbẹsin, ati ohun-iní, ati 
ikogun na wá sọdọ Mose, ati Eleasari alufa, ati 
sọdọ ijọ awọn ọmọ Israeli, si ibudô ni pẹtẹlẹ̀ 
Moabu, ti mbẹ lẹba Jordani leti Jeriko. 

13 Ati Mose, ati Eleasari alufa, ati gbogbo 
awọn olori ijọ, jade lọ ipade wọn lẹhin ibudô. 

14 Mose si binu si awọn olori ogun na, pẹlu 
awọn balogun. ẹgbẹgbẹrun, ati -. balogun 
ọrọrún, ti o ti ogun na bẹ̀. 


137 


15 Mose si wi fun wọn pe, Ẹ da gbogbo 
awọn obinrin si? 

16 Kiyesi i, nipaṣe Ọrọ Balaamu awọn wọnyi 
li o mu awọn ọmọ Israeli dẹ̀ṣẹ si OLUWA niti 
òran Peori, ti àrun si fi wà ninu ijọ OLUWA. 

17 Njẹ nitorina, ẹ pa gbogbo ọkunrin ninu 
awọn ọmọ wẹ̀wẹ, ki ẹ si pa gbogbo awọn 
obinrin ti o ti mò ọkunrin nipa ibá dapọ. 

18 Ṣugbọn gbogbo awọn ọmọbinrin kekeké 
ti nwọn kò mẹ ọkunrin nipa ibá dapọ, ni ki 
ẹnyin dasi fun ara nyin. 

19 Ki ẹnyin ki o si duro lẹhin ibudé ni ijọ 
meje: ẹnikẹni ti o ba pa enia, ati ẹnikẹni ti o 
ba farakàn ẹniti a pa, ki ẹnyin si Wẹ̀ ara nyin 
mẹ̀, ati ara awọn igbẹsin nyin ni ijẹ kẹta, ati 
ni ijẹ keje. 

20 Ki ẹnyin si fọ gbogbo aṣọ nyin mẹ, ati 
gbogbo ohun ti a fi awọ ṣe, ati ohun gbogbo 
iṣẹ irun ewurẹ, ati ohun gbogbo ti a fi igi ṣe. 

21 Eleasari alufa si wi fun awọn ologun ti 
nwọn lọ si ogun na pe, Eyi ni ilana ofin ti 
OLUWA filelẹ li aṣẹ fun Mose. 

22 Kìki wurà, ati fadakà, ati idẹ ati irin, ati 
tanganran, ati ojé, 

23 Gbogbo ohun ti o le kọja ninu iná, ni ki 
ẹnyin ki o mu là iná já yio si di mimé; ṣugbọn a 
o fi omi ìyasapakan wẹ̀ ẹ mẹ: ati gbogbo ohun 
ti kò le kọja ninu iná ni ki a mu là inu omi. 

24 Ki ẹnyin ki o si fò aṣọ nyin ni ijẹ keje, 
ẹnyin o si di mim, lẹhin eyinì li ẹnyin o si 
Wá sinu ibudáô. 

25 OLUWA si sọ fun Mose pe, 

26 Kà iye ikogun ti a kú, ti enia ati ti ẹran, IWỌ 
ati Eleasari alufa, ati awọn olori ile baba ijọ: 

2? Ki o si pín ikogun na si ipa meji; lárin 
awọn ologun, ti o jade lọ si ogun na, ati lárin 
gbogbo ijọ. 

28 KI o si gbà ohun idá ti OLUWA lọwọ awọn 
ologun ti nwọn jade lọ si ogun na: ọkan ninu 
ẹdẹgbẹta, ninu awọn enia, ati ninu malu, ati 
ninu kẹtẹkẹtẹ, ati ninu agbo—ẹran: 

29 Gbà a ninu àbọ ti wọn, ki o si fi i fun 
Eleasari alufa, fun ẹbọ igbesọsoke OLUWA. 

30 Ati ninu àbọ ti iṣe ti awọn ọmọ Israeli, ki 
iwọ ki o si gbà ipín kan ninu ádọta, ninu enia, 
ninu malu, ninu kẹtẹkẹtẹ, ati ninu agbo-ẹran, 
ninu onirtiiru ẹran, ki o si fi wọn fun awọn ọmọ 
Lefi, ti nṣe itọju ag6 (OLUWA. 

31 Ati Mose ati Eleasari alufa si ṣe bi OLUWA 
ti paṣẹ fun Mose. 

32 Ati ikogun ti o kù ninu ohun—iní ti awọn 
ologun kú, o jẹ ọkẹ mẹrinlelọgbòn o din 
ẹgbẹdọgbọn agutan, 


NUMIERI 
33 Ẹgba mẹrindilogoji malu, 
34 Ọkẹ mẹta o le ẹgbẹrun kẹtẹkẹtẹ, 
35 Ati enia ninu awọn obinrin ti kò mẹ 
ọkunrin nipa ibá dàpọ, gbogbo wọn jẹ ẹgba 
mẹrindilogun. 

36 Ati àbọ ti iṣe ipín ti awọn ti o jade lọ si 
ogun, o jẹ ẹgba mejidiladọsan o le ẹdẹgbẹjọ 
agutan ni iye: 

3? idá ti OLUWA ninu agutan wọnni: jé 
ẹdẹgbẹrin o din mẹdọgbòn. 

38 Ati malu jẹ ẹgba mejidilogun; ninu eyiti 
idá ti OLUWA jẹ mejileládọrin. 

39 Kẹtẹkẹtẹ si jẹ ẹgba mẹdogun o le 
ẹdẹgbẹta; ninu eyiti idá ti OLUWA jẹ ọgọta o 
le ọkan. 

40 Awọn enia si jẹ ẹgba mẹjọ; ninu eyiti idá 
ti OLUWA jẹ ọgbọn o le meji. 

41 Mose si fi idá ti ẹbọ igbesọsoke OLUWA 
fun Eleasari alufa, bi OLUWA ti paṣẹ fun Mose. 

42 Ati ninu àbọ ti awọn ọmọ Israeli, ti Mose 
pín kuro ninu ti awọn ọkunrin ti o jagun na, 

43 (Njẹ àbọ ti ijọ jẹ ẹgba mejidiladọsan o le 
ẹdẹgbẹjọ agutan, 

44 Ati ẹgba mejidilogun malu. 

45 Ati ẹgba mẹdogun o le ẹdẹgbẹta kẹtẹkẹtẹ. 

46 Ati ẹgba mẹjọ enia;) 

4? Ani ninu àbọ ti awọn ọmọ Israeli, Mose 
mú ipín kan ninu aádọta, ati ti enia ati ti ẹran, 
o si fi wọn fun awọn ọmọ Lefi, ti nṣe itọju agẹ̀ 
OLUWA; bi OLUWA ti paṣẹ fun Mose. 

48 Ati awọn olori ti o wà lori ẹgbẹgbẹrun 
ogun na, ati awọn balogun ẹgbẹgbẹrun, ati 
awọn balogun ọrọrún, wá sọdọ Mose: 

49 Nwọn si Wi fun Mose pe, Awọn iranṣẹ rẹ 
ti kà iye awọn ologun, ti mbẹ ni itọju wa, 
ọkunrin kan ninu wa kò si din. 

50 Nitorina li awa ṣe mú ọrẹ—ebọ wá fun 
OLUWA, ohunkohun ti olukuluku ri, ohun òṣọ 
wurà, ẹ̀wọn, ati jufù, ati oruka—àmi, ati oru— 
ka-—etí, ati ìlẹkẹ, lati fi ṣẹétutu fun ọkàn wa ni— 
waju OLUWA. 

51 Mose ati Eleasari alufa si gbà wurà na 
lọwọ wọn, ani gbogbo ohun-iṣẹ ọsô. 

52 Ati gbogbo wurà ẹbọ igbesọsoke ti nwọn 
múwa fun OLUWA, lati ọdọ awọn balogun 
ẹgbẹgbẹrun, ati lati ọdọ awọn balogun 
ọrọrún, o jẹ ẹgba mẹjọ o le ẹdẹgbẹrin o le 
adọta ṣekeli. 

53 (Nitoripe awọn ologun ti kô ẹrù, oluku— 
luku fun ara rẹ̀.) 

54 Mose ati Eleasari alufa si gbà wurà na 
lọwọ awọn balogun ẹgbẹgbẹrun, ati lọwọ 
awọn balogun ọrọrún nwọn si mú u wá sinu 


31 


NUMERI 32 
agQ ajọ, ni iranti fun awọn ọmọ Israeli niwaju 


OLUWA. 

3 2 1NJẸ awọn ọmọ Reubeni ati awọn 
ọmọ Gadi ní òpọlọpọ ohunòsin: nwọn 

si ri ilẹ Jaseri, ati ilẹ Gileadi, si kiyesi i, ibẹ̀ na, 

ibi ohunòsin ni; 

2 Awọn ọmọ Gadi ati awọn ọmọ Reubeni si 
Wá, nwọn si sọ fun Mose, ati fun Eleasari alu— 
fa ati fun awọn olori ijọ pe, 

3 Atarotu, ati Diboni, ati Jaseri, ati Nimra, 
ati Heṣboni, ati Eleale, ati Ṣebamu, ati Nebo, 
ati Beoni. 

4 Ilẹ na ti OLUWA ti kọlù niwaju ijọ Israeli, 
ilẹ ohunòsin ni, awa iranṣẹ rẹ si ní ohunòsin. 

5 Nwọn si Wipe, Bi awa ba ri ore-ọfẹ li oju 
rẹ, jẹ ki a fi ilẹ yi fun awọn iranṣẹ rẹ fun 
ilẹ-iní; ki o má si ṣe mú wa gòke Jordani lọ. 

6 Mose si wi fun awọn ọmọ Gadi ati fun 
awọn ọmọ Reubeni pe, Awọn arakunrin nyin 
yio ha lọ si ogun, ki ẹnyin ki o si joko nihinyi? 

7 Eṣe ti ẹnyin fi ntán ọkàn awọn ọmọ Israeli 
niyanju ati rekọja lọ sinu ilẹ ti OLUWA fi fun 
wọn? 

8 Bẹ̀li awọn baba nyin ṣe, nigbati mo rán 
Wọn lati Kadeṣi—barnea lọ lati wò ilẹ na. 

9 Nitoripe nigbati nwọn gòke lọ dé afonifoji 
Eṣkolu, ti nwọn si ri ilẹ na, nwọn tán ọkàn 
awọn ọmọ Israeli niyanju, ki nwọn ki o má le 
lọ sinu ilẹ ti OLUWA ti fi fun wọn. 

10 Ibinu Ọlọrun si rú si wọn nigbana, o si 
bura, wipe, 

ti Nitôtọ ọkan ninu awọn ọkunrin wọnyi ti 
o gòke lati Eglpti wá, lati ẹni ogún ọdún lọ ati 
jù bẹ lọ, ki yio ri ilẹ na ti mo ti bura fun Abra— 
hamu, fun Isaaki, ati fun Jakobu: nitoriti 
nwọn kò tẹle mi lẹhin patapata. 

12 Bikoṣe Kalebu ọmọ Jefunne ọmọ Kenissi, 
ati Joṣua ọmọ Nuni: nitoripe awọn li o tẹle 
OLUWA lẹhin patapata. 

13 Ibinu OLUWA si rú si Israeli, o si mu wọn 
rìn kiri li aginjù li ogoji ọdún, titi gbogbo iran 
na, ti o ṣe buburu li oju OLUWA fi run. 

14 Si kiyesi i, ẹnyin dide ni ipò baba nyin, 
iran ẹ̀lẹṣẹ, lati mu ibinu gbigbona OLUWA pọ 
si i si Israeli. 

15 Nitoripe bi ẹnyin ba yipada kuro lẹhin 
rẹ̀, on o si tun fi wọn silẹ li aginjù; ẹnyin o si 
run gbogbo awọn enia yi. 

16 Nwọn si sunmọ ọ wipe, Awa o kẹ 
ile—ẹran nihinyi fun ohunòsin wa, ati ilu fun 
awọn ọmọ wẹ̀wẹ wa: 

17 Ṣugbọn awa tikala wa yio di ihamọra wa 


138 


giri, niwaju awọn ọmọ Israeli, titi awa o fi mú 
wọn dé ipò wọn: awọn ọmọ wéẹ̀wẹ wa yio si 
ma gbé inu ilu olodi nitori awọn ara ilẹ na. 

18 Awa ki yio pada bò si ile wa, titi olukulu— 
ku awọn ọmọ Israeli yio fi ní ilẹ—iní rẹ̀. 

18 Nitoripe awa ki yio ní ilẹ-iní pẹlu wọn ni 
ìha ọhún Jordani, tabi niwaju: nitoriti awa ní 
ilẹ-iní wa ni ìha ihin Jordani ni ìha ìla ôrùn. 

20 Mose si wi fun wọn pe, Bi ẹnyin o ba ṣe 
eyi; bi ẹnyin o ba di ihamọra niwaju OLUWA 
lọ si ogun, 

21 Bi gbogbo nyin yio ba gòke Jordani ni 
ihamora niwaju OLUWA, titi yio fi lé awọn ọtá 
rẹ̀ kuro niwaju rẹ̀, 

22 Ti a o si fi ṣé ilẹ na niwaju OLUWA: lẹhin 
na li ẹnyin o pada, ẹnyin o si jẹ àlailẹṣẹ niwa— 
ju OLUWA, ati niwaju Israeli; ilẹ yi yio si ma jẹ 
iní nyin niwaju OLUWA. 

23 Ṣugbọn bi ẹnyin ki yio ba ṣe bẹ, kiyesi i, 
ẹnyin dẹ̀ṣẹ si OLUWA, ki o si dá nyin loju pe, 
ẹ̀ṣẹ nyin yio fi nyin hàn. 

24Ẹ kẹ̀ ilu fun awọn ọmọ wẹwẹ nyin, ati 
agbo fun agutan nyin; ki ẹ si ṣe eyiti o ti ẹnu 
nyin jade wa. 

25 Awọn ọmọ Gadi, ati awọn Reubeni si sọ 
fun Mose pe, Awọn iranṣẹ rẹ yio ṣe bi oluwa 
mi ti fi aṣẹ lelẹ. 

26 Awọn ọmọ wẹwẹ wa, ati awọn aya wa, 
agbo-ẹran wa, ati gbogbo ohunọsìn wa yio 
Wà nibẹ̀ ni ilu Gileadi: 

27 Ṣugbọn awọn iranṣẹ rẹ yio gòke odò, 
olukuluku ni ihamọra ogun, niwaju OLUWA 
lati jà, bi oluwa mi ti Wi. 

28 Mose si paṣẹ fun Eleasari alufa, ati fun 
Joṣua ọmọ Nuni, ati fun awọn olori ile baba 
awọn ẹ̀ya ọmọ Israeli, nipa ti wọn. 

29 Mose si wi fun wọn pe, Bi awọn ọmọ Gadi 
ati awọn ọmọ Reubeni yio ba bá nyin gòke Jor— 
dani lọ, olukuluku ni ihamọra fun ogun, niwaju 
OLUWA, ti a si ṣẹ ilẹ na niwaju nyin; njẹ ki 
ẹnyin ki o fi ilẹ Gileadi fun wọn ni iní: 

30 Ṣugbọn bi nwọn kò ba fẹ ba nyin gòke 
odò ni ihamọra, njẹ ki nwọn ki o ní iní lárin 
nyin ni ilẹ Kenaani. 

31 Ati awọn ọmọ Gadi ati awọn ọmọ Reu— 
beni dahùn, wipe, Bi OLUWA ti wi fun awọn 
iranṣẹ rẹ, bẹli awa o ṣe. 

32 Awa o gòke lọ ni ihamọra niwaju OLUWA 
si ilẹ Kenaani, ki iní wa ni ìha ihin Jordani ki 
o le jẹ̀ ti wa. 

33 Mose si fi ilẹ—ọba Sihoni ọba awọn ọmọ 
Amori, ati ilẹ—ọba Ogu ọba Baṣani fun wọn, 
ani fun awọn ọmọ Gadi, ati fun awọn ọmọ 





4139 


Reubeni, ati fun àbọ ẹ̀ya Manasse ọmọ Josefu, 
ilẹ na, pẹlu ilu rẹ̀ li àgbegbe rẹ̀, ani ilu ilẹ na 
yiká. 


34 Awọn ọmọ Gadi si kẹ Didoni, ati Ataro— 
tu, ati Aroeri; 

35 Ati Atrotu—ṣofani, ati Jaseri, ati Jogbeha; 

36 Ati Beti—nimra, ati Beti—harani, ilu olo— 
di, ati agbo fun agutan. 

37 Awọn ọmọ Reubeni si kẹ Heṣboni, ati 
Eleale, ati Kiriataimu. 

38 Ati Nebo, ati Baali—meoni, (nwọn pàrọ 
orukọ wọn,) ati Sibma: nwọn si sọ ilu ti nwọn 
kẹ li orukọ miran. 

39 Awọn ọmọ Makiri ọmọ Manase si lọ si 
Gileadi, nwọn si gbà a, nwọn si lé awọn ọmọ 
Amori ti o wà ninu rẹ̀. 

40 Mose si fi Gileadi fun Makiri ọmọ Ma-— 
nase; o si joko ninu rẹ̀. 

41 Jairi ọmọ Manasse, si lọ, o si gbà awọn 
ilu wọn, o si sọ wọn ni Haffotu—jairi. 

42 Noba si lọ, o si gbà Kenati, ati awọn ileto 
rẹ̀, o si sọ ọ ni Noba, nipa orukọ ara rẹ̀. 

3 3 1 WỌNYI ni ìrin awọn ọmọ Israeli, ti 
o ti ilẹ Egipti jade wá pẹlu awọn 
ogun wọn, nipa ọwọ Mose ati Aaroni. 

2 Mose si kọwe ijadelọ wọn gẹgẹ bi ìrin 
wọn, nipa aṣẹ OLUWA; wọnyi si ni ìrin wọn 
gẹgẹ bi ijadelọ wọn. 

3 Nwọn si ṣí kuro ni Ramesesi li oṣù kini, ni 
ijẹ kẹdogun oṣù kini na; ni ijẹ keji ajọ irekọja 
li awọn ọmọ Israeli jade pẹlu ọwọ giga li oju 
gbogbo awọn ara Egipti. 

4 Bi awọn ara Egipti ti nsinkú gbogbo awọn 
akẹ̀bi wọn ti OLUWA kọlù ninu Wọn: lara 
awọn oriṣa wọn pẹlu li OLUWA ṣe idajọ. 

5 Awọn ọmọ Israeli si ṣí kuro ni Ramesesi, 
nwọn si dô si Sukkotu. 

6 Nwọn si ṣí kuro ni Sukkotu, nwọn si dá si 
Etamu, ti mbẹ leti aginjù. 

7 Nwọn si ṣí kuro ni Etamu, nwọn si pada 
lọ si Pi—hahirotu, ti mbẹ niwaju Baali—sefoni: 
nwọn si dô siwaju Migdolu. 

8 Nwọn si ṣí kuro niwaju Hahirotu, nwọn si 
là árin okun já lọ si aginjù: nwọn si rìn ìrin ijẹ 
mẹta li aginjù Etamu, nwọn si dô si Mara. 

9 Nwọn si ṣí kuro ni Mara, nwọn si Wá si 
Elimu: ni Elimu ni orisun omi mejila, ati 
adọrin igi ọpẹ wà; nwọn si dé sibẹ̀. 

10 Nwọn si ṣí kuro ni Elimu, nwọn si dé si 
ẹba Okun Pupa. 

ti Nwọn si ṣí kuro li Okun Pupa, nwọn si 
dôò si aginjú Sini. 


NUMERI 32, 33 

12 Nwọn si ṣí kuro ni aginjù Sini, nwọn si 
dé si Dofka. 

13 Nwọn si ṣí kuro ni Dofka, nwọn si dô si 
Aluṣi. 

14Nwọn si ṣí kuro ni Aluṣi, nwọn si dô si 
Refidimu, nibiti omi kò gbé sí fun awọn enia 
na lati mu. 

15 Nwọn si ṣí kuro ni Refidimu, nwọn si dá 
si aginjù Sinai. 

16 Nwọn si ṣí kuro ni aginjù Sinai, nwọn si 
dé si Kibrotu—hattaafa. 

17 Nwọn si ṣí kuro ni Kibrotu—hattaafa, 
nwọn si dô si Haserotu. 

18 Nwọn si ṣí kuro ni Haserotu, nwọn si dò 
si Ritma. 

19 Nwọn si ṣí kuro ni Ritma, nwọn si dú si 
Rimmon-peresi. 

20 Nwọn si ṣí kuro ni Rimmon—peresi, 
nwọn si dú si Libna. 

21 Nwọn si ṣí kuro ni Libna, nwọn si dá si 
Rissa. 

22 Nwọn si ṣí kuro ni Rissa, nwọn si dô si 
Kehelata. 

23 Nwọn si ṣí kuro ni Kehelata, nwọn si dá 
si òke Ṣeferi. 

24 Nwọn si ṣí kuro ni òke Ṣeferi, nwọn si dô 
si Harada. 

25 Nwọn si ṣí kuro ni Harada, nwọn si dá si 
Makhelotu. 

26 Nwọn si ṣí kuro ni Makhelotu, nwọn si dò 
si Tahati. 

27 Nwọn si ṣí kuro ni Tahati, nwọn si dô si 
Tera. 

28 Nwọn si ṣí kuro ni Tera, nwọn si dé si 
Mitka. 

29 Nwọn si ṣí kuro ni Mitka, nwọn si dé si 
Haṣmona. 

30 Nwọn si ṣí kuro ni Haṣmona, nwọn si dô 
si Moserotu. 

31 Nwọn si ṣí kuro ni Moserotu, nwọn si dô 
si Bene—jaakani. 

32 Nwọn si ṣí kuro ni Bene—jaakani, nwọn 
si dé si Hori—haggidgadi. 

33 Nwọn si ṣí kuro ni Hori—haggidgadi, 
nwọn si dô si Jotbata. 

34 Nwọn si ṣí kuro ni Jotbata, nwọn si dô si 
Abrona. i 

35 Nwọn si ṣí kuro ni Abrona, nwọn si dú si 
Esion—geberi. 

36 Nwọn si ṣí kuro ni Esion—geberi, nwọn 
si dé si aginjù Sini, (ti ṣe Kadeṣi), 

37 Nwọn si ṣí kuro ni Kadeṣi, nwọn si dú si 
òke Hori, leti ilẹ Edomu. 


NUMERI 33, 34 1 

38 Aaroni alufa si gùn òke Hori lọ nipa aṣẹ 
OLUWA, o si kú nibẹ̀, li ogoji ọdún lẹhin ti 
awọn ọmọ Israeli ti ilẹ Egipti jade wá, li ọj 
kini oṣù karun. 

39 Aaroni si jẹ ẹni ọgọfa ọdún o le mẹta 
nigbati o kú li òke Hori. 

40 Ara Kenaani, ọba Aradi, ti ngbé ìha gusù 
ni ilẹ Kenaani, o gburô pe awọn ọmọ Israeli 
mbọ. 

41 Nwọn si ṣí kuro ni òke Hori, nwọn si dá 
si Salmona. 

42 Nwọn si ṣí ni Salmona, nwọn si dé si 
Punoni. 

43 Nwọn si ṣí kuro ni Punoni, nwọn si dá si 
Obotu. 

44 Nwọn si ṣí kuro ni Obotu, nwọn si dá si 
Iye—abarimu, li àgbegbe Moabu. 

45 Nwọn si ṣi kuro ni Iyimu, nwọn si dá si 
Dibon—gadi. 

46 Nwọn si ṣí kuro ni Dibon—gadi, nwọn si 
dò si Almon—diblataimu. 

4? Nwọn si ṣí kuro ni Almon—diblataimu, 
nwọn si dé si òke Abarimu, niwaju Nebo. 

48 Nwọn si ṣí kuro ni òke Abarimu, nwọn si 
dé si pẹtẹlẹ̀ Moabu lẹba Jordani leti Jeriko. 

49 Nwọn si dú si ẹba Jordani, lati Beti—jeṣimotu 
titi dé Abeli—ṣittimu ni pẹtẹlẹ̀ Moabu. 

50 OLUWA si sọ fun Mose ni pẹtẹlẹ̀ Moabu 
lẹba Jordani leti Jeriko, wipe, 

51 Sọ fun awọn ọmọ Israeli, ki o si wi fun 
wọn pe, Nigbati ẹnyin ba gòke odò Jordani si 
ilẹ Kenaani: 

52 Nigbana ni ki ẹnyin ki o lé gbogbo awọn 
ara ilẹ na kuro niwaju nyin; ki ẹnyin si run 
gbogbo aworán wọn, ki ẹnyin si run gbogbo 
ere didà wọn, ki ẹnyin si wô gbogbo ibi giga 
wọn palẹ: 

53 Ki ẹnyin ki o si gbà ilẹ na, ki ẹnyin ki o si 
ma gbé inu rẹ̀: nitoripe mo ti fi ilẹ na fun nyin 
lati ní i. 

54 Ki ẹnyin ki o si fi keké pín ilẹ na ni iní 
fun awọn idile nyin; fun òpọ ni ki ẹnyin ki o fi 
ilẹ-iní pupò fun, ati fun diẹ ni ki ẹnyin ki o fi 
ilẹ-iní diẹ fun: ki ilẹ-iní olukuluku ki o jẹ 
ibiti keké rẹ̀ ba bẹ si; gẹgẹ bi ẹ̀ya awọn baba 
nyin ni ki ẹnyin ki o ní i. 

55 Ṣugbọn bi ẹnyin kò ba lé awọn ara ilẹ na 
kuro niwaju nyin; yio si ṣe, awọn ti ẹnyin jẹ ki 
o kù ninu wọn yio di ẹgún si oju nyin, ati 
ẹgún si nyin ni tha, nwọn o si ma yọ nyin 
lẹnu ni ilẹ na, ninu eyiti ẹnyin ngbé. 

56 Yio si ṣe, bi emi ti rò lati ṣe si wọn, bẹ̀ni 
emi o ṣe si nyin. 


ao 


3 4 TOLUWA si sọ fun Mose pe, 

2 Fi aṣẹ fun awọn ọmọ Israeli, ki o si 
wi fun wọn pe, Nigbati ẹnyin ba dé ilẹ Ke— 
naani, (eyi ni ilẹ ti yio bẹ si nyin lọwọ ni iní, 
ani ilẹ Kenaani gẹgẹ bi àgbegbe rẹ̀,) 

3 Njẹ ki ìha gusù nyin ki o jẹ ati aginjù Sini 
lọ titi dé ẹba Edomu, ati opinlẹ gusù nyin ki o 
jẹ lati opin Okun Iyò si ìha ìla—ôrùn: 

4 Ki opinlẹ nyin ki o si yí lati gusù Wá si ìgoke 
Akrabbimu, ki o si kọja lọ si Sini: ati ijadelọ rẹ̀ 
ki o jẹ̀ ati gusù lọ si Kadeṣi—barnea, ki o si dé 
Hasari—addari, ki o si kọja si Asmoni: 

5 Ki opinlẹ rẹ̀ ki o si yiká lati Asmoni lọ dé 
odò Egipti, okun ni yio si jẹ opin rẹ̀. 

6 Ati opinlẹ ìha ìwọ—Òòrùn, ani okun nla ni 
yio jẹ̀ opin fun nyin: eyi ni yio jẹ opinlẹ ìha 
ìwọ—0rùn fun nyin. 

? Eyi ni yio si jẹ opinlẹ ìha ariwa fun nyin: 
lati okun nla lọ ki ẹnyin ki o fi ori sọ òke Hori: 

8 Lati oke Hori lọ ki ẹnyin ki o fi ori sọ ati 
wò Hamati; ijadelọ opinlẹ na yio si jẹ Sedadi: 

9 Opinlẹ rẹ yio si dé Sifroni, ati ijadelọ rẹ̀ 
yio dé Hasari—enani: eyi ni yio jẹ opinlẹ ìha 
ariwa nyin. 

10 Ki ẹnyin ki o si sàmi si opinlẹ nyin ni ìha 
ìla—ôrùn lati Hasari—enani lọ dé Ṣefamu: 

11 Ki opinlẹ na ki o si ti Ṣefamu sọkalẹ lọ si 
Ribla, ni ìha ìla—ôrùn Aini; ki opinlẹ na ki o si 
sọkalẹ lọ, ki o si dé ìha okun Kinnereti ni ìha 
ìla—ôrùn. 

12 Ki opinlẹ na ki o si sọkalẹ lọ si Jordani, 
ijadelọ rẹ̀ yio jẹ Okun Ìyò: eyi ni yio jẹ ilẹ nyin 
gẹgẹ bi àgbegbe rẹ̀ yiká kiri. 

13 Mose si paṣẹ fun awọn ọmọ Israeli, wipe, 
Eyi ni ilẹ na ti ẹnyin o fi keké gbà ni iní, ti 
OLUWA paṣẹ lati fi fun ẹ̀ya mẹsan, ati àbọ ẹ̀ya nì: 

14 Fun ẹ̀ya awọn ọmọ Reubeni gẹgẹ bi ile 
baba wọn, ati ẹ̀ya awọn ọmọ Gadi gẹgẹ bi ile 
baba wọn ti gbà; àbọ ẹ̀ya Manasse si ti gbà, ipín 
wọn: 

15 Ẹya mejeji ati àbọ ẹ̀ya nì ti gbà ipín wọn 
ni ìha ihin Jordani leti Jeriko, ni ìha gabasi, ni 
ìha ìla—ôrún. 

16 OLUWA si sọ fun Mose pe, 

17 Wọnyi li orukọ awọn ọkunrin ti yio pín ilẹ 
na fun nyin: Eleasari alufa, ati Joṣua ọmọ Nuni. 

18 Ki ẹnyin ki o si mú olori kan ninu ẹ̀ya 
kọkan, lati pín ilẹ na ni ini. 

19 Orukọ awọn ọkunrin na si ni wọnyi: ni 
ẹ̀ya Juda, Kalebu ọmọ Jefunne. 

20 Ati ni ẹya awọn ọmọ Simeoni, Ṣemueli 
ọmọ Ammihudu. 

21 Ni ẹ̀ya Benjamini, Elidadi ọmọ Kisloni. 


141 


22 Ati olori ẹ̀ya awọn ọmọ Dani, Bukki ọmọ 
Jogli. 

23 Olori awọn ọmọ Josefu: ni ẹ̀ya awọn ọmọ 
Manasse, Hannieli ọmọ Efodu: 

24 Ati olori ẹ̀ya awọn ọmọ Efraimu, Ke— 
mueli ọmọ Ṣiftani. 

25 Ati olori ẹ̀ya awọn ọmọ Sebuluni, Elisa— 
fani ọmọ Parnaki. 

26 Ati olori ẹ̀ya awọn ọmọ Issakari, Paltieli 
ọmọ Assani. 

27 Ati olori ẹ̀ya awọn ọmọ Aṣeri, Ahihudu 
ọmọ Ṣelomi. 

28 Ati olori ẹ̀ya awọn ọmọ Naftali, Pedaheli 
ọmọ Ammihudu. 

29 Awọn wọnyi li ẹniti OLUWA paṣẹ fun lati 
pín iní na fun awọn ọmọ Israeli ni ilẹ Kenaani. 

TOLUWA si sọ fun Mose ni pẹtẹlẹ̀ 


3 5 Moabu lẹba Jordani leti Jeriko, wipe, 

2Paṣẹ fun awọn ọmọ Israeli, ki nwọn ki o fi 
ilu fun awọn ọmọ Lefi ninu ipín ilẹ—iní wọn, 
lati ma gbé; ki ẹnyin ki o si fi ẹbẹba—ilu fun 
awọn ọmọ Lefi ni ilu wọnni yi wọn ká. 

3Ki nwọn ki o ní ilu lati ma gbé; ati 
ẹbẹba-ilu wọn fun ohunòsin wọn, ati fun 
ohun-iní wọn, ati fun gbogbo ẹran wọn. 

4 Ati ẹbẹba-ilu, ti ẹnyin o fi fun awọn ọmọ 
Lefi, lati odi ilu lọ sẹhin rẹ̀ ki o jé ẹgbẹrun 
igbọnwọ yiká. 

5 Ki ẹnyin ki o si wọn lati ẹhin ode ilu na lọ ni 
ìha ìla—ôrùn ẹgba igbọnwọ, ati ni ìha gusù ẹgba 
igbọnwọ, ati ni ìha ìwọ—òrùn ẹgba igbọnwọ, ati 
ni ìha ariwa ẹgba igbọnwọ; ki ilu na ki o si wà 
lárin. Eyi ni yio si ma ṣe ẹbẹba—ilu fun wọn. 

6 Ati ninu ilu ti ẹnyin o fi fun awọn ọmọ 
Lefi, mẹfa o jẹ ilu àbo, ti ẹnyin o yàn fun 
aṣi—enia—pa, ki o le ma salọ sibẹ̀: ki ẹnyin ki o 
si fi ilu mejilelogoji kún wọn. 

7 Gbogbo ilu ti ẹnyin o fi fun awọn ọmọ 
Lefi ki o jé mejidiládọta: wọnyi ni ki ẹnyin fi 
fun wọn pẹlu ẹbẹba wọn. 

8 Ati ilu ti ẹnyin o fi fun wọn, ki o jẹ ninu 
ilẹ-íní awọn ọmọ Israeli, lọwọ ẹniti o ní pupẹ 
lí ẹnyin o gbà pupò; ṣugbọn lọwọ ẹniti o ní diẹ 
li ẹnyin o gbà diẹ: ki olukuluku ki o fi ninu ilu 
rẹ̀ fun awọn ọmọ Lefi gẹgẹ bi ilẹ—iní rẹ̀ ti o ní. 

9 OLUWA si sọ fun Mose pe, 

16 Sọ fun awọn ọmọ Israeli, ki o si wi fun 
wọn pe, Nigbati ẹnyin ba gòke Jordani lọ si ilẹ 
Kenaani; 

11 Nigbana ni ki ẹnyin ki o yàn ilu fun ara 
nyin ti yio jẹ ilu àbo fun nyin; ki apania ti o pa 
enia li aimò ki o le ma sa lọ sibẹ̀. 


NUMIERI. 34, 35 
12Nwọn o si jasi ilu àbo kuro lọwọ agbẹsan; 
ki ẹniti o pa enia ki o má ba kú titi yio fi duro 
niwaju ijọ awọn enia ni idajọ. 

13 Ati ninu ilu wọnyi ti ẹnyin o fi fun wọn, 
mẹfa yio jẹ ilu àbo fun nyin. 

14 Ki ẹnyin ki o yàn ilu mẹta ni ìha ihin Jor— 
dani, ki ẹnyin ki o si yàn ilu mẹta ni ilẹ Ke— 
naani, ti yio ma jẹ ilu àbo. 

15 Ilu mẹfa wọnyi ni yio ma jé àbo fun awọn 
ọmọ Israeli, ati fun alejò ati fun atipo lárin 
Wọn: ki olukuluku ẹniti o ba pa enia li aimọ ki 
o le ma salọ sibẹ̀. 

16 Ṣugbọn bi o ba fi ohunòlo irin lù u, ti o si 
kú, apania li on: pipa li a o pa apania na. 

17 Ati bi o ba sọ okuta lù u, ti o le ti ipa rẹ̀ kú, 
ti o si kú, apania li on: a o pa apania na. 

18 Tabi bi o ba fi ohun—ẹ̀lo igi lù u, ti o le ti 
ipa rẹ̀ kú, ti o si kú, apania li on: pipa li a o pa 
apania na. 

19 Agbẹsan ẹ̀jẹ tikalarẹ̀ ni ki o pa apania na: 
nigbati o ba bá a, ki o pa a. 

20 Ṣugbọn bi o ba ṣepe o fi irira gún u, tabi 
ti o ba sọ nkan lù u, lati ibuba wá, ti on si kú; 

21 Tabi bi o nṣe ọtá, ti o fi ọwú rẹ̀ lù u, ti on 
si kú: ẹniti o lù u nì pipa li a o pa a; nitoripe 
apania li on: agbẹsan ẹ̀jẹ ni ki o pa apania na, 
nigbati o ba bá a. 

22 Ṣugbọn bi o ba fi nkan gún u lojiji laiṣe 
ọtá, tabi ti o sọ ohunkohun lù u laiba dẹ̀ e, 

23 Tabi okuta kan li o sọ, nipa eyiti enia le fi 
kú, ti kò ri i, ti o si sọ ọ lù u, ti on si kú, ti ki ṣe 
ọtá rẹ̀, ti kò si wá ibi rẹ̀: 

24 Nigbana ni ki ijọ ki o ṣe idajọ lárin ẹniti o 
pa enia ati agbẹsan ẹ̀jẹ na, gẹgẹ bi idajọ 
wọnyi: 

25Ki ijọ ki o si gbà ẹniti o pani li ọwọ 
agbẹsan ẹ̀jẹ, ki ijọ ki o si mú u pada lọ si ilu 
abo rẹ̀, nibíti o ti sá si: ki o si ma gbé ibẹ̀ titi 
di ìgba ikú olori alufa, ti a fi orôéro mim 
yàn. 

26 Ṣugbọn bi apania na ba ṣẹ̀ṣi jade lọ si 
opinlẹ ilu àbo rẹ̀, nibiti o ti sá si; 

27 Ti agbẹsan ẹ̀jẹ na si ri i lẹhin opinlẹ ilu 
àbo rẹ̀, ti agbẹsan ẹ̀jẹ si pa apania na; on ki yio 
jẹbi ẹ̀jẹ: 

28 Nitoripe on iba joko ninu ilu àbo rẹ̀ titi di 
ìgba ikú olori alufa: ati lẹhin ikú olori alufa ki 
apania na ki o pada lọ si ilẹ iní rẹ̀. 

29 Ohun wọnyi ni o si jẹ ìlana idajọ fun nyin 
ni iraniran nyin ni ibujoko nyin gbogbo. 

30 Ẹnikẹni ti o ba pa enia, lati ẹnu awọn ẹlẹri 
Wá li a o pa apania na: ṣugbọn ẹlẹri kanṣoṣo ki 
yio jẹri si ẹnikan lati pa a. 


DEUTERONOMI 1 

31 Pẹlupẹlu ki ẹnyin ki o máṣe gbà ohun—ira— 
silẹ fun ẹmi apania, ti o jẹbi ikú: ṣugbọn pipa ni 
ki a pa a. 

32 Ki ẹnyin ki o má si ṣe gbà ohun-—irasilẹ 
fun ẹniti o salọ si ilu àbo rẹ̀, pe ki on ki o tun 
pada lọ ijoko ni ilẹ na, titi di ìgba ikú alufa. 

33 Ẹnyin kò si gbọdọ bà ilẹ na jẹ ninu eyiti 
ẹnyin ngbé: nitoripe ẹ̀jẹ ama bà ilẹ jẹ: a kò si 
le ṣẹ̀tutu fun ilẹ nitori ẹ̀je ti a ta sinu rẹ̀, 
bikoṣe nipa ẹ̀jẹ ẹniti o ta a. 

34 Iwọ kò si gbọdọ sọ ilẹ na di alaimé, ninu 
eyiti ẹnyin o Joko, ninu eyiti emi ngbé: nitori 
Emi JEHOFA ni ngbé inu awọn ọmọ Israeli. 


3 Ô 1 AWỌN baba àgba ti idile awọn ọmọ 
Gileadi ọmọ Makiri, ọmọ Manasse, ti 

idile awọn ọmọ Josefu, sunmọtosi, nwọn si sọ 
niwaju Mose, ati niwaju awọn olori, awọn 
baba àgba awọn ọmọ Israeli: 

2Nwọn si wipe, OLUWA ti paṣẹ fun oluwa 
mi lati fi keké pin ilẹ na fun awọn ọmọ Israeli 
ni ini: a si fi aṣẹ fun oluwa mi lati ọdọ OLUWA 
wá lati fi ilẹiní Selofehadi arakunrin wa fun 
awọn ọmọ rẹ̀ obinrin. 

3Bi a ba si gbé wọn niyawo fun ẹnikan ninu 
awọn ọmọkunrin ẹ̀ya awọn ọmọ Israeli miran, 
nigbana ni a o gbà ilẹ-iní wọn kuro ninu 
ilẹ-iní awọn baba wa, a o si fi kún ilẹ-iní ẹ̀ya ti 
a gbé wọn si: bẹli a o si gbà a kuro ninu ipín 
ilẹ-iní ti wa. 

4 Ati nigbati ọdún jubeli awọn ọmọ Israeli 
ba dé, nigbana li a o fi ilẹ-iní wọn kún ilẹ—iní 


142 


ẹ̀ya ti a gbé wọn si: bẹli a o si gbà ilẹ-iní wọn 
kuro ninu ilẹ—iní ẹ̀ya awọn baba wa. 

5 Mose si paṣẹ fun awọn ọmọ Israeli gẹgẹ 
bi òrọ OLUWA, pe, Ẹya awọn ọmọ Josefu fọ 
rere. 

6 Eyi li ohun ti OLUWA palaṣẹ nipa ti awọn 
ọmọbinrin Selofehadi, wipe, Ki nwọn ki o ṣe 
aya ẹniti o wù wọn; kiki pe, ninu idile ẹ̀ya 
baba wọn ni ki nwọn ki o gbeyawo si. 

7 Bẹni ilẹ-ini awọn ọmọ Israeli ki yio yi 
lati ẹ̀ya de ẹ̀ya: nitori ki olukuluku awọn 
ọmọ Israeli ki o le faramọ ilẹ-iní ẹ̀ya awọn 
baba rẹ̀: 

8 Ati gbogbo awọn ọmọbinrin, ti o ní 
ilẹ-ini ninu ẹ̀ya awọn ọmọ Israeli, ki o ṣe aya 
fun ọkan ninu idile ẹ̀ya baba rẹ̀, ki olukuluku 
awọn ọmọ Israeli ki o le ma jogún ilẹ—iní 
awọn baba rẹ̀. 

9 Bẹni ki ilẹ—iní ki o máṣe yi lati ẹ̀ya kan lọ 
si ẹ̀ya keji; ṣugbọn ki olukuluku ẹ̀ya awọn 
ọmọ Israeli ki o faram€ô ilẹ-iní tirẹ̀. 

10 Bi OLUWA ti paṣẹ fun Mose, bẹli awọn 
ọmọbinrin Selofehadi ṣe: 

11 Nitoripe a gbé Mala, Tirsa, ati Hogla, ati 
Milka, ati Noa, awọn ọmọbinrin Selofehadi 
niyawo fun awọn ọmọ arakunrin baba wọn. 

12A si gbé wọn niyawo sinu idile awọn 
ọmọ Manasse ọmọ Josefu, ilẹ—ini wọn si duro 
ninu ẹ̀ya idile baba wọn. 

14 Wọnyi ni aṣẹ ati idajọ ti OLUWA palaṣẹ 
fun awọn ọmọ Israeli lati ọwá Mose, ni pẹtẹlẹ̀ 
Moabu lẹba Jordani leti Jeriko. 


IWE KARUN TI MOSE, 
TI A NPE NI 


DEUTERONOMI 


1WỌNYI li ẹ̀rọ ti Mose sọ fun gbogbo 

Israeli ni ìha ihin Jordani li aginjù, ni 
pẹtẹlẹ̀ ti o kọjusi Okun Pupa, li agbedemeji 
Parani, ati Tofeli, ati Labani, ati Haserotu, ati 
Disahabu. 

21Ijò mọkanla ni lati Horebu wá li òna òke 
Seiri dé Kadeṣi—barnea. 

30 si ṣe nigbati o di ogoji ọdún, li oṣù 
kọkanla, li ọjẹ kini oṣù na, ni Mose sọ fun 
awọn ọmọ Israeli, gẹgẹ bi gbogbo eyiti OLUWA 
ti fun u li aṣẹ fun wọn; 

4 Lẹhin igbati o pa Sihoni tán ọba awọn 


ọmọ Amori, ti o ngbé Heṣboni, ati Ogu ọba 
Baṣani, ti o ngbé Aṣtarotu, ni Edrei: 

5 Ni ìha ihin Jordani, ni ilẹ Moabu, on ni 
Mose bẹ̀rẹsi isọ asọye ofin yi, wipe, 

6OLUWA Ọlọrun wa sọ fun wa ni Horebu, 
wipe, Ẹ gbé ori òke yi pẹ to: 

7Ẹ yipada, ki ẹnyin si mú òna nyin pọn, ki 
ẹ si lọ si òke awọn ọmọ Amori, ati si gbogbo 
àgbegbe rẹ̀, ni pẹtẹlẹ̀, li ori òke, ati li afonifoji, 
ati ni ìha gusù, ati leti okun, si ilẹ awọn ara 
Kenaani, ati si Lebanoni, dé odò nla nì, odò 
Euferate. 


143 


8 Wò o, mo ti fi ilẹ na siwaju nyin: ẹ wò ọ lọ 
ki ẹ si gbà ilẹ na ti OLUWA bura fun awọn 
baba nyin, fun Abrahamu, fun Isaaki, ati fun 
Jakobu, lati fi fun wọn ati fun irú-ọmọ wọn 
lẹhin wọn. 

9 Mo si sọ fun nyin ni ìgba na pe, Emi nikan 
kò le rù ẹrù nyin: 

10 OLUWA Ọlọrun nyin ti mu nyin bisi i, si 
kiyesi i, li oni ẹnyin dabi irawọ oju—ọrun fun 
pọ. 

11 Ki OLUWA, Ọlọrun awọn baba nyin ki o fi 
kún iye nyin ni ìgba ẹgbẹrun, ki o si busi i fun 
nyin, bi o ti ṣe ileri fun nyin! 

12 Emi o ti ṣe le nikan rù inira nyin, ati ẹri 
nyin, ati ìja nyin? 

13Ẹ mú awọn ọkunrin ọlọgbén wá, ati 
amoye, ati ẹniti a mò ninu awọn ẹ̀ya nyin, 
emi o si fi wọn jẹ olori nyin. 

14 Ẹnyin si da mi li ohùn, ẹ si wipe, Ohun ti 
iwọ sọ nì, o dara lati ṣe. 

15 Bẹni mo mú olori awọn ẹ̀ya nyin, awọn 
ọlọgbọn ọkunrin, ẹniti a mọ, mo si fi wọn jẹ 
olori nyin, olori ẹgbẹgbẹrun, ati olori ọrọrún, 
ati olori arádọta, ati olori mẹ wwa—mẹwa, ati 
awọn olori gẹgẹ bi awọn ẹ̀ya nyin. 

16 Mo si fi aṣẹ lelẹ fun awọn onidajọ nyin 
nigbana pe, Ẹ ma gbé ẹjẹ lárin awọn arakunrin 
nyin, ki ẹ si ma ṣe idajọ ododo lárin olukuluku 
ati arakunrin rẹ̀, ati alejò ti mbẹ lọdọ rẹ̀. 

TẸ kò gbọdọ ṣe ojuṣaju ni idajọ; ẹ gbé ti 
ewe gẹgẹ bi ti àgba; ẹ kò gbọdọ bẹ̀ru oju enia; 
nitoripe ti Ọlọrun ni idajọ: òran ti o ba si ṣoro 
fun nyin, ẹ mú u tò mi wá, emi o si gbé ọ. 

18 Emi si fi aṣẹ ohun gbogbo ti ẹnyin o ma 
ṣe lelẹ fun nyin ni ìgba na. 

19 Nigbati awa si kuro ni Horebu, awa rin 
gbogbo aginjù nla nì ti o ni ẹ̀ru já, ti ẹnyin ri li 
òna òke awọn ọmọ Amori, bi OLUWA Ọlọrun 
Wa ti fun wa li aṣẹ; awa si wá si Kadeṣi—barnea. 

20 Emi si wi fun nyin pe, Ẹnyin dé òke 
awọn ọmọ Amori na, ti OLUWA Ọlọrun wa fi 
fun wa. 

21 Wò o, OLUWA Ọlọrun rẹ ti fi ilẹ na siwaju 
rẹ: gòke lọ, ki o si gbà a, bi OLUWA, Ọlọrun 
awọn baba rẹ ti wi fun ọ; máṣe bẹ̀ru, bẹni ki 
àiya máṣe fò ọ. 

22 Gbogbo nyin si tò mi wá, ẹ si wipe, Jẹ ki 
awa ki o rán enia lọ siwaju wa, ki nwọn ki o si 
rìn ilẹ na wò fun wa, ki nwọn ki o si mú ìhin 
pada tò wa wá, niti òna ti a o ba gòke lọ, ati ti 
ilu ti a o yọ si. 

23 Ọrọ na si dara loju mi: mo si yàn ọkunrin 
mejila ninu nyin, ẹnikan ninu ẹ̀ya kan: 


DEUTERONOMI 1 


24 Nwọn si yipada nwọn si lọ sori òke, 
nwọn si wá si afonifoji Eṣkolù, nwọn si rìn ilẹ 
na wò. 

25 Nwọn si mú ninu eso ilẹ na li ọwọ wọn, 
nwọn si mú u sọkalẹ wá fun wa, nwọn si mú 
ìhin pada wá fun wa, nwọn si wipe, Ilẹ ti 
OLUWA wa fi fun wa, ilẹ rere ni. 

26 Ṣugbọn ẹnyin kò fẹ gòke lọ, ẹnyin si ṣọtẹ 
si aṣẹ OLUWA Ọlọrun nyin: 

27 Ẹnyin si kun ninu agô nyin, wipe, Nito— 
Titi OLUWA korira wa, li o ṣe mú wa lati Egipti 
jade wá, lati fi wa lé ọwé awọn ọmọ Amori, 
lati run wa. 

28 Nibo li awa o gbé gòke lọ? awọn arakun— 
rin wa ti daiyajá wa, wipe, Awọn enia na 
sigbọnlẹ jù wa lọ; ilu wọn tobi a si mọdi wọn 
kan ọrun; pẹlupẹlu awa ri awọn ọmọ Anaki 
nibẹ̀. 

29 Nigbana ni mo wi fun nyin pe, Ẹ máṣe 
fòya, bẹni ki ẹ máṣe bẹ̀ru wọn. 

30 OLUWA Ọlọrun nyin ti nṣaju nyin, on ni 
yio jà fun nyin, gẹgẹ bi gbogbo eyiti o ṣe fun 
nyin ni Egipti li oju nyin; 

31 Ati li aginjù, nibiti iwọ ri bi OLUWA Ọlọ— 
run rẹ ti gbé ọ, bi ọkunrin ti igbé ọmọ rẹ̀, li 
ọna nyin gbogbo ti ẹnyin rìn, titi ẹnyin fi dé 


32 Sibẹ̀ ninu nkan yi ẹnyin kò gbà OLUWA 
Ọlọrun nyin gbé. 

33 Ti nlọ li ẹ̀na ṣaju nyin, lati wá ibi fun 
nyin, ti ẹnyin o pagQ nyin si, ninu iná li oru, 
lati fi ẹna ti ẹnyin o gbà hàn nyin, ati ninu 
awọsanma li ọsán. 

34 OLUWA si gbé ohùn ẹ̀rọ nyin, o si binu, o 
si bura, wipe, 

35 Nitotọ ọkan ninu awọn ọkunrin wọnyi ti 
iran buburu yi, ki yio ri ilẹ rere na, ti mo ti 
bura lati fi fun awọn baba nyin, 

36 Bikoṣe Kalebu ọmọ Jefunne, on ni yio ri 
i; on li emi o fi ilẹ na ti o tẹ̀mọlẹ fun, ati fun 
awọn ọmọ rẹ̀: nitoriti o tẹle OLUWA lẹhin pa— 
tapata. 

37 OLUWA si binu si mi pẹlu nitori nyin, 
wipe, Iwọ pẹlu ki yio dé ibẹ̀: 

38 Joṣua ọmọ Nuni, ti ima duro niwaju rẹ, 
on ni yio dé ibẹ̀: gbà a ni iyanju; nitoripe on ni 
yio mu Israeli ní i. 

39 Ati awọn ọmọ wẹ̀wẹ nyin, ti ẹnyin wipe 
nwọn o di ijẹ, ati awọn ọmọ nyin, ti nwọn kò 
mò rere tabi buburu loni yi, awọn ni o dé ibẹ̀, 
awọn li emi o si fi i fun, awọn ni yio si ní i. 

40 Ṣugbọn bi o ṣe ti nyin ni, ẹ pada, ẹ mú 
òna nyin pòn lọ si aginjù li ọna Okun Pupa. 


DEUTERONOMI 1, 2 

41 Nigbana li ẹ dahùn, ẹ si wi fun mi pe, 
Awa ti ṣẹ̀ si OLUWA, awa o gòke lọ, a o si jà, 
gẹgẹ bi gbogbo eyiti OLUWA Ọlọrun wa palaṣẹ 
fun wa. Ati olukuluku nyin dì ihamọra ogun 
rẹ̀, ẹnyin mura lati gùn ori òke na. 

42 OLUWA si wi fun mi pe, Wi fun wọn pe, 
Ẹ máṣe gòke lọ, bẹni ki ẹ màṣe jà; nitoriti emi 
kò sí lárin nyin; ki a má ba lé nyin niwaju 
awọn ọtá nyin. 

43 Mo sọ fun nyin, ẹnyin kò si gbQ; ẹnyin 
ṣòtẹ si aṣẹ OLUWA, ẹnyin sì kùgbu lọ si ori 
òke na. 

44 Awọn ọmọ Amori, ti ngbé ori òke na, si 
jade tò nyin wá, nwọn si lepa nyin, bi oyin ti 
iṣe, nwọn si run nyin ni Seiri, titi dé Horma. 

45 Ẹnyin si pada ẹ sì sọkun niwaju OLUWA; 
ṣugbọn OLUWA kò gbé ohùn nyin, bẹni kò fe— 
tisi nyin. 

46 Ẹnyin si joko ni Kadeṣi li ọjẹ pupò, gẹgẹ 
bi ọjẹ ti ẹnyin joko nibẹ̀. 


1NIGBANA li awa pada, awa si mú òna 

wa pòn lọ si aginjù li ọna Okun Pupa, bi 
OLUWA ti sọ fun mi: awa si yi òke Seiri ká li 
ọjẹ pupọ. 

2OLUWA si sọ fun mi pe, 

3 Ẹnyin ti yi òke yi ká pẹ to: ẹ pada si ìha ariwa. 

4Ki iwọ ki o si fi aṣẹ fun awọn enia, pe, 
Ẹnyin o là ẹkùn awọn arakunrin nyin kọja, 
awọn ọmọ Esau ti ngbé Seiri; ẹ̀ru nyin yio bà 
wọn: nitorina ẹ ṣọra nyin gidigidi: 

5 Ẹ máṣe bá wọn jà; nitoripe emi ki yio fun 
nyin ninu ilẹ wọn, ani to bi ẹsẹ̀ kan: nitoriti 
mo ti fi òke Seiri fun Esau ni iní. 

6 Owo ni ki ẹnyin fi rà onjẹ lọwọ wọn, ti 
ẹnyin o jẹ; owo ni ki ẹnyin si fi rà omi lọwọ 
wọn pẹlu, ti ẹnyin o mu. 

7 Nitoriti OLUWA Ọlọrun rẹ ti bukún ọ ninu 
iṣẹ ọwọ rẹ gbogbo: o ti mò ìrin rẹ li aginjù nla 
yi: li ogoji ọdún yi OLUWA Ọlọrun rẹ ti mbẹ 
pẹlu rẹ; ọdá ohun kan kò dá ọ. 

8 Nigbati awa si kọja lẹba awọn arakunrin 
Wa awọn ọmọ Esau, ti ngbé Seiri, li ọna pẹtẹlẹ̀ 
lati Elati wá, ati lati Esion—geberi wá, awa 
pada, awa si kọja li ọna aginjù Moabu. 

9OLUWA si wi fun mi pe, Ẹ máṣe bi awọn 
ara Moabu ninu, bẹni ki ẹ máṣe fi ogun jà 
wọn: nitoripe emi ki yio fi ninu ilẹ rẹ̀ fun ọ ni 
iní; nitoriti mo ti fi Ari fun awọn ọmọ Lotu ni 
iní. 

10 (Awọn Emimu ti ngbé inu rẹ̀ ni ìgba atijọ 
TÍ, awọn enia nla, nwọn si pọ, nwọn si 
sigbọnlẹ, bi awọn ọmọ Anaki: 


144 


11 Ti a nkà kún awọn omirán, bi awọn ọmọ 
Anaki; ṣugbọn awọn ara Moabu a ma pẹ̀ wọn 
ni Emimu. 

12Awọn ọmọ Hori pẹlu ti ngbé Seiri rí, 
ṣugbọn awọn ọmọ Esau tẹle wọn, nwọn si 
run wọn kuro niwaju wọn, nwọn si ngbé ibẹ̀ 
ni ipò wọn; gẹgẹ bi Israeli ti ṣe si ilẹ—iní rẹ̀, ti 
OLUWA fi fun wọn.) 

13 Mo ní, Dide nisisiyi, ki ẹ si gòke odò Se— 
redi. Awa si gòke odò Seredi lọ. 

14 Ìgba ti awa fi ti Kadeṣi—barnea wá, titi 
awa fi gòke odò Seredi lọ, o jẹ ọgbòn ọdún o 
le mẹjọ; titi gbogbo iran awọn ologun fi run 
kuro ninu ibudé, bi OLUWA ti bura fun wọn. 

15 Pẹlupẹlu ọwò OLUWA lodi si wọn nit6tọ, 
lati run wọn kuro ninu ibudé, titi nwọn fi 
run tán. 

16 Bẹli o si ṣe, ti gbogbo awọn ologun nì 
run, ti nwọn si kú tán ninu awọn enia na, 

17 OLUWA si sọ fun mi pe, 

18 Iwọ o là ilẹ Ari lọ li oni, li àgbegbe Moabu: 

13 Nigbati iwọ ba sunmọtosi awọn ọmọ 
Ammoni, máṣe bi wọn ninu, bẹni ki o máṣe 
bá wọn jà: nitoripe emi ki yio fi ninu ilẹ awọn 
ọmọ Ammoni fun ọ ni iní: nitoriti mo ti fi i 
fun awọn ọmọ Lotu ni iní. 

20 (A si kà eyinì pẹlu si ilẹ awọn omirán; 
awọn omirán ti ngbé inu rẹ̀ rí; awọn ọmọ 
Ammoni a si ma pẹ̀ wọn ni Samsummimu. 

21 Awọn enia nla, ti nwọn si pò, nwọn si 
sigbọnlẹ, bi awọn ọmọ Anaki; ṣugbọn OLUWA 
run wọn niwaju wọn; nwọn si tẹle wọn, 
nwọn si ngbé ibẹ̀ ni ipò wọn; 

22Bi o ti ṣe fun awọn ọmọ Esau, ti ngbé 
Seiri, nigbati o run awọn ọmọ Hori kuro ni— 
Waju wọn; ti nwọn si tẹle wọn, ti nwọn si 
ngbé ibẹ̀ ni ipò wọn titi di oni—oloni: 

23 Ati awọn ọmọ Affimu ti ngbé awọn ileto, 
titi dé Gasa, awọn ọmọ Kaftori, ti o ti ọdọ 
Kaftori wá, run wọn, nwọn si ngbé ibẹ̀ ni ipò 
wọn.) 

24 Ẹ dide, ẹ mú òna nyin pọn, ki ẹ si gòke 
odò Arnoni: wò o, emi fi Sihoni ọmọ Amori, 
ọba Heṣboni lé ọ lọwọ, ati ilẹ rẹ̀: bẹ̀rẹsi gbà a, 
ki o si bá a jagun. 

25 Ti oni yi li emi o bẹ̀rẹsi fi ìfoya rẹ, ati ẹ̀ru 
rẹ sara awọn orilẹ—ẹ̀de ti mbẹ ni gbogbo abẹ 
ọrun, ti yio gburé rẹ, ti yio si Warìri, ti yio si 
ṣe ipàiya nitori rẹ. 

26 Mo si rán onṣẹ lati aginjù Kedemotu lọ 
sọdọ Sihoni ọba Heṣboni pẹlu òrọ alafia, wipe, 

27 Jẹ ki emi ki o là ilẹ rẹ kọja lọ: òna opôúpo 
li emi o gbà, emi ki yio yà si ọtún tabi si òsì. 


145 


28 Pẹlu owo ni ki iwọ ki o tà onjẹ fun mi, ki 
emi ki o jẹ; pẹlu owo ni ki iwọ ki o si fun mi li 
omi, ki emi ki o mu: kìki ki nsá fi ẹsẹ̀ mi kọja; 

29 Bi awọn ọmọ Esau ti ngbé Seiri, ati awọn 
ara Moabu ti ngbé Ari, ti ṣe si mi; titi emi o fi 
gòke Jordani si ilẹ ti OLUWA Ọlọrun wa fi fun wa. 

30 Ṣugbọn Sihoni ọba Heṣboni kò jẹ ki a 
kọja lẹba on: nitoriti OLUWA Ọlọrun rẹ mu u 
li àiya le, o sọ ọkàn rẹ̀ di agídi, ki o le fi on lé ọ 
lọwọ, bi o ti ri li oni yi. 

31 OLUWA si sọ fun mi pe, Wò o, emi ti bẹ̀rẹsi 
fi Sihoni ati ilẹ rẹ̀ fun ọ niwaju rẹ: bẹ̀rẹsi gbà a, 
ki iwọ ki o le ní ilẹ rẹ̀. 

32Nigbana ni Sihoni jade si wa, on ati 
gbogbo awọn enia rẹ̀, fun ìja ni Jahasi. 

33OLUWA Ọlọrun si fi i lé wa lọwọ niwaju 
Wa; awa si kọlù u, ati awọn ọmọ rẹ̀, ati 
gbogbo awọn enia rẹ̀. 

34 Awa si kú gbogbo ilu rẹ̀ ni ìgba na, awa si 
run awọn ọkunrin patapata, ati awọn obinrin, 
ati awọn ọmọ wẹ̀wẹ, ni gbogbo ilu; awa kò jẹ 
ki ọkan ki o kù: 

35 Kìki ohunòsin li a kô ni ikogun fun ara 
wa, ati ikogun ilu wọnni ti awa kò. 

36 Lati Aroeri lọ, ti mbẹ leti afonifoji Arno— 
ni, ati lati ilu ni lọ ti mbẹ lẹba afonifoji nì, ani 
dé Gileadi, kò sí ilu kan ti o le jù fun wa: 
OLUWA Ọlọrun wa fi gbogbo wọn fun wa: 

3? Kìki ilẹ awọn ọmọ Ammoni ni iwọ kò 
sunmọ, tabi ibikibi lẹba odò Jaboku, tabi ilu 
òke wọnni, tabi ibikibi ti OLUWA Ọlọrun wa 
kò fun wa. 


1NIGBANA li awa pada, a si lọ soke li 
òna Baṣani: Ogu ọba Baṣani si jade si wa, 
on ati gbogbo awọn enia rẹ̀, fun ìja ni Edrei. 

2 OLUWA si wi fun mi pe, Máṣe bẹ̀ru rẹ̀: ni— 
toripe emi ti fi on, ati gbogbo awọn enia rẹ̀, 
ati ilẹ rẹ̀, le ọ lọwọ; iwọ o si ṣe si i bi iwọ ti ṣe 
si Sihoni ọba ọmọ Amori, ti ngbé Heṣboni. 

3 Bẹ̀ni OLUWA Ọlọrun wa fi Ogu, ọba Baṣani, 
ati gbogbo awọn enia rẹ̀, lé wa lọwọ pẹlu: awa 
si kọlù u titi kò si kù ẹnikan silẹ fun u. 

4 Awa si kô gbogbo ilu rẹ̀ ni ìgba na; kò sí 
ilu kan ti awa kò gbà lọwọ wọn; ọgọta ilu, 
gbogbo ẹkùn Argobu, ilẹ ọba Ogu ni Baṣani. 

5 Gbogbo ilu wọnyi li a mọ odi giga si pẹlu 
ibode, ati idabu-ẹ̀kun; laikà ọpọlọpọ ilu alailodi. 

6 Awa si run wọn patapata, bi awa ti ṣe si Sihoni 
ọba Heṣboni, ni rirun awọn ọkunrin, obinrin, 
ati awọn ọmọ wẹ̀wẹ patapata, ni ilu na gbogbo. 

? Ṣugbọn gbogbo ohunòsin, ati ikogun ilu 
wọnni li awa kú ni ikogun fun ara wa. 


DEUTERONOWI 2, 3 
8 Nigbana li awa gbà ii ọwô awọn ọba ọmọ 
Amori mejeji, ilẹ ti mbẹ ni ìha ẹ̀bá Jordani, 
lati afonifoji Arnoni lọ dé òke Hermoni; 

9 (Awọn ara Sidoni a ma pẹ̀ Hermoni ni Siri— 
oni, ati awọn ọmọ Amori a si ma pẹ̀ e ni Seniri;) 

10 Gbogbo ilu pẹtẹlẹ̀ na, ati gbogbo Gileadi, 
ati gbogbo Baṣani, dé Saleka ati Edrei, awọn 
ilu ilẹ ọba Ogu ni Baṣani. 

ti (Ogu ọba Baṣani nikanṣoṣo li o sá kù ninu 
awọn omirán iyokù; kiyesi i, akete rẹ̀ jẹ akete 
irin; kò ha wà ni Rabba ti awọn ọmọ Ammoni? 
igbọnwọ mẹsan ni gigùn rẹ̀, igbọnwọ mẹrin si 
ni ibú rẹ̀, ni igbọnwọ ọkunrin.) 

12 Ati ilẹ na yi, ti awa gbà ni ìgbana, lati 
Aroeri, ti mbẹ lẹba afonifoji Arnoni, ati àbọ 
òke Gileadi, ati ilu inu rẹ̀, ni mo fi fun awọn 
ọmọ Reubeni, ati fun awọn ọmọ Gadi: 

13 Ati iyokù Gileadi, ati gbogbo Baṣani, ilẹ 
Ọba Ogu, ni mo fi fun àbọ ẹ̀ya Manasse; 
gbogbo ẹkùn Argobu, pẹlu gbogbo Baṣani. (Ti 
a ma pẹ̀ ni ilẹ awọn omirán. 

14 Jairi ọmọ Manasse mú gbogbo ilẹ Argo— 
bu, dé opinlẹ Geṣuri ati Maakati; o si sọ wọn, 
ani Baṣan, li orukọ ara rẹ̀, ni Haffotu—jairi titi, 
di oni.) 

15 Mo si fi Gileadi fun Makiri. 

16 Ati awọn ọmọ Reubeni, ati awọn ọmọ 
Gadi ni mo fi fun lati Gileadi, ani dé afonifoji 
Arnoni, agbedemeji afonifoji, ati opinlẹ rẹ̀; ani 
dé odò Jaboku, ti iṣe ipinlẹ awọn ọmọ Ammoni; 

17 Pẹtẹlẹ̀ ni pẹlu, ati Jordani ati opinlẹ rẹ̀, 
lati Kinnereti lọ titi dé okun pẹtẹlẹ̀, ani Okun 
Iyò, nisalẹ awọn orisun Pisga ni ìha ìla—ôrùn. 

18 Mo si fun nyin li aṣẹ ni ìgbana, Wipe, 
OLUWA Ọlọrun nyin ti fi ilẹ yi fun nyin lati ní i: 
ẹnyin o si kọja si ìha keji ni ihamọra ogun ni— 
Waju awọn arakunrin nyin, awọn ọmọ Israeli, 
gbogbo awọn akọni ọkunrin. 

19 Kìki awọn aya nyin, ati awọn ọmọ wẹwẹ 
nyin, ati ohunòsin nyin, (emi mò pe ẹnyin lí 
ohunòsin pupò,) ni yio duro ni ilu nyin ti mo 
ti fi fun nyin; 

20 Titi OLUWA o fi fi isimi fun awọn arakunrin 
nyin, gẹgẹ bi o ti fi fun ẹnyin, ati titi awọn pẹlu 
yio fi ní ilẹ na ti OLUWA Ọlọrun nyin ti fi fun 
wọn loke Jordani: nigbana li ẹnyin o pada, olu— 
kuluku si ilẹ—iní rẹ̀, ti mo ti fi fun nyin. 

21 Emi si fi aṣẹ fun Joṣua ni ìgbana, wipe, 
Oju rẹ ti ri gbogbo eyiti OLUWA Ọlọrun nyin ti 
ṣe si awọn ọba mejeji wọnyi: bẹni OLUWA yio 
ṣe si gbogbo ilẹ—ọba nibiti iwọ o kọja. 

22?Ẹnyin kò gbọdọ bẹ̀ru wọn: nitoripe 
OLUWA Ọlọrun nyin, on ni yio jà fun nyin. 


DEUTERONOMI 3,4 

23 Emi si bẹ̀ OLUWA ni ìgba na, Wipe, 

24 OLUWA Ọlọrun, iwọ ti bẹ̀rẹsi fi titobi rẹ 
hàn fun iranṣẹ rẹ, ati ọwé agbara rẹ: nitoripe 
Ọlọrun wo ni li ọrun ati li aiye, ti o le ṣe gẹgẹ 
bi iṣẹ rẹ, ati gẹgẹ bi iṣẹ—agbara rẹ? 

25 Emi bẹ̀ ọ, jẹ ki emi ki o kọja si ìha keji, ki 
emi si ri ilẹ rere na ti mbẹ loke Jordani, òke 
daradara nì, ati Lebanoni. 

26 Ṣugbọn OLUWA binu si mi nitori nyin, kò 
si gbé ti emi: OLUWA si Wi fun mi pe, O to gẹ; 
má tun bá mi sọ òrọ yi mô. 

27 Gùn ori òke Pisga lọ, ki o si gbé oju rẹ 
soke si ìha ìwọ—rùn, ati si ìha ariwa, ati si 
ìha gusù, ati si ìha ìla-orùn, ki o si fi oju rẹ WÒ 
o: nitoripe iwọ ki yio gòke Jordani yi. 

28 Ṣugbọn fi aṣẹ fun Joṣua, ki o si gbà a 
niyanju, ki o si mu u li ọkàn le: nitoripe on ni 
yio gòke lọ niwaju awọn enia yi, on o si mu 
wọn ni ilẹ na ti iwọ o ri. 

28 Awa si joko li afonifoji ti o kọjusi Beti— 
peori. 


1 NJẸ nisisiyi Israeli, fetisi ìlana ati idajọ, 

ti emi nkọ nyin, lati ṣe wọn; ki ẹnyin ki o 
le yẹ̀, ki ẹ si lọ igba ilẹ na ti OLUWA, Ọlọrun 
awọn baba nyin fi fun nyin. 

2Ẹ kò gbọdọ fikún òrọ na ti mo palaṣẹ fun 
nyin, bẹ̀li ẹnyin kò gbọdọ bù kuro ninu rẹ̀, ki 
ẹnyin ki o le pa ofin OLUWA Ọlọrun nyin mẹ, 
ti mo palaṣẹ fun nyin. 

3 Oju nyin ti ri ohun ti OLUWA ṣe nitori 
Baali—peori: nitoripe gbogbo awọn ọkunrin ti 
o tẹlé Baali—peori lẹhin, OLUWA Ọlọrun rẹ ti 
run wọn kuro larin rẹ. 

4 Ṣugbọn ẹnyin ti o faram6 OLUWA Ọlọrun 
nyin, gbogbo nyin mbẹ laye li oni. 

5 Wò o, emi ti ké nyin ni ìlana ati idajọ, bí 
OLUWA Ọlọrun mi ti paṣẹ fun mi, pe ki ẹnyin 
ki o le ma ṣe bẹ ni ilẹ na nibiti ẹnyin nlọ lati 
gbà a. 

6 Nitorina ẹ pa wọn mé, ki ẹ si ma ṣe wọn; 
nitoripe eyi li ọgbén nyin ati oye nyin li oju 
awọn orilẹ—ẹ̀de, ti yio gbô gbogbo ìlana 
Wọnyi, ti yio si wipe, Ọlọgbôn ati amoye enia 
nitotọ ni orilẹ—ẹ̀de nla yi. 

7 Nitori orilẹ-—òẹ̀de nla wo li o wà, ti o ní 
Ọlọrun sunmọ wọn to, bi OLUWA Ọlọrun wa 
ti ri ninu ohun gbogbo ti awa kepò e si? 

8 Ati orilẹ—ẹ̀de nla wo li o si wà, ti o ní ìlana 
ati idajọ ti iṣe ododo to bi gbogbo ofin yi, ti 
mo fi siwaju nyin li oni? 

8 Kìki ki iwọ ki o ma kiyesara rẹ, ki o si ṣẹ ọkàn 
rẹ gidigidi, ki iwọ ki o má ba gbagbé ohun ti 


3146 


oju rẹ ti ri, ati ki nwọn ki o má ba lọ kuro li àiya 
rẹ li ọjọ aiye rẹ gbogbo; ṣugbọn ki iwọ ki o ma 
fi wọn kọ awọn ọmọ rẹ, ati awọn ọmọ ọmọ rẹ; 

10 Li ọjé ti iwọ duro niwaju OLUWA Ọlọrun 
rẹ ni Horebu, nigbati OLUWA wi fun mi pe, Pe 
awọn enia yi jọ fun mi, emi o si mu wọn gbé 
òrọ mi, ki nwọn ki o le ma ké ati bẹ̀ru mi lí 
ọjẹ gbogbo ti nwọn o wà lori ilẹ, ati ki nwọn 
ki o le ma ké awọn ọmọ wọn. 

11 Ẹnyin si sunmọtosi, ẹ si duro nisalẹ òke 
nì; òke na si njòna dé agbedemeji ọrun, pẹlu 
òkunkun, ati awọsanma, ati òkunkun biribiri. 

12 OLUWA si sọrọ si nyin lati árin iná na wá: 
ẹnyin gbé ohùn òrọ na, ṣugbọn ẹ kò ri apẹrẹ 
kan; kìki ohùn li ẹnyin gbé. 

13O si sọ majẹmu rẹ̀ fun nyin, ti o palaṣẹ 
fun nyin lati ṣe, ani ofin mẹwa nì; o si kọ wọn 
sara walá okuta meji. 

14 OLUWA síi paṣẹ fun mi ni ìgba na lati kẹ 
nyin ni ìlana ati idajọ, ki ẹnyin ki o le ma ṣe 
wọn ni ilẹ na nibiti ẹnyin nlọ lati gbà a. 

15 Nitorina ki ẹnyin ki o ma kiyesara nyin gi— 
digidi, nitoripe ẹnyin kò ri apẹrẹ kan li ọjọ ti 
OLUWA bá nyin sọrọ ni Horebu lati árin iná Wá: 

16 Ki ẹnyin ki o má ba bà ara nyin jẹ, ki ẹ má 
sì lọ ṣe ere gbigbẹ, apẹrẹ ohunkohun, aworán 
akọ tabi abo. 

17 Aworán ẹrankẹran ti mbẹ lori ilẹ, aworán 
ẹiyẹkẹiyẹ ti nfò li oju-ọrun. 

18 Aworán ohunkohun ti nrakò lori ilẹ, awo— 
rán ẹjakẹja ti mbẹ ninu omi nisalẹ ilẹ: 

19 Ati ki iwọ ki o má ba gbé oju rẹ soke ọrun, 
nigbati iwọ ba si ri ôrùn, ati oṣupa, ati irawọ, 
ani gbogbo ogun ọrun, ki a má ba sún ọ lọ ibọ 
wọn, ki o si ma sìn wọn, eyiti OLUWA Ọlọrun 
rẹ fi fun gbogbo orilẹ—òde labẹ ọrun gbogbo. 

20 Ṣugbọn OLUWA ti gbà nyin, o si mú nyin 
lati ileru irin, lati Egipti jade wá, lati ma jẹ 
enia ini fun u, bi ẹnyin ti ri li oni yi. 

21 OLUWA si binu si mi nitori nyin, o si bura 
pe, emi ki yio gòke Jordani, ati pe emi ki yio 
Wò inu ilẹ rere nì, ti OLUWA Ọlọrun rẹ fi fun ọ 
ni ilẹ—iní. 

22 Ṣugbọn emi o kú ni ilẹ yi, emi ki yio gòke 
odò Jordani: ṣugbọn ẹnyin o gòke ẹnyin o sí 
gbà ilẹ rere na. 

23Ẹ ma ṣọra nyin, ki ẹnyin má ba gbagbé 
majẹmu OLUWA Ọlọrun nyin, ti o ti bá nyin 
dá, ki ẹnyin má ba lọ ṣe ere finfin fun ara 
nyin, tabi aworán ohunkohun ti OLUWA Ọlọ— 
run rẹ ti kò fun ọ. 

24 Nitori OLUWA Ọlọrun rẹ ajonirun iná ni, 
Ọlọrun owú. 


147 


25 Nigbati iwọ ba bi ọmọ, ati ọmọ ọmọ, ti ẹ 
ba si pẹ ni ilẹ na, ti ẹ si bà ara nyin jé, ti ẹ si ṣe 
ere finfin, tabi aworán ohunkohun, ti ẹ si ṣe 
eyiti o buru li oju OLUWA Ọlọrun rẹ lati mu u 
binu: 

26 Mo pẹ ọrun ati aiye jẹri si nyin li oni, pe 
lG6gan li ẹnyin o run kuro patapata ni ilẹ na ni— 
biti ẹnyin ngòke Jordani lọ lati gbà a; ẹnyin ki 
yio lò ọjẹ nyin pẹ ninu rẹ̀, ṣugbọn ẹnyin o si 
run patapata. 

2? OLUWA yio si tú nyin ká ninu awọn ori— 
lẹ-—ẹ̀de, diẹ ni ẹnyin o si kù ni iye ninu awọn 
orilẹ—ẹ̀de, nibiti OLUWA yio darí nyin si. 

28 Nibẹ̀ li ẹnyin o si ma sìn oriṣa, iṣẹ ọwò 
enia, igi ati okuta, ti kò riran, ti kò si gbọran, 
ti kò jẹun, ti kò si gbôrun. 

289 Ṣugbọn bíi iwọ ba wá OLUWA Ọlọrun rẹ 
lati ibẹ̀ lọ, iwọ o ri i, bi iwọ ba fi gbogbo àiya 
rẹ, ati gbogbo ọkàn rẹ wá a. 

30 Nigbati iwọ ba mbẹ ninu ipọnju, ti nkan 
gbogbo wọnyi ba si bá ọ, nikẹhin ọjé, bi iwọ 
ba yipada si OLUWA Ọlọrun rẹ, ti iwọ ba si gbà 
ohùn rẹ̀ gbé: 

31 Nitoripe Ọlọrun alánu ni OLUWA Ọlọrun 
rẹ; on ki yio kò ọ silẹ, bẹni ki yio run ọ, bẹni 
ki yio gbagbé majẹmu awọn baba rẹ, ti o ti 
bura fun wọn. 

32 Njẹ bẹ̀re nisisiyi niti ọjé igbání, ti o ti mbẹ 
ṣaju rẹ, lati ọjẹ ti Ọlọrun ti dá enia sori ilẹ, ki o 
si bẹ̀re lati ìha ọrun kini dé ìha keji, bi irú nkan 
bi ohun nla yi wà rí, tabi bi a gburô irú rẹ̀ rí? 

33 Awọn enia kan ha gbé ohùn Ọlọrun rí ki 
o ma bá wọn sòrọ lati arin iná wá, bi iwọ ti 
gbé, ti o si wà laye? 

34 Tabi Ọlọrun ha dán a wò rí lati lọ mú 
orilẹ—òde kan fun ara rẹ̀ lati arin orilẹ-ẹ̀de 
miran wá, nipa idanwò, nipa àmí, ati nipa 
iṣẹ—iyanu, ati nipa ogun, ati nipa ọwú agbara, 
ati nipa ninà apa, ati nipa ẹ̀ru nla, gẹgẹ bi 
gbogbo eyiti OLUWA Ọlọrun nyin ṣe fun nyin 
ni Egipti ni oju nyin? 

35 Iwọ li a fihàn, ki iwọ ki o le mò pe OLUWA 
on li Ọlọrun; kò sí ẹlomiran lẹhin rẹ̀. 

36 O mu ọ gbé ohùn rẹ̀ lati ọrun wá, ki o le 
ké ọ: ati lori ilẹ aiye o fi iná nla rẹ̀ hàn ọ; iwọ 
si gbé òrọ rẹ̀ lati arin iná wá. 

37 Ati nitoriti o f$ awọn baba rẹ, nitorina li 
o ṣe yàn irú-ọmọ wọn lẹhin wọn, o si fi 
agbara nla rẹ̀ mú ọ lati Egipti jade wá li oju rẹ̀; 

38 Lati lé awọn orilẹ—ẹ̀de jade kuro niwaju 
rẹ, ti o tobi, ti o si lagbara jù ọ lọ, lati mú ọ 
Wọle, lati fi ilẹ wọn fun ọ ni iní, bi o ti ri li 
oni yi. 


DEUTERONOMI 4, 5 
39 Nitorina ki iwọ ki o mò li oni, ki o si rò lí 
ọkàn rẹ pe, OLUWA on li Ọlọrun loke ọrun, ati 
lori ilẹ nisalẹ: kò sí ẹlomiran. 

40 Nitorina ki iwọ ki o pa ìlana rẹ̀ m€, ati 
ofin rẹ̀, ti mo palaṣẹ fun ọ li oni, ki o le dara 
fun ọ, ati fun awọn ọmọ rẹ lẹhin rẹ, ati ki iwọ 
ki o le mu ọjé rẹ pẹ lori ilẹ, ti OLUWA Ọlọrun 
rẹ fi fun ọ lailai. 

41 Nigbana ni Mose yà ilu mẹta sọtọ ni ìha 
ẹ̀bá Jordani si ìha ìla—ôrùn. 

42 Ki apania ki o le ma sá sibẹ̀, ti o ba ṣì ẹni— 
keji rẹ̀ pa, ti kò si korira rẹ̀ ni ìgba atijọ rí; ati pe 
bi o ba sá si ọkan ninu ilu wọnyi ki o le là: 

43 Beseri ni ijù, ni ilẹ pẹtẹlẹ̀, ti awọn ọmọ 
Reubeni; ati Ramotu ni Gileadi, ti awọn ọmọ 
Gadi; ati Golani ni Baṣani, ti awọn ọmọ Ma-— 
nasse. 

44 Eyi li ofin na ti Mose filelẹ niwaju awọn 
ọmọ Israeli: 

45 Wọnyi li ẹrí, ati ìlana, ati idajọ, ti Mose 
filelẹ fun awọn ọmọ Israeli, lẹhin igbati nwọn 
ti Egipti jade wá; 

46 Ni ìha ẹ̀bá Jordani, ni afonifoji ti o kọjusi 
Beti—peori, ni ilẹ Sihoni ọba awọn ọmọ Amori, 
ti ngbé Heṣboni, ẹniti Mose ati awọn ọmọ 
Israeli kọlù, lẹhin igbati nwọn ti Egipti jade wá: 

4? Nwọn si gbà ilẹ rẹ̀, ati ilẹ Ogu ọba Baṣani, 
awọn ọba Amori mejeji ti mbẹ ni ìha ẹ̀bá Jor— 
dani si ìha ìla—ôrùn; 

48 Lati Aroeri lọ, ti mbẹ leti afonifoji Arno— 
ni, ani dé òke Sioni (ti iṣe Hermoni,) 

49 Ati gbogbo pẹtẹlẹ̀ nì, ni ìha ẹ̀bá Jordani 
ni ìha ìla—ôrùn, ani dé okun pẹtẹlẹ̀ nì, nisalẹ 
awọn orisun Pisga. 


1 MOSE si pẹ̀ gbogbo Israeli, o si wi fun 
Wọn pe, Israeli, gbọ ìlana ati idajọ ti emi 
nsọ li etí nyin li oni, ki ẹnyin ki o le ké wọn, 
ki ẹ si ma pa wọn mẹ, lati ma ṣe wọn. 
2OLUWA Ọlọrun Wa bá wa dá majẹmu ni 
Horebu. 

3 OLUWA kò bá awọn baba wa dá majẹmu 
yi, bikoṣe awa, ani awa, ti gbogbo wa mbẹ 
laye nihin li oni. 

4 OLUWA bá nyin sòrọ li ojukoju lori òke na, 
lati árin iná wá, 

5 (Emi duro li agbedemeji OLUWA ati ẹnyin 
ni ìgba na, lati sọ òrọ OLUWA fun nyin: nito— 
ripe ẹnyin bẹ̀ru nitori iná na, ẹnyin kò si gòke 
lọ sori òke na;) wipe, 

6 Emi li OLUWA Ọlọrun rẹ, ti o mú ọ lati ilẹ 
Egipti, lati oko—ẹrú jade wá. 

7 Iwọ kò gbọdọ ní ọlọrun miran pẹlu mi. 


DEUTERONONI 5, 6 


8 Iwọ kò gbọdọ yá ere fun ara rẹ, tabi aworán 
apẹrẹ kan ti mbẹ loke ọrun, tabi ti mbẹ ni ilẹ 
nisalẹ, tabi ti mbẹ ninu omi ni isalẹ ilẹ: 

9S Iwọ kò gbọdọ tẹ̀ ori rẹ ba fun wọn, bẹni 
iwọ kò gbọdọ sìn wọn: nitoripe emi OLUWA 
Ọlọrun rẹ Ọlọrun owú ni mi, ti mbẹ̀ ẹ̀ṣẹ awọn 
baba wò lara awọn ọmọ, ati lara iran kẹta ati 
ẹkẹrin ninu awọn ti o korira mi. 

10 Emi a si ma ṣe ánu fun ẹgbẹgbẹrun awọn 
ti o fé mi, ti nwọn si pa ofin mi m€ô. 

11 Iwọ kò gbọdọ pẹ̀ orukọ OLUWA Ọlọrun rẹ 
li asan: nitoriti OLUWA ki yio mu ẹniti o pẹ̀ 
orukọ rẹ̀ li asan bi alailẹṣẹ lọrùn. 

12 Kiyesi ọjẹ—isimi lati yà a simim€, bi 
OLUWA Ọlọrun rẹ ti paṣẹ fun ọ. 

13 Ijẹ mẹfa ni iwọ o ṣiṣẹ, ti iwọ o si ṣe iṣẹ rẹ 
gbogbo: 

Ṣugbọn ọjẹ keje li ọjẹ—isimi. OLUWA 
Ọlọrun rẹ: ninu rẹ̀ iwọ kò gbọdọ ṣe iṣẹkiṣẹ 
kan, iwọ, ati ọmọ rẹ ọkunrin, ati ọmọ rẹ 
obinrin, ati ọmọ—ọdọ rẹ ọkunrin, ati ọmọ—ọdọ 
rẹ obinrin, ati akọmalu rẹ, ati kẹtẹkẹtẹ rẹ, ati 
ohunòsin rẹ kan, ati alejò ti mbẹ ninu ibode rẹ; 
ki ọmọ—ọdọ rẹ ọkunrin ati ọmọ—ọdọ rẹ obinrin 
ki o le simi gẹgẹ bi iwọ. 

15 Si ranti pe iwọ ti ṣe iranṣẹ ni ilẹ Egipti, ati 
pe OLUWA Ọlọrun rẹ mú ọ lati ibẹ̀ jade wá nipa 
ỌWỌ: agbara, ati nipa ninà apa: nitorina li 
OLUWA Ọlọrun rẹ ṣe paṣẹ fun ọ lati pa ọjọ—isi— 
mi mẹ. 

165 Bòwọ fun baba ati iya rẹ, bi OLUWA Ọlọ— 
run rẹ ti paṣẹ fun ọ: ki ọjẹ rẹ ki o le pẹ, ati ki o 
le dara fun ọ, ni ilẹ ti OLUWA Ọlọrun rẹ fi fun ọ. 

17 Iwọ kò gbọdọ pania. 

18 Bẹni iwọ kò gbọdọ ṣe panṣaga. 

19 Bẹni iwọ kò gbọdọ jale. 

20 Bẹ̀ni iwọ kò gbọdọ jẹri—eké si ẹnikeji rẹ. 

21 Bẹni iwọ kò gbọdọ ṣojukokoro si aya 
ẹnikeji rẹ; bẹni iwọ kò gbọdọ ṣojukokoro si ile 
ẹnikeji rẹ, oko rẹ̀, ati ọmọ—ọdọ rẹ̀ ọkunrin, ati 
ọmọ-—ọdọ rẹ̀ obinrin, akọmalu rẹ̀, ati kẹtẹkẹtẹ 
rẹ̀, ati ohun gbogbo ti iṣe ti ẹnikeji rẹ. 

22 Ọrọ wọnyi ni OLUWA sọ fun gbogbo ijọ 
nyin lori òke lati arin iná, awọsanma, ati lati 
inu òkunkun biribiri wá, pẹlu ohùn nla: kò si fi 
kún u mẹ̀. O si kọ wọn sara wala okuta meji, o 
si fi wọn fun mi. 

230 si ṣe, nigbati ẹnyin gbẹ ohùn nì lati 
árin òkunkun na wá, ti òke na si njú, ti ẹnyin 
sunmọ ọdọ mi, gbogbo olori awọn ẹ̀ya nyin, 
ati awọn àgba nyin: 

24 Ẹnyin si wipe, Kiyesi i, OLUWA Ọlọrun 
Wa fi ogo rẹ̀ ati titobi rẹ̀ hàn wa, awa si ti gbo 


148 


ohùn rẹ̀ lati árin iná wá: awa ti ri li oni pe, 
OLUWA a ma ba enia sòrẹ, on a si wà laye. 
iná nla yi yio jé wa run: bi awa ba tun gbẹ 
ohùn OLUWA Ọlọrun wa, njẹ awa o kú. 

26 Nitoripe tani mbẹ ninu gbogbo araiye ti o 
ti igbẹ ohùn Ọlọrun aláye ti nsòrọ lati arin iná 
wá, bi awa ti gbé, ti o si wà laye? 

27 Iwọ sunmọtosi, ki o si gb gbogbo eyiti 
OLUWA Ọlọrun wa yio wi: ki iwọ ki o sọ fun 
Wa gbogbo ohun ti OLUWA Ọlọrun wa yio sọ 
fun ọ: awa o si gbé, awa o si ṣe e. 

28 OLUWA si gbọ ohùn òrọ nyin, nigbati 
ẹnyin sọ fun mi; OLUWA si sọ fun mi pe, emi 
ti gbé ohùn òrọ awọn enia yi, ti nwọn sọ fun 
ọ: nwọn wi rere ni gbogbo eyiti nwọn sọ. 

298Irú ọkàn bayi iba ma wà ninu wọn, ki 
nwọn ki o le ma bẹ̀ru mi, ki nwọn ki o si le 
ma pa gbogbo ofin mi mẹ nigbagbogbo, ki o le 
dara fun wọn, ati fun awọn ọmọ wọn titilai! 

301 ọ wi fun wọn pe, Ẹ pada lọ sinu agọ nyin. 

31 Ṣugbọn, iwọ, duro nihin lọdọ mi, emi o 
si sọ ofin nì gbogbo fun ọ, ati ìlana, ati idajọ, ti 
iwọ o ma kẹ̀ wọn, ki nwọn ki o le ma ṣe wọn 
ni ilẹ na ti mo ti fi fun wọn lati ní. 

32 Nitorina kì ẹnyin ki o ma kiyesi ati ṣe bi 
OLUWA Ọlọrun nyin ti paṣẹ fun nyin: ki ẹnyin 
ki o máṣe yi si ọtún tabi si òsi. 

33 Ki ẹnyin ki o si ma rìn ninu gbogbo òna ti 
OLUWA Ọlọrun nyin palaṣẹ fun nyin, ki ẹnyin 
ki o le yẹ̀, ki o si le dara fun nyin, ati ki ẹnyin 
ki o le mu ọjẹ nyin pẹ ni ilẹ ti ẹnyin yio ní. 


1NJẸ wọnyi li ofin, ìlana, ati idajọ, tì 

OLUWA Ọlọrun nyin ti palaṣẹ lati ma kẹ 
nyin, ki ẹnyin ki o le ma ṣe wọn ni ilẹ nibiti 
ẹnyin gbé nlọ lati gbà a: 

2Ki iwọ ki o le ma bẹ̀ru OLUWA Ọlọrun rẹ, 
lati pa gbogbo ìlana rẹ̀ ati ofin rẹ̀ m€, ti emi fi 
fun ọ, iwọ, ati ọmọ rẹ, ati ọmọ ọmọ rẹ, lI ọjẹ 
aiye rẹ gbogbo; ki ọjé rẹ ki o le pẹ. 

3 Nitorina gbé, Israeli, ki o si ma kiyesi i lati ṣe 
e; ki o le dara fun ọ, ati ki ẹnyin ki o le ma pòsii 
li ẹpọlọpọ, bi OLUWA Ọlọrun awọn baba rẹ ti ṣe 
ileri fun ọ, ni ilẹ ti nṣàn fun Warà ati fun oyin. 

4 Gbé, Israeli: OLUWA Ọlọrun wa, OLUWA 
kan ni. 

5 Ki iwọ ki o si fi gbogbo àiya rẹ, ati gbogbo 
ọkàn rẹ, ati gbogbo agbara rẹ fẹ OLUWA Ọlọ— 
run rẹ. 

6 Ati ọrọ wọnyi, ti mo palaṣẹ fun ọ li oni, ki 
o ma wà ni àìya rẹ: 

7 Ki iwọ ki o si ma fi wọn kẹ awọn ọmọ rẹ 


149 


gidigidi, ki iwọ ki o si ma fi wọn ṣe òrọ isọ 
nigbati iwọ ba joko ninu ile rẹ, ati nigbati iwọ 
ba nrìn li òna, ati nigbati iwọ ba dubulẹ, ati 
nigbati iwọ ba dide. 

8 Ki iwọ ki o si so wọn mẹ ọwé rẹ fun àmí, 
ki nwọn ki o si ma ṣe ọja—igbaju niwaju rẹ. 

9 Ki iwọ ki o si kọ wọn sara opé ile rẹ, ati 
sara ilẹkun òna—ode rẹ. 

10 Yio si ṣe, nigbati OLUWA Ọlọrun rẹ ba mú 
ọ dé ilẹ na, ti o bura fun awọn baba rẹ, fun 
Abraharnu, fun Isaaki, ati fun Jakobu, lati fun 
ọ ni ilu ti o tobi ti o si dara, ti iwọ kò mò, 

tI Ati ile ti o kún fun ohun rere gbogbo, ti 
iwọ kò kún, ati kanga wiwà, ti iwọ kò wà, 
ọgbà—àjara ati igi orôro, ti iwọ kò gbìn; 
nigbati iwọ ba jẹ tán ti o ba si yé; 

12 Kiyesara rẹ ki iwọ ki o má ba gbagbé 
OLUWA ti o mú ọ lati ilẹ Egipti jade wá, kuro li 
oko-ẹrú. 

13 Bẹ̀ru OLUWA Ọlọrun rẹ, ki o si ma sìn i, 
ki o si ma bura li orukọ rẹ̀. 

14 Ẹnyin kò gbọdọ tò ọlọrun miran lẹhin, 
ninu oriṣa awọn enia, ti o yi nyin ká kiri; 

15 Nitori OLUWA Ọlọrun rẹ Ọlọrun owú ni 
ninu nyin; ki ibinu OLUWA Ọlọrun rẹ ki o má 
ba rú si ọ, on a si run ọ kuro lori ílẹ. 

16 Ẹnyin kò gbọdọ dán OLUWA Ọlọrun nyin 
Wò, bi ẹnyin ti dan a wò ni Massa. 

17 Ki ẹnyin ki o pa ofin OLUWA Ọlọrun nyin 
mé gidigidi, ati ẹrí rẹ̀, ati ìlana rẹ̀, ti o filelẹ li 
aṣẹ fun ọ. 

18 Ki iwọ ki o ma ṣe eyiti o tẹ, ti o si dara li 
oju OLUWA: ki o le dara fun ọ, ati ki iwọ ki o le 
Wò ilẹ rere nì lọ ki o si gbà a, eyiti OLUWA 
bura fun awọn baba rẹ, 

19 Lati tì awọn ọtá rẹ gbogbo jade kuro ni— 
Waju rẹ, bi OLUWA ti Wi. 

20 Nigbati ọmọ rẹ ba bi ọ lẹ̀re lẹhin—ọla, 
wipe, Kini ẹ̀redi ẹrí, ati ìlana, ati idajọ wọnyi, 
ti OLUWA Ọlọrun filelẹ li aṣẹ fun nyin? 

21 Nigbana ni ki iwọ ki o wi fun ọmọ rẹ pe, 
Ẹrú Farao li awa ti ṣe ni Egipti; OLUWA si fi 
ọwọ agbara mú wa jade lati Egipti wá. 

22 OLUWA si fi àmi ati iṣẹ—iyanu, ti o tobi ti 
o si buru hàn lara Egipti, lara Farao, ati lara 
gbogbo ara ile rẹ̀ li oju wa: 

230 si mú wa jade lati ibẹ̀ wá, ki o le mú 
Wa wò inu rẹ̀, lati fun wa ni ilẹ na ti o bura 
fun awọn baba wa. 

24 OLUWA si pa a laṣẹ fun wa, lati ma ṣe 
gbogbo ìlana wọnyi, lati ma bẹ̀ru. OLUWA 
Ọlọrun wa, fun ire wa nigbagbogbo, ki o le pa 
wa mé laáye, bi o ti ri li oni yi. 


DEUTERONOMI 6, 7 
25 Yio si jé ododo wa, bi awa ba nṣô ati ma 
ṣe gbogbo ofin wọnyi niwaju OLUWA Ọlọrun 
Wa, bi o ti paṣẹ fun wa. 


7 1 NIGBATI OLUWA Ọlọrun rẹ ba mú ọ dé 
ilẹ na nibiti iwọ gbé nlọ lati gbà a, ti o ba 
lé orilẹ—ẹ̀de pupò kuro niwaju rẹ, awọn Hitti, 
ati awọn Girgaṣi, ati awọn Amori, ati awọn 
ara Kenaani, ati awọn Perissi, ati awọn Hifi, 
ati awọn Jebusi, orilẹ—ẹ̀de meje, ti o pò ti o si 
lagbara jù ọ lọ; 

2Nigbati OLUWA Ọlọrun rẹ ba fi wọn lé ọ 
lọwọ, iwọ o si kọlù wọn; ki o si run wọn pa— 
tapata; iwọ kò gbọdọ bá wọn dá majẹmu, bẹ̀ni 
iwọ kò gbọdọ ṣanu fun wọn: 

3Bẹ̀ni iwọ kò gbọdọ bá wọn dá ana; 
ọmọbinrin rẹ ni iwọ kò gbọdọ fi fun 
ọmọkunrin rẹ̀, ati ọmọbinrin rẹ̀ ni iwọ kò 
gbọdọ mú fun ọmọkunrin rẹ. 

4Nitoripe nwọn o yi ọmọkunrin rẹ pada 
lati ma tò mi lẹhin, ki nwọn ki o le ma sìn 
ọlọrun miran: ibinu OLUWA o si rú si nyin, on 
a si run ọ lojiji. 

5Ṣugbọn bayi li ẹnyin o fi wọn ṣe; ẹnyin o 
Wò pẹpẹ wọn, ẹ o si bì ọwòn wọn lulẹ, ẹ o si 
ke igbo oriṣa wọn lulẹ, ẹ o si fi iná jé gbogbo 
ere finfin wọn. 

6 Nitoripe enia mim6é: ni iwọ fun OLUWA 
Ọlọrun rẹ: OLUWA Ọlọrun rẹ ti yàn ọ lati jẹ 
enia òtọ fun ara rẹ̀, jù gbogbo enia lọ ti mbẹ 
lori ilẹ. 

7 OLUWA kò fi ifẹ rẹ̀ si nyin lara, bẹni kò yàn 
nyin, nitoriti ẹnyin pò ni iye jù awọn enia kan 
lọ; nitoripe ẹnyin li o tilẹ kére jù ninu gbogbo 
enia: 

8Ṣugbọn nitoriti OLUWA fẹ̀ nyin, ati nitoriti 
on fẹ̀ pa ara ti o ti bú fun awọn baba nyin mé, 
ni OLUWA ṣe fi ọwé agbara mú nyin jade, o si 
rà nyin pada kuro li oko—ẹrú, kuro li ọwá Fa— 
rao ọba Egipti. 

9 Nitorina ki iwọ ki o mò pe, OLUWA Ọlọrun 
rẹ, on li Ọlọrun; Ọlọrun olôtọ, ti npa majẹmu 
mẹ ati ánu fun awọn ti o fẹ ẹ, ti nwọn si pa ofin 
rẹ̀ mô dé ẹgbẹrun iran; 

10 Ti o si nsan a pada fun awọn ti o korira rẹ̀ 
li oju wọn, lati run wọn: on ki yio jafara fun 
ẹniti o korira rẹ̀, on o san a fun u loju rẹ̀. 

11 Nitorina ki iwọ ki o pa ofin, ati ìlana, ati ida— 
jọ mẹ, ti mo palaṣẹ fun ọ li oni, lati ma ṣe wọn. 

12 Yio si ṣe, nitoriti ẹnyin fetisi idajọ wọnyi, 
ti ẹ si npa wọn mẹ, ti ẹ si nṣe wọn, njẹ 
OLUWA Ọlọrun rẹ yio ma pa majẹmu ati ánu 
mẹ fun ọ, ti o ti bura fun awọn baba rẹ: 


DEUTERONOMI 7, 8 
13On o si fẹ̀ ọ, yio si bukún ọ, yio si mu ọ 
bisi i: on o si bukún ọmọ inu rẹ, ati eso ilẹ rẹ, 
ọkà rẹ, ati ọti—waini rẹ, ati orôro rẹ, ibisi 
malu rẹ, ati awọn ọmọ agbo—agutan rẹ, ni ilẹ 
na ti o ti bura fun awọn baba rẹ lati fi fun ọ. 

14 Iwọ o jẹ ẹni ibukún jù gbogbo enia lọ: ki 
yio sí akọ tabi abo ninu nyin ti yio yàgan, tabi 
ninu ohunòsin nyin. 

15 OLUWA yio si gbà àrun gbogbo kuro lọdọ 
rẹ, ki yio si fi ọkan ninu àrun buburu Egipti, ti 
iwọ mò, si ọ lara, ṣugbọn on o fi wọn lé ara 
gbogbo awọn ti o korira rẹ. 

16 Iwọ o si run gbogbo awọn enia ti OLUWA 
Ọlọrun rẹ yio fi fun ọ; oju rẹ kò gbọdọ ṣanu 
fun wọn: bẹni iwọ kò gbọdọ sìn awọn oriṣa 
wọn; nitoripe idẹkùn li eyinì yio jẹ fun ọ. 

17 Bi iwọ ba wi li ọkàn rẹ pe, Awọn orilẹ— 
ẹ̀de wọnyi pò jù mi lọ; bawo li emi o ṣe le lé 
wọn jade? 

18 Ki iwọ ki o máṣe bẹ̀ru wọn: ṣugbọn ki 
iwọ ki o ranti daradara ohun ti OLUWA Ọlọrun 
rẹ ṣe si Farao, ati si gbogbo Egipti; 

18 Idanwò nla ti oju rẹ ri, ati àmi, ati iṣẹ— 
iyanu, ati ọwọ agbara, ati ninà apa, ti OLUWA 
Ọlọrun rẹ fi mú ọ jade: bẹni OLUWA Ọlọrun 
rẹ yio ṣe si gbogbo awọn enia na ẹ̀ru ẹniti iwọ 
mbà. 

20 Pẹlupẹlu OLUWA Ọlọrun rẹ yio rán agbọn 
sinu wọn, titi awọn ti o kù, ti nwọn si fi ara 
wọn pamô fun ọ yio fi run. 

21 Ki iwọ ki o máṣe fòya wọn: nitoriti OLUWA 
Ọlọrun rẹ mbẹ lárin rẹ, Ọlọrun ti o tobi ti o si 
lẹrù. 

22 OLUWA Ọlọrun rẹ yio tì awọn orilẹ—ẹ̀de na 
jade diẹdiẹ niwaju rẹ: ki iwọ ki o máṣe run wọn 
tán lẹkan, ki ẹranko igbé ki o má ba pò si ọ. 

23 Ṣugbọn OLUWA Ọlọrun rẹ yio fi wọn lé ọ 
lọwọ, yio si fi iparun nla pa wọn run, titi 
nwọn o fi run. 

24 On o si fi awọn ọba wọn lé ọ lọwọ, iwọ o 
si pa orukọ wọn run kuro labẹ ọrun: kò sí 
ọkunrin kan ninu wọn ti yio le duro niwaju 
rẹ, titi iwọ o fi run wọn tán. 

25 Ere finfin oriṣa wọn ni ki ẹnyin ki o fi iná 
jú: iwọ kò gbọdọ ṣe ojukokoro fadakà tabi 
wurà ti mbẹ lara wọn, bẹni ki o máṣe mú u 
fun ara rẹ, ki o má ba di idẹkùn fun ọ; nitoripe 
ohun irira ni si OLUWA Ọlọrun rẹ: 

26 Bẹni iwọ kò gbọdọ mú ohun irira wá 
sinu ile rẹ, ki iwọ ki o má ba di ẹni ifibú bi rẹ̀: 
ṣugbọn ki iwọ ki o korira rẹ̀ patapata, ki iwọ 
ki o si kà a si ohun irira patapata; nitoripe 
ohun ìyasọtọ ni. 


Bo 


8 1 GBOGBO ofin ti mo palaṣẹ fun ọ li oni, 
ni ki ẹnyin ma kiyesi lati ṣe, ki ẹnyin ki o 
le yẹ̀, ki ẹnyin si ma pò si i, ki ẹnyin si wọnu 
rẹ̀ lọ lati gbà ilẹ na ti OLUWA ti bura fun awọn 
baba nyin. 

2 Ki iwọ ki o si ranti ọna gbogbo ti OLUWA 
Ọlọrun rẹ ti mu ọ rìn li aginjù lati ogoji ọdún 
yi wá, lati rẹ̀ ọ silẹ, ati lati dan ọ wò, lati mò 
ohun ti o wà li àiya rẹ, bi iwọ o pa ofin rẹ̀ mô, 
bi bẹ̀kọ. 

3 O si rẹ̀ ọ silẹ, o si fi ebi pa ọ, o si fi manna 
bẹ̀ ọ, ti iwọ kò mò, bẹni awọn baba rẹ kò mò; 
ki o le mu ọ mò pe enia kò ti ipa onjẹ nikan 
Wà laye, bikoṣe nipa gbogbo ọrọ ti o ti ẹnu 
OLUWA jade li enia Wà láye. 

4 Aṣọ rẹ kò gbô mò ọ lara, bẹli ẹsẹ̀ rẹ kò 
Wú, lati ogoji ọdún yi wá. 

5 Ki iwọ ki o si mò li ọkàn rẹ pe, bi enia ti ibá 
ọmọ rẹ̀ wi, bẹni OLUWA Ọlọrun rẹ bá ọ wi. 

6 Ki iwọ ki o pa ofin OLUWA Ọlọrun rẹ mú, 
lati ma rìn li òna rẹ̀, ati lati ma bẹ̀ru rẹ̀. 

7 Nitori OLUWA Ọlọrun rẹ mú ọ wá sinu ilẹ 
rere, ilẹ odò omi, ti orisun ati ti abẹ—ilẹ, ti nrú 
soke lati afonifoji ati òke jade wa; 

8 Ilẹ alikama ati ọkà—barle, ati àjara ati igi 
ọpọtọ ati igi pomegranate; ilẹ orôro olifi, ati 
oyin; 

8 Ilẹ ninu eyiti iwọ ki o fi ìṣẹ jẹ onjẹ, iwọ ki 
yio fẹ ohun kan kù ninu rẹ̀; ilẹ ti okuta rẹ̀ iṣe 
irin, ati lati inu òke eyiti iwọ o ma wà idẹ. 

10 Nigbati iwọ ba si jẹun tán ti o si yo, 
nigbana ni iwọ o fi ibukún fun OLUWA Ọlọrun 
rẹ, nitori ilẹ rere na ti o fi fun ọ. 

11 Ma kiyesara rẹ ki iwọ ki o má ṣe gbagbé 
OLUWA Ọlọrun rẹ, li aipa ofin rẹ̀, ati idajọ rẹ̀, 
ati ìlana rẹ̀ m€, ti mo filelẹ li aṣẹ fun ọ li oni: 

12 Ki iwọ ki o má ba jẹ yòú tán, ki o kọ ile 
daradara, ki o si ma gbé inu rẹ̀; 

13 Ati ki ọwá—ẹran rẹ ati agbo—ẹran rẹ, ki o 
ma ba pòsi i tán, ki fadakà rẹ ati wurà rẹ pòsi 
i, ati ki ohun gbogbo ti iwọ ní pòsi i; 

14 Nigbana ni ki ọkàn rẹ wa gbé soke, iwọ a 
si gbagbé OLUWA Ọlọrun rẹ, ti o mú ọ lati ilẹ 
Egipti jade wá, kuro li oko—ẹrú; 

15 Ẹniti o mu ọ rìn aginjù nla ti o si li ẹ̀ru, 
nibiti ejò amubina wà, ati akeké, ati ọdá, ni— 
biti omi kò sí; ẹniti o mú omi jade fun ọ lati 
inu okuta akọ wá; 

16 Ẹniti o fi manna bẹ ọ li aginjù, ti awọn 
baba rẹ kò mò rí; ki o le rẹ̀ ọ silẹ, ki o le dan ọ 
Wò, lati ṣe ọ li ore nigbẹhin rẹ: 

17 Iwọ a si wi li ọkàn rẹ pe, Agbara mi ati 
ipa ọwọ mi li o fun mi li ọrò yi. 


151 


18 Ṣugbọn ki iwọ ki o ranti OLUWA Ọlọrun 
rẹ; nitoripe, on li o fun ọ li agbara lati lí ọrò, ki 
on ki o le fi idi majẹmu rẹ̀ ti o bura fun awọn 
baba rẹ kalẹ, bi o ti ri li oni yi. 

19 Yio si ṣe, bi iwọ ba gbagbe OLUWA Ọlọ— 
run rẹ, ti iwọ si tẹle ọlọrun miran, ti o si nsìn 
wọn, ti o si mbọ wọn, emi tẹnum€ ọ fun nyin 
pe, rirun li ẹnyin o run. 

20 Bi awọn orilẹ—ẹ̀de ti OLUWA run kuro 
niwaju nyin, bẹli ẹnyin o run; nitoripe ẹnyin 
ṣe àigbọran si ohùn OLUWA Ọlọrun nyin. 


1 GBỌ, Israeli: iwọ o gòke Jordani li oni, 

lati wọle lọ ìgba awọn orilẹ—ẹ̀de ti o tobi 
ti o si lagbara jù ọ lọ, ilu ti o tobi, ti a mọdi rẹ̀ 
kàn ọrun, 

2 Awọn enia ti o tobi ti o si sigbọnlẹ, awọn 
ọmọ Anaki, ti iwọ mò, ti iwọ si gburô pe, Tali 
o le duro niwaju awọn ọmọ Anaki? 

3 Iwọ o si mò li oni pe, OLUWA Ọlọrun rẹ 
on ni ngòke ṣaju rẹ lọ bi iná ajonirun; yio pa 
wọn run, on o si rẹ̀ wọn silẹ niwaju rẹ: iwọ o 
si lé wọn jade, iwọ o si pa wọn run kánkán, bi 
OLUWA ti wi fun ọ. 

4 Máṣe sọ li ọkàn rẹ, lẹhin igbati (OLUWA 
Ọlọrun rẹ ba tì wọn jade kuro niwaju rẹ, wipe, 
Nitori ododo mi ni OLUWA ṣe mú mi wá lati gbà 
ilẹ yi: ṣugbọn nitori ìwabuburu awọn orilẹ—ẹ̀de 
Wọnyi ni OLUWA ṣe lé wọn jade kuro niwaju rẹ. 

5 Ki iṣe nitori ododo rẹ, tabi nitori pipé ọkàn 
rẹ, ni iwọ fi nlọ lati gbà ilẹ wọn: ṣugbọn nitori 
ìwabuburu awọn orilẹ—ẹ̀de wọnyi li OLUWA 
Ọlọrun rẹ ṣe lé wọn kuro niwaju rẹ, ati ki o le 
mu òrọ na ṣẹ ti OLUWA ti bura fun awọn baba 
rẹ, Abrahamu, Isaaki, ati Jakobu. 

6 Nitorina ki o yé ọ pe, OLUWA Ọlọrun rẹ kò 
fi ilẹ rere yi fun ọ lati ní i nitori ododo rẹ; nito— 
Tipe enia ọlọrùn lile ni iwọ. 

7 Ranti, máṣe gbagbé, bi iwọ ti mu OLUWA 
Ọlọrun rẹ binu li aginjù: lati ọjẹ na ti iwọ ti 
jade kuro ni ilẹ Egipti, titi ẹnyin fi dé ihin yi, 
ẹnyin ti nṣòtẹ sí OLUWA. 

8 Ati ni Horebu ẹnyin mu OLUWA binu, 
OLUWA si binu si nyin tobé€ ti o fẹ pa nyin run. 

9 Nigbati mo gòke lọ sori òke lati gbà walá 
okuta wọnni, ani walá majẹmu nì ti (OLUWA 
bá nyin dá, nigbana mo gbé ogoji ọsán, ati 
ogoji oru lori òke na, emi kò jẹ onjẹ, bẹli emi 
kò mu omi. 

10 OLUWA si fi walá okuta meji fun mi, ti a fi 
ika Ọlọrun kọ; ati lara wọn li a kọ ọ gẹgẹ bi 
gbogbo òrọ na, ti OLUWA bá nyin sọ li òke na 
lati inu arin iná wá li ọjòú ajọ nì. 


DEUTERONOMI 8, 9 
Ti O si ṣe li opin ogoji ọsán ati ogoji oru, ti 
OLUWA fi walá okuta meji nì fun mi, ani walá 
majẹmu nì. 

12OLUWA si wi fun mi pe, Dide, sọkalẹ kán— 
kán lati ihin lọ; nitoriti awọn enia rẹ, ti iwọ mú 
lati ilẹ Egipti jade wá, ti bà ara wọn jẹ; nwọn 
yipada kánkán kuro li òna ti mo palaṣẹ fun 
wọn; nwọn ti yá ere didà fun ara wọn. 

13OLUWA sọ fun mi pẹlu pe, Emi ti ri enia 
yi, si kiyesi i, enia ọlọrùn lile ni: 

14 Yàgo fun mi, ki emi ki o pa wọn run, ki 
emi si pa orukọ wọn rẹ̀ kuro labẹ ọrun: emi o 
si sọ iwọ di orilẹ—ẹ̀de ti o lagbara ti o si pò jù 
Wọn lọ. 

15 Emi si pada, mo si sọkalẹ lati ori òke nì 
Wá, òke na si njôna: walá meji ti majẹmu nì sí 
Wà li ọwé mi mejeji. 

16 Mo si wò, si kiyesi i, ẹnyin ti ṣẹ̀ si OLUWA 
Ọlọrun nyin, ẹnyin si ti yá ẹgbọrọ—malu didà 
fun ara nyin: ẹnyin ti yipada kánkán kuro li 
òna ti OLUWA ti palaṣẹ fun nyin. 

17 Emi si mú walá meji nì, mo si sọ wọn 
silẹ kuro li ọwẹ mi mejeji, mo si f$ wọn ni— 
Waju nyin. 

18 Emi si wolẹ niwaju OLUWA bi ti iṣaju, li 
ogoji ọsán ati ogoji oru; emi kò jẹ onjẹ, bẹni 
emi kò mu omi; nitori gbogbo ẹ̀ṣẹ nyin ti ẹnyin 
ṣẹ̀, ni ṣiṣe buburu li oju OLUWA, lati mu u binu. 

19 Nitoriti emi bẹ̀ru ibinu ati irunu OLUWA 
si nyin lati pa nyin run. OLUWA si gbé ti emi 
nigbana pẹlu. 

20 OLUWA si binu si Aaroni gidigidi ti iba fi pa 
a run: emi si gbadura fun Aaroni nigbana pẹlu. 

21 Emi si mú ẹ̀ṣẹ nyin, ẹgbọrọ—malu ti ẹnyin 
ṣe, mo si fi iná sun u, mo si gún u, mo si lẹ ọ 
kúnna, titi o fi dabi ekuru: mo si kô ekuru rẹ̀ lọ 
idà sinu odò ti o ti òke na ṣànwalẹ. 

22 Ati ni Tabera, ati ni Massa, ati ni Kibro— 
tu—hattaafa, ẹnyin mu OLUWA binu. 

23 Nigbati OLUWA rán nyin lati Kadeṣi—bar— 
nea lọ, wipe, Gòke lọ ki o si gbà ilẹ na ti mo fi 
fun nyin; nigbana li ẹnyin ṣòtẹ si aṣẹ OLUWA 
Ọlọrun nyin, ẹnyin kò si gbà a gbé, bẹli ẹnyin 
kò si fetisi ohùn rẹ̀. 

24 Ẹnyin ti nṣòtẹ si OLUWA lati ọjéẹ ti mo ti 
mò nyin. 

25 Mo si wolẹ niwaju OLUWA li ogoji ọsán 
ati li ogoji oru, bi mo ti wolẹ niṣaju; nitoriti 
OLUWA wipe, on o run nyin. 

26 Mo si gbadura sọdọ OLUWA wipe, Oluwa 
ỌLỌRUN, máṣe run awọn enia rẹ ati iní rẹ, ti 
iwọ ti fi titobi rẹ̀ ràsilẹ, ti iwọ mú lati Egipti 
jade wá pẹlu ọwọ agbara. 


DEUTERONOMI 9—11 


27 Ranti Abrahamu, Isaaki, ati Jakobu awọn 
iranṣẹ rẹ; máṣe Wò agídi awọn enia yi, tabi 
ìwabuburu wọn, tabi ẹ̀ṣẹ wọn: 

28 Ki awọn enia ilẹ na ninu eyiti iwọ ti mú 
Wa jade wá ki o má ba wipe, Nitoriti OLUWA 
kò le mú wọn dé ilẹ na ti o ti ṣe ileri fun wọn, 
ati nitoriti o korira wọn, li o ṣe mú wọn jade 
Wá lati pa wọn li aginjù. 

28 Ṣugbọn sibẹ̀ enia rẹ ni nwọn iṣe, ati iní 
rẹ, ti iwọ mú jade nipa agbara nla rẹ, ati nipa 


ninà apa rẹ. 
l 0 1NIGBANA li OLUWA Wi fun mi pe, 
Gbẹ wala okuta meji bi ti iṣaju, ki o si 
tò mi wá lori òke na, ki o si ṣe apoti igi kan. 

2 Emi o si kọ òrọ ti o ti wà lara wala iṣaju ti 
iwọ fé, sara walá wọnyi, iwọ o si fi wọn sinu 
apoti na. 

3 Emi si ṣe apoti igi ṣittimu kan, mo si gbé 
Walá okuta meji bi ti isaju, mo si lọ sori òke 
na, walá mejeji si wà li ọwọ mi. 

4 On si kọ ofin mẹwẹwa sara walá wọnni, 
gẹgẹ bi o ti kọ ti iṣaju, ti OLUWA sọ fun nyin 
lori òke na lati inu árin iná wá li ọjẹ ajọ nì; 
OLUWA si fi wọn fun mi. 

5 Mo si pada, mo si sọkalẹ lati ori òke na 
Wá, mo si fi walá wọnni sinu apoti ti mo ti ṣe; 
nwọn si wà nibẹ̀, bi OLUWA ti paṣẹ fun mi. 

6 (Awọn ọmọ Israeli si dide ìrin wọn lati 
Beerotu ti iṣe ti awọn ọmọ Jaakani lọ si Mo— 
sera: nibẹ̀ li Aaroni gbé kú, nibẹ̀ li a si sin i; 
Eleasari ọmọ rẹ̀ si nṣe iṣẹ alufa ni ipò rẹ̀. 

7 Lati ibẹ̀ nwọn si lọ si Gudgoda; ati lati 
Gudgoda lọ si Jotbati, ilẹ olodò omi. 

8 Nigbana li OLUWA yà ẹ̀ya Lefi sòtọ, lati ma 
rù apoti majẹmu OLUWA, lati ma duro niwaju 
OLUWA lati ma ṣe iranṣẹ fun u, ati lati ma sure 
li orukọ rẹ̀, titi di oni yi. 

8 Nitorina ni Lefi kò ṣe ní ipin tabi iní pẹlu 
awọn arakunrin rẹ̀; OLUWA ni iní rẹ̀, gẹgẹ bi 
OLUWA Ọlọrun ti ṣe ileri fun u.) 

10 Emi si duro lori òke na, gẹgẹ bi ìgba 
iṣaju, li ogoji ọsán ati ogoji oru: OLUWA si gbọ 
ti emi ni igbana pẹlu, OLUWA kò si fẹ run ọ. 

T1OLUWA si wi fun mi pe, Dide, mú ẹ̀na 
ìrin rẹ niwaju awọn enia, ki nwọn ki o le wọ 
inu rẹ̀ lọ, ki nwọn ki o le gbà ilẹ na, ti mo ti 
bura fun awọn baba wọn lati fi fun wọn. 

12Njẹ nisisiyi, Israeli, kini OLUWA Ọlọrun 
rẹ mbẹ̀re lọdọ rẹ, bikoṣe lati ma bẹ̀ru OLUWA 
Ọlọrun rẹ, lati ma rìn li òna rẹ̀ gbogbo, lati ma 
fẹ ẹ, ati lati ma sìn OLUWA Ọlọrun rẹ pẹlu àiya 
rẹ gbogbo, ati pẹlu ọkàn rẹ gbogbo, 


152 


13 Lati ma pa ofin OLUWA mQ, ati ìlana rẹ̀, ti 
mo filelẹ fun ọ li aṣẹ li oni, fun ire rẹ? 

14 Kiyesi i, ti OLUWA Ọlọrun rẹ li ọrun, ati 
ọrun dé ọrun, aiye pẹlu, ti on ti ohun gbogbo 
ti mbẹ ninu rẹ̀. 

15 Kìki OLUWA ni inudidùn si awọn baba rẹ 
lati fé wọn, on si yàn irú-ọmọ wọn lẹhin wọn, 
ani ẹnyin jù gbogbo enia lọ, bi o ti ri li oni yi. 

16 Nitorina ẹ kọ àiya nyin nilà, ki ẹ má si ṣe 
ọlọrùn lile mò. 

17 Nitori OLUWA Ọlọrun nyin, Ọlọrun awọn 
ọlọrun ni ati OLUWA awọn oluwa, Ọlọrun tito— 
bi, alagbara, ati ẹ̀lẹru, ti ki iṣe ojuṣaju, bẹni ki 
igba abẹtẹlẹ. 

18 On ni ima ṣe idajọ alainibaba ati opô, o si 
fẹ̀ alejò, lati fun u li onjẹ ati aṣọ. 

18 Nitorina ki ẹnyin ki o ma fẹ̀ alejò: nito— 
ripe ẹnyin ṣe alejò ni ilẹ Egipti. 

20 Ki iwọ ki o ma bẹ̀ru OLUWA Ọlọrun rẹ; 
on ni ki iwọ ki o ma sìn, on ni ki iwọ ki o si 
faramô, orukọ rẹ̀ ni ki o si ma fi bura. 

21 On ni iyìn rẹ, on si li Ọlọrun rẹ, ti o ṣe 
ohun nla ati ohun ẹ̀lẹru wọnni fun ọ, ti oju rẹ ri. 

22 Awọn baba rẹ sọkalẹ lọ si Egipti ti awọn 
ti adọrin enia; ṣugbọn nisisiyi OLUWA Ọlọrun 


rẹ sọ ọ dabi irawọ ọrun li òpọlọpọ. 
l l 1NITORINA ki iwọ ki o f€ OLUWA 
Ọlọrun rẹ, ki o si ma pa ikílò rẹ̀, ati ìla— 
na rẹ̀, ati idajọ rẹ̀, ati ofin rẹ̀ mô, nigbagbogbo. 
2Ki ẹnyin ki o si mò li oni: nitoripe awọn 
ọmọ nyìn ti emi nsọ fun ti kò mẹ, ti kò si ri 
ibawi OLUWA Ọlọrun nyin, titobi rẹ̀, ọwá 

agbara rẹ̀, ati ninà apa rẹ̀, 

3 Ati iṣẹ—àmi rẹ̀, ati iṣẹ rẹ̀, ti o ṣe lárin Egipti, 
si Farao ọba Egipti, ati si gbogbo ilẹ rẹ̀; 

4 Ati ohun ti o ṣe si ogun Egipti, si ẹṣin wọn, 
ati kẹké—ogun wọn; bi o ti mu ki omi Okun 
Pupa bò wọn mọlẹ bi nwọn ti nlepa nyin lọ, ati 
bi OLUWA ti run wọn titi di oni—oloni; 

5 Ati bi o ti ṣe si nyin li aginjù, titi ẹnyin fi 
dé ihin yi; 

6 Ati bi o ti ṣe si Datani ati Abiramu, awọn 
ọmọ Eliabu, ọmọ Reubeni; bi ilẹ ti yà ẹnu rẹ̀, 
ti o si gbe wọn mì, ati ara ile wọn, ati agọ 
wọn, ati ohun aláye gbogbo ti o tẹle wọn, 
lárin gbogbo Israeli: 

7 Ṣugbọn oju nyin ti ri gbogbo iṣẹ nla OLUWA 
ti o ṣe. 

8 Nitorina ki ẹnyin ki o pa gbogbo ofin mQ 
ti mo filelẹ li aṣẹ fun nyin li oni, ki ẹnyin ki o 
le lagbara, ki ẹnyin ki o si wọ inu rẹ̀ lọ, ki ẹ si 
gbà ilẹ na, nibiti ẹnyin nlọ lati gbà a; 


153 


9 Ati ki ẹnyin ki o le mu ọjẹ̀ nyin pẹ ni ilẹ 
na, ti OLUWA ti bura fun awọn baba nyin, lati 
fi fun wọn ati fun irú—ọmọ wọn, ilẹ ti nṣàn 
fun warà ati fun oyin. 

10 Nitoripe ilẹ na, nibiti iwọ nlọ lati gbà a, 
kò dabi ilẹ Egipti, nibiti ẹnyin ti jade wá, ni— 
biti iwọ gbìn irugbìn rẹ, ti iwọ si nfi ẹsẹ̀ rẹ 
bomirin i, bi ọgbà ewebẹ̀: 

11 Ṣugbọn ilẹ na, nibiti ẹnyin nlọ lati gbà a, 
ilẹ òke ati afonifoji ni, ti o si nmu omi òjo ọrun: 

12Ilẹ ti OLUWA Ọlọrun rẹ nṣe itọju; oju 
OLUWA Ọlọrun rẹ mbẹ lara rẹ̀ nigbagbogbo, 
lati ìbẹrẹ ọdún dé opin ọdún. 

13 Yio si ṣe, bi ẹnyin ba fetisi ofin mi dara— 
dara, ti mo filelẹ li aṣẹ fun nyin li oni, lati ma 
fẹ OLUWA Ọlọrun nyin, ati lati ma sìn i pẹlu 
àiya nyin gbogbo, ati pẹlu ọkàn nyin gbogbo, 

14 Nigbana li emi o ma fun nyin li òjo ilẹ 
nyin li akokò rẹ̀, Òjo akérò ati òjo àrọkuro, ki 
iwọ ki o le ma kô ọkà rẹ, ati oti—Waini rẹ, ati 
oréro rẹ sinu ile. 

15 Emi o si fi koriko sinu pápa rẹ fun 
ohunòsin rẹ, ki iwọ ki o le jẹun ki o si yò. 

16 Ẹ ma ṣọ ara nyin, ki a má ba tàn àiya nyin 
jẹ, ki ẹ má si ṣe yapa, ki ẹ si sìn ọlọrun miran, 
ki ẹ si ma bọ wọn; 

17 Ibinu OLUWA a sí rú si nyin, on a si sé 
ọrun, ki òjo ki o má ba sí, ati ki ilẹ ki o má ba 
so eso rẹ̀, ẹnyin a si run kánkán kuro ni ilẹ 
rere na ti OLUWA fi fun nyin. 

18 Ẹ fi ẹrọ mi wọnyi si àiya nyin ati si ọkàn 
nyin, ki ẹ si so wọn mé ọwọ nyin fun àmi, ki 
nwọn ki o si ma ṣe ọjá—igbaju niwaju nyin. 

19 Ki ẹnyin ki o si ma fi wọn kẹ awọn ọmọ 
nyin, ki ẹnyin ma fi wọn ṣe òrọ isọ nigbati iwọ 
ba joko ninu ile rẹ, ati nigbati iwọ ba nrìn li 
òna, nigbati iwọ ba dubulẹ, ati nigbati iwọ ba 
dide. 

20 Ki iwọ ki o si kọ wọn sara opé ile rẹ, ati 
sara ilẹkun—òna—ode rẹ: 

21 Ki ọjọ nyin ki o le ma pòsi i, ati ọjé awọn 
ọmọ nyin, ni ilẹ na ti OLUWA bura fun awọn 
baba nyin lati fi fun wọn, bi ọjọ ọrun lori ilẹ aiye. 

22 Nitoripe bi ẹnyin ba pa gbogbo ofin yi 
m9 gidigidi, ti mo palaṣẹ fun nyin, lati ma ṣe 
e; lati ma f$ OLUWA Ọlọrun nyin, lati ma rìn 
ni gbogbo òna rẹ̀, ati lati faramôé ọ; 

23 Nigbana ni OLUWA yio lé gbogbo awọn 
orilẹ—ẹ̀de wọnyi jade kuro niwaju nyin, ẹnyin 
o si gbà orilẹ—òde ti o tobi ti o si lagbara jù 
nyin lọ. 

24 Ibi gbogbo ti atẹlẹsẹ̀ nyin ba tẹ̀ yio jẹ ti 
nyin: lati aginjù nì, ati Lebanoni, lati odò nla 


DEUTEROMOMH 11, 12 
nì, odò Euferate, ani dé ikẹhin okun ni yio jẹ 
opinlẹ nyin. 

25 Kò sí ọkunrin kan ti yio le duro niwaju 
nyin: OLUWA Ọlọrun nyin, yio fi ìbẹru nyin 
ati ìfoiya nyin sara gbogbo ilẹ ti ẹnyin o tẹ̀, bi 
on ti wi fun nyin. 

26 Wò o, emi fi ibukún ati egún siwaju nyin 
li oni; 

27 Ibukún, bi ẹnyin ba gbà ofin OLUWA Ọlọ— 
run nyin gb6, ti mo palaṣẹ fun nyin li oni: 

28 Ati egún, bi ẹnyin kò ba gbà ofin OLUWA 
Ọlọrun nyin gbọ ti ẹnyin ba si yipada kuro li 
òna ti mo palaṣẹ fun nyin li oni, lati ma tò 
ọlọrun miran lẹhin, ti ẹnyin kò mò rí. 

28 Yio si ṣe, nigbati OLUWA Ọlọrun rẹ ba mú 
ọ dé ilẹ na, nibiti iwọ nlọ lati gbà a, ki iwọ ki o 
ma sure lori òke Gerisimu, ki iwọ ki o si ma 
gegun lori òke Ebali. 

30 Awọn kọ ha wà ni ìha keji Jordani, li òna 
ìwọ—ôrùn, ni ilẹ awọn ara Kenaani, ti ngbé 
Araba ti o kọjusi Gilgali, lẹba igbé More? 

31 Nitoripe ẹnyin o gòke Jordani lati wọle ati 
lati gbà ilẹ na, ti OLUWA Ọlọrun nyin fi fun 
nyin, ẹnyin o si gbà a, ẹnyin o si ma gbé inu rẹ̀. 

32 Ki ẹnyin ki o si ma kiyesi ati ma ṣe gbogbo 
ìlana ati idajọ wọnni, ti mo fi siwaju nyin li oni. 

1 WỌNYI ni ìlana ati idajọ, ti ẹnyin o 


i 2 ma kiyesi lati ma ṣe ni ilẹ na ti 
OLUWA, Ọlọrun awọn baba rẹ fi fun ọ lati ní, 
ni gbogbo ọjé ti ẹnyin o wà lori ilẹ—aiye. 

2 Ki ẹnyin ki o run ibi gbogbo wọnni pata— 
pata, nibiti awọn orilẹ—ẹ̀de nì, ti ẹnyin o gbà, 
nsìn oriṣa wọn, lori òke giga, ati lori òke ke— 
keké, ati labẹ igi tutù gbogbo: 

3 KI ẹnyin ki o si wô pẹpẹ wọn, ki ẹ si bì 
ọwòn wọn ṣubu, ki ẹ si fi iná kun igbo oriṣa 
Wọn, ki ẹnyin ki o si ke ere fifin wọn lulẹ, ki ẹ 
si run orukọ wọn kuro ni ibẹ na. 

4Ẹnyin kò gbọdọ ṣe bẹ si OLUWA Ọlọrun 
nyin. 

5 Ṣugbọn ibi ti OLUWA Ọlọrun nyin yio yàn 
ninu gbogbo ẹ̀ya nyin lati fi orukọ rẹ̀ si, ani 
ibujoko rẹ̀ li ẹnyin o ma wálọ, ati nibẹ̀ ni ki 
iwọ ki o ma wá: 

6 Nibẹ̀ ni ki ẹnyin ki o ma mú ẹbọ sisun 
nyin wá, ati ẹbọ nyin, ati idamẹwa nyin, ati 
ẹbọ igbesọsoke ọwọ nyin, ati ẹjẹ nyin, ati ẹbọ 
if—atinuwa nyin, ati akọbi ọwọ-ẹran nyin 
ati ti agbo—ẹran nyin: 

7 Nibẹ̀ ni ki ẹnyin ki o si ma jẹ niwaju 
OLUWA Ọlọrun nyin, ki ẹnyin ki o si ma yò 
ninu ohun gbogbo ti ẹnyin fi ọwọ nyin lé, 


DEUTERONONI 12, 13 
ẹnyin ati awọn ara ile nyin, ninu eyiti OLUWA 
Ọlọrun rẹ fi bukún u fun ọ. 

8Ki ẹnyin ki o máṣe ṣe gẹgẹ bi gbogbo 
ohun ti awa nṣe nihin li oni, olukuluku enia 
ohun ti o té li oju ara rẹ̀: 

9 Nitoripe ẹnyin kò sá ti idé ibi—isimi, ati 
ilẹ iní, ti OLUWA Ọlọrun nyin fi fun nyin. 

10 Ṣugbọn nigbati ẹnyin ba gòke Jordani, ti 
ẹnyin si joko ni ilẹ na ti OLUWA Ọlọrun nyin fi 
fun nyin ni iní, ti o ba si fun nyin ni isimi 
kuro lọwọ awọn ọtá nyin gbogbo yiká, ti 
ẹnyin si joko li alafia: 

11 Nigbana ni ibikan yio wà ti OLUWA Ọlọ— 
run nyin yio yàn lati fi orukọ rẹ̀ si, nibẹ̀ li 
ẹnyin o ma mú gbogbo ohun ti mo palaṣẹ fun 
nyin wá; ẹbọ sisun nyin, ati ẹbọ nyin, idamẹ— 
Wa nyin, ati ẹbọ igbesọsoke ọwọ nyin, ati 
gbogbo àṣayan ẹjé nyin ti ẹnyin j€ fun (OLUWA. 

12Ki ẹnyin ki o si ma yò niwaju OLUWA 
Ọlọrun nyin, ẹnyin, ati awọn ọmọ nyin 
ọkunrin, ati awọn ọmọ nyin obinrin, ati awọn 
ọmọ-ọdọ nyin ọkunrin, ati awọn ọmọ-—ọdọ 
nyin obinrin, ati ọmọ Lefi ti mbẹ ninu ibode 
nyin, nitori on kò ní ipín tabi iní pẹlu nyin. 

13 Ma ṣẹ ara rẹ ki iwọ ki o máṣe ru ẹbọ si— 
sun rẹ ni ibi gbogbo ti iwọ ba ri: 

14 Bikoṣe ni ibi ti OLUWA yio yàn ninu ọkan 
ninu awọn ẹ̀ya rẹ, nibẹ̀ ni ki iwọ ki o ma ru 
ẹbọ sisun rẹ, nibẹ̀ ni ki iwọ ki o si ma ṣe ohun 
gbogbo ti mo palaṣẹ fun ọ. 

15 Ṣugbọn ki iwọ ki o ma pa, ki o si ma jẹ 
ẹran ninu ibode rẹ gbogbo, ohunkohun ti 
ọkàn rẹ ba fẹ, gẹgẹ bi ibukún OLUWA Ọlọrun 
rẹ ti o fi fun ọ: alaimô ati ẹni mim ni ki o ma 
jẹ ninu rẹ̀, bi esuro, ati bi agbọnrin. 

16 Kìki ẹ̀jẹ li ẹnyin kò gbọdọ jẹ; lori ilẹ ni ki 
ẹ dà a si bi omi. 

17 Ki iwọ ki o máṣe jẹ idamẹwa ọkà rẹ ninu 
ibode rẹ, tabi ti ọti—waini rẹ, tabi ti orúro rẹ, 
tabi ti akébi ọwQ—ẹran rẹ, tabi ti agbo—ẹran 
rẹ, tabi ti ẹjẹ rẹ ti iwọ jẹ, tabi ẹbọ ifé—atinuwa 
rẹ, tabi ẹbọ igbesọsoke ọwé rẹ: 

18 Bikoṣe ki iwọ ki o jẹ wọn niwaju OLUWA 
Ọlọrun rẹ, ni ibi ti OLUWA Ọlọrun rẹ yio gbé 
yàn, iwọ, ati ọmọ rẹ ọkunrin, ati ọmọ rẹ 
obinrin, ati ọmọ—ọdọ rẹ ọkunrin, ati ọmọ—ọdọ 
rẹ obinrin, ati ọmọ Lefi ti mbẹ ninu ibode rẹ: ki 
iwọ ki o si ma yò niwaju OLUWA Ọlọrun rẹ 
ninu ohun gbogbo ti iwọ fi ọwọ rẹ le. 

19 Ma ṣẹ ara rẹ ki iwọ ki o máṣe kò ọmọ 
Lefi silẹ ni gbogbo ọjọ rẹ lori ilẹ. 

20 Nigbati OLUWA Ọlọrun rẹ ba sọ àgbegbe 
rẹ di nla, bi on ti ṣe ileri fun ọ, ti iwọ ba si 


154 


wipe, Emi o jẹ ẹran, nitoriti ọkàn rẹ nf ẹran 
ijẹ; ki iwọ ki o ma jẹ ẹran, ohunkohun ti ọkàn 
rẹ ba nfẹ̀. 

21 Bi o ba ṣepe, ibi ti OLUWA Ọlọrun rẹ ba 
yàn, lati fi orukọ rẹ̀ si, ba jìna jù fun ọ, njẹ ki 
iwọ ki o pa ninu ọwú-ẹran rẹ ati ninu agbo— 
ẹran rẹ, ti OLUWA fi fun ọ, bi emi ti fi aṣẹ fun 
o, ki iwọ ki o si ma jẹ ohunkohun ti ọkàn rẹ 
ba fẹ ninu ibode rẹ. 

22 Ani bi 8 ti ijẹ esuro, ati agbọnrin, bẹni ki 
iwọ ki o ma jẹ wọn: alaimô ati ẹni mim yio 
jẹ ninu wọn bakanna. 

23 Kìki ki o ṣé ara rẹ gidigidi ki iwọ ki o máṣe 
jẹ ẹ̀jẹ: nitoripe ẹ̀jẹ li ẹmi; iwọ kò si gbọdọ Jẹ 
ẹmi pẹlu ẹran. 

24 Iwọ kò gbọdọ jẹ ẹ; iwọ o dà a silẹ bi omi. 

25 Iwọ kò gbọdọ jẹ ẹ; ki o le ma dara fun ọ, 
ati fun awọn ọmọ rẹ lẹhin rẹ, nigbati iwọ ba 
nṣe eyiti o tẹ li oju OLUWA. 

26 Kìki ohun mim6 rẹ ti iwọ ní, ati ẹjẹ rẹ ni ki 
iwọ ki o mú, ki o si lọ si ibi ti OLUWA yio yàn: 

27 Ki iwọ ki o si ma ru ẹbọ sisun rẹ, ẹran ati 
ẹ̀jẹ na, lori pẹpẹ OLUWA Ọlọrun rẹ: ati ẹ̀jẹ ẹbọ 
rẹ ni ki a dà sori pẹpẹ OLUWA Ọlọrun rẹ, ki 
iwọ ki o si ma jẹ ẹran na. 

28 Kiyesara ki o si ma gbô gbogbo òrọ wọnyi 
ti mo palaṣẹ fun ọ, ki o le dara fun ọ, ati fun 
awọn ọmọ rẹ lẹhin rẹ lailai, nigbati iwọ ba ṣe 
eyiti o dara ti o si té li oju OLUWA Ọlọrun rẹ. 

29 Nigbati OLUWA Ọlọrun rẹ ba ke awọn 
orilẹ—ẹ̀de wọnni kuro niwaju rẹ, nibiti iwọ gbé 
nlọ lati gbà wọn, ti iwọ si rọpò wọn, ti iwọ si 
joko ni ilẹ wọn; 

30 Ma ṣẹ ara rẹ ki iwọ má ba bé si idẹkùn 
ati tẹle wọn lẹhin, lẹhin igbati a ti run wọn 
kuro niwaju rẹ; ki iwọ ki o má si bẹ̀re oriṣa 
wọn, wipe, Bawo li awọn orilẹ—ẹ̀de wọnyi ti 
nsìn oriṣa wọn? emi o si ṣe bẹ pẹlu. 

31 Iwọ kò gbọdọ ṣe bẹ̀ si OLUWA Ọlọrun rẹ; 
nitoripe gbogbo ohun irira si OLUWA, ti on 
korira ni nwọn ti nṣe si awọn oriṣa Wọn; 
nitoripe awọn ọmọkunrin, ati awọn ọmọbinrin 
wọn pẹlu ni nwọn nsun ninu iná fun oriṣa wọn. 

32 Ohunkohun ti mo filelẹ li aṣẹ fun nyin, ẹ 
ma kiyesi lati ṣe e: iwọ kò gbọdọ fikún u, bẹni 
iwọ kò gbọdọ bù kuro ninu rẹ̀. 


13 


hàn ọ, 

2 Ti àmi na tabi iṣẹ—iyanu na ti o sọ fun ọ ba 
ṣẹ, wipe, Ẹ jẹ ki a tẹlé ọlọrun miran lẹhin, ti 
iwọ kò ti mò rí, ki a si ma sìn wọn; 


1 BI woli kan ba hù larin rẹ, tabi alalá 
kan, ti o si fi àmi tabi iṣé-iyanu kan 


3 Iwọ kò gbọdọ fetisi òrọ woli na, tabi alalá 
na: nitoripe OLUWA Ọlọrun nyin ndan nyin 
Wò ni, lati mò bi ẹnyin ba fi gbogbo àiya nyin, 
ati gbogbo ọkàn nyin fé OLUWA Ọlọrun nyin. 

4 Lẹhin OLUWA Ọlọrun nyin ni ki ẹnyin ki o 
ma rìn, on ni ki ẹ si ma bẹ̀ru, ki ẹ si ma pa 
ofin rẹ̀ mé, ki ẹ si ma gbà ohùn rẹ̀ gbé, ki ẹ si 
ma sìn i, ki ẹ si ma faramô ọ. 

5 Ati woli na, tabi alalá na, ni ki ẹnyin ki o pa; 
nitoriti o ti sẹ ọtẹ̀ si OLUWA Ọlọrun nyin, ti o 
mú nyin lati ilẹ Egipti jade wá, ti o ti rà nyin 
kuro li oko-ẹrú, lati tì ọ kuro li oju ẹna ti 
OLUWA Ọlọrun rẹ filelẹ li aṣẹ fun ọ lati ma rìn 
ninu rẹ̀. Bẹni ki iwọ ki o si mú ibi kuro lárin rẹ. 

6 Bi arakunrin rẹ, ọmọ iya rẹ, tabi ọmọ rẹ 
ọkunrin, tabi ọmọ rẹ obinrin, tabi aya 
ôkan—àiya rẹ, tabi ọrẹ rẹ, ti o dabi ọkàn ara rẹ, 
bi o ba tàn ọ ni ìkọkọ, wipe, Jẹ ki a lọ ki a ma 
sìn ọlọrun miran, ti iwọ kò mò rí, iwọ, tabi 
awọn baba rẹ; 

7Ninu awọn oriṣa awọn enia ti o yi nyin 
kakiri, ti o sunmọ ọ, tabi ti o jìna si ọ, lati opin 
ilẹ dé opin ilẹ; 

8Iwọ kò gbọdọ jẹ fun u, bẹni iwọ kò gbọdọ 
fetisi tirẹ̀; bẹni ki oju ki o máṣe ro ọ, bẹni ki iwọ 
ki o máṣe da a si, bẹni ki iwọ ki o máṣe bò o: 

9Ṣugbọn pipa ni ki o pa a; ọwọ rẹ ni yio kò 
Wà lara rẹ̀ lati pa a, ati lẹhin na ọwé gbogbo 
enia. 

10 Ki iwọ ki o si sọ ọ li okuta, ki o kú; nitoriti 
o nwá òna lati tì ọ kuro lọdọ OLUWA Ọlọrun rẹ, 
ti o mú ọ lati ilẹ Egipti jade wá, kuro li oko—ẹrú. 

11 Gbogbo Israeli yio si gbẹ, nwọn o si bẹ̀ru, 
nwọn ki o si tun hù ìwabuburu bi irú eyi má 
larin nyin. 

12 Bi iwọ ba gbẹ ninu ọkan ninu awọn ilu 
rẹ, ti OLUWA Ọlọrun rẹ fi fun ọ lati ma gbé inu 
Tẹ̀ pe, 

13 Awọn ọkunrin kan, awọn ọmọ Beliali, 
nwọn jade lọ kuro ninu nyin, nwọn si kú 
awọn ara ilu wọn sẹhin, wipe, FẸ jẹ ki a lọ kia 
ma sìn ọlọrun miran, ti ẹnyin kò mò rí. 

14 Nigbana ni ki iwọ ki o bòre, ki iwọ ki o si 
ṣe àwarí, ki o si bẹ̀re pẹlẹpẹlẹ; si kiyesi i, bi o 
ba ṣe otitọ, ti ohun na ba si da nyin loju, pe a 
ṣe irú nkan irira bẹ ninu nyin; 

15 Ki iwọ ki o fi oju idà kọlù awọn ara ilu na 
nit6ôtọ, lati run u patapata, ati ohun gbogbo ti 
mbẹ ninu rẹ̀, ati ohunẹsin inu rẹ̀, ni ki iwọ ki 
o fi oju idà pa. 

16 Ki iwọ ki o si kú gbogbo ikogun rẹ̀ si arin 
igboro rẹ̀, ki iwọ ki o si fi iná kun ilu na, ati 
gbogbo ikogun rẹ̀ patapata fun OLUWA Ọlọrun 


DEUTERONOMI 13, 14 
rẹ: ki o si ma jasi òkiti lailai; a ki yio si tun tẹ̀ ẹ 
dé mé. 

17 Ki ọkan ninu ohun ìyasọtọ na má si ṣe 
mẹ̀ ọ lọwọ; ki OLUWA ki o le yipada kuro ninu 
imuna ibinu rẹ̀, ki o si ma ṣanu fun ọ, ki o si 
ma ṣe iyọnu rẹ, ki o si ma mu ọ bisi i, bi o tí 
bura fun awọn baba rẹ; 

18 Nigbati iwọ ba fetisi ohùn (OLUWA Ọlọ— 
run rẹ, lati pa gbogbo ofin rẹ̀ mẹ, ti mo palaṣẹ 
fun ọ li oni, lati ma ṣe eyiti o t6 li oju OLUWA 
Ọlọrun rẹ. 


1 4 ỌMỌ OLUWA Ọlọrun nyin li ẹnyin 

iṣe: ẹnyin kò gbọdò bù ara nyin li 
abẹ, bẹni ẹnyin kò gbọdọ fá iwaju nyin nitori 
okú. 

2 Nitoripe enia mimô. ni iwọ fun. OLUWA 
Ọlọrun rẹ, OLUWA si ti yàn ọ lati ma ṣe enia òtọ 
fun ara rẹ̀, jù gbogbo orilẹ—òde lọ ti mbẹ lori ilẹ. 

3Iwọ kò gbọdọ jẹ ohun irira kan. 

4 Wọnyi li ẹranko ti ẹnyin o ma jẹ: akọma— 
lu, agutan, ati ewurẹ, 

5 Agbọnrin, ati esuwo, ati gala, ati ewure 
igbé, ati pigargi, ati ẹfòn, ati ẹtu. 

6 Ati gbogbo ẹranko ti o là bàta-ẹsẹ̀, ti o si 
pinyà bàta-ẹsẹ̀ si meji, ti o si njẹ apọjẹ ninu 
ẹranko, eyinì ni ki ẹnyin ki o ma jẹ. 

7 Ṣugbọn wọnyi ni ẹnyin kò gbọdọ jẹ ninu 
awọn ti njẹ apọjẹ, tabi ninu awọn ti o là bàta— 
ẹsẹ̀, bi ibakasiẹ, ati ehoro, ati garà, nitoriti 
nwọn njẹ apọjẹ ṣugbọn nwọn kò là bàta—ẹsẹ̀, 
alaimé ni nWọn jasi fun nyin: 

8 Ati ẹlẹdẹ̀, nitoriti o là bàta—ẹsẹ̀ ṣugbọn kò 
jẹ apọjẹ, alaimô ni fun nyin: ẹnyin kò gbọdọ jẹ 
ninu ẹran wọn, bẹli ẹnyin kò gbọdọ fọwọkàn 
okú wọn. 

9 Wọnyi ni ki ẹnyin ki o ma jẹ ninu gbogbo 
eyiti mbẹ ninu omi: gbogbo eyiti o ní lẹbẹ ti o 
si ní ipé ni ki ẹnyin ki o ma jẹ. 

10 Ati ohunkohun ti kò ba ní lẹbẹ ti kò si ní 
ipé, ki ẹnyin ki o máṣe jẹ ẹ; alaimô ni fun 
nyin. 

11 Gbogbo ẹiyẹ ti o mé ni ki ẹnyin ki o ma jẹ. 

12 Ṣugbọn wọnyi li awọn ti ẹnyin kò gbọdọ 
jẹ ninu wọn: idì, ati aṣa—idì, ati idì—ẹja. 

13 Ati glede, ati aṣá, ati gunugun li onirtúiru rẹ̀; 

14 Ati gbogbo ìwo li onir(iru rẹ̀; 

15 Ati ogongo, ati owiwi, ati ẹlulu, ati awodi 
li onirtiru rẹ̀; 

16 Owiwi kekere, ati owiwi nla, ati ogbugbu; 

17 Ati pelikan, ati àkala, ati ìgo; 

18 Ati àkọ, ati ondẹ li onir(iru rẹ̀, ati atọka, 
ati adán. 


DEUTERONOMI - 14, 15 

19 Ati ohun gbogbo ti nrakò ti níò, o jẹ 
alaimé fun nyin: a kò gbọdọ jẹ wọn. 

20 Ṣugbọn gbogbo ẹiyẹ ti o mé ni ki ẹnyin ki 
o ma jẹ. 

21 Ẹnyin kò gbọdọ jẹ ohunkohun ti o tikara 
rẹ̀ kú: iwọ le fi i fun alejò ti mbẹ ninu ibode 
rẹ, ki on ki o jẹ ẹ; tabi ki iwọ ki o tà a fun ajeji: 
nitoripe enia mim€é ni iwọ fun OLUWA Ọlọrun 
rẹ. Iwọ kò gbọdọ bò ọmọ ewurẹ ninu warà 
iya rẹ̀. 

22Ki iwọ ki o dá idamẹwa gbogbo ibisi 
irugbìn rẹ, ti nti oko rẹ wá li ọdọdún. 

23Niwaju OLUWA Ọlọrun rẹ, ni ibi ti on o 
gbé yan lati fi orukọ rẹ̀ si, ni ki iwọ ki o si ma 
jẹ idamẹwa ọkà rẹ, ti ọti—Waini rẹ, ati ti orôéro 
rẹ, ati akẹbi ọwú-ẹran rẹ, ati ti agbo—ẹran rẹ; 
ki iwọ ki o le ma kẹ ati bẹ̀ru OLUWA Ọlọrun 
rẹ nigbagbogbo. 

24 Bi ọna na ba si jìn jù fun ọ, ti iwọ ki yio fi 
le rù u lọ, tabi bi ibi ti OLUWA Ọlọrun rẹ yio 
yàn lati fi orukọ rẹ̀ si ba jìn jù fun ọ, nigbati 
OLUWA Ọlọrun rẹ ba bukún ọ: 

25 Njẹ ki iwọ ki o yi i si owo, ki iwọ ki o si 
dì owo na li ọwọ rẹ, ki o si lọ si ibi na, ti 
OLUWA Ọlọrun rẹ yio yàn. 

26 Ki iwọ ki o si ná owo na si ohunkohun ti 
ọkàn rẹ ba fẹ̀, si akọmalu, tabi agutan, tabi 
ọti—Wainíi, tabi ọti lile kan, tabi si ohunkohun 
ti ọkàn rẹ ba fẹ: ki iwọ ki o si ma jẹ nibẹ̀ ni— 
Waju OLUWA Ọlọrun rẹ, ki iwọ ki o si ma yẹ, 
iwọ, ati awọn ara ile rẹ: 

27 Ati ọmọ Lefi ti mbẹ ninu ibode rẹ; iwọ kò 
gbọdọ kò ọ silẹ; nitoriti kò ní ipín tabi iní pẹlu rẹ. 

28 Ti opin ọdún mẹta ni ki iwọ ki o mú 
gbogbo idamẹwa ìbisi rẹ wa li ọdún na, ki iwọ 
ki o si gbé e kalẹ ninu ibode rẹ: 

29 Ati ọmọ Lefi, nitoriti kò ní ipín tabi iní 
pẹlu rẹ, ati alejò, ati alainibaba, ati opô, ti 
mbẹ ninu ibode rẹ, yio wá, nwọn o si jẹ nwọn 
o si yé; ki OLUWA Ọlọrun rẹ ki o le bukún ọ 


ninu gbogbo iṣẹ ọwò rẹ ti iwọ nṣe. 
l 5 1 LẸHIN ọdún mejemeje ni ki iwọ ki 
o ma ṣe ijọwọlọwọ. 

2Ọna ijọwọlọwọ na si li eyi: gbogbo 
onigbese ti o wín ẹnikeji rẹ̀ ni nkan ki o jọwọ 
rẹ̀ lọwọ; ki o ma ṣe fi agbara bere rẹ̀ lọwọ 
ẹnikeji rẹ̀, tabi lọwọ arakunrin rẹ̀; nitoriti a pẹ̀ 
e ni ijọwọlọwọ OLUWA. 

3 Iwọ le fi agbara bẹ̀re lọwọ alejò: ṣugbọn 
eyiti ṣe tirẹ ti mbẹ li ọwô arakunrin rẹ, ni ki 
iwọ ki o jọwọ rẹ̀ lọwọ. 

4 Ṣugbọn ki yio sí talaka ninu nyin; (nito— 


ripe OLUWA yio busi i fun ọ pupò ni ilẹ na, ti 
OLUWA Ọlọrun rẹ fi fun ọ ni iní lati gbà a;) 

5Kìkí bi iwọ ba fi ifarabalẹ fetisi ohùn 
OLUWA Ọlọrun rẹ, lati ma kiyesi gbogbo ofin 
yi, ti mo filelẹ li aṣẹ fun ọ li oni lati ṣe. 

6 Nitoripe OLUWA Ọlọrun rẹ yio busi i fun ọ, 
bi o ti ṣe ileri fun ọ: iwọ o si ma wín ọpọlọpọ 
orilẹ—ẹ̀de, ṣugbọn iwọ ki yio tọrọ; iwọ o si ma 
ṣe olori òpọlọpọ orilẹ—ẹ̀de, ṣugbọn nwọn ki yio 
ṣe olori rẹ. 

7 Bi talakà kan ba mbẹ ninu nyin, ọkan 
ninu awọn arakunrin rẹ, ninu ibode rẹ kan, 
ni ilẹ rẹ ti OLUWA Ọlọrun rẹ fi fun ọ, ki iwọ ki 
o máṣe mu àiya rẹ le si i, bẹni ki iwọ ki o 
máṣe há ọwé rẹ si talaka arakunrin rẹ: 

8 Sugbọn lilà ni ki iwọ ki o là ọwé rẹ fun u, 
ki iwọ ki o si wín i li ọpọlọpọ tô fun ainí rẹ̀, li 
ohun ti nfẹ. 

9 Ma kiyesara ki ìro buburu kan ki o máṣe sí 
ninu aiya rẹ, wipe, Ọdún keje, ọdún ijọwọlọwọ 
sunmọtosi; oju rẹ a si buru si arakunrin rẹ ta— 
lakà, ti iwọ kò si fun u ni nkan; on a si kigbe pẹ̀ 
OLUWA nitori rẹ, a si di ẹ̀ṣẹ fun ọ. 

10 Ki iwọ ki o fi fun u nitôtọ, ki inu rẹ ki o 
máṣe báàjé nigbati iwọ ba fi fun u: nitoripe ni— 
tori nkan yi ni OLUWA Ọlọrun rẹ yio busi i fun 
ọ ni gbogbo iṣẹ rẹ, ati ni gbogbo ohun ti iwọ 
ba dá ọwé rẹ lé. 

11 Nitoripe talakà kò le tán ni ilẹ na: nitori— 
na ni mo ṣe paṣẹ fun ọ, wipe, Ki iwọ ki o là 
ọwé rẹ fun arakunrin rẹ, fun talakà rẹ, ati fun 
alainí rẹ, ninu ilẹ rẹ. 

12 Ati bi a ba tà arakunrin rẹ kan fun ọ, 
ọkunrin Heberu, tabi obinrin Heberu, ti o si 
sìn ọ li ọdún mẹfa; njẹ li ọdún keje ki iwọ ki o 
rán a lọ kuro lọdọ rẹ li ominira. 

13 Nigbati iwọ ba si nrán a lọ li ominira kuro 
lọdọ rẹ, iwọ kò gbọdọ jẹ ki o lọ li ọwọ ofo: 

14 Ki iwọ ki o pẹ̀se fun u li òpọlọpọ lati inu 
agbo-ẹran rẹ Wá, ati lati ilẹ—ipakà rẹ, ati lati 
ibi ifunti rẹ, ninu eyiti OLUWA Ọlọrun rẹ fi 
bukún ọ ni ki iwọ ki o fi fun u. 

15 Ki iwọ ki o si ranti pe, iwọ a ti ma ṣe ẹrú ni 
ilẹ Egipti, ati pe OLUWA Ọlọrun rẹ si gbà ọ silẹ: 
nitorina ni mo ṣe fi aṣẹ nkan yi lelẹ fun ọ li oni. 

16 Yio si ṣe, bi o ba wi fun ọ pe, Emi ki yio 
jade lọ kuro lọdọ rẹ; nitoriti o fẹ ọ ati ile rẹ, 
nitoriti o dara fun u lọdọ rẹ; 

17 Nigbana ni ki iwọ ki o mú olu kan, ki iwọ 
ki o si fi lu u li etí mé ara ilẹkun, ki on ki o si 
ma ṣe ọmọ-ọdọ rẹ lailai. Ati ọmọ-ọdọ rẹ 
obinrin ni ki iwọ ki o ṣe bẹ si gẹgẹ. 

18 Ki o máṣe ro ọ loju, nigbati iwọ ba rán a li 


157 


ominira lọ kuro lọdọ rẹ; nitoriti o ni iye lori to 
alagbaṣe meji ni sísìn ti o sìn ọ li ọdún mẹfa: 
OLUWA Ọlọrun rẹ yio si busi i fun ọ ninu 
gbogbo ohun ti iwọ nṣe. 

18 Gbogbo akôbi akọ ti o ti inu ọwọ—ẹran rẹ 
ati inu agbo—eran rẹ wá, ni ki iwọ ki o 
yàsi—mimé, fun OLUWA Ọlọrun rẹ: iwọ kò 
gbọdọ fi akọbi ninu akọmalu rẹ ṣe iṣẹ kan, 
bẹ̀ni iwọ kò gbọdọ rẹrun akẹ̀bi agutan rẹ, 

20 Ki iwọ ki o ma jẹ ẹ niwaju OLUWA Ọlọ— 
run rẹ li ọdọdún, ni ibi ti OLUWA yio yàn, iwọ, 
ati awọn ara ile rẹ. 

21 Bi abùku kan ba si wà lara rẹ̀, bi o mukun 
ni, bi o fọju ni, tabi bi o ni abùku buburu kan, 
ki iwọ ki o máṣe fi rubọ si OLUWA Ọlọrun rẹ. 

22 Ki iwọ ki o jẹ ẹ ninu ibode rẹ: alaimé ati 
ẹni ti o mQ ni ki o jẹ ẹ bakanna, bi esuwo, ati 
bi agbọnrin. 

23 Kìki iwọ kò gbọdọ jẹ ẹ̀jẹ rẹ̀; ki iwọ ki o dà 
a silẹ bi omi. 


l Ô tIWỌ ma kiyesi oṣù Abibu, ki o si 

ma pa ajọ irekọja mò si OLUWA Ọlọ— 
run rẹ: nitoripe li oṣù Abibu ni OLUWA Ọlọ— 
run rẹ mú ọ lati ilẹ Egipti jade wa li oru. 

2 Nitorina ki iwọ ki o ma pa ẹran irekọja si 
OLUWA Ọlọrun rẹ, ninu agbo—ẹran ati ninu 
ọwọ-ẹran, ni ibi ti OLUWA yio yàn lati fi orukọ 
rẹ̀ si. 

3Iwọ kò gbọdọ jẹ àkara wiwu pẹlu rẹ̀; ijẹ 
meje ni iwọ o fi jẹ àkara alaiwu pẹlu rẹ̀, ani 
onjẹ ipọnju; nitoripe iwọ ti ilẹ Egipti jade wá 
ni kanjukanju: ki iwọ ki o le ma ranti ọjẹ̀ ti 
iwọ ti ilẹ Egipti jade wa, li ọjẹ aiye rẹ gbogbo. 

4Ki a má si ṣe ri àkara wiwu lọdọ rẹ li 
àgbegbe rẹ gbogbo ni ijẹ meje; bẹni ki ohun 
kan ninu ẹran ti iwọ o fi rubọ li ọjọ kini li 
aṣalẹ, ki o máṣe kù di owurọ. 

S$ Ki iwọ ki o máṣe pa ẹran irekọja na ninu 
ibode rẹ kan, ti OLUWA Ọlọrun rẹ fi fun ọ: 

6Ṣugbọn bikoṣe ni ibi ti OLUWA Ọlọrun rẹ 
yio yàn lati fi orukọ rẹ̀ si, nibẹ̀ ni ki iwọ ki o 
pa ẹran irekọja na li aṣalẹ, nigba ìwọ—òrùn, li 
akokò ti iwọ ti ilẹ Egipti jade wá. 

7 Ki iwọ ki o si sun u, ki iwọ ki o si jẹ ẹ ni 
ibi ti OLUWA Ọlọrun rẹ yio yàn: ki iwọ ki o si 
pada li owurọ, ki o si lọ sinu ag6 rẹ. 

8 Ijẹ mẹfa ni iwọ o fi jẹ àkara alaiwu: ati ni 
ijẹ keje ki ajọ kan ki o wà fun OLUWA Ọlọrun 
rẹ; ninu rẹ̀ iwọ kò gbọdọ ṣe iṣẹ kan. 

sSỌsẹ meje ni ki iwọ ki o kà fun ara rẹ: 
bẹ̀rẹsi ati kà ọsẹ meje na lati ìgba ti iwọ ba tẹ̀ 
doje bò ọkà. 


DEUTERONOMI 15—17 
10 Ki iwọ ki o si pa ajọ òsẹ mọ si OLUWA Ọlọ— 
run rẹ pẹlu ọrẹ ifé—atinuwa ọwò rẹ, ti iwọ o fi 
fun u, gẹgẹ bi OLUWA Ọlọrun rẹ ti busi i fun ọ: 
ti Ki iwọ ki o si ma yò niwaju OLUWA 
Ọlọrun rẹ, iwọ, ati ọmọ rẹ ọkunrin, ati ọmọ 
rẹ obinrin, ati ọmọ-ọdọ rẹ ọkunrin, ati 
ọmọ-ọdọ rẹ obinrin, ati ọmọ Lefi ti mbẹ ninu 
ibode rẹ, ati alejò, ati alainibaba, ati opô, ti 
mbẹ lárin rẹ, ni ibi ti OLUWA Ọlọrun rẹ yio 
gbé yàn, lati fi orukọ rẹ̀ si. 

12Ki iwọ ki o si ma ranti pe, ẹrú ni iwọ ti j€ ni 
Egipti: ki iwọ ki o si ma kiyesi ati ṣe ìlana wọnyi. 

13 Ki iwọ ki o si ma pa ajọ agô mò li ọjò 
meje, lẹhin ìgba ti iwọ ba ṣe ipalẹmọ ilẹ—ipa— 
kà rẹ ati ibi—ifunti rẹ. 

14 Ki iwọ ki o si ma yò ninu ajọ rẹ, iwọ, ati 
ọmọ rẹ ọkunrin, ati ọmọ rẹ obinrin, ati ọmọ— 
ọdọ rẹ ọkunrin, ati ọmọ—ọdọ rẹ obinrin, ati 
ọmọ Lefi, ati alejò, ati alainibaba, ati opú, ti 
mbẹ ninu ibode rẹ. 

15 Ijẹ meje ni ki iwọ ki o fi ṣe ajọ si OLUWA 
Ọlọrun rẹ ni ibi ti OLUWA yio yàn: nitoriti 
OLUWA Ọlọrun rẹ yio busi i fun ọ ni gbogbo 
asunkún rẹ, ati ninu gbogbo iṣẹ ọwọ rẹ, nito— 
rina ki iwọ ki o ma yò nitôtọ. 

16 Lẹmẹta li ọdún ni ki gbogbo awọn ọkun— 
rin rẹ ki o farahàn niwaju OLUWA Ọlọrun rẹ, 
ni ibi ti on o gbé yàn; ni ajọ àkara alaiwu, ati 
ni ajọ ẹsẹ, ati ni ajọ agô: ki nwọn ki o má si ṣe 
ṣánwọ wá iwaju OLUWA: 

17 Ki olukuluku ki o mú ọrẹ wá bi agbara rẹ̀ 
ti to, gẹgẹ bi ibukún OLUWA Ọlọrun rẹ ti o fi 
fun ọ. 

18 Awọn onidajọ ati awọn ijoye ni ki iwọ ki 
o fi jẹ ninu ibode rẹ gbogbo, ti OLUWA Ọlọrun 
rẹ fi fun ọ, gẹgẹ bi ẹ̀ya rẹ: ki nwọn ki o si ma 
ṣe idajọ awọn enia na li ododo. 

18 Iwọ kò gbọdọ lẹ idajọ; iwọ kò gbọdọ ṣe 
ojuṣaju enia: bẹni iwọ kò gbọdọ gbà ẹ̀bun; ni— 
toripe ẹ̀bun ni ifẹ ọlọgbún li oju, on a si yi òrọ 
olododo po. 

20 Eyiti iṣe ododo patapata ni ki iwọ ki o ma 
tò lẹhin, ki iwọ ki o le yẹ̀, ki iwọ ki o si ní ilẹ 
na ti OLUWA Ọlọrun rẹ fi fun ọ. 

21 Iwọ kò gbọdọ rì igi oriṣa kan sunmọ pẹpẹ 
OLUWA Ọlọrun rẹ, ti iwọ o mọ fun ara rẹ. 

22 Bẹ̀ni iwọ kò gbọdọ gbé ọwọn kan kalẹ 
fun ara rẹ: ti OLUWA Ọlọrun rẹ korira. 


l 7 IWỌ kò gbọdọ fi akọmalu, tabi 

agutan, ti o lí àbuku, tabi ohun bu— 
buru kan rubọ si OLUWA Ọlọrun rẹ: nitoripe 
irira ni si OLUWA Ọlọrun rẹ. 


DEUTERONONI 17, 18 

2Bi a ba ri lárin nyin, ninu ibode rẹ kan ti 
OLUWA Ọlọrun rẹ fi fun ọ, ọkunrin tabi 
obinrin ti nṣe nkan buburu li oju OLUWA 
Ọlọrun rẹ, ni rire majẹmu rẹ̀ kọja, 

3 Ti o si lọ ti o nsìn ọlọrun miran, ti o si 
mbọ wọn, iba ṣe ôrùn, tabi oṣupa, tabi ọkan 
ninu ogun ọrun, ti emi kò palaṣẹ; 

4 Ti a ba si wi fun ọ, ti iwọ si ti gbẹ, ti iwọ si 
Wádi rẹ̀ rere, si kiyesi i, ti o jasi otitọ, ti ohun 
na si daniloju pe, a ṣe irú irira yi ni Israeli; 

5 Nigbana ni ki iwọ ki o mú ọkunrin tabi 
obinrin na, ti o ṣe ohun buburu yi jade wá, si 
ibode rẹ, ani ọkunrin tabi obinrin na, ki iwọ 
ki o si sọ wọn li okuta pa. 

6 Li ẹnu ẹlẹri meji, tabi ẹlẹri mẹta, li a o pa 
ẹniti o yẹ si ikú; ṣugbọn li ẹnu ẹlẹri kan, a ki 
yio pa a. 

7Ọw9 awọn ẹlẹri ni yio tẹ̀te wà lara rẹ̀ lati 
pa a, lẹhin na ọwé gbogbo enia. Bẹni iwọ o si 
mú ìwabuburu kuro lárin nyin. 

88Bi ẹjẹ kan ba ṣoro jù fun ọ lati dá, lárin ẹ̀jẹ 
on ẹ̀jẹ, lárin òran on òran, ati lárin ìluni ati 
ìluni, ti iṣe ran iyàn ninu ibode rẹ, nigbana 
ni ki iwọ ki o dide, ki o si gòke lọ si ibi ti 
OLUWA Ọlọrun rẹ yio yàn; 

9 Ki iwọ ki o si tọ awọn alufa, awọn ọmọ 
Lefi lọ, ati onidajọ ti yio wà li ọjé wọnni: ki o 
si bẹ̀re; nwọn o si fi òrọ idajọ hàn ọ: 

10 Ki iwọ ki o si ṣe bi ọrọ idajọ, ti awọn ará 
ibi ti OLUWA yio yàn na yio fi hàn ọ; ki iwọ ki 
o si ma kiyesi ati ma ṣe gẹgẹ bi gbogbo eyiti 
nwọn kẹ ọ: 

11 Gẹgẹ bi òrọ ofin ti nwọn o kẹ ọ, ati gẹgẹ 
bi idajọ ti nwọn o wi fun ọ, ni ki iwọ ki o ṣe: 
ki iwọ ki o máṣe yà si ọwọ ọtún, tabi si òsi, 
kuro li òrọ ti nwọn o fi hàn ọ. 

12 Ọkunrin na ti o ba si fi igberaga ṣe e, ti 
kò fẹ̀ gbẹ ti alufa na, ti o duro lati ma ṣe iṣẹ 
alufa nibẹ̀ niwaju OLUWA Ọlọrun rẹ, tabi lati 
gbé ti onidajọ na, ani ọkunrin na yio kú: iwọ o 
si mú ìwabuburu kuro ni Israeli. 

13 Gbogbo enia yio si gbé, nwọn o si bẹ̀ru, 
nwọn ki yio si gberaga mQ. 

14 Nigbati iwọ ba dé ilẹ na ti OLUWA Ọlọrun 
rẹ fi fun ọ, ti Ìwọ ba si gbá a, ti iwọ ba si joko 
ninu rẹ̀, ti iwọ o si wipe, Emi o fi ọba jẹ lori mi, 
gẹgẹ bi gbogbo awọn orilẹ—ẹ̀de ti o 'yi mi ká; 

15 Kìki ẹniti OLUWA Ọlọrun rẹ yio yàn, ni ki 
iwọ ki o fi jọba lori rẹ: ọkan ninu awọn ara— 
kunrin rẹ ni ki iwọ ki o fi jọba lori rẹ: ki iwọ ki 
o máṣe fi alejò ṣe olori rẹ, ti ki iṣe arakunrin rẹ. 

16 Ṣugbọn on kò gbọdọ kú ẹṣin jọ fun ara rẹ̀, 
bẹni ki o máṣe mu awọn enia pada lọ si Egip— 


158 


ti, nitori ki o ba le kú ẹṣin jọ: nitori OLUWA ti 
wi fun nyin pe, Ẹnyin kò gbọdọ tun pada lọ li 
òna na mẹ. 

17 Bẹni ki o máṣe ké obinrin jọ fun ara rẹ̀, ki 
àiya rẹ̀ ki o má ba yipada: bẹni ki o máṣe kò 
fadakà tabi wurá jọ fun ara rẹ̀ li ọpọlọpọ. 

18 Yio si ṣe, nigbati o ba joko lori itẹ ijọba 
Tẹ̀, ki on ki o si kọ iwé ofin yi sinu iwé kan fun 
ara rẹ̀, lati inu eyiti mbẹ niwaju awọn alufa 
awọn ọmọ Lefi: 

19 Yio si wà lọdọ rẹ̀, on o si ma kà ninu rẹ̀ li 
ọjẹ aiye rẹ̀ gbogbo: ki o le ma kẹ ati bẹ̀ru 
OLUWA Ọlọrun rẹ̀, lati ma pa gbogbo òrọ ofin 
yi m€ ati ilana wọnyi, lati ma ṣe wọn: 

20 Ki àiya rẹ̀ ki o má ba gbega jù awọn ara— 
kunrin rẹ̀ lọ, ati ki o má ba yipada kuro ninu 
ofin na, si ọwọ ọtún, tabi si òsi: ki on ki o le 
mu ọjẹ̀ rẹ̀ pẹ ni ijọba rẹ̀, on, ati awọn ọmọ rẹ̀, 


larin Israeli. 
1 8 1AWỌN alufa, awọn ọmọ Lefi, ani 
gbogbo ẹ̀ya Lefi, ki yio ní ipín tabi iní 
pẹlu Israeli: ki nwọn ki o ma jẹ ẹbọ OLUWA ti 
a fi iná ṣe, ati iní rẹ̀ ni ki nwọn ki o ma jẹ. 

2 Nitorina ni nwọn ki yio ṣe ni iní lárin 
awọn arakunrin wọn: OLUWA ni iní wọn, bi o 
ti wi fun wọn. 

3 Eyi ni yio si ma jẹ ipín awọn alufa lati ọdọ 
awọn enia wá, lati ọdọ awọn ti o ru ẹbọ, iba 
ṣe akọ—malu tabi agutan, ki nwọn ki o si fi 
apa fun alufa, ati ẹrẹkẹ mejeji ati àpo. 

4 Akôso ọkà rẹ pẹlu, ati ti ọti—waini rẹ, ati 
ti orôro rẹ, ati akẹrẹ irun agutan rẹ, ni ki iwọ 
ki o fi fun u. 

5 Nitori OLUWA Ọlọrun rẹ li o yàn a ninu 
gbogbo awọn ẹ̀ya rẹ, lati ma duro ṣe iṣẹ—ìsin 
li orukọ OLUWA, on ati awọn ọmọ rẹ̀ lailai. 

6 Ati bi ọmọ Lefi kan ba ti inu ibode rẹ kan 
wá, ni gbogbo Israeli, nibiti o gbé nṣe atipo, ti o 
si fi gbogbo ifẹ inu rẹ̀ wá si ibi ti OLUWA yio yàn; 

7 Njẹ ki o ma ṣe iṣẹ—ìsin li orukọ OLUWA 
Ọlọrun rẹ̀, bi gbogbo awọn arakunrin rẹ̀ awọn 
ọmọ Lefi, ti nduro nibẹ̀ niwaju OLUWA. 

8Ipín kanna ni ki nwọn ki o ma jẹ, làika 
eyiti o ní nipa tità ogún baba rẹ̀. 

9 Nigbati iwọ ba dé ilẹ na ti OLUWA Ọlọrun 
rẹ fi fun ọ, ki iwọ ki o máṣe kẹ ati ṣe gẹgẹ bi 
ìwa-irira awọn orilẹ—ẹ̀de wọnni. 

10 Ki a máṣe ri ninu nyin ẹnikan ti nmu ọmọ rẹ̀ 
ọkunrin, tabi ọmọ rẹ̀ obinrin là iná já, tabi ti nfẹ 
afọṣẹ, tabi alakiyesi—ìgba, tabi aṣefàiya, tabi ajẹ̀, 

11 Tabi atuju, tabi aba-iwin—gbìmọ, tabi oṣô, 
tabi abokulò. 


159 


12 Nitoripe gbogbo awọn ti nṣe nkan 
Wọnyi irira ni si OLUWA: ati nitori irira 
wọnyi ni OLUWA Ọlọrun rẹ ṣe lé wọn jade 
kuro niwaju rẹ. 

13 Ki iwọ ki o pé lọdọ OLUWA Ọlọrun rẹ. 

14 Nitori orilẹ-ẹ̀de wọnyi ti iwọ o gbà, 
nwọn fetisi awọn alakiyesi—ìgba, ati si awọn 
alafọṣẹ: ṣugbọn bi o ṣe tirẹ ni, OLUWA Ọlọrun 
rẹ kò gbà fun ọ bẹ. 

15 OLUWA Ọlọrun rẹ yio gbé woli kan dide 
fun ọ larin rẹ, ninu awọn arakunrin rẹ, bi 
emi; on ni ki ẹnyin ki o fetisi; 

l6 Gẹgẹ bi gbogbo eyiti iwọ bẹ̀re lọwọ 
OLUWA Ọlọrun rẹ ni Horebu li ọjẹ ajọ nì, 
Wipe, Máṣe jẹ ki emi tun gbé ohùn OLUWA 
Ọlọrun mi mẹ̀, bẹ̀ni ki emi ki o má tun ri iná 
nla yi mé; ki emi ki o mà ba kú. 

17 OLUWA si wi fun mi pe, Nwọn wi rere li 
eyiti nwọn sọ. 

18 Emi o gbé woli kan dide fun wọn larin 
awọn arakunrin wọn, bi iwọ; emi o si fi òrọ 
mi si i li ẹnu, on o si sọ fun wọn gbogbo eyiti 
mo palaṣẹ. 

19 Yio si ṣe, ẹniti kò ba fetisi ẹrọ mi ti on o 
ma sọ li orukọ mi, emi o bẹ̀re lọwọ rẹ̀. 

20 Ṣugbọn woli na, ti o kùgbu sọ ẹ̀rọ kan li 
orukọ mi, ti emi kò fi fun u li aṣẹ lati sọ, tabi ti o 
sòrọ li orukọ ọlọrun miran, ani woli na yio kú. 

21 Bi iwọ ba si wi li ọkàn rẹ pe, Bawo li awa 
o ṣe mò òrọ ti OLUWA kò sọ? 

22 Nigbati woli kan ba sòrọ li orukọ OLUWA, 
bi ohun na kò ba ri bẹ̀, ti kò ba si ṣẹ, eyinì li 
ohun ti OLUWA kò sọ: woli na li o fi ikùgbu 
sòrọ: ki iwọ ki o máṣe bẹ̀ru rẹ̀. 


1 Ọọ 1 NIGBATI OLUWA Ọlọrun rẹ ba ke 

awọn orilẹ—ẹ̀de wọnni kuro, ilẹ ẹniti 
OLUWA Ọlọrun rẹ fi fun ọ, ti iwọ si rọpò wọn, 
ti iwọ si joko ni ilu wọn, ati ni ile wọn; 

2Ki iwọ ki o yà ilu mẹta sọòtọ fun ara rẹ 
larin ilẹ rẹ, ti OLUWA Ọlọrun rẹ fi fun ọ lati ní. 

3 Ki iwọ ki o là òna kan fun ara rẹ, ki iwọ ki 
o si pín àgbegbe ilẹ rẹ si ipa mẹta, ti OLUWA 
Ọlọrun rẹ fi fun ọ lati ní, ki gbogbo apania ki o 
ma sá sibẹ̀. 

4 Eyi si ni Ọran apania, ti yio ma sá sibẹ̀, ki o 
le yẹ̀: ẹnikẹni ti o ba ṣeṣi pa ẹnikeji rẹ̀, ti on 
kò korira rẹ̀ tẹlẹrí; 

5 Bi nigbati enia ba WÒ inu igbô lọ pélu 
ẹnikeji rẹ̀ lati ke igi, ti o si fi ọwọ rẹ̀ gbé ake 
lati fi ke igi na lulẹ, ti ake si yọ kuro ninu erú, 
ti o si bà ẹnikeji rẹ̀, ti on kú; ki o salọ si ọkan 
ninu ilu wọnni, ki o si yẹ̀: 


DEUTERONOMI 18, 19 


6 Ki agbẹsan ẹ̀jẹ ki o má ba lepa apania na, 
nigbati ọkàn rẹ̀ gboná, ki o si lé e bá, nitoriti 
òna na jìn, a si pa a; nigbati o jẹ pe kò yẹ lati 
kú, niwọnbi on kò ti korira rẹ̀ tẹlẹrí. 

7 Nitorina emi fi aṣẹ fun ọ, wipe, Ki iwọ ki 
o yà ilu mẹta sọtọ fun ara rẹ. 

8 Ati bi OLUWA Ọlọrun rẹ ba sọ àgbegbe rẹ 
di nla, ti on ti bura fun awọn baba rẹ, ti o sì 
fun ọ ni gbogbo ilẹ na, ti o si ṣe ileri fun awọn 
baba rẹ; 

9 Bi iwọ ba pa gbogbo ofin yi mQ lati ma ṣe 
e, ti mo filelẹ li aṣẹ fun ọ li oni, lati ma fé 
OLUWA Ọlọrun rẹ, ati lati ma rìn titi li òna rẹ̀; 
nigbana ni ki iwọ ki o fi ilu mẹta kún u si i fun 
ara rẹ, pẹlu mẹta wọnyi; 

10 Ki a má ba tà ẹ̀jẹ alaiṣẹ̀ silẹ ninu ilẹ rẹ, ti 
OLUWA Ọlọrun rẹ fi fun ọ ni iní, ki ẹ̀jẹ ki o má 
ba wà li ọrùn rẹ. 

11 Ṣugbọn bi ọkunrin kan ba korira ẹnikeji 
Tẹ̀, ti o si ba dẹ̀ e, ti o si dide si i, ti o si lù u li 
alupa, ti o si kú, ti on si salọ sinu ọkan ninu 
ilu wọnyi: 

12 Njẹ ki awọn àgba ilu rẹ̀ ki o ránni ki 
nwọn ki o si mú u ti ibẹ̀ wá, ki nwọn ki o si fà 
a lé agbẹsan ẹ̀jẹ lọwọ ki o ba le kú. 

13 Ki oju rẹ ki o máṣe ṣanu fun u, ṣugbọn ki 
iwọ ki o mú ẹ̀jẹ alaiṣẹ̀ kuro lori Israeli, ki o si 
le dara fun ọ. 

14 Iwọ kò gbọdọ yẹ̀ àla ẹnikeji rẹ, ti awọn 
ara iṣaju ti pa ni ilẹ iní rẹ ti iwọ o ní, ni ilẹ na 
ti OLUWA Ọlọrun rẹ fi fun ọ lati ní. 

15 Ki ẹlẹri kanṣoṣo ki o máṣe dide jẹri tì 
enia nitori aiṣedede kan, tabi nitori ẹ̀ṣẹ kan 
ninu ẹ̀ṣẹ ti o ba ṣẹ̀: li ẹnu ẹlẹri meji, tabi li 
ẹnu ẹlẹri mẹta, li ran yio fẹsẹmulẹ. 

16 Bi ẹlẹri eké ba dide si ọkunrin lati jẹri tì i 
li ohun ti kò tẹ̀: 

17 Njẹ ki awọn ọkunrin mejeji na lárin ẹniti 
òrọ iyàn na gbé wà, ki o duro niwaju OLUWA, 
niwaju awọn alufa ati awọn onidajọ, ti yio wà 
li ọjọ wọnni, 

18 Ki awọn onidajọ na ki o si tòsẹ rẹ̀ pẹlẹpẹ— 
lẹ: si kiyesi i bi ẹlẹri na ba ṣe ẹlẹri eké, ti o si 
Jẹri—eké si arakunrin rẹ̀; 

18 Njẹ ki ẹnyin ki o ṣe si i, bi on ti rò lati ṣe 
si arakunrin rẹ̀: bẹni iwọ o si mú ìwa—buburu 
kuro larin nyin. 

20 Awọn ti o kù yio si gbẹ, nwọn o si bẹ̀ru, 
nwọn ki o si tun hù irú ìwa—buburu bẹ̀ mọ 
larin nyin. 

21 Ki oju rẹ ki o má si ṣe ṣanu; ẹmi fun ẹmi, 
oju fun oju, ehín fun ehín, ọwọ fun ọwé, ẹsẹ̀ 
fun ẹsẹ̀. 


DEUTERONOMH 20, 21 
20 1 NIGBATI iwọ ba jade ogun si awọn 

ọtá rẹ, ti iwọ si ri ẹṣin, ati kẹké—ogun, 
ati awọn enia ti o pò jù ọ, máṣe bẹ̀ru wọn: ni— 
tori OLUWA Ọlọrun rẹ wa pẹlu rẹ, ti o mú ọ lati 
ilẹ Egipti jade wá. 

2 Yio si ṣe, nigbati ẹnyin ba sunmọ ogun na, 
ki alufa ki o sunmọtosi, ki o si sòrọ fun awọn 
enia. 

3 Ki o si wi fun wọn pe, Gbé, Israeli, li oni 
ẹnyin sunmọ ogun si awọn ọtá nyin: ẹ máṣe 
jẹ ki àiya nyin ki o ṣojo, ẹ máṣe bẹ̀ru, ẹ má si 
ṣe wariri, bẹ̀ni ẹ má si ṣe fòya nitori wọn; 

4 Nitoripe OLUWA Ọlọrun nyin ni mbá nyin 
lọ, lati bá awọn ọtá nyin jà fun nyin, lati gbà 
nyin là. 

5 Ki awọn olori—ogun ki o si sọ fun awọn 
enia, pe, Ọkunrin wo li o kọ ile titun, ti kò ti 
ikú si i? jẹ ki o pada lọ si ile rẹ̀, ki on ki o má ba 
kú li ogun na, ki ọkunrin miran ki o má ba kú si i. 

6 Ati ọkunrin wo li o gbìn ọgbà—àjara, ti kò 
si ti ijẹ ninu rẹ̀? jẹ ki on pẹlu ki o pada lọ si ile 
rẹ̀, ki on ki o má ba kú li ogun na, ki ọkunrin 
miran ki o má ba jẹ ẹ. 

7 Ati ọkunrin wo li o fẹ iyawo, ti kò ti igbé 
e? jẹ ki o pada lọ si ile rẹ̀, ki on ki o má ba kú 
li ogun na, ki ọkunrin miran ki o má ba gbé e. 

8 Ki awọn olori—ogun ki o si sọ fun awọn 
enia na si i, ki nwọn ki o si wipe, Ọkunrin wo 
li o wa ti o bẹ̀ru ti o si nṣojo? jẹ ki o pada lọ si 
ile rẹ̀, ki aiya awọn arakunrin rẹ̀ ki o má ba 
ṣojo pẹlu bi aiya tirẹ̀. 

9 Yio si ṣe, nigbati awọn olori—ogun ba pari 
òrọ sisọ fun awọn enia tán, ki nwọn ki o si fi 
awọn balogun jẹ lori awọn enia na. 

10 Nigbati iwọ ba sunmọ ilu kan lati bá a jà, 
nigbana ni ki iwọ ki o fi alafia lò ọ. 

11 Yio si ṣe, bi o ba da ọ lohùnn alafia, ti o si 
ṣilẹkun silẹ fun ọ, njẹ yio ṣe, gbogbo awọn 
enia ti a ba bá ninu rẹ̀, nwọn o si ma jẹ ọlọsin 
fun ọ, nwọn o si ma sìn ọ. 

12 Bi kò ba si fẹ bá ọ ṣe alafia, ṣugbọn bi o ba 
fẹ bá ọ jà, njẹ ki iwọ ki o dúti i: 

13 Nigbati OLUWA Ọlọrun rẹ ba fi i lé ọ 
lọwọ, ki iwọ ki o si fi oju idà pa gbogbo ọkun— 
rin ti mbẹ ninu rẹ̀: 

14Ṣugbọn awọn obinrin, ati awọn ọmọ 
wẹ̀wẹ ati ohun—òsin, ati ohun gbogbo ti mbẹ 
ni ilu na, ani gbogbo ikogun rẹ̀, ni ki iwọ ki o 
ká fun ara rẹ; ki iwọ ki o si ma jẹ ikogun awọn 
ọtá rẹ, ti OLUWA Ọlọrun rẹ fi fun ọ. 

15 Bayi ni ki iwọ ki o ṣe si gbogbo ilu ti o 
jìna rére si ọ, ti ki iṣe ninu ilu awọn orilẹ—ẹde 
wọnyi. 


4160 


16 Ṣugbọn ninu ilu awọn enia wọnyi, ti 
OLUWA Ọlọrun rẹ fi fun ọ ni iní, ki iwọ ki o 
máṣe da ohun kan si ti o nmí: 

17 Ṣugbọn ki iwọ ki o pa wọn run patapata; 
awọn ọmọ Hitti, ati awọn Amori, awọn ara 
Kenaani, ati awọn Perissi, awọn Hifi, ati awọn 
Jebusi; bi OLUWA Ọlọrun rẹ ti paṣẹ fun ọ: 

18 Ki nwọn ki o má ba kẹ nyin lati ma ṣe bi 
gbogbo iṣẹ—irira wọn, ti nwọn ti nṣe si awọn 
oriṣa wọn; ẹnyin a si ṣẹ̀ bẹ si OLUWA Ọlọrun 
nyin. 

15 Nigbati iwọ ba dúfì ilu kan pẹ titi, lati bá 
a jà lati kô o, ki iwọ ki o máṣe run igi tutù rẹ̀ 
ni yiyọ ake tì wọn; nitoripe iwọ le ma jẹ ninu 
wọn, iwọ kò si gbọdọ ke wọn lulẹ; nitori igi 
igbẹ ha ṣe enia bi, ti iwọ o ma dòtí i? 

20 Kìkì igi ti iwọ mò pe nwọn ki iṣe igi jijẹ, 
on ni ki iwọ ki o run, ki o si ke lulẹ; kì iwọ ki o 
si sọ agbàra tì ilu na ti mbá ọ jà, titi a o fi ṣé ẹ. 

1 BI a ba ri ẹnikan ti a pa ni ilẹ na ti 


2 l OLUWA Ọlọrun rẹ fi fun ọ lati gbà a, 
ti o dubulẹ ni igbé, ti a kò si mò ẹniti o pa a: 

2 Nigbana ni ki awọn agba rẹ ati awọn oni— 
dajọ rẹ ki o jade wá, ki nwọn ki o si wọn jijìna 
awọn ilu ti o yi ẹniti a pa na ká. 

3Yio si ṣe, pe ilu ti o sunmọ ẹniti a pa na, 
ani awọn àgba ilu na ki nwọn mú ẹgbọrọ 
abo—malu kan, ti a kò fi ṣiṣẹ rí, ti kò si fà ninu 
àjaga rí; 

4Ki awọn àgba ilu na ki o mú ẹgbọrọ 
abo—malu na sọkalẹ wá, si afonifoji ti o ní omi 
ṣiṣàn kan, ti a kò ro ti a kò si gbìn, ki nwọn ki 
o si ṣé ọrun ẹgbọrọ abomalu na nibẹ̀ li afoni— 
foji na: 

5 Awọn alufa, awọn ọmọ Lefi yio si sunm— 
ọtosi; nitoripe awọn ni OLUWA Ọlọrun rẹ yàn 
lati ma ṣe iṣẹ—ìsin fun u, ati lati ma sure li 
orukọ OLUWA; nipa òrọ wọn li a o ti ma wadi 
òran iyàn ati òran lilú: 

6 Ati gbogbo awọn agba ilu nì, ti o sunmọ ẹniti 
a pa na, ki nwọn ki o wẹ̀ ọwọ wọn sori ẹgbọrọ 
abo—malu na, ti a ṣẹ li ọrùn li afonifoji nì: 

7 Ki nwọn ki o si dahùn wipe, ỌWwé wa kò 
tà ẹ̀jẹ yi silẹ, bẹli oju wa kò ri i. 

8 OLUWA, darijì Israeli awọn enia rẹ, ti iwọ 
ti ràpada, ki o má si ṣe kà ẹ̀jẹ alaiṣẹ̀ si ọrùn 
Israeli awọn enia rẹ. A o si dari ẹ̀jẹ na jì wọn. 

9 Bẹni iwọ o si mú ẹ̀jẹ alaiṣẹ̀ kuro lárin nyin, 
nigbati iwọ ba nṣe eyiti o tẹ li oju OLUWA. 

10 Nigbati iwọ ba jade ogun si awọn ọtá rẹ, 
ti OLUWA Ọlọrun rẹ si fi wọn lé ọ lọwọ, ti iwọ 
si dì wọn ni igbekun; 


161 


tI Ti iwọ ba si ri ninu awọn igbẹsin na 
arẹwà obinrin, ti iwọ si ní ifẹ si i, pe ki iwọ ki 
o nfi li aya rẹ; 

12 Nigbana ni ki iwọ ki o mú u wá sinu ile 
rẹ; ki on ki o si fá ori rẹ̀, ki o si ré ekanna rẹ̀; 

13 Ki o si bò aṣọ igbẹsin rẹ̀ kuro lara rẹ̀, ki o si 
joko ninu ile rẹ, ki o sọkun baba rẹ̀, ati iya rẹ̀ li 
oṣù kan tòtọ: lẹhin igba na ki iwọ ki o wọle tò ọ, 
ki o si ma ṣe ọkọ rẹ̀, on a si ma ṣe aya rẹ. 

14 Bi o ba si ṣe, ti on kò ba wù ọ, njẹ ki iwọ 
ki o jẹ ki o ma lọ si ibi ti o fé; ṣugbọn iwọ kò 
gbọdọ tà a rára li owo, iwọ kò gbọdọ lò o bi 
ẹrú, nitoriti iwọ ti tẹ ẹ logo. 

15 Bi ọkunrin kan ba si lí aya meji, ti o fé 
ọkan ti o si korira ekeji, ti nwọn si bi ọmọ fun 
u, ati eyiti o fẹ ati eyiti o korira; bi akébi ọmọ 
na ba ṣe ti ẹniti o korira; 

16 Yio si ṣe, li ọjú ti o ba fi awọn ọmọ rẹ̀ 
jogún ohun ti o ní, ki o máṣe fi ọmọ obinrin ti 
o fẹ̀ ṣe akébi ni ipò ọmọ obinrin ti o korira, ti 
iṣe akébi: 

17 Ṣugbọn ki o jẹwọ ọmọ obinrin ti o korira 
li akQbi, ni fifi ipín meji fun u ninu ohun 
gbogbo ti o ní: nitoripe on ni ipilẹṣẹ agbara rẹ̀; 
itọsi akẹ̀bi ni tirẹ̀. 

18 Bi ọkunrin kan ba lí ọmọkunrin kan ti o 
ṣe agídi ati alaigbọran, ti kò gba ohùn baba rẹ̀ 
gbé, tabi ohún iya rẹ̀, ati ti nwọn nà a, ti kò sí 
fẹ gbà tiwọn gbé: 

19 Nigbana ni ki baba rẹ̀ ati iya rẹ̀ ki o mú u, 
ki nwọn ki o si fà a jade tò awọn àgba ilu rẹ̀ 
Wá ati si ibode ibujoko rẹ̀; 

20 Ki nwọn ki o si wi fun awọn àgba ilu rẹ̀ 
pe, Ọmọ wa yi, alagídi ati alaigbọran ni, on kò 
fẹ̀ gbô ohùn wa; ọjẹun ati ọmuti ni. 

21 Ki gbogbo awọn ọkunrin ilu rẹ̀ ki o sọ ọ li 
okuta pa: bẹni ki iwọ ki o mú ìwa—ibi kuro 
lárin nyin; gbogbo Israeli a si gbQ, nwọn a si 
bẹ̀ru. 

22 Bi ọkunrin kan ba dá ẹ̀ṣẹ kan ti o yẹ si 
ikú, ti a si pa a, ti iwọ si so o lori igi; 

23 Ki okú rẹ̀ ki o máṣe gbé ori igi ni gbogbo 
oru, ṣugbọn bi o ti wù ki o ṣe ki iwọ ki o sin i 
li ọjẹ na; nitoripe ẹni egún Ọlọrun li ẹniti a 
so; ki iwọ ki o má ba bà ilẹ rẹ jẹ̀, ti OLUWA 
Ọlọrun rẹ fi fun ọ ni iní. 


22 1IWỌ kò gbọdọ ri akọ—malu tabi agu— 
tan arakunrin rẹ ti o nṣako, ki iwọ ki 
o si mú oju rẹ kuro lara wọn; bi o ti Wúi ki o ṣe 
ki iwọ ki o mú wọn pada tò arakunrin rẹ wá. 

2 Bi arakunrin rẹ kò ba si sí nitosi rẹ, tabi bi 
iwọ kò ba mọ ọ, njẹ ki iwọ ki o mú u wá sinu 


DEUTERONOMI 21, 22 
ile rẹ, ki o si wà lọdọ rẹ titi arakunrin rẹ yio fi 
wá a wá, ki iwọ ki o si fun u pada. 

3 Bẹ na ni ki iwọ ki o ṣe si kẹtẹkẹtẹ rẹ̀; bẹ na 
ni ki iwọ ki o ṣe si aṣọ rẹ̀; bẹ na ni ki iwọ ki o si 
ṣe si gbogbo ohun nini arakunrin rẹ, ti o nù 
lọwọ rẹ̀, ti iwọ si ri: ki iwọ ki o máṣe mú oju rẹ 


4 iwọ kò gbọdọ ri kẹtẹkẹtẹ tabi akọ—malu 
arakunrin rẹ ki o ṣubu li òna, ki iwọ ki o si mú 
oju rẹ kuro lara wọn: iwọ o si ràn a lọwọ 
nitôtọ lati gbé e dide. 

5SObinrin kò gbọdọ mú ohun ti iṣe ti 
ọkunrin wò, bẹli ọkunrin kò gbọdọ mú aṣọ 
obinrin wò: nitoripe gbogbo ẹniti o ba ṣe bẹ̀ 
irira ni nwọn si OLUWA Ọlọrun rẹ. 

6 Bi iwọ ba bá itẹ ẹiyẹ kan pade lori igi kan, tabi 
ni ilẹ, ti o ní ọmọ tabi ẹyin, ti iya si bà lé ọmọ tabi 
lé ẹyin na, iwọ kò gbọdọ kú iya pẹlu ọmọ: 

? Bikoṣe ki iwọ ki o jọwọ iya lọwọ lọ, ki iwọ 
ki o si kú ọmọ fun ara rẹ; ki o le dara fun ọ, ati 
ki iwọ ki o le mu ọjẹ rẹ pẹ. 

8 Nigbati iwọ ba kọ ile titun kan, ki iwọ ki o 
ṣe igbáti si orule rẹ, ki iwọ o má ba mú ẹ̀jẹ wá 
sara ile rẹ, bi ẹnikan ba ti ibẹ̀ ṣubu. 

SIwọ kò gbọdọ fi irú meji irugbin gbin 
ọgbà—àjara rẹ; ki eso irugbìn rẹ gbogbo ti iwọ 
ti gbìn, ati asunkún ọgbáà—àjara rẹ, ki o má ba 
di ti Ọlọrun. 

10 Iwọ kò gbọdọ fi akọ—malu ati kẹtẹkẹtẹ 
tulẹ pọ. 

11 Iwọ kò gbọdọ wò aṣọ olori—ori, ti kubusu 
ati ti gbọ pò. 

12 Ki iwọ ki o ṣe wajawaja si igun mẹrẹrin 
aṣọ rẹ, ti iwọ fi mbò ara rẹ. 

13 Bi ọkunrin kan ba gbé iyawo kan, ti o 
Wọle tò ọ, ti o si korira rẹ̀, 

14 Ti o si kà òran si i lọrùn, ti o si bà orukọ 
rẹ̀ jẹ, ti o si wipe, Mo gbé obinrin yi, nigbati 
mo si wọle tò ọ, emi kò bá a ni wundia: 

15 Nigbana ni ki baba ọmọbinrin na, ati iya 
rẹ̀, ki o mú àmi wundia ọmọbinrin na tò 
awọn àgba ilu lọ li ẹnu—bode: 

16 Ki baba ọmọbinrin na ki o si wi fun awọn 
àgba na pe, Emi fi ọmọbinrin mi fun ọkunrin 
yi li aya, o si korira rẹ̀; 

1? Si kiyesi i, o si kà ẹran si i lọrùn, wipe, 
Emi kò bá ọmọbinrin rẹ ni wundia; bẹ̀ni 
wọnyi ni àmi wundia ọmọbinrin mi. Ki nwọn 
ki o si nà aṣọ na niwaju awọn àgba ilu. 

18 Ki awọn àgba ilu na ki o si mú ọkunrin 
na ki nwọn ki o si nà a; 

19 Ki nwọn ki o si bù ọgọrun ṣekeli fadakà 
fun u, ki nwọn ki o si fi i fun baba ọmọbinrin 


DEUTERONOMI 22, 23 


na, nitoriti o bà orukọ wundia kan ni Israeli 
jẹ: ki on ki o si ma ṣe aya rẹ̀; ki o máṣe kò ọ li 
ọjọ aiye rẹ̀ gbogbo. 

20 Ṣugbọn bi ohun na ba ṣe otitọ, ti a kò ba 
si ri àmí wundia ọmọbinrin na: 

21 Nigbana ni ki nwọn ki o mú ọmọbinrin na 
Wá si ẹnu—òna ile baba rẹ̀, ki awọn ọkunrin ilu 
rẹ̀ ki o sọ ọ li okuta pa: nitoriti o hù ìwa—buburu 
ni Israeli, ni ṣiṣe àgbere ninu ile baba rẹ̀: bẹni 
ki iwọ ki o mú iwa—buburu kuro lárin nyin. 

22 Bi a ba mú ọkunrin kan ti o bá obinrin 
kan dàpọ, ti a gbé ni iyawo fun ọkọ, njẹ ki 
awọn mejeji ki o kú, ati ọkunrin ti o bá 
obinrin na dàpo, ati obinrin na: bẹni ki iwọ ki 
o si mú ìwa—buburu kuro ni Israeli. 

23 Bi ọmọbinrin. wundia kan ba Wà ni 
afẹsọna fun ọkọ, ti ọkunrin kan si ri i ni ilu, ti o 
si bá a dàpọ; 

24 Njẹ ki ẹnyin ki o mú awọn mejeji wá si 
ẹnu-bode ilu na, ki ẹnyin ki o si ṣo wọn li 
okuta pa; eyi ọmọbinrin nitoriti kò kigbe, 
nigbati o wà ni ilu; ati eyi ọkunrin nitoriti o tẹ 
aya ẹnikeji rẹ̀ logo: bẹni ki iwọ ki o mú 
ìwa-buburu kuro lárin nyin. 

25 Ṣugbọn bi ọkunrin na ba ri ọmọbinrin ti 
afẹsọna na ni igbẹ, ti ọkunrin na si fi agbara 
mú u, ti o si bà a dàpọ; njẹ kìki ọkunrin na ti o 
bá a dàpọ ni ki o kú: 

26 Ṣugbọn si ọmọbinrin na ni ki iwọ ki o 
máṣe ohun kan; ẹ̀ṣẹ ti o yẹ si ikú kò sí lara 
ọmọbinrin na: nitori bi igbati ọkunrin kan 
dide si ẹnikeji rẹ̀, ti o si pa a, bẹli òran yi ri: 

27 Nitoripe o bá a ninu igbẹ, ọmọbinrin na 
ti afẹsọna kigbe, kò si sí ẹniti yio gbà a silẹ. 

28 Bi ọkunrin kan ba si ri ọmọbinrin kan ti 
iṣe wundia, ti a kò ti fẹsọna fun ọkọ, ti o si mú 
u, ti o si bá a dàpọ, ti a si mú wọn; 

28 Njẹ ki ọkunrin na ti o bá a dàpọ ki o fi 
adọta ṣekeli fadakà fun baba ọmọbinrin na, ki 
on ki o si ma ṣe aya rẹ̀, nitoriti o ti tẹ ẹ logo, ki 
on ki o máṣe kò ọ silẹ li ọjẹ aiye rẹ̀ gbogbo. 

30 Ki ọkunrin kan ki o máṣe fẹ̀ aya baba rẹ̀, 
bẹni ki o máṣe tú aṣọ baba rẹ̀. 


23 


OLUWA. 

2Ọmọ-ale ki yio wọ inu ijọ enia OLUWA; 
ani dé iran kẹwa enia rẹ̀ kan ki yio wò inu ijọ 
enia OLUWA. 

3Ọmọ Ammoni tabi ọmọ Moabu kan ki yio 
Wò inu ijọ enia OLUWA; ani dé iran kẹwa enia 
Wọn kan ki yio wò inu ijọ enia OLUWA lailai: 


1 ẸNITI a fọ ni kéro, tabi ti a ke ẹ̀ya 
ìkọkọ rẹ̀ kuro, ki yio wò inu ijọ enia 


4162 


4 Nitoriti nwọn kò fi omi pẹlu onjẹ pade 
nyin li òna, nigbati ẹnyin nti Egipti jade Wá; 
ati nitoriti nwọn bẹ̀wẹ Balaamu ọmọ Beori 
ara Petori ti Mesopotamia si ọ, lati fi ọ bú. 

5 Ṣugbọn OLUWA Ọlọrun rẹ kò fẹ̀ fetisi ti Ba— 
laamu; OLUWA Ọlọrun rẹ si yi egún na pada si 
ibukún fun ọ, nitoriti OLUWA Ọlọrun rẹ fẹ ọ. 

6 Iwọ kò gbọdọ wá alafia wọn tabi ire wọn 
li ọjẹ rẹ gbogbo lailai. 

7Iwọ kò gbọdọ korira ara Edomu kan; nito— 
ripe arakunrin rẹ ni iṣe: iwọ kò gbọdọ korira 
ara Egipti kan; nitoripe iwọ ti ṣe alejò ni ilẹ rẹ̀. 

8 Awọn ọmọ ti a bi fun wọn yio wò inu ijọ 
enia OLUWA ni iran kẹta wọn. 

8 Nigbati iwọ ba jade ogun si awọn ọtá rẹ, 
nigbana ni ki iwọ ki o pa ara rẹ mQ kuro ninu 
ohun buburu gbogbo. 

10 Bi ọkunrin kan ba wà ninu nyin, ti o ṣẹ̀si 
di aimẹ̀ li oru, njẹ ki o jade lọ sẹhin ibudò, ki 
o máṣe wá arin ibudé: 

11 Yio si ṣe, nigbati alẹ ba lẹ, ki on ki o fi 
omi wẹ̀ ara rẹ̀: nigbati ôriin ba si wò, ki o ma 
bọwá sárin ibudô. 

12 Ki iwọ ki o ní ibi kan pẹlu lẹhin ibudôé, 
nibiti iwọ o ma jade lọ si: 

13 Ki iwọ ki o si ní ìwalẹ kan pẹlu ohun—ìja 
rẹ; yio si ṣe, nigbati iwọ o ba gbọnsẹ lẹhin 
ibudo, ki iwọ ki o fi wàlẹ, ki iwọ ki o si yipa— 
da, ki o bò ohun ti o ti ara rẹ jade: 

14 Nitoripe OLUWA Ọlọrun rẹ nrìn lárin 
ibudô rẹ, lati gbà ọ, ati lati fi awọn ọtá rẹ fun 
ọ; nitorina ki ibudô rẹ ki o jẹ mim: ki on ki o 
máṣe ri ohun aimô kan lọdọ rẹ, on a si pada 
lẹhin rẹ. 

15 Iwọ kò gbọdọ fà ẹrú ti o sá lati ọdọ oluwa 
rẹ̀ tò ọ wá lé oluwa rẹ̀ lọwọ: 

16 Ki on ki o bá ọ joko, ani lárin nyin, ni ibi 
ti on o yan ninu ọkan ni ibode rẹ, ti o wú u jù: 
ki iwọ ki o máṣe ni i lara. 

17Ki àgbere ki o máṣe si ninu awọn 
ọmọbinrin Israeli, tabi oníwà—sodomu ninu 
awọn ọmọkunrin Israeli. 

18 Iwọ kò gbọdọ mú owo òya àgbere, tabi 
owo ajá, wá sinu ile OLUWA Ọlọrun rẹ fun 
ẹjẹ̀kẹjẹ: nitoripe irira ni, ani awọn mejeji si 
OLUWA Ọlọrun rẹ. 

18 Iwọ kò gbọdọ wín arakunrin rẹ fun elé; elé 
owo, elé onjẹ, elé ohun kan ti a wínni li elé: 

20 Alejò ni ki iwọ ki o ma wín fun elé; 
ṣugbọn arakunrin rẹ ni ki iwọ ki o máṣe win 
fun elé: ki OLUWA Ọlọrun rẹ ki o le ma bukún 
ọ ninu ohun gbogbo ti iwọ ba fi ọwọ rẹ lé, ni 
ilẹ na nibiti iwọ nlọ lati gbà a. 


163 


21 Nigbati iwọ ba jéjẹ kan fun OLUWA Ọlọ— 
run rẹ, ki iwọ ki o máṣe fàsẹhin lati san a: ni— 
toripe OLUWA Ọlọrun rẹ yio bẹ̀re rẹ̀ nitôtọ 
lọwọ rẹ; yio si di ẹ̀ṣẹ si ọ lọrún. 

22 Ṣugbọn bi iwọ ba fàsẹhin lati jẹjẹ, ki yio 
di ẹ̀ṣẹ si ọ lọrùn. 

23Ohun ti o ba ti éte rẹ jade, ni ki iwọ ki o 
pamô, ki o si ṣe; gẹgẹ bi iwọ ti jẹjẹ fun (OLUWA. 
Ọlọrun rẹ, ani ọrẹ if€é—atinuWa, ti iwọ ti fi ẹnu 
rẹ ṣe ileri. 

24 Nigbati iwọ ba wò inu ọgbà-ajara ẹnikeji 
rẹ lọ, iwọ le jẹ eso—ajara tẹrùn; ṣugbọn iwọ 
kò gbọdọ mú ọkan sinu ohunẹlo rẹ. 

25Nigbati iwọ ba dé inu oko—ọká ẹnikeji 
rẹ, njẹ ki iwọ ki o ma fi ọwẹ rẹ yà ṣiri rẹ̀; 
ṣugbọn iwọ kò gbọdọ yọ doje si ọka ẹnikeji rẹ. 


2 4 1 BI ọkunrin kan ba fẹ obinrin kan, ti 

o si gbé e niyawo, yio si ṣe, bi 
obinrin na kò ba ri ojurere li oju ọkunrin na, 
nitoriti o ri ohun alebii kan lara rẹ̀: njẹ ki o kọ 
iwé ikọsilẹ fun obinrin na, ki o fi i lé e lọwọ, 
ki o si rán a jade kuro ninu ile rẹ̀. 

2 Nigbati on ba si jade kuro ninu ile rẹ̀, on 
le lọ, ki o ma ṣe aya ọkunrin miran. 

3 Bi ọkọ rẹ̀ ikẹhin ba si korira rẹ̀, ti o si kọ 
iwé ikọsílẹ fun u, ti o si fi i lé e lọwọ, ti o si 
rán a jade kuro ninu ile rẹ̀; tabi bi ọkọ ikẹhin 
ti o fẹ ẹ li aya ba kú; 

4Ọkọ rẹ̀ iṣaju, ti o rán a jade kuro, ki o 
máṣe tun ní i li aya lẹhin ìgba ti o ti di 
ẹni—ibàjẹ tán; nitoripe irira ni níiWaju OLUWA: 
iwọ kò si gbọdọ mu ilẹ na ṣẹ̀, ti OLUWA Ọlọ— 
run rẹ fi fun ọ ni iní. 

5 Bi ọkunrin kan ba gbé iyawo titun, ki o 
máṣe lọ si ogun, bẹni ki a máṣe fun u ni 
iṣẹkiṣẹ kan ṣe: ki o ri àye ni ile li ọdún kan, ki 
o le ma mu inu aya rẹ̀ ti o nf dún. 

6 Ẹnikan kò gbọdọ gbà iya—ẹlọ tabi ọmọ—ọlọ 
ni ògo: nitoripe ẹmi enia li o gba li Ògo nì. 

7 Bi a ba mú ọkunrin kan ti njí ẹnikan ninu 
awọn arakunrin rẹ̀, awọn ọmọ Israeli, ti o 
nsìn i bi ẹrú, tabi ti o tà a; njẹ olé na o kú; 
bẹ̀ni iwọ o mú iwabuburu kuro lárín nyin. 

8Ma kiyesi àrun-ẹ̀tẹ, ki iwọ ki o ṣọra gidigidi 
ki o si ṣe gẹgẹ bi gbogbo eyiti awọn alufa awọn 
ọmọ Lefi yio ma ké nyin: bi emi ti pa a laṣẹ fun 
wọn, bẹ̀ni ki ẹnyin ki o ma kiyesi lati ṣe. 

9 Ranti ohun ti OLUWA Ọlọrun rẹ ṣe si Mi— 
Tiamu li òna, nigbati ẹnyin ti Egipti jade wá. 

10 Nigbati iwọ ba wín arakunrin rẹ li ohun 
kan, ki iwọ ki o máṣe lọ si ile rẹ lati mú ògo 
rẹ̀ wá. 


DEUTERONOWI- 23 — 25 
TI Ki iwọ ki o duro lode gbangba, ki ọkun— 
rin na ti iwọ wín ni nkan, ki o mú ogo rẹ̀ jade 
tò ọ wá. 

12 Bi ọkunrin na ba si ṣe talakà, ki iwọ ki o 
máṣe sin ti iwọ ti ògo rẹ̀. 

13 Bi o ti wú ki o ri iwọ kò gbọdọ má mú ògo 
rẹ̀ pada fun u, nigbati òrùn ba nwò, ki on ki o le 
Ti aṣọ bora sin, ki o si sure fun ọ: ododo ni yio 
si jasi fun ọ niwaju OLUWA Ọlọrun rẹ. 

14 Iwọ kò gbọdọ ni alagbaṣe kan lara ti iṣe 
talakà ati alaini, ibaṣe ninu awọn arakunrin rẹ, 
tabi ninu awọn alejò rẹ ti mbẹ ni ilẹ rẹ ninu 
ibode rẹ: 

15 Ni ọjọ rẹ̀, ni ki iwọ ki o sanwo òya rẹ̀ fun 
u, bẹ̀ni ki o máṣe jẹ ki ôrùn ki o wọ bá a; ni— 
toripe talakà li on, o si gbẹkẹ rẹ̀ lé e: ki o má 
ba kepẹ̀ OLUWA si ọ, a si di ẹ̀ṣẹ si ọ lọrùn. 

16 A kò gbọdọ pa awọn baba nitori ẹ̀ṣẹ awọn 
ọmọ, bẹni a kò gbọdọ pa awọn ọmọ nitori awọn 
baba: olukuluku enia li a o pa nitori ẹ̀ṣẹ rẹ̀. 

17Iwọ kò gbọdọ yi idajọ alejò po, tabi ti 
alainibaba; bẹni ki iwọ ki o máṣe gbà aṣọ opÒ 
ni ogò: 

18 Ṣugbọn ki iwọ ki o ranti pe iwọ ti ṣe ẹrú 
ni Egipti, OLUWA Ọlọrun rẹ si gbà ọ silẹ kuro 
nibẹ̀: nitorina ni mo ṣe paṣẹ fun ọ lati ma ṣe 
nkan yi. 

19 Nigbati iwọ ba kore rẹ li oko rẹ, ti iwọ ba 
si gbagbé ití—ọká kan silẹ ninu oko, ki iwọ ki 
o máṣe pada lọ mú u: ki o le ma jẹ ti alejò, ti 
alainibaba, ati ti opô: ki OLUWA Ọlọrun rẹ ki o 
le ma busi i fun ọ, ninu iṣẹ ọwé rẹ gbogbo. 

20 Nigbati iwọ ba ngún igi olifi rẹ, ki iwọ ki 
o máṣe tun pada wò ẹka rẹ̀: ki eyini ki o jẹ̀ ti 
alejò, ti alainibaba, ati ti opô. 

21 Nigbati iwọ ba nká eso ọgbà—àjara rẹ, ki 
iwọ ki o máṣe peṣé lẹhin rẹ: ki eyinì ki o jé ti 
alejò, ti alainibaba, ati ti opô. 

22 Ki iwọ ki o si ma ranti pe iwọ ti ṣe ẹrú ni 
ilẹ Egipti: nitorina ni mo ṣe paṣẹ fun ọ lati ma 


ṣe nkan yi. 
2 5 IBI gbolohùn—asọ kan ba wà lárin 
enia, ti nWọn si Wá si ibi idajọ, ti 
nwọn si dajọ wọn; nigbana ni ki nwọn ki o fi 
are fun alare, ki nwọn ki o si fi ẹbi fun ẹlẹbi; 
2Yio si ṣe, bi ẹlẹbi na ba yẹ lati nà, ki oni— 
dajọ na ki o da a dọbalẹ, ki o si mu ki a nà a ni 
iye kan li oju on, gẹgẹ bi ìwabuburu rẹ̀. 
3Ogoji paṣan ni ki a nà a, kò gbọdọ lé: nito— 
ripe bi o ba lé, ti o ba si fi paṣan pupọ nà a jù 
wọnyi lọ, njẹ arakunrin rẹ yio di gigàn li oju rẹ. 
4 Máṣe di akọ—malu li ẹnu nigbati o ba npakà. 


DEUTERONOMI 25, 26 

5 Bi awọn arakunrin ba ngbé pò, ti ọkan 
ninu wọn ba si kú, ti kò si lí ọmọkunrin, ki 
aya okú ki o máṣe ní alejò ara ode li ọkọ: ara— 
kunrin ọkọ rẹ ni ki o wọle tò ọ, ki o si ní i li 
aya, ki o si ṣe iṣẹ arakunrin ọkọ fun u. 

6 Yio si ṣe, akẹbi ọmọ ti o bi ki o rọpò li 
orukọ arakunrin rẹ̀ ti o kú, ki orukọ rẹ̀ ki o má 
ba parẹ ni Israeli. 

7 Bi ọkunrin na kò ba si fẹ lati mú aya ara— 
kunrin rẹ̀, njẹ ki aya arakunrin rẹ̀ ki o gòke lọ 
si ẹnubode tò awọn àgba lọ, ki o si wipe, Ara— 
kunrin ọkọ mi kò lati gbé orukọ arakunrin rẹ̀ 
Tô ni Israeli, on kò fẹ ṣe iṣẹ arakunrin ọkọ mi. 

8 Nigbana ni awọn àgba ilu rẹ̀ yio pẹ̀ e, 
nwọn a si sọ fun u: bi o ba si duro si i, ti o si 
wipe, Emi kò fẹ lati mú u; 

9 Nigbana ni aya arakunrin rẹ̀ yio tọ ọ wá 
niwaju awọn àgba na, on a si tú bàta rẹ̀ kuro li 
ẹsẹ̀ rẹ̀, a si tutọ si i li oju; a si dahùn, a si wipe, 
Bayi ni ki a ma ṣe si ọkunrin na ti kò fẹ rú ile 
arakunrin rẹ̀. 

10 A o si ma pẹ̀ orukọ rẹ̀ ni Israeli pe, Ile 
ẹniti a tú bàta rẹ̀. 

11 Bi awọn ọkunrin ba mbá ara wọn jà, ti aya 
ọkan ba si sunmọtosi lati gbà ọkọ rẹ̀ lọwọ ẹniti 
o kọlù u, ti on si naWÒ rẹ̀, ti o si di i mú li abẹ: 

12 Nigbana ni ki iwọ ki o ke ọwé rẹ̀ kuro, ki 
oju rẹ ki o máṣe ṣánu fun u. 

13 Iwọ kò gbọdọ ní onirúru ìwọn ninu àpo 
rẹ, nla ati kekere. 

14 Iwọ kò gbọdọ ní oniriiru òṣuwọn ninu ile 
rẹ, nla ati kekere. 

15Iwọn pipé ati dede ni ki iwọ ki o ní; 
òṣuwọn pipé ati dede ni ki iwọ ki o ní: ki ọj 
rẹ ki o le pẹ ni ilẹ ti OLUWA Ọlọrun rẹ fi fun ọ. 

16 Nitoripe gbogbo ẹniti nṣe Wọnyi, ati 
gbogbo ẹniti nṣe aiṣododo, irira ni si OLUWA 
Ọlọrun rẹ. 

17 Ranti ohun ti Amaleki ṣe si ọ li òna, 
nigbati ẹnyin nti ilẹ Egipti jade wá; 

18 Bi o ti pade rẹ li òna, ti o si kọlùi awọn ti o 
kẹhin rẹ, ani gbogbo awọn ti o ṣe alailera 
lẹhin rẹ, nigbati árẹ mú ọ tán, ti agara si dá ọ; 
ti on kò si bẹ̀ru Ọlọrun. 

19 Nitorina yio si ṣe, nigbati OLUWA Ọlọrun 
rẹ ba fun ọ ni isimi lọwọ gbogbo awọn ọtá rẹ 
yi ọ ká kiri, ni ilẹ na ti OLUWA Ọlọrun rẹ fi fun 
ọ ni iní lati ní i, ki Ìwọ ki o si pa iranti Amale— 
ki rẹ kuro labẹ ọrun; iwọ kò gbọdọ gbagbé. 

1 YIO si ṣe, nigbati iwọ ba dé ilẹ na ti 


20ô OLUWA Ọlọrun rẹ fi fun ọ ni iní, ti 
iwọ si gbà a, ti iwọ si joko ninu rẹ̀; 


4164 


2Ki iwọ ki o mú ninu akéso gbogbo eso ilẹ 
rẹ, ti iwọ o mú ti inu ile rẹ wá, ti OLUWA Ọlọ— 
run rẹ fi fun ọ; ki iwọ ki o si fi i sinu agbọn, ki 
iwọ ki o si lọ si ibi ti OLUWA Ọlọrun rẹ yio yàn 
lati fi orukọ rẹ̀ si. 

3 Ki iwọ ki o si tò alufa na lọ ti yio wà li ọjẹ 
wọnni, ki o si wi fun u pe, Emi jẹwọ li oni fun 
OLUWA Ọlọrun rẹ, pe emi wá si ilẹ na ti 
OLUWA bura fun awọn baba wa lati fi fun Wa. 

4 Ki awọn alufa ki o si gbà agbòn na li ọwọ 
rẹ, ki o si gbé e kalẹ niwaju pẹpẹ OLUWA 
Ọlọrun rẹ. 

5 Iwọ o si dahùn iwọ o si wi niwaju OLUWA 
Ọlọrun rẹ pe, Ara Siria kan, ti o nṣegbé ni 
baba mi, on si sọkalẹ lọ si Egipti, o si ṣe atipo 
nibẹ̀, ti on ti enia diẹ; nibẹ̀ li o si di orilẹ—ẹ̀de 
nla, alagbara, ati pupò: 

6 Awọn ara Egipti si hùwabuburu si wa, 
nwọn si pọn wa loju, nwọn si dì ẹrù wuwo 
rù Wa: 

7 Awa si kepẹ̀ OLUWA, Ọlọrun awọn baba 
wa, OLUWA si gbé ohùn wa, o si wò ipọnju 
wa, ati lalá Wa, ati inira Wa: 

BOLUWA si mú Wa lati Egipti jade wá pẹlu 
ọwọ agbara, ati apa ninà, ati pẹlu ẹrù nla, ati 
pẹlu iṣẹ—àmi, ati pẹlu iṣẹ—iyanu: 

SO si mú wa dé ihin yi, o si fi ilẹ yi fun wa, 
ilẹ ti nṣàn fun Warà ati fun oyin. 

10 Njẹ nisisiyi, kiyesi i, emi mú ak6so ilẹ na 
wa, ti iwọ, OLUWA, fi fun mi. Ki iwọ ki o si 
gbé e kalẹ niwaju OLUWA Ọlọrun rẹ, ki iwọ ki 
o si ma foribalẹ niwaju OLUWA Ọlọrun rẹ: 

11 Ki iwọ ki o si ma yò ninu ohun rere 
gbogbo, tí OLUWA Ọlọrun rẹ fi fun ọ, ati fun 
ara ile rẹ, iwọ, ati ọmọ Lefi, ati alejò ti mbẹ 
lárin rẹ. 

12 Nigbati iwọ ba da idamẹwa asunkun rẹ 
tán li ọdún kẹta, ti iṣe ọdún idamẹwa, ti iwọ 
si fi fun ọmọ Lefi, alejò, alainibaba, ati opòô, ki 
nwọn ki o ma jẹ li ẹnubode rẹ, ki nwọn si yé; 

13 Nigbana ni ki iwọ ki o wi niwaju OLUWA 
Ọlọrun rẹ pe, Emi ti mú ohun mim kuro 
ninu ile mi, mo si ti fi wọn fun ọmọ Lefi, ati 
fun alejò, ati fun alainibaba, ati fun opô, gẹgẹ 
bi gbogbo aṣẹ rẹ ti iwọ ti pa fun mi: emi kò re 
aṣẹ rẹ kọja, bẹli emi kò gbagbé wọn: 

14 Emi kò jẹ ninu rẹ̀ ninu ọfọ mi, bẹli emi 
kò mú kuro ninu rẹ̀ fun ohun aimô kan, bẹli 
emi kò mú ninu rẹ̀ fun okú: ṣugbọn emi ti gbà 
ohùn OLUWA Ọlọrun mi gbẹ, emi si ti ṣe gẹgẹ 
bi gbogbo eyiti iwọ palaṣẹ fun mi. 

15 Wò ilẹ lati ibujoko mim rẹ wá, lati ọrun 
wá, ki o si busi i fun Israeli enia rẹ, ati fun ilẹ 


na ti iwọ fi fun wa, bi iwọ ti bura fun awọn 
baba wa, ilẹ ti nṣàn fun warà ati fun oyin. 

16 Li oni OLUWA Ọlọrun rẹ paṣẹ fun ọ lati 
ma ṣe ìlana ati idajọ wọnyi: nitorina ki iwọ ki 
o ma pa wọn mẹ, ki iwọ ki o si ma fi gbogbo 
aiya rẹ ati gbogbo ọkan rẹ ṣe wọn. 

17 Iwọ jẹwọ OLUWA li oni pe on ni Ọlọrun 
rẹ, ati pe iwọ o ma rìn li Ọna rẹ̀, iwọ o si ma 
pa ìlana rẹ̀ m, ati aṣẹ rẹ̀, ati idajọ rẹ̀, iwọ o si 
ma fetisi oh(in rẹ̀: 

18 OLUWA si jẹwọ rẹ li oni pe iwọ o ma jẹ 
enia òtọ fun ara rẹ̀, bi on ti ṣe ileri fun ọ, ati 
pe iwọ o ma pa gbogbo aṣẹ rẹ̀ mé; 

19 On o si mu ọ ga jù orilẹ—ẹ̀de gbogbo lọ ti 
o dá, ni ìyin, li orukọ, ati ọlá; ki iwọ ki o le ma 
jẹ enia mimô fun OLUWA Ọlọrun rẹ, bi o ti sọ. 


2 7 1MOSE pẹlu awọn agba Israeli si 
paṣẹ fun awọn enia na wipe, Ẹ ma pa 
gbogbo ofin mẹ ti mo filelẹ li aṣẹ fun nyin li oni. 
2 Yio si ṣe li ọjẹ ti ẹnyin ba gòke Jordani lọ 

si ilẹ ti OLUWA Ọlọrun rẹ fi fun ọ, ki iwọ ki o 
si kò okuta nla jọ, ki iwọ ki o si fi ẹfun rẹ wọn. 

3 Ki iwọ ki o si kọ gbogbo ọrọ ofin yi sara 
wọn, nigbati iwọ ba rekọja; ki iwọ ki o le wò 
inu ilẹ na lọ ti OLUWA Ọlọrun rẹ fi fun ọ, ilẹ ti 
nṣàn fun warà ati fun oyin, bi OLUWA, Ọlọrun 
awọn baba rẹ, ti ṣe ileri fun ọ. 

4 Yio si ṣe, nigbati ẹnyin ba gòke Jordani 
tán, ẹnyin o kô okuta wọnyi jọ, ti mo palaṣẹ 
fun nyin li oni, li òke Ebali, ki iwọ ki o si fi 
ẹfun rẹ̀ wọn. 

5 Nibẹ ni ki iwọ ki o si mọ pẹpẹ kan fun 
OLUWA Ọlọrun rẹ, pẹpẹ okuta kan: iwọ kò 
gbọdọ fi ohun—elo irin kan wọn. 

6 Okuta aigbẹ ni ki iwọ ki o fi mọ pẹpẹ 
OLUWA Ọlọrun rẹ: ki iwọ ki o si ma ru ẹbọ si— 
sun lori rẹ̀ si OLUWA Ọlọrun rẹ: 

7 Ki iwọ ki o si ma ru ẹbọ alafia, ki iwọ ki o 
si jẹun nibẹ̀; ki iwọ ki o ma yò niwaju OLUWA 
Ọlọrun rẹ. 

8Ki iwọ ki o si kọ gbogbo ọrọ ofin yi sara 
okuta wọnyi, ki o hàn gbangba. 

9 Mose ati awọn alufa awọn ọmọ Lefi si sọ 
fun gbogbo Israeli pe, Israeli, dakẹ, ki o si 
gbé; li oni ni iwọ di enia OLUWA Ọlọrun rẹ. 

10 Nitorina ki iwọ ki o gbà ohùn OLUWA 
Ọlọrun rẹ gbé, ki o si ma ṣe aṣẹ rẹ̀ ati ìlana rẹ̀, 
ti mo palaṣẹ fun ọ li oni. 

11 Mose si paṣẹ fun awọn enia na li ọjé na, 
wipe, 

12 Awọn wọnyi ni ki o duro lori òke Gerisi— 
mu, lati ma sure fun awọn enia na, nigbati 


DEUTERONOMI 26 — 28 
ẹnyin ba gòke Jordani; Simeoni, ati Lefi, ati 
Juda, ati Issakari, ati Josefu, ati Benjamini: 

13 Awọn wọnyi ni yio si duro lori òke Ebali 
lati gegún; Reubeni, Gadi, ati Aṣeri, ati Sebu— 
luni, Dani, ati Naftali. 

14 Awọn ọmọ Lefi yio si dahùn, nwọn o si 
wi fun gbogbo awọn ọkunrin Israeli li ohùn 
Tara pe, 

15 Egún ni fun ọkunrin na ti o yá ere gbigbẹ 
tabi didà, irira si OLUWA, iṣẹ ọwé oniṣọnà, ti o 
si gbé e kalẹ ni ìkòkò. Gbogbo enia yio si 
dahiin wipe, Amin. 

16 Egún ni fun ẹniti kò fi baba rẹ̀ tabi iya rẹ̀ 
pẹ̀. Gbogbo enia yio si wipe, Amin. 

17 Egún ni fun ẹniti o ṣí àla ẹnikeji rẹ̀ kuro. 
Gbogbo enia yio si wipe, Amin. 

19 Egún ni fun ẹniti o ṣì afọju li òna. 
Gbogbo enia yio si wipe, Amin. 

19 Egún ni fun ẹniti o nyi idajọ alejò po, ati 
ti alainibaba, ati ti opô. Gbogbo enia yio si 
wipe, Amin. 

20 Egún ni fun ẹniti o bá aya baba rẹ̀ dàpò: 
nitoriti o tú aṣọ baba rẹ̀. Gbogbo enia yio si 
wipe, Amin. 

21Egún ni fun ẹniti o bá ẹranko dàpọ. 
Gbogbo enia yio si wipe, Amin. 

22 Egún ni fun ẹniti o bá arabinrin rẹ̀ dàpọ, 
ti iṣe ọmọbinrin baba rẹ̀, tabi ọmọbinrin iya 
rẹ̀. Gbogbo enia yio si wipe, Amin. 

23 Egún ni fun ẹniti o bá iya—aya rẹ̀ dàpọ. 
Gbogbo enia yio si wipe, Amin. 

24 Egún ni fun ẹniti o lù ẹnikeji rẹ̀ ni ìkọkọ. 
Gbogbo enia ni yio si wipe, Amin. 

25 Egún ni fun ẹniti o gbà ọrẹ lati pa alaiṣẹ̀. 
Gbogbo enia yio si wipe, Amin. 

26 Egún ni fun ẹniti kò duro si gbogbo ẹrọ 
ofin yi lati ṣe wọn. Gbogbo enia yio si wipe, 


Amin. 

2 8 IYIO si ṣe, bi iwọ ba farabalẹ gbo 
ohùn OLUWA Ọlọrun rẹ, lati ma kiyesi 

ati ṣe aṣẹ rẹ̀ gbogbo ti mo pa fun ọ li oni, njẹ 

OLUWA Ọlọrun rẹ yio gbé ọ ga jù gbogbo ori— 

lẹ—ẹ̀de aiye lọ: 

2 Gbogbo ibukún wọnyi yio si ṣẹ sori rẹ, yio 
si bá ọ, bi iwọ ba fetisi ohttn OLUWA Ọlọrun rẹ. 

3Ibukún ni fun ọ ni ilu, ibukún ni fun ọ li 
oko. 

4 Ibukún ni fun ọmọ inu rẹ, ati eso ilẹ rẹ, 
ati irú ohunòsin rẹ, ati ibisi malu rẹ, ati ọmọ 
agutan rẹ. 

5 Ibukún ni fun agbòn rẹ ati fun ọpén—ipò— 
àkara rẹ. 


DEUTERONONAI 28 

Ibukún ni fun ọ nigbati iwọ ba wọle, 
ibukún ni fun ọ nigbati iwọ ba jade. 

7 OLUWA yio mu awọn ọdá rẹ ti o dide si ọ 
di ẹni ikọlù niwaju rẹ: nwọn o jade si ọ li ọna 
kan, nwọn o si sá niwaju rẹ li òna meje. 

80OLUWA yio paṣẹ ibukún sori rẹ ninu aká 
rẹ, ati ninu ohun gbogbo ti iwọ ba fi ọwọ rẹ 
lé; on o si busi i fun ọ ni ilẹ na ti OLUWA Ọlọ— 
run rẹ fi fun ọ. 

9 OLUWA yio fi idi rẹ kalẹ li enia mimé fun 
ara rẹ̀, bi o ti bura fun ọ, bi iwọ ba pa aṣẹ 
ỌLUWA Ọlọrun rẹ mQ, ti iwọ si rìn li òna rẹ̀. 

10 Gbogbo enia aiye yio si ri pe orukọ 
OLUWA li a fi npẹ ọ; nwọn o si ma bẹ̀ru rẹ. 

11 OLUWA yio si sọ ọ di pupò fun rere, ninu 
ọmọ inu rẹ, ati ninu irú ohunòsin rẹ, ati ninu 
eso ilẹ rẹ, ni ilẹ ti OLUWA ti bura fun awọn 
baba rẹ lati fun ọ. 

12OLUWA yio ṣí iṣura rere rẹ̀ silẹ fun ọ, 
ọrun lati ròjo si ilẹ rẹ li akokò rẹ̀, ati lati busi 
iṣẹ ọwọ rẹ gbogbo: iwọ o si ma wín orilẹ—ẹ̀de 
pupò, iwọ ki yio si tọrọ. 

13 OLUWA yio si fi ọ ṣe ori, ki yio si ṣe ìru; 
iwọ o si ma leke ṣá, iwọ ki yio si j$ ẹni ẹhin; 
bi o ba fetisi aṣẹ OLUWA Ọlọrun rẹ, ti mo pa 
fun ọ li oni, lati ma kiyesi on ati ma ṣe wọn; 

14 Iwọ kò si gbọdọ yà kuro ninu gbogbo òrọ 
ti mo palaṣẹ fun nyin li oni, si ọtún, tabi si òsi, 
lati tọ ọlọrun miran lẹhin lati sìn wọn. 

15 Yio si ṣe, bi iwọ kò ba fetisi ohùn OLUWA 
Ọlọrun rẹ, lati ma kiyesi ati ṣe gbogbo aṣẹ rẹ̀ 
ati ìlana rẹ̀ ti mo filelẹ fun ọ li oni; njẹ gbogbo 
egún wọnyi yio ṣẹ sori rẹ, yio si bá ọ. 

16 Egún ni fun ọ ni ilu, egún ni fun ọ li oko. 

17 Egún ni fun agbòn rẹ ati ọpọn—ipò—àkara rẹ. 

18 Egún ni fun ọmọ inu rẹ, ati eso ilẹ rẹ, 
ibisi malu rẹ, ati ọmọ agutan rẹ. 

18 Egún ni fun ọ nigbati iwọ ba wọle, egún 
si ni fun ọ nigbati iwọ ba jade. 

20 OLUWA yio si rán egún, idamu, ati ibawi 
sori rẹ, ninu gbogbo ohun ti iwọ ba fi ọwọ rẹ 
lé ni ṣiṣe, titi a o fi run ọ, ati titi iwọ o fi ṣegbé 
kánkán; nitori buburu iṣe rẹ, nipa eyiti iwọ fi 
kò mi silẹ. 

21 OLUWA yio si mu ajakalẹ—àrun lẹ̀ mẹ ọ, 
titi on o fi run ọ kuro lori ilẹ na, nibiti iwọ nlọ 
lati gbà a. 

22 OLUWA yio si fi àrun—igbẹ kọlù ọ, ati ibà, 
ati igbona, ati ijoni nla, ati idà, ati ìrẹdanu, ati 
imuwodu; nwọn o si lepa rẹ titi iwọ o fi run. 

23 Ọrun rẹ ti mbẹ lori rẹ yio jẹ idẹ, ilẹ ti 
mbẹ nisalẹ rẹ yio si jẹ irin. 

24 OLUWA yio sọ òjo ilẹ rẹ di ẹ̀tù ati ekuru: 


4166 


lati ọrun ni yio ti ma sọkalẹ si ọ, titi iwọ o fi 
run. 
25 OLUWA yio si mu ọ di ẹni ikọlù niwaju 
awọn ọlá rẹ: iwọ o jade tò wọn lọ li ọna kan, 
iwọ o si sá niwaju wọn li ọna meje: a o si ṣí ọ 
kiri gbogbo ijọba aiye. 

26 Okú rẹ yio si jẹ onjẹ fun gbogbo ẹiyẹ 
oju—òrun, ati fun ẹranko aiye, kò si sí ẹniti yio 
lé wọn kuro. 

27 OLUWA yio si fi owo Egipti lù ọ, ati iyọdi, 
ati ekúru, ati ẹyi—ara, eyiti a ki yio le wòsan. 

28 OLUWA yio fi isinwin kọlù ọ, ati ifọju, ati 
ipàiya: 

28 Iwọ o si ma fi ọwọ talẹ li ọsán gangan, bi 
afọju ti ifi ọwọ talẹ ninu òkunkun, iwọ ki yio 
si ri rere ninu òna rẹ: ẹni inilara ṣá ati ẹni 
kiké li ọjẹ gbogbo ni iwọ o jẹ̀, ki o si sí ẹniti o 
gbà ọ. 

30 Iwọ o fẹ iyawo, ọkunrin miran ni yio si bá 
a dàpọ: iwọ o kọ ile, iwọ kì yio si gbé inu rẹ̀: 
iwọ o gbìn ọgbà—àjara, iwọ ki yio si ká eso rẹ̀. 

31 A o si pa akọmalu rẹ li oju rẹ, iwọ ki yio 
si jẹ ninu rẹ̀: kẹtẹkẹtẹ rẹ li a o si fi agbara mú 
lọ kuro li oju rẹ, a ki yio si mú u pada fun ọ 
wá: a o fi agutan rẹ fun awọn ọtá rẹ, iwọ ki 
yio si lí ẹniti yio gbà ọ. 

32 Awọn ọmọ rẹ ọkunrin, ati awọn ọmọ rẹ 
obinrin, li a o fi fun enia miran, oju rẹ yio ma 
WÒ, yio si su ọ lati ma wò òna wọn li ọjẹ 
gbogbo: ki yio si sí agbara kan li ọwọ rẹ. 

33 Eso ilẹ rẹ, ati gbogbo iṣẹ-—lálá rẹ, ni 
orilẹ—ẹ̀de miran ti iwọ kò mò yio jẹ; iwọ o si 
jẹ kìki ẹni inilara ati ẹni itẹmọlẹ nigbagbogbo: 

34 Bẹni iwọ o si di aṣiwere nitori iran oju 
rẹ, ti iwọ o ri. 

35 OLUWA yio si fi owo buburu lù ọ li ékún, 
ati li ẹsẹ̀, ti a ki o le wòsan, lati atẹlẹsẹ̀ rẹ dé 
atari rẹ. 

36(OOLUWA o mú iwọ, ati ọba rẹ ti iwọ o fi jẹ 
lori rẹ, lọ si orilẹ—ẹ̀de ti iwọ, ati awọn baba rẹ 
kò mẹ ri; iwọ o si ma bọ oriṣa nibẹ̀, igi ati okuta. 

37 Iwọ o si di ẹni iyanu, ati ẹni owe, ati ẹni 
ifisọrọsọ, ninu. gbogbo. orilẹ—òẹ̀de,.. nibiti 
OLUWA yio gbé darí rẹ si. 

38 Iwọ o mú irugbìn pupò lọ sinu oko, diẹ 
ni iwọ o si ri kôjọ; nitoripe eṣú ni yio jẹ ẹ run. 

38 Iwọ o gbìn ọgbà—àjara, iwọ o si ṣe itọju 
rẹ̀, ṣugbọn iwọ ki yio mu ninu ọti—Waini rẹ̀, 
bẹni iwọ ki yio ká ninu eso—àjara rẹ̀, nitoripe 
kòkoro ni yio fi wọn jẹ. 

40 Iwọ o ní igi olifi ni gbogbo àgbegbe rẹ, 
ṣugbọn iwọ ki yio fi orôúro para; nitoripe igi 
olifi rẹ yio rẹ̀danu. 


167 


a Iwọ o bi ọmọkunrin ati ọmọbinrin, 
ṣugbọn nwọn ki yio jẹ̀ tirẹ; nitoripe nwọn o lọ 
si oko—ẹrú. 

42 Gbogbo igi rẹ ati eso ilẹ rẹ yio jẹ ti eṣú. 

43 Alejò ti mbẹ lárin rẹ, yio ma ga jù ọ lọ si— 
Waju ati siwaju, iwọ o si ma di ẹni irẹsilẹ, si— 
waju ati siwaju. 

44 On ni yio ma wín ọ, iwọ ki yio si wín i: 
on ni yio ma ṣe ori, iwọ o si ma ṣe ìru. 

45 Gbogbo egún wọnyi yio si wá sori rẹ, yio 
si lepa rẹ, yio si bá ọ, titi iwọ o fi run; nitoriti 
iwọ kò fetisi ohùn OLUWA Ọlọrun rẹ, lati pa 
aṣẹ rẹ̀ ati ìlana rẹ̀ mô ti o palaṣe fun ọ. 

46 Nwọn o si wà lori rẹ fun àmi ati fun iya— 
nu, ati lori irú—ọmọ rẹ lailai: 

47 Nitoriti iwọ kò fi àyọ sìn OLUWA Ọlọrun 
rẹ, ati inudidun, nitori ẹpọ ohun gbogbo: 

48 Nitorina ni iwọ o ṣe ma sìn awọn ọtá rẹ ti 
OLUWA yio rán si ọ, ninu ebi, ati ninu ongbẹ, 
ati ninu ìhoho, ati ninu ainí ohun gbogbo: on 
o si fi àjaga irin bò ọ li ọrùn, titi yio fi run ọ. 

49 OLUWA yio gbé orilẹ—ẹ̀de kan dide si ọ lati 
ọna jijìn, lati opin ilẹ wa bi idì ti ifò; orilẹ—ẹ̀de 
ti iwọ ki yio gbé ẹ̀de rẹ̀; 

50 Orilẹ—òde ọdaju, ti ki yio ṣe ojuṣaju 
arugbo, ti ki yio si ṣe ojurere fun ewe: 

51 On o si ma jẹ irú ohunòsin rẹ, ati eso ilẹ 
rẹ, titi iwọ o fi run: ti ki yio kù ọkà, ọti—waini, 
tabi oréro, tabi ibisi malu rẹ, tabi ọmọ agutan 
silẹ fun ọ, titi on o fi run ọ. 

52 On o si déútì ọ ni ibode rẹ gbogbo, titi odi 
rẹ ti o ga ti o si le yio fi wò lulẹ, eyiti iwọ gbẹ— 
kẹle, ni ilẹ rẹ gbogbo: on o si dôtì ọ ni ibode rẹ 
gbogbo, ni gbogbo ilẹ rẹ, ti OLUWA Ọlọrun rẹ ti 
fi fun ọ. 

53 Iwọ o si jẹ ọmọ inu rẹ, ẹran ara awọn ọmọ 
rẹ ọkunrin ati ti awọn ọmọ rẹ obinrin ti 
OLUWA Ọlọrun rẹ fi fun ọ; ninu idôtì na ati 
ninu ihámọ na ti awọn ọtá rẹ yio há ọ m€é. 

54 Ọkunrin ti àwọ rẹ̀ tutù ninu nyin, ti o si ṣe 
ẹlẹgẹ, oju rẹ̀ yio korò si arakunrin rẹ̀, ati si aya 
ôkanàiya rẹ̀, ati si iyokù ọmọ rẹ̀ ti on jẹ kù: 

55 Tobẹ ti on ki yio bùn ẹnikan ninu wọn, 
ninu ẹran awọn ọmọ ara rẹ̀ ti o jẹ, nitoriti kò sí 
ohun kan ti yio kù silẹ fun u ninu idéútì na ati 
ninu ihámọ, ti awọn ọtá rẹ yio há ọ mô ni ibo— 
de rẹ gbogbo. 

56 Obinrin ti awọ rẹ̀ tutù ninu nyin, ti o si ṣe 
ẹlẹgẹ, ti kò jẹ daṣa ati fi atẹlẹsẹ̀ rẹ̀ kan ilẹ nitori 
ikẹra ati ìwa—ẹlẹgẹ, oju rẹ̀ yio korò si ọkọ ôkanaiya 
rẹ̀, ati si ọmọ rẹ̀ ọkunrin, ati ọmọ rẹ̀ obinrin; 

57 Ati si ọmọ—ọwọ rẹ̀ ti o ti agbedemeji ẹsẹ̀ 
rẹ̀ jade, ati si awọn ọmọ rẹ̀ ti yio bi; nitoripe 


DEUTERONOMI: 28, 29 
on o jẹ wọn ni ìkọkọ nitori ainí ohunkohun: 
ninu ìdétì ati ihámọ na, ti ọtá rẹ yio há ọ mô 
ni ibode rẹ. 

58 Bi iwọ kò ba fẹ kiyesi ati ma ṣe gbogbo òrọ 
ofin yi ti a kọ sinu iwé yi, lati ma bẹrù orukọ yi 
ti o lí ogo ti o si lí ẹ̀ru OLUWA ỌLỌRUN RẸ; 

59 Njẹ OLUWA yio sọ iyọnu rẹ di iyanu, ati 
iyọnu irú-ọmọ rẹ, ani iyọnu nla, ati eyiti yio 
pẹ, ati àrun buburu, ati eyiti yio pẹ. 

80 On o si mú gbogbo àrun Egipti pada wá 
bá ọ, ti iwọ bẹ̀ru; nwọn o si lẹ̀ mú ọ. 

651 Gbogbo àrun pẹlu, ati gbogbo iyọnu, ti a 
kò kọ sinu iwé ofin yi, awọn ni OLUWA yio 
múwa bá ọ, titi iwọ o fi run. 

62 Diẹ li ẹnyin o si kù ni iye, ẹnyin ti ẹ ti 
dabi irawọ oju—ọrun ni òpọlọpọ: nitoriti iwọ 
kò gbà ohùn OLUWA Ọlọrun rẹ gbé. 

63 Yio si ṣe, bi OLUWA ti yò sori nyin lati ṣe 
nyin ni ire, ati lati sọ nyin di pupọ; bẹni 
OLUWA yio si yò si nyin lori lati run nyin, ati 
lati pa nyin run; a o si fà nyin tu kuro lori ilẹ 
na ni ibi ti iwọ nlọ lati gbà a. 

854 OLUWA yio si tu ọ ká sinu enia gbogbo, 
lati opin ilẹ dé opin ilẹ; nibẹ̀ ni iwọ o si ma bọ 
oriṣa ti iwọ ati baba rẹ kò mò rí, ani igi ati 
okuta. 

55 Ati lárin orilẹ—ẹ̀de wọnyi ni iwọ ki yio ri 
irọrun, bẹli atẹlẹsẹ̀ rẹ ki yio ri isimi: ṣugbọn 
OLUWA yio fi iwarìri àiya, ati oju jijoro, ati 
ibinujẹ ọkàn fun ọ: 

66 Ẹmi rẹ yio sọrò ni iyemeji li oju rẹ; iwọ o 
si ma bẹ̀ru li oru ati li ọsán, iwọ ki yio si ní 
idaniloju ẹmi rẹ. 

571i owurò iwọ o wipe, Alẹ iba jẹ lẹ! ati li 
alẹ iwọ o wipe, Ilẹ iba jẹ m€! nitori ibẹ̀ru àiya 
rẹ ti iwọ o ma bẹ̀ru, ati nitori iran oju rẹ ti Iwọ 
o ma ri. 

68 OLUWA yio si fi ọkẹ tun mú ọ pada lọ si 
Egipti, li òna ti mo ti sọ fun ọ pe, Iwọ ki yio si 
tun ri i m€: nibẹ̀ li ẹnyin o si ma tà ara nyin 
fun awọn ọtá nyin li ẹrú ọkunrin ati ẹrú 


obinrin, ki yio si sí ẹniti yio rà nyin. 

29 1WỌNYI li ẹ̀rọ majẹmu ti OLUWA 
palaṣẹ fun Mose lati bá awọn ọmọ 

Israeli dá ni ilẹ Moabu, lẹhin majẹmu ti o ti 

bá wọn dá ni Horebu. 

2 Mose si pẹ̀ gbogbo awọn ọmọ Israeli, o si 
Wi fun wọn pe, Ẹnyin ti ri ohun gbogbo ti 
OLUWA ṣe li oju nyin ni ilẹ Egipti si Farao, ati 
si gbogbo awọn iranṣẹ rẹ̀ ati si ilẹ rẹ̀ gbogbo. 

3 idanwò nla ti oju rẹ ti ri, iṣẹ-àmi, ati iṣẹ— 
iyanu nla wọnni: 


DEUTERONONI 29, 30 

4 Ṣugbọn OLUWA kò fun nyin li àiya lati mẹ̀, 
ati oju lati ri, ati etí lati gbQ titi di oni yi. 

5 Emi si ti mu nyin rìn li ogoji ọdún li 
aginjù: aṣọ nyin kò gbô mò nyin li ara, bàta 
nyin kò si gbô m€ nyin ni ẹsẹ̀. 

6Enyin kò jẹ àkara, bẹli ẹnyin kò mu 
ọti—waini, tabi ọti lile: ki ẹnyin ki o le mò pe 
emi li OLUWA Ọlọrun nyin. 

7 Nigbati ẹnyin ti dé ihinyi, Sihoni ọba Hes— 
boni, ati Ogu ọba Baṣani, jade ogun si wa, awa 
si kọlù wọn: 

8 Awa si gbà ilẹ wọn, a si fi i fun awọn ọmọ 
Reubeni, ati awọn ọmọ Gadi, ati àbọ ẹ̀ya Ma— 
nasse ni iní. 

9 Nitorina, ẹ pa òrọ majẹmu yi mẹ, ki ẹ si 
ma ṣe wọn, ki ẹnyin ki o le ma ri ire ninu 
ohun gbogbo ti ẹnyin nṣe. 

10 Gbogbo nyin li o duro li oni niwaju 
OLUWA Ọlọrun nyin; awọn olori nyin, awọn 
ẹ̀ya nyin, awọn àgba nyin, ati awọn ijoye 
nyin, ani gbogbo awọn ọkunrin Israeli, 

11 Awọn ọmọ wẹwẹ nyin, awọn aya nyin, 
ati alejò rẹ, ti mbẹ lárin ibudô rẹ, lati aṣẹgi rẹ 
dé apọnmi rẹ: 

12 Ki iwọ ki o le wò inu majẹmu OLUWA 
Ọlọrun rẹ, ati ibura rẹ̀, ti OLUWA Ọlọrun rẹ bá 
ọ ṣe li oni: 

13 Ki o le fi idi rẹ kalẹ li oni li enia kan fun 
ara rẹ̀, ati ki on ki o le ma ṣe Ọlọrun rẹ, bi o ti 
sọ fun ọ, ati bi o ti bura fun awọn baba rẹ, fun 
Abrahamu, fun Isaaki, ati fun Jakobu. 

14 Ki si iṣe ẹnyin nikan ni mo bá ṣe majẹmu 
yi ati ibura yi; 

15 Ṣugbọn ẹniti o bá Wa duro nihin li oni 
niwaju OLUWA Ọlọrun wa, ẹniti kò sí nihin 
pẹlu wa li oni: 

16 (Nitoripe ẹnyin mò bi awa ti gbé ilẹ 
Egipti; ati bi awa ti kọja lárin orilẹ—ẹ̀de ti ẹn— 
yin là kọja; 

17 Ẹnyin si ti ri ohun irira wọn, ati ere wọn, 
igi ati okuta, fadakà ati wurà, ti o wà lárin wọn.) 

18 Ki ẹnikẹni ki o má ba wà ninu nyin, 
ọkunrin, tabi obinrin, tabi idile, tabi ẹ̀ya, ti 
àiya rẹ̀ ṣí kuro lọdọ OLUWA Ọlọrun wa li oni, 
lati lọ isìn oriṣa awọn orilẹ-ẹ̀de wọnyi; ki 
gbòngbo ti nyọ or6ro ati iwọ, ki o má ba wà 
ninu nyin; 

18 Yio si ṣe, nigbati o ba gbQ òrọ egún yi, ti o 
sure fun ara rẹ̀ ninu àiya rẹ̀, wipe, Emi o ní 
alafia, bi emi tilẹ nrìn ninu agídi ọkàn mi, lati 
run tutù pẹlu gbigbẹ: 

20 OLUWA ki yio darijì i, Ṣugbọn nigbana ni 
ibinu OLUWA ati owú rẹ̀ yio gbona si ọkunrin 


168 


na, ati gbogbo egún wọnyi ti a kọ sinu iwé yi 
ni yio bà lé e, OLUWA yio si nù orukọ rẹ̀ kuro 
labẹ ọrun. 

21 OLUWA yio si yà a si ibi kuro ninu gbogbo 
ẹ̀ya Israeli, gẹgẹ bi gbogbo egún majẹmu, ti a 
kọ sinu iwé ofin yi. 

22 Ati iran ti mbò, awọn ọmọ nyin ti yio 
dide lẹhin nyin, ati alejò ti yio ti ilẹ jijìn Wá, 
yio si wi, nigbati nwọn ba ri iyọnu ilẹ na, ati 
àrun na, ti OLUWA mu bá a; 

23 Ati pe gbogbo ilẹ rẹ̀ di imi—Òrùn, ati iyẹ, 
ati ijéna, ti a kò le gbìn nkan si, tabi ti kò le 
seso, tabi ti koriko kò le hù ninu rẹ̀, bi 
ibìṣubu Sodomu, ati Gomorra, Adma, ati Se— 
boiimu, ti OLUWA bìṣubu ninu ibinu rẹ̀, ati 
ninu ikannu rẹ̀: 

24 Ani gbogbo orilẹ—ẹ̀de yio ma wipe, Éṣe ti 
OLUWA fi ṣe bayi si ilẹ yi? Kili a le mò 6ru ibi— 
nu nla yi si? 

25 Nwọn o si wipe, Nitoriti nwọn kò majẹ— 
mu OLUWA, Ọlọrun awọn baba wọn silẹ, ti o 
ti bá wọn dá nigbati o mú wọn lati ilẹ Egipti 
jade wá. 

26 Nitoriti nwọn lọ, nwọn si bọ oriṣa, nwọn 
si tẹriba fun wọn, oriṣa ti nwọn kò mẹ̀ rí, ti on 
kò si fi fun wọn. 

27 Ibinu OLUWA si rú si ilẹ na, lati mú gbogbo 
egún ti a kọ sinu iwé yi wá sori rẹ̀: 

28 OLUWA si fà wọn tu kuro ni ilẹ wọn ni 
ibinu, ati ni ikannu, ati ni irunu nla, o si lé 
Wọn lọ si ilẹ miran, bi o ti ri li oni yi. 

29 Ti OLUWA Ọlọrun Wa ni ohun ìkọkọ: 
ṣugbọn ohun ti afihàn ni tiwa ati ti awọn ọmọ 
Wa lailai, ki awa kì o le ma ṣe gbogbo òrọ ofin yi. 


3 0 YIO si ṣe, nigbati gbogbo nkan 

wọnyi ba dé bá ọ, ibukún ati egún, ti 
mo filelẹ niwaju rẹ, ti iwọ o ba si ranti ninu 
gbogbo orilẹ—ẹ̀de, nibiti OLUWA Ọlọrun rẹ ti 
tu ọ ká si, 

2 Ti iwọ ba si yipada si OLUWA Ọlọrun rẹ, tí 
iwọ ba si gbà ohùn rẹ̀ gbé, gẹgẹ bi gbogbo 
eyiti mo filelẹ li aṣẹ fun ọ li oni, iwọ ati awọn 
ọmọ rẹ, pẹlu àiya rẹ gbogbo, ati pẹlu ọkàn rẹ 
gbogbo; 

3Nigbana ni OLUWA Ọlọrun rẹ yio yi 
oko-ẹrú rẹ pada, yio si ṣánu fun ọ, yio si pada, 
yio si kò ọ jọ kuro ninu gbogbo orilẹ—ẹ̀de 
wọnni nibiti OLUWA Ọlọrun rẹ ti tu ọ ká si. 

4 Bi a ba si lé ẹni rẹ kan lọ si ìha opin ọrun, 
lati ibẹ̀ ni OLUWA Ọlọrun rẹ yio kô ọ jọ, lati 
ibẹ̀ ni yio si mú ọ wá: 

50OLUWA Ọlọrun rẹ yio si mú ọ Wá sinu ilẹ na 


ti awọn baba rẹ ti ní, iwọ o si ní i; on o si ṣe ọ li 
ore, yio si mu ọ bisi i jù awọn baba rẹ lọ. 

6 OLUWA Ọlọrun rẹ yio si kọ àiya rẹ nilà, ati 
àiya irú—ọmọ rẹ, lati ma fé OLUWA Ọlọrun rẹ 
pẹlu àiya rẹ gbogbo, ati pẹlu ọkàn rẹ gbogbo, 
ki iwọ ki o le yẹ̀. 

7OLUWA Ọlọrun rẹ yio si fi gbogbo egún 
wọnyi lé awọn ọtá rẹ lori, ati lori awọn ti o 
korira rẹ, ti nṣe inunibini si ọ. 

8 Iwọ o si pada, iwọ o si gbà ohùn OLUWA 
gbé, iwọ o si ma ṣe gbogbo ofin rẹ̀ ti mo 
palaṣẹ fun ọ li oni. 

9 OLUWA Ọlọrun rẹ yio si sọ ọ di pupò ninu 
gbogbo iṣẹ ọwọ rẹ, ninu ọmọ inu rẹ, ati ninu 
ohunòsin rẹ, ati ninu eso ilẹ rẹ, fun rere: ni— 
toriti OLUWA yio pada wa yò sori rẹ fun rere, 
bi o ti yò sori awọn baba rẹ: 

10 Bi iwọ ba gbà ohùn OLUWA Ọlọrun rẹ 
gbé, lati pa aṣẹ rẹ̀ ati ìlana rẹ̀ m€, ti a kọ sinu 
iwé ofin yi; bi iwọ ba si fi gbogbo àiya rẹ, ati 
gbogbo ọkàn rẹ, yipada si OLUWA Ọlọrun rẹ. 

11 Nitori aṣẹ yi ti mo pa fun ọ li oni, kò ṣoro 
jù fun ọ, bẹ̀ni kò jìna rere si ọ. 

12 Kò sí li ọrun, ti iwọ iba fi wipe, Tani yio 
gòke lọ si ọrun fun wa, ti yio si mú u wá fun 
Wa, ki awa ki o le gbé ọ, ki a si le ṣe e? 

13 Bẹni kò sí ni ìha keji okun, ti iwọ iba fi 
wipe, Tani yio rekọja okun lọ fun wa, ti yio si 
mú u fun wa wá, ki awa ki o le gbé ọ, ki a si le 
ṣe e? 

14 Ṣugbọn òrọ na li o wà nitosi rẹ giripiri yi, 
li ẹnu rẹ, ati li àiya rẹ, ki iwọ ki o le ma ṣe e. 

15 Wò o, emi fi ìye ati ire, ati ikú ati ibi, si— 
waju rẹ li oni; 

16 Li eyiti mo palaṣẹ fun ọ li oni lati ma fẹ 
OLUWA Ọlọrun rẹ, lati ma rìn li òna rẹ̀, ati lati 
ma pa aṣẹ rẹ̀, ati ìlana rẹ̀, ati idajọ rẹ̀ m€, ki 
iwọ ki o le yẹ̀, ki o si ma bísí í, ki OLUWA Ọlọ— 
run rẹ ki o le busi i fun ọ ni ilẹ na, nibiti iwọ 
nlọ lati gbà a. 

17 Ṣugbọn bi àiya rẹ ba pada, ti iwọ kò ba si 
gbé, ṣugbọn ti iwọ di ẹni fifà lọ, ti iwọ si mbọ 
oriṣa, ti iwọ si nsìn wọn; 

18 Emi sọ fun nyin li oni, pe ṣiṣegbé li ẹnyin 
o ṣegbé; ẹnyin ki yio mu ọjé nyin pẹ lori ilẹ, 
nibiti iwọ ngòke Jordani lọ lati gbà a. 

18 Emi pẹ̀ ọrun ati ilẹ jẹri tì nyin li oni pe, 
emi fi ìye ati ikú, ibukún ati egún siwaju rẹ: 
nitorina yàn ìye, ki iwọ ki o le yẹ̀, iwọ ati 
irú-ọmọ rẹ: 

20 Ki iwọ ki o le ma fé OLUWA Ọlọrun rẹ, ati 
ki iwọ ki o le ma gbà ohùn rẹ̀ gbé, ati ki iwọ ki o 
le ma faramé ọ: nitoripe on ni ìye rẹ, ati gigùn 


DEUTERONOMI 30, 31 

Ọjẹ̀ rẹ: ki iwọ ki o le ma gbé inu ilẹ na ti OLUWA 

ti bura fun awọn baba rẹ, fun Abrahamu, ati 

fun Isaaki, ati fun Jakobu, lati fi fun wọn. 

3 1 1 MOSE si lọ, o si sọ ẹrọ wọnyi fun 
gbogbo Israeli. 

20 si wi fun wọn pe, Emi di ẹni ọgọfa ọdún 
li oni; emi kò le ma jade ki nsi ma wọle mé: 
OLUWA si ti wi fun mi pe, Iwọ ki yio gòke Jor— 
dani yi m. 

3OLUWA Ọlọrun rẹ, on ni yio rekọja ṣaju 
rẹ, on ni yio si run orilẹ—ẹ̀de wọnyi kuro ni— 
Waju rẹ, iwọ o si gbà wọn: ati Joṣua, on ni yio 
gòke ṣaju rẹ, bi OLUWA ti wi. 

4 OLUWA yio si ṣe si wọn bi o ti ṣe si Sihoni 
ati si Ogu, ọba awọn Amori, ati si ilẹ wọn; 
awọn ẹniti o run. 

5OLUWA yio si fi wọn tọrẹ niwaju nyin, ki 
ẹnyin ki o le fi wọn ṣe gẹgẹ bi gbogbo aṣẹ ti 
mo pa fun nyin. 

6 ṣe giri ki ẹ si mu àiya le, ẹ máṣe bẹ̀ru, ẹ 
má si ṣe fòya wọn: nitoripe OLUWA Ọlọrun rẹ, 
on li o mbá ọ lọ; on ki yio fi ọ silẹ, bẹ̀ni ki yio 
kò ọ. 

7 Mose si pẹ̀ Joṣua, o si wi fun u li oju 
gbogbo Israeli pe, Ṣe giri ki o si mu àiya le: 
nitoripe iwọ ni yio bá awọn enia yi lọ si ilẹ na, 
ti OLUWA ti bura fun awọn baba wọn, lati fi 
fun wọn; iwọ o si mu wọn gbà a. 

8 Ati OLUWA on li o nlọ ṣaju rẹ; on ni yio 
pẹlu rẹ, on ki yio fi ọ silẹ, bẹni ki yio kò ọ: 
máṣe bẹ̀ru, bẹni ki àiya ki o máṣe fò ọ. 

9 Mose si kọwe ofin yi, o si fi i fun awọn 
alufa awọn ọmọ Lefi, ti ima rù apoti majẹmu 
OLUWA, ati fun gbogbo awọn àgba Israeli. 

10 Mose si paṣẹ fun wọn, wipe, Li opin ọdún 
meje meje li akokò ọdún idasilẹ, ni ajọ agQ. 

11 Nigbati gbogbo Israeli ba wá farahàn ni— 
Waju OLUWA Ọlọrun rẹ ni ibi ti on o gbé yàn, 
ki iwọ ki o kà ofin yi niwaju gbogbo Israeli li 
etí wọn. 

12Kòô awọn enia na jọ, awọn ọkunrin ati 
awọn obinrin ati awọn ọmọde, ati alejò rẹ ti 
mbẹ ninu ibode rẹ, ki nwọn ki o le gbé, ati ki 
nwọn ki o le kọ ati ma bẹ̀ru OLUWA Ọlọrun 
nyin, ati ki nwọn ki o ma kiyesi ati ṣe gbogbo 
ọrọ ofin yi; 

13 Ati ki awọn ọmọ wọn, ti kò mò, ki o le 
gbé, ki nwọn si ké ati bẹ̀ru OLUWA Ọlọrun 
nyin, ni gbogbo ọjẹ ti ẹnyin o wà ni ilẹ na ni— 
biti ẹnyin ngôke Jordani lọ lati gbà a. 

14 OLUWA si sọ fun Mose pe, Kiyesi i, ọjé rẹ 
sunmọ-etile ti iwọ o kú: pẹ̀ Joṣua, ki ẹ si fara 


DEUTERONONI 31, 32 
nyin hàn ninu agẹ ajọ, ki emi ki o le fi aṣẹ lée 
lọwọ. Mose ati Joṣua si lọ, nwọn si fara wọn 
hàn ninu agé ajọ. 

I5OLUWA si yọ si wọn ninu ag6ô na ninu 
ọwọn awọsanma: ọwòn awọsanma na si duro 
loke ẹnu—ẹòna agọ na. 

16 OLUWA si sọ fun Mose pe, Kiyesi i, iwọ o 
sùn pẹlu awọn baba rẹ; awọn enia yi yio si 
dide, nwọn o si ma ṣe agbere tọ awọn oriṣa ilẹ 
na lẹhin, nibiti nwọn nlọ lati gbé inu wọn, 
nwọn o si kò mi silẹ, nwọn o si dà majẹmu mi 
ti mo bá wọn dá. 

17 Nigbana ni ibinu mi yio rú si wọn li ọjé 
na, emi o si kò wọn silẹ, emi o si pa oju mi 
m$ẹ̀ kuro lara wọn, a o si jẹ wọn run, ati ibi 
pupò ati iyọnu ni yio bá wọn; tobẹ ti nwọn o 
si wi li ọjẹ na pe, Kò ha jẹ pe nitoriti Ọlọrun 
wa kò sí lárin wa ni ibi wọnyi ṣe bá wa? 

18 Emi o fi oju mi pamé patapata li ọjọ na, 
nitori gbogbo ìwabuburu ti nwọn o ti hi, ni— 
tori nwọn yipada si oriṣa. 

19 Njẹ nisisiyi, kọwe orin yi fun ara nyin, ki ẹ 
fi kẹ awọn ọmọ Israeli: fi i si wọn li ẹnu, ki orin 
yi ki o le ma jẹ ẹrí fun mi si awọn ọmọ Israeli. 

20 Nitoripe nigbati emi ba mú wọn wá si ilẹ 
na, ti mo bura fun awọn baba wọn, ilẹ ti nṣàn 
fun warà ati fun oyin; ti nwọn ba si jẹ ajẹyo 
tán, ti nwọn si sanra; nigbana ni nwọn o yi— 
pada si oriṣa, nwọn a si ma sìn wọn, nwọn a 
si kẹgan mi, nwọn a si dà majẹmu mi. 

21 Yio si ṣe, nigbati ibi pupò ati iyọnu ba bá 
wọn, ki orin yi ki o jẹri tì wọn bi ẹlẹri; nito— 
ripe a ki yio gbagbé rẹ̀ lati ẹnu awọn ọmọ 
wọn: nitori mo mò ìro inu wọn, ti nwọn nrò, 
ani nisisiyi, ki emi ki o to mú wọn wá sinu ilẹ 
na ti mo bura si. 

22 Nitorina ni Mose ṣe kọwe orin yi li ọjé 
na gan, o si fi kẹ awọn ọmọ Israeli. 

23 O si paṣẹ fun Joṣua ọmọ Nuni, o si wipe, 
Ṣe giri, ki o si mu àiya le: nitoripe iwọ ni yio 
mú awọn ọmọ Israeli lọ sinu ilẹ na ti mo bura 
fun wọn: Emi o si wà pẹlu rẹ. 

24 O si ṣe, nigbati Mose pari kikọ òrọ ofin yi 
tán sinu iwé, titi nwọn fi pari, 

25 Mose si paṣẹ fun awọn ọmọ Lefi, ti nrú 
apoti majẹmu OLUWA, wipe, 

26 Gba iwé ofin yi, ki o si fi i sapakan apoti 
majẹmu OLUWA Ọlọrun rẹ, ki o ma wà nibẹ̀ 
fun ẹrí si ọ. 

27 Nitoripe mo mò òtẹ rẹ, ati lile ọrún rẹ: 
kiyesi i, nigbati emi wà laye sibẹ̀ pẹlu nyin li 
oni, ọlọtẹ̀ li ẹnyin ti nṣe si OLUWA; melomelo 
si ni lẹhin ikú mi? 


170 


28 Pe gbogbo awọn àgba ẹ̀ya nyin jọ sọdọ mi, 
ati awọn ijoye nyin, ki emi ki o le sọ òrọ wọnyi li 
etí wọn ki emi ki o si pẹ ọrun ati aiye jẹri tì wọn. 

28 Nitori mo mò pe lẹhin ikú mi ẹnyin o bà 
ara nyin jẹ patapata, ati pe ẹnyin o yipada kuro 
li ọna ti mo palaṣẹ fun nyin; ibi yio si bá nyin li 
ọjò ikẹhin; nitoriti ẹnyin o ma ṣe buburu li oju 
OLUWA, lati fi iṣẹ ọwé nyin mu u binu. 

30 Mose si sọ òrọ orin yi li etí gbogbo ijọ 


Israeli, titi nwọn fi pari. 
3 2 IFETISILẸ, ẹnyin ọrun, emi o si 
sòrọ; si gbọ Ọrọ ẹnu mi, iwọ aiye: 

2 Ẹké mi yio ma kán bi ojò ohun mi yio ma 
sẹ̀ bi ìri; bi òjo winiwini sara eweko titun, ati 
bi òwara òjo sara ewebẹ̀: 

3 Nitoriti emi o kokikí orukọ OLUWA kiri: ẹ 
fi ọlá fun Ọlọrun wa. 

4 Apata na, pipé ni iṣẹ rẹ̀; nitoripe idajọ ni 
gbogbo òna rẹ̀: Ọlọrun otitọ ati alàiṣegbe, 
ododo ati otitọ li on. 

5 Nwọn ti bà ara wọn jẹ lọdọ rẹ̀, nwọn ki 
iṣe ọmọ rẹ̀, àbuku wọn ni; iran arekereke ati 
Wiwẹ ni nwọn. 

6 Bayi li ẹnyin o ha san ẹsan fun OLUWA, ẹn— 
yin aṣiwere enia ati alaigbọn? On ha ké ni baba 
rẹ ti o rà ọ? on li o dá ọ, on li o si fi ẹsẹ̀ rẹ mulẹ? 

7 Ranti ọjẹ igbáni, ronu ọdún iraniran: bi 
baba rẹ lere yio si fihàn ọ; bi awọn agba rẹ, 
nwọn o si sọ fun ọ. 

8 Nigbati Ọga—ogo pín iní fun awọn orilẹ— 
ẹ̀de, nigbati o tu awọn ọmọ enia ká, o pàla awọn 
enia na gẹgẹ bi iye awọn ọmọ Israeli. 

8 Nitoripe ipín ti OLUWA li awọn enia rẹ̀; 
Jakobu ni ipín iní rẹ̀. 

I0O rii ni ilẹ aṣalẹ̀, ati ni aginjù nibiti 
ẹranko nke; o yi i ká, o tọju rẹ̀, o pa a mQ bi 
ẹyin oju rẹ̀: 

11 Bi idì ti irú itẹ rẹ̀, ti irababa sori ọmọ rẹ̀, 
ti ina iy€—apa rẹ̀, ti igbé wọn, ti ima gbé wọn 
lọ lori iy€—apa rẹ̀: 

12 Bẹ̀ni OLUWA nikan ṣamòna rẹ̀, kò si sí 
oriṣa pẹlu rẹ̀. 

130 mu u gín ibi giga aiye, ki o le ma jẹ 
eso oko; o si jẹ ki o mu oyin lati inu apata wá, 
ati orôro lati inu okuta akọ wá; 

14Ori—am96 malu, ati warà agutan, pẹlu ọrá 
ọdọ—agutan, ati àgbo irú ti Baṣani, ati ewurẹ, ti 
on ti ọrá iwe alikama; iwọ si mu ẹ̀jẹ eso—àjara, 
ani ọti—Waini. A 

15 Ṣugbọn Jeṣuruni sanra tán, o si tapa: iwọ 
sanra tán, iwọ kì tan, ọrá bò ọ tán: nigbana li 
o kò Ọlọrun ti o dá a, o si gàn Apata ìgbala rẹ̀. 


171 


16 Nwọn fi oriṣa mu u jowú, ohun irira ni 
nwọn fi mu u binu. 

17 Nwọn rubọ si iwin—buburu ti ki iṣe Ọlọ— 
run, si oriṣa ti nwọn kò mò rí, si oriṣa ti o hù 
ni titun, ti awọn baba nyin kò bẹ̀ru. 

18 Apata ti o bi ọ ni iwọ kò ranti, iwọ si ti 
gbagbé Ọlọrun ti o dá ọ. 

19 OLUWA si ri i, o si korira wọn, nitori ìwa— 
imunibinu awọn ọmọkunrin rẹ̀, ati ti awọn 
ọmọbinrin rẹ̀. 

20 O si wipe, Emi o pa oju mi mẹ kuro lara 
wọn, emi o si ma wò bi igbẹhin wọn yio ti ri; 
nitori iran alagidi ni nwọn, awọn ọmọ ninu 
ẹniti kò si igbagbọ. 

21 Nwọn ti fi ohun ti ki iṣe Ọlọrun mu mi 
jowú; nwọn si fi ohun asan wọn mu mi binu: 
emi o si fi awọn ti ki iṣe enia mu wọn jowú; 
emi o si fi aṣiwere orilẹ—ẹ̀de mu wọn binu. 

22 Nitoripe iná kan ràn ninu ibinu mi, yio si 
jo dé ipò—okú ni isalẹ, yio si run aiye pẹlu 
asunkún rẹ̀, yio si tinabọ ipilẹ awọn okenia. 

23 Emi o kò ohun buburu jọ lé wọn lori; emi 
o si lò ọfà mi tán si wọn lara: 

24 Ebi yio mu wọn gbẹ, oru gbigbona li a o fi 
run wọn, ati iparun kikorò; emi o si rán ehín 
ẹranko si wọn, pẹlu orô ohun ti nrakò ninu 
erupẹ. 

25 Idà li ode, ati ipàíya ninu iyẹwu, ni yio run 
ati ọmọkunrin ati wundia, ọmọ ẹnu—ọmu, ati 
ọkunrin arugbo elewu irun pẹlu. 

26 Mo wipe, Emi o tu wọn ká patapata, 
emi o si mu iranti wọn dá kuro ninu awọn 
enia: 

27 Bikoṣepe bi mo ti bẹ̀ru ibinu ọtá, ki awọn 
ọtá wọn ki o má ba ṣe alaimò, ati ki nwọn ki o 
má ba wipe, Ọwọ wa leke ni, ki isi ṣe OLUWA 
li o ṣe gbogbo eyi. 

28 Nitori orilẹ—òde ti kò ní ìmọ ni nwọn, 
bẹ̀ni kò sí òye ninu wọn. 

29 Ibaṣepe nwọn gbẹ̀n, ki òye eyi ki o yé 
wọn, nwọn iba rò igbẹhin wọn! 

30 Ẹnikan iba ti ṣe lé ẹgbẹrun, ti ẹni meji 
iba si lé ẹgbárun sá, bikoṣepe bi Apata wọn ti 
tà wọn, ti OLUWA si fi wọn tọrẹ? 

31 Nitoripe apata wọn kò dabi Apata wa, 
ani awọn ọtá wa tikalawọn ni nṣe onidajọ. 

32 Nitoripe igi—àjara wọn, ti igi—àjara So— 
domu ni, ati ti igbẹ Gomorra: eso—àjara wọn 
li eso—àjara or6ro, ìdi wọn korò: 

33 Ọti—waini wọn iwọ ti dragoni ni, ati orú 
mimu ti pamọlẹ̀. 

34 Eyi ki a tojọ sọdọ mi ni ile iṣura, ti a si fi 
ẹ̀didi dì ninu iṣura mi? 


DEUTERONOMI 32 
35 Ti emi ni igbẹsan, ati ẹsan, li akokò ti ẹsẹ̀ 
Wọn yio yẹ: nitoriti ọjẹ idamu wọn sunmọto— 
si, ohun ti o si mbò wa bá wọn nyára wá. 

36 Nitoripe OLUWA yio ṣe idajọ awọn enia 
rẹ̀, yio si kanu awọn iranṣẹ rẹ̀; nigbati o ba ri 
pe agbara wọn lọ tán, ti kò si sí ẹnikan ti a sé 
mẹ̀, tabi ti o kù. 

37 On o si wipe, Nibo li oriṣa wọn gbé wà, 
apata ti nwọn gbẹkẹle: 

38 Ti o ti jẹ ọrá ẹbọ wọn, ti o ti mu ọti—wai— 
ni ẹbọ ohunmimu wọn? jẹ ki nwọn dide ki 
nwọn si ràn nyin lọwọ, ki nwọn ṣe àbo nyin. 

38 Wò o nisisiyi pe Emi, ani Emi ni, kò si sí 
ọlọrun pẹlu mi: mo pa, mo si sọ di áye; mo 
ṣalọgbẹ, mo si mu jiná; kò si sí ẹnikan ti o le 
gbà silẹ li ọwọ mi. 

40 Nitoripe mo gbé ọwọ mi soke ọrun, mo 
si wipe, Bi Emi ti wà titilai. 

41 Bi mo ba si pôn idà didan mi, ti mo ba si 
fi ọwọ mi lé idajọ; emi o san ẹsan fun awọn 
ọtá mi, emi o radi i fun awọn ti o korira mi. 

42 Emi o mu ọfà mi rin fun ẹ̀jẹ, idà mi o si jẹ 
ẹran; ninu ẹ̀jẹ ẹni pipa ati ti igbekun, lati ori 
awọn aṣaju ọtá. 

43Ẹ ma yò, ẹnyin orilẹ-ẹ̀de, pẹlu awọn 
enia rẹ̀: nitoripe on o gbẹsan ẹ̀jẹ awọn iranṣẹ 
rẹ̀, yio si gbẹsan lara awọn ọdá rẹ̀, yio si ṣẹtutu 
fun ilẹ rẹ̀, ati fun awọn enia rẹ̀. 

44 Mose si wá o si sọ gbogbo òrọ ofin yi li 
etí awọn enia na, on, ati Hoṣea ọmọ Nuni. 

45 Mose si pari sisọ gbogbo ẹrọ wọnyi fun 
gbogbo Israeli: 

460 si wi fun wọn pe, Ẹ gbé ọkàn nyin lé 
gbogbo òrọ ti mo sọ lárin nyin li oni; ti ẹnyin 
o palaṣẹ fun awọn ọmọ nyin lati ma kiyesi ati 
ṣe gbogbo ẹrọ ofin yi. 

47 Nitoripe ki iṣe ohun asan fun nyin; nito— 
ripe ìye nyin ni, ati nipa eyi li ẹnyin o mu ọjọ 
nyin pẹ ni ilẹ na, nibiti ẹnyin ngòke Jordani lọ 
lati gbà a. 

48 OLUWA si sọ fun Mose li ọjẹ na gan, wipe, 

48 Gtn òke Abarimu yi lọ, si òke Nebo, ti 
mbẹ ni ilẹ Moabu, ti o kọjusi Jeriko; ki o si wò 
ilẹ Kenaani, ti mo fi fun awọn ọmọ Israeli ni 
inf. 
50 Ki o si kú lori òke na, nibiti iwọ ngùn lọ, 
ki a si kò ọ jọ sọdọ awọn enia rẹ; bi Aaroni 
arakunrin rẹ ti kú li òke Horu, ti a si kò o jọ 
sọdọ awọn enia rẹ̀: 

51 Nitoriti ẹnyin ṣẹ̀ si mi lárin awọn ọmọ 
Israeli ni ibi omi Mieriba—Kadeṣi, li aginjù 
Sini; nitoriti ẹnyin kò yà mi simimQ lárin 
awọn ọmọ Israeli. 


DEUTERONOMI 32 —34 
52 Ṣugbọn iwọ o ri ilẹ na niwaju rẹ; ṣugbọn 
iwọ ki yio lọ sibẹ̀, si ilẹ na ti mo fi fun awọn 


ọmọ Israeli. 
3 3 1 EYI si ni ire, ti Mose enia Ọlọrun su 
fun awọn ọmọ Israeli ki o to kú. 

20 si wipe, OLUWA ti Sinai wá, o si yọ si 
wọn lati Seiri wá; o tàn imọlẹ jade lati òke 
Parani wá, o ti ọdọ ẹgbẹgbárun awọn mim 
Wá: lati ọwòô ọtún rẹ̀ li ofin kan amubiná ti 
jade fun wọn wá. 

3 Nitôtọ, o f$ awọn enia na; gbogbo awọn 
enia mim rẹ̀ wà li ọwé rẹ. Nwọn si joko li 
ẹsẹ̀ rẹ; olukuluku ni yio gbà ninu òrọ rẹ. 

4 Mose fi ofin kan lelẹ li aṣẹ fun wa, iní ti ijọ 
enia Jakobu. 

50 si jẹ ọba ni Jeṣuruni, nigbati olori awọn 
enia, awọn ẹ̀ya Israeli pejọ pò. 

6 Ki Reubeni ki o yẹ̀, ki o máṣe kú; ki enia 
rẹ̀ ki o máṣe mọniwọn. 

7 Eyi si ni ti Judah: o si wipe, OLUWA, gbọ 
ohún Judah, ki o si mú u tò awọn enia rẹ̀ Wá: ki 
ỌWỌ rẹ̀ ki o to fun u; ki iwọ ki o si ṣe iranlọwọ 
fun u lọwọ awọn ọdá rẹ̀. 

8 Ati niti Lefi o wipe, Jẹ ki Tummimu ati Urimu 
rẹ ki o wà pẹlu ẹni mimé rẹ, ẹniti iwọ danwò 
ni Massa, ati ẹniti iwọ bá jà li omi Meriba; 

9 Ẹniti o wi niti baba rẹ̀, ati niti iya rẹ̀ pe, 
Emi kò ri i; bẹni kò si jẹwọ awọn arakunrin 
rẹ̀, bẹni kò sí mò awọn ọmọ rẹ̀: nitoriti nwọn 
kiyesi òrọ rẹ, nwọn si pa majẹmu rẹ mé. 

10 Nwọn o ma kọ Jakobu ni idajọ rẹ, ati 
Israeli li ofin rẹ: nwọn o ma mú turari wá si— 
waju rẹ, ati òtọtọ ẹbọ sisun sori pẹpẹ rẹ. 

TI OLUWA, busi ohun-iní rẹ̀, ki o si tewọgbà 
iṣẹ ọwọ rẹ̀: lù ẹgbẹ awọn ti o dide si i, ati ti 
awọn ti o korira rẹ̀, ki nwọn ki o máṣe dide mô. 

12 Ati niti Benjamini o wipe, Olufẹ OLUWA 
yio ma gbé li alafia lọdọ rẹ̀; on a ma bò o li ọjẹ 
gbogbo, on a si ma gbé láríin ejika rẹ̀. 

13 Ati niti Josefu o wipe, Ibukún OLUWA ni 
ilẹ rẹ̀, fun ohun iyebiye ọrun, fun ìri, ati fun 
ibú ti o ba nisalẹ, 

14 Ati fun eso iyebiye ti 6rùn múwa, ati fun 
ohun iyebiye ti ndàgba li oṣoṣú, 

15 Ati fun ohun pàtaki okenla igbání, ati fun 
ohun iyebiye òke aiyeraiye, 

16 Ati fun ohun iyebiye aiye ati ẹkún rẹ̀, ati 
fun if€ inurere ẹniti o gbé inu igbé: jẹ ki ibukún 
ki o wá si ori Josefu, ati si atari ẹniti a yàsọtọ 
lárin awọn arakunrin rẹ̀. 

17 Akéẹ̀bi akọmalu rẹ̀, tirẹ̀ li ọlánla; iwo rẹ̀ 
iwo agbanrere ni: on ni yio fi tì awọn enia, 


172 


gbogbo wọn, ani opin ilẹ: awọn si ni ẹgbẹgbá— 
run Efraimu, awọn si ni ẹgbẹgbẹrun Manasse. 

18 Ati niti Sebuluni o wipe, Sebuluni, ma yò 
ni ijade rẹ; ati Issakari, ninu agQ rẹ. 

18 Nwọn o pẹ̀ awọn enia na sori òke; nibẹ̀ 
ni nwọn o ru ẹbọ ododo: nitoripe nwọn o ma 
mu ninu òpọlọpọ okun, ati ninu iṣura ti a 
pamé ninu iyanrin. 

20 Ati niti Gadi o wipe, Ibukún ni fun ẹniti o 
mu Gadi gbilẹ: o ba bi abo—kiniun, o si fà apa 
ya, ani atari. 

210 si yàn apá ikini fun ara rẹ̀, nitoripe 
nibẹ̀ li a fi ipín olofin pamáô si; o si wá pẹlu 
awọn olori enia na, o si mú ododo OLUWA ṣẹ, 
ati idajọ rẹ̀ pẹlu Israeli. 

22 Ati niti Dani o wipe, Ọmọ kiniun ni 
Dani: ti nfò lati Baṣani wá. 

23 Ati niti Naftali o wipe, Iwọ Naftali, ti oju— 
rere tẹlọrin, ti o si kún fun ibukún OLUWA: gbà 
ìha ìwọ—6run ati gust. 

24 Ati niti Aṣeri o Wipe, Ibukún ọmọ niti 
Aṣeri; ki on ki o si jẹ Itẹwọgba fun awọn ara— 
kunrin rẹ̀, ki on ki o si ma rì ẹsẹ̀ rẹ̀ sinu orôro. 

25 Bàta rẹ yio jasi irin ati idẹ; ati bi ọjọ rẹ, 
bẹli agbara rẹ yio ri. 

26 Kò sí ẹniti o dabi Ọlọrun, iwọ Jeṣuruni, ti 
ngùn ọrun fun iranlọwọ rẹ, ati ninu ọlanla rẹ̀ 
li oju-ọrun. 

27 Ọlọrun aiyeraiye ni ibugbé rẹ, ati nisalẹ 
li apa aiyeraiye wà: on si tì ọtá kuro niwaju rẹ, 
o si wipe, Ma parun. 

28 Israeli si joko li alafia, orisun Jakobu ni— 
kan, ni ilẹ ọkà ati ti ọti-waini; pẹlupẹlu ọrun 
rẹ̀ nsẹ̀ ìri silẹ. 

29 Alafia ni fun iwọ, Israeli: tali o dabi rẹ, iwọ 
enia ti a ti ọwáé OLUWA gbàla, asà iranlọwọ rẹ, 
ati ẹniti iṣe idà ọlanla rẹ! awọn ọtá rẹ yio si tẹ— 
riba fun ọ; iwọ o si ma tẹ̀ ibi giga wọn mọlẹ. 
3 4 1 MOSE si gòke lati pẹtẹlẹ̀ Moabu lọ 

si òke Nebo, si ori Pisga, ti o dojukọ 
Jeriko. OLUWA si fi gbogbo ilẹ Gileadi dé Dani 
hàn a; 

2 Ati gbogbo Naftali, ati ilẹ Efraimu, ati ti Ma— 
nasse, ati gbogbo ilẹ Juda, dé okun ìwọ-'orùn; 

3 Ati gusù, ati pẹtẹlẹ̀ afonifoji Jeriko, ilu 
ọlọpẹ dé Soari. 

4OLUWA si Wi fun u pe, Eyi ni ilẹ ti mo bura 
fun Abrahamu, fun Isaaki, ati fun Jakobu, 
wipe, Emi o fi i fun irú-ọmọ rẹ: emi mu ọ fi 
oju rẹ ri i, ṣugbọn iwọ ki yio rekọja lọ sibẹ̀. 

5 Bẹ̀ni Mose iranṣẹ OLUWA kú nibẹ̀ ni ilẹ 
Moabu, gẹgẹ bí òrọ OLUWA. 


173 


BO si sin i ninu afonifoji ni ilẹ Moabu, ti o 
kọjusi Beti—peori; ṣugbọn kò si ẹnikan ti o mẹ 
iboji rẹ̀ titi di oni—oloni. 

? Mose si jẹ ẹni ọgọfa ọdún nigbati o kú: oju 
rẹ̀ kò ṣe baìbai, bẹli agbara rẹ̀ kò dinku. 

8 Awọn ọmọ Israeli si sọkun Mose ni pẹtẹlẹ̀ 
Moabu li ọgbọn ọjọ: bẹli ọjọ ẹkún ati ẹfọ 
Mose pari. 

9 Joṣua ọmọ Nuni si kún fun ẹmi ọgbẹn; 
nitoripe Mose ti fi ọwọ rẹ̀ lé e lori: awọn ọmọ 


JOṢUA 1,2 


Israeli si gbà tirẹ̀ gbé, nwọn si ṣe bi OLUWA ti 
paṣẹ fun Mose. 

10 Woli kan kò si hù mé ni Israeli bi Mose, 
ẹniti OLUWA mò li ojukoju, 

Ni gbogbo iṣẹ—àmi ati iṣẹ-iyanu, ti 
OLUWA rán a lati ṣe ni ilẹ Egipti, si Farao, 
ati si gbogbo awọn iranṣẹ rẹ̀, ati si gbogbo 
ilẹ rẹ̀; 

12 Ati ni gbogbo ọwọ agbara, ati ni gbogbo 
ẹ̀ru nla ti Mose fihàn li oju gbogbo Israeli. 


IWÉ JOṢUA 


T O si ṣe lẹhin ikú Mose iranṣẹ OLUWA, li 
OLUWA sọ fun Joṣua ọmọ Nuni, iranṣẹ 
Mose, wipe, 

2 Mose iranṣẹ mi kú; njẹ iwọ, dide, gòke 
Jordani yi, iwọ, ati gbogbo enia yi, si ilẹ ti mo 
fi fun wọn, ani fun awọn ọmọ Israeli. 

3 Ibi gbogbo ti atẹlẹsẹ̀ nyin ba tẹ̀, ẹnyin ni 
mo fi fun, gẹgẹ bi mo ti sọ fun Mose. 

4Llati aginjù, ati Lebanoni yi, ani titi dé odò 
nla nì, odò Euferate, gbogbo ilẹ awọn Hitti, 
ati titi dé okun nla ni ìwọ—6rùn, eyi ni yio ṣe 
opin ilẹ nyin. 

5 Ki yio si ọkunrin kan ti yio le duro niwaju 
rẹ li ọjẹ aiye rẹ gbogbo: gẹgẹ bi mo ti wà pẹlu 
Mose, bẹ̀li emi o si wà pẹlu rẹ: Emi ki yio fi ọ 
silẹ, bẹ̀li emi ki yio kò ọ. 

6 Ṣe giri, ki o si mu àiya le: nitori iwọ ni yio 
pin ilẹ na fun awọn enia yi, ilẹ ti mo ti bura 
fun awọn baba wọn lati fi fun wọn. 

? Sá ṣe giri ki o si mu àiya le gidigidi, ki iwọ 
ki o le kiyesi ati ṣe gẹgẹ bi gbogbo ofin ti 
Mose iranṣẹ mi ti palaṣẹ fun ọ: má ṣe yà kuro 
ninu rẹ̀ si ọtún tabi si òsi, ki o le dara fun ọ 

8Iwé ofin yi kò gbọdọ kuro li ẹnu rẹ, 
ṣugbọn iwọ o ma ṣe àṣaro ninu rẹ̀ li ọsán ati 
li oru, ki iwọ ki o le kiyesi ati ṣe gẹgẹ bi 
gbogbo eyiti a kọ sinu rẹ̀: nitori nigbana ni 
iwọ o ṣe ẹ̀na rẹ ni rere, nigbana ni yio si 
dara fun ọ. 

9 Emi kò ha paṣẹ fun ọ bi? Ṣe giri ki o si mu 
àiya le; máṣe bẹ̀ru, bẹni ki àiya ki o máṣe fò ọ: 
nitoripe OLUWA Ọlọrun rẹ wà pẹlu rẹ nibikibi 
ti iwọ ba nlọ. 

10 Nigbana ni Joṣua paṣẹ fun awọn olori 
awọn enia wipe, 


Ti Ẹ là árin ibudé já, ki ẹ si paṣẹ fun awọn 
enia, wipe, Ẹ pẹ̀se onjẹ; nitoripe ni ijé mẹta 
oni ẹnyin o gòke Jordani yi, lati lọ gbà ilẹ ti 
OLUWA Ọlọrun nyin fi fun nyin lati ní. 

12 Ati fun awọn ọmọ Reubeni, ati fun awọn 
ọmọ Gadi, ati fun àbọ ẹ̀ya Manasse, ni Joṣua 
wipe, 

13 Ranti òrọ ti Mose iranṣẹ OLUWA palaṣẹ 
fun nyin pe, OLUWA Ọlọrun nyin nfun nyin ni 
isimi, on o si fun nyin ni ilẹ yi. 

14 Awọn obinrin nyin, ati awọn ọmọ wẹrẹ 
nyin, ati ohunẹsin nyin, yio joko ni ilẹ ti 
Mose fi fun nyin ni ìha ihin Jordani; ṣugbọn 
ẹnyin o gòke lọ niwaju awọn arakunrin nyin 
ni ihamọra, gbogbo awọn alagbara akọni, 
ẹnyin o si ràn wọn lọwọ, 

15 Titi OLUWA yio fi fun awọn arakunrin nyin 
ni isimi, gẹgẹ bi o ti fi fun nyin, ati ti awọn pẹlu 
yio fi gbà ilẹ na ti OLUWA Ọlọrun nyin fi fun 
Wọn: nigbana li ẹnyin o pada si ilẹ iní nyin, ti 
Mose iranṣẹ OLUWA fi fun nyin ni ìha ihin 
Jordani ni ìha ìla—òrùn, ẹnyin o si ní i. 

16 Nwọn si da Joṣua lohùn, wipe, Gbogbo 
ohun ti iwọ palaṣẹ fun wa li awa o ṣe, ibikibi 
ti iwọ ba rán wa lọ, li awa o lọ. 

17 Gẹgẹ bi awa ti gbẹ ti Mose li ohun gbogbo, 
bẹli awa o gbọ tirẹ: kìki ki OLUWA Ọlọrun rẹ ki 
o wà pẹlu rẹ, gẹgẹ bi o ti wà pẹlu Mose. 

18 Ẹnikẹni ti o wù ki o ṣe ti o ba tapá si ofin 
rẹ, ti ki yio si gb òrọ rẹ li ohun gbogbo ti iwọ 
palaṣẹ fun u, pipa li a o pa a: kìki ki iwọ ṣe giri 
ki o si mu àiya le. 


2 1JOṢUA ọmọ Nuni si rán ọkunrin meji 
jade lati Ṣittimu yọ lọ ṣe amí, wipe, Ẹ lọ 
iwò ilẹ na, ati Jeriko. Nwọn si lọ, nwọn si dé 


JOṢUA. 2,3 
ile panṣaga kan, ti a npẹ̀ ni Rahabu, nwọn si 
Wò nibẹ̀. 

2A si sọ fun ọba Jeriko pe, Kiyesi i, awọn 
ọkunrin kan ninu awọn ọmọ Israeli dé ihinyi 
li alẹ yi lati rìn ilẹ yi wò. 

3Ọba Jeriko si ranṣẹ si Rahabu, wipe, Mú 
awọn ọkunrin nì ti o tò ọ wá, ti o Wò inu ile rẹ 
jade wá: nitori nwọn wá lati rìn gbogbo ilẹ yi 
Wò. 

4 Obinrin na si mú awọn ọkunrin meji na, o 
si fi wọn pam€é; o si wi bayi pe, Awọn ọkunrin 
kan wá sọdọ mi, ṣugbọn emi kò mò ibi ti nwọn 
ti wá. 

50 si ṣe li akokò ati tì ilẹkun ẹnubode, 
nigbati ilẹ ṣú, awọn ọkunrin na si jade lọ: ibi 
ti awọn ọkunrin na gbé lọ, emi kò mò: ẹ lepa 
wọn kánkán; nitori ẹnyin o bá wọn. 

6 Ṣugbọn o ti mú wọn gòke àja ile, o si fi 
poroporo ògbọ ti o ti tòjọ soke àja bò wọn mọlẹ. 

7 Awọn ọkunrin na lepa wọn li òna ti o lọ 
dé iwòdo Jordani: bi awọn ti nlepa wọn si ti 
jade lọ, nwọn tì ilẹkun ẹnubode. 

8 Ki nwọn ki o tô dubulẹ, o gòke tò wọn lọ 
loke àja; 

SO si wi fun awọn ọkunrin na pe, Emi mò 
pe OLUWA ti fun nyin ni ilẹ yi, ati pe ẹ̀ru nyin 
bà ni, ati pe ọkàn gbogbo awọn ara ilẹ yi di 
omi nitori nyin. 

10 Nitoripe awa ti gbô bi OLUWA ti mu omi 
Okun Pupa gbẹ niwaju nyin, nigbati ẹnyin 
jade ni Egipti; ati ohun ti ẹnyin ṣe si awọn ọba 
meji ti awọn Amori, ti mbẹ ni ìha keji Jordani, 
Sihoni ati Ogu, ti ẹnyin parun tútu. 

11 Lọgán bi awa ti gbé nkan wọnyi, àiya wa 
já, bẹni kò si sí agbara kan ninu ọkunrin kan 
mẹ̀ nitori nyin; nitoripe OLUWA Ọlọrun nyin, 
on li Ọlọrun loke ọrun, ati nisalẹ aiye. 

12 Njẹ nitorina, emi bẹ̀ nyin, ẹ fi (OLUWA 
bura fun mi, bi mo ti ṣe nyin li ore, ẹnyin o ṣe 
ore pẹlu fun ile baba mi, ẹnyin o si fun mi li 
àmi otitọ: 

13 Ati pe ẹnyin o pa baba mi mé laye, ati iya 
mi, ati awọn arakunrin mi, ati awọn arabinrin 
mi, ati ohun gbogbo ti nwọn ní, ki ẹnyin si 
gbà ẹmi wa lọwọ ikú. 

14 Awọn ọkunrin na da a lohùn pe, Ẹmi wa 
ni yio dipò ti nyin, bi ẹnyin kò ba fi ẹran wa yi 
hàn; yio si ṣe, nigbati OLUWA ba fun wa ni ilẹ 
na, awa o ṣe ore ati otitọ fun ọ. 

15 Nigbana li o fi okùn sò wọn kalẹ li 
oju—ferese: nitoriti ile rẹ̀ wà lara odi ilu, on a 
si ma gbé ori odi na. 

16 O si wi fun wọn pe, Ẹ bọ sori òke, ki awọn 


174 


alepa ki o má ba le nyin bá; ki ẹnyin si fara nyin 
pamé nibẹ̀ ni ijẹ mẹta, titi awọn alepa yio fi 
pada: lẹhin na ẹ ma ba òna ti nyin lọ. 

17 Awọn ọkunrin na wi fun u pe, Ara Wa o 
dá niti ibura rẹ yi, ti iwọ mu Wa bú. 

18 Kiyesi i, nigbati awa ba dé inu ilẹ na, iwọ 
o so okùn owú ododú yi si oju—ferese ti iwọ fi 
sò Wa kalẹ: iwọ o si mú baba rẹ, ati iya rẹ, ati 
awọn arakunrin rẹ, ati gbogbo ara ile baba rẹ, 
Wá ile sọdọ rẹ. 

19 Yio si ṣe, ẹnikẹni ti o ba jade lati inu ilẹkun 
ile rẹ lọ si ode, ẹ̀jẹ rẹ̀ yio wà li ori ara rẹ̀, awa o si 
Wà li aijẹbi: ati ẹnikẹni ti o ba wà pẹlu rẹ ni ile, 
ẹ̀jẹ rẹ̀ yio wà li ori wa, bi ẹnikẹni ba fọwọkàn a. 

20 Bi o ba si sọ ẹran Wa yi, nigbana ni ara 
wa o dá niti ibura rẹ ti iwọ mu wa bú yi. 

210 si wipe, Gẹgẹ bi òrọ nyin, bẹni ki o ri. O 
si rán wọn lọ, nWọn si lọ: o si so okùn ododô na 
si oju—ferese. 

22 Nwọn si lọ, nwọn si dé ori òke, nWọn si 
gbé ibẹ̀ ni ijẹ mẹta, titi awọn alepa fi pada: 
awọn alepa wá Wọn ni gbogbo ẹòna, ṣugbọn 
nwọn kò ri wọn. 

23 Bẹli awọn ọkunrin meji na pada, nwọn si 
sọkalẹ lori òke, nwọn si kọja, nwọn si tò Joṣua 
ọmọ Nuni wá; nwọn si sọ ohun gbogbo ti o bá 
wọn fun u. 

24 Nwọn si wi fun Joṣua pe, Nitôtọ li OLUWA 
ti fi gbogbo ilẹ na lé wa lọwọ; nitoripe ọkàn 
gbogbo awọn ara ilẹ yi di omi nitori Wa. 

3 1 JOṢUA si dide ni kùtukutu owurò, nwọn 

si ṣí kuro ni Ṣittimu, nwọn si dé Jordani, 
on ati gbogbo awọn ọmọ Israeli; nwọn si sùn 
sibẹ̀ ki nwọn ki o to gòke odò. 

20 si ṣe lẹhin ijẹ mẹta, ni awọn olori là 
arin ibudáé já; 

3Nwọn si paṣẹ fun awọn enia, wipe, Nigbati 
ẹnyin ba ri apoti majẹmu OLUWA Ọlọrun nyin, 
ti ẹ ba si ri awọn alufa awọn ọmọ Lefi rù u, 
nigbana li ẹnyin o ṣí kuro ni ipò nyin, ẹnyin o 
si ma tò ọ lẹhin. 

4 Ṣugbọn alafo yio wà li agbedemeji ti ẹnyin 
tirẹ̀, to bi ìwọn ẹgba igbọnwọ: ẹ má ṣe sunmọ 
ọ, ki ẹnyin ki o le mò òna ti ẹnyin o gbà; 
nitoriti ẹnyin kò gbà òna yi rí. 

5 Joṣua si wi fun awọn enia pe, Ẹ yà ara nyin 
simimé: nitori li ọla OLUWA yio ṣe ohuniyanu 
lárin nyin. 

6 Joṣua si wi fun awọn alufa pe, Ẹ gbé apoti 
majẹmu na, ki ẹ si kọja siwaju awọn enia. 
Nwọn si gbé apoti majẹmu na, nwọn si ṣaju 
awọn enia. 


175 


T OLUWA si wi fun Joṣua pe, Li oni yi li emi 
o bẹ̀rẹsi gbé ọ ga li oju gbogbo Israeli, ki 
nwọn ki o le mọ pe, gẹgẹ bi mo ti wà pẹlu 
Mose, bẹli emi o wà pẹlu rẹ. 

8 Iwọ o si paṣẹ fun awọn alufa ti o rù apoti 
majẹmu na pe, Nigbati ẹnyin ba dé eti odò 
Jordani, ki ẹnyin ki o duro jẹ ni Jordani. 

9 Joṣua si wi fun awọn ọmọ Israeli pe, Ẹ 
sunmọ ihin, ki ẹ si gbọ ẹrọ OLUWA Ọlọrun 
nyin. 

10 Joṣua si wipe, Nipa eyi li ẹnyin o mò pe 
Ọlọrun aláye mbẹ larin nyin, ati pe dajudaju on 
o lé awọn ara Kenaani, ati awọn Hitti, ati awọn 
Hifi, ati awọn Perissi, ati awọn Girgaṣi ati awọn 
Amori, ati awọn Jebusi, kuro niwaju nyin. 

11 Kiyesi i, apoti majẹmu OLUWA gbogbo 
aiye ngòke lọ ṣaju nyin lọ si Jordani. 

12Njẹ nitorina, ẹ mu ọkunrin mejila ninu 
awọn ẹ̀ya Israeli, ọkunrin kan ninu olukuluku 
ẹ̀ya. 

13 Yio si ṣe, lojukanna bi atẹlẹsẹ awọn alufa 
ti o rù apoti OLUWA, Oluwa gbogbo aiye, ba ti 
tẹ̀ omi Jordani, omi Jordani yio ke kuro, ani 
omi ti nti òke ṣànwá; yio si duro bi òkiti kan. 

140 si ṣe, nigbati awọn enia ṣi kuro ninu 
agô wọn, lati gòke Jordani, ti awọn alufa si rú 
apoti majẹmu wà niwaju awọn enia; 

15 Bi awọn ti o rú apoti si ti dé Jordani, ti 
awọn alufa ti o rii apoti na si tẹ̀ ẹsẹ wọn bò eti 
omi na, (nitoripe odò Jordani a ma kún bò 
gbogbo bẹ̀be rẹ̀ ni gbogbo akokò ikore,) 

16 Ni omi ti nti oke ṣan wá duro, o si ga jìna 
rére bi òkiti li ọna ni ilu Adamu, ti o wà lẹba 
Saretani: eyiti o si ṣan sodò si ìha okun pẹtẹlẹ̀, 
ani Okun Iyọ, a ke wọn kuro patapata: awọn 
enia si gòke tàra si Jeriko. 

17 Awọn alufa ti o rù: apoti majẹmu (OLUWA, 
si duro ṣinṣin lori ilẹ gbigbẹ lárin Jordani, ati 
gbogbo awọn enia Israeli kọja lori ilẹ gbigbẹ, 
titi gbogbo awọn enia na fi goke Jordani tán. 


TO si ṣe, nigbati gbogbo awọn enia rekọja 
Jordani tán, ni OLUWA wi fun Joṣua pe, 
2MÚ ọkunrin. mejila ninu. awọn. enia, 
ọkunrin kan ninu olukuluku ẹ̀ya, 

3 Ki ẹnyin si paṣẹ fun wọn pe. Ẹ gbé okuta 
mejila lati ihin lọ lárin Jordani, ni ibi ti ẹsẹ̀ 
awọn alufa gbé duro ṣinṣin nì, ki ẹnyin ki o si 
rù wọn kọja pẹlu nyin, ẹ si fi wọn si ibíisun, 
ni ibi ti ẹnyin o sin li alẹ yi. 

4 Nigbana ni Joṣua pé awọn ọkunrin mejila, 
ti o ti pése silẹ ninu awọn ọmọ Israeli, ọkun— 
rin kan ninu olukuluku ẹ̀ya: 


JOṢUA 3, 4 
5 Joṣua si wi fun wọn pe, Ẹ kọja lọ niwaju 
apoti OLUWA Ọlọrun nyin si arin Jordani, ki 
olukuluku ninu nyin ki o gbé okuta kọkan lé 
ejika rẹ̀, gẹgẹ bi iye ẹya awọn ọmọ Israeli: 

65 Ki eyi ki o le jẹ àmi lárin nyin, nigbati 
awọn ọmọ nyin ba bére lọwọ awọn baba wọn 
lẹhin òla, wipe, Eredi okuta wọnyi? 

7 Nigbana li ẹnyin o da wọn lohùn pe, Ni— 
tori a ke omi Jordani niwaju apoti majẹmu 
OLUWA; nigbati o rekọja Jordani, a ke omi 
Jordani kuro: okuta wọnyi yio si jasi iranti fun 
awọn ọmọ Israeli lailai. 

8 Awọn ọmọ Israeli si ṣe gẹgẹ bi Joṣua ti 
paṣẹ, nwọn si gbé okuta mejila lati inu arin 
Jordani lọ, bi OLUWA ti wi fun Joṣua, gẹgẹ bi 
iye ẹ̀ya awọn ọmọ Israeli; nwọn si rù wọn 
kọja pẹlu wọn lọ si ibùsun, nwọn si gbé wọn 
kalẹ nibẹ̀. 

9 Joṣua si tò okuta mejila jọ lárin Jordani, ni 
ibi ti ẹsẹ awọn alufa ti o rù apoti majẹmu na 
gbé duro: nwọn si mbẹ nibẹ̀ titi di oni—oloni. 

10 Nitoriti awọn alufa ti o rù apoti na duro 
lárin. Jordani, titi ohun gbogbo fi pari ti 
OLUWA palaṣẹ fun Joṣua lati sọ fun awọn enia, 
gẹgẹ bi gbogbo eyiti Mose palaṣẹ fun Joṣua: 
awọn enia na si yára nwọn si rekọja. 

O si ṣe, nigbati gbogbo awọn enia na 
rekọja tán, ni apoti OLUWA rekọja, ati awọn 
alufa, li oju awọn enia. 

12 Awọn ọmọ Reubeni, ati awọn ọmọ Gadi, 
ati àbọ ẹ̀ya Manasse, si rekọja ni ihamọra ni— 
Waju awọn ọmọ Israeli, gẹgẹ bi Mose ti sọ fun 
wọn: 

13 Ìwọn ọkẹ meji enia ti o mura ogun, rekọja 
niwaju OLUWA fun ogun, si pẹtẹlẹ Jeriko. 

14Tli ọjẹ na OLUWA gbé Joṣua ga li oju 
gbogbo Israeli: nwọn si bẹ̀ru rẹ̀, gẹgẹ bi nwọn 
ti bẹ̀ru Mose li ọjé aiye rẹ̀ gbogbo. 

15 OLUWA si wi fun Joṣua pe, 

16 Paṣẹ fun awọn alufa ti o rù apoti ẹri nì 
pe, ki nwọn ki o ti inu Jordani jade. 

17 Nitorina Joṣua paṣẹ fun awọn alufa wipe, 
Ẹ ti inu Jordani jade. 

180 si ṣe, nigbati awọn alufa ti o rù apoti 
majẹmu OLUWA ti arin Jordani jade, ti awọn 
alufa si gbé atẹlẹsẹ̀ wọn soke si ilẹ gbigbẹ, ni 
omi Jordani pada si ipò rẹ̀, o si ṣàn bò gbogbo 
bẹ̀be rẹ̀, gẹgẹ bi ti iṣaju. 

19 Awọn enia si ti inu Jordani gòke ni ijọ 
kẹwa oṣù kini, nwọn si dò ni Gilgali, ni ìha 
ìla—ôrùn Jeriko. 

20 Ati okuta mejila wọnni ti nwọn gbé ti inu 
Jordani lọ, ni Joṣua tòjọ ni Gilgali. 


JOṢUA 4—6 
21 O si wi fun awọn ọmọ Israeli pe, Nigbati 
awọn ọmọ nyin yio bẹ̀re lọwọ awọn baba 
wọn lẹhin òla wipe, Fredi okuta wọnyi? 
22Nigbana li ẹnyin o jẹ ki awọn ọmọ nyin ki 
o mò pe, Israeli là Jordani yi kọja ni ilẹ gbigbẹ. 
23Nitoriti OLUWA Ọlọrun nyin mu omi Jor— 
dani gbẹ kuro niwaju nyin, titi ẹnyin fi là a 
kọja, gẹgẹ bi OLUWA Ọlọrun nyin ti ṣe si Okun 
Pupa, ti o mu gbẹ kuro niwaju wa, titi awa fi là 
a kọja: 
24 Ki gbogbo enia aiye ki o le mọ ọwé 
OLUWA, pe o lagbara; ki nwọn ki o le ma bẹ̀ru 


OLUWA Ọlọrun nyin lailai. 
5 1 O si ṣe, nigbati gbogbo awọn ọba Amo— 
ri, ti o wà ni ìha keji Jordani ni ìwọ— 
ôrùn, ati gbogbo awọn ọba Kenaani ti mbẹ 
leti okun, gbé pe OLUWA ti mu omi Jordani 
gbẹ kuro niwaju awọn ọmọ Israeli, titi awa fi 
là a kọja, ni àiya wọn já, bẹli ẹmi kò sí ninu 
wọn mô6, nitori awọn ọmọ Israeli. 

2 Nigbana li OLUWA wi fun Joṣua pe, Fi 
okuta ṣe abẹ ki iwọ ki o si tun kọ awọn ọmọ 
Israeli nilà l€keji. 

3 Joṣua si ṣe abẹ okuta, o si kọ awọn ọmọ 
Israeli nilà, ni Gibeati—haaralotu. 

4 Idí rẹ̀ li eyi ti Joṣua fi kọ wọn nilà: gbogbo 
awọn enia ti o ti Egipti jade wá, ti o ṣe ọkunrin, 
ani gbogbo awọn ọmọ-ogun, nwọn kú li aginjù, 
li òna, lẹhin igbati nwọn jade kuro ni Egipti. 

5 Nitori gbogbo awọn enia ti o jade ti ibẹ̀ 
wà, a kọ wọn nilà: ṣugbọn gbogbo awọn enia 
ti a bi li aginjù li ọna, bi nwọn ti jade kuro ni 
Egiptl, awọn ni a kò kọnilà. 

6 Nitoriti awọn ọmọ Israeli rìn li ogoji ọdún 
li aginjù, titi gbogbo iran na, ani awọn ologun, 
ti o jade ti Egipti wá fi run, nitoriti nwọn kò 
gbà ohùn OLUWA gb6: awọn ti OLUWA bura 
fun pe, on ki yio jẹ ki wọn ri ilẹ na, ti OLUWA 
bura fun awọn baba wọn lati fi fun wa, ilẹ ti 
nṣàn fun Warà ati fun oyin. 

7 Ati awọn ọmọ wọn, ti o gbé dide ni ipò 
wọn, awọn ni Joṣua kọnílà: nitoriti nwọn wà 
li alaikọlà, nitoriti a kò kọ wọn nilà li òna. 

80 si ṣe, nigbati nwọn kọ gbogbo awọn 
enia na nilà tán, nwọn joko ni ipò wọn ni 
ibudô, titi ara wọn fi dá. 

8 OLUWA si wi fun Joṣua pe, Li oni ni mo yi 
ẹ̀gan Egipti kuro lori nyin. Nitorina li a ṣe npẹ̀ 
orukọ ibẹ̀ ni Gilgali titi o fi di oni yi. 

10 Awọn ọmọ Israeli si dô ni Gilgali; nwọn 
si ṣe ajọ irekọja li ọjọ kẹrinla oṣù li ọjẹ alẹ, ni 
pẹtẹlẹ̀ Jeriko. 


176 


11 Nwọn si jẹ ọkà gbigbẹ ile na ni ijọ keji lẹ— 
hin irekọja, àkara alaiwu, ọkà didm li ọjò na gan. 

12 Manna si dá ni ijẹ keji lẹhin igbati nwọn ti 
jẹ okà gbigbẹ ilẹ na; awọn ọmọ Israeli kò si ri 
manna mé€; ṣugbọn nwọn jẹ eso ilẹ Kenaani li 
ọdún na. 

1340 si ṣe, nigbati Joṣua wà leti Jeriko, o gbé oju 
rẹ̀ soke o si wò, si kiyesi i, ọkunrin kan duro ni— 
Waju rẹ̀ pẹlu idà fifayọ li ọwú rẹ̀: Joṣua si tò ọ lo, o 
si wi fun u pe, Ti wa ni iwọ nṣe, tabi ti ọtá Wa? 

14O si wipe, Békọ; ṣugbọn bi olori ogun 
OLUWA ni mo wá si nisisiyi. Joṣua si wolẹ ni— 
waju rẹ̀, o si foribalẹ, o si wi fun pe, Kili olu— 
Wa mi ni isọ fun iranṣẹ rẹ̀? 

15 Olori-ogun OLUWA si wi fun Joṣua pe, 
Bé salubata rẹ kuro li ẹsẹ̀ rẹ; nitoripe Ibi ti 
iwọ gbé duro nì ibi mimé ni. Joṣua si ṣe bẹ. 
Ô 1 (NJẸ a há Jeriko mô gága nitori awọn 

ọmọ Israeli: ẹnikẹni kò jade, ẹnikẹni kò 
si wọle.) 

2OLUWA si wi fun Joṣua pe, Wò o, mo ti fi 
Jeriko lé ọ lọwọ, ati ọba rẹ̀, ati awọn alagbara 
akọni. 

3 Ẹnyin o si ká ilu na mọ, gbogbo enyin 
ologun, ẹnyin o si yi ilu na ká lékan. Bayi ni 
iwọ o ṣe ni ij mẹfa. 

4 Alufa meje yio gbé ipẹ jubeli meje niwaju 
apoti na: ni ijẹ keje ẹnyin o si yi ilu na ká 
lẹmeje, awọn alufa yio si fọn ipé wọnni. 

5 Yio si ṣe, nigbati nwọn ba fọn ipò jubeli 
kikan, nigbati ẹnyin ba si gbọ iròô ipẹ na, 
gbogbo awọn enia yio si hé kíi; odi ilu na yio 
si wo lulẹ, bẹrẹ, awọn enia yio sí gòke lọ tàra, 
olukuluku niwaju rẹ̀. 

6 Joṣua ọmọ Nuni si pẹ awọn alufa, o si wi 
fun wọn pe, Ẹ gbé apoti majẹmu na, ki alufa 
meje ki o gbé ipẹ̀ jubeli meje nì niwaju apoti 
OLUWA. 

7O si wi fun awọn enia pe, Ẹ kọja, ki ẹ si yi 
ilu na ká, ki awọn ti o hamọra ki o si kọja ni— 
Waju apoti OLUWA. 

80 si ṣe, nigbati Joṣua wi fun awọn enia 
tán, awọn alufa meje ti o gbé ipẹ̀ jubeli meje, 
kọja niwaju OLUWA nwọn si fọn ipẹ wọnni: 
apoti majẹmu OLUWA si tẹle wọn. 

95 Awọn ti o hamọra si lọ niwaju awọn alufa, 
ti nfọn ipẹ, ogun—ẹhin si ntò apoti lẹhin, 
awọn alufa nlọ nwọn si níọn ipẹ̀. 

10 Joṣua si paṣẹ fun awọn enia wipe, Ẹ kò 
gbọdọ hé beli ẹ kò gbọdọ pariwo, bẹli òrọ kan 
kò gbọdọ jade li ẹnu nyin, titi ọjá ti emi o wi 
fun nyin pe, ẹ há; nigbana li ẹnyin o há. 


177 


11 Bẹli o mu ki apoti OLUWA ki o yi ilu na 
ká, o yi i ká lẹkan: nwọn si lọ si ibudé, nwọn 
si wò ni ibudé. 

12 Joṣua si dide ni kùtukutu owurò, awọn 
alufa si gbé apoti OLUWA. 

13 Awọn alufa meje ti o gbé ipe jubeli meje 
niwaju apoti OLUWA nlọ titi, nwọn si nfọn ipẹ̀ 
wọnni: awọn ti o hamọra—ogun nlọ niwaju 
wọn; ogun-—ẹhin si ntò apoti OLUWA lẹhin, 
awọn alufa si nfọn ipe bi nwọn ti nlọ. 

14 Li ọjẹ keji nwọn yi ilu na ká lẹkan, nwọn 
si pada si ibudé: bẹni nwọn ṣe ni ijẹ mẹfa. 

15 O si ṣe ni ijẹ keje, nwọn dide ni kùtuku— 
tu li afẹmọjum6, nwọn si yi ilu na ká gẹgẹ bi ti 
iṣaju lẹmeje: li ọjẹ na nikanṣoṣo ni nwọn yi 
ilu na ká lẹmeje. 

16 O si ṣe ni ìgba keje, nigbati awọn alufa 
fọn ipẹ̀, ni Joṣua wi fun awọn enia pe, Ẹ hé; 
nitoriti OLUWA ti fun nyin ni ilu na. 

17 Ilu na yio si jẹ ìyasọtọ si OLUWA, on ati 
gbogbo ohun ti mbẹ ninu rẹ̀: kìki Rahabu 
panṣaga ni yio là, on ati gbogbo awọn ti mbẹ ni 
ile pẹlu rẹ̀, nitoriti o pa awọn onṣẹ ti a rán m€. 

18 Ati ẹnyin, bi o ti wi ki o ri, ẹ pa ara nyin 
mẹ kuro ninu ohun ìyasọtọ, ki ẹ má ba yà a sòtọ 
tán ki ẹ si mú ninu ohun ìyasọtọ na; ẹnyin a si sọ 
ibudé Israeli di ifibu, ẹnyin a si mu iyọnu bá a. 

19 Ṣugbọn gbogbo fadakà, ati wurà, ati 
ohunẹlo idẹ ati ti irin, mim6. ni fun (OLUWA: 
nwọn o Wá sinu iṣura OLUWA. 

20 Bẹli awọn enia na hé, nigbati awọn alufa 
fọn ipẹ̀: o si ṣe, nigbati awọn enia gbQ irô ipẹ̀, 
ti awọn enia si hô kúi, odi na wéúlulẹ bẹrẹ, bẹli 
awọn enia wò inu ilu na lọ, olukuluku tàra 
niwaju rẹ̀, nwọn si ké ilu na. 

21 Nwọn si fi oju idà pa gbogbo ohun ti o wà 
ni ilu na run, ati ọkunrin ati obinrin, ati ewe ati 
àgba, ati akọ—malu, ati agutan, ati kẹtẹkẹtẹ. 

22 Ṣugbọn Joṣua sọ fun awọn ọkunrin meji 
ti o ti ṣe amí ilẹ na pe, Ẹ lọ si ile panṣaga nì, ki 
ẹ si mú obinrin na jade nibẹ̀, ati ohun gbogbo 
ti o ní, gẹgẹ bi ẹnyin ti bura fun u. 

23 Awọn. ọmọkunrin ti o ṣamí si wọle, 
nwọn si mú Rahabu jade, ati baba rẹ̀, ati iya 
rẹ̀, ati awọn arakunrin rẹ̀, ati ohun gbogbo ti o 
ní, nwọn si mú gbogbo awọn ibatan rẹ̀ jade; 
nwọn si fi wọn si ẹhin ibudú Israeli. 

24 Nwọn si fi iná kun ilu na ati ohun gbogbo 
ti mbẹ ninu rẹ̀; kìki fadakà, ati wurà, ati ohu— 
nẹ̀lo idẹ ati irin, ni nwọn fi sinu iṣura ile 
OLUWA. 

25 Joṣua si gbà Rahabu panṣaga là, ati ara ile 
baba rẹ̀, ati ohun gbogbo ti o ní; o si joko lárin 


JOṢUA 6, 7 
Israeli titi di oni—oloni; nitoriti o pa awọn 
onṣẹ mẹ ti Joṣua rán lọ ṣamí Jeriko. 

26 Joṣua si gégun li akokò na wipe, Egún ni 
fun ọkunrin na niwaju OLUWA ti yio dide, ti 
yio si kọ ilu Jeriko yi: pẹlu ikú akébi rẹ̀ ni yio 
fi pilẹ rẹ̀, ati pẹlu ikú abikẹhin rẹ̀ ni yio fi gbé 
ilẹkun ibode rẹ̀ ré. 

27 Bẹni OLUWA wà pẹlu Joṣua; okikí rẹ̀ si 
kàn ká gbogbo ilẹ na. 


7 1ṢUGBỌN awọn ọmọ Israeli déṣẹ kan niti 
ohun ìyasọtọ: nitoriti Akani, ọmọ Karmi, 
ọmọ Sabdi, ọmọ Sera, ẹ̀ya Juda, mú ninu ohun 
ìyasọtọ: ibinu OLUWA si rú si awọn ọmọ Israeli. 

2 Joṣua si rán enia lati Jeriko lọ si Ai, ti mbẹ 
lẹba Beti—afeni, ni ìla-ôrùn Beti—eli, o si wi 
fun wọn pe, Ẹ gòke lọ ki ẹ si ṣamí ilẹ na. 
Awọn enia na gòke lọ nwọn si ṣamí Aj. 

3 Nwọn si pada tò Joṣua wá, nwọn si wi fun 
u pe, Má ṣe jẹ ki gbogbo enia ki o gòke lọ; 
ṣugbọn jẹ ki ìwọn ẹgba tabi ẹgbẹdogun enia 
ki o gòke lọ ki nwọn si kọlù Aj; má ṣe jẹ ki 
gbogbo enia lọ ṣiṣẹ nibẹ̀; nitori diẹ ni nwọn. 

4 Bẹni ìwọn ẹgbẹdogun enia gòke lọ sibẹ̀: 
nwọn si sá niwaju awọn enia Aj. 

5 Awọn enia Aj pa enia mẹrindilogoji ninu 
wọn: nwọn si lepa wọn lati ẹnubode titi dé Ṣe— 
barimu, nwọn si pa wọn bi nwọn ti nsọkalẹ: 
aiya awọn enia na já, o si di omi. 

6 Joṣua si fà aṣọ rẹ̀ ya, o si dojubolẹ niwaju 
apoti OLUWA titi di aṣalẹ, on ati awọn àgba 
Israeli; nwọn si bù ekuru si ori wọn. 

7 Joṣua si wipe, Ye, Oluwa ỌLỌRUN, nitori 
kini iwọ fi mú awọn enia yi kọja Jordani, lati fi 
wa lé ọwé awọn Amori, lati pa wa run? awa 
iba mò ki a joko ni ìha keji ọhún Jordani! 

8 A, Oluwa, kili emi o wi, nigbati Israeli pa 
ẹhin wọn dà niwaju awọn ọtá wọn! 

9 Nitoriti awọn ara Kenaani ati gbogbo 
awọn ara ilẹ na yio gbẹ, nwọn o si yi wa ká, 
nwọn o si ke orukọ wa kuro li aiye: kini iwọ o 
ha ṣe fun orukọ nla rẹ? 

10 OLUWA si wi fun Joṣua pe, Dide; éṣe ti 
ìwọ fi doju rẹ bolẹ bayi? 

11 Israeli ti dẹ̀ṣẹ, nwọn si ti ba majẹmu mi 
jẹ ti mo palaṣẹ fun wọn: ani nwọn ti mú ninu 
ohun ìyasọtọ nì; nwọn si jale, nwọn si ṣe aga— 
bagebe pẹlu, ani nwọn si fi i sinu ẹrù wọn. 

12 Nitorina ni awọn ọmọ Israeli kò ṣe le 
duro niwaju awọn ọtá wọn, nwọn pẹhinda 
niwaju awọn ọtá wọn, nitoriti nwọn di ẹni 
ifibu: emi ki yio wà pẹlu nyin mẹ, bikoṣepe 
ẹnyin pa ohun ìyasọtọ run kuro lárin nyin. 


JOṢUA. 7,8 

13 Dide, yà awọn enia na simim€, ki o si 
wipe, Ẹ yà ara nyin simimé: fun ọla: nitori 
bayi li OLUWA, Ọlọrun Israeli wipe; Ohun 
ìyasọtọ kan mbẹ ninu rẹ, iwọ Israeli: iwọ ki 
yio le duro niwaju awọn ọtá rẹ, titi ẹnyin o fi 
mú ohun ìyasọtọ na kuro ninu nyin. 

14 Nitorina li owurò a o mú nyin wá gẹgẹ bi 
ẹ̀ya nyin: yio si ṣe, ẹ̀ya ti OLUWA ba mú yio wá 
gẹgẹ ni idile idíle: ati idile ti OLUWA ba mú yio 
wá li agbagbole; ati agbole ti OLUWA ba mú 
yio wá li ọkunrin kọkan. 

15 Yio si ṣe, ẹniti a ba mú pẹlu ohun ìyasọtọ 
na, a o fi iná sun u, on ati ohun gbogbo ti o ní: 
nitoriti o rú ofin OLUWA, ati nitoriti o si hù 
ìwakiwa ni Israeli. 

16 Bẹni Joṣua dide ni kùtukutu owurò, o si 
mú Israeli wá gẹgẹ bi ẹ̀ya wọn; a si mú ẹ̀ya 
Juda: 

17 O si mú idile Juda wá; a si mu idile Sera: 
o si mú idile Sera wá li ọkunrin kọkan; a si 
mú Sabdi: 

IBO si mú ara ile rẹ̀ li ọkunrin kọkan; a si 
mú Akani ọmọ Karmi, ọmọ Sabdi, ọmọ Sera 
ninu, ẹ̀ya Judah. 

19 Joṣua si wi fun Akani pe, Ọmọ mi, mo bẹ̀ 
ọ, fi ogo fun OLUWA, Ọlọrun Israeli, ki o si 
jẹwọ fun u; ki o si sọ fun mi nisisiyi, ohun ti 
iwọ se; má ṣe pa a mé fun mi. 

20 Akani si da Joṣua lohùn, o si wipe, Nitôtọ 
ni mo ṣẹ̀ si OLUWA, Ọlọrun Israeli, bayi bayi 
ni mo ṣe: 

21 Nigbati mo ri ẹ̀wu Babeli kan daradara 
ninu ikogun, ati igba ṣekeli fadakà, ati dindi 
wurà kan oloṣuwọn adọta ṣekeli, mo ṣojuko— 
koro wọn, mo si mú wọn; sawò o, a fi wọn 
pamẹ̀ ni ilẹ lárin agọ mi, ati fadakà na labẹ rẹ̀. 

22 Joṣua si rán onṣe, nwọn si sare wò inu 
agọ na; si kiyesi i, a fi ipamọ ninu agé rẹ̀, ati 
fadakà labẹ rẹ̀. 

23 Nwọn si mú wọn jade larin agô na, nwọn 
si mú wọn wá sọdọ Joṣua, ati sọdọ gbogbo 
awọn ọmọ Israeli, nwọn si fi wọn lelẹ niwaju 
OLUWA. 

24 Joṣua, ati gbogbo Israeli pẹlu rẹ̀, si mú Akani 
ọmọ Sera, ati fadakà na, ati ẹ̀wu na, ati dindi 
Wwurà na, ati awọn ọmọ rẹ̀ ọkunrin, ati awọn 
ọmọ rẹ̀ obinrin, ati akọ—málu rẹ̀, ati kẹtẹkẹtẹ 
Tẹ̀, ati agutan rẹ̀, ati agọ rẹ̀, ati ohun gbogbo ti o 
ni; nwọn si mú wọn lọ si ibi afonifoji Akoru. 

25 Joṣua si wipe, Éṣe ti iwọ fi yọ wa lẹnu? 
OLUWA yio yọ iwọ na lẹnu li oni yi. Gbogbo 
Israeli si sọ ọ li okuta pa; nwọn si dánasun 
wọn, nwọn sọ wọn li okuta. 


178 


26 Nwọn si kú òkiti okuta nla kan lé e lori 
titi di oni—oloni; OLUWA si yipada kuro ninu 
imuna ibinu rẹ̀. Nitorina li a ṣe npẹ̀ orukọ ibẹ̀ 
li Afonifoji Akoru, titi di oni—oloni. 


TOLUWA si Wi fun Joṣua pe, Má ṣe bẹ̀ru, 

bẹ̀ni ki àiya ki o má ṣe fò ọ: mú gbogbo 
awọn ọmọ-—ogun pẹlu rẹ ki iwọ ki o si dide, ki 
o si gòke lọ sí Aj: kiyesi i, emi ti fi ọba Ai, ati 
awọn enia rẹ̀, ati ilunla rẹ̀, ati ilẹ rẹ̀ lé ọ lọwọ: 

2 Iwọ o si ṣe si Aj ati si ọba rẹ̀ gẹgẹ bi iwọ ti 
ṣe si Jeriko ati si ọba rẹ̀: kìki ikogun rẹ̀, ati 
ohun-òsin rẹ̀, li ẹnyin o mú ni ikogun fun ara 
nyin: rán enia lọ iba lẹhin ilu na. 

3 Joṣua si dide, ati gbogbo awọn ọmọ—ogun, 
lati gòke lọ si Aj: Joṣua si yàn ẹgba mẹdogun, 
alagbara akọni, o si rán wọn lo li oru. 

40 si paṣẹ fun wọn pe, Wò o, ẹnyin o ba tì 
ilu na, ani lẹhin ilu na: ẹ má ṣe jìna pupò si ilu 
na, ṣugbọn ki gbogbo nyin ki o murasile. 

5 Ati emi, ati gbogbo awọn enia ti o wà pelu 
mi, yio sunmọ ilu na: yio si ṣe, nigbati nwọn 
ba jade si wa, gẹgẹ bi ti ìgba iṣaju, awa o si sá 
niwaju wọn; 

6 Nitoriti nwọn o jade si wa, titi awa o fi fà 
wọn jade kuro ni ilu; nitoriti nwọn o wipe, 
Nwọn sá niwaju wa, gẹgẹ bi ti ìgba iṣaju; ni— 
torina li awa o sá niwaju wọn: 

7 Nigbana li ẹnyin o dide ni buba, ẹnyin o si 
gbà ilu na: nitoriti OLUWA Ọlọrun nyin yio fi i 
lé nyin lọwọ. 

8 Yio si ṣe, nigbati ẹnyin ba gbà ilu na tán, ki 
ẹnyin ki o si tinabọ ilu na; gẹgẹ bi aṣẹ OLUWA ni 
ki ẹnyin ki o ṣe: wò o, mo ti fi aṣẹ fun nyin na. 

8 Nitorina ni Joṣua ṣe rán wọn lọ: nwọn lọ 
iba, nwọn si joko li agbedemeji Beti—eli ati Ai, 
ni ìha ìwọ—òrùn Ai: ṣugbọn Joṣua dé li oru na 
larin awọn enia. 

10 Joṣua si dide ni kùtukutu owurọ, o si kà 
awọn enia, o si gòke lọ si Ai, on, ati awọn 
àgba Israeli niwaju awọn enia. 

11 Ati gbogbo awọn enia, ani awọn ọmọ— 
ogun ti mbẹ pẹlu rẹ̀, nwọn gòke lọ, nwọn síi 
sunmọtosi, nwọn si wá siwaju ilu na, nwọn si 
dô ni ìha ariwa Ai; afonifoji si mbẹ li agbede— 
meji wọn ati Aj. 

120 si mú to bi ẹgbẹdọgbòn enia, o si fi 
wọn si ibuba li agbedemeji Betieli ati Ai, ni 
ìha ìwọ—òrùn ilu na. 

13 Nwọn si yàn awọn enia si ipò, ani gbogbo 
ogun ti mbẹ ni ìha ariwa ilu na, ati awọn enia 
ti o ba ni ìha ìwọ—0rùn ilu na; Joṣua si lọ li oru 
na sárin afonifoji na. 


179 


140 si ṣe, nigbati ọba Ai ri i, nwọn yára 
nwọn si dide ni kùtukutu, awọn ọkunrin ilu 
na si jade si Israeli lati jagun, ati on ati gbogbo 
awọn enia rẹ̀, niwaju pẹtẹlẹ̀, ibi ti a ti yàn 
tẹlẹ; ṣugbọn on kò mò pe awọn ti o ba dẹ̀ e 
mbẹ lẹhin ilu. 

15 Joṣua ati gbogbo awọn Israeli si ṣe bi ẹniti 
a lé niwaju wọn, nwọn si sá gbà òna aginjú. 

16 A si pe gbogbo enia ti mbẹ ni Ai jọ lati 
lepa wọn: nwọn si lepa Joṣua, a si fà wọn jade 
kuro ni ilu. 

17 Kò si kù ọkunrin kan ni Ai tabi Beti—eli, 
ti kò jade tọ Israeli: nwọn si fi ilú nla silẹ ni 
ṣíṣí nwọn si lepa Israeli. 

18 OLUWA si wi fun Joṣua pe, Nà òkọ ti mbẹ 
li ọwẹ rẹ nì si Ai; nitoriti emi o fi i lé ọ lọwọ. 
Joṣua si nà òkọ na ti o ni li ọwé rẹ̀ si ilu na. 

13 Awọn ti o ba si dide kánkan kuro ni ipò 
wọn, bi o si ti nàwọ rẹ̀, nwọn sare, nwọn si Wò 
ilu na lọ, nwọn si gbà a; nwọn si yára tinabọ ilu na. 

20 Nigbati awọn ọkunrin Ai boju wo ẹhin 
Wọn, kiyesi i, nwọn ri ẹfi ilu na ngòke lọ si 
ọrun, nwọn kò si lí agbara lati gbà ihin tabi 
ọhún sálọ: awọn enia ti o sá lọ si aginjù si yi— 
pada si awọn ti nlepa wọn. 

21 Nigbati Joṣua ati gbogbo Israeli ri bi 
awọn ti o ba ti gbà ilu, ti ẹfi ilu na si gòke, 
nwọn si yipada, nwọn si pa awọn ọkunrin Ai. 

22 Awọn ti ara keji si yọ si wọn lati ilu na 
Wá; bẹni nwọn wà li agbedemeji Israeli, awọn 
miran li apa ihin, awọn miran li apa ọhún: 
nwọn si pa wọn, bẹni nwọn kò si jẹ ki ọkan ki 
o kù tabi ki o sálọ ninu wọn. 

23Nwọn si mú ọba Ai láye, nwọn si mú u 
Wá sọdọ Joṣua. 

24 O si ṣe, nigbati Israeli pari pipa gbogbo 
awọn ara ilu Ai ni igbẹ̀, ati ni aginjù ni ibi ti 
nwọn lé wọn si, ti gbogbo wọn si ti oju idà 
ṣubu, titi a fi run wọn, ni gbogbo awọn ọmọ 
Israeli pada si Ai, nwọn si fi oju idà kọlù u. 

25 O si ṣe, gbogbo awọn ti o ṣubu ni ijẹ na, 
ati ọkunrin ati obinrin, jé ẹgba mẹfa, ani 
gbogbo ọkunrin Ai. 

26 Nitoriti Joṣua kò fà ọwọ rẹ̀ ti o fi nà òkọ 
sẹhin, titi o fi run gbogbo awọn ara ilu Ai tútu. 

27 Kìki ohun-—ỌÒsin ati ikogun ilu na ni 
Israeli kò fun ara wọn, gẹgẹ bi òrọ OLUWA ti o 
palaṣẹ fun Joṣua. 

28 Joṣua si kun Ai, o sọ ọ di òkiti lailai, ani 
ahoro titi di oni—oloni. 

28 Ọba Ai li o si so rò lori igi titi di aṣalẹ: bi 
òrùn si ti wò, Joṣua paṣẹ ki a sọ okú rẹ̀ kuro 
lori igi kalẹ, ki a si wọ ọ jù si atiwò ibode ilu 


JOṢUA 8, 9 
na, ki a si kú òkiti okuta nla lé e lori, ti mbẹ 
nibẹ̀ titi di oni—oloni. 

30 Nigbana ni Joṣua tẹ pẹpẹ kan fun OLUWA, 
Ọlọrun Israeli, li òke Ebali, 

31 Gẹgẹ bi Mose iranṣẹ OLUWA ti paṣẹ fun 
awọn ọmọ Israeli, gẹgẹ bi a ti kọ ọ ninu iwé 
ofin Mose, pẹpẹ odidi okuta, lara eyiti ẹnikan 
kò fi irin kan: nwọn si ru ẹbọ sisun lori rẹ̀ si 
OLUWA, nwọn si ru ẹbọ alafia. 

320 si kọ apẹrẹ ofin Mose sara okuta na, ti 
o kọ niwaju awọn ọmọ Israeli. 

33 Ati gbogbo Israeli, ati awọn àgba wọn, ati 
awọn olori, ati awọn onidajọ wọn, duro li apa 
ihin ati li apa ọhún apoti ẹrí niwaju awọn 
alufa awọn ọmọ Lefi, ti o rù apoti majẹmu 
OLUWA, ati alejò ati ibilẹ; àbọ wọn kọjusi òke 
Gerisimu; ati àbọ wọn kọjusi òke Ebali, gẹgẹ 
bi Mose iranṣẹ OLUWA ti paṣẹ rí, pe ki nwọn 
ki o sure fun awọn enia Israeli. 

34 Lẹhin eyi o si kà gbogbo òrọ ofin, ibukún ati 
egún, gẹgẹ bi gbogbo eyiti a kọ ninu iwé ofin. 

35 Kò kù òrọ kan ninu gbogbo eyiti Mose 
palaṣẹ, ti Joṣua kò kà niwaju gbogbo ijọ Is— 
raeli, ati awọn obinrin, ati awọn ọmọ wẹrẹ, 
ati awọn alejò ti nrìn lárin wọn. 


TO si ṣe, nigbati gbogbo awọn ọba ti mbẹ 

li apa ihin Jordani, li ori òke, ati li afoni— 
foji, ati ni gbogbo àgbegbe okun nla ti o kọjusi 
Lebanoni, awọn Hitti, ati awọn Amori, awọn 
Kenaani, awọn Perissi, awọn Hifi, ati awọn 
Jebusi, gbẹ ọ; 

2Nwọn si kò ara wọn jọ, lati fi ìmọ kan bá 
Joṣua ati Israeli jà. 

3Ṣugbọn nigbati awọn ara Gibeoni gbọ 
ohun ti Joṣua ṣe si Jeriko ati si Ai, 

4Nwọn ṣe ẹ̀tan, nwọn si lọ nwọn si ṣe bi 
ẹnipe onṣẹ ni nwọn, nwọn si mú ogbologbo 
àpo kà ori kẹtẹkẹtẹ wọn, ati ìgo—awọ ọti—wai— 
ni ti lailai, ti o ya, ti a si dì; 

5 Ati bàta gbigbo ati lilẹ̀ li ẹsẹ̀ wọn, ati ẹ̀wu 
gbigbo li ara wọn; ati gbogbo àkara ẹ̀se wọn o 
gbẹ o si hùkasi. 

6Nwọn si tò Joṣua lọ ni ibudô ni Gilgali, 
nwọn si wi fun u, ati fun awọn ọkunrin Israeli 
pe, Ilu òkere li awa ti wá; njẹ nitorina ẹ bá wa 
dá majẹmu. 

7 Awọn ọkunrin Israeli si wi fun awọn Hifi 
pe, Bọya ẹnyin ngbé arin wa; awa o ti ṣe bá 
nyin dá majẹmu? 

8 Nwọn si wi fun Joṣua pe, Iranṣẹ rẹ li awa 
iṣe. Joṣua si wi fun wọn pe, Tali ẹnyin? nibo li 
ẹnyin si ti wá? 


JOṢUA 9,10 


9 Nwọn si wi fun u pe, Ni ilu òkere rére li 
awọn iranṣẹ rẹ ti wá, nitori orukọ (OLUWA 
Ọlọrun rẹ: nitoriti awa ti gbọ okikí rẹ̀, ati 
ohun gbogbo ti o ṣe ni Egipti, 

10 Ati ohun gbogbo ti o ṣe si awọn ọba 
awọn Amori meji, ti mbẹ ni òke Jordani, si 
Sihoni ọba Heṣboni, ati si Ogu ọba Baṣani, ti 
mbẹ ni Aṣtarotu. 

ti Awọn àgba wa ati gbogbo awọn ara ilu 
wa sọ fun wa pe, Ẹ mú onjẹ li ọwọ nyin fun 
àjo na, ki ẹ si lọ ipade wọn, ki ẹ si wi fun wọn 
pe, Iranṣẹ nyin li awa iṣe: njẹ nitorina, ẹ bá 
wa dá majẹmu. 

12 Àkara wa yi ni gbigbona li a mú u fun ẹ̀se 
Wa, lati ile wa Wá, li ọjọ ti a jade lati tò nyin 
Wá; ṣugbọn nisisiyi, kiyesi i, o gbẹ, o si bu: 

13 Ìgo—awọ waini wọnyi, ti awa kún, titun ni 
nwọn; kiyesi i, nwọn fàya: ati ẹ̀wu wa wọnyi 
ati bàta wa di gbigbo nitori òna ti o jìn jù. 

14 Awọn ọkunrin si gbà ninu onjẹ wọn, 
nwọn kò si bẹ̀re li ẹnu OLUWA. 

15 Joṣua si bá wọn ṣọrẹ, o si bá wọn dá 
majẹmu lati da wọn si: awọn olori ijọ enia fi 
OLUWA Ọlọrun Israeli bura fun wọn. 

16O si ṣe li opin ijẹ mẹta, lẹhin ìgbati nwọn 
bá wọn dá majẹmu, ni nwọn gbQ pe aladugbo 
Wọn ni nwọn, ati pe làrin wọn ni nwọn gbé wà. 

17 Awọn ọmọ Israeli si dide, nwọn si dé ilu 
Wọn ni ijẹ kẹta. Njẹ ilu wọn ni Gibeoni, ati 
Kefira, ati Beerotu, ati Kiriati—jearimu. 

18 Awọn ọmọ Israeli kò pa Wọn, nitoriti 
awọn olori ijọ awọn enia ti fi OLUWA, Ọlọrun 
Israeli, bura fun wọn. Gbogbo ijọ awọn enia 
si kùn si awọn olori. 

19 Ṣugbọn gbogbo awọn olori wi fun gbogbo 
ijọ pe, Awa ti fi OLUWA, Ọlọrun Israeli, bura 
fun wọn: njẹ nitorina awa kò le fọwọkàn wọn. 

20 Eyi li awa o ṣe si wọn, ani awa o da wọn 
si, ki ibinu ki o má ba wà lori wa, nitori ibura 
ti a bura fun wọn. 

21 Awọn olori si wi fun wọn pe, Ẹ da wọn 
si: nwọn si di aṣégi ati apọnmi fun gbogbo ijọ; 
gẹgẹ bi awọn olori ti sọ fun wọn. 

22 Joṣua si pẹ̀ wọn, o si wi fun wọn pe, Éṣe 
ti ẹnyin fi tàn wa wipe, Awa jìna rére si nyin; 
nigbati o jẹ pe larin wa li ẹnyin ngbé? 

23 Njẹ nitorina ẹnyin di ẹni egún, ẹrú li 
ẹnyin o si ma jẹ titi, ati aṣégí ati apọnmi fun 
ile Ọlọrun mi. 

24 Nwọn si da Joṣua lohùn wipe, Nitoriti a sọ 
fun awọn iranṣẹ rẹ dajudaju, bi OLUWA Ọlọrun 
rẹ ti paṣẹ fun Mose iranṣẹ rẹ̀, lati fun nyin ni 
gbogbo ilẹ na, ati lati pa gbogbo awọn ara ilẹ na 


180 


run kuro niwaju nyin; nitorina awa bẹ̀ru nyin 
gidigidi nitori ẹmi wa, a si ṣe nkan yi. 

25 Njẹ nisisiyi, kiyesi i, li ọwọ rẹ li awa wà: 
bi o ti dara si ati bi o ti tẹ si li oju rẹ lati ṣe Wa, 
ni ki iwọ ki o ṣe. 

26 Bẹli o si ṣe wọn, o si gbà wọn li ọwọ 
awọn ọmọ Israeli, nwọn kò si pa wọn. 

27 Joṣua si ṣe wọn li aṣẹgi ati apọnmi fun 
ijọ, ati fun pẹpẹ OLUWA li ọjọ na, ani titi di 
oni—oloni, ni ibi ti o ba yàn. 


1 0 10 SI ṣe, nigbati Adoni—sedeki ọba 

Jerusalemu gbé pe Joṣua ti kô Ai, ti o 
si pa a run patapata; bi o ti ṣe si Jeriko ati si 
ọba rẹ̀, bẹli o si ṣe si Ai ati si ọba rẹ̀; ati bi 
awọn ara Gibeoni ti bá Israeli ṣọrẹ, ti nwọn si 
ngbé arin wọn; 

2 Nwọn bẹ̀ru pipò, nitoriti Gibeoni ṣe ilu 
nla, bi ọkan ninu awọn ilu ọba, ati nitoriti o 
tobi jù Ai lọ, ati gbogbo ọkunrin inu rẹ̀ jẹ 
alagbara. 

3 Nitorina. Adoni—sedeki ọba Jerusalemu 
ranṣẹ si Hohamu ọba Hebroni, ati si Piramu 
ọba Jarmutu, ati si Jafia ọba Lakiṣi, ati si De— 
biri ọba Egloni, wipe, 

4Ẹ gòke tò mi Wá, ki ẹ si ràn mi lọwọ, ki 
awa ki o le kọlù Gibeoni: nitoriti o bá Joṣua ati 
awọn ọmọ Israeli ṣọrẹ. 

5 Awọn ọba Amori mararun, ọba Jerusale— 
mu, ọba Hebroni, ọba Jarmutu, ọba Lakiṣi, ati 
ọba Egloni, kò ara wọn jọ, nwọn si gòke, 
awọn ati gbogbo ogun wọn, nwọn si dòtì Gi— 
beoni, nwọn si fi ìja fun u. 

6 Awọn ọkunrin Gibeoni si ranṣẹ si Joṣua ni 
ibudô ni Gilgali, wipe, Má ṣe fà ọwọ rẹ sẹhin 
kuro lọdọ awọn iranṣẹ rẹ; gòke tò wa Wá 
kánkán, ki o si gbà wa, ki o si ràn wa lọwọ: ni— 
toriti gbogbo awọn ọba Amori ti ngbé ori òke 
kòjọ pò si wa. 

7 Bẹni Joṣua gòke lati Gilgali lọ, on ati 
gbogbo awọn ọmọ-ogun pẹlu rẹ̀, ati gbogbo 
awọn alagbara akọni. 

8 OLUWA si wi fun Joṣua pe, Má ṣe bẹ̀ru wọn: 
nitoriti mo ti fi wọn lé ọ lọwọ; ki yio sí ọkunrin 
kan ninu wọn ti yio le duro niwaju rẹ. 

9 Joṣua si yọ si wọn lojijì; o si gòke lati Gil— 
gali lọ ni gbogbo oru na. 

10 OLUWA si fẹ wọn niwaju Israeli, o si pa 
wọn ni ipakupa ni Gibeoni, o si lepa wọn li 
ẹna òke Beti—horoni, o si pa wọn dé Aseka, 
ati dé Makkeda. 

ti O si ṣe, bi nwọn ti nsá niwaju Israeli, ti 
nwọn dé gẹrẹgẹrẹ Beti—horoni, OLUWA rò yi— 


1a1 


nyin nla si wọn lati ọrun Wá titi dé Aseka, 
nwọn si kú: awọn ti o ti ipa yinyin kú, o pòju 
awọn ti awọn ọmọ Israeli fi idà pa lọ. 

12 Nigbana ni Joṣua wi fun OLUWA li ọjẹ̀ ti 
OLUWA fi awọn Amori fun awọn ọmọ Israeli, 
o si Wi li oju Israeli pe, Iwọ, Òrùn, duro jẹ lori 
Gibeoni; ati Iwọ, Oṣupa, li afonifoji Aijaloni. 

13 Òrùn si duro jẹ, oṣupa si duro, titi awọn 
enia fi gbẹsan lara awọn ọtá wọn. A kò ha kọ 
eyi na sinu iwé Jaṣeri? Bẹli ôrùn duro lí 
agbedemeji ọrun, kò si yára lati wò nìwọn ọjé 
kan tẹ̀tọ. 

14 Kò sí ọjọ ti o dabi rẹ̀ ṣaju rẹ̀ tabi lẹhin rẹ̀, 
ti OLUWA gbQ ohùn enia: nitoriti (OLUWA jà 
fun Israeli. 

15 Joṣua si pada, ati gbogbo Israeli pẹlu rẹ̀, si 
ibudé ni Gilgali. 

16 Ṣugbọn awọn ọba marun nì sá, nwọn si 
fara wọn pamô ni ihò kan ni Makkeda. 

17 A si sọ fun loṣua pe, A ri awọn ọba ma— 
run ni ifarapamé ni ihò ni Makkeda. 

18 Joṣua si wipe, Ẹ yí okuta nla di ẹnu ihò 
na, ki ẹ si yàn enia sibẹ̀ lati Ṣé wọn: 

19 Ṣugbọn ẹnyin, ẹ má ṣe duro, ẹ lepa awọn 
ọtá nyin, ki ẹ si kọlù wọn lẹhin; ẹ máṣe jẹ ki 
nwọn ki o wò ilu wọn lọ: nitoriti (CLUWA 
Ọlọrun nyin ti fi wọn lé nyin lọwọ. 

20 O si ṣe, nigbati Joṣua ati awọn ọmọ Israeli 
pa wọn ni ipakupa tán, titi a fi run wọn, ti awọn 
ti o kù ninu wọn wò inu ilu olodi lọ, 

21 Gbogbo enia si pada si ibudô sọdọ Joṣua 
ni Makkeda li alafia: kò sí ẹni kan ti o yọ ahọn 
rẹ̀ si awọn ọmọ Israeli. 

22 Nigbana ni Joṣua wipe, Ẹ ṣi ẹnu ihò na, 
ki ẹ si mú awọn ọba mararun na jade kuro 
ninu ihò tò mi wá. 

23 Nwọn si ṣe bẹ, nwọn si mú awọn ọba ma— 
rarun nì jade lati inu ihò na tò ọ wá, ọba Jeru— 
salemu, ọba Hebroni, ọba Jarmutu, ọba Lakiṣi, 
ati ọba Egloni. 

24 O si ṣe, nigbati nwọn mú awọn ọba na tò 
Joṣua wá, ni Joṣua pẹ̀ gbogbo awọn ọkunrin 
Israeli, o si wi fun awọn olori awọn ọmọ—ogun 
ti o bá a lọ pe, Ẹ sunmọ ihin, ẹ si fi ẹsẹ̀ nyin lé 
ọrùn awọn ọba wọnyi. Nwọn si sunmọ wọn, 
nwọn si gbé ẹsẹ̀ wọn lé wọn li ọrùn. 

25 Joṣua si wi fun wọn pe, Ẹ má ṣe bẹ̀ru, ẹ 
má si ṣe fòya; ẹ ṣe giri, ki ẹ si mu àiya le: ni— 
toripe bayi li OLUWA yio ṣe si awọn ọtá nyin 
gbogbo ti ẹnyin mbájà. 

26 lẹhin na ni Joṣua si kọlù wọn, o si pa 
wọn, o si so wọn rò lori igi marun: nwọn si 
sorò lori igi titi di aṣalẹ. 


JOṢUA 10 
270 si ṣe li akokò ìwọ—ôrùn, Joṣua paṣẹ, 
nwọn si sò wọn kalẹ kuro lori igi, nwọn si gbé 
wọn sọ sinu ihò na ninu eyiti nwọn ti sapamo 
si, nwọn si fi okuta nla di ẹnu ihò na, ti o Wà titi 
di oni—oloni. 

28 Ti ojẹ na ni Joṣua kú Makkeda, o si fi oju idà 
kọlù u, ati ọba rẹ̀; o pa wọn run patapata, ati 
gbogbo ọkàn ti mbẹ ninu rẹ̀, kò kù ẹnikan silẹ: o 
si ṣe si ọba Makkeda gẹgẹ bi o ti ṣe si ọba Jeriko. 

29 Joṣua si kọja lati Makkeda lọ si Libna, ati 
gbogbo Israeli pẹlu rẹ̀, o si fi ijà fun Libna: 

30OLUWA si fi i lé Israeli lọwọ pẹlu, ati ọba 
rẹ̀: o si fi oju idà kọlù u, ati gbogbo ọkàn ti o 
wà ninu rẹ̀, kò kù ẹnikan ninu rẹ̀; o si ṣe si 
ọba rẹ̀ gẹgẹ bi o ti ṣe si ọba Jeriko. 

31 Joṣua si kọja lati Libna lọ si Lakiṣi, ati 
gbogbo Israeli pẹlu rẹ̀, o si dúfì i, o si fi ìja fun u. 

32OLUWA si fi Lakiṣi lé Israeli lọwọ, o si kô o 
ni ijé keji, o si fi oju idà kọlù u, ati gbogbo ọkàn ti 
o wà ninu rẹ̀, gẹgẹ bi gbogbo eyiti o ṣe si Libna. 

33 Nigbana ni Horamu ọba Geseri gòke lati 
ràn Lakiṣi lọwọ; Joṣua si kọlù u ati awọn enia 
rẹ̀, tobẹ ti kò fi kù ẹnikan silẹ fun u. 

34 Lati Lakiṣi Joṣua kọja lọ si Egloni, ati 
gbogbo Israeli pẹlu rẹ̀; nwọn si dútì i, nwọn si 
fi ijà fun u; 

35 Nwọn si ké o li ọjé na, nwọn si fi oju idà 
kọlù u, ati gbogbo ọkàn ti mbẹ ninu rẹ̀ li o 
parun patapata li ọjé na, gẹgẹ bi gbogbo eyiti 
o ṣe si Lakiṣi. 

36 Joṣua si gòke lati Egloni lọ si Hebroni, ati 
gbogbo Israeli pẹlu rẹ̀; nwọn si fi ijà fun u: 

37 Nwọn si kô o, nwọn si fi oju idà kọlù u, 
ati ọba rẹ̀, ati gbogbo ilu rẹ̀, ati gbogbo ọkàn 
ti o wà ninu rẹ̀; kò kù enikan silẹ, gẹgẹ bi 
gbogbo eyiti o ṣe si Egloni; o si pa a run pa— 
tapata, ati gbogbo ọkàn ti o wà ninu rẹ̀. 

38 Joṣua si pada lọ si Debiri, ati gbogbo 
Israeli pẹlu rẹ̀; o si fi ijà fun u: 

390 si kò o, ati ọba rẹ̀, ati gbogbo ilu rẹ̀; 
nwọn si fi oju idà kọlù wọn; nwọn si pa 
gbogbo ọkàn ti mbẹ ninu rẹ̀ run patapata; kò 
si kù ẹnikan silẹ: gẹgẹ bi o ti ṣe si Hebroni, 
bẹli o ṣe si Debiri, ati ọba rẹ̀; ati gẹgẹ bi o ti 
ṣe si Libna, ati ọba rẹ̀. 

40 Bẹni Joṣua kọlù gbogbo ilẹ, ilẹ òke, ati ti 
Gusù, ati ti pẹtẹlẹ̀, ati ti ẹsẹ̀—òke, ati awọn 
ọba wọn gbogbo; kò kù ẹnikan silẹ: ṣugbọn o 
pa ohun gbogbo ti nmí run patapata, gẹgẹ bi 
OLUWA, Ọlọrun Israeli, ti pa a laṣẹ. 

41 Joṣua si kọlù wọn lati Kadeṣi—barnea lọ 
titi dé Gasa, ati gbogbo ilẹ Goṣeni, ani titi dé 
Gibeoni. 


JOṢUA 10—12 
42 Ati gbogbo awọn ọba wọnyi ati ilẹ wọn, 
ni Joṣua kô ni ìgba kanna, nitoriti (OLUWA, 
Ọlọrun Israeli, jà fun Israeli. 
43 Joṣua si pada, ati gbogbo Israeli pẹlu rẹ̀, si 


ibudé ni Gilgali. 
l l 1 O si ṣe, nigbati Jabini ọba Hasoru gbẹ 
nkan wọnyi, o ranṣẹ si Jobabu ọba 
Madoni, ati si ọba Ṣimroni, ati si ọba Akṣafu, 

2 Ati si awọn ọba ti mbẹ ni ìha ariwa, lori 
òke, ati ti pẹtẹlẹ̀ ni ìha gusù ti Kinnerotu, ati ni 
ilẹ titẹju, ati ni ilẹ òke Doru ni ìha ìwọ—ôrùn, 

3 Ati si awọn ara Kenaani ni ìha ìla—ôrùn ati ni 
ìha ìwọ—ôrùn, ati awọn Amori, ati si awọn Hitti, 
ati si awọn Perissi, ati si awọn Jebusi lori òke, ati 
si awọn Hifi nisalẹ Hermoni ni ilẹ Mispa. 

4 Nwọn si jade, awọn ati gbogbo ogun wọn 
pẹlu wọn, òpọlọpọ enia, bi yanrin ti mbẹ li eti 
okun fun òpọ, ati ẹṣin ati kẹkẹ pipòpìpọ. 

5 Gbogbo awọn ọba wọnyi si pejọ pò, nwọn 
Wá nwọn si dô ṣọkan ni ibi omi Meromu, lati 
fi ijà fun Israeli. 

BOLUWA si Wi fun Joṣua pe, Má ṣe bẹ̀ru 
nitori wọn: nitori li ọla li akokò yi emi o fi 
gbogbo wọn tọrẹ niwaju Israeli ni pipa: iwọ o já 
patì ẹṣin wọn, iwọ o si fi iná sun kẹkẹ wọn. 

7 Bẹni Joṣua, ati gbogbo awọn ọmọ—ogun 
pẹlu rẹ̀, yọ si wọn lojijì ni ibi omi Meromu, 
nwọn si kọlù wọn. 

BOLUWA si fi wọn lé Israeli lọwọ, nwọn si 
kọlù wọn, nwọn si lé wọn titi dé Sidoni nla ati 
titi dé Misrefoti—maimu, ati dé afonifoji Mis— 
pa ni ìha ìla—ôrùn; nwọn si pa wọn tobẹ ti kò 
kù ẹnikan silẹ fun wọn. 

9 Joṣua si ṣe si wọn gẹgẹ bi OLUWA ti paṣẹ fun 
u: o já patì ẹṣin wọn, o si fi iná sun kẹkẹ wọn. 

10 Joṣua si pada li akokò na, o si kú Hasoru, 
o si fi idà pa ọba rẹ̀: nitori li atij rí Hasoru li 
olori gbogbo ilẹ—ọba wọnni. 

11 Nwọn si fi oju idà pa gbogbo ọkàn ti mbẹ 
ninu rẹ̀, nwọn run wọn patapata: a kò kù 
ẹnikan ti nmí silẹ: o si fi iná kun Hasoru. 

12 Ati gbogbo ilu awọn ọba wọnnì, ati 
gbogbo ọba wọn, ni Joṣua ké, o si fi oju idà 
kọlù wọn, o si pa wọn run patapata, gẹgẹ bi 
Mose iranṣẹ OLUWA ti palaṣẹ. 

13 Ṣugbọn awọn ilu ti o duro lori òke wọn, 
Israeli kò sun ọkan ninu wọn, bikoṣe Hasoru 
nikan; eyi ni Joṣua fi iná sun. 

14 Ati gbogbo ikogun ilu wonyi, ati ohunòsin, ni 
awọn ọmọ Israeli kú fun ara wọn; ṣugbọn gbogbo 
awọn ọkunrin ni nwọn fi oju kọlù, titi nwọn fi 
pa wọn run, nwọn kò kù ẹnikan silẹ ti nmí. 


182 


15 Gẹgẹ bi OLUWA ti paṣẹ fun Mose iranṣẹ 
rẹ̀, bẹni Mose paṣẹ fun Joṣua: bẹni Joṣua si ṣe; 
on kò kù ohun kan silẹ ninu gbogbo ohun ti 
OLUWA palaṣẹ fun Mose. 

16 Bẹni Joṣua gbà gbogbo ilẹ na, ilẹ òke, ati 
gbogbo ilẹ Gusù, ati gbogbo ilẹ Goṣeni, ati ilẹ 
titẹju, ati pẹtẹlẹ̀, ati ilẹ òke Israeli, ati ilẹ ti— 
tẹju rẹ̀; 

17 Lati òke Halaki lọ, ti o lọ soke Seiri, ani 
dé Baali—gadi ni afonifoji Lebanoni nisalẹ òke 
Hermoni: ati gbogbo awọn ọba wọn li o kú, o 
si kọlù wọn, o si pa wọn. 

18 Joṣua si bá gbogbo awọn ọba wọnni ja— 
gun li ọjẹ pipọ. 

19 Kò sí ilu kan ti o bá awọn ọmọ Israeli 
ṣọrẹ, bikoṣe awọn Hifi awọn ara ilu Gibeoni: 
gbogbo wọn ni nwọn fi ogun gbà. 

20 Nitori lati ọdọ OLUWA li a ti mu ọkàn 
wọn le, ki nwọn ki o le jade ogun tò Israeli 
Wá, ki o le pa wọn run patapata, ki nwọn ki o 
má si ṣe ri ojurere, ṣugbọn kì o le pa wọn run, 
gẹgẹ bi OLUWA ti paṣẹ fun Mose. 

21 Li akokò na ni Joṣua wá, ti o si ke awọn 
ọmọ Anaki kuro ni ilẹ òke, kuro ni Hebroni, 
kuro ni Debiri, kuro ni Anabu, ati kuro ni 
gbogbo ilẹ òke Juda, ati kuro ni gbogbo ilẹ òke 
Israeli: Joṣua run wọn patapata pẹlu ilu wọn. 

22Kò kù ẹnikan ninu awọn ọmọ Anaki ni 
ilẹ awọn ọmọ Israeli: bikoṣe ni Gasa, ni Gati, 
ati ni Aṣdodu, ni nwọn kù si. 

23 Bẹni Joṣua gbà gbogbo ilẹ na, gẹgẹ bi 
ohun gbogbo ti OLUWA ti wi fun Mose; Joṣua 
si fi i fun Israeli ni ilẹ-iní, gẹgẹ bi ipín wọn 
nipa ẹ̀ya wọn. Ilẹ na si simi lọwọ ogun. 

l 2 INJẸ wọnyi ni awọn ọba ilẹ na, ti 

awọn ọmọ Israeli pa, ti nwọn si gbà 
ilẹ wọn li apa keji Jordani, ni ìha ìla—òrùn, lati 
odò Arnoni lọ titi dé òke Hermoni, ati gbogbo 
pẹtẹlẹ̀ ni ìha ìla—6run: 

2Sihoni ọba Amori, ti ngbé Heṣboni, ti o si 
jọba lati Aroeri, ti mbẹ leti odò Arnoni, ati ilu ti 
o wà laárin afonifoji na, ati àbọ Gileadi, ani titi 
dé odò Jaboku, àgbegbe awọn ọmọ Ammoni; 

3 Ati ni pẹtẹlẹ̀ lọ dé okun Kinnerotu ni ìha 
ìla—òrùn, ati titi dé okun pẹtẹlẹ̀, ani Okun Iyò 
ni ìha ìla—ôrun, li òna Beti—jeṣimotu; ati lati 
gusù lọ nisalẹ ẹsẹ̀—òke Pisga: 

4 Ati àgbegbe Ogu ọba Baṣani, ọkan ninu 
awọn ti o kù ninu awọn Refaimu, ẹ̀nìti ngbé 
Aṣtarotu ati Edrei, 

50 si jọba li òke Hermoni, ati ni Saleka, ati ni 
gbogbo Baṣani, titi o fi dé àgbegbe awọn Geṣuri 


183 


ati awọn Maakati, ati àbọ Gileadi, àla Sihoni 
ọba Heṣboni. 

6 Mose iranṣẹ OLUWA ati awọn ọmọ Israeli 
kọlù wọn: Mose iranṣẹ OLUWA si fi i fun awọn 
ọmọ Reubeni ni ilẹ—ìiní, ati fun awọn ọmọ 
Gadi, ati fun àbọ ẹ̀ya Manasse. 

7 Wọnyi li awọn ọba ilẹ na, ti Joṣua ati awọn 
ọmọ Israeli pa li apa ihin Jordani, ni ìwọ—ôrùn, 
lati Baali—gadi li afonifoji Lebanoni ani titidé 
òke Halaki, li ọna òke Seiri; ti Joṣua fi fun awọn 
ẹ̀ya Israeli ni ilẹ—iní gẹgẹ bi ipín wọn. 

8 Ni ilẹ òke, ati ni ilẹ titẹju, ati ni pẹtẹlẹ̀, ati li 
ẹsẹ̀—òke, ati li aginjù, ati ni Gusù; awọn Hitti, 
awọn Amori, ati awọn ara Kenaani, awọn Pe— 
Tissi, awọn Hifi, ati awọn Jebusi: 

9 Ọba Jeriko, ọkan; ọba Ai, ti o wà lẹba Beti— 
eli, ọkan. 

10 Ọba Jerusalemu, ọkan; ọba Hebroni, ọkan; 

11 Ọba Jarmutu, ọkan; ọba Lakiṣi, ọkan; 

12 Ọba Egloni, ọkan; ọba Geseri, ọkan; 

13 Ọba Debiri, ọkan; ọba Gederi, ọkan; 

14 Ọba Horma, ọkan; ọba Aradi, ọkan; 

15 Ọba Libna, ọkan; ọba Adullamu, ọkan; 

16 Ọba Makkeda, ọkan; ọba Betieli, ọkan; 

17 Ọba Tappua, ọkan; ọba Heferi, ọkan; 

18 Ọba Afeki, ọkan; ọba Laṣaroni, ọkan; 

19 Ọba Madoni, ọkan; ọba Hasoru, ọkan; 

20 Ọba Ṣimroni—meronì, ọkan; ọba Akṣafu, ọkan; 

21 Ọba Taanaki, ọkan; ọba Megiddo, ọkan; 

22 Ọba Kedeṣi, ọkan; ọba Jokneamu ti Kar— 
meli, ọkan; 

23Ọba Doru, li òke Doru, ọkan; ọba awọn 
orilẹ—ẹ̀de Gilgali, ọkan; 

24 Ọba Tirsa, ọkan; gbogbo awọn ọba na jẹ 


mọkanlelọgbòn. 

1 3 IJOṢUA si gbé o si pò li ọjúé; OLUWA 
si wi fun u pe, Iwọ gbô, iwọ si pò li 

ọjú, ilẹ pipòpipọ si kù lati gbà. 

2 Eyi ni ilẹ ti o kù; gbogbo ilẹ awọn Filistini, 
ati gbogbo Geṣuri; 

3 Lati Ṣihori, ti mbẹ niwaju Egipti, ani titi 
dé àgbegbe Ekroni ni ìha ariwa, ti a kà kún 
awọn ara Kenaani: awọn ijoye Filistia marun; 
awọn ara Gasa, ati awọn ara Aṣdodi, awọn ara 
Askeloni, awọn Gíitti, ati awọn ara Ekroni; 
awọn Affimu pẹlu ni gusù: 

4 Gbogbo ilẹ awọn ara Kenaani, ati Meara ti 
awọn ara Sidoni, dé Afeki, titi dé àgbegbe awọn 
Amori: 

5 Ati ilẹ awọn Gebali, ati gbogbo Lebanoni ni 
ìha ìla—ôrùn, lati Baali—gadi nisalẹ òke Her— 
moni titi o fi dé atiwò Hamati: 


JOṢUA. 12, 13 


6 Gbogbo awọn ara ilẹ òke lati Lebanoni titi 
dé Misrefoti-maimu, ani gbogbo awọn ara 
Sidoni; awọn li emi o lé jade kuro niwaju 
awọn ọmọ Israeli: kìki ki iwọ ki o fi keké pín i 
fun Israeli ni ilẹ-iní, gẹgẹ bi mo ti paṣẹ fun ọ. 

7 Njẹ nitorina pin ilẹ yi ni ilẹ-iní fun awọn 
ẹ̀ya mẹsan, ati fun àbọ ẹ̀ya Manasse. 

8 Pẹlu rẹ̀ awọn ọmọ Reubeni ati awọn ọmọ 
Gadi ti gbà ilẹ—iní wọn, ti Mose fi fun wọn ni 
ìha keji Jordani ni ìha ìla òôrùn, bi Mose iranṣẹ 
OLUWA ti fi fun wọn; 

9 Lati Aroeri lọ, ti mbẹ leti afonifoji Arnoni, 
ati ilu ti mbẹ lárin afonifoji na, ati gbogbo 
pẹtẹlẹ̀ Medeba titi dé Diboni; 

10 Ati gbogbo ilu Sihoni ọba awọn Amori, ti 
o jọba ni Heṣboni, titi dé àgbegbe awọn ọmọ 
Ammoni: 

11 Ati Gileadi, ati àgbegbe awọn Geṣuri ati 
awọn Maakati, ati gbogbo òke Hermoni, ati 
gbogbo Baṣani dé Saleka; 

12 Gbogbo ilẹ ọba Ogu ni Baṣani, ti o jọba ni 
Aṣtarotu ati ni Edrei, ẹniti o kù ninu awọn 
Refaimu iyokù: nitori awọn Wọnyi ni Mose 
kọlù, ti o si lé jade. 

13Ṣugbọn awọn ọmọ Israeli kò lé awọn 
Geṣuri, tabi awọn Maakati jade: ṣugbọn awọn 
Geṣuri ati awọn Maakati ngbé arin awọn ọmọ 
Israeli titi di oni. 

14 Kìki ẹ̀ya Lefi ni on kò fi ilẹ-iní fun; ẹbọ 
OLUWA, Ọlọrun Israeli, ti a fi iná ṣe ni iní 
wọn, gẹgẹ bi o ti wi fun wọn. 

15 Mose si fi fun ẹ̀ya awọn ọmọ Reubeni, 
gẹgẹ bi idile wọn. 

16 Àla wọn bẹ̀rẹ lati Aroeri lọ, ti mbẹ leti 
afonifoji Arnoni, ati ilu ti mbẹ lárin afonifoji 
nì, ati gbogbo pẹtẹlẹ̀ ti mbẹ ni ìha Medeba; 

17 Heṣboni, ati gbogbo ilu rẹ̀ ti mbẹ ni pẹtẹlẹ̀; 
Diboni, ati Bamoti—baali, ati Beti-baali—meoni; 

18 Ati Jahasa, ati Kedemoti, ati Mefaati; 

19 Ati Kiriataimu, ati Sibma, ati Sareti—ṣahari 
ni òke afonifoji na; 

20 Ati Beti—peori, ati orisun Pisga, ati Beti— 
jeṣimotu; 

21 Ati gbogbo ilu pẹtẹlẹ̀ na, ati gbogbo 
ilẹ—ọba Sihoni ọba awọn Amori, ti o jọba ni 
Heṣboni, ti Mose kọlù pẹlu awọn ọmọ alade 
Midiani, Efi, ati Rekemu, ati Suri, ati Huri, ati 
Reba, awọn ọmọ alade Sihoni, ti ngbé ilẹ na. 

22 Ati Balaamu ọmọ Beori, alafọṣẹ, ni awọn 
ọmọ Israeli fi idà pa pẹlu awọn ti nwọn pa. 

23 Ati àla awọn ọmọ Reubeni ni Jordani, ati 
àgbegbe rẹ̀. Eyi ni ilẹ ini awọn ọmọ Reubeni 
gẹgẹ bi idile wọn, awọn ilu ati ileto wọn. 


JOṢUA 13—15 


24 Mose si fi ilẹ fun ẹya Gadi, ani fun awọn 
ọmọ Gadi, gẹgẹ bi idile wọn. 

25 Àla wọn bẹ̀rẹ ni Jaseri, ati gbogbo ilu Gi— 
leadi, ati àbọ ilẹ awọn ọmọ Ammoni, titi dé 
Aroeri ti mbẹ niwaju Rabba; 

26 Ati lati Heṣboni titi dé Ramatu—mispe, ati 
Betonimu; ati lati Mahanaimu titi dé àgbegbe 
Debiri; 

27 Ati ni afonifoji, Beti—haramu, ati Beti— 
nimra, ati Sukkotu, ati Safoni, iyokù: ile-ọba 
Sihoni ọba Heṣboni, Jordani ati àgbegbe rẹ̀, 
titi dé ìha opín okun Kinnereti ni iha keji Jor— 
dani ni ìha ìla—ôrún. 

28 Eyi ni ìlẹ-ìní awọn ọmọ Gadi gẹgẹ bi 
idile wọn, ilu wọn ati ileto wọn. 

28 Mose si fi ilẹ-iní fun àbọ ẹ̀ya Manasse: o si 
jẹ ti abọ ẹ̀ya awọn ọmọ Manasse gẹgẹ bi idile 
wọn. 

30 Ala wọn si bẹ̀rẹ lati Mahanaimu lọ, gbogbo 
Baṣani, gbogbo ilẹ—ọba Ogu ọba Baṣani, ati 
gbogbo ilu Jairi, ti mbẹ ni Baṣani, ọgọta ilu: 

31 Ati abọ Gileadi, ati Aṣtarotu, ati Edrei, ilu 
ilẹ—ọba Ogu ni Baṣaní, jẹ ti awọn ọmọ Makiri, 
ọmọ Manasse, ani ti àbọ awọn ọmọ Makiri, 
gẹgẹ bi idile wọn. 

32 Wọnyi li awọn ilẹ—iní na ti Mose pín ni 
ini ni pẹtẹlẹ Moabu, li apa keji Jordani, lẹba 
Jeriko ni ìha ila—ôrùn. 

33 Ṣugbọn ẹ̀ya Lefi ni Mose kò fi ilẹ—iní fun: 
OLUWA, Ọlọrun Israeli, ni iní wọn, gẹgẹ bi o 


ti wi fun wọn. 
1 4 1IWỌNYI si ni íilẹ—íní ti awọn ọmọ 
Israeli gbà ni iní ni ilẹ Kenaani, ti Elea— 

sari alufa, ati Joṣua ọmọ Nuni, ati awọn olori 

awọn baba ẹ̀ya awọn ọmọ Israeli pín fun wọn, 
2Keké ni nwọn fi ní ilẹ-iní wọn, gẹgẹ bi 

OLUWA ti palaṣẹ lati ọwá Mose wá, fun awọn 

ẹ̀ya mẹsan, ati àbọ eya ni. 

3 Nitori Mose ti fi ilẹ-iní fun awọn ẹ̀ya meji 
ati abọ ẹ̀ya li apa keji Jordani: ṣugbọn awọn 
ọmọ Lefi ni on kò fi ilẹ-ini fun larin wọn. 

4 Nitoripe ẹ̀ya meji ni ẹ̀ya awọn ọmọ Josefu, 
Manasse ati Efraimu: nitorina nwọn kò si fi 
ipín fun awọn ọmọ Lefi ni ìlẹ na, bikoṣe ilu 
lati ma gbé, pẹlu agbegbe ilu wọn fun 
ohunọsin wọn ati ohun—iní wọn. 

5 Gẹge bi OLUWA ti paṣẹ fun Mose, bẹni 
awọn ọmọ Israeli ṣe, nwọn si pín ilẹ na. 

6 Nigbana ni awọn ọmọ Juda wá sọdọ Joṣua 
ni Gilgali: Kalebu ọmọ Jefunne ti Kenissi si wi 
fun u pe, Iwọ mẹ ohun ti OLUWA wi fun Mose 
enia Ọlọrun nipa temi tirẹ ni Kadeṣi—barnea. 


184 


7Ẹni ogoji ọdún ni mi nigbati Mose iranṣẹ 
OLUWA rán mi lati Kadeṣi—barnea lọ ṣamí ilẹ na; 
mo si mú ìhin fun u Wá gẹgẹ bi o ti wà li ọkàn mi. 

aṢugbọn awọn arakunrin mi ti o gòke lọ já 
awọn enia li àiya: ṣugbọn emi tò OLUWA Ọlọ— 
run mi lẹhin patapata. 

9s Mose si bura li ọjẹ na wipe, Nitotọ ilẹ ti 
ẹsẹ̀ rẹ ti tẹ nì, ilẹ-iní re ni yio jẹ, ati ti awọn 
ọmọ rẹ lailai, nitoriti iwọ tò (OLUWA Ọlọrun 
mi lẹhin patapata. 

10 Njẹ nisisiyi, kiyesi i, OLUWA da mi si gẹgẹ 
bi o ti wi, lati ọdùn marunlelogoji yi Wá, lati 
ìgba ti OLUWA ti sọ òrọ yi fun Mose, nigbati 
Israeli nrìn kiri li aginjù: si kiyesi i nisisiyi, emi 
di ẹni arundiládọrun ọdún li oni. 

11 Sibẹ̀ emi lí agbara li oni gẹgẹ bi mo ti ní li 
ọj ti Mose rán mi lọ: gẹgẹ bi agbara mi ti ri 
nigbana, ani bẹli agbara mi ri nisisiyi, fun 
ogun, ati lati jade ati lati wọle. 

12Njẹ nitorina fi òke yi fun mi, eyiti OLUWA 
wi li ọjẹ na; nitoriti iwọ gbé li ọjẹ na bi awọn 
ọmọ Anaki ti wà nibẹ̀, ati ilu ti o tobi, ti o si ṣe 
olodi: bọya OLUWA yio wà pẹlu mi, emi o si lé 
wọn jade, gẹgẹ bi OLUWA ti wi. 

13 Joṣua si sure fun u; o si fi Hebroni fun 
Kalebu ọmọ Jefunne ni ilẹ—iní. 

14 Nitorina Hebroni di ilẹ-iní Kalebu ọmọ 
Jefunne ti Kenissi titi di oni—oloni; nitoriti o 
tò OLUWA Ọlọrun Israeli lẹhin patapata. 

15 Orukọ Hebroni lailai rí a ma jẹ Kiria— 
ti—arba; Arba jẹ enia nla kan ninu awọn ọmọ 


Anaki. Ilẹ na si simi lọwọ ogun. 

1 5 1 ILẸ ẹ̀ya awọn ọmọ Juda gẹgẹ bi idile 
wọn si dé agbegbe Edomu, ni aginjù 

Sini, ni Iha gusù, ni apa ipẹkun gusù. 

2 Ati ala gusù wọn ni lati eti Okun Iyò lọ, 
lati ibi kòrọ omi nì lọ ti o dojukọ ìha gusù: 

30 si lọ si apa gusù òke Akrabbimu, o si lọ 
si Sini, o si gòke lọ ni ìha gusú Kadeṣi—bar— 
nea, o si lọ ni ìha Hesroni, o si gòke lọ si Ada— 
ri, o si yiká lọ dé Karka: 

4 lati ibẹ̀ o lọ dé Asmoni, o si nà lọ si odò 
Egipti; opín ilẹ na si yọ si okun: eyi ni yio jẹ 
àla ni gusù: nyin. 

5 Ati ala ìha ila—ôrùn ni Okun Iyò, ani titi 
dé ipẹkun Jordani. Ati àla apa ariwa ni lati 
kọrọ okun nì wá dé ipẹkun Jordani: 

6 Ala na si gòke lọ si Beti—hogla, o si kọja lọ 
ni ìha ariwa Beti—araba; ala na si gòke lọ si 
okuta Bohani ọmọ Reubeni: 

7 Àla na si gòke lọ si Debiri lati afonifoji 
Akoru, ati bẹ lọ si ìha ariwa, ti o dojukọ Gil— 


185 


gali, ti mbẹ niwaju òke Adummimu, ti mbẹ ni 
ìha gusù odò na: àla si kọja si apa omi Eni— 
ṣemeṣi, o si yọ si Eni—rogeli: 

8 Àla na si gòke lọ si ìha afonifoji ọmọ Hin— 
nomu si ìha gusù ti Jebusi (ti iṣe Jerusalemu): 
àla na si gòke lọ si ori òke nla ti mbẹ niwaju 
afonifoji Hinnomu ni ìha ìwọ—6rún, ti mbẹ ni 
ipẹkun afonifoji Refaimu ni ìha ariwa: 

9 A si fà àla na lati ori òke lọ si isun omi 
Neftoa, o si nà lọ si ilu òke Efroni; a si fà àla 
na lọ si Baala, (ti iṣe Kirjati—jearimu:) 

10 Àla na yi lati Baala lọ si ìha ìwọ—6rùn si 
òke Seiri, o si kọja lọ si ẹba òke Jearimu (ti ṣe 
Kesaloni), ni ìha ariwa, o si sọkalẹ lọ si Beti— 
ṣemeṣi, o si kọja lọ si Timna: 

ti Àla na si kọja lọ si ẹba Ekroni si ìha ariwa: 
a si fà àla na lọ dé Ṣikroni, o si kọja lọ si òke 
Baala, o si yọ si Jabneeli; ala na si yọ si okun. 

12 Àla ìwọ—ôrúin si dé okun nla, ati agbegbe 
rẹ̀. Eyi ni àla awọn ọmọ Juda yiká kiri gẹgẹ bi 
idile wọn. 

13 Ati fun Kalebu ọmọ Jefunne li o fi ipín 
fun lárin awọn ọmọ Juda, gẹgẹ bi aṣẹ OLUWA 
fun Joṣua, ani Kiriati—arba (ti iṣe Hebroni); 
Arba si ni baba Anaki. 

14 Kalebu si lé awọn ọmọ Anaki mẹta kuro 
nibẹ̀, Ṣeṣai, ati Ahimani, ati Talmai, awọn 
ọmọ Anaki. 

150 si gòke lati ibẹ̀ tò awọn ara Debiri lọ: 
orukọ Debiri lailai rí ni Kiriati—seferi. 

16 Kalebu. si wipe, Ẹniti o ba kọlù 
Kiriati—seferi, ti o sì kò o, on li emi o fi Aksa 
ọmọbinrin mi fun li aya. 

17 Otnieli ọmọ Kenasi, arakunrin Kalebu, si 
ké o: o si fi Aksa ọmọbinrin rẹ̀ fun u li aya. 

18 O si ṣe, bi Aksa ti dé ọdọ rẹ̀, o mu u bẹ̀re 
òrọ kan lọwọ baba rẹ̀: Aksa si sọkalẹ lori 
kẹtẹkẹtẹ rẹ̀; Kalebu si wi fun u pe, Kini íwọ 
nfẹ? 

19 On si dahiin pe, Ta mi li ọrẹ kan; nitoriti 
iwọ ti fun mi ni ilẹ Gusu, fun mi ni isun omi 
pẹlu. O si fi isun òke ati isun isalẹ fun u. 

20 Eyi ni ilẹ-iní ẹ̀ya awọn ọmọ Juda gẹgẹ bi 
idile wọn. 

21 Ilu ipẹkun ẹ̀ya awọn ọmọ Juda li àgbegbe 
Edomu ni Gusù ni Kabseeli, ati Ederi, ati Ja— 
guri; 

22 Ati Kina, ati Dimona, ati Adada; 

23 Ati Kedeṣi, ati Hasori, ati Itnani; 

24 Sifu, ati Telemu, ati Bealotu; 

25 Ati Haṣori—hadatta, ati Keriotu—hesroni 
(ti iṣe Hasori); 

26 Amamu, ati Ṣema, ati Molada; 


JOṢUA 15 
27 Ati Hasari—gada, ati Heṣmoni, ati Beti—pe— 
leti; 

28 Ati Hasari—Ṣṣuali, ati Beeri—Ṣṣeba, ati Bisi— 
otia; 

29 Baala, ati limu, ati Esemu; 

30 Ati Eltoladi, ati Kesili, ati Horma; 

31 Ati Siklagi, ati Madmanna, ati Sansanna; 

32 Ati Lebaotu, ati Ṣilhimu, ati Aini, ati 
Rimmoni: gbogbo ilu na jasi mọkandilọgbòn, 
pẹlu ileto wọn. 

33NiÍ pẹtẹlẹ̀, Eṣtaoli, ati Sora, ati Aṣna; 

34 Ati Sanoa, ati Eni—gannimu Tappua, ati 
Enamu; 

35 Jarmutu, ati Adullamu, Soke, ati Aseka; 

36 Ati Ṣaaraimu, ati Aditaimu, ati Gedera, 
ati Gederotaimu; ilu mẹrinla pẹlu ileto wọn. 

37 Senani, ati Hadaṣa, ati Migdali—gadi; 

38 Ati Dilani, ati Mispe, ati Jokteeli; 

39 IT akiṣi, ati Boskati, ati Egloni; 

40 Ati Kabboni, ati Lamamu, ati Kitliṣi; 

41 Ati Gederotu, Beti—dagoni, ati Naama, 
ati Makkeda; ilu mẹrindilogun pẹlu ileto wọn. 

42 1,ibna, ati Eteri, ati Aṣani; 

43 Ati Ifta, ati Aṣna, ati Nesibu; 

44 Ati Keila, ati Aksibu, ati Mareṣa; ilu mẹ— 
san pẹlu ileto wọn. 

45 Ekroni, pẹlu awọn ilu rẹ̀ ati awọn ileto rẹ̀: 

46 Lati Ekroni lọ ani titi dé okun, gbogbo 
eyiti mbẹ leti Aṣdodu, pẹlu ileto wọn. 

47 Aṣdodu, pẹlu ilu rẹ̀ ati ileto rẹ̀; Gasa, pẹlu 
ilu rẹ̀ ati ileto rẹ̀; dé odò Egipti, ati okun nla, 
ati agbegbe rẹ̀. 

48 Ati ni ilẹ òke, Ṣamiri, ati Jattiri, ati Soko; 

49 Ati Dana, ati Kiriati—sana (ti ṣe Debiri); 

50 Ati Anabu, ati Eṣtemo, ati Animu; 

51 Ati Goṣeni, ati Holoni, ati Gilo; ilu mọ— 
kanla pẹlu ileto wọn. 

52 Arabu, ati Duma, ati Eṣani; 

53 Ati Janimu, ati Beti—tappua, ati Afeka; 

54 Ati Humta, ati Kiriati—arba (ti iṣe Hebro— 
ni), ati Siori; ilu meṣan pẹlu ileto wọn. 

55 Maoni, Karmeli, ati Sifu, ati Juta; 

56 Ati Jesreeli, ati Jokdeamu, ati Sanoa; 

57 Kaini, Gibea, ati Timna; ilu mẹwa pẹlu 
ileto wọn. 

58 Halhulu, Beti—suru, ati Gedori; 

59 Ati Maarati, ati Beti—anotu, ati Eltekoni; 
ilu mẹfa pẹlu ileto wọn. 

60 Kiriati—baali (ti iṣe Kiriati—jearimu), ati 
Rabba; ilu meji pẹlu ileto wọn. 

61 i aginjú, Beti—araba, Middini, ati Sekaka; 

62 Ati Nibṣani, ati Ilu Iyọ, ati Eni—gedi; ilu 
mẹfa pẹlu ileto wọn. 


JOṢUA 15—18 


63 Bi o si ṣe ti awọn Jebusi nì, awọn ara Je— 
rusalemu, awọn ọmọ Juda kò le lé wọn jade: 
ṣugbọn awọn Jebusi mbá awọn ọmọ Juda gbé 


ni Jerusalemu, titi di oni—oloni. 

l Ô 1IPÍN awọn ọmọ Josefu yọ lati Jor— 
dani lọ ni Jeriko, ni omi Jeriko ni ìha 

ìla—ôrùn, ani aginjù, ti o gòke lati Jeriko lọ dé 

ilẹ òke Beti—eli; 

20 si ti Beti—eli yọ si Lusi, o si kọja lọ si 
àgbegbe Arki dé Atarotu; 

30 si sọkalẹ ni ìha ìwọ—ôrùn si àgbegbe 
Jafleti, dé àgbegbe Beti—horoni isalẹ, ani dé 
Geseri: o si yọ si okun. 

4 Bẹli awọn ọmọ Josefu, Manasse ati Efrai— 
mu, gbà ilẹ—iní wọn. 

5 Àla awọn ọmọ Efralmu gẹgẹ bi idile wọn 
li eyi: ani àla ilẹ-iní wọn ni ìha ìla—òrùn ni 
Atarotu—adari, dé Beti—horoni òke; 

6 Ala na si lọ si ìha ìwọ—6rùn si ìha ariwa 
Mikmeta; àla na si yi lọ si ìha ìla—ôrùn dé 
Taanati—ṣilo, o si kọja lẹba rẹ̀ lọ ni ìha ìla-ôrùn 
Janoha; 

7 O si sọkalẹ lati Janoha lọ dé Atarotu, ati dé 
Naara, o si dé Jeriko, o si yọ si Jordani. 

8 Àla na jade lọ lati Tappua si ìha ìwọ—ôrùn 
titi dé odò Kana; o si yọ si okun. Eyi ni ilẹ—iní 
ẹ̀ya awọn ọmọ Efraimu gẹge bi idile wọn; 

8 Pelu ilu ti a yàsọtọ fun awọn ọmọ Efraimu 
lárin ilẹ-iní awọn ọmọ Manasse, gbogbo ilu 
na pẹlu ileto wọn. 

10Nwọn kò si lé awọn ara Kenaani ti ngbé 
Geseri jade: ṣugbọn awọn ara Kenaani joko larin 
Efraimu titi dì oni yi, nwọn si di ẹrú lati ma sìnru. 


l 7 1 EYI si ni ipín ẹ̀ya Manasse; nitori on 

li akọbi Josefu. Bi o ṣe ti Makiri akébi 
Manasse, baba Gileadi, nitori on ṣe ologun, 
nitorina li o ṣe ní Gileadi ati Baṣani. 

2Awọn ọmọ Manasse iyokù si ní ilẹ—iní 
gẹgẹ bi idile wọn; awọn ọmọ Abieseri, ati 
awọn ọmọ Heleki, ati awọn ọmọ Asrieli, ati 
awọn ọmọ Ṣekemu, ati awọn ọmọ Heferi, ati 
awọn ọmọ Ṣemida: awọn wọnyi ni awọn ọmọ 
Manasse ọmọ Josefu gẹgẹ bi idile wọn. 

Ṣugbọn Selofehadi, ọmọ. Heferi, ọmọ 
Gileadi, ọmọ Makiri, ọmọ Manasse, kò ni 
ọmọkunrin, bikoṣe ọmọbinrin: awọn wọnyi si 
li orukọ awọn ọmọbinrin rẹ̀, Mala, ati Noa, 
Hogla, Milka, ati Tirsa. 

4 Nwọn si wá siwaju Eleasari alufa, ati siwaju 
Joṣua ọmọ Nuni, ati siwaju awọn olori, wipe, 
OLUWA fi aṣẹ fun Mose lati fun wa ni ilẹ—ini 
larin awọn arakunrin wa: nitorina o fi ilẹ—iní 


186 


fun wọn larin awọn arakunrin baba wọn, gege 
bi aṣẹ OLUWA. 

5 Ipin mẹwa si bẹ sọdọ Manasse, làika ilẹ 
Gileadi ati Baṣani, ti mbẹ ni ìha keji Jordani; 

6 Nitoriti awọn ọmọbinrin. Manasse. ní 
ilẹ—ini larin awọn ọmọ rẹ̀ ọkunrin: awọn ọmọ 
Manasse ọkunrin iyokù si ní ilẹ Gileadi. 

7 Àla Manasse si lọ lati Aṣeri dé Mikmeta, ti 
mbẹ niwaju Ṣekemu; àla na si lọ titi ni ìha 
ọtún, sọdọ awọn ara Eni—tappua. 

8 Manasse li o ní ilẹ Tappua: ṣugbọn Tappua 
li àla Manasse jẹ ti awọn ọmọ Efraimu. 

8 Àla rẹ̀ si sọkalẹ lọ si odò Kana, ni ìha gusù 
odò na: ilu Efraimu wọnyi wà lárin awọn ilu 
Manasse: àla Manasse pẹlu si wà ni ìha arìwa 
odò na, o sí yọ si okun: 

10 Ni ìha gusù ti Efraimu ni, ati ni ìha ariwa 
ti Manasse ni, okun si ni àla rẹ̀; nwọn si dé 
Aṣeri ni ìha ariwa, ati Issakari ni ìha ìla-òrùn. 

11 Manasse si ni ni Issakari ati ni Aṣeri, 
Beti—Ṣṣeani ati awọn ilu rẹ̀, ati Iblbeamu ati awọn 
ilu rẹ̀, ati awọn ara Dori ati awọn ilu rẹ̀, ati 
awọn ara Enidori ati awọn ilu rẹ̀, ati awọn ara 
Taanaki ati awọn ilu rẹ̀, ati awọn ara Megiddo 
ati awọn ilu rẹ̀, ani òke mẹta na. 

12Ṣugbọn awọn ọmọ Manasse kò le gbà ilu 
Wọnyi; awọn ara Kenaani si ngbé ilẹ na. 

1340 si ṣe, nigbati awọn ọmọ Israeli ndi 
alagbara, nwọn mu awọn ara Kenaani sìn, 
ṣugbọn nwọn kò lé wọn jade patapata. 

14 Awọn ọmọ Josefu si wi fun Joṣua pe, Fṣe 
ti iwọ fi fun mi ni ilẹ kan, ati ipín kan ni 
ilẹ-iní, bẹni enia nla ni mi, níwọnbi OLUWA 
ti bukún mi titi di isisiyi? 

15 Joṣua si da wọn lohùn pe, Bi iwọ ba jẹ enia 
nla, gòke lọ si igbô, ki o si ṣanlẹ fun ara rẹ nibẹ̀ 
ni ilẹ awọn Perissi ati ti Refaimu; bi òke 
Efraimu ba há jù fun ọ. 

16 Awọn ọmọ Josefu si wipe, Òke na kò to fun 
Wa: gbogbo awọn ara Kenaani ti ngbé ilẹ afonifoji 
si ní kẹkẹ irin, ati awọn ti mbẹ ni Beti—ṣeani, ati 
awọn ilu rẹ̀, ati awọn ti mbẹ ni afonifoji Jesreeli. 

17 Joṣua si wi fun ile Josefu, ani fun Efraimu 
ati fun Manasse pe, Enia nla ni iwọ, iwọ si lí 
agbara pipò: iwọ ki yio ní ipín kanṣoṣo: 

18 Ṣugbọn ilẹ òke yio jẹ tirẹ; nitoriti iṣe igbo, 
iwọ o si ṣán a, ati ìna rẹ̀ yio jẹ tirẹ: nitoriti iwọ o 
lé awọn ara Kenaani jade, bi o ti jé pe nwọn ní 
kẹkẹ̀ irin nì, ti o si jé pe nwọn lí agbara. 

IGBOGBO ijọ awọn ọmọ Israeli si 


l 8 pejọ ni Ṣilo, nwọn si gbé ag9Q ajọ rú 
nibẹ̀: a si ṣẹgun ilẹ na niwaju wọn. 


187 


2 Ẹya meje si kù ninu awọn ọmọ Israeli, ti 
kò ti igbà ilẹ—iní wọn. 

3 Joṣua si wi fun awọn ọmọ Israeli pe, Ẹnyin 
o ti lọra pẹ to lati lọ igbà ilẹ na, ti OLUWA, Ọlọ— 
run awọn baba nyin, ti fi fun nyin? 

4Ẹ yàn ọkunrin mẹta fun ẹ̀ya kọkan: emi o 
si rán wọn, nwọn o si dide, nwọn o si là ilẹ na 
já, nwọn o si ṣe apejuwe rẹ̀ gẹgẹ bíi ilẹ—iní 
wọn; ki nwọn ki o si pada tò mi wá. 

5 Nwọn o si pín i si òna meje: Juda yio ma 
gbé ilẹ rẹ̀ ni gusù, ile Josefu yio si ma gbé ilẹ 
wọn ni ariwa. 

6 Ẹnyin o si ṣe apejuwe ilẹ na li òna meje, 
ẹnyin o si mú apejuwe tò mi wá nihin, ki emi 
ki o le ṣẹ̀ keké rẹ̀ fun nyin nihin niwaju 
OLUWA Ọlọrun wa. 

7 Nitoriti awọn ọmọ Lefi kò ní ipín lárin 
nyin; nitori iṣẹ-alufa OLUWA ni iní wọn: ati 
Gadi, ati Reubeni, ati àbọ ẹ̀ya Manasse, ti gbà 
ilẹ-iní wọn na ni ìha keji Jordani ni ìha 
ìla—ôrùn, ti Mose iranṣẹ OLUWA fi fun wọn. 

8 Awọn ọkunrin na si dide, nwọn si lọ: 
Joṣua si paṣẹ fun awọn ti o lọ ṣe apejuwe ilẹ 
na, Wipe, Ẹ lọ, ki ẹ si rìn ilẹ na já, ki ẹ si ṣe 
apejuwe rẹ̀, ki ẹ si pada tò mi Wá, ki emi ki o 
le ṣé keké fun nyin niwaju OLUWA ni Ṣilo. 

9 Awọn ọkunrin na si lọ, nwọn si là ilẹ na já, 
nwọn si ṣe apejuwe rẹ̀ sinu iwé ni ilu ilu li ọna 
meje, nwọn si pada tò Joṣua Wá, si ibudô ni 
Ṣilo. 

10 Joṣua si ṣé keké fun wọn ni Ṣilo niwaju 
OLUWA: nibẹ̀ ni Joṣua si pín ilẹ na fun awọn 
ọmọ Israeli gẹgẹ bi ipín wọn. 

ti Ilẹ ẹ̀ya awọn ọmọ Benjamini yọ jade, 
gẹgẹ bi idile wọn: àla ipín wọn si yọ si agbe— 
demeji awọn ọmọ Juda ati awọn ọmọ Josefu. 

12 Àla wọn ni ìha ariwa si ti Jordani lọ; àla na 
si gòke lọ si ìha Jeriko ni ìha ariwa, o si là ilẹ 
òke lọ ni iwọ—ôrùn; o si yọ si aginjù Beti—afeni. 

13 Àla na si ti ibẹ̀ lọ si Lusi, si ìha Lusi (ti ṣe 
Beti—eli), ni ìha gusù; àla na si sọkale lọ si Ata— 
Totu—adari, lẹba òke ti mbẹ ni gusù Beti—ho— 
Toni isalẹ. 

14 A si fà àla na lọ, o si yi si ìha ìwọ—òrùn lọ si 
gusù, lati òke ti mbẹ niwaju Beti—horoni ni ìha 
gusù; o si yọ si Kiriati—baali (ti Ṣe Kiriati—jearimu), 
ilu awọn ọmọ Juda kan: eyi ni apa ìwọ—òrùn. 

15 Ati apa gusù ni lati ipẹkun Kiriati—jeari— 
mu, àla na si yọ ìwọ—òôrùn, o si yọ si isun omi 
Neftoa: 

16 Àla na si sọkalẹ lọ si ipẹkun òke ti mbẹ 
niwaju afonifoji ọmọ Hinnomu, ti o si mbẹ ni 
afonifoji Refaimu ni ìha ariwa; o si sọkalẹ lọ si 


JOṢUA 18, 19 
afonifoji Hinnomu, si apa Jebusi ni ìha gusù, o 
si sọkalẹ lọ si Eni—rogeli; 

17 A si fà a lati ariwa lọ, o si yọ si Eni—ṣemeṣi, 
o si yọ si Gelilotu, ti o kọjusi òke Adummimu; o 
si sọkalẹ lọ si okuta Bohani ọmọ Reubeni; 

18 O si kọja lọ si apa ibi ti o kọjusi Araba ni 
ìha ariwa, o si sọkalẹ lọ si Araba: 

19 Ala na si kọja lọ dé apa Beti—hogla ni ìha 
ariwa: àla na si yọ ni ìha ariwa si kọrọ Okun 
Iyò, ni ipẹkun gusù ti Jordani: eyi ni àla gusù. 

20 Jordani si ni àla rẹ̀ ni ìha ìla—ôrùn. Eyi ni 
ilẹ-inf awọn ọmọ Benjamini, li àgbegbe rẹ̀ 
kakiri, gẹgẹ bi idile wọn. 

21 Njẹ ilu ẹ̀ya awọn ọmọ Benjamini gẹgẹ bi 
idile wọn, ni Jeriko, ati Beti—hogla, ati Eme— 
kikesisi; 

22 Ati Beti—araba, ati Semaraimu, ati Beti—eli; 

23 Ati Affimu, ati Para, ati Ofra; 

24 Ati Kefari-ammoni, ati Ofni, ati Geba; 
ilu mejila pẹlu ileto wọn: 

25 Gibeoni, ati Rama, ati Beerotu; 

26 Ati Mispe, ati Kefira, ati Mosa; 

27 Ati Rekemu, ati Irpeeli, ati Tarala; 

28 Ati Sela, Elefu, ati Jebusi (ti iṣe Jerusale— 
mu), Gibeati, ati Kitiria; ilu mẹrinla pẹlu ileto 
wọn. Eyi ni ilẹ-iní awọn ọmọ Benjamini gẹgẹ 


bi idile wọn. 
l Ọ 1 IPÍN keji yọ fun Simeoni, ani fun ẹ̀ya 
awọn ọmọ Simeoni gẹgẹ bi idile wọn; 
ilẹ—iní wọn si wà lárin ilẹ-iní awọn ọmọ Juda. 
2Nwọn si ní Beeri—ṣeba, tabi Ṣeba, ati 
Molada, ni ilẹ-iní wọn; 

3 Ati Hasari—ṣuali, ati Bala, ati Esemu; 

4 Ati Eltoladi, ati Bẹtulu, ati Horma; 

5 Ati Siklagi; ati Beti—markabotu, ati Hasa— 
ri—susa; 

6 Ati Beti—lebaotu, ati Ṣaruheni; ilu mẹtala 
pẹlu ileto wọn: 

7 Aini, Rimmoni, ati Eteri, ati Aṣani; ilu 
mẹrin pẹlu ileto wọn: 

8 Ati gbogbo ileto ti o yi ilu wọnyi ká dé 
Baalati—beeri, Rama ti Gusù. Eyi ni ilẹ—iní 
ẹ̀ya awọn ọmọ Simeoni gẹgẹ bi idile wọn. 

9 Ninu ipín awọn ọmọ Juda ni awọn ọmọ 
Simeoni ni ilẹ—iní: nitori ipín awọn ọmọ Juda 
pòju fun wọn: nitorina ni awọn ọmọ Simeoni 
fi ní ilẹ-iní larin ilẹ—iní wọn. 

10 Ilẹ kẹta yọ fun awọn ọmọ Sebuluni gẹgẹ 
bi idile wọn: àla ilẹ-iní wọn si dé Saridi: 

11 Àla wọn gòke lọ si ìha ìwọ—ôrùn, ani titi 
o fi dé Marala, o si dé Dabaṣeti; o si dé odò ti 
mbẹ niwaju Jokneamu; 


JOṢUA 19, 20 

120 si ṣẹri lati Saridi lọ ni ìha ìla—ôrùn si 
ìla—ôrùn dé àla Kisloti—tabori; o si yọ si Da— 
berati; o si jade lọ si Jafia; 

13 Ati lati ibẹ̀ o kọja ni ìha ìla—ôrùn si 
Gati—heferi, dé Ẹti—kasini; o si yọ si Rimmoni 
titi o fi dé Nea; 

14 Àla na si yi i ká ni ìha ariwa dé Hannato— 
ni: o si yọ si afonifoji Ifta—eli; 

15 Ati Katati, ati Nahalali, ati Ṣimroni, ati 
Idala, ati Beti-lehemu: ilu mejila pẹlu ileto 
wọn. 

16 Eyi ni ilẹ-ìní awọn ọmọ Sebuluni gẹgẹ bi 
idile wọn, ilu wọnyi pẹlu ileto wọn. 

17 Ipín kẹrin yọ fun Issakari, ani fun awọn 
ọmọ Issakari gẹgẹ bi idile wọn. 

18 Àla wọn si dé Jesreeli, ati Kesuloti, ati 
Ṣunemu; 

19 Ati Hafaraimu, ati Ṣihoni, ati Anaharati; 

20 Ati Rabbiti, Kiṣioni, ati Ebesi; 

21 Ati Remeti, ati Eni—gannimu, ati Enhad— 
da, ati Beti—passesi; 

22 Àla na si dé Tabori, ati Ṣahasuma, ati 
Beti—ṣemeṣi; àla wọn yọ si Jordani: ilu mẹrin— 
dilogun pẹlu ileto wọn. 

23 Eyi ni ilẹ—iní ẹ̀ya awọn ọmọ Issakari gẹgẹ 
bi idile wọn, ilu wọnyi ati ileto wọn. 

24 Ipín karun yọ fun ẹ̀ya awọn ọmọ Aṣeri 
gẹgẹ bi idile wọn. 

25 Ala wọn si ni Helkati, ati Hali, ati Beteni, 
ati Akṣafu; 

26 Ati Allammeleki, ati Amadi, ati Miṣali; o 
si dé Karmeli ni ìha ìwọ—06rùn, ati Ṣihorilib— 
nati; 

27 O si ṣẹri lọ si ìha ìla—ôrùn dé Beti—dago— 
ni, o si dé Sebuluni, ati afonifoji Ifta—eli ni ìha 
ariwa dé Betemeki, ati Neieli; o si yọ si Ka— 
bulu li apa òsi, 

28 Ati Ebroni, ati Rehobu, ati Hammoni, ati 
Kana, ani titi dé Sidoni nla; 

29 Àla na si ṣẹri lọ si Rama, ati si Tire ilu 
olodi; àla na si ṣẹri lọ si Hosa; o si yọ si okun 
ni ìha Aksibu: 

30 Ati Umma, ati Afeki, ati Rehobu: ilu me— 
jilelogun pẹlu ileto wọn. 

31 Eyi ni ilẹ-iní ẹ̀ya awọn ọmọ Aṣeri gẹgẹ 
bi idile wọn, ilu wọnyi pẹlu ileto wọn. 

32 Ipín kẹfa yọ fun awọn ọmọ Naftali, ani 
fun awọn ọmọ Naftali gẹgẹ bi idile wọn. 

33 Ala wọn si bẹ̀rẹ lati Helefu, lati igi—oaku 
Saanannimu, ati Adami—nekebu, ati Jabneeli 
dé Lakkumu; o si yọ si Jordani. 

34 Àla na si ṣẹri lọ sí ìha ìwọ—ôrùn si Asno— 
ti—taboru, o si ti ibẹ̀ lọ si Hukkoki; o si dé Se— 


buluni ni gusù, o si dé Aṣeri ni ìwọ—6rùn, ati 
Juda ni Jordani ni ìha ìla—ô6rùn. 

35 Awọn ilu olodi si ni Siddimu, Seri, ati 
Hammati, Rakkati, ati Kinnereti; 

36 Ati Adama, ati Rama, ati Hasoru; 

37 Ati Kedeṣi, ati Edrei, ati Eni—hasoru; 

38 Ati Ironi, ati Migdali—eli, Horemu, ati 
Beti—anati, ati Beti—Ṣemeṣi; ilu mọkandilogun 
pẹlu ileto wọn. 

39 Eyi ni ilẹ-iní ẹ̀ya awọn ọmọ Naftali gẹgẹ 
bi idile wọn, ilu wọnyi pẹlu ileto wọn. 

40 Ilẹ keje yọ fun ẹ̀ya awọn ọmọ Dani gẹgẹ 
bi idile wọn. 

41 Àla ilẹ-iní wọn si ni Sora, ati Eṣtaolu, ati 
Iri—ṣemeṣi; 

42 Ati Ṣaalabbini, ati Aijaloni, ati Itla; 

43 Ati Eloni, ati Timna, ati Ekroni; 

44 Ati Elteke, ati Gibbetoni, ati Baalati; 

45 Ati Jehudi, ati Bene—beraki, ati Gati—rirm— 
mọni; 

46 Ati Me—jarkoni, ati Rakkoni, pẹlu àla ti 
mbẹ kọjusi Jọppa. 

47 Awọn ọmọ Dani si gbọn ala wọn lọ: awọn 
ọmọ Dani si gòke lọ ibá Leṣemu jà, nwọn si kò 
o, nwọn si fi oju idà kọlù u, nwọn si gbà a, 
nwọn si ngbé inu rẹ̀, nwọn si pé Leṣemu ni 
Dani, gẹgẹ bi orukọ Dani baba wọn. 

48 Eyi ni ilẹ—inf ẹ̀ya ọmọ Dani gẹgẹ bi idile 
wọn, ilu wọnyi pẹlu ileto wọn. 

49 Nwọn si pari pipín ilẹ na fun ilẹ—iní gẹgẹ 
bi ala rẹ̀; awọn ọmọ Israeli si fi ilẹ-ini kan fun 
Joṣua ọmọ Nuni lárìn wọn: 

50 Gẹgẹ bi aṣẹ OLUWA, nwọn fun u ni ilu ti 
o bẹ̀re, ani Timnati—sera li òke Efraimu: o si 
kọ ilu na, o si ngbé inu rẹ̀. 

51 Wọnyi ni ilẹ—iní ti Eleasari alufa, ati 
Joṣua ọmọ Nuni, ati awọn olori awọn baba 
ẹ̀ya awọn ọmọ Israeli fi keké pin ni ilẹ—iní ni 
Ṣilo niwaju OLUWA li ẹnu—òna agọ ajọ. Bẹni 


nwọn pari pipin ilẹ na. 
20 T OLUWA si sọ fun Joṣua pe, 

2 Wi fun awọn ọmọ Israeli pe, Ẹ yàn 
ilu àbo fun ara nyin, ti mo ti sọ fun nyin lati 
ọwọ Mose wa: 

3 Ki apania ti o ba ṣeṣì pa ẹnikan li aimò ki o 
le salọ sibẹ̀: nwọn o si jẹ àbo fun nyin lọwọ 
olugbẹsan ẹ̀jẹ. 

4On o si salọ si ọkan ninu ilu wọnni, yio si 
duro li ẹnu—òna ibode ilu na, yio si rò ẹjọ rẹ̀ li 
etí awọn àgba ilu na, nwọn o si gbà a sọdọ 
sinu ilu na, nwọn o si fun u ni ibi kan, ki o le 
ma bá wọn gbé. 


5 Bi olugbẹsan ẹ̀jẹ ba lepa rẹ̀, njẹ ki nwọn ki 
o má ṣe fi apania na lé e lọwọ; nitoriti o pa 
aladugbo rẹ̀ li aimọ, ti kò si korira rẹ̀ tẹlẹrí. 

6On o si ma gbé inu ilu na, titi yio fi duro 
niwaju ijọ fun idajọ, titi ikú olori alufa o wà li 
ọjẹ wọnni: nigbana ni apanla na yio pada, on 
o si wá si ilu rẹ̀, ati si ile rẹ̀, si ilu na lati ibiti o 
gbé ti salọ. 

7TNwọn si yàn Kedeṣi ni Galili ni ilẹ òke 
Naftali, ati Ṣekemu ni ilẹ òke Efraimu, ati Ki— 
Tiati—arba (ti iṣe Hebroni) ni ilẹ òke Juda. 

8 Ati ni ìha keji Jordani lẹba Jeriko ni 
ìla—ôrùn, nwọn yàn Beseri li aginjù ni pẹtẹlẹ̀ 
ninu ẹ̀ya Reubeni, ati Ramotu ni Gileadi ninu 
ẹ̀ya Gadi, ati Golani ni Baṣani ninu ẹ̀ya Ma— 
nasse. 

9 Wọnyi ni awọn ilu ti a yàn fun gbogbo 
awọn ọmọ Israeli, ati fun alejò ti nṣe atipo 
larin wọn, ki ẹnikẹni ti o ba ṣeṣì pa ẹnikan, ki 
o le salọ sibẹ̀, ki o má ba si ti ọwọ olugbẹsan 


ẹ̀jẹ ku, titi on o fi duro niwaju Ijọ. 

2 l 1 NIGBANA ni awọn olori awọn baba 
awọn ọmọ Lefi sunmọ Eleasari alufa, 

ati Josua ọmọ Nuni, ati awọn olori awọn baba 

ẹ̀ya awọn ọmọ Israeli; 

2 Nwọn si wi fun wọn ni Ṣilo ni ilẹ Kenaani 
pe, OLUWA palaṣẹ lati ọwá Mose wá lati fun 
Wa ni ilu lati ma gbé, ati àgbegbe wọn fun 
ohun—ẹ̀sin wa. 

3 Awọn ọmọ Israeli sì fi ilu wọnyi pẹlu àgbegbe 
wọn fun awọn ọmọ Lefi ninu ilẹ-ini wọn, nipa 
aṣẹ OLUWA. 

4 Ipín si yọ fun idile awọn ọmọ Kohati: ati 
awọn ọmọ Aaroni alufa, ti mbẹ ninu awọn ọmọ 
Lefi, fi keké gbà ilu mẹtala, lati inu ẹ̀ya Juda, ati 
lati inu ẹ̀ya Simeoni, ati lati inu ẹ̀ya Benjamini. 

5 Awọn ti o kù ninu awọn ọmọ Kohati, fi 
keké gbà ilu mẹwa lati inu idile ẹ̀ya Efraimu, ati 
lati inu ẹ̀ya Dani, ati lati inu àbọ ẹ̀ya Manasse. 

6 Awọn ọmọ Ger:ṣoni si fi keké gbà ilu 
mẹtala, lati inu idile ẹ̀ya Issakari, ati ninu ẹ̀ya 
Aṣeri, ati lati inu ẹ̀ya Naftali, ati inu àbọ ẹ̀ya 
Manasse ni Baṣani. 

7 Awọn ọmọ Merari gẹgẹ bi idile wọn, ní 
ilu mejila, lati inu ẹ̀ya Reubeni, ati inu ẹ̀ya 
Gadi, ati lati inu ẹ̀ya Sebuluni. 

8 Awọn ọmọ Israeli fi keké fun awọn ọmọ 
Lefi ni ilu wọnyi pẹlu agbegbe wọn, gẹgẹ bi 
OLUWA ti palaṣẹ lati ọwé Mose wá. 

9 Nwọn si fi ilu ti a darukọ wọnyi fun wọn, 
lati inu ẹ̀ya awọn ọmọ Juda, ati lati inu ẹ̀ya 
awọn ọmọ Simeoni wá: 


JOṢUA 20, 21 
10 Nwọn si jẹ ti awọn ọmọ Aaroni, ni idile 
awọn ọmọ Kohati, ti mbẹ ninu awọn ọmọ 
Lefi, nitoriti nwọn ní ipin ikini. 

11 Nwọn si fi Kiriati—arba, ti iṣe Hebroni 
fun wọn, (Arba ni baba Anaki ni ilẹ òke Juda,) 
pẹlu agbegbe rẹ̀ yi i kakiri. 

12 Ṣugbọn pápa ilu na, ati ileto rẹ̀, ni nwọn 
fi fun Kalebu ọmọ Jefunne ni ilẹ—iní rẹ̀. 

13 Nwọn si fi Hebroni ilu àbo fun apania 
pẹlu àgbegbe rẹ̀, ati Libna pẹlu àgbegbe rẹ̀, 
fun awọn ọmọ Aaroni alufa; 

14 Ati Jatiri pẹlu àgbegbe rẹ̀, ati Eṣtemoa 
pẹlu àgbegbe rẹ; 

15 Ati Holoni pẹlu àgbegbe rẹ̀, ati Debiri 
pẹlu àgbegbe rẹ̀; 

16 Ati Aini pẹlu àgbegbe rẹ̀, ati Jutta pẹlu 
àgbegbe rẹ̀, ati Beti—ṣemeṣi pẹlu àgbegbe rẹ̀; 
ilu mẹsan ninu awọn ẹ̀ya meji wọnni. 

17 Ati lati inu ẹ̀ya Benjamini, Gibeoni pẹlu 
àgbegbe rẹ̀, Geba pẹlu agbegbe rẹ̀; 

18 Anatotu pẹlu agbegbe rẹ̀, ati Almoni pelu 
àgbegbe rẹ̀; ilu mẹrin. 

19 Gbogbo ilu awọn ọmọ Aaroni, awọn alu— 
fa, jẹ ilu mẹtala pẹlu àgbegbe wọn. 

20 Ati idile awọn ọmọ Kohati, awọn ọmọ 
Lefi, ani awọn ọmọ Kohati ti o kú, nwọn ní 
ilu ti iṣe ipín ti wọn lati inu ẹ̀ya Efraimu. 

21 Nwọn si fi Ṣekemu fun wọn pẹlu àgbegbe 
rẹ̀, ni ilẹ òke Efraimu, ilu àbo fun apania, ati 
Geseri pẹlu àgbegbe rẹ̀; 

22 Ati. Kibsaimu. pẹlu. àgbegbe, rẹ̀, 
Beti—horoni pẹlu àgbegbe rẹ̀; ilu mẹrin. 

23 Ati ninu ẹ̀ya Dani, Elteke pẹlu àgbegbe 
rẹ̀, Gibbetoni pẹlu àgbegbe rẹ̀; 

24 Aijaloni pẹlu àgbegbe rẹ̀, Gati—rimmoni 
pẹlu àgbegbe rẹ̀; ilu mẹrin. 

25 Ati ninu àbọ ẹ̀ya Manasse, Taanaki pẹlu 
àgbegbe rẹ̀, ati Gati—rimmoni pẹlu àgbegbe 
rẹ̀; ilu meji. 

26 Gbogbo ilu na jasi mẹwa pẹlu àgbegbe 
wọn fun idile awọn ọmọ Kohati ti o kú. 

27 Ati awọn ọmọ Gerṣoni, idile awọn ọmọ 
Lefi, ni nwọn fi Golani ni Baṣani fun pẹlu 
àgbegbe rẹ̀, ilu àbo fun apania; lati inu ẹ̀ya Ma— 
nasse, ati Be—eṣtera pẹlu àgbegbe rẹ̀; ilu meji. 

28 Ati ninu ẹ̀ya Issakari, Kiṣioni pẹlu àgbegbe 
rẹ̀, Dabarati pẹlu àgbegbe rẹ̀; 

29 Jarmutu pẹlu agbegbe rẹ̀, Engannimu 
pẹlu àgbegbe rẹ̀; ilu mẹrin. 

30 Ati ninu ẹ̀ya Aṣeri, Miṣali pẹlu àgbegbe 
rẹ̀, Abdoni pẹlu àgbegbe rẹ̀; 

31 Helkati pẹlu àgbegbe rẹ̀, ati Rehobu pẹlu 
àgbegbe rẹ̀; ilu mẹrin. 


ati 


JOṢUA 21, 22 

32 Ati lati inu ẹ̀ya Naftali, Kedeṣi ni Galili 
pẹlu àgbegbe rẹ̀, ilu àbo fun apania; ati Ham— 
motu-dori pẹlu àgbegbe rẹ̀, ati Kartani pẹlu 
àgbegbe rẹ̀; ilu mẹta. 

33 Gbogbo ilu awọn ọmọ Gerṣoni gẹgẹ bi 
idile wọn, jẹ ilu mẹtala pẹlu ileto wọn. 

34 Ati fun idile awọn ọmọ Merari, awọn ọmọ 
Lefi ti o kù, ni Jokneamu pẹlu àgbegbe rẹ̀, ati 
Karta pẹlu àgbegbe rẹ̀, lati inu ẹ̀ya Sebuluni, 

35 Dimna pẹlu àgbegbe rẹ̀, Nahalali pẹlu 
àgbegbe rẹ̀; ilu mẹrin. 

36 Ati ninu ẹ̀ya Reubeni, Beseri pẹlu àgbegbe 
rẹ̀, ati Jahasi pẹlu àgbegbe rẹ̀, 

37 Kedemotu pẹlu àgbegbe rẹ̀, ati Mefaati 
pẹlu àgbegbe rẹ̀; ilu mẹrin. 

38 Ati ninu ẹ̀ya Gadi, Ramotu ni Gileadi 
pẹlu àgbegbe rẹ̀, ilu àbo fun apania; ati Ma— 
hanaimu pẹlu àgbegbe rẹ̀. 

385 Heṣboni pẹlu àgbegbe rẹ̀, Jaseri pẹlu 
àgbegbe rẹ̀; ilu mẹrin ni gbogbo rẹ̀. 

40 Gbogbo wọnyi ni ilu awọn ọmọ Merari, 
gẹgẹ bi idile wọn, ani awọn ti o kù ni idile 
awọn ọmọ Lefi; ipín wọn si jẹ ilu mejila. 

41 Gbogbo ilu awọn ọmọ Lefi ti mbẹ lárin 
ilẹ-iní awọn ọmọ Israeli jẹ ilu mejidiládọta 
pẹlu àgbegbe wọn. 

42 Olukuluku ilu wọnyi li o ní àgbegbe wọn 
yi wọn ká: bayi ni gbogbo ilu wọnyi ri. 

43 OLUWA si fun Israeli ni gbogbo ilẹ na, ti o 
bura lati fi fun awọn baba wọn; nwọn si gbà a, 
nwọn si ngbé inu rẹ̀. 

44 OLUWA si fun wọn ni isimi yiká kiri, gẹgẹ 
bi gbogbo eyiti o bura fun awọn baba wọn: kò 
si sí ọkunrin kan ninu gbogbo awọn ọtá wọn 
ti o duro niwaju wọn; OLUWA fi gbogbo awọn 
ọtá wọn lé wọn lọwọ. 

45 Ohunkohun kò tase ninu ohun rere ti 
OLUWA ti sọ fun ile Israeli; gbogbo rẹ̀ li o ṣẹ. 
2 2 1NIGBANA ni Joṣua pẹ̀ awọn ọmọ 

Reubeni, ati awọn ọmọ Gadi, ati àbọ 
ẹ̀ya Manasse, 

20 si wi fun wọn pe, Ẹnyin ti ṣe gbogbo eyiti 
Mose iranṣẹ OLUWA palaṣẹ fun nyin, ẹnyin si 
gboô ohùn mi ni gbogbo eyiti mo palaṣẹ fun nyin: 

3Ẹnyin kò fi awọn arakunrin nyin silẹ lati 
ọjẹ pipọ wọnyi wá titi o fi di oni, ṣugbọn 
ẹnyin ṣe afiyesi ìlo ofin OLUWA Ọlọrun nyin. 

4 Njẹ nisisiyi OLUWA Ọlọrun nyin ti fi isimi 
fun awọn arakunrin nyin, gẹgẹ bi o ti sọ fun 
wọn: njẹ nisisiyi ẹ pada, ki ẹ si lọ sinu agọ 
nyìn, ati si ilẹ-iní nyin, ti Mose iranṣẹ OLUWA 
ti fun nyin ni ìha keji Jordani. 


4dso 


5 Kìki ki ẹ kiyesara gidigidi lati pa aṣẹ ati 
ofin mé, ti Mose iranṣẹ OLUWA fi fun nyin, 
lati f€ OLUWA Ọlọrun nyin, ati lati ma rìn ni 
gbogbo òna rẹ̀, ati lati ma pa aṣẹ rẹ̀ mẹ, ati lati 
faramé ọ, ati lati sìn i pẹlu àìya nyin gbogbo 
ati pẹlu ọkàn nyin gbogbo. 

6 Bẹni Joṣua sure fun wọn, o si rán wọn lọ: 
nwọn si lọ sinu agôẹ wọn. 

7 Njẹ fun àbọ ẹ̀ya Manasse ni Mose ti fi 
ilẹ-iní wọn fun ni Baṣani: ṣugbọn fun àbọ ẹ̀ya 
ti o kù ni Joṣua fi ilẹ-iní fun pẹlu awọn ara— 
kunrin wọn ni ìha ihin Jordani ni ìwọ—ôrùn. 
Nigbati Joṣua si rán wọn pada lọ sinu agọ 
wọn, o sure fun wọn pẹlu, 

80 si wi fun wọn pe, Ẹ pada lọ pẹlu ọrọ 
pipò si agẹ nyin, ati pẹlu ohunòsin pipò, pẹlu 
fadakà, ati pẹlu Wurà, ati pẹlu idẹ ati pẹlu irin, 
ati pẹlu aṣọ pipòpipọ: ẹ bá awọn arakunrin 
nyin pín ikogun awọn ọtá nyin. 

8 Awọn ọmọ Reubeni, ati awọn ọmọ Gadi, ati 
àbọ ẹ̀ya Manasse si pada, nwọn si lọ kuro lọdọ 
awọn ọmọ Israeli lati Ṣilo, ti mbẹ ni ilẹ Kenaani, 
lati lọ si ilẹ Gileadi, si ilẹ iní wọn, eyiti nwọn ti 
gbà, gẹgẹ bi aṣẹ OLUWA lati ọwọ Mose wá. 

10 Nigbati nwọn si dé eti Jordani, ti mbẹ ni 
ilẹ Kenaani, awọn ọmọ Reubeni, ati awọn 
ọmọ Gadi, ati àbọ ẹ̀ya Manasse mọ pẹpẹ kan 
lẹba Jordani, pẹpẹ ti o tobi lati Wò. 

11 Awọn ọmọ Israeli si gbQ pe, Kiyesi i, awọn 
ọmọ Reubeni, ati awọn ọmọ Gadi, ati àbọ ẹ̀ya 
Manasse mọ pẹpẹ kan dojukọ ilẹ Kenaani, lẹba 
Jordani ni ìha keji awọn ọmọ Israeli. 

12 Nigbati awọn ọmọ Israeli gbẹ ọ, gbogbo 
ijọ awọn ọmọ Israeli kô ara wọn jọ ni Ṣilo, lati 
gòke lọ ibá wọn jagun. 

13 Awọn ọmọ Israeli si rán Finehasi ọmọ 
Eleasari alufa si awọn ọmọ Reubeni, ati si 
awọn ọmọ Gadi, ati si àbọ ẹ̀ya Manasse ni ilẹ 
Gileadi; 

14 Ati awọn olori mẹwa pẹlu rẹ̀, olori ile baba 
kọkan fun gbogbo ẹ̀ya Israeli; olukuluku si ni 
olori ile baba wọn ninu ẹgbẹgbẹrun Israeli. 

15 Nwọn si dé ọdọ awọn ọmọ Reubeni, ati 
ọdọ awọn ọmọ Gadi, ati ọdọ àbọ ẹ̀ya Ma— 
nasse, ni ilẹ Gileadi, nwọn si bá wọn sọrọ pe, 

16 Bayi ni gbogbo ijọ OLUWA wi, Ẹṣẹ kili eyiti 
ẹnyin da si Ọlọrun Israeli, lati pada li oni kuro 
lẹhin OLUWA, li eyiti ẹnyin mọ pẹpẹ kan fun ara 
nyin, ki ẹnyin ki o le ṣọtẹ si OLUWA li oni? 

17 Ẹṣẹ ti Peori kò to fun wa kẹ, ti a kò ti 
ìiwẹ̀mẹ̀ ninu rẹ̀ titi di oni, bi o tilẹ ṣe pe aja— 
kalẹ—àrun wà ninu ijọ OLUWA, 

18 Ti ẹnyin fi pada kuro lẹhin OLUWA li oni? 


Yio si ṣe, bi ẹnyin ti ṣọtẹ si OLUWA li oni, li 
ọla, on o binu si gbogbo ijọ Israeli. 

19 Njẹ bi o ba ṣepe ilẹ iní nyin kò ba mẹ, ẹ 
rekọja si ilẹ iní OLUWA, nibiti ag6 (OLUWA 
ngbé, ki ẹ si gbà ilẹ—iní lárin wa: ṣugbọn 
ẹnyin má ṣe ṣòtẹ si OLUWA, bẹ̀ni ki ẹ má ṣe 
ṣòtẹ si wa, ni mimọ pẹpẹ miran fun ara nyin 
lẹhin pẹpẹ OLUWA Ọlọrun wa. 

20 Ṣe bẹni Akani ọmọ Sera da ẹ̀ṣẹ niti ohun 
ìyasọtọ, ti ibinu si dé sori gbogbo ijọ Israeli? 
ọkunrin na kò nikan ṣegbé ninu ẹ̀ṣẹ rẹ̀. 

21 Nigbana ni awọn ọmọ Reubeni, ati awọn 
ọmọ Gadi, ati àbọ ẹ̀ya Manasse dahùn, nwọn 
si wi fun awọn olori ẹgbẹgbẹrun Israeli pe, 

22 OLUWA, Ọlọrun awọn ọlọrun, OLUWA 
Ọlọrun awọn ọlọrun, On mẹ̀, Israeli pẹlu yio 
si mọ; bi o ba ṣepe ni ìṣọtẹ ni, tabi bi ni 
irekọja si OLUWA, (má ṣe gbà wa li oni,) 

23 Ni awa fi mọ pẹpẹ fun ara wa, lati yipada 
kuro lẹhin OLUWA; tabi bi o ba ṣe pe lati ru 
ẹbọ sisun, tabi ẹbọ ohunjijẹ, tabi ẹbọ alafia 
lori rẹ̀, ki OLUWA tikala rẹ̀ ki o bẹ̀re rẹ̀. 

24 Bi o ba ṣepe awa kò kuku ṣe e nitori 
aniyàn, ati nitori nkan yi pe, Lẹhinọla awọn 
ọmọ nyin le wi fun awọn ọmọ wa pe, Kili o 
kàn nyin niti OLUWA, Ọlọrun Israeli? 

25 Nitoriti Ọlọrun ti fi Jordani pàla li agbe— 
demeji awa ati ẹnyin, ẹnyin ọmọ Reubeni, ati 
awọn ọmọ Gadi; ẹnyin kò ní ipín niti OLUWA: 
bẹ̀li awọn ọmọ nyin yio mu ki awọn ọmọ wa 
ki o dẹkun ati ma bẹ̀ru OLUWA. 

26 Nitorina li a ṣe wipe, Ẹ jẹ ki a mura nisi— 
siyi lati mọ pẹpẹ kan, ki iṣe fun ẹbọ sisun, tabi 
fun ẹbọ kan: 

27 Ṣugbọn ẹrí ni li agbedemeji awa ati ẹn— 
yin, ati awọn iran wa lẹhin wa, ki awa ki o le 
ma fi ẹbọ sisun wa, ati ẹbọ wa, pẹlu ẹbọ alafia 
wa jọsìn fun OLUWA niwaju rẹ̀; ki awọn ọmọ 
nyin ki o má ba wi fun awọn ọmọ wa lẹhinọla 
pe, Ẹnyin kò ní ipín niti OLUWA. 

28 Nitorina ni awa ṣe wipe, Yio si ṣe, nigbati 
nwọn ba wi bẹ fun wa, tabi fun awọn iran wa 
lẹhinọla, awa o si wipe, Ẹ wò apẹrẹ pẹpẹ 
OLUWA, ti awọn baba wa mọ, ki iṣe fun ẹbọ 
sisun, bẹni ki iṣe fun ẹbọ; ṣugbọn o jasi ẹrí li 
agbedemeji awa ati ẹnyin. 

29 Ki Ọlọrun má jẹ ki awa ki o ṣọtẹ si 
OLUWA, ki awa si pada li oni kuro lẹhin 
OLUWA, lati mọ pẹpẹ fun ẹbọ sisun, fun ẹbọ 
ohunjije, tabi fun ẹbọ kan, lẹhin pẹpẹ OLUWA 
Ọlọrun wa ti mbẹ niwaju agọ rẹ̀. 

30 Nigbati Finehasi alufa, ati awọn olori ijọ, 
ati awọn olori ẹgbẹgbẹrun Israeli ti o wà pẹlu 


JOṢUA - 22, 23 
rẹ̀, gbé òrọ ti awọn ọmọ Reubeni, ati awọn 
ọmọ Gadi, ati awọn ọmọ Manasse sọ, o 
dùnmẹ̀ wọn. 

31 Finehasi ọmọ Eleasari alufa si wi fun 
awọn ọmọ Reubeni, ati fun awọn ọmọ Gadi, 
ati fun awọn ọmọ Manasse pe, Li oni li awa 
mẹ̀ pe OLUWA wà lárin wa, nitoriti ẹnyin kò 
dẹ̀ṣẹ yi si OLUWA: nisisiyi ẹnyin yọ awọn ọmọ 
Israeli kuro lọwọ OLUWA. 

32 Finehasi ọmọ Eleasari alufa, ati awọn 
olori, si pada lati ọdọ awọn ọmọ Reubeni, ati 
lati ọdọ awọn ọmọ Gadi, ni ilẹ Gileadi, si ilẹ 
Kenaani, sọdọ awọn ọmọ Israeli, nwọn si mú 
ìhin pada tò wọn wá. 

33 Ohun na si dùnmọ awọn ọmọ Israeli; 
awọn ọmọ Israeli si fi ibukún fun Ọlọrun, 
nwọn kò si sọ ti ati gòke tò wọn lọ ìjà, lati run 
ilẹ na ninu eyiti awọn ọmọ Reubeni ati awọn 
ọmọ Gadi ngbé. 

34 Awọn ọmọ Reubeni ati awọn ọmọ Gadi 
si sọ pẹpẹ na ni Edi: nwọn wipe, Nitori ẹrí ni 
li agbedemeji awa ati ẹnyin pe OLUWA on li 


Ọlọrun. 

23 tO si ṣe li ọjọ pipò lẹhin ti OLUWA ti fi 
isimi fun Israeli lọwọ gbogbo awọn 

ọtá wọn yiká, ti Joṣua di arugbô, ti o si pò li ọjẹ; 

2 Joṣua si pẹ̀ gbogbo Israeli, ati awọn àgba 
wọn, ati awọn olori wọn, ati awọn onidajọ 
Wọn, ati awọn ijoye wọn, o si wi fun wọn pe, 
Emi di arugbô tán, emi si pò li ọjẹ̀: 

3 Ẹnyin si ti ri ohun gbogbo ti OLUWA Ọlọ— 
run nyin ti ṣe si gbogbo orilẹ—ẹ̀de wọnyi ni— 
tori nyin; nitori OLUWA Ọlọrun nyin, on li 
ẹniti o ti jà fun nyin. 

4 Wò o, emi ti pín awọn orilẹ—ẹ̀de wọnyi ti 
o kù fun nyin, ni ilẹ—iní fun awọn ẹ̀ya nyin, 
lati Jordani lọ, pẹlu gbogbo awọn orilẹ—ẹ̀de tí 
mo ti ke kuro, ani titi dé okun nla ni ìha 
ìwọ—ôrùn. 

5OLUWA Ọlọrun nyin, on ni yio tì wọn jade 
kuro niwaju nyin, yio si lé wọn kuro li oju 
nyin; ẹnyin o si ní ilẹ wọn, gẹgẹ bi OLUWA 
Ọlọrun nyin ti sọ fun nyin. 

6 Nitorina ẹ mura gidigidi lati tọju ati lati ṣe 
ohun gbogbo ti a kọ sinu iwé ofin Mose, ki 
ẹnyin ki o má ṣe yipada kuro ninu rẹ̀ si ọwọ 
ọtún tabi si ọwọ òsi; 

7Ki ẹnyin ki o má ṣe wá sárin awọn 
orilẹ-ẹ̀de wọnyi, awọn wọnyi ti o kù pẹlu 
nyin; ki ẹnyin má ṣe da orukọ oriṣa wọn, bẹni 
ki ẹ má ṣe fi wọn bura, ẹ má ṣe sìn wọn, bẹni 
ki ẹ má ṣe tẹriba fun wọn: 


JOṢUA 23, 24 
8Ṣugbọn ki ẹnyin faramô OLUWA Ọlọrun 
nyin, gẹgẹ bi ẹnyin ti nṣe titi di oni. 

9 Nitoriti OLUWA ti lé awọn orilẹ-—ẹ̀de nla 
ati alagbara kuro niwaju nyin; ṣugbọn bi o ṣe 
ti nyin ni, kò sí ọkunrin kan ti o ti iduro ni— 
waju nyin titi di oni. 

10 Ọkunrin kan ninu nyin yio lé ẹgbẹrun: 
nitoripe OLUWA Ọlọrun nyin, on li ẹniti njà 
fun nyin, gẹgẹ bi o ti sọ fun nyin. 

11 Nitorina ẹ kiyesara nyin gidigidi, ki ẹ fẹ 
OLUWA Ọlọrun nyin. 

12 Ṣugbọn bi ẹ ba daṣà ati pada, ti ẹ si faramô 
iyokù awọn orile-ẹ̀de wọnyi, ani awọn wọnyi 
ti o kù lárin nyin, ti ẹ si bá wọn gbeyawo, ti ẹ si 
nwọle tò wọn, ti awọn si nwọle tò nyin: 

13 Ki ẹnyin ki o mò dajudaju pe OLUWA Ọlọ— 
run nyin ki yio lé awọn orilẹ-ẹ̀de wọnyi jade 
mẹ kuro niwaju nyin; ṣugbọn nwọn o jẹ okùn— 
didẹ ati ẹgẹ fun nyin, ati paṣán ni ìha nyin, ati 
ẹgún li oju nyin, titi ẹ o fi ṣegbé kuro ni ilẹ da— 
radara yi ti OLUWA Ọlọrun nyin ti fi fun nyin. 

14 Ẹnyin kiyesi i, li oni emi nlọ si ọna gbog— 
bo aiye: ényin si mò li àiya nyin gbogbo, ati li 
ọkàn nyin gbogbo pe, kò sí ohun kan ti o tase 
ninu ohun rere gbogbo ti OLUWA Ọlọrun nyin 
ti sọ niti nyin; gbogbo rẹ̀ lí o ṣẹ fun nyin, kò si 
sí ohun ti o tase ninu rẹ̀. 

15 Yio si ṣe, gẹgẹ bi ohun rere gbogbo ti ṣẹ 
fun nyin, ti OLUWA Ọlọrun nyin ti sọ fun 
nyin; bẹni OLUWA yio mú ibi gbogbo bá nyin, 
titi yio fi pa nyin run kuro ni ilẹ daradara yi ti 
OLUWA Ọlọrun nyin ti fi fun nyin. 

16 Nigbati ẹnyin. ba re. majẹmu OLUWA 
Ọlọrun nyín kọja, ti o palaṣẹ fun nyin, ti ẹ ba 
si lọ, ti ẹ ba nsìn oriṣa ti ẹnyin ba tẹ̀ ori nyin 
bà fun wọn; nigbana ni ibinu OLUWA yio rú si 
nyin, ẹnyin o si ṣegbé kánkan kuro ni ilẹ da— 
radara ti o ti fi fun nyin. 


2 4 IJOṢUA si pẹ gbogbo awọn. ẹ̀ya 

Israeli jọ si Ṣekemu, o si pẹ awọn 
àgba Israeli, ati awọn olori wọn, ati awọn 
onidajọ wọn, ati awọn ijoye wọn; nwọn si 
fara wọn hàn niwaju Ọlọrun. 

2 Joṣua si wi fun gbogbo awọn enia pe, Bayi 
ni OLUWA, Ọlọrun Israeli wi, Awọn baba nyin 
ti gbé ìha keji Odò nì li atijọ rí, ani Tera, baba 
Abrahamu, ati baba Nahori: nwọn si sìn oriṣa. 

3 Emi si mú Abrahamu baba nyin lati ìha 
keji Odò na Wá, mo si ṣe amòna rẹ̀ là gbogbo 
ilẹ Kenaani já, mo si sọ irú-ọmọ rẹ̀ di pipò, 
mo si fun u ni Isaaki. 

4 Emi si fun Isaaki ni Jakobu ati Esau: mo si 


192 


fun Esau li òke Seiri lati ní i; Jakobu pẹlu 
awọn ọmọ rẹ̀ si sọkalẹ lọ si Egipti. 

5 Mo si rán Mose ati Aaroni, mo si yọ Egipti 
lẹnu, gẹgẹ bi eyiti mo ṣe lárin rẹ̀: lẹhin na mo 
si mú nyin jade. 

6Emi si mú awọn baba nyin jade kuro ni 
Egipti: ẹnyin si dé okun; awọn ara Egipti si 
lepa awọn baba nyin ti awọn ti kẹkẹ ati ẹlẹṣin 
dé Okun Pupa. 

7 Nigbati nwọn kigbepẹ̀ OLUWA, o fi òkun— 
kun si agbedemeji ẹnyin ati awọn ara Egipti, o 
si mú okun ya lù wọn, o si bò wọn mọlẹ; oju 
nyin si ti ri ohun ti mo ṣe ni Egipti: ẹnyin si 
gbé inu aginjù li ọjọ pipò. 

8 Emi si mú nyin wá si ilẹ awọn Amori, ti 
ngbé ìha keji Jordani; nwọn si bá nyin jà: emi 
si fi wọn lé nyin lọwọ ẹnyin si ní ilẹ wọn; emi 
si run wọn kuro niwaju nyin. 

9 Nigbana ni Balaki ọmọ Sipporu, ọba Moa- 
bu dide, o si ba Israeli jagun; o si ranṣẹ pé Ba— 
laamu ọmọ Beori lati fi nyin bú: 

10 Ṣugbọn emi kò fẹ fetisi ti Balaamu; nito— 
rina o nsure fun nyin ṣá: mo si gbà nyin kuro 
li ọwé rẹ̀. 

11 Ẹnyin si gòke Jordani, ẹ si dé Jeriko: awọn 
ọkunrin Jeriko si fi ìja fun nyin, awọn Amori, 
ati awọn Perissi, ati awọn ara Kenaani, ati 
awọn Hitti, ati awọn Girgaṣi, awọn Hifi, ati 
awọn Jebusi; emi si fi wọn lé nyin lọwọ. 

12 Emi si rán agbôn siwaju nyin, ti o lé wọn 
kuro niwaju nyin, ani awọn ọba Amori meji; 
ki iṣe pẹlu idà rẹ, bẹni ki iṣe pẹlu ọrun rẹ. 

13 Emi si fun nyin ni ilẹ ti iwọ kò ṣe lala si, 
ati ilu ti ẹnyin kò tẹ̀dú, ẹnyin si ngbé inu wọn; 
ninu ọgbà--àjara ati ọgbà—igi—olifi ti ẹnyin kò 
gbìn li ẹnyin njẹ. 

14 Njẹ nitorina ẹ bẹ̀ru OLUWA, ki ẹ si ma sìn 
i li ododo ati li otitọ: ki ẹ si mu oriṣa wọnni 
kuro ti awọn baba nyin sìn ni ìha keji Odò nì, 
ati ni Egipti; ki ẹ si ma sìn (OLUWA. 

15 Bi o ba si ṣe buburu li oju nyin lati sìn 
OLUWA, ẹ yàn ẹniti ẹnyin o ma sìn li oni; bi 
oriṣa wọnni ni ti awọn baba nyin ti o wà ni 
ìha keji Odò ti nsìn, tabi awọn oriṣa awọn 
Amori, ni ilẹ ẹniti ẹnyin ngbé: ṣugbọn bi o ṣe 
ti emi ati ile mi ni, OLUWA li awa o ma sìn. 

16 Awọn enia na dahùn, nwọn si wipe, Ki a 
má ri ti awa o fi kò OLUWA silẹ, lati sìn oriṣa; 

17 Nitori OLUWA Ọlọrun wa, on li ẹniti o mú 
Wa, ati awọn baba wa gòke lati ilẹ Egipti wá, 
kuro li oko-ẹrú, ti o si ṣe iṣẹ-iyanu nla wọnni 
li oju wa, ti o si pa wa m6 ni gbogbo òna ti awa 
rìn, ati lárin gbogbo enia ti awa là kọja: 


3193 


18 OLUWA si lé gbogbo awọn enia na jade 
kuro niwaju wa, ani awọn Amori ti ngbé ilẹ 
na: nitorina li awa pẹlu o ṣe ma sìn OLUWA; 
nitori on li Ọlọrun wa. 

19 Joṣua si wi fun awọn enia na pe, Enyin 
kò le sìn OLUWA; nitoripe Ọlọrun mime li on; 
Ọlọrun owú li on; ki yio dari irekọja ati ẹ̀ṣẹ 
nyin jì nyin. 

20 Bi ẹnyin ba kò OLUWA silẹ, ti ẹ ba si sìn 
ọlọrun ajeji, nigbana ni on o pada yio si ṣe 
nyin ni ibi, yio si run nyin, lẹhin ti o ti ṣe nyin 
li ore tán. 

21 Awọn enia na si wi fun Joṣua pe, Rárá o; 
ṣugbọn OLUWA li awa o sìn. 

22 Joṣua si wi fun awọn enia na pe, Ẹnyin li 
ẹlẹri si ara nyin pe, ẹnyin yàn OLUWA fun ara 
nyin, lati ma sìn i. Nwọn si wipe, Awa ṣe ẹlẹri. 

23 Njẹ nitorina ẹ mu ọlọrun ajeji ti mbẹ 
lárin nyin kuro, ki ẹnyin si yi ọkàn nyin si 
OLUWA Ọlọrun Israeli. 

24 Awọn enia na si wi fun Joṣua pe, OLUWA 
Ọlọrun wa li awa o ma sìn, ohn rẹ̀ li awa o si 
ma gbé. 

25 Bẹni Joṣua bá awọn enia na dá majẹmu li 
ọjọ na, o si fi ofin ati ilana fun wọn ni Ṣekemu. 


AWỌN ONIDAJỌ 1 
26 Joṣua si kọ Ọrọ wọnyi sinu iwé ofin Ọlọ— 
run, o si mú okuta nla kan, o si gbé e ká ibẹ̀ labẹ 
igi—oaku kan, ti o wà ni ibi-mmim6 OLUWA. 

27 Joṣua si wi fun gbogbo awọn enia pe, Ẹ 
kiyesi i, okuta yi ni ẹlẹri fun wa; nitori o ti gbe 
gbogbo òrọ OLUWA ti o bá wa sọ: nitorina yio 
ṣe ẹlẹri si nyin, ki ẹnyin má ba sẹ Ọlọrun nyin. 

28 Bẹni Joṣua jọwọ awọn enia na lọwọ lọ, 
olukuluku si ilẹ—iní rẹ̀. 

280 si ṣe lẹhin nkan wọnyi, ni Joṣua ọmọ 
Nuni, iranṣẹ OLUWA kú, o jẹ ẹni adọfa ọdún. 

30 Nwọn si sin i ni ala ilẹ-ini rẹ̀ ni Timna-— 
tisera, ti mbẹ ni ilẹ òke Efraimu, ni ìha ariwa 
òke Gaaṣi. 

31 Israeli si sìn OLUWA ni gbogbo ọjọ Joṣua, 
ati ni gbogbo ọjẹ awọn àgba ti o wà lẹhin 
Joṣua, ti o si mò gbogbo iṣẹ OLUWA, ti o ṣe fun 
Israeli. 

32 Egungun Josefu, ti awọn ọmọ Israeli gbé 
gòke lati Egipti wá, ni nwọn si sin ni Ṣekemu, 
ni ipín ilẹ ti Jakobu rà lọwọ awọn ọmọ Ha— 
mori baba Ṣekemu li ọgọrun owo: o síi di 
ilẹ-iní awọn ọmọ Josefu. 

33 Eleasari ọmọ Aaroni si kú; nwọn si sin i li 
òke Finehasi ọmọ rẹ̀, ti a fi fun u li òke Efraimu. 


IWÉ AWỌN 


ONIDAJỌ 


TO si ṣe lẹhin ikú Joṣua, ni awọn ọmọ 

Israeli bere lọdọ OLUWA wipe, Tani yio 
tẹ̀te gòke tò awọn ara Kenaani lọ fun wa, lati 
bá wọn ja? 

2OLUWA si wipe, Juda ni yio gòke lọ: kiyesi 
i, emi fi ilẹ na lé e lọwọ. 

3 Juda si wi fun Simeoni arakunrin rẹ pe, Bá 
mi gòke lọ si ilẹ mi, ki awa ki o le bá awọn ara 
Kenaani jà; emi na pẹlu yio si bá ọ lọ si ilẹ rẹ. 
Simeoni si bá a lọ. 

4 Juda si gòke lọ; OLUWA si fi awọn ara Ke— 
naani ati awọn Perissi lé wọn lọwọ: nwọn si 
pa ẹgbarun ọkunrin ninu wọn ni Beseki. 

5 Nwọn si ri Adoni—beseki ni Beseki: nwọn 
si bá a jà, nwọn si pa awọn ara Kenaani ati 
awọn Perissi. 

6 Ṣugbọn Adoni—beseki sá; nwọn si lepa rẹ̀, 
nwọn si mú u, nwọn si ke atampako ọwé rẹ̀, 
ati ti ẹsẹ̀ rẹ̀. 


7 Adoni—beseki si Wipe, Adọrin ọba li emi 
ke li atampako ọwọ wọn ati ti ẹsẹ̀ wọn, ti 
nwọn nṣà onjẹ wọn labẹ tabili mi: gẹgẹ bi emi 
ti ṣe, bẹli Ọlọrun si san a fun mi. Nwọn si mú 
u Wá si Jerusalemu, o si kú síbẹ̀. 

8 Awọn ọmọ Juda si bá Jerusalemu jà, nwọn 
si kò o, nwọn si fi oju idà kọlù u, nWọn si ti— 
nabọ ilu na. 

9 Lẹhin na awọn ọmọ Juda si sọkalẹ lọ lati 
bá awọn ara Kenaani jà, ti ngbé ilẹ òke, ati ni 
Gusii, ati ni afonifoji nì. 

10 Juda si tò awọn ara Kenaani ti ngbé Hebroni 
lọ: (orukọ Hebroni ni ìgba iṣaju si ni Kiriati— 
arba:) nwọn si pa Ṣeṣai, ati Ahimani, ati Talmai. 

11 Lati ibẹ̀ o si gbé ogun tò awọn ara Debiri lọ. 
(Orukọ Debiri ni ìgba atijọ si ni Kiriati—seferi.) 

12Kalebu. si wipe, Ẹniti o ba kọlù 
Kiriati—seferi, ti o si kú o, on li emi o fi Aksa 
ọmọbinrin mi fun li aya. 


AWỌN ONIDAJỌ 1,2 


13 Otnieli ọmọ Kenasi, aburò Kalebu, si kô 
o: o si fi Aksa ọmọbinrin rẹ̀ fun u li aya. 

140 si ṣe, nigbati Aksa dé ọdọ rẹ̀, o si rò ọ 
lati bẹ̀re oko kan lọdọ baba rẹ̀: Aksa si sọkalẹ 
kuro lori kẹtẹkẹtẹ rẹ̀; Kalebu si wi fun u pe, 
Kini iwọ nfẹ? 

15 On si wi fun u pe, Ta mi lọrẹ kan; nitoriti 
iwọ ti fun mi ni ilẹ Gusù, fi isun omi fun mi 
pẹlu. Kalebu si fi ìsun òke ati isun isalẹ fun u. 

16 Awọn ọmọ Keni, ana Mose, si bá awọn 
ọmọ Juda gòke lati ilu ọpẹ lọ si aginjù Juda, ni 
gusù Aradi; nwọn si lọ, nwọn si mbá awọn 
enia na gbé. 

17 Juda si bá Simeoni arakunrin rẹ̀ lọ, nwọn si 
pa awọn ara Kenaani ti ngbé Sefati, nwọn si paa 
run patapata. A si pẹ̀ orukọ ilu na ni Horma. 

18 Juda si kò Gasa pẹlu àgbegbe rẹ̀, ati Aṣke— 
loni pẹlu àgbegbe rẹ̀, ati Ekroni pẹlu àgbegbe rẹ̀. 

19 OLUWA si wà pẹlu Juda; o si gbà ilẹ òke; 
nitori on kò le lé awọn enia ti o wà ni pẹtẹlẹ̀ 
jade, nitoriti nwọn ní kẹké irin. 

20 Nwọn si fi Hebroni fun Kalebu, gẹgẹ bi 
Mose ti wi: on si lé awọn ọmọ Anaki mẹtẹta 
jade kuro nibẹ̀. 

21 Awọn ọmọ Benjamini kò si lé awọn Je— 
busi ti ngbé Jerusalemu jade; ṣugbọn awọn 
Jebusi mbá awọn ọmọ Benjamini gbé ni Jeru— 
salemu titi di oni. 

22 Ati awọn ara ile Josefu, awọn pẹlu si 
gòke lọ bá Beti—eli jà: OLUWA si wà pẹlu wọn. 

23 Awọn ara ile Josefu rán amí lọ si Beti—eli. 
(Orukọ ilu na ni ìgba atijọ rí si ni Lusi.) 

24 Awọn amí na si ri ọkunrin kan ti o ti inu 
ilu na jade wá, nwọn si wi fun u pe, Awa bẹ̀ ọ, 
fi Ọna atiwò ilu yi hàn wa, awa o si ṣaánu fun ọ. 

25 O si fi òẹna atiwò ilu na hàn wọn, nwọn sí 
fi oju idà kọlù ilu na; ṣugbọn nwọn jọwọ 
ọkunrin na ati gbogbo awọn ara ile rẹ̀ lọwọ lọ. 

26 Okọnrin na si lọ si ilẹ awọn Hitti, o si tẹ̀ 
ilu kan dé, o si pẹ̀ orukọ rẹ̀ ni Lusi: eyi si li 
orukọ rẹ̀ titi di oni. 

27 Manasse kò si lé awọn ara Beti—seani ati 
ilu rẹ̀ wọnni jade, tabi awọn ara Taanaki ati ilu 
rẹ̀ wọnni, tabi awọn ara Dori ati ilu rẹ̀ wọnni, 
tabi awọn ara Ibleamu ati ilu rẹ̀ wọnni, tabi 
awọn ara Megiddo ati ilu rẹ̀ wọnni: ṣugbọn 
awọn ara Kenaani ngbé ilẹ na. 

280 si ṣe, nigbati Israeli di alagbara tán, 
nwọn si mu awọn ara Kenaani sìn, nwọn kò 
si lé wọn jade patapata. 

29 Efraimu kò si lé awọn ara Kenaani ti 
ngbé Geseri jade; ṣugbọn awọn ara Kenaani 
ngbé arin wọn ni Geseri. 


194 


30 Sebuluni kò lé awọn ara Kitroni jade, tabi 
awọn ara Nahalolu; ṣugbọn awọn ara Kenaani 
ngbé árin wọn, nwọn si nsìn. 

31 Aṣeri kò lé awọn ara Akko jade, tabi awọn 
ara Sidoni, tabi awọn ara Alabu, tabi awọn ara 
Aksibu, tabi awọn ara Helba, tabi awọn ara 
Afiki, tabi awọn ara Rehobu: 

32Ṣugbọn awọn ọmọ Aṣeri ngbé arin awọn 
ara Kenaani, ti ngbé ilẹ na: nitoriti nwọn kò lé 
wọn jade. 

33 Naftali kò lé awọn ara Beti—ṣṢemeṣi jade, 
tabi awọn ara Beti—anati; ṣugbọn on ngbé 
arin awọn ara Kenaani, ti ngbé ilẹ na: ṣugbọn 
awọn ara Beti—ṣemeṣi ati Beti—anati di ẹniti 
nsìn wọn. 

34 Awọn Amori si fi agbara tì awọn ọmọ 
Dani sori òke: nitoripe nwọn kò jẹ ki nwọn ki 
o sọkalẹ wá si afonifoji. 

35 Awọn Amori si ngbé òke Heresi, ni Aija— 
loni, ati ni Ṣaalbimu: ọwọ awọn ara ile Josefu 
bori, nwọn si di ẹniti nsìn. 

36 Àla awọn Amori si ni lati ìgoke 'lọ si 
Akrabbimu, lati ibi apata lọ si òke. 


1ANGELI OLUWA si ti Gilgali gòke Wá si 

Bokimu. O si wipe, Emi mu nyin gòke 
lati Egipti wá, emi si mú nyin wá si ilẹ ti emi 
ti bura fun awọn baba nyin; emi si wipe, Emi 
ki yio dà majẹmu mi pẹlu nyin lailai: 

2Ẹnyin kò si gbọdọ bá awọn ara ilẹ yi dá 
majẹmu; ẹnyin o wò pẹpẹ wọn lulẹ: ṣugbọn 
ẹnyin kò gbQ ohùn mi: Éha ti ṣe ti ẹnyin fi ṣe yi? 

3 Nitorina emi pẹlu wipe, Emi ki yio lé wọn 
jade kuro niwaju nyin; ṣugbọn nwọn o jẹ 
ẹgún ni ìha nyin, ati awọn oriṣa wọn yio di 
ikẹkun fun nyin. 

40 si ṣe, nigbati angeli OLUWA sọ òẹ̀rọ 
wọnyi fun gbogbo awọn ọmọ Israeli, awọn 
enia na si gbé ohùn wọn soke, nwọn si sọkun. 

5Nwọn si pẹ̀ orukọ ibẹ̀ na ni Bokimu: 
nwọn si ru ẹbọ nibẹ̀ si OLUWA. 

6 Nigbati Joṣua si ti jọwọ awọn enia lọwọ 
lọ, olukuluku awọn ọmọ Israeli si lọ sinu 
ilẹ-iní rẹ̀ lati gba ilẹ̀ na. 

7 Awọn enia na si sìn OLUWA ni gbogbo ọjọ 
Joṣua, ati ni gbogbo ọjọ awọn àgba ti o Wà 
lẹhin Joṣua, awọn ẹniti o ri gbogbo iṣẹ nla 
OLUWA, ti o ṣe fun Israeli. 

8 Joṣua ọmọ Nuni, iranṣẹ OLUWA si kú, 
nigbati o di ẹni adọfa ọdún. 

9 Nwọn si sinkú rẹ̀ li àla ilẹ-iní rẹ̀ ni Tim— 
nati—heresi, ni ilẹ òke Efraimu, li ariwa oke 
Gaaṣi. 


195 


10 Ati pẹlu a si kú gbogbo iran na jọ sọdọ 
awọn baba wọn: iran miran si hù lẹhin wọn, 
ti kò mò OLUWA, tabi iṣẹ ti o ṣe fun Israeli. 

11 Awọn ọmọ Israeli si ṣe buburu niwaju 
OLUWA, nwọn si nsìn Baalimu: 

12 Nwọn si kò OLUWA, Ọlọrun awọn baba 
wọn silẹ, ti o mú wọn jade lati ilẹ Egipti wá, 
nwọn si ntò ọlọrun miran lẹhin, ninu oriṣa 
awọn enia ti o yi wọn ká kiri, nwọn si nfi ori 
wọn balẹ fun wọn, nwọn si bi OLUWA ninu. 

13Nwọn si kò OLUWA sílẹ, nwọn si nsìn 
Baali ati Aṣtarotu. 

14 Ibinu OLUWA si rú si Israeli, o si fi wọn lé 
awọn akonilohun lọwọ, ti o kò wọn lẹrù, o si 
tà wọn si ọwé awọn ọtá wọn yiká kiri, tobẹ ti 
nwọn kò le duro mQ niwaju awọn ọtá wọn. 

15 Nibikibi ti nwọn ba jade lọ, ọwé OLUWA 
Wà lara wọn fun buburu, gẹgẹ bi OLUWA ti wi, 
ati gẹgẹ bi OLUWA ti bura fun wọn: oju si pén 
Wọn pupòpupọ. 

16 OLUWA si gbé awọn onidajọ dide, ti o gbà 
wọn li ọwọ awọn ẹniti nkô wọn lẹrù. 

17 Síbẹ̀sibẹ nwọn kò fetisi ti awọn onidajọ 
wọn, nitoriti nwọn ṣe panṣaga tò ọlọrun mi— 
ran lẹhin, nwọn si fi ori wọn balẹ fun wọn: 
nwọn yipada kánkan kuro li òna ti awọn baba 
wọn ti rìn, ni gbigbà ofin OLUWA gbé; awọn 
kò ṣe bẹ̀. 

18 Nigbati OLUWA ba si gbé awọn onidajọ 
dide fun wọn, OLUWA a si wà pẹlu onidajọ na, 
on a si gbà wọn kuro li ọwọ awọn ọtá wọn ni 
gbogbo ọjọ onidajọ na: nitoriti OLUWA kánu, 
nitori ikerora wọn nitori awọn ti npén wọn 
loju, ti nwọn si nni wọn lara. 

18 O si ṣe, nigbati onidajọ na ba kú, nwọn a 
si pada, nwọn a si bà ara wọn jẹ jù awọn baba 
wọn lọ, ni titò ọlọrun miran lẹhin lati ma sìn 
wọn, ati lati ma fi ori balẹ fun wọn; nwọn kò 
dẹkun iṣe wọn, ati ìwa—agidi wọn. 

20 Ibinu OLUWA si rú si Israeli; o si wipe, 
Nitoriti orilẹ—éde yi ti re majẹmu mi kọja 
eyiti mo ti palaṣẹ fun awọn baba wọn, ti 
nwọn kò si gbé ohùn mi; 

21 Emi pẹlu ki yio lé ọkan jade mô kuro ni— 
Waju wọn ninu awọn orilẹ—ẹ̀de, ti Joṣua fisilẹ 
nigbati o kú: 

22 Ki emi ki o le ma fi wọn dan Israeli wò, 
bi nwọn o ma ṣe akiyesi òna OLUWA lati ma 
rìn ninu rẹ̀, bi awọn baba wọn ti ṣe akiyesi rẹ̀, 
tabi bi nwọn ki yio ṣe e. 

23OLUWA si fi orilẹ—ẹ̀de wọnni silẹ, li ailé 
wọn jade kánkan; b€ni kò si fi wọn lé Joṣua 
lọwọ. 


AWỌN ONIDAJỌ 2,3 
1NJẸ wọnyi li awọn orilẹ—ẹ̀de ti OLUWA 
fisilẹ, lati ma fi wọn dan Israeli wò, ani 
iye awọn ti kò mò gbogbo ogun Kenaani; 

2Nitori idí yi pe, ki iran awọn ọmọ Israeli 
ki o le mò, lati ma kẹ wọn li ogun, ani irú 
awọn ti kò ti mò ọ niṣaju rí; 

3Awọn ijoye Filistini marun, ati gbogbo 
awọn Kenaani, ati awọn ara Sidoni, ati awọn 
Hifi ti ngbé òke Lebanoni, lati òke Baali—her— 
moni lọ dé atiwò Hamati. 

4 Wọnyi li a o si ma fi dan Israeli wò, lati 
mò bi nwọn o fetisi ofin OLUWA, ti o fi fun 
awọn baba wọn lati ọwé Mose wá. 

5 Awọn ọmọ Israeli si joko lárin awọn ara 
Kenaani; ati awọn Hitti, ati awọn Amori, ati 
awọn Perissi, ati awọn Hifi, ati awọn Jebusi: 

6Nwọn si fé awọn ọmọbinrin wọn li aya, 
nwọn si fi awọn ọmọbinrin wọn fun awọn 
ọmọkunrin wọn, nwọn si nsìn awọn oriṣa 
wọn. 

7 Awọn ọmọ Israeli si ṣe eyiti o buru li oju 
OLUWA, nwọn si gbàgbé OLUWA Ọlọrun wọn, 
nwọn si nsìn Baalimu ati Aṣerotu. 

8 Nitori na ibinu OLUWA ru si Israeli, o si tà 
Wọn si ọwé Kuṣani—riṣataimu ọba Mesopota— 
mia: awọn ọmọ Israeli si sìn Kuṣani—riṣatai— 
mu li ọdún mẹjọ. 

9 Nigbati awọn ọmọ Israeli si kigbepe 
OLUWA, OLUWA si gbé olugbala kan dide fun 
awọn ọmọ Israeli, ẹniti o gbà wọn, ani Otnieli 
ọmọ Kenasi, aburò Kalebu. 

10 Ẹmi OLUWA si wà lara rẹ̀, on si ṣe idajọ 
Israeli, o si jade ogun, OLUWA si fi Kuṣani— 
Tiṣataimu ọba Mesopotamia lé e lọwọ: ọwé rẹ̀ 
si bori Kuṣani—riṣataimu. 

11 Ilẹ na si simi li ogoji ọdún. Otnieli ọmọ 
Kenasi si kú. 

12 Awọn ọmọ Israeli si tun ṣe eyiti o buru 
loju OLUWA: OLUWA si fi agbara fun Egloni 
ọba Moabu si Israeli, nitoripe nwọn ti ṣe eyiti 
o buru li oju OLUWA. 

13 O si ké awọn ọmọ Ammoni ati ti Amaleki 
mọra rẹ̀; o si lọ o kọlù Israeli, nwọn si gbà ilu 
ọpẹ. 

14 Awọn ọmọ Israeli si sìn Egloni ọba Moa— 
bu li ọdún mejidilogun. 

15 Ṣugbọn nigbati awọn ọmọ Israeli kigbepe 
OLUWA, OLUWA si gbé olugbala kan dide fun 
wọn, Ehudu ọmọ Gera, ẹ̀ya Benjamini, ọlọwú- 
òsi: awọn ọmọ Israeli si fi ẹ̀bun rán a si Egloni 
ọba Moabu. 

16 Ehudu si rọ idà kan olojumeji, igbọnwọ kan 
ni gigùn; on si sán a si abẹ aṣọ rẹ̀ ni itan ọtún. 


AWỌN ONIDAJỌ 3, 4 


17 O si mú ọrẹ na wá fun Egloni ọba Moa-— 
bu; Egloni si jẹ ọkunrin ti o sanra pupọ. 

18 Nigbati o si fi ọrẹ na fun u tán, o rán 
awọn enia ti o rú ọrẹ na pada lọ. 

19 Ṣugbọn on tikara rẹ̀ pada lati ibi ere finfin 
ti o wà leti Gilgali, o si wipe, Ọba, mo lí ẹ̀rọ 
ìkọkọ kan ibá ọ sọ. On si wipe, Ẹ dake. Gbogbo 
awọn ẹniti o duro fì i si jade kuro lọdọ rẹ̀. 

20 Ehudu si tò ọ wá; on si nikan joko ninu 
yará itura rẹ̀. Ehudu si wipe, Mo lí ọrọ kan lati 
ọdọ Ọlọrun wá fun ọ. On si dide kuro ni ibu- 
joko rẹ̀. 

21 Ehudu si na ọwọ òsi rẹ̀, o si yọ ida na 
kuro ni itan ọtún rẹ̀, o si fi gún u ni ikùn: 

22 Ati ida ati ekù si wọle; ọrá si bò idà na 
nitoriti kò fà ida na yọ kuro ninu ikun rẹ̀; o si 
yọ lẹhin. 

23Nigbana ni Ehudu si ba ti iloro lọ, o si se 
ilẹkun gbọngan na mẹ ọ, o si tì wọn. 

24 Nigbati o si jade lọ tán, awọn iranṣẹ rẹ̀ 
dé; nigbati nwọn wò, si kiyesi i, awọn ilẹkun 
gbọngan ti; nwọn wipe, Li aisí aniani o bò ẹsẹ̀ 
rẹ̀ ninu yará itura rẹ̀. 

25 Nwọn si duro titi o fi di itiju fun wọn: 
kiyesi i on kò si ṣí ilẹkun gbọngan na silẹ; ni— 
torina nwọn mú ọmọlẹkun, nwọn si ṣí i: si 
kiyesi i, oluwa wọn ti ṣubu lulẹ kú. 

26 Ehudu si sálọ nigbati nwọn nduro, o si 
kọja ibi ere finfin, o si sálọ si Seira. 

27 O si ṣe, nigbati o dé, o fọn ipe ni ilẹ òke 
Efraimu, awọn ọmọ Israeli si bá a sọkalẹ lọ 
lati òke na wá, on si wà niwaju wọn. 

28 On si wi fun wọn pe, Ẹ ma tò mi lẹhin: ni— 
toriti OLUWA ti fi awọn ọtá nyin awọn ara 
Moabu lé nyin lọwọ. Nwọn si sọkalẹ tò ọ lẹhin 
lọ, nwọn si gbà iwọdo Jordani, ti o wà ni ìha 
Moabu, nwọn kò si jẹ ki ẹnikan ki o kọja mò. 

29 Nwọn si pa ìwọn ẹgba marun ọkunrin 
ninu awọn ara Moabu ni ìgba na, gbogbo 
awọn ti o sigbọnle, ati gbogbo awọn akọni 
ọkunrin; kò sí ọkunrin kanṣoṣo ti o sálà. 

30 Bẹli a tẹ̀ ori Moabu ba ni ijẹ na li abẹ 
ọwọ Israeli. Ilẹ na si simi li ọgọrin ọdún. 

31 Lẹhin rẹ̀ ni Ṣamgari ọmọ Anati, ẹniti o fi 
ọpá ti a fi ndà akọmalu pa ẹgbẹta ọkunrin 
ninu awọn ara Filistini, on pẹlu si gbà Israeli. 


1AWỌN ọmọ Israeli si tun ṣe eyiti o buru 
li oju OLUWA, nigbati Ehudu kú tán. 

2 OLUWA si tà wọn si ọwọ Jabini ọba Kena— 
ani, ẹniti o jọba ni Hasori; olori ogun ẹniti iṣe 
Sisera, ẹniti ngbé Haroṣeti ti awọn orilẹ—ede. 

3 Awọn ọmọ Israeli si kigbepẹ̀ OLUWA: ni— 


196 


toriti o ní edẹgberun keké irin; ogun ọdún li o 
si fi pen awọn ọmọ Israeli loju gidigidi. 

4 Ati Debora, woll—obinrin, aya Lappidotu, 
o ṣe idajọ Israeli li akokò na. 

5 On si ngbé abẹ igi—ọpẹ Debora li agbede— 
meji Rama ati Beti—eli ni ilẹ òke Efraimu: 
awọn ọmọ Israeli a si ma wá sọdọ rẹ̀ fun idajọ. 

6On si ranṣẹ pẹ̀ Baraki ọmọ Abinoamu lati 
Kedeṣi—naftali jade wá, o si wi fun u pe, 
OLUWA, Ọlọrun Israeli kò ha ti paṣẹ pe, Lọ 
sunmọ òke Tabori, ki o si mú ẹgba marun 
ọkunrin ninu awọn ọmọ Naftali, ati ninu 
awọn ọmọ Sebuluni pẹlu rẹ. 

7 Emi o si fà Sisera, olori ogun Jabini, pẹlu 
kẹké rẹ̀ ati ogun rẹ̀, sọdọ rẹ si odò Kiṣoni; emi 
o si fi i lé ọ lọwọ. 

8 Baraki si wi fun u pe, Bi iwọ o ba bá mi lọ, 
njẹ emi o lọ: ṣugbọn bi iwọ ki yio ba bá mi lọ, 
emi ki yio lọ. 

9 On si wipe, Ni lilọ emi o bá ọ lọ: ṣugbọn 
ọlá ọna ti iwọ nlọ nì ki yio jẹ tirẹ; nitoriti 
OLUWA yio tà Sisera si ọwọ obinrin. Debora si 
dide, o si bá Baraki lọ si Kedeṣi. 

10 Baraki si pé Sebuluni ati Naftali si Kedeṣi; 
on si lọ pẹlu ẹgba marun ọkunrin lẹhin rẹ: De— 
bora si gòke lọ pẹlu rẹ̀. 

11 Njẹ Heberi ọmọ Keni, ti yà ara rẹ kuro 
lọdọ awọn ọmọ Keni, ani awọn ọmọ Hobabu, 
ana Mose, o si pa agQ rẹ̀ titi dé igi-oaku Saa— 
nannimu, ti o wá li àgbegbe Kedeṣi. 

12Nwọn si sọ fun Sisera pe, Baraki ọmọ 
Abinoamu ti lọ si òke Tabori. 

13 Sisera si kò gbogbo kẹkẹ rẹ̀ jọ, ẹdẹgbẹrun 
kẹkẹ irin, ati gbogbo awọn enia ti o wà pẹlu rẹ̀, 
lati Haroṣeti awọn orilẹ—ẹ̀de wá si odò Kiṣoni. 

14 Debora si wi fun Baraki pe, Dide; nitoripe 
oni li ọjọ ti OLUWA fi Sisera lé ọ lọwọ: OLUWA 
kò ha ti ṣaju rẹ lọ bi? Bẹni Baraki sọkalẹ lati òke 
Tabori lọ, ẹgba marun ọkunrin si tẹle e lẹhin. 

15OLUWA si fi oju idà ṣẹgun Sisera, ati 
gbogbo kẹké rẹ̀, ati gbogbo ogun rẹ̀, niwaju 
Baraki; Sisera si sọkalẹ kuro li ori kẹkẹ rẹ̀, o si 
fi ẹsẹ rẹ̀ sálọ. 

16 Ṣugbọn Baraki lepa awọn kẹkẹ, ati ogun 
na, titi dé Haroṣeti awọn orilẹ—ẹ̀de: gbogbo 
ogun Sisera si ti oju idà ṣubu; ọkunrin kanṣoṣo 
kò si kú. 

17 Ṣugbọn Sisera ti fi ẹsẹ̀ rẹ̀ sálọ si agô Jaeli 
aya Heberi ọmọ Keni: nitoriti alafia wa lárin 
Jabini ọba Hasori ati ile Heberi ọmọ Keni. 

18 Jaeli si jade lọ ipade Sisera, o si wi fun u 
pe, Ya wá, oluwa mi, yà sọdọ mi; má bẹ̀ru. On 
si yà sọdọ rẹ̀ sinu ago, o si fi kubusu bò o. 


197 


19 On si wi fun u pe, Emi bẹ̀ ọ, fun mi li omi 
diẹ mu; nitoriti ongbẹ ngbẹ mi. O si ṣí igo 
warà kan, o si fi fun u mu, o si bò o lara. 

20 On si wi fun u pe, Duro li ẹnu—òna agé, 
yio si ṣe, bi ẹnikan ba wá, ti o si bi ọ lẹ̀re pe, 
ọkunrin kan wà nihin bi? ki iwọ wipe, Kò sí. 

21 Nigbana ni Jaeli aya Heberi mú iṣo—agQô 
kan, o si mú oôlù li ọwọ rẹ̀, o si yọ tò ọ, o si kàn 
iṣo na mQ ẹbati rẹ̀, o si WÒ ilẹ ṣinṣin; nitoriti o 
sùn fọnfọn; bẹni o daku, o si kú. 

22 Si kiyesi i, bi Baraki ti nlepa Sisera, Jaeli wá 
pade, rẹ̀, o si wi fun u pe, Wá, emi o si fi ọkunrin 
ti iwọ nwá hàn ọ. O si Wá sọdọ rẹ̀; si kiyesi i, Si— 
sera dubulẹ li okú, iṣo—agQọ na si Wà li ẹbati rẹ̀. 

23 Bẹli Ọlọrun si tẹ̀ ori Jabini ọba Kenaani 
ba li ọjẹ na niwaju awọn ọmọ Israeli. 

24 Ọwọ awọn ọmọ Israeli si le siwaju ati si— 
waju si Jabini ọba Kenaani, titi nwọn fi run 
Jabini ọba Kenaani. 


1NIGBANA ni Debora on Baraki ọmọ 
Abinoamu kọrin li ọjẹ na, wipe, 

2 Nitori bi awọn olori ti ṣaju ni Israeli, ni— 
tori bi awọn enia ti fi tinutinu Wá, ẹ fi ibukún 
fun OLUWA. 

3Ẹ gbé, ẹnyin ọba; ẹ feti nyin silẹ, ẹnyin 
ọmọ alade; emi, ani emi, o kọrin si OLUWA; 
emi o kọrin iyìn si OLUWA, Ọlọrun Israeli. 

4 OLUWA, nigbati iwọ jade kuro ni Seiri, 
nigbati iwọ nyan jade lati pápa Edomu wá, ilẹ 
mìtiti, awọn ọrun si kánsilẹ, ani awọsanma 
pẹlu kán omi silẹ. 

5 Awọn òke nla yé niwaju OLUWA, ani Sinai 
yọ niwaju OLUWA; Ọlọrun Israeli. 

6 Li ọjẹ Ṣamgari ọmọ Anati, li ọjẹ Jaeli, awọn 
òna opôpo da, awọn ẹ̀ro si nrìn li ọna ìkọkò. 

7 Awọn olori tán ni Israeli, nwọn tán, titi emi 
Debora fi dide, ti emi dide bi iya ni Israeli. 

8 Nwọn ti yàn ọlọrun titun; nigbana li ogun 
wà ni ibode: a ha ri asà tabi ọkọ kan lárin ẹgba 
ogún ni Israeli bi? 

9 Àiya mi fà si awọn alaṣẹ Israeli, awọn ti 
nwọn fi tinutinu wá ninu awọn enia: ẹ fi 
ibukún fun OLUWA. 

10Ẹ sọ ọ, ẹnyin ti ngùn kẹtẹkẹtẹ funfun, ẹnyin 
ti njoko lori ẹni daradara, ati ẹnyin ti nrin li ọna. 

tI Li ẹ̀na jijìn si ariwo awọn tafatafa nibiti a 
gbé nfà omi, nibẹ ni nwọn o gbé sọ iṣẹ ododo 
OLUWA, ani iṣẹ ododo ijọba rẹ̀ ni Israeli. Nigba— 
na ni awọn enia OLUWA sọkalẹ lọ si ibode. 

12 Jí, jí, Debora; Jí, jí, kọ orin: dide, Baraki, 
ki o si ma kô awọn igbekun rẹ ni igbekun, 
iwọ ọmọ Abinoamu. 


AWỌN ONIDAJỌ 4, 5 
13 Nigbana ni iyokú ninu awọn ọlọtọ ati 
awọn enia sọkalẹ; OLUWA sọkalẹ sori awọn 
alagbara fun mi. 

14 Lati Efraimu ni nwọn ti wá awọn ti 
gbongbo wọn wà ni Amaleki; lẹhin rẹ, Benja— 
mini, lárin awọn enia rẹ; lati Makiri ni awọn 
alaṣẹ ti sọkalẹ Wá, ati lati Sebuluni li awọn 
ẹniti nmú ẹòpá—oyé lọwọ. 

15 Awọn ọmọ—alade Issakari wà pẹlu De— 
bora; bi Issakari ti ri, bẹni Baraki; nwọn sure 
li ẹsẹ̀ lọ si afonifoji na. Ni ipadò Reubeni ni 
ìgbero pupò Wà. 

16 Eṣe ti iwọ fi joko lárin agbo—agutan lati 
ma gbé fere oluṣọ—agutan? Ni ipadò Reubeni 
ni ìgbero pupò Wà. 

17 Gileadi joko loke odò Jordani: eṣe ti Dani 
fi joko ninu ọkò? Aṣeri joko leti okun, o si 
ngbé ebute rẹ̀. 

18 Sebuluni li awọn enia, ti o fi ẹmi wọn 
Wewu ikú, ati Naftali, ni ibi giga pápa. 

19 Awọn ọba wá nwọn jà; nigbana li awọn 
ọba Kenaani jà ni Taanaki leti odò Megiddo: 
nwọn kò si gbà ẹ̀re oWo. 

20 Nwọn jà lati ọrun wá, awọn irawọ ni ipa 
Wọn bá Sisera jà. 

21 Odò Kiṣoni gbá wọn lọ, odò igbani, odò 
Kiṣoni. Ha ọkàn mi, ma yan lọ ninu agbara. 

22 Nigbana ni patako ẹsẹ̀ ẹṣin kì ilẹ, nitori 
ire—sisá, iré—sisá awọn alagbara wọn. 

23 Ẹ fi Merosi bú, bẹli angeli OLUWA wi, ẹ fi 
awọn ara inu rẹ̀ bú ibú kikorò; nitoriti nwọn 
kò wá si iranlọwọ OLUWA, si iranlọwọ OLUWA 
si awọn alagbara. 

24 Ibukún ni fun Jaeli aya Heberi ọmọ Keni 
jù awọn obinrin lọ, ibukún ni fun u jù awọn 
obinrin lọ ninu ag6. 

250 bẹ̀re omi, o fun u ni Warà; o mu 
ori—amọ tò ọ wá ninu awo iyebiye. 

26 O nà ọwọ rẹ̀ mú iṣo, ati ọwọ ọtún rẹ̀ mú 
òlu awọn ọlọnà; òlu na li o si fi lùi Sisera, o gba 
mẹ ọ li ori, o si gún o si kàn ẹbati rẹ̀ mọlẹ 
ṣinṣin. 

27 Li ẹsẹ̀ rẹ̀ o wolẹ, o ṣubu, o dubulẹ: li ẹsẹ̀ 
rẹ̀ o wolẹ, o ṣubu: ni ibi ti o gbẹ̀ wolẹ, nibẹ̀ na 
li o ṣubu kú. 

28 Iya Sisera nwò oju—ferese, o si kigbe, o 
kigbe li oju—ferese ọlọnà pe; Éṣe ti kẹké rẹ̀ fi 
pẹ bẹ̀ lati dé? Éṣe ti ẹsẹ̀ kẹkẹ̀ rẹ̀ fi duro lẹhin? 

29 Awọn obinrin rẹ̀ amoye da a lohúnn, ani, 
on si ti da ara rẹ̀ lohùn pe, 

30 Nwọn kò ha ti ri, nwọn kò ha ti pín iko— 
gun bi? fun olukuluku ọkunrin wundia kan 
tabi meji; fun Sisera ikogun—aṣọ alarabara, 


AWỌN ONIDAJỌ 5, 6 
ikôégun—aṣọ alarabara oniṣẹ—abẹrẹ, aṣọ alara— 
bara oniṣẹ—abérẹ ni ìha mejeji, li ọrùn awọn 
ti a kú li ogun. 

31 Bẹni ki o jẹ ki gbogbo awọn ọtá rẹ ki o 
ṣegbé OLUWA: ṣugbọn jẹ ki awọn ẹniti o fẹ ẹ 
ki o dabi oòrùn nigbati o ba yọ ninu agbara rẹ̀. 
Ilẹ na si simi li ogoji ọdún. 


1AWỌN ọmọ Israeli si ṣe buburu loju 
OLUWA: OLUWA si fi wọn lé Midiani lọwọ 
li ọdún meje. 

2Ọwéò Midiani si le si Israeli: ati nitori Mi— 
diani awọn ọmọ Israeli wà ihò wọnni fun ara 
Wọn, ti o wà ninu òke, ati ninu ọgbun, ati ni 
ibi—agbara wọnni. 

30 si ṣe, bi Israeli ba gbìn irugbìn, awọn 
Midiani a si gòke wá, ati awọn Amaleki, ati 
awọn ọmọ ìha ìla—ôrùn; nwọn a si gòke tẹ 
wọn wá; 

4 Nwọn a si dòtì wọn, nwọn a si run eso ilẹ 
na, titi iwọ o fi dé Gasa, nwọn ki isi fi onjẹ silẹ 
ni Israeli, tabi agutan, tabi akọ—malu, tabi 
kẹtẹkẹtẹ. 

5 Nitoriti nwọn gòke wá ti awọn ti ohunòsin 
Wọn ati agô wọn, nwọn si wá bi eṣú li òpọlọpọ; 
awọn ati awọn ibakasiẹ wọn jẹ ainiye: nwọn si 
Wò inu ilẹ na lati jẹ ẹ run. 
diani; awọn ọmọ Israeli si kigbepẹ̀ OLUWA. 

7 O si ṣe, nigbati awọn ọmọ Israeli kigbepẹ̀ 
OLUWA nitori awọn Midiani, 

BOLUWA si rán woli kan si awọn ọmọ 
Israeli: ẹniti o wi fun wọn pe, Bayi li OLUWA, 
Ọlọrun Israeli wi, Emi mú nyin gòke ti Egipti 
Wá, mo si mú nyin jade kuro li oko—ẹrú; 

9 Emi si gbà nyin li ọwé awọn ara Egipti, ati li 
ọw gbogbo awọn ti npén nyin loju, mo si lé 
wọn kuro niwaju nyin, mo si fi ilẹ wọn fun nyin; 

10 Mo si wi fun nyin pe, Emi li OLUWA 
Ọlọrun nyin; ẹ máṣe bẹ̀ru oriṣa awọn Amori, 
ilẹ ẹniti ẹnyin ngbé: ṣugbọn ẹnyin kò gbà 
ohùn mi gbé. 

11 Angeli OLUWA kan si Wá, o si joko labẹ 
igi—oaku kan ti o wà ni Ofra, ti iṣe ti Joaṣi 
ọmọ Abiesri: Gideoni ọmọ rẹ̀ si npakà nibi 
ifọnti, lati fi i pamQ kuro loju awọn Midiani. 

12 Angeli OLUWA na si farahàn a, o si wi fun u 
pe, OLUWA wà pẹlu rẹ, iwọ ọkunrin alagbara. 

13 Gideoni si wi fun u pe, Ye oluwa mi, 
ibaṣepe OLUWA wà pẹlu wa, njẹ eṣe ti gbogbo 
eyi fi bá wa? nibo ni gbogbo iṣẹ—iyanu rẹ̀ ti 
awọn baba wa ti sọ fun wa gbé wà, wipe, 
OLUWA kò ha mú wa gòke lati Egipti wá? 


198 


ṣugbọn nisisiyi OLUWA ti kò wa silẹ, o si ti fi 
wa lé Midiani lọwọ. 

14 OLUWA si wò o, o si wipe, Lọ ninu agbara 
rẹ yi, ki iwọ ki ô si gbà Israeli là kuro lọwọ 
Midiani: Emi kọ ha rán ọ bi? 

150 si wi fun u pe, Ye oluwa mi, òna wo li 
emi o fi gbà Israeli là? kiyesi i, talakà ni idile 
mi ni Manasse, emi li o si jẹ ẹni ikẹhin ni ile 
baba mi. 

16 OLUWA si wi fun u pe, Nitôtọ emi o wà 
pẹlu rẹ, iwọ o si kọlù awọn Midiani bi ọkun— 
rin kan. 

17 On si wi fun u pe, Bi o ba ṣepe mo ri 
ore-ọfẹ gbà li oju rẹ, njẹ fi àmi kan hàn mi pe 
iwọ bá mi sòrọ. 

18 Máṣe lọ kuro nihin, emi bẹ̀ ọ, titi emi o fi 
tò ọ wá, ti emi o si fi mú ọrẹ mi fun ọ wá, ati ti 
emi o si fi gbé e kalẹ niwaju rẹ. On si wipe, 
Emi o duro titi iwọ o si fi pada wá. 

19 Gideoni si wò inu ilé lọ, o si pòse ọmọ 
ewurẹ kan, ati àkara alaiwu ti iyẹfun òṣuwọn 
efa kan: ẹran na li o fi sinu agbòn, omi rẹ̀ li o 
si fi sinu ìkoko, o si gbé e jade tọ ọ wá labẹ 
igi—oaku na, o si gbé e siwaju rẹ̀. 

20 Angeli Ọlọrun na si wi fun u pe, Mú ẹran 
na, ati àkara alaiwu na, ki o si fi wọn lé ori oku— 
ta yi, ki o si dà omi ẹran na silẹ. On si ṣe bẹ. 

21 Nigbana ni angeli OLUWA nà ọpá ti o wà 
li ọwọ rẹ̀, o si fi ori rẹ̀ kàn ẹran na ati àkara 
alaiwu na; iná si là lati inu okuta na jade, o si 
jô ẹran na, ati àkara alaiwu; angeli OLUWA na 
si lọ kuro niwaju rẹ̀. 

22 Gideoni si ri pe angeli OLUWA ni; Gideo-- 
ni si wipe, Mo gbé, OLUWA Ọlọrun! nitoriti 
emi ri angeli OLUWA li ojukoju. 

23 OLUWA si wi fun u pe, Alafia fun ọ; má ṣe 
bẹ̀ru: iwọ ki yio kú. 

24 Nigbana ni Gideoni mọ pẹpẹ kan nibẹ̀ fun 
OLUWA, o si pẹ̀ orukọ rẹ̀ ni Jehofa—ṣalomu: o 
Wà ni Ofra ti awọn Abiesri síbẹ̀ titi di oni. 

25 O si ṣe li oru ọjẹ kanna, li OLUWA wi fun u 
pe, Mú akọ—malu baba rẹ, ani akọ—malu keji 
ọlọdún meje, ki o si wá pẹpẹ Baali ti baba rẹ ní 
lulẹ ki o si bẹ igi—oriṣa ti o wà lẹba rẹ̀ lulẹ: 

26 Ki o si mọ pẹpẹ kan fun OLUWA Ọlọrun 
rẹ lori ibi agbara yi, bi o ti yẹ, ki o si mú 
akọ—malu keji, ki o si fi igi—oriṣa ti iwọ bé 
lulẹ ru ẹbọ sisun. 

27 Nigbana ni Gideoni mú ọkunrin mẹwa 
ninu awọn iranṣẹ rẹ̀, o si ṣe bi OLUWA ti sọ 
fun u: o si Ṣe, nitoripe o bẹ̀ru ile baba rẹ̀ ati 
awọn ọkunrin ilu na, tobẹ̀ ti kò fi le ṣe e li 
ọsán, ti o si fi ṣe e li oru. 


199 


28 Nigbati awọn ọkunrin ilu na si dide ni 
kùtukutu, si wò o, a ti wô pẹpẹ Baali lulẹ, a si 
bẹ̀ igi—oriṣa lulẹ ti o wà lẹba rẹ̀, a si ti pa 
akọ—malu keji rubọ lori pẹpẹ ti a mọ. 

29 Nwọn si sọ fun ara wọn pe, Tali o ṣe nkan 
yi? Nigbati nwọn tòsẹ̀, ti nwọn si bẹ̀re, nwọn si 
Wipe, Gideoni ọmọ Joaṣi li o ṣe nkan yi. 

30 Nigbana li awọn ọkunrin ilu na wi fun 
Joaṣi pe, Mú ọmọ rẹ jade wá ki o le kú: nito— 
Tipe o wô pẹpẹ Baali lulẹ, ati nitoriti o bẹ 
igi—oriṣa ti o wà lẹba rẹ̀ lulẹ. 

31 Joaṣi si wi fun gbogbo awọn ti o duro tì i 
pe, Ẹnyin o gbéja Baali bi? tabi ẹnyin o gbà a là 
bi? ẹniti o ba ngbeja rẹ̀, ẹ jẹ ki a lù oluwarẹ̀ pa 
ni kùtukutu owurọ yi: bi on ba ṣe ọlọrun, ẹ jẹ ki 
o gbòja ara rẹ̀, nitoriti ẹnikan wô pẹpẹ rẹ̀ lulẹ. 

32 Nitorina li ọjẹ na, o pẹ̀ orukọ rẹ̀ ni Je— 
rubbaali, wipe, Jẹ ki Baali ki o bá a jà, nitoriti 
o WÒ pẹpẹ rẹ̀ lulẹ. 

33 Nigbana ni gbogbo awọn Midiani. ati 
awọn Amaleki, ati awọn ọmọ ìha ìla—ôrùn kú 
ara wọn jọ pò; nwọn rekọja, nwọn si déú li 
afonifoji Jesreeli. 

34 Ṣugbọn ẹmi OLUWA bà lé Gideoni, on si 
fun ipẹ̀; Abieseri si kúôjọ sẹhin rẹ̀. 

35 On si rán onṣẹ si gbogbo Manasse; awọn 
si kújọ sẹhin rẹ̀ pẹlu: o si rán onṣẹ si Aṣeri, ati 
si Sebuluni, ati si Naftali; nwọn si gòke wá lati 
pade wọn. 

36 Gideoni si wi fun Ọlọrun pe, Bi iwọ o ba 
ti ọwé mi gbà Israeli là, bi iwọ ti Wi, 

37 Kiyesi i, emi o fi irun agutan le ilẹ—pakà; 
bi o ba ṣepe ìri sẹ̀ sara kìki irun nikan, ti 
gbogbo ilẹ si gbẹ, nigbana li emi o mò pe iwọ 
o ti ọwọ mi gbà Israeli là, gẹgẹ bi iwọ ti wi. 

38 Bẹli o si ri: nitoriti on dide ni kùtukutu 
ijẹ keji, o si fẹn irun agutan na, o si f6ẹn ìri na 
kuro lara rẹ̀, ọpọn kan si kún fun omi. 

38 Gideoni si wi fun Ọlọrun pe, Má ṣe jẹ ki 
Ibinu rẹ ki o rú si mi, emi o sòrọ lẹkanṣoṣo yi: 
emi bẹ̀ ọ, jẹ ki emi ki o fi irun na ṣe idahWÒ 
lẹkan yi; jẹ ki irun agutan nikan ki o gbẹ, 
ṣugbọn ki ìri ki o wà lori gbogbo ilẹ. 

40 Ọlọrun si ṣe bẹ̀ li oru na: nitoriti irun 
agutan na gbẹ, ìri si wà lori gbogbo ilẹ na. 


7 1NIGBANA ni Jerubbaali, ti iṣe Gideoni, 
ati gbogbo awọn enia ti o wà pẹlu rẹ̀, 
dide ni kùtukutu, nwọn si dá lẹba orisun Ha— 
rodu: ibudô Midiani si wà ni ìha ariwa wọn, 
nibi òke More, li afonifoji. 

2OLUWA si wi fun Gideoni pe, Awọn enia ti 
o wà lọdọ rẹ pòju fun mi lati fi awọn Midiani 


AWỌN ONIDAJỌ 6, 7 


lé wọn lọwọ, ki Israeli ki o má ba gbé ara wọn 
ga si mi, pe, Ọwọ mi li o gbà mi là. 

3Njẹ nitorina, lọ kede li etí awọn enia na, 
wipe, Ẹnikẹni ti o ba nfòya ti ẹ̀ru ba si mbà, ki 
o pada lati òke Gileadi ki o si lọ. Ẹgbá mọkan— 
la si pada ninu awọn enia na; awọn ti o kù si 
jẹ ẹgba marun. 

4OLUWA si wi fun Gideoni pe, Awọn enia 
na pòju sibẹ̀; mú wọn sọkalẹ wá si odò, nibẹ̀ li 
emi o gbé dan wọn wò fun ọ: yio si ṣe, ẹniti 
mo ba wi fun ọ pe, Eyi ni yio bá ọ lọ, on na ni 
yio bá ọ lọ; ẹnikẹni ti mo ba si wi fun ọ pe, Eyi 
ki yio bá ọ lọ, on na ni ki yio si bá ọ lọ. 

5 Bẹli o mú awọn enia na wá si odò: OLUWA 
si wi fun Gideoni pe, Olukuluku ẹniti o ba fi 
ahọn rẹ̀ lá omi, bi ajá ti ma lá omi, on na ni ki 
iwọ ki o fi si apakan fun ara rẹ̀; bẹ si li oluku— 
luku ẹniti o kunlẹ li ékun rẹ̀ lati mu omi. 

6 Iye awọn ẹniti o lá omi, ti nwọn fi ọwọ 
Wọn si ẹnu wọn, jẹ ọdunrun ọkunrin: ṣugbọn 
gbogbo awọn enia iyokù kunlẹ li ekun wọn 
lati mu omi. 

7 OLUWA si wi fun Gideoni pe, Nipaṣe ọdun— 
run ọkunrin wọnyi ti o lá omi li emi o gbà nyin, 
emi o si fi awọn Midiani lé ọ lọwọ: jẹ ki gbogbo 
awọn iyokù lọ olukuluku si ipò rẹ̀. 

8 Awọn enia na si mu onjẹ ati ipẹ̀ li ọwọ 
wọn: on si rán gbogbo Israeli lọ, olukuluku 
sinu agọ rẹ̀, o si da ọdunrun ọkunrin nì duro: 
ibudô Midiani si wà nisalẹ rẹ̀ li afonifoji. 

SO si ṣe li oru na, ni OLUWA wi fun u pe, 
Dide, sọkalẹ lọ si ibudé; nitoriti mo ti fi i lé ọ 
lọwọ. 

10 Ṣugbọn bi iwọ ba mbẹ̀ru lati sọkalẹ lọ, ki 
iwọ ati Pura iranṣẹ rẹ sọkalẹ lọ si ibudo: 

11 Iwọ o si gbọ ohun ti nwọn nwi; lẹhin eyi 
ni ọwéẹ̀ rẹ yio lí agbara lati sọkalẹ lọ si ibudô. 
Nigbana ni ti on ti Pura iranṣẹ rẹ̀ sọkalẹ lọ si 
ìha opin awọn ti o hamora, ti o wà ni ibudô. 

12 Awọn Midiani ati awọn Amaleki, ati gbogbo 
awọn ọmọ ìha ìla—ôrùn tò lọ titi li afonifoji 
gẹgẹ bi eṣú li òpọlọpọ; ibakasiẹ wọn kò si ní 
iye, bi iyanrin ti mbẹ leti okun li òpọlọpọ. 

13 Nigbati Gideoni si dé, kiyesi i, ọkunrin 
kan nr alá fun ẹnikeji rẹ̀, o si wipe, Kiyesi i, 
emi lá alá kan, si wò o, àkara ọkà—barle kan 
ṣubu si ibudô Midiani, o si bẹ sinu agẹ kan, o 
si kọlù u tobẹ ti o fi ṣubu, o si doju rẹ̀ de, agọ 
na si ṣubu. 

14 Ekeji rẹ̀ si da a lohùn, wipe, Eyiyi ki iṣe 
ohun miran bikoṣe idà Gideoni ọmọ Joaṣi, 
ọkunrin kan ni Israeli: nitoripe Ọlọrun ti fi 
Midiani ati gbogbo ibudo lé e lọwọ. 


AWỌN ONIDAJỌ 7, 8 

15 O si ṣe, nigbati Gideoni gbé rirô alá na, 
ati itumò rẹ̀, o tẹriba; o si pada si ibudò Israe— 
li, o si wipe, Ẹ dide; nitoriti OLUWA ti fi ogun 
Midiani lé nyin lọwọ. 

16On si pín ọdunrun ọkunrin na si ẹgbẹ 
mẹta, o si fi ipẹ lé olukuluku wọn lọwọ, pẹlu 
ìṣa ofo, òtufu si wà ninu awọn ìṣa na. 

17 On si wi fun wọn pe, Ẹ wò mi, ki ẹnyin 
ki o si ṣe bẹ̀ gẹgẹ: si kiyesi i, nigbati mo ba dé 
opin ibudé na, yio si ṣe bi emi ba ti ṣe, bẹni ki 
ẹnyin ki o ṣe. 

18 Nigbati mo ba fun ìpe, emi ati gbogbo 
awọn ti mbẹ lọdọ mi, nigbana ni ki ẹnyin 
pẹlu ki o fun ìpe yiká gbogbo ibudé na, ki ẹn— 
yìn ki o sí wi pe, Fun OLUWA, ati fun Gideoni. 

19 Bẹni Gideoni, ati ọgọrun ọkunrin ti mbẹ 
lọdọ rẹ̀, wá si opin ibudé, ni ibẹ̀rẹ iṣé árin, 
nigbati nwọn ṣẹṣẹ yàn iṣé sode: nwọn fun 
ipẹ̀, nwọn si fé ìṣa ti o wà li ọwé wọn. 

20 Ẹgbẹ mẹtẹta na si fun ipẹ̀ wọn, nwọn si fẹ 
ìṣa wọn, nwọn si mú awọn òtufu li ọwé òsi 
Wọn, ati ipẹ̀ li ọwọ ọtún lati fun: nwọn si kigbe 
li ohùn rara pe, Idà OLUWA, ati ti Gideoni. 

21 Olukuluku ọkunrin si duro ni ipò rẹ̀ yi 
ibudé na ká: gbogbo ogun na si sure, nwọn síi 
kigbe, nwọn si sá. 

22 Awọn ọkunrin na fun ọdunrun ipẹ̀, OLUWA 
si yí idà olukuluku si ẹnikeji rẹ̀, ati si gbogbo 
ogun na: ogun na si sá titi dé Beti—Ṣṣita ni ìha 
Serera, dé àgbegbe Abeli—mehola, leti Tabati. 

23 Awọn ọkunrin Israeli si kò ara wọn jọ lati 
Naftali, ati lati Aṣeri ati lati gbogbo Manasse 
wá, nwọn si lepa awọn Midiani. 

24 Gideoni si rán onṣẹ lọ si gbogbo òke 
Efraimu, wipe, Ẹ sọkalẹ wá pade awọn Mi-— 
diani, ki ẹ si tẹ̀te gbà omi wọnni dé Beti—bara 
ani Jordani. Nigbana ni gbogbo awọn ọkunrin 
Efraimu kò ara wọn jọ, nwọn si gbà omí 
wọnnií, titi dé Beti—bara ani Jordani. 

25 Nwọn si mú meji ninu awọn ọmọ—alade 
Midiani, Orebu ati Seebu; Orebu ni nwọn si 
pa lori apata Orebu, ati Seebu ni nwọn si pa 
ni ibi—ifọnti Seebu, nwọn si lepa awọn ara 
Midiani, nwọn si mú ori Orebu ati Seebu wá 
fi fun Gideoni li apa keji odò Jordani. 


1 AWỌN ọkunrin Efraimu si wi fun u pe, 
Kili eyiti iwọ ṣe si wa bayi, ti iwọ kò fi pẹ̀ 
Wa, nigbati iwọ nlọ bá awọn ara Midiani jà? 
Nwọn si bá a sẹ gidigidi. 
2 On si wi fun wọn pe, Kini mo ha ṣe nisi— 
siyi ti a le fiwe ti nyin? Fṣẹ àjara Efraimu kò 
ha san jù ikore—àjara Abieseri lọ? 


200 


3 Ọlọrun sá ti fi awọn ọmọ—alade Midiani 
lé nyin lọwọ, Orebu ati Seebu: kini mo si le ṣe 
bi nyin? Nigbana ni inu wọn tutù si i, nigbati 
o ti wi eyinì. 

4 Gideoni si dé odò Jordani, o si rekọja, on 
ati ọdunrun ọkunrin ti o wà lọdọ rẹ̀, o di árẹ, 
ṣugbọn nwọn nlepa sibẹ̀. 

5On si wi fun awọn ọkunrin Sukkotu pe, 
Emi bẹ̀ nyin, ẹ fi ÌṢu—àkara melokan fun awọn 
enia wọnyi ti ntò mí lẹhin: nitoriti o di árẹ 
fun wọn, emi si nlepa Seba ati Salmunna, 
awọn ọba Midiani. 

6 Awọn ọmọ-—alade Sukkotu si wi pe, ọwọ 
rẹ ha ti ítẹ Seba on Salmunna na, ti awa o fi 
fun awọn ogun rẹ li onjẹ? 

7 Gideoni si wipe, Nitorina nigbati OLUWA 
ba fi Seba ati Salmunna lé mi lọwọ, nigbana li 
emi o fi ẹgún ijù, ati oṣuṣu yà ẹran ara nyin. 

8On si gòke lati ibẹ̀ lọ si Penueli, o si sọ fun 
wọn bẹ̀ gẹgẹ: awọn ọkunrin Penueli si da a 
lohùn gẹgẹ bi awọn ara Sukkotu si ti da a 
lohùn. 

9On si wi fun awọn ọkunrin Penueli pẹlu 
pe, Nigbati mo ba pada dé li alafia, emi o wú 
ile-ẹṣQ yi lulẹ̀. 

10 Njẹ Seba ati Salmunna Wà ni Karkori, 
ogun wọn si wà pẹlu wọn, o to ìwọn ẹdẹgbajọ 
ọkunrin, iye awọn ti o kù ninu gbogbo ogun 
awọn ọmọ ìha ìla—òrùn: nitoripe ẹgba ọgọta 
ọkunrin ti o yọ idà ti ṣubu. 

11 Gideoni si gbà òna awọn ti ngbé inú ago 
ni ìha ìla—ôrùn Noba ati Jogbeha gòke lọ, o síi 
kọlù ogun na; nitoriti ogun na ti sọranù. 

12 Seba ati Salmunna si sá; on si lepa wọn; o 
si mù awọn ọba Midiani mejeji na, Seba ati 
Salmunna, o si damu gbogbo ogun na. 

13 Gideoni ọmọ Joaṣi si pada lẹhin ogun na, 
ni ibi ati gòke Heresi. 

14O si mú ọmọkunrin kan ninu awọn ọkun— 
rin Sukkotu, o si bẹ̀re lọwọ rẹ̀: on si ṣe apẹrẹ 
awọn ọmọ-alade Sukkotu fun u, ati awọn àgba 
ti o wà nibẹ̀, mẹtadilọgọrin ọkunrin. 

15 On si tò awọn ọkunrin Sukkotu na wá, o 
si wi fun wọn pe, Wò Seba ati Salmunna, ni— 
tori awọn ẹníti ẹnyin fi gàn mi pe, Ọwọ rẹ ha 
ti tẹ Seba ati Salmunna na, ti awa o fi fun 
awọn ọkunrin rẹ ti arẹ mu li onjẹ? 

16On si mú awọn àgbagba ilu na, ati ẹgún 
ijù ati oṣuṣu, o si fi kọ awọn ọkunrin Sukkotu 
li ọgbọn. 

17 On si wô ile—ẹṣé Penueli, o si pa awọn 
ọkunrin ilu na. 

18 Nigbana li o sọ fun Seba ati Salmunna, 


201 


wipe, Irú ọkunrin wo li awọn ẹniti ẹnyin pa ni 
Taboru? Nwọn si dahùn, Bi iwọ ti ri, bẹni 
nwọn ri; olukuluku nwọn dabi awọn ọmọ ọba. 

18 On si wipe, Arakunrin mi ni nwọn, ọmọ 
iya mi ni nwọn iṣe: bi OLUWA ti wà, ibaṣepe 
ẹnyin da wọn si, emi kì ba ti pa nyin. 

20 On si wi fun Jeteri arẹmọ rẹ̀ pe, Dide, ki 
o si pa wọn. Ṣugbọn ọmọkunrin na kò fà idà 
rẹ̀ yọ: nitori ẹ̀ru bà a, nitoripe ọmọde ni iṣe. 

21 Nigbana ni Seba ati Salmunna wipe, Iwọ 
dide, ki o si kọlù wa: nitoripe bi ọkunrin ti ri, 
bẹli agbara rẹ̀ ri. Gideoni si dide, o si pa Seba 
ati Salmunna, o si bọ ohun ọṣé wọnni kuro li 
ọrùn ibakasiẹ wọn. 

22 Nigbana li awọn ọkunrin Israeli wi fun 
Gideoni pe, Iwọ ma ṣe olori Wa, iwọ, ati ọmọ 
rẹ, ati ọmọ ọmọ rẹ pẹlu: nitoripe o gbà Wa 
lọwọ awọn ara Midiani. 

23 Gideoni si wi fun wọn pe, Emi ki yio ṣe 
olori nyin, bẹní ọmọ mi ki yio ṣe olori nyin: 
OLUWA ni yio ma ṣe alaṣẹ nyin. 

24 Gideoni si wi fun wọn pe, Emi o bẹ̀re 
nkan lọwọ nyin, pe ki olukuluku nyin ki o le fi 
oruka—etí ti mbẹ ninu ikogun rẹ̀ fun mi. (Ni— 
toriti nwọn ní oruka—etí ti Wurà, nitoripe 
ọmọ Iṣmaeli ni nwọn iṣe.) 

25 Nwọn si dahùn wipe, Tinutinu li awa o fi 
mú wọn wá. Nwọn si tẹ̀ aṣọ kan, olukuluku 
nwọn si sọ oruka—etí ikogun rẹ̀ si i. 

26 Ìwọn oruka—etí Wurà na ti o bẹ̀re lọwọ 
Wọn jẹ ẹdẹgbẹsan ṣekeli wurà: làika ohun ọṣọ 
wọnni, ati ohun sisorò, ati aṣọ elesẹ̀—àluko ti 
o wà lara awọn ọba Midiani, ati li àika ẹ̀wọn ti 
o Wà li ọrùn ibakasiẹ wọn. 

27 Gideoni si fi i ṣe ẹ̀wu—efodu kan, o si fi i 
si ilu rẹ̀, ni Ofra: gbogbo Israeli si ṣe àgbere tọ 
ọ lẹhin nibẹ̀: o si wa di idẹkun fun Gideoni, 
ati fun ile rẹ̀. 

28 Bẹli a si tẹ̀ ori Midiani ba niwaju awọn 
ọmọ Israeli, nwọn kò si gbé ori wọn soke mẹ. 
Ilẹ na si simi ni ogoji ọdún li ọjẹ Gideoni. 

28 Jerubbaali ọmọ Joaṣi si lọ o si ngbe ile rẹ̀. 

30 Gideoni si ní adọrin ọmọkunrin ti o bi 
fun ara rẹ̀: nitoripe o lí obinrin pupò. 

31 Ale rẹ̀ ti o wà ni Ṣekemu, on pẹlu bi 
ọmọkunrin kan fun u, orukọ ẹniti a npẹ̀ ni 
Abimeleki. 

32 Gideoni ọmọ Joaṣi si kú li ọjẹ ogbúô, a si 
sin i si ibojì Joaṣi baba rẹ̀, ni Ofra ti awọn 
Abieseri. 

33 O si ṣe, lojukanna ti Gideoni kú, li awọn 
ọmọ Israeli pada, nwọn si ṣe panṣaga tò Baa— 
limu lọ, nwọn si fi Baaliberiti ṣe oriṣa wọn. 


AWỌN ONIDAJỌ 8, 9 


34 Awọn ọmọ Israeli kò si ranti (OLUWA 
Ọlọrun wọn, ẹniti o gbà wọn lọwọ gbogbo 
awọn ọtá wọn ni ìha gbogbo: 

35 Bẹni nwọn kò si ṣe ore fun ile Jerubbaali, 
ti iṣe Gideoni, gẹgẹ bi gbogbo ire ti o ti ṣe fun 
Israeli. 


ABIMELEKI ọmọ Jerubbaali si lọ si 
Ṣekemu sọdọ awọn arakunrin iya rẹ̀, o si bá 
wọn sòrọ, ati gbogbo idile ile baba iya rẹ̀, wipe, 
2Emi bẹ̀ nyin, ẹ sọ li etí gbogbo awọn 
ọkunrin Ṣekemu pe, Ewo li o ròrun fun nyin, 
ki gbogbo awọn ọmọ Jerubbaali, adọrin enia, 
ki o ṣe olori nyin, tabi ki ẹnikan ki o ṣe olori 
nyin? ki ẹnyin ki o ranti pẹlu pe, emi li egun— 
gun nyin, ati ẹran ara nyin. 

3 Awọn arakunrin iya rẹ̀ si sọ gbogbo òrọ 
Wọnyi nitori rẹ̀ li etí gbogbo awọn ọkunrin 
Ṣekemu: àiya wọn si tẹ̀ si ti Abimeleki; nitori 
nwọn wipe, Arakunrin wa ni iṣe. 

4 Nwọn si fun u li adọrin owo fadakà lati 
inu ile Baali—beriti wá, Abimeleki si fi i bẹ̀ 
awọn enia lasan ati alainilari li ẹwẹ, nwọn si 
ntẹ̀le e. 

5 On si lọ si ile baba rẹ̀ ni Ofra, o si pa awọn 
arakunrin rẹ̀ awọn ọmọ Jerubbaali, ádọrin 
enia, lori okuta kan: ṣugbọn o kù Jotamu 
abikẹhin ọmọ Jerubbaali; nitoriti o sapamQ. 

6 Gbogbo awọn ọkunrin Ṣekemu si kò ara 
Wọn jọ, ati gbogbo awọn ara ile Millo, nwọn 
lọ nwọn si fi Abimeleki jẹ ọba, ni ibi igi-oaku 
ile—ẹṣọ ti mbẹ ni Ṣekemu. 

7 Nigbati nwọn si sọ fun Jotamu, on si lọ o 
si duro lori òke Gerisimu, o si gbé ohùn rẹ̀ 
soke, o kigbe, o si wi fun wọn pe, Ẹ fetisi ti 
emi, ẹnyin ọkunrin Ṣekemu, ki Ọlọrun ki o le 
fetisi ti nyin. 

8 Awọn igi lọ li akokò kan ki nwọn ki o le fi 
ọba jẹ̀ lori wọn; nwọn si wi fun igi olifi pe, 
Wá jọba lori wa. 

8 Ṣugbọn igi olifi wi fun wọn pe, Emi ha le fi 
ọrá mi silẹ, nipa eyiti nwọn nfi mi bù ọlá fun 
Ọlọrun ati enia, ki emi ki o si wá ṣe olori igi? 

10 Awọn igi si wi fun igi ọpọtọ pe, Iwọ wá 
jọba lori wa. 

ti Ṣugbọn igi ọpọtọ wi fun wọn pe, Emi le fi 
adùn mi silẹ, ati eso mi daradara, ki emi ki o 
si wá ṣe olori awọn igi? 

12 Awọn igi si wi fun àjara pe, Iwọ wá jọba 
lori wa. 

13 Àjara si wi fun wọn pe, Ki emi ki o fi 
ọti—Waini mi silẹ, eyiti nmu inu Ọlọrun ati 
enia dùn, ki emi ki o si wá ṣe olori awọn igi? 


AWỌN ONIDAJỌ 9 

14 Nigbana ni gbogbo igi si Wi fun igi—ẹgún 
pe, Iwọ wá jọba lori wa. 

15 Igi-ẹgún si wi fun awọn igi pe, Bi o ba 
ṣepe nitôtọ li ẹnyin fi emi jẹ ọba lori nyin, njẹ 
ẹ wá sá si abẹ ojiji mi: bi kò ba si ṣe bẹ, jẹ ki 
iná ki o ti inu igi—ẹgún jade wá, ki o si jé 
awọn igi—kedari ti Lebanoni run. 

16 Njẹ nitorina, bi ẹnyin ba ṣe otitọ, ati eyiti 
o pé, ni ti ẹnyin fi Abimeleki jẹ ọba, ati bi 
ẹnyin ba si ṣe rere si Jerubbaali ati si ile rẹ̀, ti 
ẹnyin si ṣe si i gẹgẹ bi iṣ ọwẹ̀ rẹ̀; 

17 (Nitoriti baba mi jà fun nyin, o si fi ẹmi 
rẹ̀ weWu, o si gbà nyin kuro li ọwọ Midiani: 

18 Ẹnyin si dide si ile baba mi li oni, ẹnyin 
si pa awọn ọmọ rẹ̀ ọkunrin, adọrin enia, lori 
okuta kan, ẹnyin si fi Abimeleki, ọmọ 
iranṣẹbinrin rẹ̀ jé ọba lori awọn Ṣekemu, 
nitoriti arakunrin nyin ni iṣe;) 

18 Njẹ bi ẹnyin ba ṣe otitọ, ati eyiti o pé si 
Jerubbaali ati si ile rẹ̀ li oni yi, njẹ ki ẹnyin ki 
o ma yò si Abimeleki, ki on pẹlu si ma yò si 
nyin: 

20 Ṣugbọn bi kò ba si ri bẹ, jẹ ki iná ki o ti 
ọdọ Abimeleki jade wá, ki o si jé awọn ọkun— 
rin Ṣekemu run, ati ile Millò: jẹ kí iná ki o si ti 
ọdọ awọn ọkunrin Ṣekemu ati ile Millo jade 
Wá, ki o si jé Abimeleki run. 

21 Jotamu si ṣí, o sálọ, o si lọ si Beeri, o si joko 
sibẹ̀, nitori ìbẹru Abimeleki arakunrin rẹ̀. 

22 Abimeleki sí ṣe olori awọn ọmọ Israeli li 
ọdún mẹta. 

23 Ọlọrun si rán ẹmi buburu sárin Abime— 
leki ati awọn ọkunrin Ṣekemu; awọn ọkunrin 
Ṣekemu si fi arekereke bá Abimeleki lò: 

24 Ki ìwa-ìka ti a ti hù si awọn adọrin ọmọ 
Jerubbaali ki o le wá, ati ẹ̀jẹ wọn sori Abime— 
leki arakunrin wọn, ẹniti o pa wọn; ati sori 
awọn ọkunrin Ṣekemu, awọn ẹniti o ràn a 
lọwọ lati pa awọn arakunrin rẹ̀. 

25 Awọn ọkunrin Ṣekemu si yàn awọn enia 
ti o ba dẹ̀ e lori òke, gbogbo awọn ti nkọja 
lọdọ wọn ni nwọn si njà a li ole: nwọn si sọ 
fun Abimeleki. 

26 Gaali ọmọ Ebedi si wá ti on ti awọn ara— 
kunrin rẹ̀, nwọn si kọja lọ si Ṣekemu: awọn 
ọkunrin Ṣekemu si gbẹkẹ wọn le e. 

21 Nwọn si jade lọ si oko, nwọn si ká 
eso—àjara wọn, nwọn si fẹén eso na, nwọn si 
nṣe ariya, nwọn si lọ si ile oriṣa wọn, nwọn si 
jẹ, nwọn si mu, nwọn si fi Abimeleki ré. 

28 Gaali ọmọ Ebedi si wipe, Tani Abimele— 
ki? ta si ni Ṣekemu, ti awa o fi ma sìn i? Ṣe 
ọmọ Jerubbaali ni iṣe? ati Sebulu ijoye rẹ̀? ẹ 


202 


má sìn awọn ọkunrin Hamoru baba Ṣekemu: 
ṣugbọn nitori kili awa o ha ṣe ma sìn on? 

25 Awọn enia wọnyi iba wà ni ikawọ mi! 
nigbana ni emi iba ṣí Abimeleki ni ipò. On si wi 
fun Abimeleki pe, Gbá ogun kún ogun rẹ, ki o 
si jade. 

30 Nigbati Sebulu alaṣẹ ilu na si gbẹ òrọ 
Gaali ọmọ Ebedi, o binu gidigidi. 

31 On si rán awọn onṣẹ ìkọkọ si Abimeleki, 
wipe, Kiyesi i, Gaali ọmọ Ebedi ati awọn ara— 
kunrin rẹ̀ wá si Ṣekemu; si kiyesi i, nwọn rú 
ilú na sokẹ̀ si ọ. 

32 Njẹ nitorina, dide li oru, iwọ ati awọn enia 
ti o wà pẹlu rẹ, ki ẹnyin ki o si ba sinu oko: 

33 Yio si ṣe, li owurọ, lojukanna bi òrùn ba si 
ti là, ki iwọ ki o dide ni kùtukutu owurò, ki iwọ 
ki o si kọlù ilu na: si kiyesi i, nigbati on ati 
awọn enia ti mbẹ lọdọ rẹ̀ ba jade tò ọ, nigbana 
ni ki iwọ ki o ṣe si wọn bi iwọ ba ti ri pe o yẹ. 

34 Abimeleki si dide, ati gbogbo awọn enia 
ti o wà lọdọ rẹ̀ li oru, nwọn si ba ni ipa mẹrin 
leti Ṣekemu. 

35 Gaali ọmọ Ebedi si jade, o si duro li 
ẹnu—ẹòna ibode ilu na: Abimeleki si dide, ati 
awọn enia ti o wà lọdọ rẹ̀, kuro ni ibùba. 

36 Nigbati Gaali si ri awọn enia na, o wi fun 
Sebulu pe, Wò o, awọn enia nti ori òke sọkalẹ 
wa. Sebulu si wi fun u pe, Ojiji òke wọnni ni 
ìwọ ri bi ẹnipe enia. 

37 Gaali si tun wipe, Wò o, awọn enia nti 
òke sọkalẹ li agbedemeji ilẹ wá, ẹgbẹ kan si 
nti ọna igi-oaku Meonenimu wá. 

38 Nigbana ni Sebulu wi fun u pe, Nibo li 
ẹnu rẹ wà nisisiyi, ti iwọ fi wipe, Tani Abi— 
meleki, ti awa o fi ma sìn i? awọn enia ti iwọ 
ti gàn kẹ ni iwọnyi? jọwọ jade lọ, nisisiyi, ki o 
si bà wọn jà. 

38 Gaali si jade niwaju awọn ọkunrin Ṣeke— 
mu, o si bá Abimeleki jà. 

40 Abimeleki si lé e, on si sá niwaju rẹ̀, 
òpọlọpọ ninu nwọn ti o gbọgbẹ si ṣubu, titi dé 
ẹnu—òna ibode. 

41 Abimeleki si joko ni Aruma: Sebulu si tì 
Gaali ati awọn arakunrin rẹ̀ jade, ki nwọn ki o 
má ṣe joko ni Ṣekemu. 

42 O si ṣe ni ijọ keji, ti awọn enia si jade lọ 
sinu oko; nwọn si sọ fun Abimeleki. 

43 On si mu awọn enia, o si pín wọn si ipa 
mẹta, o si ba ninu oko: o si wò, si kiyesi i, 
awọn enia nti ilu jade wá; on si dide si wọn, o 
si kọlù wọn. 

44 Abimeleki, ati ẹgbẹ ti o wà lọdọ rẹ̀ sure 
siwaju, nwọn si duro li ẹnu—òna ibode ilu na: 


203 


ẹgbẹ meji si sure si gbogbo awọn enia na ti o 
Wà ninu oko, nwọn si kọlù wọn. 

45 Abimeleki si bá ilu na jà ni gbogbo ọjọ 
na; on si ké ilu na, o si pa awọn enia ti o wà 
ninu rẹ̀, o si WÔ ilu na palẹ, o si fọn iyò si i. 

46 Nigbati gbogbo awọn ọkunrin ile—ẹṣẹ Ṣe— 
kemu gbé, nwọn si wò inu ile—ẹṣẹ oriṣa Elibe— 
riti lọ. 

47 A si sọ fun Abimeleki pe, gbogbo awọn 
ọkunrin ile—ẹṣé Ṣekemu kò ara wọn jọ pò. 

48 Abimeleki si gùn ori òke Salmoni lọ, on 
ati gbogbo enia ti o wà pẹlu rẹ̀; Abimeleki si 
mu ake kan li ọwọ rẹ̀, o si ke ẹka kan kuro 
lara igi, o si mú u, o si gbé e lé ẹ̀jika rẹ̀, o si Wi 
fun awọn enia ti o wà lọdọ rẹ̀ pe, Ohun ti 
ẹnyin ri ti emi ṣe, ẹ yára, ki ẹ si ṣe bi emi ti ṣe. 

48 Gbogbo awọn enia na pẹlu, olukuluku si 
ke ẹka tirẹ̀, nwọn si ntò Abimeleki lẹhin, 
nwọn si fi wọn sinu ile—ẹṣé na, nwọn si 
tinabọ ile na mQ. wọn lori, tobẹ ti gbogbo 
awọn ọkunrin ile—ẹṣẹé Ṣekemu fi kú pẹlu, 
ìwọn ẹgbẹrun enia, ọkunrin ati obinrin. 

50 Nigbana ni Abimeleki lọ si Tebesi, o si 
détì Tebesi, o si ké o. 

51 Ṣugbọn ile—ẹṣẹ ti o lagbara wà ninu ilu 
na, nibẹ̀ ni gbogbo awọn ọkunrin ati awọn 
obinrin, ati gbogbo awọn ẹniti o wà ni ilu na 
gbé sá si, nwọn si fara wọn mọ ibẹ̀; nwọn si 
gòke ile-—ẹṣẹ na lọ. 

52 Abimeleki si wá si ibi ile—ẹṣẹ na, o si bá a 
jà, o si sunmọ ẹnu—òna ile—ẹṣọ na lati fi iná si i. 

53 Obinrin kan si sọ ọlọ lù Abimeleki li ori, 
o si fọ ọ li agbári. 

54 Nigbana li o pẹ ọmọkunrin ti nrù ihamọra 
rẹ̀ kánkan, o si wi fun u pe, Fà idà rẹ yọ, ki o si 
pa mi, ki awọn enia ki o má ba wi nipa ti emi 
pe, Obinrin li o pa a. Ọmọkunrin rẹ̀ si gún u, 
bẹli o si kú. 

55 Nigbati awọn ọkunrin Israeli si ri pe, 
Abimeleki kú, nwọn si lọ olukuluku si ipò rẹ̀. 

56 Bayi li Ọlọrun san ìWa buburu Abimeleki, 
ti o ti hù si baba rẹ̀, niti pe, o pa àadọrin awọn 
arakunrin rẹ̀: 

57 Ati gbogbo ìwa buburu awọn ọkunrin 
Ṣekemu li Ọlọrun si múpada sori wọn: egún 


Jotamu ọmọ Jerubbaali si ṣẹ sori wọn. 
l 0 1LẸHIN Abimeleki li ẹnikan si dide 
lati gbà Israeli là, Tola ọmọ Pua, ọmọ 
Dodo, ọkunrin Issakari kan; o si ngbé Ṣamiri 
li òke Efraimu. 


2 On si ṣe idajọ Israeli li ọdún mẹtalelogun 
o si kú, a si sin i ni Ṣamiri. 


AWỌN ONIDAJỌ 9, 10 
3Lẹhin rẹ̀ ni Jairi dide, ara Gileadi; o si ṣe 
idajọ Israeli li ọdún mejilelogun. 

4On si ní ọgbòn ọmọkunrin ti ngùn ọgbòn 
ọmọ kẹtẹkẹtẹ, nwọn si ní ọgbòn ilu ti a npẹ̀ ni 
Haffoti—jairi titi o fi di oni, eyiti o wà ni ilẹ 
Gileadi. 

5 Jairi si kú, a si sin i ni Kamoni. 

6 Awọn ọmọ Israeli si tun ṣe eyiti iṣe bu— 
buru li oju OLUWA, nwọn si nsìn Baalimu, ati 
Aṣtarotu, ati awọn oriṣa Siria, ati awọn oriṣa 
Sidoni, ati awọn oriṣa Moabu, ati awọn oriṣa 
awọn ọmọ Ammoni, ati awọn oriṣa awọn Fi— 
listini; nwọn si kò OLUWA silẹ, nwọn kò si 
sìn i. 

7Ibinu OLUWA si rú si Israeli, o si tà wọn si 
ỌWỌ awọn Filistini, ati si ọwé, awọn ọmọ 
Ammoni. 

Sli ọdún na nwọn ni awọn ọmọ Israeli 
lara, nwọn si pn wọn loju: ọdún mejidilogun 
ni nwọn fi ni gbogbo awọn ọmọ Israeli ti o wà 
ni ìha keji Jordani ni ilẹ awọn Amori, ti o wà 
ni Gileadi, lara. 

8Awọn ọmọ Ammoni si gòke odò Jordani 
lati bá Juda jà pẹlu, ati Benjamini, ati ile 
Efraimu; a si ni Israeli lara gidigidi. 

10 Awọn ọmọ Israeli si kepe OLUWA wipe, 
Awa ti ṣẹ̀ si ọ, nitoriti awa ti kò Ọlọrun wa 
silẹ, a si nsín Baalimu. 

MLOLUWA si Wi fun awọn ọmọ Israeli pe, 
Emi kò ti gbà nyin kuro lọwọ awọn ara Egipti, 
ati lọwọ awọn ọmọ Amori, ati lọwọ awọn 
ọmọ Ammoni, ati lọwọ awọn Filistini? 

12 Awọn ara Sidoni pẹlu, ati awọn Amaleki, 
ati awọn Maoni si ti npọn nyin loju; ẹnyin 
kepe mi, emi si gbà nyin lọwọ wọn. 

13 Ṣugbọn ẹnyin kò mi silẹ, ẹ si nsìn ọlọrun 
miran: nitorina emi ki yio tun gbà nyin m€é. 

14Ẹ lọ kigbepe awọn oriṣa ti ẹnyin ti yàn; 
jẹ ki nwọn ki o gbà nyin li akokò wahalà 
nyin. 

15 Awọn ọmọ Israeli si wi fun OLUWA pe, 
Awa ti ṣẹ̀: ohunkohun ti o ba t6 li oju rẹ ni ki 
o fi wa ṣe; sá gbà wa li oni yi, awa bẹ̀ ọ. 

16 Nwọn si kòô ajeji ọlọrun wọnni ti o wà 
lọdọ wọn kuro, nwọn si nsìn OLUWA: ọkàn rẹ̀ 
kò si gbà òṣi Israeli mọ. 

17 Nigbana ni awọn ọmọ Ammoni kò ara 
wọn jọ nwọn si dá si Gileadi. Awọn ọmọ 
Israeli si kú ara wọn jọ, nwọn si dé si Mispa. 

18 Awọn enia na, awọn olori Gileadi si wi 
fun ara wọn pe, ọkunrin wo ni yio bẹ̀rẹsi bá 
awọn ọmọ Ammoni jà? on na ni yio ṣe olori 
gbogbo awọn ara Gileadi. 


AWỌN ONIDAJỌ 11 
l l IJEFIA. ara. Gileadi si jé akọni 

ọkunrin, on si jé ọmọ panṣaga obinrin 
kan: Gileadi si bi Jefta. 

2 Aya Gileadi si bi awọn ọmọkunrin fun u; 
nigbati awọn ọmọ aya na si dàgba, nwọn si lé 
Jefta jade, nwọn si wi fun u pe, Iwọ ki yio 
jogún ni ile baba wWa; nitoripe ọmọ. ajeji 
obinrin ni iwọ iṣe. 

3 Nigbana ni Jefta sá kuro lọdọ awọn ara— 
kunrin rẹ̀, on si joko ni ile Tobu: awọn enia 
lasan si kò ara wọn jọ sọdọ Jefta, nwọn si bá a 
jade lọ, 

40 si ṣe lẹhin ijẹ melokan, awọn ọmọ 
Ammoni bá Israeli jagun. 

5O si ṣe nigbati awọn Ammoni bá Israeli 
jagun, awọn àgba Gileadi si lọ mú Jefta lati ilẹ 
Tobu wa. 

6 Nwọn si wi fun Jefta pe, Wá, jẹ olori wa, 
ki awa ki o le bá awọn ọmọ Ammoni jà. 

1 Jefta si Wi fun awọn àgba Gileadi pe, 
Ẹnyin kò ha ti korira mi, ẹnyin kò ha ti lé mi 
kuro ni ile baba mi? € si ti ṣe ti ẹnyin fi tò mi 
Wá nisisiyi nigbati ẹnyin wà ninu ipọnju? 

8 Awọn àgba Gileadi si wi fun Jefta pe, Ni— 
torina li awa ṣe pada tò ọ nisisiyi, ki iwọ ki o 
le bá wa lọ, ki o si bá awọn ọmọ Ammoni jà, 
ki o si jẹ olori wa ati ti gbogbo awọn ara Gi— 
leadi. 

9 Jefta si wi fun awọn àgba Gileadi pe, Bi 
ẹnyin ba mú mi pada lati bá awọn ọmọ 
Ammoni jà, ti OLUWA ba si fi wọn fun mi, emi 
o ha jẹ̀ olori nyin bi? 

10 Awọn àgba Gileadi si wi fun Jefta pe, Jẹ 
ki OLUWA ki o ṣe ẹlẹri lárin wa, lôtọ gẹgẹ bi 
òrọ rẹ bẹli awa o ṣe. 

ti Nigbana ni Jefta bá awọn àgba Gileadi lọ, 
awọn enia na si fi i jẹ olori ati balogun wọn: Jefta 
si sọ gbogbo òrọ rẹ̀ niwaju OLUWA ni Mispa. 

12 Jefta si rán onṣẹ si ọba awọn ọmọ 
Ammoni, wipe, Kili o ṣe temi tirẹ, ti iwọ fi tò 
mi wá, lati jà ni ilẹ mi? 

13Ọba awọn ọmọ Ammoni si da awọn onṣẹ 
Jefta lohùn pe, Nitoriti Israeli ti gbà ilẹ mi, 
nigbati nwọn gòke ti Egipti wá, lati Arnoni titi 
dé Jaboku, ati titi dé Jordani: njẹ nisisiyi fi ilẹ 
wọnni silẹ li alafia. 

14 Jefta si tun rán onṣẹ si ọba awọn ọmọ 
Ammoni: 

15 O si wi fun u pe, Bayi ni Jefta wi, Israeli kò 
gbà ilẹ Moabu, tabi ilẹ awọn ọmọ Ammoni: 

16 Ṣugbọn nigbati Israeli gòke ti Egipti wá, 
ti nwọn si nrìn li aginjù, titi dé Okun Pupa, ti 
nwọn si dé Kadeṣi; 


2o4 


17 Nigbana ni Israeli rán onṣẹ si ọba Edo— 
mu, Wipe, Mo bẹ̀ ọ, jẹ ki emi ki o kọja ni ilẹ 
rẹ: ṣugbọn ọba Edomu kò gbọ. Bẹ gẹgẹ o si 
ranṣẹ si ọba Moabu pẹlu: ṣugbọn kò fẹ̀: Israeli 
si joko ni Kadeṣi. 

18 Nigbana ni o rìn lárin aginjù o si yi ilẹ 
Edomu, ati ilẹ Moabu ká, o si yọ ni ìha 
ìla—òrùn ilẹ Moabu, nwọn si dô si ìha keji 
Arnoni, ṣugbọn nwọn kò wá sinu àla Moabu, 
nitoripe Arnoni ni àla Moabu. 

18 Israeli si rán onṣẹ si Sihoni ọba awọn 
Amori, ọba Heṣboni; Israeli si wi fun u pe, Awa 
bẹ̀ ọ, jẹ ki awa ki o kọja lárin ilẹ rẹ si ipò mi. 

20 Ṣugbọn Sihoni kò gbẹkẹle Israeli lati kọja 
li àgbegbe rẹ̀: ṣugbọn Sihoni kò gbogbo enia 
rẹ̀ jọ, nwọn si dô ni Jahasi, nwọn si bá Israeli 
jagun. 

21 OLUWA, Ọlọrun Israeli, si fi Sihoni, ati 
gbogbo enia rẹ̀ lé Israeli lọwọ, nwọn si kọlù 
wọn: Israeli si gbà gbogbo ilẹ awọn Amori, 
awọn enia ilẹ na. 

22Nwọn si gbà gbogbo àgbegbe awọn 
Amori, lati Arnoni titi dé Jaboku, ati lati 
aginjù titi dé Jordani. 

23 Njẹ bẹni OLUWA, Ọlọrun Israeli, lé awọn 
Amori kuro niwaju Israeli awọn enia rẹ̀, iwọ o 
ha gbà a bi? 

24 Iwọ ki yio ha gbà eyiti Kemoṣu oriṣa rẹ fi 
fun ọ lati ní? Bẹli ẹnikẹni ti OLUWA Ọlọrun 
wa ba lé kuro niwaju wa, ilẹ wọn ni awa o 
gbà. 

25 Njẹ iwọ ha san jù Balaki ọmọ Sipporu, 
ọba Moabu? on ha bá Israeli ṣe gbolohùn asọ 
TÍ, tabi o ha bá wọn jà rí? 

26 Nigbati Israeli fi joko ni Heṣboni ati 
awọn ilu rẹ̀, ati ni Aroeri ati awọn ilu rẹ̀, ati ni 
gbogbo awọn ilu ti o wà lọ titi de ẹba Arnoni, 
li ọdunrun ọdún; €ṣe ti ẹnyin kò fi gbà a li 
akokò na? 

27 Nitorina emi kò ṣẹ̀ ọ, ṣugbọn iwọ li o ṣẹ̀ 
mi ni bibá mi jà: ki OLUWA, Onidajọ, ki o ṣe 
idajọ li oni lárin awọn ọmọ Israeli ati awọn 
ọmọ Ammoni. 

28 Ṣugbọn ọba awọn ọmọ Ammoni kò fetisi 
òrọ Jefta, ti o rán si i. 

28 Nigbana li ẹmi OLUWA bà lé Jefta, on si 
kọja Gileadi ati Manasse, o si kọja Mispa ti 
Gileadi, ati lati Mispa ti Gileadi o si kọja lọ 
sọdọ awọn ọmọ Ammoni. 

30 Jefta si jẹ ẹjé fun Ọlọrun, o si wi pe, Bi 
iwọ ba jẹ fi awọn ọmọ Ammoni lé mi lọwọ, 

31 Yio si ṣe, ohunkohun ti o ba ti oju—ilẹkun 
ile mi wá ipade mi, nigbati emi ba ti ọdọ 


205 


awọn Ammoni pada bò li alafia, ti OLUWA ni 
yio jẹ, emi o si fi i ru ẹbọ sisun. 

32 Jefta si kọja lọ sọdọ awọn ọmọ Ammoni, 
lati bá wọn jà; OLUWA si fi nwọn lé e lọwọ. 

33On si pa wọn ni ipakupa lati Aroeri lọ, 
titi dé atiwò Miniti, ani ogún ilu, titi o fi dé 
Abeli—kiramimu. Bẹli a ṣẹgun awọn ọmọ 
Ammoni niwaju awọn ọmọ Israeli. 

34 Jefta si bò si ile rẹ̀ ni Mispa, si kiyesi i, 
ọmọbinrin rẹ̀ si jade wá ipade rẹ̀ ti on ti 
timbrili ati ijé: on nikan si li ọmọ rẹ̀; lẹhin rẹ̀ 
kò ní ọmọkunrin tabi ọmọbinrin. 

350 si ṣe nigbati o ri i, o fà aṣọ rẹ̀ ya, o si 
wipe, Yé, ọmọ mi! iwọ rẹ̀ mi silẹ gidigidi, iwọ 
si li ọkan ninu awọn ti nyọ mi lẹnu: nitori emi 
ti yà ẹnu mi si OLUWA, emi kò si le pada. 

36 On si wi fun u pe, Baba mi, iwọ ti yà ẹnu 
rẹ si OLUWA; ṣe si mi gẹgẹ bi eyiti o ti ẹnu rẹ 
jade; niwọnbi OLUWA ti gbẹsan fun ọ lara 
awọn ọtá rẹ, ani lara awọn ọmọ Ammoni. 

37 On si wi fun baba rẹ̀ pe, Jẹ ki a ṣe nkan yi 
fun mi: jọwọ mi jẹ li oṣù meji, kí emi ki o lọ ki 
emi si sọkalẹ sori òke, ki emi ki o le sọkun 
nitori ìwa—wundia mi, emi ati awọn ẹgbẹ mi. 

38 On si wipe, Lọ. O si rán a lọ niwọn oṣù 
meji: o si lọ, ati on ati awọn ẹgbẹ rẹ̀, o si 
sọkun nitori ìwa—Wwundia rẹ̀ lori òke wọnni. 

38 O si ṣe li opin oṣù keji, o si pada wá sọdọ 
baba rẹ̀, ẹniti o ṣe si i gẹgẹ bi ẹjẹ rẹ̀ ti o jẹ: on 
kò si mọ ọkunrin. O si di ìlana ni Israeli pe, 

40Ki awọn ọmọbinrin. Israeli ma lọ li 
ọdọdún lati pohunrere ọmọbinrin Jefta ara 
Gileadi li ọjọ mẹrin li ọdún. 


l 2 1AWỌN ọkunrin Efraimu si kô ara 

wọn jọ, nwọn si kọja si ìha ariwa; 
nwọn si wi fun Jefta pe, Éṣe ti iwọ fi rekọja 
lati bá awọn ọmọ Ammoni jà, ti iwọ kò si pẹ̀ 
Wa ki awa ki o le bá ọ lọ? awa o fi iná kun ile 
rẹ mọ ọ lori. 

2 Jefta si wi fun wọn pe, Emi ati awọn enia 
mi ti mbá awọn ọmọ Ammoni jà gidigidi; 
nigbati emi kepẹ̀ nyin, ẹnyin kò si gbà mi li 
ọwọ wọn. 

3 Nigbati emi si ri pe ẹnyin kò gbà mi, mo fi 
ẹmi mì wewu, emi si rekọja sọdọ awọn ọmọ 
Ammoni, OLUWA si fi nwọn lé mi li ọwẹ: nitori 
kini ẹnyin ha ṣe gòke tò mi wá li oni, lati bá mi jà? 

4 Nigbana ni Jefta kúé gbogbo awọn ọkunrin 
Gileadi jọ, o si bá Efraimu jà: awọn ọkunrin 
Gileadi si kọlù Efraimu, nitoriti nwọn wipe, 
Isansa Efraimu li ẹnyin ara Gileadi iṣe, lárin 
Efraimu, ati lárin Manasse, 


AWỌN ONIDAJỌ 11—13 


5 Awọn ara Gileadi si gbà iwọdo Jordani 
ṣiwaju Efraimu: o si ṣe, nigbati awọn isansa 
Efraimu ba wipe, Jẹ ki emi ki o rekọja, awọn 
ọkunrin Gileadi a si wi fun u pe, Efraimu ki 
iwọ iṣe? Bi on ba si wipe, Ndao; 

6 Nwọn a si wi fun u pe, Njẹ wi pe Ṣibbole— 
ti; on si wi pe Sibboleti, nitoripe on kò le pẹ̀ e 
Tere; nwọn a si mú u, nwọn a si pa a si iwọdo 
Jordani: awọn ti o si ṣubu li akokò na ninu 
awọn Efraimu jẹ̀ ẹgbá mọkanlelogun enia. 

7 Jefta si ṣe idajọ Israeli li ọdún mẹfa. Jefta 
ara Gileadi si kú, a si sin i si Ọkan ninu awọn 
ilú Gileadi. 

BlLẹhin rẹ̀ ni Ibsani ara Beti-lehemu ṣe 
idajọ Israeli. 

SO si lí ọgbẹn ọmọkunrin, ati ọgbọn 
ọmọbinrin ti on rán lọ si ode, o si fẹ ọgbòn 
ọmọbinrin lati ode Wá fi fun awọn ọmọkunrin 
rẹ̀. On si ṣe idajọ Israeli li ọdún meje. 

10 Ibsani si kú, a si sin i ni Beti-lehemu. 

t1 Lẹhin rẹ̀ ni Eloni ti ẹ̀ya Sebuluni ṣe idajọ 
Israeli; on si ṣe idajọ Israeli li ọdún mẹwa. 

12 Eloni ti ẹ̀ya Sebuluni sì kú, a si sin i ni 
Aijaloni ni ilẹ Sebuluni. 

13 Lẹhin rẹ̀ ni Abdoni ọmọ Hiileli, ti Pirato— 
ni, ṣe idajọ Israeli. 

14On si lí ogoji ọmọkunrin, ati ọgbọn ọmọ 
ọmọ ti ngùn adọrin ọmọ kẹtẹkẹtẹ: on si ṣe 
idajọ Israeli li ọdún mẹjọ. 

15 Abdoni ọmọ Hilleli ti Piratoni si kú, a si 
sin i ni Piratoni ni ilẹ Efraimu, li òke awọn 


Amaleki. 
l 3 1AWỌN ọmọ Israeli si tun ṣe eyiti 
iṣe buburu li oju OLUWA; OLUWA si fi 
wọn lé awọn Filistini li ọwé li ogoji ọdún. 
2Ọkunrin kan ara Sora si Wà, ti iṣe idile 
Dani, orukọ rẹ̀ si ni Manoa, obinrin rẹ̀ si 
yàgan, kò si bimọ. 

3 Angeli OLUWA si farahàn obinrin na, o si Wi 
fun u pe, Sá kiyesi i, iwọ yàgan, iwọ kò si bimọ: 
ṣugbọn iwọ o lôyun, iwọ o si bi ọmọkunrin kan. 

4Njẹ nitorina kiyesara, emi bẹ̀ ọ, máṣe mu 
ọti—waini tabi ọti lile, má si ṣe jẹ ohun aimQ kan: 

5 Nitori kiyesi i, iwọ o lôyun, iwọ o si bi 
ọmọkunrin kan; ki abẹ ki o má ṣe kàn a lori: 
nitori Nasiri Ọlọrun li ọmọ na o jẹ lati inu Wá: 
on o bẹ̀rẹsi gbà Israeli li ọwọ awọn Filistini. 

6 Nigbana obinrin na wá, o si rò fun ọkọ rẹ̀, 
Wipe, Enia Ọlọrun kan wá sọdọ mi, irí rẹ̀ si 
dabi irí angeli Ọlọrun, o ní ẹ̀ru gidigidi; ṣugbọn 
emi kò bilẹ̀re ibiti o ti wá, bẹli on kò si sọ orukọ 
rẹ̀ fun mi: 


AWỌN ONIDAJỌ 13, 14 

7 Ṣugbọn on sọ fun mi pe, Kiyesi i, iwọ o 
lôyun, iwọ o si bi ọmọkunrin kan; nitorina má 
ṣe mu ọti—waini tabi ọti lile, bẹni ki o má ṣe 
jẹ ohun aimô kan: nitori Nasiri Ọlọrun li ọmọ 
na o jẹ̀ lati inu wá titi di ọjọ ikú rẹ̀. 

8 Nigbana ni Manoa bẹ̀ OLUWA, o si wipe, 
OLUWA, emi bẹ̀ ọ, jẹ ki enia Ọlọrun, ti iwọ 
rán tun tò Wa wá, ki o le kẹ wa li ohun ti awa 
o ṣe si ọmọ na ti a o bi. 

8 Ọlọrun si gbọ ohtin Manoa; angeli Ọlọrun 
na si tun tò obinrin na wá, bi on ti joko ninu 
oko; ṣugbọn Manoa ọkọ rẹ̀ kò sí nibẹ̀ pẹlu rẹ̀. 

10 Obinrin na si yara kánkán, o si sure, o si 
sọ fun ọkọ rẹ̀, o si wi fun u pe, Kiyesi i, 
ọkunrin ti o tò mi wá ni ijelo farahan mi. 

11 Manoa si dide, o si tẹle aya rẹ̀, o si wá 
sọdọ ọkunrin na, o si bi i pe, Iwọ li ọkunrin 
na ti o bá obinrin na sòrọ? On si wipe, Emi ni. 

12Manoa si wipe, Njẹ ki òrọ rẹ ki o ṣẹ: ìwa 
ọmọ na yio ti jẹ, iṣẹ rẹ̀ yio ti jẹ? 

13 Angeli OLUWA si Wi fun Manoa pe, Ni 
gbogbo eyiti mo sọ fun obinrin na ni ki o kiyesi. 

14 Ki o má ṣe jẹ ohun kan ti o ti inu àjara 
Wá, ki o má ṣe mu ọti—Waini tabi ọti lile, bẹni 
kò gbọdọ jẹ ohun aimô kan; gbogbo eyiti mo 
palaṣẹ fun u ni ki o kiyesi. 

15 Manoa si wi fun angeli OLUWA na pe, 
Emi bẹ̀ ọ, jẹ ki awa ki o da ọ duro, titi awa o si 
fi pẹése ọmọ ewurẹ kan fun ọ. 

16 Angeli OLUWA na si wi fun Manoa pe, Bi 
iwọ tilẹ da mi duro, emi ki yio jẹ ninu àkara 
rẹ: bi iwọ o ba si ru ẹbọ sisun kan, OLUWA ni 
ki iwọ ki o ru u si. Nitori Manoa kò mò pe 
angeli OLUWA ni iṣe. 

1/ Manoa si Wi fun angeli OLUWA na pe, 
Orukọ rẹ, nitori nigbati òrọ rẹ ba ṣẹ ki awa ki 
o le bọlá fun ọ? 

18 Angeli OLUWA na si wi fun u pe, Éṣe ti 
ìwọ fi mbẹ̀re orukọ mi, kiyesi i, Iyanu ni. 

193 Manoa si mú ọmọ ewurẹ kan pẹlu ẹbọ 
ohunjijẹ, o si ru u lori apata kan si OLUWA: 
angeli na si ṣe ohun iyanu, Manoa ati obinrin 
rẹ̀ si nwò o. 

200 si ṣe ti ọwọ—iná na nlọ soke ọrun lati 
ibi—pẹpẹ na Wá, angeli OLUWA na si gòke 
ninu ọwé—íiná ti o ti ibi-—pẹpẹ jade wá. Manoa 
ati aya rẹ̀ si nwò o; nwọn si dojubolẹ. 

21Ṣugbọn angeli OLUWA na kò si tun fara— 
hàn fun Manoa tabi aya rẹ̀ mọ. Nigbana ni 
Manoa to wa mò pe, angeli OLUWA ni iṣe. 

22 Manoa si wi fun aya rẹ̀ pe, Kikú li awa o 
kú yi, nitoriti awa ti ri Ọlọrun. 

23 Aya rẹ̀ si wi fun u pe, Ibaṣepe o wú 


206 


OLUWA lati pa wa, on kì ba ti gbà ẹbọ sisun ati 
ẹbọ ohunjijẹ li ọwọ wa, bẹli on kì ba ti fi 
gbogbo nkan wọnyi hàn wa, bẹli on kì ba ti 
sòrọ irú nkan wọnyi fun wa li akokò yi. 

24 Obinrin na si bi ọmọkunrin kan, o si sọ 
orukọ rẹ̀ ni Samsoni: ọmọ na si dàgba, OLUWA 
si bukún u. 

25 Ẹmi OLUWA si bẹ̀rẹsi ṣiṣẹ ninu rẹ̀ ni Ma— 
hane-dani, li agbedemeji Sora ati Eṣtaolu. 

l 4 1SAMSONI si sọkalẹ lọ si Timna, o si 
ri obinrin kan ni Timna ọkan ninu 
awọn ọmọbinrin awọn Filistini. 

2 O si gòke wá, o si sọ fun baba on iya rẹ̀, o 
si wipe, Emi ri obinrin kan ni Timna ninu 
awọn ọmọbinrin awọn Filistini: njẹ nitorina ẹ 
fẹ ẹ fun mi li aya. 

3Nigbana ni baba on iya rẹ̀ wi fun u pe, Kò 
sí obinrin kan ninu awọn ọmọbinrin awọn 
arakunrin rẹ, tabi ninu gbogbo awọn enia mi, 
ti iwọ fi nlọ ní obinrin ninu awọn alaikọlà 
Filistini? Samsoni si wi fun baba rẹ̀ pe, Fẹ̀ ẹ 
fun mi; nitoripe o wù mi gidigidi. 

4 Ṣugbọn baba ati iya rẹ̀ kò mò pe ati ọwọ 
OLUWA Wá ni, nitoripe on nwá òna lati bá 
awọn Filistini jà. Nitoripe li akokò na awọn 
Filistini li alaṣẹ ni Israeli. 

5 Nigbana ni Samsoni sọkalẹ lọ si Timna, ati 
baba rẹ̀ ati iya rẹ̀, o si dé ibi ọgbà—àjara ti o wa 
ni Timna: si kiyesi i, ẹgbọrọ kiniun kan nke 
Tamuramu si i. 

6 Ẹmi OLUWA si bà lé e, o si fà a ya bi iba ti 
fà ọmọ—ewurẹ ya, bẹni kò sí nkan li ọwọ rẹ̀: 
on kò si sọ fun baba tabi iya rẹ̀ li ohun ti o ṣe. 

7 On si sọkalẹ lọ, o si bá obinrin na sọrọ; on 
si wù Samsoni gidigidi. 

B8Iẹhin ijẹ melokan o si tun pada lati mú 
obinrin na, o si yà lati wò okú kiniun na: si kiyesi 
i, ìṣu-—ọỌpọ oyin wà ninu okú kiniun na, ati oyin. 

8O si bù ninu rẹ̀ si ọWÒ rẹ̀, o si njẹ ẹ li ajẹrìn, 
titi o si fi dé ọdọ baba ati iya rẹ̀, o si fi fun wọn, 
nwọn si jẹ: ṣugbọn on kò sọ fun wọn pe ninu 
okú kiniun li on ti mú oyin na Wá. 

t0 Baba rẹ̀ si sọkalẹ tò obinrin na lọ: 
Samsoni si se àse nibẹ̀; nitoripe bẹli awọn 
ọmọkunrin ima ṣe. 

NO si ṣe nigbati nwọn ri i, nwọn si mú 
ọgbòn enia wa bá a kẹgbẹ. 

12 Samsoni si wi fun wọn pe, Ẹ jẹ ki npa alọ 
kan fun nyin: bi ẹnyin ba le já a fun mi titi ijọ 
meje ase yi, ti ẹnyin ba si mò ọ, njẹ emi o fun 
nyin li ọgbòn ẹ̀wu, ati ọgbọn ìparọ aṣọ: 

13 Ṣugbọn bi ẹnyin kò ba le já a fun mi, njẹ 


207 


ẹnyin o fun mi li ọgbòn ẹ̀wu, ati ọgbọn ìparọ 
aṣọ. Nwọn si wi fun u pe, Pa alé rẹ ki awa ki o 
gb6. 

14O si wi fun wọn pe, Lati inu ọjẹun li onjẹ 
ti jade Wá, ati lati inu alagbara li adùn ti jade 
wá. Nwọn kò si le já alẹ na nìwọn ijẹ mẹta. 

15 O si ṣe ni ijẹ keje, nwọn si wi fun obinrin 
Samsoni pe, Tàn ọkọ rẹ, ki o le já alẹ na fun 
Wa, ki awa ki o má ba fi iná sun iwọ ati ile 
baba rẹ: ẹnyin pẹ Wa ki ẹnyin ki o le gbà 
ohun-iní wa ni? bẹ ha kọ? 

16 Obinrin Samsoni si sọkun niwaju rẹ̀, o si 
wipe, Iwọ korira mi ni, iwọ kò si fẹràn mi: iwọ 
pa alẹ kan fun awọn ọmọ enia mi, iwọ kò si jáa 
fun mi. On si wi fun u pe, Kiyesi i, emi kò já a 
fun baba ati iya mi, emi o ha já a fun ọ bi? 

17 O si sọkun niwaju rẹ̀ titi ijẹ meje ti àse 
na gbà: O si ṣe ni ijẹ keje, o si já a fun u, nito— 
ripe on ṣe e li aisimi pupò, on si já alẹ na fun 
awọn ọmọ enia rẹ̀. 

18 Awọn ọkunrin ilunla na si wi fun u ni ijẹ 
keje ki ôrùn ki o to wò pe, Kili o dùn jù oyin 
lọ? kili o si lí agbara jù kiniun lọ? On si wi fun 
Wọn pe, Ibaṣepe ẹnyin kò fi ẹgbọrọ abo—malu 
mi tulẹ, ẹnyin kì ba ti mò alẹ mi. 

19 Ẹmi OLUWA si bà lé e, o si sọkalẹ lọ si 
Aṣkeloni, o si pa ọgbòn ọkunrin ninu wọn, o si 
kò ẹrù wọn, o si fi ìparọ aṣọ fun awọn ti o já alẹ 
na. Ibinu rẹ̀ si rú, on si gòke lọ si ile baba rẹ̀. 

20 Nwọn si fi obinrin Samsoni fun ọkan 


ninu awọn ẹgbẹ rẹ̀, ti iṣe ọrẹ rẹ̀. 
l 5 1O SI ṣe lẹhin ìgba diẹ, li akokò ikore 
alikama, Samsoni mú ọmọ ewurẹ 
kan lọ bẹ̀ aya rẹ̀ wò; on si wipe, Emi o wọle tẹ 
aya mi lọ ni iyẹwu. Ṣugbọn baba obinrin rẹ̀ kò 
jẹ ki o wọle. 

2 Baba aya rẹ̀ si wipe, Nitôtọ emi ṣebi iwọ 
korira rẹ̀ patapata ni; nitorina ni mo ṣe fi i fun 
ẹgbẹ rẹ: aburò rẹ̀ kò ha ṣe arẹwà enia jù on 
lọ? mo bẹ̀ ọ, mú u dipò rẹ̀. 

3 Samsoni si wi fun wọn pe, Nisisiyi emi o 
jẹ alaijẹbi lọdọ awọn Filistini, bi mo tilẹ ṣe 
wọn ni ibi. 

4 Samsoni si lọ o mú ọdunrun kòlọkọlọ, o si 
mú ẹ̀tufu, o si fi ìru wọn kò ìru, o si fi ẹ̀tufu 
kan sarin ìru meji. 

5 Nigbati o sì ti fi iná si étufu na, o jọwọ wọn 
lọ sinu oko—ọkà awọn Filistini, o si kun ati eyiti 
a dì ni ití, ati eyiti o wà li orú, ati ọgbà—olifi pẹlu. 

6 Nigbana li awọn Filistini wipe, Tani ṣe 
eyi? Nwọn si dahùn pe, Samsoni, ana ara 
Timna ni, nitoriti o gbà obinrin rẹ̀, o si fi i fun 


AWỌN ONIDAJỌ 14—16 
ẹgbẹ rẹ̀. Awọn Filistini si gòke wá, nwọn si fi 
iná sun obinrin na ati baba rẹ̀. 

7 Samsoni si wi fun wọn pe, Bi ẹnyin ba ṣe 
irú eyi, dajudaju emi o gbẹsan lara nyin, lẹhin 
na emi o si dẹkun. 

8On si kọlù wọn, o si pa wọn ni ipakupa: o 
si sọkalẹ o si joko ni palapala apata Etamu. 

9 Nigbana li awọn Filistini gòke lọ, nwọn si 
détì Juda, nwọn si tẹ ara wọn lọ bẹrẹ ni Lehi. 

10 Awọn ọkunrin Juda si wipe, Nitori kili 
ẹnyin ṣe gòke tò wa wá? Nwọn si dahùn wipe, 
Lati dẹ̀ Samsoni li awa ṣe wá, lati ṣe si i gẹgẹ bi 
on ti ṣe si wa. 

11 Nigbana li ẹgbẹdogun ọkunrin Juda sọkalẹ 
lọ si palapala apata Etamu, nwọn si wi fun San— 
soni, pe, Iwọ kò mò pe awọn Filistini li alaṣẹ lori 
Wa? kili eyiti iwọ ṣe si wa yi? On si wi fun wọn 
pe, Gẹgẹ bi nwọn ti ṣe si mi, bẹli emi ṣe si wọn. 

12Nwọn si wi fun u pe, Awa sọkalẹ wá lati 
dò ọ, ki awa ki o le fi ọ lé awọn Filistini lọwọ. 
Samsoni si wi fun wọn pe, Ẹ bura fun mi, pe 
ẹnyin tikara nyin ki yio pa mi. 

13 Nwọn si wi fun u pe, Rárá o; dide li awa o 
dẹ̀ ọ, a o si fi ọ lé wọn lọwọ: ṣugbọn niti pipa 
awa ki yio pa ọ. Nwọn si fi okùn titun meji dẹ̀ e, 
nwọn si mú u gòke lati ibi apata na Wá. 

14 Nigbati o dé Lehi, awọn Filistini hé bò o: 
ẹmi OLUWA si bà lé e, okùn ti o si wà li apa rẹ̀ 
si wa dabi okùn—ògbọ ti o ti jôna, ìde rẹ̀ si tú 
kuro li ọwọ rẹ̀. 

15 O si ri pari—ẹrẹkẹ kẹtẹkẹtẹ titun kan, o si nà 
ỌWỌ rẹ̀, o si mú u, o si fi i pa ẹgbẹrun ọkunrin. 

16 Samsoni si wipe, Pari—ẹrẹkẹ kan ni mo fi 
pa òkiti kan, òkiti meji; pari—ẹrẹkẹ kẹtẹkẹtẹ 
kan ni mo fi pa ẹgbẹrun ọkunrin. 

17O si ṣe, nigbati o pari òrọ isọ tán, o sọ 
pari—ẹrẹkẹ na nù, o si pé ibẹ̀ na ni Ramati—lehi. 

18 Ongbẹ si ngbẹ ẹ gidigidi, o si kepe OLUWA, 
Wipe, Iwọ ti fi ìgbala nla yi lé ọmọ—ọdọ rẹ lọwọ: 
nisisiyi emi o kú nitori ongbẹ, emi o si bẹ̀ si 
ỌW9 awọn alaikọlà. 

13 Ṣugbọn Ọlọrun si là ibi kòto kan ti o wà 
ni Lehi, nibẹ̀ li omi si sun jade; nigbati on si 
mu u tán ẹmi rẹ̀ si tun pada, o si sọjí: nitorina 
ni a ṣe pẹ orukọ ibẹ̀ na ni Eni—hakkore, ti o 
Wà ni Lehi, titi o fi di oni—oloni. 

20 On si ṣe idajọ Israeli li ọjé awọn Filistini 


li ogún ọdún. 
l Ô 1SAMSONI si lọ si Gasa, o si ri obinrin 
panṣaga kan nibẹ̀, o si wọle tò ọ. 
2 Awọn ara Gasa si gbé pe, Samsoni wá si 
ihin. Nwọn si yi i ká, nwọn lùmẹ̀ ni gbogbo 


AWỌN ONIDAJỌ 16 


oru na li ẹnu—bode ilu na, nwọn si dakẹ jẹ ni 
gbogbo oru na, wipe, Li owurọ nigbati ilẹ ba 
mẹ, li awa a pa a. 

3 Samsoni si dubulẹ titi o fi di arin ọganjọ, o 
si dide lárin ọganjọ, o si gbé ilẹkun—ibode ilu 
na, ati opô mejeji, o si fà wọn tu pẹlu ida— 
bu-ilẹ̀kùn, o gbé wọn lé ejika rẹ̀, o si rù wọn lọ 
si ori òke kan ti o wà niwaju Hebroni. 

40 si ṣe lẹhin eyinì, o si fẹ obinrin kan li 
afonifoji Soreki, a si ma pẹ orukọ rẹ̀ ni Delila. 

5 Awọn ijoye Filistini tò ọ wá, nwọn si Wi 
fun u pe, Tàn a, ki o si mò ibiti agbara nla rẹ̀ 
gbé wà, ati bi awa o ti ṣe le bori rẹ̀, ki awa ki o 
le dẹ̀ e lati jẹ ẹ niyà: olukuluku wa yio si fun ọ 
ni ẹdẹgbẹfa owo fadakà. 

6 Delila si wi fun Samsoni pe, Emi bẹ̀ ọ, wi 
fun mi, nibo li agbara nla rẹ gbé wà, ati kili a 
le fi dẹ̀ ọ lati jẹ ọ niyà. 

7 Samsoni si wi fun u pe, Bi a ba fi okùn 
tutù meje ti a kò ságbẹ dẹ mi, nigbana li emi o 
di alailera, emi o si dabi ọkunrin miran. 

8 Nigbana li awọn ijoye Filistini mú okùn 
tutù meje tò ọ wá ti a kò ságbẹ, o si fi okùn 
wọnni dẹ̀ e. 

89Obinrin na si ní awọn kan, ti nwọn lumQ 
ninu yará. On si wi fun u pe, Awọn Filistini dé, 
Samsoni. On si já okùn na, gẹgẹ bi oWú ti ijá 
nigbati o ba kan iná. Bẹli a kò mò agbara rẹ̀. 

10 Delila si wi fun Samsoni pe, Kiyesi i, iwọ 
tàn mi jẹ, o si purQ fun mi: wi fun mi, emi bẹ̀ 
Ọ, kili a le fi dẹ̀ ọ. 

ti On si wi fun u pe, Bi nwọn ba le fi okùn 
titun ti a kò ti lò ri dé mi le koko, nigbana li 
emi o di alailera, emi o si dabi ọkunrin miran. 

12 Bẹni Delila mú okùn titun, o si fi dẹ̀ e, o 
si wi fun u pe, Awọn Filistini dé, Samsoni. 
Awọn ti o lumô dẹ̀ e wà ninu yará. On si já 
wọn kuro li apa rẹ̀ bi owu. 

13 Delila si wi fun Samsoni pe, Titi di isisiyi 
ìwọ ntàn mi ni, iwọ si npurQ fun mi: sọ fun 
mi, kili a le fi d ọ. On si wi fun u pe, Bi iwọ 
ba wun ìdi irun meje ti o wà li ori mi. 

14On si fi ékàn dẹ̀ e, o si wi fun upe, Awọn 
Filistini dé, Samsoni. O si jí kuro li oju orun 
rẹ̀, o si fà ékàn ìti na pẹlu ihunṣọ rẹ̀ lọ. 

15 On si wi fun u pe, Iwọ ha ti ṣe wipe, Emi 
fẹ̀ ọ, nigbati ọkàn rẹ kò ṣedede pẹlu mi? iwọ ti 
tàn mi ni ìgba mẹta yi, iwọ kò si sọ ibiti agba— 
ra nla rẹ gbé wà fun mi. 

160 si ṣe, nigbati o fi ọrọ rẹ̀ rọ ọ li ojojumẹ, ti o 
si ṣe e laisimi, tobẹ ti stiru fi tan ọkàn rẹ̀ dé ikú. 

17 Li on si sọ gbogbo eyiti o wà li ọkàn rẹ̀ 
fun u, o si wi fun u pe, Abẹ kò kàn ori mi ri; 


208 


nitoripe Nasiri Ọlọrun li emi iṣe lati inu iya 
mi wá: bi a ba fá ori mi, nigbana li agbara mi 
yio lọ kuro lọdọ mi, emi o si di alailera, emi o 
si dabi ọkunrin miran. 

18 Nigbati Delila ri pe, o sọ gbogbo ọkàn rẹ̀ 
fun u, o si ranṣẹ pẹ̀ awọn ijoye Filistini, Wipe, 
Ẹ gòke wá lẹkan yi, nitoriti o sọ gbogbo ọkàn 
rẹ̀ fun mi. Nigbana li awọn ijoye Filistini Wá 
sọdọ rẹ̀, nwọn si mú owo li ọwọ wọn. 

18 si mú ki o sùn li €kun rẹ̀; o si pé ọkunrin 
kan, o si mu ki o fá ìdi irun mejeje ori rẹ̀; on si 
bẹ̀rẹsi pọn ọ loju, agbara rẹ̀ si ti lọ kuro lọdọ rẹ̀. 

20 On si wipe, Awọn Filistini dé, Samsoni. 
O si jí kuro li oju orun rẹ̀, o si wipe, Emi o 
jade lọ bi ìgba iṣaju, ki emi ki o si gbòn ara mi. 
On kò si mò pe OLUWA ti kuro lọdọ on. 

21 Awọn Filistini sì mú u, nwọn si yọ ọ li 
oju mejeji; nwọn si mú u sọkalẹ wá si Gasa, 
nwọn si fi ṣẹkẹṣẹkẹ̀ idẹ dẹ̀ e: on si nlọ-ọlọ ni 
ile—tubu. 

22 Ṣugbọn irun ori rẹ̀ bẹ̀rẹsi hù lẹhin igbati 
a ti fá a tán. 

23 Nigbana ni awọn ijoye Filistini kú ara 
Wọn jọ lati ru ẹbọ nla kan si Dagoni oriṣa 
wọn, ati lati yọ: nitoriti nwọn wipe, Oriṣa wa 
fi Samsoni ọtá wa lé wa lọwọ. 

24 Nigbati awọn enia si ri i, nwọn fi iyin fun 
oriṣa wọn: nitoriti nwọn wipe, Oriṣa wa fi ọtá 
wa lé wa lọwọ, ẹniti npa ilẹ Wa run, ti o si pa 
òpọlọpọ enia ninu wa. 

25 O si ṣe, nigbati inu wọn dùn, ni nwọn 
wipe, Ẹ pẹ̀ Samsoni, ki o Wa ṣiré fun Wa. 
Nwọn si pẹ̀ Samsoni lati inu ile-itubu wá; o si 
ṣiré niwaju wọn: nwọn si mu u duro larin 
ọwòn meji. 

26 Samsoni si wi fun ọmọkunrin ti o di ọwọ 
rẹ̀ mú pe, Jẹ ki emi ki o fọwọbà awọn ọwòn ti 
ile joko lé, ki emi ki o le faratì wọn. 

27 Njẹ ile na kún fun ọkunrin ati obinrin; 
gbogbo awọn ijoye Filistini si wà nibẹ̀; awọn 
ti o si wà lori orule, ati ọkunrin ati obinrin, o 
to ìwọn ẹgbẹdogun enia, ti nworan Samsoni 
nigbati o nṣiré. 

28 Samsoni si kepẹ̀ OLUWA, o si wipe, Olu- 
Wa ỌLỌRUN, emi bẹ̀ ọ, ranti mi, ki o si j9 fun 
mi li agbara lẹkanṣoṣo yi, Ọlọrun, ki emi ki o 
le gbẹsan lẹkan lara awọn Filistini nitori oju 
mi mejeji. 

28 Samsoni si dì ọwọn árin mejeji na mú 
lori eyiti ile na joko, o si faratì wọn, o fi ọwọ 
ọtún rẹ̀ mú kan, o si fi ọwọ òsi rẹ̀ mú ekeji. 

30 Samsoni si wipe, Jẹ ki nkú pẹlu awọn Fi— 
listini. O si fi gbogbo agbara rẹ̀ bẹ̀rẹ; ile na si 


209 


W6 lù awọn ijoye wọnni, ati gbogbo enia ti o 
Wà ninu rẹ̀. Bẹli awọn okú ti o pa ni ikú rẹ̀, 
pọjù awọn ti o pa li àyẹ̀ rẹ̀ lọ. 

31 Nigbana li awọn arakunrin rẹ̀ ati gbogbo 
idile baba rẹ̀ sọkalẹ wá, nwọn si gbé e gòke, 
nwọn si sin i lárin Sora on Eṣtaolu ni ibojì Ma— 
noa baba rẹ̀. O si ṣe idajọ Israeli li ogún ọdún. 


l 7 ỌKUNRIN kan si wà ni ilẹ òke 
Efraimu, orukọ ẹniti ijẹ Mika. 

2On si wi fun iya rẹ̀ pe, Ẹdẹgbẹfa owo fa— 
dakà ti a kúlọ lọwọ rẹ, nitori eyiti iwọ gegún, 
ti iwọ si sọrọ rẹ̀ li etí mi pẹlu, kiyesi i, fadakà 
na wà li ọwọ mi; emi li o kú o. Iya rẹ̀ si wipe, 
Alabukún ti OLUWA ni ọmọ mi. 

3On si kò ẹdẹgbẹfa owo fadakà na fun iya 
rẹ̀ pada, iya rẹ̀ si wipe, Patapata ni mo yà fa— 
dakà wọnni sòtọ fun OLUWA kuro li ọwọ mi, 
fun ọmọ mi, lati fi ṣe ere fifin ati ere didà: njẹ 
nitorina emi o fun ọ pada. 

4 Ṣugbọn o kô owo na pada fun iya rẹ̀; iya rẹ̀ si 
mú igba owo fadakà, o si fi i fun oniṣọnà, ẹniti o 
fi i ṣe ere fifin ati ere didà: o si wà ni ile Mika. 

5 Ọkunrin na Mika si ní ile—oriṣa kan, o si 
ṣe efodu, ati terafimu, o si yà ọkan ninu awọn 
ọmọ rẹ̀ ọkunrin sọtò, ẹniti o si wa di alufa rẹ̀. 

6 Li ọjẹ wọnni ọba kan kò sí ni Israeli: olu— 
kuluku enia nṣe eyiti o tọ li oju ara rẹ̀. 

7 Ọmọkunrin kan si ti Beti-lehemu—juda 
Wá, ti iṣe idile Juda, ẹniti iṣe ẹ̀ya Lefi, on si ṣe 
atipo nibẹ̀. 

8 Ọkunrin na si ti ilu Beti-lehemu—juda lọ, 
lati ṣe atipo nibikibi ti o ba ri: on si dé ilẹ òke 
Efraimu si ile Mika, bi o ti nlọ. 

9 Mika si wi fun u pe, Nibo ni iwọ ti wá? 
On si wi fun u pe, Ẹya Lefi ti Beti-lehe— 
mu-juda li emi iṣe, emi si nlọ ṣe atipo nibiki— 
bi ti emi ba ri. 

10 Mika si wi fun u pe, Bá mi joko, ki iwọ ki 
o ma ṣe baba ati alufa fun mi, emi o ma fi owo 
fadakà mẹwa fun ọ li ọdún, adápe aṣọ kan, ati 
onjẹ rẹ. Bẹni ọmọ Lefi na si wọle. 

ti O si rẹ ọmọ Lefi na lọrùn lati bá ọkunrin 
na joko; ọmọkunrin na si wà lọdọ rẹ̀ bi ọkan 
ninu awọn ọmọ rẹ̀. 

12 Mika si yà ọmọ Lefi na sẹtọ, ọmọkunrin 
na si wa di alufa rẹ̀, o si wà ninu ile Mika. 

13 Mika si wipe, Njẹ nisisiyi li emi tú mò 
pe, OLUWA yio ṣe mi li ore, nitoriti emi li ọmọ 
Lefi kan li alufa mi. 


l 8 1 LI ọjọ wọnni ọba kan kò sí ni Israe— 
li: ati li ọjẹ wọnni ẹ̀ya Dani nwá 
ilẹ—ini kan lati joko si; nitoripe titi o fi di ọjẹ 


AWỌN ONIDAJỌ 16—18 
na, ilẹ-iní wọn larin awọn ẹ̀ya Israeli kò ti ibọ 
si ọwọ wọn. 

2 Awọn ọmọ Dani si rán ọkunrin marun 
ninu idile wọn lati àgbegbe wọn wá, awọn 
ọkunrin alagbara, lati Sora, ati Eṣtaolu lọ, lati 
lọ ṣe ami ilẹ na, ati lati rìn i wò; nwọn si wi 
fun wọn pe, Ẹ lọ rìn ilẹ na wò: nwọn si dé ilẹ 
òke Efraimu, si ile Mika, nwọn si wò nibẹ̀. 

3Nigbati nwọn wà leti ile Mika, nwọn si mọ 
ohùn ọmọkunrin Lefi na: nwọn si wò inu ile 
na, nwọn si wi fun u pe, Tali o mú ọ wá ihinyi? 
kini iwọ si nṣe ni ihinyi? kini iwọ si ni nihin? 

4On si wi fun wọn pe, Bayibayi ni Mika ṣe 
fun mi, o gbà mi si iṣẹ, alufa rẹ̀ li emi si iṣe. 

5 Nwọn si wi fun u pe, Bẹ̀re lọdọ Ọlọrun, 
awa bẹ̀ ọ, ki awa ki o le mò bi òna wa ti awa 
nlọ yio jasi rere. 

6 Alufa na si wi fun wọn pe, Ẹ ma lọ li ala— 
fia: Ọna nyin ti ẹnyin nlọ mbẹ niwaju OLUWA. 

7 Nigbana li awọn ọkunrin mararun na lọ, 
nwọn si dé Laiṣi, nwọn si ri awọn enia ti o wà 
ninu rẹ̀, bi nwọn ti joko laibẹ̀ru, gẹgẹ bi iṣe 
awọn ara Sidoni, ni ijokojẹ ati laibẹ̀ru; kò si sí 
olori kan ni ilẹ na, ti iba mu oju tì wọn li 
ohunkohun, nwọn si jìna si awọn ara Sidoni, 
nwọn kò si ba ẹnikẹni ṣe. 

8 Nwọn si wá sọdọ awọn arakunrin wọn si 
Sora ati Eṣtaolu: awọn arakunrin wọn si Wi 
fun wọn pe, Kili ẹnyin wi? 

9 Nwọn si wipe, Ẹ dide, ki awa ki o tọ wọn: 
nitoriti awa ri ilẹ na, si kiyesi i, o dara gidipi— 
di: ẹ dakẹ ni? ẹ má ṣe lọra lati lọ, ati lati Wọ 
ibẹ̀ lọ gbà ilẹ na. 

10 Nigbati ẹnyin ba lọ, ẹnyin o dé ọdọ awọn 
enia ti o wà laibẹ̀ru, ilẹ na si tobi: nitoriti Ọlọ— 
run ti fi i lé nyin lọwọ; ibiti kò si aini ohunko— 
hun ti mbẹ lori ilẹ. 

11 Awọn enia idile Dani si ti ibẹ̀ lọ, lati Sora ati 
lati Eṣtaolu, ẹgbẹta ọkunrin ti o hamọra ogun; 

12Nwọn si gòke lọ, nwọn si dô si Kiria— 
ti—jearimu, ni Juda: nitorina ni nwọn ṣe npẹ̀ 
ibẹ̀ na ni Mahane—dani titi o fi di oni yi: kiye— 
si i, o wà lẹhin Kiriati—jearimu. 

13 Nwọn si kọja lati ibẹ̀ lọ si ilẹ òke Efrai— 
mu, nwọn si wá si ile Mika. 

14 Nigbana li awọn ọkunrin marun ti a rán 
ti o ti lọ ṣe ami ilẹ Laiṣi dahùn, nwọn si wi fun 
awọn arakunrin wọn pe, Ẹ mò pe efodu kan 
Wà ninu ile wọnyi, ati terafimu, ati ere fifin, 
ati ere didà? njẹ nitorina ẹ rò eyiti ẹnyin o ṣe. 

15Nwọn si yà sibẹ̀, nwọn si Wá si ile 
ọmọkunrin Lefi na, ani si ile Mika, nwọn si 
béẹ̀re alafia rẹ̀. 


AWỌN ONIDAJỌ 18, 19 2 


16 Awọn ẹgbẹta ọkunrin ti o hamọra ogun 
ninu awọn ọmọ Dani, duro li ẹnu—òna. 

17 Awọn ọkunrin marun ti o ti lọ iṣe amí ilẹ 
na gòke lọ, nwọn si wá si ibẹ̀ na, nwọn si kô 
ere fifin, ati efodu, ati terafimu, ati ere didà 
na: alufa na si duro li ẹnu—òna pẹlu awọn 
ẹgbẹta ọkunrin ti o hamọra ogun. 

18 Nigbati awọn wọnyi si wò ile Mika lọ, 
nwọn si mú ere fifin, efodu, ati terafimu, ati 
ere didà na, nigbana li alufa na wi fun wọn 
pe, Kili ẹnyin nṣe yi? 

18 Nwọn si wi fun u pe, Dakẹ, fi ọwọ rẹ lé 
ẹnu rẹ, ki o si ma bá wa lọ, ki o si ma ṣe baba 
fun wa ati alufa: o ha san fun ọ lati ṣe alufa fun 
ile ọkunrin kan, tabi ki iwọ ki o ṣe alufa fun 
ẹ̀ya ati idile kan ni Israeli? 

20 Inu alufa na si dùn, o si mú efodu, ati tera— 
fimu, ati ere fifin, o si bọ sárin awọn enia na. 

21 Bẹni nwọn yipada nwọn si lọ, nwọn tì 
awọn ọmọ kekere ati ẹran ati ẹrù siwaju wọn. 

22 Nigbati nwọn si lọ jìna si ile Mika, awọn 
ọkunrin ti o wà ninu ile wọnni ti o sunmọ ile Mika 
kô ara wọn jọ, nwọn si lé awọn ọmọ Dani bá. 

23 Nwọn si kọ si awọn ọmọ Dani. Nwọn si 
yi oju wọn pada, nwọn wi fun Mika pe, Kili o 
ṣe ọ, ti iwọ fi kú irú ẹgbẹ bẹ lẹhin wá? 

24 On si wipe, Ẹnyin kò awọn oriṣa mi ti 
mo ṣe lọ, ẹ si mú alufa, ẹ si lọ, kini mo si tun 
ní? kili eyiti ẹnyin wi fun mi pe, Kili o ṣe ọ? 

25 Awọn ọmọ Dani si wi fun u pe, Máṣe jẹ 
ki a gbẹ ohùn rẹ lárin wa, ki awọn oninuṣùṣu 
ki o má ba kọlù nyin, iwọ a si sọ ẹmi rẹ nù, ati 
ẹmi awọn ara ile rẹ. 

26 Awọn ọmọ Dani si ba òna wọn lọ: nigbati 
Mika si ri i pe, nwọn lagbara jù on lọ, on si 
yipada, o si pada lọ sinu ile rẹ̀. 

27 Nwọn si kò awọn nkan wọnni ti Mika ṣe, 
ati alufa ti o ní, nwọn si Wá si Laiṣi sọdọ awọn 
enia ti o Wà ni ijokojẹ ati laibẹ̀ru, nwọn si fi 
oju idà kọlù wọn, nwọn si fi iná kun ilu na. 

28 Kò si sí olugbala, nitoriti o jìna si Sidoni, 
nwọn kò si bá ẹnikẹni ṣe; o si wà ni afonifoji 
ti o wà ni Beti—rehobu. Nwọn si ké ilu na, 
nwọn si ngbé inu rẹ̀. 

28 Nwọn si pẹ̀ orukọ ilu na ni Dani, gẹgẹ bi 
orukọ Dani baba wọn, ẹniti a bi fun Israeli: 
ṣugbọn Laiṣi li orukọ ilu na li atijọ rí. 

30 Awọn ọmọ Dani si gbé ere fifin na kalẹ: ati 
Jonatani, ọmọ Gerṣomu, ọmọ Mose, on ati 
awọn ọmọ rẹ̀ ọkunrin li o nṣe alufa fun ẹ̀ya 
Dani titi o fi di ọjẹ ti a fi kú ilẹ na ni igbekun lọ. 

31Nwọn si gbé ere fifin ti Mika ṣe kalẹ ni 
gbogbo ọjẹ ti ile Ọlọrun fi wà ni Ṣilo. 


10 
l ỌọỌ 1O si ṣe li ọjẹ wọnni, nigbati kò sí 
ọba kan ni Israeli, ọkunrin Lefi kan 
nṣe atipo ní ìha ọhún ilẹ òke Efraimu, ẹniti o 
si mú àle kan lati Beti-lehemu—juda Wá. 

2 Àle rẹ̀ na si ṣe panṣaga si i, o si lọ kuro 
lọdọ rẹ̀ si ile baba rẹ̀ si Beti-lehemu—juda, o 
si wà ni ibẹ̀ ni ìwọn oṣù mẹrin. 

3 Ọkọ rẹ̀ si dide, o si tò ọ lọ, lati tù u ninu, ati 
lati mú u pada, ọmọ—ọdọ rẹ̀ si mbẹ pẹlu rẹ̀, ati 
kẹtẹkẹtẹ meji: ọmọbinrin na si mú u Wá sinu ile 
baba rẹ̀: nigbati baba rẹ̀ si ri i, o yò lati pade rẹ̀. 

4 Ana rẹ̀, baba ọmọbinrin na, si da a duro; o 
si bá a joko ni ijẹ mẹta; nwọn jẹ nwọn mu, 
nwọn si wò nibẹ̀. 

5 O si ṣe ni ijẹ kẹrin, nwọn jí ni kùtukutu, o 
si dide lati lọ: baba ọmọbinrin na si wi fun 
ana rẹ̀ pe, Fi òkele onjẹ kan tẹlẹ inu, lẹhin na 
ki ẹ ma lọ. 

6Nwọn si joko, awọn mejeji si jùmọ jẹ, 
nwọn si mu: baba ọmọbinrin na si wi fun 
ọkunrin na pe, Mo bẹ̀ ọ, farabalẹ, ki o si duro 
li oru oni, ki o si jẹ ki inu rẹ ki o dùn. 

7 Nigbati ọkunrin na si dide lati lọ, ana rẹ̀ si 
rò ọ, o si tun sùn sibẹ̀. 

8On si dide ni kùtukutu ọjọ karun lati lọ, 
baba ọmọbinrin na si wipe, Mo bẹ̀ ọ, tù ara rẹ 
lara, ki ẹ si duro titi di irọlẹ; awọn mejeji si 
jẹun. 

8 Nigbati ọkunrin na si dide lati lọ, on, ati àle 
rẹ̀, ati ọmọ—ọdọ rẹ̀, ana rẹ̀, baba ọmọbinrin na, 
si wi fun u pe, Kiyesi i nisisiyi, ọjọ di aṣalẹ tán, 
emi bẹ̀ ọ duro li oru yi: kiyesi i ọjẹ lọ tán, sùn 
sihin, ki inu rẹ ki o le dùn: ni kùtukutu ọla ẹ 
tẹ̀te bé si Ọna nyin, ki iwọ ki o le lọ ile. 

10 Ọkunrin na si kò lati sùn, o si dide o si lọ, 
o si dé ọkankan Jebusi (ti iṣe Jerusalemu): 
kẹtẹkẹtẹ meji ti a dì ni gári wà lọdọ rẹ̀, àle rẹ̀ 
pẹlu si wà lọdọ rẹ̀. 

t1 Nigbati nwọn si dé eti Jebusi, ọjọ lọ tán; 
ọmọ-—ọdọ na si wi fun oluwa rẹ̀ pe, Wá, emi 
bẹ̀ ọ, jẹ ki a yà si ilu Jebusi yi, ki a si WÒ sibẹ̀. 

12 Oluwa rẹ̀ si wi fun u pe, Awa ki o yà si ilu 
ajeji kan, ti ki iṣe ti awọn ọmọ Israeli; awa o 
rekọja si Gibea. 

13On si wi fun ọmọ—ọdọ rẹ̀ pe, Wá jẹ ki a 
sunmọ ọkan ninu ibi wọnyi; ki a si wò si Gi— 
bea, tabi Rama. 

14 Nwọn si rekọja, nwọn lọ: ôrùn si wò bá 
wọn leti Gibea, ti iṣe ti Benjamini. 

15 Nwọn si yà si Gibea lati wò ọ, ati lati sùn 
nibẹ̀: o si wò inu rẹ̀ lọ, o joko ni igboro ilu na: 
nitoriti kò sí ẹnikan ti o gbà wọn sinu ile rẹ̀ 
lati wọ. 


211 


16 Si kiyesi, i ọkunrin arugbo kan si nti ibi iṣẹ 
rẹ̀ bò lati inu oko wá li alẹ; ọkunrin na jé ara ilẹ 
òke Efraimu pẹlu, on si ṣe atipo ni Gibea: 
ṣugbọn ẹ̀ya Benjamini ni awọn ọkunrin ibẹ̀ iṣe. 

17 Nigbati o gbé oju rẹ̀ soke, o si ri ẹ̀ro kan 
ni igboro ilu; ọkunrin arugbo na si wipe, Nibo 
ni iwọ nrẹ̀? nibo ni iwọ si ti wá? 

18 On si wi fun u pe, Awa nrekọja lati Beti— 
lehemu-juda lọ si ìha ọhùn ilẹ òke Efraimu; 
lati ibẹ̀ li emi ti wá, emi si ti lọ si Beti-lehe— 
mu-juda: nisisiyi emi nlọ si ile OLUWA; kò si 
sí ẹnikan ti o gbà mi si ile. 

19 Bẹni koriko ati ohunjijẹ mbẹ fun awọn 
kẹtẹkẹtẹ wa; onjẹ ati ọti—Waini si mbẹ fun mi 
pẹlu, ati fun iranṣẹbinrin. rẹ, ati fun 
ọmọkunrin ti mbẹ lọdọ awọn iranṣẹ rẹ: kò si 
sÍ ainí ohunkohun. 

20 Ọkunrin arugbo na si wipe, Alafia fun ọ; 
bi o ti wù ki o ri, jẹ ki gbogbo ainí rẹ ki o pò si 
apa ọdọ mi; ọkanṣoṣo ni, máṣe sùn si igboro. 

21 Bẹli o mú u wá sinu ile rẹ̀, o si fi onjẹ fun 
awọn kẹtẹkẹtẹ: nwọn wẹ̀ ẹsẹ̀ wọn, nwọn jẹ 
nwọn si mu. 

22 Njẹ bi nwọn ti nṣe ariya, kiyesi i, awọn 
ọkunrin ilu na, awọn ọmọ Beliali kan, yi ile 
na ká, nwọn si nlù ilẹkun; nwọn si sọ fun bale 
ile na ọkunrin arugbo nì, pe, Mú ọkunrin ti o 
Wò sinu ile rẹ nì wá, ki awa ki o le mò ọ. 

23 Ọkunrin, bale ile na si jade tò wọn lọ, o 
si wi fun wọn pe, Bẹkọ, ẹnyin arakunrin mi, 
emi bẹ̀ nyin, ẹ má ṣe hùwa buburu; nitoriti 
ọkunrin yi ti wò ile mi, ẹ má ṣe hùwa wẹ̀re yi. 

24 Kiyesi i, ọmọbinrin mi li eyi, wundia, ati 
àle rẹ̀; awọn li emi o mú jade wá nisisiyi, ki 
ẹnyin tẹ̀ wọn li ogo, ki ẹnyin ṣe si wọn bi o ti 
tẹ̀ li oju nyin: ṣugbọn ọkunrin yi ni ki ẹnyin 
má ṣe hùwa wẹ̀re yi si. 

285 Ṣugbọn awọn ọkunrin na kò fẹ̀ gbọ tirẹ̀: 
ọkunrin na si mú àle rẹ̀, o si mú u tò wọn wá; 
nwọn si mò ọ, nwọn si hù u niwakiwa ni 
gbogbo oru na, titi o fi di owurọ: nigbati o si 
di afẹmọjumẹ nwọn jọwọ rẹ̀ lọwọ lọ. 

26 Nigbana li obinrin na wá li àfẹmọjumọ, o 
si ṣubu lulẹ, li ẹnu-ilẹkun ile ọkunrin na 
nibiti oluwa rẹ̀ gbé wà, titi ilẹ fi mọ. 

27 Oluwa rẹ̀ si dide li owurọ, o si ṣi ilẹkun 
ile na, o si jade lati ba òna rẹ̀ lọ: si kiyesi i 
obinrin na, àle rẹ̀, ṣubu lulẹ li ẹnu—ilẹkun ile 
na, ọwWỌ rẹ̀ si wà li ẹnu—òna na. 

28 On si wi fun u pe, Dide, jẹ ki a ma lọ; 
ṣugbọn kò sí ẹniti o dahùn: nigbana li ọkunrin 
na si gbé e lé ori kẹtẹkẹtẹ, ọkunrin na si dide, 
o si lọ si ilu rẹ̀. 


AWỌN ONIDAJỌ 19, 20 
29 Nigbati o dé ile rẹ̀, on si mú ọbẹ, o si mú 
àle rẹ̀ na, o si kun u ni-ike—ni—ike, o si pín i si 
òna mejila, o si rán a lọ si gbogbo àgbegbe 
Israeli. 

30 O si ṣe, ti gbogbo awọn ẹniti o ri i wipe, 
A kò ti ìhu irú ìwa bayi, bẹli a kò ti iri i lati ọjọ 
ti awọn ọmọ Israeli ti gòke ti ilẹ Egipti wá titi 
o fi di oni—oloni: ẹ rò o, ẹ gbimò, ki ẹ si sọrọ. 
2 0 1NIGBANA ni gbogbo awọn ọmọ 

Israeli jade lọ, ijọ awọn enia si wọjọ 
pọ bi ọkunrin kan, lati Dani lọ titi o fi dé Bee— 
ri—ṣeba, pẹlu ilẹ Gileadi, si ọdọ OLUWA ni 
Mispa. 

2 Awọn olori gbogbo enia na, ani ti gbogbo 
awọn ẹ̀ya Israeli, si pésẹ̀ larin ijọ awọn enia 
Ọlọrun, ogún ọkẹ ọkunrin ẹlẹsẹ̀ ti o kọ idà. 

3(Awọn ọmọ Benjamini si gb pe awọn ọmọ 
Israeli gòke lọ si Mispa.) Awọn ọmọ Israeli si 
Wipe, Sọ fun wa, bawo ni ti ìwabuburu yi ti ri? 

4 Ọkunrin Lefi na, bale obinrin na ti a pa, 
dahùn wipe, Mo wá si Gibea ti iṣe ti 
Benjamini, emi ati ale mi, lati WỌ. 

5 Awọn ọkunrin Gibea si dide si mi, nwọn 
si yi ile na ká mé mi li oru; nwọn si rò lati pa 
mi, nwọn si ba àle mi ṣe iṣekuṣe, o si kú. 

6 Mo si mú àle mi, mo ke e wẹwẹ, mo si 
rán a lọ si gbogbo ilẹ—iní Israeli: nitoriti nwọn 
hù ìwakiwa ati ìwa wẹ̀re ni Israeli. 

7 Kiyesi i, ọmọ Israeli ni gbogbo nyin ṣe, ẹ 
mú ẹ̀ro ati ìmọran nyin Wá. 

8Gbogbo awọn enia na si dide bi ọkunrin 
kan, wipe, Kò sí ẹnikẹni ninu wa ti yio wò inu 
agQ rẹ̀ lọ, bẹni kò sí ẹnikẹni ti yio pada si ile rẹ̀. 

9 Ṣugbọn nisisiyi eyi li ohun ti a o ṣe si Gi— 
bea; awa ṣẹ keké, awa o si gòke lọ sibẹ̀; 

10 Awa o si mú ọkunrin mẹwa ninu ọgọrun 
jalẹ ni gbogbo awọn ẹ̀ya Israeli, ati ọgọrun ninu 
ẹgbẹrun, ati ẹgbẹrun ninu ẹgbárun, lati mú 
onjẹ fun awọn enia na Wá, ki nwọn ki o le ṣe, 
nigbati nwọn ba dé Gibea ti Benjamini, gẹgẹ bi 
gbogbo ìwa—wẹ̀re ti nwọn hù ni Israeli. 

11 Bẹni gbogbo ọkunrin Israeli dá tì ilu na, 
nwọn fi ìmọ ṣọkan bi enia kan. 

12 Awọn ẹ̀ya Israeli si rán ọkunrin si gbogbo 
ẹ̀ya Benjamini, wipe, Ìwa buburu kili eyiti a 
hù lárin nyin yi? 

13 Njẹ nisisiyi ẹ mu awọn ọkunrin na fun 
Wa Wá, awọn ọmọ Beliali, ti nwọn wà ni Gi— 
bea, ki awa ki o le pa wọn, ki awa ki o le mú 
ìwabuburu kuro ni Israeli. Ṣugbọn awọn ọmọ 
Benjamini kò fé fetisi ohùn awọn ọmọ Israeli 
awọn arakunrin wọn. 


AWỌN ONIDAJỌ - 20 

14 Awọn ọmọ Benjamini si kô ara wọn jọ 
lati ilu wọnni wá si Gibea, lati jade lọ ibá 
awọn ọmọ Israeli jagun. 

15 A si kà awọn ọmọ Benjamini li ọjẹ na, 
lati ilu wọnni wá, nwọn jẹ ẹgba mẹtala ọkun— 
rin ti nkọ idà, lẹhin awọn ara Gibea ti a kà, 
ẹdẹgbẹrin àṣayan ọkunrin. 

16 Ninu gbogbo awọn enia yi, a ri ẹdẹgbẹrin 
àṣayan ọkunrin aṣòsi; olukuluku wọn le gbọn 
kànakana ba fọnrán owu li aitase. 

17 Ati awọn ọkunrin Israeli, li àika Benja— 
mini, si jẹ ogún ọkẹ enia ti o nkọ idà: gbogbo 
awọn wọnyi si jẹ ologun. 

18 Awọn ọmọ Israeli si dide, nwọn si lọ si 
Beti—eli nwọn si bẹ̀re lọdọ Ọlọrun, wipe, Tani 
ninu wa ti yio tẹtekọ gòke lọ ibá awọn ọmọ 
Benjamini jà? OLUWA si wipe, Juda ni yio tẹ̀te 
gòke lọ. 

193 Awọn ọmọ Israeli si dide li owurọ, nwọn 
si dôòtì Gibea. 

20 Awọn ọkunrin Israeli si jade lọ ibá Ben— 
jamini jà; awọn ọkunrin Israeli si tẹgun dẹ̀ 
Wọn ni Gibea. 

23 Awọn ọmọ Benjamini si ti Gibea jade wá, 
nwọn si pa ẹgba mọkanla enia ninu awọn 
ọmọ Israeli. 

22 Awọn enia na, awọn ọkunrin Israeli si 
gbà ara wọn niyanju, nwọn si tun tẹ̀gun ni ibi 
ti nwọn kẹ tẹgun si ni ijẹ kini. 

23 (Awọn ọmọ Israeli si gòke lọ, nwọn si 
sọkun niwaju OLUWA titi di aṣalẹ, nwọn si 
bẹ̀re lọdọ OLUWA wipe, Ki emi ki o si tun lọ 
ibá awọn ọmọ Benjamini arakunrin mii jà bi? 
OLUWA si wipe, Ẹ gòke tò ọ.) 

24 Awọn ọmọ Israeli si sunmọ awọn ọmọ 
Benjamini ni ijo keji. 

25 Benjamini si jade si wọn lati Gibea wa ni 
ijẹ keji, nwọn si pa ninu awọn ọmọ Israeli 
ẹgba mẹsan ọkunrin; gbogbo awọn wọnyi li o 
nkọ idà. 

26 Nigbana ni gbogbo awọn ọmọ Israeli, ati 
gbogbo awọn enia na gòke lọ, nwọn wá si 
Beti—eli, nwọn sọkun, nwọn si joko nibẹ̀ ní— 
waju OLUWA, nwọn si gbàwẹ li ọjẹ na titi di 
aṣalẹ; nwọn si ru ẹbọ sisun ati ẹbọ alafia ni— 
waju OLUWA. 

27 Awọn ọmọ Israeli si bẹ̀re lọdọ OLUWA, 
(nitori ti apoti majẹmu Ọlọrun mbẹ nibẹ̀ li ọjẹ 
wọnni. 

28 Finehasi ọmọ Eleasari, ọmọ Aaroni si 
nduro niwaju rẹ̀ li ọjọ wọnni,) wipe, Ki emi ki 
o ha si tun gbogun jade si Benjamini arakun— 
rin mi bi? tabi ki emi ki o dẹkun? OLUWA si 


212 


wipe, Ẹ gòke lọ; nitoripe li ọla emi o fi i lé ọ 
lọwọ. 

28 Israeli si yàn awọn enia ti o ba yi Gibea ká. 

30 Awọn ọmọ Israeli si gòke tò awọn ọmọ 
Benjamini lọ ni ijẹ kẹta, nwọn si tẹgun si Gi— 
bea, gẹgẹ bi ìgba iṣaju. 

31 Awọn ọmọ Benjamini si jade tò awọn 
enia na lọ, a si fà wọn kuro ni ilu; nwọn si 
bẹ̀rẹsi kọlù ninu awọn enia, nwọn npa, gẹgẹ 
bi ìgba iṣaju; li opépo wọnni ti o lọ si Beti—eli, 
ati ekeji si Gibea, ni pápa, nwọn pa ìwọn 
ọgbòn ọkunrin ninu Israeli. 

32 Awọn ọmọ Benjamini si wipe, A lù wọn 
bolẹ niwaju wa, gẹgẹ bi ìgba iṣaju. Ṣugbọn 
awọn ọmọ Israeli wipe, Ẹ jẹ ki a sá, ki a si fà 
wọn kuro ni ìlú si opôpo. 

33 Gbogbo awọn ọkunrin Israeli si dide kuro 
ni ipò wọn, nwọn si tẹgun ni Baali—tamari: 
awọn ti o wà ni ibuba ninu awọn enia Israeli si 
dide kuro ni ipo wọn, lati pápa Gibea Wá. 

34 Ẹgba marun ọkunrin ti a ti yàn ninu 
gbogbo Israeli si lọ si Gibea, ìja na si le gidigi— 
di: ṣugbọn nwọn kò si mò pe ibi sunmọ wọn. 

35 OLUWA si kọlù Benjamini niwaju Israeli: 
awọn ọmọ Israeli si pa ẹgba mejila ọkunrin o 
le ẹdẹgbẹfa li ọjẹ na ninu awọn enia Benja— 
mini: gbogbo awọn wọnyi li o kẹ idà. 

36 Bẹli awọn ọmọ Benjamini wa ri pe a ṣẹgun 
wọn: nitoriti awọn ọkunrin Israeli bìsẹhin fun 
awọn ara Benjamini nitoriti nwọn gbẹkẹle 
awọn ti o wà ni ibùba, ti nwọn yàn si eti Gibea. 

37 Awọn ti o wà ni ibùba si yára, nwọn 
TẹWò Gibea; awọn ti o wà ni ibuba si papọ, 
nwọn si fi oju idà kọlù gbogbo ilu na. 

38 Njẹ àmi ti o wà larin awọn ọkunrin 
Israeli, ati awọn ti o wà ni ibùba ni pe, ki 
nwọn jẹ ki ẹfi nla ki o rú soke lati ilu na Wá. 

38 Nigbati awọn ọkunrin Israeli si pẹhinda ni 
ibi ìja na, Benjamini si bẹ̀rẹsi kọlù ninu awọn 
ọkunrin Israeli, o si pa bi ọgbòn enia: nitoriti 
nwọn wipe, Nitôtọ a lù wọn bolẹ niwaju wa, 
gẹgẹ bi ìja iṣaju. 

40 Ṣugbọn nigbati awọsanma bẹ̀rẹsi rú soke 
lati ilu na wá pẹlu gúgọ fi, awọn ara Benja— 
mini wò ẹhin wọn, si kiyesi i, ẹfi gbogbo ilu 
na gòke lọ si ọrun. 

41 Awọn ọkunrin Israeli si yipada, awọn 
ọkunrin Benjamini si damu: nitoriti nwọn ri 
pe ibi déba wọn. 

42 Nitorina, nwọn pẹhinda niwaju awọn 
ọkunrin Israeli si ọna ijù; ṣugbọn ogun na lepa 
wọn kikan; ati awọn ti o ti ilu wọnni jade wá 
ni nwọn pa lárin wọn. 


213 


43 Bẹni nwọn rọgba yi Benjamini ká, nwọn 
lepa wọn, nwọn tẹ̀ wọn mọlẹ ni ibi isimi, li 
ọkankan Gibea si ìha ila—ôrùn. 

44 Ẹgba mẹsan ọkunrin li o si ṣubu ninu 
awọn enia Benjamini, gbogbo awọn wọnyi li 
akọni ọkunrin. 

45 Nwọn si yipada nwọn sálọ si ìha ijù sori 
okuta Rimmoni: nwọn si ṣà ẹgbẹdọgbòn ọkun— 
rin ninu wọn li opépo; nwọn lepa wọn kikan dé 
Gidomu, nwọn si pa ẹgba ọkunrin ninu wọn. 

46 Bẹni gbogbo awọn ni o ṣubu ni ijẹ na ninu 
awọn ara Benjamini jẹ ẹgba mejila ọkunrin o le 
ẹgbẹrun ti o nkọ idà; gbogbo awọn wọnyi li 
akọni ọkunrin. 

47 Ṣugbọn ẹgbẹta ọkunrin yipada, nwọn si 
sá si ìha ijù si ibi okuta Rimmoni, nwọn si 
joko sinu okuta Rimmoni li oṣù mẹrin. 

48 Awọn ọkunrin Israeli si pada tò awọn ọmọ 
Benjamini, nwọn si fi oju idà kọlù gbogbo ilu, 
ati ẹran, ati ohun gbogbo ti nwọn ní: gbogbo 


ilu ti nwọn ri ni nwọn fi iná kun pẹlu. 

2 l 1AWỌN ọkunrin Israeli si ti bura ni 
Mispe, pe, Ẹnikan ninu wa ki yio fi 

ọmọbinrin rẹ̀ fun Benjamini li aya. 

2 Awọn enia na si wá si Beti—eli, nwọn si 
joko nibẹ̀ titi di aṣalẹ niwaju Ọlọrun, nwọn si 
gbé ohùn wọn soke, nwọn si sọkun gidigidi. 

3 Nwọn si wipe, OLUWA, Ọlọrun Israeli, eéṣe 
ti o fi ri bayi ni Israeli, ti ẹ̀ya kan fi bùku li oni 
ninu awọn enia Israeli? 

40 si ṣe ni ijẹ keji, awọn enia na dide ni 
kùtukutu owurò, nwọn si mọ pẹpẹ kan nibẹ̀, 
nwọn si ru ẹbọ sisun, ati ẹbọ alafia. 

5 Awọn ọmọ Israeli si wipe, Tali o wà ninu 
gbogbo awọn ẹ̀ya Israeli ti kò bá ijọ gòke tò 
OLUWA wá? Nitoripe nwọn ti bura nla niti ẹniti kò 
ba tò OLUWA wá ni Mispe, wipe, Pipa li ao pa a. 

6 Awọn ọmọ Israeli si kánu nitori Benjami— 
ni arakunrin wọn, nwọn si wipe, A ke ẹ̀ya 
kan kuro ni Israeli li oni. 

7 Awa o ha ti ṣe niti obinrin fun awọn ti o 
kù, awa sá ti fi OLUWA bura pe, awa ki yio fi 
awọn ọmọbinrin wa fun wọn li aya. 

8 Nwọn si wipe, Ewo ni ninu awọn ẹ̀ya Israeli 
ti kò tò OLUWA wá ni Mispe? Si kiyesi i, kò sí 
ẹnikan ni ibudé ti o ti Jabeṣi—gileadi Wá si ijọ. 

8 Nitori nigbati a kà awọn enia na, si kiyesi i, 
kò sí ẹnikan nibẹ̀ ninu awọn ara Jabeṣi—gileadi. 

10 Ijọ si rán ẹgbá mẹfa ọkunrin ninu awọn 
akọni sibẹ̀, nwọn si fi aṣẹ fun wọn pe, Ẹ lọ ẹ si 
fi oju idà kọlù awọn ara Jabeṣi—gileadi, pẹlu 
awọn obinrin ati awọn ọmọ wẹrẹ. 


AWỌN ONIDAJỌ 20, 21 
ti Eyiyi ni nkan ti ẹnyin o ṣe: gbogbo 
ọkunrin, ati gbogbo obinrin ti o ti mò ọkunrin 
li ẹnyin o parun patapata. 

12 Nwọn si ri irinwo wundia ninu awọn ara 
Jabeṣi—gileadi, ti kò ti imò ọkunrin nipa iba— 
dapò: nwọn si mú wọn wá si ibudé ni Ṣilo, ti 
o Wà ni ilẹ Kenaani. 

13 Gbogbo ijọ si ranṣẹ lọ bá awọn ọmọ 
Benjamini ti o wà ninu okuta Rimmoni sọrọ, 
nwọn si fi alafia lọ wọn. 

14 Benjamini si pada li akokò na; nwọn si fun 
wọn li obinrin ti nwọn dasi ninu awọn obinrin 
Jabeṣi—gileadi: ṣugbọn sibẹ̀ nwọn kò si kari wọn. 

15 Awọn enia na si kánu nitori Benjamini, 
nitoripe OLUWA ṣe àlàfo ninu awọn ẹ̀ya Israeli. 

16 Nigbana li awọn àgba ijọ wipe, Kini awa o 
ṣe niti obinrin fun awọn iyokù, nitoripe a ti pa 
gbogbo awọn obinrin run kuro ni Benjamini? 

17 Nwọn si wipe, Ilẹ—iní kan yio wà fun 
awọn ti o ti sálà ni Benjamini, ki ẹ̀ya kan ki o 
má ba parun kuro ni Israeli. 

18 Ṣugbọn awa kò lẹ̀ fi aya fun wọn ninu 
awọn ọmọbinrin wa: nitoriti awọn ọmọ Is- 
Traeli ti bura, wipe, Egún ni fun ẹniti o ba fi 
aya fun Benjamini. 

198 Nwọn si wipe, Kiyesi i, ajọ OLUWA wà li 
ọdọdún ni Ṣilo ni ìha ariwa Beti—eli, ni ìha 
ìla—ôrùn ti opôpo ti o lọ soke lati Beti—eli lọ 
titi dé Ṣekemu, ati ni ìha gusù ti Lebona. 

20 Nwọn si fi aṣẹ fun awọn ọmọ Benjamini 
wipe, Ẹ lọ ki ẹ si ba sinu ọgbà—àjara; 

21 Ki ẹ si wò, si kiyesi i, bi awọn ọmọbinrin 
Ṣilo ba jade wá lati jô ninu ijé wọnni, nigbana 
ni ki ẹnyin ki o jade lati inu ọgbà—àjara wá, ki 
olukuluku ọkunrin nyin ki o si mú aya rẹ̀ ninu 
awọn ọmọbinrin Ṣilo, ki ẹnyin ki o si lọ si ilẹ 
Benjamini. 

22 Yio si ṣe, nigbati awọn baba wọn tabi 
awọn arakunrin wọn ba tò wa wá lati wijọ, 
awa o si wi fun wọn pe, Ẹ ṣánu wọn nitori 
Wa: nitoriti awa kò mú aya olukuluku fun u li 
ogun na: bẹni ki iṣe ẹnyin li o fi wọn fun wọn; 
nigbana ni ẹnyin iba jẹbi. 

23 Awọn ọmọ Benjamini si ṣe bẹ, nwọn si 
mú aya, gẹgẹ bi iye wọn, ninu awọn ẹniti njò, 
awọn ti nwọn múlọ; nwọn si lọ nwọn pada si 
ilẹ-iní wọn nwọn si kọ ilu wọnni, nwọn si 
joko sinu wọn. 

24 Nigbana li awọn ọmọ Israeli si lọ lati ibẹ̀, 
olukuluku enia si ẹ̀ya tirẹ̀, ati si idile tírẹ̀, nwọn 
si jade lati ibẹ̀ lọ olukuluku enia si ilẹ—iní tirẹ̀. 

251 ọjẹ wọnni ọba kan kò sí ni Israeli: olu— 
kuluku nṣe eyiti o tọ li oju ara rẹ̀. 


IWE TI 


RUTU 


l TO si ṣe li ọjẹ wọnni ti awọn onidajọ nṣe 

olori, ìyan kan si mu ni ilẹ na. ọkunrin 
kan lati Betilehemu—juda si lọ ṣe atipo ni ilẹ 
Moabu, on, ati obinrin rẹ̀, ati awọn ọmọ rẹ̀ 
ọkunrin meji. 

2Orukọ ọkunrin na a si ma jẹ̀ Elimeleki, 
orukọ obinrin rẹ̀ a si ma jé Naomi, orukọ awọn 
ọmọ rẹ̀ ọkunrin mejeji a si ma j€ Maloni ati 
Kilioni, awọn ara Efrata ti Betilehemu—juda. 
Nwọn si wá si ilẹ Moabu, nwọn si ngbé ibẹ̀. 

3 Elimeleki ọkọ Naomi si kú; o si kú on, ati 
awọn ọmọ rẹ̀ ọkunrin mejeji. 

4 Nwọn si fé aya ninu awọn obinrin Moabu; 
orukọ ọkan a ma jẹ Orpa, orukọ ekeji a si ma jé 
Rutu: nwọn si wà nibẹ̀ nìwọn ọdún mẹwa. 

5 Awọn mejeji, Maloni ati Kilioni, si kú 
pẹlu; obinrin na li o si kù ninu awọn ọmọ rẹ̀ 
ọkunrin mejeji ati ọkọ rẹ̀. 

6 Nigbana li o dide pẹlu awọn aya—ọmọ rẹ̀, 
ki o le pada lati ilẹ Moabu wá: nitoripe o ti 
gbé ni ilẹ Moabu bi OLUWA ti bẹ̀ awọn enia rẹ̀ 
Wò ni fifi onjẹ fun wọn. 

7O si jade kuro ni ibi ti o gbé ti Wà, ati 
awọn aya-—ọmọ rẹ̀ mejeji pẹlu rẹ̀; nwọn si mu 
òna pòn lati pada wá si ilẹ Juda. 

8Naomi si wi fun awọn aya—ọmọ rẹ̀ mejeji 
pe, Ẹ lọ, ki olukuluku pada lọ si ile iya rẹ̀: ki 
OLUWA ki o ṣe rere fun nyin, gẹgẹ bi ẹnyin ti 
ṣe fun awọn okú, ati fun mi. 

9 Ki OLUWA ki o fi fun nyin ki ẹnyin le ri 
isimi, olukuluku nyin ni ile ọkọ rẹ̀. Nigbana li 
o fi ẹnu kò wọn lẹnu; nwọn si gbé ohùn wọn 
soke nwọn si sọkun. 

10 Nwọn si wi fun u pe, Nitôtọ awa o bá ọ 
pada lọ sọdọ awọn enia rẹ. 

11 Naomi si wipe, Ẹnyin ọmọbinrin mi ẹ 
pada: eṣe ti ẹnyin o fi bá mi lọ? mo ha tun ní 
ọmọkunrin ni inu mi, ti nwọn iba fi ṣe ọkọ 
nyin? 

12Ẹ pada, ẹnyin ọmọbinrin mi, ẹ ma lọ; 
nitori emi di arugbo jù ati ní ọkọ. Bi emi 
Wipe, Emi ní ireti, bi emi tilẹ ní ọkọ li alẹ yi, ti 
emi si bi ọmọkunrin; 

13Ẹnyin ha le duro de wọn titi nwọn o fi 
dàgba? Ẹnyin o le duro dẹ̀ wọn li ainí ọkọ? 
Rara o, ẹnyin ọmọbinrin mi; nitoripe inu mi 
bàjẹ gidigidi nitori nyin, ti ọwé OLUWA fi jade 
si mi. 

14 Nwọn si gbé ohùn wọn soke, nwọn si 


tun sọkun: Orpa si fi ẹnu kò iya—ọkọ rẹ̀ lẹnu; 
ṣugbọn Rutu fàmọ ọ. 

15 On si wipe, Kiyesi i, orogun rẹ pada sọdọ 
awọn enia rẹ̀, ati sọdọ oriṣa rẹ̀: iwọ pada tẹlé 
orogun rẹ. 

16 Rutu si wipe, Máṣe rò mi lati fi ọ silẹ, 
tabi lati pada kuro lẹhin rẹ: nitori ibiti iwọ ba 
lọ, li emi o lọ; ibiti iwọ ba si Wò, li emi o wò: 
awọn enia rẹ ni yio ma ṣe enia mi, Ọlọrun rẹ 
ni yio si ma ṣe Ọlọrun mi: 

17 Ibiti iwọ ba kú li emi o kú si, nibẹ̀ li a o 
si sin mi: ki OLUWA ki o ṣe bẹ si mi, ati jù bẹ 
lọ pẹlu, bi ohun kan bikoṣe ikú ba yà iwọ ati 
emi. 

18 Nigbati on ri pe o ti pinnu rẹ̀ tán lati bá 
on lọ, nigbana li o dẹkun òrọ ibá a sọ. 

18 Bẹni awọn mejeji lọ titi nwọn fi dé Beti— 
lehemu. O si ṣe, ti nwọn dé Betilehemu, 
gbogbo ilu si dide nitori wọn, nwọn si wipe, 
Naomi li eyi? 

20 On si wi fun wọn pe, Ẹ má pe mi ni Nao— 
mi mQ, ẹ má pe mi ni Mara: nitoriti Oloduma— 
re hùWa kikorò si mi gidigidi. 

21 Mo jade lọ ni kikún, OLUWA si tun mú mi 
pada bòwá ile li ofo: €haṣe ti ẹnyin fi npẹ̀ mi ni 
Naomi, nigbati OLUWA ti jẹritì mi, Olodumare 
si ti pọn mi loju? 

22 Bẹni Naomi padawá, ati Rutu ara Moabu, 
aya—ọmọ rẹ̀ pẹlu rẹ̀, ẹniti o ti ilẹ Moabu wá; 
nwọn si wá si Beti—-lehemu ni ìbẹrẹ ikore 
ọkà—barle. 


2 1NAONMI si ní ibatan ọkọ rẹ̀ kan, ọlọrọ 
pupọ, ni idile Elimeleki; orukọ rẹ̀ a si ma 
jẹ Boasi. 

2 Rutu ara Moabu si wi fun Naomi pe, Jẹ ki 
emi lọ si oko nisisiyi, ki emi si ma peṣé—ọkà 
lẹhin ẹniti emi o ri ôre—ọfẹ̀ li oju rẹ̀. On si 
wipe, Lọ, ọmọbinrin mi. 

3On si lọ, o si dé oko, o si peṣé—ọkà lẹhin 
awọn olukore: o si Wa jẹ pe apa oko ti o bọ si 
jẹ ti Boasi, ti iṣe ibatan Elimeleki. 

4 Si kiyesi i, Boasi ti Betilehemu wá, o si wi 
fun awọn olukore pe, Ki OLUWA ki o wà pẹlu 
nyin. Nwọn si da a lohùin pe, Ki OLUWA ki o 
bukún fun ọ. 

5 Nigbana ni Boasi wi fun iranṣẹ rẹ̀ ti a fi ṣe 
olori awọn olukore pe, Ọmọbinrin tani yi? 

6 Iranṣẹ na ti a fi ṣe olori awọn olukore 


215 


dahùn, o si wipe, Ọmọbinrin ara Moabu ni, ti 
o bá Naomi ti ilẹ Moabu wa. 

?O si wipe, Emi bẹ̀ ọ, jẹ ki emi ma 
peṣẹ—ọkà, ki emi si ma ṣà lẹhin awọn olukore 
ninu ití: bẹli o wá, o si duro ani lati owurò titi 
di isisiyi, bikoṣe ìgba diẹ ti o simi ninu ile. 

8 Nigbana ni Boasi wi fun Rutu pe, Iwọ kò 
gbẹ̀, ọmọbinrin mi? Máṣe lọ peṣẹ—ọkà li oko 
miran, bẹni ki iwọ ki o máṣe re ihin kọja, 
ṣugbọn ki o faramfQô awọn ọmọbinrin. mi 
nihin. 

9 Jẹ ki oju rẹ ki o wà ninu oko ti nwọn nkore 
rẹ̀, ki iwọ ki o si ma tẹle wọn: emi kò ha ti kìlọ 
fun awọn ọmọkunrin ki nwọn ki o máṣe tọ ọ? 
ati nigbati ongbẹ ba ngbẹ ọ, lọ si ibi àmu, ki o si 
mu ninu eyiti awọn ọmọkunrin ti pọn. 

10 Nigbana ni o wolẹ, o si tẹ̀ ara rẹ̀ ba silẹ, o 
si wi fun u pe, Eṣe ti mo ri ore—ọfẹ li oju rẹ, ti 
iwọ o fi kiyesi mi, bẹni alejo li emi? 

11 Boasi si da a lohùn o si wi fun u pe, 
Gbogbo ohun ti iwọ ṣe fun iya—ọkọ rẹ lati 
ìgba ikú ọkọ rẹ, li a ti rò fun mi patapata: ati bi 
ìwọ ti fi baba ati iya rẹ, ati ilẹ ibi rẹ silẹ, ti o si 
wá sọdọ awọn enia ti iwọ kò mò rí. 

12 Ki OLUWA ki o san ẹsan iṣẹ rẹ, ẹsan ki— 
kún ni ki a san fun ọ lati ọwé OLUWA Ọlọrun 
Israeli wá, labẹ apa—iyé ẹniti iwọ wá gbẹkẹle. 

13 Nigbana li o wipe, OLUWA mi, jẹ ki emi ri 
ore—ọfẹ li oju rẹ; iwọ sá tù mi ninu, iwọ sá si 
ti sọrọ rere fun ọmọ—ọdọ rẹ obinrin, bi o tilẹ 
ṣe pe emi kò ri bi ọkan ninu awọn ọmọ—ọdọ 
Tẹ obinrin. 

14 Li akokò onjẹ, Boasi si wi fun u pe, Iwọ 
sunmọ ihin, ki o si jẹ ninu onjẹ, ki o si fi òkele 
rẹ bò inu ọti kíkan. On si joko lẹba ọdọ awọn 
olukore: o si nawọ ọkà didin si i, o si jẹ, o si 
yô, o si kùisilẹ. 

15 Nigbati o si dide lati peṣẹ̀—ọkà, Boasi si 
paṣẹ fun awọn ọmọkunrin rẹ̀, wipe, Ẹ jẹ ki o 
peṣẹ̀—ọkà ani ninu awọn ití, ẹ má si ṣe bá a wi. 

16 Ki ẹ si yọ diẹ nínu ití fun u, ki ẹ si fi i silẹ, 
ki ẹ si jẹ ki o ṣà a, ẹ má si ṣe bá a wi. 

17 Bẹli o peṣẹ—ọkà li oko titi o fi di aṣalẹ, o si 
gún eyiti o kújọ, o si to bi òṣuwọn efa ọka—bar— 
le kan. 

18 si gbé e, o si lọ si ilu: iya—ọkọ rẹ̀ si ri 
éṣẹ̀ ti o pa: on si mú jade ninu eyiti o kú lẹhin 
ti o yé, o si fi fun u. 

19 Iya—ọkọ rẹ̀ si wi fun u pe, Nibo ni iwọ 
gbé peṣé li oni? nibo ni iwọ si ṣiṣẹ? ibukún ni 
fun ẹniti o fiyesi ọ. O si sọ ọdọ ẹniti on ṣiṣẹ 
fun iya-ọkọ rẹ̀, o si wipe, Boasi li orukọ 
ọkunrin ti mo ṣiṣẹ lọdọ rẹ̀ li oni. 


RUTU 2,3 
20 Naomi si wi fun aya-ọmọ rẹ̀ pe, Ibukún 
ni fun u lati ọdọ OLUWA wá, ẹniti kò dẹkun 
ore rẹ̀ lati ṣe fun awọn aláye, ati fun awọn 
okú. Naomi si wi fun u pe, ọkunrin na sunmọ 
wa, ibatan ti o sunmọ wa ni. 

21 Rutu obinrin Moabu na si wipe, O wi fun 
mi pẹlu pe, Ki iwọ ki o faramô awọn 
ọdọmọkunrin mi, titi nwọn o fi pari gbogbo 
ikore mi. 

22 Naomi si wi fun Rutu aya-ọmọ rẹ̀ pe, O 
dara, ọmọbinrin mi, ki iwọ ki o ma bá awọn 
ọmọbinrin ọdọ rẹ̀ jade, ki nwọn ki o má ṣe bá 
ọ pade li oko miran. 

23 Bẹli o faramô awọn ọmọbinrin ọdọ Boasi 
lati ma peṣẹ̀—ọkà titi ipari ikore ọkà—barle ati 
ti alikama; o si wà lọdọ iya—ọkọ rẹ̀. 


1NAOMI iya-ọkọ rẹ̀ si wi fun u pe, 
Ọmọbinrin mi, emi ki yio ha wá ibi isimi 
fun ọ, ki o le dara fun ọ? 

2Njẹ nisisiyi ibatan Wa ki Boasi iṣe, 
ọmọbinrin ọdọ ẹniti iwọ ti mbá gbé? Kiyesi i, o 
nfẹ ọkà—barle li alẹ yi ni ilẹ—ipakà rẹ̀. 

3 Nitorina wẹ̀, ki o si para, ki o si Wò aṣọ rẹ, 
ki o si sọkalẹ lọ si ilẹ-ipakà: ṣugbọn má ṣe jẹ 
ki ọkunrin na ki o ri ọ titi on o fi jẹ ti on o si 
mu tán. 

4 Yio si ṣe, nigbati o ba dubulẹ, ki iwọ ki o 
kiyesi ibi ti on o sùn si, ki iwọ ki o wọle, ki o 
si ṣí aṣọ ẹsẹ̀ rẹ̀, ki o si dubulẹ; on o si sọ ohun 
ti iwọ o ṣe fun ọ. 

50 si wi fun u pe, Gbogbo eyiti iwọ wi fun 
mi li emi o ṣe. 

6 si sọkalẹ lọ si ilẹ-ipakà na, o si ṣe gẹgẹ 
bi gbogbo eyiti iya—ọkọ rẹ̀ palaṣẹ fun u. 

7 Nigbati Boasi si jẹ ti o si mu tán, ti inu rẹ̀ 
si dùn, o lọ dubulẹ ni ikangun ikéjọ ọkà: on si 
Wá jẹjẹ, o si ṣí aṣọ ẹsẹ̀ rẹ̀, o si dubulẹ. 

80 si ṣe lárin ọganjọ ẹ̀ru bà ọkunrin na, o si 
yi ara pada: si kiyesi i, obinrin kan dubulẹ 
lẹba ẹsẹ̀ rẹ̀. 

SO si wipe, Iwọ tani? On si dahùn wipe, 
Emi Rutu ọmọbinrin ọdọ rẹ ni: nitorina nà 
eti—aṣọ rẹ bò ọmọbinrin ọdọ rẹ; nitori iwọ ni 
ibatan ti o sunmọ Wa. 

l10On si wipe, Alabukun ni iwọ lati ọdọ 
OLUWA wWá, ọmọbinrin mi: nitoriti iwọ ṣe ore 
ikẹhin yi jù ti iṣaju lọ, niwọnbi iwọ kò ti tẹle 
awọn ọmọkunrin lẹhin, iba ṣe talaka tabi ọlọrọ. 

11 Njẹ nisisiyi, ọmọbinrin mi máṣe bẹ̀ru; 
gbogbo eyiti iwọ wi li emi o ṣe fun ọ: nitori 
gbogbo agbajọ awọn enia mi li o mò pe 
obinrin rere ni iwọ iṣe. 


RUTU 3,4 

12 Njẹ nisisiyi ibatan ti o sunmọ nyin li emi 
iṣe nitôtọ: ṣugbọn ibatan kan wà ti o sunmọ 
nyin jù mi lọ. 

13 Duro li oru yi, yio si ṣe li owurò, bi on o 
ba ṣe iṣe ibatan si ọ, gẹgẹ; jẹ ki o ṣe iṣe ibatan: 
ṣugbọn bi kò ba fẹ̀ ṣe iṣe ibatan si ọ, nigbana 
ni emi o ṣe iṣe ibatan si ọ, bi OLUWA ti wà: 
dubulẹ titi di owurọ. 

14 On si dubulẹ lẹba ẹsẹ̀ rẹ̀ titi di owurọ: o 
si dide ki ẹnikan ki o to mò ẹnikeji. On si 
wipe, Má ṣe jẹ ki a mẹ pe obinrin kan wá si 
ilẹ—ipakà. 

150 si wipe, Mú aṣọ—ileke ti mbẹ lara rẹ wá, 
ki o si dì i mú: nigbati o si dì i mú, o wọn 
òṣuwọn ọkà—barle mẹfa, o si gbé e rù u: on si 
Wò ilu lọ. 

16 Nigbati o si dé ọdọ iya—ọkọ rẹ̀, on wipe, 
Iwọ tani nì ọmọbinrin mi? O si wi gbogbo 
eyiti ọkunrin na ṣe fun on fun u. 

17 O si wipe, Òṣuwọn ọkà—barle mẹfa wọnyi 
li o fi fun mi; nitori o wi fun mi pe, Máṣe 
ṣanwọ tò iya—ọkọ rẹ lọ. 

18 Nigbana li on wipe, Joko jẹ, ọmọbinrin 
mi, titi iwọ o fi mò bi ẹ̀ran na yio ti jasi: 
nitoripe ọkunrin na ki yio simi, titi yio fi pari 
òran na li oni. 


4 1 NIGBANA ni Boasi lọ si ẹnu—bode, o si 
joko nibẹ̀: si kiyesi i, ibatan na ẹniti Boasi 
sòrọ rẹ̀ nkọja; o si pe, Ìwọ alamọrin! yà, ki o si 
joko nihin. O si yà, o si joko. 

20 si mú ọkunrin mẹwa ninu awọn àgba 
ilu, o si wipe, Ẹ joko nihin. Nwọn si joko. 

30 si wi fun ibatan na pe, Naomi, ẹniti o ti 
ilẹ Moabu pada wa, o ntà ilẹ kan, ti iṣe ti 
Elimeleki arakunrin wa: 

4 Mo si rò lati ṣí ọ leti rẹ̀, wipe, Rà a niwaju 
awọn ti o joko nihin, ati niwaju awọn àlagba 
awọn enia mi. Bi iwọ o ba rà a silẹ, rà a silẹ: 
ṣugbọn bi iwọ ki yio ba rà a silẹ, njẹ wi fun 
mi, ki emi ki o le mò: nitoriti kò si ẹnikan lati 
rà a silẹ lẹhin rẹ; emi li o si tẹle ọ. On si wipe, 
Emi o rà a silẹ. 

5 Nigbana ni Boasi wipe, Li ọjọ ti iwọ ba rà 
ilẹ na li ọwọ Naomi, iwọ kò le ṣe àirà a li ọwọ 
Rutu ara Moabu pẹlu, aya ẹniti o kú, lati gbé 
orukọ okú dide lori ilẹ—iní rẹ̀. 

6 Ibatan na si Wipe, Emi kò le rà a silẹ fun 


216 


ara mi, ki emi má ba bà ilẹ—iní mi jẹ̀: iwọ rà 
eyiti emi iba rà silẹ; nitori emi kò le rà a. 

7 iṣe wọn nigbáni ni Israeli niti ìrasilẹ, ati 
niti iparọ si li eyi, lati fi idí ohun gbogbo 
mulẹ, ẹnikini a bẹ bàta rẹ̀, a si fi i fun ẹnikeji 
rẹ̀: ẹri li eyi ni Israeli, 

8 Bẹni ibatan na wi fun Boasi pe, Rà a fun 
ara rẹ. O si bẹ̀ bàta rẹ̀. 

9 Boasi si wi fun awọn àgbagba, ati fun gbogbo 
awọn enia pe, Ẹnyin li elẹri li oni, pe mo rà 
gbogbo nkan ti iṣe ti Elimeleki, ati gbogbo nkan 
ti iṣe ti Kilioni, ati ti Maloni, li ọwọ Naomi. 

10 Pẹlupẹlu Rutu ara Moabu, aya Maloni ni 
mo rà li aya mi, lati gbé orukọ okú dide lori 
ilẹ—ini rẹ̀, ki orukọ okú ki o má ba run ninu 
awọn arakunrin rẹ̀, ati li ẹnu—bode ilu rẹ̀: 
ẹnyin li ẹlẹri li oni. 

11 Gbogbo awọn enia ti o wà li ẹnu—bode, 
ati awọn àgbagba, si wipe, Awa ṣe ẹlẹri. Ki 
OLUWA ki o ṣe obinrin na ti o Wọ ile rẹ bi 
Rakeli ati bi Lea, awọn meji ti o kọ ile Israeli: 
ki iwọ ki o si jasi ọlọlá ni Efrata, ki o si jasi 
olokikí ni Betilehemu. 

12 Ki ile rẹ ki o si dabi ile Peresi, ẹniti Tamari 
bi fun Juda, nipa irú-ọmọ ti OLUWA yio fun ọ 
lati ọdọ ọmọbinrin yi. 

13 Boasi si mú Rutu, on si di aya rẹ̀; nigbati 
o si wọle tò ọ, OLUWA si mu ki o lôyun, o si bi 
ọmọkunrin kan. 

14 Awọn. obinrin. si Wi fun Naomi pe, 
Olubukun li OLUWA, ti kò fi ọ silẹ li ainí ibatan 
li oni, ki o si jẹ olokikí ni Israeli. 

15 On o si jẹ olumupada ẹmi rẹ, ati olutọju 
ogbô rẹ: nitori aya—ọmọ rẹ, ẹniti o fẹ̀ ọ, ti o 
san fun ọ jù ọmọkunrin meje lọ, li o bi i. 

16 Naomi si gbé ọmọ na, o si tẹ ẹ si owúá-— 
kan—àiya rẹ̀, o si di alagbatọ rẹ̀. 

17 Awọn obinrin aladugbo rẹ̀ si sọ ọ li 
orukọ, wipe, A bi ọmọkunrin kan fun Naomi; 
nwọn si pẹ orukọ rẹ̀ ni Obedi: on ni baba 
Jesse, baba Dafidi. 

18 Wọnyi ni iran Peresi: Peresi bi Hesroni; 

19 Hesroni si bi Ramu, Ramu si bi Ammina— 
dabu; 

20 Amminadabu si bi Naṣoni, Naṣoni si bi 
Salmoni; 

21 Salmoni si bi Boasi, Boasi si bi Obedi; 

22 Obedi si bi Jesse, Jesse si bi Dafidi. 


IWE KINI TI 


SAMUELI 


1NIGBANA ọkunrin kan wà, ara Rama— 

taim—sofimu, li oke Efraimu, orukọ: rẹ̀ 
ama jẹ Elkana, ọmọ Jerohamu, ọmọ Elihu, 
ọmọ Tohu, ọmọ Sufu, ara Efrata. 

2 O si ni aya meji; orukọ ekini ama jẹ Hanna, 
orukọ ekeji a si ma jẹ Peninna: Peninna si 
bimọ, ṣugbọn Hanna kò bi. 

3Ọkunrin yi a ma ti ilu rẹ̀ lọ lọdọdun lati 
sìn ati lati ṣe irubọ si Oluwa awọn ọmọ—ogun 
ni Ṣilo. Ọmọ Eli mejeji Hofni ati Finehasi 
alufa Oluwa, si wà nibẹ. 

4 Nigbati o si di akoko ti Elkana ṣe irubọ, o 
fi ipin fun Peninna aya rẹ̀, ati fun gbogbo ọmọ 
rẹ̀ ọkunrin, ati fun awọn ọmọ rẹ̀ obinrin. 

5 Ṣugbọn Hanna li on fi ipin ẹni meji fun; 
nitori ti o fẹ Hanna: ṣugbọn Oluwa ti se e ni 
inu. 

6 Orogún rẹ̀ pẹlu a si ma tọ ọ gidigidi lati 
mu u binu, nitoriti Oluwa ti se e ni inu. 

7 Bi on iti ma ṣe bẹ lọdọdun, nigbati Hanna 
ba goke lọ si ile Oluwa, bẹni Peninna ima bà a 
ni inu jẹ; nitorina ama sọkun, kò si jẹun. 

8 Nigbana ni Elkana ọkọ rẹ̀ si sọ fun u pe, 
Hanna, €ṣe ti iwọ nsọkun? €ṣe ti iwọ kò si 
jẹun? ési ti ṣe ti inu rẹ fi bajẹ? emi ko ha sàn 
fun ọ ju ọmọ mẹwa lọ bi? 

9 Bẹni Hanna si dide lẹhin igbati wọn jẹ, ti 
nwọn si mu tan ni Ṣilo. Eli alufa si joko lori 
apoti li ẹba opô tempili Oluwa. 

10On si wà ninu ibinujẹ ọkàn, o si mbẹ 
Oluwa, o si sọkun gidigidi. 

ttOn si jẹ̀jẹ, o si wipe, Oluwa awọn 
ọmọ-ogun, bi iwọ nitôtọ ba bojuwo ipọnju 
iranṣẹbinrin rẹ, ti o si ranti mi, ti iwọ kò si 
gbagbe iranṣẹbinrin rẹ, ṣugbọn bi iwọ ba fi 
ọmọkunrin kan fun iranṣẹbinrin rẹ, nigbana li 
emi o fi i fun Oluwa ni gbogbo ọjọ aiye rẹ̀, abẹ 
kì yio si kàn a lori. 

12 O si ṣe bi o ti mbẹbẹ sibẹ niwaju Oluwa, 
bẹni Eli kiyesi ẹnu rẹ̀. 

13 Njẹ Hanna, on nsòrọ li ọkàn rẹ̀; kiki etẹ̀ 
rẹ̀ li o nmì, ṣugbọn a kò gbọ ohùn rẹ̀: nitorina 
ni Eli fi rò pe, o mu ọti—Waini yòô. 

14 Eli si wi fun u pe, Iwọ o ti mu ọti—waini 
pẹ to? mu ọti—Waini rẹ kuro lọdọ rẹ. 

15 Hanna si dahun wipe, Bẹkọ, oluwa mi, 
emi li obinrin oniròbinujẹ ọkàn: emi kò mu 
ọti—waini tabi ọti lile, sugbọn ọkàn mi li emi 
ntú jade niwaju Oluwa. 


16 Má ṣe ka iranṣẹbinrin rẹ si ọmọbinrin 
Beliali: nitoripe ninu òpọlọpọ irò ati ibinujẹ 
inu mi ni mo ti nsọ disisiyi. 

17 Nigbana ni Eli dahun o si wipe, Ma lọ li 
alafia: ki Ọlọrun Israeli ki o fi idahun ibere ti 
ìwọ bere lọdọ rẹ̀ fun ọ. 

18On si wipe, Ki iranṣẹbinrin rẹ ki o ri 
ore—ọfẹ loju rẹ. Bẹli obinrin na ba tirẹ̀ lọ, o si 
jẹun, ko si fà oju ro mọ. 

19Nwọn si dide ni kutukutu owurò, nwọn 
wolẹ sìn niwaju Oluwa, nwọn pada wá si ile 
Wọn si Rama: Elkana si mọ aya rẹ̀; Oluwa si 
ranti rẹ̀. 

20 Nitorina, o si ṣe, nigbati ọjọ rẹ̀ pe lẹhin 
igbati Hanna loyun, o si bi ọmọkunrin kan, o 
si pe orukọ rẹ̀ ni Samueli, pe, Nitoriti mo bere 
rẹ̀ lọwọ Oluwa. 

21 Ọkunrin na Elkana, ati gbogbo awọn ara 
ile rẹ̀, goke lọ lati rubọ ọdun si Oluwa, ati lati 
san ileri ifẹ rẹ̀. 

22 Ṣugbọn Hanna ko goke lọ; nitori ti o Wi 
fun ọkọ rẹ̀ pe, o di igbati mo ba gba ọmu lẹnu 
ọmọ na, nigbana li emi o mu u lọ, ki on ki o le 
fi ara han niwaju Oluwa, ki o si ma gbe ibẹ titi 
lai. 

23 Elkana ọkọ rẹ̀ si wi fun u pe, Ṣe eyi ti o tọ 
li oju rẹ; duro titi iwọ o fi gba ọmu li ẹnu rẹ̀; 
ṣugbọn ki Oluwa ki o sa mu òrọ rẹ̀ ṣẹ. Bẹli 
obinrin na si joko, o si fi ọmu fun ọmọ rẹ̀ titi o 
fi gbà a lẹnu rẹ̀. 

24 Nigbati o si gba ọmu li ẹnu rẹ̀, o si mu u 
goke lọ pẹlu ara rẹ̀, pẹlu ẹgbọrọ malu mẹta, ati 
iyẹfun efa kan, ati igo ọti—Wain kan, o si mu u 
Wá si ile Oluwa ni Ṣilo: ọmọ na si wà li ọmọde. 

25 Nwọn pa ẹgbọrọ malu, nwọn si mu ọmọ 
na tò Eli wá. 

26 Hanna si wipe, oluwa mi, bi ọkàn rẹ ti 
Wà laye, oluwa mi, emi li obinrin na ti o duro 
li ẹba ọdọ rẹ nihin ti ntọrọ lọdọ Oluwa. 

27 Ọmọ yi ni mo ntọrọ; Oluwa si fi idahun 
ibere ti mo bere lọdọ rẹ̀ fun mi: 

28 Nitorina pẹlu emi fi i fun Oluwa; ni 
gbogbo ọjọ aiye rẹ̀: nitoriti mo ti bere rẹ̀ fun 
Oluwa. Nwọn si wolẹ—sin Oluwa nibẹ. 


1HANNA si gbadura pe, Ọkàn mi yò si 

Oluwa, iwo mi li a si gbe soke si Oluwa: 
ẹnu mi si gboro lori awọn ọta mi; nitoriti emi 
yò ni igbala rẹ. 


i. SAMUELI. 2 
2Kò si ẹniti o mọ bi Oluwa: kò si ẹlomiran 
boyẹ̀ ni iwọ; bẹni kò si apata bi Ọlọrun wa. 

3 Máṣe halẹ; má jẹ ki igberaga ki o ti ẹnu 
nyin jade: nitoripe Ọlọrun olùmò ni Oluwa, 
lati ọdọ rẹ̀ wá li ati iwòn ìwa. 

4Ọrun awọn alagbara ti ṣẹ, awọn ti o ṣe 
alailera li a fi agbara dì li amure. 

5 Awọn ti o yo fun onjẹ ti fi ara wọn ṣe 
alagbaṣe: awọn ti ebi npa kò si ṣe alaini: tobẹ 
ti àgan fi bi meje: ẹniti o bimọ pipọ si di alai— 
lagbara. 

6 Oluwa pa, o si sọ di ay: o mu sọkalẹ lọ si 
ibojì, o si gbe soke. 

7 Oluwa sọ di talaka, o si sọ di ọlọrọ: o rẹ̀ 
silẹ, o si gbe soke. 

80 gbe talaka soke lati inu erupẹ wá, o gbe 
alagbe soke lati ori atan Wá, lati ko wọn jọ 
pẹlu awọn ọmọ-alade, lati mu wọn jogun itẹ 
ogo: nitori pe ọwọn aiye ti Oluwa ni, o si ti 
gbe aiye ka ori wọn. 

9 Yio pa ẹṣẹ awọn enia mimọ rẹ̀ mọ, awọn 
enia buburu ni yio dakẹ li okunkun; nipa 
agbara kò si ọkunrin ti yio bori. 

10 Ao fẹ awọn ọta Oluwa tutu; lati ọrun wá 
ni yio san árá si wọn: Oluwa yio ṣe idajọ opin 
aiye; yio fi agbara fun ọba rẹ̀, yio si gbe iwo 
ẹni—amì—ororo rẹ̀ soke. 

11 Elkana si lọ si Rama si ile rẹ̀. Ọmọ na si 
nṣe iranṣẹ fun Oluwa niwaju Eli alufa. 

12 Awọn ọmọ Eli si jẹ ọmọ Beliali; nwọn kò 
mò Oluwa. 

13 Iṣe awọn alufa pẹlu awọn enia ni, nigbati 
ẹnikan ba ṣe irubọ, iranṣẹ alufa a de, nigbati 
ẹran na nho lori iná, ti on ti ọpa—-ẹran oniga 
mẹta li ọwọ rẹ̀. 

14 On a si fi gun inu apẹ, tabi kẹtili tabi òdu, 
tabi ikokò, gbogbo eyi ti ọpa—ẹran oniga na ba 
mu wá oke, alufa a mu u fun ara rẹ̀. Bẹni nwọn 
nṣe si gbogbo Israeli ti o wá si ibẹ̀ ni Ṣilo. 

15 Pẹlu ki nwọn ki o to sun ọra na, iranṣẹ 
alufa a de, a si wi fun ọkunrin ti on ṣe irubọ 
pe, Fi ẹran fun mi lati sun fun alufa; nitoriti kì 
yio gba ẹran sisẹ lọwọ rẹ, bikoṣe tutù. 

16 Ọkunrin na si wi fun u pe, Jẹ ki wọn sun 
ọra na nisisiyi, ki o si mu iyekiye ti ọkàn rẹ ba 
fẹ; nigbana li o da a lohun pe, Bẹkọ, ṣugbọn ki 
iwọ ki o fi i fun mi nisisiyi: bikoṣe bẹ̀, emi o fi 


agbara gbà a. 


niwaju Oluwa: nitoriti enia korira ẹbọ Oluwa. 
18 Ṣugbọn Samueli nṣe iranṣẹ niwaju Oluwa, 
o ṣe ọmọde, ti a wò ni efodi ọgbọ. 
18 Pẹlupẹlu iya rẹ̀ da aṣọ ileke penpe fun u, 


218 


a ma mu fun u wá lọdọdun, nigbati o ba bá 
ọkọ rẹ̀ goke wá lati ṣe irubọ ọdun. 

20 Eli sure fun Elkana ati aya rẹ̀ pe ki Oluwa ki 
o ti ara obinrin yi fun ọ ni iru-ọmọ nipa ibere 
na ti o bere lọdọ Oluwa. Nwọn si lọ si ile wọn. 

21 Oluwa si boju wo Hanna, o si loyun, o bi 
ọmọkunrin mẹta ati ọmọbinrin meji. Samueli 
ọmọ na si ndagbà niwaju Oluwa. 

22 Eli si di arugbo gidigidi, o si gbọ gbogbo 
eyi ti awọn ọmọ rẹ̀ ṣe si gbogbo Israeli; ati bi 
nwọn ti ima ba awọn obinrin sùn, ti nwọn ma 
pejọ li ẹnu òna agọ ajọ. 

23 O si wi fun wọn pe, Etiri ti emi fi ngbọ 
iru nkan bẹ̀ si nyin? nitoriti emi ngbọ iṣe 
buburu nyin lati ọdọ gbogbo enia yi Wá. 

24 Bẹkọ, ẹnyin ọmọ mi, nitori ki iṣe ihinrere 
li emi gbQ: ẹnyin mu enia Ọlọrun dẹṣẹ̀. 

25 Bi ẹnikan ba ṣẹ̀ si ẹnikeji, onidajọ yio ṣe 
idajọ rẹ̀: ṣugbọn bi ẹnikan ba ṣẹ̀ sí Oluwa, tani 
yio bẹ̀bẹ fun u? Nwọn kò si fi eti si ohùn baba 
Wọn, nitoriti Oluwa nfẹ pa wọn. 

26 Ọmọ na Samueli ndagba, o si ri ojurere 
lọdọ Oluwa, ati enia pẹlu. 

27 Ẹni Ọlọrun kan tọ Eli Wá, o si wi fun u pe, 
Bayi li Oluwa wi, Gbangba ki emi fi ara hàn ile 
baba rẹ, nigbati nwọn mbẹ ni Egipti ninu ile 
Farao? 

28 Emi ko si yàn a kuro larin gbogbo ẹya Is— 
raeli lati jẹ alufa mi, lati rubọ lori pẹpẹ mi, lati fi 
turari jona, lati wọ efodi niwaju mi, emi si fi 
gbogbo ẹbọ ti ọmọ Israeli ima fi iná sun fun 
idile baba rẹ? 

29 Eṣe ti ẹnyin fi tapa si ẹbọ ati ọrẹ mi, tí 
mo pa li aṣẹ ni ibujoko mi: iwọ si bu ọla fun 
awọn ọmọ rẹ jù mi lọ, ti ẹ si fi gbogbo ayo ẹbọ 
Israeli awọn enia mi mu ara nyin sanra? 

30 Nitorina Oluwa Ọlọrun Israeli wipe, Emi 
ti wi nitotọ pe, ile rẹ ati ile baba rẹ, yio ma rin 
niwaju mi titi: ṣugbọn nisisiyi Oluwa wipe, ki 
a má ri i; awọn ti o bu ọla fun mi li emi o bu 
ọla fun, ati awọn ti kò kà mi si li a o si ṣe 
alaikasi. 

31 Kiye si i, ọjọ wọnni mbọ, ti emi o ke iru rẹ 
kurò, ati iru baba rẹ, kì yio si arugbo kan ninu 
ile rẹ. 

32 Iwọ o ri wahala ti Agọ, ninu gbogbo ọlà ti 
Ọlọrun yio fi fun Israeli: kì yio si si arugbo 
kan ninu ile rẹ lailai. 

33Ọkunrin ti iṣe tirẹ, ẹniti emi kì yio ke kuro 
ni ibi pẹpẹ mi, yio wà lati ma pọn ọ loju, lati ma 
bà ọ ninu jẹ; gbogbo iru ọmọ ile rẹ ni yio kú li 
abò ọjọ wọn. 

34 Eyi li o jẹ àmi fun ọ, ti yio wá si ori ọmọ rẹ 


219 


mejeji, si ori Hlofni ati Finehasi, ni ọjọ kanna li 
awọn mejeji yio kú. 

35 Emi o gbe alufa olododo kan dide, ẹniti 
yio ṣe gẹgẹ bi ifẹ inu mi, ati ọkàn mi; emi o si 
ko ile kan ti yio duro ṣinṣin fun u; yio si ma 
rin niwaju ẹni—ororo mi li ọjọ gbogbo. 

36 Yio si ṣe, olukuluku ẹniti o ba kù ni ile rẹ 
yio wá tẹriba fun u nitori fadaka diẹ, ati nitori 
okele onjẹ, yio si wipe, Jọwọ fi mi sinu ọkan 
ninu iṣẹ awọn alufa, ki emi ki o le ma ri akara 


diẹ jẹ.' 

3 1ỌMỌ na Samueli nṣe iranṣẹ fun Oluwa 
niwaju Eli. Ọrọ Oluwa si ṣọwén lọjọ 

wọnni; ifihàn kò pọ. 

20 si ṣe li akoko na, Eli si dubulẹ ni ipo 
tirẹ̀, oju rẹ̀ bẹrẹ̀ si ṣẹakun, tobẹ ti ko le riran. 

3 Ki itana Ọlọrun to kú ninu tempeli Olu— 
Wa, Samueli dubulẹ nibiti apoti Ọlọrun gbe 
wà, 

4Oluwa pe Samueli: on si dahun pe, Emi ni. 

5 O si sare tọ Eli, o si wipe, Emi ní; nitori tí 
ìwọ pò mi. On wipe, emi kò pẹ: pada lọ 
dubulẹ. O si lọ dubulẹ. 

6 Oluwa si tun np, Samueli. Samueli si 
dide tọ Eli lọ, o si wipe, Emi ni; nitoriti iwọ 
pẹ mi. O si da a lohun, emi kò pẹ̀, ọmọ mi; 
padà lọ dubulẹ. 

7 Samueli ko iti mò Oluwa, bẹni a ko iti fi 
òrọ Oluwa hàn a. 

8 Oluwa si tun Samueli pé lẹkẹta. O si dide 
tọ Eli lọ, o si wipe, Emi ni; nitori iwọ pẹ̀ mi. 
Eli, si mò pe, Oluwa li o npe ọmọ na. 

9 Nitorina Eli wi fun Samueli pe, Lọ dubulẹ: 
yio si ṣe, bi o ba pẹ̀ ọ, ki iwọ si wipe, ma wi, 
Oluwa; nitoriti iranṣẹ rẹ ngbé. Bẹni Samueli 
lọ, o si dubulẹ nipò tirẹ̀. 

10 Oluwa wá, o si duro, o si pẹ̀ bi igbá ti o 
kọja, Samueli, Samueli. Nigbana ni Samueli 
dahun pẹ̀, Ma wi; nitori ti iranṣẹ rẹ ngb6. 

11 Oluwa si wi fun Samueli pe, Kiyesi i, emi 
o ṣe ohun kan ni Israeli, eyi ti yio mu eti 
mejeji olukuluku awọn ti o gbẹ ọ ho. 

12 Li ọjọ na li emi o mu gbogbo ohun ti mo 
ti sọ si ile Eli ṣẹ: nigbati mo ba bẹrẹ, emi o si 
ṣe e de opin. 

13 Nitoriti emi ti Wi fun u pe, emi o san 
ẹsan fun ile Eli titi lai, nitori iwa buburu ti on 
mò, nitori awọn ọmọ rẹ̀ ti sọ ara wọn dì ẹni 
ẹgàn, on kò si da wọn lẹkun. 

14 Nitorina emi ti bura si ile Eli, pe 
ìwa—buburu ile Eli li a kì yio fi ẹbọ tabi ọrẹ 
Wẹ̀nù lailai. 


i. SAMUELI 2—4 


.15 Samueli dubulẹ titi di owurọ, o si ṣi 
ilẹkun ile OLUWA. Samueli si bẹru lati rò 
ifihan na fun Eli. 

16 Nigbana ni Eli pe Samueli, o si Wipe, 
Samueli, ọmọ mi. On si dahun pe, Emi ni. 

17 O si wipe, Kili ohun na ti Oluwa sọ fun 
ọ? emi bẹ ọ máṣe pa a mọ fun mi: ki Ọlọrun ki 
o ṣe bẹ si ọ, ati jù bẹ lọ pẹlu, bi iwọ ba pa 
ohun kan mọ fun mi ninu gbogbo ohun ti o sọ 
fun ọ. 

18 Samueli si rò gbogbo ẹrọ na fun u, kò si 
pa ohun kan mọ fun u. O si wipe, Oluwa ni: 
jẹ ki o ṣe eyi ti o dara li oju rẹ̀. 

19 Samueli ndagba, Oluwa si wà pẹlu rẹ̀, kò 
si jẹ ki ọkan ninu òrọ rẹ̀ wọnni bé silẹ. 

20 Gbogbo. Israeli lati Dani titi o fi de 
Beerṣeba mò pe a ti fi Samueli kalẹ ni woli 
fun Oluwa. 

21 Oluwa si nfi ara hàn a ni Ṣilo: nitoriti 
Oluwa ti fi ara rẹ̀ han fun Samueli ni Ṣilo nipa 
òrọ Oluwa. 


ỌRỌ Samueli si wá si gbogbo Israeli: 

Israeli si jade lọ pade awọn Filistini lati 
jagun, nwọn do si eti Ebeneseri: awọn Filistini 
si do ni Afeki. 

2 Awọn Filistini si tẹ itẹgun lati pade Israeli: 
nigbati nwọn pade ija, awọn Filistini si le Is— 
raeli: nwọn si pa iwọn ẹgbaji ọkunrin ni 
itẹgun ni papa. 

3 Awọn enia si de budo, awọn agbà Israeli 
si Wipe, Nitori kini Oluwa ṣe le wa loni 
niwaju awọn Filistini? Ẹ jẹ ki a mu apoti 
majẹmu Oluwa ti mbẹ ni Ṣilo sọdọ wa, pe, 
nigbati o ba de arin wa, ki o le gba wa kuro 
lọwọ awọn ọta wa. 

4 Bẹli awọn enia si ranṣẹ si Ṣilo, pe ki nwọn 
gbe lati ibẹ wá apoti majẹmu Oluwa awọn 
ọmọ-ogun ẹniti o joko larin awọn kerubu: ati 
awọn ọmọ Eli mejeji, Hofni ati Finehasi, wà 
nibẹ pẹlu apoti majẹmu Ọlọrun. 

5 Nigbati apoti majẹmu Oluwa de budo, 
gbogbo Israeli si ho yẹ̀, tobẹ̀ ti ilẹ mì. 

6 Nigbati awọn Filistini si gbé ohùn ariwo 
na, nwọn si wipe, Ohúin ariwo nla kili eyi ni 
budo awọn Heberu? O si wa ye wọn pe, 
apoti majẹmu Oluwa li o de budo. 

7 Ẹru si ba awọn Filistini, nwọn si wipe, 
Ọlọrun wọ budo. Nwọn si wipe, Awa gbe! 
nitoripe iru nkan bayi kò si ri. 

8A gbe! tani yio gbà wa lọwọ Ọlọrun 
alagbara wọnyi? awọn wọnyi li Ọlọrun ti o fi 
gbogbo ipọnju pọn Egipti loju li aginju. 


Ii. SAMUELI 4—6 

SẸ jẹ alagbara, ẹ ṣe bi ọkunrin, ẹnyin 
Filistini, ki ẹnyin máṣe ẹrú fun awọn Heberu, 
bi nwọn ti nṣe ẹrú nyin ri: Ẹ ṣe bi ọkunrin, ki ẹ 
si ja. 

10 Awọn Filistini si ja, nwọn si lé Israeli, 
nwọn si sa olukuluku sinu ago rẹ̀: ipani si pò 
gidigidi, awọn ẹlẹsẹ ti o ṣubu ninu ogun Is— 
raeli jẹ ẹgbámẹdogun. 

ti Nwọn si gbà apoti ẹri Ọlọrun: ọmọ Eli 
mejeji si kú, Hofni ati Finehasi. 

12Ọkunrin ara Benjamini kan sa lati ogun 
wá o si Wá si Ṣilo lọjọ kanna, ti on ti aṣọ rẹ̀ 
fifaya, ati erupẹ lori rẹ̀. 

13 Nigbati o si de, si wô, Eli joko lori apoti 
kan lẹba ẹòna o nṣọna: nitori aiyà rẹ̀ kò balẹ 
nitori apoti Ọlọrun. Ọkunrin na si wọ ilu lati 
Tohin, gbogbo ilu fi igbe ta. 

14 Eli si gb ohùn igbe na, o sì wipe, Ohùn 
igbe kili eyi? ọkunrin na si yara wá o si rò fun 
Eli. 

15 Eli si dí ẹni ejidilọgọrun ọdun; oju rẹ̀ di 
baibai, kò si le riran. 

16 Ọkunrin na si wi fun Eli pe, Emi li ẹniti o 
ti ogun wá, loni ni mo sa ti ogun na wá; o si bi 
i pe, Eti ri, ọmọ mi? 

17 Ẹniti o mu ihin wá si dahun o si wipe, 
Israeli sa niwaju awọn Filistini, iṣubu na si pọ 
ninu awọn enia, ati awọn ọmọ rẹ mejeji, 
Hofni ati Finehasi si kú, nwọn si gbà apoti 
Ọlọrun. 

18 O sì ṣe, nigbati o darukọ apoti Ọlọrun, o 
ṣubu ṣehin kuro lori apoti lẹba bode, ọrun rẹ̀ 
si ṣẹ, o si kú: nitori o di arugbo tan, o si tobi. 
O si ṣe idajọ Israeli li ogoji ọdun. 

19 Aya ọmọ rẹ̀, obinrin Finehasi, loyun, o si 
sunmọ ọjọ ibi rẹ̀; nigbati o si gbQ ihìn pe a ti 
gbà apoti Ọlọrun, ati pe, baba ọkọ rẹ̀ ati ọkọ 
rẹ̀ kú, o kunlẹ, o si bimọ, nitori obí tẹ̀ ẹ. 

20 1 akoko ikú rẹ̀ awọn obinrin ti o duro tì i si 
wi fun u pe, Má bẹ̀ru; nitoriti iwọ bi 
ọmọkunrin kan. Ko dahun, kò si kà a si. 

21 On si pe ọmọ na ni Ikabodu, wipe, Kò si 
ogo fun Israeli mọ: nitoriti a ti gbà apoti 
Ọlọrun, ati nitori ti baba ọkọ rẹ̀ ati ti ọkọ rẹ̀. 

220 si wipe, Ogo kò si fun Israeli mọ: 


nitoriti a ti gbà apoti Ọlọrun. 
5 1AWỌN Filistini si gbe Apoti Ọlọrun, 
nwọn si mu u lati Ebeneseri wá si Aṣdodu. 
2 Nigbati awọn Filistini gbe apoti Ọlọrun, 
nwọn si gbe e wá si ile Dagoni, nwọn gbe e 
kà ilẹ li ẹba Dagoni. 
3 Nigbati awọn ara Asdodu ji li owurọ ọjọ 


220 


keji, kiye si i, Dagoni ti ṣubu dojubolẹ niwaju 
apoti Oluwa. Nwọn si gbe Dagoni, nwọn si 
tun fi i si ipò rẹ̀. 

4 Nigbati nwọn ji li owurò ọjọ keji, kiyesi i, 
Dagoni ti ṣubu dojubolẹ niwaju apoti Oluwa; 
ati ori Dagoni ati atẹlẹ ọwọ rẹ̀ mejeji ke kuro 
li oju òna; Dagoni ṣa li o kii fun ara rẹ̀. 

5 Nitorina awọn alufa Dagoni, ati gbogbo 
awọn ti ima wá si ile Dagoni, kò si tẹ oju òna 
Dagoni ni Aṣdodu titi di oni. 

6 Ọwé Oluwa si wuwo si ara Aṣdodu, o si 
pa wọn run, o si fi iyọdi pọn wọn loju, ani 
Aṣdodu ati agbegbe rẹ̀. 

7 Nigbati awọn enia Aṣdodu ri pe bẹ̀ li o ri, 
nwọn si wi pe, Apoti Ọlọrun Israeli kì yio ba 
wa gbe: nitoripe ọwé rẹ̀ wuwo si wa, ati si 
Dagoni ọlọrun wa. 

8Nwọn ranṣẹ nitorina, nwọn si pẹ̀ gbogbo 
awọn ijoye Filistini sọdọ wọn, nwọn bere pe, 
Awa o ti ṣe apoti Ọlọrun Israeli si? Nwọn si 
dahun pe, Ẹ jẹ ki a gbe apoti Ọlọrun Israeli lọ si 
Gati. Nwọn si gbe apoti Ọlọrun Israeli na lọ 
sibẹ. 

9 O si ṣe pe, lẹhin igbati nwọn gbe e lọ tan, 
ọwé Oluwa si wà si ilu na pẹlu iparun nla, o si 
pọn awọn enia ilu na loju, ati ọmọde ati agbà, 
nwọn ni iyọdi. 

10 Nitorina nwọn rán apoti Ọlọrun lọ si 
Ekronu. O si ṣe, bi apoti Ọlọrun ti de Ekronu, 
bẹli awọn enia Ekronu kigbe wipe, nwọn gbe 
apoti Ọlọrun Israeli tò ni wá, lati pa wa, ati 
awọn enia Wa. 

ti Bẹni nwọn ranṣẹ, nwọn si pe gbogbo 
ijoye Filistini jọ, nwọn si Wipe, Rán apoti 
Ọlọrun Israeli lọ, ki ẹ si jẹ ki o tun pada lọ si 
ipò rẹ̀, ki o má ba pa Wa, ati awọn enia wa: 
nitoriti ipaiya ikú ti wà ni gbogbo ilu na; ọw 
Ọlọrun si wuwo gidigidi ni ibẹ. 

12 Awọn ọmọkunrin ti kò kú ni a si fi iyọdí 
pọn loju: igbe ilu na si lọ soke ọrun. 


Ô 1APOTI Oluwa wà ni ilẹ awọn Filistini li 
oṣù meje. 


2 Awọn Filistini si pe awọn alufa ati awọn 
alasọtẹlẹ, wipe, Awa o ti ṣe apoti Oluwa si? sọ 
fun wa ohun ti awa o fi rán a lọ si ipò rẹ̀. 

3 Nwọn si wipe, Bi ẹnyin ba rán apoti Ọlọ— 
run Israeli lọ, máṣe rán a lọ lofo; ṣugbọn bi o 
ti wu ki o ri, ẹ ṣe irubọ ẹbi fun u; a o si mu 
nyin lara da, ẹnyin o si mò ohun ti o ṣe ti ọwẹ 
rẹ̀ kò fi kuro li ara nyin. 

4Nwọn wipe, Kini irubọ na ti a o fi fun u? 
Nwọn si dahun pe, Iyọdi wura marun, ati ẹ̀liri 


221 


Wura marun, gẹgẹ bi iye ijoye Filistini: nitori— 
pe ajakalẹ arùn kanna li o wà li ara gbogbo 
nyin, ati awọn ijoye nyin. 

5 Nitorina ẹnyin o ya ere iyọdi nyin, ati ere 
ẹ̀liri nyin ti o bà ilẹ na jẹ; ẹnyin o si fi ogo fun 
Ọlọrun Israeli: bọya yio mu ọwọ rẹ̀ fẹrẹ lara 
nyin, ati lara awọn ọlọrun nyin, ati kuro lori 
ilẹ nyin, 

6 Njẹ etiṣe ti ẹnyin fi se aiya nyin le, bi 
awọn ara Egipti ati Farao ti se aiya wọn le? 
nigbati o ṣiṣẹ iyanu nla larin wọn, nwọn kò ha 
jẹ ki awọn enia na lọ bi? nwọn si lọ. 

7 Nitorina ẹ ṣe kẹkẹ titun kan nisisiyi, ki ẹ 
si mu abo malu meji ti o nfi ọmu fun ọmọ, eyi 
ti kò ti igbà ajaga si ọrun ri, ki ẹ si so o mọ 
kẹkẹ̀ na, ki ẹnyin ki o si mu ọmọ wọn kuro 
lọdọ wọn waá ile. 

8 Ki ẹnyin ki o si gbe apoti Oluwa nì ka ori 
kẹkẹ̀ na, ki ẹnyin ki o si fi ohun elo Wura 
wọnni ti ẹnyin dá fun u nitori ẹbọ ọrẹ irekọja, 
ninu apoti kan li apakan rẹ̀; ki ẹnyin rán a, yio 
si lọ. 

9 Ki ẹ si kiyesi i, bi o ba lọ si Ọna agbegbe 
tirẹ̀ si Betṣemeṣi, a jẹ pe on na li o ṣe wa ni 
buburu yi: ṣugbọn bi kò ba ṣe bẹ̀, nigbana li 
awa o to mò pe, ki iṣe ọwọ rẹ̀ li o lù wa, 
ṣugbọn ẹṣi li o ṣe si Wa. 

10 Awọn ọkunrin na si ṣe bẹ: nwọn si mu 
abo malu meji; ti nfi ọmu fun ọmọ, nwọn si 
dẹ̀ wọn mọ kẹkẹ̀ na, nwọn si se ọmọ wọn mọ 
ile. 

ti Nwọn gbe apoti Oluwa wa lori kẹkẹ na, 
apoti pẹlu ẹ̀liri Wura na, ati ere iyọdí wọn. 

12Awọn abo malu na si lọ tàra si òna 
Betṣemeṣi, nwọn si nke bi nwọn ti nlọ li òna 
opopo, nwọn kò yà si ọtún tabi si osì; awọn 
ijoye Filistini tẹle wọn lọ si agbegbe Betṣemeṣi. 

13 Awọn ara Betṣemeṣi nkore alikama wọn 
li afonifoji: nwọn gbe oju wọn soke, nwọn si 
ri apoti na, nwọn si yò lati ri i. 

14Kẹkẹ̀ na si Wọ inu oko Joṣua, ara 
Betṣemeṣi, o si duro nibẹ, ibi ti okuta nla kan 
gbe wà: nwọn la igi kẹkẹ na, nwọn si fi malu 
wọnni ru ẹbọ sisun si Oluwa. 

15 Awọn ọmọ Lefi si sọ apoti Oluwa na kalẹ, 
ati apoti ti o wà pẹlu rẹ̀, nibiti ohun elo Wura 
wọnni gbe wà, nwọn si fi le ori okuta nla na: 
awọn ọkunrin Betṣemeṣi si ru ẹbọ sisun ati 
ẹbọ si Oluwa li ọjọ na. 

16 Nigbati awọn ijoye Filistini marun si ri i, 
nwọn tun yipada lọ si Ekroni li ọjọ kanna, 

17 Wọnyi ni iyọdi wura ti awọn Filistini dá 
fun irubọ si Oluwa; ọkan ti Aṣdodu, ọkan ti 


i. SAMUELI. 6, 7 
Gasa, ọkan ti Aṣkeloni, ọkan ti Gati, ọkan ti 
Ekroni. 

18 Ẹliri Wura na si ri gẹgẹ bi iye gbogbo ilu 
awọn Filistini ti o jasi ti awọn ijoye marun na, 
ati ilu, ati ilu olodi, ati awọn ileto, titi o fi de 
ibi okuta nla Abeli, lori eyi ti nwọn gbe apoti 
Oluwa kà: okuta eyiti o wà titi di oni ninu oko 
Joṣua ara Betṣemeṣi. 

19 On si pọn awọn ọkunrin Betṣemeṣi loju, 
nitoriti nwọn bẹ inu apoti Oluwa wò, iye wọn 
ti o pa ninu awọn enia na jẹ ẹgbá mẹdọgbọn o 
le adọrin ọkunrin, awọn enia na pohunrere 
ẹkun nitoriti Oluwa fi iparun nla pa ọpò awọn 
enia na run. 

20 Awọn ọkunrin Betṣemeṣi si Wipe, Tani 
yio le duro niWaju Oluwa Ọlọrun mimọ yi? 
ati lọdọ tani yio lọ bi o kuro lọdọ wa? 

21 Nwọn ran awọn onṣẹ si awọn ara Kirjat— 
jearimu wipe, Awọn Filistini mu apoti Oluwa 
Wá; ẹ sọkalẹ wá, ki ẹ gbe e lọ sọdọ nyin. 


1AWỌN ọkunrin Kirjatjearimu wá, nwọn 

gbe apoti Oluwa na, nwọn si mu u Wá si 
ile Abinadabu ti o wà lori oke, nwọn si ya Ele— 
asari ọmọ rẹ̀ si mim lati ma tọju apoti Oluwa. 

20 si ṣe, lati igba ti apoti Oluwa fi wà ni 
Kirjatjearimu, ọjọ na pé; o si jẹ ogun ọdun: 
gbogbo ile Israeli si pohunrere ẹkun si Oluwa. 

3Samueli si sọ fun gbogbo ile Israeli, wipe, 
Bi ẹnyin ba fi gbogbo ọkàn nyin yipada si 
Oluwa, ẹ mu ajeji ọlọrun wọnni, ati Aṣtaroti 
kuro larin nyin, ki ẹnyin ki o si pese ọkàn 
nyin silẹ fun Oluwa, ki ẹ si ma sin on 
nikanṣoṣo: yio si gbà nyin lọwọ Filistini. 

4Awọn ọmọ Israeli si mu Baalimu. ati 
Aṣtaroti kuro, nwọn si sìn Oluwa nikan. 

5 Samueli si wipe, Pe gbogbo Israeli jọ si 
Mispe, emi o si bẹbẹ si Oluwa fun nyin, 

6N Nwọn si pejọ si Mispe, nwọn pọn omi, 
nwọn si tú u silẹ niwaju Oluwa, nwọn gbawẹ 
li ọjọ na, nwọn si wi nibẹ pe, Awa ti dẹṣẹ si 
Oluwa. Samueli si ṣe idajọ awọn ọmọ Israeli 
ni Mispe. 

7 Awọn Filistini si gbé pe, awọn ọmọ Israeli 
pejọ si Mispe, awọn ijoye Filistini si goke tọ 
Israeli lọ. Nigbati awọn ọmọ Israeli gbọ ọ, 
nwọn bẹ̀ru awọn Filistini. 

8 Awọn ọmọ Israeli si wi fun Samueli pe, 
Máṣe dakẹ ati ma ke pe Oluwa Ọlọrun wa fun 
Wa, yio si gbà wa lọwọ awọn Filistini. 

9 Samueli mu ọdọ—agutan kan ti nmu ọmu, 
o si fi i ru ọtọtọ ẹbọ sisun si Oluwa: Samueli si 
ke pe Oluwa fun Israeli; Oluwa si gbọ ọ. 


i. SAMUELI 7—9 


10 Bi Samueli ti nru ẹbọ sisun na lọwọ, 
awọn Filistini si sunmọ Israeli lati ba wọn jà: 
ṣugbọn Oluwa sán árá nla li ọjọ na sori awọn 
Filistini, o si damu wọn, o si pa wọn niwaju 
Israeli. 

ti Awọn ọkunrin Israeli si jade kuro ni 
Mispe, nwọn si le awọn Filistini, nwọn si npa 
Wọn titi nwọn fi de abẹ Betkari. 

12 Samueli si mu okuta kan, o si gbe e kalẹ 
lagbedemeji Mispe ati Seni, o si pe orukọ rẹ̀ 
ni Ebeneseri, wipe: Titi de ihin li Oluwa ràn 
wa lọwọ. 

13 Bẹli a tẹ ori awọn Filistini ba, nwọn kò si 
tun wá si agbegbe Israeli mọ: ọwọ Oluwa si 
wà ni ibi si awọn Filistini, ni gbogbo ọjọ 
Samueli. 

14 Ilu wọnni eyi ti awọn Filistini ti gbà lọwọ 
Israeli ni nwọn si fi fun Israeli, lati Ekroni Wá 
titi o fi de Gati; ati agbegbe rẹ̀, ni Israeli gbà 
silẹ lọwọ awọn Filistini. Irẹpọ si wà larin Is— 
raeli ati awọn Amori. 

15 Samueli ṣe idajọ Israeli ni gbogbo ọjọ rẹ̀. 

16 Lati ọdun de ọdun li on ima lọ yika 
Beteli, ati Gilgali, ati Mispe, on si ṣe idajọ Is- 
Taeli ni gbogbo ibẹ wọnni. 

17 On a si ma yipada si Rama: nibẹ ni ile rẹ̀ 
gbe wà; nibẹ na li on si ṣe idajọ Israeli, o si tẹ 
pẹpẹ nibẹ fun Oluwa. 


TO si ṣe, nigbati Samueli di arugbo, on si 
fi awọn ọmọ rẹ̀ jẹ onidajọ fun Israeli. 

2 Orukọ akọbi rẹ̀ njẹ Joeli; orukọ ekeji rẹ̀ si 
njẹ Abia: nwọn si nṣe onidajọ ni Beerṣeba. 

3 Awọn ọmọ rẹ̀ kò si rin ni ìwa rẹ̀, nwọn si 
ntò erekere lẹhin, nwọn ngbà abẹtẹlẹ, nwọn 
si nyi idajọ po. 

4 Gbogbo awọn agbaà Israeli si ko ara wọn 
jọ, nwọn si tọ Samueli lọ si Rama, 

5Nwọn si wi fun u pe, Kiye si i, iwọ di 
arugbo, awọn ọmọ rẹ kò si rin ni iwa rẹ: njẹ fi 
ẹnikan jẹ ọba fun wa, ki o le ma ṣe idajọ wa, 
bi ti gbogbo orilẹ—ede. 

6Ṣugbọn ohun na buru loju Samueli, nitori 
ti nwọn wipe, Fi ọba fun Wa ki o le ma ṣe 
idajọ wa, Samueli si gbadura si Oluwa. 

7? Oluwa si wi fun Samueli pe, GbỌ ohùn 
awọn enia na ni gbogbo eyi ti nwọn sọ fun ọ: 
nitoripe iwọ ki nwọn kò, ṣugbọn emi ni nwọn 
kò lati jẹ ọba lori wọn. 

B Gẹgẹ bi gbogbo iṣe ti nwọn ṣe lati ọjọ ti 
mo ti mu nwọn jade ti Egipti wá, titi o si fi di 
oni, bi nwọn ti kò mi silẹ, ti nwọn si nsin 
awọn ọlọrun miran, bẹni nwọn ṣe si ọ pẹlu. 


222 


8 Njẹ nitorina gbẹ ohùn wọn: ṣugbọn lẹhin 
igbati iwọ ba ti jẹri si wọn tan, nigbana ni ki 
ìwọ ki o si fi iwà ọba ti yio jẹ lori wọn hàn wọn. 

10 Samueli si sọ gbogbo ẹrọ Oluwa fun 
awọn enia na ti o mbere ọba lọw rẹ̀. 

11 O si wipe, Eyi ni yio ṣe ìwa ọba na ti yio jẹ 
lori nyin: yio mu awọn ọmọkunrin nyin, yio si 
yan wọn fun ara rẹ̀ fun awọn kẹké rẹ̀, ati fun 
ẹlẹṣin rẹ̀, nwọn o si ma sare niwaju kẹkẹ rẹ̀. 

12 Yio si yan olori ẹgbẹgbẹrun fun ara rẹ̀, ati 
olori aradọta; yio si yàn wọn lati ma ro oko rẹ̀, 
ati lati ma kore fun u, ati lati ma ṣe ohun 
elo—ogun rẹ̀, ati ohun elo—kẹkẹ rẹ̀. 

13 On o si mu ninu ọmọbinrin nyin ṣe oliiṣe 
ikunra ôrun didùn, ati ẹniti yio ma ṣe alase, 
ati ẹniti yio ma ṣe akara. 

14 Yio mu ninu oko nyin, ati ninu ọgba ajara 
nyin, ati ninu igi olifi nyin wọnni, ani eyiti o 
dara julọ ninu wọn, yio si fi fun awọn ẹrú rẹ̀. 

15 On o si mu idamẹwa ninu irugbin nyin, 
ati ọgba ajara nyin, yio si fi fun awọn ẹmẹ̀wa 
rẹ̀ ati fun awọn ẹrú rẹ̀. 

16 Yio mu awọn ẹrúkunrin nyin, ati ẹru- 
binrin nyin, ati awọn aṣàyàan ọdọmọkunrin 
nyin, ati awọn kẹtẹkẹtẹ nyin, yio si fi nwọn si 
iṣẹ ara rẹ̀. 

17 On o si mu idamẹwa ninu awọn agutan 
nyin: ẹnyin o si jasi ẹrú rẹ̀. 

18 Ẹnyin o kigbe fun igbala li ọjọ na nitori 
ọba nyin ti ẹnyin o yàn: Oluwa kì yio gbọ ti 
nyin li ọjọ na. 

19 Ṣugbọn awọn enia na kọ lati gbẹ ohùn 
Samueli; nwọn si wipe, bẹkọ; awa o ni ọba 
lori wa; 

20 Ani awa o si dabi gbogbo orilẹ—ẹ̀de; ki 
ọba wa ki o si ma ṣe idajọ Wa, ki o si ma ṣaju 
Wa, ki o si ma ja ogun wa. 

21 Samueli si gbọ gbogbo òrọ awọn enia na, 
o si sọ wọn li eti Oluwa. 

22 Oluwa si wi fun Samueli pe, Gbé ohùn 
Wọn ki o si fi ọba jẹ fun wọn. Samueli sọ fun 
awọn ọmọ Israeli pe. Lọ, olukuluku si ilu rẹ̀. 


1 NJẸ ọkunrin kan ara Benjamini si wà, a 
ma pe orukọ rẹ̀ ni Kiṣi, ọmọ Abeli, ọmọ 
Sesori, ọmọ Bekorati, ọmọ Afia, ara Benjami— 
ni ọkunrin alagbara. 
2On si ni ọmọkunrin kan, ẹniti a np ni 
Saulu, ọdọmọkunrin ti o yàn ti o si ṣe arẹwa, 
kò si si ẹniti o dara ju u lọ ninu gbogbo awọn 
ọmọ Israeli: lati ejika rẹ̀ lọ si oke, o ga jùú 
gbogbo awọn enia na lọ. 
3 Kẹtẹkẹtẹ Kiṣi baba Saulu si nù. Kiṣi si Wi 


223 


fun Saulu ọmọ rẹ̀ pe, Jọwọ mu ọkan ninu 
awọn iranṣẹkunrin pẹlu rẹ ki o si dide lọ wá 
kẹtẹkẹtẹ wọnni. 

4On kọja niha oke Efraimu, o si kọja niha 
ilẹ Saliṣa, ṣugbọn nwọn kò ri wọn: nwọn si 
kọja ni ilẹ Salimu, nwọn kò si si nibẹ; o si kọja 
ni ilẹ Benjamini, nwọn kò si ri wọn. 

5 Nigbati nwọn de ilẹ Sufu, Saulu wi fun 
iranṣẹ—kọnrin rẹ̀ ẹniti o wà lọdọ rẹ̀, pe, Wá, 
jẹ ki a yipada; ki baba mi ki o má ba fi ájò 
awọn kẹtẹkẹtẹ silẹ, ki o si ma kọ ominu ni— 
tori wa. 

60 si wi fun u pe, Kiye si i, ẹni Ọlọrun kan 
Wà ni ilu yi, o si ṣe ọkunrin ọlọla; gbogbo eyi 
ti o ba wi, a si ṣẹ: Wá, ki a lọ si ibẹ̀; bọya yio fi 
òna ti a o gbà hàn wa. 

7 Saulu si wi fun iranṣẹ rẹ̀ pe, Bi awa ba lọ, 
kili awa o mu lọ fun ọkunrin na? nitoripe akara 
tan ni apò wa, ko si si ọrẹ ti a o mu tò ẹni 
Ọlọrun na: kili awa ni? 

8 Iranṣẹ na si da Saulu lohùn wipe, Mo ni 
idamẹrin ṣekeli fadaka lọw, eyi li emi o fun 
ẹni Ọlọrun na, ki o le fi ọna wa hàn wa. 

9 (Ni Israeli latijọ, nigbati ọkunrin kan ba lọ 
bere lọdọ Ọlọrun, bayi ni ima wi, Wá, ẹ jẹ ki a 
lọ sọdọ arina na, nitori ẹni ti a npe ni woli 
nisisiyi, on ni a npe ni arina nigba atijọ ri) 

10 Nigbana ni Saulu wi fun iranṣẹ rẹ̀ pe, 
Iwọ wi rere; wá, jẹ ki a lọ. Bẹni nwọn si lọ si 
ilu na nibiti ẹni Ọlọrun ná gbe wà. 

11 Bi nwọn ti nlọ si oke ilu na, nwọn ri 
awọn wundia ti nlọ fa omi, nwọn bi wọn lere 
wipe, Arina mbẹ nihin bi? 

12 Nwọn si da wọn lohùn, nwọn si wipe, O 
mbẹ; wo o, o mbẹ niwaju nyin: yara nisisiyi 
nitoripe loni li o de ilu; nitoriti ẹbọ mbẹ fun 
awọn enia loni ni ibi giga. 

13 Bi ẹnyin ti nlọ si ilu na, ẹnyin o si ri i, ki 
o to lọ si ibi giga lati jẹun: nitoripe awọn enia 
kì yio jẹun titi on o fi de, nitori on ni yio sure 
si ẹbọ na; lẹhin eyini li awọn ti a pẹ̀ yio to 
jẹun. Ẹ goke lọ nisisiyi; lakoko yi ẹnyin o ri i. 

14 Nwọn goke lọ si ilu na: bi nwọn si ti nwọ 
ilu na, kiye si i, Samueli mbẹ wá pade wọn, 
lati goke lọ si ibi giga na, 

15 Oluwa ti wi leti Samueli ni ijọ kan ki Saulu 
ki o to de, wipe, 

16 Niwoyi ọla emi o ran ọkunrin kan lati ilẹ 
Benjamini wá si ọ, iwọ o si da ororo si i lori ki 
o le jẹ olori—ogun Israeli awọn enia mi, yio si 
gbà awọn enia mi là lọwọ awọn Filistini: 
nitori emi ti bojuwo awọn enia mi, nitoripe 
ẹkun wọn ti de ọdọ mi. 


I. SAMUELI 9, 10 


17 Nigbati Samueli ri Saulu, Oluwa wi fun u 
pe, Wo ọkunrin na ti mo ti sọrọ rẹ̀ fun ọ! on ni 
yio jọba awọn enia mi. 

18 Saulu si sunmọ Samueli li ẹnu—ọna ilu, o 
si wipe, Sọ fun mi, emi bẹ ọ, nibo ni ile arina 
gbe wà? 

193 Samueli da Saulu lohùn o si wipe, emi ni 
arina na: goke lọ siwaju mi ni ibi giga, ẹ o si 
ba mi jẹun loni, li owurò emi o si jẹ ki o lọ, 
gbogbo eyi ti o wà li ọkàn rẹ li emi o sọ fun ọ. 

20 Niti awọn kẹtẹkẹtẹ rẹ ti o ti nù lati iwọn 
ijọ mẹta wá, má fi ọkàn si wọn; nitoriti nwọn 
ti ri wọn. Si tani gbogbo ifẹ, Israeli wà? Ki iṣe 
si ọ ati si ile baba rẹ? 

21 Saulu si dahùn o si wipe, Ara Benjamini 
ki emi iṣe? kekere ninu ẹya Israeli? idile mi 
kò si rẹhìn ninu gbogbo ẹya Benjamini? esi ti 
ṣe ti iwọ sọrọ yi si mi? 

22 Samueli si mu Saulu ati iranṣẹ rẹ̀, o si mu 
wọn wọ inu gbàngàn, o si fun wọn ni ijoko 
lárin awọn agbagba ninu awọn ti a pé, nwọn 
si to ọgbòn enia. 

23 Samueli si wi fun alase pe, Mu ipin ti mo 
ti fi fun ọ wá, eyi ti mo ti sọ fun ọ pe, Ki o fi i 
pamọ sọdọ rẹ. 

24 Alase na si gbe ejika na, ati eyi ti o wà 
lori rẹ̀, o si gbe e kalẹ niwaju Saulu. Samueli 
si wipe, Wo eyi ti a fi silẹ! fà a sọdọ rẹ, ki o si 
ma jẹ: nitoripe titi di isisiyi li ati pa a mọ fun ọ 
lati igbati mo ti wipe, emi ti pe awọn enia na. 
Bẹni Saulu si ba Samueli jẹun li ọjọ na. 

25 Nigbati nwọn sọkalẹ lati ibi giga nì Wá si 
ilu, Samueli si ba Saulu sọrọ lori orule. 

26Nwọn si dide ni kutukutu: o si ṣe, li 
afẹmọjumọ, Samueli si pe Saulu sori orule, 
Wipe, Dide, emi o si ran ọ lọ. Saulu si dide, 
awọn mejeji sì jade, on ati Samueli, si gbangba. 

27 Bi nwọn si ti nsọkalẹ lọ si ipẹkun ilu na, 
Samueli wi fun Saulu pe, Wi fun iranṣẹ ki o 
kọja si iwaju wa, (o si kọja) ṣugbọn ki iwọ ki o 
duro diẹ, ki emi ki o le fi ẹrọ Ọlọrun hàn ọ. 

l 0 1SAMUELI si mu igo ororo, o si tu u 

si i li ori, o si fi ẹnu kò o li ẹnu, o si 
wipe, Kò ṣepe nitoriti Oluwa ti fi ororo yàn ọ 
li olori ini rẹ̀? 

2 Nigbati iwọ ba lọ kuro lọdọ mi loni, iwọ o 
ri ọkunrin meji li ẹba iboji Rakeli li agbegbe 
Benjamini, ni Selsa; nwọn o si wi fun ọ pe, 
Nwọn ti ri awọn kẹtẹkẹtẹ ti iwọ ti jade lọ 
ìwá: si Ww6, baba rẹ ti fi ọran ti kẹtẹkẹtẹ silẹ, o 
si kọ ominu nitori rẹ wipe, Kili emi o ṣe niti 
ọmọ mi? 


Ii. SAMUELI 10,411 

3 Iwọ o si kọja lati ibẹ lọ, iwọ o si de pẹtẹlẹ 
Tabori, nibẹ li ọkunrin mẹta ti nlọ sọdọ 
Ọlọrun ni Beteli yio pade rẹ, ọkan yio mu, 
ọmọ ewurẹ mẹta lọwọ, ekeji yio mu iṣù akara 
mẹta, ati ẹkẹta yio mu igo ọti—Wwaini. 

4 Nwọn o si ki ọ, nwọn o si fi iṣù akara meji 
fun ọ; iwọ o si gbà a lọwọ wọn. 

5 Lẹhin eyini iwọ o wá si oke Ọlọrun, nibiti 
ẹgbẹ ogun awọn Filistini wà; yio si ṣe, nigbati 
ìwọ ba de ilu na, iwọ o si pade ẹgbẹ woli ti yio 
ma sọkalẹ lati ibi giga nì wá; nwọn o si ni 
psalteri, ati tabreti, ati fẹ̀re, ati harpu niwaju 
wọn, nwọn o si ma sọtẹlẹ. 

6 Ẹmi Oluwa yio si bà le ọ, iwọ o si ma ba 
wọn sọtẹlẹ, iwọ o si di ẹlomiran. 

7 Yio si ri bẹ, nigbati àmi wọnyi ba de si ọ, 
ṣe fun ara rẹ ohun gbogbo ti ọwọ rẹ ba ri lati 
ṣe, nitoriti Ọlọrun wà pẹlu rẹ. 

8Iwọ o si ṣaju mi sọkalẹ lọ si Gilgali, si kiye 
si i, emi o sọkalẹ tọ ọ wá, lati rubọ sisun, ati lati 
ru ẹbọ irẹpò: ni ijọ meje ni iwọ o duro, titi emi 
o fi tò ọ wá, emi o si fi ohun ti iwọ o ṣe han ọ. 

SO si ri bẹ̀ pe, nigbati o yi ẹhin rẹ̀ pada lati 
lọ kuro lọdọ Samueli, Ọlọrun si fun u li ọkàn 
miran: gbogbo àmi wọnni si ṣẹ li ọjọ na. 

10 Nigbati nwọn si de ibẹ si oke na, si kiye 
si i, ẹgbẹ awọn woli pade rẹ̀, Ẹmi Ọlọrun si bà 
le e, on si sọtẹle larin wọn. 

ti O si ṣe, nigbati gbogbo awọn ti o mò ọ ri 
pe o nsọtẹlẹ larin awọn woli, awọn enia si 
nwi fun ara wọn pe, Kili eyi ti o de si ọmọ 
Kiṣi? Saulu wà ninu awọn woli pẹlu? 

12 Ẹnikan lati ibẹ na wá si dahùn, o si wipe, 
ṣugbọn tani baba wọn? Bẹli o si wà li owe, 
Saulu wà ninu awọn woli pẹlu? 

13 Nigbati o sọtẹlẹ tan, o si lọ si ibi giga nì. 

14 Arakunrin Saulu kan si wi fun u ati fun 
iranṣẹ rẹ̀ pe, Nibo li ẹnyin ti lọ? On si wipe, 
lati wá awọn kẹtẹkẹtẹ ni: nigbati awa ri pe 
nwọn kò si nibi kan, awa si tọ Samueli lọ. 

15 Arakunrin Saulu na si wipe, Sọ fun mi, 
emi bẹ̀ ọ, ohun ti Samueli wi fun ọ. 

16 Saulu si wi fun arakunrin rẹ̀ pe, On ti sọ 
fun wa dajudaju pe, nwọn ti ri awọn kẹtẹkẹtẹ 
ná. Ṣugbọn òran ijọba ti Samueli sọ, on kò sọ 
fun u. 

17 Samueli si pe gbogbo enia jọ siwaju Olu— 
wa ni Mispe. 

180 si wi fun awọn ọmọ Israeli pe, Bayi li 
Oluwa Ọlọrun Israeli wi, Emi mu Israeli goke 
ti Egipti wá, mo si gbà nyin kuro lọwọ awọn 
ara Egipti, ati kuro lọwọ gbogbo ijọba wọnni 
ti o pọn nyin loju. 


224. 


18 Ẹnyin si kò Ọlọrun nyin loni, ẹniti on 
tikara rẹ̀ ti gbà nyin kuro lọw gbogbo awọn 
ọta nyin, ati gbogbo wahala nyin; ẹnyin si ti Wi 
fun u pe, Bẹkọ, ṣugbọn awa nfẹ ki o fi ẹnikan 
jọba lori wa. Nisisiyi ẹ duro niwaju Oluwa nipa 
ẹyà nyin, ati nipa ẹgbẹgbẹrun nyin. 

20 Samueli si mu ki gbogbo ẹya Israeli sun— 
mọ tosi, a si mu ẹya Benjamini. 

21On si mu ki ẹya Benjamini sunmọ tosi 
nipa idile wọn, a mu idile Matri, a si mu Sau- 
lu ọmọ Kiṣi: nigbati nwọn si wá a kiri, nwọn 
kò si ri i. 

22 Nitorina nwọn si tun bere lọdọ Oluwa 
sibẹ bi ọkunrin na yio wá ibẹ̀. Oluwa si dahùn 
wipe, W6O, o pa ara rẹ̀ mọ lárin ohun—elò. 

23 Nwọn sare, nwọn si mu u lati ibẹ̀ wá: 
nigbati o si duro larin awọn enia na, o si ga jù 
gbogbo wọn lọ lati ejika rẹ̀ soke. 

24 Samueli si wi fun gbogbo awọn enia na 
pe, Ẹnyin kò ri ẹniti Oluwa yàn fun ara rẹ̀, pe, 
ko si ẹniti o dabi rẹ̀ ninu gbogbo enia na? 
Gbogbo enia si ho ye, nwọn si wipe, Ki Ọba ki 
o pẹ! 

25 Samueli si sọ ìwa ijọba fun awọn enia na. 
O si kọ ọ sinu iwe, o si fi i siwaju Oluwa. 
Samueli si rán gbogbo enia na lọ, olukuluku si 
ile rẹ̀. 

26 Saulu pẹlu si lọ si ile rẹ̀ si Gibea; ẹgbẹ 
awọn alagbara ọkunrin si ba a lọ, ọkàn awọn 
ẹniti Ọlọrun t6. 

27 Ṣugbọn awọn ọmọ Beliali wipe, Ọkunrin 
yi yio ti ṣe gbà wa? Nwọn kẹgàn rẹ̀, nwọn ko 


si mu ọrẹ wá fun u. On si dakẹ. 
l l 1 NAHAṢI ara Ammoni si goke Wá, o 
si do ti Jabeṣi—Gileadi: gbogbo ọkun— 
rin Jabeṣi si wi fun Nahaṣi, pe, Ba wa da ma— 
jẹmu, awa o si ma sìn ọ. 

2 Nahaṣi ara Ammoni na si da wọn lohùn 
pe, Nipa bayi li emi o fi ba nyin da majẹmu, 
nipa yiyọ gbogbo oju ọtun nyin kuro, emi o si 
fi i ṣe ẹlẹyà li oju gbogbo Israeli. 

3 Awọn agba Jabeṣi si wi fun u pe, Fun wa li 
ayé ni ijọ meje, awa o si ran onṣẹ si gbogbo 
agbegbe Israeli bi ko ba si ẹniti yio gbà Wa, 
awa o si jade tọ ọ wá. 

4 Awọn iranṣẹ na si wá si Gibea ti Saulu, 
nwọn rohìn na li eti awọn enia: gbogbo enia 
na si gbe ohùn Wọn soke, nwọn si sọkun. 

5 Si kiye si i, Saulu bò wá ile lẹhin ọwọ 
malu lati papa wá; Saulu si wipe, Eṣe awọn 
enia ti nwọn fi nsọkun? Nwọn si sọ òrọ awọn 
ọkunrin Jabeṣi fun u. 


225 


6 Ẹmi Ọlọrun si bà le Saulu nigbati o gbọ 
òrọ wọnni, inu rẹ̀ si ru pipọ. 

7O si mu malu meji, o rẹ̀ wọn wẹwẹ, o si 
ran wọn si gbogbo agbegbe Israeli nipa ọwọ 
awọn onṣẹ na, wipe, Ẹnikẹni ti o Wu ki o ṣe ti 
ko ba tọ Saulu ati Samueli lẹhin, bẹ̀ gẹgẹ li a o 
ṣe si malu rẹ̀. Ibẹ̀ru Oluwa si mu awọn enia 
na, nwọn si jade bi enia kanṣoṣo. 

80 si kà wọn ni Beseki, awọn ọmọ Israeli 
si jẹ ọkẹ mẹdogun enia; awọn ọkunrin Juda si 
jẹ ẹgbá mẹdogun. 

8 Nwọn si wi fun awọn iranṣẹ na ti o ti Wá 
pe, Bayi ni ki ẹ wi fun awọn ọkunrin 
Jabeṣi—Gileadi; Li ọla, lakoko igbati oòrùn ba 
mu, ẹnyin o ni iranlọwọ. Awọn onṣẹ na Wá, 
nwọn rò o fun awọn ọkunrin Jabeṣi; nwọn si 
yọ. 

10 Nitorina awọn ọkunrin Jabeṣi wi pe, lọla 
awa o jade tọ nyin Wá, ẹnyin o si fi Wa, ṣe bi 
gbogbo eyi ti o tọ loju nyin. 

ti O si ri bẹ lọla na, Saulu si ya awọn enia 
na si ẹgbẹ mẹta; nwọn si wá árin ogun na ni 
iṣọ owurò, nwọn si pa awọn ara Ammoni titi 
o fi di igba imoru ọjọ: o si ṣe awọn iyoku fọn— 
ka, tobẹ ti meji wọn ko kù ni ibi kan. 

12 Awọn enia na si wi fun Samueli, pe, Tani 
Wipe, Saulu yio ha jọba lori wa? mu awọn 
ọkunrin na wá, a o si pa wọn. 

13 Saulu si wi pe, a kì yio pa ẹnikẹni loni yi; 
nitoripe loni li Oluwa ṣiṣẹ igbala ni Israeli. 

14 Nigbana ni Samueli wi fun awọn enia na 
pe, Wá, ki a lọ si Gilgali, ki a le tun ijọba na ṣe 
nibẹ. 

15 Gbogbo enia na si lọ si Gilgali; nibẹ ni 
nwọn gbe fi Saulu jọba niwaju Oluwa ni Gil— 
gali: nibẹ ni nwọn gbe ru ẹbọ irẹpò niwaju 
Oluwa; nibẹ ni Saulu ati gbogbo awọn ọkun— 


rin Israeli si yọ ayò nlanla. 

l 2 1SAMUELI wi fun gbogbo Israeli pe, 
Kiye si i, emi ti gbẹ ohùn nyin, ninu 

gbogbo eyi ti ẹnyin wi fun mi, emi si ti fi 

ẹnikan jọba lori nyin. 

2 Si wô, nisisiyi, ọba na nrìn niwaju nyin: 
emi si ti di arugbo, mo si hewu; si W6, awọn 
ọmọ mi si mbẹ lọdọ nyin: emi ti nrìn niwaju 
nyìn lati igba ewe mi wá titi o fi di oni yi. 

3 Wô, emi ni, jẹri si mi niwaju Oluwa, ati 
niwaju ẹni ami—ororo rẹ̀: malu tani mo gbà 
ri? tabi kẹtẹkẹtẹ tani mo gbà ri? tani mo rẹjẹ 
ri? tani mo jẹ ni ìya ri? tabi lọwọ tali emi gbà 
owo abẹtẹlẹ kan ri lati fi bo ara mi loju? emi o 
si sán pada fun nyin. 


Ii. SAMUELI 11, 12 
4Nwọn si wipe, Iwọ kò rẹ̀ wa jẹ ri, bẹni 
iwọ kò jẹ ni ni ìya ri, bẹni iwọ ko gbà nkan 
lọwọ ẹnikẹni wa ri. 

50 si wi fun wọn pe, Oluwa li ẹlẹri si nyin, 
ati ẹni ami—ororo rẹ̀ ni ẹlẹri loni pe, ẹnyin kò 
Tí nkan lọwọ mi. Nwọn si dahùn wipe, On li 
ẹlẹri. 

6 Samueli si wi fun awọn enia na pe, Oluwa 
li ẹniti o ti yan Mose ati Aaroni, on li ẹni ti o 
si mu awọn baba nyin goke ti ilẹ Egipti wá. 

7 Njẹ nisisiyi ẹ duro jẹ, ki emi ki o le ba 
nyin sòrọ niwaju Oluwa niti gbogbo iṣẹ ododo 
Oluwa, eyi ti on ti ṣe fun nyin ati fun awọn 
baba nyin. 

8 Nigbati Jakobu wá si Egipti, ti awọn baba 
kigbe pe Oluwa, Oluwa si rán Mose ati Aaro— 
ni, awọn ẹniti o mu awọn baba nyin ti ilẹ 
Egypti jade wá, o si mu wọn joko nihinyi. 

98 Nwọn si gbagbe Oluwa Ọlọrun wọn, o si 
tà wọn si ọwọ Sisera, olori ogun Hasori, ati si 
ỌW9 awọn Filistini, ati si ọwọ ọba Moabu, 
nwọn si ba wọn jà. 

10Nwọn si kigbe pe Oluwa, nwọn si wipe, 
Awa ti dẹsẹ̀, nitoripe awa ti kò Oluwa silẹ, awa 
si ti nsin Baalimu ati Aṣtaroti: ṣugbọn nisisiyi, 
gba wa lọwọ awọn ọta wa, awa o si sìn ọ. 

ti Oluwa si ran Jerubbaali, ati Bedani, ati 
Jefta ati Samueli, nwọn si gbà nyin lọwọ awọn 
ọta nyin niha gbogbo, ẹnyin si joko li alafia. 

12 Nigbati ẹnyin si ri pe Nahaṣi ọba awọn 
ọmọ Ammoni tò nyin wá, ẹnyin wi fun mi pe, 
Bẹ̀kọ, ṣugbọn ọba yio jẹ lori wa: nigbati 
Oluwa Ọlọrun nyin jẹ ọba nyin. 

13 Njẹ nisisiyi wo ọba na ti ẹnyin yàn, ati ti 
ẹnyin fẹ, kiye si i, Oluwa fi ọba jẹ fun nyin. 

14 Bi ẹnyin ba bẹ̀ru Oluwa, ti ẹnyin si sin i, 
ti ẹnyin si gbọ ohùn rẹ̀, ti ẹnyin ko si tapa si 
òrọ Oluwa, ẹnyin ati ọba nyin ti o jẹ lori nyin 
yio ma wà lẹhin Oluwa Ọlọrun nyin. 

15 Ṣugbọn bi ẹnyin ko ba gbà ohun Oluwa 
gbọ, ti ẹ ba si tàpá si ọrọ Oluwa, ọwọ Oluwa 
yio wà lara nyin si ibi, bi o ti wà lara baba nyin. 

16 Nitorina nisisiyi ẹ duro ki ẹ si wo nkan 
nla yi, ti Oluwa yio ṣe li oju nyin. 

17Oni ki ọjọ ikore ọka bi? emi o kepe 
Oluwa, yio si ran ara ati ojò; ẹnyin o si mò, 
ẹnyin o si ri pe iwabuburu nyin pò, ti ẹnyin ṣe 
li oju Oluwa ni bibere ọba fun ara nyin. 

18 Samueli si kepe Oluwa, Oluwa si ran ara 
ati ojò ni ọjọ na: gbogbo enia si bẹru Oluwa 
pupọ ati Samueli. 

198 Gbogbo enia si wi fun Samueli pe, Gba— 
dura si Oluwa Ọlọrun rẹ fun awọn iranṣẹ rẹ, 


i. SAMUELI 12—14 


ki awa ki o má ba kú: nitori ti awa ti fi bubu— 
ru yi kun gbogbo ẹṣẹ wa ni bibere ọba fun 
ara wa. 

20 Samueli si wi fun awọn enia na pe, Ẹ má 
bẹ̀ru: ẹnyin ti ṣe gbogbo buburu yi: sibẹ ẹ má 
pada lẹhin Oluwa, ẹ ma fi gbogbo ọkàn nyin 
sin Oluwa. 

21Ẹ máṣe yipada; nitori yio jasi itẹle ohun 
asan lẹhin, eyi ti kì yio ni ere; bẹni kì yio si 
gbanila; nitori asan ni nwọn. 

22 Nitoriti Oluwa kì yio kò awọn enia rẹ̀ silẹ 
nitori orukọ rẹ̀ nla: nitoripe o wu Oluwa lati fi 
nyin ṣe enia rẹ̀. 

23 Pẹlupẹlu bi o ṣe ti emi ni, ki a má ri i pe 
emi si dẹṣẹ̀ si Oluwa ni didẹkun gbadura fun 
nyin: emi o si kẹ nyin li ọna rere ati titọ. 

24 Ṣugbọn ẹ bẹ̀ru Oluwa, ki ẹ si fi gbogbo 
ọkàn nyin sin i lododo: njẹ, ẹ ronu ohun 
nlanla ti o ṣe fun nyin. 

25 Ṣugbọn bi ẹnyin ba hu ìwa buburu sibẹ, 


ẹnyin o ṣegbé t'ẹnyin t'ọba nyin. 
l 3 1SAULU jọba li ọdun kan; nigbati o 
si jọba ọdun meji lori Israeli, 

2Saulu si yan ẹgbẹdogun ọmọkunrin fun 
ara rẹ̀ ni Israeli; ẹgbá si wà lọdọ Saulu ni 
Mikmaṣi ati li oke—nla Beteli; ẹgbẹrun si wà 
lọdọ Jonatani ni Gibea ti Benjamini; o si rán 
awọn enia ti o kù olukuluku si agọ rẹ̀. 

3 Jonatani si pa ẹgbẹ ogun awọn Filistini ti o 
Wà ninu ile olodi ni Geba, awọn Filistini si 
gbọ. Saulu fun ipe yi gbogbo ilẹ na ka, wipe, 
Jẹ ki awọn Heberu gbọ. 

4 Gbogbo Israeli si gbẹ pe Saulu pa ẹgbẹ 
ogun awọn Filistini, Israeli si di irira fun awọn 
Filistini. Awọn enia na si pejọ lẹhin Saulu lati 
lọ si Gilgali. 

5 Awọn Filistini kò ara wọn jọ lati ba Israeli 
jà, ẹgbá—mẹdogun kẹkẹ, ẹgbaáta ọkunrin ẹlẹṣin, 
enia si pò bi yanrin leti okun; nwọn si goke, 
nwọn do ni Mikmaṣi ni iha ila orun Bet—Afeni. 

6 Awọn ọkunrin Israeli si ri pe, nwọn wà 
ninu ipọnju (nitoripe awọn enia na wà ninu 
ìhamọ) nigbana ni awọn enia na fi ara pamọ 
ninu iho, ati ninu panti, ninu apata, ni ibi 
giga, ati ninu kanga gbigbẹ. 

7Omiran ninu awọn Heberu goke odo 
Jordani si ilẹ Gadi ati Gileadi. Bi o ṣe ti Saulu, 
on wà ni Gilgali sibẹ, gbogbo enia na si 
nwariri lẹhin rẹ̀. 

80 si duro ni ijọ meje, de akoko ti Samueli 
dá fun u; ṣugbọn Samueli kò wá si Gilgali, 
awọn enia si tuka kuro li ọdọ rẹ̀. 


226 


8 Saulu si wipe, Mu ẹbọ sisun ati ẹbọ irẹpò 
na fun mi wá, o si ru ẹbọ sisun na. 

100 si ṣe, bi o ti ṣe ẹbọ ọrẹ ati ẹbọ sisun 
wọnni pari, si kiye si i, Samueli de; Saulu si 
jade lati lọ pade rẹ̀, ki o le ki i. 

11 Samueli si bi i pe, Kini iwọ ṣe yi? Saulu si 
dahùn pe, Nitoriti emi ri pe awọn enia na ntuka 
kuro lọdọ mi, iwọ kò si Wá li akoko ọjọ ti o dá, 
awọn Filistini si ko ara wọn jọ ni Mikmaṣi. 

12 Nitorina li emi ṣe wipe, Nisisiyi li awọn 
Filistini yio sọkalẹ tọ mi wá si Gilgali, bẹli emi 
ko iti tù Oluwa loju; emi si tì ara mi si i, mo si 
ru ẹbọ sisun na. 

13 Samueli si wi fun Saulu pe, iwọ kò hu 
ìwà ọlọgbén: iwọ ko pa ofin Oluwa Ọlọrun rẹ 
mọ, ti on ti pa li aṣẹ fun ọ: nitori nisisiyi li 
Oluwa iba fi idi ijọba rẹ kalẹ̀ lori Israeli lailai. 
Oluwa ti wá fun ara rẹ̀ ọkunrin ti o wù u li 
ọkàn rẹ̀, Oluwa paṣẹ fun u ki o ṣe olori fun 
awọn enia rẹ̀, nitoripe iwọ kò pa aṣẹ ti Oluwa 
fi fun ọ mọ. 

15 Samueli si dide, o si lọ lati Gilgali si Gi— 
bea ti Benjamini. Saulu si ka awọn enia ti o 
Wà lọdọ rẹ̀, o jẹ iwòn ẹgbẹta ọkunrin. 

16 Saulu, ati Jonatani ọmọ rẹ̀, ati awọn enia na 
ti o wà lọdọ wọn si joko ni Gibea ti Benjamini, 
ṣugbọn awọn Filistini do ni Mikmaṣi. 

17Ẹgbẹ awọn onisùmọmi mẹta jade ni 
ibudo awọn Filistini: ẹgbẹ kan gbà òna ti 
Ofra, si ilẹ Ṣuali. 

18 Ẹgbẹ kan si gba ọna Bet—horoni: ati ẹgbẹ 
kan si gbà òna agbegbe nì ti o kọju si afonifoji 
Seboimu ti o wà ni iha iju. 

19 Kò si alagbẹdẹ ninu gbogbo ilẹ Israeli: 
nitori ti awọn Filistini wipe, Ki awọn Heberu 
ki o má ba rọ idà tabi òkọ. 

20 Ṣugbọn gbogbo Israeli a ma tò awọn 
Filistini lọ, olukuluku lati pén doje rẹ̀, ati ọkọ 
rẹ̀, ati ake rẹ̀, ati Òṣọ rẹ̀. 

21Ṣugbọn nwọn ni ayùn fun ẹ̀ṣọ, ati fun 
òkọ, ati fun òya-irin ti ilẹ, ati fun áke, ati lati 
pọn irin ọpa oluṣọ malu. 

22 Bẹli o si ṣe li ọjọ ijà, ti a kò ri idà, tabi òkọ 
lọwọ ẹnikẹni ninu awọn enia ti o wà lọdọ 
Saulu ati Jonatani; lọdọ Saulu ati Jonatani ọmọ 
rẹ̀ li a ri. 

23 Awọn ọmọ-ogun Filistini jade lọ si ikọja 


Mikmaṣi. 
l 4 1O si ṣe li ọjọ kan, Jonatani ọmọ Sa— 
ulu si wi fun ọdọmọkunrin ti o nru 
ihamọra rẹ̀, pe, Wá, jẹ ki a rekọja lọ si ibudo— 


227 


ogun awọn Filistini ti o wà niha keji. Ṣugbọn 
on kò sọ fun baba rẹ̀. 

2 Saulu si duro ni iha ipinlẹ Gibea labẹ igi 
ìbo eyi ti o wà ni Migronu: awọn enia ti o wà 
lọdọ rẹ̀ to iwọn ẹgbẹta ọkunrin. 

3 Ahia ọmọ Ahitubu, arakunrin. Ikabodu 
ọmọ Finehasi, ọmọ Eli, alufa Oluwa ni Ṣilo, ti 
nwò Efodu. Awọn enia na kò si mò pe Jonata— 
ni ti lọ. 

4 Larin meji òna wọnni, eyi ti Jonatani ti 
nwá lati lọ si ile ọmọ—ogun olodi ti Filistini, 
okuta mimú kan wà li apa kan, okuta mímú 
kan si wà li apa keji: orukọ ekini si njẹ Bosesi, 
orukọ ekeji si njẹ Sene. 

5 Ṣonṣo okuta ọkan wà ni ariwa kọju si 
Mikmaṣi, ti ekeji si wà ni gusù niwaju Gibea. 

6 Jonatani wi fun ọdọmọdekunrin ti o rù 
ihamọra rẹ̀ pe, Wá, si jẹ ki a lọ si budo—ogun 
awọn alaikọla yi: bọya Oluwa yio ṣiṣẹ fun wa: 
nitoripe kò si idiwọ fun Oluwa lati fi pipọ tabi 
diẹ gba là. 

7Ẹniti o rù ihamọra rẹ̀ na wi fun u pe, Ṣe 
gbogbo eyi ti o mbẹ li ọkàn rẹ: ṣe bi o ti té li 
ọkàn rẹ; w6, emi wà pẹlu rẹ gẹgẹ bi ti ọkàn rẹ. 

8 Jonatani si wi pe, Kiye si i, awa o rekọja 
sọdọ awọn ọkunrin wọnyi, a o si fi ara wa hàn 
fun wọn. 

8 Bi nwọn ba wi fun wa pe, Ẹ duro titi awa 
o fi tò nyin wá; awa o si duro, awa kì yio si 
goke tò wọn lọ. 

10 Ṣugbọn bi nwọn ba wi pe, Goke tò wa 
wá; a o si goke lọ: nitori pe Oluwa ti fi wọn le 
wa lọwọ; eyi ni o si jẹ àmi fun wa. 

ti Awọn mejeji fi ara wọn hàn fun ogun 
Filistini: awọn Filistini si wipe, Wo, awọn 
Heberu ti inu iho Wọn jade wá, nibiti nwọn ti 
fi ara pamọ si. 

12 Awọn ọkunrin ile olodi na si da Jonatani 
ati ẹniti o rù ihamọra rẹ̀ lohùn, nwọn si wipe, 
Goke tò wa wá, awa o si fi nkan hàn nyin; 
Jonatani si wi fun ẹniti o rù ihamọra rẹ̀ pe, 
Ma tò mi lẹhìn; nitoripe Oluwa ti fi wọn le 
awọn enia Israeli lọwọ. 

13 Jonatani rakò goke, ati ẹniti o rù ihamọra 
rẹ̀ lẹhin rẹ̀; awọn Filistini si subu niwaju 
Jonatani; ati ẹniti o rù ihamọra rẹ̀ npa lẹhin rẹ̀. 

14 Pipa ikini, eyi ti Jonatani ati ẹniti o rù 
ihamọra rẹ̀ ṣe, o jasi iwọn ogún ọkunrin ninu 
abọ iṣẹko kan ti malu meji iba tú. 

15 Ibẹ̀ru si wà ninu ogun na, ni pápá, ati 
ninu gbogbo awọn enia na; ile ọmọ—ogun 
olodi, ati awọn ti iko ikogun, awọn pẹlu bẹ̀ru; 
ilẹ sì mi: bẹli o si jasi ọwáriri nlanla. 


i. SAMUELI. 14 
16 Awọn ọkunrin ti nṣọna fun Saulu ni Gibea 
ti Benjamini wò; nwọn si ri ọpọlọpọ awọn enia 
na tuka, nwọn si npa ara wọn bi nwọn ti nlọ. 

17 Saulu si wi fun awọn enia ti o wà lọdọ rẹ̀ 
pe, Njẹ ẹ kà awọn enia na ki ẹ si mò ẹniti o 
jade kuro ninu wa. Nwọn si kà, si kiye si i, 
Jonatani ati ẹniti o rù ihamọra rẹ̀ kò si si. 

18 Saulu si wi fun Ahia pe, Gbe apoti Ọlọ— 
run na Wá nihinyi. Nitoripe apoti Ọlọrun wà 
lọdọ awọn ọmọ Israeli li akokò na. 

180 si ṣe, bi Saulu ti mba alufa na sọrọ, 
ariwo ti o wà ni budo awọn Filistini si npò si 
i: Saulu si wi fun alufa na pe, dawọ duro. 

20 Saulu ati gbogbo enia ti o wà lọdọ rẹ̀ ko 
ara wọn jọ pò, nwọn wá si oju ija: kiye si i, ida 
olukuluku si wà li ara ọmọnikeji rẹ̀, rudurudu 
na si pò gidigidi. 

21 Pẹlupẹlu awọn Heberu ti o wà lọdọ awọn 
Filistini nigba atijọ, ti o si ti goke ba wọn lọ si 
budo lati ilu ti o wà yikakiri, awọn na pẹlu si 
yipada lati dapò mọ awọn Israeli ti o wà lọdọ 
Saulu ati Jonatani. 

22 Bẹ gẹgẹ nigbati gbogbo awọn ọkunrin 
Israeli ti o ti pa ara wọn mọ ninu okenla 
Efraimu gbọ pe awọn Filistini sa, awọn na 
pẹlu tẹle wọn lẹhin kikan ni ijà na. 

23 Bẹli Oluwa si gbà Israeli là lọjọ na: ija na 
si rekọja si Bet—afeni. 

24 Awọn ọkunrin Israeli si ri ipọnju gidigidi 
ni ijọ na: nitoriti Saulu fi awọn enia na bu pe, 
Ifibu ni fun ẹniti o jẹ onjẹ titi di alẹ titi emi o 
si fi gbẹsan lara awọn ọta mi. Bẹni kò si 
ẹnikan ninu awọn enia na ti o fi ẹnu kan onjẹ. 

25 Gbogbo awọn ara ilẹ na si de igbo kan, 
oyin sì wà lori ilẹ na. 

26 Nigbati awọn enia si wọ inu igbo na, si 
kiye si i oyin na nkán; ṣugbọn kò si ẹnikan ti o 
mu ọwọ rẹ̀ re ẹnu rẹ̀: nitoripe awọn enia bẹ̀ru 
ifibu na. 

27 Ṣugbọn Jonatani kò gbọ nigbati baba rẹ̀ fi 
ifibu kilọ fun awọn enia na: o si tẹ ori ọpa ti 
mbẹ lọwọ rẹ̀ bọ afara oyin na, o si fi i si ẹnu 
rẹ̀, oju rẹ̀ mejeji si walẹ. 

28 Nigbana li ọkan ninu awọn enia na 
dahùn wipe, baba rẹ ti fi ifibu kilọ fun awọn 
enia na, pe, ifibu li ọkunrin na ti o jẹ onjẹ li 
oni. Arẹ̀ si mu awọn enia na. 

28 Nigbana ni Jonatani wipe, baba mi yọ ilu 
li ẹnu, sa wo bi oju mi ti Walẹ, nitori ti emi tọ 
diẹ wò ninu oyin yi. 

30 A! nitotọ, ibaṣepe awọn enia na ti jẹ ninu 
ikogun awọn ọta wọn ti nwọn ri, pipa awọn 
Filistini iba ti pọ to? 


i. SAMUELI. 14, 15 


31 Nwọn pa ninu awọn Filistini li ọjọ na, 
lati Mikmaṣi de Aijaloni: o si rẹ̀ awọn enia na 
gidigidi. 

32 Awọn enia sare si ikogun na, nwọn si mu 
agutan, ati malu, ati ọmọ—malu, nwọn si pa 
Wọn sori ilẹ: awọn enia na si jẹ wọn t'ẹjẹ t'ẹjẹ. 

33 Nigbana ni nwọn wi fun Saulu pe, kiye si 
i, awọn enia na dẹ̀ṣẹ si Oluwa, li eyi ti nwọn 
jẹ ẹjẹ. On si wipe, Ẹnyin ṣẹ̀ kọja: yi okuta nla 
fun mi wá loni. 

34 Saulu si Wipe, Ẹ tu ara nyin ka sarin 
awọn enia na ki ẹ si wi fun wọn pe, Ki oluku— 
luku ọkunrin mu malu tirẹ̀ tọ mi Wá, ati olu— 
kuluku ọkunrin agutan rẹ̀, ki ẹ si pa wọn 
nihin, ki ẹ si jẹ, ki ẹ má si ṣẹ̀ si Oluwa, ni jijẹ 
ẹjẹ. Gbogbo enia olukuluku ọkunrin mu malu 
rẹ̀ wá li alẹ na, nwọn si pa Wọn ni ibẹ̀. 

35 Saulu si tẹ pẹpẹ kan fun Oluwa; eyi ni 
pẹpẹ ti o kọ ṣe fun Oluwa. 

36 Saulu wipe, Ẹ jẹ ki a sọkalẹ tọ awọn 
Filistini lọ lí oru, ki a ba wọn ja titi di imọlẹ 
owurò, ẹ má jẹ ki a fi ọkunrin kan silẹ ninu 
wọn. Nwọn si wipe, Ṣe gbogbo eyi ti o tọ loju 
rẹ. Nigbana ni alufa ni si wipe, Ẹ jẹ ki a 
sunmọ ihinyi si Ọlọrun. 

37 Saulu si bere lọdọ Ọlọrun pe, ki emi ki o 
sọkalẹ tò awọn Filistini lọ bi? Iwọ o fi wọn li 
Israeli lọwọ bi? ṣugbọn kò da a lohùn li ọjọ na. 

38 Saulu si wipe Mu gbogbo awọn àgba enia 
sunmọ ihinyi, ki ẹ mò, ki ẹ si ri ibiti ẹ̀ṣẹ yi wà 
loni. 

38 Nitoripe gẹgẹ bi Oluwa ti Wà ti o ti gbà 
Israeli là bi o tilẹ ṣepe a ri i lara Jonatani ọmọ 
mi, nitôtọ yio kú. Ṣugbọn ninu gbogbo enia 
na, kò si ẹniti o da a lohún. 

40 Saulu si wi fun gbogbo awọn Israeli pe, 
Ẹnyin lọ si apakan, emi ati Jonatani ọmọ mi a 
si lọ si apakan. Gbogbo enia si wi fun Saulu 
pe, Ṣe eyi ti o tọ ni oju rẹ. 

41 Saulu si wi fun Oluwa Ọlọrun Israeli pe, 
fun mi ni ibò ti o pé. A si mu Saulu ati Jonata— 
ni: ṣugbọn awọn enia na yege. 

42 Saulu si wipe, Di ibò ti emi ati ti Jonatani 
ọmọ mi. Ibò na si mu Jonatani. 

43 Saulu si wi fun Jonatani pe, Sọ nkan ti o 
ṣe fun mi. Jonatani si sọ fun u, o si wipe, 
Nitôtọ mo fi ori òpá ti mbẹ li ọwọ mi tẹ oyin 
diẹ wò, w6 emi mura ati kú. 

44 Saulu si wipe, ki Ọlọrun ki o ṣe bẹ ati ju 
bẹ̀ lọ pẹlu: nitoripe iwọ Jonatani yio sa kú 
dandan. 

45 Awọn enia si wi fun Saulu pe, Jonatani 
yio kú, ti o ṣe igbala nla yi ni Israeli? ki a má ri 


228 


i; bi Oluwa ti wà, ọkan ninu irun ori rẹ̀ kì yio 
bẹ̀ silẹ; nitoripe o ba Ọlọrun ṣiṣẹ pò loni. Bẹli 
awọn enia si gbà Jonatani silẹ, kò si kú. 

46 Saulu si ṣiwọ ati ma lepa awọn Filistini: 
Awọn Filistini si lọ si ilu wọn. 

47 Saulu si jọba lori Israeli; o si bá gbogbo 
awọn ọta rẹ̀ jà yika, eyini ni Moabu ati awọn 
ọmọ Ammoni, ati Edomu, ati awọn ọba Soba 
ati awọn Filistini: ati ibikibi ti o yi si, a bà wọn 
ninu jẹ. 

48 O si ko ogun jọ, o si kọlu awọn Amaleki, 
o si gbà Israeli silẹ lọwọ awọn ti o nkô wọn. 

49 Awọn ọmọ Saulu si ni Jonatani, ati Iṣui, 
ati Malkiṣua; ati orukọ ọmọbinrin rẹ̀ mejeji si 
ni wọnyi; orukọ akọbi ni Merabu, ati orukọ 
aburo ni Mikali: 

S0 Ati orukọ aya Saulu. ni. Ahinoamu, 
ọmọbinrin Ahimaasi, ati orukọ olori ogun rẹ̀ 
ni Abneri ọmọ Neri arakunrin baba Saulu. 

51 Kiṣi si ni baba Saulu; ati Neri ni baba 
Abneri ọmọ Abieli. 

52 Ogun na si le si awọn Filistini ni gbogbo 
ọjọ Saulu: bi Saulu ba ri ẹnikan ti o li agbara, 
tabi akikanju ọkunrin, a mu u sọdọ rẹ̀. 

ISAMUELI si wi fun Saulu pe, 


l 5 Oluwa rán mi lati fi ami ororo yàn ọ 
li ọba, lori enia rẹ̀, lori Israeli, nitorina nisisiyi 
iwọ fetisi ohùn ẹrọ Oluwa. 

2Bayi li Oluwa awọn ọmọ—ogun wi, emi 
Tanti eyi ti Amaleki ti ṣe si Israeli, bi o ti lumọ 
dẹ̀ e li ẹna, nigbati on goke ti Egipti jade Wá. 

3Lọ nisisiyi ki o si kọlu Amaleki, ki o si pa 
gbogbo nkan wọn li aparun, má si ṣe da wọn 
si; ṣugbọn pa ati ọkunrin ati obinrin Wọn, 
ọmọ kekere ati awọn ti o wà li ẹnu ọmu, malu 
ati agutan, ibakasiẹ ati kẹtẹkẹtẹ. 

4 Saulu si ko awọn enia na jọ pò o si ka iye 
wọn ni Telaimu, nwọn si jẹ ogun ọkẹ awọn 
ọkunrin. ogun. ẹlẹsẹ, pẹlu. ẹgbarun. awọn 
ọkunrin Juda. 

5Saulu si wá si ilu-nla kan ti awọn ara 
Amaleki, o si ba dẹ̀ wọn li afonifoji kan. 

6 Saulu si wi fun awọn Keniti pe, Ẹ lọ, yẹra 
kuro larin awọn ara Amaleki, ki emi ki o má 
ba run nyin pẹlu wọn: nitoripe ẹnyin ṣe ore 
fun gbogbo awọn ọmọ Israeli nigbati nwọn 
goke ti Egipti wá. Awọn Keniti yẹra kuro larin 
Amaleki. 

7 Saulu si kọlu Amaleki lati Hafila titi iwọ o 
fi de Ṣuri, ti o wà li apa keji Egipti. 

80 si mu Agagi Ọba Amaleki laye, o si fi 
oju ida run gbogbo awọn enia na. 


229 


3 Ṣugbọn Saulu ati awọn enia na da Agagi 
si, ati eyi ti o dara julọ ninu agutan ati ninu 
malu, ati ohun eyi ti o dara tobẹ ninu wọn, ati 
ọdọ—agutan abọpa, ati gbogbo nkan ti o dara; 
nwọn kò si fẹ pa wọn run: ṣugbọn gbogbo 
nkan ti kò dara ti kò si nilari ni nwọn parun 
patapata. 

10 Nigbana ni òrọ Oluwa tọ Samueli wá 
wipe, 

ti Ẹmi kánu gidigidi ti emi fi Saulu jọba: 
nitoriti o ti yipada lẹhin mi, kò si mu òrọ mi 
ṣẹ. O si ba Samueli ninu jẹ gidigidi; on si kepe 
Oluwa ni gbogbo oru na. 

12 Nigbati Samueli si dide ni kutukutu 
owurò lati pade Saulu, nwọn si sọ fun Samu— 
eli pe, Saulu ti wá si Karmeli, sa wô, on kọ ibi 
kan fun ara rẹ̀ o si ti lọ, o si kọja siwaju, o si 
sọkalẹ lọ si Gilgali. 

13 Samueli si tọ Saulu wá: Saulu si wi fun u 
pe, Alabukún ni ọ lati ọdọ Oluwa wá: emi ti 
ṣe eyi ti Oluwa ran mi. 

14 Samueli si wipe, njẹ ewo ni igbe agutan ti 
emi ngbẹ li eti mi, ati igbe malu ti emi ngbQ? 

15 Saulu si wi fun u pe, eyi ti nwọn mu ti 
Amaleki wá ni, ti awọn enia dasi ninu awọn 
agutan ton ti malu ti o dara julọ lati fi rubọ si 
Oluwa Ọlọrun rẹ; a si pa eyi ti o kù run. 

16 Samueli si wi fun Saulu pe, Duro, emi o 
si sọ eyi ti Oluwa wi fun mi li alẹ yi. On si wi 
fun u pe, Ma wi. 

17 Samueli si wipe, Iwọ kò ha kere loju ara 
rẹ nigbati a fi ọ ṣe olori ẹya Israeli, ti Oluwa fi 
àmi ororo sọ ọ di ọba Israeli? 

18 Oluwa si rán ọ ni iṣẹ, o si wipe, Lọ, ki o 
si pa awọn ẹlẹṣẹ ara Amaleki run, ki o si ba 
wọn ja titi o fi run wọn. 

19 Eha si ti ṣe ti iwọ kò fi gbẹ ohùn Oluwa 
ṣugbọn iwọ si sare si ikogun, ti iwọ si ṣe 
buburu li oju Oluwa. 

20 Saulu si wi fun Samueli pe, Nitotọ, emi 
gbà ohùn Oluwa gbọ, emi si ti lọ li ẹ̀na ti 
Oluwa ran mi, emi si ti mu Agagi ọba 
Amaleki wá, emi si ti pa ara Amaleki run. 

21 Ṣugbọn awọn enia na ti mu ninu ikogun, 
agutan ati malu, pàátaki nkan wọnni ti a ba pa 
run, lati fi rubọ si Oluwa Ọlọrun rẹ ni Gilgali. 

22 Samueli si wipe, Oluwa ha ni inu—didun 
si ọrẹ sisun ati ẹbọ bi pe ki a gbà ohùn Oluwa 
gbQ? kiye si i, igbọran sàn jii ẹbọ lọ, ifetisilẹ̀ si 
sàn jù ọra àgbo lọ. 

23 Nitoripe iṣọtẹ dabi ẹ̀ṣẹ afọṣẹ, ati agidi 
gẹgẹ bi ìwa buburu ati ibọriṣa. Nitoripe iwọ 
kò òrọ Oluwa, on si kò ọ li ọba. 


i. SAMUELI. 15, 16 
24Saulu si wi fun Samueli pe, Emi ti ṣẹ̀: 
nitoriti emi ti re ofin Oluwa kọja, ati ẹrọ rẹ̀: 
nitori emi bẹ̀ru awọn enia, emi si gbà ohùn 
wọn gbọ. 

25 Ṣugbọn nisisiyi, emi bẹ̀ ọ, dari ẹ̀ṣẹ mi jì 
mi, ki o sì yipada pẹlu mi, ki emi ki o le tẹriba 
niwaju Oluwa. 

26 Samueli si wi fun Saulu pe, emi kì yio 
tun yipada pẹlu rẹ mọ nitoriti iwọ ti kò òrọ 
Oluwa, Oluwa si ti kò iwọ lati ma jẹ ọba lori 
Israeli. 

27 Bi Samueli si ti yipada lati lọ, o si di ẹ̀wu 
ileke rẹ̀ mu, o si faya mọ lọwọ. 

28 Samueli si wi fun u pe, Oluwa fa ijọba Is— 
Taeli ya kuro lọwọ rẹ loni, o si fi fun aladugbo 
rẹ kan, ti o sàn ju ọ lọ. 

29 Agbara Israeli kì yio ṣeke bẹni kì yio si 
ronupiwada: nitoripe ki iṣe ẹda ti yio fi ronu— 
piwada. 

30 O si wipe, emi ti dẹ̀ṣẹ: ṣugbọn bu ọlá fun 
mi, jọwọ, niwaju awọn agbágbà enia mi, ati 
niwaju Israeli, ki o si tun yipada pẹlu mi, ki 
emi ki o le tẹriba niwaju Oluwa Ọlọrun rẹ. 

31 Samueli si yipada, o si tẹle Saulu; Saulu si 
tẹriba niwaju Oluwa. 

32 Samueli si wipe, Mu Agagi ọba awọn ara 
Amaleki na tò mi wá nihinyi. Agagi si tò ọ wá 
ni idaraya. Agagi si wipe, Nitotọ ikoro ikú ti 
kọja. 

33 Samueli si Wipe, Gẹgẹ bi idà rẹ ti sọ 
awọn obinrin di alaili ọmọ, bẹ gẹgẹ ni iya rẹ 
yio si di alaili ọmọ larin obinrin. Samueli si pa 
Agagi niwaju Oluwa ni Gilgali. 

34 Samueli si lọ si Rama; Saulu si goke lọ si 
ile rẹ̀ ni Gibea ti Saulu. 

35 Samueli kò si tun pada wá mọ lati wo 
Saulu titi o fi di ọjọ ikú rẹ̀: ṣugbọn Samueli 
kanu fun Saulu: o si dùn Oluwa nitori on fi 


Saulu jẹ ọba lori Israeli. 
l Ô 1OLUWA si Wi fun Samueli pe, Yio ti 
pẹ to ti iwọ o fi ma kánu Saulu, 
nigbati o jẹ pe, mo ti kò ọ lati ma jọba lori Is- 
raeli? Fi ororo kún iwo rẹ, ki o si lọ, emi o rán 
ọ tò Jesse ara Betlehemu: nitoriti emi ti ri ọba 
kan fun ara mi ninu awọn ọmọ rẹ̀. 
2Samueli si wi pe, Emi o ti ṣe lọ? bi Saulu ba 
gbọ yio si pa mi. Oluwa si wi fun u pe, mu 
ọdọ—malu kan li ọwọ rẹ, ki o si wipe, Emi wá 
rubọ si Oluwa. 
3Ki o si pe Jesse si ibi ẹbọ na, emi o si fi 
ohun ti iwọ o ṣe hàn ọ: iwọ o si ta ororo si ori 
ẹniti emi o da orukọ fun ọ. 


I. SAMUELI. 16, 17 

4Samueli si ṣe eyi ti Oluwa wi fun u, o sì wá 
si Betlehemu. Awọn agbà ilu na si bẹ̀ru nitori 
Wiwá rẹ̀, nwọn si wipe, Alafia ki iwọ ba Wá si 
bi? 

5 On si dahún wipe, Alafia ni: emi wá rubọ 
si Oluwa; ẹ ṣe ara nyin ni mimQ, ki ẹ si wá 
pẹlu mi si ibi ẹbọ na. On si yà Jesse sí mim, 
ati awọn ọmọ rẹ̀, o si pe wọn si ẹbọ na. 

60 si ṣe nigbati nwọn de, o ri Eliabu, o si 
Wipe, nitotọ. ẹni—àmi—ororo. Oluwa. mbẹ 
niwaju rẹ̀. 

7 Ṣugbọn Oluwa wi fun Samueli pe, máṣe 
Wo oju rẹ̀, tabi giga rẹ̀; nitoripe emi kò ọ: 
nitoriti Oluwa kì iwò bi enia ti nwò; enia a 
ma wò oju, Oluwa a ma wò ọkàn. 

8 Jesse si pe Abinadabu, o si mu ki o kọja 
niwaju Samueli. On si wipe, Oluwa kò si yan 
eleyi. 

9 Jesse si mu ki Ṣamma ki o kọja. On si 
wipe, Oluwa kò si yàn eyi. 

10 Jesse si tun mu ki awọn ọmọ rẹ̀ mejeje 
kọja niwaju Samueli. Samueli si wi fun Jesse 
pe, Oluwa kò yan awọn wọnyi. 

11 Samueli si bi Jesse lere pe, gbogbo awọn 
ọmọ rẹ li o wà nihin bi? On si dahun wipe, 
abikẹhin wọn li o kù, sa WÔ, o nṣọ agutan. 
Samueli si wi fun Jesse pe, Ranṣẹ ki o si mu u 
Wá: nitoripe awa kì yio joko titi on o fi dé 
ihinyi. 

120 si ranṣẹ, o si mu u wá. On si jẹ ẹnipu— 
pa, ti o lẹwà loju, o si dara lati ma wò. Oluwa 
si wi fun u pe, Dide, ki o si fi ororo sà a li àmi: 
nitoripe on na li eyi. 

13 Nigbana ni Samueli mu iwo ororo, o si fi 
yà a si ẹ̀tọ larin awọn arakunrin rẹ̀; Ẹmi 
Oluwa si ba le Dafidi lati ọjọ na lọ, Samueli si 
dide, o si lọ si Rama. 

14 Ṣugbọn. Ẹmi Oluwa fi Saulu silẹ, ẹmi 
buburu lati ọdọ Oluwa si nyọ ọ li ẹnu. 

15 Awọn iranṣẹ Saulu si wi fun u pe, Jọwọ, 
sa Ww6 ẹmi buburu lati ọdọ Ọlọrun nyọ ọ li 
ẹnu. 

16 Njẹ ki oluwa wa fi aṣẹ fun awọn iranṣẹ rẹ̀ 
ti o wà niwaju rẹ̀ lati wá ọkunrin kan ti o mọ 
ifi duru kọrin: yio si ṣe nigbati ẹmi buburu na 
lati ọdò Ọlọrun wá ba de si ọ, yio si fi ọwé rẹ̀ 
kọrin lara dùru, iwọ o si sàn. 

t7 Saulu si wi fun awọn iranṣẹ rẹ̀ pe, Njẹ ẹ 
ba mi wá ọkunrin kan, ti o mò iṣẹ̀ orin daju, 
ki ẹ si mu u tọ mi wá. 

18 Ọkan ninu iranṣẹ wọnni si dahún wipe, 
W6 emi ri ọmọ Jesse kan ti Betlehemu ti o mò 
iṣẹ orin, o si jẹ ẹni ti o li agbara gidigidi, ati 


230 


ologun, ati ẹni ti o ni ọgbén ẹrọ isọ, ati arẹwa, 
Oluwa si wà pẹlu rẹ̀. 

19 Saulu si ran iranṣẹ si Jesse wipe, ran 
Dafidi ọmọ rẹ si mi, ẹniti o nṣọ agutan. 

20 Jesse si mu kẹtẹkẹtẹ, o si di ẹrú akara le 
e, ati igò ọti—Waini, ati ọmọ ewurẹ; o si ran 
wọn nipa ọwọ Dafidi ọmọ rẹ̀ si Saulu. 

21 Dafidi si tọ Saulu lọ, o si duro niwaju rẹ̀: 
on si fẹ ẹ gidigidi; Dafidi si wa di ẹniti nri 
ihamọra rẹ̀. 

22 Saulu si ranṣẹ si Jesse pe, Jẹ ki Dafidi, 
emi bẹ ọ, duro niwaju mi; nitori ti o wù mi. 

230 si ṣe, nigbati ẹmi buburu lati ọdọ 
Ọlọrun wá ba de si Saulu, Dafidi a si fi ọwọ rẹ̀ 
kọrin lara duru: a si san fun Saulu, ara rẹ̀ a si 
da; ẹmi buburu na, a si fi i silẹ. 


l 7 1AWỌN Filistini si gbá ogun wọn jọ 

si oju ija, nwọn si gba ara wọn jọ si 
Ṣoko, ti iṣe ti Juda, nwọn si do si Ṣoko ati 
Aseka, ni Efesdammimi. 

2 Saulu ati awọn enia Israeli si gbá ara wọn 
jọ pò, nwọn si do ni afonifoji Ela, nwọn si tẹ 
ogun de awọn Filistini. 

3 Awọn Filistini si duro lori oke kan li apa 
kan, Israeli si duro lori oke kan li apa keji: 
afonifoji kan sì wa larin wọn. 

4 Akikanju kan si jade lati ibudo awọn 
Filistini wá, orukọ rẹ̀ ama jẹ Goliati, ara Gati, 
ẹniti giga rẹ̀ jẹ igbọnwọ mẹfa ati ibu atẹlẹwọ 
kan 


5 On si ni akoro idẹ kan li ori rẹ̀, o si WÒ 
ẹ̀wu kan ti a fi idẹ pẹlẹbẹ pẹlẹbẹ ṣe, ìwọn 
ẹwu na si jẹ ẹgbẹdọgbọn Ṣekeli idẹ. 

6On si ni kobita idẹ li ẹsẹ rẹ̀, ati apata idẹ 
kan larin ejika rẹ̀. 

7 Ọpa ọkọ rẹ̀ si dabi igi awọn awunṣọ, ati 
ori ẹ̀kọ rẹ̀ si jẹ ẹgbẹta oṣuwọn sekeli irin: 
ẹnikan ti o ru awà kan si nrin niwaju rẹ̀. 

80 si duro o si kigbe si ogun Israeli, o si wi 
fun wọn pe, Éṣe ti ẹnyin jade lati tẹgun? ṣe 
Filistini kan li emi iṣe? ẹnyin si jẹ ẹrú Saulu. 
Ẹnyin yan ọkunrin kan fun ara nyin, ki ẹnyin 
si jẹ ki o sọkale tò mi wá. 

98 Bi on ba le ba mi ja, ki o si pa mi, nigbana 
li awa o di ẹrú nyin: ṣugbọn bi emi ba le 
ṣẹgun rẹ̀, ti emi si pa a, nigbana ni ẹnyin a si 
di ẹrú wa, ẹnyin o si ma sìn Wa. 

10 Filistini na si wipe, Emi fi ija lò ogun Is— 
Taeli li oni: fi ọkunrin kan fun mi, ki awa 
mejeji jumọ ba ara wa já. 

tI Nigbati Saulu ati gbogbo Israeli gbọ òrọ 
Filistini na, nwọn damu, ẹ̀ru nlanla si ba wọn. 


231 


12 Dafidi si jẹ ọmọ ara Efrata na ti Betlehemu 
Juda, orukọ ẹniti ijẹ Jesse; o si ni ọmọ mẹjọ, o si 
jẹ arugbo larin enia li ọjọ Saulu. 

13 Awọn mẹta ti o dàgba ninu awọn ọmọ 
Jesse, si tọ Saulu lẹhin lọ si oju ijà: orukọ awọn 
ọmọ mẹtẹta ti o lọ si ibi ijà si ni Eliabu, akọbi, 
atẹle rẹ̀ si ni Abinadabu, ẹkẹta si ni Ṣammma. 

14 Dafidi si ni abikẹhin: awọn ẹgbọn iwaju 
rẹ̀ mẹtẹta ntọ Saulu lẹhin. 

15 Ṣugbọn Dafidi lọ, o si yipada lẹhin Saulu, 
lati ma tọju agutan baba rẹ̀ ni Betlehemu. 

16 Filistini na a si ma sunmọ itosi li owurọ 
ati li alẹ, on si fi ara rẹ̀ han li ogoji ọjọ. 

17 Jesse si wi fun Dafidi ọmọ rẹ̀ pe, Jọwọ, 
mu agbado didin yi ti ẹfa kan, ati iṣu akara 
mẹwa yi fun awọn ẹgbọn rẹ, ki o si sure tọ 
awọn ẹgbọn rẹ ni ibudo; 

18 Ki o si mu Warakasi mẹwa Wọnyi fun 
oloriogun ẹgbẹrun wọn, ki o si wo bi awọn 
ẹgbọn rẹ ti nṣe, ki o si gbà nkan àmi wọn wá. 

19 Saulu, ati awọn, ati gbogbo ọkunrin Is— 
raeli si wà ni afonifoji Ela, nwọn mba awọn 
Filistini jà. 

20 Dafidi si dide ni kutukutu owurọ, o si fi 
agutan wọnni le olutọju kan lọwọ, o si mura, o si 
lọ, gẹgẹ bi Jesse ti fi aṣẹ fun u; on si de ibi yàra, 
ogun na si nlọ si oju ijà, nwọn hô iho ogun. 

21 Israeli ati Filistini si tẹgun, ogun si pade 
ogun. 

22 Dafidi si fi nkan ti o nmu lọ le ọkan ninu 
awọn olutọju nkan gbogbo lọwọ, o si sare si 
ogun, o tọ awọn ẹgbọn rẹ̀ lọ, o si ki wọn. 

23 Bi on si ti mba Wọn sọrọ, sa W6, akikanju 
ọkunrin na, Filistini ti Gati, ti orukọ rẹ̀ njẹ 
Goliati si goke Wá, lati ogun awọn Filistini, o 
si sọ gẹgẹ bi òrọ ti o ti nsọ ri: Dafidi si gbé. 

24 Gbogbo ọkunrin Israeli, nigbati nwọn si 
ri ọkunrin na, nwọn si sa niwaju rẹ̀, ẹ̀ru si ba 
wọn gidigidi. 

25 Awọn ọkunrin Israeli si wipe, Ẹnyin kò ri 
ọkunrin yi ti o goke Wá ihin? lati pe Israeli ni ijà 
li o ṣe wá: yio si ṣe pe, ẹniti o ba pa ọkunrin na, 
ọba yio si fi ọrò pipọ fun u, yio si fun u li ọmọ rẹ̀ 
obinrin, yio si sọ ile baba rẹ di omnira ni Israeli. 

26 Dafidi si wi fun awọn ọkunrin ti o duro li 
ọdọ rẹ̀ pe, Kili a o ṣe fun ọkunrin na ti o ba pa 
Filistini yi, ti o si mu ẹgàn na kuro li ara Is- 
Taeli? tali alaikọla Filistini yi iṣe, ti yio fi ma 
gan ogun Ọlọrun aláye? 

27 Awọn enia na si da a li ohùn gẹgẹ bi òrọ yi 
pe, Bayi ni nwọn o ṣe fun ọkunrin ti o ba pa a. 

28 Eliabu ẹgbọn rẹ̀ si gbQ nigbati on ba 
awọn ọkunrin na sẹ̀orọ; Eliabu si binu si 


I. SAMUELI. 17 
Dafidi, o si wipe, f ti ṣe ti iwọ fi sọkalẹ wá 
ihinyi, tani iwọ ha fi agutan diẹ nì le lọwọ li 
aginju? emi mò igberaga rẹ, ati buburu ọkàn 
rẹ; nitori lati ri ogun ni iwọ ṣe sọkalẹ wá. 

29 Dafidi si dahùn wipe, Kini mo ṣe nisisiyi? 
ko ha ni idi bi? 

30 On si yipada kuro lọdọ rẹ̀ si ẹlomiran, o 
si sọ bakanna: awọn enia na si fi esì fun u 
gegẹ bi òrọ iṣaju. 

31 Nwọn si gbọ òrọ ti Dafidi sọ, nwọn si sọ 
gbogbo wọn li oju Saulu: on si ranṣẹ pẹ̀ e. 

32 Dafidi si wi fun Saulu pe, Ki aiya ki o 
máṣe fò ẹnikẹni nitori rẹ̀; iranṣẹ rẹ yio lọ, yio 
si ba Filistini yi jà. 

33 Saulu si wi fun Dafidi pe, Iwọ kò le tọ 
Filistini yi lọ lati ba a jà: nitoripe ọdọmọde ni 
iwọ, on si jẹ jagunjagun lati igba ewe rẹ̀ wá. 

34 Dafidi si wi fun Saulu pe, Nigbati iranṣẹ rẹ 
nṣọ agutan baba rẹ̀, kiniun kan si wá, ati 
amọtẹkun kan, o si gbe ọdọ agutan kan lati inu 


35 Mo si jade tò ọ, mo si lù u, mo si gbà a 
kuro li ẹnu rẹ̀: nigbati o si dide si mi, mo gbá 
ìrugbòn rẹ̀ mu, mo si lù u, mo si pa a. 

36 Iranṣẹ rẹ pa ati kiniun ati amọtẹkun na: 
alaikọla Filistini yi yio si dabi ọkan ninu wọn, 
nitoripe on ti pe ogun Ọlọrun alaye ni ijà. 

37 Dafidi si wipe, Oluwa ti o gbà mi lọw 
kiniun ati lọw amọtẹkun, on na ni yio gbà 
mi lọwọ Filistini yi. Saulu si wi fun Dafidi pe, 
Lọ, Oluwa yio si pẹlu rẹ. 

38 Saulu si fi gbogbo ihamọra ogun rẹ̀ wò 
Dafidi, o si fi ibori idẹ kan bò o li ori; o si fi 
ẹwu ti a fi irin adarọ pẹlẹbẹ—pẹlẹbẹ ṣe wọ ọ. 

39 Dafidi si di ida rẹ̀ mọ ihamọra rẹ̀, on si 
gbiyanju lati lọ, on kò sa iti dan a wò. Dafidi si Wi 
fun Saulu pe, Emi kò le ru wọnyi lọ, nitoripe emi 
kò idan a wò. Dafidi si tu wọn kuro li ara rẹ̀. 

40On si mu ọpa rẹ̀ li ọwọ rẹ̀, o si ṣà okuta 
marun ti o jọlò ninu odò, o si fi wọn sinu apò 
oluṣọ agutan ti o ni, ani sinu asùwọn: kànakana 
rẹ̀ si wà li ọwọ rẹ̀; o si sunmọ Filistini na. 

41 Filistini na si mbò, o si nsunmọ Dafidi; 
ati ọkunrin ti o rù awà rẹ̀ si mbò niwaju rẹ̀. 

42 Nigbati Filistini na si WÒ, ti o si ri Dafidi, 
o ṣata rẹ̀: nitoripe ọdọmọdekunrin ni iṣe, o 
pọn, o si ṣe arẹwa enia. 

43 Filistini na si wi fun Dafidi pe, Emi ha 
nṣe aja bi, ti iwọ fi mu ọpá tò mi wá? Filistini 
na si fi Dafidi re nipa awọn ọlọrun rẹ̀. 

44 Filistini na si wi fun Dafidi pe, Má bò; 
emi o si fi ẹran ara rẹ fun awọn ẹiyẹ oju ọrun, 
ati fun awọn ẹranko papa. 


i. SAMUELI 17, 18 

45 Dafidi si wi fun Filistini na pe, Ìwọ mu 
ìdà, ati ọkọ, ati awà tò mi wá; ṣugbọn emi tò ọ 
Wá li orukọ Oluwa awọn ọmọ—ogun, Ọlọrun 
ogun Israeli ti iwọ ti gàn. 

46 Loni yi li Oluwa yio fi iwọ le mi lọw, 
emi o pa ọ, emi o si ke ori rẹ kuro li ara rẹ; 
emi o si fi okú ogun Filistini fun ẹiyẹ oju ọrun 
loni yi, ati fun ẹranko igbẹ; gbogbo aiye yio si 
mò pe, Ọlọrun wà fun Israeli. 

47 Gbogbo ijọ enia yio si mò daju pe, Oluwa 
kò fi ida on òkọ gbà ni la: nitoripe ogun na ti 
Oluwa ni, yio si fi ọ le wa lọwọ. 

48 O si ṣe, nigbati Filistini na dide, ti o nrìn, 
ti o si nsunmọ tosí lati pade Dafidi, Dafidi si 
yara, o si sure si ogun lati pade Filistini na. 

48 Dafidi si fi ọwọ rẹ̀ si inu apò, o si mu 
okuta kan lati ibẹ̀ Wá, o si fì i, o si bà Filistini 
na niwaju, okuta na si wọ inu agbari rẹ̀ lọ, o si 
ṣubu dojubolẹ. 

50 Bẹni Dafidi si fi kànakàna on okuta ṣẹgun 
Filistini na, o si bori Filistini na, o si pa a; 
ṣugbọn idà ko si lọwọ Dafidi. 

51 Dafidi si sure, o si duro lori Filistini na, o 
si mu ida rẹ̀, o si fà a yọ ninu akò rẹ̀, o si pa a, 
o si fi idà na bẹ̀ ẹ li ori. Nigbati awọn Filistini 
si ri pe akikanju wọn kú, nwọn si sa. 

52 Awọn ọkunrin Israeli ati ti Juda si dide, 
nwọn si ho yẹ̀, nwọn si nle awọn Filistini lọ, 
titi nwọn fi de afonifoji kan, ati si ojubode 
Ekronu. Awọn ti o gbọgbẹ ninu awọn Filistini 
si ṣubu lulẹ li ọna Ṣaaraimu, ati titi de Gati, ati 
Ekronu. 

53 Awọn ọmọ Israeli si pada lati ma lepa 
awọn Filistini, nwọn si ba budo wọn jẹ. 

54 Dafidi si gbe ori Filistini na, o si mu u wá 
si Jerusalemu; ṣugbọn o fi ihamọra rẹ̀ si inu 
agọ rẹ̀. 

55 Nigbati Saulu si ri Dafidi ti nlọ pade 
Filistini na, o si bi Abneri oloriogun pe, Abneri, 
ọmọ tani ọmọde yi iṣe? Abneri si dahun pe, bi 
ọkàn rẹ ti wà laye, ọba, emi kò mọ. 

56 Ọba si wipe, Iwọ bere ọmọ tali ọmọde na 
iṣe? 

57 Bi Dafidi si ti ti ibi ti o gbe pa Filistini na 
bò, Abneri si mu u Wá siwaju Saulu, ti on ti 
ori Filistini na lọwọ rẹ̀. 

58 Saulu si bi i lere pe, Ọmọ tani iwọ ọmọde 
yi iṣe? Dafidi si da a li ohùn pe, Emi li ọmọ 


Jesse iranṣẹ rẹ ara Betlehemu. 
l 8 TO si ṣe, nigbati o ba Saulu sòrọ tan, 
ọkàn Jonatani si fà mọ ọkàn Dafidi, 
Jonatani si fẹ ẹ bi ontikararẹ̀. 


232 


2 Saulu si mu u sọdọ lọjọ na, ko si jẹ ki o lọ 
sọdọ baba rẹ̀ mọ. 

3 Jonatani on Dafidi si ba ara wọn mulẹ; 
nitoripe o fẹ ẹ gẹgẹ bi o ti fẹ ọkàn ara rẹ̀. 

4 Jonatani si bọ aṣọ ileke ti o Wà li ara rẹ̀ o si 
fi i fun Dafidi, ati ihamọra rẹ̀, titi de idà rẹ̀, 
ọrun rẹ̀, ati amure rẹ̀. 

5 Dafidi a si ma lọ si ibikibi ti Saulu rán a, a 
ma huwa ọlọgbọn: Saulu si fi i jẹ olori ogun, o 
si dara loju gbogbo awọn enia, ati pẹlupẹlu 
loju awọn iranṣẹ Saulu. 

6 si ṣe, bi nwọn ti de, nigbati Dafidi ti ibi 
ti o gbe pa Filistini na bò, awọn obinrin si ti 
gbogbo ilu Israeli jade wá, nwọn nkọrin nwọn 
si njo lati wá ipade Saulu ọba, ti awọn ti ilù, 
ati ayò, ati duru. 

7 Awọn obinrin si ndá, nwọn si ngbe orin 
bi nwọn ti nṣire, nwọn si nwipe, Saulu pa 
ẹgbẹgbẹrun tirẹ̀, Dafidi si pa ẹgbẹgbarun tirẹ̀. 

8 Saulu si binu gidigidi, òrọ na si buru loju 
rẹ̀ o si wipe, Nwọn fi ẹgbẹgbarun fun Dafidi, 
nwọn si fi ẹgbẹgbẹrun fun mi, kili o si kù fun 
u bikoṣe ijọba. 

98 Saulu si nfi oju ilara wo Dafidi lati ọjọ na 
lọ. 

100 si ṣe ni ijọ keji, ti ẹmi buburu lati ọdọ 
Ọlọrun wá si ba le Saulu, on si sọtẹlẹ li arin 
ile; Dafidi si fi ọwọ rẹ̀ ṣire lara duru bi igba 
atẹhinwa; ẹṣín kan mbẹ lọwọ Saulu. 

11 Saulu si sọ ẹṣín ti o wà lọwọ rẹ̀ na; o si 
wipe, Emi o pa Dafidi li apa m€ ogiri. Dafidi si 
yẹra kuro niwaju rẹ lẹmeji. 

12 Saulu si bẹ̀ru Dafidi, nitoripe Oluwa wà 
pẹlu rẹ̀, ṣugbọn Oluwa kò Saulu. 

13 Nitorina Saulu si mu u kuro lọdọ rẹ̀, o si 
fi i jẹ olori ogun ẹgbẹrun kan, o si nlọ, o si 
mbò niwaju awọn enia na. 

14 Dafidi si ṣe ọlọgbẹn ni gbogbo iṣe rẹ̀; 
Oluwa si wà pẹlu rẹ̀. 

15 Nigbati Saulu ri pe, o nhuwa ọgbọn gidi— 
gidi, o si mbẹ̀ru rẹ̀. 

16 Gbogbo. Israeli ati Juda si fẹ Dafidi, 
nitoripe a ma lọ a si ma bò niwaju Wọn. 

17 Saulu si wi fun Dafidi pe, Wo Merabu 
ọmọbinrin mi, eyi agbà, on li emi o fi fun ọ li 
aya: ṣugbọn ki iwọ ki o ṣe alagbara fun mi, ki o 
si ma ja ija Oluwa. Nitoriti Saulu ti wi bayi pe, 
Màṣe jẹ ki ọwọ mi ki o wà li ara rẹ̀; ṣugbọn jẹ ki 
ọwọ awọn Filistini ki o wà li ara rẹ̀. 

18 Dafidi si wi fun Saulu pe, Tali emi, ati ki 
li ẹmi mi, tabi idile baba mi ni Israeli, ti emi o 
fi wa di ana ọba. 

190 si ṣe, li akoko ti a ba fi Merabu 


233 


ọmọbinrin Saulu fun Dafidi, li a si fi i fun 
Adrieli ara Meholati li aya. 

20 Mikali ọmọbinrin Saulu si fẹran Dafidi, 
nwọn si wi fun Saulu: nkan na si tọ li oju rẹ̀. 

21 Saulu si wipe, Emi o fi i fun u, yio si jẹ 
idẹkùn fun u, ọwọ awọn Filistini yio si wà li 
ara rẹ̀. Saulu si wi fun Dafidi pe, Iwọ o wà di 
ana mi loni, ninu mejeji. 

22 Saulu si paṣẹ fun awọn iranṣẹ rẹ̀ pe, Ẹ lọ 
ba Dafidi sòrọ kẹlẹkẹlẹ pe, Kiyesi i, inu ọba 
dùn si ọ jọjọ, ati gbogbo awọn iranṣẹ rẹ̀ li o si 
fẹ ọ, njẹ nitorina jẹ ana ọba. 

23 Awọn iranṣẹ Saulu si sòrọ Wọnni li eti 
Dafidi. Dafidi si wipe, O ha ṣe nkan ti o fẹrẹ 
loju nyin lati jẹ ana ọba? Talaka li emi ati ẹni ti 
a kò kà si. 

24 Awọn iranṣẹ Saulu si Wa irò fun u, pe, 
Ọrọ bayi ni Dafidi sọ. 

25 Saulu si wipe, Bayi li ẹnyin o sọ fun Da— 
fidi, ọba kò sa fẹ ohun—ana kan bikoṣe ọgọrun 
ẹfa abẹ Filistini, ati lati gbẹsan lara awọn ọta 
ọba; ṣugbọn Saulu rò ikú Dafidi lati ọwẹ awọn 
Filistini wá. 

26 Nigbati awọn iranṣẹ rẹ̀ si sọrọ wọnyi fun 
Dafidi, ohun na si dara li oju Dafidi lati di ana 
ọba: ọjọ kò si iti pe. 

27 Dafidi si dide, o lọ, on ati awọn ọmọkunrin 
rẹ̀, o si pa igba ọmọkunrin ninu awọn Filistini; 
Dafidi si mu ẹfa abẹ wọn wá, nwọn si kà wọn 
pe fun ọba, ki on ki o le jẹ ana ọba. Saulu si fi 
Mikali ọmọ rẹ obinrin fun u li aya. 

28 Saulu si ri o si mò pe, Oluwa wà pẹlu 
Dafidi, Mikali ọmọbinrin Saulu si fẹ ẹ. 

28 Saulu si bẹ̀ru Dafidi siwaju ati siwaju: 
Saulu si Wa di ọtá Dafidi titi. 

30 Awọn ọmọ-alade Filistini si jade lọ: o si 
ṣe, lẹhin igbati nwọn lọ, Dafidi si huwa 
ọlọgbọn ju gbogbo awọn iranṣẹ Saulu lọ; oru— 


kọ rẹ̀ si ni iyìn jọjọ. 
l Ọ 1SAULU si sọ fun Jonatani ọmọ rẹ̀, 
ati fun gbogbo awọn iranṣẹ rẹ̀, pe, ki 
nwọn ki o pa Dafidi. 

2 Ṣugbọn Jonatani ọmọ Saulu fẹràn Dafidi 
pupọ: Jonatani si sọ fun Dafidi pe, Saulu baba 
mi nwá ẹna ati pa ọ, njẹ, mo bẹ̀ ọ, kiyesi ara 
rẹ titi di owurọ, ki o si joko nibi ikọkọ, ki o si 
sa pamọ. 

3 Ẹmi o si jade lọ, emi o si duro ti baba mi li 
oko na nibiti iwọ gbe wà, emi o si ba baba mi 
sòrọ nitori rẹ; eyiti emi ba si ri, emi o sọ fun ọ. 

4 Jonatani si sòrọ Dafidi ni rere fun Saulu 
baba rẹ̀, o si wi fun u pe, Ki a máṣe jẹ ki ọba ki 


i. SAMUELI. 18, 19 
o ṣẹ̀ si iranṣẹ rẹ̀, si Dafidi; nitori kò ṣẹ̀ ọ, ati 
nitoripe iṣẹ rẹ̀ dara gidigidi fun ọ. 

5 Nitoriti o mu ẹmi rẹ̀ lọwọ rẹ̀, o si pa 
Filistini na, Oluwa si ṣiṣẹ igbala nla fun 
gbogbo Israeli: iwọ ri i, o si yò: njẹ, nitori kini 
iwọ o ṣe dẹṣẹ̀ si ẹjẹ alaiṣẹ, ti iwọ o fi pa Dafidi 
laiṣẹ? 

6 Saulu si gbọ ohùn Jonatani: Saulu si bura 
pe, Bi Oluwa ti wà laye a ki yio pa a. 

7 Jonatani si pe Dafidi, Jonatani si ro gbogbo 
ọràn na fun u. Jonatani si mu Dafidi tọ Saulu 
Wá, on si wà niwaju rẹ̀, bi igbà atijọ. 

8 Ogun si tun Wà sibẹ, Dafidi si jade lọ, o si 
ba awọn Filistini jà, o si pa wọn pupọ; nwọn 
si sa niwaju rẹ̀. 

9 Ẹmi buburu lati ọdọ Oluwa wá si bà le 
Saulu, o si joko ni ile rẹ̀ ton ti ẹṣín rẹ̀ li lọwọ 
rẹ̀: Dafidi a si ma fi ọwọ rẹ̀ kọrin lara duru. 

10 Saulu ti nwá òna lati fi ẹṣín na gún Dafidi 
mọ ogiri: ṣugbọn on si yẹra kuro niwaju 
Saulu: o si sọ ẹṣín na wọnu ogiri: Dafidi si sa, 
o si fi ara pamọ li oru na. 

11 Saulu si rán onṣẹ si ile Dafidi, lati ma ṣọ ọ 
ati lati pa a li owurọ: Mikali aya Dafidi si wi 
fun u pe, Bi iwọ kò ba gbà ẹmi rẹ là li alẹ yi, li 
ọla li a o pa ọ. 

12 Mikali si sọ Dafidi kalẹ lati oju ferese kan 
Wá; on si lọ, o sa, o si fi ara rẹ̀ pamọ. 

13 Mikali si mu ere, o si tẹ ẹ sori akete, o si 
fi timtim onirun ewurẹ sibẹ fun irọri rẹ̀, o si fi 
aṣọ bò o. 

14 Nigbati Saulu si ran onṣẹ lati mu Dafidi, 
on si wi fun wọn pe, Kò sàn. 

15 Saulu si tun ran awọn onṣẹ na lọ iwo 
Dafidi, o wi pe, Gbe e goke tò mi Wá ti—akete 
ti—akete ki emi ki o pa a. 

16 Nigbati awọn onṣẹ na de, sa WO, ere li o 
si wà lori akete, ati timtim onirun ewurẹ fun 
irọri rẹ̀. 

17 Saulu si wi fun Mikali pe, Eha ti ṣe ti 
iwọ fi tàn mi jẹ bẹ, ti iwọ si fi jọwọ ọta mi 
lọwọ lọ, ti on si bọ? Mikali si da Saulu lohùn 
pe, On wi fun mi pe, Jẹ ki emi lọ; eéṣe ti emi o 
fi pa ọ? 

18 Dafidi si sa, o si bọ, o si tọ Samueli wá ni 
Rama, o si rò fun u gbogbo eyi ti Saulu ṣe si i. 
On ati Samueli si lọ, nwọn si ngbe Naoti. 

18 A si wi fun Saulu pe, W6, Dafidi mbẹ ni 
Naoti ni Rama. 

20 Saulu si ran onṣẹ lati mu Dafidi: nigbati 
nwọn ri ẹgbẹ awọn woli ti nsọtẹlẹ, ati 
Samueli ti o duro bi olori wọn, Ẹmi Ọlọrun si 
bà le awọn onṣẹ Saulu, awọn na si nsọtẹlẹ. 


Ii. SAMUELI. 19, 20 


21A si ro fun Saulu, o si ran onṣẹ miran, 
awọn na si nsọtẹlẹ. Saulu si tun ran onṣẹ 
lẹkẹta, awọn na si nsọtẹlẹ. 

22 On na si lọ si Rama, o si de ibi kanga nla 
kan ti o wà ni Seku: o si bere, o si wipe, Nibo 
ni Samueli ati Dafidi gbe wà? ẹnikan si wipe, 
Wò, nwọn mbẹ ni Naoti ni Rama. 

23On si lọ sibẹ si Naoti ni Rama: Ẹmi 
Ọlọrun si ba le on na pẹlu, o si nlọ, o si 
nsọtẹlẹ titi o fi de Naoti ni Rama. 

24 On si bọ aṣọ rẹ̀ silẹ, o si sọtẹlẹ pẹlu 
niwaju Samueli, o si dubulẹ nihoho ni gbogbo 
ọjọ na, ati ni gbogbo oru na. Nitorina nwọn si 
Wipe, Saulu pẹlu ha wà ninu awọn woli? 

2 0 1DAFIDI si sa kuro ni Naoti ti Rama, 

o si wá, o si wi li oju Jonatani pe, Kili 
emi ṣe? kini ìwa buburu mi, ati kili ẹ̀ṣẹ mi li 
oju baba rẹ, ti o fi nwá ẹòna ati pa mi. 

2On si wi fun u pe, Ki a má ri i, iwọ kì yio 
kú: w6, baba mi ki yio ṣe nkan nla tabi kekere 
lai sọ ọ li eti mi, njẹ, esi ti ṣe ti baba mi yio fi 
pa nkan yi mọ fun mi? nkan na kò ri bẹ. 

3 Dafidi si tun bura, pe, Baba rẹ ti mọ pe, 
emi ri oju rere li ọdọ rẹ; on si wipe, Máṣe jẹ ki 
Jonatani ki o mò nkan yi, ki o má ba binu: 
ṣugbọn nitotọ, bi Oluwa ti Wà, ati bi ọkàn rẹ 
si ti wà láye, iṣisẹ̀ kan ni mbẹ larin emi ati 
ikú. 

4 Jonatani si wi fun Dafidi pe, Ohunkohun 
ti ọkàn rẹ ba nfẹ, wi, emi o si ṣe e fun ọ. 

5 Dafidi si wi fun Jonatani pe, Wé6, li ọla li 
oṣu titun, emi kò si gbọdọ ṣe alai ba ọba joko 
lati jẹun; ṣugbọn jẹ ki emi ki o lọ, ki emi si fi 
ara pamọ li oko titi yio fi di aṣalẹ ijọ kẹta. 

6 Bi o ba si ṣepe baba rẹ fẹ mi kù, ki o si wi 
fun u pe, Dafidi bẹ̀ mi lati sure lọ si Betlehe— 
mu ilu rẹ̀: nitoripe ẹbọ ọdun kan kò nibẹ fun 
gbogbo idile na. 

7 Bi o ba wipe, O dara, alafia mbẹ fun 
iranṣẹ rẹ: ṣugbọn bi o ba binu pupọ, njẹ ki 
iwọ ki o mò daju pe buburu ni o nrò ninu rẹ̀. 

8 Iwọ o si ṣe ore fun iranṣẹ rẹ, nitoripe iwọ 
ti mu iranṣẹ rẹ wọ inu majẹmu Oluwa pẹlu 
rẹ; ṣugbọn bi ìwa buburu ba mbẹ li ọwọ mi, 
iwọ tikararẹ pa mi; éṣe ti iwọ o fi mu mi tọ 
baba rẹ lọ? 

9 Jonatani si wipe, Ki eyini ki o jina si ọ: 
nitoripe bi emi ba mò daju pe baba mi npete ibi 
ti yio wá sori rẹ, njẹ emi le iṣe alaisọ ọ fun ọ bi? 

10 Nigbana ni Dafidi wi fun Jonatani pe, 
Tani yio sọ fun mi? tabi yio ti ri bi baba rẹ ba 
si fi ìjanu da ọ lohùn. 


234 


11 Jonatani si wi fun Dafidi pe, Wá, jẹ ki a 
jade lọ si pápá. Awọn mejeji si jade lọ si pápá. 

12Jonatani si Wi fun Dafidi pe, Oluwa 
Ọlọrun Israeli, nigbati mo ba si lu baba mi li 
ohùn gbé li ọla tabi li ọtunla, si wô, bi ire ba 
Wà fun Dafidi, ti emi kò ba si ranṣẹ si ọ, ti emi 
kò si sọ ọ li eti rẹ. 

13 Ki Oluwa ki o ṣe bẹ ati ju bẹ lọ si Jonata— 
ni: ṣugbọn bi o ba si ṣe pe o wu baba mi lati ṣe 
buburu si ọ, emi o si sọ ọ li eti rẹ, emi o si jẹ 
ki o lọ, iwọ o si lọ li alafia, ki Oluwa ki o si 
pẹlu rẹ gẹgẹ bi o ti wà pẹlu baba mi. 

14 Ki iṣe kiki igbà ti mo wà laye ni iwọ o si 
ṣe anu Oluwa fun mi, ki emi ki o má kú. 

15 Ṣugbọn ki iwọ ki o máṣe mu anu rẹ kuro 
ni ile mi lailai: ki isi ṣe igbati Oluwa ke 
olukuluku ọtá Dafidi kuro lori ilẹ. 

16 Bẹ ni Jonatani bá ile Dafidi da majẹmu 
Wipe, Oluwa yio si bere rẹ̀ lọwọ awọn ọta 
Dafidi. 

17 Jonatani si tun mu ki Dafidi ki o bura 
nitoriti o sa fẹ ẹ: o si fẹ ẹ bi o ti fẹ ẹmi ara rẹ̀. 

18 Nigbana ni Jonatani wi fun Dafidi pe, ọla li 
oṣu titun: a o si fẹ ọ kù, nitoriti ipò rẹ yio ṣofo. 

18 Bi iwọ ba si duro ni ijọ mẹta, nigbana ni 
gbe ti fi ara rẹ pamọ si nigbati iṣẹ na wà lọwọ, 
ìwọ o si joko ni ibi okuta Eseli. 

20 Emi o si ta ọfà mẹta si ìha ibẹ̀ na, gẹgẹ bi 
ẹnipe mo ta si àmi kan. 

21 Si w6, emi o ran ọmọde—kọnrin kan pe, 
Lọ, ki o si wá ọfa wọnni. Bi emi ba tẹnu mọ ọ 
fun ọmọkunrin na, pe, W6, ọfa wọnni wà 
lẹhin rẹ, ṣà wọn wá; nigbana ni iwọ o ma bò; 
nitoriti alafia mbẹ fun ọ, kò si ewu; bi Oluwa 
ti wà. 

22 Ṣugbọn bi emi ba wi bayi fun ọmọ- 
de—kọnrin na pe, WO ọfa na mbẹ niwaju rẹ; 
njẹ ma ba tirẹ lọ; Oluwa li o rán ọ lọ. 

23 Niti ẹrọ ti emi ati iwọ si ti jumọ sọ, WOÔ, 
ki Oluwa ki o wà larin iwọ ati emi titi lailai. 

24 Bẹni Dafidi sì pa ara rẹ̀ mọ li oko; nigbati 
oṣu titun si de, ọba si joko lati jẹun. 

25 Ọba si joko ni ipò rẹ̀ bi igba atijọ lori 
ijoko ti o gbe ogiri; Jonatani si dide, Abneri si 
joko ti Saulu, ipò Dafidi si ṣofo. 

26 Ṣugbọn Saulu kò sọ nkan nijọ na; nitoriti 
on rò pe, Nkan ṣe e ni, on ṣe alaimô ni; nitotọ 
o ṣe alaimé ni. 

27 O si ṣe, ni ijọ keji, ti o jẹ ijọ keji oṣu, ipò 
Dafidi si ṣofo; Saulu si wi fun Jonatani ọmọ rẹ̀ 
pe, Éṣe ti ọmọ Jesse ko fi wá si ibi onjẹ lana 
ati loni? 


235 


28 Jonatani si da Saulu lohùn pe, Dafidi bẹ̀ 
mi lati lọ si Betlehemu: 

290 si wipe, Jọwọ, jẹ ki emi ki o lọ; 
nitoripe idile wa li ẹbọ kan iru ni ilu na; 
ẹgbọn mi si paṣẹ fun mi pe ki emi ki o má 
ṣaiwà nibẹ; njẹ, bi emi ba ri oju rere gbà lọdọ 
rẹ, jọwọ, jẹ ki emi lọ, ki emi ri awọn ẹgbọn 
Ini. Nitorina ni ko ṣe wá si ibi onjẹ ọba. 

30 Ibinu Saulu si fà ru si Jonatani, o si wi fun 
u pe, Iwọ ọmọ ọlọtẹ buburu yi, ṣe emi mò pe, 
iwọ ti yàn ọmọ Jesse fun itiju rẹ, ati fun itiju 
ihoho iya rẹ? 

31 Nitoripe ni gbogbo ọjọ ti ọmọ Jesse wà 
laye li orilẹ, iwọ ati ijọba rẹ kì yio duro. Njẹ 
nisisiyi, ranṣẹ ki o si mu u fun mi wá, nitoripe 
yio kú dandan. 

32 Jonatani si da Saulu baba rẹ̀ lohùn, o si 
wi fun u pe, Nitori kini on o ṣe kú? kili ohun 
ti o ṣe? 

33 Saulu si jù ẹṣín si i lati fi pa a; Jonatani si 
wa mò pe baba on ti pinnu rẹ̀ lati pa Dafidi. 

34 Bẹni Jonatani sì fi ibinu dide kuro ni ibi 
onjẹ, kò si jẹn ní ijọ keji osu na: inu rẹ̀ si bajẹ 
gidigidi fun Dafidi, nitoripe baba rẹ̀ doju tì i. 

35 O si ṣe, li owurọ ni Jonatani jade lọ si oko 
li akoko ti on ati Dafidi ti fi si, ọmọdekunrin 
kan si wà pẹlu rẹ̀. 

36 O si WI fun ọmọdekunrin rẹ̀ pe, sare, ki o 
si wá ọfà wọnni ti emi o ta. Bi ọmọde na si ti 
nsare, on si tafa rekọja rẹ̀. 

37 Nigbati ọmọdekunrin na si de ibi ọfà ti 
Jonatani ta, Jonatani si kọ si ọmọdekunrin na, 
o si wipe, ọfà na ko ha wà niwaju rẹ bi? 

38 Jonatani si kọ si ọmọdekunrin na pe, 
Sare, yara, máṣe duro. Ọmọdekunrin Jonatani 
si ṣa ọfà wọnni, o si tò oluwa rẹ̀ wá. 

385 Ọmọdekunrin na kò si mò nkan: ṣugbọn 
Jonatani ati Dafidi li o mò òran na. 

40 Jonatani si fi apò ati ọrun rẹ̀ fun ọmọde— 
kunrin rẹ̀, o si wi fun u pe, Lọ, ki o si mu wọn 
lọ si ilu. ' 

41 Bi ọmọdekunrin na ti lọ tan, Dafidi si dide 
lati iha gusu, o si wolẹ, o si tẹriba lẹrinmẹta: 
nwọn si fi ẹnu ko ara wọn li ẹnu, nwọn si jumọ 
sọkun, ekini keji wọn, titi Dafidi fi bori. 

42 Jonatani si wi fun Dafidi pe, Ma lọ li alafia, 
bi o ti jẹ pe awa mejeji ti jumọ bura li orukọ 
Oluwa, pe, Ki Oluwa ki o wà lárin emi ati iwọ, 
lárin iru—ọmọ mi ati lárin iru—ọmọ rẹ lailai. On 
si dide, o si lọ kuro: Jonatani si lọ si ilu. 

2 l 1DAFIDI si wá si Nobu sọdọ Ahi— 
meleki alufa; Ahimeleki si bẹ̀ru lati 


Ii. SAMUELI. 20, 21 
pade Dafidi, o si wi fun u pe, Eha ti ri ti o fi 
ṣe iwọ nikan, ati ti kò si fi si ọkunrin kan ti o 
pẹlu rẹ? 

2 Dafidi si wi fun Ahimeleki alufa pe, ọba 
paṣẹ iṣẹ kan fun mi, o si wi fun mi pe, Máṣe jẹ 
ki ẹnikan mò idi iṣẹ na ti mo rán ọ, ati eyi ti 
emi ti paṣẹ fun ọ; eini si yàn awọn iranṣẹ mi 
si ibi bayi. 

3 Njẹ kili o wà li ọwé rẹ? fun mi ni ìṣu 
akara marun li ọwQ mi, tabi ohunkohun ti o 
ba ri. 

4 Alufa na si da Dafidi lohùn o si wipe, Kò si 
akara miran li ọwé mi bikoṣe akara mim€é; bi 
awọn ọmọkunrin ba ti pa ara wọn mọ kuro 
lọdọ obinrin. 

5 Dafidi si da alufa na lohùn, o si wi fun u 
pe, Nitotọ a ti pa ara wa mọ kuro lọdọ obinrin 
lati iwọn ijọ mẹta Wá, ti emi ti jade; gbogbo 
nkan awọn ọmọkunrin na li o m€, ati akara 
na si wa dabi akara miran, ye e pápá nigbati o 
jẹ pe omiran wà ti a yà si mim€6 loni ninu 
ohun elo na. 

65 Bẹni alufa na si fi akara mim6: fun u; 
nitoriti kò si akara miran nibẹ bikoṣe akara 
ifihan ti a ti ko kuro niwaju Oluwa, lati fi 
akara gbigbona sibẹ li ọjọ ti a ko o kuro. 

7 Ọkunrin kan ninu awọn iranṣẹ Saulu si 
mbẹ nibẹ li ọjọ na, ti a ti da duro niwaju Olu— 
Wa; orukọ rẹ̀ si njẹ Doegi, ara Edomu olori 
ninu awọn darandaran Saulu. 

8 Dafidi si tun wi fun Ahimeleki pe, Kò si 
òkọ tabi idà lọwọ rẹ nihin? nitoriti emi kò mu 
idà mi, bẹli emi kò mu nkan ijà mi lọwọ, 
nitoripe iṣẹ ọba na jẹ̀ iṣẹ ikanju. 

9 Alufa na si wipe, idà Goliati ara Filistini ti 
ìwọ pa li afonifoji Ela ni mbẹ, w6, a fi aṣọ kan 
Wé e lẹhin Efodu; bi iwọ o ba mu eyini, mu u; 
kò si si omiran nihin mọ bikoṣe ọkanna. 
Dafidi si wipe, Kò si eyiti o dabi rẹ̀, fun mi. 

10 Dafidi si dide, o si sa ni ijọ na niwaju 
Saulu, o si lọ sọdọ Akiṣi, ọba Gati. 

11 Awọn iranṣẹ Akiṣi si wi fun u pe, Ṣe eyiyi 
ni Dafidi ọba ilẹ na? nwọn kò ha ti da ti nwọn 
si gberin nitori rẹ̀ ni ijo, pe, Saulu pa ẹgbẹrun 
tirẹ̀, Dafidi si pa ẹgbárun tírẹ̀? 

12 Dafidi si pa òrọ wọnyi mọ li ọkàn rẹ̀, o si 
bẹ̀ru Akisi ọba Gati gidigidi. 

13On si pa iṣe rẹ̀ dà niwaju wọn, o si sọ ara 
rẹ̀ di aṣiwere li ọwé wọn, o si nfi ọwé rẹ̀ há 
ilẹkun oju ẹòna, o si nwà itẹ si irungbon rẹ̀. 

14 Nigbana ni Akiṣi wi fun awọn iranṣẹ rẹ̀ 
pe, W6, ẹnyin ri pe ọkunrin na nhuwà aṣiwe— 
re; njẹ nitori kini ẹnyin ṣe mu u tò mi wá? 


i. SAMUELI 21 —23 

15 Mo ha ni aṣiwere fi ṣe? ti ẹnyin fi mu eyi 
tò mi wá lati hu iwa aṣiwere niwaju mi? eleyi 
yio ha wọ inu ile mi? 


22 1DAFIDI si kuro nibẹ, o si sa si iho 
Adullamu; nigbati awọn arakunrin rẹ̀ 
ati idile baba rẹ̀ si gbẹ ọ, nwọn si sọkalẹ tò ọ 
nibẹ. 

2 Olukuluku ẹniti o ti wà ninu ipọnju, ati 
olukuluku ẹniti o ti jẹ gbesẹ̀, ati olukuluku 
ẹniti o wà ninu ibanujẹ, si ko ara wọn jọ sọdọ 
rẹ̀, on si jẹ olori wọn: awọn ti o wà lọdọ rẹ̀ si 
to iwọn irinwo ọmọkunrin. 

3 Dafidi si ti ibẹ̀ na lọ si Mispe ti Moabu: on 
si wi fun ọba Moabu pe, Jẹ ki baba ati iya mi, 
emi bẹ̀ ọ, wá ba ọ gbe, titi emi o fi mò ohun ti 
Ọlọrun yio ṣe fun mi. 

4O si mu wọn wá siwaju ọba Moabu; nwọn 
si ba a gbe ni gbogbo ọjọ ti Dafidi fi wà ninu 
ihò na. 

5 Gadi woli si wi fun Dafidi pe, Máṣe gbe 
inu ihò na; yẹra, ki o si lọ si ilẹ Juda. Nigbana 
ni Dafidi si yẹra, o si lọ sinu igbo Hareti. 

6 Saulu si gbé pe a ri Dafidi ati awọn 
ọkunrin ti o wà lọdọ rẹ̀; Saulu si ngbe ni 
Gibea labẹ igi kan ni Rama; ọkò rẹ̀ si mbẹ 
lọwọ rẹ̀, ati gbogbo awọn iranṣẹ rẹ si duro tì i; 

7 Nigbana ni Saulu wi fun awọn iranṣẹ rẹ̀ ti 
o duro tì i, pe, Njẹ, ẹ gbé, ẹnyin ara Benjami— 
ni, ọmọ Jesse yio ha fun olukuluku nyin ni 
oko ati ọgba ajara bi, ki o si sọ gbogbo nyin di 
olori ẹgbẹgbẹrun ati olori ọrọrun bi? 

8 Ti gbogbo nyin fi dimọlù si mi, ti kò fi si 
ẹnikan ti o sọ ọ li eti mi pe, ọmọ mi ti ba ọmọ 
Jesse mulẹ, bẹ̀ni kò si si ẹnikan ninu nyin ti o 
ṣanu mi, ti o si sọ ọ li eti mi pe, ọmọ mi mu ki 
iranṣẹ mi dide si mi lati ba dẹ̀ mi, bi o ti ri loni? 

9 Doegi ara Edomu ti a fi jẹ olori awọn 
iranṣẹ Saulu, si dahun wipe, Emi ri ọmọ 
Jesse, o wá si Nobu, sọdọ Ahimeleki ọmọ 
Ahitubu. 

10 On si bere lọdò Oluwa fun u, o si fun u li 
onjẹ o si fun u ni idà Goliati ara Filistia. 

ti Ọba si ranṣẹ pe Ahimeleki alufa, ọmọ 
Ahitubu ati gbogbo idile baba rẹ̀, awọn alufa ti 
o wà ni Nobu: gbogbo wọn li o si wá sọdọ ọba. 

12 Saulu si wipe, Njẹ gbé, iwọ ọmọ Ahitu— 
bu. On si wipe, Emi ni, oluwa mi. 

13 Saulu si wi fun u pe, Eṣe ti ẹnyin fi 
dimọlii si mi, iwọ ati ọmọ Jesse, ti iwọ fi fun u 
li akara, ati idà, ati ti iwọ fi bere fun u lọdọ 
Ọlọrun, ki on ki o le dide si mi, lati ba dẹ̀ mi, 
bi o ti ri loni? 


236 


14 Ahimeleki si da ọba lohun, o si wipe, Tali 
oluwa rẹ̀ ti o ṣe enia re ninu gbogbo awọn 
iranṣẹ rẹ bi Dafidi, ẹniti iṣe ana ọba, ẹniti o 
ngbé tirẹ, ti o si li ọla ni ile rẹ? 

15 Oni li emi o ṣẹṣẹ ma bere li ọwọ Ọlọrun 
fun u bi? ki eyini jinà si mi: ki ọba ki o máṣe 
ka nkankan si iranṣẹ rẹ̀ lọrùn, tabi si gbogbo 
idile baba mi: nitoripe iranṣẹ rẹ kò mò kan 
ninu gbogbo nkan yi, diẹ tabi pupọ. 

16 Ọba si wipe, Ahimeleki, kikú ni iwọ o 
kú, iwọ, ati gbogbo idile baba rẹ. 

17 Ọba si wi fun awọn aṣaju ti ima sare 
niwaju ọba, ti o duro tì i, pe, Yipada ki ẹ si pa 
awọn alufa Oluwa; nitoripe ọwé Wọn wà pẹlu 
Dafidi, ati nitoripe, nwọn mò igbati on sa, 
nwọn kò si sọ ọ li eti mi. Ṣugbọn awọn iranṣẹ 
ọba ko si jẹ fi ọwọ wọn le awọn alufa Oluwa 
lati pa wọn. 

18 Ọba si wi fun Doegi pe, Iwọ, yipada, ki o 
si pa awọn alufa. Doegi ara Edomu si yipada, 
o si kọlu awọn alufa, o si pa li ọjọ na, 
àrunlelọgọrin enia ti nwọ aṣọ ọgbò Efodu. 

18 O si fi oju ida pa ara Nobu, ilu awọn alufa 
na ati ọkunrin ati obinrin, ọmọ wẹrẹ, ati 
awọn ti o Wà li ẹnu ọmu, ati malu, ati 
kẹtẹkẹtẹ, ati agutan. 

20 Ọkan ninu awọn ọmọ Ahimeleki ọmọ 
Ahitubu ti a npẹ̀ ni Abiatari si bé; o si sa asala 
tọ Dafidi lọ. 

21 Abiatari si fi han Dafidi pe, Saulu pa 
awọn alufa Oluwa tan. 

22 Dafidi si wi fun Abiatari pe, emi ti mò ni 
ijọ na, nigbati Doegi ara Edomu nì ti wà nibẹ̀ 
pe, nitotọ yio sọ fun Saulu: nitori mi li a ṣe pa 
gbogbo idile baba rẹ. 

23 Iwọ joko nihin lọdọ mi, máṣe. bẹ̀ru, 
nitoripe ẹniti nwá ẹmi mi, o nwá ẹmi rẹ: 
ṣugbọn lọdọ mi ni iwọ o wà li ailewu. 

1NWỌN si wi fun Dafidi pe, Sa wô 


p'o 3 awọn ara Filistia mba ara Keila jagun, 
nwọn si jà ilẹ ipakà wọnni li ole. 

2 Dafidi si bere lọdọ Oluwa pe, Ki emi ki o 
lọ kọlu awọn ara Filistia wọnyi bi? Oluwa si 
wi fun Dafidi pe. Lọ, ki o si kọlu awọn ara 
Filistia ki o si gbà Keila silẹ. 

3 Awọn ọmọkunrin ti o wà lọdọ Dafidi si wi 
fun u pe, W6, awa mbẹ̀ru nihinyi ni Juda; njẹ 
yio ti ri nigbati awa ba de Keila lati fi oju ko 
ogun awọn ara Filistia? 

4 Dafidi si tun bere lọdọ Oluwa. Oluwa si da 
a lohùn, o si wipe, Dide, ki o sọkalẹ lọ si Keila, 
nitoripe emi o fi awọn ara Filistia na le ọ lọwọ. 


237 


5 Dafidi ati awọn ọmọkunrin rẹ̀ si lọ si 
Keila, nwọn si ba awọn ara Filistia jà, nwọn si 
ko ohun ọsìn wọn, nwọn si fi iparun nla pa 
wọn. Dafidi si gbà awọn ara Keila silẹ. 

60 si ṣe, nigbati Abiatari ọmọ Ahimeleki fi 
sa tọ Dafidi lọ ni Keila, o sọkalẹ ton ti efodu 
kan lọwọ rẹ̀, 

7A si sọ fun Saulu pe, Dafidi wa si Keila. 
Saulu si wipe, Ọlọrun ti fi i le mi lọwọ; nitoripe 
a ti dí i mọ tan, nitori o wọ inu ilu ti o ni ilẹkun 
ati ikere. 

8Saulu si pe gbogbo awọn enia na jọ si 
ogun, lati sọkalẹ lọ si Keila, lati ká Dafidi mọ 
ati awọn ọmọkunrin rẹ̀. 

9 Dafidi si mò pe Saulu ti gbero buburu si 
on; o si wi fun Abiatari alufa na pe, Mu efodu 
na wá nihinyi. 

10 Dafidi si wipe Oluwa Ọlọrun Israeli, lôtọ 
ni iranṣẹ rẹ ti gbé pe Saulu nwá òna lati wá si 
Keila, lati wá fọ ilu na nitori mi. 

ti Awọn agba ilu Keila yio fi mi le e lọwọ 
bi? Saulu yio ha sọkalẹ, gẹgẹ bi iranṣẹ rẹ ti 
gbẹ bi? Oluwa Ọlọrun Israeli, emi bẹ̀ ọ, wi 
fun iranṣẹ rẹ. Oluwa si wipe, Yio sọkalẹ wá. 

12 Dafidi si wipe, Awọn agbà ilu Keila yio fi 
emi ati awọn ọmọkunrin mi le Saulu lọwọ bi? 
Oluwa si wipe, Nwọn o fi ọ le wọn lọwọ. 

13 Dafidi ati awọn ọmọkunrin rẹ̀ ti wọn to 
ẹgbẹta enia si dide, nwọn lọ kuro ni Keila, 
Saulu pe, Dafidi ti sa kuro ni Keila; ko si lọ si 
Keila mọ. 

14 Dafidi si ngbe ni aginju, nibiti o ti sa 
pamọ si, o si ngbe nibi oke—nla kan li aginju 
Sifi. Saulu si nwá a lojojumọ, ṣugbọn Ọlọrun 
ko fi le e lọwọ. 

15 Dafidi si ri pe, Saulu ti jade lati wá ẹmi on 
kiri: Dafidi si wà li aginju Sifi ninu igbo kan. 

16 Jonatani ọmọ Saulu si dide, o si tọ Dafidi lọ 
ninu igbo na, o si gba a ni iyanju nipa ti Ọlọrun. 

17 On si wi fun u pe, Máṣe bẹru: nitori ọwọ 
Saulu baba mi kì yio tẹ̀ ọ: iwọ ni yio jọba lori 
Israeli, emi ni yio si ṣe ibikeji rẹ; Saulu baba 
mi mò bẹ pẹlu. 

18 Awọn mejeji si ṣe adehun niwaju Oluwa; 
Dafidi si joko ninu igbo na. Jonatani si lọ si ile rẹ̀. 

19 Awọn ara Sifi si goke tọ Saulu wá si 
Gibea, nwọn si wipe, Ṣe Dafidi ti fi ara rẹ̀ 
pamọ sọdọ wa ni ibi ti o to sa pamọ si ni igbo, 
ni oke Hakila, ti o wà niha gusu ti Jeṣimoni? 

20 Njẹ. nisisiyi, Ọba, sọkalẹ wá gẹgẹ bi 
gbogbo ifẹ ti o wà li ọkàn rẹ lati sọkalẹ; ipa ti 
awa ni lati fi i le ọba lọwọ. 


I. SAMUELI. 23, 24 


21 Saulu si wipe, Alabukun fun li ẹnyin nipa 
ti Oluwa; nitoripe ẹnyin ti kánu fun mi. 

22lọ, emi bẹ̀ nyin, ẹ tun mura, ki ẹ si mò, ki 
ẹ sì ri ibi ti ẹsẹ rẹ̀ gbe wà, ati ẹniti o ri i nibẹ: 
nitoriti ati sọ fun mi pe, ọgbọn li o nlò jọjọ. 

23Ẹ si wò, ki ẹ si mò ibi isapamọ ti ima 
sapamọ si, ki ẹ si tun pada tọ mi wá, nitori ki 
emi ki o le mò daju; emi o si ba nyin lọ: yio si 
ṣe, bi o ba wà ni ilẹ Israeli, emi o si wá a li 
awari ninu gbogbo ẹgbẹrun Juda. 

24 Nwọn si dide, nwọn si ṣaju Saulu lọ si 
Sifi: ṣugbọn Dafidi ati awọn ọmọkunrin rẹ̀ 
Wà li aginju Maoni, ni pẹtẹlẹ niha gusu ti 
Jeṣimoni. 

25 Saulu ati awọn ọmọkunrin rẹ̀ si lọ iwá a. 
Nwọn si sọ fun Dafidi: o si sọkalẹ wá si ibi 
okuta kan, o si joko li aginju ti Maoni. Saulu si 
gbẹ, o si lepa Dafidi li aginju Maoni. 

26 Saulu si nrin li apakan oke kan, Dafidi ati 
awọn ọmọkunrin rẹ̀ li apa keji oke na: Dafidi 
si yara lati sa kuro niwaju Saulu; nitoripe 
Saulu ati awọn ọmọkunrin rẹ̀ ti rògba yi 
Dafidi ati awọn ọmọkunrin rẹ̀ ka lati mu wọn. 

27 Ṣugbọn onṣẹ kan si tọ Saulu Wá, o si 
Wipe, iwọ yara ki o si wá, nitoriti awọn 
Filistini ti gbe ogun tì ilẹ wa. 

28 Saulu si pada kuro ni lilepa Dafidi, o si lọ 
ipade awọn Filistini: nitorina ni nwọn si se 
npe ibẹ̀ na ni Selahammalekoti. (ni itumọ rẹ̀, 
okuta ipinya.) 

28 Dafidi ti goke lati ibẹ lọ, o si joko nibi ti o 


sapamọ si ni Engedi. 

2 4 tO si ṣe nigbati Saulu pada kuro 
lẹhin awọn Filistini, a si sọ fun u pe, 

Weo, Dafidi mbẹ ni aginju Engedi. 

2Saulu si mu ẹgbẹdogun akọni ọkunrin ti a 
yàn ninu gbogbo Israeli, o si lọ lati wá Dafidi 
ati awọn ọmọkunrin rẹ̀ lori okuta awọn 
ewurẹ igbẹ. 

30 si de ibi awọn agbo agutan ti o wà li 
ọna, ihò kan si wà nibẹ, Saulu si wọ inu rẹ̀ lọ 
lati bo ẹsẹ rẹ: Dafidi ati awọn ọmọkunrin rẹ̀ si 
mbẹ lẹba iho na. 

4 Awọn ọmọkunrin Dafidi si wi fun u pe, 
Wo, eyi li ọjọ na ti Oluwa wi fun ọ pe, W6, 
emi o fi ọta rẹ le ọ li ọwọ, iwọ o si ṣe si i gẹgẹ 
bi o ti tọ li oju rẹ. Dafidi si dide, o si yọ lọ ike 
eti aṣọ Saulu. 

50 si ṣe lẹhin eyi, aiya já Dafidi nitoriti on 
ke eti aṣọ Saulu. 

6 On si wi fun awọn ọmọkunrin rẹ̀ pe, WÒ 
ni fun mi lati ọdọ Oluwa wá bi emi ba ṣe nkan 


Ii. SAMUELI. 24, 25 


yi si oluwa mi, ẹniti a ti fi ami ororo Oluwa 
yàn, lati nàwẹ mi si i, nitoripe ẹni—ami—ororo 
Oluwa ni. 

7 Dafidi si fi ẹrọ wọnyi da awọn ọmọkunrin 
rẹ̀ duro, kò si jẹ ki wọn dide si Saulu. Saulu si 
dide kuro ni iho na, o si ba ọna rẹ̀ lọ. 

8 Dafidi si dide lẹhin na, o si jade kuro ninu 
iho na, o si kọ si Saulu pe, Oluwa mi, ọba. Sa— 
ulu si wo ẹhìn rẹ̀, Dafidi si doju rẹ̀ bo ilẹ, o si 
tẹriba fun u. 

8 Dafidi si wi fun Saulu pe, Eha ti ṣe ti iwọ 
fi ngbé ọrọ awọn enia pe, W6, Dafidi nwá 
ẹmi rẹ? 

10 Wo, oju rẹ ri loni, bi Oluwa ti fi iwọ le mi 
li ọwọ loni ni iho nì: awọn kan ni ki emi ki o pa 
ọ: ṣugbọn emi dá ọ si; emi si wipe, emi ki yio 
nawọ mi si oluwa mi, nitoripe ẹni—ami—ororo 
Oluwa li on iṣe. 

tI Pẹlupẹlu, baba mi, w6, ani wo eti aṣọ rẹ 
li ọwẹ mi; nitori emi ke eti aṣọ rẹ, emi ko si 
pa ọ, si wò, ki o si mò pe, kò si ibi tabi ẹ̀ṣẹ li 
ọwọ mi, emi kò si ṣẹ̀ ọ, ṣugbọn iwọ ndọdẹ 
ẹmi mi lati gba a. 

12 Ki Oluwa ki o ṣe idajọ larin emi ati iwọ, 
ati ki Oluwa ki o gbẹsan mi lara rẹ; ṣugbọn 
ọwọ mi ki yio si lara rẹ. 

13 Gẹgẹ bi owe igba atijọ ti wi, Ìwabuburu a 
ma ti ọdọ awọn enia buburu jade wa; ṣugbọn 
ọwọ mi ki yio si lara rẹ. 

14 Nitori tani ọba Israeli fi jade? tani iwọ 
nlepa? okú aja, tabi eṣinṣin? 

15 Ki Oluwa ki o ṣe onidajọ, ki o si dajọ larin 
emi ati iwọ, ki o si wò ki o gbejà mi, ki o si 
gbà mi kuro li ọwọ rẹ. 

16 O si ṣe, nigbati Dafidi si dakẹ ọrọ wọnyi 
isọ fun Saulu, Saulu si wipe, Ohùn rẹ li eyi bi, 
Dafidi ọmọ mi? Saulu si gbe ohùn rẹ̀ soke, o 
sọkun. 

1/ O si wi fun Dafidi pe, Iwọ ṣe olododo jù 
mi lọ: nitoripe iwọ ti fi ire san fun mi, emi fi 
ibi san fun ọ. 

18 Iwọ si fi ore ti iwọ ti ṣe fun mi hàn loni: 
nigbati o jẹ pe, Oluwa ti fi emi le ọ li ọwẹ, 
iwọ kò si pa mi. 

18 Nitoripe bi enia ba ri ọta rẹ̀, o le jẹ ki o lọ 
li alafia bi? Oluwa yio si fi ire san eyi ti iwọ ṣe 
fun mi loni. 

20 Wo, emi mò nisisiyi pe, nitotọ iwọ o jẹ 
ọba, ilẹ—ọba Israeli yio si fi idi mulẹ si ọ lọwọ. 

21 Si bura fun mi nisisiyi li orukọ Oluwa, pe, 
iwọ kì yio ke iru mi kuro lẹhin mi, ati pe, iwọ 
ki yio pa orukọ mi run kuro ni idile baba mi. 

22 Dafidi si bura fun Saulu. Saulu si lọ si ile 


238 


rẹ̀; ṣugbọn Dafidi ati awọn ọmọkunrin rẹ̀ si 


goke lọ si iho na. 

2 5 1SAMUELI si kú; gbogbo enia Israeli 
si ko ara wọn jọ, nWọn sì sọkun rẹ̀, 

nwọn si sin i ninu ile rẹ̀ ni Rama. Dafidi si 

dide, o si sọkalẹ lọ si ijù Parani. 

2 Ọkunrin kan si mbẹ ni Maoni, ẹniti iṣẹ rẹ̀ 
mbẹ ni Karmeli; ọkunrin na si pò gidigidi, o si 
ni ẹgbẹdogun agutan, ati ẹgbẹrun ewurẹ: o sì 
nrẹ irun agutan rẹ̀ ni Karmeli. 

3Orukọ ọkunrin na si njẹ Nabali, orukọ aya 
rẹ̀ si njẹ Abigaili; on si jẹ oloye obinrin, ati 
arẹwa enia; ṣugbọn onroro ati oniwa buburu 
ni ọkunrin; ẹni idile Kalebu li on si ṣe. 

4 Dafidi si gbọ li aginju pe, Nabali nrẹ irun 
agutan rẹ̀. 

5 Dafidi si ran ọmọkunrin mẹwa, Dafidi si 
sọ fun awọn ọdọmọkunrin na pe, Ẹ goke lọ si 
Karmeli, ki ẹ si tọ Nabali lọ, ki ẹ si ki i li oru- 
kọ mi. 

6 Bayi li ẹ o si wi fun ẹniti o wà ni irọra pe, 
Alafia fun ọ, alafia fun ile rẹ, ati alafia fun 
ohun gbogbo ti iwọ ni. 

7 Njẹ mo gbọ pe, awọn olùrẹrun mbẹ lọdọ 
rẹ; W6, awọn oluṣọ agutan rẹ ti wà lọdọ wa, 
awa kò ṣe wọn ni iwọsi kan, bẹni ohun kan 
ko si nù lọwọ wọn, ni gbogbo ọjọ ti nwọn wà 
ni Karmeli. 

8Bi awọn ọmọkunrin rẹ lere, nwọn o si sọ 
fun ọ. Nitorina jẹ ki awọn ọmọkunrin wọnyi ki 
o ri oju rere lọdọ rẹ; nitoripe awa sa wá li ọjọ 
rere: emi bẹ ọ, ohunkohun ti ọwọ rẹ ba bá, fi 
fun awọn iranṣẹ rẹ, ati fun Dafidi ọmọ rẹ. 

8 Awọn ọmọkunrin Dafidi si lọ, nwọn si sọ 
fun Nabali gẹgẹ bi gbogbo òrọ wọnyi li orukọ 
Dafidi, nwọn si simi. 

10 Nabali si da awọn iranṣẹ Dafidi lohùn, 
pe, Tani ijẹ Dafidi? tabi tani si njẹ ọmọ Jesse? 
òpọlọpọ iranṣẹ ni mbẹ nisisiyi ti nwọn sá 
olukuluku kuro lọdọ oluwa rẹ̀. 

ti Njẹ ki emi ki o ha mu onjẹ mi, ati omi 
mi, ati ẹran mi ti mo pa fun awọn olùrẹrun 
mi, ki emi ki o si fi fun awọn ọkunrin ti emi 
kò mò ibi ti nwọn gbe ti wá? 

12 Bẹli awọn ọmọkunrin Dafidi si mu ẹna 
wọn pọn, nwọn si pada, nwọn si Wá, nwọn si 
rò fun u gẹgẹ bi gbogbo ọrọ wọnyi. 

13 Dafidi si wi fun awọn ọmọkunrin rẹ̀ pe, 
Ki olukuluku nyin ki o di idà rẹ̀ mọ idi. Olu— 
kuluku ọkunrin si di idà rẹ̀ mọ idi; ati Dafidi 
pẹlu si di idà tirẹ̀: iwọn irinwo ọmọkunrin si 
goke tọ Dafidi lẹhin; igba si joko nibi ẹrù. 


239 


14 Ọkan ninu awọn ọmọkunrin Nabali si wi 
fun Abigaili aya rẹ̀ pe, W6, Dafidi ran onṣẹ lati 
aginju wá lati ki oluwa wa; o si kanra mọ wọn. 

15 Ṣugbọn awọn ọkunrin na ṣe ore fun wa 
gidigidi, nwọn kò ṣe Wa ni iwọsi kan, 
ohunkohun kò nù li ọwọ wa, ni gbogbo ọjọ ti 
awa ba wọn rìn nigbati awa mbẹ li oko. 

16 Odi ni nwọn sa jasi fun Wa lọsan, ati 
loru, ni gbogbo ọjọ ti a fi ba wọn gbe, ti a 
mbojuto awọn agutan. 

17 Njẹ si ro o wò, ki o si mò eyiti iwọ o ṣe; 
nitoripe ati gbero ibi si oluwa Wa, ati si 
gbogbo ile rẹ̀: on si jasi ọmọ Beliali ti a ko le 
sòrọ fun. 

18 Abigaili si yara, o si mu igba iṣu akara ati 
igo ọti—Waini meji, ati agutan marun, ti a ti 
sẹ, ati oṣuwọn agbado yiyan marun, ati 
ọgọrun idi ajara, ati igba akara eso ọpọtọ, o si 
di wọn ru kẹtẹkẹtẹ. 

19 On si wi fun awọn ọmọkunrin rẹ̀ pe, Ma 
lọ niwaju mi; wô, emi mbọ lẹhin nyin. 
Ṣugbọn on kò wi fun Nabali bale rẹ̀. 

20 O si ṣe, bi o ti gun ori kẹtẹkẹtẹ, ti o si 
nsọkalẹ si ibi ikọkọ oke na, w6, Dafidi ati 
awọn ọmọkunrin rẹ̀ si nsọ—kalẹ, niwaju rẹ̀; 
on si wá pade wọn. 

21 Dafidi si ti wipe, Njẹ lasan li emi ti pa 
gbogbo eyi ti iṣe ti eleyi mọ li aginju, ti 
ohunkohun kò si nù ninu gbogbo eyi ti iṣe 
tirẹ̀; on li o si fi ibi san ire fun mi yi. 

22 B6 ati ju bẹ lọ ni ki Ọlọrun ki o ṣe si 
awọn ọta Dafidi, bi emi ba fi ẹnikẹni ti ntọ 
sara ogiri silẹ ninu gbogbo eyi ti iṣe tirẹ̀ titi di 
imọlẹ owurọ. 

23 Abigaili si ri Dafidi, on si yara, o sọkalẹ 
lori kẹtẹkẹtẹ, o si dojubolẹ niwaju Dafidi, o si 
tẹ ara rẹ̀ ba silẹ. 

24 O si wolẹ li ẹba ẹsẹ rẹ̀ o wipe, Oluwa mi, fi 
ẹ̀ṣẹ yi ya mi: ki o si jẹ ki iranṣẹbinrin rẹ, emi bẹ̀ 
Ọ, sòrọ leti rẹ, ki o si gbọ òrọ iranṣẹbinrin rẹ. 

25 Oluwa mi, emi bẹ̀ ọ, má ka ọkunrin 
Beliali yi si, ani Nabali: nitoripe bi orukọ rẹ̀ ti 
jẹ bẹli on na ri: Nabali li orukọ rẹ̀, aimoye si 
wà pẹlu rẹ̀; ṣugbọn emi iranṣẹbinrin rẹ kò ri 
awọn ọmọkunrin oluwa mi, ti iwọ rán. 

26 Njẹ, oluwa mi, bi OluWa ti wà laye, ati bi 
ẹmi rẹ si ti wà làye, bi Oluwa si ti da ọ duro 
lati wá ta ẹjẹ silẹ, ati lati fi ọwọ ara rẹ gbẹsan; 
njẹ, ki awọn ọta rẹ, ati awọn ẹniti ngbero ibi 
si oluwa mi ri bi Nabali. 

27 Njẹ eyi ni ẹbùn ti iranṣẹbinrin rẹ mu wá 
fun oluwa mi, jẹ ki a si fi fun awọn ọmọkunrin 
ti ntọ oluwa mi lẹhin. 


Ii. SAMUELI. 25 
28 Emi bẹ̀ ọ, fi irekọja iranṣẹbinrin rẹ ji i: 
nitori ti Oluwa yio sa ṣe ile ododo fun oluwa 
mi, nitori ogun Oluwa ni oluwa mi njà; a kò si 
ri ibi lọwọ rẹ ni gbogbo ọjọ rẹ. 

29 Ọkunrin kan si dide lati ma lepa rẹ, ati 
lati ma wá ẹmi rẹ: ṣugbọn a o si di ẹmi oluwa 
mi ninu idi ìye lọdọ Oluwa Ọlọrun rẹ; ati ẹmi 
awọn ọta rẹ li a o si gbòn sọnù gẹgẹ bi kàna— 
kana jade. 

30 Yio si ṣe, Oluwa yio ṣe si oluwa mi gẹgẹ 
bi gbogbo ire ti o ti wi nipa tirẹ, yio si yan ọ li 
alaṣẹ lori Israeli. 

31 Eyi ki yio si jasi ibinujẹ fun ọ, tabi ibinujẹ 
ọkàn fun oluwa mi, nitoripe iwọ ta ẹjẹ alaiṣẹ 
silẹ, tabi pe oluwa mi gbẹsan fun ara rẹ̀: 
ṣugbọn nigbati Oluwa ba ṣe ore fun oluwa mi, 
njẹ ranti iranṣẹbinrin rẹ. 

32 Dafidi si wi fun Abigaili pe, Alabukun 
fun Oluwa Ọlọrun Israeli, ti o ran ọ loni yi lati 
pade mi. 

33 Ibukun ni fun ọgbọn rẹ, alabukunfun si 
ni iwọ, ti o da mi duro loni yi lati wá ta ẹjẹ 
silẹ, ati lati fi ọwẹ mi gbẹsan fun ara mi. 

34 Nitôtọ bi Oluwa Ọlọrun Israeli ti mbẹ, ti 
o da mi duro lati pa ọ lara, bikoṣepe bi iwọ ti 
yara ti o si ti wá pade mi, nitotọ ki ba ti kù fun 
Nabali di imọlẹ owurọ ninu awọn ti o ntọ sara 
ogiri. 

35 Bẹni Dafidi si gbà nkan ti o mu wá fun u 
li ọwọ rẹ̀, o si wi fun u pe, Goke lọ li alafia si 
ile rẹ, w6, emi ti gbẹ ohun rẹ, inu mi si dùn 
si ọ. 

36 Abigaili si tọ Nabali wá, si w6, on si se 
asẹ̀ ni ile rẹ̀ gẹgẹ bi ase ọba; inu Nabali si dùn 
nitoripe, o ti mu ọti li amupara; on kò si sọ 
nkan fun u, diẹ tabi pupọ: titi di imọlẹ owurọ. 

37 O si ṣe; li owurọ, nigbati ọti na si dá tan li 
oju Nabali, obinrin rẹ̀ si rò nkan wọnni fun u, 
ọkàn rẹ̀ si kú ninu, on si dabi okuta. 

380 si ṣe lẹhin iwọn ijọ mẹwa, Oluwa lù 
Nabali, o si kú. 

38 Dafidi si gbẹ pe Nabali kú, o si wi pe, 
Iyin ni fun Oluwa ti o gbeja gigàn mi lati ọwọ 
Nabali wá, ti o si da iranṣẹ rẹ̀ duro lati ṣe ibi: 
Oluwa si yi ikà Nabali si ori on tikalarẹ̀. Dafidi 
si ranṣẹ, o si ba Abigaili sòrọ lati mu u fi ṣe 
aya fun ara rẹ̀. 

40 Awọn iranṣẹ Dafidi si lọ sọdọ Abigaili ni 
Karmeli, nwọn si sọ fun u pe, Dafidi rán wa 
Wá si ọ lati mu ọ ṣe aya rẹ̀. 

240 si dide, o si dojubolẹ, o si wipe, W6, jẹ 
ki iranṣẹbinrin rẹ ki o jẹ iranṣẹ kan lati ma wẹ 
ẹsẹ awọn iranṣẹ oluwa mi. 


I. SAMUELI. 25 —27 

42 Abigaili si yara, o dide, o si gun kẹtẹkẹtẹ, 
awọn iranṣẹbinrin rẹ̀ marun si tẹle e lẹhin; on 
si tẹle awọn iranṣẹ Dafidi, o si wa di aya rẹ̀. 

43 Dafidi si mu Ahinoamu ti Jesreeli; awọn 
mejeji si jẹ aya rẹ̀. 

44 Ṣugbọn. Saulu ti fi Mikali ọmọ rẹ̀ 
obinrin, aya Dafidi, fun Falti ọmọ Laisi ti iṣe 
ara Gallimu. 


2 Ô 1AWỌN ara Sifi si tọ Saulu wá si Gi— 

bea, nwọn wipe, Ṣe Dafidi fi ara rẹ̀ 
pamọ nibi oke Hakila, eyi ti o wà niwaju 
Jeṣimoni? 

2Saulu si dide o si sọkalẹ lọ si ijù Sifi, 
ẹgbẹ̀dogun àṣayàn enia ni Israeli si pẹlu rẹ̀ lati 
wá Dafidi ni iju Sifi. 

3 Saulu si pagọ rẹ̀ ni ibi oke Hakila ti o wà 
niwaju Jeṣimoni li oju òna. Dafidi si joko ni ibi 
iju na, o si ri pe Saulu ntẹle on ni iju na. 

4 Dafidi si ran ami jade, o si mọ nitôtọ pe 
Saulu mbọ. 

5 Dafidi si dide, o si wá si ibi ti Saulu pagọ 
si: Dafidi si ri ibi ti Saulu gbe dubulẹ si, ati 
Abneri ọmọ Neri, olori ogun rẹ̀: Saulu si 
dubulẹ larin awọn kẹ̀kẹ̀, awọn enia na si pagọ 
wọn yi i ka. 

6 Dafidi si dahun, o si wi fun Ahimeleki 
ọkan ninu awọn ọmọ Heti, ati fun Abiṣai ọmọ 
Seruia ẹgbọn Joabu, pe, Tani o ba mi sọkalẹ lọ 
sọdọ Saulu ni ibudo? Abiṣai si wipe, emi o ba 
ọ sọkalẹ lọ. 

2? Bẹni Dafidi ati Abiṣai si tọ awọn enia na 
Wá li oru: si wô6, Saulu dubulẹ o si nsun larin 
kẹkẹ, a si fi ẹkọ rẹ̀ gunlẹ ni ibi timtim rẹ̀: 
Abneri ati awọn enia na si dubulẹ yi i ka. 

8 Abiṣai si wi fun Dafidi pe, Ọlọrun ti fi ọta rẹ 
le ọ lọwọ loni: njẹ, emi bẹ ọ, sa jẹ ki emi ki o fi 
òkọ gun u mọlẹ lẹkan, emi ki yio gun u lẹmeji. 

8 Dafidi si wi fun Abiṣai pe, Máṣe pa a: 
nitoripe tani le nawọ rẹ̀ si ẹni-ami—ororo 
Oluwa ki o si wà laijẹbi? 

10 Dafidi si wipe, bi Oluwa ti mbẹ Oluwa 
yio pa a, tabi ọjọ rẹ̀ yio si pe ti yio kú, tabi on 
o sọkalẹ lọ si ibi ijà, a si ṣegbe nibẹ. 

ti Oluwa má jẹ ki emi nà ọwéẹ mi si 
ẹni—àmi—ororo Oluwa: njẹ, emi bẹ ọ, mu 
òkọ na ti mbẹ nibi timtim rẹ̀, ati igo omi ki a 
si ma lọ. 

12 Dafidi si mu ẹkọ na, ati igo omi na kuro 
nibi timtim Saulu: nwọn si ba ti wọn lọ, kò si 
si ẹnikan ti o ri i, tabi ti o mò; kò si si ẹnikan 
ti o ji; gbogbo Wọn si sùn; nitoripe orun àjika 
lati ọdọ Oluwa wá ti ṣubu lù wọn. 


240 


13Dafidi si rekọja si iha keji, o si duro lori oke 
kan ti o jina rere; afo nla kan si wà lagbedemeji 
Wọn: 

14 Dafidi si kọ si awọn enia na, ati si Abneri 
ọmọ Neri wipe, Iwọ kò dahun, Abneri? Nigbana 
ni Abneri si dahun wipe, Iwọ tani npe ọba? 

15 Dafidi si wi fun Abneri pe, Alagbara 
ọkunrin ki iwọ nṣe ndan? tali o si dabi iwọ ni 
Israeli? njẹ €éṣe ti iwọ ko tọju ọba oluwa rẹ? 
nitori ẹnikan ninu awọn enia na ti wọle wá 
lati pa ọba oluwa rẹ. 

16 Nkan ti iwọ ṣe yi kò dara. Bi Oluwa ti 
mbẹ, o tọ ki ẹnyin ki o kú, nitoripe ẹnyin ko 
pa oluwa nyin mọ, ẹni—àmi—ororo Oluwa. 
Njẹ si wo ibiti òkọ ọba gbe Wà, ati igò omi ti o 
ti wà nibi timtim rẹ̀. 

17 Saulu si mò ohùn Dafidi, o si wipe, Ohùn 
rẹ li eyi bi, Dafidi ọmọ mi? Dafidi si wipe, 
Ohùn mi ni, oluwa mi, ọba. 

18 On si wipe, Nitori kini oluwa mi ṣe nlepa 
iranṣẹ rẹ? kili emi ṣe? tabi ìwa buburu wo li o 
Wa li ọwọ mi. 

18 Njẹ emi bẹ ọ ọba, oluwa mi, gbọ ẹrọ 
iranṣẹ rẹ. Bi Oluwa ba ti ru iwọ soke si mi, jẹ 
ki on ki o gbà ẹbọ; ṣugbọn bi o ba si ṣepe ọmọ 
enia ni, ifibu ni ki nwọn ki o jasi niwaju 
Oluwa; nitori nwọn le mi jade loni ki emi má 
gbe inu ilẹ ini Oluwa, wipe, Lọ, sin awọn 
ọlọrun miran. 

20 Njẹ máṣe jẹ ki ẹjẹ mi ki o ṣàn silẹ niwaju 
Oluwa: nitori ọba Israeli jade lati Wá itapin bi 
ẹni ndọdẹ aparo lori oke—nla. 

21 Saulu si wipe, Emi ti dẹṣẹ: yipada, Dafidi 
ọmọ mi: nitoripe emi kì yio wá ibi rẹ mọ, 
nitoriti ẹmi mi sa ti ṣe iyebiye li oju rẹ loni: 
WO, emi ti nhuwa wẹ̀re mo si ti ṣina jọjọ. 

22 Dafidi si dahun, o si wipe, Wo òkò ọba! 
ki o si jẹ ki ọkan ninu awọn ọmọkunrin rekọja 
Wá gbà a. 

23 Ki Oluwa ki o san a fun olukuluku ododo 
Tẹ̀ ati otitọ rẹ̀: nitoripe Oluwa ti fi ọ le mi 
lọwọ loni, ṣugbọn emi ko fẹ nawọ mi si 
ẹni—àmi—ororo Oluwa. 

24 Si w6, gẹgẹ bi ẹmi rẹ ti tobi loni loju mi, 
bẹni ki ẹmi mi ki o tobi loju Oluwa, ki o si gbà 
mi lọwọ ibi gbogbo. 

25 Saulu si wi fun Dafidi pe, Alabukunfun ni 
iwọ, Dafidi ọmọ mi: nitôtọ iwọ o si ṣe nkan 
nla, nitotọ iwọ o si bori. Dafidi si ba òna rẹ̀ lọ, 
Saulu si yipada si ibugbe rẹ̀. 


27 1DAFIDI si wi li ọkàn ara rẹ̀ pe, njẹ 
ni ijọ kan l'emi o ti ọwọ Saulu ṣegbe, 


241 


ko si si ohun ti o yẹ mi jù ki emi ki o yara sa 
asala lọ si ilẹ awọn Filistini: yio su Saulu lati 
ma tun wá mi kiri ni gbogbo agbegbe Israeli: 
emi a si bọ li ọwọ rẹ̀. 

2 Dafidi si dide, o si rekọja, on ati ẹgbẹta 
ọmọkunrin ti o mbẹ lọdọ rẹ̀ si Akiṣi, ọmọ 
Maoki, ọba Gati. 

3 Dafidi si ba Akiṣi joko ni Gati, on, ati 
awọn ọmọkunrin rẹ̀, olukuluku wọn ti on ti 
ara ile rẹ̀; Dafidi pẹlu awọn aya rẹ̀ mejeji, 
Ahinoamu ara Jesreeli, ati Abigaili ara Kar— 
meli aya Nabali. 

4 A si sọ fun Saulu pe, Dafidi sa lọ si Gati: 
on ko si tun wá a kiri mọ. 

5 Dafidi si wi fun Akiṣi pe, Bi o ba jẹ pe emi 
ri ore ọfẹ loju rẹ, jẹ ki Wọn ki o fun mi ni ibi 
kan ninu awọn ileto wọnni; emi o ma gbe ibẹ: 
eṣe ti iranṣẹ rẹ yio si ma ba ọ gbe ni ilu ọba? 

6 Akiṣi si fi Siklagi fun u ni ijọ na; nitorina ni 
Siklagi fi di ti awọn ọba Juda titi o fi di oni yi. 

7 Iye ọjọ ti Dafidi fi joko ni ilu awọn Filistini 
si jẹ ọdun kan ati oṣu mẹrin. 

8 Dafidi ati awọn ọmọkunrin rẹ̀ si goke lọ, 
nWọn si gbe ogun ti awọn ara Geṣuri, ati 
awọn ara Gesra, ati awọn ara Amaleki: awọn 
wọnyi li o si ti ngbe ni ilẹ, na nigba atijọ, bi 
ìwọ ti nlọ si Ṣuri titi o fi de ilẹ Egipti. 

8 Dafidi si kọlu ilẹ na, ko si fi ọkunrin tabi 
obinrin silẹ láye, o si ko agùtan, ati malu, ati 
kẹtẹkẹtẹ, ati ibakasiẹ, ati aṣọ, o si yipada o si 
tọ Akisi wá. 

10 Akiṣi si bi i pe, Nibo li ẹnyin gbe rìn si 
loni? Dafidi si dahun pe, Siha gusu ti Juda ni, 
ati siha gusun ti Jerameeli, ati siha gusu ti 
awọn ara Keni: 

11 Dafidi kò si da ọkunrin tabi obinrin si 
laye, lati mu ihin wá si Gati, wipe, Ki nwọn ki 
o má ba sọ òrọ wa nibẹ, pe, Bayi ni Dafidi ṣe, 
ati bẹni iṣe rẹ̀ yio si ri ni gbogbo ọjọ ti yio fi 
joko ni ilu awọn Filistini. 

12 Akiṣi si gba ti Dafidi gbQ, wipe, On ti mu 
ki Israeli ati awọn enia rẹ̀ korira rẹ̀ patapata, 


yio si jẹ iranṣẹ mi titi lai. 

2 8 tO si ṣe, ni ijọ wọnni, awọn Filistini 
si ko awọn ogun wọn jọ, lati ba Is-— 

Taeli jà. Akiṣi si wi fun Dafidi pe, Mò dajudaju 

pe, iwọ o ba mi jade lọ si ibi ija, iwọ ati awọn 

ọmọkunrin rẹ. 

2 Dafidi si wi fun Akiṣi pe, Nitotọ iwọ o si 
mò ohun ti iranṣẹ rẹ le ṣe. Akiṣi si wi fun 
Dafidi pe, Nitorina li emi o ṣe fi iwọ ṣe oluṣọ 
ori mi ni gbogbo ọjọ. 


Ii. SAMUELI. 27, 28 


3 Samueli sì ti kú, gbogbo Israeli si sọkun 
rẹ̀, nwọn si sin i ni Rama ni ilu rẹ̀. Saulu si ti 
mu awọn. abokusòrọ—ọkunrin, ati. awọn 
abokusòrọ—obinrin kuro ni ilẹ na. 

4 Awọn Filistini si ko ara wọn jọ, nwọn wá, 
nwọn si do si Ṣunemu: Saulu si ko gbogbo Is— 
Taeli jọ, nwọn si tẹdo ni Gilboa. 

5 Nigbati Saulu si ri ogun awọn Filistini na, 
on si bẹ̀ru, aiya rẹ̀ si warìri gidigidi. 

6 Nigbati Saulu si bere lọdọ Oluwa, Oluwa 
kò da a lohùn nipa alá, nipa Urimu tabi nipa 
awọn woli. 

7 Saulu si wi fun awọn iranṣẹ rẹ̀ pe, Ẹ ba mi 
Wá obinrin kan ti o ni ẹmi abokusòrọ, emi o si 
tọ ọ lọ, emi o si bere lọdọ rẹ̀. Awọn iranṣẹ rẹ̀ 
si wi fun u pe, W6, obinrin kan ni Endori ti o 
ni ẹmi abokusòrọ. 

8 Saulu si pa ara dà, o si mu aṣọ miran wò, o 
si lọ, awọn ọmọkunrin meji si pẹlu rẹ̀, nwọn 
si wá si ọdọ obinrin na li oru: on si wipe, emi 
bẹ̀ ọ, fi ẹmi abokusòrọ da nkan fun mi, ki o si 
mu ẹniti emi o darukọ rẹ̀ fun ọ wá oke fun mi. 

8 Obinrin na si da a lohùn pe, W6, iwọ sa 
mò ohun ti Saulu ṣe, bi on ti ke awọn abo— 
kusòrọ obinrin, ati awọn abokusòrọ ọkunrin 
kuro ni ilẹ na; njẹ eha ṣe ti iwọ dẹkùn fun ẹmi 
mi, lati mu ki nwọn pa mi? 

10 Saulu si bura fun u nipa Oluwa, pe, Bi 
Oluwa ti mbẹ laye, ìya kan ki yio jẹ ọ nitori 
nkan yi. 

ti Obinrin na si bi i pe, Tali emi o mu wá soke 
fun ọ? on si wipe, Mu Samueli goke fun mi wá. 

12NNigbati obinrin na si ri Samueli, o kigbe 
lohùn rara: obinrin na si ba Saulu sọrọ pe, Eṣe 
ti iwọ fi tan mi jẹ? nitoripe Saulu ni iwọ iṣe. 

13 Ọba si wi fun u pe, Máṣe bẹ̀ru; kini iwọ 
ri? obinrin na si Wi fun Saulu pe, Emi ri 
ọlọrun kan nṣé ti ilẹ wá. 

140 si bi i pe, É ti ri? o si wipe, Ọkunrin 
arugbo kan li o nṣẹ̀ bò; o si fi agbada bora. Saulu 
si mò pe, Samueli ni; o si tẹriba, o si wolẹ. 

15 Samueli si wi fun Saulu pe, Eṣe ti iwọ fi 
yọ mi lẹnu lati mu mi wá oke? Saulu si dahun 
o si wipe, Ipọnju nla ba mi; nitoriti awọn 
Filistini mba mi jagun, Ọlọrun si kò mi silẹ, 
kò si da mi lohùn mọ, nipa ọwọ awọn woli, 
tabi nipa alá; nitorina li emi si ṣe pé ọ, ki iwọ 
ki ole fi ohun ti emi o ṣe hàn mi. 

16 Samueli si wipe, O ti ṣe bi mi lere nigbati 
o jẹ pe, Oluwa ti kò ọ silẹ, o si wa di ọta rẹ? 

17 Oluwa si ṣe fun ara rẹ̀ gẹgẹ bi o ti ti ipa 
ọwẹ mi sọ: Oluwa si yà ijọba na kuro li ọwọ 
rẹ, o si fi fun aladugbo rẹ, ani Dafidi. 


i. SAMUELI. 28 — 30 

18 Nitoripe iwọ kò gbọ ohùn Oluwa, iwọ kò 
si ṣe iṣẹ ibinu rẹ̀ si Amaleki, nitorina li Oluwa 
si ṣe nkan yi si ọ loni yi: 

18 Oluwa yio si fi Israeli pẹlu iwọ le awọn 
Filistini lọwọ: li ọla ni iwọ ati awọn ọmọ rẹ 
ọkunrin yio pẹlu mi: Oluwa yio si fi ogun Is— 
Taeli le awọn Filistini lọw. 

20 lojukanna ni Saulu ṣubu lulẹ gbọrọ bi o 
ti gùn, ẹ̀ru si bà a gidigidi, nitori òrọ Samueli; 
agbara kò si si fun u: nitoripe kò jẹun li ọjọ na 
t'ọsan t'oru. 

21Obinrin na si tọ Saulu Wá, o si ri i pe o wà 
ninu ibanujẹ pupọ, o si Wi fun u pe, W6, 
iranṣẹbinrin rẹ ti gbQ ohùn rẹ, emi si ti fi ẹmi 
mi si ọwọ mi, emi si ti gbé òrọ ti iwọ sọ fun mi. 

22 Njẹ, nisisiyi, emi bẹ ọ, gbọ ohùn 
iranṣẹbinrin rẹ, emi o si fi onjẹ diẹ siwaju rẹ; si 
jẹun, iwọ o si li agbara, nigbati iwọ ba nlọ li 
ọna. 

23 Ṣugbọn on kò, o si wipe, Emi kì yio jẹun. 
Ṣugbọn awọn iranṣẹ rẹ̀, pẹlu obinrin na si rẹ 
ọ; on si gbé ohùn wọn. O si dide kuro ni ilẹ, o 
si joko lori akete. 

24 Obinrin na si ni ẹgbọrọ malu kan ti o 
sanra ni ile; o si yara, o pa a o si mu iyẹfun, o 
si pò o, o si fi ṣe akara aiwu. 

25 On si mu u wá siwaju Saulu, ati siwaju 
awọn iranṣẹ rẹ̀; nwọn si jẹun. Nwọn si dide, 
nWọn lọ li oru na. 


29 1AWỌN Filistini si ko gbogbo ogun 
Wọn jọ si Afeki: Israeli si do ni ibi 
isun omi ti o wà ni Jesreeli. 

2 Awọn ijoye Filistini si kọja li ọrọrun ati li 
ẹgbẹgbẹrun; Dafidi ati awọn ọmọkunrin rẹ̀ 
pẹlu Akiṣi si kẹhin. 

3 Awọn ijoye Filistini si bere wipe, Kini 
awọn Heberu nṣe nihinyi? Akiṣi si wi fun 
awọn ijoye Filistini pe, Dafidi kọ yi, iranṣẹ 
Saulu ọba Israeli, ti o wà lọdọ mi lati ọjọ wọnyi 
tabi lati ọdun wọnyi, emi ko iti ri iṣiṣe kan li 
ỌWỌ rẹ̀ lati ọjọ ti o ti de ọdọ mi titi di oni yi. 

4 Awọn ijoye Filistini si binu si i; awọn ijoye 
Filistini si wi fun u pe, jẹ ki ọkunrin yi pada ki 
o si lọ si ipò rẹ̀ ti o fi fun u, ki o má si jẹ ki o ba 
Wa sọkalẹ lọ si ogun, ki o má ba jasi ọta fun 
Wa li ogun; Kini on o fi ba oluwa rẹ̀ laja, ori 
awọn enia wọnyi kọ? 

5 Ṣe eyi ni Dafidi ti nwọn tori rẹ̀ gberin ara 
Wọn ninu ijo wipe, Saulu pa ẹgbẹgbẹrun rẹ̀, 
Dafidi si pa ẹgbẹgbárun tirẹ̀? 

6 Akiṣi si pe Dafidi, o si wi fun u pe, Bi 
Oluwa ti mbẹ laye, iwọ jẹ olôtọ ati ẹni ìwa 


242 


rere loju mi, ni alọ rẹ ati abò rẹ pẹlu mi li 
ogun; nitoripe emi ko iti ri buburu kan lọwọ 
rẹ lati ọjọ ti iwọ ti tò mi Wá, titi o fi di oni yi: 
ṣugbọn loju awọn ijoye iwọ kò ṣe ẹni ti o tQ. 

7 Njẹ yipada ki o si ma lọ li alafia, ki iwọ ki 
o má ba ṣe ibanujẹ fun awọn Filistini. 

8 Dafidi si wi fun Akiṣi pe, Kili emi ṣe? kini 
iwọ si ri lọwọ iranṣẹ rẹ lati ọjọ ti emi ti gbe 
niwaju rẹ titi di oni yi, ti emi kì yio fi lọ ba 
awọn ọta ọba ja? 

8 Akiṣi si dahun o si wi fun Dafidi pe, Emi 
mò pe iwọ ṣe ẹni—rere loju mi, bi angeli 
Ọlọrun: ṣugbọn awọn ijoye Filistini wi pe, On 
kì yio ba wa lọ si ogun. 

10 Njẹ, nisisiyi dide li owurọ pẹlu awọn 
iranṣẹ oluwa rẹ ti o ba ọ wá: ki ẹ si dide li 
owurọ nigbati ilẹ ba mọ, ki ẹ si ma lọ. 

ti Dafidi ati awọn ọmọkunrin rẹ̀ si dide li 
owurọ lati pada lọ si ilẹ awọn Filistini. Awọn 


Filistini si goke lọ si Jesreeli. 

30 tO si ṣe, nigbati Dafidi ati awọn 
ọmọkunrin rẹ̀ si bọ si Siklagi ni ijọ 

kẹta, awọn ara Amaleki si ti kọlu iha ariwa, 

ati Siklagi, nwọn si ti kun u; 

2 Nwọn si ko awọn obinrin ti mbẹ ninu rẹ̀ 
ni igbekun, nwọn kò si pa ẹnikan, ọmọde tabi 
agbà, ṣugbọn nwọn ko nwọn lọ, nwọn si ba 
òna ti nwọn lọ. 

3 Dafidi ati awọn ọmọkunrin si wọ ilu, si 
WO, a ti kun u; ati obinrin wọn, ati ọmọkunrin 
wọn ati ọmọbinrin Wọn li a kú ni igbẹkun lọ. 

4Dafidi ati awọn enia ti o wà lọdọ rẹ̀ si gbe 
ohùn wọn soke, nwọn si sọkun titi agbara kò 
si si fun wọn mọ lati sọkun. 

5A si kú awọn aya Dafidi mejeji nigbẹ̀kun 
lọ, Ahinoamu ara Jesreeli, ati Abigaili aya, 
Nabali ara Karmeli. 

6 Dafidi si banujẹ gidigidi, nitoripe awọn 
enia na si nsòrọ lati sọ ọ li okuta, nitoriti inu 
gbogbo awọn enia na si bajẹ, olukuluku 
ọkunrin nitori ọmọ rẹ̀ ọkunrin, ati nitori ọmọ 
rẹ̀ obinrin: ṣugbọn Dafidi mu ara rẹ̀ li ọkàn le 
ninu Oluwa Ọlọrun rẹ̀. 

7 Dafidi si Wi fun Abiatari alufa, ọmọ 
Ahimeleki pe, Emi bẹ̀ ọ, mu efodu fun mi wá 
nihinyi. Abiatari si mu efodu na Wá fun 
Dafidi. 

8 Dafidi si bere lọdọ Oluwa wipe, Ki emi ki 
o lepa ogun yi bi? emi le ba wọn? O si da a 
lohùn pe, Lepa: nitoripe ni biba iwọ o ba 
wọn, ni gbigba iwọ o si ri wọn gbà. 

8 Bẹni Dafidi ati ẹgbẹta ọmọkunrin ti mbẹ 


243 


lọdọ rẹ̀ si lọ, nwọn si wá si ibi odo Besori, 
apakan si duro. 

10 Ṣugbọn Dafidi ati irinwo ọmọkunrin lepa 
wọn: igba enia ti árẹ̀ mu, ti nwọn kò le kọja 
odò Besori si duro lẹhin. 

11 Nwọn si ri ara Egipti kan li oko, nwọn si 
mu u tò Dafidi wá, nwọn si fun u li onjẹ, o si 
jẹ; nwọn si fun u li omi mu; 

12 Nwọn si bùn u li akara eso ọpọtọ ati ṣiri 
ajara gbigbẹ meji: nigbati o si jẹ ẹ tan, ẹmi rẹ̀ 
si sọji: nitoripe ko jẹ onjẹ, bẹni kò si mu omi 
ni ijọ mẹta li ọsan, ati li oru. 

13 Dafidi si bi i lere pe, Ọmọ tani iwọ iṣe? 
ati nibo ni iwọ ti wá? On si wipe, ọmọ ara 
Egipti li emi iṣe, ọmọ—ọdọ ọkunrin kan ara 
Amaleki; oluwa mi si fi mi silẹ, nitoripe lati 
ijọ mẹta li emi ti ṣe aisan. 

14 Awa si gbe ogun lọ siha gusu ti ara Keriti, 
ati si apa ti iṣe ti Juda, ati si iha gusu ti 
Kelebu; awa si kun Siklagi. 

15 Dafidi si bi i lere pe, Iwọ le mu mi sọkalẹ 
tò ẹgbẹ ogun yi lọ bi? On si wipe, Fi Ọlọrun 
bura fun mi, pe, iwọ kì yio pa mi, bẹni iwọ kì 
yio si fi mi le oluwa mi lọwọ; emi o si mu ọ 
sọkalẹ tò ẹgbẹ ogun na lọ. 

160 si mu u sọkalẹ, si wô, nwọn si tànka 
ilẹ, nwọn njẹ, nwọn nmu, nwọn si njo, nitori 
ikogun pupọ ti nwọn ko lati ilẹ awọn Filistini 
Wá, ati lati ilẹ Juda. 

17 Dafidi si pa wọn lati afẹmọjumọ titi o fi di 
aṣalẹ ijọ keji: kò si si ẹnikan ti o là ninu wọn, 
bikoṣe irinwo ọmọkunrin ti nwọn gun ibakasiẹ 
ti nwọn si sa. 

18 Dafidi si gba gbogbo nkan ti awọn ara 
Amaleki ti ko: Dafidi si gbà awọn obinrin rẹ̀ 
mejeji. 

19 Kò si si nkan ti o kù fun wọn, kekere tabi 
nla, ọmọkunrin tabi ọmọbinrin, tabi ikogun, 
tabi gbogbo nkan ti nwọn ti ko: Dafidi si gbà 
gbogbo wọn. 

20 Dafidi si ko gbogbo agutan, ati malu, 
nwWọn si dà wọn ṣaju nkan miran ti nwọn gbà, 
nwọn si Wipe, Eyiyi ni ikogun ti Dafidi. 

21 Dafidi si ba igba ọkunrin ti o ti rẹ̀ jù ati tò 
Dafidi lẹhin, ti on ti fi silẹ li odò Besori: nwọn si 
lọ ipade Dafidi, ati lati pade awọn enia ti o pẹlu 
rẹ̀: Dafidi si pade awọn enia na, o si ki wọn. 

22 Gbogbo awọn enia buburu ati awọn ọmọ 
Beliali ninu awọn ti o ba Dafidi lọ si dahun, 
nwọn si Wipe, Bi nwọn kò ti ba wa lọ, a kì yio 
fi nkan kan fun wọn ninu ikogun ti awa ri gbà 
bikoṣe obinrin olukuluku wọn, ati ọmọ wọn; 
ki nwọn ki o si mu wọn, ki nwọn si ma lọ. 


I. SAMUELI. 30, 31 
23 Dafidi si wipe, Ẹ má ṣe bẹ̀, enyin ará mi: 
Oluwa li o fi nkan yi fun wa, on li o si pa Wa 
mọ, on li o si fi ẹgbẹ—ogun ti o dide si wa le wa 
lọwọ. 

24 Tani yio gbọ ti nyin ninu òran yi? ṣugbọn 
bi ipin ẹniti o sọkalẹ lọ si ìja ti ri, bẹni ipin 
ẹniti o duro ti ẹrù; nwọn o si pin i bakanna. 

25 Lati ọjọ na lọ, o si pa a li aṣẹ, o si sọ ọ li 
ofin fun Israeli titi di oni yi. 

26 Dafidi si bò si Siklagi, o si rán ninu 
ikogun na si awọn agbà Juda, ati si awọn ọrẹ 
rẹ̀, o si wipe, WO, eyi li ẹ̀bun fun nyin, lati inu 
ikogun awọn ọta Oluwa wá. 

27 O si rán a si awọn ti o wà ni Beteli ati si 
awọn ti o wà ni gusu Ramoti, ati si awọn ti o 
Wà ni Jattiri. 

28 Ati si awọn ti o wà ni Aroeri, ati si awọn ti 
o wà ni Sifmoti, ati si awọn ti o wà ni Eṣtemoa. 

28 Ati si awọn ti o wà ni Rakali, ati si awọn 
ti o wà ni ilu awọn Jerameeli, ati si awọn ti o 
Wà ni ilu awọn ara Keni, 

30 Ati si awọn ti o wà ni Homa, ati si awọn ti 
o wà ni Koraṣani, ati si awọn ti o wà ni Ataki. 

31 Ati si awọn ti o wà ni Hebroni, ati si 
gbogbo ilu wọnni ti Dafidi tikararẹ̀ ati awọn 


ọmọkunrin rẹ̀ ima rin kiri. 

3 l 1AWỌN Filistini si ba Israeli jà: awọn 
ọkunrin Israeli si sa niwaju awọn Fi— 

listini, awọn ti o fi ara pa sì ṣubu li oke Gilboa. 

2 Awọn Filistini si nlepa Saulu ati awọn 
ọmọ rẹ̀ kikan; awọn Filistini si pa Jonatani, ati 
Abinadabu, ati Melkiṣua, awọn ọmọ Saulu. 

3 Ijà na si buru fun Saulu gidigidi, awọn 
tafatafa si ta a li ọfà, o si fi ara pa pupọ li ỌWỌ 
awọn tafàtafa. 

4 Saulu si Wi fun ẹniti o rù ihamọra rẹ̀ pe, 
Fa ìda rẹ yọ, ki o si fi i gún mi, ki awọn 
alaikọla wọnyi ki o má bà wá gún mi, ati ki 
Wọn ki o má ba fi mi ṣe ẹlẹya. Ṣugbọn ẹniti o 
ru ihamọra rẹ̀ ko fẹ ṣe bẹ, nitoripe ẹrù ba a 
gidigidi. Saulu si mu idà na o si fi pa ara rẹ̀. 

5 Nigbati ẹniti o rù ihamọra rẹ̀ si ri pe Saulu 
kú, on na si fi idà rẹ̀ pa ara rẹ̀, o si kú pẹlu rẹ̀. 

6 Saulu si kú, ati awọn ọmọ rẹ̀ mẹta, ati ẹni 
ti o rù ihamọra rẹ̀, ati gbogbo awọn ọmọkun— 
rin rẹ̀ li ọjọ kanna. 

7 Nigbati awọn ọkunrin Israeli ti o wà li apa 
keji afonifoji na, ati awọn ẹniti o wà li apa keji 
Jordani, ri pe awọn ọkunrin Israeli sa, ati pe 
Saulu ati awọn ọmọbibi rẹ̀ si kú, nwọn si fi ilu 
silẹ, nwọn si sa; awọn Filistini si wá, nwọn si 
joko si ilu wọn. 


li. SAMUELI 1 

80 si ṣe, li ọjọ keji, nigbati awọn Filistini 
de lati bé nkan ti mbẹ lara awọn ti o kú, nwọn 
si ri pe, Saulu ati awọn ọmọ rẹ̀ mẹta ṣubu li 
oke Gilboa, 

9 Nwọn si ke ori rẹ̀, nwọn si bẹ ihamọra rẹ̀, 
nwọn si ranṣẹ lọ si ilẹ Filistini ka kiri, lati ma 
sọ ọ nigbangba ni ile oriṣa wọn, ati larin awọn 
enia. 

10 Nwọn si fi ihamọra rẹ̀ si ile Aṣtaroti: 
nwọn si kàn okú rẹ̀ mọ odi Betṣani. 


244 


ti Nigbati awọn ara Jabeṣi—Gileadi si gbọ 
eyiti awọn Filistini ṣe si Saulu; 

12 Gbogbo awọn ọkunrin alagbara si dide, 
nwọn si fi gbogbo oru na rìn, nwọn si gbe okú 
Saulu, ati okú awọn ọmọbibi rẹ̀ kuro lara odi 
Betṣani, nwọn si wá si Jabeṣi, nwọn si sun 
wọn nibe. 

13Nwọn si ko egungun wọn, nwọn si sin 
wọn li abẹ igi kan ni Jabeṣi, nwọn si gbawẹ ni 
ijọ meje. 


IWE KEJI TI 


SAMUELI 


l tO si ṣe lẹhin ikú Saulu, Dafidi si ti ibi 
iparun awọn ara Amaleki bò, Dafidi si 
joko nijọ meji ni Siklagi; 

20 si ṣe ni ijọ kẹta, si wô, ọkunrin kan si ti 
ibudo wá lati ọdọ Saulu; aṣọ rẹ̀ si faya, erupẹ 
si mbẹ li ori rẹ̀: o si ṣe, nigbati on si de ọdọ 
Dafidi, o wolẹ, o si tẹriba. 

3Dafidi si bi i lere pe, Nibo ni iwọ ti wá? o 
si wi fun u pe, Lati ibudo Israeli li emi ti sa 
wá. 

4 Dafidi si tun bi lere wipe, Ọràn na ti ri? 
emi bẹ ọ, sọ fun mi. On si dahun pe, Awọn 
enia na sa loju ijà, òpọlọpọ ninu awọn enia na 
pẹlu si ṣubu; nwọn si kú, Saulu ati Jonatani 
ọmọ rẹ̀ si kú pẹlu. 

5 Dafidi si bi ọmọdekunrin na ti o sọ fun u 
lere pe, Iwọ ti ṣe mò pe, Saulu ati Jonatani 
ọmọ rẹ̀ kú? 

6Ọmọdekunrin na ti o sọ fun u wipe, Bi 
emi ti ṣe alabapade lori oke Gilboa, si wô, 
Saulu fi ara tì ọkò rẹ̀, si wô, kẹkẹ ati ẹlẹṣin 
nlepa rẹ̀ kikan. 

7 Nigbati o si yi oju wo ẹhin rẹ̀, ti o si ri mi, 
o pẹ̀ mi, Emi si da a lohùn pe, Emi ni. 

8On si bi mi pe, Iwọ tani? Emi si da a 
lohùn pe, ara Amaleki li emi. 

9 On si tun wi fun mi pe, Duro le mi, emi 
bẹ ọ ki o si pa mi: nitoriti wahala ba mi, ẹmi 
mi si wà sibẹ. 

10 Emi si duro le e, mo si pa a, nitori ti o da 
mi loju pe, kò si tun le là mọ lẹhin igbati o ti 
ṣubu: emi si mu ade ti o wà li ori rẹ̀, ati ibọwọ 
ti o mbẹ li apa rẹ̀, emi si mu wọn wá ihinyi 
sọdọ oluwa mi. 

11 Dafidi si di aṣọ rẹ̀ mu, o si fà wọn ya, 


gbogbo awọn ọkunrin ti o wà lọdọ rẹ̀ si ṣe bẹ 
Bẹgẹ- 

12 Nwọn si ṣọfọ, nwọn si sọkun, nwọn si 
gbawẹ titi di aṣalẹ fun Saulu, ati fun Jonatani 
ọmọ rẹ̀, ati fun awọn enia Oluwa, ati fun ile 
Israeli; nitoripe nwọn ti ipa idà ṣubu. 

13 Dafidi si bi ọmọdekunrin na ti o rò fun u 
wipe, Nibo ni iwọ ti wá? On si da a li ohùn 
pe, Ọmọ alejo kan, ara Amaleki li emi iṣe. 

14 Dafidi si wi fun u pe, E ti ri ti iwọ kò fi 
bẹ̀ru lati nà ọwọ rẹ lati fi pa ẹni—àmi—ororo 
Oluwa? 

15 Dafidi si pe ọkan ninu awọn ọmọdekun— 
rin, o si wipe, Sunmọ ọ, ki o si kọ lu u. O si kọ 
lu u, on si kú. 

16 Dafidi si wi fun u pe Ẹjẹ rẹ mbẹ li ori ara 
rẹ; nitoripe ẹnu rẹ li o fi jẹwọ pe, Emi li o pa 
ẹni—àmi—ororo Oluwa. 

17 Dafidi si fi orin ẹfọ yi ṣòfọ lori Saulu ati 
lori Jonatani ọmọ rẹ̀: 

18 O si pa aṣẹ lati kẹ awọn ọmọ Juda ni ilò 
ọrun: WÒ, a ti kọ ọ sinu iwe Jaṣeri. 

19 Ẹwà rẹ Israeli li a pa li oke giga rẹ: WÒ bi 
awọn alagbara ti ṣubu! 

20 Ẹ máṣe sọ ọ ni Gati, ẹ má si ṣe kokiki rẹ̀ 
ni igboro Aṣkeloni; ki awọn ọmọbinrin 
Filistini ki o má ba yọ, ki ọmọbinrin awọn 
alaikọla ki o má ba yò. 

21 Ẹnyin oke Gilboa, ki ìri ki o má si, ati ki 
ojò ki o má rẹ si nyin, ki ẹ má si ni oko ọrẹ 
ẹbọ: nitori nibẹ li a gbe sọ asà awọn alagbara 
nu, asà Saulu, bi ẹnipe a ko fi ororo yàn a. 

22 Ọrun Jonatani ki ipada, ati idà Saulu ki 
ipada lasan lai kan ẹjẹ awọn ti a pa, ati ọra 
awọn alagbara. 


245 


23 Saulu ati Jonatani ni ifẹni si ara wọn, 
nwọn si dùn li ọjọ aiye wọn, ati ni ikú wọn, 
nwọn kò ya ara Wọn: nwọn yara ju idì lọ, 
nwọn si li agbara ju kiniun lọ. 

24 Enyin ọmọbinrin Israeli, ẹ sọkun lori 
Saulu, ti o fi aṣọ òdodô ati ohun ọṣẹ Wò nyin, 
ti o fi ohun ọṣọ wura si ara aṣọ nyin. 

25 Wo bi awọn alagbara ti ṣubu larin ogun! 
A Jonatani! iwọ ti a pa li oke giga rẹ̀! 

26 Wahala ba mi nitori rẹ, Jonatani, 
arakunrin mi: didùn jọjọ ni iwọ jẹ fun mi: ifẹ rẹ 
si mi jasi iyanu, o jù ifẹ obinrin lọ. 

27 Wo bi awọn alagbara ti ṣubu, ati bi ohun 
ija ti ṣegbe! 


1O si ṣe lẹhin eyi, Dafidi si bere lọwọ 

Oluwa, pe, Ki emi ki o goke lọ si ọkan ni 
ilu Juda wọnni bi? Oluwa si wi fun u pe, Goke 
lọ: Dafidi si wipe, niha ibo ni ki emi ki o lọ? 
On si wipe, Ni Hebroni. 

2 Dafidi si goke lọ si ibẹ ati awọn obinrin rẹ̀ 
mejeji pẹlu, Ahinoamu ara Jesreeli ati Abigaili 
obinrin Nabali ara Karmeli. 

3 Dafidi si mu awọn ọmọkunrin rẹ̀ ti o wà 
lọdọ rẹ̀ goke, olukuluku ton ti ara ile rẹ̀: nwọn 
si joko ni ilu Hebroni wọnni. 

4 Awọn ọkunrin Juda si wá, nwọn si fi 
Dafidi jọba nibẹ lori ile Juda. Nwọn si sọ fun 
Dafidi pe, Awọn ọkunrin Jabeṣi Gileadi li o 
sinkú Saulu. 

5 Dafidi si ran onṣẹ si awọn ọkunrin 
Jabeṣi—Gileadi o si wi fun wọn pe, Alabukun 
fun li ẹnyin lati ọwô Oluwa wá, bi ẹnyin ti 
ṣe ôre yi si oluwa nyin, si Saulu, ani ti ẹ fi 
sinkú rẹ̀. 

6 Njẹ ki Oluwa ki o ṣe ore ati otitọ fun nyin: 
emi na yio si san ore yi fun nyin, nitori ti ẹnyin 
ṣe nkan yi. 

7 Njẹ ẹ si mu ọwọ nyin le, ki ẹ si jẹ ẹni— 
alagbara: nitoripe Saulu oluwa nyin ti kú, ile 
Juda si ti fi àmi—ororo yàn mi li ọba wọn. 

8 Ṣugbọn Abneri ọmọ Neri olori ogun Saulu 
si mu Iṣboṣeti ọmọ Saulu, o si mu u kọja si Ma— 
hanaimu; 

9On si fi i jọba lori Gileadi, ati lori awọn 
ọmọ Aṣuri, ati lori Jesreeli, ati lori Efraimu, 
ati lori Benjamini, ati lori gbogbo Israeli. 

10 Iṣboṣeti ọmọ Saulu si jẹ ẹni ogoji ọdun 
nigbati o bẹrẹ si ijọba lori Israeli, o si jọba li 
ọdun meji. Ṣugbọn idile Juda ntò Dafidi lẹ— 
hin. 

11 Gbogbo ọjọ ti Dafidi fi jọba ni Hebroni 
lori ile Juda jẹ ọdun meje pẹlu oṣù mẹfa. 


II. SAMUELI 1, 2 
12 Abneri ọmọ Neri, ati awọn iranṣẹ Iṣboṣeti 
ọmọ Saulu si jade kuro ni Mahanaimu lọ si Gi— 
beoni. 

13 Joabu ọmọ Seruia, ati awọn iranṣẹ Dafidi 
si jade, nwọn si jọ pade nibi adagun Gibeoni: 
nwon si joko, ẹgbẹ kan li apa ihin adagun, 
ẹgbẹ keji li apa keji adagun. 

14 Abneri si wi fun Joabu pe, Jẹ ki awọn 
ọmọkunrin dide nisisiyi, ki nwọn ki o si ta 
pọrẹ niwaju wa. Joabu si wipe, Jẹ ki wọn ki o 
dide. 

15 Nigbana li awọn mejila ninu ẹya 
Benjamini ti iṣe ti IṢboṣeti ọmọ Saulu dide, 
nwọn si kọja siha keji; mejila ninu awọn ọmọ 
Dafidi si dide. 

16 Olukuluku wọn si di ọmọnikeji rẹ̀ li ori 
mu, olukuluku si tẹ idà rẹ̀ bọ ẹnikeji rẹ̀ ni ihà: 
nwọn si jọ ṣubu lulẹ: nitorina li a si ṣe npe 
orukọ ibẹ na ni Helkatihassurimu, ti o wà ni 
Gibeoni. 

17 Ijà na si kan gidigidi ni ijọ na, a si le 
Abneri ati awọn ọkunrin Israeli niwaju awọn 
ọmọ Dafidi. 

18 Awọn ọmọ Seruia mẹtẹta si mbẹ nibẹ, 
Joabu, Abiṣai, ati Asaheli: ẹsẹ Asaheli si fẹrẹ 
bi ẹsẹ agbọnrin ti o wà ni pápa. 

19 Asaheli si nlepa Abneri; bi on ti nlọ kò si 
yipada si ọwọ ọtun, tabi si ọwọ osì lati ma to 
Abneri lẹhin. 

20 Nigbana ni Abneri boju wo ẹhin rẹ̀, o si 
bere pe, Iwọ Asaheli ni? On si dahùn pe, 
Emi ni. 

21 Abneri si wi fun u pe, Ìwọ yipada si 
apakan si ọwọ ọtun rẹ, tabi si osì rẹ, ki iwọ ki 
o si di ọkan mu ninu awọn ọmọkunrin, ki o 
si mu ihamọra rẹ̀. Ṣugbọn Asaheli kò lati 
pada lẹhin rẹ̀. 

22 Abneri si tun wí fun Asaheli pe, Pada 
lẹhin mi, eṣe ti emi o fi lu ọ bolẹ? bawo li emi 
o ti ṣe gbe oju soke si Joabu arakunrin rẹ? 

23 Ṣugbọn o si kò lati pada: Abneri si fi òdi 
òkọ gun u labẹ inu, ẹkọ na si jade li ẹhin rẹ̀: 
on si ṣubu lulẹ nibẹ, o si kú ni ibi kanna; o si 
ṣe, gbogbo enia ti o de ibiti Asaheli gbe ṣubu 
si, ti o si kú, si duro jẹ. 

24 Joabu ati Abiṣai si lepa Abneri: 6run si 
Wò, nwọn si de oke ti Amma ti o wà niwaju 
Gia li ẹ̀na iju Gibeoni. 

25 Awọn ọmọ Benjamini si ko ara Wọn jọ 
nwọn tẹle Abneri, nwọn si wa di ẹgbẹ kan, 
nwọn si duro lori oke kan. 

26 Abneri si pe Joabu, o si bi i lere pe, Idà 
yio ma parun titi lailai bi? njẹ iwọ kò iti mò pe 


li. SAMUELI 2, 3 
yio koro nikẹhin? njẹ yio ha ti pẹ to ki iwọ ki 
o to sọ fun awọn enia na, ki nwọn ki o dẹkun 
lati ma lepa ará wọn? 

27 Joabu si wipe, Bi Ọlọrun ti mbẹ, bikoṣe 
bi iwọ ti wi, nitotọ, li owurò li awọn enia na 
iba ti goke lọ, olukuluku iba ti pada lẹhin 
arakunrin rẹ̀. 

28 Joabu si fún ipẹ, gbogbo enia si duro jẹ, 
nWọn kò si lepa Israeli mọ, bẹni nwọn kò si 
tun jà mọ. 

29 Abneri ati awọn ọmọkunrin rẹ̀ si fi 
gbogbo oru na rìn ni pẹtẹlẹ, nwọn si kọja 
Jordani, nwọn si rìn ni gbogbo Bitroni, nwọn 
si wá si Mahanaimu. 

30 Joabu si dẹkun ati ma tọ Abneri lẹhin: o 
si ko gbogbo awọn enia na jọ, enia mọkandi— 
logun li o kú pẹlu Asaheli ninu awọn iranṣẹ 
Dafidi. 

31 Ṣugbọn awọn iranṣẹ Dafidi si lù bolẹ 
ninu awọn enia Benjamini; ati ninu awọn 
ọmọkunrin Abneri; ojì—di—ni—irin—Wo enia li 
o kú. 

32Nwọn si gbe Asaheli, nwọn si sin i sinu 
ibojì baba rẹ̀ ti o wà ni Betlehemu. Joabu ati 
awọn ọmọkunrin rẹ̀ fi gbogbo oru na rin, ilẹ si 


mẹ wọn si Hebroni. 

3 TOGUN na si pẹ titi larin idile Saulu ati 
idile Dafidi: agbara Dafidi si npò si i, 

ṣugbọn idile Saulu nrẹ̀hin si i. 

2 Dafidi si bi ọmọkunrin. ni. Hebroni: 
Ammoni li akọbi rẹ̀ ti Ahinoamu ara Jesreeli 
bi fun u. 

3 Ekeji rẹ̀ si ni Kileabu, ti Abigaili aya 
Nabali ara Karmeli nì bi fun u; ẹkẹta si ni 
Absalomu ọmọ ti Maaka ọmọbinrin Talmai 
ọba Geṣuri bi fun u. 

4 Ẹkẹrin si ni Adonija ọmọ Haggiti; ati ika— 
run ni Ṣefatia ọmọ Abitali; 

5 Ẹkẹfa si ni Itfreamu, ti Egla aya Dafidi bi 
fun u. Wọnyi li a bi fun Dafidi ni Hebroni. 

60 si ṣe, nigbati ogun wà larin idile Saulu 
ati idile Dafidi, Abneri si di alagbara ni idile 
Saulu. 

7 Saulu ti ni àle kan, orukọ rẹ̀ si njẹ Rispa, 
ọmọbinrin Aia: Iṣboṣeti si bi Abneri lere pe, 
Eṣe ti iwọ fi wọle tọ àle baba mi lọ? 

8 Abneri si binu gidigidi nitori ẹrọ wọnyi ti 
Iṣboṣeti sọ fun u, o si wipe, Emi iṣe ori aja bi? 
emi ti mo mba Juda jà, ti mo si ṣanu loni fun 
idile Saulu baba rẹ, ati fun ará rẹ̀, ati awọn ọrẹ 
rẹ̀, ti emi kò si fi iwọ le Dafidi lọwọ, iwọ si ka 
ẹ̀ṣẹ si mi lọrùn nitori obinrin yi loni? 


246 


9 Bẹni ki Ọlọrun ki o ṣe si Abneri, ati jù bẹ 
lọ pẹlu, bi Oluwa ti bura fun Dafidi, bi emi kò 
ni ṣe bẹ fun u. 

10 Lati mu ijọba na kuro ni idile Saulu, ati 
lati gbe itẹ Dafidi kalẹ lori Israeli, ati lori Juda, 
lati Dani titi o fi de Beerṣeba. 

ti On kò si le da Abneri lohùn kan nitoriti o 
bẹ̀ru rẹ̀. 

12 Abneri si ran awọn oniṣẹ si Dafidi nitori 
rẹ̀, wipe, Ti tani ilẹ na iṣe? ati pe, Ba mi ṣe 
adehun, si w6ô, ọwọ mi o wà pẹlu rẹ, lati yi 
gbogbo Israeli sọdọ rẹ. 

13On si wi pe, O dara, emi o ba ọ ṣe 
adehun: ṣugbọn nkan kan li emi o bere lọwọ 
rẹ, eyini ni, Iwọ ki yio ri oju mi, afi bi iwọ ba 
mu Mikali ọmọbinrin Saulu Wá, nigbati iwọ 
ba mbọ, lati ri oju mi. 

14 Dafidi si ran awọn iranṣẹ si Iṣboṣeti ọmọ 
Saulu pe, Fi Mikali obinrin mi le mi lọwọ, 
ẹniti emi ti fi ọgọrun ẹfa abẹ awọn Filistini fẹ. 

15 Iṣboṣeti si ranṣẹ, o si gbà a lọwọ ọkunrin 
ti a npẹ̀ ni Faltieli ọmọ Laiṣi. 

16 Ọkọ rẹ̀ si mba a lọ, o nrin, o si nsọkun 
lẹhin rẹ̀ titi o fi de Bahurimu. Abneri si wi fun 
u pe, Pada lọ. On si pada. 

17 Abneri si ba awọn agbà Israeli sòrọ, pe, 
Ẹnyin ti nṣe afẹri Dafidi ni igbà atijọ, lati jọba 
lori nyin. 

18 Njẹ, ẹ ṣe e: nitoriti Oluwa ti sọ fun Dafidi 
pe, Lati ọwọ Dafidi iranṣẹ mi li emi o gbà Is— 
raeli enia mi là kuro lọwọ awọn Filistini ati 
lọwọ gbogbo awọn ọta wọn. 

19 Abneri si wi leti Benjamini: Abneri si lọ 
isọ leti Dafidi ni Hebroni gbogbo eyiti o dara 
loju Israeli, ati loju gbogbo ile Benjamini. 

20 Abneri si tò Dafidi wá ni Hebroni, ogún 
ọmọkunrin si pẹlu rẹ̀. Dafidi si se ase fun 
Abneri ati fun awọn ọmọkunrin ti o wà pẹlu rẹ̀. 

21 Abneri si wi fun Dafidi pe, Emi o dide, 
emi o si lọ, emi o si ko gbogbo Israeli jọ sọdọ 
ọba oluwa mi, nwọn o si ba ọ ṣe adehun, iwọ 
o si jọba gbogbo Wọn bi ọkàn rẹ ti nfẹ. Dafidi 
si rán Abneri lọ; on si lọ li alafia. 

22 Si w6, awọn iranṣẹ Dafidi ati Joabu si ti 
ibi ilepa ẹgbẹ ogun kan bò, nwọn si mu iko— 
gun pupọ bò; ṣugbọn Abneri ko si lọdọ Dafidi 
ni Hebroni; nitoriti on ti rán a lọ: on si ti lọ li 
alafia. 

23 Nigbati Joabu ati gbogbo ogun ti o pẹlu rẹ̀ 
si de, nwọn si sọ fun Joabu pe, Abneri, ọmọ 
Neri ti tò ọba wá, on si ti rán a lọ, o si ti lọ li 
alafia. 

24 Joabu si tò ọba wá, o si wipe, Kini iwọ ṣe 


247 


nì? wô, Abneri tò ọ wá; ehatiṣe ti iwọ si fi rán 
a lọ? on si ti lọ. 

25 Iwọ mò Abneri ọmọ Neri, pe, o wá lati 
tàn ọ jẹ, ati lati mò ijadelọ rẹ, ati ibọsile rẹ, ati 
lati mò gbogbo eyi ti iwọ nṣe. 

26 Nigbati Joabu si jade kuro lọdọ Dafidi, o 
si ran awọn iranṣẹ lepa Abneri, nwọn si pẹ̀ e 
pada lati ibi kanga Sira: Dafidi kò si mọ. 

27 Abneri si pada si Hebroni, Joabu si ba a 
tẹ̀ larin oju òna lati ba a sòrọ li alafia, o si gún 
u nibẹ labẹ inu, o si kú, nitori ẹjẹ Asaheli 
arakunrin rẹ̀. 

28 Lẹhin igbati Dafidi si gbọ ọ, o si wipe, 
emi ati ijọba mi si jẹ alaiṣẹ niwaju Oluwa titi 
lai ni ẹjẹ Abneri ọmọ Neri: 

28 Jẹ ki o wà li ori Joabu, ati li ori gbogbo idile 
baba rẹ̀; ki a má si fẹ ẹni ti o li arùn isun, tabi 
adẹtẹ, tabi ẹni ti ntẹ̀ ọpá, tabi, ẹniti a o fi idà pa, 
tabi ẹniti o ṣe alaili onjẹ kù ni ile Joabu. 

30 Joabu ati Abiṣai arakunrin rẹ̀ si pa Abne— 
ri, nitoripe on ti pa Asaheli arakunrin wọn ni 
Gibeoni li ogun. 

31 Dafidi si wi fun Joabu ati fun gbogbo enia 
ti mbẹ lọdọ rẹ̀ pe, Ẹ fa aṣọ nyin ya, ki ẹnyin ki 
o si mu aṣọ—òfọ, ki ẹnyin ki o si sọkun niwaju 
Abneri. Dafidi ọba tikararẹ̀ si tẹle posi rẹ̀. 

32Nwọn si sin Abneri ni Hebroni: ọba si 
gbe ohùn rẹ̀ soke, o si sọkun ni iboji Abneri; 
gbogbo awọn enia na si sọkun. 

33Ọba si sọkun lori Abneri, o si wipe, 
Abneri iba ku iku aṣiwere? 

34 A kò sa dẹ̀ ọ li ọwọ, bẹ li a kò si kàn ẹsẹ 
rẹ li abà: gẹgẹ bi enia iti ṣubu niwaju awọn 
ikà enia, bẹni iwọ ṣubu. Gbogbo awọn enia 
na si tun sọkun lori rẹ̀. 

35 Nigbati gbogbo enia si wá lati gbà Dafidi 
ni iyanju ki o jẹun nigbati ọjọ si mbẹ, Dafidi si 
bura wipe, Bẹ̀ni ki Ọlọrun ki o ṣe si mi, ati ju 
bẹ̀ lọ, bi emi ba tọ onjẹ wò, tabi nkan miran, 
titi orun yio fi Wò. 

36 Gbogbo awọn enia si kiyesi i, o si dara 
loju wọn: gbogbo eyi ti ọba ṣe si dara loju 
gbogbo awọn enia na. 

37 Gbogbo awọn enia na ati gbogbo Israeli 
si mò lọjọ na pe, ki iṣe ifẹ ọba lati pa Abneri 
ọmọ Neri. 

38 Ọba si wi fun awọn iranṣẹ rẹ̀ pe, Ẹnyin 
kò mò pe olori ati ẹni—nla kan li o ṣubu li oni 
ni Israeli? 

39 Emi si ṣe alailagbara loni, bi o tilẹ jẹ pe a 
fi emi jọba; awọn ọkunrin wọnyi ọmọ Seruia 
si le jù mi lọ: Oluwa ni yio san a fun ẹni ti o ṣe 
ibi gẹgẹ bi ìwa buburu rẹ̀. 


Ili..SAMUELI 3—5 


1NIGBATI ọmọ Saulu si gbọ pe Abneri 
kú ni Hebroni, ọwọ rẹ̀ si rọ, gbogbo Is— 
Taeli si rẹ̀wẹsi. 

2 Ọmọ Saulu si ni ọkunrin meji ti iṣe olori 
ẹgbẹ ogun: a npe orukọ ọkan ni Baana, ati 
orukọ keji ni Rekabu, awọn ọmọ Rimmoni ara 
Beeroti ti awọn ọmọ Benjamini: (nitoripe a si 
ka Beeroti pẹlu Benjamini: 

3 Awọn ara Beeroti si ti sa lọ si Gittaimu, 
nwọn si ṣe atipo nibẹ titi o fi di ọjọ oni yi.) 

4 Jonatani ọmọ Saulu si ti bi ọmọkunrin kan 
ti ẹsẹ rẹ̀ rọ. On si jẹ ọdun marun, nigbati ihìn 
de niti Saulu ati Jonatani lati Jesreeli wá, oluto 
rẹ̀ si gbe e, o si sa lọ: o si ṣe, bi o si ti nyara lati 
sa lọ, on si ṣubu, o si ya arọ. Orukọ rẹ̀ a ma jẹ 
Mefiboṣeti. 

5 Awọn ọmọ Rimmoni, ara Beeroti, Rekabu 
ati Baana si lọ, nwọn si wá si ile Iṣboṣeti li 
ọsangangan, on si dubulẹ lori ibusun kan li 
ọjọkanri. 

6Si wô, nwọn si Wá si arin ile na, nwọn si ṣe 
bi ẹnipe nwọn nfẹ mu alikama; nwọn si gun u 
labẹ inu: Rekabu ati Baana arakunrin rẹ̀ si sa lọ. 

7 Nigbati nwọn wọ ile na lọ, on si dubulẹ 
lori ibusun rẹ̀ ninu iyẹwu rẹ̀, nwọn si lu u pa, 
nwọn si bẹ ẹ li ori, nwọn gbe ori rẹ̀, nwọn si 
fi gbogbo oru rìn ni pẹtẹlẹ na. 

8 Nwọn si gbe ori Iṣboṣeti tò Dafidi wá ni 
Hebroni, nwọn si wi fun ọba pe, WO, ori 
Iṣboṣeti ọmọ Saulu ọta rẹ, ti o ti nwá ẹmi rẹ 
kiri; Oluwa ti gbẹ̀san fun ọba oluwa mi loni 
lara Saulu ati lara iru—ọmọ rẹ̀. 

9 Dafidi si da Rekabu ati Baana arakunrin 
rẹ̀, awọn ọmọ Rimmoni ara Beeroti lohùn, o 
si wi fun wọn pe, Bi Oluwa ti mbẹ, ẹniti o gbà 
ẹmi mi lọwọ gbogbo ipọnju, 

10 Nigbati ẹnikan rò fun mi pe, Wò, Saulu ti 
kú, li oju ara rẹ̀ on si jasi ẹni ti o mu ihin rere 
Wá, emi si mu u, mo si pa a ni Siklagi, ẹniti o 
ṣebi on o ri nkan gbà nitori ihin rere rẹ̀. 

ti Melomelo ni, nigbati awọn ikà enia pa 
olododo enia kan ni ile rẹ̀ lori ibusun rẹ̀? njẹ 
emi ha si le ṣe alaibere ẹjẹ rẹ̀ lọwọ nyin bi? ki 
emi si mu nyin kuro laiye? 

12 Dafidi si fi aṣẹ fun awọn ọdọmọkunrin 
rẹ̀, nwọn si pa wọn, nwọn si ke ọwọ ati ẹṣẹ 
Wọn, a si fi wọn ha lori igi ni Hebroni. Ṣugbọn 
nwọn mu ori Iṣboṣeti, nwọn si sin i ni iboji 
Abneri ni Hebroni. 


IGBOGBO ẹya Israeli si tọ Dafidi wá ni 
Hebroni, nwọn si wipe, W6, egungun rẹ 
ati ẹran ara rẹ li awa iṣe. 


Ii. SAMUELI. 5, 6 
2 Ati nigba atijọ, nigbati Saulu fi jọba lori wa, 
iwọ ni ẹniti ima ko Israeli jade, iwọ ni si ma mu 
wọn bẹ̀ wá ile: Oluwa si wi fun ọ pe, Iwọ o bẹ 
Israeli awọn enia mi, iwọ o si jẹ olori fun Israeli. 

3 Gbogbo agba Israeli si tọ ọba wá ni He— 
broni, Dafidi ọba si ba wọn ṣe adehun kan ni 
Hebroni, niwaju Oluwa: nwọn si fi ororo yan 
Dafidi li ọba Israeli. 

4 Dafidi si jẹ ẹni ọgbọn ọdun nigbati o jọba; 
on si jọba li ogoji ọdun. 

SO jọba ni Hebroni li ọdun meje on oṣu 
mẹfa lori Juda: o si jọba ni Jerusalemu li ọdun 
mẹtalelọgbọn lori gbogbo Israeli ati Juda. 

6 Ati ọba ati awọn ọmọkunrin rẹ̀ si lọ 
Jerusalemu sọdọ awọn ara Jebusi, awọn enia 
ilẹ na: awọn ti o si ti wi fun Dafidi pe, Bikoṣepe 
iwọ ba mu awọn afọju ati awọn arọ kuro, iwọ 
ki yio wọ ìhin wá: nwọn si wipe, Dafidi ki yio 
lẹ wá sihin. 

7 Ṣugbọn. Dafidi si fi agbara gbà ilu odi 
Sioni: eyi na ni iṣe ilu Dafidi. 

8 Dafidi si sọ lọjọ na pe, Ẹnikẹni ti yio kọlu 
awọn ara Jebusi, jẹ ki o gbà oju àgbàrá, ki o si 
kọlu awọn arọ ati awọn afọju ti ọkàn Dafidi 
korira. Nitorina ni nwọn ṣe wipe, Afọju ati 
arọ wà nibẹ, kì yio le wọle. 

8 Dafidi si joko ni ile awọn ọmọ—ogun ti o 
ni odi, a si npẹ̀ e ni ilu Dafidi. Dafidi mọ ògiri 
yi i ka lati IMillo wá, o si kọ ile ninu rẹ̀. 

10 Dafidi si npò si i, Oluwa Ọlọrun awọn 
ọmọ-ogun si wà pẹlu rẹ̀. 

ti Hiramu ọba Tire si rán awọn iranṣẹ si 
Dafidi, ati igi kedari, ati awọn gbẹnàgbẹnà, ati 
awọn ti ngbẹ okuta ogiri: nwọn si kọ ile kan 
fun Dafidi. 

12 Dafidi si kiyesi i pe, Oluwa ti fi idi on 
mulẹ lati jọba lori Israeli, ati pe, o gbe ijọba rẹ̀ 
ga nitori Israeli awọn enia rẹ̀. 

13 Dafidi si tun mu awọn alẹ̀ ati aya si i lati 
Jerusalemu wá, lẹhin igbati o ti Hebroni bò: 
nwọn si bi ọmọkunrin ati ọmọbinrin fun Dafidi. 

N Eyi si ni orukọ awọn ti a bi fun u ni 
Jerusalemu, Ṣammua ati Ṣobabu, ati Natani, 
ati Solomoni, 

15 Ati Ibehari, ati Eliṣua, ati Nefegi, ati Jafia, 

16 Ati Eliṣama, ati Eliada, ati Elifaleti, 

17 Ṣugbọn. nigbati awọn Filistini gbọ: pe, 
nWọn ti fi Dafidi jọba lori Israeli, gbogbo 
awọn Filistini si goke wá lati wa Dafidi; Dafidi 
si gbọ, o si sọkalẹ lọ si ilu odi. 

18 Awọn Filistini si wá, nwọn si té ara wọn 
li afonifoji Refaimu. 

18 Dafidi si bere lọdọ Oluwa, pe, Ki emi ki o 


248 


goke tò awọn Filistini bi? iwọ o fi wọn le mí 
lọwọ bi? Oluwa si wi fun Dafidi pe, Goke lọ: ni— 
toripe, dajudaju emi o fi awọn Filistini le ọ lọwọ. 

20 Dafidi si de Baal—perasimu, Dafidi si pa 
wọn nibẹ, o si wipe, Oluwa ti ya lù awọn ọtá 
mi niwaju mi, gẹgẹ bi omi iti ya. Nitorina li 
on ṣe pe orukọ ibẹ na ni Baal—perasimu. 

21 Nwọn si fi oriṣa wọn silẹ nibẹ, Dafidi ati 
awọn ọmọkunrin rẹ̀ si ko wọn. 

22 Awọn Filistini si tún goke wá, nwọn si 
tàn ara wọn kalẹ ni afonifoji Refaimu. 

23 Dafidi si bere lọdọ Oluwa, on si Wipe, 
Máṣe goke lọ; ṣugbọn bù Wọn lẹhin, ki o si 
kọlu wọn niwaju awọn igi Baka. 

24 Yìo si ṣe, nigbati iwọ ba gbọ iro ẹsẹ lori 
awọn igi Baka na, nigbana ni iwọ o si yara, 
nitoripe nigbana li Oluwa yio jade lọ niwaju 
rẹ, lati kọlu ogun awọn Filistini. 

25 Dafidi si ṣe bẹ, gẹgẹ bi Oluwa ti paṣẹ fun 
u; o si kọlu awọn Filistini lati Geba titi o fi de 


Gaseri. 

Ô 1DAFIDI si tun ko gbogbo awọn akọni 
ọkunrin ni Israeli jọ, nwọn si jẹ ẹgbá 

mẹdogun. 

2 Dafidi si dide, o si lọ, ati gbogbo awọn 
enia ti mbẹ lọdọ rẹ̀, lati Baale ti Juda Wá, lati 
mu apoti—ẹri Ọlọrun ti ibẹ wá, eyi ti a np 
orukọ rẹ̀ ni orukọ Oluwa awọn ọmọ-ogun ti 
o joko lárin awọn Kerubu. 

3Nwọn si gbe apoti—eri Ọlọrun na gun kẹkẹ 
titun kan, nwọn si mu u lati ile Abinadabu Wá, 
eyi ti o wa ni Gibea: Ussa ati Ahio, awọn ọmọ 
Abinadabu si ndà kẹkẹ titun na. 

4Nwọn si mu u lati ile Abinadabu jade Wá, 
ti o wà ni Gibea, pẹlu apoti—ẹri Ọlọrun; Ahio 
si nrìn niwaju apoti—ẹri na. 

5 Dafidi ati gbogbo ile Israeli si ṣire niwaju 
Oluwa lara gbogbo oniruru elò orin ti a fi igi 
arere ṣe, ati lara duru, ati lara psalteri, ati lara 
timbreli, ati lara korneti, ati lara aro. 

6 Nigbati nwọn si de ibi ipakà Nakoni, Ussa 
si nà ọwé rẹ̀ si apoti—ẹri Ọlọrun, o si dì i mu, 
nitoriti malu kọsẹ. 

7 Ibinu Oluwa si ru si Ussa; Ọlọrun si pa a 
nibẹ nitori iṣiṣe rẹ̀; nibẹ li o si kú li ẹba apo— 
ti-ẹri Ọlọrun. 

8Inu Dafidi si bajẹ nitoriti Oluwa ke Ussa 
kuro: o si pe orukọ ibẹ na ni Peresi—Ussa titi o 
fi di oni yi. 

8 Dafidi si bẹru Oluwa ni ijọ na, o si wipe, 
Apoti-ẹri Oluwa yio ti ṣe tò mi wá? 

10 Dafidi kò si fẹ mu apoti—ẹri Oluwa sọdọ 


249 


rẹ̀ si ilu Dafidi: ṣugbọn Dafidi si mu u yà si ile 
Obedi—Edomu ara Gati. 

11 Apoti—ẹri Oluwa si gbe ni ile Obe— 
di—Edomu ara Gati li oṣu mẹta: Oluwa si bu— 
kún fun Obedi—Edomu, ati gbogbo ile rẹ̀. 

12 A si rò fun Dafidi ọba, pe, Oluwa ti bu— 
kún fun ile Obedi—Edomu, ati gbogbo eyi ti 
iṣe tirẹ̀, nitori apoti—ẹri Ọlọrun. Dafidi si lọ, o 
si mu apoti—ẹri Ọlọrun na goke lati ile Obe— 
di—Edomu wá si ilu Dafidi ton ti ayọ. 

13 O si ṣe, nigbati awọn enia ti o rù apoti—ẹri 
Oluwa ba si ṣi ẹsẹ mẹfa, on a si fi malu ati ẹran 
abọpa rubọ. 

14 Dafidi si fi gbogbo agbara rẹ̀ jé niwaju 
Oluwa; Dafidi si wò efodu ọgbọ. 

15 Bẹni Dafidi ati gbogbo ile Israeli si gbe 
apoti—ẹri Oluwa goke wá, ti awọn ti iho ayò, 
ati pẹlu iro ipẹ̀. 

16 Bi apoti—ẹri Oluwa si ti wò ilu Dafidi Wá; 
Mikali ọmọbinrin Saulu si wò lati oju ferese, o 
si ri Dafidi ọba nfò soke o si njo niwaju Oluwa; 
on si kẹgàn rẹ̀ li ọkàn rẹ̀. 

17Nwọn si mu apoti-ẹri Oluwa na wWá, 
nwọn si gbe e kalẹ sipò rẹ̀ larin agọ na ti Dafidi 
pa fun u: Dafidi si rubọ sisun ati ẹbọ irẹpò ni— 
waju Oluwa. 

18 Dafidi si pari iṣẹ ẹbọ sisun ati ẹbọ irẹpò 
na, o si sure fun awọn enia na li orukọ Oluwa 
awọn ọmọ-ogun. 

190 si pin fun gbogbo awọn enia na, ani 
fun gbogbo ọpọ enia Israeli, ati ọkunrin ati 
obinrin; fun olukuluku iṣu akara kan ati ẹkirí 
ẹran kan, ati akara didun kan. Gbogbo awọn 
enia na si tuka lọ, olukuluku si ile rẹ̀. 

20 Dafidi si yipada lati sure fun awọn ara ile 
rẹ̀, Mikali ọmọbinrin Saulu si jade lati wá 
pade Dafidi, o si wipe, Bi o ti ṣe ohun ogo to 
loni fun ọba Israeli, ti o bọ ara rẹ̀ silẹ loni loju 
awọn iranṣẹbinrin awọn iranṣẹ rẹ̀, gẹgẹ bi 
ọkan ninu awọn enia asan iti bọra rẹ̀ silẹ! 

21 Dafidi si wi fun Mikali pe, Niwaju Oluwa 
ni, ẹniti o yàn mi fẹ jù baba rẹ lọ, ati ju gbogbo 
idile rẹ̀ lọ, lati fi emi ṣe olori awọn enia Oluwa, 
ani lori Israeli, emi o si ṣire niwaju Oluwa. 

22 Emi o si tun rẹ̀ ara mi silẹ jù bẹ lọ, emi o si ṣe 
alainiyìn loju ara mi, ati loju awọn iranṣẹbinrin 
wọnni ti iwọ wi, lọdọ wọn na li emi o si li ogo. 

23 Mikali ọmọbinrin Saulu kò si bi ọmọ, titi 
o fi di ọjọ ikú rẹ̀. 


TO si ṣe, nigbati ọba si joko ni ile rẹ̀, ti 
Oluwa si fun u ni isimi yika kiri kuro 
lọwọ gbogbo awọn ọta rẹ̀. 


Ii. SAMUELI 6, 7 
2Ọba si wi fun Natani woli pe, Sa w6, emi 
ngbe inu ile ti a fi kedari kọ, ṣugbọn apoti-ẹri 
Ọlọrun ngbe inu ibi ti a fi aṣọ ke. 

3 Natani si wi fun ọba pe, Lọ, ki o si ṣe 
gbogbo eyi ti o wà li ọkàn rẹ, nitoripe Oluwa 
Wà pẹlu rẹ. 

40 si ṣe li oru na, ẹrọ Oluwa tò Natani 
Wá, pe, 

5 Lọ, sọ fun iranṣẹ mi, fun Dafidi, pe, Bayi li 
Oluwa wi, iwọ o ha kọ ile fun mi ti emi o gbe? 

6 Nitoripe, emi ko iti gbe inu ile kan lati ọjọ 
ti emi ti mu awọn ọmọ Israeli goke ti ilẹ 
Egipti wá, titi di oni yi, ṣugbọn emi ti nrin 
ninu agọ, ati ninu agberin. 

7 Ni ibi gbogbo ti emi ti nrin larin gbogbo 
awọn ọmọ Israeli, emi ko ti iba ọkan ninu ẹya 
Israeli, ti emi pa aṣẹ fun lati ma bọ awọn enia 
mi ani Israeli sòrọ pe, Éṣe ti ẹnyin kò fi kedari 
kọ ile fun mi? 

8 Njẹ, nitorina, bayì ni iwọ o si Wi fun 
iranṣẹ mi ani Dafidi pe, Bayi ni Oluwa awọn 
ọmọ-ogun wi, emi ti mu iwọ kuro lati inu 
agbo agutan wá, lati má ma tẹle awọn agutan, 
mo si fi ọ jẹ olori awọn enia mi, ani Israeli. 

8 Emi si wà pẹlu rẹ nibikibi ti iwọ nlọ, emi 
sa ke gbogbo awọn ọta rẹ kuro niwaju rẹ, emi 
si ti sọ orukọ rẹ di nla, gẹgẹ bi orukọ awọn 
enia nla ti o wà li aiye. 

10 Emi o si yàn ibi kan fun awọn enia mi, 
ani Israeli, emi o si gbìn wọn, nwọn o si ma 
joko ni ibujoko ti wọn, nwọn kì yio si ṣipo 
pada mọ; awọn ọmọ enia buburu kì yio si pọn 
wọn loju mọ, bi igba atijọ. 

11 Ati gẹgẹ bi akoko igba ti emi ti fi aṣẹ fun 
awọn onidajọ lori awọn enia mi, ani Israeli, emi 
fi isimi fun ọ lọwọ gbogbo awọn ọta rẹ. Oluwa si 
Wi fun ọ pe, Oluwa yio kọ ile kan fun ọ. 

12 Nigbati ọjọ rẹ ba pe, ti iwọ o si sùn pẹlu 
awọn baba rẹ, emi o si gbe iru-ọmọ rẹ leke 
lẹhin rẹ, eyi ti o ti inu rẹ jade wá, emi o si fi 
idi ijọba rẹ kalẹ. 

13 On o si kọ ile fun orukọ mi, emi o si fi idi 
itẹ ijọba rẹ̀ kalẹ lailai. 

14 Emi o ma ṣe baba fun u, on o si ma jẹ 
ọmọ mi. Bi on ba dẹṣẹ, emi o si fi ọpá enia nà 
a, ati inà awọn ọmọ enia. 

15 Ṣugbọn anu mi kì yio yipada kuro lọdọ 
rẹ̀, gẹgẹ bi emi ti mu u kuro lọdọ Saulu, ti emi 
ti mu kuro niwaju rẹ. 

16 A o si fi idile rẹ ati ijọba rẹ mulẹ niwaju 
rẹ titi lai: a o si fi idi itẹ rẹ mulẹ titi lai. 

17 Gẹgẹ bi gbogbo òrọ wọnyi, ati gẹgẹ bi 
gbogbo iran yi, bẹni Natani si sọ fun Dafidi. 


Ii.SAMUELI 7—9 


18 Dafidi ọba si wọle lọ, o si duro niwaju 
Oluwa, o si wipe, Oluwa Ọlọrun, tali emi, ati 
ki si ni idile mi, ti iwọ fi mu mi di isisiyi? 

18 Nkan kekere li eyi sa jasi li oju rẹ, Oluwa 
Ọlọrun; iwọ si sọ ti idile iranṣẹ rẹ pẹlu ni ti akoko 
ti o jina. Eyi ha ṣe ìwa enia bi, Oluwa Ọlọrun? 

20 Kini Dafidi iba si ma wi si i fun ọ? Iwọ, 
Oluwa Ọlọrun mò iranṣẹ rẹ. 

21 Nitori ẹrọ rẹ, ati gẹgẹ bi ifẹ ọkàn rẹ, ni 
ìwọ ṣe gbogbo nkan nla wọnyi, ki iranṣẹ rẹ ki 
o le mẹ̀. 

22 Iwọ si tobi, Oluwa Ọlọrun: kò si si ẹniti o 
dabi rẹ, kò si si Ọlọrun kan lẹhin rẹ, gẹgẹ bi 
gbogbo eyi ti awa fi eti wa gbo. 

23 Orilẹ—ẹ̀de kan wo li o si mbẹ li aiye ti o 
dabi awọn enia rẹ, ani Israeli, awọn ti Ọlọrun 
lọ ràpada lati sọ wọn di enia rẹ̀, ati lati sọ wọn 
li orukọ, ati lati ṣe nkan nla fun nyin, ati nkan 
iyanu fun ilẹ rẹ, niwaju awọn enia rẹ, ti iwọ ti 
Tàpada fun ara rẹ lati Egipti wá, ani awọn 
orilẹ—ẹ̀de ati awọn oriṣa wọn. 

24 Iwọ si fi idi awọn enia rẹ, ani Israeli, kalẹ 
fun ara rẹ lati sọ wọn di enia rẹ titi lai: iwọ 
Oluwa si wa di Ọlọrun fun wọn. 

25 Njẹ, Oluwa Ọlọrun, jẹ ki òrọ na ti iwọ sọ 
niti iranṣẹ rẹ, ati niti idile rẹ̀, ki o duro titi lai, 
ki o si ṣe bi iwọ ti Wi. 

26 Jẹ ki orukọ rẹ ki o ga titi lai, pe, Oluwa 
awọn ọmọ-—ogun li Ọlọrun lori Israeli: si jẹ ki 
a fi idile Dafidi iranṣẹ rẹ mulẹ niwaju rẹ. 

27 Nitoripe iwọ, Oluwa awọn ọmọ—ogun, 
Ọlọrun Israeli ti sọ li eti iranṣẹ rẹ, pe, emi o 
ṣe idile kan fun ọ: nitorina ni iranṣẹ rẹ si ṣe ni 
i li ọkàn rẹ̀ lati gbadura yi si ọ. 

28 Njẹ, Oluwa Ọlọrun, iwọ li Ọlọrun na, 
ọrọ rẹ wọnni yio si jasi otitọ, iwọ si jẹ'jẹ nkan 
rere yi fun iranṣẹ rẹ: 

28 Njẹ, jẹ ki o wù ọ lati bukún idile iranṣẹ 
rẹ, ki o wà titi lai niwaju rẹ: nitori iwọ, Oluwa 
Ọlọrun, li o ti sọ ọ: si jẹ ki ibukún ki o wà ni 
idile iranṣẹ rẹ titi lai, nipasẹ ibukún rẹ. 


tO SI ṣe, lẹhin eyi, Dafidi si kọlu awọn 
Filistini, o si tẹri wọn ba: Dafidi si gbà 
Metegamma lọwọ awọn Filistini. 

20 si kọlu Moabu, a si fi okùn tita kan diwòn 
wọn, o si da wọn bu'lẹ; o si ṣe oṣuwọn okun 
meji ni iye awọn ti on o pa, ati ẹkún oṣuwọn 
okùn kan ni iye awọn ti yio dá si. Awọn ara Mo— 
abu si nsìn Dafidi, nwọn a si ma mu ẹbùn wá. 

3 Dafidi si kọlu Hadadeseri ọmọ Rehobu, 
ọba Soba, bi on si ti nlọ lati gbà ilẹ rẹ̀ pada ti o 
gbẹ̀ odo Eufrate. 


250 


4 Dafidi si gbà ẹgbẹrun kẹkẹ lọwọ rẹ̀, ati 
ẹ̀dẹgbẹrin. ẹlẹṣin, ati ẹgbáwa awọn. ẹlẹsẹ: 
Dafidi si ja gbogbo ẹṣin kẹkẹ wọn wọnni ni 
pátì, ṣugbọn o da ọgọrun kẹkẹ̀ si ninu wọn. 

5 Nigbati awọn ara Siria ti Damasku si wá 
lati ran Hadadeseri ọba Soba lọwọ, Dafidi si 
pa ẹgbámọkanla enia ninu awọn ara Siria. 

6 Dafidi si fi awọn ologun si Siria ti Damas— 
ku: awọn ara Siria si wa sìn Dafidi, nwọn a si 
ma mu ẹbùn wá. Oluwa si pa Dafidi mọ nibi— 
kibi ti o nlọ. 

7 Dafidi si gbà aṣà wura ti o wà lara awọn 
iranṣẹ Hadadeseri, o si ko wọn wá si Jerusa— 
lemu. 

8 lati Beta, ati lati Berotai, awọn ilú Hadade— 
seri, ni Dafidi ọba si ko òpọlọpọ idẹ wá. 

8 Nigbati Toi ọba Hamati si gbọ pe Dafidi ti 
pa gbogbo ogun Hadadeseri, 

10 Toi si ran Joramu ọmọ rẹ̀ si Dafidi ọba, lati 
ki i, ati lati sure fun u, nitoripe o ti ba Hadade— 
seri jagun, o si ti pa a: nitoriti Hadadeseri Sa ti 
ba Toi jagun. Joramu si ni ohun elo fadaka, ati 
ohun elo wura, ati ohun elo idẹ li ọwọ rẹ̀: 

11 Dafidi ọba si fi wọn fun Oluwa, pẹlu 
fadaka, ati Wura ti o ti yà si mimôé, eyi ti o ti 
gbà lọwọ awọn orilẹ—ẹ̀de ti o ti ṣẹgun; 

12 Lọwọ. Siria ati lọwọ Moabu, ati lọwọ 
awọn ọmọ Ammoni, ati lọwọ awọn Filistini, 
ati lọwọ Amaleki, ati ninu ikogun Hadadeseri 
ọmọ Rehobu ọba Soba. 

13 Dafidi si ni asiki gidigidi nigbati o pada 
Wá ile lati ibi pipa awọn ara Siria li afonifoji 
ìyò, awọn ti o pa jẹ ẹgbásan enia. 

140 si fi awọn ologun si Edomu; ati ni 
gbogbo Edomu yika li on si fi ologun si, 
gbogbo awọn ti o wà ni Edomu si wá sin Da— 
fidi. Oluwa si pa Dafidi mọ nibikibi ti o nlọ. 

15 Dafidi si jọba lori gbogbo Israeli; Dafidi si 
ṣe idajọ ati otitọ fun awọn enia rẹ̀. 

16 Joabu ọmọ Seruia li o si nṣe olori ogun; 
Jehoṣafati ọmọ Ahiludi si nṣe akọwe. 

17 Ati Sadoku ọmọ Ahitubu, ati Ahimeleki 
ọmọ Abiatari, li awọn alufa; Seruia a si ma ṣe 
akọwe. 

18 Benaiah ọmọ Jehoiada li o si nṣe olori 
awọn Kereti, ati awọn Peleti; awọn ọmọ 


Dafidi si jẹ alaṣẹ. 
ọỌ 1DAFIDI si bere pe, ọkan ninu awọn 
ẹniti iṣe idile Saulu kù sibẹ bi? ki emi ki o 
le ṣe ore fun u nitori Jonatani. 
2 Iranṣẹ kan si ti wà ni idile Saulu, orukọ rẹ̀ 
a ma jẹ Siba. Nwọn si pẹ̀ e wá sọdọ Dafidi, 


251 


ọba si bere lọwọ rẹ̀ pe, Iwọ ni Siba bi? O si 
dahùn wipe, Iranṣẹ rẹ ni. 

3Ọba si wipe, Kò ha si ọkan ninu idile Saulu 
sibẹ, ki emi ki o ṣe ore Ọlọrun fun u? Siba si wi 
fun ọba pe, Jonatani ní ọmọ kan sibẹ ti o ya arọ. 

4 Ọba si wi fun u pe, Nibo li o gbe wà? Siba 
si wi fun ọba pe, W6, on wà ni ile Makiri, 
ọmọ Ammieli, ni Lodebari. 

5 Dafidi ọba si ranṣẹ, o si mu u lati ile 
Makiri ọmọ Ammieli lati Lodebari wá. 

6 Mefiboṣeti ọmọ Jonatani ọmọ Saulu si tò 
Dafidi wá, o si wolẹ niwaju rẹ̀, o si bu ọla fun 
u. Dafidi si wipe, Mefiboṣeti. On si dahùn 
wipe, Wo iranṣẹ rẹ! 

7 Dafidi si wi fun u pe, Máṣe bẹ̀ru: nitoripe 
nitotọ emi o ṣe ore fun ọ nitori Jonatani baba 
rẹ, emi o si tun fi gbogbo ilẹ Saulu baba rẹ fun 
ọ: iwọ o si ma ba mi jẹun nigbagbogbo ni ibi 
onjẹ mi. 

8 On si tẹriba, o si wipe, Kini iranṣẹ rẹ jasi, 
ti iwọ o fi ma Wo okú aja bi emi? 

9 Ọba si pe Siba iranṣẹ Saulu, o si wi fun u 
pe, Gbogbo nkan ti iṣe ti Saulu, ati gbogbo eyi 
ti iṣe ti idile rẹ̀ li emi fi fun ọmọ oluwa rẹ. 

10 Iwọ, ati awọn ọmọ rẹ, ati awọn iranṣẹ rẹ 
ni yio si ma ro ilẹ na fun u, iwọ ni yio si ma 
mu ikore wá, ọmọ oluwa rẹ yio si ma ri onjẹ 
jẹ: ṣugbọn Mefiboṣeti ọmọ oluwa rẹ̀ yio si ma 
ba mi jẹun nigbagbogbo ni ibi onjẹ mi. Siba si 
ni ọmọ mẹdogun ati ogún iranṣẹkunrin. 

t1 Siba si wi fun ọba pe, Gẹgẹ bi gbogbo eyi 
ti oluwa mi ọba ti pa li aṣẹ fun iranṣẹ rẹ, bẹna 
ni iranṣẹ rẹ o si ṣe. Ọba si wi pe, Niti Mefi— 
boṣeti, yio ma jẹun ni ibi onjẹ mi, gẹgẹ bi 
ọkan ninu awọn ọmọ ọba. 

12 Mefiboṣeti si ni ọmọ kekere kan, orukọ 
rẹ̀ njẹ Mika. Gbogbo awọn ti ngbe ni ile Siba 
li o si nṣe iranṣẹ fun Mefiboṣeti. 

13 Mefiboṣeti si ngbe ni Jerusalemu: on a si 
ma jẹun nigbagbogbo ni ibi onjẹ ọba; on si 
yarọ li ẹsẹ rẹ̀ mejeji. 


l 0 tO si ṣe lẹhin eyi, ọba awọn ọmọ 
Ammoni si kú, Hanuni ọmọ rẹ̀ si 
jọba ni ipò rẹ̀. 

2 Dafidi si wipe, Emi o ṣe ore fun Hanuni 
ọmọ Nahaṣi gẹgẹ bi baba rẹ̀ si ti ṣe ore fun mi. 
Dafidi si ranṣẹ lati tù u ninu lati ọwé awọn 
iranṣẹ rẹ̀ wá, nitori ti baba rẹ̀. Awọn iranṣẹ 
Dafidi si wá si ilẹ awọn ọmọ Ammoni. 

3 Awọn olori awọn ọmọ Ammoni si wi fun 
Hanuni oluwa wọn pe, Li oju rẹ, ọlá ni Dafidi 
mbù fun baba rẹ, ti o fi ran awọn olutùnú si ọ? 


Ii. SAMUELI 9, 10 
ko ha se pe, Dafidi ran awọn iranṣẹ rẹ̀ si ọ, lati 
Wa wò ilu, ati lati ṣe alami rẹ̀, ati lati bà a jẹ? 

4 Hanuni si mu awọn iranṣẹ Dafidi, o fá apa— 
kan irungbòn wọn, o si ke abò kuro ni agbáda 
Wọn, titi o fi de idi wọn, o sì rán wọn lọ. 

5 Nwọn si sọ fun Dafidi, o si ranṣẹ lọ ipade 
wọn, nitoriti oju tì awọn ọkunrin na pupọ: 
ọba si wipe. Ẹ duro ni Jeriko titi irungbọn 
nyin yio fi hù, nigbana ni ki ẹ padà bò. 

6 Awọn ọmọ Ammoni si ri pe, nwọn di ẹni 
irira niwaju Dafidi, awọn ọmọ Ammoni si 
Tanṣẹ, nwọn si fi owo bẹ̀ ogun awọn ara Siria 
ti Betrehobu; ati Siria ti Soba, ẹgbáwa ẹlẹsẹ 
ati ti ọba Maaka, ẹgbẹrun ọkunrin, ati ti 
Iṣtobu ẹgbáfa ọkunrin. 

7 Dafidi si gbQ, o si rán Joabu, ati gbogbo 
ogun awọn ọkunrin alagbara. 

8 Awọn ọmọ Ammoni si jade, nwọn si té 
ogun li ẹnu odi; ara Siria ti Soba, ati ti Reho— 
bu, ati Iṣtobu, ati Maaka, nwọn si tẹ ogun ni 
papa fun ara wọn. 

9 Nigbati Joabu si ri i pe ogun na doju kọ on 
niwaju ati lẹhin, o si yàn ninu gbogbo awọn 
akikanju ọkunrin ni Israeli, o si té ogun kọju 
si awọn ara Siria. 

100 si fi awọn enia ti o kù le Abiṣai aburo 
rẹ̀ lọwọ, ki o le tẹ ogun kọju si awọn ọmọ 
Ammoni. 

1tO si wipe, Bi agbara awọn ara Siria ba si 
pò jù emi lọ, iwọ o si wá ràn mi lọwọ: ṣugbọn 
bi ọwọ awọn ọmọ Ammoni ba si pò jù ọ lọ, 
emi o si wá ràn ọ lọwọ. 

12MU ọkàn le, jẹ ki a ṣe onigboya nitori 
awọn enia wa, ati nitori awọn ilu Ọlọrun wa; 
Oluwa o si ṣe eyi ti o dara li oju rẹ̀. 

13 Joabu ati awọn enia ti mbẹ lọdọ rẹ̀ si ba 
awọn ara Siria pade ijà: nwọn si sa niwaju rẹ̀. 

14 Nigbati awọn ọmọ Ammoni si ri pe awọn 
ara Siria sá, awọn si sá niwaju Abiṣai, nwọn si 
Wọ inu ilu lọ. Joabu si pada kuro lẹhin awọn 
ọmọ Ammoni, o si pada wá si Jerusalemu. 

15 Nigbati awọn ara Siria si ri pe nwọn di bibì 
ṣubu niwaju Israeli, nwọn si ko ara wọn jọ. 

16 Hadareseri si ranṣẹ, o si mu awọn ara Si— 
ria ti o wà li oke odo jade wá: nwọn si Wá si 
Helami; Ṣobaki olori ogun ti Hadareseri si 
ṣolori wọn. 

17 Nigbati a sọ fun Dafidi, o si ko gbogbo 
Israeli jọ, nwọn si kọja Jordani, nwọn si wá si 
Helami. Awọn ara Siria si tẹ ogun kọju si Da— 
fidi, nwọn si ba a jà. 

18 Awọn ara Siria si sa niwaju Israeli; Dafidi 
si pa ninu awọn ara Siria édẹgbẹrin awọn 


II. SAMUELI 10—12 
onikẹkéẹ, ati ọkẹ meji ẹlẹṣin, nwọn si kọlu Ṣo— 
baki olori ogun wọn, o si kú nibẹ. 

13 Nigbati gbogbo awọn ọba ti o wà labẹ 
Hadareseri si ri pe nwọn di bibì ṣubu niwaju 
Israeli, nwọn si ba Israeli lajà, nwọn si nsìn 
wọn. Awọn ara Siria si bẹ̀ru lati ràn awọn 


ọmọ Ammoni lọwọ mọ. 

l l tO si ṣe, lẹhin igbati ọdun yipo, li 
akoko igbati awọn ọba ima jade 

ogun, Dafidi si rán Joabu, ati awọn iranṣẹ rẹ̀ 

pẹlu rẹ̀, ati gbogbo Israeli; nwọn si pa awọn 

ọmọ Ammoni, nwọn si dô ti Rabba. Dafidi si 

joko ni Jerusalemu. 

20 si ṣe, ni igbà aṣalẹ kan, Dafidi si dide ni 
ibusùn rẹ̀, o si nrìn lori orule ile ọba, lati ori 
orule na li o si ri obinrin kan ti o nWẹ̀ ara rẹ̀; 
obinrin na si ṣe arẹwa jọjọ lati WÒ. 

3 Dafidi si ranṣẹ, o si bere obinrin na. 
Ẹnikan si Wipe, Eyi kọ Batṣeba, ọmọbinrin 
Eliami, aya Uria ará Hitti? 

4 Dafidi si rán awọn iranṣẹ, o si mu u; on si 
Wọ inu ile tò ọ lọ, on si ba a dapọ: nigbati o si 
Wẹ ara rẹ̀ mọ tan, o si pada lọ si ile rẹ̀. 

5 Obinrin na si fẹra kù, o si ranṣẹ o si sọ fun 
Dafidi, o si wipe, Emi fẹra kù. 

6 Dafidi si ranṣẹ si Joabu, pe, Ran Uria ará 
Hitti si mi. Joabu si ran Uria si Dafidi. 

7 Nigbati Uria si de ọdọ rẹ̀, Dafidi si bi i li 
ere alafia Joabu, ati alafia awọn enia na, ati bi 
ogun na ti nṣe. 

8 Dafidi si wi fun Uria pe, Sọkalẹ lọ si ile rẹ, 
ki o si Wẹ ẹsẹ rẹ. Uria si jade kuro ni ile ọba, 
onjẹ lati ọdọ ọba Wá si tò ọ lẹhin. 

9Ṣugbọn Uria sùn li ẹnu—òna ile ọba lọdọ 
gbogbo iranṣẹ oluwa rẹ̀, kò si sọkalẹ lọ si ile rẹ̀. 

10 Nigbati nwọn si sọ fun Dafidi pe, Uria kò 
sọkalẹ lọ si ile rẹ̀, Dafidi si wi fun Uria pe, Ṣe 
òna àjo ni iwọ ti wá? eha ti ṣe ti iwọ kò fi sọ— 
kalẹ lọ si ile rẹ? 

ti Uria si wi fun Dafidi pe, Apoti-—ẹri, ati Is— 
raeli, ati Juda joko ninu agọ; ati Joabu oluwa 
mi, ati awọn iranṣẹ oluwa mi wà ni ibudo ni 
pápa: emi o ha lọ si ile mi, lati jẹ ati lati mu, ati 
lati ba obinrin mi sùn? bi iwọ ba wà laye, ati bi 
ẹmi rẹ si ti mbẹ láye, emi kì yio ṣe nkan yi. 

12 Dafidi si wi fun Uria pe, Si duro nihin 
loni, li ọla emi o si jẹ ki iwọ ki o lọ. Uria si 
duro ni Jerusalemu li ọjọ na, ati ijọ keji. 

13 Dafidi si pé e, o si jẹ, o si mu niwaju rẹ̀; o 
si mu ki ọti ki o pa a: on si jade li alẹ lọ si 
ibusùn rẹ̀ lọdọ awọn iranṣẹ oluwa rẹ̀, kò si 
sọkalẹ lọ si ile rẹ̀. 


252 


14O si ṣe li owurọ Dafidi si kọwe si Joabu, o 
fi rán Uria. 

15 O si kọ sinu iwe pe, Fi Uria siwaju ibi tí 
ogun gbe le, ki ẹ si bú o silẹ, ki nwọn le kọ lù 
u, ki o si kú. 

16 O si ṣe nigbati Joabu ṣe akiyesi ilu na, o si 
yàn Uria si ibi kan ni ibi ti on mò pe awọn 
alagbara ọkunrin mbẹ nibẹ. 

17 Awọn ọkunrin ilu na si jade wá, nwọn si 
ba Joabu jà: diẹ si ṣubu ninu awọn enia na ninu 
awọn iranṣẹ Dafidi; Uria ará Hitti si kú pẹlu. 

18 Joabu si ranṣẹ o si rò gbogbo nkan ogun 
na fun Dafidi. 

18 O sì paṣẹ fun iranṣẹ na pe, Nigbati iwọ ba 
si pari ati ma rò gbogbo nkan ogun na fun ọba, 

20 Bi o ba ṣe pe, ibinu ọba ba fàru, ti on si Wi 
fun ọ pe, Éṣe ti ẹnyin fi sunmọ ilu na lati ba 
wọn jà, ẹnyin kò mò pe nwọn o tafà lati ori odi 
wá? 

21 Tali o pa Abimeleki ọmọ Jerubbeṣeti? Ki 
iṣe obinrin li o yi okuta ọlọ lù u lati ori odi Wá, 
ti o si kú ni Tebeṣi? eha ti ri ti ẹnyin fi sunmọ 
odi na? Iwọ o si wi fun u pe, Uria iranṣẹ rẹ ará 
Hitti kú pẹlu. 

22 Iranṣẹ na si lọ, o si Wá, o si jẹ gbogbo iṣẹ 
ti Joabu ran a fun Dafidi. 

23 Iranṣẹ na si wi fun Dafidi pe, Nitôtọ 
awọn ọkunrin na lagbara jù Wa lọ, nwọn si 
jade tọ wa wá ni pápa, awa si tẹle wọn titi 
nwọn fi de ẹhìn odi. 

24 Awọn tafaàtafa si ta si iranṣẹ rẹ lati ori odi 
Wá, diẹ ninu awọn iranṣẹ ọba si kú, iranṣẹ rẹ 
Uria ará Hitti si kú pẹlu. 

25 Dafidi si wi fun iranṣẹ na pe, Bayi ni iwọ 
o Wi fun Joabu pe, Máṣe jẹ ki nkan yi ki o 
buru li oju rẹ, nitoripe idà a ma jẹ li ọtun li 
òsi, mu ijà rẹ le si ilu na, ki o si bì i ṣubu: ki 
ìwọ ki o si mu u lọkàn le. 

26 Nigbati aya Uria si gbẹ pe Uria ọkọ rẹ̀ kú, 
o si gbawẹ̀ nitori ọkọ rẹ̀. 

27 Nigbati awẹ̀ na si kọja tan, Dafidi si 
ranṣẹ, o si mu u Wá si ile rẹ̀, on si wa di aya 
rẹ̀, o si bi ọmọkunrin kan fun u. Ṣugbọn nkan 
na ti Dafidi ṣe buru niwaju Oluwa. 


l 2 lOLUWA si ran Natani si Dafidi. On 
si tò ọ wá, o si wi fun u pe, Ọkunrin 
meji mbẹ ni ilu kan; ọkan jẹ ọlọrò, ekeji si jẹ 
talaka. 
2 Ọkunrin ọlọrò na si ni agutan ati malu li 
ọpọlọpọ, 
3 Ṣugbọn ọkunrin talaka na kò si ni nkan, 
bikoṣe agutan kekere kan, eyi ti o ti rà ti o si 


253 


ntẹ̀: o si dagba li ọwọ rẹ̀ pẹlu awọn ọmọ rẹ̀; a 
ma jẹ ninu onjẹ rẹ̀, a si ma mu ninu ago rẹ̀, a 
si ma dubulẹ li aiya rẹ̀, o si dabi ọmọbinrin 
kan fun u. 

4 Alejo kan si tọ ọkunrin ọlọrò na wá, on kò 
si fẹ mu ninu agutàn rẹ̀, ati ninu malu rẹ̀, lati 
fi ṣe alejo fun ẹni ti o tọ ọ wá: o si mu agutan 
ọkunrin talaka na fi ṣe alejo fun ọkunrin ti o 
tò ọ wá. 

o si wi fun Natani pe, Bi Oluwa ti mbẹ laye, 

ọkunrin na ti o ṣe nkan yi, kikú ni yio kú. 
6On o si san agutan na pada ni ìlẹpo mẹrin, 

nitoriti o ṣe nkan yi, ati nitoriti kò ni anu. 

7 Natani si wi fun Dafidi pe, Iwọ li ọkunrin 
na. Bayi li Oluwa Ọlọrun Israeli wi, Emi fi ọ 
jọba lori Israeli, emi si gbà ọ lọwọ Saulu; 

8Emi si fi ile oluwa rẹ fun ọ, ati awọn 
obinrin oluwa rẹ si aiyà rẹ, emi si fi idile Is— 
Taeli ati ti Juda fun ọ; iba tilẹ ṣepe eyini kere 
jù, emi iba si fun ọ ni nkan bayi bayi. 

9 Eṣe ti iwọ fi kẹgàn òrọ Oluwa, ti iwọ fi ṣe 
nkan ti o buru li oju rẹ̀, ani ti iwọ fi fi idà pa 
Uria ará Hitti, ati ti iwọ fi mu obinrin rẹ̀ lati fi 
ṣe obinrin rẹ, o si fi idà awọn ọmọ Ammoni pa 
a. 

10 Njẹ nitorina idà kì yio kuro ni ile rẹ titi 
lai; nitoripe iwọ gàn mi, iwọ si mu aya Uria 
ará Hitti lati fi ṣe aya rẹ. 

11 Bayi li Oluwa wi, Kiye si i, Emi o jẹ ki ibi 
ki o dide si ọ lati inu ile rẹ wá, emi o si gbà 
awọn obinrin rẹ loju rẹ, emi o si fi wọn fun 
aladugbo rẹ, on o si ba awọn obinrin rẹ sùn 
niwaju ôrun yi. 

12 Ati pe iwọ ṣe e ni ikòkọ: ṣugbọn emi o ṣe 
nkan yi niwaju gbogbo Israeli, ati niwaju orun. 

13 Dafidi si Wi fun Natani pe, Emi ṣẹ̀ si 
Oluwa. Natani si wi fun Dafidi pe, Oluwa 
pẹlu si ti mu ẹ̀ṣẹ rẹ kuro; iwọ kì yio kú. 

14 Ṣugbọn nitori nipa iwa yi, iwọ fi aye silẹ 
fun awọn ọta Oluwa lati sọ òrọ òdi, ọmọ na ti 
a o bi fun ọ, kiku ni yio ku. 

15 Natani si lọ si ile rẹ̀. Oluwa si fi arùn kọlù 
ọmọ na ti obinrin Uria bi fun Dafidi, o si ṣe 
aisàn pupọ. 

16 Dafidi si bẹ̀ Ọlọrun nitori ọmọ na, Dafidi 
si gbàwẹ, o si Wọ inu ile lọ, o si dubulẹ lori ilẹ 
li oru na. 

17 Awọn agbà ile rẹ̀ si dide tò ọ lọ, lati gbe e 
dide lori ilẹ: o si kò, kò si ba wọn jẹun. 

18 O si ṣe, ni ijọ keje, ọmọ na si kú. Awọn 
iranṣẹ Dafidi si bẹ̀ru lati wi fun u pe, ọmọ na 
kú: nitori ti nwọn wipe, Kiye si i, nigbati ọmọ 


li. SAMUELI 12, 13 
na mbẹ laye, awa sòrọ fun u, on kò si gbọ 
ohùn wa: njẹ yio ti ṣẹ ara rẹ̀ ni iṣẹ to, bi awa 
ba wi fun u pe, ọmọ na kú? 

19 Nigbati Dafidi si ri pe awọn iranṣẹ rẹ̀ 
nsòrọ kẹlẹkẹlẹ, Dafidi si kiye si i pe ọmọ na 
kú: Dafidi si bere lọwọ awọn iranṣẹ rẹ̀ pe, 
Ọmọ na kú bi? nwọn si da a li ohùn pe, O kú. 

20 Dafidi si dide ni ilẹ, o si wẹ̀, o fi ororo pa 
ara, o si parò asọ rẹ̀, o si wọ inu ile Oluwa lọ, 
o si wolẹ sìn: o si Wá si ile rẹ̀ o si bere, nwọn 
si gbe onjẹ kalẹ niwaju rẹ̀, o si jẹun. 

21 Awọn iranṣẹ rẹ̀ si bi li ere pe, Ki li eyi ti 
iwọ ṣe yi? nitori ọmọ na nigbati o mbẹ laye 
iwọ gbawẹ, o si sọkun; ṣugbọn nigbati ọmọ 
na kú, o dide o si jẹun. 

22 O si wipe, nigbati ọmọ na mbẹ láye, emi 
gbawẹ, emi si sọkun: nitoriti emi wipe, Tali o 
mò bi Ọlọrun o ṣánu mi, ki ọmọ na ki o le yẹ̀. 

23 Ṣugbọn nisisiyi o ti kú, nitori kili emi o 
ṣe ma gbawẹ? emi le mu u pada wá mọ bi? 
emi ni yio tò ọ lọ, on ki yio si tun tò mi Wá. 

24 Dafidi si ṣipẹ fun Batṣeba aya rẹ̀, o si wọle 
tò ọ, o si ba a dapọ: on si bi ọmọkunrin kan, 
Dafidi si sọ orukọ rẹ̀ ni Solomoni: Oluwa si fẹ ẹ. 

25 O si rán Natani woli, o si pe orukọ rẹ̀ ni 
Jedidiah nitori ti Oluwa. 

26 Joabu si ba Rabba ti awọn ọmọ Ammoni 
jagun, o si gbà ilu ọba wọn. 

27 Joabu si ran awọn iranṣẹ si Dafidi, o si 
wipe, emi ti ba Rabba jà, emi si ti gbà ilu olo— 
mi wọnni. 

28 Njẹ nitorina kôú awọn enia iyokù jọ, ki o 
si do ti ilu na, ki o si gbà a, ki emi ki o má ba 
gbà ilu na, ki a ma ba pẹ e li orukọ mi. 

28 Dafidi si kú gbogbo enia na jọ, o si lọ si 
Rabba, o si ba a jà, o si gbà a. 

30On si gba adé ọba wọn kuro li ori rẹ̀, 
wuwo rẹ̀ si jẹ talenti wura kan, o si ni okuta 
oniyebiye lara rẹ̀: a si fi i de Dafidi li ori. On si 
kò ikogun ilu na li òpọlọpọ. 

31 On si kò awọn enia na ti o Wà ninu rẹ̀, o 
si fi wọn si iṣẹ ayùn, ati si iṣẹ nkan iWọlẹ ti a fi 
irin ṣe, ati si iṣẹ ake irin, o si fi wọn si iṣẹ bi— 
riki mímọ: bẹna li on si ṣe si gbogbo ilu awọn 
ọmọ Ammoni. Dafidi ati gbogbo awọn enia na 


si pada si Jerusalemu. 
l 3 tO si ṣe, lẹhin eyi, Absalomu ọmọ 
Dafidi ni aburo obinrin kan ti o ṣe 
arẹwà, orukọ rẹ̀ a si ma jẹ Tamari; Amnoni 
ọmọ Dafidi si fẹràn rẹ̀. 
2 Amnoni si banujẹ titi o fi ṣe aisan nitori 
Tamari aburo rẹ̀ obinrin; nitoripe wundia ni; 


II. SAMUELI. 173 
o si ṣe ohun ti o ṣoro li oju Amnoni lati ba a ṣe 
nkan kan. 

3Ṣugbọn Amnoni ni ọrẹ kan, orukọ rẹ̀ a si 
ma jẹ Jonadabu, ọmọ Ṣimea ẹgbọn Dafidi: Jo— 
nadabu si jẹ alarekereke enia gidigidi. 

BO si wi fun u pe, €ṣe ti iwọ ọmọ ọba nfi 
nrú lojojumọ bayi? o kì yio ha sọ fun mi? 
Amnoni si wi fun u pe, emi fẹ Tamari aburo 
Absalomu arakunrin mi. 

5 Jonadabu si wi fun u pe, dubulẹ ni ibusùún 
rẹ ki iwọ ki o si ṣe bi ẹnipe ara rẹ kò yá: baba 
rẹ yio si wá iwò ọ, iwọ o si wi fun u pe, Jẹwọ 
jẹ ki Tamari aburo mi ki o wá ki o si fun mi li 
onjẹ ki o si se onjẹ na niwaju mi kì emi ki o ri 
i, emi o si jẹ ẹ li ọwọ rẹ̀. 

6 Amnoni si dubulẹ, o si ṣe bi ẹnipe on ṣai— 
san: ọba si wá iwò o, Amnoni si wi fun ọba 
pe, Jọwọ, jẹ ki Tamari aburo mi ki o wá, ki o si 
din akarà meji li oju mi, emi o si jẹ li ọwọ rẹ̀. 

7 Dafidi si ranṣẹ si Tamari ni ile pe, Lọ si ile 
Amnoni ẹgbọn rẹ, ki o si ṣe ti onjẹ fun u. 

8 Tamari si lọ si ile Amnoni ẹgbọn rẹ̀, on si 
mbẹ ni ibulẹ. Tamari si mu iyefun, o si pò o, o 
si fi ṣe akara li oju rẹ̀, o si din akara na. 

8On si mu awo na, o si dà a sinu awo mi— 
ran niwaju rẹ̀; ṣugbọn o kò lati jẹ. Amnoni si 
wipe, jẹ ki gbogbo ọkunrin jade kuro lọdọ mi. 
Nwọn si jade olukuluku ọkunrin kuro lọdọ rẹ̀. 

10 Amnoni si wi fun Tamari pe, mu onjẹ na 
Wá si yara, emi o si jẹ lọwọ rẹ. Tamari si mu 
akara ti o ṣe, o si mu u tọ Amnoni ẹgbọn rẹ̀ ni 
ìyẹwu. 

t1 Nigbati o si sunmọ ọ lati fi onjẹ fun u, on 
si di i mu, o si wi fun u pe, wá dubulẹ tì mi, 
aburo mi. 

12On si da a lohiitn wipe, Bẹkọ ẹgbọn mi, 
máṣe tẹ̀ mi; nitoripe ko tQ ki a ṣe iru nkan bẹ 
ni Israeli, iwọ máṣe huwa were yi. 

13 Ati emi, nibo li emi o gbe itiju mi wò? 
iwọ o si dabi ọkan ninu awọn aṣiwere ni 
Israeli. Njẹ nitorina, emi bẹ̀ ọ, sọ fun ọba; ni— 
toripe on kì yio kò lati fi mi fun ọ. 

14Ṣugbọn o kọ lati gbé ohùn rẹ̀; o si fi agbara 
mu u, o si ṣẹgun rẹ̀, o si ba a dapọ. 

15 Amnoni si korira rẹ̀ gidigidi, irira na si Wá 
jù ifẹ ti on ti ni si i ri lọ. Amnoni si wi fun u pe, 
Dide, ki o si ma lọ. 

16 On si wi fun u pe, Ko ha ni idi bi; lilé ti 
iwọ nlé mi yi buru jú eyi ti iwọ ti ṣe si mi lọ. 
Ṣugbọn on ko fẹ gbọ tirẹ̀. 

17 On si pe ọmọ—ọdọ rẹ̀ ti iṣe iranṣẹ rẹ̀, o si 
wi fun u pe, Jọwọ, tì obinrin yi sode fun mi, ki 
o si ti ilẹkùtn mọ ọ. 


254 


18 On si ni aṣọ alaràbara kan li ara rẹ̀: nitori 
iru aṣọ awọleke bẹ li awọn ọmọbinrin ọba ti 
iṣe wundia ima wò. Iranṣẹ rẹ̀ si mu u jade, o 
si ti ilẹkun mọ ọ. 

18 Tamari si bu €ru si ori rẹ̀, o si fa aṣọ ala— 
ràbara ti mbẹ lara rẹ̀ ya, o si ka ọwé rẹ̀ le ori, o 
si nkigbe bi o ti nlọ. 

20 Absalomu ẹgbọn rẹ̀ si bi i lere pe, Amnoni 
ẹgbén rẹ ba ọ ṣe bi? njẹ aburo mi, dakẹ; ẹgbọn 
rẹ ni iṣe; má fi nkan yi si ọkàn rẹ. Tamari si joko 
ni ibanujẹ ni ile Absalomu ẹgbọn rẹ̀. 

21Ṣugbọn nigbati Dafidi ọba gbọ gbogbo 
nkan wọnyi, inu rẹ̀ bajẹ gidigidi. 

22 Absalomu ko si ba Amnoni sọ nkan, 
rere, tabi buburu: nitoripe Absalomu korira 
Amnoni nitori eyi ti o ṣe, ani ti o fi agbara mu 
Tamari aburo rẹ̀. 

230 si ṣe, lẹhin ọdun meji, Absalomu si ni 
olurẹrun agutan ni Baal—hasori, eyiti o gbò 
Efraimu: Absalomu si pe gbogbo awọn ọmọ ọba. 

24 Absalomu si tò ọba Wá, o si wipe, W, 
jọwọ, iranṣẹ rẹ ni olurẹrun agutan, emi bẹ̀ ọ, 
jẹ ki ọba, ati awọn iranṣẹ rẹ̀ ba iranṣẹ rẹ lọ. 

25 Ọba si wi fun Absalomu pe, Bẹkọ, ọmọ 
mi, mo bẹ̀ ọ, má jẹ ki gbogbo wa lọ, ki a má 
mu ọ nawo pupọ. O si rò ọ gidigidi, ṣugbọn 
on kò fẹ lọ, o si sure fun u. 

26 Absalomu si wi pe, Bi kò ba le ri bẹ, emi 
bẹ̀ ọ, jẹ ki Amnoni ẹgbẹn mi ba wa lọ. Ọba si 
wipe, Idi rẹ̀ ti yio fi ba ọ lọ? 

27 Absalomu si rò ọ, on si jẹ ki Amnoni ati 
gbogbo awọn ọmọ ọba ba a lọ. 

28 Absalomu si fi aṣẹ fun awọn iranṣẹ rẹ̀ pe, 
Ki ẹnyin ki o ma kiyesi akoko ti ọti—Wwaini yio 
mu ọkàn Amnoni din, emi o si wi fun nyin pe, 
Kọlu Amnoni; ki ẹ si pa a: ẹ má bẹ̀ru: ṣe emi li o 
fi aṣẹ fun nyin? ẹ ṣe giri, ki ẹ ṣe bi alagbara 
ọmọ. 

28 Awọn iranṣẹ Absalomu si ṣe si Amnoni 
gẹgẹ bi Absalomu ti paṣẹ. Gbogbo awọn ọmọ 
ọba si dide, olukuluku gun ibaka rẹ̀, nwọn si sa. 

30 O si ṣe, nigbati nwọn mbẹ li ọna, ihìn si 
de ọdọ Dafidi pe, Absalomu pa gbogbo awọn 
ọmọ ọba, ọkan kò si kù ninu wọn. 

31 Ọba si dide, o si fa aṣọ rẹ̀ ya, o si dubulẹ 
ni ilẹ; gbogbo awọn iranṣẹ rẹ̀ ti nwọn duro tì i 
si fa aṣọ wọn ya. 

32 Jonadabu ọmọ Ṣimea arakonrin Dafidi si 
dahún o si wipe, Ki oluwa mi ọba ki o máṣe rò 
pe nwọn ti pa gbogbo awọn ọdọmọde—kọnrin 
awọn ọmọ ọba; nitoripe Amnoni nikanṣoṣo li 
o kú: nitori lati ẹnu Absalomu wá li a ti pinnu 
rẹ̀ lati ọjọ ti o ti fi agbara mu Tamari aburo rẹ̀. 


255 


33 Njẹ ki oluwa mi ọba ki o máṣe fi nkan yi 
si ọkàn pe, gbogbo awọn ọmọ ọba li o kú: ni— 
tori Amnoni nikanṣoṣo li o kú. 

34 Absalomu si sa. Ọdọmọkunrin na ti 
nṣòna si gbe oju rẹ̀ soke, o si ri pe, òpọ enia 
mbò li òna lẹhin rẹ̀ lati iha oko wá. 

35 Jonadabu si wi fun ọba pe, W6, awọn 
ọmọ ọba mbò: gẹgẹ bi òrọ iranṣẹ rẹ, bẹ li o ri. 

360 si ṣe, nigbati o ti pari òrọ isọ, si WO, 
awọn ọmọ ọba de, nwọn si gbe ohùn wọn 
soke, nwọn si sọkun: ọba ati gbogbo awọn 
iranṣẹ rẹ̀ pẹlu si sọkun nlanla. 

37 Absalomu si sa, o si tọ Talmai lọ, ọmọ 
Ammihudu, ọba Geṣuri. Dafidi si nkánu ni— 
tori ọmọ rẹ̀ lojojumọ. 

38 Absalomu si sa, o si lọ si Geṣuri, o si gbe 
ibẹ li ọdun mẹta. 


nitoriti o ti gbà ipẹ̀ niti Amnoni: o sa ti kú. 


l 4 JOABU ọmọ Seruia si kiyesi i pe, 
ọkàn ọba si fà si Absalomu. 

2 Joabu si ranṣẹ si Tekoa, o si mu ọlọgbọn 
obinrin kan lati ibẹ̀ wá, o si wi fun u pe, Emi 
bẹ̀ ọ, ṣe bi ẹniti nṣọfọ, ki o si fi aṣọ ọfọ sara, ki 
o má si ṣe fi ororo pa ara, ki o si dabi obinrin ti 
o ti nṣòfọ fun okú li ọjọ pupò. 

3 Ki o si tò ọba Wá, ki o si sọ fun u gẹgẹ bi 
òrọ yi. Joabu si fi òrọ si i li ẹnu. 

4 Nigbati obinrin ará Tekoa na si nfẹ sòrọ 
fun ọba, o wolẹ, o dojubolẹ, o si bu ọla fun u, 
o si wipe, Ọba, gbà mi. 

S Ọba si bi i lere pe, Ki li o ṣe ọ? on si dahùn 
wipe, Nitôtọ, opòô li emi iṣe, ọkọ mi si kú. 

6 Iranṣẹbinrin rẹ si ti li ọmọkunrin meji, 
awọn mejeji si jọ jà li oko, kò si si ẹniti yio là 
wọn, ekini si lu ekeji, o si pa a. 

7 Si w6ô, gbogbo idile dide si iranṣẹbinrin 
rẹ, nwọn si wipe, Fi ẹni ti o pa ẹnikeji rẹ̀ fun 
wa, awa o si pa a ni ipo ẹmi ẹnikeji rẹ̀ ti o pa, 
awa o si pa arole na run pẹlu: nwọn o si pa 
iná mi ti o kù, nwọn kì yio si fi orukọ tabi ẹni 
ti o kù silẹ fun ọkọ mi li aiye. 

8 Ọba si wi fun obinrin na pe, Lọ si ile rẹ. 
emi o si kilọ nitori rẹ. 

9 Obinrin ara Tekoa na si wi fun ọba pe, 
Oluwa mi, ọba, jẹ ki ẹ̀ṣẹ na ki o wà lori mi, ati 
lori idile baba mi; ki ọba ati itẹ rẹ̀ ki o jé 
alailẹbi. 

10 Ọba si wipe, Ẹnikẹni ti o ba sọrọ si ọ, mu 
oluwa rẹ̀ tò mi wá, on kì yio si tẹ ọ mọ. 

1tO si wipe, Emi bẹ̀ ọ, jẹ ki ọba ki o ranti 
Oluwa Ọlọrun rẹ̀, ki olugbẹsan ẹjẹ ki o máṣe 


Ii. SAMUELI. 13, 14 
ni ipa lati ṣe iparun, ki nwọn ki o má bà pa 
ọmọ mi; on si wipe, Bi Oluwa ti mbẹ láye, 
ọkan ninu irun ori ọmọ rẹ ki yio bò silẹ, 

12Obinrin na si wipe, Emi bẹ̀ ọ, jẹ ki 
iranṣẹbinrin rẹ ki o sọrọ kan fun oluwa mi ọba; 
on si wipe, Ma wi. 

13 Obinrin na si wipe, Nitori kini iwọ si ṣe 
To iru nkan yi si awọn enia Ọlọrun? nitoripe 
ọba si sọ nkan yi bi ẹniti o jẹbi, nitipe ọba kò 
mu isánsa rẹ̀ bò wá ile. 

14 Nitoripe awa o sa kú, a o si dabi omi ti a tú 
silẹ ti a kò si le ṣajọ mọ; nitori bi Ọlọrun kò ti 
gbà ẹmi rẹ̀, o si ti ṣe ọna ki a má bà lé isánsa rẹ̀ 
kuro lọdọ rẹ̀. 

15 Njẹ nitorina li emi si ṣe wá isọ nkan yi 
fun oluwa mi ọba, bi o jẹpe awọn enia ti 
dẹrubà mi; iranṣẹbinrin rẹ si wi pe, Njẹ emi o 
sọ fun ọba; o le ri bẹ̀ pe ọba yio ṣe ifẹ 
iranṣẹbinrin rẹ̀ fun u. 

16 Nitoripe ọba o gbọ, lati gbà iranṣẹbinrin 
rẹ̀ silẹ lọwọ ọkunrin na ti o nfẹ ke emi ati 
ọmọ mi pẹlu kuro ninu ilẹ ini Ọlọrun. 

17 Iranṣẹbinrin rẹ si wipe, Njẹ ẹ̀rọ ọba 
oluwa mi yio si jasi itùnu: nitori bi angeli 
Ọlọrun bẹ̀ ni oluwa mi ọba lati mò rere ati 
buburu: Oluwa Ọlọrun rẹ yio si wà pẹlu rẹ. 

18 Ọba si dahùn, o si wi fun obinrin na pe, 
Máṣe fi nkan ti emi o bere lọwọ rẹ pamọ fun 
mi, emi bẹ̀ ọ. Obinrin na si wipe, Jẹ ki oluwa 
mi ọba ki o má wi. 

19 Ọba si wipe, ỌWỌ Joabu kò ha wà pẹlu 
rẹ ninu gbogbo eyi? obinrin na si dahun o si 
wipe, Bi ẹmi rẹ ti mbẹ laye, oluwa mi ọba, kò 
si iyipada si ọwọ ọtun, tabi si ọwọ osi ninu 
gbogbo eyi ti oluwa mi ọba ti wi: nitoripe 
Joabu iranṣẹ rẹ, on li o rán mi, on li o si fi 
gbogbo òrọ wọnyi si iranṣẹbinrin rẹ li ẹnu. 

20 Tati mu iru òrọ wọnyi wá ni Joabu iranṣẹ 
rẹ si ṣe nkan yi: oluwa mi si gbọn, gẹgẹ bi 
ọgbén angeli Ọlọrun, lati mò gbogbo nkan ti 
mbẹ li aiye. 

21 Ọba si wi fun Joabu pe, W0, emi o ṣe 
nkan yi: nitorina lọ, ki o si mu ọmọdekunrin 
na Absalomu pada wá. 

22 Joabu si wolẹ o doju rẹ̀ bolẹ, o si tẹriba 
fun u, o si sure fun ọba: Joabu si wipe, Loni ni 
iranṣẹ rẹ mò pe, emi ri ore—ọfẹ gbà li oju rẹ, 
oluwa mi, ọba, nitoripe ọba ṣe ifẹ iranṣẹ rẹ. 

23 Joabu si dide, o si lọ si Geṣuri, o si mu 
Absalomu wá si Jerusalemu. 

24 Ọba si wipe, Jẹ ki o yipada lọ si ile rẹ̀, má si 
ṣe jẹ ki o ri oju mi. Absalomu si yipada si ile rẹ̀, 
kò si ri oju ọba. 


II. SAMUELI. 14, 15 

25 Kò si si arẹwà kan ni gbogbo Israeli ti a 
ba yìn bi Absalomu: lati atẹlẹsẹ rẹ̀ titi de atari 
rẹ̀ kò si abùkun kan lara rẹ̀. 

26 Nigbati o ba si rẹ̀ irun ori rẹ̀ (nitoripe li 
ọdọdun li on ima rẹ̀ ẹ nitoriti o wuwo fun u, 
on a si ma rẹ̀ ẹ) on si Wòn irun ori rẹ̀, o si jasi 
igba ṣekeli ninu òṣuwọn ọba. 

27 A si bi ọmọkunrin mẹta fun Absalomu ati 
ọmọbinrin kan, orukọ rẹ̀ a si ma jẹ Tamari: on 
si jẹ obinrin ti o li ẹwà loju. 

28 Absalomu si joko li ọdun meji ni Jerusa— 
lemu kò si ri oju ọba. 

28 Absalomu si ranṣẹ si Joabu, lati rán a si 
ọba; ṣugbọn on kò fẹ wá sọdọ rẹ̀; o si ranṣẹ 
lẹkeji on kò si fẹ Wá. 

30 O si wi fun awọn iranṣẹ rẹ̀ pe, W6, oko Joa— 
bu gbé ti emi, o si ni ọkà nibẹ; ẹ lọ ki ẹ si tinabò 
ọ. Awọn iranṣẹ Absalomu si tinabọ oko na. 

31 Joabu si dide, o si tọ Absalomu wá ni ile, 
o si wi fun u pe, Éṣe ti awọn iranṣẹ rẹ fi tina— 
bọ oko mi? 

32 Absalomu si da Joabu lohùn pe, W6, emi 
ranṣẹ si ọ, wipe, Wá nihinyi, emi o si rán ọ lọ 
sọdọ ọba, lati wi pe, Kili emi ti Geṣuri wá si? 
iba sàn fun mi bi o ṣepe emi wà nibẹ̀ sibẹ. Njẹ 
emi nfẹ ri oju ọba; bi o ba si ṣe pe ẹ̀ṣẹ mbẹ li 
ara mi, ki o pa mi. 

33 Joabu si tò ọba Wá, o si rò fun u: o si 
ranṣẹ pe Absalomu, on si wá sọdọ ọba, o tẹri— 
ba fun u, o si doju rẹ̀ bolẹ niwaju ọba; ọba si fi 


ẹnu ko Absalomu li ẹnu. 
l 5 tO si ṣe lẹhin eyi, Absalomu si pẹ̀se 
kẹkẹ̀ ati ẹṣin fun ara rẹ̀, ati adọta 
ọmọkunrin ti yio ma sare niwaju rẹ̀. 

2 Absalomu si dide ni kutukutu, o si duro li 
apakan òna ẹnu ibode: o si ṣe, bi ẹnikan ba ni 
ẹjọ ti o nfẹ mu tò ọba wá fun idajọ, a si pẹ e sọdọ 
rẹ̀, a si bi i pe, Ara ilu wo ni iwọ? on a si dahùn 
pe, Iranṣẹ rẹ ti inu ọkan ninu ẹya Israeli wá. 

3 Absalomu a si wi fun u pe Wô, òran rẹ sa 
dara, o si tọ: ṣugbọn ko si ẹnikan ti ọba fi aṣẹ 
fun lati yẹ òran rẹ Wò. 

4 Absalomu a si wipe, A ba jẹ fi mi ṣe oni— 
dajọ ni ilẹ yi! ki olukuluku ẹniti o ni ẹjọ tabi 
òran kan ba le ma tò mi wa, emi iba si ṣe idajọ 
otitọ fun u. 

5 Bẹni bi ẹnikan ba si sunmọ ọ lati tẹriba 
fun u, on a si naWỌ rẹ̀, a si dì i mu, a si fi ẹnu 
kò o li ẹnu. 

Iru iwà bayi ni Absalomu a ma hù si gbogbo 
Israeli ti o tò ọba Wá nitori idajọ: Absalomu si fa 
ọkàn awọn enia Israeli sọdọ rẹ̀. 


256 


7 O si ṣe lẹhin ogoji ọdun, Absalomu si wi fun 
ọba pe, Emi bẹ̀ ọ, jẹ ki emi ki o lọ, ki emio si san 
ileri mi ti emi ti ṣe fun Oluwa, ni Hebroni. 

8 Nitori ti iranṣẹ rẹ ti jẹ'jẹ kan nigbati emi 
mbẹ ni Geṣuri ni Siria, pe, Ri Oluwa ba mu mi 
pada Wá si Jerusalemu, nitotọ, emi o si sin 
Oluwa. 

9 Ọba si wi fun u pe, Ma lọ li alafia. O si 
dide, o si lọ si Hebroni. 

10 Ṣugbọn Absalomu rán amí sarin gbogbo 
ẹyà Israeli pe, Nigbati ẹnyin ba gbẹ irú ipẹ̀, ki 
ẹnyin si wipe, Absalomu jọba ni Hebroni. 

ti Igba ọkunrin si bá Absalomu ti Jerusale— 
mu jade, ninu awọn ti a ti pẹ; nwọn si lọ ninu 
aimòkan wọn, nwọn kò si mọ nkankan. 

12 Absalomu si ranṣẹ pẹ̀ Ahitofeli ara Gilo— 
ni, igbimọ Dafidi, lati ilu rẹ̀ wá, ani lati Gilo, 
nigbati o nrú ẹbọ. ldìtẹ̀ na si le; awọn enia si 
npò sọdọ Absalomu. 

13 Ẹnikan si Wá rò fun Dafidi pe, Ọkàn 
awọn ọkunrin Israeli ṣi si Absalomu. 

14 Dafidi si wi fun gbogbo awọn iranṣẹ rẹ̀ ti 
o Wà lọdọ rẹ̀ ni Jerusalemu pe, Ẹ dide, ẹ jẹ ki a 
salọ, nitoripe kò si ẹniti yio gbà wa lọwọ 
Absalomu: ẹ yara, ki a lọ kuro, ki on má ba 
yara le wa ba, ki o má si mu ibi ba Wa, ki o má 
si fi oju idà pa ilu run. 

15 Awọn iranṣẹ ọba si wi fun ọba pe, Gẹgẹ 
bi gbogbo eyi ti oluwa Wa ọba nfẹ, WO, awa 
iranṣẹ rẹ ti mura. 

16 Ọba si jade, gbogbo ile rẹ̀ si tẹle e. Ọba si fi 
mẹwa ninu awọn obinrin rẹ̀ silẹ lati ma ṣọ ile. 

17 Ọba si jade, gbogbo enia si tẹle e, nwọn 
si duro ni ibikan ti o jina. 

18 Gbogbo awọn iranṣẹ rẹ̀ si kọja li ọtún lí 
osì rẹ̀, ati gbogbo awọn Kereti, ati gbogbo 
awọn Peleti, ati gbogbo awọn Giti, ẹgbẹta 
ọmọkunrin ti ntò ọ lẹhin lati Gati Wá, si kọja 
niwaju ọba. 

18 Ọba si wi fun Ittai, ara Giti ni pe, Eṣe ti 
iwọ fi mba wa lọ pẹlu? pada, ki o si ba ọba joko: 
nitoripe alejo ni iwọ, iwọ si ti fi ilu rẹ silẹ. 

20 lana yi ni iwọ de, emi ha si le mu ki iwọ 
ma ba wa lọ kakiri loni bi? emi nlọ si ibikibi ti 
mo ba ri: pada, ki o si mu awọn arakunrin rẹ 
pada, ki ánu ati otitọ ki o pẹlu rẹ. 

21 Ittai si da ọba lohùn, o si wipe, Bi Oluwa 
ti mbẹ laye, ati bi oluwa mi ọba ti mbẹ láye, 
nitotọ nibikibi ti oluwa mi ọba ba gbe wWà, 
ibakàn ṣe ninu ikú, tabi ninu ìye, nibẹ pẹlu ni 
iranṣẹ rẹ yio gbe Wà. 

22 Dafidi si wi fun Ittai pe, Lọ ki o si rekọja. 
Ittai ará Giti ni si rekọja, ati gbogbo awọn 


2 
ọmọkunrin rẹ, ati gbogbo awọn ọmọ kekeke 
ti o wà lọdọ rẹ̀. 

23 Gbogbo ilu na si fi ohùn rara sọkun, gbogbo 
enia si rekọja; ọba si rekọja odo Kidroni, gbogbo 
awọn enia na si rekọja, si ihà òna iju. 

24 Si wO6, Sadoku pẹlu ati gbogbo awọn ọmọ 
Lefi ti o wà lọdọ rẹ̀ si nru apoti—ẹri Ọlọrun: 
nwọn si gbe apoti—ẹri Ọlọrun na kalẹ; Abia— 
tari si goke, titi gbogbo awọn enia si fi dẹkun 
ati ma kọja lati ilu wá. 

25 Ọba si wi fun Sadoku pe, Si tun gbe apo— 
ti—ẹri Ọlọrun na pada si ilu: bi emi ba ri oju 
rere gbà lọdọ Oluwa, yio si tun mu mi pada 
Wá, yio si fi apoti—ẹri na hàn mi ati ibugbe rẹ̀. 

26 Ṣugbọn bi on ba si wi pe, Emi kò ni inu 
didún si ọ; WO, emi niyi, jẹ ki on ki o ṣe si mi 
gẹgẹ bi o ti tẹ li oju rẹ̀. 

27 Ọba si wi fun Sadoku alufa pe, Iwọ kẹ 
ariran? pada si ilu li alafia, ati awọn ọmọ rẹ 
mejeji pẹlu rẹ, Ahimaasi ọmọ rẹ, ati Jonatani 
ọmọ Abiatari. 

28 W0, emi o duro ni pẹtẹlẹ iju nì, titi òrọ o 
fi ti ọdọ rẹ Wá lati sọ fun mi. 

28 Sadoku ati Abiatari si gbe apoti—ẹri Ọlọ— 
run pada si Jerusalemu: nwọn si gbe ibẹ̀. 

30 Dafidi si ngoke lọ ni oke Igi ororo, o si 
nsọkun bi on ti ngoke lọ, o si bò ori rẹ̀, o nlọ 
laini bata li ẹsẹ: gbogbo enia ti o wà lọdọ rẹ̀, 
olukuluku ọkunrin si bò ori rẹ̀, nwọn si ngo— 
ke, nwọn si nsọkun bi nwọn ti ngoke lọ. 

31 Ẹnikan si sọ fun Dafidi pe, Ahitofeli wà 
ninu awọn ọlọẹtẹ̀ Absalomu. Dafidi si wipe, 
Oluwa, emi bẹ̀ ọ, sọ ìmọ Ahitofeli di asan. 

32 O si ṣe, Dafidi de ori oke, nibiti o gbe Wolẹ̀ 
sin Ọlọrun, si WO, Huṣai ara Arki nì si Wá lati 
pade rẹ̀ ti on ti aṣọ rẹ̀ yiya, ati erupẹ, li ori rẹ̀. 

33 Dafidi si wi fun u pe, bi iwọ ba bá mi 
kọja, iwọ o si jẹ idiwọ fun mi. 

34 Bi iwọ ba si pada si ilu, ti o si Wi fun 
Absalomu pe, Emi o ṣe iranṣẹ rẹ, ọba, gẹgẹ bi 
emi ti ṣe iranṣẹ baba rẹ nigba atijọ, bẹli emi o 
si jẹ iranṣẹ rẹ nisisiyi: ki iwọ ki o si ba ìmọ 
Ahitofeli jẹ. 

35 Ṣe Sadoku ati Abiatari awọn alufa wà 
nibẹ pẹlu rẹ? yio si ṣe, ohunkohun ti iwọ ba 
gbQ lati ile ọba wá, iwọ o si sọ fun Sadoku ati 
Abiatari awọn alufa. 

36 W6ô, nwọn si ni ọmọ wọn mejeji nibẹ 
pẹlu wọn, Ahimaasi ọmọ Sadoku, ati Jonatani 
ọmọ Abiatari; lati ọwọ wọn li ẹnyin o si rán 
ohunkohun ti ẹnyin ba gbọ si mi. 

37 Huṣai ọrẹ Dafidi si Wá si ilu, Absalomu si 
Wá si Jerusalemu. 


l6ô 


Ii. SAMUELI. 15, 16 


1 NIGBATI Dafidi si fi diẹ kọja ori oke 
na, si woô, Siba iranṣẹ Mefiboṣeti si 
mbò wá ipade rẹ̀, ti on ti kẹtẹkẹtẹ meji ti a ti 
dì li asá, ati igba iṣu akara li ori wọn, ati ọgọ— 
run ṣiri ajara gbigbẹ, ati ọgọrun eso ẹrùn, ati 
igò ọti—waini kan. 

2 Ọba si wi fun Siba pe, Kini wọnyi? Siba si 
wipe, Kẹtẹkẹtẹ wọnyi ni fun awọn ara ile ọba 
lati ma gn; ati akara yi, ati eso ẹrùn yi ni fun 
awọn ọdọmọdekunrin lati jẹ; ati ọti-waini yi 
ni fun awọn alarẹ ni ijù lati mu. 

3Ọba si wipe, Ọmọ oluwa rẹ da? Siba si wi 
fun ọba pe, Wo, o joko ni Jerusalemu; nitoriti 
o wipe, Loni ni idile Israeli yio mu ijọba baba 
mi pada fun mi Wá. 

4 Ọba si wi fun Siba pe, W6, gbogbo nkan ti 
iṣe ti Mefiboṣeti jẹ tirẹ. Siba si wipe, Mo ttiba, 
jẹki nri ore—ọfẹ loju rẹ, oluwa mi, Ọba. 

5 Dafidi ọba si de Bahurimu, si W06, ọkunrin 
kan ti ibẹ̀ jade Wá, lati idile Saulu wá, orukọ rẹ̀ 
a ma jẹ Ṣimei, ọmọ Gera: o si nyan ẹbu bi o ti 
mbọ. 

6 O si sọ okuta si Dafidi, ati si gbogbo iranṣẹ 
Dafidi ọba, ati si gbogbo awọn enia, gbogbo 
awọn alagbara ọkunrin si wà lọwọ ọtún rẹ̀ ati 
lọwọ osì rẹ̀. 

7 Bayi ni Ṣimei si wi nigbati o nyan ebu, Jade, 
jade, iwọ ọkunrin ẹjẹ, iwọ ọkunrin Beliali. 

8Oluwa mu gbogbo ẹjẹ idile Saulu pada wá 
si ori rẹ, ni ipo ẹniti iwọ jọba; Oluwa ti fi ijọba 
na le Absalomu ọmọ rẹ lọwọ: si Wwô, ìwa bu— 
buru rẹ li o mu eyi wá ba ọ, nitoripe ọkunrin 
ẹjẹ ni iwọ. : 

9 Abiṣai ọmọ Seruia si wi fun ọba pe, Eṣe ti 
okú ajá yi fi mbu oluwa mi ọba? jẹ ki emi kọja, 
emi bẹ̀ ọ, ki emi si bẹ̀ ẹ li ori. 

10 Ọba si wipe, Kili emi ni fi nyin ṣe, ẹnyin 
ọmọ Seruia? jẹ ki o ma bu bẹ̀, nitoriti Oluwa 
ti wi fun u pe: Bu Dafidi. Tani yio si wipe, Ni— 
tori kini iwọ fi ṣe bẹ? 

ti Dafidi si wi fun Abiṣai, ati fun gbogbo 
awọn iranṣẹ rẹ̀ pe, W6, ọmọ mi ti o ti inu mi 
wá, nwá ẹmi mi kiri: njẹ melomelo ni ara 
Benjamini yi yio si ṣe? jọwọ rẹ̀, si jẹ ki o ma 
yan €bu; nitoripe Oluwa li o fi rán an. 

12 Bẹya Oluwa yio wo ipọnju mi, Oluwa yio 
si fi ire san a fun mi ni ipo €bu rẹ̀ loni. 

13 Dafidi ati awọn ọmọkunrin rẹ̀ si nlọ li 
òna, Ṣimei si nrìn li ẹba oke ti o wà li ẹgbẹ rẹ̀, 
o si nyan €bu bi o ti nlọ, o si nsọ ọ li okuta, o 
si nfún erupẹ. 

14 Ọba, ati gbogbo awọn enia ti o mbẹ lọdọ 
rẹ̀ si wá ti awọn ti árẹ̀, nwọn si simi nibẹ. 


II. SAMUELI. 16, 17 

15 Absalomu ati gbogbo awọn enia, awọn 
ọkunrin Israeli si wá si Jerusalemu, Ahitofeli si 
Wà pẹlu rẹ̀. 

16 O si ṣe, nigbati Huṣai ará Arki, ọrẹ Dafidi 
tọ Absalomu wá, Huṣai si wi fun Absalomu 
pe, Ki ọba ki o pẹ, ki ọba ki o pẹ. 

17 Absalomu si wi fun Huṣai pe, Ore rẹ si 
òrẹ rẹ ni eyi? eṣe ti iwọ kò ba ọrẹ rẹ lọ? 

18 Huṣai si wi fun Absalomu pe, Bẹkọ nitori 
ẹniti Oluwa, ati gbogbo awọn enia yi, ati 
gbogbo awọn ọkunrin Israeli ba yàn, tirẹ̀ li 
emi o jẹ, on li emi o si ba joko. 

18 Ẹwẹ̀, tani emi o si sìn? kò ha yẹ ki emi ki 
o ma sìn niwaju ọmọ rẹ̀? gẹgẹ bi emi ti nsìn ri 
niwaju baba rẹ, bẹli emi o ri niwaju rẹ. 

20 Absalomu si wi fun Ahitofeli pe, Ẹ ba ara 
nyin gbìmọ ohun ti awa o ṣe. 

21 Ahitofeli si wi fun Absalomu pe, Wọle tọ 
awọn obinrin baba rẹ lọ, awọn ti o fi silẹ lati ma 
ṣọ ile, gbogbo Israeli yio si gbọ pe, iwọ di 
ẹni-irira si baba rẹ, ọwọ gbogbo awọn ti o wà 
lọdọ rẹ yio si le. 

22 Nwọn si tẹ agọ kan fun Absalomu li orile; 
Absalomu si wọle tọ awọn obinrin baba rẹ̀ li 
oju gbogbo Israeli. 

23 Imò Ahitofeli ti ima gbà nijọ wọnni, o dabi 
ẹnipe enia mbere nkan li ọwọ Ọlọrun: bẹni 
gbogbo ìmọ Ahitofeli fun Dafidi ati fun Absalo— 
mu si ri. 


l 7 1 AHITOFELI si wi fun Absalomu pe, 
Emi o si yan ẹgbafa ọkunrin emi o si 
dide, emi o si lepa Dafidi li oru yi. 

2 Ẹmi o si yọ si i nigbati árẹ̀ ba mu u ti ọwọ rẹ̀ 
si ṣe alaile, emi o si dá ipaiya bá a; gbogbo awọn 
enia ti o wà lọdọ rẹ̀ yio si sa, emi o si kọlu ọba 
nikanṣoṣo: 

3Emi o si mu gbogbo awọn enia pada sọdọ 
rẹ; ọkunrin na ti iwọ nwá si ri gẹgẹ bi ẹnipe 
gbogbo wọn ti pada: gbogbo awọn enia yio si 
Waà li alafia. 

4Ọrọ na si tọ loju Absalomu, ati li oju 
gbogbo awọn agbà Israeli. 

5 Absalomu si wipe, Njẹ̀ pe Huṣai ará Arki, 
awa o si gbọ eyi ti o wà li ẹnu rẹ̀ pẹlu. 

6 Huṣai si de ọdọ Absalomu, Absalomu si wi 
fun u pe, Bayi ni Ahitofeli wi, ki awa ki o ṣe bi 
òrọ rẹ̀ bi? bi kò ba si tọ bẹ, iwọ wi. 

7 Huṣai si wi fun Absalomu pe, Imò ti Ahi— 
tofeli gbà nì, ko dara nisisiyi. 

8 Huṣai si wipe, Iwọ mò baba rẹ ati awọn 
ọmọkunrin rẹ̀ pe alagbara ni nwọn, nwọn si 
wà ni kikoro ọkàn bi amòtẹkun ti a gbà li ọmọ 


258 


ni igbẹ: baba rẹ si jẹ jagunjagun ọkunrin, kì 
yio ba awọn enia na gbe pò li oru. 

9 Kiyesi i o ti fi ara rẹ̀ pamọ nisisiyi ni iho 
kan, tabi ni ibomiran: yio si ṣe, nigbati diẹ ninu 
wọn ba kọ ṣubu, ẹnikẹni ti o ba gbé yio si wipe, 
Iparun si mbẹ ninu awọn enia ti ntọ Absalomu 
lẹhin. 

10 Ẹniti o si ṣe alagbara, ti ọkàn rẹ̀ si dabi 
ọkàn kiniun, yio si rẹ̀ ẹ: nitori gbogbo Israeli ti 
mò pe alagbara ni baba rẹ, ati pe, awọn ti mbẹ 
lọdọ rẹ̀ jẹ alagbara. 

ti Nitorina emi damòran pe, Ki gbogbo Isra— 
eli wọjọ pò sòdọ rẹ, lati Dani titi dé Beerṣeba, 
gẹgẹ bi yanrin ti o wà leti okun fun òpọlọpọ; ati 
pe, ki iwọ tikararẹ ki o lọ si ogun na. 

12 Awa o si yọ si i nibikibi ti awa o gbe ri i, 
awa o si yi i ka bi irì iti sẹ̀ si ilẹ̀: ani ọkan kì yio 
kù pẹlu rẹ̀ ninu gbogbo awọn ọmọkunrin ti o 
wà lọdọ rẹ̀. 

13 Bi o ba si bọ si ilu kan, gbogbo Israeli yio 
si mu okùn wá si ilu na, awa o si fà a lọ si odo, 
titi a kì yio fi ri okuta kekeke kan nibẹ. 

14 Absalomu ati gbogbo ọkunrin Israeli si 
wipe, Ìmọ Huṣai ara Arki sàn jù ìmọ Ahitofeli lọ. 
Nitori Oluwa fẹ lati yi ìmọ rere ti Ahitofeli po, 
nitori ki Oluwa ki o le mu ibi wá sori Absalomu. 

15 Huṣai si Wi fun Sadoku ati fun Abiatari 
awọn alufa pe, Bayi bayi ni Ahitofeli ti ba 
Absalomu ati awọn agbà Israeli dámọran; bayi 
bayi li emi si damọràn. 

16 Nitorina yara ranṣẹ nisisiyi ki o si sọ fun 
Dafidi pe, Máṣe duro ni pẹtẹlẹ ijù nì li alẹ yi, 
ṣugbọn yara rekọja, ki a má ba gbe ọba mì, ati 
gbogbo awọn enia ti o mbẹ lọdọ rẹ̀. 

17 Jonatani ati Ahimaasi si duro ni Enrogeli; 
ọdọmọdebinrin kan si lọ, o si sọ fun wọn; 
awọn si lọ nwọn sọ fun Dafidi ọba nitoripe ki 
a má ba ri wọn pe nwọn wọ ilu. 

18Ṣugbọn ọdọmọdekunrin kan ri wọn, o si 
wi fun Absalomu: ṣugbọn awọn mejeji si yara 
lọ kuro, nwọn si Wá si ile ọkunrin kan ni Bahu— 
Timu, ẹniti o ni kanga kan li ọgbà rẹ̀, nwọn si 
sọkalẹ si ibẹ. 

19 Obinrin rẹ̀ si mu nkan o fi bo kanga na, o 
si sa agbado sori rẹ̀; a kò si mọ. 

20 Awọn iranṣẹ Absalomu si tọ obinrin na wá 
ni ile na, nwọn si bere pe, Nibo ni Ahimaasi ati 
Jonatani gbe wà? obinrin na si wi fun wọn pe, 
Nwọn ti goke rekọja iṣan odo nì. Nwọn si wá 
Wọn kiri, nwọn kò si ri wọn, nwọn si yipada si 
Jerusalemu. 

210 si ṣe, lẹhin igbati nwọn yẹra kuro tan, 
awọn si jade kuro ninu kanga, nwọn si lọ, 


259 


nwọn si rò fun Dafidi ọba, nwọn si wi fun 
Dafidi pe, Dide ki o si goke odo kánkán: nito— 
ripe bayi ni Ahitofeli gbìmọ si ọ. 

22 Dafidi si dide, ati gbogbo awọn enia ti 
mbẹ lọdọ rẹ̀, nwọn si goke odo Jordani: ki ilẹ 
to mẹ, ẹnikan kò kii ti kò goke odo Jordani. 

23 Nigbati Ahitofeli si ri pe nwọn kò fi ìmọ 
tirẹ̀ ṣe, o si di kẹtẹkẹtẹ rẹ̀ ni gári, o si dide, o 
lọ ile rẹ̀, o si palẹ ile rẹ̀ mọ, o si pokùnso, o si 
kú, a si sin i si iboji baba rẹ̀. 

24 Dafidi si wá si Mahanaimu. Absalomu si 
goke odo Jordani, on, ati gbogbo awọn ọkun— 
rin Israeli pẹlu rẹ̀. 

25 Absalomu si fi Amasa ṣe olori ogun ni ipò 
Joabu: Amasa ẹniti iṣe ọmọ ẹnikan, orukọ ẹniti 
a npẹ̀ ni Itra, ara Israeli, ti o wọle tọ Abigaili 
ọmọbinrin Nahaṣi, arabinrin Seruia, iyá Joabu. 

26 Israeli ati Absalomu si do ni ilẹ Gileadi. 

27 O si ṣe, nigbati Dafidi si wá si Mahanai— 
mu, Ṣobi ọmọ Nahaṣi ti Rabba ti awọn ọmọ 
Ammoni, ati Makiri ọmọ Ammieli ti Lodeba— 
ri, ati Barsillai ara Gileadi ti Rogelimu, 

28 Mu akete, ati ago, ati ohun—elo amò, ati 
alikama, ati ọkà, ati iyẹfun, ati agbado didin, 
ati ẹ̀wa, ati er€, ati ẹ̀wa didin. 

29 Ati oyin, ati ori—amọ, ati agutan, ati wà— 
Takasi malu, wá fun Dafidi, ati fun awọn enia 
ti mbẹ lọdọ rẹ̀ lati jẹ: nitoriti nwọn wi pe, ebi 
npa awọn enia, o si rẹ̀ wọn, orungbẹ si ngbẹ 
wọn li aginju. 


l 8 1DAFIDI si kà awọn enia ti mbẹ lọdọ 
rẹ̀, o si mu wọn jẹ balogun ẹgbẹgbẹ— 
run, ati balogun ọrọrun lori wọn. 

2 Dafidi si fi idamẹta awọn enia na le Joabu 
lọwọ, o si ran wọn lọ, ati idamẹta le Abiṣai ọmọ 
Seruia aburo Joabu lọwọ, ati idamẹta le Ittai ara 
Giti lọwọ. Ọba si wi fun awọn enia na pe, nito— 
tọ emi tikara mi o si ba nyin lọ pẹlu. 

3 Awọn enia na si wipe, Iwọ ki yio ba wa lọ: 
nitoripe bi awa ba sa, nwọn kì yio nani wa, 
tabi bi o tilẹ ṣepe idajì wa kú, nwọn ki yio 
nani wa, nitoripe iwọ nikan to ẹgbárun wa: 
nitorina, o si dara ki iwọ ki o ma ràn wa lọwọ 
lati ilu wá. 

4 Ọba si wi fun wọn pe, Eyi ti o ba tẹ loju 
nyin li emi o ṣe. Ọba si duro li apakan ẹnu 
odi, gbogbo awọn enia na si jade ni ẹrọrún ati 
ni ẹgbẹgbẹrun. 

5 Ọba si paṣẹ fun Joabu ati Abiṣai ati Ittai 
pe, Ẹ tọju ọdọmọkunrin na Absalomu fun mi. 
Gbogbo awọn enia na si gbQ nigbati ọba paṣẹ 
fun gbogbo awọn balogun nitori Absalomu. 


li. SAMUELI 17, 18 


6 Awọn enia na si jade lati pade Israeli ni 
pápá; ni igbé Efraimu ni nwọn gbe pade ijà na. 

7 Nibẹ li a gbe pa awọn enia Israeli niwaju 
awọn iranṣẹ Dafidi, òpọlọpọ enia lo ṣubu li ọjọ 
na, ani ẹgbawa enia. 

BOgun na si fọn ka kiri lori gbogbo ilẹ na: 
igbôgan na si pa ẹòpọ enia jù eyi ti idà pa lọ li 
ọjọ na. 

9 Absalomu si pade awọn iranṣẹ Dafidi. 
Absalomu si gun ori ibaka kan, ibaka na si gba 
abẹ ẹka nla igi pẹnhan kan ti o tobi lọ, ori rẹ̀ si 
kẹ̀ igi pénhan na, on si rò soke li agbedemeji 
ọrun on ilẹ; ibaka na ti o Wà labẹ rẹ̀ si lọ kuro. 

10 Ọkunrin kan si ri i, o si wi fun Joabu pe, 
Wò, emi ri Absalomu rò lárin igi pénhan kan. 

t1 Joabu si wi fun ọkunrin na ti o sọ fun u pe, 
Sa w6, iwọ ri i, eha ti ṣe ti iwọ kò fi lùi u bolẹ 
nibẹ? emi iba si fun ọ ni ṣekeli fadaka mẹwa, ati 
amure kan. 

12Ọkunrin na si wi fun Joabu pe, Bioti— 
lẹṣepe emi o gba ẹgbẹrun ṣekeli fadaka si ọwọ 
mi, emi kì yio fi ọwọ mi kan ọmọ ọba: nitori— 
pe awa gbQ nigbati ọba kilọ fun iwọ ati Abiṣai, 
ati Ittai, pe, Ẹ kiye si i, ki ẹnikẹni ki o má fi 
ọwọ kan ọdọmọkunrin na Absalomu. 

13 Bi o ba ṣe bẹ emi iba ṣe ibi si ara mi: ni— 
toripe kò si ọran kan ti o pamọ fun ọba, iwọ 
tikararẹ iba si kọju ijà si mi pẹlu. 

14 Joabu si wipe, emi kì yio duro bẹ niwaju 
rẹ. O si mu òkọ mẹta lọwọ rẹ̀, o si fi wọn gun 
Absalomu li ọkàn, nigbati o si wà láye li agbe— 
demeji igi pẹnhan na. 

15 Awọn ọdọmọdekunrin mẹwa ti ima ru 
ihamọra Joabu si yi Absalomu ka, nwọn si 
kọlù u, nwọn si pa a. 

16 Joabu si fún ipẹ, awọn enia na si yipada 
ati ma lepa Israeli: nitori Joabu ti pe awọn 
enia na pada. 

17 Nwọn si gbe Absalomu, nwọn si sọ ọ 
sinu iho nla kan ni igbogàn na, nwọn si papô 
okuta pupọ jọ si i lori, gbogbo Israeli si sa, 
olukuluku si inu agọ rẹ̀. 

18 Absalomu li ọjọ aiye rẹ̀ si mu, o si mọ 
ọwòn kan fun ara rẹ̀, ti mbẹ li afonifoji ọba: 
nitoriti o wipe, Emi kò ni ọmọkunrin ti yio pa 
orukọ mi mọ ni iranti: on si pe ọwòn na nipa 
orukọ rẹ̀: a si npẹ̀ e titi di oni, ni ọwòn Absa— 
lomu. 

19 Ahimaasi ọmọ Sadoku si wipe, Jẹ ki emi ki 
o sure nisisiyi, ki emi ki o si mu ihìn tò ọba lọ, 
bi Oluwa ti gbẹsan rẹ̀ li ara awọn ọta rẹ̀. 

20 Joabu si wi fun u pe, Iwọ ki yio mu ìhin 
lọ loni, ṣugbọn iwọ o mu ìhin lọ ni ijọ miran: 


Ii. SAMUELI 18, 19 
ṣugbọn loni yi iwọ kì yio mu ìhin kan lọ, ni— 
toriti ọmọ ọba ṣe alaisi. 

21 Joabu si wi fun Kuṣi pe, Lọ, ki iwọ kí o rò 
ohun ti iwọ ri fun ọba. Kuṣi si wolẹ fun Joabu, 
o si sare. 

22 Ahimaasi ọmọ Sadoku si tun wi fun Joa— 
bu pe, Jọwọ, bi o ti wu ki o ri, emi o sare tọ 
Kuṣi lẹhin. Joabu si bi i pe, Nitori kini iwọ o 
ṣe sare, ọmọ mi, iwọ kò ri pe kò si ihìn rere 
kan ti iwọ o mu lọ? 

230 si wi pe, Bi o ti wu ki o ri, emi o sare. 
On si wi fun u pe, Sare. Ahimaasi si sare li 
ọna pẹtẹlẹ, o si sare kọja Kuṣi. 

24 Dafidi si joko li ẹnu odi lárin ilẹkun meji: 
alore si goke orule bode lori odi, o si gbe oju rẹ̀ 
soke, o si wò, Ww6, ọkunrin kan nsare on nikan. 

25 Alore na si kigbe, o si wi fun ọba; ọba si 
wi pe, Bi o ba ṣe on nikan ni, ihìn rere mbẹ li 
ẹnu rẹ̀. On si nsunmọ tosi. 

26 Alore na si ri ọkunrin miran ti nsare: 
alore si kọ si ẹniti nṣọ bode, o si wi pe, W6, 
ọkunrin kan nsare on nikan, ọba si wipe, Eyi 
na pẹlu nmu ihìn rere wá. 

27 Alore na si wipe, Emi wo isare ẹniti o wà 
niwaju o dabi isare Ahimaasi ọmọ Sadoku. Ọba 
si wi pe, Enia rere ni, o si nmu ihìn rere wá. 

28 Ahimaasi si pé, o si wi fun ọba pe, Alafia. 
On si wolẹ fun ọba, o dojubolẹ o si wi pe, 
Alabukun fun li Oluwa Ọlọrun rẹ, ẹniti o fi 
awọn ọkunrin ti o gbe ọwọ wọn soke si oluwa 
mi ọba le ọ lọwọ. 

29 Ọba si bere pe, Alafia fun Absalomu 
ọmọdekunrin ni bi? Ahimaasi si dahun pe, 
Nigbati Joabu rán iranṣẹ ọba, ati emi iranṣẹ 
rẹ, mo ri òpọ enia, ṣugbọn emi kò mọ idi rẹ̀. 

30 Ọba si wi fun u pe, Yipada ki o si duro 
nihin: On si yipada, o si duro jẹ. 

31 Si wô, Kuṣi de; Kuṣi si wi pe, Ihin rere 
fun oluwa mi ọba: nitoriti Oluwa ti gbẹsan rẹ 
loni lara gbogbo awọn ti o dide si ọ. 

32 Ọba si bi Kuṣi pe, Alafia kọ Absalomu 
ọdọmọdekunrin na wà bi? Kuṣi si dahun pe, 
Ki awọn ọta oluwa mi ọba, ati gbogbo awọn ti 
o dide si ọ ni ibi, ri bi ọdọmọdekunrin na. 

33 Ọba si kẹdún pup, o si goke lọ si iyẹwu 
ti o wá lori oke bode, o si sọkun; bayi li o si 
nwi bi o ti nlọ, ọmọ mi Absalomu, ọmọ mi, 
ọmọ mi Absalomu! A! Ibaṣepe emi li o kú ni 


ipò rẹ, Absalomu ọmọ mi, ọmọ mi! 
l Ọ 1A si rò fun Joabu pe, W6, ọba nsọ— 
kun, o si ngbawẹ fun Absalomu. 
2 Iṣẹgun ijọ na si di awẹ̀ fun gbogbo awọn 


260 


enia na, nitori awọn enia na gbọ ni ijọ na bi 
inu ọba ti bajẹ nitori ọmọ rẹ̀. 

3 Awọn enia na si yọ lọ si ilu ni ijọ na gẹgẹ 
bi awọn enia ti a dojuti a ma yọ lọ nigbati 
nwọn nsá loju ija. 

4 Ọba si bo oju rẹ̀, ọba si kigbe li ohùn rara 
pe, A! ọmọ mi Absalomu, Absalomu ọmọ mi, 
ọmọ mi! 

5 Joabu si wọ inu ile tọ ọba lọ, o si wipe, 
Iwọ dojuti gbogbo awọn iranṣẹ rẹ loni, awọn 
ti o gbà ẹmi rẹ là loni, ati ẹmi awọn 
ọmọkunrin rẹ, ati ti awọn ọmọbinrin rẹ, ati 
ẹmi awọn aya rẹ, ati ẹmi awọn obinrin rẹ. 

6 Nitoripe iwọ fẹ awọn ọta rẹ, iwọ si korira 
awọn ọrẹ rẹ. Nitoriti iwọ wi loni pe, Iwọ kò 
nani awọn ọmọ ọba, tabi awọn iranṣẹ: emi si ri 
loni pe, ibaṣepe Absalomu Wà láye, ki gbogbo 
Wa si kú loni, njẹ iba dúnmọ ọ gidigidi. 

7 Si dide nisisiyi, lọ, ki o si sọrọ itùnú fun 
awọn iranṣẹ rẹ: nitoripe emi fi Oluwa bura, bi 
ìwọ kò ba lọ, ẹnikan kì yio ba ọ duro li alẹ yi: 
ati eyini yio si buru fun ọ jù gbogbo ibi ti oju 
rẹ ti nri lati igba ewe rẹ Wá titi o fi di isisiyi. 

8 Ọba si dide, o si joko li ẹnu ọna. Nwọn si 
wi fun gbogbo awọn enia na pe, W6, ọba joko 
li ẹnu òna. Gbogbo enia si wá si iwaju ọba: 
nitoripe, Israeli ti sa, olukuluku si àgọ rẹ̀. 

8Gbogbo awọn enia na si mba ara wọn jà 
ninu gbogbo ẹya Israeli, pe, Ọba ti gbà wa là 
lọwọ awọn ọta wa, o si ti gbà wa kuro lọwọ 
awọn Filistini; on si wa sa kuro ni ilu nitori 
Absalomu. 

10 Absalomu, ti awa fi jọba lori wa si kú li 
ogun: njẹ €ṣe ti ẹnyin fi dakẹ ti ẹnyin kò si 
sòrọ kan lati mu ọba pada wá? 

T1 Dafidi ọba si ranṣẹ si Sadoku, ati si Abia— 
tari awọn alufa pe, Sọ fun awọn agba Juda, pe, 
Éṣe ti ẹnyin fi kẹhin lati mu ọba pada wá si ile 
rẹ̀? ọrọ gbogbo Israeli si ti de ọdọ ọba ani ni 
ile rẹ̀. 

12 Ẹnyin li ará mi, ẹnyin li egungun mi, ati 
ẹran ara mi: ẹ̀si ti ṣe ti ẹnyin fi kẹhìn lati mu 
ọba pada wá? 

13 Ki ẹnyin ki o si wi fun Amasa pe, Egun— 
gun ati ẹran ara mi ki iwọ iṣe bi? ki Ọlọrun ki 
o ṣe bẹ̀ si mi ati ju bẹ lọ pẹlu, bi iwọ kò ba ṣe 
olori ogun niwaju mi titi, ni ipò Joabu. 

14On si yi ọkàn gbogbo awọn ọkunrin 
Juda, ani bi ọkàn enia kan; nwọn si ranṣẹ si 
ọba, pe, Iwọ pada ati gbogbo awọn iranṣẹ rẹ. 

15 Ọba si pada, o si wá si odo Jordani. Juda 
si wá si Gilgali, lati lọ ipade ọba, ati lati mu 
ọba kọja odo Jordani. 


261 


16 Ṣimei ọmọ Gera, ara Benjamini ti Bahu— 
rimu, o yara o si ba awọn ọkunrin Juda sọkalẹ 
lati pade Dafidi ọba. 

17 Ẹgbẹrun ọmọkunrin si wà lọdọ rẹ̀ ninu 
awọn ọmọkunrin Benjamini, Siba iranṣẹ ile 
Saulu, ati awọn ọmọkunrin rẹ̀ mẹdogun ati 
ogún iranṣẹ si pẹlu rẹ̀; nwọn si goke odo Jor— 
dani ṣaju ọba. 

18 Ọkò ẹ̀ro kan ti rekọja lati kú awọn enia 
ile ọba si oke, ati lati ṣe eyiti o tọ li oju rẹ̀. Ṣi— 
mei ọmọ Gera wolẹ, o si dojubolẹ niwaju ọba, 
bi o ti goke odo Jordani. 

190 si wi fun ọba pe, Ki oluwa mi ki o 
máṣe ka ẹ̀ṣẹ si mi li ọrùn, má si ṣe ranti afoju— 
di ti iranṣẹ rẹ ṣe li ọjọ ti oluwa mi ọba jade ni 
Jerusalemu, ki ọba ki o má si fi si inu. 

20 Nitoripe iranṣẹ rẹ mò pe on ti ṣẹ̀; si WO, 
ni gbogbo idile Josefu emi li o kẹ wá loni lati 
sọkalẹ wá pade oluwa mi ọba. 

21 Ṣugbọn. Abiṣai ọmọ Seruia dahùn o si 
wipe, Kò ha tẹ ki a pa Ṣimei nitori eyi? nito— 
ripe on ti bú ẹni—àmi—ororo Oluwa. 

22 Dafidi si wipe, Ki li o wà lárin emi ati 
ẹnyin, ẹnyin ọmọ Seruia, ti ẹ fi di ọta si mi 
loni? a ha le pa enia kan loni ni Israeli? o le ṣe 
pe emi kò mò pe, loni emi li ọba Israeli? 

23 Ọba si wi fun Ṣimei pe, Iwọ kì yio kú. 
Ọba si bura fun u. 

24 Mefiboṣeti ọmọ Saulu si sọkalẹ lati wá 
pade ọba, kò wẹ ẹsẹ rẹ̀, kò si fá irungbọn rẹ̀, 
bẹ̀ni kò si fọ aṣọ rẹ̀ lati ọjọ ti ọba ti jade titi o fi 
di ọjọ ti o fi pada li alafia. 

25 O si ṣe, nigbati on si wá si Jerusalemu lati 
pade ọba, ọba si wi fun u pe, Eṣe ti iwọ kò fi 
ba mi lọ, Mefiboṣeti? 

26 On si dahùn wipe, Oluwa mi, ọba, iranṣẹ 
mi li o tàn mi jẹ; nitoriti iranṣẹ rẹ ti wipe, Emi 
o di kẹtẹkẹtẹ ni gari, emi o gùn u, emi o si tẹ 
ọba lọ, nitoriti iranṣẹ rẹ yarọ. 

27 O si sòrọ ibajẹ si iranṣẹ rẹ, fun oluwa mi 
ọba, ṣugbọn bi angeli Ọlọrun li oluwa mi ọba 
ri: nitorina ṣe eyi ti o dara loju rẹ. 

28 Nitoripe gbogbo ile baba mi bi okú enia 
ni nwọn sa ri niwaju oluwa mi ọba: iwọ si fi 
ipò fun iranṣẹ rẹ larin awọn ti o njẹun ni ibi 
onjẹ rẹ. Nitorina are kili emi ni ti emi o fi ma 
ke pe ọba sibẹ. 

28 Ọba si wi fun u pe, Éṣe ti iwọ fi nsọ ọràn 
rẹ siwaju mọ? emi sa ti wipe, Ki iwọ ati Siba 
pin ilẹ na. 

30 Mefiboṣeti si wi fun ọba pe, Si jẹ ki o mu 
gbogbo rẹ̀, bi oluwa mi ọba ba ti pada bò wá 
ile rẹ̀ li alafia. 


II. SAMUELI. 19, 20 
31 Barsillai ara Gileadi si sọkalẹ lati Rogeli— 
mu Wá, o si ba ọba goke odo Jordani, lati ṣe 
ikẹ̀ rẹ̀ si ikọja odo Jordani. 

32 Barsillai si jẹ arugbo ọkunrin gidigidi, ẹni 
ogbô ọgọrin ọdun si ni: o si pese ohun jijẹ fun 
ọba nigbati o ti wà ni Mahanaimu; nitoripe 
ọkunrin ọlọla li on iṣe. 

33 Ọba si wi fun Barsillai pe, Iwọ wá ba mi 
goke odo, emi o si ma bẹ ọ ni Jerusalemu. 

34 Barsillai si wi fun ọba pe, Ọjọ melo ni 
ọdun ẹmi mi kú, ti emi o fi ba ọba goke lọ si 
Jerusalemu? 

35 Ẹni ogbô ọgọrin ọdun sa li emi loni: emi 
le mò iyatọ ninu rere ati buburu? iranṣẹ rẹ le 
mò adùn ohun ti emi njẹ tabi ohun ti emi 
nmu bi? emi tun le mò adùn ohùn awọn 
ọkunrin ti nkọrin, ati awọn obinrin ti nkọrin 
bi? njẹ nitori kili iranṣẹ rẹ yio ṣe jẹ iyọnu sibẹ 
fun oluwa mi ọba? 

36 Iranṣẹ rẹ yio si sin ọba lọ diẹ goke odo 
Jordani; esi ṣe ti ọba yio fi san ẹsan yi fun mi? 

37 Ẹmi bẹ̀ ọ, jẹ ki iranṣẹ rẹ pada, emi o si kú 
ni ilu mi, a o si sin mi ni iboji baba ati iya mi. Si 
wo Kimhamu iranṣẹ rẹ, yio ba oluwa mi ọba 
goke; iwọ o si ṣe ohun ti o ba tọ li oju rẹ fun u. 

38 Ọba si dahùn wipe, Kimhamu yio ba mi 
goke, emi o si ṣe eyi ti o tọ loju rẹ fun u; ohun— 
kohun ti iwọ ba si bere lọwọ mi, emi o ṣe fun ọ. 

39 Gbogbo awọn enia si goke odo Jordani. 
Ọba si goke; ọba si fi ẹnu kò Barsillai li ẹnu, o 
si sure fun u; on si pada si ile rẹ̀. 

40 Ọba si nlọ si Gilgali, Kimhamu si mba a 
lọ, gbogbo awọn enia Juda si nṣe ikẹ ọba, ati 
abọ awọn enia Israeli. 

A Si wô, gbogbo awọn ọkunrin Israeli si tọ 
ọba wá, nwọn si wi fun ọba pe, Eṣe ti awọn 
arakunrin wa awọn ọkunrin Juda fi ji ọ kuro, ti 
nwọn si fi mu ọba ati awọn ara ile rẹ̀ goke odo 
Jordani, ati gbogbo awọn enia Dafidi pẹlu rẹ̀. 

42 Gbogbo ọkunrin Juda si da awọn ọkunrin 
Israeli li ohùn pe, Nitoripe ọba bá wa tan ni; 
eṣe ti ẹnyin fi binu nitori ọran yi? awa jẹ ninu 
onjẹ ọba rara bi? tabi o fi ẹ̀bun kan fun wa bi? 

43 Awọn ọkunrin Israeli si da awọn ọkunrin 
Juda li ohùn pe, Awa ni ipa mẹwa ninu ọba, 
awa si ni ninu Dafidi jù nyin lọ, €ṣe ti ẹnyin 
kò fi kà wa si, ti ìmọ wa kò fi ṣaju lati mu ọba 
Wa pada? òrọ awọn ọkunrin Juda si le jù òrọ 


awọn ọkunrin Israeli lọ. 

20 lỌkunrin Beliali kan si mbẹ nibẹ 
orukọ rẹ̀ si njẹ Ṣeba ọmọ Bikri ara 

Benjamini; o si fún ipẹ o si wipe, Awa kò ni 


Ii. SAMUELI. 20, 21 
ipa ni Dafidi, bẹlíi awa kò ni ini ni ọmọ Jesse: 
ki olukuluku ọkunrin lọ si agọ rẹ̀, ẹnyin Isra— 
eli. 

2 Gbogbo awọn ọkunrin Israeli si lọ kuro 
lẹhin Dafidi, nwọn si ntọ Ṣeba ọmọ Bikri lẹ— 
hin: ṣugbọn awọn ọkunrin Juda si fi ara mọ 
ọba wọn lati odo Jordani wá titi o fi de Jeru— 
salemu. 

3 Dafidi si Wá si ile rẹ̀ ni Jerusalemu; ọba si 
mu awọn obinrin mẹwa ti iṣe alẹ̀ rẹ̀, awọn ti o 
ti fi silẹ lati ma ṣẹ ile. O si há wọn mọ ile, o si 
mb€ wọn, ṣugbọn kò si tun wọle tò wọn mọ a 
si se wọn mọ titi di ọjọ ikú wọn, nwọn si wà 
bi opo. 

4 Ọba si wi fun Amasa pe, Pe awọn ọkunrin 
Juda fun mi niwọn ijọ mẹta oni, ki iwọ na ki o 
si wá nihinyi. 

5 Amasa si lọ lati pe awọn ọkunrin Juda: 
ṣugbọn o si duro pẹ jù akoko ti o fi fun u. 

6 Dafidi si wi fun Abiṣai pe, Nisisiyi Ṣeba 
ọmọ Bikri yio ṣe wa ni ibi jù ti Absalomu lọ; 
iwọ mu awọn iranṣẹ Oluwa rẹ, ki o si lepa rẹ̀, 
ki o ma ba ri ilu olodi wò, ki o si D6 lọwọ wa, 

7 Awọn ọmọkunrin Joabu si jade tò ọ lọ, ati 
awọn Kereti, ati awọn Peleti, ati gbogbo 
awọn ọkunrin alagbara: nwọn si ti Jerusalemu 
jade lọ, lati lepa Ṣeba ọmọ Bikri. 

8 Nigbati nwọn de ibi okuta nla ti o wà ni 
Gibeoni, Amasa si ṣaju wọn. Joabu si di anmùi— 
re si agbada rẹ̀ ti o WỌ, o si sán idà rẹ̀ mọ idi, 
ninu ak rẹ̀, bi o si ti nlọ, o yọ jade. 

8 Joabu si bi Amasa lere pe, Ara rẹ ko le bi, 
iwọ arakunrin mi? Joabu si na ọwọ ọtún rẹ̀ di 
Amasa ni irungbòn mu lati fi ẹnu kò o li ẹnu. 

10 Ṣugbọn Amasa ko si kiyesi idà ti mbẹ li 
ọwọ Joabu: bẹli on si fi gun u li egun ìha ika— 
run, ifun rẹ̀ si tú dá silẹ, on kò si tun gún u 
mẹ; o si kú. Joabu ati Abiṣai arakunrin rẹ̀ si 
lepa Ṣeba ọmọ Bikri. 

ti Ọkan ninu awọn ọdọmọdekunrin ti o wà 
lọdọ Joabu si duro tì i, o si wipe, Tali ẹni ti o 
ba fẹran Joabu? tali o si nṣe ti Dafidi, ki o ma 
tò Joabu lẹhin. 

12 Amasa si nyira ninu ẹ̀jẹ larin ọna. ọkun— 
rin na si ri pe gbogbo enia si duro tì i, o si gbe 
Amasa kuro loju ọna lọ sinu ìgbé, o si fi aṣọ bò 
o, nigbati o ti ri pe ẹnikẹni ti o ba de ọdọ rẹ̀, a 
duro. 

13 Nigbati o si gbe e kuro li oju òna, gbogbo 
enia si tò Joabu lẹhin lati lepa Ṣeba ọmọ Bikri. 

14 On kọja ninu gbogbo ẹya Israeli si Abeli ati 
si Betmaaka, ati gbogbo awọn ara Beriti; nwọn 
si kò ara wọn jọ, nwọn si tò ọ lẹhin pẹlu. 


262 


15 Nwọn wá, nwọn si do tì i ni Abeli ti Bet— 
maaka, nwọn si mọdi tì ilu na, odi na si duro 
ti odi ilu na: gbogbo enia ti mbẹ lọdọ Joabu si 
ngbiyanju lati wòô ogiri na lulẹ. 

16 Obinrin ọlọgbọn kan si kigbe soke lati 
ilu na wá, pe, Fetisilẹ, fetisilẹ, emi bẹ̀ nyin, 
sọ fun Joabu pe, Sunmọ ihinyi emi o si ba ọ 
sòrọ. 

17 Nigbati on si sunmọ ọdọ rẹ̀, obinrin na si 
wipe, Iwọ ni Joabu bi? on si dahun wipe, Emi 
na ni. Obinrin na si wi fun u pe, Gbọ ẹ̀rọ 
iranṣẹbinrin rẹ. On si dahun wipe, Emi ngbọ. 

180 si sòrọ, wipe, Nwọn ti nwi ṣaju pe niti 
bibere, nwọn o bere ni Abeli: bẹni nwọn si 
pari òran na. 

18 Emi li ọkan ninu awọn ẹni alafia ati olôtọ 
ni Israeli: iwọ nwá ọna lati pa ilu kan run ti o jẹ 
iyá ni Israeli: eṣe ti iwọ o fi gbe ini Oluwa mi? 

20 Joabu si dahun wipe, Ki a má ri i, ki a má 
ri i lọdọ mi pe emi gbé mì tabi emi sì parun. 

21 Ọràn na kò ri bẹ; ṣugbọn ọkunrin kan lati 
oke Efraimu, ti orukọ rẹ njẹ Ṣeba, ọmọ Bikri, 
li o gbe ọwé rẹ̀ soke si ọba, ani si Dafidi: fi on 
nikanṣoṣo le wa lọwọ, emi o si fi ilu silẹ. 
Obinrin na si wi fun Joabu pe, WOO, ori rẹ̀ li a o 
si sọ si ọ lati inu odi wá. 

22 Obinrin na si mu imọran rẹ̀ tọ gbogbo 
awọn enia na. Nwọn si bẹ Ṣeba ọmọ Bikri li 
ori, nwọn si sọ ọ si Joabu. On si fún ipẹ, nwọn 
si tuka kuro ni ilu na, olukuluku si agọ rẹ̀. 
Joabu si pada lọ si Jerusalemu ati sọdọ ọba. 

23 Joabu si li olori gbogbo ogun Israeli: Be— 
naiah ọmọ Jehoiada si jẹ olori awọn Kereti, ati 
olori awọn Peleti: 

24 Adoramu si jẹ olori awọn agbowode: 
Jehoṣafati ọmọ Ahiludi si jẹ akọwe nkan ti o 
ṣe ni ilu: 

25 Ṣefa si jẹ akọwe: Sadoku ati Abiatari si li 
awọn alufa. 

26 Ira pẹlu, ara Jairi ni nṣe alufa lọdọ Dafidi. 

1IYAN kan si mu ni ọjọ Dafidi li ọdun 


2 I mẹta, lati ọdun de ọdun; Dafidi si 
bere lọdọ Oluwa, Oluwa si wipe, Nitori ti Sa— 
ulu ni, ati nitori ile rẹ̀ ti o kún fun ẹ̀jẹ̀, nitori— 
pe o pa awọn ara Gibeoni. 

2 Ọba si pe awọn ara Gibeoni, o si ba wọn 
sòrọ: awọn ara Gibeoni ki iṣe ọkan ninu awọn 
ọmọ Israeli, ṣugbọn nwọn jẹ awọn ti o kù 
ninu awọn ọmọ Amori; awọn ọmọ Israeli si ti 
bura fun wọn: Saulu si nwá Ọna ati pa wọn ni 
itara rẹ̀ fun awọn ọmọ Israeli ati Juda. 

3 Dafidi si bi awọn ara Gibeoni lere pe, Kili 


263 


emi o ṣe fun nyin? ati kili emi o fi ṣe etutu, ki 
ẹnyin ki o le sure fun ilẹ ini Oluwa? 

4 Awọn ara Gibeoni si wi fun u pe, Awa kò 
ni fi fadaka tabi Wura ti Saulu ati ti idile rẹ̀ ṣe, 
bẹ̀ni a kò si fẹ ki ẹ pa ẹnikan ni Israeli. O si 
wipe, eyi ti ẹnyin ba wi li emi o ṣe. 

5 Nwọn si wi fun ọba pe, ọkunrin ti o run 
Wa, ti o si rò lati pa wa rẹ̀ ki a má kù nibikibi 
ninu gbogbo agbegbe Israeli. 

6 Mu ọkunrin meje ninu awọn ọmọ rẹ̀ fun 
Wa, awa o si so wọn rẹ fun Oluwa ni Gibea ti 
Saulu ẹniti Oluwa ti yàn. Ọba si wipe, Emi o 
fi wọn fun nyin. 

7 Ṣugbọn Ọba dá Mefiboṣeti si, ọmọ Jona— 
tani, ọmọ Saulu, nitori ibura Oluwa ti o wà 
larin wọn, lárin Dafidi ati Jonatani ọmọ Saulu. 

B8Ọba si mu awọn ọmọkunrin mejeji. ti 
Rispa ọmọbinrin Aia bi fun Saulu, ani Armoni 
ati Mefiboṣeti: ati awọn ọmọkunrin mararun 
ti Merabu, ọmọbinrin Saulu, awọn ti o bi fun 
Adrieli ọmọ Barsillai ara Meholati. 

9On si fi wọn le awọn ara Gibea lọwọ, 
nwọn si so wọn rò lori oke niwaju Oluwa: 
awọn mejeje si ṣubu lẹkan, a si pa wọn ni 
igbà ikore, ni ibẹrẹ ikore ọka—barle. 

10 Rispa ọmọbinrin Aia si mu aṣọ ọfọ kan, o 
si tẹ ẹ fun ara rẹ̀ lori àpata, ni ibẹrẹ ikore, titi 
omi fi dà si wọn lara lati ọrun wá, kò si jẹ ki 
awọn ẹiyẹ oju ọrun bà le wọn li ọsan, tabi 
awọn ẹranko igbẹ li oru. 

A si rò eyi, ti Rispa ọmọbinrin. Aia 
obinrin Saulu ṣe, fun Dafidi. 

12 Dafidi si lọ o si ko egungun Saulu, ati 
egungun Jonatani ọmọ rẹ̀ kuro lọdọ awọn 
ọkunrin Jabeṣi—gileadi, awọn ti o ti ji wọn kuro 
ni ita Betṣani, nibiti awọn Filistini gbe so wọn 
Tẹ, nigbati awọn Filistini pa Saulu ni Gilboa. 

13 On si mu egungun Saulu ati egungun Jo— 
natani ọmọ rẹ̀ lati ibẹ na wá; nwọn si ko 
egungun awọn ti a ti so rò jọ. 

14 Nwọn si sin egungun Saulu ati ti Jonatani 
ọmọ rẹ̀ ni ilẹ Benjamini, ni Sela, ninu iboji Kiṣi 
baba rẹ̀: nwọn si ṣe gbogbo eyi ti ọba pa li aṣẹ: 
lẹhin eyini Ọlọrun si gbà ẹbẹ nitori ilẹ na. 

15 Ogun si tun Wà larin awọn Filistini ati 
Israeli; Dafidi si sọkalẹ, ati awọn iranṣẹ rẹ̀ 
pẹlu rẹ̀, o si ba awọn Filistini jà: o si rẹ̀ Dafidi. 

16 Iṣbi—benobu si jẹ ọkan ninu awọn òmi— 
rán, ẹniti òṣuwọn òkọ rẹ̀ jẹ ọdunrun ṣekeli idẹ, 
on si sán idà titun, o si gbero lati pa Dafidi. 

17 Ṣugbọn Abiṣai ọmọ Seruia si ràn a lọwọ, 
o si kọlu Filistini na, o si pa a. Nigbana ni 
awọn iranṣẹ Dafidi si bura fun u, pe, Iwọ kì 


II. SAMUELI. 21, 22 
yio si tun ba wa jade lọ si ibi ija mọ, ki Ìwọ ki 
o máṣe pa iná Israeli. 

180 si ṣe, lẹhin eyi, ija kan si tun wà larin 
awọn Israeli ati awọn Filistini ni Gobu: nigba— 
na ni Sibbekai ara Huṣa pa Safu, ẹniti iṣe ọkan 
ninu awọn òmirán. 

18 Ija kan si tun wà ni Gobu lárin awọn Isra— 
eli ati awọn Filistini, Elhanani ọmọ Jairi ara 
Betlehemu si pa arakunrin Goliati ara Gati, 
ẹniti ọpá ẹ̀kọ rẹ̀ dabi idabú igi ti a fi hun aṣọ. 

20 Ija kan si tun wà ni Gati, ọkunrin kan si 
Wà ti o gùn pupọ, o si ni ika mẹfa li ọwọ kan, 
ati ọmọ—ẹsẹ mẹfa li ẹsẹ kan, apapọ rẹ̀ si jẹ 
mẹrinlelogun; a si bi on na li òmirán. 

21 Nigbati on si pe Israeli ni ijà, Jonatani 
ọmọ Ṣimei arakunrin Dafidi si pa a. 

22 Awọn mẹrẹrin wọnyi li a bi li òmirán ni 
Gati, nwọn si ti ọwọ Dafidi ṣubu, ati ọwọ 
awọn iranṣẹ rẹ̀. 


22 1 DAFIDI si sọ òrọ orin yi si Oluwa li 
ọjọ ti Oluwa gbà a kuro li ọwọ gbogbo 
awọn ọta rẹ̀, ati kuro li ọwẹ Saulu. 

20 si wipe, Oluwa li apata mi; ati odi mi, 
ati olugbala mi; 

3 Ọlọrun apata mi; emi o gbẹkẹle e: asà mi, 
ati iwo igbala mi, ibi isadi giga mi, ati ibi abò 
mi, olugbala mi; iwọ li o ti gbà mi kuro lọwọ 
agbara. 

4 Ẹmi o kepe Oluwa, ti o yẹ lati ma yìn: a o 
si gbà mi lọwọ awọn ọta mi. 

S Nigbati ibilu irora ikú yi mi ka kiri, ti 
awọn iṣàn enia buburu dẹruba mi; 

6 Ọjá ipo—okú yi mi ka kiri; ikẹkun ikú ti 
Ṣaju mi. 

7 Ninu ipọnju mi emi ke pe Oluwa, emi si 
gbe ohùn mi soke si Ọlọrun mi: o si gbohùn 
mi lati tempili rẹ̀ wá, igbe mi si WÒ eti rẹ̀. 

8 Ilẹ si mì, o si Wariri; ipilẹ ọrun wariri, o si 
mì, nitoriti o binu. 

9 Efin si jade lati iho—imu rẹ̀ wa, ina lati 
ẹnu rẹ̀ wa si njonirun, ẹyín si nràn nipasẹ rẹ̀. 

10 O tẹ ori ọrun ba pẹlu, o si sọkalẹ; okun— 
kun biri—biri si mbẹ li atẹlẹsẹ rẹ̀. 

ti O si gun ori kerubu, o si fò: a si ri i lori 
iyẹ afẹfẹ. 

12 O si fi okunkun ṣe ibujoko yi ara rẹ̀ ka, 
ati agbajọ omi, ani iṣududu awọ sanma. 

13 Nipasẹ imọlẹ iwaju rẹ̀ ẹyin—iná ràn. 

14 Oluwa san ara lati ọrun wá, ọga—ogo julọ 
si fọhùn rẹ̀. 

150 si ta ọfà, o si tú wọn ka; o kọ màna—mána, 
o si ṣẹ wọn. 


II. SAMUELI. 22, 23 

16 Iṣàn ibu okun si fi ara hàn, ipilẹ aiye fi 
ara hàn, nipa ibawi Oluwa, nipa fifún emi ihò 
imu rẹ̀. 

170 ranṣẹ lati oke wá, o mu mi; o fà mi 
jade lati inu omi nla wá. 

180 gbà mi lọwọ ọta mi alagbara, lọwọ 
awọn ti o korira mi: nitoripe nwọn li agbara 
ju mi lọ. 

198 Nwọn ṣaju mi li ọjọ ipọnju mi; ṣugbọn 
Oluwa li alafẹhinti mi. 

20 O si mu mi wá si àye nla: o gbà mi, nito— 
riti inu rẹ dùn si mi. 

21 Oluwa san a fun mi gẹgẹ bi ododo mi: o 
si san a fun mi gẹgẹ bi mimQ ọwọ mi. 

22 Nitoripe emi pa òna Oluwa mọ, emi kò si 
fi ìwa buburu yapa kuro lọdọ Ọlọrun mi. 

23 Nitoripe gbogbo idajọ rẹ̀ li o wà niwaju 
mi: ati niti ofin rẹ̀, emi kò si yapa kuro ninu 
wọn. 

24 Emi si wà ninu iwà—titọ si i, emi si pa ara 
mi mọ kuro ninu ẹ̀ṣẹ mi. 

25 Oluwa si san a fun mi gẹgẹ bi ododo mi, 
gẹgẹ bi iwa—mim€Q mi niwaju rẹ̀. 

26 Fun alánu ni iwọ o fi ara rẹ hàn li alánu, 
ati fun ẹni—iduro—ṣinṣin li ododo ni iwọ o fi 
ara rẹ hàn ni iduro—ṣinṣin li ododo. 

27 Fun oninu—funfun ni iwọ o fi ara rẹ hàn 
ni funfun: ati fun ẹni—wiwọ ni iwọ o fi ara rẹ 
hàn ni wiwọ. 

28 Awọn enia ti o wà ninu iya ni iwọ o si 
gbàla: ṣugbọn oju rẹ wà lara awọn agberaga, 
lati rẹ̀ wọn silẹ. 

29 Nitori iwọ ni imọlẹ mi, Oluwa: Oluwa 
yio si sọ okunkun mi di imọlẹ. 

30 Nitori nipa rẹ li emi ti là arin ogun kọja: 
nipa Ọlọrun mi emi ti fò odi kan. 

31 Pipe li Ọlọrun li ẹòna rẹ̀; ọrọ Oluwa li a ti 
dan wò: on si ni asà fun gbogbo awọn ti o 
gbẹkẹle e. 

32 Nitori tani iṣe Ọlọrun, bikoṣe Oluwa? 
tabi tani iṣe apáta, bikoṣe Ọlọrun wa? 

33 Ọlọrun alagbara li o fun mi li agbara, o si 
sọ òna mi di tit6. 

34 O ṣe ẹsẹ mi bi ẹsẹ agbọnrin: o si mu mi 
duro ni ibi giga mi. 

350 kọ ọwọ mi ni ogun jijà; tobẹ ti apá mi 
fà ọrun idẹ. 

36 Iwọ si ti fun mi li asà igbala rẹ: irẹlẹ rẹ si 
ti sọ mi di nla. 

37 Iwọ si sọ itẹlẹ mi di nla li abẹ mi; tobẹ ti 
ẹsẹ mi kò fi yọ. 

38 Emi ti lepa awọn ọta mi, emi si ti run 
wọn; emi kò pẹhinda titi emi fi run wọn. 


264 


38 Emi ti pa wọn run, emi si ti f$ wọn, nwọn 
kò si le dide mọ: nwọn ṣubu labẹ ẹsẹ mi. 

40 Iwọ si ti fi agbara di mi li amure fun ijà: 
awọn ti o ti dide si mi ni iwọ si ti tẹ̀ li ori ba 
fun mi. 

41 Iwọ si mu awọn ọta mi pẹhindà fun mi, 
emi si pa awọn ti o korira mi run. 

42 Nwọn wò, ṣugbọn kò si ẹnikan lati gbà wọn; 
nwọn wò Oluwa, ṣugbọn kò da wọn loh(in. 

43 Nigbana ni emi si gun wọn Wẹwẹ bi 
erupẹ ilẹ, emi si tẹ̀ wọn mọlẹ bi ẹrẹ̀ ita, emi si 
tẹ wọn gbọrọ. 

44 ìwọ si gbà mi kuro lọwọ ija awọn enia 
mi, iwọ pa mi mọ ki emi ki o le ṣe olori awọn 
ajeji orilẹ—ẹ̀de: awọn enia ti emi kò ti mò yio 
ma sìn mi. 

45 Awọn alejo yio fi ẹ̀tan tẹriba fun mi: bi 
nwọn ba ti gbọ irô mi, nwọn o si gbọ ti emi. 

46 Ìpaiyà yio dé bá awọn alejo, nwọn o si 
ma bẹ̀ru nibi kélọfin wọn. 

47 Oluwa mbẹ; olubukun si ni apata mi: 
gbigbega si li Ọlọrun apata igbala mi. 

48 Ọlọrun li ẹniti ngbẹsan mi, ati ẹniti nrẹ̀ 
awọn enia silẹ labẹ mi. 

49 On ni o gbà mi kuro lọwọ awọn ọta mi: 
iwọ si gbe mi soke ju awọn ti o dide si mi lọ: 
ìwọ si gbà mi kuro lọwọ ọkunrin ìwa agbara. 

50 Nitorina emi o fi ọpẹ fun ọ. Oluwa, larin 
awọn ajeji orilẹ—de: emi o si kọrin si orukọ rẹ. 

51 On ni ile—iṣọ igbala fun ọba rẹ̀: o si fi anu 
hàn fun ẹni—ami-—ororo rẹ̀; fun Dafidi, ati fun 


iru—ọmọ rẹ̀ titi lailai. 

2 3 1WỌNYI si li ẹrọ ikẹhin Dafidi. Da— 
fidi ọmọ Jesse, ani ọkunrin ti a ti 

gbega, ẹni—ami—ororo Ọlọrun Jakobu, ati 

olorin didún Israeli wi pe, 

2 Ẹmi Oluwa sọ òrọ nipa mi, ẹrọ rẹ̀ si mbẹ 
li ahọn mi. 

3Ọlọrun Israeli ni, Apata Israeli sọ fun mi 
pe, Ẹnikan ti nṣe alakoso enia lododo, ti 
nṣakoso ni ibẹru Ọlọrun. 

4 Yio si dabi imọlẹ owurọ nigbati 6run ba là, 
owurọ ti kò ni ikiiku, nigbati koriko tutu ba 
hù lati ilẹ wa nipa itanṣan lẹhin òjo. 

5 Lotọ ile mi kò ri bẹ niwaju Ọlọrun, ṣugbọn 
o ti ba mi da majẹmu ainipẹkun, ti a tunṣe ninu 
ohun gbogbo, ti a si pamọ: nitoripe gbogbo eyi 
ni igbala mi, ati gbogbo ifẹ mi, ile mi kò le ṣe ki 
o ma dagbá? 

6 Ṣugbọn gbogbo awọn ọmọ Beliali yio dabi 
ẹgún ẹ̀wọn ti a ṣatì, nitoripe a kò le fi ọwọ kú 
wọn. 


265 


7 Ṣugbọn ọkunrin ti yio tẹ wọn yio fi irin ati 
ọpa ọkọ sagbàra yi ara rẹ̀ ka: nwọn o si jona 
lulu nibi kanna. 

8 Wọnyi si li orukọ awọn ọkunrin alagbara 
ti Dafidi ni: ẹniti o joko ni ibujoko Takmoni ni 
olori awọn balogun, on si ni Adino Esniti ti o 
pa ọdunrun enia Lẹkan. 

9 Ẹniti o tẹ̀le e ni Eleasari ọmọ Dodo ara 
Ahohi, ọkan ninu awọn alagbara ọkunrin mẹta 
ti o wà pẹlu Dafidi, nigbati nwọn pe awọn Fi— 
listini ni ijà, awọn ti o kò ara wọn jọ si ibẹ lati 
jà, awọn ọmọkunrin Israeli si ti lọ kuro: 

10 On si dide, o si kọlù awọn Filistini titi 
ọwọ fi kún u, ọwẹ rẹ̀ si lẹ̀ mọ idà: Oluwa si 
ṣiṣẹ igbala nla li ọjọ na; awọn enia si yipada 
lẹhin rẹ̀ lati ko ikogun. 

11 Ẹniti o tẹ̀le e ni Samma ọmọ Agee ará 
Harari. Awọn Filistini si ko ara wọn jọ lati 
piyẹ, oko kan si wà nibẹ ti o kún fun ẹwẹ: 
awọn enia si sa kuro niwaju awọn Filistini. 

120 si duro lagbedemeji ilẹ na, o si gbà a 
silẹ, o si pa awọn Filistini: Oluwa si ṣe igbala 
nla kan. 

13 Awọn mẹta ninu ọgbọn olori si sọkalẹ, 
nwọn si tọ Dafidi Wá lí akoko ikore ninu iho 
Adullamu: òwỌ awọn Filistini si do ni afoni— 
foji Refaimu. 

14 Dafidi si wà ninu odi, ibudo awọn Filis— 
tini si wà ni Betlehemu nigbana. 

15 Dafidi si k'ongbẹ, o wi bayi pe, Tani yio 
fun mi mu ninu omi kanga ti mbẹ ni Betlehe— 
mu, eyi ti o wà ni ihà ẹnu—bodẹ̀? 

16 Awọn ọkunrin alagbara mẹta si la ogun 
awọn Filistini lọ, nwọn si fa omi lati inu kanga 
Betlehemu wá, eyi ti o wà ni iha ẹnu—bode, 
nwọn si mu tọ Dafidi wá: on kò si fẹ mu ninu 
rẹ̀, ṣugbọn o tú u silẹ fun Oluwa. 

17On si wipe, Ki a ma ri, Oluwa, ti emi o fi 
ṣe eyi; ṣe eyi li ẹ̀jẹ awọn ọkunrin ti o lọ ti awọn 
ti ẹmi wọn li ọwọ? nitorina on kò si fẹ mu u. 
Nkan wọnyi li awọn ọkunrin alagbara mẹtẹta 
yi ṣe. 

18 Abiṣai, arakunrin Joabu, ọmọ Seruia, on 
na ni pataki ninu awọn mẹta. On li o si gbe 
òkọ rẹ̀ soke si ọdunrun enia, o si pa wọn, o si 
ni orukọ ninu awọn mẹtẹta. 

19 Ọlọlajulọ li on iṣe ninu awọn mẹtẹta: o si 
jẹ olori fun wọn: ṣugbọn on kò to awọn mẹta 
iṣaju. 

20 Benaiah, ọmọ Jehoiada, ọmọ akọni ọkun— 
rin kan ti Kabseeli, ẹniti o pò ni iṣe agbara, on 
pa awọn ọmọ Arieli meji ti Moabu; o sọkalẹ 
pẹlu o si pa kiniun kan ninu iho lakoko sno. 


II. SAMUELI. 23, 24 
21 O si pa ara Egipti kan, ọkunrin ti o tú wò: 
ara Egipti na si ni òkọ kan li ọwọ rẹ̀: ṣugbọn 
on si sọkalẹ tò ọ lọ, ton ti òpá li ọwé, o si gba 
òkọ na lọwọ ara Egipti na, o si fi òkọ tirẹ̀ pa a. 

22 Nkan wọnyi ni Benaia ọmọ Jehoiada ṣe, o 
si li orukọ ninu awọn ọkunrin alagbara mẹta nì. 

23Ninu awọn ọgbòn na, on ṣe ọlọlajulọ, 
ṣugbọn on kò to awọn mẹta ti iṣaju. Dafidi si 
fi i ṣe igbimò rẹ̀. 

24 Asaheli arakunrin Joabu si jasi ọkan ninu 
awọn ọgbòn na; Elhanani ọmọ Dodo ti Betle— 
hemu. 

25 Ṣamma ara Harodi, Elika ara Harodi. 

26 Helesi ara Palti, Ira ọmọ Ikkeṣi ara Tekoa, 

27 Abieseri ara Anetoti, Mebunnai Huṣatiti, 

28 Salmoni Ahohiti, Maharai ara Netofa, 

285 Helebu ọmọ Baana, ara Netofa, Ittai ọmọ 
Ribai ti Gibea ti awọn ọmọ Benjamini, 

30 Benaia ara Piratoni, Hiddai ti afonifoji, 

31 Abialboni ara Arba Asmafeti Barhumiti, 

32 Eliahba ara Saalboni, Jaṣeni Gisoniti, Jo— 
natani, 

33 Ṣamma Harariti, Ahiamu ọmọ Ṣarari Ha— 
Tariti, 

34 Elifeleti ọmọ Ahasbai, ọmọ ara Maakha, 
Eliamu ọmọ Ahitofeli ara Giloni, 

35 Hesrai ara Kermeli, Paari ara Arba, 

36 Igali ọmọ Natani ti Soba, Bani ara Gadi, 

37 Sekeli ara Ammoni, Nahari ara Beeroti, 
ẹniti o nru ihamọra Joabu ọmọ Seruia. 

38 Ira ara Jattiri, Garebu ara Jattiri. 

38 Uria ara Hitti: gbogbo wọn jẹ mẹtadilo— 
goji. 


24 


Juda. 

2 Ọba si wi fun Joabu olori ogun, ti mbẹ 
lọdọ rẹ̀ pe, Lọ nisisiyi si gbogbo ẹyà Israeli lati 
Dani titi de Beerṣeba, ki ẹ si kà iye awọn enia, 
ki emi le mò iye awọn enia na. 

3 Joabu si wi fun ọba pe, Ki Oluwa Ọlọrun 
rẹ ki o fi kún iye awọn enia na, iyekiye ki o 
wu ki wọn jẹ, li ọrọrún; oju oluwa mi ọba 
yio si ri i: ṣugbọn €tiṣe ti oluwa mi ọba fi fẹ 
nkan yi? 

4 Ṣugbọn ẹ̀Ọrọ ọba si bori ti Joabu, ati ti 
awọn olori ogun. Joabu ati awọn olori ogun si 
jade lọ kuro niwaju ọba, lati lọ ika awọn enia 
Israeli. 

5 Nwọn si kọja odo Jordani, nwọn si pagọ ni 
Aroeri, ni iha apá ọtún ilu ti o wà lagbedemeji 
afonifoji Gadi, ati si iha Jaseri: 


1 IBINU Oluwa si ru si Israeli, o si tì 
Dafidi si wọn, pe, Lọ kà iye Israeli ati 


I. AWỌN ỌBA 1 

6NNwọn si wá si Gileadi, ati si ilẹ Tatim— 
hodṣi; nwọn si wá si Dan—jaani ati yikakiri si 
Sidoni, 

7 Nwọn si wá si ilu olodi Tire, ati si gbogbo 
ilu awọn Hifi, ati ti awọn ara Kenaani: nwọn 
si jade lọ siha gusu ti Juda, ani si Beerṣeba. 

8Nwọn si la gbogbo ilẹ na ja, nwọn si wá si 
Jerusalemu li opin oṣù kẹsan ati ogunjọ. 

9 Joabu si fi iye ti awọn enia na jasi le ọba 
lọwọ: o si jẹ oji ọkẹ ọkunrin alagbara ní Israe— 
li, awọn onidà: awọn ọkunrin Juda si jẹ ọkẹ 
mẹ̀dọgbọn enia. 

10 Erí ọkàn si bẹrẹ si da Dafidi lámú lẹhin 
igbati o kà awọn enia na tan. Dafidi si wi fun 
Oluwa pe, Emi ṣẹ̀ gidigidi li eyi ti emi ṣe: 
ṣugbọn, emi bẹ̀ ọ, Oluwa, fi ẹ̀ṣẹ iranṣẹ rẹ jì i, 
nitoripe emi huwà aṣiwere gidigidi. 

tI Dafidi si dide li owurọ, òrọ Oluwa si tọ 
Gadi woli wá, ariran Dafidi, wipe, 

12 Lọ, ki o si wi fun Dafidi pe, Bayi li Oluwa 
Wi, emi fi nkan mẹta lẹ ọ; yàn ọkan ninu wọn, 
emi o si ṣe e si ọ. 

13 Gadi si tọ Dafidi wá, o si bi i lere pe, Ki 
ìyàn ọdun meje ki o tò ọ wá ni ilẹ rẹ bi? tabi ki 
ìwọ ki o ma sá li oṣu mẹta niwaju awọn ọta rẹ, 
nigbati nwọn o ma le ọ? tabi ki arùn iparun ijọ 
mẹta ki o wá si ilẹ rẹ? ro nisisiyi, ki o si mò ẹ̀si 
ti emi o mu pada tò ẹniti o rán mi. 

14 Dafidi si wi fun Gadi pe, Iyọnu nla ba mi: 
jẹ ki a fi ara wa le Oluwa li ọwẹ; nitoripe ánu rẹ̀ 
pò: ki o má si ṣe fi mi le enia li ọwọ. 

15Oluwa si rán arùn iparun si Israeli lati 
owWurò titi de akoko ti a da: ẹgbá marundilogoji 
enia si kú ninu awọn enia na lati Dani titi fi de 
Beerṣeba. 

16 Nigbati angeli na si nawọ rẹ̀ si Jerusale— 


266 


mu lati pa a run, Oluwa si kánu nitori ibi na, 
o si sọ fun angeli ti npa awọn enia na run pe, 
O to: da ọwọ rẹ duro wayi. Angeli Oluwa na 
si wà nibi ipaka Arauna ara Jebusi. 

17 Dafidi si wi fun Oluwa nigbati o ri angeli 
ti nkọlu awọn enia pe, W6, emi ti ṣẹ̀, emi si ti 
huwà buburu: ṣugbọn awọn agutan wọnyi, 
kini nwọn ha ṣe? jẹ ki ọwọ rẹ, emi bẹ̀ ọ, ki o 
Wà li ara mi, ati li ara idile baba mi. 

18 Gadi si tọ Dafidi wá li ọjọ na, o si wi fun 
u pe, Goke, tẹ pẹpẹ kan fun Oluwa nibi ipaka 
Arauna ara Jebusi. 

18 Gẹgẹ bi òrọ Gadi, Dafidi si goke lọ gẹgẹ 
bi Oluwa ti pa a li aṣẹ. 

20 Arauna si Wò, o si ri ọba ati awọn iranṣẹ 
rẹ̀ mbò wá ọdọ rẹ̀: Arauna si jade, o si wolẹ 
niwaju ọba o si doju rẹ̀ bolẹ. 

21 Arauna si wipe, Nitori kili oluwa mi ọba ṣe 
tọ iranṣẹ rẹ̀ wá? Dafidi si dahùn pe, Lati rà ibi 
ipaka nì lọwọ rẹ, lati té pẹpẹ kan fun Oluwa, ki 
arùn iparun ki o le da li ara awọn enia na. 

22 Arauna si wi fun Dafidi pe, Jẹ ki oluwa mi 
ọba ki o mu eyi ti o dara li oju rẹ̀, ki o si fi i rubọ: 
WO, malu niyi lati fi ṣe ẹbọ sisun, ati ohun elo 
ipaka, ati ohun elo miran ti malu fun igi. 

23 Gbogbo nkan wọnyi ni Arauna fi fun ọba, 
bi ọba. Arauna si Wi fun ọba pe, Ki Oluwa 
Ọlọrun rẹ ki o gbà ọrẹ rẹ. 

24 Ọba si wi fun Arauna pe, Bẹ̀kọ; ṣugbọn 
emi o rà a ni iye kan lọwọ rẹ, bi o ti wù ki o ṣe; 
bẹli emi kì yio fi eyiti emi kò nawo fun, rú ẹbọ 
sisun si Oluwa Ọlọrun mi. Dafidi si rà ibi ipaka 
na, ati awọn malíii na li adọta ṣekeli fadaka. 

25 Dafidi si t$ pẹpẹ kan nibẹ si Oluwa, o si 
rú ẹbọ sisun ati ti ìlaja. Oluwa si gbọ ẹbẹ fun 
ilẹ na, arùn na si da kuro ni Ìsraeli. 


AWỌN ỌBA 


l 1DAFIDI ọba si di arugbo, ọjọ rẹ̀ si pò; 
nwọn si fi aṣọ bò o lara, ṣugbọn kò môru. 
2 Awọn iranṣẹ rẹ̀ si wi fun u pe, Jẹ ki a wá 
ọmọbinrin kan, wundia, fun Oluwa mi, ọba: ki o 
si duro niwaju ọba, ki o si ṣiké rẹ̀, ki o si dubulẹ 
li ôkan—aiya rẹ̀, oluwa mi, ọba yio si mô6ru. 
3Nwọn si wá ọmọbinrin arẹwà kan ka 
gbogbo agbegbe Israeli, nwọn si ri Abiṣagi, ara 
Ṣunemu, nwọn si mu u tò ọba wá. 


4Ọmọbinrin na si ṣe arẹwà gidigidi, o si 
nṣikẹ̀ ọba, o si nṣe iranṣẹ fun u; ṣugbọn ọba 
kò si mò ọ. 

5 Adonijah, ọmọ Haggiti, si gbe ara rẹ̀ ga, 
Wipe, emi ni yio jọba: o si mura kẹkẹ̀ ati awọn 
ẹlẹṣin, ati adọta ọkunrin lati sare niwaju rẹ̀. 

6 Baba rẹ̀ kò si bà a ninu jẹ rí, pe, Éṣe ti iwọ 
fi ṣe bayi? On si ṣe enia ti o dara gidigidi: iya 
rẹ̀ si bi i le Absalomu. 


267 


7 O si ba Joabu, ọmọ Seruiah, ati Abiatari, 
alufa gbéro: nwọn si nràn Adonijah lọwọ. 

8 Ṣugbọn Sadoku alufa, ati Benaiah, ọmọ 
Jehoiada, ati Natani woli, ati Ṣimei, ati Rei, ati 
awọn ọkunrin alagbara ti mbẹ lọdọ Dafidi, kò 
Wà pẹlu Adonijah. 

8 Adonijah si pa agutan ati malu ati ẹran òsin 
ti o sanra nibi okuta Soheleti, ti mbe lẹba 
Enrogeli, o si pẹ gbogbo awọn arakunrin rẹ̀, 
awọn ọmọ ọba, ati gbogbo ọkunrin Juda, iranṣẹ 
ọba: 

10 Ṣugbọn Natani, alufa, ati Benaiah ati awọn 
ọkunrin alagbara, ati Solomoni arakunrin rẹ̀ ni 
kò pẹ̀. 

ti Natani si wi fun Batṣeba, iya Solomoni 
pe, Iwọ kò gbọ pe, Adonijah, omọ Hagegiti 
jọba, Dafidì, oluwa wa, kò si mò? 

12 Nitorina, wá nisisiyi, emi bẹ̀ ọ, emi o si 
fun ọ ni ìmọ, ki iwọ ki o le gbà ẹmi rẹ là, ati 
ẹmi Solomoni ọmọ rẹ. 

13 Lọ, ki o si tọ Dafidi, ọba lọ, ki o si wi fun 
u pe, Ọba, oluwa mi, ṣe iwọ li o bura fun 
ọmọ-ọdọ rẹ obinrin, pe, nitôtọ Solomoni, 
ọmọ rẹ, ni yio jọba lẹhin mi, on ni o si joko 
lori itẹ mi? éṣe ti Adonijah fi jọba? 

14 Kiyesi i, bi iwọ ti mba ọba sòrọ lọwọ, emi 
o si tẹle ọ, emi o si wá ikún òrọ rẹ. 

15 Batṣeba si tò ọba lọ ni iyẹ̀wu: ọba si gbô 
gidigidi: Abiṣagi, ara Ṣunemu, si nṣe iranṣẹ 
fun ọba. 

16 Batṣeba si tẹriba, o si wolẹ fun ọba. Ọba 
si wipe, Kini iwọ nfẹ? 

1/On si wi fun u pe, oluwa mi, iwọ fi 
Oluwa Ọlọrun rẹ bura fun ọmọ-ọdọ rẹ 
obinrin pe, nitotọ Solomoni, ọmọ rẹ, yio jọba 
lẹhin mi, on o si joko lori itẹ mi. 

18 Sa wò o, nisisiyi, Adonijah jọba; iwọ, olu— 
Wa mi ọba, kò si mọ. 

18 O si pa malu ati ẹran ti o li ọra, ati agùtan 
li ẹ̀pọlọpọ, o si pe gbogbo awọn ọmọ ọba, ati 
Abiatari alufa, ati Joabu balogun: ṣugbọn So— 
lomoni iranṣẹ rẹ ni kò pẹ̀. 

20 Ati iwọ, oluwa mi, ọba, oju gbogbo Isra— 
eli mbẹ lara rẹ, ki iwọ ki o sọ fun wọn, tani 
yio joko lori itẹ oluwa mi ọba lẹhin rẹ̀? 

21 Yio si ṣe, nigbati oluwa mi ọba ba sùn 
pẹlu awọn baba rẹ̀, a o si kà emi ati Solomoni 
ọmọ mi si ẹlẹṣẹ̀. 

22 Si wò o, bi o si ti mba ọba sòrọ lọwọ, Na— 
tani woli si wọle. 

23 Nwọn si sọ fun ọba pe, Wò o, Natani woli. 
Nigbati o si Wá siwaju ọba, o Wolẹ̀, o si doju— 
bolẹ. 


I. AWỌNỌBA 1 
24 Natani si wipe, oluwa mi, ọba! iwọ ha 
wipe, Adonijah ni yio jọba lẹhin mi ati pe, on 
o si joko lori itẹ mi bi? 

25 Nitori o sọkalẹ lọ loni, o si pa malu ati 
ẹran ọlọra, ati agùtan li òpọ-—lọpọ, o si pẹ̀ 
gbogbo awọn ọmọ ọba, ati awọn balogun, ati 
Abiatari alufa; si wò o, nwọn njẹ, nwọn si 
nmu niwaju rẹ̀, nwọn si nwipe, Ki Adonijah 
ọba ki o pẹ. 

26 Ṣugbọn emi, emi iranṣẹ rẹ, ati Sadoku 
alufa, ati Benaiah ọmọ Jehoiada, ati Solomoni, 
iranṣẹ rẹ, ni kò pẹ̀. 

27 Nkan yi ti ọdọ oluwa mi ọba wá bi? iwọ 
kò si fi ẹniti yio joko lori itẹ oluwa mi ọba lẹ— 
hin rẹ̀ hàn iranṣẹ rẹ? 

28 Dafidi, ọba si dahùn o si wipe, Ẹ pẹ 
Batṣeba fun mi. On si wá siwaju ọba, o si duro 
niwaju ọba, 

28 Ọba si bura, o si wipe, Bi Oluwa ti wà, 
ẹniti o ti rà ọkàn mi pada kuro ninu gbogpo ìṣé. 

30 Gẹgẹ bi mo ti fi Oluwa, Ọlọrun Israeli 
bura fun ọ, wipe, Nitôtọ Solomoni, ọmọ rẹ, 
yio jọba lẹhin mi, on o si joko lori itẹ mi ni ipò 
mi, bẹni emi o ṣe loni yi dandan. 

31 Batṣeba si foribalẹ, o si bọwọ fun ọba, o 
si wipe, Ki oluwa mi, Dafidi ọba ki o pẹ titi 
lai. 

32 Dafidi ọba wipe, Ẹ pẹ Sadoku alufa fun 
mi, ati Natani woli, ati Benaiah ọmọ Jehoiada. 
Nwọn si wá siwaju ọba. 

33 Ọba si wi fun wọn pe, Ẹ mu awọn 
iranṣẹ oluwa nyin, ki ẹ si mu ki Solomoni 
ọmọ mi ki o gùn ibaka mi, ki ẹ si mu sọkalẹ 
Wá si Gihoni. 

34 Ki ẹ si jẹ ki Sadoku, alufa, ati Natani woli, 
fi ororo yàn a nibẹ̀ li ọba lori Israeli: ki ẹ si fun 
fẹ̀re, ki ẹ si wipe; Ki Solomoni ọba ki o pẹ! 

35 Ki ẹ si goke tò ọ lẹhin, ki o si Wá, ki o si 
joko lori itẹ mi; on o si jọba ni ipò mi: emi si 
pa a laṣẹ lati jẹ olori Israeli ati Juda. 

36 Benaiah ọmọ Jehoiada, si da ọba lohùn, o 
si wipe, Amin: Oluwa, Ọlọrun ọba oluwa mi, 
wi bẹ pẹlu. 

37 Bi Oluwa ti wà pẹlu oluwa mi ọba, gẹgẹ 
bẹni ki o wà pẹlu Solomoni, ki o si ṣe itẹ rẹ̀ ki 
o pò jù itẹ oluwa mi, Dafidi ọba lọ. 

38 Sadoku alufa, ati Natani woli, ati Benaiah, 
ọmọ Jehoiada, ati awọn ara Kereti ati Peleti si 
sọkalẹ, nwọn si mu ki Solomoni ki o gùn ibáka 
Dafidi ọba, nwọn si mu u Wá si Gihoni, 

38 Sadoku alufa si mu iwo ororo lati inu agọ, 
o si dà a si Solomoni lori; nwọn si fun fẹ̀re; 
gbogbo enia si wipe, Ki Solomoni ọba ki o pẹ. 


I.AWỌNỌBA 1,2 

40 Gbogbo enia si goke tò ọ lẹhin, awọn 
enia si fun ipé, nwọn si yò ayò nlanla, tobẹ ti 
ilẹ mì fun iré wọn. 

41 Ati Adonijah ati gbogbo awọn ti o pẹ̀ 
sọdọ rẹ̀ si gbé, nigbati nwọn jẹun tan, Joabu si 
gbọ irô ipẹ̀ o si wipe: eredi ariwo ilu ti nrọkẹ— 
kẹ yi? 

42 Bi o si ti nsọ lọwọ, kiyesi i, Jonatani, ọmọ 
Abiatari, alufa de; Adonijah si wi fun u pe, Má 
Wwolẹ̀; nitoripe alagbara ọkunrin ni iwọ, ati 
ẹniti nmu ihin—rere wá. 

43 Jonatani si dahùn o si wi fun Adonijah 
pe, Lôtọ ni, oluwa wa, Dafidi ọba, fi Solomoni 
jọba. 

44 Ọba si ti rán Sadoku alufa, ati Natani woli, 
ati Benaiah, ọmọ Jehoiada, ati awọn ara Kereti 
ati Peleti pẹlu rẹ̀, nwọn si ti mu u kì o g(tn ibá— 
ka ọba. 

45 Sadoku, alufa ati Natani, woli si ti fi ororo 
yàn a li ọba ni Gihoni: nwọn si fi ayò goke lati 
ibẹ wá, tobẹ̀ ti ilu si nho. Eyi ni ariwo ti ẹ ti 
gbé. 

46 Solomoni si joko lori itẹ ijọba pẹlu. 

47 Awọn iranṣẹ ọba si Wá lati sure fun oluwa 
Wa, Dafidi ọba, pe, Ki Ọlọrun ki o mu orukọ 
Solomoni ki o sàn ji orukọ rẹ lọ, ki o si ṣe itẹ rẹ̀ 
ki o pò ji itẹ rẹ lọ. Ọba si gbadura lori akete. 

48 Ọba si wi bayi pẹlu, Olubukun li Oluwa, 
Ọlọrun Israeli, ti o fun mi li ẹnikan ti o joko 
lori itẹ mi loni, oju mi si ri i. 

49 Gbogbo awọn ti a pé, ti nwọn wà li ọdọ 
Adonijah si bẹ̀ru, nwọn si dide, nwọn si lọ 
olukuluku si òna rẹ̀. 

50 Adonijah si bẹ̀ru Solomoni, o si dide, o si 
lọ, o si di iwo pẹpẹ mu. 

51 Nwọn si wi fun Solomoni pe, Wò o, Ado— 
nijah bẹ̀ru Solomoni ọba: si kìyesi i, o di iwo 
pẹpẹ mu, o nwipe, Ki Solomoni ọba ki o bura 
fun mi loni pe, On kì yio fi idà pa iranṣẹ rẹ̀. 

52 Solomoni si wipe, Bi o ba jẹ fi ara rẹ̀ si 
Ọwọ, irun ori rẹ̀ kan kì yio bé silẹ: ṣugbọn bi a 
ba ri buburu lọwọ rẹ̀, on o kú. 

53 Solomoni ọba si ranṣẹ, nwọn mu u sọkalẹ 
lori pẹpẹ. On si Wá, o si foribalẹ̀ fun Solomoni 
ọba: Solomoni si wi fun u pe, Ma lọ ile rẹ. 
2 tỌJỌ Dafidi si sunmọ etile ti yio kú: o si 

paṣẹ fun Solomoni, ọmọ rẹ̀ pe: 

2 Emi nlọ si òna gbogbo aiye: nitorina mu 
ara rẹ le, ki o si fi ara rẹ̀ hàn bi ọkunrin. 

3KI o si pa ilana Oluwa, Ọlọrun rẹ mọ, lati 
ma rin li òna rẹ̀, lati pa aṣẹ rẹ̀ mọ, ati ofin rẹ̀, 
ati idajọ, rẹ̀ ati ẹri rẹ gẹgẹ bi a ti kọ ọ ni ofin 


268 


Mose, ki iwọ ki o lẹ̀ ma pò si i ni ohun gbogbo 
4Ki Oluwa ki o le mu òrọ rẹ̀ duro ti o ti sọ 
niti emi pe: Bi awọn ọmọ rẹ ba kiyesi ọna 
wọn, lati má fi gbogbo aiya wọn, ati gbogbo 
ọkàn wọn, rìn niwaju mi li otitọ, (o Wipe), a kì 
yio fẹ ọkunrin kan kù fun ọ lori itẹ Israeli. 

5 Iwọ si mò pẹlu, ohun ti Joabu, ọmọ Seru— 
iah, ṣe si mi, ati ohun ti o ṣe si balogun meji 
ninu awọn ọgagun Israeli, si Abneri, ọmọ 
Neri, ati si Amasa, ọmọ Jeteri, o si pa wọn, o 
si ta ẹ̀jẹ ogun silẹ li alafia, o si fi ẹ̀jẹ ogun si ara 
àmure rẹ̀ ti mbẹ li ẹ̀gbẹ rẹ̀, ati si ara salubata 
rẹ̀ ti mbẹ li ẹsẹ rẹ̀. 

6 Nitorina, ki o ṣe gẹgẹ bi ọgbôn rẹ, ki o má si 
jẹ ki ewu ori rẹ̀ ki o sọkalẹ lọ si isa—okú li alafia. 

7 Ṣugbọn ki o ṣe ore fun awọn ọmọ Barsil— 
lai, ara Gileadi, kì o si jẹ ki nwọn ki o wà ninu 
awọn ti o jẹun lori tabili rẹ: nitori bẹni nwọn 
ṣe tò mi wá nigbati mo sá kuro niwaju Absa— 
lomu, arakunrin rẹ. 

8 Si wò o, Ṣimei, ọmọ Gera, ẹyà Benjamimi 
ti Bahurimu, Wà pelu rẹ ti o bú mi ni €bu ti o 
burujù, ni ọjẹ ti mo lọ si Mahanalmu: ṣugbọn 
o sọkalẹ wá pade mi ni Jordani, mo si fi Olu— 
Wa bura fun u pe, Emi kì yio fi idà pa ọ. 

9 Ṣugbọn nisisiyi, máṣe jẹ ki o ṣe alaijiya, 
nitori ọlọgbén enia ni iwọ, iwọ si mò ohun ti 
iwọ o ṣe si i; ṣugbọn ewú ori rẹ̀ ni ki o mu sọ— 
kalẹ pẹlu ẹjẹ sinu isa—okú. 

10 Dafidi si sùn pẹlu awọn baba rẹ̀, a si sin i 
ni ilu Dafidi. 

ti 'Ọjọ ti Dafidi jọba lori Israeli jẹ ogoji 
ọdun: ni Hebroni o jọba li ọdun meje, ni Je— 
rusalemu o si jọba li ọdun mẹtalelọgbọn. 

12 Solomoni si joko lori itẹ Dafidi baba rẹ̀; a 
si fi idi ijọba rẹ̀ kalẹ gidigidi. 

13 Adonijah, ọmọ Haggiti si tọ Batṣeba, iya 
Solomoni Wá, Batṣeba si wipe; Alafia li o ba 
Wá bi? On si wipe, alafia ni. 

14 On si wipe, emi ni òrọ kan ba ọ sọ. On si 
wipe, Ma wi: 

15On si wipe, Iwọ mò pe, ijọba na ti emi ni 
ri, ati pe, gbogbo Israeli li o fi oju wọn si mi lara 
pe, emi ni o jọba: ṣugbọn ijọba na si yí, o si di ti 
arakunrin mi; nitori tirẹ̀ ni lati ọwọ Oluwa wá. 

16 Nisisiyi, ibere kan ni mo wá bere lọwọ 
Tẹ, máṣe dù mi: O si wi fun u pe, Má wi. 

17 O si wi pe, Mo bẹ ọ, sọ fun Solomoni ọba 
(nitori kì yio dù ọ,) ki o fun mi ni Abiṣagi, ara 
Ṣunemu li aya. 

18 Batṣeba si wipe, o dara; emi o ba ọba 
sọrọ nitori rẹ. 


269 


19 Batṣeba si tọ Solomoni ọba lọ, lati sọ fun 
u nitori Adonijah. Ọba si dide lati pade rẹ̀, o si 
tẹ ara rẹ̀ ba fun u, o si joko lori itẹ rẹ̀ o si tẹ itẹ 
fun iya ọba, on si joko lọwọ ọtun rẹ̀. 

20 On si wipe, Ibere kekere kan li emi ni 
ibere lọwọ rẹ; máṣe dù mi. On si wipe, má 
tọrọ, iya mi; nitoriti emi kì yio dù ọ. 

21 On si wipe, jẹ ki a fi Abiṣagi, ara Ṣune— 
mu, fun Adonijah, arakunrin rẹ, li aya. 

22 Solomoni ọba si dahùn, o si Wi fun iya rẹ̀ 
pe, Éṣe ti iwọ fi mbere Abiṣagi, ara Ṣunemu, 
fun Adonijah, kuku bere ijọba fun u pẹlu; ni— 
tori ẹgbọn mi ni iṣe; fun on pápa, ati fun Abi— 
atari, alufa, ati fun Joabu, ọmọ Seruiah. 

23 Solomoni, ọba si fi Oluwa bura pe, Bayi 
ni ki Ọlọrun ki o ṣe si mi, ati jubẹ pẹlu, nitori 
Adonijah sòrọ yi si ẹmi ara rẹ̀. 

24 Ati nisisiyi bi Oluwa ti Wà, ti o ti fi idi mi 
mulẹ̀, ti o si mu mi joko lori itẹ baba mi, ti o si 
ti kẹ ile fun mi, gẹgẹ bi o ti wi, loni ni a o pa 
Adonijah. 

25 Solomoni, ọba si rán Benaiah, ọmọ Jeho— 
iada, o si kọlu u, o si kú. 

26 Ati fun Abiatari, alufa, ọba wipe, Lọ si 
Anatoti, si oko rẹ; nitori iwọ yẹ si ikú: ṣugbọn 
loni emi kì yio pa ọ, nitori iwọ li o ti ngbe apoti 
Oluwa Ọlọrun niwaju Dafidi baba mi, ati nitori 
ìwọ ti jẹ ninu gbogbo iyà ti baba mi ti jẹ. 

27 Solomoni si le Abiatari kuro ninu iṣẹ 
alufa Oluwa; ki o le mu ẹ̀rọ Oluwa ṣẹ, ti o ti 
sọ nipa ile Eli ni Ṣilo. 

28 Ihin si de ọdọ Joabu: nitori Joabu ti tò 
Adonijah lẹhin, ṣugbọn kò tò Absalomu lẹ— 
hin: Joabu si sá sinu agọ Oluwa, o si di iwo 
pẹpẹ mu. 

28 A si sọ fun Solomoni ọba pe, Joabu ti sá 
sinu agọ Oluwa; si Wò o, o sunmọ pẹpẹ, So— 
lomoni si rán Benaiah, ọmọ Jehoiada, pe, Lọ, 
ki o si kọlù u. 

30 Benaiah si wá sinu agọ Oluwa, o si Wi 
fun u pe, Bayi li ọba wi, pe, Jade wá. On si 
wipe, Bẹ̀kò; ṣugbọn nihinyi li emi o kú. Be— 
naiah si mu ẹ̀si fun ọba wá pe, Bayi ni Joabu 
Wi, bayi ni o si dá mi lohùn. 

31 Ọba si wi fun u pe, Ṣe gẹgẹ bi o ti wi ki o 
si kọlù u, Ki o si sin i, ki iwọ ki o le mu ẹ̀jẹ 
alaiṣẹ̀ kuro lọdọ mí ati kuro lọdọ ile baba mi, 
ti Joabu ti ta silẹ. 

32 Oluwa yio si yi ẹ̀jẹ rẹ̀ pada sori rẹ̀, nitoriti 
o kọlù ọkunrin meji ti o ṣe olododo, ti o sàn jù 
on tikararẹ̀ lọ, o si fi idà pa wọn. Dafidi baba 
mi kò si mò, ani, Abneri, ọmọ Neri, olori 
ogun, ati Amasa, ọmọ Jeteri, olori ogun Juda. 


ILAWỌNỌBA 2,3 
33 Ẹjẹ wọn yio si pada sori Joabu, ati sori 
iru-ọmọ rẹ̀ lailai: ṣugbọn si Dafidi ati si 
iru—ọmọ rẹ̀, ati si ile rẹ̀, ati si itẹ rẹ̀, alafia yio 
Wà lati ọdọ Oluwa wá, 

34 Benaiah, ọmọ Jehoiada, si goke, o si kọlù 
u, ô si pa a: a si sin i ni ile rẹ̀ li aginju. 

35 Ọba si fi Benaiah, ọmọ Jehoiada, jẹ olo— 
ri—ogun ni ipò rẹ̀, ati Sadoku alufa ni ọba fi si 
ipò Abiatari. 

36 Ọba si ranṣẹ, o si pe Ṣimei, o si wi fun u 
pe, Kẹ ile fun ara rẹ ni Jerusalemu, ki o si ma 
gbe ibẹ̀, ki o má si ṣe jade lati ibẹ lọ si ibikibi. 

37 Yio si ṣe li ọjọ ti iwọ ba jade, ti iwọ ba si 
kọja odò Kidroni, ki iwọ mò dajudaju pe, Kikú 
ni iwọ o kú; ẹ̀jẹ rẹ yio wà lori ara rẹ. 

38 Ṣimei si wi fun ọba pe, Ọrọ na dara, gẹgẹ 
bi oluwa mi ọba ti wi, bẹ gẹgẹ ni iranṣẹ rẹ yio 
ṣe. Ṣimei si gbe Jerusalemu li ọjọ pupọ. 

38 O si ṣe lẹhin ọdun mẹta, awọn ọmọ—ọdọ 
Ṣimei meji si lọ sọdọ Akiṣi ọmọ Maaka, ọba 
Gati. Nwọn si rò fun Ṣimei pe, Wo o, awọn 
ọmọ-ọdọ rẹ mbẹ ni Gati. 

40 Ṣimei si dide, o si di kẹtẹkẹtẹ ni gari, o si 
lọ, o si mu awọn ọmọ—ọdọ rẹ̀ bò lati Gati. 

41 A si rò fun Solomoni pe, Ṣimei ti lọ lati 
Jerusalemu si Gati, o si pada bò. 

42 Ọba si ranṣẹ, o si pẹ̀ Ṣimei, o si wi fun u 
pe, emi kò ti mu ọ fi Oluwa bura, emi kò si ti 
fi ọ ṣe ẹlẹri, pe, Li ọjọ ti iwọ ba jade, ti iwọ ba 
si rìn jade lọ nibikibi, ki iwọ ki o mò dajudaju 
pe, kikú ni iwọ o kú? iwọ si wi fun mi pe, Ọrọ 
na ti mo gbẹ, o dara. 

43E si ti ṣe ti iwọ kò pa ibura Oluwa mọ, ati 
aṣẹ ti mo pa fun ọ? 

44 Ọba si wi fun Ṣimei pe, Iwọ mò gbogbo 
buburu ti ọkàn rẹ njẹ ọ lẹri, ti iwọ ti ṣe si Dafidi, 
baba mi: Oluwa yio si yi buburu rẹ si ori ara rẹ. 

45 A o si bukun Solomoni ọba, a o si fi idi itẹ 
Dafidi mulẹ niwaju Oluwa lailai. 

46 Ọba si paṣẹ fun Benaiah ọmọ Jehoiada, o 
si jade lọ, o si kọlù u, o si kú. A si fi idi ijọba 
mulẹ li ọwọ Solomoni. 


1SOLOMONI si ba Farao ọba Egipti da 

ana, o si gbe ọmọbinrin Farao ni iyawo, o 
si mu u wá si ilu Dafidi, titi o fi pari iṣẹ ile rẹ̀, 
ati ile Oluwa, ati odi Jerusalemu yika. 

2 Kiki pe, awọn enia nrubọ ni ibi giga, ni— 
tori a kò ti ikẹ ile kan fun orukọ Oluwa, titi di 
ọjọ wọnnì. 

3 Solomoni si fẹ Oluwa, o si nrin nipa aṣẹ 
Dafidi baba rẹ̀: ṣugbọn kiki pe, o nrubọ, o si 
nfi turari jona ni ibi—giga. 


I. AWỌNỌBA 3,4 

4 Ọba si lọ si Gibeoni lati rubọ nibẹ; nitori 
ibẹ ni ibi—giga nlanla: ẹgbẹrun ọrẹ ẹbọ—sisun 
ni Solomoni ru lori pẹpẹ na. 

5 Ni Gibeoni ni Oluwa fi ara rẹ̀ hàn Solomo— 
ni loju alá li oru: Ọlọrun si wipe, Bẹ̀re ohun ti 
emi o fi fun ọ. 

6 Solomoni si wipe, Iwọ ti ṣe ore nla fun 
iranṣẹ rẹ, Dafidi baba mi, gẹgẹ bi o ti rin ni— 
Waju rẹ li otitọ ati li ododo, ati ni iduro—ṣinṣin 
ọkàn pẹlu rẹ, iwọ si pa ore nla yi mọ fun u lati 
fun u li ọmọkunrin ti o joko lori itẹ rẹ̀, gẹgẹ bi 
o ti ri loni yi. 

7 Njẹ nisisiyl, Oluwa Ọlọrun mi, iwọ ti fi 
iranṣẹ rẹ jẹ ọba ni ipo Dafidi, baba mi: ati 
emi, ọmọ kekere ni mi, emi kò si mò jijade ati 
wiwọle. 

8 Iranṣẹ rẹ si mbẹ lárin awọn enia rẹ ti iwọ 
ti yàn, enia pupọ, ti a kò le moye, ti a kò si lẹ̀ 
kà fun ẹ̀pọlọpọ. 

9 Nitorina, fi ọkàn imoye fun iranṣẹ rẹ lati 
ṣe idajọ awọn enia rẹ, lati mò iyatọ rere ati 
buburu; nitori tali o le ṣe idajọ awọn enia rẹ yi 
ti o pò to yi? 

10 Ọrọ na si dara loju Oluwa, nitoriti Solo— 
moni bẹ̀re nkan yi. 

tI Ọlọrun si wi fun u pe, Nitoriti iwọ bẹ̀re 
nkan yi, ti iwọ kò si bẹ̀re ẹmi gigun fun ara rẹ, 
bẹ̀ni iwọ kò bẹ̀re ọlá fun ara rẹ, bẹni iwọ kò 
bẹ̀re ẹmi awọn ọta rẹ; ṣugbọn iwọ bẹ̀re oye 
fun ara rẹ lati mò ẹjọ—idá; 

12 Wò o, emi ti ṣe gẹgẹ bi òrọ rẹ, Wò o, emi 
fun ọ ni ọkàn ọgbọn ati imoye; tobẹ̀ ti kò ti isi 
ẹnikan ti o dabi rẹ ṣaju rẹ, bẹni lẹhin rẹ ẹni— 
kan kì yio dide ti yio dabi rẹ. 

13 Ati eyiti iwọ kò bere, emi o fun ọ pẹlu ati 
ọrò ati ọlá: tobẹ ti kì yio si ọkan ninu awọn 
ọba ti yio dabi rẹ. 

14 Bi iwọ o ba si rìn ni ọna mi lati pa aṣẹ ati 
ofin mi mọ, gẹgẹ bi Dafidi baba rẹ ti rìn, emi 
o si sún ọjọ rẹ siwaju. 

15 Solomoni si jí; si wò o, alá ni. On si Wá si 
Jerusalemu, o si duro niwaju apoti majẹmu 
Oluwa, o si rubọ ọrẹ sisun, o si ru ẹbọ—alafia, 
o si se àse fun gbogbo awọn iranṣẹ rẹ̀. 

16 Nigbana ni obinrin meji, ti iṣe àgbere, 
wá sọdọ ọba nwọn si duro niwaju rẹ̀. 

17 Ọkan ninu wọn si wipe, Jọwọ, oluwa mi, 
emi ati obinrin yi ngbe ile kan; emi si bi ọmọ 
ni ile pẹlu rẹ̀. 

18 O si ṣe ni ọjọ kẹta lẹhin igbati mo bimọ 
tan, obinrin yi si bimọ pẹlu: awa si jumọ ngbé 
pọ: kò si si alejo pẹlu wa ni ile bikoṣe awa 
mejeji ni ile. 


270 


19 Ọmọ obinrin yi si kú li oru; nitoriti o sun 
le e. 

20 si dide li òganjọ, o si gbe ọmọ mi lati 
iha mi, nigbati iranṣẹ—binrin rẹ sun, o si tẹ̀ ẹ 
Si aiya rẹ̀, o si t okú ọmọ tirẹ̀ si aiya mi. 

21 Mo si dide li owurọ lati fi ọmú fun ọmọ 
mi, si wò o, o ti kú: ṣugbọn nigbati mo wò o 
fin li owurò, si wò o, kì iṣe ọmọ mi ti mo bí. 

22 Obinrin keji si wipe, Bẹkọ; ṣugbọn eyi 
aláye ni ọmọ mi, eyi okú li ọmọ rẹ, eyi si 
wipe, Bẹkọ; ṣugbọn eyi okú li ọmọ rẹ, eyi aláye 
si li ọmọ mi. Bayi ni nwọn nsọ niwaju ọba. 

23 Ọba si wipe, Ọkan wipe, eyi li ọmọ mi ti 
o wà láye, ati okú li ọmọ rẹ; ekeji si wipe, 
Bẹkọ; ṣugbọn eyi okú li ọmọ rẹ, eyi alaye li 
ọmọ mi. 

24 Ọba si wipe, Ẹ mu idà fun mi wá. Nwọn 
si mu idà wá siwaju ọba. 

25 Ọba si wipe, Ẹ là eyi aláye ọmọ si meji, ki 
ẹ si mu idaji fun ọkan ati idaji fun ekeji. 

26 Obinrin ti eyi alaye ọmọ iṣe tirẹ̀ si wi fun 
ọba, nitori ti inu rẹ̀ yẹ si ọmọ rẹ̀, o si wipe, 
Jọwọ, oluwa mi, ẹ fun u ni eyi alaye ọmọ, ki a 
máṣe pa a rara. Ṣugbọn eyi ekeji si wipe, kì 
yio jẹ temi tabi tirẹ, ẹ là a. 

27 Ọba si dahùn o si wipe, ẹ fi alaye ọmọ 
fun u, ki ẹ má si ṣe pa a: on ni iya rẹ̀. 

28 Gbogbo Israeli si gbQ idajọ ti ọba ṣe; 
nwọn si bẹ̀ru niwaju ọba: nitoriti nwọn ri i 
pe, ọgbọn Ọlọrun wà ninu rẹ̀, lati ṣe idajọ. 


1SOLOMONI ọba si jẹ ọba lori gbogbo 
Israeli. 

2 Awọn wọnyi ni awọn ijoye ti o ni; Asari— 
ah, ọmọ Sadoku alufa, 

3 Elihorefu ati Ahiah, awọn ọmọ Ṣiṣa li 
akọwe, Jehoṣafati ọmọ Ahiludi li akọwe ilu. 

4 Ati Benaiah, ọmọ Jehoiada, li olori—ogun: 
ati Sadoku ati Abiatari ni awọn alufa: 

5 Ati Asariah, ọmọ Natani, li olori awọn 
ọgagun: Sabudu, ọmọ Natani, alufa, si ni ọrẹ 
ọba: 

6 Ati Ahiṣari li o ṣe olori agbo—ile: ati Ado— 
niramu, ọmọ Abda li o nṣe olori iṣẹ—irú. 

7 Solomoni si ni ijoye mejila lori gbogbo 
Israeli, ti o npẹ̀se onjẹ fun ọba ati agbo—ile rẹ̀; 
olukuluku li oṣu tirẹ̀ li ọdun ni npese. 

8Orukọ wọn si ni wọnyi: Benhuri li oke 
Efraimu. 

9 Bendekari ni Makasi, ati ni Ṣaalbimu ati 
Betṣemeṣi, ati Elonibethanani: 

10 Benhesedi, ni Aruboti; tirẹ̀ ni Soko iṣe ati 
gbogbo ilẹ Heferi: 


271 


ti Ọmọ Abinadabu, ni gbogbo agbẹ̀gbe Dori: 
ti o ni Tafati, ọmọbinrin Solomoni, li aya. 

12Baana ọmọ Ahiludi, tirẹ̀ ni Taanaki iṣe, ati 
Megiddo, ati gbogbo Betṣeani ti mbẹ niha Sar— 
tana nisalẹ Jesreeli, lati Betṣeani de Abelme— 
hola, ani titi de ibi ti mbẹ ni ikọja Jokneamu; 

13Ọmọ Geberi ni Ramoti—Gileadi; tirẹ̀ ni 
awọn ileto Jairi, ọmọ Manasse, ti mbẹ ni Gi— 
leadi; tírẹ̀ si ni apa Argobu, ti mbẹ ni Baṣani, 
ọgọta ilu ti o tobi, ti o li odi ati ọpa-idabu idẹ. 

14 Ahinadabu, ọmọ Iddo, li o ni Mahanaimu 

15 Ahimaasi wà ni Naftali; on pẹlu li o ni 
Basmati, ọmọbinrin Solomoni, li aya. 

16 Baana, ọmọ Huṣai wà ni Aṣeri ati ni Aloti. 

17 Jehoṣafati, ọmọ Paruha, ni Issakari: 

18 Ṣimei, ọmọ Ela, ni Benjamini. 

19 Geberi, ọmọ Uri wà ni ilẹ Gileadi ni ilẹ 
Sihoni, ọba awọn ara Amori, ati Ogu, ọba 
Baṣani: ijoye kan li o si wà ni ilẹ na. 

20 Juda ati Israeli pò gẹgẹ bi iyanrin ti mbẹ 
li eti okun ni òpọlọpọ, nwọn njẹ, nwọn si 
nmu, nwọn si nṣe ariya. 

21 Solomoni si jọba lori gbogbo awọn ọba 
lati odò titi de ilẹ awọn ara Filistia, ati titi de 
eti ilẹ Egipti: nwọn nmu ọrẹ wá, nwọn si nsìn 
Solomoni ni gbogbo ọjọ aiye rẹ̀. 

22 Onjẹ Solomoni fun ijọ kan jasi ọgbọn 
iyẹ̀fun kikunna ati ọgọta oṣuwọn iyẹ̀fun iru 
miran. 

23 Malu mẹwa ti o sanra, ati ogún malu lati 
inu papa Wá, ati ọgọrun agutan, laika agbònrin, 
ati egbin, ati ogbúgbu, ati ẹiyẹ ti o sanra. 

24 Nitori on li o ṣe alaṣẹ lori gbogbo 
agbẹ̀gbe ni iha ihin odò, lati Tifsa titi de Gasa, 
lori gbogbo awọn ọba ni iha ihin odò: o si ni 
alafia ni iha gbogbo yi i kakiri. 

25 Juda ati Israeli ngbe li alafia, olukuluku 
labẹ àjara rẹ̀ ati labẹ igi ọpọtọ rẹ̀, lati Dani titi 
de Beerṣeba, ni gbogbo ọjọ Solomoni. 

26 Solomoni si ni ẹgbáji ile—ẹṣin fun kẹké 
rẹ̀, ati ẹgbáfa ẹlẹṣin. 

27 Awọn ijoye na si pesẹ̀ onjẹ fun Solomoni 
ọba, ati fun gbogbo awọn ti o Wá sibi tabili 
Solomoni ọba, olukuluku li oṣu tirẹ̀: nwọn kò 
fẹ nkankan kù. 

28 Ọkà barle pẹlu, ati koriko fun ẹṣin ati fun 
ẹṣin sisare ni nwọn mu wá sibiti o gbe wà, 
olukuluku gẹgẹ bi ilana tirẹ̀. 

29 Ọlọrun si fun Solomoni li ọgbọn ati oye li 
ẹòpọlọpọ, ati oye gbigboro, gẹgẹ bi iyanrin ti o 
Wà leti okun. 

30 Ọgbọn Solomoni si bori ọgbọn gbogbo 
awọn ọmọ ila—orun, ati gbogbo ọgbọn Egipti. 


I. AWỌNỌBA 4, 5 
31 On si gbọn jù gbogbo enia; jù Etani, ara 
Esra, ati Hemani, ati Kalkoli, ati Dara, awọn 
ọmọ Maholi: okiki rẹ̀ si kàn ni gbogbo ori— 
lẹ—ẹ̀de yíka. 

320 si pa ẹgbẹdọgbọn owe: orin rẹ̀ si jẹ 
ẹgbẹrun o le marun. 

33 O si sòrọ ti igi, lati kedari ti mbẹ ni Le— 
banoni, ani titi de hissopu ti nhu lara ogiri: o 
si sò ti ẹranko pẹlu, ati ti ẹiyẹ, ati ohun ti 
nrako, ati ti ẹja. 

34 Ẹni pupọ si Wá lati gbogbo orilẹ—ẹ̀de lati 
gbé ọgbọn Solomoni; ani lati ọdọ gbogbo awọn 
ọba aiye, ti o gburo ọgbọn rẹ̀. 


1HIRAMU, ọba Tire, si rán awọn iranṣẹ 

rẹ̀ si Solomoni; nitoriti o ti gbọ pe, a ti fi 
ororo yàn a li ọba ni ipò baba rẹ̀: nitori Hira— 
mu ti fẹràn Dafidi li ọjọ rẹ̀ gbogbo. 

2 Solomoni si ranṣẹ si Hiramu wipe, 

3Iwọ mò bi Dafidi, baba mi, kò ti le kẹ ile 
fun orukọ Oluwa Ọlọrun rẹ̀ nitori ogun ti o 
Wà yi i ka kiri, titi Oluwa fi fi wọn sabẹ atẹlẹ— 
sẹ rẹ̀. 

4 Ṣugbọn nisisiyi Oluwa Ọlọrun mi ti fun 
mi ni isimi niha gbogbo, bẹni kò si si ọta tabi 
ibi kan ti o ṣẹ̀. 

5 Si kiye si i, mo gbẹ̀ro lati kọ ile kan fun 
orukọ Oluwa Ọlọrun mi, gẹgẹ bi Oluwa ti sọ 
fun Dafidi, baba mi pe, Ọmọ rẹ, ti emi o gbe 
kà ori itẹ rẹ ni ipò rẹ, on ni yio kẹ ile na fun 
orukọ mi. 

6 Njẹ nisisiyi, paṣẹ ki nwọn ki o ke igi ke— 
dari fun mi lati Lebanoni wá, awọn ọmọ ọdọ 
mi yio si wà pẹlu awọn ọmọ ọdọ rẹ, iwọ ni 
emi o si sanwo ọyà awọn ọmọ ọdọ rẹ fun, 
gẹgẹ bi gbogbo eyi ti iwọ o Wi: nitoriti iwọ mò 
pe, kò si ẹnikan ninu wa ti o mò bi a ti ike igi 
bi awọn ara Sidoni. 

7 O si ṣe, nigbati Hiramu gbọ òrọ Solomoni, 
o yò pipọ, o si wipe, Olubukún li Oluwa loni, 
ti o fun Dafidi ni ọmọ ọlọgbọn lori awọn enia 
pupọ yi. 

8 Hiramu si ranṣẹ si Solomoni pe, Emi ti 
gbọ eyi ti iwọ ránṣẹ si mi, emi o ṣe gbogbo ifẹ 
rẹ niti igi kedari ati niti igi firi. 

8 Awọn ọmọ ọdọ mi yio mu igi na sọkalẹ 
lati Lebanoni Wá si okun: emi o si fi wọn 
ṣọwọ si ọ ni fifô li omi okun titi de ibi ti iwọ o 
nà ika si fun mi, emi o si mu ki nwọn ki o ko 
wọn sibẹ, iwọ o si ko wọn lọ: iwọ o si ṣe ifẹ 
mi, lati fi onjẹ fun ile mi. 

10 Bẹni Hiramu fun Solomoni ni igi kedari 
ati igi firi gẹgẹ bi gbogbo ifẹ rẹ̀. 


IL-AWỌNỌBA 58, 6 


ti Solomoni si fun Hiramu ni ẹgbáwa 
oṣuwọn ọkà ni onjẹ fun ile rẹ̀, ati ogùn oṣuwọn 
otoro daradara; bẹni Solomoni nfi fun Hiramu 
li ọdọdun. 

12 Oluwa si fun Solomoni li ọgbọn gẹgẹ bi o 
ti wi fun u: alafia si wà lárin Hiramu ati Solo— 
moni; awọn mejeji si ṣe adehùn. 

13 Solomoni ọba, si ṣà asìnrú enia jọ ni 
gbogbo Israeli; awọn asìnrú na jẹ ẹgba mẹdo— 
gun enia. 

140 si ràn wọn lọ si Lebanoni, ẹgbarun 
loṣoṣu, li ọwò—ọwọ; nwọn wà ni Lebanoni 
loṣu kan, nwọn a si gbe ile li oṣu meji: Adoni— 
Tamu li o si ṣe olori awọn alasìnru na. 

15 Solomoni si ni ẹgba marundilogoji enia ti 
nru ẹrù, ọkẹ mẹrin gbẹnagbẹna lori oke; 

16 Laikà awọn ijoye ninu awọn ti a fi ṣe olori 
iṣẹ Solomoni, ẹgbẹrindilogun o le ọgọrun enia, 
ti o nṣe alaṣẹ awọn enia ti nṣisẹ na. 

17 Ọba si paṣẹ, nwọn si mu okuta Wá, okuta 
iyebiye, ati okuta gbígbẹ lati fi ipilẹ ile na le ilẹ. 

18 Awọn akọle Solomoni, ati awọn akọle 
Hiramu si gbẹ wọn, ati awọn ara Gebali: 
nwọn si pẹ̀se igi ati okuta lati kọ ile na. 


ô TO si ṣe, ni ọrinlenirinwo ọdun, lẹhin 
igbati awọn ọmọ Israeli jade kuro ni ilẹ 
Egipti, li ọdun kẹrin ijọba Solomoni lori 
Israeli, li oṣu Sifi ti iṣe oṣu keji, li o bẹ̀rẹ si ikẹ 
ile fun Oluwa. 

2 Ile na ti Solomoni ọba kọ fun Oluwa, gigun 
tẹ̀ jẹ ọgọta igbọnwọ, ibú rẹ̀, ogun igbọnwọ, ati 
giga rẹ̀, ọgbọn igbọnwọ. 

3 Ati ọdẹdẹ niwaju tempili ile na, ogún igbọn— 
wọ ni gigùn rẹ̀, gẹgẹ bi ibú ile na: igbọnwọ 
mẹwa si ni ibú rẹ̀ niwaju ile na. 

4 Ati fun ile na ni a ṣe ferese fun sise. 

5 Lara ogiri ile na li o bù yàra yika; ati tem— 
pili, ati ibi-mimô—julọ, lì o si ṣe yara yika. 

6 Yara isalẹ, igbọnwọ marun ni gbigbòro 
rẹ̀, ti arin, igbọnwọ mẹfa ni gbigbòro rẹ̀, ati 
ẹkẹta, igbọnwọ meje ni gbigbòro rẹ̀, nitori 
lode ogiri ile na li o din igbọnwọ kQkan ka— 
kiri, ki igi-àja. ki o má ba wọ inu ogiri ile na. 

7 Ile na, nigbati a nkọ ọ, okuta ti a ti gbẹ silẹ 
ki a to mu u wá ibẹ li a fi kọ ọ, bẹni a kò si 
gburo mataka, tabi áke, tabi ohun—elo irin 
kan nigbati a nkọ ọ lọwọ. 

8 Ilẹkun yara árin mbẹ li apa ọtún ile na: 
nwọn si fi àtẹgun ti o lẹri goke sinu yàra árin, 
ati lati yara árin bọ sinu ẹkẹta. 

8 Bẹli o kọ ile na, ti o si pari rẹ̀: o si fi gbe— 
lerù ati apako kedari bò ile na. 


272 


10 O si kỌ yara gbẹ̀ gbogbo ile na, igbọnwọ 
marun ni giga: o fi ìti kedari mú wọn fi ara ti 
ile na. 

ti Òrọ Oluwa si tọ Solomoni wá wipe, 

12 Nipa ti ile yi ti iwọ nkọ lọwọ nì, bi iwọ o 
ba rin ninu aṣẹ mi, ti iwọ o si ṣe idajọ mi, ati ti 
iwọ o si pa gbogbo ofin mi mọ lati ma rin ninu 
wọn, nigbana ni emi o mu ọrọ mi ṣẹ pẹlu rẹ, 
ti mo ti sọ fun Dafidi, baba rẹ; 

13 Emi o si ma gbe árin awọn ọmọ Israeli, 
emi kì o si kò Israeli, enia mi. 

14 Solomoni si kẹ ile na, o si pari rẹ̀. 

150 si fi apako kedari té ogiri ile na ninu, 
lati ilẹ ile na de àja rẹ̀; o fi igi Do wọn ninu, o 
si fi apako firi tẹ̀ ilẹ ile na. 

16 O si kọ ogún igbọnwọ ni ikangun ile na, 
lati ilẹ de àja ile na li o fi apako kedari kọ, o 
tilẹ kẹ eyi fun u ninu, fun ibi—idahùn, ani 
ibi—mimQô-julọ. 

17 Ati ile na, eyini ni Tempili niwaju rẹ̀, jẹ 
ogoji igbọnwọ ni gigùn. 

18 Ati kedari ile na ninu ile li a fi irudi ati 
itanna ṣe iṣẹ ọnà rẹ̀: gbogbo rẹ̀ kiki igi kedari; 
a kò ri okuta kan. 

18 Ibi-mimọỌ-julọ na li o mura silẹ ninu ile 
lati gbe apoti majẹmu Oluwa kà ibẹ. 

20 Ibi-mimQô-julọ na si jasi ogún igbọnwọ 
ni gigùn, li apa ti iwaju, ati ogún igbọnwọ ni 
ibú, ati ogún igbọnwọ ni giga rẹ̀; o si fi wura 
ailadàlu bò o, bẹli o si fi igi kedari bò pẹpẹ. 

21 Solomoni si fi wura ailadàlu bò ile na 
ninu: o si fi ẹwn wura ṣe oju ibi-mimQ-julọ, 
o si fi wura bò o. 

22 Gbogbo ile na li o si fi wura bò titi o fi pari 
gbogbo ile na; ati gbogbo pẹpẹ ti o wà niha 
ibi—mimQ-julọ li o fi wura bò. 

23 Ati ninu ibi—mimọ-julọ li o fi igi olifi ṣe 
kerubu meji, ọkọkan jẹ igbọnwọ mẹwa ni 


ga. 

24 Ati igbọnwọ marun ni apa kerubu kan, ati 
igbọnwọ marun ni apa kerubu keji; lati igun 
apakan titi de igun apa—keji jẹ igbọnwọ mẹwa. 

25 Igbọnwọ mẹwa si ni kerubu keji: kerubu 
mejeji jẹ ìwọn kanna ati titobi kanna. 

26 Giga kerubu kan jẹ igbọnwọ mẹwa, bẹni 
ti kerubu keji. 

27 O si fi awọn kerubu sinu ile ti inu lọhun, 
nwọn si nà iyẹ—apa kerubu na, tobẹ ti iyẹ— 
apa ọkan si kàn ogiri kan, ati iyẹ—apa kerubu 
keji si kàn ogiri keji: iyẹ—apa wọn si kàn ara 
Wọn larin ile na. 

28 O si fi wura bò awọn kerubu na. 

28 O si yá aworan awọn kerubu lara gbogbo 


273 


ogiri ile na yikakiri ati ti igj—ọpẹ, ati ti itanna 
eweko, ninu ati lode. 

30 Ilẹ ile na li o fi wura tẹ̀ ninu ati lode. 

31 Ati fun oju-òna ibi—mimQ-—julọ li o ṣe 
ilẹkùn igi olifi: itẹrigbà ati opô ihà jẹ idama— 
run ogiri. 

32 TIlẹkùn mejeji na li o si fi igi olifi ṣe; o si yá 
aworan awọn kerubu ati ti igi—ọpẹ, ati ti itanna 
eweko sara wọn, o si fi wura bò wọn, o si nà 
Wura si ara awọn kerubu, ati si ara igi—ọpẹ. 

33 Bẹli o si Ṣe opô igi olifi olorigun mẹrin 
fun ilẹkun tempili na. 

34 Ilẹkun mejeji si jẹ ti igi firi: aw meji ilẹ— 
kun kan jẹ iṣẹpo, ati awẹ meji ilẹkun keji si jẹ 
iṣẹpo. 

350 si yá awọn kerubu, ati igi—ọpẹ, ati 
itanna eweko si ara wọn: o si fi wura bò o, eyi 
ti o tẹ̀ sori ibi ti o gbẹ. 

36 O si fi ẹsẹsẹ mẹta okuta gbigbẹ, ati ẹsẹ 
kan ìti kedari kẹ agbala ti inu ọhun. 

37 Li ọdun kẹrin li a fi ipilẹ ile Oluwa le ilẹ̀, 
li oṣu Sifi. 

38 Ati li ọdun kọkanla, li oṣu Bulu, ti iṣe oṣu 
kẹjọ, ni ile na pari jalẹ—jalẹ, pẹlu gbogbo ipin 
rẹ̀, gẹgẹ bi gbogbo eyi ti o yẹ: o si fi ọdun meje 
kẹ ọ. 


1ṢUGBỌN Solomoni fi ọdun mẹtala kẹ 
ile on tikararẹ̀, o si pari gbogbo iṣẹ ile rẹ̀. 

2O kẹ̀ ile—igbô Lebanoni pẹlu; gigùn rẹ̀ jasi 
ọgọrun igbọnwọ, ati ibú rẹ̀ adọta igbonwọ, ati 
giga rẹ̀ ọgbọn igbọnwọ, lori ọwQ mẹrin opô igi 
kedari, ati idabu igi kedari lori awọn opô na. 

3 A si fi igi kedari tẹ ẹ loke lori iyara ti o joko 
lori ọwòn marunlelogoji, mẹdogun ni òwọ. 

4 Ferese si wà ni Ọwọ mẹta, oju si ko oju ni 
ẹòna mẹta. 

5 Gbogbo ilẹkun ati opô si dọgba ni igun 
mẹrin; oju si ko oju ni òna mẹta. 

60 si fi ọwọn ṣe iloro: gigùn rẹ̀ jẹ adọta 
igbọnwọ, ibú rẹ̀ si jẹ ọgbòn igbọnwọ, iloro 
kan si wà niwaju rẹ̀: ani ọwòn miran, igi itẹsẹ 
ti o nipọn si mbẹ niwaju wọn. 

7 O si ṣe iloro itẹ nibiti yio ma ṣe idajọ, ani 
iloro idajọ: a si fi igi kedari tẹ ẹ lati iha kan de 
keji. 

8 Ile rẹ̀ nibiti o ngbe, ni agbala lẹhin ile titi 
de ẹòdẹdẹ, si jẹ iṣẹ kanna. Solomoni si kọ ile 
fun ọmọbinrin Farao, ti o ni li aya, bi iloro yi. 

9 Gbogbo wọnyi jẹ okuta iyebiye gẹgẹ bi 
iwọn okuta gbigbẹ, ti a fi ayùn rẹ̀ ninu ati 
lode, ani lati ipilẹ de ibori—oke ile, bẹ si ni 
lode si apa agbala nla. 


I. AWỌNỌBA 6, 7 
10 Ipilẹ na jẹ okuta iyebiye, ani okuta nlan— 
la, okuta igbọnwọ mẹwa, ati okuta igbọnwọ 
mẹjọ. 

11 Ati okuta iyebiye wà loke nipa iwọn 
okuta ti a gbẹ, ati igi kedari. 

12 Ati agbàla nla yikakiri pẹlu jẹ òwọ mẹta 
okuta gbigbẹ, ati Ọwọ kan igi idabu ti kedari, 
ati fun agbala ile Oluwa ti inu lọhun, ati fun 
iloro ile na. 

13 Solomoni ọba si ranṣẹ, o si mu Hiramu 
lati Tire wá. 

14 Ọmọkunrin opé kan ni, lati inu ẹya Naf— 
tali, baba rẹ̀ si ṣe ara Tire, alagbẹdẹ idẹ: on si 
kún fun ọgbọn, ati oye, ati ìmọ lati ṣe iṣẹkiṣẹ 
ni idẹ. O si tò Solomoni ọba wá, o si ṣe gbogbo 
iṣẹ rẹ̀. 

15 O si dà ọwòn idẹ meji, igbọnwọ mejidi— 
logun ni giga ọkọkan: okùn igbọnwọ mejila li 
o si yi ọkọkan wọn ka. 

16 O si ṣe ipari meji ti idẹ didà lati fi soke 
awọn ọwòn na: giga ipari kan jẹ igbọnwọ 
marun, ati giga ipari keji jẹ igbọnwọ marun: 

17 Ati oniruru iṣẹ, ati ohun wiwun iṣẹ ẹ̀wọn 
fun awọn ipari ti mbẹ lori awọn ọwòn na; 
meje fun ipari kan, ati meje fun ipari keji. 

18 O si ṣe awọn pomegranate ani òwọ meji 
yikakiri lara iṣẹ àwọn na, lati fi bò awọn ipari 
ti mbẹ loke: bẹli o si ṣe fun ipari keji. 

19 Ati ipari ti mbẹ li oke awọn ọwòn ti mbẹ 
ni ẹ̀dẹdẹ na ti iṣẹ lili, ni igbọnwọ mẹrin. 

20 Ati awọn ipari lori ọwòn meji na wà 
loke: nwọn si sunmọ ibi ti o yọ lara ọwọn ti o 
Wà nibi iṣẹ àwọn: awọn pomegranate jẹ igba 
ni ẹwẹ yikakiri, lori ipari keji. 

210 si gbe awọn ọwòn na ro ni iloro tempili: 
o si gbe ọwòn òtun rò, o si pe orukọ rẹ̀ ni Jakini: 
o si gbe ọwòn òsi r, o si pe orukọ rẹ̀ ni Boasi. 

221ori oke awọn ọwọn na ni iṣẹ lili wà; 
bé€ni iṣẹ ti awọn ọwòn si pari. 

230 si ṣe agbada nla didà igbọnwọ mẹwa 
lati eti kan de ekeji: o ṣe birikiti, giga rẹ̀ si jẹ 
igbọnwọ marun: okùn ọgbòn igbọnwọ li o si 
yi i kakiri. 

24 Ati nisalẹ eti rẹ̀ yikakiri kúko wà yi i ka, 
mẹwa ninu igbọnwọ kan, o yi agbada nla na 
kakiri: a dà kúko na ni ẹsẹ meji, nigbati a dà a. 

250 duro lori malu mejila, mẹta nwo iha ari— 
Wa, mẹta si nwo iwọ—orun, mẹta si nwo gusu, 
mẹta si nwo ila—orun; agbada nla na si joko 
lori wọn, gbogbo apa ẹhin wọn si mbẹ ninu. 

26 O si nipọn to ibú atẹlẹwọ, a si fi itanna 
lili ṣiṣẹ eti rẹ̀ gẹgẹ bi eti ago, o si gbà ẹgbá 
ìwòn Bati. 


I. AWỌNỌBA 7, 8 

27 O si ṣe ijoko idẹ mẹwa; igbọnwọ mẹrin 
ni gigùn ijoko kọkan, igbọnwọ mẹrin si ni ibú 
rẹ̀, ati igbọnwọ mẹta ni giga rẹ̀. 

28 Iṣẹ awọn ijoko na ri bayi: nwọn ni alafo 
òna arin, alafo ọna arin na si wà lagbedemeji 
ipade eti. 

28 Ati lara alafo Ọna arin ti mbẹ lagbedemeji 
ni aworan kiniun, malu, ati awọn kerubu wà; 
ati lori ipade eti, ijoko kan wà loke: ati labẹ 

30 Olukuluku ijoko li o ni ayika kẹké idẹ 
mẹrin, ati ọpa kẹkẹ̀ idẹ: igun mẹrẹrin rẹ̀ li o 
ni ifẹsẹtẹ labẹ; labẹ agbada na ni ifẹsẹtẹ didà 

31 Ẹnu rẹ̀ ninu ipari na ati loke jẹ igbọnwọ 
kan: ṣugbọn ẹnu rẹ̀ yika gẹgẹ bi iṣẹ ijoko na, 
si jẹ igbọnwọ kan on àbọ: ati li ẹnu rẹ̀ ni ohun 
ọnà gbigbẹ wà pẹlu alafo Ọna arin wọn, nwọn 
si dọgba ni igun mẹrẹrin, nwọn kò yika. 

32 Ati nisalẹ alafo òna arin, ayika—kẹkẹ̀ 
mẹrin li o wà: a si so ọpa ayika—kẹkẹ na mọ 
ijoko na; giga ayika—kẹkẹ̀ kan si jẹ igbọnwọ 
kan pẹlu àbọ. 

33 Iṣẹ ayika—kẹkẹ̀ na si dabi iṣẹ kẹkẹ; igi 
idalu wọn, ati ibi iho, ati ibi ipade, ati abukala 
wọn, didà ni gbogbo wọn. 

34 Ifẹsẹtẹ mẹrin li o wà fun igun mẹrin ijo— 
ko na: ifẹsẹtẹ na si jẹ ti ijoko tikararẹ̀ papá. 

35 Ati loke ijoko na, ayika kan wà ti àbọ 
igbọnwọ: ati loke ijoko na ẹgbẹgbẹti rẹ̀ ati 
alafo ọna arin rẹ̀ jẹ bakanna. 

36 Ati lara iha ẹgbẹti rẹ̀, ati leti rẹ̀, li o gbẹ 
aworan kerubu, kiniun, ati igi—ọpẹ gẹgẹ bi 

37 Gẹgẹ bayi li o si ṣe awọn ijoko mẹwẹwa: 
gbogbo wọn li o si ni didà kanna, iwòn kanna 
ati titobi kanna. 

380 si ṣe agbada idẹ mẹwa: agbada kan gbà 
to òji iwọn Bati: agbada kQkan si jẹ igbọnwọ 
mẹrin: lori ọkọkan ijoko mẹwẹwa na ni agbada 
kọkan wà. 

38 O si fi ijoko marun si apa ọtún ile na, ati 
marun si apa òsi ile na: o si gbe agbada—nla 
ka apa ọtún ile na, si apa ila—ôrun si idojukọ 
gusu: 

40 Hiramu si ṣe ikoko ati ọkẹ, ati awo—koto. 
Bẹni Hiramu si pari gbogbo iṣẹ ti o ṣe fun ile 
Oluwa fun Solomoni ọba: 

41 Ọwọn meji, ati ọpọn meji ipari ti mbẹ 
loke awọn ọwòn meji; ati iṣẹ àwòn meji lati 
bò ọpọn meji ipari ti mbẹ loke awọn ọwòn; 

42 Ati irinwo pomegranate fun iṣẹ àwòn 
meji, òwọ. meji pomegranate fun iṣẹ àwòn 


274 


kan, lati bò awọn ọpQn meji ipari ti mbẹ loke 
awọn ọwòn; 

43 Ati ijoko mẹwa, ati agbada mẹwa lori 
awọn ijoko na. 

44 Agbada nla kan, ati malu mejila labẹ 
agbada nla. 

45 Ati ikoko, ati ọkọ, ati awo—koto; ati 
gbogbo ohun—elo wọnyi ti Hiramu ṣe fun ile 
Oluwa fun Solomoni ọba, jẹ ti idẹ didan. 

46 Ni pẹtẹlẹ Jordani ni ọba dà wọn, ni ilẹ 
amò ti mbẹ lagbedemeji Sukkoti on Sartani. 

47 Solomoni si jọwọ gbogbo ohun—elo na 
silẹ li alaiwòn, nitori ti nwọn papọju: bẹni a 
kò si mò iwọn idẹ na. 

48 Solomoni si ṣe gbogbo ohun-elo ti iṣe ti 
ile Oluwa: pẹpẹ wura, ati tabili wura, lori eyi 
ti akara ifihan gbe wà. 

48 Ati ọpa fitila wura daradara, marun li apa 
ọtún ati marun li apa òsi, niwaju ibi mim9— 
julọ, pẹlu itanna eweko, ati fitila, ati ẹ̀mú 
Wura. 

50 Ati ọpọn, ati alumagaji—fitila, ati awo-— 
koto, ati ṣibi, ati awo turari ti wura daradara; 
ati agbekọ wura, fun ilẹkun inu ile, ibi mim9— 
julọ, ati fun ilẹkun ile na, ani ti tempili. 

51 Bẹni gbogbo iṣẹ ti Solomoni ọba ṣe fun 
ile Oluwa pari. Solomoni si mu gbogbo nkan 
ti Dafidi baba rẹ̀ ti yà si mimQ Wá; fadaka, ati 
wura, ati ohun—elo, o si fi wọn sinu iṣura ile 
Oluwa. 


8 1NIGBANA ni Solomoni papejọ awọn 
agba Israeli, ati gbogbo awọn olori awọn 
ẹ̀ya, awọn olori awọn baba awọn ọmọ Israeli, 
si ọdọ Solomoni ọba ni Jerusalemu, ki nwọn 
ki o lẹ̀ gbe apoti-ẹri majẹmu Oluwa wá lati 
ilu Dafidi, ti iṣe Sioni. 

2 Gbogbo awọn ọkunrin Israeli si pe ara 
wọn jọ si ọdọ Solomoni ọba ni ajọ ọdun ni oṣu 
Etanimu, ti iṣe oṣu keje. 

3 Gbogbo awọn agbàgba Israeli si wá, awọn 
alufa si gbe apoti—ẹri. 

4 Nwọn si gbe apoti-ẹ̀ri Oluwa wá soke, 
ati agọ ajọ enia, ati gbogbo ohun—elo mimQ ti 
o Wà ninu agọ ani nkan wọnni ni awọn alufa 
ati awọn ọmọ Lefi gbe goke wá. 

5 Ati Solomoni ọba, ati gbogbo ijọ enia 
Israeli ti o pejọ si ọdọ rẹ̀ wà pẹlu rẹ̀ niwaju 
apoti—ẹri, nwọn nfi agutan ati malu ti a kò le 
mò iye, ti a kò le kà fun òpọlọpọ rubọ. 

6 Awọn alufa si gbe apoti—ẹri majẹmu Olu— 
Wa Wá si ipò rẹ̀ sinu ibi—idahùn ile na, ni ibi 
mimọ9-—julọ labẹ iyẹ awọn kerubu. 


275 


7 Nitori awọn kerubu nà iyẹ wọn mejeji si 
ibi apoti—ẹri, awọn kerubu na si bò apọti—ẹri 
ati awọn ọpá rẹ lati oke wá. 

8 Nwọn si fa awọn ọpá na jade tobẹ ti a nfi 
ri ori awọn ọpá na lati ibi mimQ. niwaju 
ibi—idahiin, a kò si ri wọn lode: nibẹ ni awọn 
si wà titi di oni yi. 

8 Kò si nkankan ninu apoti-ẹri bikoṣe tabili 
okuta meji, ti Mose ti fi si ibẹ ni Horebu 
nigbati Oluwa ba awọn ọmọ Israeli dá majẹ— 
mu, nigbati nwọn ti ilẹ Egipti jade. 

10 O si ṣe, nigbati awọn alufa jade lati ibi 
mimọ wá, awọsanma si kún ile Oluwa. 

11 Awọn alufa kò si le duro ṣiṣẹ nitori awọ— 
sanma na: nitori ogo Oluwa kún ile Oluwa. 

12 Nigbana ni Solomoni sọ pe: Oluwa ti wi 
pe, on o má gbe inu okùnkun biribiri. 

13 Nitôtọ emi ti kọ ile kan fun ọ lati má gbe 
inu rẹ̀, ibukojo kan fun ọ lati má gbe inu rẹ̀ 
titi lai. 

14 Ọba si yi oju rẹ̀, o si fi ibukún fun gbogbo ijọ 
enia Israeli: gbogbo ijọ enia Israeli si dide duro; 

15 O si wipe, Ibukún ni fun Oluwa, Ọlọrun 
Israeli, ti o fi ẹnu rẹ̀ sọrọ fun Dafidi, baba mi, 
ti o si fi ọwọ rẹ̀ mu u ṣẹ, wipe, 

16 Lati ọjọ ti emi ti mu Israeli, awọn enia mi 
jade kuro ni Egipti, emi kò yàn ilu kan ninu 
gbogbo ẹyà Israeli lati kọ ile kan, ki orukọ mi 
ki o le má gbe inu rẹ̀: ṣugbọn emi yàn Dafidi 
ṣe olori Israeli, awọn enia mi. 

17 O si wà li ọkàn Dafidi, baba mi, lati kẹ ile 
kan fun orukọ Oluwa, Ọlọrun Israeli. 

18 Oluwa si wi fun Dafidi baba mi pe, Bi o 
tijẹpe o wà li ọkan rẹ lati kẹ ile kan fun orukọ 
mi, iwọ ṣe rere ti o fi wà li ọkàn rẹ. 

18 Ṣibẹ̀ iwọ kì yio kọ ile na, ṣugbọn ọmọ rẹ 
ti yio ti inu rẹ jade, on ni yio kẹ ile na fun 
orukọ mi. 

20 Oluwa si mu òrọ rẹ̀ ṣẹ ti o ti sọ, emi si 
dide ni ipò Dafidi, baba mi, mo si joko lori itẹ 
Israeli, gẹgẹ bi Oluwa ti sọ, emi si kọ ile kan 
fun orukọ Oluwa, Ọlọrun Israeli. 

21 Emi si ti ṣe àye kan nibẹ̀ fun apoti—ẹri, 
ninu eyiti majẹmu Oluwa gbe wà, ti o ti ba 
awọn baba wa dá, nigbati o mu wọn jade lati 
ilẹ Egipti wá. 

22 Solomoni si duro niwaju pẹpẹ Oluwa, loju 
gbogbo ijọ enia Israeli, o si nà ọwọ rẹ̀ mejeji 
soke ọrun: 

230 si wipe, Oluwa Ọlọrun Israeli, kò si 
Ọlọrun ti o dabi rẹ loke ọrun, tabi ni isalẹ ilẹ, 
ti ipa majẹmu ati ánu mọ pẹlu awọn iranṣẹ rẹ 
ti nfi gbogbo ọkan wọn rin niwaju rẹ: 


I. AWỌNỌBA 8 
24 Ẹniti o ti ba iranṣẹ rẹ Dafidi, baba mi pa 
ohun ti iwọ ti ṣe ileri fun u mọ: iwọ fi ẹnu rẹ sọ 
pẹlu, o si ti fi ọwọ rẹ mu u ṣẹ, gẹgẹ bi o ti ri 
loni. 

25 Njẹ. nisisiyi, Oluwa Ọlọrun Israeli, ba 
iranṣẹ rẹ Dafidi, baba mi pa ohun ti iwọ ti ṣe 
ileri fun u mẹ wipe, A kì yio fẹ ọkunrin kan kú 
li oju mi lati joko lori itẹ Israeli; kiki bi awọn 
ọmọ rẹ ba le kiyesi ọna wọn, ki nwọn ki o ma 
Tìn niwaju mi gẹgẹ bi iwọ ti rìn niwaju mi. 

26 Njẹ nisisiyi, Ọlọrun Israeli, jẹ ki a mu òrọ 
rẹ ṣẹ, emi bẹ̀ ọ, ti iwọ ti sọ fun iranṣẹ rẹ, Da— 
fidi baba mi. 

27 Ṣugbọn nitòôtọ Ọlọrun yio ha ma gbe aiye 
bi? wò o, ọrun ati ọrun awọn ọrun kò le gbà 
ọ; ambòsì ile yi ti mo kQ? 

28 Sibẹ̀ iwọ ṣe afiyesi adura iranṣẹ rẹ, ati si 
ẹbẹ rẹ̀, Oluwa Ọlọrun mi, lati tẹtisilẹ si ẹkun 
ati si adura, ti iranṣẹ rẹ ngbà niwaju rẹ loni: 

28 Ki oju rẹ lẹ̀ ṣi si ile yi li ọsan ati li oru, ani 
si ibi ti iwọ ti wipe: Orukọ mi yio wà nibẹ: ki 
iwọ ki o lẹ̀ tẹtisilẹ si adura ti iranṣẹ rẹ yio gbà 
si ibi yi. 

30 Ki o si tẹtisilẹ si ẹ̀bẹ iranṣẹ rẹ ati ti Israe— 
li, enia rẹ, ti nwọn o gbadura siha ibi yi: ki o si 
gbé li ọrun, ibugbe rẹ! gbọ, ki o si darijì. 

31 Bi ẹnikan ba ṣẹ̀ si ẹnikeji rẹ̀, ti a si fi ibu— 
ra le e lati mu u bura, bi ibura na ba si de 
iwaju pẹpẹ rẹ ni ile yi: 

32 Nigbana ni ki o gbọ li ọrun, ki o si ṣe, ki o 
si dajọ awọn iranṣẹ rẹ, ni didẹbi fun enia bu-— 
buru, lati mu òna rẹ̀ wá si ori rẹ̀; ati ni didare 
fun olotọ, lati fun u gẹgẹ bi ododo rẹ̀. 

33 Nigbati a ba lù Israeli, enia rẹ bòlẹ niwaju 
awọn ọta, nitoriti nwọn dẹṣẹ si ọ, ti nwọn ba si 
yipada si ọ, ti nwọn si jẹwọ orukọ rẹ, ti nwọn si 
gbadura, ti nwọn si bẹ̀bẹ lọdọ rẹ ni ile yi: 

34 Nigbana ni ki o gbọ li ọrun, ki o si dari 
ẹ̀ṣẹ Israeli, enia rẹ jì, ki o si mu wọn pada wá 
si ilẹ ti iwọ ti fi fun awọn baba wọn. 

35 Nigbati a ba sé ọrun mọ, ti kò si òjo, ni— 
toriti nwọn ti dẹṣẹ si ọ: bi nwọn ba gbadura si 
iha ibi yi, ti nwọn si jẹwọ orukọ rẹ, bi nwọn 
ba si yipada kuro ninu ẹ̀ṣẹ wọn, nigbati iwọ 
ba pọn wọn li oju. 

36 Nigbana ni ki o gbé li ọrun, ki o si dari 
ẹ̀ṣẹ awọn iranṣẹ rẹ jì, ati ti Israeli, enia rẹ, 
nigbati o kẹ wọn li òna rere ninu eyiti nwọn 
iba má rin, ki o si rò òjo si ilẹ rẹ, ti iwọ ti fi fun 
enia rẹ ni ilẹ—ini. 

37 Bi iyàn ba mu ni ilẹ, bi ajakalẹ—arùn ni, 
tabi ìrẹdanu, tabi bibu, tabi bi eṣu tabi bi 
kòkorò ti njẹrun ba wà; bi ọtá wọn ba do ti 


I. AWỌNỌBA 8 
Wọn ni ilẹ ilu wọn; ajakalẹ—arún gbogbo, 
arún—ki—arun gbogbo. 

38 Adura ki adura, ati ẹ̀bẹ ki ẹ̀bẹ, ti a ba ti 
ọdọ ẹnikan tabi lati ọdọ gbogbo Israeli, enia 
rẹ gbà, ti olukuluku yio mò ibanujẹ ọkàn ara 
rẹ̀, bi o ba si t ọwọ rẹ̀ mejeji si iha ile yi! 

38 Nigbana ni ki iwọ ki o gbọ li ọrun, ibugbe 
Tẹ, ki o si darijì, ki o si ṣe ki o si fun olukulùku 
enia gẹgẹ bi òna rẹ̀, ọkàn ẹniti iwọ mọ; nitoriti 
ìwọ, iwọ nikanṣoṣo li o mò ọkàn gbogbo awọn 
ọmọ enia; 

40 Ki nwọn ki o lẹ̀ má bẹ̀ru rẹ ni gbogbo ọjọ 
ti nwọn wà ni ilẹ ti iwọ fi fun awọn baba wa. 

41 Pẹlupẹlu, niti alejò, ti kì iṣe ti inu Israeli 
enia rẹ, ṣugbọn ti o ti ilẹ okerẹ̀ jade wá nitori 
orukọ rẹ. 

42 Nitoriti nwọn o gbé orukọ nla rẹ, ati ọwọ 
agbára rẹ, ati ninà apa rẹ; nigbati on o Wá, ti 
yio si gbadura si iha ile yi; 

43 Iwọ gbọ li ọrun, ibugbe rẹ, ki o si ṣe gẹgẹ 
bi gbogbo eyiti alejò na yio ke pẹ̀ ọ si: ki gbogbo 
aiye ki o lẹ̀ mò orukọ rẹ, ki nwọn ki o lẹ̀ má 
bẹ̀ru rẹ, gẹgẹ bi Israeli, enia rẹ, ki nwọn ki o si 
lẹ mò pe: orukọ rẹ li a fi npẹ̀ ile yi ti mo kẹ. 

44 Bi enia rẹ ba jade lọ si ogun si ọtá wọn, li 
òna ti iwọ o rán wọn, bi nwọn ba si gbadura si 
Oluwa siha ilu ti iwọ ti yàn, ati siha ile ti mo 
kọ fun orukọ rẹ. 

45 Nigbana ni ki o gbọ adura wọn, ati ẹ̀bẹ 
wọn li ọrun, ki o si mu ọràn wọn duro. 

46 Bi nwọn ba ṣẹ̀ si ọ, nitoriti kò si enia kan 
ti kì iṣẹ̀, bi iwọ ba si binu si wọn, ti o si fi wọn 
le ọwọ ọta, tobẹ ti a si kú wọn lọ ni igbẹ̀kun si 
ilẹ ọta, jijìna tabi nitosi; 

47 Bi nwọn ba rò inu ara wọn wò ni ilẹ ni— 
biti a gbe kò wọn ni igbẹ̀kun lọ, ti nwọn ba si 
Tonupiwàda, ti nwọn ba si bẹ̀ ọ ni ilẹ awọn ti 
o kô wọn ni igbékun lọ, wipe, Awa ti dẹṣẹ, 
awa ti ṣe ohun ti kò tọ, awa ti ṣe buburu; 

48 Bi nwọn ba si fi gbogbo àiya ati gbogbo 
ọkàn wọn yipada si ọ ni ilẹ awọn ọta wọn, ti o 
ké wọn ni igbẹ̀kun lọ, ti nwọn si gbadura si ọ 
siha ilẹ wọn, ti iwọ ti fi fun awọn baba wọn, 
ilu ti iwọ ti yàn, ati ile ti emi kẹ fun orukọ rẹ: 

48 Nigbana ni ki iwọ ki o gbQ adura wọn ati 
ẹ̀bẹ wọn li ọrun ibugbe rẹ, ki o si mu ẹ̀ran 
wọn duro: 

50 Ki o si darijì awọn enia rẹ ti o ti dẹṣẹ si ọ, 
ati gbogbo irekọja wọn ninu eyiti nwọn ṣẹ̀ si ọ, 
ki o si fun wọn ni ánu niwaju awọn ti o kú wọn 
ni igbẹ̀kun lọ, ki nwọn ki o le ṣanu fun wọn. 

51 Nitori enia rẹ ati ini rẹ ni nwọn, ti iwọ 
mu ti Egipti jade wá, lati inu ileru irin: 


276 


52 Ki oju rẹ ki o le ṣi si ẹ̀bẹ iranṣẹ rẹ, ati si 
ẹ̀bẹ Israeli enia rẹ, lati tẹtisilẹ si wọn ninu 
ohun gbogbo ti nwọn o ke pò ọ si. 

53 Nitoriti iwọ ti yà wọn kuro ninu gbogbo 
orilẹ—ẹ̀de aiye, lati má jẹ ini rẹ, bi iwọ ti sọ 
lati ọwọ Mose iranṣẹ rẹ, nigbati iwọ mu awọn 
baba wa ti Egipti jade wá, Oluwa Ọlọrun. 

54 O si ṣe, bi Solomoni ti pari gbigbà gbogbo 
adura ati ẹ̀bẹ yi si Oluwa, o dide kuro lori 
ikunlẹ ni eékún rẹ̀ niwaju pẹpẹ Oluwa pẹlu 
titẹ ọwọ rẹ̀ si oke ọrun. 

55 O si dide duro, o si fi ohùn rara sure fun 
gbogbo ijọ enia Israeli wipe, 

56 Ibukún ni fun Oluwa ti o ti fi isimi fun 
Israeli enia rẹ̀, gẹgẹ bi gbogbo eyiti o ti ṣe 
ileri: kò kú òrọ kan ninu gbogbo ileri rere rẹ̀ 
ti o ti ṣe lati ọwọ Mose, iranṣẹ rẹ̀ wá. 

57 Oluwa Ọlọrun wa ki o wà pẹlu wa, bi o ti 
Wà pẹlu awọn baba wa: ki o má fi wa silẹ, ki o 
má si ṣe kọ wa silẹ; 

58 Ṣugbọn ki o fa ọkàn wa si ọdọ ara rẹ̀, lati 
ma rin ninu gbogbo òna rẹ̀, ati lati pa ofin rẹ̀ 
mẹ̀, ati aṣẹ rẹ̀, ati idajọ rẹ̀, ti o ti paṣẹ fun 
awọn baba wa. 

58 Ki o si jẹ ki òrọ mi wọnyi, ti mo fi bẹ̀bẹ 
niwaju Oluwa, ki o wà nitosi, Oluwa Ọlọrun 
wa, li ọsan ati li oru, ki o le mu òran iranṣẹ rẹ 
duro, ati ẹran ojojumọ ti Israeli, enia rẹ̀. 

60 Ki gbogbo enia aiye le mò pe, Oluwa on 
li Ọlọrun, kò si ẹlomiran. 

61 Nitorina, ẹ jẹ ki aìya nyin ki o pé pẹlu 
Oluwa Ọlọrun wa, lati má rìn ninu aṣẹ rẹ̀, ati 
lati pa ofin rẹ̀ m€, bi ti oni yi. 

62 Ati ọba, ati gbogbo Israeli pẹlu rẹ̀, ru ẹbọ 
niwaju Oluwa. 

63 Solomoni si ru ẹbọ ọrẹ—alafia, ti o ru si 
Oluwa, ẹgbaá—mọkanla malu, ati ọkẹ mẹfa 
agutan. Bẹni ọba ati gbogbo awọn ọmọ Israeli 
yà ile Oluwa si mimọ. 

64 Li òjọ na ni ọba yà agbàla árin ti mbẹ ni— 
Waju ile Oluwa si mim€ẹ̀: nitori nibẹ ni o ru 
ẹbọ ọrẹ—sisun, ati ọrẹ—onjẹ, ati ẹbọ—ọpẹ: ni— 
tori pẹpẹ idẹ ti mbẹ niwaju Oluwa kere jù lati 
gba ọrẹ—sisun ati ọrẹ—ọnjẹ, ati Ọra ẹbọ—ọpẹ. 

65 Ati li àkoko na, Solomoni papejọ kan, ati 
gbogbo Israeli pẹlu rẹ̀, ajọ nla—nlá ni, lati iwọ 
Harmati titi de odò Egipti, niwaju Oluwa Ọlọ— 
run wa, ijọ meje on ijọ meje, ani ijọ mẹrinla. 

66 Li ọjọ kẹjọ o rán awọn enia na lọ: nwọn 
si sure fun ọba, nwọn si lọ sinu agọ wọn pẹlu 
ayò ati inu-didun, nitori gbogbo ore ti Olu— 
Wa ti ṣe fun Dafidi, iranṣẹ rẹ̀, ati fun Israeli, 
enia rẹ̀. 


277 


tO si ṣe, bi Solomoni ti pari kikọ ile 
Oluwa, ati ile ọba, ati gbogbo ifẹ Solo— 
moni ti o wù u lati ṣe, 

2 Oluwa fi ara hàn Solomoni li ẹrinkeji, 
gẹgẹ bi o ti fi ara hàn a ni Gibeoni. 

3Oluwa si wi fun u pe, Mo ti gbọ adura rẹ ati 
ẹ̀bẹ rẹ, ti iwọ ti bẹ̀ niwaju mi, mo ti ya ile yi si 
mim, ti iwọ ti kẹ, lati fi orukọ mi sibẹ titi lai; 
ati oju mi ati ọkàn mi yio wà nibẹ titi lai. 

4 Bi iwọ o ba rin niwaju mi: bi Dafidi baba 
rẹ ti rìn, ni otitọ ọkàn, ati ni iduroṣinṣin, lati 
ṣe gẹgẹ bi gbogbo eyiti mo ti pa li aṣẹ fun ọ, ti 
ìwọ o si pa aṣẹ mi ati idajọ mi m€: 

5 Nigbana li emi o fi idi itẹ ijọba rẹ mulẹ 
lori Israeli titi lai, bi mo ti ṣe ileri fun Dafidi 
baba rẹ, wipe, Iwọ kì yio fẹ ọkunrin kan kú 
lori itẹ̀ Israeli. 

6 Ṣugbọn bi ẹnyin o ba yipada lati má tò mi 
lẹhin, ẹnyin, tabi awọn ọmọ nyin, bi ẹnyin kò 
si pa ofin mi mẹ, ati aṣẹ mi ti mo ti fi si iwaju 
nyin, ṣugbọn bi ẹ ba lọ ti ẹ si sìn awọn ọlọrun 
miran, ti ẹ si bọ wọn: 

7 Nigbana ni emi o ké Israeli kuro ni ilẹ ti 
emi fi fun wọn; ati ile yi, ti mo ti yà si mime 
fun orukọ mi li emi o gbe sọnù kuro niwaju 
mi; Israeli yio si di owe ati ifiṣẹsin lárin gbogbo 
orilẹ—ede. 

8 Ati ile yi, ti o ga, ẹnu o si ya olukuluku ẹniti 
o kọja lẹba rẹ̀, yio si pòṣe: nwọn o si wipe; éṣe ti 
Oluwa fi ṣe bayi si ilẹ yi ati si ile yi? 

9Nwọn o si dahùn wipe, Nitoriti nwọn kọ 
Oluwa Ọlọrun wọn silẹ, ẹniti o mu awọn baba 
wọn jade ti ilẹ Egipti wá, nwọn gbá awọn ọlọ— 
run miran mú, nwọn si bọ wọn, nwọn si sìn 
wọn: nitorina ni Oluwa ṣe mu gbogbo ibi yi wá 
sori Wọn. 

10 O si ṣe lẹhin ogún ọdun, nigbati Solomoni 
ti kẹ ile mejeji tan, ile Oluwa, ati ile ọba. 

ti Hiramu, ọba Tire ti ba Solomoni Wá igi 
kedari ati igi firi, ati wura gẹgẹ bi gbogbo ifẹ 
rẹ̀, nigbana ni Solomoni ọba fun Hiramu ni 
ogún ilu ni ilẹ Galili. 

12 Hiramu si jade lati Tire wá lati wò ilu ti 
Solomoni fi fun u: nwọn kò si wii u. 

13On si wipe, Ilu kini wọnyi ti iwọ fi fun 
mi, arakunrin mi? O si pẹ wọn ni ilẹ Kabulu 
titi fi di oni yi. 

14 Hiramu si fi ọgọta talenti wura ranṣẹ si 

ọba. 
— ASIldi awọn asìnru ti Solomoni kojọ ni eyi; 
lati kẹ ile Oluwa, ati ile on tikararẹ̀, ati Millo, 
ati odi Jerusalemu, ati Hasori ati Megiddo, ati 
Geseri. 


I.AWỌNỌBA 9,10 
16 Farao, ọba Egipti ti goke lọ, o si ti kú 
Geseri, o si ti fi iná sun u, o si ti pa awọn ara 
Kenaani ti ngbe ilu na, o si fi ta ọmọbinrin rẹ̀, 
aya Solomoni li ọrẹ. 

17 Solomoni si kọ Geseri, ati Bethoroni— 
isalẹ. 

18 Ati Baalati, ati Tadmori ni aginju, ni ilẹ na. 

19 Ati gbogbo ilu iṣura ti Solomoni ni, ati ilu 
kẹkẹ̀ rẹ̀, ati ilu fun awọn ẹlẹsin rẹ̀, ati eyiti 
Solomoni nfẹ lati kẹ ni Jerusalemu, ati ni Le— 
banoni, ati ni gbogbo ilẹ ijọba rẹ̀. 

20 Gbogbo enia ti o kù ninu awọn ara 
Amori, ara Hitti, Perisi, Hifi ati Jebusi, ti ki iṣe 
ti inu awọn ọmọ Israeli. 

21 Awọn ọmọ wọn ti o kù lẹhin wọn ni ilẹ 
na, ti awọn ọmọ Israeli kò le parun ttiitu, 
awọn ni Solomoni bú iṣẹ-—iru fun titi di oni yi. 

22 Ṣugbọn ninu awọn ọmọ Israeli, Solomoni 
kò fi ṣe ẹrú, ṣugbọn nwọn jẹ awọn ologun ati 
awọn iranṣẹ rẹ̀, ati awọn ijoye rẹ̀, ati awọn 
balogun rẹ̀, ati awọn olori kẹkẹ̀ rẹ̀ ati ti awọn 
ẹlẹsin rẹ̀. 

23 Awọn wọnyi ni awọn olori olutọju ti mbẹ 
lori iṣẹ Solomoni, aádọta—dilẹgbẹta, ti nṣe 
akoso lori awọn enia ti nṣe iṣẹ na. 

24Ṣugbọn ọmọbinrin Farao goke lati ilu 
Dafidi wá si ile rẹ̀, ti Solomoni kẹ̀ fun u: 
nigbana ni o kẹ Millo. 

25 Ati nigba mẹta li ọdun ni Solomoni iru 
ẹbọ ọrẹ—sisun, ati ẹbọ-—ọpẹ lori pẹpẹ ti o tẹ̀ 
fun Oluwa, o si sun turari lori eyi ti mbẹ ni— 
Waju Oluwa. Bẹli o pari ile na. 

26 Solomoni ọba si sẹ òwọ—ọkò ni Esioni— 
Geberi, ti mbẹ li ẹba Eloti, leti Okun—pupa ni 
ilẹ Edomu. 

27 Hiramu si rán awọn iranṣẹ rẹ̀, awọn atu— 
kọ ti o ni ìmọ okun, pẹlu awọn iranṣẹ Solo— 
moni ninu òwọ—ọkò na. 

28 Nwọn si de Ofiri, nwọn si mu wura lati 
ibẹ Wá, irinwo talenti o le ogun, nwọn si mu 


u fun Solomoni ọba Wá. 

l 0 1NIGBATI ayaba Ṣeba si gbọ okiki 
Solomoni niti orukọ Oluwa, o Wá lati 

fi àlọ dán a WÒ. 

20 si Wá si Jerusalemu pẹlu ẹgbẹ nlanla, 
ibakasiẹ ti o ru turari, ati òpọlọpọ wura, ati 
okuta oniyebiye: nigbati o si de ọdọ Solomoni 
o ba a sọ gbogbo eyiti mbẹ li ọkàn rẹ̀. 

3 Solomoni si fi ẹ̀si si gbogbo ẹrọ rẹ̀, kò sí 
ibòre kan ti o pamọ fun ọba ti kò si sọ fun u. 

4 Nigbati ayaba Ṣeba si ti ri gbogbo ọgbọn 
Solomoni, ati ile ti o ti ké. 


I. AWỌNỌBA 10,11 

5 Ati onjẹ tabili rẹ̀, ati ijoko awọn ọmọ—ọdọ 
rẹ̀, ati iduro awọn iranṣẹ rẹ̀, ati iwọṣọ wọn, ati 
awọn agbọti rẹ̀, ati ọna ti o mba goke lọ si ile 
Oluwa; kò kù agbara kan fun u mọ. 

60 si wi fun ọba pe, Otitọ li òrọ ti mo gbọ 
ni ilẹ mi niti iṣe rẹ ati niti ọgbén rẹ. 

7 Ṣugbọn emi kò gba ẹ̀rọ na gbQ, titi mo fi 
de, ti oju mi si ti ri: si kiyesi i, a kò sọ idajì 
Wọn fun mi: iwọ si ti fi ọgbọn ati irọra kún 
okiki ti mo gbQ. 

8Ibukún ni fun awọn enia rẹ, ibukún ni fun 
awọn iranṣẹ rẹ Wọnyi, ti nduro niwaju rẹ 
nigbagbogbo, ti ngbọ ọgbọn rẹ. 

8 Alabukún fun li Oluwa Ọlọrun rẹ, ti o ni 
inu-didùn si ọ lati gbe ọ ka ori ité Israeli: ni— 
toriti Oluwa fẹràn Israeli titi lai, nitorina li o 
ṣe fi ọ jọba, lati ṣe idajọ ati otitọ. 

10On si fun ọba li ọgọfa talenti Wura, ati 
turari lẹpọlọpọ ati okuta iyebiye: iru ọpọlọpọ 
turari bẹ̀ kò de mọ bi eyiti ayaba Ṣeba fi fun 
Solomoni, ọba. 

11 Pẹlupẹlu awọn òwọ-—ọkò Hiramu ti o mu 
Wura lati Ofiri wá, mu igi Algumu, (igi Sandali) 
lọpọlọpọ ati okuta oniyebiye lati Ofiri wá. 

12 Ọba si fi igi Algumu na ṣe opé fun ile 
Oluwa, ati fun ile ọba dùru pẹlu ati ohun—elo 
orin miran fun awọn akọrin: iru igi Algumu 
bẹ̀ kò de mọ, bẹni a kò ri wọn titi di oni yi. 

13Solomoni ọba si fun ayaba Ṣeba ni gbogbo 
ifẹ rẹ̀, ohunkohun ti o bẹ̀re, li aika eyiti a fi fun 
u lati ọwọ Solomoni ọba wá. Bẹli o si yipada, o 
si lọ si ilu rẹ̀, on, ati awọn iranṣẹ rẹ̀. 

14 Njẹ ìwọn Wura ti o nde ọdọ Solomoni li 
ọdun kan, jẹ ọtalelẹgbẹta o le mẹfa talenti 
Wura, 

15 Laika eyi ti o ngbà lọwọ awọn ajẹlẹ ati 
awọn oniṣowo, ati ti gbogbo awọn ọba Ara— 
bia, ati ti awọn balẹ ilẹ. 

16 Solomoni ọba si ṣe igba asà wura lilù: 
ẹgbẹta ṣekeli wura li o tán si asà kan. 

17 O si ṣe ọdunrun apata wura lilù, oṣuwọn 
Wura mẹta li o tán si apata kan: ọba si ko wọn 
si ile igbo Lebanoni. 

18 Ọba si ṣe ité ehin—erin kan nla, o si fi 
Wura didara julọ bò o. 

19 It na ni atẹgùn mẹfa, oke itẹ na yi okiri— 
biti lẹhin: irọpá si wà niha kini ati ekeji ni ibi 
ijoko na, kiniun meji si duro lẹba na. 

20 Kiniun mejila duro nibẹ niha ekini ati 
ekeji lori atẹgùn mẹfa na: a kò ṣe iru rẹ̀ ni ijọ— 
ba kan. 

21 Ati gbogbo ohun—elo mimu Solomoni 
ọba jẹ wura, ati gbogbo ohun—elo ile igbo Le— 


278 


banoni jẹ wura daradara; kò si fadaka; a kò kà 
a si nkankan li ọjọ Solomoni. 

22 Nitori ọba ni ọkọ Tarṣiṣi kan pẹlu ọkọ 
Hiramu li okun: ẹkan li ọdun mẹta li ọkọ 
Tarṣiṣi idé, ti imu wura ati fadaka, ehin—erin 
ati inakí ati ẹiyẹ—ologe Wá. 

23 Solomoni ọba si pò jù gbogbo awọn ọba 
aiye lọ, li ọrò ati li ọgbén. 

24 Gbogbo aiye si nwá oju Solomoni, lati 
gbé ọgbọn rẹ̀, ti Ọlọrun ti fi si i li ọkàn. 

25 Olukuluku nwọn si mu ọrẹ tirẹ̀ Wá, 
ohun-elo fadaka, ati ohun—elo wura, ati ẹ̀wu, 
ati turari, ẹṣin ati ibaka, iye kan lọdọdun. 

26 Solomoni si ko kẹké ati ẹ̀ṣin jọ: o si ni 
egbeje kẹkẹ ati ẹgbafa ẹlẹsin, o si fi wọn si ilu 
kẹkẹ, ati pẹlu ọba ni Jerusalemu. 

27 Ọba si ṣe ki fadakà ki o wà ni Jerusalemu 
bi okuta, ati igi kedari li o ṣe ki o dabi igi si— 
kamore ti mbẹ ni afonifoji fun òpọlọpọ. 

28 A si mu ẹṣin wá fun Solomoni lati Egipti 
li ọwéwọ, oniṣowo ọba nmu wọn wá fun 
owo. 

29 Kẹkẹ kan ngoke o si njade lati Egipti wá 
fun ẹgbẹta ṣekeli fadakà, ati ẹṣin kan fun 
adọjọ: bẹni nwọn si nmu Wá pẹlu nipa ọwọ 
wọn fun gbogbo awọn ọba awọn ọmọ Hiiti ati 


fun awọn ọba Siria. 

l l 1ṢUGBỌN Solomoni ọba fẹràn òpọ 
ajeji obinrin, pẹlu ọmọbinrin Farao, 

awọn obinrin. ara. Moabu, ti Ammoni, ti 

Edomu, ti Sidoni ati ti awọn ọmọ Hitti. 

2 Awọn orilẹ—ẹ̀de ti Oluwa wi fun awọn 
ọmọ-Israeli pe, Ẹnyin kò gbọdọ wọle tò wọn, 
bẹ̀ni awọn kò gbọdọ wọle tò nyin: nitotọ 
nwọn o yi nyin li ọkàn pada si oriṣa wọn: So— 
lomoni fà mọ awọn wọnyi ni ifẹ. 

30 si ni edẹgbẹrin obinrin, awọn ọmọ ọba, 
ati Ọdunrun alẹ̀, awọn aya rẹ̀ si yi i li ọkàn 
pada. 

40 si ṣe, nigbati Solomoni di arugbo, awọn 
obinrin rẹ̀ yi i li ọkàn pada si ọlọrun miran: 
ọkàn rẹ̀ kò si ṣe dede pẹlu Oluwa Ọlọrun rẹ̀, 
gẹgẹ bi ọkàn Dafidi, baba rẹ̀. 

5 Nitori Solomoni tọ Aṣtoreti lẹhin, oriṣa 
awọn ara Sidoni, ati Milkomu, irira awọn 
ọmọ Ammoni. 

6 Solomoni si ṣe buburu niwaju Oluwa, kò si 
tò Oluwa lẹhin ni pipé gẹgẹ bi Dafidi baba rẹ̀. 

7 Nigbana ni Solomoni kẹ ibi giga kan fun 
Kemoṣi, irira Moabu, lori oke ti mbẹ niwaju 
Jerusalemu, ati fun Moleki, irira awọn ọmọ 
Ammoni. 


279 


8 Bẹli ọ si ṣe fun gbogbo awọn ajeji obinrin 
rẹ̀, awọn ti nsun turari, ti nwọn si nrubọ fun 
oriṣa wọn. 

8 Oluwa si binu si Solomoni, nitori ọkàn rẹ̀ 
yipada kuro lọdọ Oluwa Ọlọrun Israeli, ti o ti 
fi ara hàn a lẹrinmeji. 

10 Ti o si paṣẹ fun u nitori nkan yi pe, Ki o 
má ṣe tò awọn ọlọrun miran lẹhin: ṣugbọn kò 
pa eyiti Oluwa fi aṣẹ fun u mQ. 

ti Nitorina Oluwa wi fun Solomoni pe, Ni— 
tori bi iwọ ti ṣe nkan yi, ti iwọ kò si pa majẹ— 
mu mì, ati aṣẹ mi m€, ti mo ti pa laṣẹ fun ọ, ni 
yiya emi o fà ijọba rẹ ya kuro lọwọ rẹ, emi o si 
fi i fun iranṣẹ rẹ. 

12 Ṣugbọn emi ki yio ṣe e li ọjọ rẹ, nitori Da— 
fidi baba rẹ; emi o fà a ya kuro lọwọ ọmọ rẹ. 

13 Kiki pe emi kì yio fà gbogbo ijọba na ya; 
emi o fi ẹyà kan fun ọmọ rẹ, nitori Dafidi 
iranṣẹ mi, ati nitori Jerusalemu ti mo ti yàn. 

14 Oluwa si gbe ọta kan dide si Solomoni, 
Hadadi, ara Edomu: iru-ọmọ ọba li on iṣe ni 
Edomu. 

15 O si ṣe, nigbati Dafidi wà ni Edomu, ati ti 
Joabu olori—ogun goke lọ lati sìn awọn ti a pa, 
nigbati o pa gbogbo ọkunrin ni Edomu. 

16 Nitori oṣù mẹfa ni Joabu fi joko nibẹ ati 
gbogbo Israeli, titi o fi ké gbogbo ọkunrin 
kuro ni Edomu: 

17 Hadadi si sá, on ati awọn ara Edomu ninu 
awọn iranṣẹ baba rẹ̀ pẹlu rẹ̀, lati lọ si Egipti; 
ṣugbọn Hadadi wà li ọmọde. 

18 Nwọn si dide kuro ni Midiani, nwọn si 
Wá si Parani; nwọn si mu enia pẹlu Wọn lati 
Parani wá: nwọn si Wá si Egipti, sọdọ Farao 
ọba Egipti, o si fun u ni ile kan, o si yàn onjẹ 
fun u, o si fun u ni ilẹ. 

18 Hadadi si ri oju-rere pupò niwaju Farao, o 
si fun u li arabinrin aya rẹ̀, li aya, arabinrin Ta— 
penesi, ayaba. 

20 Arabinrin Tapenesi si bi Genubati ọmọ rẹ̀ 
fun u, Tapenesi si já a li ẹnu ọmu ni ile Farao: 
Genubati si wà ni ile Farao lárin awọn ọmọ Farao, 

21 Nigbati Hadadi si gbé ni Egipti pe, Dafidi 
sùn pẹlu awọn baba rẹ̀, ati pe Joabu olori-ogun 
si kú, Hadadi si wi fun Farao pe, rán mi lọ, ki 
emi ki o le lọ si ilu mi. 

22 Nigbana ni Farao wi fun u pe, ṣugbọn kini 
iwọ ṣe alaini lọdọ mi, si kiyesi i, iwọ nwá òna 
lati lọ si ilu rẹ? O si wipe: Kò si nkan: ṣugbọn sa 
jẹ ki emi ki o lọ. 

23 Pẹlupẹlu Ọlọrun gbe ọta dide si i; ani 
Resoni, ọmọ Eliada, ti o ti sá kuro lọdọ Hada— 
deseri oluwa rẹ̀, ọba Soba: 


I. AWỌN ỌBA 11 
24 On si ko enia jọ sọdọ ara rẹ̀, o si di olo— 
ri—ogun ẹgbé kan, nigbati Dafidi fi pa wọn, 
nwWọn si lọ si Damasku, nwọn ngbe ibẹ, nwọn 
si jọba ni Damasku. 

25 On si ṣe ọta si Israeli ni gbogbo ọjọ Solo— 
moni, lẹhin ibi ti Hadadi ṣe: Resoni si korira 
Israeli, o si jọba lori Siria. 

26 Ati Jeroboamu, ọmọ Nebati, ara Efrati ti 
Sereda, iranṣẹ Solomoni, orukọ iya ẹniti ijẹ 
Serua, obinrin opô kan, on pẹlu gbe ọwọ soke 
si ọba. 

27 Eyi si ni idi ohun ti o ṣe gbe ọwọ soke si 
ọba: Solomoni kẹ Millo, o si di ẹya ilu Dafidi 
baba rẹ̀. 

28 Ọkunrin. na, Jeroboamu, ṣe alagbara 
akọni: nigbati Solomoni si ri ọdọmọkunrin na 
pe, oṣiṣẹ enia ni, o fi i ṣe olori gbogbo iṣẹ—iru 
ile Josefu. 

280 si ṣe li àkoko na, nigbati Jeroboamu 
jade kuro ni Jerusalemu, woli Ahijah ara Ṣilo 
ri i loju Ọna; o si wò agbáda titun; awọn meji 
pere li o si mbẹ ni oko: 

30 Ahijah si gbà agbáda titun na ti o wà lara 
rẹ̀, o si fà a ya si Ọna mejila: 

310 si wi fun Jeroboamu pe, Iwọ mu ẹya 
mẹwa: nitori bayi li Oluwa Ọlọrun Israeli wi 
pe, Wò o, emi o fa ijọba na ya kuro li ọwọ So— 
lomoni, emi o si fi ẹya mẹwa fun ọ. 

32 Ṣugbọn on o ni ẹya kan nitori Dafidi 
iranṣẹ mi, ati nitori Jerusalemu, ilu ti mo tí 
yàn ninu gbogbo ẹya Israeli: 

33 Nitori ti nwọn ti kò mi silẹ, nwọn si mbọ 
Astoreti, oriṣa awọn ara Sidoni, ati Kemoṣi, 
oriṣa awọn ara Moabu, ati Milkomu, orisa 
awọn ọmọ Ammoni, nwọn kò si rin li òna mi, 
lati ṣe eyiti o tọ li oju mi, ati lati pa aṣẹ mi ati 
idajọ mi mẹ, gẹgẹ bi Dafidi baba rẹ̀. 

34 Ṣugbọn emi kì yio gba gbogbo ijọba na 
lọwọ rẹ̀, ṣugbọn emi o ṣe e li ọmọ—alade ni 
gbogbo ọjọ aiye rẹ̀, nitori Dafidi, iranṣẹ mi, ẹniti 
mo yàn, nitori o ti pa ofin mi ati aṣẹ mi mẹ: 

35 Ṣugbọn emi o gba ijọba na li ọwọ ọmọ rẹ̀, 
emi o si fi i fun ọ, ani ẹya mẹwa. 

36 Emi o si fi ẹya kan fun ọmọ rẹ̀, ki Dafi— 
di iranṣẹ mi ki o le ni imọlẹ niwaju mi 
nigbagbogbo, ni Jerusalemu, ilu ti mo ti yàn 
fun ara mi lati fi orukọ mi sibẹ. 

37 Emi o si mu ọ, iwọ o si jọba gẹgẹ bi gbogbo 
eyiti ọkàn rẹ nfẹ, iwọ o si jẹ ọba lori Israeli. 

38 Yio si ṣe, bi iwọ o ba tẹtisilẹ si gbogbo 
eyiti mo paṣẹ fun ọ, ti iwọ o má rin li ọna mi, 
ti iwọ o si ma ṣe eyiti o tỌ loju mi, lati pa aṣẹ 
mi ati ofin mi m€, gẹgẹ bi Dafidi iranṣẹ mi ti 


I. AWỌNỌBA 11,12 
ṣe; emi o si wà pẹlu rẹ, emi o si kẹ ile otitọ 
fun ọ, gẹgẹ bi emi ti kẹ fun Dafidi, emi o si fi 
Israeli fun ọ. 

38 Ẹmi o si pọn iru—ọmọ Dafidi loju nitori 
eyi, ṣugbọn kì iṣe titi lai. 

40 Nitorina Solomoni wá òna lati pa Jero— 
boamu. Jeroboamu si dide, o si sá lọ si Egipti 
si ọdọ Ṣiṣaki ọba Egipti, o si wà ni Egipti titi 
ikú Solomoni. 

41 Ati iyokù iṣe Solomoni ati gbogbo eyiti o 
ṣe, ati ọgbọn rẹ̀, a kò ha kọ wọn sinu iwe iṣe 
Solomoni bi? 

42 Ọjọ ti Solomoni jọba ni Jerusalemu lori 
gbogbo Israeli jẹ ogoji ọdun. 

43 Solomoni si sùn pẹlu awọn baba rẹ̀, a si 
sìn i ni ilu Dafidi baba rẹ̀: Rehoboamu, ọmọ rẹ̀ 


si jọba ni ipò rẹ̀. 

1l 2 1REHOBOAMU si lọ si Ṣekemu, ni— 
tori gbogbo Israeli li o wá si Ṣekemu 

lati fi i jẹ ọba. 

20 si ṣe, nigbati Jeroboamu, ọmọ Nebati, ti 
o wà ni Egipti sibẹ gbé, nitori ti o ti sá kuro 
niwaju Solomoni ọba, Jeroboamu si joko ni 
Egipti. 

3Nwọn si ranṣẹ pé e, ati Jeroboamu ati 
gbogbo ijọ Israeli wá, nwọn si sọ fun Reho— 
boamu wipe, 

4 Baba rẹ sọ àjaga wa di wuwo: njẹ nitorina, 
ṣe ki ìsin baba rẹ ti o le, ati àjaga rẹ̀ ti o wuwo, ti 
o fi si wa li ọrùn, ki o fẹrẹ̀ diẹ, awa o si sìn ọ. 

50 si wi fun wọn pe, Ẹ lọ na titi di ijọ mẹta, 
nigbana ni ki ẹ pada tò mi wá. Awọn enia na 
si lọ. 

6 Rehoboamu ọba si ba awọn àgbagba, ti 
imá duro niwaju Solomoni, baba rẹ̀, nigbati o 
Wà láye, gbimò wipe, Imọran kili ẹnyin dá, ki 
emi ki o lẹ̀ da awọn enia yi lohùn? 

7 Nwọn si wi fun u pe, Bi iwọ o ba jẹ iranṣẹ 
fun awọn enia yi loni, ti iwọ o si sin wọn, ti 
ìwọ o si da wọn lohùn, ati ti iwọ o sọrọ rere 
fun wọn, nwọn o ṣe iranṣẹ rẹ titi lai. 

8 Ṣugbọn o kò ìmọran awọn àgbagba ti nwọn 
ba a dá, o si ba awọn ipẹrẹ ti nwọn dagba pẹlu 
rẹ̀, ti nwọn si duro niwaju rẹ̀ gbimọ. 

SO si wi fun wọn pe, Imọran kini ẹnyin dá 
ki awa ki o le dá awọn enia yi lohùn, ti nwọn 
ba mi sọ wipe, Ṣe ki àjaga ti baba rẹ fi si Wa 
lọrùn ki o fuyẹ diẹ? 

10 Awọn ipẹrẹ ti o dagba pẹlu rẹ̀ wi fun u 
pe, Bayi ni ki iwọ ki o wi fun awọn enia yi ti 
nwọn ba ọ sọ wipe, Baba rẹ mu ki àjaga wa di 
wuwo, sugbọn iwọ mu ki o fuyẹ diẹ fun wa; 


280 


bayi ni ki iwọ ki o sọ fun wọn: ọmọdirin mi 
yio nipọn jù ẹgbẹ baba mi lọ. 

11 Njẹ nisisiyi, baba mi ti gbe àjaga wuwo 
kà nyin, emi o si fi kún àjaga nyin: baba mi ti 
fi paṣan nà nyin, sugbọn emi o fi akeke nà 
nyin. 

12 Bẹni Jeroboamu ati gbogbo awọn enia 
na wá sọdọ Rehoboamu ni ijọ kẹta, gẹgẹ bi 
ọba ti dá wipe, Ẹ pada tò mi wá ni ijọ kẹta. 

13 Ọba si da awọn enia li ohùn akọ, o si kẹ 
ìmọran awọn àgbagba ti nwọn ba a dá. 

14 O si sọ fun wọn gẹgẹ bi ìmọran awọn ipẹrẹ 
Wipe, Baba mi mu ki àjaga nyin ki o wuwo, 
emi o si bù kún àjaga nyin: baba mi fi paṣan 
nà nyin, ṣugbọn akeke li emi o fi nà nyin, 

15 Ọba kò si fi eti si ti awọn enia na; nitoriti 
òran na ati ọwọ Oluwa wá ni, ki o le mu ẹrọ 
rẹ̀ ṣẹ, ti Oluwa ti ọwọ Ahijah, ara Ṣilo, sọ fun 
Jeroboamu, ọmọ Nebati. 

16 Bẹni nigbati gbogbo Israeli ri pe, ọba kò 
fetisi ti wọn, awọn enia na da ọba li ohùn wipe: 
Ipin kini awa ni ninu Dafidi? bẹni awa kò ni iní 
ninu ọmọ Jesse: Israeli, ẹ pada si agọ nyin: njẹ 
ma bojuto ile rẹ, Dafidi! Bẹni Israeli pada sinu 
agọ wọn. 

17 Ṣugbọn awọn ọmọ Israeli ti ngbe inu ilu 
Juda wọnni, Rehoboamu jọba lori wọn. 

18 Nigbana ni Rehoboamu ọba, ran Adora— 
mu ẹniti iṣe olori iṣẹ—iru; gbogbo Israeli si sọ 
ọ li okuta, o si kú. Nitorina Rehoboamu, ọba 
yara lati gun kẹkẹ rẹ̀, lati sá lọ si Jerusalemu. 

198 Bẹni Israeli ṣọtẹ̀ si ile Dafidi titi di oni yi. 

20 O si ṣe nigbati gbogbo Israeli gbọ pe Jero— 
boamu tun pada bò, ni nwọn ranṣẹ, nwọn si pẹ̀ 
e wá si ajọ, nwọn si fi i jọba lori gbogbo Israeli: 
kò si ẹnikan ti o tò ile Dafidi lẹhin, bikoṣe kiki 
ẹya Juda. 

21 Nigbati Rehoboamu si wá si Jerusalemu, 
o ko gbogbo ile Juda jọ, pẹlu ẹya Benjamini, 
ọkẹ mẹsan enia ti a yàn, ti nwọn iṣe ologun, 
lati ba ile Israeli ja, lati mu ijọba na pada bò 
sọdọ Rehoboamu, ọmọ Solomoni. 

22 Ṣugbọn òrọ Ọlọrun tò Ṣemaiah, enia Ọlọ— 
run wá wipe, 

23 Sọ fun Rehoboamu, ọmọ Solomoni, ọba 
Juda, ati fun gbogbo ile Juda ati Benjamini, ati 
fun iyokù awọn enia wipe, 

24 Bayi li Oluwa wi, Ẹnyin kò gbọdọ goke 
bẹli ẹnyin kò gbọdọ ba awọn arakunrin nyin 
jà: ẹ pada olukuluku si ile rẹ̀; nitori nkan yi ati 
ọdọ mi wá ni. Nwọn si gbẹ òrọ Oluwa, nwọn 
si pada lati lọ, gẹgẹ bi ọrọ Oluwa. 

25 Nigbana ni Jeroboamu kọ Ṣekemu li oke 


281 


Efraimu o si ngbe inu rẹ̀; o si jade lati ibẹ lọ, o 
si ké Penueli. 

26 Jeroboamu si wi li ọkàn rẹ̀ pe, Nisisiyi ni 
ijọba na yio pada si ile Dafidi: 

27 Bi awọn enia wọnyi ba ngoke lọ lati ṣe 
irubọ ni ile Oluwa ni Jerusalemu, nigbana li 
ọkàn awọn enia yi yio tun yipada sọdọ oluwa 
wọn, ani sọdọ Rehoboamu, ọba Juda, nwọn o 
si pa mi, nwọn o si tun pada tò Rehoboamu, 
ọba Juda lọ. 

28 Ọba si gbìmọ, o si ya ẹgbòrọ malu wura 
meji, o si wi fun wọn pe, O pòju fun nyin lati 
má goke lọ si Jerusalemu: Israeli, wò awọn 
ọlọrun rẹ, ti o mu ọ lati ilẹ Egipti wá! 

28 O si gbe ọkan kalẹ ni Beteli, ati ekeji li o 
fi si Dani. 

30 Nkan yi si di ẹ̀ṣẹ: nitori ti awọn enia lọ 
lati sìn niwaju ọkan, ani titi de Dani. 

31 O si kẹ ile ibi giga wọnni, o si ṣe alufa lati 
inu awọn enia, ti kì iṣe inu awọn ọmọ Lefi. 

32 Jeroboamu si dá àse silẹ li oṣu kẹjọ, li ọjọ 
Kẹdogun oṣu, gẹgẹ bi àse ti o wà ni Juda, o si 
gun ori pẹpẹ na lọ: bẹ̀ni o si ṣe ni Beteli, o 
rubọ si awọn ọmọ-—malu ti o ṣe: o si fi awọn 
alufa ibi giga Wọnni ti o ti ṣe si Beteli. 

330 si gun ori pẹpẹ na lọ ti o ti ṣe ni Beteli 
li ọjọ kẹdogun oṣu kẹjọ, li oṣu ti o rò li ọkàn 
ara rẹ̀; o si da àse silẹ fun awọn ọmọ Israeli; o 
si gun ori pẹpẹ na lọ, lati fi turari jona. 

l 3 1 SI kiyesi i, enia Ọlọrun kan lati Juda 
Wá si Beteli nipa òrọ Oluwa: Jero— 
boamu duro lẹba pẹpẹ lati fi turari jona. 

2O si kigbe si pẹpẹ na nipa òrọ Oluwa, o si 
wipe, Pẹpẹ! pẹpẹ! bayi li Oluwa wi, Kiyesi i, a 
o bi ọmọ kan ni ile Dafidi, Josiah li orukọ rẹ̀; 
lori rẹ ni yio si fi awọn alufa ibi giga Wọnni ti 
nfi turari jona lori rẹ rubọ, a o si sun egungun 
enia lori rẹ. 

3O si fun wọn li àmi kan li ọjọ kanna wipe, 
Eyi li àmi ti Oluwa ti ṣe; Kiyesi i, pẹpẹ na yio 
ya, eru ti mbẹ lori rẹ̀ yio si danu. 

40 si ṣe, nigbati Jeroboamu, ọba gbẹ ẹ̀rọ 
enia Ọlọrun, ti o ti kigbe si pẹpẹ na, o wipe, Ẹ 
mu u. Ọwé rẹ̀ ti o nà si i, si gbẹ, bẹni kò si le 
fa a pada sọdọ rẹ̀ mọ. 

5 Pẹpẹ na si ya, eru na si danù kuro ninu 
pẹpẹ na, gẹgẹ bi àmi ti enia Ọlọrun ti fi fun u 
nipa òrọ Oluwa. 

6 Ọba si dahùn, o si wi fun enia Ọlọrun na 
pe, Tù Oluwa Ọlọrun rẹ loju nisisiyi, ki o si 
gbadura fun mi, ki a ba le tun mu ọwọ mi bò 
sipo fun mi. Enia Ọlọrun na si tù Ọlọrun loju, 


I. AWỌNỌBA 12, 13 
a si tun mu ọwé ọba bò sipo fun u, o si dàbi o 
ti wà ri. 

7 Ọba si wi fun enia Ọlọrun na pe, Wá ba mi 
lọ ile, ki o si tù ara rẹ lara, emi o si ta ọ li ọrẹ. 

8 Enia Ọlọrun na si wi fun ọba pe, Bi iwọ o 
ba fun mi ni idaji ile rẹ, emi kì yio ba ọ lọ ile, 
emi kì yio si jẹ onjẹ, bẹni emi kì yio si mu omi 
nihin yi. 

8 Nitori bẹ̀ li a pa a laṣẹ fun mi nipa ẹrọ Olu-— 
Wa wipe, Máṣe jẹ onjẹ, má si ṣe mu omi, bẹni 
ki o má si ṣe pada li ọna kanna ti o ba wá. 

10 Bẹ li o si ba ọna miran lọ, kò si pada li 
òna na ti o gbà Wá si Beteli. 

ti Woli àgba kan si ngbe Beteli: ọmọ rẹ̀ de, 
o si rohin gbogbo iṣẹ ti enia Ọlọrun na ti ṣe li 
ọjọ na ni Beteli fun u: òrọ ti o sọ fun ọba 
nwọn si sọ fun baba wọn. 

12 Baba wọn si wi fun wọn pe, Ọna wo li o 
gbà? Nitori awọn ọmọ rẹ̀ ti ri ọna ti enia Ọlọ— 
run na gbà, ti o ti Juda wá. 

13O si wi fun awọn ọmọ rẹ̀ pe, Ẹ di kẹtẹ— 
kẹtẹ ni gari fun mi. Nwọn si di kẹtẹkẹtẹ ni 
gari fun u o si gùn u. 

140 si tẹ̀le enia Ọlọrun na lẹhín, o si ri i, o 
joko labẹ igi nla kan: o si wi fun u pe, Iwọ enia 
Ọlọrun na ti o ti Juda wá? On si wipe, Emi ni. 

15 O si wi fun u pe, Ba mi lọ ile, ki o si jẹ onjẹ. 

16On si wipe, Emi kò lẹ̀ pada lọ pẹlu rẹ, 
bẹ̀ni emi kò lẹ̀ ba ọ lọ: bẹni emi kì o jẹ onjẹ, 
emi kì o si mu omi pẹlu rẹ nihin yi. 

17 Nitori ti a sọ fun mi nipa ọrọ Oluwa pe, 
Iwọ kò gbọdọ jẹ onjẹ, iwọ kò si gbọdọ mu omi 
nibẹ, bẹni iwọ kò gbọdọ tun pada lọ nipa òna 
ti iwọ ba wá. 

18 O si wi fun u pe, Woli li emi pẹlu gẹgẹ bi 
iwọ; angeli si sọ fun mi nipa òrọ Oluwa wipe, 
Mu u ba ọ pada sinu ile rẹ, ki o le jẹ onjẹ kí o 
si le mu omi. Ṣugbọn o purọ fun u. 

18 Bẹ li o si ba a pada lọ, o si jẹ onjẹ ni ile rẹ̀, 
o si mu omi. 

200 si ṣe, bi nwọn ti joko ti tabili, li òrọ 
Oluwa tọ woli na wá ti o mu u padà bò: 

21 O si kigbe si enia Ọlọrun ti o ti Juda wá 
wipe, bayi li Oluwa wi: Niwọn bi iwọ ti ṣe 
aigbọran si ẹnu Oluwa, ti iwọ kò si pa aṣẹ na 
mọ ti Oluwa Ọlọrun rẹ pa fun ọ. 

22 Ṣugbọn iwọ pada, iwọ si ti jẹ onjẹ, iwọ si 
ti mu omi ni ibi ti Oluwa sọ fun ọ pe, Máṣe jẹ 
onjẹ, ki o má si ṣe mu omi; okú rẹ kì yio wá 
sinu iboji awọn baba rẹ. 

23 O si ṣe, lẹhin igbati o ti jẹ onjẹ, ati lẹhin 
igbati o ti mu, li o di kẹtẹkẹtẹ ni gari fun u, 
eyini ni, fun woli ti o ti mu pada bò. 


I. AWỌN ỌBA 13, 14 

24 Nigbati o si lọ tan, kiniun kan pade rẹ̀ li 
òna, o si pa a: a si gbe okú rẹ̀ sọ si oju òna, 
kẹtẹkẹtẹ si duro tì i, kiniun pẹlu duro tì okú na. 

25 Si kiyesi i, awọn enia nkọja, nwọn ri pe, 
a gbe okú na sọ si oju òna, kiniun na si duro tì 
okú na: nwọn si wá, nwọn si sọ ọ ni ilu ti woli 
àgba na ngbe. 

26 Nigbati woli ti o mu u lati òna pada bò 
gbẹ, o Wipe, Enia Ọlọrun na ni, ti o ṣòtẹ si 
Oluwa: nitorina li Oluwa fi i le kiniun lọwọ, ti 
o si fà a ya, ti o si pa a, gẹgẹ bi òrọ Oluwa, ti o ti 
sọ fun u. 

27 O si wi fun awọn ọmọ rẹ̀ pe, Ẹ di kẹtẹ— 
kẹtẹ ni gari fun mi. Nwọn si di i ni gari. 

28 O si lọ, o si ri, a gbé okú rẹ̀ sọ si oju òna, 
ati kẹtẹkẹtẹ, ati kiníun duro ti okú na, kiniun 
kò jẹ okú na, bẹni kò fà kẹtẹkẹtẹ na ya. 

28 Woli na mu okú enia Ọlọrun na, o si gbé 
e lori kẹtẹkẹtẹ na, o si mu u pada bò: woli 
àgba na si Wá si ilu, lati ṣọfọ, ati lati sin i. 

30 si tẹ okú rẹ̀ sinu iboji ara rẹ̀: nwọn si 
sòfọ lori rẹ̀, pe: O ṣe, arakunrin mi! 

310 si ṣe, lẹhin igbati o ti sinkú rẹ̀ tan, o si 
sọ fun awọn ọmọ rẹ̀ wipe, Nigbati mo ba kú, 
nigbana ni ki ẹ sinkú mi ni iboji ninu eyiti a 
sin enia Ọlọrun; ẹ tẹ egungun mi lẹba egun— 
gun rẹ̀: 

32 Nitori ni ṣiṣẹ, òrọ ti o kigbe nipa ẹ̀rọ 
Oluwa si pẹpẹ na ni Beteli, ati si gbogbo ile 
ibi giga ti mbẹ ni gbogbo ilu Samaria, yio ṣẹ 
dandan. 

33 Lẹhin nkan yi, Jeroboamu kò pada kuro 
ninu ọna ibi rẹ̀, ṣugbọn o tun mu ninu awọn 
enia ṣe alufa ibi giga wọnni: ẹnikẹni ti o ba fẹ, 
a yà a sọtò on a si di alufa ibi giga wọnni. 

34 Nkan yi si di ẹ̀ṣẹ ile Jeroboamu, ani lati 
ke e kuro, ati lati pa a run kuro lori ilẹ. 

l 4 1 Li àkoko na, Abijah ọmọ Jeroboamu 
ṣàisan. 

2 Jeroboamu si wi fun aya rẹ̀ pe, Dide, emi 
bẹ̀ ọ, si pa ara rẹ dà, ki a má ba le mò ọ li aya 
Jeroboamu; ki o si lọ si Ṣilo: kiyesi i, nibẹ li 
Ahijah, woli wà, ti o sọ fun mi pe, emi o jọba 
lori enia yi. 

3Ki o si mu ìṣu àkara mẹwa li ọwò rẹ, ati 
akara wẹwẹ, ati igo oyin, ki o si lọ sọdọ rẹ̀: on 
o si wi fun ọ bi yio ti ri fun ọmọde na. 

4 Aya Jeroboamu si ṣe bẹ, o si dide, o si lọ si 
Ṣilo, o si wá si ile Ahijah. Ṣugbọn Ahijah kò 
riran; nitoriti oju rẹ̀ fẹ nitori ogbô rẹ̀. 

5 Oluwa si wi fun Ahijah, pe, Kiyesi i, aya 
Jeroboamu mbò wá bẹ̀re ohun kan lọwọ rẹ 


282 


niti ọmọ rẹ̀: nitori ti o ṣàisan: bayi bayi ni ki 
iwọ ki o wi fun u: yio si ṣe, nigbati o ba wọle, 
yio ṣe ara rẹ̀ bi ẹlomiran. 

6 Bẹ li o si ri, nigbati Ahijah gbọ iròô ẹsẹ rẹ̀, 
bi o ti mbò wá li ẹnu òna, on si wipe, Wọle 
Wá, iwọ, aya Jeroboamu, éṣe ti iwọ fi ṣe ara rẹ 
bi ẹlomiran? nitori iṣẹ wuwo li a fi rán mi si ọ. 

7 Lọ, sọ fun Jeroboamu, pe, Bayi li Oluwa 
Ọlọrun Israeli wi, Nitori bi mo ti gbé ọ ga lati 
inu awọn enia, ti mo si fi ọ jẹ olori Israeli 
enia mi. 

8 Ti mo si fà ijọba ya kuro ni ile Dafidi, mo 
si fi i fun ọ: sibẹ iwọ kò ri bi Dafidi iranṣẹ mi, 
ẹniti o pa ofin mi mọ, ti o si tò mi lẹhin 
tọkàntọkàn rẹ̀, lati ṣe kiki eyi ti o tọ li oju mi: 

8 Ṣugbọn iwọ ti ṣe buburu jù gbogbo awọn 
ti o ti wà ṣaju rẹ: nitori iwọ ti lọ, iwọ si ti ṣe 
awọn ọlọrun miran, ati ere didà, lati ru ibinu 
mi, ti iwọ si ti gbé mi sọ si ẹhin rẹ: 

10 Nitorina, kiyesi i, emi o mu ibi wá si ile 
Jeroboamu, emi o ke gbogbo ọdọmọkunrin 
kuro lọdọ Jeroboamu, ati ọmọ—ọdọ ati omnira 
ni Israeli, emi o si mu awọn ti o kù ni ile Je— 
Toboamu kuro, gẹgẹ bi enia ti ikò igbẹ kuro, 
titi gbogbo rẹ̀ yio fi tan. 

ti Ẹni Jeroboamu ti o ba kú ni ilu li awọn 
ajá yio jẹ: ati ẹniti o ba kú ni igbẹ li awọn ẹiyẹ 
oju—ọrun yio jẹ: nitori Oluwa ti sọ ọ. 

12 Nitorina, iwọ dide, lọ si ile rẹ: nigbati ẹsẹ 
rẹ ba si wò ilu, ọmọ na yio kú. 

13 Gbogbo Israeli yio si ṣòfọ rẹ̀, nwọn o si 
sin i; nitori kiki on nikan li ẹniti yio wá si 
isa-okú ninu ẹniti iṣe ti Jeroboamu, nitori 
lọdọ rẹ̀ li a ri ohun rere diẹ sipa Oluwa, Ọlọ— 
run Israeli, ni ile Jeroboamu. 

14 Oluwa yio si gbé ọba kan dide lori Israeli, 
ti yio ke ile Jeroboamu kuro li ọjọ na: ṣugbọn 
kini? ani nisisiyi! 

15 Nitoriti Oluwa yio kọlu Israeli bi a ti imì 
iye ninu omi, yio si fa Israeli tu kuro ni ilẹ 
rere yi, ti o ti fi fun awọn baba wọn, yio si fẹn 
Wọn ka kọja odò na, nitoriti nwọn ṣe ere oriṣa 
wọn, nwọn si nru ibinu Oluwa. 

16 Yio si kò Israeli silẹ nitori ẹ̀ṣẹ Jeroboamu, 
ẹniti o ṣẹ̀, ti o si mu Israeli dẹṣẹ. 

17 Aya Jeroboamu si dide, o si lọ, o si de 
Tira: nigbati o si wò iloro ile, ọmọde na si kú; 

18 Nwọn si sin i; gbogbo Israeli si sòfọ rẹ̀, 
gẹgẹ bi òrọ Oluwa, ti o sọ nipa ọwọ iranṣẹ rẹ̀, 
Ahijah woli. 

18 Ati iyokù iṣe Jeroboamu, bi o ti jagun, ati 
bi o ti jọba, kiyesi i, a kọ wọn sinu iwe òrọ ọjọ 
awọn ọba Israeli. 


283 


20 Awọn ọjọ ti Jeroboamu jọba jẹ ọdun me— 
jilelogun, o si sùn pẹlu awọn baba rẹ̀. Nadabu 
ọmọ rẹ̀ si jọba ni ipò rẹ̀. 

21 Rehoboamu, ọmọ Solomoni, si jọba ni 
Juda: Rehoboamu jẹ ẹni ọdun mọkanlelogun 
nigbati o bẹ̀rẹ si ijọba, o si jọba li ọdun mọkan— 
lelogun ni Jerusalemu, ilu ti Oluwa ti yàn ninu 
gbogbo ẹya Israeli, lati fi orukọ rẹ̀ sibẹ. Orukọ 
iya rẹ̀ si ni Naama, ara Ammoni. 

22 Juda si ṣe buburu niwaju Oluwa, nwọn si 
fi ẹ̀ṣẹ wọn mu u jowu jù gbogbo eyiti baba 
wọn ti ṣe, ti nwọn si ti dá. 

23 Nitori awọn pẹlu ké ibi giga fun ara wọn, 
ati ere, ati igbo—oriṣa lori gbogbo oke giga, ati 
labẹ gbogbo igi tutu. 

24 Awọn ti nhùwa panṣaga mbẹ ni ilẹ na: 
nwọn si ṣe gẹgẹ bi gbogbo ohun irira awọn 
orilẹ—ẹ̀de ti Oluwa lé jade kuro niwaju awọn 
ọmọ Israeli. 

280 si ṣe li ọdun karun Rehoboamu ọba, 
Ṣiṣaki, ọba Egipti goke wá si Jerusalemu: 

260 si kòô iṣura ile Oluwa lọ, ati iṣura ile 
ọba; ani gbogbo rẹ̀ li o kò lọ: o si kú gbogbo 
asà wura ti Solomoni ti ṣe lọ. 

27 Rehoboamu ọba si ṣe asà idẹ ni ipò wọn, 
o si fi wọn si ọwọ olori awọn oluṣọ ti nṣọ ilẹ— 
kun ile ọba. 

28 Bẹli o si ri, nigbati ọba ba nlọ si ile Olu— 
wa, nwọn a rù wọn, nwọn a si mu Wọn pada 
sinu yara oluṣọ. 

28 Iyokù iṣe Rehoboamu, ati gbogbo ohun ti 
o ṣe, a kò ha kọ wọn sinu iwe ẹ̀rọ ọjọ awọn 
ọba Juda? 

30 Ogun si wà lárin Rehoboamu ati Jero— 
boamu li ọjọ wọn gbogbo. 

31 Rehoboamu si sùn pẹlu awọn baba rẹ̀, a 
si sin i pẹlu awọn baba rẹ̀ ni ilu Dafidi. Orukọ 
iya rẹ̀ si ni Naama, ara Ammoni. Abijah, ọmọ 


rẹ̀ si jọba ni ipò rẹ̀. 
l 5 1 NJẸ li ọdun kejidilogun Jeroboamu 
ọba, ọmọ Nebati, Abijah jọba lori Juda. 

2 Ọdun mẹta li o jọba ni Jerusalemu: orukọ 
iya rẹ̀ si ni Maaka, ọmọbinrin Abiṣalomu. 

30 si rin ninu gbogbo ẹ̀ṣẹ baba rẹ̀, ti o ti dá 
niwaju rẹ̀: ọkàn rẹ̀ kò si pé pẹlu Oluwa Ọlọ— 
run rẹ̀ gẹgẹ bi ọkàn Dafidi baba rẹ̀. 

4 Ṣugbọn nitori Dafidi li Oluwa Ọlọrun rẹ̀ 
fun u ni imọlẹ kan ni Jerusalemu, lati gbé 
ọmọ rẹ̀ rò lẹhin rẹ̀, ati lati fi idi Jerusalemu 
mulẹ: 

5 Nitori Dafidi ṣe eyi ti o tọ li oju Oluwa, kò 
si yipada kuro ninu gbogbo eyiti o paṣẹ fun u 


I. AWỌNỌBA 14, 15 
li ọjọ aiye rẹ̀ gbogbo, bikoṣe ni kiki òran 
Uriah, ara Hitti. 

6 Ogun si wà lárin Rehoboamu ati Jeroboa— 
mu li ọjọ aiye rẹ̀ gbogbo. 

7 Njẹ iyokù iṣe Abijah ati gbogbo eyiti o ṣe, 
a kò ha kọ wọn sinu iwe ẹrọ ọjọ awọn ọba 
Juda? Ogun si wà larin Abijah ati Jeroboamu. 

8 Abijah si sùn pẹlu awọn baba rẹ̀; nwọn si 
sin i ní ilu Dafidi: Asa, ọmọ rẹ̀, si jọba ni ipò rẹ̀. 

98 Ati li ogun ọdun Jeroboamu ọba Israeli, ni 
Asa jọba lori Juda. 

lỌdun - mọkanlelogoji li o jọba ni 
Jerusalemu, orukọ iya nla rẹ̀ si ni Maaka, 
ọmọbinrin Abiṣalomu. 

11 Asa si ṣe eyiti o tọ loju Oluwa, bi Dafidi 
baba rẹ̀. 

120O si mu awọn ti nṣe panṣaga kuro ni ilẹ 
na, o si kú gbogbo ere ti awọn baba rẹ̀ ti ṣe 
kuro. 


13 Ati Maaka iya rẹ̀ papa, li o si mu kuro lati 
ma ṣe ayaba, nitori ti o yá ere kan fun oriṣa rẹ̀; 
Asa si ke ere na kuro; o si daná sun u nibi odò 
Kidroni. 

14 Ṣugbọn ibi giga wọnnì ni a kò mu kuro; 
sibẹ ọkàn Asa pé pẹlu Oluwa li ọjọ aiye rẹ̀ 
gbogbo. 

150 si mu ohun—mimọ wọnnì ti baba rẹ̀, 
ati ohun—mimQ wọnnì ti on tikararẹ̀ wọ ile 
Oluwa, fadaka ati wura, ati ohun—elo wọnnì, 

16 Ogun si Wà larin Asa ati Baaṣa, ọba 
Israeli ni gbogbo ọjọ wọn. 

17 Baaṣa, ọba Israeli, si goke lọ si Juda, o si 
kẹ̀ Rama, nitori ki o má le jẹ ki ẹnikẹni ki o 
jade tabi ki o wọle tọ Asa ọba lọ. 

18 Nigbana ni Asa mu gbogbo fadaka, ati 
Wura ti o kù ninu iṣura ile Oluwa, ati iṣura ile 
ọba, o si fi wọn si ọwọ awọn iranṣẹ rẹ̀: Asa ọba 
si rán wọn si ọdọ Benhadadi, ọmọ Tabrimoni, 
ọmọ Hesioni, ọba Siria, ti o ngbe Damasku, 
wipe, 

19 Jẹ ki majẹmu ki o wà larin emi ati iwọ, 
larin baba mi ati baba rẹ, kiye si i, emi ran ọrẹ 
fadaka ati wura si ọ; Wá, ki o si dà majẹmu rẹ 
pẹlu Baaṣa, ọba Israeli, ki o le lọ kuro lọdọ mi. 

20 Bẹni Benhadadi fi eti si ti Asa ọba, o si 
rán awọn alagbara olori—ogun ti o ni, si ilu 
Israeli wọnnì, o si kọlu Ijoni, ati Dani ati 
Abel—bet—maaka, ati gbogbo Kenneroti pẹlu 
gbogbo ilẹ Naftali. 

21 O si ṣe, nigbati Baaṣa gb, o si ṣiwọ ati kẹ 
Rama, o si ngbe Tirsa. 

22 Nigbana ni Asa ọba kede ká gbogbo Juda, 
kò da ẹnikan si: nwọn si kò okuta Rama kuro, 


I. AWỌNỌBA 15, 16 
ati igi rẹ̀, ti Baaṣa fi kọle: Asa ọba si fi wọn kẹ 
Geba ti Benjamini, ati Mispa. 

23 Iyokii gbogbo iṣe Asa, ati gbogbo agbara rẹ̀ 
ati gbogbo ohun ti o ṣe, ati ilu wọnnì ti o kẹ̀, a 
kò ha kọ wọn sinu iwe òrọ ọjọ awọn ọba Juda? 
Ṣugbọn li akoko ogbé rẹ̀, àrun ṣe e li ẹsẹ rẹ̀. 

24 Asa si sùn pẹlu awọn baba rẹ̀, a si sin i 
pẹlu awọn baba rẹ̀ ni ilu Dafidi baba rẹ̀. 
Jehoṣafati, ọmọ rẹ̀, si jọba ni ipò rẹ̀. 

25 Nadabu ọmọ Jeroboamu si bẹ̀rẹ si ijọba 
lori Israeli li ọdun keji Asa, ọba Juda, o si jọba 
lori Israeli li ọdun meji. 

260 si ṣe buburu niwaju Oluwa, o si rìn li 
ọna baba rẹ̀, ati ninu ẹ̀ṣẹ rẹ̀ eyiti o mu Israeli ṣẹ̀. 

27 Baaṣa ọmọ Ahijjah ti ile Issakari, si dìtẹ si 
i; Baaṣa kọlu u ni Gibbetoni ti awọn ara Fi— 
listia: nitori Nadabu ati gbogbo Israeli dô ti 
Gibbetoni. 

28 Ani li ọdun kẹta ti Asa ọba Juda, ni Baaṣa 
pa a, o si jọba ni ipò rẹ̀. 

280 si ṣe, nigbati o jọba, o kọlu gbogbo ile 
Jeroboamu; kò kù fun Jeroboamu ẹniti nmí, 
titi o fi run u, gẹgẹ bi ọrọ Ọluwa, ti o sọ nipa 
ỌWỌ iranṣẹ rẹ̀, Ahijah ara Ṣilo: 

30 Nitori ẹ̀ṣẹ Jeroboamu ti o ṣẹ̀, ti o si mu ki 
Israeli ṣẹ̀, nipa imunibinu rẹ̀, eyiti o fi mu ki 
Oluwa Ọlọrun Israeli ki o binu. 

31 Ati iyokii iṣe Nadabu, ati gbogbo ohun ti 
o ṣe, a kò ha kọ wọn sinu iwe ẹ̀rọ ọjọ awọn 
ọba Israeli. 

32 Ogun si wà, lárin Asa ati Baaṣa ọba Isra— 
eli ni gbogbo ọjọ wọn. 

33Ti ọdun kẹta Asa, ọba Juda, ni Baaṣa, 
ọmọ Ahijah bẹ̀rẹ si ijọba lori gbogbo Israeli ni 
Tirsa, li ọdun mẹrinlelogun. 

34 O si ṣe buburu niwaju Oluwa, o si rìn li 
òna Jeroboamu, ati ninu ẹ̀ṣẹ rẹ̀, eyiti o mu 


Israeli ṣẹ̀. 
l Ô 10 si ṣe, ẹrọ Oluwa tọ Jehu, ọmọ 
Hanani wá, si Baaṣa wipe, 

2 Bi o ti ṣepe mo gbé ọ ga lati inu ekuru wá, 
ti mo si ṣe ọ li olori Israeli, enia mi; iwọ si rìn 
li ẹna Jeroboamu, iwọ si ti mu ki Israeli enia 
mi ki o ṣẹ̀, lati fi ẹ̀ṣẹ wọn mu mi binu; 

3 Kiyesi i, emi o mu iran Baaṣa, ati iran ile 
rẹ̀ kuro; emi o si ṣe ile rẹ̀ bi ile Jeroboamu, 
ọmọ Nebati. 

4Ẹni Baaṣa ti o ba kú ni ilu li awọn ajá yio jẹ; 
ati ẹni rẹ̀ ti o kú ni oko li ẹiyẹ oju—ọrun o jẹ. 

5 Ati iyokù: iṣe Baaṣa, ati ohun ti o ṣe, ati 
agbara rẹ̀, a kò ha kọ wọn sinu iwe ẹ̀rọ ọjọ 
awọn ọba Israeli. 


284 


6 Baaṣa si sun pẹlu awọn baba rẹ̀, a si sin i 
ni Tirsa: Ela, ọmọ rẹ̀, si jọba ni ipò rẹ̀. 

7 Ati pẹlu nipa ọwọ Jehu woli, ọmọ Hanani, 
li ọrọ Oluwa de si Baaṣa, ati si ile rẹ̀, ani nitori 
gbogbo ibi ti o ṣe niwaju Oluwa, ni fifi iṣẹ ọw 
rẹ̀ mu u binu, ati wiwà bi ile Jeroboamu, ati ni— 
tori ti o pa a. 

8Ti ọdun kẹrindilọgbọn Asa, ọba Juda, ni 
Ela, ọmọ Baaṣa, bẹ̀rẹ si ijọba lori Israeli ni 
Tirsa li ọdun meji. 

9 Ati iranṣẹ rẹ̀ Simri, olori idaji kẹkẹ̀ rẹ̀, dìtẹ 
rẹ̀, nigbati o ti wà ni Tirsa, o si mu amupara ni 
ile Arsa, iriju ile rẹ̀ ni Tirsa. 

10 Sirnri si wọle o si kọlù u, o si pa a, li ọdun 
kẹtadilọgbọn Asa, ọba Juda, o si jọba ni ipò rẹ̀. 

ti O si ṣe, nigbati o bẹ̀rẹ si ijọba, bi o ti joko 
li ori itẹ rẹ̀, o lù gbogbo ile Baaṣa pa: kò kú 
ọmọde ọkunrin kan silẹ, ati awọn ibatan rẹ̀ ati 
awọn ọrẹ rẹ̀. 

12 Bayi ni Simri pa gbogbo ile Baaṣa run, 
gẹgẹ bi ẹrọ Oluwa, ti o sọ si Baaṣa nipa ỌWỌ 
Jehu woli, 

13 Nitori gbogbo ẹ̀ṣẹ Baaṣa, ati Ela, ọmọ rẹ̀, 
nipa eyiti nwọn ṣẹ̀, ati nipa eyiti nwọn mu 
Israeli ṣẹ̀, ni fifi ohun—asán wọn wọnnì mu ki 
Oluwa, Ọlọrun Israeli binu. 

14 Ati iyokù iṣe Ela, ati gbogbo ohun ti o ṣe, 
a kò ha kọ wọn sinu iwe ẹrọ ọjọ awọn ọba 
Israeli? 

151i ọdun kẹtadilọgbọn Asa, ọba Juda, ni 
Simri jọba ijọ meje ni Tirsa. Awọn enia si do tì 
Gibbetoni, ti awọn ara Filistia. 

16 Awọn enia ti o dotì gbé wipe, Simri ditẹ̀ 
o si ti pa ọba pẹlu: nitorina gbogbo Israeli fi 
Onri, olori ogun, jẹ ọba lori Israeli li ọjọ na ni 
ibudo. 

17 Omri si goke lati Gibbetoni lọ, ati gbogbo 
Israeli pẹlu rẹ̀, nwọn si do ti Tirsa. 

18 O si ṣe, nigbati Simri mò pe a gba ilu, o 
Wọ inu afin ile ọba lọ, o si tẹ iná bọ ile ọba lori 
ara rẹ̀, o si kú. 

18 Nitori ẹ̀ṣẹ rẹ̀ wọnni ti o da, ni ṣiṣe bubu— 
ru niwaju Oluwa, ni ririn li ọna Jeroboamu ati 
ninu ẹ̀ṣẹ rẹ̀ ti o da, lati mu ki Israeli ki o ṣẹ̀. 

20 Ati iyokii iṣe Simri, ati ọtẹ rẹ̀ ti o dì, a kò 
ha kọ wọn sinu iwe Ọrọ ọjọ awọn ọba Israeli? 

21 Nigbana li awọn enia Israeli da meji; apa— 
kan awọn enia ntò Tibni, ọmọ Ginati lehin, lati 
fi i jọba, apakan si ntọ Omri lẹhin. 

22 Ṣugbọn awọn enia ti ntò Omri lẹhin bori 
awọn ti ntò Tibni, ọmọ Ginati lẹhin: bẹni Tibni 
kú, Omri si jọba. 

23 li ọdun kọkanlelọgbọn Asa, ọba Juda, ni 


285 


Omri bẹ̀rẹ si ijọba lori Israeli fun ọdun mejila: 
ọdun mẹfa li o jọba ni Tirsa. 

24 O si rà oke Samaria lọwọ Semeri ni ta— 
lenti meji fadaka, o si tẹdo lori oke na, o si pe 
orukọ ilu na ti o tẹ̀do ni Samaria nipa orukọ 
Semeri, oluwa oke Samaria. 

25 Ṣugbọn Omri ṣe buburu li oju Oluwa, o 
si ṣe buburu jù gbogbo awọn ti o wà ṣaju rẹ̀. 

26 Nitori ti o rìn ni gbogbo òna Jeroboamu, 
ọmọ Nebati, ati ninu ẹ̀ṣẹ rẹ̀, eyiti o mu Israeli 
ṣẹ̀, lati fi ohun—asán wọn wọnni mu Oluwa, 
Ọlọrun Israeli binu. 

27 Ati iyokù iṣe Omri ti o ṣe, ati agbara rẹ̀ ti 
o fi hàn, a kò ha kọ wọn sinu iwe òrọ ọjọ 
awọn ọba Israeli? 

28 Omri si sin pẹlu awọn baba rẹ̀, a si sin i 
ni Samaria: Ahabu ọmọ rẹ̀ si jọba ni ipò rẹ̀. 

29 Ati li ọdun kejidilogoji Asa, ọba Juda, ni 
Ahabu, ọmọ Omri, bẹ̀rẹ si jọba lori Israeli: 
Ahabu, ọmọ Omri, si jọba lori Israeli ni Sa— 
maria li ọdun mejilelogun, 

30 Ahabu, ọmọ Omri, si ṣe buburu li oju 
Oluwa jù gbogbo awọn ti o wà ṣaju rẹ̀ lọ. 

31O si ṣe, bi ẹnipe o ṣe ohun kekere fun u 
lati ma rìn ninu ẹ̀ṣẹ Jeroboamu, ọmọ Nebati, 
o si mu Jesebeli, ọmọbinrin Etbaali, ọba awọn 
ara Sidoni li aya, o si lọ, o si sin Baali, o si bọ ọ, 

32 O si tẹ pẹpẹ kan fun Baali ninu ile Baali, 
ti o kẹ ni Samaria. 

33 Ahabu si ṣe ere oriṣa kan; Ahabu si ṣe jù 
gbogbo awọn ọba Israeli lọ, ti o wà ṣaju rẹ̀, lati 
mu ki Oluwa Ọlọrun Israeli binu. 

34Ti ọjọ rẹ̀ ni Hieli, ara Beteli, kẹ Jeriko: o fi 
ipilẹ rẹ̀ le ilẹ ni Abiramu, akọbi rẹ̀, o si gbé awọn 
ilẹkun ibode rẹ̀ kẹ ni Segubu abikẹhin rẹ̀, gẹgẹ 
bi òrọ Oluwa, ti o ti ipa Joṣua, ọmọ Nuni sọ. 


l 7 tELUAH ara Tiṣbi, lati inu awọn 
olugbe Gileadi, wi fun Ahabu pe, Bi 

Oluwa Ọlọrun ti wà, niwaju ẹniti emi duro, 
kì yio si ìri tabi òjo li ọdun wọnyi, ṣugbọn 
gẹgẹ bi ẹrọ mi. 

2 Ọrọ Oluwa si tò ọ wá wipe: 

3Kuro nihin, ki o si kọju siha ila—orun, ki o 
si fi ara rẹ pamọ nibi odò Keriti, ti mbẹ niwaju 
Jordani. 

4 Yio si ṣe, iwọ o mu ninu odò na; mo si ti 
paṣẹ fun awọn ẹiyẹ iwò lati ma bọ ọ nibẹ. 

SO si lọ, o si ṣe gẹgẹ bi òrọ Oluwa: o si lọ, o 
si ngbe ẹ̀ba odò Keriti, ti mbẹ niwaju Jordani. 

6 Awọn ẹiyẹ iwò si mu akara pẹlu ẹran fun 
u Wá li owurọ, ati akara ati ẹran li alẹ: on si 
mu ninu odò na. 


I. AWỌNOBA 16, 17 
7 O si ṣe lẹhin ọjọ wọnni, odò na si gbẹ, ni— 
toriti kò si òjo ni ilẹ na. 

6 Ọrọ Oluwa tò ọ wá wipe, 

9 Dide, lọ si Sarefati ti Sidoni, ki o si ma gbe 
ibẹ: kiyesi i, emi ti paṣẹ fun obinrin opô kan 
nibẹ lati ma bọ ọ. 

10 On si dide, o si lọ si Sarefati. Nigbati o si 
de ibode ilu na, kiyesi i, obinrin opô kan nṣa igi 
jọ nibẹ: o si ke si i, o si wipe, J9, bu omi diẹ fun 
mì wá ninu ohun-elo, ki emi ki o le mu. 

ti Bi o si ti nlọ bú u wá, o ke si i, o si wipe, 
JỌ, mu okele onjẹ diẹ fun mi wá lọwọ rẹ. 

12On si wipe, Bi Oluwa Ọlọrun rẹ ti wà, 
emi kò ni àkara, ṣugbọn ikunwọ iyẹfun ninu 
ìkoko, ati ororo diẹ ninu kòlobo: si kiyesi i, 
emi nṣa igi meji jọ, ki emi ki o le wọle lọ, ki 
emi ki o si peṣe rẹ̀ fun mi, ati fun ọmọ mi, ki 
awa le jẹ ẹ, ki a si kú. 

13 Elijah si wi fun u pe, Má bẹ̀ru; lọ, ki o si 
ṣe gẹgẹ bi o ti wi; ṣugbọn ki o tẹ̀tekọ ṣe àkara 
kekere kan fun mi ninu rẹ̀ na, ki o si mu u fun 
mi wá, lẹhin na, ki o ṣe tirẹ ati ti ọmọ rẹ: 

14 Nitori bayi li Oluwa Ọlọrun Israeli wi: 
Ikoko iyẹfun na kì yio ṣòfo, bẹni kòlobo ororo 
na ki yio gbẹ, titi di ọjọ ti Oluwa yio rò òjo si 
ori ilẹ. 

15 O si lọ, o ṣe gẹgẹ bi òrọ Elijah: ati on ati 
obinrin na, ati ile rẹ̀ jẹ li ọjọ pupọ. 

16 Ikoko iyẹfun na kò ṣòfo, bẹni kôlobo 
ororo na kò gbẹ, gẹgẹ bi òrọ Oluwa, ti o ti ipa 
Elijah sọ. 

17 O si ṣe lẹhin nkan wọnyi, ni ọmọ obinrin 
na, iya ile na, ṣe aisàn; aisàn rẹ̀ na si le to bẹ, 
ti kò kù ẹmi ninu rẹ̀. 

18 On si wi fun Elijah pe, Kili o ṣe mi ṣe ọ, 
Iwọ enia Ọlọrun? iwọ ha tò mi wá lati mu ẹ̀ṣẹ 
mi wá si iranti, ati lati pa mi li ọmọ? 

19 On si wi fun u pe, Gbé ọmọ rẹ fun mi. 
Elijah si yọ ọ jade li aiya rẹ̀, o si gbé e lọ si 
iyara—òke ile nibiti on ngbe, o si tẹ̀ ẹ si ori 
akete tirẹ̀. 

20 O si kepe OLUWA, o si wipe, OLUWA Ọlọ— 
run mi, iwọ ha mu ibi wá ba opú na pẹlu lọdọ 
ẹniti emi nṣe atipo, ni pipa ọmọ rẹ̀? 

21 On si nà ara rẹ̀ lori ọmọde na li ẹrinmẹta, 
o si kepe Oluwa, o si wipe, Oluwa Ọlọrun mi, 
emi bẹ̀ ọ, jẹ ki ẹmi ọmọde yi ki o tun padà wá 
sinu rẹ̀. 

22 Oluwa si gbé oh(in Elijah; ẹmi ọmọde na 
si tun padà Wá sinu rẹ̀, o si sọji. 

23 Elijah si mu ọmọde na, o si mu u sokalẹ 
lati inu iyara—òke na wá sinu ile, o si fi i le iya 
rẹ̀ lọwọ: Elijah si wipe, Wò o, ọmọ rẹ yẹ̀. 


I. AWỌNỌBA 17, 18 
24 Obinrin na si wi fun Elijah pe, nisisiyi 
nipa eyi li emi mò pe, enia Ọlọrun ni iwọ iṣe, 
ati pe, òrọ Oluwa li ẹnu rẹ, otitọ ni. 
l 8 tO si ṣe, lẹhin ọjọ pupọ, ọrọ Oluwa 
tọ Elijah wá lọdun kẹta, wipe, Lọ, fi 
ara rẹ hàn Ahabu; emi o si rẹ òjo sori ilẹ. 

2 Elijah si lọ ifi ara rẹ̀ han Ahabu. Iyan nla si 
mu ni Samaria. 

3 Ahabu si pe Obadiah, ti iṣe olori ile rẹ̀. 
Njẹ Obadiah bẹ̀ru Oluwa gidigidi: 

40 si ṣe, nigbati Jesebeli ke awọn woli Olu— 
wa kuro, ni Obadiah mu ọgọrun woli, o si fi 
wọn pamọ li aradọta ni iho okuta; o si fi àkara 
pẹlu omi bẹ wọn. 

5 Ahabu si wi fun Obadiah pe, Rin ilẹ lọ, si 
orisun omi gbogbo, ati si odò gbogbo: bọya awa 
le ri koriko lati gbà awọn ẹṣin ati awọn ibáka 
là, ki a má ba ṣòfo awọn ẹranko patapata. 

6 Nwọn si pin ilẹ na larin ara wọn, lati là a 
ja: Ahabu gba òna kan lọ fun ara rẹ̀, Obadiah 
si gba òna miran lọ fun ara rẹ̀. 

7 Nigbati Obadiah si wà li òna, kiyesi i, Eli— 
jah pade rẹ̀: nigbati o mò ọ, o si doju rẹ̀ bolẹ, o 
si wipe, Ṣé iwọ oluwa mi Elijah nìyí? 

80 si da a lohùn pe, Emi ni: lọ, sọ fun olu-— 
wa rẹ pe, Wò o, Elijah mbẹ nihin. 

9 On si wipe, Ẹṣẹ kini mo ha dá, ti iwọ fẹ fi 
iranṣẹ rẹ le Ahabu lọwọ lati pa mi? 

10 Bi Oluwa Ọlọrun rẹ ti wà, kò si orilẹ— 
ẹ̀de tabi ijọba kan, nibiti oluwa mi kò ranṣẹ 
de lati wò ọ: nigbati nwọn ba si wipe, Kò si; 
on a mu ki ijọba tabi orilẹ—ẹ̀de na bura pe: 
awọn kò ri ọ. 

t1 Nisisiyi iwọ si wipe, Lọ, sọ fun oluwa rẹ 
pe, Wò o, Elijah mbẹ nihin; 

12 Yio si ṣe bi emi o ti lọ kuro li ọdọ rẹ, Ẹmi 
Oluwa yio si gbe ọ lọ si ibi ti emi kò mò; nigbati 
mo ba si de, ti mo si wi fun Ahabu, ti kò ba si 
ri ọ, on o pa mi: ṣugbọn emi, iranṣẹ rẹ, bẹ̀ru 
Oluwa lati igba ewe mi wá. 

13A kò ha sọ fun oluwa mi, ohun ti mo ṣe 
nigbati Jesebeli pa awọn woli Oluwa, bi mo ti 
pa ọgọrun enia mọ ninu awọn woli Oluwa li 
aradọta ninu ihò—okuta, ti mo si fi àkara pẹlu 
omi bẹ wọn? 

14 Nisisiyi, iwọ si wipe, Lọ sọ fun oluwa rẹ 
pe, Wò o, Elijah mbẹ nihin! on o si pa mi. 

15 Elijah si wipe, Bi Oluwa awọn ọmọ—ogun 
ti wà, niwaju ẹniti emi duro, nitôtọ, emi o fi 
ara mi han fun u loni yi. 

16 Bẹni Obadiah lọ lati pade Ahabu, o si sọ 
fun u: Ahabu si lọ lati pade Elijah. 


286 


17 O si ṣe, bi Ahabu ti ri Elijah, Ahabu si wi 
fun u pe, Iwọ li ẹniti nyọ Israeli li ẹnu! 

18 On sì dahùn pe, Emi kò yọ Israeli li ẹnu; 
bikoṣe iwọ ati ile baba rẹ, ninu eyiti ẹnyin ti kọ 
ofin Oluwa silẹ, ti iwọ si ti ntọ Baalimu lẹhin. 

18 Nitorina, ranṣẹ nisisiyi, ki o si kú gbogbo 
Israeli jọ sọdọ mi si oke Karmeli ati awọn woli 
Baali adọtalenirinwo, ati awọn woli ere—oriṣa 
irinwo, ti njẹun ni tabili Jesebeli. 

20 Bẹni Ahabu ranṣẹ si gbogbo awọn ọmọ 
Israeli, o si kú awọn woli jọ si oke Karmeli. 

21 Elijah si tọ gbogbo awọn enia na Wá, o si 
wipe, Yio ti pẹ to ti ẹnyin o ma ṣiyemeji? Bi 
Oluwa ba ni Ọlọrun, ẹ má tò ọ lẹhin: ṣugbọn 
bi Baali ba ni ẹ má tò ọ lẹhin! Awọn enia na 
kò si da a li ohùn ẹrọ kan. 

22 Elijah si wi fun awọn enia na pe, Emi, ani 
emi nikanṣoṣo li o kù ni woli Oluwa; ṣugbọn 
awọn woli Baali adọta—lenirinwo ọkunrin, 

23 Nitorina jẹ ki nwọn ki o fun wa li ẹgbọrọ 
akọ—malu meji; ki nwọn ki o si yàn ẹgbọrọ 
akọ—malu kan fun ara wọn, ki nwọn ki o si ke 
e, ki nwọn ki o si tò o si ori igi, ki nwọn ki o 
má ṣe fi iná si i: emi o si tun ẹgbọrọ akọ—malu 
keji ṣe, emi o si tò o sori igi, emi kì o si fi iná 
si i. 

24 Ki ẹ si kepe orukọ awọn ọlọrun nyin, 
emi o si kepẹ̀ orukọ Oluwa: Ọlọrun na ti o ba 
fi iná dahùn on na li Ọlọrun. Gbogbo awọn 
enia na si dahùn, nwọn si wipe, O wi i re. 

25 Elijah si wi fun awọn woli Baali pe, Ẹ yàn 
ẹgbọrọ akọ—malu kan fun ara nyin, ki ẹ si t- 
tekọ ṣe e: nitori ẹnyin pò: ki ẹ si kepe orukọ 
awọn ọlọrun nyin, ṣugbọn ẹ máṣe fi iná si i, 

26 Nwọn si mu ẹgbọrọ akọ—malu na ti a fi fun 
wọn, nwọn si ṣe e, nwọn si kepẹ̀ orukọ Baali 
lati owurọ titi di òsangangan Wipe, Baali! da wa 
lohùn. Ṣugbọn kò si ohùn, bẹni kò si idahùn. 
Nwọn si jô yi pẹpẹ na ka, eyiti nwọn tẹ̀. 

27 O si ṣe, li ẹsangangan ni Elijah fi wọn ṣe 
ẹlẹya o si wipe, Ẹ kigbe lohùn rara, ọlọrun sa 
li on; bọya o nṣe àṣaro, tabi on nlepa, tabi o re 
àjo, bọya o sùn, o yẹ ki a ji i. 

28 Nwọn si kigbe lohùn rara, nwọn si fi ọbẹ 
ati ẹkọ ya ara wọn gẹgẹ bi iṣe wọn, titi ẹ̀jẹ fi 
tu jade li ara wọn. 

28 O si ṣe, nigbati ọjọ kan atarí, nwọn si nfi 
were sọtẹlẹ titi di akoko irubọ aṣalẹ, kò si 
ohùn, bẹni kò si idahùn, tabi ẹniti o kà a si. 

30 Njẹ Elijah wi fun gbogbo awọn enia na 
pe, Ẹ sunmọ mi. Gbogbo awọn enia na si 
sunmọ ọ. On si tun pẹpẹ Oluwa ti o ti wo 
lulẹ ṣe. 


2. 

31 Elijah si mu okuta mejila, gẹgẹ bi iye ẹ̀ya 
ọmọ Jakobu, ẹniti òrọ Oluwa tò wá, wipe, 
Israeli li orukọ rẹ yio ma jẹ: 

32 Okuta wọnyi li o fi tẹ pẹpẹ kan li orukọ 
Oluwa, o si wà kòtò yi pẹpẹ na ka, ti o le gba 
iwọn oṣùiwọn irugbin meji. 

330 si to igi na daradara, o si ke ẹgbọrọ 
akọ—malu na, o si tò o sori igi, o si wipe, fi omi 
kún ikoko mẹrin, ki ẹ si tú u sori ẹbọ sisun ati 
sori igi na. 

34 O si wipe, Ṣe e nigba keji. Nwọn si ṣe e 
nigba keji. O si wipe, Ṣe e nigba kẹta. Nwọn 
si ṣe e nigba kẹta. 

35 Omi na si ṣàn yi pẹpẹ na ka, o si fi omi 
kún kòtò na pẹlu. 

36 O si ṣe, ni irubọ aṣalẹ, ni Elijah woli sun— 
mọ tòsi, o si wipe, Oluwa Ọlọrun Abrahamu, 
Isaaki, ati Israeli, jẹ ki o di mimò loni pe, iwọ li 
Ọlọrun ni Israeli, emi si ni iranṣẹ rẹ, ati pe mo 
ṣe gbogbo nkan wọnyi nipa òrọ rẹ. 

37 Gbẹ ti emi, Oluwa, gb6 ti emi, ki awọn 
enia yi ki o le mò pe, Iwọ Oluwa li Ọlọrun, ati 
pe, Iwọ tún yi ọkàn wọn pada. 

38 Nigbana ni iná Oluwa bẹ̀ silẹ, o si sun 
ẹbọsisun na ati igi, ati okuta wọnnì, ati erupẹ 
o si lá omi ti mbẹ ninu yàra na. 

38 Nigbati gbogbo awọn enia ri i, nwọn da 
oju wọn bolẹ: nwọn si wipe, Oluwa, on li 
Ọlọrun; Oluwa, on li Ọlọrun! 

40 Elijah si wi fun wọn pe, Ẹ mu awọn woli 
Baali; máṣe jẹ ki ọkan ninu wọn ki o salà. 
Nwọn si mu wọn: Elijah si mu wọn sọkalẹ si 
odò Kiṣoni, o si pa wọn nibẹ. 

41 Elijah si wi fun Ahabu pe, Goke lọ, jẹ, ki 
o si mu; nitori irôé òpọlọpọ òjo mbẹ. 

42 Bẹni Ahabu goke lọ lati jẹ ati lati mu. 
Elijah si gun ori oke Karmeli lọ; o si tẹriba o si 
fi oju rẹ̀ si agbedemeji €kun rẹ̀, 

430 si wi fun ọmọ—ọdọ rẹ̀ pe, Goke lọ ni— 
sisiyi, ki o si wò iha okun. On si goke lọ, o si 
Wò, o si wipe, Kò si nkan. O si wipe, Tun lọ 
nigba meje. 

AA O si ṣe, ni igba keje, o si wipe, Kiyesi i, 
awọsanmọ kekere kan dide lati inu okun, gẹgẹ 
bi ọwọ enia. On si wipe, Goke lọ, wi fun Aha— 
bu pe, Di kẹké rẹ, ki o si sọkalẹ, ki òjo ki o má 
ba da ọ duro. 

450 si ṣe, nigba diẹ si i, ọrun si ṣu fun 
awọsanmọ on iji, òjo pupọ si rọ. Ahabu si gun 
kẹkẹ̀, o si lọ si Jesreeli. 

46 Ọwẹ Oluwa si mbẹ lara Elijah: o si di 
amure ẹ̀gbẹ rẹ̀, o si sare niwaju Ahabu titi de 
Jesreeli. 


19 


I. AWỌNỌBA 18, 19 
1AHABU si sọ ohun gbogbo, ti Elijah 
ti ṣe, fun Jesebeli, ati pẹlu bi o ti fi 
idà pa gbogbo awọn woli. 

2 Nigbana ni Jesebeli rán onṣẹ kan si Elijah, 
wipe, Bẹni ki awọn òriṣa ki o ṣe si mi ati jù bẹ 
lọ pẹlu, bi emi kò ba ṣe ẹmi rẹ dabi ọkan ninu 
wọn ni iwoyi ọla. 

3O si bẹ̀ru, o si dide, o si lọ fun ẹmi rẹ̀, o si 
de Beerṣeba ti Juda, o si fi ọmọ-ọdọ rẹ̀ silẹ 
nibẹ. 

4Ṣugbọn on tikararẹ̀ lọ ni irin ọjọ kan si 
aginju, o si Wá, o si joko labẹ igi juniperi kan, 
o si tọrọ fun ara rẹ̀ ki on ba le kú; o si wipe, O 
to; nisisiyi, Oluwa, gba ẹmi mi kuro nitori 
emi kò sàn jù awọn baba mi lọ! 

5 Bi o si ti dubulẹ ti o si sùn labẹ igi juniperi 
kan, si wò o, angeli fi ọwọ t6 ọ, o si wi fun u 
pe, Dide, jẹun. 

60 si wò, si kiyesi i, àkara ti a din lori ẹyin 
iná, ati orù—omi lẹba ori rẹ̀: o si jẹ, o si mu, o 
si tun dibulẹ. 

7 Angeli Oluwa si tun pada wá lẹrinkeji, o si 
fi ọwọ tẹ ọ, o si wipe, Dide, jẹun; nitoriti ọna 
na jìn fun ọ. 

BO si dide, o si jẹ, o mu, o si lọ li agbara onjẹ yi 
li ogoji ọsan ati ogoji oru si Horebu, oke Ọlọrun. 

S O si de ibẹ̀, si ibi ihò okuta, o si wọ sibẹ, 
si kiyesi i, ẹrọ Oluwa tò ọ wá, o si wi fun u pe, 
Kini iwọ nṣe nihinyi, Elijah? 

10 On si wipe, Ni jijowu emi ti njowu fun 
Oluwa Ọlọrun awọn ọmọ-—ogun:. nitoriti 
awọn ọmọ Israeli ti kò majẹmu rẹ silẹ, nwọn 
ti wò awọn pẹpẹ rẹ lulẹ, nwọn si ti fi idà pa 
awọn woli rẹ: ati emi, ani emi nikanṣoṣo li o 
kù, nwọn si nwá ẹmi mi lati gba a kuro. 

ttO si wipe, Jade lọ, ki o si duro lori oke 
niwaju Oluwa. Si kiyesi i, Oluwa kọja, ìji nla 
ati lile si fà awọn oke nla ya, o si f$ awọn apa— 
ta titu niwaju Oluwa; ṣugbọn Oluwa kò si 
ninu iji na: ati lẹhin iji na, isẹlẹ, ṣugbọn Olu— 
Wa kò si ninu isẹlẹ na. 

12 Ati lẹhin isẹlẹ na, iná; ṣugbọn Oluwa kò si 
ninu iná na, ati lẹhin iná na, ohùn kẹlẹ kekere. 

130 si ṣe, nigbati Elijah gbẹ, o si fi agbáda rẹ̀ 
bo oju rẹ̀, o si jade lọ, o duro li ẹnu iho okuta 
na. Si kiyesi i, ohùtn kan tò ọ wá wipe, Kini iwọ 
nṣe nihinyi Elijah? 

14On si wipe, Ni jijowu, emi ti njowu fun 
Oluwa Ọlọrun awọn ọmọ—ogun: nitoriti awọn 
ọmọ Israeli ti kò majẹmu rẹ silẹ, nwọn si ti Wô 
awọn pẹpẹ rẹ lulẹ, nwọn si ti fi idà pa awọn 
woli rẹ; ati emi, ani emi nikanṣoṣo li o kú; 
nwọn si nwá ẹmi mi lati gba a kuro. 


Ii. AWỌN ỌBA. 19, 20 


15 Oluwa si wi fun u pe, Lọ, pada li òna rẹ, 
kọja li aginju si Damasku: nigbati iwọ ba de 
ibẹ, ki o si fi ororo yan Hasaeli li ọba lori Siria. 

16 Ati Jehu, ọmọ Nimṣi ni iwọ o fi ororo yàn 
li ọba lori Israeli: ati Eliṣa, ọmọ Ṣafati, ara 
Abel—Mehola ni iwọ o fi ororo yan ni woli ni 
ìpò rẹ. 

17 Yio si ṣe, ẹniti o ba sala kuro lọwọ idà 
Hasaeli ni Jehu yio pa, ati ẹniti o ba sala kuro 
lọwọ idà Jehu ni Eliṣa yio pa. 

18 Ṣugbọn emi ti kù ẹdẹgbarin enia silẹ fun 
ara mi ni Israeli, gbogbo €kun ti kò tii kunlẹ 
fun Baali, ati gbogbo ẹnu ti kò iti fi ẹnu kò o li 
ẹnu. 

19 Bẹni o pada kuro nibẹ, o si ri Eliṣa, ọmọ 
Ṣafati o nfi àjaga malu mejila tulẹ niwaju rẹ̀, 
ati on na pẹlu ikejila: Elijah si kọja tò ọ lọ, o si 
da agbáda rẹ̀ bò o. 

20 O si fi awọn malu silẹ o si sare tò Elijah 
lẹhin o si wipe, Emi bẹ̀ ọ, jẹ ki emi lọ ifi ẹnu 
kò baba ati iya mi li ẹnu, nigbana ni emi o tò ọ 
lẹhin. O si wi fun u pe, Lọ, pada, nitori kini 
mo fi ṣe ọ? 

20 si pada lẹhin rẹ̀, o si mu àjaga malu 
kan, o si pa wọn, o si fi ohun—elo awọn malu 
na bò ẹran wọn, o si fi fun awọn enia, nwọn 
si jẹ. On si dide, o si tẹle Elijah lẹhin, o si ṣe 


iranṣẹ fun u. 

20 1BENHADADI, oba Siria si gbá gbogbo 
ogun rẹ̀ jọ: ọba mejilelọgbọn si mbẹ 

pẹlu rẹ̀ ati ẹṣin ati kẹkẹ̀: o si gokẹ̀ lọ, o si déti 

Samaria, o ba a jagun. 

20 si rán awọn onṣẹ sinu ilu, sọdọ Ahabu, 
ọba Ìsraeli, o si wi fun u pe, Bayi ni Benhada— 
di wi. 

3 Fadaka rẹ ati wura rẹ ti emi ni; awọn aya 
rẹ pẹlu ati awọn ọmọ rẹ, ani awọn ti o dara 
jùlọ, temi ni nwọn. 

4 Ọba Israeli si dahùn o si wipe, oluwa mi, 
ọba, gẹgẹ bi òrọ rẹ tirẹ li emi, ati ohun gbogbo 
ti mo ni. 

5 Awọn onṣẹ si tun padà wá, nwọn si wipe, 
Bayi ni Benhadadi sọ wipe, Mo tilẹ ranṣẹ si ọ 
wipe, Ki iwọ ki o fi fadaka rẹ ati wura rẹ, ati 
awọn aya rẹ, ati awọn ọmọ rẹ le mi lọwọ; 

6 Nigbati emi ba rán awọn iranṣẹ mi si ọ ni 
ìwòyi ọla, nigbana ni nwọn o wá ile rẹ wò, ati 
ile awọn iranṣẹ rẹ; yio si ṣe, ohunkohun ti o 
ba dara loju rẹ, on ni nwọn o fi si ọwọ wọn, 
nwọn o si mu u lọ. 

71Nigbana ni ọba Israeli pẹ̀ gbogbo awọn 
àgba ilu, o si wipe, Ẹ fiyẹ̀si i, emi bẹ̀ nyin, ki ẹ 


288 


si wò bi ọkunrin yi ti nfẹ ẹ̀fẹ: nitoriti o ranṣẹ 
si mi fun awọn aya mi, ati fun awọn ọmọ mi, 
ati fun fadaka mi, ati fun wura mi, emi kò si fi 
dù u. 

8 Ati gbogbo awọn àgba ati gbogbo awọn 
enia wi fun u pe, Máṣe fi eti si tirẹ̀, bẹni ki o 
máṣe gbà fun u. 

98 Nitorina li o sọ fun awọn onṣẹ Benhadadi 
pe, Wi fun oluwa mi ọba pe, ohun gbogbo ti 
iwọ ranṣẹ fun, sọdọ iranṣẹ rẹ latetekọṣe li emi 
o ṣe: ṣugbọn nkan yi li emi kò le ṣe. Awọn 
onṣẹ na pada lọ, nwọn si tun mu ẹ̀si fun u wá. 

10 Benhadadi si ranṣẹ si i, o si Wipe, Ki 
awọn oriṣa ki o ṣe bẹ̀ si mi, ati jù bẹ lọ pẹlu bi 
ekuru Samaria yio to fun ikunwọ fun gbogbo 
enia ti ntẹle mi. 

11 Ọba Israeli si dahùn, o si wipe, Wi fun u 
pe, Má jẹ ki ẹniti nhamọra, ki o halẹ bi ẹniti 
mmbé ọ silẹ, 

120 si ṣe, nigbati Benhadadi gbọ òrọ yi, bi 
o ti nmuti, on ati awọn ọba ninu agọ, li o sọ 
fun awọn iranṣẹ rẹ̀ pe, Ẹ tégun si ilu na. 

13 Si kiyesi i, woli kan tò Ahabu, ọba Israeli 
Wá, wipe, Bayi li Oluwa wi, Iwọ ri gbogbo 
òpọlọpọ yi? kiyesi i, emi o fi wọn le ọ lọwọ 
loni; iwọ o si mò pe, Emi li Oluwa. 

14 Ahabu wipe, Nipa tani? On si wipe, Bayi li 
Oluwa wi, Nipa awọn ipẹrẹ̀ awọn ijoye igberi— 
ko. Nigbana li o wipe, Tani yio wé ogun na? On 
si dahùn pe: Ìwọ. 

15 Nigbana li o kà awọn ipẹrẹ̀ awọn ijoye 
igberiko, nwọn si jẹ igba o le mejilelọgbọn: 
lẹhin wọn li o si kà gbogbo awọn enia, ani 
gbogbo awọn ọmọ Israeli jẹ ẹdẹgbarin. 

16 Nwọn si jade lọ li ọjọ—kanri. Ṣugbọn Ben— 
hadadi mu amupara ninu agọ, on, ati awọn 
ọba, awọn ọba mejilelọgbọn ti nràn a lọwọ. 

17 Awọn ipẹrẹ̀ awọn ijoye igberiko tẹ̀tekọ 
jade lọ: Benhadadi si ranṣẹ jade, nwọn si sọ 
fun u wipe, awọn ọkunrin nti Samaria jade wá. 

18 On si wipe, Bi nwọn ba bá ti alafia jade, ẹ 
mu wọn laye; tabi bi ti ogun ni nwọn ba bá 
jade, ẹ mu wọn laye. 

19 Bẹni awọn ipẹrẹ̀ wọnyi ti awọn ijoye 
igberiko jade ti ilu wá, ati ogun ti o tẹle wọn. 

20 Nwọn si pa, olukuluku ọkunrin kọkan; 
awọn ara Siria sa; Israeli si lepa wọn: Benha— 
dadi, ọba Siria si sala lori ẹṣin pẹlu awọn 
ẹlẹṣin. 

21 Ọba Israeli si jade lọ, o si kọlu awọn ẹṣin 
ati kẹkẹ̀, o pa awọn ara Siria li òpọlọpọ. 

22 Woli na si wá sọdọ ọba Israeli, o si wi fun 
u pe, Lọ, mu ara rẹ giri, ki o si mò, ki o si WÒ 


289 


ohun ti iwọ nṣe: nitori li amọdun, ọba Siria 
yio goke tò ọ wá. 

23 Awọn iranṣẹ ọba Siria si wi fun u pe, 
ọlọrun wọn, ọlọrun oke ni; nitorina ni nwọn 
ṣe li agbara jù wa lọ; ṣugbọn jẹ ki a ba wọn jà 
ni pẹtẹlẹ, awa o si li agbara jù wọn lọ nitotọ. 

24 Nkan yi ni ki o si ṣe, mu awọn ọba kuro, 
olukuluku kuro ni ipò rẹ̀, ki o si fi olori-ogun 
si ipò wọn. 

25 Ki o si kà iye ogun fun ara rẹ gẹgẹ bi 
ogun ti o ti fẹ, ẹṣin fun ẹṣin, ati kẹkẹ̀ fun 
kẹkẹ: awa o si ba wọn jà ni pẹ̀tẹlẹ, nitotọ awa 
o li agbara jù wọn lọ. O si fi eti si ohùn wọn, o 
si ṣe bẹ. 

26 O si ṣe li amọdun, ni Benhadadi kà iye 
awọn ara Siria, nwọn si goke lọ si Afeki, lati 
bá Israeli jagun. 

27 A si ka iye awọn ọmọ Israeli, nwọn si pese 
onjẹ, nwọn si lọ ipade wọn: awọn ọmọ Israeli 
si dò niwaju wọn gẹgẹ bi agbo ọmọ ewurẹ ke— 
kere meji: ṣugbọn awọn ara Siria kún ilẹ na. 

28 Enia Ọlọrun kan si wá, o si sọ fun ọba 
Israeli, o si wipe, Bayi li Oluwa wi, Nitoriti 
awọn ara Siria wipe, Oluwa, Ọlọrun oke ni, 
ṣugbọn on kì iṣe Ọlọrun afonifoji, nitorina 
emi o fi gbogbo ọpọlọpọ enia yi le ọ lọw, 
ẹnyin o si mọ pe, Emi li Oluwa. 

29 Nwọn si dô, ekini tì ekeji ni ijọ meje. O 
si ṣe, li ọjọ keje, nwọn padegun, awọn ọmọ 
Israeli si pa ọkẹ marun ẹlẹsẹ̀ ninu awọn ara 
Siria li ọjọ kan. 

30 Sugbọn awọn iyokù salọ si Afeki, sinu 
ilu; odi si wolu ẹgbamẹtala—le—ẹgbẹrun ninu 
awọn enia ti o kù. Benhadadi si sa lọ, o si wá 
sinu ilu lati iyẹwu de iyẹwu. 

31 Awọn iranṣẹ rẹ̀ si wi fun u pe, Kiyesi i, ni— 
sisiyi, awa ti gbQ pe, awọn ọba ile Israeli, alánu 
ọba ni nwọn: mo bẹ ọ, jẹ ki awa ki o fi aṣọ—òfọ 
si ẹgbẹ wa, ati ijará yi ori wa ka, ki a si jade tò 
ọba Israeli lọ: bọya on o gba ẹmi rẹ là. 

32 Bẹni nwọn di aṣọ ẹ̀fọ mọ ẹgbẹ wọn, 
nwWọn si fi ijara yi ori wọn ka, nwọn si tò ọba 
Israeli wá, nwọn si wipe, Benhadadi, iranṣẹ 
rẹ, wipe, Emi bẹ ọ, jẹ ki ẹmi mi ki o yẹ̀. On si 
wipe, O mbẹ laye sibẹ? arakunrin mi li on iṣe. 

33 Awọn ọkunrin na si ṣe akiyesi gidigidi, 
nwọn si yara gbá ohun ti o ti ọdọ rẹ̀ wá mu: 
nwọn si wipe, Benhadadi arakunrin rẹ! 
Nigbana li o wipe, Ẹ lọ mu u wá. Nigbana ni 
Benhadadi jade tò ọ wá; o si mu u goke wá 
sinu kẹkẹ. 

34 On si wi fun u pe, Awọn ilu ti baba mi 
gba lọwọ baba rẹ, emi o mu wọn pada: iwọ o 


I. AWỌN ỌBA. 20, 21 


si là ẹna fun ara rẹ ni Damasku, bi baba mi ti 
ṣe ni Samaria. Nigbana ni Ahabu wipe, Emi o 
rán ọ lọ pẹlu majẹmu yi. Bẹ li o ba a dá majẹ— 
mu, o si rán a lọ. 

35 Ọkunrin kan ninu awọn ọmọ awọn woli 
si wi fun ẹnikeji rẹ̀ nipa ọrọ Oluwa pe, Jẹ, lù 
mi. Ọkunrin na si kò lati lù u. 

36 Nigbana li o wi pe, Nitoriti iwọ kò gbà 
ohùn Oluwa gbQ, kiyesi i, bi iwọ ba ti ọdọ mi 
kuro, kiniun yio pa ọ. Bi o si ti jade lọ lọdọ rẹ̀, 
kiniun kan ri i o si pa a. 

37 Nigbana li o si ri ọkunrin miran, o si wipe, 
Jẹ, lù mi. Ọkunrin na si lù u, ni lilu ti o lù u, o 
pa a lara. 

38 Woli na si lọ, o si duro de ọba loju ẹ̀na, o 
pa ara rẹ̀ da, ni fifi eru ba oju. 

38 Bi ọba si ti nkọja lọ, o ke si ọba o si wipe, 
iranṣẹ rẹ jade wọ arin ogun lọ; si kiyesi i, 
ọkunrin kan yà sapakan, o si mu ọkunrin kan 
fun mi wá o si wipe: Pa ọkunrin yi mọ; bi a ba 
fẹ ẹ kú, nigbana ni ẹmi rẹ yio lọ fun ẹmi rẹ̀, bi 
bẹ̀ kọ, iwọ o san talenti fadaka kan. 

40 Bi iranṣẹ rẹ si ti ni iṣe nihin ati lọhun, a 
fẹ ẹ kù. Ọba Israeli si wi fun u pe, Bẹni idajọ 
rẹ yio ri: iwọ tikararẹ ti dá a. 

410 si yara, o si mu ẹru kuro li oju rẹ̀; ọba 
Israeli si ri i daju pe, ọkan ninu awọn woli ni 
on iṣe. 

42 O si wi fun u pe, Bayi li Oluwa wi, nito— 
riti iwọ jọwọ rẹ̀ lọwọ lọ, ọkunrin ti emi ti yàn 
si iparun patapata, ẹmi rẹ yio lọ fun ẹmi rẹ̀, ati 
enia rẹ fun enia rẹ̀. 

43 Ọba Israeli si lọ si ile rẹ̀, o wugbọ, inu rẹ̀ 


si bajẹ o si wá si Samaria. 

2 l tO si ṣe lẹhin nkan wọnyi, Naboti, 
ara Jesreeli, ni ọgba—ajara ti o wà ni 

Jesreeli, ti o sunmọ afin Ahabu, ọba Samaria 

girigiri. 

2 Ahabu si ba Naboti sọ wipe, Fun mi ni 
ọgba—ajara rẹ, ki emi ki o fi ṣe ọgba—ewebẹ̀, 
nitori ti o sunmọ ile mi: emi o si fun ọ li 
ọgba-ajara ti o san jù u lọ dipò rẹ̀; bi o ba si 
dara li oju rẹ, emi o fi iye—owo rẹ̀ fun ọ. 

3 Naboti si wi fun Ahabu pe, Oluwa má jẹ 
ki emi fi ogún awọn baba mi fun ọ. 

4 Ahabu si Wá si ile rẹ̀, o wugbọ, inu rẹ̀ si 
bajẹ nitori òrọ ti Naboti, ara Jesreeli, sọ fun u: 
nitoriti on ti wipe, emi kì o fun ọ ni ogún 
awọn baba mi. On si dubulẹ lori akete rẹ̀, o si 
yi oju rẹ̀ padà, kò si fẹ ijẹun. 

5 Jesebeli, aya rẹ̀ si tọ ọ wá o si wi fun u pe, 
EÉṣe ti inu rẹ fi bajé ti iwọ kò fi jẹun? 


I. AWỌNỌBA. 21, 22 


60 si wi fun u pe, Nitoriti mo ba Naboti, 
ara Jesreeli sọ, mo si wi fun u pe, Fun mi ni 
ọgba—aàjara rẹ fun owo; tabi bi o ba wù ọ, emi 
o fun ọ ni ọgba—àjara miran ni ipò rẹ̀: o si 
dahùn wipe, Emi kì o fun ọ ni ọgba—àjara mi. 

7 Jesebeli, aya rẹ̀ si wi fun u pe, iwọ kò ha 
jọba lori Israeli nisisiyi? Dide, jẹun, ki o si jẹ 
ki inu rẹ ki o dùn! emi o fun ọ ni ọgba—àjara 
Naboti ara Jesreeli. 

8 Bẹ̀ni o kọwe li orukọ Ahabu, o si fi ẹ̀didi 
rẹ̀ di i, o si fi iwe na ṣọwọ sọdọ awọn àgbagba 
ati awọn ọlọla ti mbẹ ni ilu rẹ̀, ti o si mba Na— 
boti gbe. 

80 si kọ sinu iwe na pe, Ẹ kede àwẹ, ki ẹ si 
fi Naboti si ipò ọla lárin awọn enia. 

10 Ki ẹ fi enia meji, ẹni buburu, siwaju rẹ̀ 
lati jẹri pa a, wipe, Iwọ bu Ọlọrun ati ọba. Ẹ 
mu u jade, ki ẹ si sọ ọ li okuta ki o le kú. 

ti Awọn ọkunrin ilu rẹ̀, ati awọn àgbagba, 
ati awọn ọlọla ti nwọn iṣe ara-ilu rẹ̀, ṣe bi Je— 
sebeli ti ranṣẹ si wọn, gẹgẹ bi a ti kọ ọ sinu 
iwe ti o ti fi ranṣẹ si wọn. 

12Nwọn si kede àwẹ, nwọn si fi Naboti si 
ipò ọla lárin awọn enia. 

13Ọkunrin meji si de, awọn ẹni buburu, 
nwọn si joko niwaju rẹ̀: awọn ọkunrin bubu— 
ru si jẹri pa a, ani si Naboti, niwaju awọn enia 
wipe: Naboti bu Ọlọrun ati ọba. Nigbana ni 
nwọn mu u jade kuro ni ilu, nwọn si sọ ọ li 
okuta, o si kú. 

14 Nigbana ni nwọn ranṣẹ si Jesebeli wipe, 
A sọ Naboti li okuta, o si kú. 

15 O si ṣe, nigbati Jesebeli gbé pe, a sọ Na— 
boti li okuta, o si kú, Jesebeli sọ fun Ahabu 
pe, Dide! ki o si jogun ọgba—ajara Naboti, ara 
Jesreeli, ti o kò lati fi fun ọ fun owo; nitori 
Naboti kò si laye ṣugbọn o kú. 

16 O si ṣe, nigbati Ahabu gbé pe, Naboti kú, 
ni Ahabu dide lati sọkalẹ lọ si ọgba-ajara Na— 
boti, ara Jesreeli lati jogun rẹ̀. 

Ọrọ Oluwa si tò Elijah, ara Tiṣbi wá 
wipe, 

18 Dide, sọkalẹ, lọ ipade Ahabu, ọba Israeli, 
ti o wà ni Samaria: wò o, o wà ni ọgba—ajara 
Naboti, nibiti o sọkalẹ lọ lati jogun rẹ̀. 

18 Iwọ o si wi fun u pe, Bayi li Oluwa wi: 
Iwọ ti pa, iwọ si ti jogun pẹlu? Iwọ o si wi fun 
u pe, Bayi li Oluwa wi pe, Ni ibi ti ajá gbe lá 
ẹ̀jẹ Naboti, ni awọn ajá yio lá ẹ̀jẹ rẹ, ani tirẹ. 

20 Ahabu si wi fun Elijah pe, Iwọ ri mi, Iwọ 
ọta mi? O si dahùn wipe, Emi ri ọ; nitoriti iwọ 
ti tà ara rẹ lati ṣiṣẹ buburu niwaju Oluwa. 

21 Kiyesi i, Emi o mu ibi wá si ori rẹ, emi o 


aso 


si mu iran rẹ kuro, emi o si ke kuro lọdọ 
Ahabu, gbogbo ọmọde ọkunrin, ati ọmọ—ọdọ, 
ati omnira ni Israeli. 

22 Emi o si ṣe ile rẹ bi ile Jeroboamu, ọmọ 
Nebati, ati bi ile Baaṣa, ọmọ Ahijah, nitori 
imunibinu ti iwọ ti mu mi binu, ti iwọ si mu 
ki Israeli ki o dẹ̀ṣẹ. 

23 Ati niti Jesebeli pẹlu Oluwa sọ wipe, 
Awọn ajá yio jẹ Jesebeli ninu yàra Jesreeli. 

24 Ẹni Ahabu ti o kú ni ilu, ni awọn ajá o 
jẹ; ati ẹniti o kú ni igbẹ ni awọn ẹiyẹ oju— 
ọrun o jẹ. 

25 Ṣugbọn kò si ẹnikan bi Ahabu ti o tà ara 
rẹ̀ lati ṣiṣẹ buburu niwaju Oluwa, ẹniti Jese— 
beli aya rẹ̀ ntì. 

260 si ṣe ohun irira gidigidi ni titọ oriṣa 
lẹhin, gẹgẹ bi gbogbo ohun ti awọn ara Amori 
ti ṣe, ti Oluwa ti le jade niwaju awọn ọmọ 
Israeli. 

27 O si ṣe, nigbati Ahabu gb6 òrọ wọnyi, o 
si fa aṣọ rẹ̀ ya, o si fi aṣọ òfọ si ara rẹ̀, o si 
gbàwẹ, o si dubulẹ ninu aṣọ òfọ, o si nlọ jẹ̀. 

28 Ọrọ Oluwa si tò Elijah, ara Tiṣbi wá wipe, 

28 Iwọ ri bi Ahabu ti rẹ̀ ara rẹ̀ silẹ niwaju 
mi? Nitori ti o rẹ̀ ara rẹ̀ silẹ niwaju mi, emi kì 
yio mu ibi na wá li ọjọ rẹ̀: li ọjọ ọmọ rẹ̀ li emi 


o mu ibi na wá sori ile rẹ̀. 
2 2 ỌDUN mẹta si rekọja laisi ogun 
larin Siria ati lárin Israeli. 

20 si ṣe li ọdun kẹta, Jehoṣafati, ọba Juda 
sọkalẹ tọ ọba Israeli wá. 

3Ọba Israeli si wi fun awọn iranṣẹ rẹ̀ pe, 
Ẹnyin ha mò pe, tiwa ni Ramoti—Gileadì, awa 
si dakẹ, a kò si gbà a kuro lọwọ ọba Siria? 

40 si wi fun Jehoṣafati pe, Iwọ o ha bá mi 
lọ si ogun Ramoti—Gileadi bi? Jehoṣafati si Wi 
fun ọba Israeli pe, Emi bi iwọ, enia mi bi enia 
rẹ, ẹṣin mi bi ẹṣin rẹ. 

5 Jehoṣafati si wi fun ọba Israeli pe, Mo bẹ̀ 
ọ, bẹ̀re òrọ Oluwa li oni yi. 

6 Nigbana ni ọba Israeli ké awọn woli jọ, bi 
irinwo ọkunrin, o si wi fun wọn pe, Ki emi ki 
o ha lọ si Ramoti—Gileadi lọ ijagun, tabi ki 
emi ki o jọwọ rẹ̀? Nwọn si wipe, Goke lọ: ni— 
toriti Oluwa yio fi i le ọba lọwọ. 

7 Jehoṣafati si wipe, Kò si woli Oluwa kan 
nihin pẹlu, ti awa iba bẹ̀re lọwọ rẹ̀? 

8 Ọba Israeli si wi fun Jehoṣafati pe, ọkun— 
rin kan Mikaiah, ọmọ Imla, mbẹ sibẹ, lọdọ 
ẹniti awa iba bẹ̀re lọwọ Oluwa: ṣugbọn emi 
korira rẹ̀, nitori kì isọ asọtẹlẹ ire si mi, bikoṣe 
ibi. Jehoṣafati si wipe, Ki ọba má sọ bẹ̀. 


291 


9 Ọba Israeli si pẹ iwẹfa kan, o si wipe, Mu 
ki Mikaiah, ọmọ Imla, ki o yara wá. 

10 Ọba Israeli ati Jehoṣafati, ọba Juda joko 
olukulùku lori itẹ rẹ̀, nwọn WỌ aṣọ igunwa 
wọn ni ita ẹnu—bode Samaria, gbogbo awọn 
woli na si nsọtẹlẹ niwaju wọn. 

11 Sedekiah, ọmọ Kenaana si ṣe iwo irin fun 
ara rẹ̀, o si wipe: Bayi li Oluwa wi, Wọnyi ni 
iwọ o fi kàn ara Siria titi iwọ o fi run wọn. 

12Gbogbo awọn wWoli si nsọtẹlẹ bẹ wipe: 
Goke lọ si Ramoti—Gileadi, ki o si ṣe rere: ni— 
toriti Oluwa yio fi i le ọba lọwọ. 

13 Onṣẹ ti o lọ ipẹ Mikaiah wi fun u pe, 
Kiyesi i nisisiyi, ẹnu kanna ni òrọ awọn woli 
fi jẹ rere fun ọba: emi bẹ̀ ọ, jẹ ki ẹrọ rẹ ki o 
dabi ẹrọ ọkan ninu wọn, ki o si sọ rere. 

14 Mikaiah si wipe, Bi Oluwa ti wà, ohun ti 
Oluwa ba sọ fun mi li emi o sọ. 

15 Bẹni o de ọdọ ọba. Ọba si wi fun u pe, 
Mikaiah, ki awa o ha lọ si Ramoti—Gileadi lọ 
ijagun, tabi ki a jọwọ rẹ̀? O si da a lohùn pe, Lọ, 
ki o si ṣe rere: nitori Oluwa yio fi i le ọba lọwọ. 

16 Ọba si wi fun u pe, Igba melo li emi o fi ọ 
bu pe, ki iwọ ki o máṣe sọ ohun kan fun mi 
bikoṣe otitọ li orukọ Oluwa? 

17 On si wipe, Mo ri gbogbo Israeli tukakiri 
lori awọn oke bi agutan ti kò ni oluṣọ: Oluwa 
si wipe, Awọn Wọnyi kò ni oluwa, jẹ ki nwọn 
ki o pada olukuluku si ile rẹ̀ li alafia. 

18 Ọba Israeli si wi fun Jehoṣafati pe, Emi 
kò sọ fun ọ, pe on kì o fò ire si mi, bikoṣe ibi? 

19 On si wipe, Nitorina, iwọ gbé òrọ Olu— 
wa: Mo ri Oluwa joko lori itẹ rẹ̀, ati gbogbo 
ogun—ọrun duro li apa ọtun ati li apa òsi rẹ̀. 

20 Oluwa si wipe, Tani yio tàn Ahabu, ki o 
le goke lọ, ki o si le ṣubu ni Ramoti—Gileadi? 
Ẹnikan si wi bayi, ẹlomiran si sọ miran. 

21Ẹmi kan si jade wá, o si duro niwaju 
Oluwa, o si wipe, Emi o tàn a. 

22 Oluwa si wi fun u pe, Bawo? O si wipe, 
Emi o jade lọ, emi o si di ẹmi—eke li ẹnu 
gbogbo awọn woli rẹ̀. On si wipe, Iwọ o tàn a, 
iwọ o si bori pẹlu: jade lọ, ki o si ṣe bẹ. 

23 Njẹ nisisiyi, kiyesi i, Oluwa ti fi ẹmi—eke 
si ẹnu gbogbo awọn woli rẹ wọnyi, Oluwa si 
ti sọ ibi si ọ. 

24 Nigbana ni Sedekiah, ọmọ Kenaana sun— 
mọ ọ, o si lu Mikaiah li ẹ̀rẹkẹ, o si wipe, Ọna 
Wo li ẹmi Oluwa gbà lọ kuro lọdọ mi lati ba ọ 
sòrọ? 

25 Mikaiah si wipe, Kiyesi i, iwọ o ri i li ọjọ 
na, nigbati iwọ o lọ lati inu iyẹwu de iyẹwu 
lati fi ara rẹ pamọ. 


I. AWỌNỌBA 22 
26 Ọba Israeli si wipe, Mu Mikaiah, ki ẹ si 
mu u pada sọdọ Amoni, olori ilu, ati sọdọ 
Joaṣi, ọmọ ọba: 

27 Ki ẹ si wipe, Bayi li ọba wi: Ẹ fi eleyi sinu 
tubu, kì ẹ si fi onjẹ ipọnju ati omi ipọnju bé ọ, 
titi emi o fi pada bò li alafia. 

28 Mikaiah si wipe, Ni pipada bi iwọ ba 
pada bò li alafia, njẹ Oluwa kò ti ipa mi sòrọ. 
O si wipe, Ẹ gbé, ẹnyin enia gbogbo! 

28 Bẹni ọba Israeli ati Jehoṣafati, ọba Juda, 
goke lọ si Ramoti—Gileadi. 

30 Ọba Israeli si wi fun Jehoṣafati pe, Emi o 
pa aṣọ dà, emi o si lọ si oju ija; ṣugbọn iwọ 
gbé aṣọ igunwà rẹ WỌ. Ọba Israeli si pa aṣọ 
dà, o si lọ si oju ijà. 

31 Ṣugbọn ọba Siria paṣẹ fun awọn olo— 
ri—kẹkẹ̀ rẹ̀, mejilelọgbọn, ti o ni aṣẹ lori kẹkẹ 
rẹ̀ wipe, Máṣe ba ẹni—kekere tabi ẹni—nla jà, 
bikoṣe ọba Israeli nikan. 

320 si ṣe, bi awọn olori—kẹkẹé ti ri Jehoṣafati, 
nwọn si wipe, ọba Israeli li eyi. Nwọn si yà sa— 
pakan lati ba a jà: Jehoṣafati si kigbe. 

33 O si ṣe, nigbati awọn olori kẹkẹ̀ woye pe, 
kì iṣe ọba Israeli li eyi, nwọn si pada kuro lẹ— 
hin rẹ̀. 

34 Ọkunrin kan si fà ọrun rẹ̀ laipete, o si ta 
ọba Israeli lárin ipade ẹwu-irin; nitorina li o 
ṣe wi fun olutọju—kẹkẹ rẹ̀ pe, Yi ọwọ rẹ dà, ki 
o si mu mi jade kuro ninu ogun; nitoriti emi 
gbọgbẹ. 

35 Ogun na si le li ọjọ na: a si dá ọba duro 
ninu kẹkẹ kọju si awọn ara Siria, o si kú li 
aṣalẹ, ẹ̀jẹ si ṣàn jade lati inu ọgbẹ na si arin 
kẹkẹ̀ na. 

35A si kede la ibudo já li akokò iwọ G6run 
wipe, Olukuluku si ilu rẹ̀, ati olukuluku si ilẹ rẹ̀. 

37 Bẹni ọba kú, a si gbe e Wá si Samaria; 
nwọn si sin ọba ni Samaria. 

38 Ẹnikan si wẹ kẹkẹ na ni adagun Samaria, 
awọn ajá si la ẹ̀jẹ rẹ̀; awọn àgbere si wẹ ara 
Wọn ninu rẹ̀ gẹgẹ bi ẹ̀rọ Oluwa ti o sọ, 

39 Ati iyokù iṣe Ahabu, ati gbogbo eyi ti o 
ṣe, ati ile ehin—erin ti o kẹ, ati gbogbo ilu ti o 
tẹ̀do, a kò ha kọ wọn sinu iwe òrọ ọjọ awọn 
ọba Israeli? 

40 Ahabu si sùn pẹlu awọn baba rẹ̀; Aha— 
siah, ọmọ rẹ̀ si jọba ni ipò rẹ̀. 

41 Jehoṣafati, ọmọ Asa, si bẹ̀rẹ si ijọba lori 
Juda li ọdun kẹrin Ahabu, ọba Israeli. 

42 Jehoṣafati si to ẹni ọdun marundilogoji 
nigbati o bẹ̀rẹ si ijọba; o si jọba ọdun 
mẹ̀dọgbọn ni Jerusalẹmu. Orukọ iya rẹ̀ ni 
Asuba ọmọbinrin Ṣilhi. 


li. AWỌN ỌBA 1 

430 si rin ni gbogbo òna Asa baba rẹ̀; kò 
yipada kuro ninu rẹ̀, o nṣe eyiti o tọ li oju 
Oluwa: kiki a kò mu awọn ibi giga kuro; awọn 
enia si nrú ẹbọ, nwọn si nsun turari sibẹ̀ ni 
ibi giga wọnni. 

44 Jehoṣafati si wà li alafia pẹlu ọba Israeli. 

45 Ati iyokù iṣe Jehoṣafati ati iṣe agbara rẹ̀ ti 
o ṣe, ati bi o ti jagun si, a kò ha kọ wọn sinu 
iwe ẹ̀rọ ọjọ awọn ọba Juda? 

46 Iyokù awọn ti nhuwà panṣaga ti o kù li 
ọjọ Asa baba rẹ̀, li o parun kuro ni ilẹ na. 

47 Nigbana kò si ọba ni Edomu: adelé kan li 
ọba. 

48 Jehoṣafati kàn ọkò Tarṣiṣi lati lọ si Ofiri 
fun wura; ṣugbọn nwọn kò lọ: nitori awọn 
ọkò na fẹ ni Esion—Geberi. 


292 


48 Nigbana ni Ahasiah, ọmọ Ahabu, wi fun 
Jehoṣafati pe, Jẹ ki awọn iranṣẹ mi ba awọn 
iranṣẹ rẹ lọ ninu ọkò. Ṣugbọn Jehoṣafati kò. 

s0 Jehoṣafati si sùn pẹlu awọn baba rẹ̀, a si 
sin i pẹlu awọn baba rẹ̀ ni ilu Dafidi, baba rẹ̀: 
Jehoramu, ọmọ rẹ̀, si jọba ni ipò rẹ̀. 

51 Ahasiah, ọmọ Ahabu, bẹ̀rẹ si ijọba lori 
Israi ni Samaria li ọdun - kẹtadilogun 
Jehoṣafati, ọba Juda, o si jọba li ọdun meji lori 
Israeli. 

52 O si ṣe ibi niwaju Oluwa, o si rìn li ọna 
baba rẹ̀, ati li ọna iya rẹ̀, ati li òna Jeroboamu, 
ọmọ Nebati, ti o mu Israeli dẹ̀ṣẹ: 

53 Nitoriti o sin Baali, o si mbọ ọ, o si mu 
Oluwa, Ọlọrun Israeli binu, gẹgẹ bi gbogbo 
eyiti baba rẹ̀ ti ṣe. 


IWE EKEJI 


AWỌN ỌBA 


1NIGBANA ni Moabu ṣẹọtẹ si Israeli lẹ— 
hin ikú Ahabu. 

2 Ahasiah si ṣubu larin fẹ̀rese ọlọnà kan ni 
iyara òke rẹ̀ ti o wà ni Samaria, o si ṣàisan: o si 
rán awọn onṣẹ o si wi fun wọn pe, Ẹ lọ, ẹ 
bẹ̀re lọwọ Baalsebubu, oriṣa Ekroni, bi emi o 
là ninu aisan yi. 

3Ṣugbọn angeli Oluwa wi fun Elijah, ara 
Tiṣbi pe, Dide, gòke lọ ipade awọn onṣẹ ọba 
Samaria, ki o si wi fun wọn pe, Kò ṣe pe nito— 
riti kò si Ọlọrun ni Israeli, ni ẹnyin fi nlọ 
ibẹ̀re lọwọ Baalsebubu oriṣa Ekroni? 

4 Njẹ nitorina bayi li Oluwa wi, Iwọ kì o 
sòkalẹ kuro lori akete nì lori eyiti iwọ ti gùn, 
ṣugbọn kikú ni iwọ o kú. Elijah si lọ kuro. 

5 Nigbati awọn onṣẹ si pada si ọdọ rẹ̀, o wi 
fun wọn pe, Éṣe ti ẹnyin fi pada sẹhin? 

6 Nwọn si wi fun u pe, Ọkunrin kan li o 
gòke lati pade wa, o si wi fun wa pe, Ẹ lọ, ẹ 
pada tò ọba ti o rán nyin, ki ẹ si wi fun u pe, 
Bayi li Oluwa wi, kò ṣepe nitoriti kò si Ọlọrun 
ni Israeli, ni iwọ fi ranṣẹ lọ ibẹ̀re lọwọ Baal— 
sebubu oriṣa Ekroni? nitorina, iwọ kì o sòkalẹ 
kuro lori akete nì ti iwọ ti gùn, ṣugbọn kikú ni 
ìwọ o kú. 

7On si wi fun wọn pe, Iru ọkunrin wo li 
ẹniti o gòke lati pade nyin, ti o si sọrọ wọnyi 
fun nyin? 

8 Nwọn si da a li ohùn pe, Ọkunrin Onirum 


li ara ni; o si dì àmure awọ mọ ẹgbẹ̀ rẹ̀. On si 
wipe, Elijah ara Tiṣbi ni. 

9 Nigbana ni ọba rán olori—ogun ádọta kan 
pẹlu adọta rẹ̀. O si gòke tò ọ lọ: si kiyesi i, o 
joko lori òke kan. On si wi fun u pe, Iwọ enia 
Ọlọrun, ọba wipe, Sọkalẹ. 

10 Elijah si dahùn, o si wi fun olori-ogun 
adọta na pe, Bi emi ba ṣe enia Ọlọrun, jẹ ki iná 
ki o sòkalẹ lati ọrun Wá, ki o run ọ ati ádọta rẹ. 
Iná si sẹkalẹ ti ọrun Wá, o si run u ati ádọta rẹ̀. 

11 On si tun rán olori-ogun adọta miran 
pẹlu adọta rẹ̀. On si dahùn o si wi fun u pe, 
Iwọ enia Ọlọrun, Bayi li ọba wi, yara sòkalẹ. 

12 Elijah si dahùn, o si wi fun wọn pe, Bi 
emi ba ṣe enia Ọlọrun, jẹ ki iná ki o sòkalẹ lati 
ọrun wá, ki o si run ọ ati ádọta rẹ. Iná Ọlọrun 
si sòkalẹ lati ọrun wá, o si run u ati ádọta rẹ̀. 

130 si tun rán olori—ogun adọta ekẹta pẹlu 
adọta rẹ̀. Olori—ogun adọta kẹta si gòke, o si 
Wá, o si wolẹ lori ekún rẹ̀ niwaju Elijah, o si bẹ̀ 
ẹ, o si wi fun u pe, Ìwọ, enia Ọlọrun, emi bẹ̀ ẹ, 
jẹ ki ẹmi mi ati ẹmi awọn aádọta ọmọ—ọdọ rẹ 
Wọnyi, ki o ṣọwọn li oju rẹ. 

14 Kiyesi i, iná sòkalẹ lati ọrun wá, o si run 
olori—ogun meji aradọta iṣaju pẹlu aradọta wọn: 
njẹ nisisiyi, jẹ ki ẹmi mi ki o ṣọwọn li oju rẹ. 

15 Angeli Oluwa si wi fun Elijah pe, Ba a 
sọkalẹ lọ: máṣe bẹ̀ru rẹ̀. On si dide, o si ba a 
sòkalẹ lọ sọdọ ọba. 


293 


16 On si wi fun u pe, Bayi li Oluwa wi, ni— 
toriti iwọ ran onṣẹ lọ ibẹ̀re lọwọ Baalsebubu 
oriṣa Ekroni, kò ṣepe nitoriti kò si Ọlọrun ni 
Israeli lati bẹ̀re òrọ rẹ̀? nitorina iwọ kì o 
sòkalẹ kuro lori akete nì ti iwọ ti gun, ṣugbọn 
kikú ni iwọ o kú; 

17 Bẹni o kú gẹgẹ bi ẹrọ Oluwa ti Elijah ti 
sọ. Jehoramu si jọba ni ipò rẹ̀, li ọdun keji Je— 
horamu ọmọ Jehoṣafati, ọba Juda, nitoriti kò 
ni ọmọkunrin. 

18 Ati iyokùi iṣe Ahasiah ti o ṣe, a kò ha kọ 
wọn sinu iwe òrọ ọjọ awọn ọba Israeli? 


TO si ṣe, nigbati Oluwa nfẹ lati fi ájà gbé 
Elijah lọ si òke ọrun, ni Elijah ati Eliṣa lọ 
kuro ni Gilgali. 

2 Elijah si wi fun Eliṣa pe, Emi bẹ̀ ọ, joko 
nihinyi; nitoriti Oluwa rán mi si Beteli. Eliṣa 
si wi fun u pe, Bi Oluwa ti mbẹ, ati bi ẹmi rẹ 
ti mbẹ, emi kì o fi ọ silẹ. Bẹni nwọn sòkalẹ lọ 
si Beteli. 

3 Awọn ọmọ awọn woli ti mbẹ ni Beteli 
jade tò Eliṣa wá, nwọn si wi fun u pe, Iwọ ha 
mò pe Oluwa yio mu oluwa rẹ lọ kuro li ori 
rẹ loni? On si wipe, Bẹni, emi mò, ẹ pa ẹnu 
nyin mọ. 

4 Elijah si wi fun u pe, Eliṣa, emi bẹ̀ ọ, joko 
nihinyi; nitori ti Oluwa rán mi si Jeriko. On si 
wipe, Bi Oluwa ti mbẹ, ati bi ẹmi rẹ ti mbẹ, 
emi kì o fi ọ silẹ. Bẹni nwọn de Jeriko. 

8 Awọn ọmọ awọn woli ti mbẹ ni Jeriko tò 
Eliṣa wá, nwọn si wi fun u pe, Iwọ ha mò pe 
Oluwa yio mu oluwa rẹ lọ kuro li ori rẹ loni? 
On si dahùn wipe, Bẹni, emi mò, ẹ pa ẹnu 
nyin mọ. 

6 Elijah si wi fun u pe, Emi bẹ̀ ọ, joko nihi— 
nyi; nitoriti Oluwa rán mi si Jordani. On si 
wipe, Bi Oluwa ti mbẹ, ati bi ẹmi rẹ ti mbẹ, 
emi kì o fi ọ silẹ. Awọn mejeji si jùmọ nlọ. 

7 Adọta ọkunrin ninu awọn ọmọ awọn woli 
si lọ, nwọn si duro lati wò lòkere rére: awọn 
mejeji si duro li ẹba Jordani. 

8 Elijah si mu agbáda rẹ̀, o si l6 ọ lù, o si lú 
omi na, o si pin wọn ni iyà sihin ati sọhun, 
bẹni awọn mejeji si kọja ni ilẹ gbigbẹ. 

9 O si ṣe, nigbati nwọn kọja tan, ni Elijah wi 
fun Eliṣa pe, Bẹ̀re ohun ti emi o ṣe fun ọ, ki a 
to gbà mi kuro lọwọ rẹ. Eliṣa si wipe, Emi bẹ̀ 
ọ, jẹ ki ìlẹpo meji ẹmi rẹ ki o bà le mi. 

10On si wipe, Iwọ bẹ̀re ohun ti o ṣoro: 
ṣugbọn, bi iwọ ba ri mi nigbati a ba gbà mi 
kuro lọdọ rẹ, yio ri bẹ fun ọ; ṣugbọn bi bẹ kọ, 
kì yio ri bẹ̀. 


Il. AWỌNỌBA 1—3 
ti O si ṣe, bi nwọn ti nlọ, ti nwọn nsòrọ, si 
kiyesi i, kẹkẹ iná ati ẹṣin iná si la arin awọn 
mejeji; Elijah si ba ájà gòke re ọrun. 

12 Eliṣa si ri i, o si kigbe pe, Baba mi, baba mi! 
kẹkẹ̀ Israeli, ati awọn ẹlẹṣin rẹ̀. On kò si ri i mọ: 
o si di aṣọ ara rẹ̀ mu, o si fà wọn ya si meji. 

13 On si mu agbáda Elijah ti o bẹ lọwọ rẹ̀, o 
si pada sẹhin, o si duro ni bẹ̀be Jordani. 

14 On si mu agbáda Elijah ti o bọ lọwọ rẹ̀, o 
si lù omi na, o si wipe, Nibo ni Oluwa Ọlọrun 
Elijah wà? Nigbati on pẹlu si lù omi na, nwọn 
si pinyà sihin ati sọhun: Eliṣa si rekọja. 

15 Awọn ọmọ awọn woli ti o wà ni Jeriko 
nihà keji si ri i, nwọn si wipe, Ẹmi Elijah bà le 
Eliṣa. Nwọn si wá ipade rẹ̀; nwọn si tẹ̀ ara 
Wọn ba silẹ niwaju rẹ̀. 

16 Nwọn si wi fun u pe, Wò o na, ádọta 
ọkunrin alagbara mbẹ pẹlu awọn iranṣẹ rẹ; 
awa bẹ̀ ọ, jẹ ki nwọn ki o lọ, ki nwọn ki o si Wá 
oluwa rẹ lọ: bọya Ẹmi Oluwa ti gbé e sokẹ̀, o 
si ti sọ ọ sori ọkan ninu òke nla wọnni, tabi 
sinu afonifojì kan. On si wipe, Ẹ máṣe ranṣẹ. 

17 Nigbati nwọn si rò ọ titi oju fi tì i, o Wi 
fun wọn pe, Ranṣẹ. Nitorina nwọn rán ádọta 
ọkunrin, nwọn si wá a ni ijọ mẹta, ṣugbọn 
nwọn kò ri i. 

18 Nwọn si tun pada tò ọ wá, (nitori ni Jeri— 
ko li o joko,) o wi fun wọn pe, Emi kò ti wi 
fun nyin pe, Ẹ máṣe lọ? 

19 Awọn ọkunrin ilu na si wi fun Eliṣa pe, 
Kiyesi i, itẹ̀do ilu yi dara, bi oluwa mi ti ri i: 
ṣugbọn omi buru, ilẹ si ṣá. 

20 On si wipe, Mu àwokúto titun kan fun 
mi Wá, si fi iyò sinu rẹ̀; nwọn si mu u tẹ ọ wá. 

21 On si jade lọ si ibi orisun omi na, o si dà 
iyọ na sibẹ, o si wipe, Bayi li Oluwa wi, Emi 
ṣe àwotan omi wọnyi; lati ihin lọ, kì yio si ikú 
mọ, tabi aṣálẹ. 

22 Bẹni a ṣe àwotan omi na titi di oni oloni, 
gẹgẹ bi ẹ̀rọ Eliṣa ti o sọ. 

230 si gòke lati ibẹ lọ si Beteli: bi o si ti 
ngòke lọ li na, awọn ọmọ kekeke jade lati ilu 
Wá, nwọn si nfi ṣe ẹlẹyà, nwọn si wi fun u pe, 
Gòke lọ, apari! gòke lọ, apari! 

24 O si yipada, o si wò wọn, o si fi wọn bú li 
orukọ Oluwa. Abo—beari meji si jade lati inu 
igbé wá, nwọn si fà mejilelogoji ya ninu wọn. 

25 O si ti ibẹ lọ si òke Karmeli; ati lati ibẹ o 
pada si Samaria. 


1JEHORAMU, ọmọ Ahabu si bẹ̀rẹ si ijọba 
lori Israeli ni Samaria li ọdun kejidilogun 
Jehoṣafati, ọba Juda, o si jọba li ọdun mejila. 


li. AWỌNỌBA 3,4 

20 si ṣe buburu li oju Oluwa; ṣugbọn kì iṣe 
bi baba rẹ̀, ati bi iya rẹ̀: nitoriti o mu ere Baali 
ti baba rẹ̀ ti ṣe kuro. 

3Ṣugbọn o fi ara mọ ẹ̀ṣẹ Jeroboamu, ọmọ 
Nebati, ti o mu Israeli dẹ̀ṣẹ; kò si lọ kuro 
ninu rẹ̀. 

4 Meṣa, ọba Moabu si nsìn agutan, o si nsan 
ọkẹ marun ọdọ—agutan, ati ọkẹ marun àgbo 
irun fun ọba Israeli. 

SO si ṣe, nigbati Ahabu kú, ọba Moabu si 
ṣọtẹ si ọba Israeli. 

6 Jehoramu ọba si jade lọ kuro ni Samaria li 
akoko na, o si ka iye gbogbo Israeli. 

TO si lọ, o ranṣẹ si Jehoṣafati ọba Juda, 
Wipe, Ọba Moabu ti ṣọtẹ si mi: iwọ o ha bá mi 
lọ si Moabu lati jagun? On si wipe, Emi o 
gòke lọ: emi bi iwọ, enia mi bi enia rẹ, ati 
ẹṣin mi bi ẹṣin rẹ. 

8 On si wipe, Òna wo li awa o gbà gòke lọ? 
On si dahùn wipe, Ọna aginju Edomu. 

9 Bẹni ọba Israeli lọ, ati ọba Juda, ati ọba 
Edomu: nigbati nwọn rìn àrinyika ijọ meje, 
omi kò si si nibẹ fun awọn ogun, ati fun 
ẹranko ti ntò wọn lẹhin. 

10 Ọba Israeli si wipe, O ṣe! ti Oluwa fi pẹ̀ 
awọn ọba mẹtẹta wọnyi jọ, lati fi wọn le 
Moabu lọwọ! 

tI Jehoṣafati si wipe, Kò ha si woli Oluwa 
kan nihin, ti awa iba ti ọdọ rẹ̀ bòre lọwọ Olu— 
Wa? Ọkan ninu awọn iranṣẹ ọba Israeli dahùn 
wipe, Eliṣa, ọmọ Ṣafati ti ntú omi si ọwọ Eli— 
jah mbẹ nihinyi. 

12 Jehoṣafati si wipe, Ọrọ Oluwa mbẹ pẹlu 
rẹ̀. Bẹni ọba Israeli ati Jehoṣafati ati ọba Edo— 
mu sòkalẹ tò ọ lọ. 

13 Eliṣa si wi fun ọba Israeli pe, Kini o ṣe mi 
ṣe ọ? Ba ara rẹ lọ sọdọ awọn woli baba rẹ, ati 
awọn woli iya rẹ. Ọba Israeli si wi fun u pe, 
Bẹ̀kọ: nitori ti Oluwa ti pé awọn ọba mẹtẹta 
Wọnyi jọ, lati fi wọn le Moabu lọwọ. 

14 Eliṣa si wipe, Bi Oluwa awọn ọmọ—ogun 
ti mbẹ, niwaju ẹniti emi duro, iba má ṣepe 
mo bu ọwọ Jehoṣafati ọba Juda, nitôtọ emi kì 
ba ti bẹ̀ ọ wò, bẹni emi kì ba ti ri ọ. 

15 Ṣugbọn ẹ mu akọrin kan fun mi wá nisi— 
siyi. O si ṣe, nigbati akọrin na nkọrin, ọwọ 
Oluwa si bà le e. 

16On si wipe, Bayi li Oluwa wi, Wà iho 
pupọ li afonifojì yi. 

17 Nitori bayi li Oluwa wi, pe, Ẹnyin kì o ri 
afẹfẹ, bẹni ẹnyin kì o ri òjo; ṣugbọn afonifojì 
na yio kún fun omi, ki ẹnyin ki o le mu, ati 
ẹnyin, ati awọn ẹran—òsin nyin, ati ẹran nyin. 


294 


18 Ohun kikini si li eyi loju Oluwa: on o fi 
awọn ara Moabu le nyin lọwọ pẹlu. 

19 Ẹnyin o si kọlù gbogbo ilu olodi, ati 
gbogbo áyò ilu, ẹnyin o si ké gbogbo igi rere 
lulẹ, ẹnyin o si dí gbogbo kanga omi, ẹnyin o 
si fi okuta bà gbogbo oko rere jẹ. 

20 O si ṣe li owurọ, bi a ti nta ọrẹ—ẹbọ onjẹ, 
si kiyesi i, omi ti ọna Edomu wá, ilẹ na si kún 
fun omi. 

21 Nigbati gbogbo ara Moabu gbọ: pe, 
awọn ọba gòke wá lati ba wọn jà, nwọn kô 
gbogbo awọn ti o le hamọra ogun jọ, ati 
awọn ti o dagba jù wọn lọ, nwọn si duro li 
eti ilẹ wọn. 

22 Nwọn si dide li owurọ, òôrùn si ràn si oju 
omi na, awọn ara Moabu si ri omi na li apa— 
keji, o pọn bi ẹ̀jẹ: 

23 Nwọn si wipe, Ẹjẹ li eyi: awọn ọba na 
run: nwọn si ti pa ara wọn; njẹ nisisiyi, Moa— 
bu, dide si ikogun. 

24 Nigbati nwọn si de ibùdo Israeli, awọn 
ọmọ Israeli dide, nwọn si kọlù awọn ara 
Moabu, nwọn si sa kuro niwaju wọn: nwọn si 
Wọ inu rẹ̀, nwọn si pa Moabu run. 

25 Nwọn si WÒ gbogbo ilu, olukulùku si jù 
okuta tirẹ̀ si gbogbo oko rere, nwọn si kún 
wọn; nwọn si dí gbogbo kanga omi, nwọn si bẹ̀ 
gbogbo igi rere: ni Kirharaseti ni nwọn fi kiki 
awọn okuta rẹ̀ silẹ ṣugbọn awọn oni—kànakana 
yi i ka, nwọn si kọlù u. 

26 Nigbati ọba Moabu ri i pe ogun na le jù 
fun on, o mu ẹdẹgbẹrin ọkunrin ti o fà idà yọ 
pẹlu rẹ̀, lati là ogun ja si ọdọ ọba Edomu: 
ṣugbọn nwọn kò le ṣe e. 

27 Nigbana li o mu akọbi ọmọ rẹ̀ ti iba jọba 
ni ipò rẹ̀, o si fi i rubọ sisun li ori odi. Ibinu 
nla si wà si Israeli: nwọn si lọ kuro lọdọ rẹ̀, 
nwọn si pada si ilẹ wọn. 


4 1OBINRIN kan ninu awọn obinrin ọmọ 
awọn woli ke ba Eliṣa wipe, Iranṣẹ rẹ, 
ọkọ mi kú; iwọ si mò pe iranṣẹ rẹ bẹ̀ru Olu-— 
Wa: awọn onigbẹ̀se si wá lati mu awọn ọmọ 
mi mejeji li ẹrú. 

2 Eliṣa si wi fun u pe, Kini emi o ṣe fun ọ? Wi 
fun mi, kini iwọ ni ninu ile? On si wipe, 
Iranṣẹbinrin rẹ kò ni nkankan ni ile, bikòṣe 
ikòko ororo kan. 

3On si wipe, Lọ, ki iwọ ki o yá ikòko lọwọ 
awọn aladugbò rẹ kakiri, ani ikòko ofo; yá 
Wọn, kì iṣe diẹ. 

4 Nigbati iwọ ba si Wọle, ki iwọ ki o se 
ilẹ̀kun mọ ara rẹ, ati mọ awọn ọmọ rẹ, ki o si 


295 


dà a sinu gbogbo ikòko wọnni, ki iwọ ki o si fi 
eyiti o kún si apakan. 

5 si lọ kuro lọdọ rẹ̀, o si se ilẹ̀kun mọ ara 
rẹ̀ ati mọ awọn ọmọ rẹ̀, ti ngbe ikòko fun u 
wá; on si dà a. 

6O si ṣe, nigbati awọn ikòko kún, o wi fun 
ọmọ rẹ̀ pe, Tun mu ikòko kan fun mi wá. On si 
wi fun u pe, Kò si ikòko kan mọ. Ororo na si da. 

7 Nigbana li o Wá, o si sọ fun enia Ọlọrun na. 
On si wipe, Lọ, tà ororo na, ki o si san gbése rẹ, 
ki iwọ ati awọn ọmọ rẹ ki o si jẹ eyi ti o kù. 

80 si di ọjọ kan, Eliṣa si kọja si Ṣunemu, 
nibiti obinrin ọlọla kan wà; on si rò ọ lati jẹ 
onjẹ. O si ṣe, nigbakugba ti o ba nkọja lọ, on a 
yà si ibẹ lati jẹ onjẹ. 

8On si wi fun ọkọ rẹ̀ pe, Sa wò o na, emi 
Woye pe, enia mim Ọlọrun li eyi ti ngbà ọdọ 
wa kọja nigbakugba. 

10 Emi bẹ̀ ọ, jẹ ki a ṣe yàrá kekere kan lara 
ogiri; si jẹ ki a gbe ibùsùn kan sibẹ fun u, ati 
tabili kan, ati ohun—ijoko kan, ati ọpá-fitila 
kan: yio si ṣe, nigbati o ba tò wa wá, ki on ma 
Wò sibẹ. 

ti O si di ọjọ kan, ti o wá ibẹ̀, o si yà sinu 
yàrá na, o si dubulẹ nibẹ. 

12On si wi fun Gehasi iranṣẹ rẹ̀ pe, Pé ara 
Ṣunemu yi. Nigbati o si pẹ e, o duro niwaju rẹ̀. 

13 On si wi fun u pe, nisisiyi, sọ fun u pe, 
Kiyesi i, iwọ ti fi gbogbo itọju yi ṣe aniyàn wa; 
kini a ba ṣe fun ọ? Iwọ nfẹ̀ ki a sòrọ rẹ fun ọba 
bi? tabi fun olori-ogun? On si dahùn wipe, 
Emi ngbe lárin awọn enia mi. 

14 On si wipe, Njẹ kini a ba ṣe fun u? Ge— 
hasi si dahùn pe, Nitotọ, on kò li ọmọ, ọkọ rẹ̀ 
si di arugbo. 

15 On si wipe, Pe e wá, nigbati o si ti pẹ̀ e 
de, o duro li ẹnu—òna. 

16 On si wipe, Li akokò yi gẹgẹ bi igba aiye, 
iwọ gbé ọmọkunrin kan mọra. On si wipe, 
Bẹ̀kò, oluwa mi, iwọ enia Ọlọrun, má ṣe purọ 
fun iranṣẹbinrin rẹ. 

17 Obinrin na si loyun, o si bi ọmọkunrin kan 
li akokò na ti Eliṣa ti sọ fun u, gẹgẹ bi igba aiye. 

18 Nigbati ọmọ na si dagba, o di ọjọ kan, ti o 
jade tò baba rẹ̀ lọ si ọdọ awọn olukore. 

180 si wi fun baba rẹ̀ pe, Ori mi, ori mi! On 
si sọ fun ọmọ—ọdò kan pe, Gbé e tò iya rẹ̀ lọ. 

20 Nigbati o si gbé e, ti o mu u tò iya rẹ̀ wá, 
o joko li ekun rẹ̀ titi di ọjọ kanri, o si kú. 

21 On si gòke, o si tẹ̀ ẹ sori ibùsun enia 
Ọlọrun na, o si sé ilẹ̀kun mọ ọ, o si jade lọ. 

22 On si ke si ọkọ rẹ̀, o si wipe, Emi bẹ̀ ọ, 
rán ọkan ninu awọn ọdọmọkunrin si mi, ati 


Hi. AWỌNỌBA 4 
ọkan ninu awọn kẹtẹkẹtẹ, emi o si sare tò 
enia Ọlọrun lọ, emi o si tun pada. 

23 On si wipe, Éṣe ti iwọ o fi tò ọ lọ loni? kì 
isa ṣe oṣù titun, bẹni kì iṣe ọjọ isimi. On sì 
Wipe, Alafia ni. 

24 Nigbana li o di kẹtẹkẹtẹ ni gári, o si wi 
fun iranṣẹ rẹ̀ pe, Ma le e, ki o si ma nṣo; máṣe 
dẹ̀ ire fun mi, bikòṣepe mo sọ fun ọ. 

25 Bẹli o lọ, o si de ọdọ enia Ọlọrun na li 
òke Karmeli. O si ṣe, nigbati enia Ọlọrun na ri 
i li okẹ̀re, o si sọ fun Gehasi ọmọ ọdọ rẹ̀ pe, 
Wò ara Ṣunemu nì: 

26 Emi bẹ̀ ọ, sure nisisiyi ki o pade rẹ̀, ki o si 
Wi fun u pe, Alafia ki o wà bi? alafia ki ọkọ rẹ̀ 
Wà bi? alafia ki ọmọde wà bi? On si dahùn 
wipe, Alafia ni. 

27 Nigbati o si de ọdọ enia Ọlọrun li ori òke, 
o gbá a li ẹsẹ̀ mu: ṣugbọn Gehasi sunmọ ọ lati 
tì i kurò. Enia Ọlọrun na si wipe, Jọwọ rẹ̀ ni— 
tori ọkàn rẹ̀ bajẹ ninu rẹ̀, Oluwa si pa a mọ 
fun mi, kò si sọ fun mi. 

28 Nigbana li o wipe, Mo ha tọrọ ọmọ li ọwọ 
oluwa mi bi? Emi kò ha wipe, Máṣe tàn mi jẹ? 

280 si wi fun Gehasi pe, Di àmure rẹ, ki o 
si mu ọpa mi li ọwọ rẹ, ki o si lọ, bi iwọ ba ri 
ẹnikẹni li òna, máṣe ki i; bi ẹnikeni ba si kí ọ, 
máṣe da a li ohùn: ki o si fi ọpá mi le iwaju 
ọmọ na. 

30 Iya ọmọ na si wipe, Bi Oluwa ti mbẹ, ati 
bi ẹmi rẹ ti mbẹ, emi kì o fi ọ silẹ. On si dide, 
o si ntò ọ lẹhin. 

31 Gehasi si kọja siwaju wọn, o si fi ọpá na 
le ọmọ na ni iwaju, ṣugbọn kò si ohùn, tabi 
afiyesi: nitorina o si tun pada lati lọ ipade rẹ̀, o 
si wi fun u pe, Ọmọ na kò ji. 

32 Nigbati Eliṣa si Wò inu ile, kiyesi i, ọmọ 
na ti kú, a si tẹ ẹ sori ibùsun rẹ̀. 

33 O si Wò inu ile lọ, o si se ilẹ̀kun mọ awọn 
mejeji, o si gbadura si Oluwa. 

34 On si gòke, o si dubulẹ le ọmọ na, o si fi 
ẹnu rẹ̀ le ẹnu rẹ̀, ati oju rẹ̀ le oju rẹ̀, ati ọwọ rẹ̀ 
le ọwọ rẹ̀: on si nà ara rẹ̀ le ọmọ na, ara ọmọ 
na si di gbigboná. 

350 si pada, o si rìn lọ, rìn bò ninu ile 
lẹkan; o si gòke, o si nà ara rẹ̀ le e; ọmọ na si 
sín nigba meje; ọmọ na si là oju rẹ̀. 

36 O si pẹ Gehasi, o si wipe, Pé ara Ṣunemu 
yi wá. O si pé e. Nigbati o si wọle tò ọ wá, o 
ni, Gbé ọmọ rẹ. 

37 Nigbana li o wò inu ile, o si wolẹ li ẹba ẹṣẹ̀ 
rẹ̀, o si dojubolẹ, o si gbé ọmọ rẹ̀, o si jade lọ. 

38 Eliṣa si tun pada wá si Gilgali, iyàn si mu 
ni ilẹ na; awọn ọmọ awọn woli joko niwaju 


II. AWỌNỌBA 4, 5 
rẹ̀: on si wi fun iranṣẹ rẹ̀ pe, Gbe ìkoko nla ka 
iná, ki ẹ si pa ipẹ̀tẹ fun awọn ọmọ awọn woli. 

38 Ẹnikan si jade lọ si igbẹ lati fẹ ewebẹ̀, o si 
ri ajara—-igbẹ kan, o si ka eso rẹ̀ kún aṣọ rẹ̀, o 
si rẹ̀ ẹ wẹwẹ, o dà wọn sinu ikoko ipẹ̀tẹ na: 
nitoripe nwọn kò mò wọn. 

40 Bẹni nwọn si dà a fun awọn ọkunrin na 
lati jẹ. O si ṣe bi nwọn ti njẹ ipẹ̀tẹ na, nwọn si 
kigbe, nwọn si wipe, Iwọ enia Ọlọrun, ikú 
mbẹ ninu ikoko na! Nwọn kò si le jẹ ẹ. 

41 Ṣugbọn on wipe, Njẹ, ẹ mu iyẹ̀fun wá. O 
si dà a sinu ikoko na, o si wipe, Dà a fun awọn 
enia, ki nwọn ki o le jẹ. Kò si si jamba ninu 
ikoko mọ. 

42 Ọkunrin kan si ti Baali—Ṣaliṣa Wá, o si 
mu àkara akọso—eso, ogun iṣu àkara barle, ati 
ṣiri ọkà titun ninu àpo rẹ̀ wá fun enia Ọlọrun 
na. On si wipe, Fi fun awọn enia, ki nwọn ki 
o le jẹ. 

43 Iranṣẹ rẹ̀ si wipe, Kinla, ki emi ki o gbé 
eyi kà iwaju ọgọrun enia? On si tun wipe, Fi 
fun awọn enia, ki nwọn ki o le jẹ: nitori bayi li 
Oluwa wi pe, Nwọn o jẹ, nwọn o si kú silẹ. 

44 Bẹli o gbe e kà iwaju wọn, nwọn si jẹ, 
nwọn si kù silẹ, gẹgẹ bi ọrọ Oluwa. 

5 1NJẸ Naamani, olori—ogun ọba Siria, jẹ 
enia nla niwaju oluwa rẹ̀, ati ọlọla, nitori 

nipa rẹ̀ ni Oluwa ti fi iṣẹgun fun Siria: on si jẹ 

alagbara akọni ọkunrin ṣugbọn adẹtẹ̀ ni. 

2 Awọn ara Siria si ti jade lọ ni ẹgbé—ẹgbé, 
nwọn si ti mu ọmọbinrin kekere kan ni 
igbẹ̀kun lati ilẹ Israeli wá; on si duro niwaju 
obinrin Naamani. 

3On si wi fun iya rẹ̀ pe, oluwa mi iba wà 
niwaju Woli ti mbẹ ni Samaria! nitoôtọ on iba 
wò o sàn kuro ninu ẹ̀tẹ rẹ̀. 

4On si wọle, o si sọ fun oluwa rẹ̀ pe, Bayi 
bayi li ọmọdebinrin ti o ti ilẹ Israeli wá wi. 

5 Ọba Siria si wipe, Wá na, lọ, emi o si fi 
ìwe ranṣẹ si ọba Israeli. On si jade lọ, o si mu 
talenti fàdakà mẹwa lọwọ, ati ẹgbáta iwòn 
wurà, ati ipárọ aṣọ mẹwa. 

6On si mu iwe na tò ọba Israeli wá, wipe, 
Njẹ nisisiyi nigbati iwe yi ba de ọdọ rẹ, kiyesi 
i, emi rán Naamani iranṣẹ mi si ọ, ki iwọ ki o 
le wò o sàn kuro ninu ẹ̀tẹ rẹ̀. 

7O si ṣe, nigbati ọba Israeli kà iwe na tan, o 
si fà aṣọ rẹ̀ ya, o si wipe, Emi ha iṣe Ọlọrun, 
lati pa ati lati sọ di áyẹ̀, ti eleyi fi ranṣẹ si mi 
lati ṣe awòtan enia kan kuro ninu ẹ̀tẹ rẹ̀? ni— 
torina, ẹ rò o wò, mo bẹ̀ nyin, ki ẹ si wò o bi 
on ti nwá mi ni ija. 


296 


80 si ṣe, nigbati Eliṣa enia Ọlọrun gb pe, 
oba Israeli fà aṣọ rẹ̀ ya, o si ranṣẹ si ọba wipe, 
Éṣe ti iwọ fi fà aṣọ rẹ ya? jẹ ki o tò mi wá nisi— 
siyi, on o si mò pe, woli kan mbẹ ni Israeli. 

8 Bẹni Naamani de pẹlu awọn ẹṣin rẹ̀ ati 
pẹlu kẹké rẹ̀, o si duro li ẹnu—òna ile Eliṣa. 

10 Eliṣa si ràn iranṣẹ kan si i Wipe, Lọ, ki o 
si Wẹ̀ ni Jordani nigba meje, ẹran—ara rẹ yio si 
tun bò sipò fun ọ, iwọ o si m€. 

11 Ṣugbọn Naamani binu, o si pada lọ, o si 
wipe, Kiyesi, i, mo rò ninu mi pe, dajudaju on 
o jade tò mi wá, yio si duro, yio si kepẹ̀ orukọ 
Oluwa Ọlọrun rẹ̀, yio si fi ọwọ rẹ̀ pa ibẹ̀ na, 
yio si ṣe awòtan ẹ̀tẹ na. 

12 Abana ati Farpari, awọn odò Damasku kò 
ha dara jù gbogbo awọn omi Israeli lọ? emi kì 
iwẹ̀ ninu wọn ki emi si mQ? Bẹli o yipada, o si 
jade lọ ni irúnu. 

13 Awọn iranṣẹ rẹ̀ si sunmọ ọ, nwọn si ba a 
sòrọ, nwọn si wipe, Baba mi, woli iba wi fun 
ọ pe, ki o ṣe ohun nla kan, iwọ kì ba ti ṣe e 
bi? melomelo, nigbati o wi fun ọ pe, Wẹ̀, ki o 
si mQ? 

14 Nigbana ni o sọkalẹ, o si tẹ̀ ara rẹ̀ bọ inu 
Jordani nigba meje, gẹgẹ bi òrọ enia Ọlọrun: 
ẹran—ara rẹ̀ si tún pada bò gẹgẹ bi ẹran—ara 
ọmọ kekere, on si mQ. 

150 si pada tò enia Ọlọrun na lọ, on, ati 
gbogbo ẹgbẹ rẹ̀, nwọn si wá, nwọn duro ni— 
Waju rẹ̀: on si wipe, Wô, nisisiyi ni mo to mọ 
pe, Kò si Ọlọrun ni gbogbo aiye, bikòṣe ni 
Israeli: njẹ nisisiyi, emi bẹ̀ ọ, gbà ẹbun lọwọ 
iranṣẹ rẹ. 

16 Ṣugbọn on wipe, Bi Oluwa ti mbẹ, ni— 
Waju ẹniti emi duro, emi kì yio gbà nkan. O si 
rẹ ọ ki o gbà, ṣugbọn on kò. 

17 Naamani si wipe, Njẹ, emi bẹ̀ ọ, a kì yio ha 
fi erupẹ ẹrú ibàka meji fun iranṣẹ rẹ? nitori lati 
oni lọ iranṣẹ rẹ kì yio rubọ sisun, bẹni kì yio 
rubọ si awọn ọlọrun miran, bikòṣe si Oluwa. 

18 Ninu nkan yi ni ki Oluwa ki o darijì 
iranṣẹ rẹ, nigbati oluwa mi ba lọ si ile Rim— 
moni lati foribalẹ nibẹ, ti on ba si fi ara tì ọwọ 
mi, ti emi tẹ̀ ara mi ba ni ile Rimmoni: nigbati 
mo ba tẹ̀ ara mi ba ni ile Rimmoni, ki Oluwa 
ki o darijì iranṣẹ rẹ ninu nkan yi. 

19 On si wi fun u pe, Ma lọ ni alafia. Bẹni o 
si jade lọ jinà diẹ kuro lodo rẹ̀. 

20 Ṣugbọn Gehasi, iranṣẹ Eliṣa enia Ọlọrun 
na wipe, Kiyesi i, oluwa mi ti dá Naamani ara 
Siria yi si, niti kò gbà nkan ti o mu wá lọwọ 
rẹ̀: ṣugbọn, bi Oluwa ti mbẹ, emi o sare bá a, 
emi o si gbà nkan lọwọ rẹ̀. 


297 


21 Bẹni Gehasi lepa Naamani. Nigbati Naa— 
mani ri ti nsare bò lẹhin on, o sòkalẹ kuro 
ninu kẹkẹ̀ lati pade rẹ̀, o si wipe, Alafia kọ? 

22 On si wipe, Alafia ni. Oluwa mi rán mi, 
wipe, Kiyesi i, nisisiyi ni ọdọmọkunrin meji 
ninu awọn ọmọ woli ti òke Efraimu wá ọdọ 
mi; emi bẹ̀ o, fun wọn ni talenti fadakà kan, 
ati ipàrọ aṣọ meji. 

23 Naamani si wipe, Fi ara balẹ, gbà talenti 
meji. O si rọ ọ, o si dì talenti fadakà meji sinu 
apò meji, pẹlu ipàrọ aṣọ meji, o si gbé wọn rù 
ọmọ-—ọdọ rẹ̀ meji; nwọn si rù wọn niwaju rẹ̀. 

24 Nigbati o si de ibi ile ìṣọ, o gbà wọn lọwọ 
wọn, o si tò wọn sinu ile: o si jọwọ awọn 
ọkunrin na lọwọ lọ, nwọn si jade lọ. 

25 Ṣugbọn on wò inu ile lọ, o si duro niwaju 
oluwa rẹ̀. Eliṣa si wi fun u pe, Gehasi, nibo ni 
iwọ ti mbò? On si wipe, Iranṣẹ rẹ kò lọ ibikibi. 

26 On si wi fun u pe, Ọkàn mi kò ha ba ọ lọ, 
nigbati ọkunrin na fi yipada kuro ninu kẹkẹ̀ rẹ̀ 
lati pade rẹ? Eyi ha iṣe akokò ati gbà fadakà, 
ati lati gbà aṣọ, ati ọgbà—olifi ati ọgbà—ajara, 
ati àgutan, ati malu, ati iranṣékunrin ati 
iranṣẹbinrin? 

27 Nitorina ẹ̀tẹ Naamani yio lẹ mọ ọ, ati 
iru-ọmọ rẹ titi lai. On si jade kuro niwaju rẹ̀, 
li adẹtẹ̀ ti o funfun bi ojodidì. 


1AWỌN ọmọ awọn woli wi fun Eliṣa pe, 
Sa wò o na, ibiti awa gbe njoko niwaju 
rẹ, o há jù fun wa. 

2 Jẹ ki awa ki o lọ, awa bẹ̀ ọ, si Jordani, ki 
olukulùku wa ki o mu iti igi kọkan wá, si jẹ ki 
awa ki o ṣe ibikan, ti awa o ma gbe. On si 
dahùn wipe, Ẹ ma lọ. 

3Ẹnikan si wipe, Ki o wu ọ, emi bẹ̀ ọ, lati ba 
awọn iranṣẹ rẹ lọ. On si dahùn pe, Emi o lọ. 

4 Bẹlí o ba wọn lọ. Nigbati nwọn si de Jor— 
dani, nwọn ké igi. 

50O si ṣe, bi ẹnikan ti nké iti—igi, ake yọ 
sinu omi: o si kigbe, o si wipe, Yé! oluwa mi, 
a tọrọ rẹ̀ ni. 

6 Enia Ọlọrun si wipe, Nibo li o bẹ si? O si 
fi ibẹ hàn a. On si ké igi kan, o si sỌ ọ sinu rẹ̀; 
irin na si fò soke. 

7 Nitorina o wipe, Mu u. On si nà ọwọ rẹ̀, o 
si mu u. 

8 Nigbana ni ọba Siria mba Israeli jagun, o 
si ba awọn iranṣẹ rẹ̀ gbẹ̀ro wipe, Ni ibi bayi— 
bayi ni ibùtba mi yio gbe wà. 

9 Enia Ọlọrun si ranṣẹ si ọba Israeli wipe 
Kiye sara, ki iwọ ki o máṣe kọja si ibi bayi; ni— 
tori nibẹ ni awọn ara Siria ba si. 


li. AWỌNỌBA 5, 6 
10 Ọba Israeli si ranṣẹ si ibẹ na ti enia Ọlọ— 
run ti sọ fun u, ti o si ti kilọ fun u, o si gbà ara 
rẹ̀ nibẹ, kì iṣe nigbà kan tabi nigba meji. 

ti Nitorina li ọkàn ọba Siria bajẹ gidigidi 
nitori nkan yi: o si pẹ̀ awọn iranṣẹ rẹ̀, o si wi 
fun wọn pe, Ẹnyin kì yio ha fihan mi, tani 
ninu wa ti o nṣe ti ọba Israeli? 

12Ọkan ninu awọn iranṣẹ rẹ̀ si wipe, KÒ si 
ẹnikan, oluwa mi, ọba; bikoṣe Eliṣa, woli ti 
mbẹ ni Israeli, ni nsọ fun ọba Israeli gbogbo 
òrọ ti iwọ nsọ ninu iyẹ̀wu rẹ. 

13On si wipe, Ẹ lọ iwò ibi ti on gbe wà, ki 
emi o le ranṣẹ lọ mu u wá. A si sọ fun u, wipe, 
Wò o, o wà ni Dotani. 

14 Nitorina li o ṣe rán awọn ẹṣin ati kẹkẹ̀ ati 
ogun nla sibẹ: nwọn si de li oru, nwọn si yi ilu 
na ka. 

15 Nigbati iranṣẹ enia Ọlọrun na si dide ni 
kùtukutu ti o si jade lọ, wô, ogun yi ilu na ka, 
ati ẹṣin ati kẹkẹ̀. Iranṣẹ rẹ̀ si wi fun u pe, Ye! 
baba mi, awa o ti ṣe? 

16 On si dahùn wipe, Má bẹ̀ru: nitori awọn 
ti o wà pẹlu wa, jù awọn ti o wà pẹlu wọn lọ. 

17 Eliṣa si gbadura, o si wipe, Oluwa, emi 
bẹ̀ ọ, là a li oju, ki o lẹ̀ riran. Oluwa si là oju 
ọdọmọkunrin na; on si riran: si wò o, òke na 
kún fun ẹṣin ati kẹkẹ̀—iná yi Eliṣa ka. 

16 Nigbati nwọn si sòkalẹ tò ọ wá, Eliṣa gbadu— 
ra si Oluwa, o si wipe, Emi bẹ̀ ọ, bù ifọju lù awọn 
enia yi. On si bù ifọju lù wọn gẹgẹ bi òrọ Eliṣa. 

18 Eliṣa si wi fun wọn pe, Eyi kì iṣe ọna, 
bẹni eyi kì iṣe ilu na: ẹ ma tò mi lẹhin, emi o 
si mu nyin wá ọdọ ọkunrin ti ẹnyin nwá. O si 
ṣe amòna wọn lọ si Samaria. 

20O si ṣe, nigbati nwọn de Samaria ni Eliṣa 
Wipe, Oluwa la oju awọn enia wọnyi, ki nwọn 
ki o lẹ̀ riran. Oluwa si là oju wọn; nwọn si ri— 
Tan; si kiyesi i, nwọn mbẹ li árin Samaria. 

21 Ọba Israeli si wi fun Eliṣa, nigbati o ri 
wọn pe, Baba mi, ki emi ki o má pa wọn bi? ki 
emi ki o má pa wọn bi? 

22On si dahùn pe, Iwọ kò gbọdọ pa wọn: 
iwọ jẹ pa awọn ti iwọ fi idà rẹ ati ọrun rẹ kô 
ni igbẹkun? Gbe onjẹ ati omi kalẹ niwaju 
wọn, ki nwọn ki o jẹ, ki nwọn ki o si mu, ki 
nwọn ki o si tò oluwa wọn lọ. 

23 On si pẹ̀se òpọlọpọ onjẹ fun wọn; nigbati 
nwọn si ti jẹ, ti nwọn si ti mu tan, o rán wọn 
lọ, nwọn si tò oluwa wọn lọ. Bẹni ẹgbẹ ogun 
Siria kò tun wá si ilẹ Israeli mọ. 

24 O si ṣe lẹhìn eyi, ni Benhadadi ọba Siria 
ko gbogbo ogun rẹ̀ jọ, nwọn si gòke, nwọn si 
dô tì Samaria. 


II. AWỌNỌBA 6, 7 

25 Iyan nla kan si mu ni Samaria: si kiyesi i, 
nwọn dé tì i, tobẹ ti a si fi ntà ori kẹtẹkẹtẹ kan 
ni ọgọrun iwọn fadakà, ati idamẹrin oṣuwọn 
kabu imi ẹiyẹle, ni iwọn fàdakà marun. 

260 si ṣe ti ọba Israeli nkọja lọ lori odi, 
obinrin kan sọkún tò ọ wá wipe, Gbà mi, 
oluwa mi, ọba! 

27 On si wipe, Bi Oluwa kò ba gbà ọ, nibo li 
emi o gbe ti gbà ọ? Lati inu ilẹ—ipakà, tabi lati 
inu ibi ifunti? 

28 Ọba si wi fun u pe, Éṣe ọ? On si dahùn 
wipe, Obinrin yi wi fun mi pe, Mu 
ọmọkunrin rẹ wá, ki awa ki o le jẹ ẹ loni, awa 
o si jẹ ọmọ ti emi li ọla. 

29 Bẹni awa se ọmọ mi, awa si jẹ ẹ̀: emi si 
wi fun u ni ijọ keji pe, Mu ọmọ rẹ Wá ki awa 
ki o jẹ̀ ẹ; on si ti fi ọmọ rẹ̀ pam. 

30 O si ṣe, nigbati ọba gbQ ẹrọ obinrin na, o fà 
aṣọ rẹ̀ ya; o si kọja lọ lori odi, awọn enia si wò, 
si kiyesi i, o ni aṣọ—ọfò labẹ aṣọ rẹ̀ li ara rẹ̀. 

31 Nigbana ni o wipe, Ki Ọlọrun ki o ṣe bayi 
ati jù bẹ lọ si mi, bi ori Eliṣa ọmọ Ṣafati yio 
duro li ọrún rẹ̀ li oni. 

32 Ṣugbọn Eliṣa joko ninu ile rẹ̀, ati awọn 
àgbagba joko pẹlu rẹ̀; ọba si rán ọkunrin kan 
ṣáju rẹ̀ lọ: ṣugbọn ki iranṣẹ na ki o to dé ọdọ rẹ̀, 
on wi fun awọn àgbagba pe, Ẹ wò bi ọmọ apa— 
nia yi ti ranṣẹ lati mu ori mi kuro? ẹ wò, nigbati 
iranṣẹ na ba de, ẹ tì ilẹ̀kun, ki ẹ si dì i mu ṣinṣin 
li ẹnu—òna: iro—ẹsẹ̀ oluwa rẹ̀ kò ha wà lẹhin rẹ̀? 

33 Bi on ti mba wọn sọrọ lọwọ, kiyesi i, 
iranṣẹ na sòkalẹ tò ọ wá: on si wipe, Wò o, 
lati ọwọ Oluwa ni ibi yi ti wá, kili emi o ha 
duro dẹ Oluwa mọ si? 


NIGBANA ni Eliṣa wipe, Ẹ gbQ ẹ̀rọ 

Oluwa: Bayi li Oluwa wi, Ni iwòyi ọla li a 
o ta oṣùwọn iyẹ̀fun kikuna kan ni ṣekeli kan 
ni ẹnu bode Samaria. 

2 Nigbana ni ijòye kan li ọwọ ẹniti ọba nfi 
ara tì dá enia Ọlọrun li ohùn, o si wipe, Kiyesi 
i, bi Oluwa tilẹ sé ferese li ọrun, nkan yi ha le 
ri bẹ? On si wipe, Kiyesi i, iwọ o fi oju rẹ ri i, 
ṣugbọn iwọ kì yio jẹ ninu rẹ̀. 

3 Adẹtẹ̀ mẹrin kan si wà ni atiwò bodẹ̀; 
nwọn si wi fun ara wọn pe, Éṣe ti awa fi joko 
nihinyi titi awa o fi kú? 

4 Bi awa ba wipe, Awa o wọ ilu lọ, iyàn si 
mbẹ ni ilu, awa o si kú nibẹ: bi awa ba si joko 
Jẹ nihinyi, awa o kú pẹlu. Njẹ nisisiyi ẹ wá, ẹ 
jẹ ki awa ki o ṣubu si ọwọ ogun awọn ara Si— 
ria: bi nwọn ba dá wa si, awa o yẹ̀: bi nwọn ba 
si pa wa, awa o kú na ni. 


298 


5 Nwọn si dide li afẹmọjumọ lati lọ si ibùdo 
awọn ara Siria: nigbati nwọn si de apa ti o kan— 
gun ibùdo Siria, kiyesi i, kò si ọkunrin kan 

6 Nitori ti Oluwa ṣe ki ogun awọn ara Siria 
ki o gbẹ ariwo kẹkẹ̀, ati ariwo ẹṣin, ariwo 
ogun nla: nwọn si wi fun ara wọn pe, Kiyesi i, 
ọba Israeli ti bẹ̀ ogun awọn ọba Hitti, ati awọn 
ọba Egipti si wa, lati wá bò wa mọlẹ. 

7 Nitorina ni nwọn dide, nwọn si salọ ni 
afẹ̀mọjumọ, nwọn si fi agọ wọn silẹ, ati ẹṣin 
wọn, ati kẹtẹkẹtẹ wọn, ani, ibùdo wọn gẹgẹ 
bi o ti wà, nwọn si salọ fun ẹmi wọn. 

8 Nigbati adẹtẹ̀ wọnyi de apa ikangun bùdo, 
nwọn wọ inu agọ kan lọ, nwọn jẹ, nwọn si mu, 
nwọn sì kô fadakà ati wura ati agbáda lati ibẹ 
lọ, nwọn si lọ, nwọn si pa a mẹ; nwọn si tún 
pada wá, nwọn si wò inu agọ miran lọ, nwọn si 
ké lati ibẹ lọ pẹlu, nwọn si lọ, nwọn si pa a m€6ô. 

9 Nigbana ni nwọn wi fun ara wọn pe, Awa 
kò ṣe rere: oni yi, ọjọ ihinrere ni, awa si dakẹ: 
bi awa ba duro titi di afẹmọjumọ, iyà yio jẹ wa: 
njẹ nisisiyi ẹ Wá, ẹ jẹ ki a si lọ isọ fun awọn ara 
ile ọba. 

10 Bẹni nwọn Wá, nwọn si ke si awọn oni— 
bodẹ̀ ilu; nwọn si wi fun wọn pe, Awa de bùdo 
awọn ara Siria, si kiyesi i, kò si ọkunrin kan 
nibẹ, bẹni kò si ohùn enia kan, bikòṣe ẹṣin ti a 
so, ati kẹtẹkẹtẹ ti a so, ati agọ bi nwọn ti wà. 

ti Ẹnikan si pẹ̀ awọn onibodẹ̀; nwọn si sọ 
ninu ile ọba. 

12Ọba si dide li oru, o si wi fun awọn 
iranṣẹ rẹ̀ pe, Emi o fi hàn nyin nisisiyi eyiti 
awọn ara Siria ti ṣe si wa. Nwọn mò pe, ebi 
npa wa; nitorina nwọn jade lọ ni búdo lati fi 
ara wọn pam ni igbẹ wipe, Nigbati nwọn ba 
jade ni ilu, awa o mu wọn láyẹ̀, awa o si WỌ 
inu ilu lọ. 

13 Ọkan ninu awọn iranṣẹ rẹ̀ si dahiin o si 
wipe, Emi bẹ̀ ọ, jẹ ki awa ki o mu marun ninu 
ẹṣin ti o kú, ninu awọn ti o kú ni ilu, kiyesi i, 
nwọn sa dabi gbogbo òpọlọpọ Israeli ti o kú 
ninu rẹ̀; kiyesi i, ani bi gbogbo òpọlọpọ enia 
Israeli ti a run, si jẹ ki a ranṣẹ lọ iwò. 

14 Nitorina nwọn mu ẹṣin kẹkẹ̀ meji; ọba si 
ranṣẹ tò ogun awọn ara Siria lẹhin, wipe, Ẹ lọ 
ìwò. 

15 Nwọn si tò wọn lẹhin de Jordani: si wò 
o, gbogbo ẹna kún fun agbáda ati ohun elò ti 
awọn ara Siria gbé sọnù ni iyára wọn. Awọn 
onṣẹ si pada, nwọn si sọ fun ọba. 

16 Awọn enia si jade lọ, nwọn si kô ibùdo 
awọn ara Siria. Bẹni a ntà oṣùtwọn iyẹ̀fun ki— 


299 


kunná kan ni ṣekeli kan, ati oṣuwọn barle 
meji ni ṣekeli kan, gẹgẹ bi òrọ Oluwa. 

17 Ọba si yàn ijòye na, lọwọ ẹniti o nfi ara 
tì, lati ṣe itọju ẹnu bodẹ̀: awọn enia si tẹ̀ ẹ 
mọlẹ ni bodẹ̀, o si kú, bi enia Ọlọrun na ti wi, 
ẹniti o sòrọ nigbati ọba sòkalẹ tò ọ wá. 

180 si ṣe, bi enia Ọlọrun na ti sọ fun ọba, 
wipe, Oṣùwọn barle meji fun ṣekeli kan, ati 
òṣuwọn iyẹfun kikunná kan, fun ṣekeli kan, 
yio wà ni iwòyi ọla ni ẹnu bodẹ̀ Samaria: 

19 Ijòye na si da enia Ọlọrun na li ohùn, o si 
wipe, Kiyesi i, nisisiyi, bi Oluwa tilẹ ṣe ferese 
li ọrun, iru nkan yi ha le ri bẹ? On si wipe, 
Kiyesi i, iwọ o fi oju rẹ ri i, ṣugbọn iwọ kì yio 
jẹ ninu rẹ̀. 

20 Bẹlì o si ri fun u: nitori awọn enia tẹ̀ ẹ 
mọlẹ ni ẹnu bodẹ̀, o si kú. 


8 1 ELIṢA si wi fun obinrin na, ọmọ ẹniti o 
ti sọ di áyẹ̀, wipe, Dide, si lọ, iwọ ati ile 
rẹ, ki o si ṣe atipo nibikibi ti iwọ ba le ṣe 
atipo: nitoriti Oluwa pe ìyan: yio si mu pẹlu 
ni ilẹ, li ọdun meje. 

2 Obinrin na si dide, o si ṣe gẹgẹ bi òrọ enia 
Ọlọrun na: on si lọ pẹlu ile rẹ̀, nwọn si ṣe 
atipo ni ilẹ awọn ara Filistia li ọdun meje. 

30 si ṣe lẹhin ọdun meje, ni obinrin na 
pada bò lati ilẹ awọn ara Filistia: on si jade lọ 
lati kepẹ̀ ọba nitori ile rẹ̀ ati nitori ilẹ rẹ̀. 

4 Ọba si mba Gehasi iranṣẹ enia Ọlọrun na 
sòrọ, wipe, Mo bẹ̀ ọ, sọ gbogbo ohun nla, ti 
Eliṣa ti ṣe fun mi. 

SO si ṣe bi o ti nrò fun ọba bi o ti sọ okú 
kan di áyẹ̀, si kiyesi i, obinrin na, ẹniti a sọ 
ọmọ rẹ̀ di àáyò kepẹ̀ ọba nitori ilẹ rẹ ati nitori 
ile rẹ̀. Gehasi si wipe, Oluwa mi, ọba, eyi li 
obinrin na, eyi si li ọmọ rẹ̀ ti Eliṣa sọ di áyẹ̀. 

6 Nigbati ọba si bẹ̀re lọwọ obinrin na, o 
Tohin fun u. Ọba si yàn iwẹ̀fa kan fun u, wipe, 
Mu ohun gbogbo ti iṣe ti rẹ̀ pada fun u, ati 
gbogbo erẹ̀ oko lati ọjọ ti o ti fi ilẹ silẹ titi di 
isisiyi. 

7 Eliṣa si wá si Damasku; Benhadadi ọba Si— 
ria si nṣe aisàn; a si sọ fun u, wipe, Enia Ọlọrun 
de ihinyi. 

8 Ọba si wi fun Hasaeli pe, Mu ọrẹ lọwọ rẹ, si 
lọ ipade enia Ọlọrun na, ki o si bẹ̀re lọwọ Olu— 
wa lọdọ rẹ̀, wipe, Emi o ha sàn ninu arùn yi? 

9 Bẹni Hasaeli lọ ipade rẹ̀, o si mu ọrẹ li 
ọwọ rẹ̀, ani ninu gbogbo ohun rere Damasku, 
ogoji ẹrù ibakasiẹ, o si de, o si duro niwaju rẹ̀, 
o si wipe, Ọmọ rẹ Benhadadi ọba Siria rán mi 
si ọ, wipe, Emi o ha sàn ninu arùn yi? 


Hi. AWỌNỌBA 7,8 
10 Eliṣa si wi fun u pe, Lọ, ki o si sọ fun u 
pe, Iwọ iba sàn nitôtọ: ṣugbọn Oluwa ti fi hàn 
mi pe, nitôtọ on o kú. 

T1 On si tẹ̀ oju rẹ̀ mọ ọ gidigidi, titi oju fi tì i; 
enia Ọlọrun na si sọkun. 

12 Hasaeli si wipe, Eṣe ti oluwa mi fi nsọ— 
kun? On si dahùn pe, Nitoriti mo mò ibi ti 
ìwọ o ṣe si awọn ọmọ Israeli: awọn odi agbara 
wọn ni iwọ o fi iná bò, awọn ọdọmọkunrin 
Wọn ni iwọ o fi idà pa, iwọ o si fẹ ọmọ wẹwẹ 
wọn tútu, iwọ o si là inu awọn aboyun wọn. 

13Hasaeli si wipe, Ṣugbọn kinla? Iranṣẹ rẹ 
iṣe aja, ti yio fi ṣe nkan nla yi? Eliṣa si dahùn 
wipe, Oluwa ti fi hàn mi pe, iwọ o jọba lori 
Siria. 

14 Bẹli o lọ kuro lọdọ Eliṣa, o si de ọdọ olu— 
wa rẹ̀; on si wi fun u pe, Kini Eliṣa sọ fun ọ? 
On si dahùn wipe, O sọ fun mi pe, Iwọ o sàn 
nitotọ. 

15 O si ṣe ni ijọ keji ni o mu aṣọ ti o nipọn, o 
kì i bò omi, o si tẹ̀ ẹ le oju rẹ̀, bẹli o kú. Ha— 
saeli si jọba nipò rẹ̀. 

16 Ati li ọdun karun Joramu, ọmọ Ahabu 
ọba Israeli, Jehoṣafati jẹ ọba Juda: nigbana Je— 
horamu ọmọ Jehoṣafati ọba Juda bẹ̀rẹ si ijọba. 

17 Ẹni ọdun mejilelọgbọn li o jẹ nigbati o 
bẹ̀rẹ si ijọba, o si jọba ọdun mẹjọ ni Jerusalemu. 

18O si rìn li ẹna awọn ọba Israeli, bi ile 
Ahabu ti ṣe: nitori ọmọbinrin Ahabu li o nṣe 
aya rẹ̀; on si ṣe ibi niwaju Oluwa. 

193 Ṣugbọn Oluwa kò fẹ ipa Juda run, nitori 
Dafidi iranṣẹ rẹ̀, bi o ti ṣe ileri fun u, lati fun u 
ni imọlẹ ati fun awọn ọmọ rẹ̀ li ọjọ gbogbo. 

20 Ti ọjọ rẹ̀ ni Edomu ṣọtẹ kuro li abẹ ọwọ 
Juda, nwọn si jẹ ọba fun ara wọn. 

21 Bẹni Joramu rekọja siha Sairi, ati gbogbo 
awọn kẹkẹ̀ pẹlu rẹ̀: o si dide li oru, o si kọlù 
awọn ara Edomu ti o yi i ka: ati awọn olori 
awọn kẹkẹ̀: awọn enia si sá wọ inu agọ wọn. 

22 Bẹni Edomu ṣọtẹ kuro labẹ ọwọ Juda titi 
o fi di oni yi. Nigbana ni Libna ṣọtẹ li akokò 
kanna. 

23 Iyokù iṣe Joramu, ati gbogbo ohun ti o ṣe, 
a kò ha kọ wọn sinu iwe òrọ ọjọ awọn ọba 
Juda? 

24 Joramu si sùn pẹlu awọn baba rẹ̀, a si sin 
i pẹlu awọn baba rẹ̀ ni ilu Dafidi: Ahasiah 
ọmọ rẹ̀ si jọba ni ipò rẹ̀. 

251i ọdun kejila Joramu ọmọ Ahabu ọba 
Israeli, Ahasiah ọmọ Jehoramu ọba Juda bẹ̀rẹ 
si ijọba. 

26 Ẹni ọdun mejilelogun. ni Ahasiah. jẹ 
nigbati o bẹ̀rẹ si ijọba; o si jọba li ọdun kan ni 


.AWỌNỌBA 8, 9 


Jerusalemu. Orukọ iya rẹ̀ a si ma jẹ Ataliah, 
ọmọbinrin Omri ọba Israeli. 

27 O si rìn li ọna ile Ahabu, o si ṣe ibi niwa— 
ju Oluwa, bi ile Ahabu ti ṣe: nitoriti o nṣe ana 
ile Ahabu. 

28 On si lọ pẹlu Joramu ọmọ Ahabu si ogun 
na ti o mba Hasaeli ọba Siria jà ni Ramoti—Gi— 
leadi; awọn ara Siria si ṣa Joramu li ọgbẹ. 

28 Joramu ọba si pada si Jesreeli lati Wò 
ọgbé ti awọn ara Siria ti ṣa a ni Rama, nigbati 
o mba Hasaeli ọba Siria ja. Ahasiah ọmọ Je— 
horamu ọba Juda sọkalẹ lati wá iwò Joramu 
ọmọ Ahabu ni Jesreeli nitoriti o nṣe aisàn. 


1ELIṢA woli si pé ọkan ninu awọn ọmọ 

Woli, o si wi fun u pe, Dì amure ẹ̀gbẹ rẹ, 
ki o si mu igò ororo yi lọwọ rẹ, ki o si lọ si Ra— 
moti—Gileadi: 

2 Nigbati iwọ ba si de ibẹ, ki iwọ ki o wá 
Jehu ọmọ Jehoṣafati, ọmọ Nimṣi li awari nibẹ, 
ki o si Wọle, ki o si mu u ki o dide kuro lárin 
awọn arakunrin rẹ̀, ki o si mu u lọ si yara inu 
ile lọhun; 

3Ki o si mu igò ororo na, ki o si tú u si ori rẹ̀, 
ki o si wipe, Bayi li Oluwa wipe, Emi fi ororo 
yàn ọ li ọba li ori Israeli. Si ṣi ilẹkun, ki o si sá, 
má si ṣe duro. 

4 Bẹni ọdọmọkunrin na, ani ọdọmọkunrin 
woli na, lọ si Ramoti—Gileadi. 

5 Nigbati o si debẹ, kiyesi i, awọn olori— 
ogun Wà ni ijoko; on si wipe, Emi ni iṣẹ kan si 
ọ, balogun. Jehu si wipe, Si tani ninu gbogbo 
wa? On si wipe, Si ọ, balogun. 

6 On si dide, o si Wò inu ile: o si tú ororo na 
si i li ori, o si wi fun u pe, Bayi li Oluwa Ọlọ— 
run Israeli wipe, Emi ti fi ororo yàn ọ li ọba 
lori enia Oluwa, lori Israeli. 

7 Iwọ o si kọlù ile Ahabu oluwa rẹ, ki emi o 
le gbẹsan ẹjẹ awọn wWoli iranṣẹ mi, ati ẹ̀jẹ 
gbogbo awọn iranṣẹ Oluwa lọwọ Jesebeli. 

8 Nitori gbogbo ile Ahabu ni yio ṣegbé: emi 
o si ké gbogbo ọdọmọkunrin kuro lọdọ Ahabu 
ọmọ—ọdọ ati omnira ni Israeli: 

9 Emi o si ṣe ile Ahabu bi ile Jeroboamu 
ọmọ Nebati, ati bi ile Baaṣa ọmọ Ahijah; 

10 Awọn aja yio si jẹ Jesebeli ni oko Jesreeli, kì 
yio si ẹniti yio sinkú rẹ̀. O si ṣi ilẹkúin, o si sá lọ. 

t1 Nigbana ni Jehu jade tò awọn iranṣẹ olu— 
Wa rẹ̀: ẹnikan si wi fun u pe, Alafia kQ? nitori 
kini aṣiwẹ̀re yi ṣe tọ ọ wá? On si wi fun wọn 
pe, Ẹnyin mò ọkunrin na ati ẹrọ rẹ̀. 

12Nwọn si wipe, Eke; sọ fun wa wayi. On 
si wipe, Bayi bayi li o sọ fun mi wipe, Bayi ni 


soo 


Oluwa wipe, Emi ti fi ororo yàn ọ li ọba lori 
Israeli. 

13 Nigbana ni nwọn yára, olukulùku si mu 
agbáda rẹ̀, o si fi i si abẹ rẹ̀ lori atẹ̀gun, nwọn 
si fun ipẹ wipe, Jehu jọba. 

14 Bẹni Jehu ọmọ Jehoṣafati ọmọ Nimṣi ṣotẹ 

si Joramu. (Njẹ Joramu ti nṣọ Ramoti—Gileadi, 
on, ati gbogbo Israeli, nitoriti Hasaeli ọba Si— 
ria: 
15 Ṣugbọn Joramu ọba ti pada si Jesreeli lati 
wò ọgbẹ ti awọn ara Siria ṣa a, nigbati o ba 
Hasaeli ọba Siria jà.) Jehu si wipe, Bi o ba ṣe 
ifẹ inu nyin ni, ẹ má jẹ ki ẹnikẹni ki o jade lọ, 
tabi ki o yọ lọ kuro ni ilu lati lọ isọ ni Jesreeli. 

16 Bẹni Jehu gún kẹkẹ, o si lọ si Jesreeli; ni— 
tori Joramu diibulẹ nibẹ. Ahasiah ọba Juda si 
sòkalẹ lati wá iwò Joramu. 

17 Oluṣọ kan si duro ni ile iṣọ ni Jesreeli, o 
si ri ẹgbẹ Jehu bi o ti mbọ Wá, o si wipe, Mo ri 
ẹgbẹ kan. Joramu si wipe, Mu ẹlẹṣin kan, ki o 
si ranṣẹ lọ ipade wọn, ki o si wipe, Alafia kẹ? 

18 Ẹnikan si lọ lori ẹṣin lati pade rẹ̀, o si 
wipe, Bayi li ọba wi pe, Alafia kẹ? Jehu si 
wipe, Kini iwọ ni fi alafia ṣe? yipada sẹhin mi. 
Ojùṣọ na si sọ pe, Iranṣẹ na de ọdọ Wọn, 
ṣugbọn kò si tun pada wá mọ. 

18 O si rán ekeji jade lori ẹṣin on si tọ wọn 
Wá, o si wipe, Bayi li ọba wi pe, Alafia kọ? 
Jehu si dahùn wipe, Kini iwọ ni fi alafia ṣe? 
yipada sẹhin mi. 

20 Ojiiṣọ na si sọ wipe, On tilẹ de ọdọ wọn, 
kò si tun padà wá mọ: wiwQ kẹkẹ na si dàbi 
wiwọ kẹkẹ Jehu ọmọ Nimṣi; nitori o nwọ bò 

21 Joramu si wipe, Ẹ dì kẹkẹ. Nwọn si dì 
kẹké rẹ̀. Joramu ọba Israeli ati Ahasiah ọba 
Juda si jade lọ, olukuliiku ninu kẹkẹ̀ rẹ̀, nwọn 
si jade lọ ipade Jehu, nwọn si ba a ni oko Na— 
boti ara Jesreeli. 

22 O si ṣe, nigbati Joramu ri Jehu li o wipe, 
Jehu, Alafia kẹ? On si wipe, Alafia kini, 
niwònbi iwà—agbére Jesebeli ìya rẹ ati iṣe ajẹ 
rẹ̀ ti pò tobẹ? 

23 Joramu si yi ọwọ rẹ̀ pada, o si sá, o si Wi 
fun Ahasiah pe, Ọtẹ̀ de, Ahasiah. 

24 Jehu si fi gbogbo agbara rẹ̀ fà ọrun o si ta 
Joramu lárin apa rẹ̀ mejeji, ọfà na si gbà ọkàn 
rẹ̀ jade, o si dojubolẹ ninu kẹkẹ rẹ̀. 

25 Nigbana ni Jehu sọ fun Bidkari balogun 
rẹ̀, pe, Gbe e ki o si sọ ọ si oko Naboti ara Jes— 
reeli: sa ranti bi igbati temi tirẹ jumọ ngún 
kẹkẹ lẹhin Ahabu baba rẹ̀, Oluwa ti sọ ọẹrọ— 
ìmọ yi sori rẹ̀. 


301 


26 Nitôtọ li ana emi ti ri ẹ̀jẹ Naboti ati ẹ̀jẹ 
awọn ọmọ rẹ̀ ọkunrin, li Oluwa wi; emi o si 
san a fun ọ ni oko yi, li Oluwa wi. Njẹ nitori— 
na, ẹ mu u, ki ẹ si sọ ọ sinu oko na gẹgẹ bi òrọ 
Oluwa. 

27 Ṣugbọn nigbati Ahasiah ọba Juda ri eyi, o 
gbà òna ile ọgba salọ. Jehu si lepa rẹ̀ o si wipe, 
Ẹ ta a ninu kẹkẹ̀ pẹlu. Nwọn si ṣe bẹ li atigòke 
si Guri, ti o wà leti Ibleamu. O si salọ si Me— 
giddo, o si kú nibẹ. 

28 Awọn iranṣẹ rẹ̀ si gbé e ninu kẹkẹ̀ lọ si 
Jerusalemu, nwọn si sìn i ni bojì rẹ̀ pẹlu awọn 
baba rẹ̀ ni ilu Dafidi. 

29Ti ọdun ikọkanla Joramu ọmọ Ahabu ni 
Ahasiah bẹ̀rẹ si ijọba lori Juda. 

30 Nigbati Jehu si de Jesreeli, Jesebeli gbé; 
on si le tìr6, o si ta ori rẹ̀, o si yọju wode ni 
fẹ̀rese. 

31 Bi Jehu si ti ngbà ẹnu—òna wọle, o wipe, 
Simri ti o pa oluwa rẹ̀ ri alafia bi? 

32 On si gbé oju rẹ̀ si òke fẹ̀rese, o si wipe, 
Tani nṣe ti emi? tani? Awọn iwẹ̀fa meji bi 
mẹta si yọju si i lode. 

33 On si wipe, Ẹ tari rẹ̀ silẹ. Nwọn si tari rẹ̀ 
silẹ: diẹ ninu ẹ̀jẹ rẹ̀ si ta si ara ogiri, ati si ara 
awọn ẹṣin: on si tẹ̀ ẹ mọlẹ. 

34 Nigbati o si wọle, o jẹ, o si mu, o si wipe, 
Ẹ lọ iwò obinrin egun yi wàyi, ki ẹ si sìn i: 
nitori ọmọbinrin ọba li on iṣe. 

35 Nwọn si lọ isin i; ṣugbọn nwọn KÒ ri 
ninu rẹ̀ jù agbari, ati ẹsẹ̀ ati atẹlẹwọ rẹ̀ lọ. 

36 Nitorina nwọn si tun pada Wá, nwọn si sọ 
fun u. On si wipe, Eyi li ẹrọ Oluwa, ti o sọ nipa 
ọwọ Elijah iranṣẹ rẹ̀ ara Tiṣbi wipe, Ni oko Jes- 
reeli li awọn aja yio jẹ ẹran—ara Jesebeli: 

37 Okú Jesebeli yio si dàbi imi ni igbẹ, ni 
oko Jesreeli; tobẹ ti nwọn kì yio wipe, Jese— 


beli li eyi. 
l 0 1AHABU si ni aádọrin ọmọ ọkunrin ni 
Samaria. Jehu si kọwe, o si ranṣẹ si 
Samaria si awọn olori Jesreeli, si awọn àgbagba, 
ati si awọn ti ntẹ awọn ọmọ Ahabu, wipe, 

2 Njẹ nisisiyi nigbati iwe yi ba ti de ọdọ 
nyin, bi o ti jẹpe, awọn ọmọ oluwa nyin mbẹ 
lọdọ nyin, ati kẹkẹ̀ ati ẹṣin mbẹ lọdọ nyin, ilu 
olodi pẹlu ati ihamọra. 

3 Ki ẹ wò ẹniti o sàn jùlọ ati ti o si yẹ jùlọ 
ninu awọn ọmọ oluwa nyin, ki ẹ gbé e ka 
ori—itẹ̀ baba rẹ̀, ki ẹ si jà fun ile oluwa nyin. 

aṢugbọn ẹ̀ru bà wọn gidigidi, nwọn si 
wipe, Kiyesi i, ọba meji kò duro niwaju rẹ̀: 
awa o ha ti ṣe le duro? 


li. AWỌNỌBA 9, 10 
5 Ati ẹniti iṣe olori ile, ati ẹniti iṣe olori ilu, 
awọn àgbagba pẹlu, ati awọn olutẹ awọn 
ọmọ, ranṣẹ si Jehu wipe, Iranṣẹ rẹ li awa, a o 
si ṣe gbogbo ohun ti o ba pa li aṣẹ fun wa; awa 
kì yio jẹ ọba: iwọ ṣe eyi ti o dara li oju rẹ. 
6NNigbana ni o kọ iwe lẹrinkeji si wọn 
wipe, Bi ẹnyin ba ṣe ti emi, bi ẹnyin o si fi eti 
si ohùn mi, ẹ mu ori awọn ọkunrin na, awọn 
ọmọ oluwa nyin, ki ẹ si tò mi wá ni Jesreeli ni 
ìwòyi ọla. Njẹ awọn ọmọ ọba, adọrin ọkunrin, 
mbẹ pẹlu awọn enia nla ilu na ti ntẹ wọn. 

TO si ṣe, nigbati iwe na de ọdọ wọn, ni 
nwọn mu awọn ọmọ ọba, nwọn si pa adọrin 
ọkunrin, nwọn si kô ori wọn sinu agbòn, 
nwọn si fi wọn ranṣẹ si i ni Jesreeli. 

8 Onṣẹ kan si de, o si sọ fun u, wipe, nwọn ti 
mu ori awọn ọmọ ọba wá. On si wipe, Ẹ tò 
wọn li okiti meji ni atiwò ẹnu bodẹ̀, titi di 
OWULỌ. 

9 O si ṣe li owurò, o si jade lọ, o si duro, o si 
wi fun gbogbo awọn enia pe, Olododo li 
ẹnyin: kiyesi i, emi ṣòtẹ si oluwa mi, mo si pa 
a: ṣugbọn tani pa gbogbo awọn wọnyi? 

10 Njẹ ẹ mò pe, kò si ohunkan ninu òrọ 
Oluwa, ti Oluwa sọ niti ile Ahabu ti yio bẹ 
silẹ, nitori ti Oluwa ti ṣe eyi ti o ti sọ nipa ọwọ 
Elijah iranṣẹ rẹ̀. 

tI Bẹni Jehu pa gbogbo awọn ti o kú ni ile 
Ahabu ni Jesreeli ati gbogbo awọn enia nla rẹ̀, 
ati awọn ibatan rẹ̀, ati awọn alufa rẹ̀, titi on kò 
fi kù ọkan silẹ fun u. 

12 On si dide, o si mbò o si wá si Samaria: bi 
o si ti wà nibi ile irẹérun agutan li oju òna. 

13 Jehu pade awọn arakunrin Ahasiah ọba 
Juda, o si wipe, Tali ẹnyin? Nwọn si dahùn 
wipe, Awa arakunrin. Ahasiah. ni; awa si 
nsòkalẹ lati lọ ikí awọn ọmọ ọba ati awọn 
ọmọ ayaba. 

14 On si wipe, Ẹ mu wọn láyẹ, nwọn si mu 
wọn láyẹ̀, nwọn si pa wọn nibi iho ile irẹ̀run 
agùtan, ani ọkunrin mejilelogoji, bẹni kò si 
kú ẹnikan wọn. 

15 Nigbati o si jade nibẹ, o ri Jehonadabu 
ọmọ Rekabu mbòwá ipade rẹ̀; o sì sure fun u, 
o si wi fun u pe, Ọkàn rẹ ha ṣe dede bi ọkàn 
mi ti ri si ọkàn rẹ? Jehonadabu si dahùn 
wipe, Bẹni. Bi bẹni, njẹ fun mi li ọwọ rẹ. O si 
fun u li ọwọ rẹ̀; on si fà a sọdọ rẹ̀ sinu kẹkẹ̀. 

16On si wipe, Ba mi lọ ki o si wò itara mi 
fun Oluwa. Bẹni nwọn mu u gún kẹkẹ̀ rẹ̀. 

TI Nigbati o si de Samaria, o pa gbogbo 
awọn ti o kù fun Ahabu ni Samaria, titi o fi 
run u, gẹgẹ bi òrọ Oluwa ti o sọ fun Elijah. 


IL AWỌNỌBA 10, 11 

18 Jehu si kú gbogbo awọn enia jọ, o si wi 
fun wọn pe, Ahabu sìn Baali diẹ, ṣugbọn Jehu 
yio sìn i pupọ. 

18 Njẹ nitorina, ẹ pẹ gbogbo awọn woli Ba— 
ali fun mi, gbogbo awọn iranṣẹ rẹ̀, ati gbogbo 
awọn alufa rẹ̀; máṣe jẹ ki ọkan ki o kú; nitoriti 
mo ni ẹbọ nla iṣe si Baali: ẹnikẹni ti o ba kú, 
kì yio yò. Ṣugbọn Jehu fi ẹ̀tan ṣe e, nitori ki o 
le pa awọn olùsin Baali run. 

20 Jehu si wipe, Ẹ yà apejọ si mimQ fun 
Baali; nwọn si kede rẹ̀. 

21 Jehu si ranṣẹ si gbogbo Israeli; gbogbo 
awọn olùsin Baali si wá tobẹ ti kò si kù ọkun— 
rìn kan ti kò wá. Nwọn si wá sinu ile Baali; ile 
Baali si kún lati ikangun ekini titi de ekeji. 

22 On si wi fun ẹniti o wà lori yará babalo— 
riṣa pe, Kô aṣọ wá fun gbogbo awọn olùsin 
Baali. On si kô aṣọ jade fun wọn wá. 

23 Jehu si lọ, ati Jehonadabu ọmọ Rekabu 
sinu ile Baali, o si wi fun awọn olùsin Baali 
pe, Ẹ wá kiri, ki ẹ si wò ki ẹnikan ninu awọn 
iranṣẹ Oluwa ki o má si pẹlu nyin nihin, 
bikòṣe kìki awọn olùsin Baali. 

24 Nigbati nwọn si wọle lati ru ẹbọ ati ọrẹ— 
sisun, Jehu yàn ọgọrin ọkunrin si ode, o si 
wipe, Bi ẹnikan ninu awọn ọkunrin ti mo mu 
wá fi le nyin lọwọ ba lọ, ẹniti o ba jẹ ki o lọ, 
ẹmi rẹ̀ yio lọ fun ẹmi tirẹ̀. 

25 O si ṣe, bi a si ti pari ati ru ẹbọ sisun, ni 
Jehu wi fun awọn olùṣọ ati awọn olori—ogun 
pe, Wọle, ki ẹ si pa wọn; ẹ máṣe jẹ ki ẹnikan 
ki o jade. Nwọn si fi oju idà pa wọn; awọn 
olùṣọ ati awọn olori-ogun si gbé wọn sọ si 
ode, nwọn si wò inu odi ile Baali. 

26 Nwọn si kô awọn ere lati ile Baali jade, 
nwọn si sun wọn. 

27 Nwọn si wo ere Baali lulẹ, nwọn si wo ile 
Baali lulẹ, nwọn si ṣe e ni ile igbẹ titi di oni yi. 

26 Bayi ni Jehu pa Baali run kuro ni Israeli. 

29 Ṣugbọn Jehu kò kuro ninu ẹ̀ṣẹ Jeroboa— 
mu ọmọ Nebati, ti o mu Israeli ṣẹ̀, eyinì ni, 
awọn ẹgbọrọ malu wura ti o wà ni Beteli, ati 
eyiti o wà ni Dani. 

30 Oluwa si wi fun Jehu pe, Nitoriti iwọ ti ṣe 
rere ni ṣiṣe eyi ti o tẹ li oju mi, ti o si ti ṣe si ile 
Ahabu gẹgẹ bi gbogbo eyiti o wà li ọkàn mi, 
awọn ọmọ rẹ iran kẹrin yio joko lori itẹ Israeli. 

31 Ṣugbọn Jehu kò ṣe akiyesi lati ma fi 
gbogbo ọkàn rẹ̀ rin ninu ofin Oluwa Ọlọrun 
Israeli: nitoriti kò yà kuro ninu ẹ̀ṣẹ Jeroboa— 
mu, ti o mu Israeli ṣẹ̀. 

32Ti ọjọ wọnni Oluwa bẹ̀rẹ si iké Israeli kuru: 
Hasaeli si kọlù wọn ni gbogbo agbẹ̀gbe Israeli; 


302 


331 ati Jordani nihà ilà—ôrùn, gbogbo ilẹ 
Gileadi, awọn enia Gadi, ati awọn enia Reu— 
beni, ati awọn enia Manasse, lati Aroeri, ti o 
Wà leti odò Arnoni, ani Gileadi ati Baṣani. 

34 Ati iyokù iṣe Jehu, ati gbogbo ohun ti o 
ṣe, ati gbogbo agbara rẹ̀, a kò ha kọ wọn sinu 
iwe òrọ ọjọ awọn ọba Israeli? 

35 Jehu si sùn pẹlu awọn baba rẹ̀: nwọn si 
sìn i ni Samaria. Jehoahasi ọmọ rẹ̀ si jọba ni 
ipò rẹ̀. 


36 Ọjọ ti Jehu jọba lori Israeli ni Samaria sì 


jẹ ọdun mejidilọgbòn. 
l l 1NIGBATI Ataliah iyá Ahasiah si ri 
pe ọmọ on kú, o dide, o si pa gbogbo 
iru-ọmọ ọba run. 

2 Ṣugbọn Jehoṣeba ọmọbinrin Joramu ọba, 
arabinrin Ahasiah, mu Joaṣi ọmọ Ahasiah, o si 
ji i gbé kuro ninu awọn ọmọ ọba ti a pa; nwọn 
si pa a m€ ninu iyẹ̀wu kuro lọdọ Ataliah, on, 
ati alagbat€6 rẹ̀, ti a kò si fi pa a. 

3A si pa a m€ pẹlu rẹ̀ ni ile Oluwa li ọdun 
mẹfa. Ataliah si jọba lori ilẹ na. 

4Ti ọdun keje Jehoiada si ranṣẹ o si mu 
awọn olori lori ọrọrún, pẹlu awọn balogun, ati 
awọn olúiṣọ, o si mu wọn wWá si ọdọ rẹ̀ sinu ile 
Oluwa, o si ba wọn da majẹmu, o si mu wọn 
bura ni ile Oluwa, o si fi ọmọ ọba hàn wọn. 

SO si paṣẹ fun wọn wipe, Eyi ni nkan ti 
ẹnyin o ṣe; Idamẹta nyin ti nwọle li ọjọ isimi, 
yio ṣe olùtọju iṣọ ile ọba; 

6 Idamẹta yio si wà li ẹnu òna Suri; idamẹta 
yio si wà li ẹnu—òna lẹhin ẹ̀ṣọ: bẹli ẹnyin o 
tọju iṣô ile na, lati da abo bò o. 

7 Ati idajì gbogbo ẹnyin ti njade lọ li ọjọ isi— 
mi, ani awọn ni yio tọju iṣọ ile Oluwa yi ọba ka. 

8Ẹnyin o si pa agbo yi ọba ka, olukuluku 
pẹlu ohun ijà rẹ̀ li ọwọ rẹ̀: ẹniti o ba si wò arin 
ẹgbẹ̀ ogun na, ki a pa a: ki ẹnyin ki o si wà 
pẹlu ọba bi o ti njade lọ, ati bi o ti mbòwá ile. 

98 Awọn olori ọrọrun ṣe gẹgẹ bi gbogbo eyiti 
Jehoiada alufa pa li aṣẹ: olukuluku wọn si mu 
awọn ọkunrin tirẹ̀ ti ibá wọle wá li ọjọ isimi, 
pẹlu awọn ti iba jade lọ li ọjọ isimi, nwọn si 
Wá si ọdọ Jehoiada alufa. 

10 Alufa na si fi ẹkọ ati asà Dafidi ọba ti o 
Wà ni ile Oluwa fun awọn olori òrọrún. 

11 Awọn ẹ̀ṣọ si duro, olukulùku pẹlu ohun ijà 
rẹ̀ lọwọ rẹ̀ yi ọba ka, lati igun ọtún ile Oluwa, 
titi de igun osì ile Oluwa, nihà pẹpẹ ati ile 
Oluwa. 

12On si mu ọmọ ọba na jade wá o si fi ade 
de e lori, o si fun u ni iwe-ẹ̀ri; nwọn si fi i 


303 


jọba, nwọn si fi ororo yàn a; nwọn si pàtẹwọ 
wọn, nwọn si wipe, Ki ọba ki o pẹ. 

13 Nigbati Ataliah gbQ ariwo awọn ẹ̀ṣọ ati ti 
awọn enia, o tẹ awọn enia na wá ninu ile 
Oluwa. 

14 Nigbati o si wò, kiyesi i, ọba duro ni ibu-— 
duro na, gẹgẹ bi iṣe wọn, ati awọn balogun, 
ati awọn afunpẹ̀ duro lọdọ ọba; gbogbo enia 
ilẹ na si yò, nwọn si fun ipẹ̀: Ataliah si fa aṣọ 
rẹ̀ ya, o si kigbe, pe, Ọtẹ̀! Ọtẹ̀! 

15 Ṣugbọn Jehoiada alufa paṣẹ fun awọn olori 
ọrọrún, ati awọn olori ogun, o si wi fun wọn 
pe, Ẹ mu u jade lati inu ile arin ẹgbẹ ogun: ẹniti 
o ba si tò ọ lẹhin ni ki ẹ fi idà pa. Nitoriti alufa 
na ti wipe, Ki a máṣe pa a ninu ile Oluwa. 

16 Nwọn si gbé ọwọ le e; on si gbà ọna ti 
awọn ẹṣin ngbà wò ile ọba: nibẹ ni a si pa a. 

17 Jehoiada si da majẹmu lárin Oluwa ati 
ọba ati awọn enia, pe, ki nwọn ki o má ṣe 
enia Oluwa; ati larin ọba pẹlu awọn enia. 

18 Gbogbo enia ilẹ na si lọ sinu ile Baali, 
nwọn si wo o lulẹ: awọn pẹpẹ rẹ̀ ati awọn ere 
rẹ̀ ni nwọn f6 tútu patapata, nwọn si pa Mat— 
tani alufa Baali niwaju pẹpẹ na. Alufa na si 
yàn awọn olori si ile Oluwa. 

19On si mu awọn olori ẹ̀rọrún, ati awọn 
olori ogun, ati awọn ẹ̀ṣọ, ati gbogbo enia ilẹ 
na; nwọn si mu ọba sòkalẹ lati ile Oluwa wá, 
nwọn si gbà oju ẹnu—òna ẹ̀ṣọ wò ile ọba. O si 
joko lori ìtẹ awọn ọba. 

20 Gbogbo awọn enia ilẹ na si yò, ilu na si 
tòro; nwọn si fi idà pa Ataliah li eti ile ọba. 

21 Ẹni ọdun meje ni Jehoaṣi nigbati o bẹ̀rẹ 


si ijọba. 

l 2 1LI ọdun keje Jehu ni Jehoaṣi bẹ̀rẹ si 
ijọba; ogoji ọdun li o si jọba ni Jerusa— 

lemu. Orukọ iyà rẹ̀ a má jẹ Sibiah ti Beerṣeba. 

2 Jehoaṣi si ṣe eyiti o tẹ li oju Oluwa li ọjọ rẹ̀ 
gbogbo ninu eyiti Jehoiada alufa nkQ ọ. 

3 Kiki ibi giga wọnni ni a kò mu kuro: awọn 
enia nrubọ, nwọn si nsun turari sibẹ ni ibi 
giga wọnni. 

4 Jehoaṣi si Wi fun awọn alufa pe, Gbogbo 
owo ti a yà si mim ti a si mu wá sinu ile 
Oluwa, ani olukuluku owo ti o kọja, ati owo 
idiyele olukuluku, ati gbogbo owo ti o ti inu 
ọkàn olukuluku wá lati mu wá sinu ile Oluwa. 

5 Ẹ jẹ ki awọn alufa ki o mu u tò ara wọn, 
olukuluku lati ọwọ ojulùmọ rẹ̀: ẹ si jẹ ki nwọn 
ki o tun ẹya ile na ṣe, nibikibi ti a ba ri ẹya. 

60 si ṣe, li ọdun kẹtalelogun Jehoaṣi ọba, 
awọn alufa kò iti tun ẹya ile na ṣe. 


li. AWỌNỌBA. 11, 12 
7 Nigbana ni Jehoaṣi ọba pẹ̀ Jehoiada alufa, 
ati awọn alufa miràn, o si wi fun wọn pe, Eṣe 
ti ẹnyin kò tun ẹya ile na ṣe? njẹ nisisiyi ẹ 
máṣe gbà owo mọ lọwọ awọn ojulùmọ nyin, 
bikòṣepe ki ẹ fi i lelẹ fun ẹya ile na. 

8 Awọn alufa si ṣe ilerí lati má gbà owo lọwọ 
awọn enia mọ, tabi lati má tun ẹya ile na ṣe. 

9 Ṣugbọn Jehoiada alufa mu apoti kan, o si 
dá ideri rẹ̀ lu, o si fi i si ẹba pẹpẹ na, li apa 
ọtún bi ẹnikan ti nwò inu ile Oluwa lọ: awọn 
alufa ti o si ntọju iloro na fi gbogbo owo ti a 
mu wá inu ile Oluwa sinu rẹ̀. 

10O si ṣe, nigbati nwọn ri pe, owo pupọ 
mbẹ ninu apoti na, ni akọwe ọba, ati olori 
alufa gòke wá, nwọn si dì i sinu apò, nwọn si 
kà iye owo ti a ri ninu ile Oluwa. 

11 Nwọn si fi owo na ti a kà le ọwọ awọn ti 
o nṣiṣẹ na, awọn ti o nṣe abojuto ile Oluwa: 
nwọn si ná a fun awọn gbẹnagbẹna, ati awọn 
akọle, ti nṣiṣẹ ile Oluwa. 

12 Ati fun awọn ọmọle, ati awọn agbékuta, 
ati lati rà ìti—igi ati okuta gbigbẹ lati tun ẹya 
ile Oluwa ṣe, ati fun gbogbo eyi ti a ná fun ile 
na lati tun u ṣe. 

13 Ṣugbọn ninu owo ti a mu wá sinu ile 
Oluwa, a kò fi ṣe ọpọn fadakà, alumagàjì fitila, 
awokoto, ipẹ̀ ohun ẹ̀lo wura tabi ohun elò fa— 
dakà kan fun ile Oluwa: 

14Ṣugbọn nwọn fi i fun awọn ti nṣiṣe na, 
nwọn si fi tun ile Oluwa ṣe. 

15 Nwọn kò si ba awọn ọkunrin na ṣirò, li 
ọwọ ẹniti nwọn fi owo na le, lati fi fun awọn 
ti nṣiṣẹ; nitoriti nwọn ṣe otitọ. 

16 Owo ẹbọ irekọja ati owo ẹbọ ẹ̀ṣẹ ni a kò 
mu Wá sinu ile Oluwa: ti awọn alufa ni. 

17 Nigbana ni Hasaeli ọba Siria gòke lọ, o si 
ba Gati jà, o si kôú o: Hasaeli si doju rẹ̀ kọ ati 
gòke lọ si Jerusalemu. 

18 Jehoaṣi ọba Juda si mu gbogbo ohun ẹ̀lo 
mimẹ ti Jehoṣafati, ati Jehoramu, ati Ahasiah 
awọn baba rẹ̀, awọn ọba Juda ti yà si mim, 
ati ohun mim tirẹ̀, ati gbogbo wura ti a ri 
nibi iṣura ile Oluwa, ati ni ile ọba, o si rán a si 
Hasaeli ọba Siria: on si lọ kuro ni Jerusalemu. 

19 Ati iyokù iṣe Joaṣi, ati ohun gbogbo ti o ṣe,a 
kò ha kọ wọn sinu iwe òrọ ọjọ awọn ọba Juda? 

20 Awọn iranṣẹ rẹ̀ si dide, nwọn si dì rikiṣi, 
nwọn si pa Joaṣi ni ile Millo, ti o sòkalẹ lọ si 
Silla. 

21 Nitori Josakari ọmọ Simeati ati Jehosa— 
badi ọmọ Ṣomeri, awọn iranṣẹ rẹ̀ pa a, o si kú; 
nwọn si sìn i pẹlu awọn baba rẹ̀ ni ilu Dafidi: 
Amasiah ọmọ rẹ̀ si jọba ni ipò rẹ̀. 


li. AWỌNỌBA 13, 14 
l 3 1 LI ọdun kẹtalelogun Joaṣi ọmọ Aha— 
siah ọba Juda, Jehoahasi ọmọ Jehu 

bẹ̀rẹ si ijọba lori Israeli ni Samaria. 

2 On si ṣe eyiti o buru li oju Oluwa, o si tẹ̀le 
ẹ̀ṣẹ Jeroboamu ọmọ Nebati, ẹniti o mu Israeli 
ṣẹ̀: on kò si lọ kuro ninu rẹ̀. 

3Ibinu Oluwa si rú si Israeli, o si fi wọn le 
ọwọ Hasaeli ọba Siria, ati le ọwọ Benhadadi 
ọmọ Hasaeli, li ọjọ wọn gbogbo. 

4 Jehoahasi si bẹ̀ Oluwa, Oluwa si gbé tirẹ̀; 
nitoriti o ri inira Israeli, nitoriti ọba Siria ni 
Wọn lara. 

5 Oluwa si fun Israeli ni olugbala kan, bẹni 
nwọn si bQ lọwọ awọn ara Siria: awọn ọmọ 
Israeli si joko ninu agọ wọn bi ìgba atijọ. 

6 Ṣugbọn nwọn kò lọ kuro ninu ẹ̀ṣẹ ile Je— 
Toboamu, ẹniti o mu Israeli ṣẹ̀, ṣugbọn nwọn 
rìn ninu rẹ̀: ere—oriṣa si wà ni Samaria pẹlu. 

7 Bẹni kò kù ninu awọn enia fun Jehoahasi, 
bikòṣe aádọta ẹlẹṣin, ati kẹkẹ mẹwa, ati 
ẹgbarin ẹlẹsẹ̀; nitoriti ọba Siria ti pa wọn run, 
o si ti lẹ wọn mọlẹ bi €kuru. 

8 Ati iyokù iṣe Jehoahasi, ati gbogbo eyiti o 
ṣe, ati agbara rẹ̀, a kò ha kọ wọn sinu iwe òrọ 
ọjọ awọn ọba Israeli. 

9 Jehoahasi si sùn pẹlu awọn baba rẹ̀; nwọn 
si sìn i ni Samaria: Joaṣi ọmọ rẹ̀ si jọba ni ipò rẹ̀. 

10 Li ọdun kẹtadilogoji Joaṣi ọba Juda, Je— 
hoaṣi ọmọ Jehoahasi bẹ̀rẹ si ijọba lori Israeli 
ni Samaria, o si jọba li ọdun mẹrindilogun. 

11 On si ṣe eyiti o buru li oju Oluwa; on kò lọ 
kuro ninu gbogbo ẹ̀ṣẹ Jeroboamu ọmọ Nebati, 
ẹniti o mu Israeli ṣẹ̀: ṣugbọn o rìn ninu wọn. 

12 Ati iyokù iṣe Joaṣi, ati ohun gbogbo ti o ṣe, 
ati agbara rẹ̀ ti o fi ba Amasiah ọba Juda jà, a kò 
ha kọ wọn sinu iwe òrọ ọjọ awọn ọba Israeli? 

13 Joaṣi si sùn pẹlu awọn baba rẹ̀; Jeroboa— 
mu si joko lori itẹ̀ rẹ̀: a si sìn Joaṣi ni Samaria 
pẹlu awọn ọba Israeli. 

14 Eliṣa si ṣe aisàn ninu eyi ti kò ni yẹ̀, Joaṣi 
ọba Israeli si sọkalẹ tò ọ wá, o si sọkun si i li 
oju, o si wipe, Baba mi, baba mi! kẹkẹ Israeli, 
ati awọn ẹlẹṣin rẹ̀! 

15 Eliṣa si wi fun u pe, Mu ọrun pẹlu ọfà: on 
si mu ọrun ati ọfà. 

160 si wi fun ọba Israeli pe, Fi ọwọ rẹ le 
ọrun na: on si fi ọwọ rẹ̀ le e: Eliṣa si fi ọwọ tirẹ̀ 
le ọwọ ọba. 

17O si wipe, Ṣi fẹ̀rese ilà ôrùn. On si ṣi i. 
Nigbana ni Eliṣa wipe, Ta. On si ta. O si wipe, 
Ọfà igbala Oluwa, ati ọfà igbala lọwọ Siria: 
nitori iwọ o kọlù awọn ara Siria ni Afeki, titi 
iwọ o fi run wọn. 


304 


18 O si wipe, Kô awọn ọfà na. O si kú wọn. 
O si wi fun ọba Israeli pe, Ta si ilẹ. On si ta 
lẹrinmẹta, o si mu ọwọ duro. 

19 Enia Ọlọrun na si binu si i, o si wipe, Iwọ 
iba ta lẹrinmarun tabi mẹfa; nigbana ni iwọ 
iba kọlù Siria titi iwọ iba fi run u: ṣugbọn ni— 
sisiyi iwọ o kọlù Siria nigbà mẹta. 

20 Eliṣa si kú, nwọn si sìn i. Ẹgbẹ awọn ara 
Moabu si gbé ogun wá ilẹ na li amọdun. 

21 O si ṣe, bi nwọn ti nsinkú ọkunrin kan, si 
kiye si i, nwọn ri ẹgbẹ kan; nwọn si jù ọkun— 
rin na sinu isà—okú Eliṣa; nigbati a si sọ ọ silẹ, 
ti ọkunrin na fi ara kàn egungun Eliṣa, o si 
sọji, o si dide duro li ẹsẹ̀ rẹ̀. 

22 Ṣugbọn Hasaeli ọba Siria ni Israeli lara ni 
gbogbo ọjọ Jehoahasi. 

23 Oluwa si ṣe oju rere si wọn, o si ṣánu fun 
wọn, o si ṣe akiyesi wọn, nitoriti majẹmu rẹ̀ 
pẹlu Abrahamu, Isaaki, ati Jakobu, kò si fẹ run 
wọn, bẹni kò si ta wọn nù kuro niwaju rẹ̀ titi di 

24 Bẹni Hasaeli ọba Siria kú; Benhadadi 
ọmọ rẹ̀ si jọba ni ipò rẹ̀. 

25 Jehoaṣi ọmọ Jehoahasi si tun gbà ilu 
wọnni pada lọwọ Benhadadi ọmọ Hasaeli, ti o 
ti fi ogun gbà lọwọ Jehoahasi baba rẹ̀. Igba 
mẹta ni Joaṣi ṣẹgun rẹ̀, o si gbà awọn ilu Isra— 


eli pada. 
l 4 ILI ọdun keji Joaṣi ọmọ Jehoahasi 
ọba Israeli ni Amasiah ọmọ Joaṣi jọba 
lori Juda. 

2 Ẹni ọdun mẹdọgbòn li on iṣe nigbati o bẹ̀rẹ 
si ijọba, o si jọba ọdun mọkandilọgbọn ni Jeru— 
salemu. Orukọ iya rẹ̀ a si ma jẹ Jehoadani ti Je— 
rusalemu. 

3On si ṣe eyiti o tẹ li oju Oluwa, ṣugbọn kì 
iṣe bi Dafidi baba rẹ̀: o ṣe gẹgẹ bi ohun gbogbo 
ti Joaṣi baba rẹ̀ ti ṣe. 

4 Kiki a kò mu ibi giga wọnni kuro; sibẹ 
awọn enia nṣe irubọ, nwọn si nsun turari ni 
ibi giga wọnni. 

50 si ṣe bi ijọba na ti fi idi mulẹ lọwọ rẹ̀ ni 
o pa awọn iranṣẹ rẹ̀ ti o ti pa ọba baba rẹ̀. 

6 Ṣugbọn awọn ọmọ awọn apania na ni kò 
pa: gẹgẹ bi eyiti a ti kọ ninu iwe ofin Mose 
ninu eyiti Oluwa paṣẹ wipe, A kò gbọdọ pa 
baba fun ọmọ, bẹni a kò gbọdọ pa ọmọ fun 
baba; ṣugbọn olukuluku li a o pa fun ẹ̀ṣẹ rẹ̀. 

7On pa ẹgbárun ninu awọn ara Edomu ni 
afonifojì iyọ, o si fi ogun kú Sela, o si pẹ̀ orukọ 
rẹ̀ ni Jokteeli titi di oni yi. 

8 Nigbana ni Amasiah rán ikò si Jehoaṣi, ọmọ 


305 


Jehoahasi ọmọ Jehu, ọba Israeli wipe, Wá, jẹ ki 
a wò ara wa li oju. 

9 Jehoaṣi ọba Israeli si ranṣẹ si Amasiah ọba 
Juda, pe, lgj ẹgún ti mbẹ ni Lebanoni ranṣẹ si igi 
kedari ti mbẹ ni Lebanoni pe, Fi ọmọbinrin rẹ 
fun ọmọ ọkunrin mi li aya: ẹranko igbẹ kan ti 
mbẹ ni Lebanonì kọja lọ, o si tẹ̀ igi ẹgun na mọlẹ. 

10 Iwọ ti ṣẹgun Edomu nitôtọ, ọkàn rẹ si 
gbé ọ soke: má ṣogo, ki o si gbe ile rẹ: nitori 
kini iwọ ṣe nfiràn si ifarapa rẹ, ki iwọ ki o lẹ̀ 
ṣubu, iwọ, ati Juda pẹlu rẹ? 

ti Ṣugbọn Amasiah kò fẹ igbQ. Nitorina 
Jehoaṣi ọba Israeli gòke lọ; on ati Amasiah ọba 
Juda si wò ara wọn li oju ni Betṣemeṣi, ti iṣe ti 
Juda. 

12A si le Juda niwaju Israeli; nwọn si sá 
olukuluku sinu agọ rẹ̀. 

13 Jehoaṣi ọba Israeli si mu Amasiah ọba 
Juda, ọmọ Jehoaṣi ọmọ Ahasiah ni Betṣemeṣi, 
o si wá si Jerusalemu, o si wô odi Jerusalemu 
palẹ lati ẹnu bodẹ̀ Efraimu titi de ẹnu bodẹ̀ 
igun, irinwo igbọnwọ. 

14O si kô gbogbo wura ati fadakà, ati gbogbo 
ohun ẹ̀lo ti a ri ninu ile Oluwa, ati ninu iṣura 
ile ọba, ati ògo, o si pada si Samaria. 

15 Ati iyokù iṣe Jehoaṣi ti o ṣe, ati agbara rẹ̀, 
ati bi o ti ba Amasiah ọba Judah jà, a kò ha kọ 
wọn sinu iwe òrọ ọjọ awọn ọba Israeli? 

16 Jehoaṣi si sùn pẹlu awọn baba rẹ̀, a si sin 
ini Samaria pẹlu awọn ọba Israeli; Jeroboamu 
ọmọ rẹ̀ si jọba ni ipò rẹ̀. 

17 Amasiah ọmọ Joaṣi ọba Juda wà li ọdun 
mẹdogun lẹhin ikú Jehoaṣi ọmọ Jehoahasi ọba 
Israeli. 

18 Ati iyokù iṣe Amasiah, a kò ha kọ wọn 
sinu iwe òrọ ọjọ awọn ọba Juda? 

19 Nwọn si dì rikiṣi si i ni Jerusalemu: o si 
salọ si Lakiṣi; ṣugbọn nwọn ranṣẹ tọ ọ ni 
Lakiṣi, nwọn si pa a nibẹ. 

20 Nwọn si gbé e wá lori ẹṣin: a si sin i ni 
Jerusalemu pẹlu awọn baba rẹ̀ ni ilu Dafidi. 

21 Gbogbo awọn enia Juda si mu Asariah 
ẹni ọdun mẹrindilogun, nwọn si fi i jọba ni 
ipò Amasiah baba rẹ̀. 

22 On si kQ Elati, o si mu u pada fun Juda, 
lẹhin ti ọba sùn pẹlu awọn baba rẹ̀. 

231i ọdun kẹdogun Amasiah ọmọ Joaṣi ọba 
Juda, Jeroboamu ọmọ Joaṣi ọba Israeli bẹ̀rẹ si 
ijọba ni Samaria, o si jọba li ọdun mọkanlelo— 
goji. 

24 O si ṣe buburu li oju Oluwa: kò yà kuro 
ninu gbogbo ẹ̀ṣẹ Jeroboamu ọmọ Nebati, ẹniti 
o mu Israeli ṣẹ̀. 


Hi. AWỌN ỌBA. 14, 15 


250 si tun mu agbẹ̀gbe ilẹ Israeli pada lati 
atiwò Hamati titi de okun pẹ̀tẹlẹ, gẹgẹ bi òrọ 
Oluwa Ọlọrun Israeli, ti o ti sọ nipa ọwọ iranṣẹ 
rẹ̀ Jona woli, ọmọ Amittai, ti Gat—heferi. 

26 Nitori Oluwa ri ipọnju Israeli pe, o korò 
gidigidi: nitori kò si ọmọ—ọdọ, tabi omnira 
tabi olurànlọwọ kan fun Israeli. 

27 Oluwa kò si wipe on o pa orukọ Israeli rẹ̀ 
labẹ ọrun: ṣugbọn o gbà wọn nipa ọwọ Jero— 
boamu ọmọ Joaṣi. 

28 Ati iyokù iṣe Jeroboamu ati gbogbo eyiti 
o ṣe, ati agbara rẹ̀, bi o ti jagun si, ati bi o ti 
gbà Damasku, ati Hamati, ti iṣe ti Juda, pada 
fun Israeli, a kò ha kọ wọn sinu iwe òrọ ọjọ 
awọn ọba Israeli? 

28 Jeroboamu si sùn pẹlu awọn baba rẹ̀, ani, 
pẹlu awọn ọba Israeli; Sakariah ọmọ rẹ̀ si jọba 


ni ipò rẹ̀. 
i 5 ILI ọdun kẹtadilọgbòn Jeroboamu 
ọba Israeli ni Asariah (Ussiah) ọmọ 
Amasiah ọba Juda bẹ̀rẹ si ijọba. 

2 Ẹni ọdun mẹrindilogun li on iṣe nigbati o 
bẹ̀rẹ si ijọba, o si jọba ọdun mejilelaádọta ní 
Jerusalemu. Orukọ iya rẹ̀ a ma jẹ Jekoliah ti 
Jerusalemu. 

3O si ṣe eyiti o tọ loju Oluwa, gẹgẹ bi 
gbogbo eyiti baba rẹ̀ Amasiah ti ṣe; 

4 Kiki ibi giga wọnni ni a kò mu kuro: awọn 
enia nrubọ, nwọn si nsun turari sibẹ ni ibi 
giga wọnni. 

5 Oluwa si kọlù ọba na, bẹli o di adẹtẹ̀ titi di 
ọjọ ikú rẹ̀, o si ngbe ile ihámọ: Jotamu ọmọ ọba 
si wà lori ile na, o nṣe idajọ awọn enia ilẹ na. 

6 Ati iyokù iṣe Asariah, ati ohun gbogbo ti o 
ṣe, a kò ha kọ wọn sinu iwe ẹrọ ọjọ awọn ọba 
Juda? 

7 Asariah si stin pẹlu awọn baba rẹ̀; nwọn si 
sìn i pẹlu awọn baba rẹ̀, ni ilu Dafidi: Jotamu 
ọmọ rẹ̀ si jọba ni ipò rẹ̀. 

8li ọdun kejidilogoji Asariah ọba Juda ni 
Sakariah ọmọ Jeroboamu jọba lori Israeli ni 
Samaria li oṣù mẹfa. 

50 si ṣe eyi ti o buru li oju Oluwa, bi awọn 
baba rẹ̀ ti ṣe: on kò kuro ninu ẹ̀ṣẹ Jeroboamu 
ọmọ Nebati, ẹniti o mu Israeli ṣẹ̀. 

10 Ṣallumu ọmọ Jabeṣi si dì rikiṣi si i, o si kọlù 
u niwaju awọn enia, o si pa a, o si jọba ni ipò rẹ̀. 

t1 Ati iyokù iṣe Sakariah, kiyesi i, a kọ wọn 
sinu iwe òrọ ọjọ awọn ọba Israeli. 

12 Eyi li ẹrọ Oluwa ti o ti sọ fun Jehu wipe, 
Awọn ọmọ rẹ iran kẹrin yio joko lori itẹ 
Israeli, bẹli o si ri. 


li. AWỌNỌBA 15, 16 

13 Ṣallumu ọmọ Jabeṣi bẹ̀rẹ si ijọba li ọdun 
kọkandilogoji Ussiah ọba Juda; o si jọba oṣù 
kan gbáko ni Samaria. 

14 Nitoriti Menahemu ọmọ Gadi gòke lati 
Tirsa lọ, o si wá si Samaria, o si kọlù Ṣallumi 
ọmọ Jabeṣi ni Samaria, o si pa a, o si jọba ni 
ipò rẹ̀. 

15 Ati iyokù iṣe Ṣallumu, ati rikiṣi rẹ̀ ti o dì, 
kiyesi i, a kọ wọn sinu iwe ẹrọ ọjọ awọn ọba 
Israeli. 

16 Nigbana ni Menahemu kọlù: Tifsa, ati 
ohun gbogbo ti mbẹ ninu rẹ̀, ati ilẹ agbẹ̀gbe rẹ̀ 
wọnni lati Tifsa lọ: nitoriti nwọn kò ṣi i silẹ 
fun u, nitorina li o ṣe kọlù u; ati gbogbo awọn 
obinrin aboyun inu rẹ̀ li o là ni inu. 

17 Li ọdun kọkandilogoji Asariah ọba Juda 
ni Menahemu ọmọ Gadi bẹ̀rẹ si ijọba lori 
Israeli, o si jọba ọdun mẹwa ni Samaria. 

18 O si ṣe eyi ti o buru li oju Oluwa: on kò si 
lọ kuro ninu ẹ̀ṣẹ Jeroboamu ọmọ Nebati ẹniti 
o mu Israeli ṣẹ̀, li ọjọ rẹ̀ gbogbo. 

19 Fulu ọba Assiria si gbé ogun tì ilẹ na: 
Menahemu si fi ẹgbẹrin talenti fadakà fun 
Fulu, ki ọwọ rẹ̀ ki o le pẹlu on lati fi idi ijọba 
na mulẹ lọwọ rẹ̀. 

20 Menahemu si fi agbara gbà owo na lọwọ 
Israeli, ani lọwọ gbogbo awọn ọlọrò, adọta 
ṣekeli fadakà lọwọ olukuluku enia, lati fi fun 
ọba Assiria. Bẹni ọba Assiria yipada, kò si 
duro ni ilẹ na. 

21 Ati iyokù iṣe Menahemu, ati gbogbo eyiti 
o ṣe, a kò ha kọ wọn sinu iwe ẹrọ ọjọ awọn 
ọba Israeli? 

22 Menahemu si sùn pẹlu awọn baba rẹ̀; 
Pekahiah ọmọ rẹ̀ si jọba ni ipò rẹ̀. 

23 Ni adọta ọdun Asariah ọba Juda, Peka— 
hiah ọmọ Menahemu bẹ̀rẹ si ijọba lori Israeli 
ni Samaria, o si jọba ọdun meji. 

24 O si ṣe eyiti o buru li oju Oluwa: on kò si 
lọ kuro ninu ẹ̀ṣẹ Jeroboamu ọmọ Nebati, ẹniti 
o mu Israeli ṣẹ̀. 

25 Ṣugbọn Peka ọmọ Remaliah, olori-ogun 
rẹ̀, dì rikiṣi si i, o si kọlù u ni Samaria, li odi ile 
ọba, pẹlu Argobu, ati Arie, ati áadọta enia ninu 
awọn ọmọ Gileadi pẹlu rẹ̀: o si pa a, o si jọba 
ni ipò rẹ̀. 

26 Ati iyokù iṣe Pekahiah, ati gbogbo eyiti o 
ṣe, kiyesi i, a kọ wọn sinu iwe òrọ ọjọ awọn 
ọba Israeli. 

27 Li ọdun kejileládọta Asariah ọba Juda ni 
Peka ọmọ Remaliah bẹ̀rẹ si ijọba lori Israeli ni 
Samaria, o si jọba li ogun ọdun. 

28 O si ṣe eyiti o buru li oju Oluwa: on kò lọ 


306 


kuro ninu ẹ̀ṣẹ Jeroboamu ọmọ Nebati, ẹniti o 
mu Israeli ṣẹ̀. 

29Ti ọjọ Peka ọba Israeli ni Tiglat—pileseri 
ọba Assiria de, o si kú Ijoni, ati Abel—betmaa— 
ka, ati Janoa, ati Kedeṣi, ati Hasori, ati Gilea— 
di, ati Galili, gbogbo ilẹ Naftali, o si kú wọn ni 
igbẹ̀kun lọ si Assiria. 

30 Hoṣea ọmọ Ela si dì rikiṣi si Peka ọmọ 
Remaliah, o si kọlù u, o si pa a, o si jọba ni ipò 
rẹ̀, li ogun ọdun Jotamu ọmọ Ussiah. 

31 Ati iyokù iṣe Peka, ati gbogbo eyiti o ṣe, 
kiyesi i, a kọ wọn sinu iwe òrọ ọjọ awọn ọba 
Israeli. 

32li ọdun keji Peka ọmọ Remaliah ọba 
Israeli, ni Jotamu ọmọ Ussiah ọba Juda bẹ̀rẹ si 
ijọba. 

33 Ẹni ọdun mẹ̀dọgbọòn ni, nigbati o bẹ̀rẹ si 
ijọba, o si jọba ọdun mẹrindilogun ni Jerusalemu. 
Orukọ iya rẹ̀ ni Jeruṣa, ọmọbinrin Sadoku. 

34 O si ṣe eyiti o té li oju Oluwa: o si ṣe gẹgẹ 
bi gbogbo eyiti Ussiah baba rẹ̀ ti ṣe. 

35Ṣugbọn a kò mu ibi giga wọnni kuro: 
awọn enia nrubọ, nwọn si nsun turari sibẹ ni 
ibi giga wọnni. On kẹ ẹnu—òna giga ile Oluwa. 

36 Ati iyokù iṣe Jotamu, ati gbogbo eyiti o ṣe, 
a kò ha kọ wọn sinu iwe ẹ̀rọ ọjọ awọn ọba 
Juda? 

37 Li ọjọ wọnni Oluwa bẹ̀rẹ si irán Resini 
ọba Siria, ati Peka ọmọ Remaliah si Juda. 

38 Jotamu si sùn pẹlu awọn baba rẹ̀, a si sin 
i pẹlu awọn baba rẹ̀ ni ilu Dafidi baba rẹ̀, 


Ahasi ọmọ rẹ̀ si jọba ni ipò rẹ̀. 

1l Ô 1 LI ọdun kẹtadilogun Peka ọmọ Re— 
maliah, Ahasi ọmọ Jotamu ọba Juda 

bẹ̀rẹ si ijọba. 

2 Ẹni ogún ọdun ni Ahasi nigbati o bẹ̀rẹ si 
ijọba, o si jọba ọdun mẹrindilogun ni Jerusa— 
lemu, kò si ṣe eyiti o tẹ li oju Oluwa Ọlọrun 
rẹ̀, gẹgẹ bi Dafidi baba rẹ̀. 

3Ṣugbọn o rìn li ẹ̀na awọn ọba Israeli, 
nitôtọ, o si mu ki ọmọ rẹ̀ ki o kọja lárin iná 
pẹlu, gẹgẹ bi iṣe irira awọn keferi, ti Oluwa le 
jade niwaju awọn ọmọ Israeli. 

40 si rubọ, o si sun turari ni ibi giga wọn— 
ni, ati lori awọn òke kekeke, ati labẹ gbogbo 
igi tutu. 

5 Nigbana ni Resini ọba Siria ati Peka ọmọ 
Remaliah ọba Israeli gòke wá si Jerusalemu 
lati jagun: nwọn si do tì Ahasi, ṣugbọn nwọn 
kò le bori rẹ̀. 

6 Li akokò na, Resini ọba Siria gbà Elati pada 
fun Siria, o si lé awọn enia Juda kuro ni Elati: 


3 
awọn ara Siria si wá si Elati, nwọn si ngbe ibẹ 
titi di oni yi. 

7 Ahasi si rán onṣẹ si ọdọ Tiglat—pileseri 
ọba Assiria wipe, Iranṣẹ rẹ li emi, ati ọmọ rẹ; 
gòke wá, ki o si gbà mi lọwọ ọba Siria, ati 
lọwọ ọba Israeli, ti o dide si mi. 

8 Ahasi si mu fadakà ati Wura ti a ri ni ile 
Oluwa, ati ninu iṣura ile ọba, o si rán a li ọrẹ 
si ọba Assiria. 

9 Ọba Assiria si gbẹ tirẹ̀: nitoriti ọba Assiria 
gòke wá si Damasku, o si kô o, o si mu u ni 
igbẹ̀kun lọ si Kiri, o si pa Resini. 

10 Ahasi ọba si lọ si Damasku lati pade Ti— 
glat—pileseri, ọba Assiria, o si ri pẹpẹ kan ti o 
wà ni Damasku: Ahasi ọba si rán awòran pẹpẹ 
na, ati apẹrẹ rẹ̀ si Urijah alufa, gẹgẹ bi gbogbo 
iṣẹ ọnà rẹ̀. 

11 Urijah alufa si ṣe pẹpẹ kan gẹgẹ bi gbogbo 
eyiti Ahasi ọba fi ranṣẹ si i lati Damasku Wá; 
bẹ̀ni Urijah alufa ṣe e de atibò Ahasi ọba lati 
Damasku wá. 

12 Nigbati ọba si ti Damasku de, ọba si ri pẹpẹ 
na: ọba si sunmọ pẹpẹ na, o si rubọ lori rẹ̀. 

130 si sun ẹbọ ọrẹ—sisun rẹ̀ ati ọrẹ-jijẹ rẹ̀, o 
si ta ohun—mimu rẹ̀ silẹ, o si wọn ẹ̀jẹ ọrẹ—ala— 
fia rẹ̀ si ara pẹpẹ na. 

14Ṣugbọn o mu pẹpẹ idẹ ti o wà niwaju 
Oluwa kuro lati iwaju ile na, lati agbedemeji 
pẹpẹ na, ati ile Oluwa, o si fi i si apa ariwa 
pẹpẹ na. 

15 Ahasi ọba si paṣẹ fun Urijah alufa, wipe, 
Lori pẹpẹ nla ni ki o má sun ọrẹ—sisun oro— 
wuròọ ati ọrẹ—jijẹ alalẹ, ati ẹbọ—sisun ti ọba, 
ati ọrẹ—jijẹ rẹ̀, pẹlu ọrẹ—sisun ti gbogbo awọn 
enia ilẹ na, ati ọrẹ—jijẹ wọn, ati ọrẹ ohun— 
mimu wọn; ki o si wọn gbogbo ẹ̀jẹ ọrẹ—sisun 
na lori rẹ̀, ati gbogbo ẹ̀jẹ ẹbọ miran: ṣugbọn 
niti pẹpẹ idẹ na emi o má gbero ohun ti emi o 
fi i ṣe. 

16 Bayi ni Urijah alufa ṣe, gẹgẹ bi gbogbo 
eyiti Ahasi ọba pa li aṣẹ. 

17 Ahasi ọba si ké alafo ọnà arin awọn ijoko 
na, o si ṣi agbada na kuro lara wọn; o si gbé 
agbada—nla na kalẹ kuro lara awọn malu idẹ ti 
mbẹ labẹ rẹ̀, o si gbé e kà ilẹ ti a fi okuta tẹ̀. 

18 Ibi ábò fun ọjọ isimi ti a kẹ ninu ile na, 
ati ẹna ijade si ode ti ọba, ni o yipada kuro ni 
ile Oluwa nitori ọba Assiria. 

19 Ati iyokù iṣe Ahasi ti o ṣe, a kò ha kọ 
Wọn sinu iwe òrọ ọjọ awọn ọba Juda? 

20 Ahasi si sùn pẹlu awọn baba rẹ̀, a si sin i 
pẹlu awọn baba rẹ̀ ni ilu Dafidi: Hesekiah 
ọmọ rẹ̀ si jọba ni ipò rẹ̀. 


I. AWỌNỌBA. 16, 17 


7 
l 7 ILI ọdun kejila Ahasi ọba Juda ni 


Hoṣea ọmọ Ela bẹ̀rẹ si ijọba ni Sa— 
maria, lori Israeli li ọdun mẹsan. 

20 si ṣe eyiti o buru li oju Oluwa, ṣugbọn 
kì iṣe bi awọn ọba Israeli ti o ti wà ṣáju rẹ̀. 

3On ni Ṣalamaneseri ọba Assiria gòke tò 
wá; Hoṣea si di iranṣẹ rẹ̀, o si ta a li ọrẹ. 

4 Ọba Assiria si ri ọtẹ ninu Hoṣea: nitoriti o 
ti rán onṣẹ sọdọ So ọba Egipti, kò si mu ọrẹ 
fun ọba Assiria wá bi iti má iṣe li ọdọdun; ni— 
torina ni ọba Assiria há a mọ, o si dẹ̀ e ni ile 
tubu. 

5 Nigbana ni ọba Assiria gòke wá si gbogbo 
ilẹ na, o si gòke lọ si Samaria, o si dotì i li 
ọdun mẹta. 

6Li ọdun kẹsan Hoṣea, ni ọba Assiria kô 
Samaria, o si kò Israeli lọ si Assiria, o si fi wọn 
si Hala ati si Habori, leti odò Gosani, ati si ilu 
awọn ara Media. 

7O si ṣe, nitoriti awọn ọmọ Israeli dẹṣẹ si 
Oluwa Ọlọrun wọn, ti o ti mu wọn gòke lati 
ilẹ Egipti wá, kuro labẹ ọwọ Farao ọba Egipti, 
ti nwọn si mbẹ̀ru ọlọrun miran. 

8 Ti nwọn si nrin ninu ilana awọn keferi, ti 
Oluwa ti le jade kuro niwaju awọn ọmọ 
Israeli, ati ti awọn ọba Israeli, ti nwọn ti ṣe. 

9 Awọn ọmọ Israeli si ṣe ohun ikòkọ ti kò tẹ 
si Oluwa Ọlọrun wọn, nwọn si kẹ ibi giga fun 
ara wọn ni gbogbo ilu wọn, lati ile-iṣọ awọn 
olùṣọ titi de ilu olodi. 

10 Nwọn si gbé awọn ere kalẹ, nwọn si dá 
ere oriṣa si lori òke giga gbogbo, ati labẹ igi 
tutu gbogbo: 

ti Nibẹ ni nwọn si sun turari ni gbogbo ibi 
giga wọnni, bi awọn keferi ti Oluwa ké lọ ni— 
Waju wọn ti ṣe; nwọn si ṣe ohun buburu lati 
rú ibinu Oluwa soke. 

12 Nitoriti nwọn sìn oriṣa wọnni, eyiti 
Oluwa ti wi fun wọn pe, Ẹnyin kò gbọdọ ṣe 
nkan yi. 

13Sibẹ Oluwa jẹri si Israeli, ati si Juda, nipa 
ọwọ gbogbo awọn woli, ati gbogbo awọn ari— 
ran, Wipe, Ẹ yipada kuro ninu ọna buburu 
nyin, ki ẹ si pa ofin mi ati ilana mi m€, gẹgẹ bi 
gbogbo ofin ti mo pa li aṣẹ fun awọn baba 
nyin, ti mo rán si nyin nipa ọwọ awọn woli 
iranṣẹ mi. 

14Sibẹ nwọn kò fẹ igb6, ṣugbọn nwọn mu 
ọrùn wọn le, gẹgẹ bi ọrùn awọn baba wọn, ti 
kò gbà Oluwa Ọlọrun wọn gbẹ. 

15 Nwọn si kò ilana rẹ̀, ati majẹmu rẹ̀ silẹ, ti 
o ba awọn baba wọn dá, ati ẹri rẹ̀ ti o jẹ si 
wọn: nwọn si ntò ohun asan lẹhin, nwọn si 


l. AWỌNỌBA. 17, 18 


huwa asan, nwọn si ntò awọn keferi lẹhin ti o 
yi wọn ka, niti ẹniti Oluwa ti kilọ fun wọn pe, 
ki nwọn ki o máṣe ṣe bi awọn. 

16 Nwọn si kò gbogbo ofin Oluwa Ọlọrun 
Wọn silẹ, nwọn si ṣe ere didà fun ara wọn, ani, 
ẹgbọrọ malu meji, nwọn si ṣe ere oriṣa, nwọn 
si mbọ gbogbo ogun ọrun, nwọn si sìn Baali. 

17 Nwọn si mu ki awọn ọmọkunrin wọn ati 
ọmọbinrin wọn ki o kọja lárin ìná, nwọn si 
nfò afòṣẹ, nwọn si nṣe alupayida, nwọn si tà 
ara wọn lati ṣe ibi niwaju Oluwa, lati mu u 
binu. 

18 Nitorina ni Oluwa ṣe binu si Israeli gidi— 
gidi, o si mu wọn kuro niwaju rẹ̀: ọkan kò kù 
bikòṣe ẹ̀ya Juda nikanṣoṣo. 

19 Juda pẹlu kò pa aṣẹ Oluwa Ọlọrun wọn 
mẹ, ṣugbọn nwọn rìn ninu ilana Israeli ti 
nwọn ṣe. 

20 Oluwa si kò gbogbo iru—ọmọ Israeli silẹ, 
o si wahala wọn, o si fi wọn le awọn akoni 
lọwọ, titi o si fi ta wọn nù kuro niwaju rẹ̀. 

21 Nitori ti o yà Israeli kuro ni idile Dafidi; 
nwọn si fi Je'oboamu ọmọ Nebati jọba: Jero— 
boamu si tì Israeli kuro lati má tò Oluwa 
lẹhin, o si mu wọn ṣẹ̀ ẹ̀ṣẹ nla. 

22 Nitoriti awọn ọmọ Israeli rìn ninu gbogbo 
ẹ̀ṣẹ Jeroboamu ti o ṣẹ̀; nwọn kò lọ kuro ninu 
wọn; 

23 Titi Oluwa fi mu Israeli kuro niwaju rẹ̀, 
bi o ti sọ nipa gbogbo awọn woli iranṣẹ rẹ̀. 
Bẹli a kô Israeli kuro ni ilẹ wọn lọ si Assiria, 
titi di oni yi. 

24 Ọba Assiria si kô enia lati Babeli wá, ati 
lati Kuta, ati lati Afa, ati lati Hamati, ati lati 
Sefarfaimi, o si fi wọn sinu ilu Samaria wọnni, 
ni ipò awọn ọmọ Israeli; nwọn si ni Samaria, 
nwọn si ngbe inu rẹ̀ wọnni. 

25 O si ṣe li atétekọ—gbé ibẹ wọn, nwọn kò 
bẹ̀ru Oluwa: nitorina ni Oluwa ṣe rán awọn 
kiniun sárin wọn, ti o pa ninu wọn. 

26 Nitorina ni nwọn ṣe sọ fun ọba Assiria 
wipe, Awọn orilẹ—ẹde ti iwọ ṣi kuro, ti o si fi 
sinu ilu Samaria wọnni, kò mò iṣe Ọlọrun ilẹ 
na: nitorina li on ṣe rán awọn kiniun sárin 
Wọn, si kiyesi i, nwọn pa wọn, nitoriti nwọn 
kò mẹ̀ iṣe Ọlọrun ilẹ na. 

27 Nigbana li ọba Assiria paṣẹ, wipe, Ẹ mu 
ọkan ninu awọn alufa ti ẹnyin ti kô ti ọhún 
Wá lọ sibẹ; ẹ si jẹ ki wọn ki o lọ igbe ibẹ, ki ẹ 
si jẹ ki o ma kẹ wọn ni iṣe Ọlọrun ilẹ na. 

28 Nigbana ni ọkan ninu awọn alufa ti 
nwọn ti kô ti Samaria lọ, wá, o si joko ni Be— 
teli, o si Kú wọn bi nwọn o ti má bẹ̀ru Oluwa. 


308 


29 Ṣugbọn olukuluku orilẹ—ẹ̀de ṣe oriṣa tirẹ̀, 
nwọn si fi wọn sinu ile ibi giga wọnni ti awọn 
ara Samaria ti ṣe, olukuluku orilẹ—ẹ̀de ninu 
ilu ti nwọn ngbe. 

30 Awọn enia Babeli ṣe agọ awọn Wundia, 
ati awọn enia Kuti ṣe oriṣa Nergali, ati awọn 
enia Hamati ṣe ti Aṣima, 

31 Ati awọn ara Afa ṣe ti Nibhasi ati ti Tar— 
taki, ati awọn ara Sefarfaimu sun awọn ọmọ 
wọn ninu iná fun Adrammeleki ati Anamme-— 
leki awọn òriṣa Sefarfaimu. 

32 Nwọn bẹ̀ru Oluwa pẹlu, nwọn si ṣe alufa 
ibi giga wọnni fun ara wọn, ninu awọn enia 
lasan, ti nrubọ fun wọn ni ile ibi giga wọnni. 

33 Nwọn bẹ̀ru Oluwa, nwọn si nsìn oriṣa 
wọn gẹgẹ bi iṣe awọn orilẹ—ẹ̀de, ti nwọn kô 
lati ibẹ lọ. 

34 Titi di oni yi nwọn nṣe bi iṣe wọn atijọ: 
nwọn kò bẹ̀ru Oluwa, bẹ̀ni nwọn kò ṣe bi idasilẹ 
wọn, tabi ilàna wọn, tabi ofin ati aṣẹ ti Oluwa pa 
fun awọn ọmọ Jakobu, ti o sọ ni Israeli; 

35 Awọn ẹniti Oluwa ti ba dá majẹmu, ti o 
si ti kilọ fun wọn, wipe, Ẹnyin kò gbọdọ bẹ̀ru 
awọn ọlọrun miran, bẹni ẹnyin kò gbọdọ tẹ̀ 
ara nyin ba fun wọn, tabi ki ẹ sìn wọn, tabi ki 
ẹ rubọ si wọn: 

36 Ṣugbọn Oluwa ti o mu nyin gòke ti ilẹ 
Egipti wá, pẹlu agbara nla ati ninà apá, on ni 
ki ẹ má bẹ̀ru, on ni ki ẹ si má tẹriba fun, on ni 
ki ẹ sì má rubọ si. 

37 Ati idasilẹ wọnni, ati ilàna wọnni, ati 
ofin ati aṣẹ ti o ti kọ fun nyin, li ẹnyin o má 
kiyesi lati ma ṣe li ọjọ gbogbo; ẹnyin kò si 
gbọdọ bẹ̀ru awọn ọlọrun miràn. 

38 Ati majẹmu ti mo ti ba nyin dá ni ẹnyin 
kò gbọdọ gbàgbe; bẹni ẹnyin kò gbọdọ bẹ̀ru 
awọn ọlọrun miran. 

39 Ṣugbọn Oluwa Ọlọrun nyin ni ẹnyin o 
ma bẹ̀ru; on ni yio si gbà nyin lọwọ awọn ọta 
nyin gbogbo. 

40 Nwọn kò si gbQ, ṣugbọn nwọn ṣe bi iṣe 
Wọn atijọ. 

41 Bẹli awọn orilẹ—ẹ̀de wọnyi bẹ̀ru Oluwa, 
ṣugbọn nwọn tun sin awọn ere fifin wọn 
pẹlu; awọn ọmọ wọn, ati awọn ọmọ--ọmọ 
wọn, bi awọn baba wọn ti ṣe, bẹli awọn na 


nṣe titi fi di oni yi. 
l 8 TO si ṣe li ọdun kẹta Hoṣea ọmọ Ela 
ọba Israeli ni Hesekiah ọmọ Ahasi 
ọba Juda bẹ̀rẹ si ijọba. 
2 Ẹni ọdun mẹ̀dọgbòn li on nigbati o bẹ̀rẹ si 
ijọba; o si jọba li ọdun mọkandilọgbọn ni 


309 


Jerusalemu. Orukọ iya rẹ̀ ni Abi ọmọbinrin 
Sakariah. 

30 si ṣe eyiti o tẹ li oju Oluwa, gẹgẹ bi 
gbogbo eyiti Dafidi baba rẹ̀ ti ṣe. 

4On mu ibi giga wọnni kuro, o si fẹ awọn 
ere, o si wò awọn ere oriṣa lulẹ, o si fẹ ejò idẹ 
na tútu ti Mose ti ṣe: nitori titi di ọjọ wọnni, 
awọn ọmọ Israeli nsun turari si i: a si pé e ni 
Nehuṣtani. 

50 gbẹkẹle Oluwa Ọlọrun Israeli; ati lẹhin 
rẹ̀ kò si ẹniti o dabi rẹ̀ ninu gbogbo awọn ọba 
Juda, bẹni ṣaju rẹ̀ kò si ẹnikan. 

6 Nitoriti o faramọ Oluwa, kò si lọ kuro 
lẹhin rẹ̀, ṣugbọn o pa ofin rẹ̀ wọnni mọ, ti 
Oluwa ti pa li aṣẹ fun Mose. 

7 Oluwa si wà pẹlu rẹ̀; o si ṣe rere nibikibi 
ti o ba jade lọ: o si ṣòtẹ si ọba Assiria, kò si sìn 
i mọ. 

8On kọlù awọn ara Filistia, ani titi de Gasa, 
ati agbẹ̀gbe rẹ̀, lati ile iṣọ awọn olùṣọ titi de 
ilu olodi. 

9O si ṣe li ọdun kẹrin Hesekiah ọba, ti iṣe 
ọdun keje Hoṣea ọmọ Ela ọba Israeli, ni Ṣal— 
maneseri ọba Assiria gòke wá si Samaria, o si 
dotì i. 

10 Lẹhin ọdun mẹta nwọn kò o; ani li ọdun 
kẹfa Hesekiah, eyini ni ọdun kẹsan Hoṣea ọba 
Israeli li a kò Samaria. 

tI Ọba Assiria si kú Israeli lọ si Assiria, o si 
fi wọn si Hala ati si Habori leti odò Gosani, ati 
si ilẹ awọn ara Media wọnni: 

12 Nitoriti nwọn kò gbà ohùn Oluwa Ọlọ— 
run wọn gbẹ, ṣugbọn nwọn dà majẹmu rẹ̀, ati 
ohun gbogbo ti Mose iranṣẹ Oluwa pa li aṣẹ, 
nwọn kò si fi eti si wọn, bẹni nwọn kò si ṣe 
wọn. 

13 Li ọdun kẹrinla Hesekiah ọba, ni Senna— 
keribu ọba Assiria gòke wá si gbogbo awọn 
ilu olodi Juda, o si Kò wọn. 

14 Hesekiah ọba Juda si ranṣẹ si ọba Assiria 
ni Lakiṣi, wipe, Mo ti ṣẹ̀; padà lẹhin mi: eyiti 
iwọ ba bù fun mi li emi o rù. Ọba Assiria si bù 
ọdunrun talenti fadakà, ati ọgbọn talenti wura 
fun Hesekiah ọba Juda. 

15 Hesekiah si fun u ni gbogbo fadakà ti a ri 
ni ile Oluwa, ati ninu iṣura ile ọba. 

16 Li akòko na ni Hesekiah ké gbogbo wura 
kuro lara awọn ilẹ̀kun ile Oluwa, ati kuro lara 
ọwọn wọnni ti Hesekiah ọba Juda ti fi wura 
bò, o si fi wọn fun ọba Assiria. 

17 Ọba Assiria si rán Tartani, ati Rabsarisi, 
ati Rabṣake, lati Lakiṣi lọ si ọdọ Hesekiah ọba 
pẹlu ogun nla si Jerusalemu. Nwọn si gòke 


li. AWỌNỌBA. 18 


wá, nwọn si de Jerusalemu. Nwọn si gòke 
Wá, nwọn de, nwọn si duro leti idari omi 
abàta òke, ti mbẹ li eti òpopo pápa afọṣọ. 

18 Nigbati nwọn si ké si ọba, Eliakimu ọmọ 
Hilkiah ti iṣe olori ile na si jade tò wọn wá, ati 
Ṣebna akọwe, ati Joa ọmọ Asafu akọwe-—iranti. 

19 Rabṣake si wi fun wọn pe, Ẹ sọ fun He— 
sekiah nisisiyi pe, Bayi ni ọba nla, ọba Assiria 
wi pe, Kini igbẹkẹle yi ti iwọ gbẹkẹle? 

20Iwọ wipe (ṣugbọn ẹ̀rọ ẹ̀te lasan. ni 
nwọn), emi ni ìmọ ati agbara lati jagun. Njẹ 
tani iwọ gbẹkẹle, ti iwọ fi ṣọtẹ si mi? 
yi, ani le Egipti, lara ẹniti bi ẹnikan ba fi ara tì, 
yio wò ọ li ọwọ lọ, yio si gun u: bẹni Farao ọba 
Egipti ri fun gbogbo awọn ti o gbẹkẹ wọn le e. 

22 Ṣugbọn bi ẹnyin ba wi fun mi pe, Awa 
gbẹkẹle Oluwa Ọlọrun wa: on ha kọ li ẹniti 
Hesekiah ti mu awọn ibi giga rẹ̀, ati awọn 
pẹpẹ rẹ̀ kuro, ti o si wi fun Juda ati Jerusale— 
mu pe, Ẹnyin o ma sìn niwaju pẹpẹ yi ni Je— 
rusalemu? 

23 Njẹ nisisiyi, Mo bẹ̀ ọ, ba oluwa mi ọba 
Assiria ṣe adehun, emi o si fun ọ li ẹgbá ẹṣin, 
bi iwọ nipa tirẹ ba lẹ̀ ni enia to lati gùn wọn. 

24 Njẹ bawo ni iwọ o ha ti ṣe le yi oju balo— 
gun kan ti o kere jùlọ pada ninu awọn iranṣẹ 
oluwa mi, ti iwọ si gbẹkẹ rẹ le Egipti fun kẹkẹ 
ati fun ẹlẹṣin? 

25 Emi ha dẹhin Oluwa gòke wá nisisiyi si 
ibi yi lati pa a run? Oluwa wi fun mi pe, Gòke 
lọ si ilẹ yi, ki o si pa a run. 

26 Nigbana ni Eliakimu ọmọ Hilkiah, ati 
Ṣebna, ati Joa wi fun Rabṣake pe, Emi bẹ̀ ọ, ba 
awọn iranṣẹ rẹ sòrọ li ẹ̀de Siria; nitoriti awa 
gbọ ọ: ki o má si ṣe ba wa sọrọ li ẹ̀de Juda li 
leti awọn enia ti mbẹ lori odi. 

27 Ṣugbọn Rabṣake sọ fun wọn pe, Oluwa mi 
ha rán mi si oluwa rẹ, ati si ọ, lati sọ ọrọ wọnyi 
bi? kò ṣepe awọn ọkunrin ti o joko lori odi li o 
rán mi si, ki nwọn ki o le jẹ igbé ara wọn, ati ki 
nwọn kì o le mu ìtọ ara wọn pẹlu nyin? 

28 Nigbana ni Rabṣake duro, o si kigbe li 
ohùn rara li ẹ̀de Juda o si sọ wipe, Ẹ gbé òrọ 
ọba nla, ọba Assiria: 

28 Bayi li ọba wi pe, Ẹ máṣe jẹ ki Hesekiah 
tàn nyin jẹ: nitori kì yio le gbà nyin kuro 
lọwọ rẹ̀: 

30Ẹ máṣe jẹ ki Hesekiah mu nyin gbẹkẹle 
Oluwa, wipe, Ni gbigbà Oluwa yio gbà wa, a 
kì yio si fi ilu yi le ọba Assiria lọwọ. 

31Ẹ máṣe fi eti si ti Hesekiah: nitori bayi li 
ọba Assiria wi pe, Fi ẹbùn wá oju rere mi, ki ẹ 


Hi. AWỌNỌBA 18, 19 
si jade tọ mi wá, ki olukuluku nyin ki o si ma jẹ 
ninu àjarà rẹ̀, ati olukuluku ninu igi ọpọtọ rẹ̀, kì 
olukuluku nyin ki o si mu omi ninu àmu rẹ̀: 

32 Titi emi o fi wá mu nyin kuro lọ si ilẹ bi ti 
ẹnyin tikara nyin, si ilẹ ọkà ati ọti—Waini, ilẹ 
onjẹ ati ọgbà ajara, ilẹ ororo olifi ati ti oyin, ki 
ẹnyin ki o le yẹ̀, ki ẹ má ba kú: ki ẹ má si fi eti 
si ti Hesekiah, nigbati o ba ntàn nyin wipe, 
Oluwa yio gbà wa. 

33 Ọkan ninu awọn oriṣa awọn orilẹ—ẹ̀de ti 
igbà ilẹ rẹ̀ kuro lọwọ ọba Assiria ri bi? 

34 Nibo li awọn oriṣa Hamati, ati Arpadi 
gbe wà? Nibo li awọn oriṣa Sefarfaimu, Hena, 
ati Ifa gbe wà? Nwọn ha gbà Samaria kuro 
lọwọ mi bi? 

35 Tani ninu gbogbo awọn oriṣa ilẹ wọnni ti 
o gbà ilẹ wọn kuro lọwọ mi, ti Oluwa yio fi 
gbà Jerusalemu kuro lọwọ mi? 

36 Ṣugbọn awọn enia pa ẹnu wọn mQ, 
nwọn kò si da a li ohun òrọ kan: nitori aṣẹ ọba 
ni, pe, Ẹ máṣe da a li ohùn. 

37 Nigbana ni Eliakimu ọmọ Hilkiah ti iṣe 
olori ile, ati Ṣebna akọwe, ati Joa ọmọ Asafu 
akọwe-iranti wá sọdọ Hesekiah, ti awọn, ti aṣọ 
Wọn ni fifàya, nwọn si sọ òrọ Rabṣake fun u. 


l Ọ TO si ṣe, nigbati Heseklah ọba gbé, o 
si fà aṣọ rẹ̀ ya, o si fi aṣọ ẹ̀fọ bò ara rẹ̀, 
o si lọ sinu ile Oluwa. 

20 si rán Eliakimu, ti iṣe olori ile, ati Ṣebna 
akọwe, ati awọn àgba alufa, ti nwọn fi aṣọ òfọ 
bò ara, sọdọ Isaiah woli ọmọ Amosi. 

3 Nwọn si wi fun u pe, Bayi ni Hesekiah wi, 
Ọjọ oni ọjọ wàhala ni, ati ti ibawi, ati ẹgàn: 
nitoriti awọn ọmọ de oju—ibí, kò si si agbara 
lati bi. 

4 Bọya Oluwa Ọlọrun rẹ yio gbé gbogbo òrọ 
Rabṣake ẹniti ọba Assiria oluwa rẹ̀ ti rán lati 
kẹgàn Ọlọrun aláyẹ̀, yio si ba a wi nitori ẹrọ ti 
Oluwa Ọlọrun rẹ ti gbQ: njẹ nitorina, gbé 
adura rẹ soke fun awọn iyokù ti o kù. 

5 Bẹli awọn iranṣẹ Hesekiah ọba wá sọdọ 
Isaiah. 

6 Isaiah si wi fun wọn pe, Bayi ni ki ẹ sọ fun 
oluwa nyin, Bayi li Oluwa wi pe, Máṣe bẹ̀ru 
òrọ wọnni, ti o ti gbé, ti awọn iranṣẹ ọba 
Assiria fi sọ òrọ odi si mi. 

7 Kiyesi i, emi o rán €mi kan si i, on o si gbé 
ariwo, yio si pada si ilẹ on tikalarẹ̀; emi o si 
mu u ti ipa idà ṣubu ni ilẹ on tikalarẹ̀. 

8 Bẹni Rabṣake pada, o si ba ọba Assiria 
mba Libna jagun: nitoriti o ti gbQ pe o ti lọ 
kuro ni Lakiṣi. 


310 


98 Nigbati o si gburo Tirhaka ọba Etiopia, pe, 
Kiyesi i, o jade wá lati ba ọ jagun; o si tun rán 
awọn onṣẹ si ọdọ Hesekiah wipe, 

10 Bayi li ẹnyin o sọ fun Hesekiah ọba Juda, 
wipe, Máṣe jẹ ki Ọlọrun rẹ, ẹniti iwọ gbẹkẹle 
ki o tàn ọ jẹ, wipe, A kì yio fi Jerusalemu le 
ọwọ ọba Assiria. 

ti Kiyesi i, iwọ ti gbé ohun ti awọn ọba 
Assiria ti Ṣe si gbogbo ilẹ, ni pipa wọn run 
patapata: a o ha si gbà iwọ bi? 

12 Oriṣa awọn orilẹ—òde ha gbà awọn ti 
awọn baba mi ti parun; bi Gosani, ati Harani, 
ati Resefu, ati awọn ọmọ Edeni ti o wà ni Te— 
lassari? 

13 Nibo li ọba Hamati, ati ọba Arpadi, ati 
ọba ilu Sefarfaimu, ti Hena, ati Ifa gbe wà? 

14 Hesekiah si gbà iwe na lọwọ awọn onṣẹ 
na, o si kà a: Hesekiah si gòke lọ sinu ile Olu— 
wa, o si tẹ ẹ siwaju Oluwa. 

15 Hesekiah si gbadura niwaju Oluwa, o si 
wipe: Oluwa Ọlọrun Israeli, ti ngbe arin awọn 
kerubu, iwọ li Ọlọrun, ani iwọ nikanṣoṣo, ninu 
gbogbo awọn ilẹ—ọba aiye; iwọ li o dá ọrun on 
aiye. 

16 Dẹti rẹ silẹ Oluwa, ki o si gb6; ṣi oju rẹ, 
Oluwa, ki o si wò: ki o si gbọ òrọ Sennakeribu 
ti o rán lati kẹgàn Ọlọrun alayẹ̀. 

17 Lôtọ ni, Oluwa, awọn ọba Assiria ti pa 
awọn orilẹ—ẹ̀de run ati ilẹ wọn. 

18 Nwọn si ti gbe òriṣa wọn sọ sinu iná; ni— 
toriti nwọn kì iṣe ọlọrun, bikòṣe iṣẹ ọwọ enia, 
igi ati okuta: nitorina ni nwọn Ṣe pa wọn run. 

18 Njẹ nitorina, Oluwa Ọlọrun wa, emi mbẹ̀ 
ọ, gbà wa lọwọ rẹ̀, ki gbogbo ilẹ ọba aiye le 
mò pe iwọ Oluwa iwọ nikanṣoṣo ni Ọlọrun. 

20 Nigbana ni Isaiah ọmọ Amosi ranṣẹ si 
Hesekiah wipe, Bayi li Oluwa Ọlọrun Israeli 
Wi pe, adura ti iwọ ti gbà si mi si Sennakeribu 
ọba Assiria emi ti gbQ. 

21 Eyi li ẹ̀rọ ti Oluwa ti sọ niti rẹ̀, Wundia 
ọmọbinrin Sioni ti kẹgàn rẹ, o si ti fi ọ rẹrin 
ẹlẹyà; ọmọbinrin Jerusalemu ti mì ori rẹ̀ si ọ. 

22 Tani iwọ sòrọ buburu si ti iwọ si kẹgàn? 
ati tani iwọ gbé ohùn rẹ si òke si, ti iwọ gbé 
oju rẹ ga si òke? ani si Ẹni—Mimọ Israeli. 

23 Nipa awọn onṣẹ rẹ, iwọ ti sòrọ buburu si 
Oluwa, ti nwọn si wipe, Ọpọlọpọ kẹkẹ̀ mi li 
emi fi de ori awọn òke—nla, si ori Lebanoni, 
emi o si ké igi kedari giga rẹ̀ lulẹ, ati áyò igi 
firi rẹ̀; emi o si lọ si ori òke ibùwọ rẹ̀, sinu 
igbô Karmeli rẹ̀. 

24 Emi ti wà kànga, emi si ti mu ajẹ̀ji omi, 
atẹlẹsẹ̀ mi li emi si ti fi gbẹ gbogbo odò Egipti. 


311 


25 Iwọ kò ti gbQ, lailai ri emi ti ṣe e, nigba 
atijọ emi si ti mura tẹlẹ nisisiyi emi ti mu u 
ṣẹ, ki iwọ ki o le ma sọ ilu olodi wọnni di 
ahoro, ani di òkiti àlapa. 

26 Nitorina ni awọn olugbe wọn fi ṣe alai— 
nipa, a daiyàfo wọn nwọn si dámu; nwọn dàbi 
koriko igbẹ̀, ati bi ewebẹ̀ tutù, bi koriko li ori 
ile, ati bi ọkà ti o rẹ̀ danù ki o to dàgba soke. 

27 Ṣugbọn emi mẹ̀ ijoko rẹ, ati ijadelọ rẹ, ati 
bibẹ rẹ, ati ikannu rẹ si mi. 

:28 Nitori ikánnu rẹ si mi ati irera rẹ de eti 
mi, nitorina li emi o fi ìwò mi kQ ọ ni imu, ati 
ijanu mi si ẹnu rẹ, emi o si yi ọ pada si ọna na 
ti iwọ ti ba wá. 

29 Eyi ni yio si ṣe àmi fun ọ, Ẹ jẹ ilalẹ̀hu li 
ọdun ni, ati li ọdun keji eyiti o hù ninu ọkan— 
na; ati li ọdun kẹta ẹ fun irúgbìn, ki ẹ si kore, 
ki ẹ si gbìn ọgba ajara, ki ẹ si jẹ eso rẹ̀. 

30 Iyokù ile Juda ti o salà yio si tún ta 
gbòngbo si isàlẹ, yio si so eso li òke. 

31 Nitori lati Jerusalemu li awọn iyokù yio 
jade lọ, ati awọn ti o salà lati oke Sioni jade: 
itara Oluwa awọn ọmọ—ogun ni yio ṣe eyi. 

32 Nitori bayi li Oluwa wi niti ọba Assiria, 
On kì yio wá si ilu yi, bẹni kì yio ta ọfà kan 
sibẹ, kì yio mu asà wá iwaju rẹ̀, bẹni kì yio mọ 
odi tì i yika. 

33 Ọna na ti o ba wá, ọkanna ni yio ba pada 
lọ, kì yio si wá si ilu yi, li Oluwa wi. 

34 Nitori emi o da abò bò ilu yi, lati gbà a, 
nitori ti emi tikara mi, ati nitori ti Dafidi 
iranṣẹ mi. 

35 O si ṣe li oru na ni angeli Oluwa jade lọ, o 
si pa ọkẹ mẹsan le ẹgbẹdọgbọn enia ni ibùbo 
awọn ara Assiria: nigbati nwọn si dide ni ku— 
tukutu oWurọ, kiyesi i, okú ni gbogbo wọn jasi. 

36 Bẹni Sennakeribu ọba Assiria mu òna rẹ̀ 
pọn, o si lọ, o si pada, o si joko ni Ninefe. 

370 si ṣe, bi o ti mbòriṣa ni ile Nisroku 
oriṣa rẹ̀, ni Adrammeleki ati Ṣareseri awọn 
ọmọ rẹ̀ fi idà pa a: nwọn si sa lọ si ilẹ Arme— 
nia. Esarhaddoni ọmọ rẹ̀ sì jọba ni ipò rẹ̀. 
2 0 1LI ọjọ wọnni ni Hesekiah ṣe aisàn de 

oju—ikú. Isaiah woli ọmọ Amosi si tọ 
ọ wá, o si wi fun u pe, Bayi li Oluwa wi, Palẹ 
ile rẹ m€; nitoriti iwọ o kú, iwọ kì yio si yẹ̀. 

2 Nigbana ni o yi oju rẹ̀ pada si ogiri, o si 
gbadura si Oluwa, wipe, 

3 Emi bẹ̀ ọ, Oluwa, ranti nisisiyi bi emi ti 
Tìn niwaju rẹ ninu otitọ ati ninu aiya pipe, ti 
mo si ti ṣe eyiti o dara li oju rẹ. Hesekiah si 
sọkún gidigidi. 


II. AWỌNỌBA 19, 20 
40 si ṣe, ki Isaiah ki o to jade si arin agba— 
lá—8fin, li ẹrọ Oluwa tò ọ wá wipe, 

5 Tun pada, ki o si wi fun Hesekiah olori 
awọn enia mi pe, Bayi li Oluwa Ọlọrun Dafidi 
baba rẹ wi pe, Emi ti gbQ adura rẹ, emi si ti ri 
omije rẹ: kiyesi i, emi o wò ọ sàn: ni ijọ kẹta 
iwọ o gòke lọ si ile Oluwa. 

6 Emi o si bù ọdun mẹdogun kún ọjọ rẹ: 
emi o si gbà ọ ati ilu yi lọwọ ọba Assiria, emi o 
si dábò bò ilu yi, nitori ti emi tikara mí, ati 
nitori ti Dafidi iranṣẹ mi. 

7 Isaiah si wipe, Mu odidi òpọtọ. Nwọn si 
mu u, nwọn si fi le òwo na, ara rẹ̀ si da. 

8Hesekiah si wi fun Isaiah pe, Kini yio ṣe 
àmi pe Oluwa yio wò mi sàn, ati pe emi o 
gòke lọ si ile Oluwa ni ijọ kẹta? 

9 Isaiah si wipe, Àmi yi ni iwọ o ni lati ọdọ 
Oluwa wá, pe, Oluwa yio ṣe nkan yi ti on ti 
sọ: ki ojiji ki o lọ siwaju ni iṣisẹ̀ mẹwa ni, tabi 
ki o pada sẹhin ni iṣisẹ̀ mẹwa? 

10 Hesekiah si dahùn wipe, Ohun ti o rọrùn 
ni fun ojiji ki o lọ siwaju ni iṣisẹ̀ mẹwa: bẹkọ, 
ṣugbọn jẹ ki ojiji ki o pada sẹhin ni iṣisẹ̀ mẹwa. 

11 Isaiah woli si kepẹ̀ Oluwa; on si mu ojiji 
pada sẹhin ni iṣisẹ̀ mẹwa, nipa eyiti o ti sọkalẹ 
ninu agogo—ôrùn Ahasi. 

12 li akokò na ni Berodaki—Baladani, ọmọ 
Baladani, ọba Babeli, rán iwe ati ọrẹ si Hese— 
kiah: nitoriti o ti gbé pe Hesekiah ti ṣe aisàn. 

13 Hesekiah si fi eti si ti wọn, o si fi gbogbo 
ile iṣura ohun iyebiye rẹ̀ hàn wọn, fadakà, ati 
wura, ati turari, ati ororo iyebiye, ati gbogbo 
ile ohun ihamọra rẹ̀, ati gbogbo eyiti a ri ninu 
iṣura rẹ̀: kò si nkan ni ile rẹ̀, tabi ni gbogbo 
ijọba rẹ̀, ti Hesekiah kò fi hàn wọn. 

14 Nigbana ni Isaiah woli wá si ọdọ Hese— 
kiah ọba, o si wi fun u pe, Kili awọn ọkunrin 
wọnyi wi? ati nibo ni nwọn ti wá si ọdọ rẹ? 
Hesekiah si wipe, Ilu òkere ni nwọn ti wá, ani 
lati Babeli: 

15 On si wipe, Kini nwọn ri ni ile rẹ? Hese— 
kiah si dahùn wipe, Gbogbo nkan ti mbẹ ni 
ile mi ni nwọn ti ri: kò si nkan ninu iṣura mi 
ti emi kò fi hàn wọn. 

16 Isaiah si wi fun Hesekiah pe, Gbọ òrọ 
Oluwa. 

17 Kiyesi i, ọjọ mbò, ti a o kú gbogbo nkan ti 
mbẹ ninu ile rẹ, ati eyiti awọn baba rẹ ti tò jọ 
titi di oni, lọ si Babeli: ohun kan kì yio kù, li 
Oluwa wi. 

18 Ati ninu awọn ọmọ rẹ ọkunrin ti yio ti 
inu rẹ jade wá, ti iwọ o bi, ni nwọn o kú lọ; 
nwọn o si má ṣe iwẹ̀fa li áfin ọba Babeli. 


ll.- AWỌNỌBA 20—22 


19 Nigbana ni Hesekiah wi fun Isaiah pe, 
Rere li ẹ̀rọ Oluwa ti iwọ sọ. On si wipe, kò ha 
dara bi alafia ati otitọ ba wà lọjọ mi? 

20 Ati iyokù iṣe Hesekiah ati gbogbo agbara 
rẹ̀, ati bi o ti ṣe adagun omi, ati òna omi na, ti 
o si mu omi wá sinu ilu, a kò ha kọ wọn sinu 
iwe ẹ̀rọ ọjọ awọn ọba Juda? 

21 Hesekiah si sùn pẹlu awọn baba rẹ̀: Ma— 


nasse ọmọ rẹ̀ si jọba ni ipò rẹ̀. 

2 l TẸNI ọdun mejila ni Manasse nigbati 
o bẹ̀rẹ si ijọba, o si jọba li ọdun ma— 

rundilọgọta ni Jerusalemu. Orukọ iya rẹ̀ ni 

Hefsiba. 

20 si ṣe eyiti o buru li oju Oluwa, bi iṣe—iri— 
Ta ti awọn keferi, ti Oluwa tì jade niwaju awọn 
ọmọ Israeli. 

3 Nitoriti o tun ké ibi giga wọnni ti Hese— 
kiah baba rẹ̀ ti parun; o si tẹ pẹpẹ fun Baali o 
si ṣe ere—oriṣa, bi Ahahu, ọba Israeli ti ṣe, o si 
mbọ gbogbo ogun ọrun, o si nsìn wọn. 

40 si tẹ̀ pẹpẹ ni ile Oluwa, eyiti Oluwa ti 
sọ pe, Ni Jerusalemu li emi o fi orukọ mi si. 

50On si tẹ pẹpẹ fun gbogbo ogun ọrun li 
agbalá mejeji ile Oluwa. 

6BOn si mu ki ọmọ rẹ̀ ki o kọja lárin iná, a si 
má ṣe akiyesi afọṣẹ, a si má ṣe alupàyida, a si 
ma bá awọn okú ati awọn oṣô lò: o hùwa bu— 
buru pupò li oju Oluwa lati mu u binu. 

TO si gbé ere oriṣa fifin kalẹ ti o ti ṣe ni ile 
na ti Oluwa sọ fun Dafidi ati Solomoni ọmọ rẹ̀ 
pe, Ni ile yi, ati ni Jerusalemu, ti mo ti yàn 
ninu gbogbo awọn ẹ̀ya Israeli, li emi o fi 
orukọ mi si lailai: 

8 Bẹni emi kì yio si jẹ ki ẹsẹ̀ Israeli ki o yẹ̀ 
kuro mọ ni ilẹ ti mo fi fun awọn baba wọn; 
kiki bi nwọn o ba ṣe akiyesi lati ṣe gẹgẹ bi 
gbogbo eyiti mo pa li aṣẹ fun wọn, ati gẹgẹ bi 
gbogbo ofin ti Mose iranṣẹ mi pa li aṣẹ fun 
Wọn. 

9 Ṣugbọn nwọn kò feti silẹ: Manasse si tàn 
Wọn lati ṣe buburu jù eyiti awọn orilẹ—ẹde ti 
Oluwa ti parun niwaju awọn ọmọ Israeli ti ṣe. 

10 Oluwa si wi nipa awọn woli iranṣẹ rẹ̀ pe, 

TI Nitoriti Manasse ọba Juda ti ṣe ohun— 
irira wọnyi, ti o si ti ṣe buburu jù gbogbo 
eyiti awọn ọmọ Amori ti ṣe, ti o ti wà ṣáju rẹ̀, 
ti o si mu ki Juda pẹlu ki o fi awọn ere rẹ̀ 
dẹṣẹ: 

12 Nitorina bayi li Oluwa Ọlọrun Israeli wi, 
Kiyesi i, emi nmu iru ibi bayi wá sori Jerusa— 
lemu ati Juda, ti ẹnikẹni ti o ba gbQ ọ, eti rẹ̀ 
mejeji yio ho. 


312 


13 Emi o si nà okùn Samaria lori Jerusale— 
mu, ati òjé—idiwòn ile Ahabu: emi o si nù Je— 
rusalemu bi enia ti nnù awokoto, o nnù u, o si 
ndori rẹ̀ kodò. 

14 Emi o si kò iyokù awọn ini mi silẹ, emi o 
si fi wọn le awọn òta wọn lọwọ; nwọn o si di 
ikogun ati ijẹ fun gbogbo awọn ọta wọn. 

15 Nitori nwọn ti ṣe eyiti o buru li oju mi, ti 
nwọn si ti mu mi binu, lati ọjọ ti awọn baba 
Wọn ti jade kuro ni Egipti, ani titi di oni yi. 

16 Pẹlupẹlu Manasse ta ẹ̀jẹ alaiṣẹ̀ silẹ pu— 
pọjù, titi o fi kún Jerusalemu lati ikangun ikini 
de ekeji; lẹhin ẹ̀ṣẹ rẹ̀ ti o mu Juda ṣẹ̀, ni ṣiṣe 
buburu li oju Oluwa. 

17 Ati iyokù iṣe Manasse, ati gbogbo eyiti o 
ṣe, ati ẹ̀ṣẹ rẹ̀ ti o ṣẹ̀, a kò ha kọ wọn sinu iwe 
òrọ ọjọ awọn ọba Juda? 

18 Manasse si sùn pẹlu awọn baba rẹ̀, a si 
sin i ninu ọgba-ile rẹ̀, ninu ọgba Ussa: Amoni 
ọmọ rẹ̀ si jọba ni ipò rẹ̀. 

19 Ẹni ọdun mejilelogun ni Amoni nigbati o 
bẹ̀rẹ si ijọba, o si jọba li ọdun meji ni 
Jerusalemu. Orukọ iya rẹ̀ ni Mesullemeti, 
ọmọbinrin Harusi ti Jotba. 

20 On si ṣe eyiti o buru li oju Oluwa, bi baba 
rẹ̀ Manasse ti ṣe. 

21O si rìn li ẹ̀na gbogbo ti baba rẹ̀ rìn, o si 
sìn awọn ere ti baba rẹ̀ sìn, o si bọ wọn: 

22On si kò OLUWA Ọlọrun awọn baba rẹ̀ 
silẹ, kò si rìn li ẹna Oluwa. 

23 Awọn iranṣẹ Amoni si dìtẹ si i, nwọn si 
pa ọba ni ile rẹ̀. 

24 Awọn enia ilẹ na si pa gbogbo awọn ti o 
dìtẹ si Amoni ọba: awọn enia ilẹ na si fi Josiah 
ọmọ rẹ̀ jọba ni ipò rẹ̀. 

25 Ati iyokù iṣe Amoni ti o ti ṣe, a kò ha kọ 
wọn sinu iwe ẹ̀rọ ọjọ awọn ọba Juda? 

26 A si sìn i ni isà okú rẹ̀ ninu ọgba Ussa: 


Josiah ọmọ rẹ̀ si jọba ni ipò rẹ̀. 

22 1ẸNI ọdun mẹjọ ni Josiah nigbati o 
bẹ̀rẹ si ijọba; o si jọba li ọdun 

mọkanlelọgbọn ni Jerusalemu, Orukọ iya rẹ̀ ni 

Jedida, ọmọbinrin Adaiah ti Boskati. 

2 On si ṣe eyiti o tẹ li oju Oluwa o si rìn li 
òna Dafidi baba rẹ̀ gbogbo, kò si yipada si apa 
ẹtún tabi si apa òsi. 

30 si ṣe li ọdun kejidilogun Josiah ọba li 
ọba rán Ṣafani ọmọ Asaliah ọmọ Mesullamu, 
akọwe, si ile Oluwa, wipe, 

4 Gòke tò Hilkiah olori alufa lọ, ki o le ṣirò 
iye fadakà ti a mu wá sinu ile Oluwa, ti awọn 
olùtọju iloro ti kojọ lọwọ awọn enia: 


313 


5 Ẹ si jẹ ki wọn ki o fi le awọn olùṣe iṣẹ na 
lọwọ, ti nṣe alabojuto ile Oluwa: ki ẹ si jẹ ki 
wọn ki o fi fun awọn olùṣe iṣẹ na ti mbẹ ninu 
ile Oluwa, lati tun ibi ẹya ile na ṣe. 

6 Fun awọn gbẹnagbẹna, ati fun awọn akọle, 
ati awọn òmọle, lati rà ìti—igi ati okuta gbígbẹ 
lati tún ile na ṣe. 

7 Ṣugbọn a kò ba wọn ṣe iṣirò owo ti a fi le 
wọn lọwọ, nitoriti nwọn ṣe otitọ. 

8 Hilkiah olori alufa si sọ fun Ṣafani akọwe 
pe, Emi ri iwe ofin ni ile Oluwa. Hilkiah si fi 
iwe na fun Ṣafani, on si kà a. 

9 Ṣafani akọwe si wá sọdọ ọba, o si tún mu 
ẹ̀si pada fun ọba wá, o si wipe, Awọn iranṣẹ 
rẹ ti koô owo na jọ ti a ri ni ile na, nwọn si ti fi 
le ọwọ awọn ti o nṣiṣẹ na, ti nṣe alabojuto ile 
Oluwa. 

10 Ṣafani akọwe si fi hàn ọba, pe, Hilkiah 
alufa fi iwe kan le mi lọwọ. Ṣafani si kà a ni— 
waju ọba. 

1 O si ṣe, nigbati ọba gbQ ẹrọ inu iwe ofin 
na, o si fà aṣọ rẹ̀ ya. 

12 Ọba si paṣẹ fun Hilkiah alufa, ati Ahika— 
mu ọmọ Ṣafani, ati Akbori ọmọ Mikaiah, ati 
Ṣafani akọwe, ati Asahiah iranṣẹ ọba wipe, 

13 Ẹ lọ, ẹ bẹ̀re lọwọ Oluwa fun mi, ati fun 
awọn enia, ati fun gbogbo Juda, niti òrọ iwe yi 
ti a ri: nitori titobi ni ibinu Oluwa ti o rú si 
wa, nitori awọn baba wa kò fi eti si òrọ iwe yi, 
lati ṣe gẹgẹ bi gbogbo eyiti a kọwe silẹ fun wa. 

14 Bẹni Hilkiah. alufa, ati Ahikamu, ati 
Akbori, ati Ṣafani, ati Asahiah tọ Hulda woli 
obinrin lọ, aya Ṣallumu, ọmọ Tikfa, ọmọ 
Harhasi, alabojuto aṣọ (njẹ on ngbe 
Jerusalemu niha keji); nwọn si ba a sọrọ. 

15 On si wi fun wọn pe, Bayi li Oluwa Ọlọ— 
run Israeli wi, Sọ fun ọkunrin ti o rán nyin si 
mi pe, 

16 Bayi li Oluwa wi, Kiyesi i, emi o mu ibi 
bá ibiyi, ati bá awọn ara ilu na, ani gbogbo òrọ 
iwe na ti ọba Juda ti kà. 

17 Nitoriti nwọn ti kò mi silẹ, nwọn si ti 
nsun turari fun awọn ọlọrun miran, ki nwọn 
ki o le fi gbogbo iṣẹ ọwọ wọn mu mi binu; ni— 
torina ibinu mi yio rú si ibi yi, kì yio si rọlẹ. 

18 Ṣugbọn fun ọba Juda ti o rán nyin wá ibẹ̀re 
lọdọ Oluwa, bayi li ẹnyin o sọ fun u, Bayi li 
Oluwa Ọlọrun Israeli wi, niti ẹrọ wọnni ti iwọ 
ti gbẹ: 

19 Nitoriti ọkàn rẹ rò, ti iwọ si ti rẹ̀ ara rẹ 
silẹ niwaju Oluwa, nigbati iwọ gbQ eyiti mo 
sọ si ibi yi, ati si awọn ara ilu na pe, nwọn o di 
ahoro ati ẹni—ẹ̀gun, ti iwọ si fà aṣọ rẹ ya, ti o 


II. AWỌNỌBA- 22, 23 
si sọkun niwaju mi; emi pẹlu ti gbẹ tirẹ, li 
Oluwa wi. 

20 Nitorina kiyesi i, emi o kò ọ jọ sọdọ awọn 
baba rẹ, a o si kô ọ jọ sinu isà—okú rẹ li alafia; 
oju rẹ kì o si ri gbogbo ibi ti emi o mu wá bá 
ibi yi. Nwọn si tún mu ẹ̀si fun ọba wá. 


23 


sọdọ rẹ̀. 

2 Ọba si gòke lọ sinu ile Oluwa, ati gbogbo 
awọn enia Juda ati gbogbo olugbe Jerusalemu 
pẹlu rẹ̀, ati awọn alufa, ati awọn woli ati gbogbo 
enia, ati ewe ati àgba: o si kà gbogbo ẹrọ inu 
iwe majẹmu na ti a ri ninu ile Oluwa li eti wọn. 

3 Ọba si duro ni ibuduro na, o si dá majẹmu 
niwaju Oluwa, lati má fi gbogbo aìya ati 
gbogbo ọkàn rin tò Oluwa lẹhin, ati lati pa 
ofin rẹ̀ m€, ati ẹri rẹ̀, ati aṣẹ rẹ̀, lati mu ọrọ 
majẹmu yi ṣẹ, ti a ti kọ ninu iwe yi. Gbogbo 
awọn enia si duro si majẹmu na. 

4 Ọba si paṣẹ fun Hilkiah olori alufa, ati 
awọn alufa ẹgbẹ keji, ati awọn alabojuto iloro, 
lati kú gbogbo ohun—ẹlo ti a ṣe fun Baali, ati 
fun ere òriṣa, ati fun gbogbo ogun ọrun jade 
kuro ni tempili Oluwa: o si sun wọn lẹhin ode 
Jerusalemu ninu pápa Kidroni, o si kô éru 
wọn lọ si Beteli. 

50 si dá awọn baba-loriṣa lẹkun, ti awọn 
ọba Juda ti yàn lati ma sun turari ni ibi giga ni 
ilu Juda wọnni, ati ni ibi ti o yi Jerusalemu ka; 
awọn pẹlu ti nsun turari fun Baali, fun ôrùn, 
ati fun òṣupa, ati fun awọn àmi mejila ìrawọ, 
ati fun gbogbo ogun ọrun. 

60 si gbé ere—oriṣa jade kuro ni ile Oluwa, 
sẹhin ode Jerusalemu lọ si odò Kidroni, o si 
sun u nibi odò Kidroni, o si lò ọ I(ilu, o si dà 
érú rẹ̀ sori isà—okú awọn ọmọ enia na. 

7O si wé ile awọn ti nhù ìwa panṣaga, ti 
mbẹ leti ile Oluwa, nibiti awọn obinrin wun 
aṣọ—agọ fun ere—oriṣa. 

80 si kò gbogbo awọn alufa jade kuro ni ilu 
Juda wọnni, o si sọ ibi giga wọnni di £ri nibiti 
awọn alufa ti sun turari, lati Geba titi de 
Beer—Ṣṣeba, o si wò ibi giga ẹnu—ibodẹ̀ wọnni 
ti mbẹ ni atiwọò ẹnu—ibodẹ̀ Joṣua balẹ ilu, ti 
mbẹ lapa osi ẹni, ni atiwò ẹnu—ibode ilu. 

9 Ṣugbọn awọn alufa ibi giga wọnni kò gòke 
wá si ibi pẹpẹ Oluwa ni Jerusalemu, ṣugbọn 
nwọn jẹ ninu àkara alaiwu lárin awọn ara— 
kunrin wọn. 

10 On si sọ Tofeti di €ri, ti mbẹ ni afonifojì 
awọn ọmọ Hinnomu, ki ẹnikan ki o máṣe mu 


1ỌBA si ranṣẹ, nwọn si pẹ̀ gbogbo 
awọn àgba Juda ati Jerusalemu jọ 


Hi. AWỌNỌBA- 23 
ọmọ rẹ̀ ọkunrin, tabi ọmọ rẹ̀ obinrin là arin 
ìná kọja fun Moleki. 

11O si mu ẹṣin wọnni kuro ti awọn ọba Juda 
ti fi fun ôrun, ni atiwò inu ile Oluwa lẹba iyẹ̀wu 
Natan—meleki iwẹ̀fa, ti o ti wà ni agbegbe 
tempili, o si fi iná sun kẹkẹ 6run wọnni. 

12 Ati pẹpẹ wọnni ti mbẹ lori iyara òke 
Ahasi, ti awọn ọba Juda ti tẹ̀, ati pẹpẹ wọnni 
ti Manasse ti tẹ li 8fin mejeji ile Oluwa ni ọba 
Wé lulẹ, o si yara lati ibẹ, o si da ekuru wọn 
sinu odò Kidroni. 

13 Ati ibi giga wọnni ti o wà niwaju Jerusale— 
mu, ti o wà li ọwọ ọtún òke idibàjẹ, ti Solomoni 
ọba Israeli ti kẹ fun Aṣtoreti ohun irira awọn 
ara Sidoni, ati fun Kemoṣi ohun irira awọn ara 
Moabu, ati fun Milkomu ohun—irira awọn ọmọ 
Ammoni li ọba sọ di €ri. 

140 si fẹ awọn ere na tíitu, o si WÚ awọn 
ere—oriṣa lulẹ, o si fi egungun enia kún ipò wọn. 

15 Ati pẹlu, pẹpẹ ti o ti wà ni Beteli, ati ibi 
giga ti Jeroboamu ọmọ Nebati, ẹniti o mu 
Israeli ṣẹ̀, ti tẹ, ati pẹpẹ na, ati ibi giga na ni o 
Wé lulẹ, o si sun ibi giga na, o si lò ọ l(ilu, o si 
sun ere—oriṣa na. 

16 Bi Josiah si ti yira pada, o ri awọn isà—okú 
ti o wà lori òke, o si ranṣẹ, o si kò awọn egun— 
gun lati inu isà wọnni kuro, o si sun wọn lori 
pẹpẹ na, o si sọ ọ di €ri, gẹgẹ bi òrọ Oluwa, ti 
enia Ọlọrun nì ti kede, ẹniti o kede òro wọnyi. 

17 Nigbana li o wipe, Ọwòn isa—okú wo li 
eyi ti mo ri nì? Awọn enia ilu na si sọ fun u pe, 
Isà—okú enia Ọlọrun nì ni, ti o ti Juda Wá, ti o si 
kede nkan wọnyi ti iwọ ti ṣe si pẹpẹ Beteli. 

18 On si wipe, Jọwọ rẹ̀; máṣe jẹ ki ẹnikan ki 
o mu egungun rẹ̀ kuro. Bẹni nwọn jọwọ 
egungun rẹ̀ lọwọ, pẹlu egungun woli ti o ti 
Samaria wá. 

19 Ati pẹlu gbogbo ile ibi—giga wọnni ti o 
Wà ni ilu Samaria wọnni, ti awọn ọba Israeli ti 
kẹ lati rú ibinu Oluwa. soke ni Josiah mu 
kuro, o si ṣe si wọn gẹgẹ bi gbogbo iṣe ti o ṣe 
ni Beteli. 

20 O si pa gbogbo awọn alufa ibi—giga wọnni 
ti o wà nibẹ lori awọn pẹpẹ na, o si sun egun— 
gun enia lori wọn, o si pada si Jerusalemu. 

21 Ọba si paṣẹ fun gbogbo enia, wipe, Pa 
irekọja mé fun Oluwa Ọlọrun nyin, bi a ti kọ 
ọ ninu iwe majẹmu yi. 

22 Nitotọ a kò ṣe iru irekọja bẹ lati ọjọ awọn 
onidajọ ti ndajọ ni Israeli, tabi ni gbogbo ọjọ 
awọn ọba Israeli tabi awọn ọba Juda; 

23 Ṣugbọn li ọdun kejidilogun Josiah ọba, ni 
a pa irekọja yi m€ fun Oluwa ni Jerusalemu. 


314 


24 Ati pẹlu awọn ti mba awọn okú lò, ati 
awọn oṣo, ati awọn ere, ati awọn oriṣa, ati 
gbogbo irira ti a ri ni ilẹ Juda ati ni Jerusale— 
mu ni Josiah kô kuro, ki o le mu ẹ̀rọ ofin na 
ṣẹ ti a ti kọ sinu iwe ti Hilkiah alufa ri ni ile 
Oluwa. 

25 Kò si si ọba kan ṣaju rẹ̀, ti o dabi rẹ̀, ti o 
yipada si Oluwa tinutinu ati tọkàntọkàn ati 
pẹlu gbogbo agbara rẹ̀, gẹgẹ bi gbogbo ofin 
Mose; bẹni lẹhin rẹ̀, kò si ẹnikan ti o dide ti o 
dàbi rẹ̀. 

26 Ṣugbọn Oluwa kò yipada kuro ninu mi— 
muná ibinu nla rẹ̀, eyiti ibinu rẹ̀ fi ràn si Juda, 
nitori gbogbo imunibinu ti Manasse ti fi mu u 
binu. 

27 Oluwa si wipe, Emi o si mu Juda kuro 
loju mi pẹlu, bi mo ti mu Israeli kuro, emi o si 
ta ilu Jerusalemu yi nù, ti mo ti yàn, ati ile 
eyiti mo wipe, Orukọ mi yio wà nibẹ. 

28 Ati iyokù iṣe Josiah ati gbogbo eyiti o ṣe, 
a kò ha kọ wọn sinu iwe ẹrọ ọjọ awọn ọba 
Juda? 

2914 ọjọ rẹ̀ ni Farao—Neko ọba Egipti dide 
ogun si ọba Assiria li odò Euferate: Josiah ọba si 
dide si i; on si pa a ni Megiddo, nigbati o ri i. 

30 Awọn iranṣẹ rẹ̀ si gbé e li okú ninu kẹkẹ 
lati Megiddo lọ, nwọn si mu u Wá si Jerusale— 
mu, nwọn si sìn i ni isà—okú on tikalarẹ̀. 
Awọn enia ilẹ na si mu Jehoahasi ọmọ Josiah, 
nwọn si fi ororo yàn a, nwọn si fi i jọba ni ipò 
baba rẹ̀. 

31Ẹni ọdun mẹtalelogun. ni. Jehoahasi 
nigbati o bẹ̀rẹ si ijọba; o si jọba li oṣù mẹta ni 
Jerusalemu... Orukọ iya rẹ̀ ni mHamutali, 
ọmọbinrin Jeremiah ti Libna, 

32 On si ṣe eyiti o buru li oju Oluwa, gẹgẹ bi 
gbogbo eyiti awọn baba rẹ̀ ti ṣe. 

33 Farao—Neko si fi i sinu idẹ̀ ni Ribla, ni ilẹ 
Hamati, ki o má ba jọba ni Jerusalemu; o si fi 
ilẹ na si abẹ ìsìn li ọgọrun talenti fadakà, ati 
talenti wura. 

34 Farao—Neko si fi Eliakimu ọmọ Josiah jẹ 
ọba ni ipò Josiah baba rẹ̀, o si pa orukọ rẹ̀ dà si 
Jehoiakimu, o si mu Jehoahasi kuro; on si Wá 
si Egipti, o si kú nibẹ. 

35 Jehoiakimu si fi fadakà ati wura na fun 
Farao; ṣugbọn o bu owo—odẹ̀ fun ilẹ na lati 
san owo na gẹgẹ bi ofin Farao: o fi agbara gbà 
fadakà ati wurà na lọwọ awọn enia ilẹ na, 
lọwọ olukuluku gẹgẹ bi owo ti a bù fun u, lati 
fi fun Farao—Neko. 

36 Ẹni ọdun. mẹ̀dọgbòn. ni. Jehoiakimu 
nigbati o bẹ̀rẹ si ijọba; o si jọba ọdun mọkanla 


315 


ni Jerusalemu. Orukọ iya rẹ̀ ni Sebuda, 
ọmọbinrin Bedaiah ti Ruma. 
37 On si ṣe eyiti o buru li oju Oluwa, gẹgẹ bi 


gbogbo eyiti awọn baba rẹ̀ ti ṣe. 

2 4 1LI ọjọ rẹ̀ ni Nebukadnessari ọba Ba— 
beli gòke Wá, Jehoiakimu si di iranṣẹ 

rẹ̀ li ọdun mẹta: nigbana li o pada o si ṣọtẹ si i. 

2 Oluwa si rán ẹgbẹ ogun awọn ara Kaldea 
si i, ati ẹgbẹ ogun awọn ara Siria, ati ẹgbẹ 
ogun awọn ara Moahu, ati ẹgbẹ ogun awọn 
ọmọ Ammoni, o si rán wọn si Juda lati pa a 
run, gẹgẹ bi òrọ Oluwa, ti o ti sọ nipa awọn 
iranṣẹ rẹ̀ awọn woli. 

3 Nitôtọ lati ẹnu Oluwa li eyi ti wá sori 
Juda, lati mu wọn kuro niwaju rẹ̀, nitori ẹ̀ṣẹ 
Manasse, gẹgẹ bi gbogbo eyiti o ṣe; 

4 Ati nitori ẹ̀jẹ alaiṣẹ̀ ti o ta silẹ pẹlu: nitoriti 
o fi ẹ̀jẹ alaiṣẹ̀ kún Jerusalemu; ti Oluwa kò fẹ 
darijì. 

5 Ati iyokú iṣe Jehoiakimu, ati gbogbo eyiti 
o ṣe, a kò ha kọ wọn sinu iwe òrọ ọjọ awọn 
ọba Juda? 

6 Bẹni Jehoiakimu sùn pẹlu awọn baba rẹ̀: 
Jehoiakini ọmọ rẹ̀ si jọba ni ipò rẹ̀. 

7 Ọba Egipti kò si tun jade kuro ni ilẹ rẹ̀ mọ; 
nitori ọba Babeli ti gbà gbogbo eyiti iṣe ti ọba 
Egipti lati odò Egipti Wá titi de odò Euferate. 

BẸni ọdun mejidilogun. ni. Jehojakini 
nigbati o bẹ̀rẹ si ijọba, o si jọba li oṣù mẹta ni 
Jerusalemu.. Orukọ. iya rẹ̀ ni Nehuṣta, 
ọmọbinrin Elnatani ti Jerusalemu. 

9 On si ṣe eyiti o buru li oju Oluwa, gẹgẹ bi 
gbogbo eyiti baba rẹ̀ ti ṣe. 

10 Li akokò na, awọn iranṣẹ Nebukadnes— 
sari ọba Babeli gbé ogun wá si Jerusalemu, a 
si dotì ilu na. 

11 Nebukadnessari ọba Babeli si de si ilu na, 
nigbati awọn iranṣẹ rẹ̀ si dotì i. 

12 Jehoiakini ọba Juda si jade tò ọba Babeli 
lọ, on, ati iya rẹ̀, ati awọn iranṣẹ rẹ̀, ati awọn 
ijoye rẹ̀, ati awọn iwẹfa rẹ̀: ọba Babeli si mu u 
li ọdun kẹjọ ijọba rẹ̀. 

13O si kô gbogbo iṣura ile Oluwa lọ kuro 
nibẹ, ati iṣura ile ọba, o si ké gbogbo ohun-—ẹ̀lo 
wura wẹwẹ ti Solomoni ọba Israeli ti ṣe ni 
tempili Oluwa, bi Oluwa ti sọ. 

14 O si kú gbogbo Jerusalemu lọ, ati gbogbo 
awọn ijoye, ati gbogbo awọn alagbara akọni 
enia, ani ẹgbárun igbẹ̀kun, ati gbogbo awọn 
oniṣọnà ati awọn alagbẹ̀dẹ: kò kù ẹnikan, 
bikòṣe iru awọn ti o jẹ talakà ninu awọn enia 
ilẹ na. 


Ii. AWỌNỌBA 23—25 
I50O si mu Jehoiakini lọ si Babeli, ati iya 
ọba, ati awọn obinrin ọba, ati awọn iwẹ̀fa rẹ̀, 
ati awọn alagbara ilẹ na, awọn wọnyi li o kú 
ni igbẹ̀kun lati Jerusalemu lọ si Babeli. 

16 Ati gbogbo awọn ọkunrin ọlọla, Ẹẹdẹgbá— 
Tin, ati awọn oniṣọnà ati awọn alagbẹdẹ 
ẹgbẹrun, gbogbo awọn ti o li agbara ti o si 
yẹ fun ogun, ani awọn li ọba Babeli ké ni 
igbẹkun lọ si Babeli. 

17 Ọba Babeli si fi Mattaniah arakunrin baba 
rẹ̀ jọba ni ipò rẹ̀, o si pa orukọ rẹ̀ dà si Sedekiah. 

IWẸni ọdun mọkanlelogun. ni. Sedekiah 
nigbati o bẹ̀rẹ si ijọba, o si jọba li ọtun mọkanla 
ni Jerusalemu. Orukọ iya rẹ̀ ni Hamutali, 
ọmọbinrin Jeremiah ti Libna. 

18 O si ṣe eyiti o buru li oju Oluwa, gẹgẹ bi 
gbogbo eyiti Jehoiakimu ti ṣe. 

20 Nitori nipa ibinu Oluwa li o ṣẹ si Jerusa— 
lemu ati Juda, titi o fi ta wọn nù kuro niwaju 
rẹ̀; Sedekiah si ṣọtẹ si ọba Babeli. 

2 5 TO si ṣe li ọdun kẹsan ijọba rẹ̀, li oṣù 
kẹwa, li ọjọ kẹwa oṣù, ni Nebukad— 

nessari ọba Babeli de, on, ati gbogbo ogun rẹ̀, 

si Jerusalemu, o si dotì i; nwọn si mọdi ti i 

yika kiri. 

2 A si dotì ilu na titi di ọdun ikọkanla Sede— 


3 Ati li ọjọ kẹsan oṣù kẹrin, iyàn mu gidigidi 
ni ilu, kò si si onjẹ fun awọn enia ilẹ na. 

4 Ilu na si fẹ, gbogbo awọn ọkunrin ologun 
si gbà òna bodẹ̀ larin odi meji, ti o wà leti 
ọgbà ọba, salọ li oru; (awọn ara Kaldea si yi ilu 
na kakiri;) ọba si ba ọna pẹ̀tẹlẹ lọ. 

5 Ogun awọn ara Kaldea si lepa ọba, nwọn 
si ba a ni pẹ̀tẹlẹ Jeriko: gbogbo ogun rẹ̀ si tuka 
kuro lọdọ rẹ̀. 

6 Bẹni nwọn mu ọba, nwọn si mu u gòke lọ 
si ọdọ ọba Babeli ni Ribla; nwọn si sọ ẹrọ 
idajọ lori rẹ̀. 

7 Nwọn si pa awọn ọmọ Sedekiah li oju rẹ̀, 
nwọn si fọ Sedekiah li oju, nwọn si fi ẹwọn 
idẹ dẹ̀ e, nwọn si mu u lọ si Babeli. 

8 Ati li oṣù karun, li ọjọ keje oṣù, ti iṣe ọdun 
ikọkandilogun Nebukadnessari ọba, ọba Ba— 
beli, ni Nebusaradani olori ẹ̀ṣọ, iranṣẹ ọba 
Babeli, wá si Jerusalemu: 

SO si fi ile Oluwa joná, ati ile ọba, ati 
gbogbo ile Jerusalemu, ati gbogbo ile enia nla 
li o fi iná sun. 

10 Gbogbo ogun awọn ara Kaldea ti o wà 
lọdọ olori ẹ̀ṣọ, si wú odi Jerusalemu palẹ yika 


I. KRONIKA. 1 
TI Ati iyokù awọn enia ti o kú ni ilu ati awọn 
isansa ti o ya tẹ ọba, Babeli lọ, pẹlu òpọlọpọ 
enia ti o kù, ni Nebusaradani olori ẹ̀ṣọ kú lọ. 
12Ṣugbọn olori ẹ̀ṣọ fi awọn talakà ilẹ na 
silẹ, lati má ṣe alabojuto àjara ati lati má ṣe 
aroko. 

13 Ati ọwòn idẹ wọnni ti mbẹ ni ile Oluwa, 
ati ijoko wọnni, ati agbada—nla idẹ ti o wà ni 
ile Oluwa, li awọn ara Kaldea fọ tiitu, nwọn si 
kô idẹ wọn lọ si Babeli. 

14 Ati ikòko wọnni, ati ọkọ wọnni, ati alu— 
magaòàji fitila wọnni, ati ṣibi wọnni, ati gbogbo 
ohun-ẹ̀lo. wọnni ti nwọn fi nṣiṣẹ, ni nwọn 
ké lọ. 

15 Ati ohun ifọnná wọnni, ati ọpén wọnni, 
eyi ti iṣe ti wura, ni wura, ati eyi ti iṣe ti fada— 
kà ni fadakà, ni olori ẹ̀ṣọ kò lọ. 

16 Awọn òwọn meji, agbada—nla kan, ati ijo— 
ko wọnni ti Solomoni ti ṣe fun ile Oluwa; idẹ 
ni gbogbo ohun—ẹlo wọnyi, alaini ìwọn ni. 

17 Giga ọwọn kan ni igbònwọ mejidilogun, 
ati ọnà—ori rẹ̀ idẹ ni: ati giga ọnà—ori na ni 
igbọnwọ mẹta; ati iṣẹ wiwun na, ati awọn 
pomegranate ti o wà lori ọnà—ori na yika kiri, 
gbogbo rẹ̀ ti idẹ ni: gẹgẹ bi awọn wọnyi si ni 
ọwòn keji pẹlu iṣẹ wiwun. 

18 Olori ẹ̀ṣọ si mu Seraiah olori ninu awọn 
alufa, ati Sefaniah alufa keji, ati awọn olùṣọ 
iloro mẹta. 

19 Ati lati inu ilu, o mu iwẹ̀fa kan ti a fi ṣe 
olori awọn ologun, ati ọkunrin marun ninu 
awọn ti o wà niwaju ọba, ti a ri ni ilu, ati akọwe 
olori ogun, ti ntò awọn enia ilẹ na, ati ọgọta 
ọkunrin ninu awọn enia ilẹ na ti a ri ni ilu. 

20 Nebusaradani olori ẹ̀ṣọ si kú awọn wọn— 
yi, o si mu wọn tò ọba Babeli wá si Ribla. 


316 


21 Ọba Babeli si kọlù wọn, o si pa wọn ni Ri— 
bla ni ilẹ Hamati. Bẹli a mu Juda kuro ni ilẹ rẹ̀. 

22 Ati awọn enia ti o kù ni ilẹ Juda, ti Ne— 
bukadnessari ọba Babeli fi silẹ, ani, o fi Geda— 
liah ọmọ Ahikamu, ọmọ Ṣafani, jẹ bálẹ wọn. 

23 Nigbati gbogbo awọn olori ogun, awọn 
ati awọn ọkunrin wọn, si gbQ pe ọba Babeli ti 
fi Gedaliah jẹ bálẹ, nwọn tò Gedaliah wá ni 
Mispa, ani Iṣmaeli ọmọ Netaniah, ati Johana— 
ni ọmọ Karea, ati Seraiah ọmọ Tanhumeti ara 
Netofati, ati Jaasaniah ọmọ ara Maaka, awọn 
ati awọn ọkunrin wọn. 

24 Gedaliah si bura fun wọn, ati fun awọn 
ọkunrin wọn, o si wi fun wọn pe, Ẹ má bẹ̀ru 
lati sìn awọn ara Kaldea: ẹ ma gbe ilẹ na, ki ẹ 
si ma sìn ọba Babeli; yio si dara fun nyin. 

25 O si ṣe li oṣù keje, ni Iṣmaeli ọmọ Neta— 
niah, ọmọ Eliṣama ninu iru ọmọ ọba, wá ati 
ọkunrin mẹwa pẹlu rẹ̀, o si kọlùú Gedaliah, o si 
kú, ati awọn ara Juda ati awọn ara Kaldea ti o 
Wà pẹlu rẹ̀ ni Mispa. 

26 Ati gbogbo enia, ti ewe ti àgba, ati awọn 
olori ogun, si dide, nwọn si wá si Egipti: nito— 
riti nwọn bẹ̀ru ara Kaldea. 

27O si ṣe li ọdun kẹtadilogoji igbẹkun Je— 
hoiakini ọba Juda, li oṣù kejila, li ọjọ kẹtadi— 
lọgbọn oṣù, Efil—merodaki ọba Babeli, li ọdun 
ti o bẹ̀rẹ si ijọba, o gbé ori Jehoiakini ọba Juda 
soke kuro ninu tubu; 

28 O si sọrọ rere fun u, o si gbé ìtẹ rẹ̀ ga jù 
ìtẹ awọn ọba ti o wà pẹlu rẹ̀ ni Babeli. 

290 si pàrọ awọn aṣọ tubu rẹ̀: o si njẹun 
nigbagbogbo niwaju rẹ̀ ni gbogbo ọjọ aiye rẹ̀. 

30 Ati ipin onjẹ tirẹ̀, jẹ ipin onjẹ ti ọba nfi 
fun u nigbagbogbo, iye kan li ojojumọ, ni 
gbogbo ọjọ aiye rẹ̀. 


IWE EKINI TI 


KRONIKA 


l 1ADAMU, Seti, Enoṣi, 
2 Kenani, Mahalaleeli, Jeredi, 

3 Henoki, Metusela, Lameki, 

4 Noa, Ṣemu, Hamu, ati Jafeti, 

5 Awọn ọmọ Jafeti; Gomeri, ati Magogu, ati 
Madai, ati Jafani, ati Tubali, ati Meṣeki, ati 
Tirasi, 

6 Ati awọn ọmọ Gomeri; Aṣkenasi, ati Rifa— 
ti, ati Togarma. 


T Ati awọn ọmọ Jafani; Eliṣa, ati Tarṣiṣi, 
Kittimu, ati Dodanimu. 

8Awọn ọmọ Hamu; Kuṣi, ati Misraimu, 
Puti, ati Kenaani. 

9 Ati awọn ọmọ Kuṣi; Ṣeba, ati Hafila, ati 
Sabta, ati Raama, ati Sabteka. Ati awọn ọmọ 
Raama; Ṣeba ati Dedani. 

10 Kuṣi si bi Nimrodu: on bẹ̀ rẹ si di alagbara 
li aiye. 


317 


ti Misraimu si bi Ludimu, ati Anamimu, ati 
Lehabimu, ati Naftuhimu, 

12 Ati Patrusimu, ati Kasluhimu, (lọdọ ẹniti 
awọn ara Filistia ti wá,) ati Kaftorimu. 

13 Kenaani si bi Sidoni akọbi rẹ̀, ati Heti, 

14 Ati awọn ara Jebusi, ati awọn ara Amori, 
ati awọn ara Girgaṣi, 

15 Ati awọn ara Hifi, ati awọn ara Arki, ati 
awọn ara Sini, 

16 Ati awọn ara Arfadi, ati awọn ara Semari, 
ati awọn ara Hamati. 

17 Awọn ọmọ Ṣemu; Elamu, ati Assuri, ati 
Arfaksadi, ati Ludi, ati Aramu, ati Usi, ati 
Huli, ati Geteri, ati Meṣeki. 

18 Arfaksadi si bi Ṣela; Ṣela si bi Eberi. 

19 Ati fun Eberi li a bi ọmọkunrin meji: 
orukọ ọkan ni Pelegi; nitori li ọjọ rẹ̀ li a pin 
aiye niya: orukọ arakunrin rẹ̀ si ni Joktani. 

20 Joktani si bi Almodadi, ati Ṣelefi, ati Ha— 
sarmafeti, ati Jera, 

21 Ati Hadoramu, ati Usali, ati Dikla, 

22 Ati Ebali, ati Abimaeli, ati Ṣeba, 

23 Ati Ofiri, ati Hafila, ati Jobabu. Gbogbo 
wọnyi li awọn ọmọ Joktani. 

24 Ṣemu, Arfaksadi, Ṣela, 

25 Eberi, Pelegi, Reu, 

26 Serugu, Nahori, Tera, 

27 Abramu; on na ni Abrahamu, 

28 Awọn ọmọ Abrahamu; Isaaki, ati Iṣmaeli. 

29 Wọnyi ni iran wọn: akọbi Iṣmaeli, Ne— 
baioti; ati Kedari, ati Adbeeli, ati Mibsamu, 

30 Miṣma, ati Duma, Massa, Hadadi, ati 
Tema, 

31 Jeturi, Nafiṣi, ati Kedema. Wọnyi li awọn 
ọmọ Iṣmaeli. 

32Ati. awọn. ọmọ. Ketura,. obinrin 
Abrahamu: on bi Simrani, ati Jokṣani, ati 
Medani, ati Midiani, ati IṢbaki, ati Ṣua. Ati 
awọn ọmọ Jokṣani: Ṣeba, ati Dedani. 

33 Ati awọn ọmọ Midiani: Efa, ati Eferi, ati 
Henoki, ati Abida, ani Eldaa. Gbogbo wọnyi li 
awọn ọmọ Ketura. 

34 Abrahamu si bi Isaaki. Awọn ọmọ Isaaki; 
Esau ati Israeli. 

35 Awọn ọmọ Esau; Elifasi, Reueli, ati Jeusi, 
ati Jaalamu, ati Kora. 

36 Awọn ọmọ Elifasi; Temani, ati Omari, Sefi, 
ati Gatamu, Kenasi, ati Timna, ati Amaleki. 

37 Awọn ọmọ Reueli: Nahati, Sera, Ṣamma, 
ati Missa. 

38 Ati awọn ọmọ Seiri; Lotani, ati Ṣobali, ati 
Sibeoni, ati Ana, ati Diṣoni, ati Esari, ati 
Diṣani. 


I. KRONIKA 1, 2 
39 Ati awọn ọmọ Lotani; Hori, ati Homamu: 
Timna si ni arabinrin Lotani. 

40 Awọn ọmọ Ṣobali; Aliani, ati Manahati, 
ati Ebali, Ṣefi, ati Onamu. Ati awọn ọmọ Si— 
beoni; Aiah, ati Ana. 

41 Awọn ọmọ Ana; Diṣoni. Ati awọn ọmọ 
Diṣoni; Amrani, ati Eṣbani, ati Itrani, ati Kerani. 

42 Awọn ọmọ Eseri; Bilhani, ati Safani, ati 
Jakani. Awọn ọmọ Diṣani; Usi, ati Arani. 

43 Wọnyi si ni awọn ọba ti o jẹ ni ilẹ Edo— 
mu, ki ọba kan to jẹ lori awọn ọmọ Israeli: 
Bela ọmọ Beori: orukọ ilu rẹ̀ si ni Dinhaba. 

44 Nigbati Bela si kú, Jobabu ọmọ Sera ti 
Bosra si jọba ni ipò rẹ̀. 

45 Nigbati Jobabu kú, Huṣamu ti ilẹ awọn 
ara Temani si jọba ni ipò rẹ̀. 

46 Nigbati Huṣamu kú, Hadadi ọmọ Bedadi, 
ti o kọlu Midiani ni ìgbẹ Moabu, jọba ni ipò 
rẹ̀: orukọ ilu rẹ̀ ni Afiti. 

47 Nigbati Hadadi kú, Samla ti Masreka jọba 
ni ipò rẹ̀. 

48 Nigbati Samla kú, Ṣaulu ti Rehoboti leti 
odò jọba ni ipò rẹ̀. 

49 Nigbati. Ṣaulu. kú, Baal—hanani, ọmọ 
Akbori, jọba ni ipò rẹ̀. 

50 Nigbati Baal—hanani kú, Hadadi si jọba 
ni ipò rẹ̀: orukọ ilu rẹ̀ ni Pai; orukọ aya rẹ̀ si ni 
Mehetabeeli, ọmọbinrin Matredi, ọmọbinrin 
Mesahabu. 

51 Hadadi si kú. Awọn bálẹ Edomu ni; Tim— 
na balẹ, Aliah balẹ, Jeteti bálẹ. 

52 Aholibama balẹ, Ela bálẹ, Pinoni bálẹ, 

53 Kenasi bálẹ, Temani bálẹ, Mibsari balẹ, 

54 Magdieli bálẹ, Iramu. bálẹ. Wọnyi ni 
awọn bálẹ Edomu. 


1WỌNYI ni awọn ọmọ Israeli; Rubeni, 
Simeoni, Lefi, ati Juda, Issakari, ati Se— 
buluni, 

2Dani, Josefu, ati Benjamini, Naftali, Gadi, 
ati Aṣeri. 

3 Awọn ọmọ Juda; Eri, ati Onani, ati Ṣela; 
awọn mẹta yi ni Batṣua, ara Kenaani, bi fun u. 
Eri, akọbi Juda, si buru loju Oluwa; on si pa a. 

4 Tamari aya—ọmọ rẹ̀ si bi Faresi ati Sera 
fun u. Gbogbo awọn ọmọ Juda jẹ marun. 

5 Awọn ọmọ Faresi; Hesroni; ati Hamuli. 

65 Ati awọn ọmọ Sera; Simri, ati Etani, ati 
Hemani, ati Kalkoli, ati Dara: gbogbo wọn jẹ 
marun. 

7 Ati awọn ọmọ Karmi; Akari, oniyọnu Isra— 
eli, ẹniti o dẹṣẹ niti ohun iyasọtò. 

8 Awọn ọmọ Etani; Asariah. 


I. KRONIKA. 2, 3 


9 Awọn ọmọ Hesroni pẹlu ti a bi fun u; Je— 
Tahmeeli, ati Ramu, ati Kelubai. 

10 Ramu si bi Amminadabu; Amminadabu 
si bi Naṣoni, ijoye awọn ọmọ Juda; 

tI Naṣoni si bi Salma, Salma si bi Boasi. 

12 Boasi si bi Obedi, Obedi si bi Jesse, 

13 Jesse si bi Eliabu akọbi rẹ̀, ati Abinadabu 
àtẹle, ati Ṣimma ẹkẹta. 

14 Netanneeli ẹkẹrin, Raddai ẹkarun, 

15 Osemu ẹkẹfa, Dafidi ekeje: 

16 Awọn arabinrin wọn ni Seruiah ati Abi— 
gaili. Ati awọn ọmọ Seruiah; Abiṣai, ati Joabu, 
ati Asaeli, mẹta. 

17 Abigaili si bi Amasa: baba Amasa si ni 
Jeteri ara Iṣmeeli. 

18 Kalebu ọmọ Hesroni si bi ọmọ lati ọdọ 
Asuba aya rẹ̀, ati lati ọdọ Jeriotu: awọn ọmọ rẹ̀ 
ni wọnyi; Jeṣeri, ati Ṣohabu, ati Ardoni. 

18 Nigbati Asuba kú, Kalebu mu Efrati, ẹniti 
o bi Huri fun u. 

20 Huri si bi Uru, Uru si bi Besaleeli. 

21I1ẹhin na Hesroni si wọle tò ọmọ Makiri 
obinrin baba Gileadi, on gbe e ni iyawo nigbati 
o di ẹni ọgọta ọdun, on si bi Segubu fun u. 

22 Segubu si bi Jairi, ti o ni ilu mẹtalelogun 
ni ilẹ Gileadi. 

23 Ṣugbọn Geṣuri, ati Aramu, gbà ilu Jairi 
lọwọ wọn, pẹlu Kenati, ati ilu rẹ̀: ani ọgọta 
ilu. Gbogbo wọnyi ni awọn ọmọ Makiri baba 
Gileadi. 

24 Ati lẹhin igbati Hesroni kú ni ilu Ka— 
leb—Efrata, ni Abiah aya Hesroni bi Aṣuri 
baba Tekoa fun u. 

25 Ati awọn ọmọ Jerahmeeli, akọbi Hesroni, 
ni Rama akọbi, ati Buna, ati Oreni, ati Osemu, 
ati Ahijah. 

26 Jerahmeeli si ni obinrin. miran pẹlu, 
orukọ ẹniti ijẹ Atara; on ni iṣe iya Onamu. 

27 Awọn ọmọ Ramu akọbi Jerahmeeli ni, 
Maasi, ati Jamini, ati Ekeri. 

28 Awọn ọmọ Onamu si ni, Ṣammai, ati Jada. 
Awọn ọmọ Ṣammai ni; Nadabu ati Abiṣuri. 

29 Orukọ aya Abiṣuri si njẹ Abihaili, on si bi 
Abani, ati Molidi fun u. 

30 Ati awọn ọmọ Nadabu; Seledi, ati Appai— 
mu: ṣugbọn Seledi kú laini ọmọ. 

31 Ati awọn ọmọ Appaimu; Iṣi. Ati awọn 
ọmọ Iṣi; Ṣeṣani. Ati awọn ọmọ Ṣeṣani. Ahiai. 

32 Ati awọn ọmọ Jada arakunrin Ṣammai; 
Jeteri, ati Jonatani; Jeteri si kú laini ọmọ. 

33 Awọn ọmọ Jonatani; Peleti, ati Sasa. 
Wọnyi ni awọn ọmọ Jerahmeeli. 

34 Ṣeṣani kò si ni ọmọkunrin, bikọṣe 


318 


ọmọbinrin. Ṣeṣani si ni iranṣẹ kan, ara Egipti, 
orukọ, ẹniti ijẹ Jarha. 

35 Ṣeṣani si fi ọmọbinrin rẹ̀ fun Jarha iranṣẹ 
rẹ̀ li aya; on si bi Attai fun u. 

36 Attai si bi Natani, Natani si bi Sabadi, 

37 Sabadi si bi Eflali, Eflali si bi Obedi, 

38 Obedi si bi Jehu, Jehu si bi Asariah, 

39 Asariah si bi Helesi, Helesi si bi Elasa, 

40 Elasa si bi Sisamai, Sisamai si bi Ṣallumu, 

41 Ṣallumu si bi Jekamiah, Jekamiah si bi 
Eliṣama. 

42 Awọn ọmọ Kalebu arakunrin Jerahmeeli 
si ni Meṣa akọbi rẹ̀, ti iṣe baba Sifi; ati awọn 
ọmọ Mareṣa baba Hebroni. 

43 Awọn ọmọ Hebroni; Kora, ati Tappua, ati 
Rekemu, ati Ṣema. 

44 Ṣema si bi Rahamu, baba Jorkeamu: Re— 
kemu si bi Ṣammai. 

45 Ati ọmọ Ṣammai ni Maoni: Maoni si ni 
baba Bet—suri. 

46 Efa obinrin Kalebu si bi Harani, ati Mosa, 
ati Gasesi: Harani si bi Gasesi. 

47 Ati awọn ọmọ Jahdai; Regemu, ati Jota— 
mu, ati Geṣamu, ati Peleti, ati Efa, ati Ṣaafu. 

48 Maaka obinrin Kalebu bi Ṣeberi, ati Tirhana. 

49 On si bi Ṣaafa baba Madmana, Ṣefa baba 
Makbena, ati baba Gibea: ọmọbinrin Kalebu 
si ni Aksa. 

50 Wọnyi li awọn ọmọ Kalebu ọmọ Huri, 
akọbi Efrata; Ṣobali baba Kirjat—jearimu, 

51 Salma baba Bet—lehemu, Harefu baba 
Bet—gaderi. 

52 Ati Ṣobali baba Kirjat—jearimu ni ọmọ; 
Haroe, ati idaji awọn ara Manaheti. 

53 Ati awọn idile Kirjat—jearimu; awọn ara 
Itri, ati awọn ara Puti, ati awọn ara Ṣummati, 
ati awọn ara Misrai; lọdọ wọn li awọn ara Sa— 
Treati, ati awọn ara Ẹstauli ti wá. 

54 Awọn ọmọ Salma; Betlehemu, ati awọn 
ara Netofati, Ataroti, ile Joabu, ati idaji awọn 
ara Manahati, awọn ara Sori. 

55 Ati idile awọn akọwe ti ngbe Jabesi; 
awọn ara Tira, awọn ara Ṣimeati, ati awọn ara 
Sukati. Wọnyi li awọn ara Keni ti o ti ọdọ He— 
mati wá, baba ile Rekabu. 


1WỌNYI li awọn ọmọ Dafidi, ti a bi fun u 
ni Hebroni; akọbi Amnoni, lati ọdọ Ahi— 
noamu ara Jesreeli; ekeji Danieli, lati ọdọ Abi— 
gaili ara Karmeli; 
2 Ẹkẹta, Absalomu ọmọ Maaka ọmọbinrin 
Talmai ọba Gesuri; ẹkẹrin, Adonijah ọmọ 
Haggiti. 


319 


3 Ekarun, Ṣefatiah lati ọdọ Abitali; ẹkẹfa 
Itreamu lati ọdọ Ẹgla aya rẹ̀. 

4 Awọn mẹfa wọnyi li a bi fun u ni Hebroni; 
nibẹ li o si jọba li ọdun meje on oṣù mẹfa: ati 
ni Jerusalemu li o jọba li ọdun mẹtalelọgbọn. 

5 Wọnyi li a si bi fun u ni Jerusalemu; Ṣimea, 
ati Ṣobabu, ati Natani, ati Solomoni, mẹrin, lati 
ọdọ Batṣua ọmọbinrin Ammieli: 

6 Abhari pẹlu, ati Eliṣama, ati Elifeleti, 

7 Ati Noga, ati Nefegi, ati Jafia, 

8 Ati Eliṣama, ati Eliada, ati Elifeleti mẹsan. 

9 Wọnyi ni gbogbo awọn ọmọ Dafidi, laika 
awọn ọmọ àle rẹ̀, ati Tamari arabinrin wọn. 

10 Ọmọ Solomoni si ni Rehoboamu, Abia 
ọmọ rẹ̀, Asa ọmọ rẹ̀, Jehoṣafati ọmọ rẹ̀. 

11 Joramu ọmọ rẹ̀, Ahasiah ọmọ rẹ̀, Joaṣi 
ọmọ rẹ̀, 

12 Amasiah ọmọ rẹ̀, Asariah ọmọ rẹ̀, Jotamu 
ọmọ rẹ̀, 

13 Ahasi ọmọ rẹ̀, Hesekiah ọmọ rẹ̀, Ma— 
nasse ọmọ rẹ̀, 

14 Amoni ọmọ rẹ̀, Josiah ọmọ rẹ̀. 

15 Ati awọn ọmọ Josiah; akọbi Johanani, 
ekeji Jehoiakimu, ẹkẹta Sedekiah, ẹkẹrin Ṣal— 
lumu. 

16 Ati awọn ọmọ Jehoiakimu: Jekoniah ọmọ 
rẹ̀, Sedekiah ọmọ rẹ̀, 

17 Ati awọn ọmọ Jekoniah; Assiri, Salatieli 
ọmọ rẹ̀. 

18 Malkiramu pẹlu, ati Pedaiah, ati Ṣenasa— 
ri, Jekamiah, Hoṣama ati Nehabiah, 

19 Ati awọn ọmọ Pedaiah; Serubbabeli; ati 
Ṣimei; ati awọn ọmọ Serubbabeli; Meṣulla— 
mu, ati Hananiah, ati Ṣelomiti arabinrin wọn: 

20 Ati Haṣuba, ati Oheli, ati Berekiah, ati 
Hasadiah, Juṣab—hesedi, marun. 

21 Ati awọn ọmọ Hananiah; Pelatiah, ati 
Jesalah: awọn ọmọ Refaiah, awọn ọmọ Arna— 
ni, awọn ọmọ Obadiah, awọn ọmọ Ṣekaniah. 

22 Ati awọn ọmọ Ṣekaniah; Ṣemaiah; ati 
awọn ọmọ Ṣemaiah; Hettuṣi, ati Igeali, ati 
Bariah, ati Neariah, ati Ṣafati, mẹfa. 

23 Ati awọn ọmọ Neariah; Elioenai, ati He— 
sekiah, ati Asrikamu, meta. 

24 Ati awọn ọmọ Elioenai ni, Hodaiah, ati 
Eliaṣibu, ati Pelaiah, ti Akkubu, ati Johanani, 
ati Dalaiah, ati Anani, meje. 


1AWỌN ọmọ Juda; Faresi, Hesroni, ati 
Karmi, ati Huri, ati Ṣobali. 
2 Reaiah ọmọ Ṣobali si bi Jahati; Jahati si bi 
Ahumai, ati Lahadi. Wọnyi ni idile awọn ara 
Sora. 


I. KRONIKA 3, 4 
3 Awọn wọnyi li o ti ọdọ baba Etamu wá; 
Jesreeli ati Jisma, ati Jidbaṣi: orukọ arabinrin 
wọn si ni Selelponi: 

4 Ati Penueli ni baba Gedori, ati Eseri baba 
Huṣa. Wọnyi ni awọn ọmọ Huri, akọbi Efrata, 
baba Betlehemu. 

5 Aṣuri baba Tekoa si li aya meji, Hela ati 
Naara. 

6 Naara si bi Ahusamu, ati Heferi, ati Te— 
meni, ati Ahaṣtari fun u. Wọnyi li awọn ọmọ 
Naara. 

7 Ati awọn ọmọ Hela ni Sereti, ati Jesoari, 
ati Etnani. 

8Kosi si bi Anubu, ati Sobeba, ati awọn 
idile Aharheli, ọmọ Harumu. 

9 Jabesi si ṣe ọlọla jù awọn arakunrin rẹ̀ lọ: 
iya rẹ̀ si pe orukọ rẹ̀ ni Jabesi, wipe, Nitoriti 
mo bi i pẹlu ibanujẹ. 

10 Jabesi si ké pẹ Ọlọrun Israeli, wipe, Iwọ 
iba jẹ bukún mi nitôtọ, ki o si sọ àgbegbe mi 
di nla, ki ọwọ rẹ ki o si wà pẹlu mi, ati ki iwọ 
ki o má si jẹ ki emi ri ibi, ki emi má si ri ibi— 
nujẹ! Ọlọrun si mu ohun ti o tọrọ ṣẹ. 

11 Kelubu arakunrin Ṣua si bi Mehiri, ti iṣe 
baba Eṣtoni. 

12 Eṣtoni si bi Bet—rafa, ati Pasea, ati Te— 
hinna baba ilu Nahaṣi. Wọnyi li awọn ọkun— 
rin Reka, 

13 Ati awọn ọmọ Kenasi; Otnieli, ati Se— 
Taiah: ati awọn ọmọ Otnieli; Hatati. 

14 Meonotai si bi Ofra: Seraiah si bi Joabu, 
baba Geharasimu; nitori oniṣọnà ni nwọn. 

15 Ati awọn ọmọ Kalebu ọmọ Jefunne; Iru, 
Ela, ati Naamu: ati awọn ọmọ Ela, ani Kenasi. 

16 Ati awọn ọmọ Jehaleleeli; Sifu, ati Sifa, 
Tiria, ati Asareeli. 

17 Ati awọn ọmọ Esra ni Jeteri, ati Meredi, 
ati Eferi, ati Jaloni: on si bi Miriamu, ati Ṣam— 
mai, ati Iba baba Eṣtemoa. 

18 Aya rẹ̀ Jehudijah si bi Jeredi baba Gedori, 
ati Heberi baba Soke, ati Jekutieli baba Sanoa. 
Wọnyi si li awọn ọmọ Bitiah ọmọbinrin Farao 
ti Meredi mu li aya. 

19 Ati awọn ọmọ aya Hodiah, arabinrin Na— 
hamu, baba Keila, ara Garmi, ati Eṣtemoa ara 
Maaka: 

20 Awọn ọmọ Ṣimoni si ni Amnoni, ati Rin— 
na, Benhanani, ati Tiloni. Ati awọn ọmọ Iṣi 
ni, Soheti, ati Bensoheti, 

21 Awọn ọmọ Ṣela, ọmọ Juda ni, Eri baba 
Leka, ati Laada baba Mareṣa ati idile ile awọn 
ti nwọn nwun aṣọ ọgbọ daradara, ti ile 
Aṣbea, 


i. KRONIKA. 4, 5 
22 Ati Jokimu, ati awọn ọkunrin Koseba, ati 

Joaṣi, ati Sarafu, ti o ni ijọba ni Moabu, ati 

Jaṣubilehemu. Iwe iranti atijọ ni wọnyi. 

23 Wọnyi li awọn amọkoko, ati awọn ti 
ngbe arin ọgba ti odi yika; nibẹ ni nwọn ngbe 
pẹlu ọba fun iṣẹ rẹ̀. 

24 Awọn ọmọ Simeoni ni, Nemueli, ati Ja— 
mini, Jaribi, Sera, Ṣauli: 

25 Ṣallumu ọmọ rẹ̀, Mibsamu ọmọ rẹ̀, Miṣma 
ọmọ rẹ̀. 

26 Ati awọn ọmọ Miṣma; Hammueli ọmọ 
rẹ̀, Sakkuri ọmọ rẹ̀, Ṣimei ọmọ rẹ̀. 

27 Ṣimei si ni ọmọkunrin mẹrindilogun, ati 
ọmọbinrin mẹfa; ṣugbọn awọn arakunrin rẹ̀ 
kò ni ọmọkunrin pupọ, bẹni kì iṣe idile wọn 
gbogbo li o rẹ̀ gẹgẹ bi awọn ọmọ Juda. 

28 Nwọn si ngbe Beerṣeba, ati Molada, ati 
Haṣari—Ṣṣuali, 

29 Ati ni Bilha, ati ni Esemu, ati ni Toladi, 

30 Ati ni Betueli, ati ni Horma, ati ni Siklagi, 

31 Ati ni Bet—markaboti, ati ni Hasar—susi— 
mu, ati ni Bet—birei, ati Ṣaaraimu. Awwọn 
Wọnyi ni ilu wọn, titi di ijọba Dafidi. 

32 Ileto wọn si ni, Etamu, ati Aini, Rimmo— 
ni, ati Tokeni, ati Aṣani, ilu marun: 

33 Ati gbogbo ileto wọn, ti o wà yi ilu na ka, 
de Baali. Wọnyi ni ibugbe wọn, ati itan idile 
wọn. 

34 Ati Meṣobabu ati Jamleki, ati Joṣa ọmọ 
Amasiah. 

35 Ati Joeli, ati Jehu ọmọ Josibiah, ọmọ Se— 
Taiah, ọmọ Asieli, 

36 Ati Elioenai, ati Jaakoba, ati Jeṣohaiah, 
ati Asaiah, ati Adieli, ati Jesimieli, ati Be— 
naiah, 

37 Ati Sisa ọmọ Ṣifi, ọmọ Alloni, ọmọ Je— 
dalah, ọmọ Ṣimri ọmọ Ṣemaiah; 

38 Awọn ti a darukọ wọnyi, ìjoye ni wọn ni 
idile wọn: ile baba wọn si tan kalẹ gidigidi. 

39 Nwọn si wò oju—òna Gedori lọ, titi de 
apa ariwa afonifoji na, lati wá koriko fun agbo 
ẹran wọn. 

a0Nwọn si ri koriko tutù ti o si dara; ilẹ na 
si gbàye, o si gbe jẹ, o si wà li alafia: nitori 
awọn ọmọ Hamu li o ti ngbe ibẹ li atijọ. 

41 Ati awọn wọnyi ti a kọ orukọ wọn, dé li 
ọjọ Hesekiah ọba Juda, nwọn si kọlu agọ wọn, 
ati pẹlu awọn ara Mehuni ti a ri nibẹ, nwọn si 
bà wọn jẹ patapata titi di oni yi, nwọn si ngbe 
ipò wọn: nitori koriko mbẹ nibẹ fun agbo 
ẹran wọn. 

42 Omiran ninu wọn, ani ninu awọn ọmọ 
Simeoni, ẹdẹgbẹta ọkunrin, lọ si òke Seiri, 


sao 


nwọn ni Pelatiah, ati Neariah, ati Refaiah ati 
Ussieli, awọn ọmọ Iṣi li olori wọn. 

43 Nwọn si kọlù iyokii awọn ara Amaleki, ti 
nwọn salà, nwọn si ngbe ibẹ titi di oni yi. 


1NJẸ awọn ọmọ Rubeni, akọbi Israeli, 

(nitori on li akọbi; ṣugbọn, bi o ti ṣepe o 
ba ẹní baba rẹ̀ jẹ, a fi ogun ibi rẹ̀fun awọn ọmọ 
Josefu ọmọ Israeli: a kì yio si ka itan—idile na 
gẹgẹ bi ipò ibi. 

2 Nitori Juda bori awọn arakunrin rẹ̀, ati 
lọdọ rẹ̀ ni alaṣẹ ti jade wá; ṣugbọn ogún ibi jẹ 
ti Josefu:) 

3 Mo ni, awọn ọmọ Rubeni akọbi Israeli ni 
Hanoku, ati Pallu, Hesroni, ati Karmi. 

4 Awọn ọmọ Joeli; Ṣemaiah ọmọ rẹ̀, Gogu 
ọmọ rẹ̀, Ṣimei ọmọ rẹ̀, 

5 Mika ọmọ rẹ̀, Reaiah ọmọ rẹ̀, Baali ọmọ rẹ̀, 

6 Beera ọmọ rẹ̀, ti Tiglat—pilneseri ọba Assi— 
ria kò ni ìgbekun lọ; ijoye awọn ọmọ Rubeni 
ni iṣe. 

7 Ati awọn arakunrin rẹ̀ nipa idile wọn, 
nigbati a nkà itàn—idile iran wọn, Jeieli, ati 
Sekariah ni olori. 

8 Ati Bela ọmọ Asasi, ọmọ Ṣema, ọmọ Joeli, 
ti ngbe Aroeri, ani titi de Nebo ati Baalmeoni: 

9 Ati niha ariwa, o tẹ̀do lọ titi de ati—wọ 
aginju lati odò Eufrate; nitoriti ẹran ọsin wọn 
pò si i ni ilẹ Gileadi. 

10 Ati li ọjọ Saulu, nwọn ba awọn ọmọ Ha— 
gari jagun, ẹniti o ṣubu nipa ọwọ wọn: nwọn 
si ngbe inu agọ wọn ni gbogbo ilẹ ariwa Gi— 
leadi. 

11 Ati awọn ọmọ Gadi ngbe ọkánkan wọn, 
ni ilẹ Baṣani titi de Salka: 

12 Joeli olori, ati Ṣafamu àtẹle, ati Jaanai, ati 
Ṣafati ni Baṣani. 

13 Ati awọn arakunrin wọn ti ile awọn baba 
wọn ni Mikaeli, ati Meṣullamu, ati Ṣeba, ati 
Jorai, ati Jakani, ati Sia, ati Heberi, meje. 

14 Wọnyi li awọn ọmọ Abihaili, ọmọ Huri, 
ọmọ Jaroa, ọmọ Gileadi, ọmọ Mikaeli, ọmọ 
Jeṣiṣai, ọmọ Jado, ọmọ Busi; 

15 Adi, ọmọ Abdieli, ọmọ Guni, olori ile 
awọn baba wọn. 

16 Nwọn si ngbe Gileadi ni Baṣani, ati ninu 
awọn ilu rẹ̀, ati ninu gbogbo igberiko Ṣaroni, 
li àgbegbe wọn. 

17 Gbogbo wọnyi li a kà nipa itan—idile, li 
ọjọ Jotamu ọba Juda, ati li ọjọ Jeroboamu ọba 
Israeli, 

18 Awọn ọmọ Rubeni, ati awọn ọmọ Gadi, 
ati àbọ ẹya Manasse, ninu awọn ọkunrin 


321 


alagbara ti nwọn ngbé asà ati idà, ti nwọn si 
nfi ọrun tafà, ti nwọn si mòye ogun, jẹ ọkẹ 
meji enia o le ẹgbẹrinlelogún o di ogoji, ti o 
jade lọ si ogun na. 

19 Nwọn si ba awọn ọmọ Hagari jagun, pẹlu 
Jeturi, ati Nefiṣi ati Nadabu. 

20 A si ràn wọn lọwọ si wọn, a si fi awọn 
ọmọ Hagari le wọn lọwọ, ati gbogbo awọn ti o 
wà pẹlu wọn: nitoriti nwọn kepẹ̀ Ọlọrun li 
ogun na, on si gbQ ẹ̀bẹ wọn: nitoriti nwọn 
gbẹkẹ wọn le e. 

21 Nwọn si kô ẹran òsin wọn lọ; ibakasiẹ 
ẹgbámẹ̀dọgbọn ati àgutan ọkẹ mejila o le ẹgbaá— 
run, ati kẹtẹkẹtẹ ẹgbá, ati enia ọkẹ marun. 

22 Nitori ọpọlọpọ li o ṣubu ti a pa, nitori lati 
ọdọ Ọlọrun li ogun na. Nwọn si joko ni ipò 
Wọn titi di igbà ikolọ si ìgbekun. 

23 Awọn ọmọkunrin àbọ ẹ̀ya Manasse joko ni 
ilẹ na: nwọn bi si i lati Baṣani titi de Baal—her— 
moni, ati Seniri, ati titi de òke Hermoni. 

24 Wọnyi si li awọn olori ile awọn baba 
wọn, Eferi, ati Iṣi, ati Elieli, ati Asrieli, ati Je— 
Temiah, ati Hodafiah, ati Jahdieli, awọn alagba— 
ra akọni ọkunrin, ọkunrin olokiki, ati olori ile 
awọn baba wọn. 

25 Nwọn si ṣẹ̀ si Ọlọrun awọn baba wọn, 
nwọn si ṣe àgbere tọ awọn ọlọrun enia ilẹ na 
lẹhin, ti Ọlọrun ti parun ni iwaju wọn. 

26 Ọlọrun Israeli rú ẹmi Pulu ọba Assiria 
soke, ati ẹmi Tiglat—pilneseri ọba Assiria, on 
si kú wọn lọ, ani awọn ọmọ Rubeni ati awọn 
ọmọ Gadi, ati àbọ ẹ̀ya Manasse, o si kú wọn 
wá si Hala, ati Habori, ati Hara, ati si odò 
Goṣani, titi di oni yi. 


1AWỌN ọmọ Lefi; Gerṣoni, Kohati, ati 
Merari. 

2 Ati awọn Kohati; Amramu, Ishari, ati He— 
broni, ati Ussieli. 

3 Ati awọn Amramu; Aaroni, ati Mose, ati 
Miriamu. Awọn ọmọ Aaroni; Nadabu, ati 
Abihu, Eleasari, ati Itamari. 

4 Eleasari bi Finehasi, Finehasi si bi Abiṣua, 

5 Abiṣua si bi Bukki, Bukki si bi Ussi, 

BUssi si bi Serahiah, Serahiah si bi Meraioti, 

7 Meraioti bi Amariah, Amariah si bi Ahi— 
tubu. 

8 Ahitubu si bi Sadoki, Sadoki si bi Ahi— 
maasi, 

9 Ahimaasi si bi Asariah, Asariah si bi Joha— 
nani, 

10 Johanani si bi Asariah (on na li ẹniti nṣiṣẹ 
alufa ni tempili ti Solomoni kẹ ni Jerusalemu;) 


I. KRONIKA. 5, 6 
11 Asariah si bi Amariah, Amariah si bi 
Ahitubu, 

12 Ahitubu si bi Sadoki, Sadoki si bi Ṣallumu, 

13 Ṣallumu si bi Hilkiah, Hilkiah si bi Asa— 
riah, 

14 Asariah si bi Seraiah, Seraiah si bi Jeho— 
sadaki, 

15 Jehosadaki si lọ si oko ẹrú, nigbati Oluwa 
ké Juda ati Jerusalemu lọ nipa ọwọ Nebukad— 
nessari. 

16 Awọn ọmọ Lefi; Gersọmu, Kohati, ati 
Merari. 

17 Wọnyi si li orukọ awọn ọmọ Gerṣomu, 
Libni, ati Ṣimei. 

18 Awọn ọmọ Kohati ni, Amramu, ati Isha— 
ri, ati Hebroni, ati Ussieli. 

19 Awọn ọmọ Merari; Mahli ati Muṣi. Wọnyi 
si ni idile awọn ọmọ Lefi, gẹgẹ bi awọn baba 
wọn. 

20 Ti Gerṣomu; Libni ọmọ rẹ̀, Jahati ọmọ rẹ̀, 
Simma ọmọ rẹ̀. 

21 Joa ọmọ rẹ̀, Iddo ọmọ rẹ̀, Sera ọmọ rẹ̀, 
Jeaterai ọmọ rẹ̀. 

22 Awọn ọmọ Kohati; Amminadabu ọmọ rẹ̀, 
Kora ọmọ rẹ̀, Assiri ọmọ rẹ̀. 

23 Elkana ọmọ rẹ̀, ati Ebiasafu ọmọ rẹ̀, ati 
Assiri ọmọ rẹ̀, 

24 Tahati ọmọ rẹ̀, Urieli ọmọ rẹ̀, Ussiah ọmọ 
rẹ̀, ati Ṣaulu ọmọ rẹ̀, 

25 Ati awọn ọmọ Elkana; Amasai, ati Ahi— 
moti. 

26 Niti Elkana: awọn ọmọ Elkana; Sofai ọmọ 
rẹ̀, ati Nahati ọmọ rẹ̀, 

27 Eliabu ọmọ rẹ̀, Jerohamu ọmọ rẹ̀, Elkana 
ọmọ rẹ̀. 

28 Awọn ọmọ Samueli; akọbi Faṣni, ati 
Abiah. 

29 Awọn ọmọ Merari; Mahli, Libni, ọmọ rẹ̀, 
Ṣimei ọmọ rẹ̀, Ussa ọmọ rẹ̀, 

30 Ṣimea ọmọ rẹ̀, Haggiah ọmọ rẹ̀, Asaiah 
ọmọ rẹ̀, 

31 Wọnyi si ni awọn ti Dafidi yàn ṣe olori 
iṣẹ orin ni ile Oluwa, lẹhin igbati apoti-ẹ̀ri 
Oluwa ti ni isimi. 

32 Nwọn si nfi orin ṣe isin niwaju ibugbe 
agọ ajọ, titi Solomoni fi kẹ ile Oluwa ni Jeru— 
salemu tan: nwọn si duro ti iṣẹ ôye wọn gẹgẹ 
bi ipa wọn. 

33 Wọnyi si li awọn ti o duro pẹlu awọn 
ọmọ wọn. Ninu awọn ọmọ Kohati: Hemani 
akọrin, ọmọ Joeli, ọmọ Samueli, 

34 Ọmọ Elkana, ọmọ Jerohamu, ọmọ Elieli, 
ọmọ Toha, 


I. KRONIKA. 6 
35Ọmọ Sufu, ọmọ Elkana, ọmọ Maiahati, 
ọmọ Amasai, 

36ỌỌmmọ Elkana, ọmọ Joeli, ọmọ Asariah, 
ọmọ Sefaniah, 

3? Ọmọ Tahati, ọmọ Assiri, ọmọ Ebiasafu, 
ọmọ Kora, 

38 Ọmọ Ishari, ọmọ Kohati, ọmọ Lefi, ọmọ 
Israeli. 

39 Ati arakunrin rẹ̀ Asafu, ti o duro li ọwọ 
òtun rẹ̀, ani Asafu, ọmọ Berakiah, ọmọ Ṣimea, 

ao Ọmọ Mikaeli, ọmọ Baaseiah, ọmọ Mal— 
kiah. 

41 Ọmọ Etni, ọmọ Sera, ọmọ Adaiah, 

42 Ọmọ Etani, ọmọ Simma, ọmọ Ṣimei, 

43 Ọmọ Jahati, ọmọ Gerṣomu, ọmọ Lefi. 

44 Awọn arakunrin wọn, awọn ọmọ Merari 
duro lọwọ osi: Etani ọmọ Kiṣi, ọmọ Abdi, 
ọmọ Malluku, 

45 Ọmọ Haṣabiah, ọmọ Amasiah, ọmọ Hil— 
kiah, 

46 Ọmọ Amsi, ọmọ Bani, ọmọ Ṣameri. 

a? Ọmọ Mahli, ọmọ Muṣi ọmọ Merari, ọmọ 
Lefi, 

48 Arakunrin wọn pẹlu, awọn ọmọ Lefi, li a 
yàn si oniruru iṣẹ gbogbo ti agọ ile Ọlọrun. 

49 Ṣugbọn Aaroni ati awọn ọmọ rẹ̀ nrubọ 
lori pẹpẹ ẹbọ sisun, ati lori pẹpẹ turari, a si 
yàn wọn si gbogbo iṣẹ ibi mimQ-—jùlọ, ati lati 
ṣe ẹ̀tutu fun Israeli, gẹgẹ bi gbogbo eyi ti 
Mose, iranṣẹ Ọlọrun, ti pa li aṣẹ. 

50 Wọnyi si li awọn ọmọ Aaroni; Eleasari 
ọmọ rẹ̀, Finehasi ọmọ rẹ̀, Abiṣua ọmọ rẹ̀, 

51 Bukki ọmọ rẹ̀, Ussi ọmọ rẹ̀, Serahiah 
ọmọ rẹ̀, 

52 Meraloti ọmọ rẹ̀, Amariah ọmọ rẹ̀, Ahi— 
tubu ọmọ rẹ̀, 

53 Sadoku ọmọ rẹ̀, Ahimaasi ọmọ rẹ̀. 

54 Wọnyi si ni ibùgbe wọn gẹgẹ bi budo wọn 
li àgbegbe wọn, ti awọn ọmọ Aaroni, ti idile 
awọn ọmọ Kohati: nitori ti wọn ni ipin ikini. 

55 Nwọn si fun wọn ni Hebroni ni ilẹ Juda, 
ati ìgberiko rẹ̀ yi i kakiri. 

56 Ṣugbọn oko ilu na, ati ileto wọn, ni nwọn 
fun Kalebu ọmọ Jefunne. 

57 Nwọn si fi ilu Juda fun awọn ọmọ Aaroni, 
ani Hebroni, ilu àbo ati Libna pẹlu ìgberiko 
rẹ̀, ati Jattiri, ati Eṣtemoa, pẹlu ìgberiko wọn, 

58 Ati Hileni pẹlu ìgberiko rẹ̀, Debiri pẹlu 
ìgberiko rẹ̀, 

59 Ati Aṣani pẹlu ìgberiko rẹ̀, ati Bet—Ṣemeṣi 
pẹlu ìgberiko rẹ̀: 

60 Ati lati inu ẹ̀ya Benjamini; Geba pẹlu 
ìgberiko rẹ̀, ati Alemeti pẹlu ìgberiko rẹ̀, ati 


322 


Anatoti pẹlu ìgberiko rẹ̀. Gbogbo ilu wọn ni 
idile wọn jẹ ilu mẹtala. 

61 Ati fun awọn ọmọ Kohati, ti o kù ni idile 
ẹ̀ya na, li a fi keke fi ilu mẹwa fun, ninu àbọ 
ẹ̀ya, ani lati inu àbọ ẹ̀ya Manasse. 

62 Ati fun awọn ọmọ Gerṣomu ni idile wọn, 
lati inu ẹ̀ya Issakari, ati inu ẹ̀ya Aṣeri, ati lati 
inu ẹ̀ya Naftali, ati lati inu ẹ̀ya Manasse ni 
Baṣani, ilu mẹtala. 

63 Fun awọn ọmọ Merari ni idile wọn li a fi 
keké fi ilu mejila fun, lati inu ẹ̀ya Reubeni, ati 
lati inu ẹ̀ya Gadi, ati lati inu ẹ̀ya Sebuluni, 

64 Awọn ọmọ Israeli fi ilu wọnyi fun awọn 
ọmọ Lefi pẹlu ìgberiko wọn. 

65 Nwọn si fi keké fi ilu wọnyi ti a da orukọ 
wọn fun ni lati inu ẹ̀ya awọn ọmọ Juda, ati lati 
inu ẹ̀ya awọn ọmọ Simeoni, ati lati inu ẹ̀ya 
awọn ọmọ Benjamini. 

66 Ati iyokù ninu idile awọn ọmọ Kohati ni 
ilu li àgbegbe wọn lati inu ẹ̀ya Efraimu. 

67 Nwọn si fi ninu ilu àbo fun wọn, Ṣekemu 
li òke Efraimu pẹlu ìgberiko rẹ̀; Geseri pẹlu 
ìgberiko rẹ̀, 

68 Ati Jokneamu pẹlu ìgberiko rẹ̀, ati Bet— 
horoni pẹlu ìgberiko rẹ̀, 

69 Ati Aijaloni pẹlu ìgberiko rẹ̀, ati Gatrim— 
moni pẹlu ìgberiko rẹ̀: 

70 Ati lati inu àbọ ẹ̀ya Manasse; Aneri pẹlu 
ìgberiko rẹ̀, ati Bileamu pẹlu ìgberiko rẹ̀, fun 
idile awọn ọmọ Kohati iyokù. 

71 Awọn ọmọ Gerṣomu lati inu idile àbọ 
ẹ̀ya Manasse li a fi Golani ni Baṣani fun pẹlu 
ìgberiko rẹ̀; ati Aṣtaroti pẹlu ìgberiko rẹ̀, 

72 Ati lati inu ẹ̀ya Issakari; Kadeṣi pẹlu 
ìgberiko rẹ̀; Daberati pẹlu ìgberiko rẹ̀, 

73 Ati Ramoti pẹlu ìgberiko rẹ̀, ati Anemu 
pẹlu ìgberiko rẹ̀: 

74 Ati lati inu ẹ̀ya Aṣeri; Maṣali pẹlu ìgbe— 
riko rẹ̀, ati Abdoni pẹlu ìgberiko rẹ̀. 

75 Ati Hakoku pẹlu ìgberiko rẹ̀, ati Rehobu 
pẹlu ìgberiko rẹ̀: 

76 Ati lati inu ẹ̀ya Naftali; Kedeṣi ni Galili 
pẹlu ìgberiko rẹ̀, ati Hammoni pẹlu ìgberiko 
rẹ̀, ati Kirjataimu pẹlu ìgberiko rẹ̀. 

7? Fun iyokù awọn ọmọ Merari li a fi Rim— 
moni pẹlu ìgberiko rẹ̀ fun, Tabori pẹlu ìgberi— 
ko rẹ̀, lati inu ẹ̀ya Sebuluni: 

78 Ati li apa keji Jordani leti Jeriko, ni iha 
ariwa Jordani, li a fi Beseri li aginju pẹlu ìgbe— 
riko rẹ̀, ati Jasa pẹlu ìgberiko rẹ̀ fun wọn, lati 
inu ẹ̀ya Rubeni, 

79 Ati Kedemoti pẹlu ìgberiko rẹ̀, ati Me— 
faati pẹlu ìgberiko rẹ̀: 


323 


80 Ati lati inu ẹ̀ya Gadi, Ramoti ni Gileadi 
pẹlu ìgberiko rẹ̀, ati Mahanaimu pẹlu ìgberi— 
ko rẹ̀. 

81 Ati Heṣboni pẹlu ìgberiko rẹ̀, ati Jaseri 
pẹlu ìgberiko rẹ̀. 


1AWỌN ọmọ Issakari si ni, Tola, ati Pua, 
Jaṣubu, ati Ṣimroni, mẹrin. 

2 Ati awọn ọmọ Tola; Ussi, ati Refaiah, ati 
Jerieli, ati Jamai, ati Jibsamu ati Samueli, awọn 
olori ile baba wọn, eyini ni ti Tola: akọni alagbara 
enia ni wọn ni iran wọn; iye awọn ẹniti o jẹ 
ẹgba mọkanla o le ẹgbẹta li ọjọ Dafidi. 

3 Awọn ọmọ Ussi: Israhiah ati awọn ọmọ 
Israhiah; Mikaeli, ati Obadiah, ati Joeli, ati 
Iṣiah, marun: gbogbo wọn li olori. 

4 Ati pẹlu wọn, nipa iran wọn, gẹgẹ bi ile 
baba wọn, ni awọn ẹgbẹ ọmọ—ogun fun ogun, 
ẹgbá mejidilogun. enia: nitoriti nwọn ni 
òpọlọpọ obinrin ati ọmọ ọkunrin. 

5 Ati awọn arakunrin wọn ninu gbogbo 
idile Issakari jẹ akọni alagbara enia, ni kikaye 
gbogbo wọn nipa iran wọn, nwọn jẹ ẹgbamẹ— 
talelogoji o. le ẹgbẹrun. 

6 Awọn ọmọ Benjamini: Bela, ati Bekeri, ati 
Jediaeli, mẹta. 

7 Awọn ọmọ Bela; Esboni, ati Ussi, ati Ussieli 
ati Jerimoti ati Iri, marun; awọn olori ile baba 
wọn, akọni alagbara enia; a si kaye wọn nipa 
iran wọn si ẹgbamọkanla enia o le mẹrinle— 
lọgbọn. 

8 Awọn ọmọ Bekeri: Semira, ati Joaṣi, ati 
Elieseri, ati Elioeni, ati Omri, ati Jeremotu, ati 
Abiah, ati Anatoti, ati Alameti. Gbogbo wọnyi 
li awọn ọmọ Bekeri. 

9 Ati iye wọn, ni idile wọn nipa iran wọn, 
awọn olori ile baba wọn, akọni alagbara enia, 
jẹ ẹgbawa o le igba. 

10 Awọn ọmọ Jediaeli; Bilhani: ati awọn 
ọmọ Bilhani: Jeuṣi, ati Benjamini, ati Ehudi, 
ati Kenaana, ati Setani, ati Tarṣiṣi ati Ahisa— 
hari. 

11 Gbogbo awọn wọnyi ọmọ Jediaeli, nipa 
olori awọn baba wọn, akọni alagbara enia, jẹ 
ẹgbájọ o le ẹgbẹfa ọmọ-ogun, ti o le jade lọ 
si ogun. 

12 Ati Ṣuppimu, ati Huppimu, awọn ọmọ 
Iri, ati Huṣimu, awọn ọmọ Aheri. 

13 Awọn ọmọ Naftali: Jasieli, ati Guni, ati 
Jeseri, ati Ṣallumu, awọn ọmọ Bilha. 

14 Awọn ọmọ Manasse; Aṣrieli, ti aya rẹ̀ bi: 
(ṣugbọn obinrin rẹ̀, ara Aramu, bi Makiri 
baba Gileadi: 


I. KRONIKA. 6, 7 
15 Makiri si mu arabinrin Huppimu, ati 
Ṣuppimu li aya, orukọ arabinrin ẹniti ijẹ 
Maaka,)) ati orukọ ekeji ni Selofehadi: 
Selofehadi si ni awọn ọmọbinrin. 

16 Maaka, obinrin Makiri, bi ọmọ, on si pẹ̀ 
orukọ rẹ̀ ni Pereṣi: orukọ arakunrin rẹ̀ ni 
Ṣereṣi; ati awọn ọmọ rẹ̀ ni Ulamu ati Rakemu. 

17 Awọn ọmọ Ulamu: Bedani. Awọn wọnyi 
li awọn ọmọ Gileadi, ọmọ Makiri, ọmọ Ma— 
nasse. 

18 Arabinrin rẹ̀, Hammoleketi, bi Iṣodi, ati 
Abioseri, ati Mahala. 

19 Ati awọn ọmọ Ṣemida ni, Ahiani, ati Ṣe— 
kemu, ati Likki, ati Aniamu. 

20 Awọn ọmọ Efraimu: Ṣutela, ati Beredi 
ọmọ rẹ̀, ati Tahati, ọmọ rẹ̀, ati Elada, ọmọ rẹ̀, 
ati Tahati ọmọ rẹ̀. 

21 Ati Sabadi ọmọ rẹ̀, ati Ṣutela ọmọ rẹ̀, ati 
Eseri, ati Eleadi, ẹniti awọn ọkunrin Gati, ti a 
bi ni ilẹ na, pa, nitori nwọn sọkalẹ wá lati kô 
ẹran ẹ̀sin wọn lọ. 

22 Efraimu baba wọn si ṣọfọ li ọjọ pupọ, 
awọn arakunrin rẹ̀ si wá lati tù u ninu. 

23 Nigbati o si wọle tò aya rẹ̀ lọ, o loyun o si 
bi ọmọ kan, on si pẹ̀ orukọ rẹ̀ ni Beria, nitoriti 
ibi ba ile rẹ̀. 

24Ọmọ rẹ̀ obinrin ni Sera, ẹniti o tẹ̀ 
Bet—horoni dô, ti isalẹ ati ti òke, ati Usseni Ṣera. 

25 Refa si ni ọmọ rẹ̀ ọkunrin, Reṣefu pẹlu, 
ati Tela ọmọ rẹ̀, ati Tahani ọmọ rẹ̀. 

26Taadani ọmọ rẹ̀, Ammihudi ọmọ rẹ̀, 
Eliṣama ọmọ rẹ̀. 

27 Nuni ọmọ rẹ̀, Joṣua ọmọ rẹ̀, 

28 Ati awọn ini ati ibugbe wọn ni Beteli, ati 
ilu rẹ̀, ati niha ìla—ôrùn Naarani, niha ìwọ— 
oòrùn Geseri pẹlu ilu rẹ̀: Ṣekemu pẹlu ati ilu 
rẹ̀, titi de Gasa ilu rẹ̀: 

29 Ati leti ilu awọn ọmọ Manasse, Betṣeani, 
ati ilu rẹ̀, Taanaki ati ilu rẹ̀, Megiddo ati ilu rẹ̀, 
Dori ati ilu rẹ̀. Ninu awọn wọnyi li awọn ọmọ 
Josefu, ọmọ Israeli, ngbe. 

30 Awọn ọmọ Aṣeri: Imna, ati Iṣua, ati Iṣuai, 
ati Beria, ati Sera, arabinrin wọn. 

31 Awọn ọmọ Beria: Heberi, ati Malkieli, ti 
iṣe baba Birsafiti. 

32 Heberi si bi Jafleti, ati Ṣomeri, ati Hota— 
mu, ati Ṣua, arabinrin wọn. 

33 Ati awọn ọmọ Jafleti: Pasaki, ati Bimhali, 
ati Aṣfati. Wọnyi li awọn omọ Jafleti. 

34 Awọn ọmọ Ṣameri: Ahi, ati Roga, Jehub— 
ba, ati Aramu. 

35 Awọn ọmọ arakunrin rẹ̀ Helemu: Sofa, 
ati Imna, ati Ṣeleṣi, ati Amali. 


Ii. KRONIKA 7—9 

36 Awọn ọmọ Sofa; Sua, ati Harneferi, ati 
Ṣuali, ati Beri, ati Imra, 

37 Beseri, ati Hodi, ati Ṣamma, ati Ṣilṣa, ati 
Itrani, ati Beera. 

38 Ati awọn ọmọ Jeteri: Jefunne, ati Pispa, 
ati Ara. 

39 Ati awọn ọmọ Ullla: Ara, ati Hanieli, ati 
Resia. 

40 Gbogbo awọn wọnyi li awọn ọmọ Aṣeri, 
awọn olori ile baba wọn, aṣayan alagbara 
akọni enia, olori ninu awọn ijoye. Iye awọn ti 
a kà yẹ fun ogun, ati fun ijà ni idile wọn jẹ, 


ẹgbá mẹtala ọkunrin. 
8 1BENJAMINI si bi Bela, akobi rẹ̀, Aṣbeli 
ekeji, ati Ahara ẹkẹta, 

2 Noha ẹkẹrin, ati Rafa ẹkarun. 

3 Awọn ọmọ Bela ni Addari, ati Gera, ati 
Abihudi, 

4 Ati Abiṣua, ati Naamani, ati Ahoa, 

5 Ati Gera, ati Ṣefufani, ati Huramu, 

6 Wọnyi si li awọn ọmọ Ehudi: wọnyi li 
awọn olori baba wọn, ti nwọn ngbe Geba, 
nWọn si ko wọn lọ si Mahanati ni igbekun. 

7 Ati Naamani, ati Ahiah, ati Gera, o si ko 
wọn kuro, o si bi Ussa ati Ahihudi. 

8Ṣaharaimu si bi ọmọ ni ilẹ Moabu; lẹhin 
igbati o ti ran wọn lọ tan; Huṣimu ati Baera si 
li awọn aya rẹ̀. 

9 Hodeṣi, aya rẹ̀ si bi, Jobabu, ati Sibia, ati 
Meṣa, ati Malkama fun u, 

10 Ati Jeusi, ati Ṣokia, ati Mirma. Wọnyi li 
awọn ọmọ rẹ̀, olori awọn baba. 

tI Huṣimu si bi Ahitubu ati Elpaali fun u. 

12 Awọn ọmọ Elpaali, Eberi, ati Miṣamu ati 
Ṣameri, ẹniti o kẹ Ono ati Lodi pẹlu ilu wọn: 

13 Beria pẹlu, ati Ṣema, ti nwọn iṣe olori 
awọn baba awọn ara Ajaloni, awọn ti o le 
awọn ara Gati kuro. 

14 Ati Ahio, Ṣaṣaki, Jerimotu, 

15 Ati Sebadiah, ati Aradi, ati Aderi, 

16 Ati Mikaeli, ati Ispa, ati Joha, ni awọn 
ọmọ Beria; 

17 Ati Sobadiah, ati Meṣullamu, ati Heseki, 
ati Heberi. 

16 Iṣmeri pẹlu, ati Jeslia, ati Jobabu, ni 
awọn ọmọ Elpaali. 

19 Ati Jakimu, ati Sikri, ati Sabdi, 

20 Ati Elienai, ati Siltai, ati Elieli, 

21 Ati Adaiah, ati Beraiah, ati Ṣimrati ni 
awọn ọmọ Ṣimhi; 

22 Ati Iṣpani, ati Eberi, ati Elieli, 

23 Ati Abdoni, ati Sikri, ati Hanani, 


324 


24 Ati Hananiah, ati Elamu, ati Antotiah, 

25 Ati Ifediah, ati Penueli, ni awọn ọmọ 
Ṣaṣaki; 

26 Ati Samṣerai, ati Sehariah, ati Ataliah, 

27 Ati Jaresiah, ati Eliah, ati Sikri, ni awọn 
ọmọ Jerohamu. 

28 Wọnyi li olori awọn baba, nipa iran wọn, 
awọn olori. Awọn wọnyi ni ngbe Jerusalemu. 

29 Ni Gibeoni ni baba Gibeoni si ngbe; 
orukọ aya ẹniti ijẹ Maaka: 

30 Ọmọ rẹ̀ akọbi si ni Abdoni, ati Suri, ati 
Kiṣi, ati Baali, ati Nadabu, 

31 Ati Gedori, ati Ahio, ati Sakeri, 

32 Mikloti si bi Ṣimea. Awọn wọnyi pẹlu si 
mba awọn arakunrin wọn gbe Jerusalemu, 
nwọn kọju si ara wọn. 

33 Neri si bi Kiṣi, ati Kiṣi si bi Saulu, ati 
Saulu si bi Jonatani, ati Milkiṣua, ati Abina— 
dabu, ati Esbaali. 

34 Ọmọ Jonatani si ni Meribaali; Meribaali 
si bi Mika. 

35 Awọn ọmọ Mika ni Pitoni ati Meleki, ati 
Tarea, ati Ahasi. 

36 Ahasi si bi Jehoadda; ati Jehoadda si bi Ale— 
meti, ati Asmafeti, ati Simri: Simri si bi Mosa; 

37 Mosa si bi Binea, Rafa ọmọ rẹ̀, Eleasari 
ọmọ rẹ̀, Aseli ọmọ rẹ̀: 

38 Aseli si ni ọmọkunrin mẹfa, orukọ wọn 
ni wọnyi, Asrikamu, Bokeru, ati Iṣmaeli, ati 
Seraiah, ati OObadiah, ati Hanani. (GGbogbo 
awọn wọnyi li ọmọ Aseli. 

39 Awọn ọmọ Eṣeki arakunrin rẹ̀ si ni Ula— 
mu akọbi rẹ̀, Jehuṣi ekeji, ati Elifeleti ẹkẹta. 

40 Awọn ọmọ Ulamu si jẹ alagbara akọni 
ọkunrin, tafatafa, nwọn si li ọmọ pupọ ati ọmọ 
ọmọ adọjọ. Gbogbo wọnyi li awọn ọmọ Benja— 
mini. 


1A si ka iye gbogbo Israeli ni idile idile 

wọn; si kiyesi i, a kọ wọn sinu iwe awọn 
ọba Israeli: Juda li a si kô lọ si Babiloni nitori 
ẹ̀ṣẹ rẹ̀. 

2 Awọn ti o tetekọ gbe ilẹ ini wọn, ati ilu 
wọn li awọn ọmọ Israeli, awọn alufa, ati awọn 
ọmọ Lefi ati awọn Netinimu. 

3 Ni Jerusalemu ni, ninu awọn ọmọ Juda, 
ati ninu awọn ọmọ Benjamini, ati ninu awọn 
ọmọ Efraimu, ati Manasse ngbe; 

4Utai ọmọ Ammihudi, ọmọ Omri, ọmọ 
Imri, ọmọ Bani, ninu awọn ọmọ Faresi ọmọ 
Juda. 

5 Ati ninu awọn ara Ṣilo, Asaiah akọbi, ati 
awọn ọmọ rẹ̀. 


325 


6 Ati ninu awọn ọmọ Sera, Jegueli, ati awọn 
arakunrin wọn, ẹdẹgbẹrin o di mẹwa. 

7 Ati ninu awọn ọmọ Benjamini; Sallu, ọmọ 
Meṣullamu, ọmọ Hodafiah, ọmọ Senua. 

8 Ati Ibneiah ọmọ Jerohamu, ati Ela ọmọ 
Ussi, ọmọ Mikri, ati Meṣullamu ọmọ Ṣefatiah, 
ọmọ Regueli, ọmọ Ibniah; 

9 Ati awọn arakunrin wọn, gẹgẹ bi idile 
wọn ẹgbẹrun o din mẹrinlelogoji. Gbogbo 
awọn ọkunrin wọnyi ni olori ninu awọn baba 
ni ile baba wọn. 

10 Ati ninu awọn alufa; Jedaiah, ati Jehoia— 
ribu ati Jakini, 

11 Ati Asariah ọmọ Hilkiah, ọmọ Meṣulla— 
mu, ọmọ Sadoku, ọmọ Meraiotu, ọmọ Ahitu— 
bu olori ile Ọlọrun; 

12 Ati Adaiah ọmọ Jerohamu, ọmọ Paṣuri, 
ọmọ Malkijah, ati Maasai ọmọ Adieli, ọmọ Ja— 
sera, ọmọ Meṣullamu, ọmọ Meṣillemiti, ọmọ 
Immeri; 

13 Ati awọn arakunrin wọn olori ile baba 
wọn, ẹgbẹsan o din ogoji; awọn alagbara akọ— 
ni ọkunrin fun iṣẹ ìsin ile Ọlọrun. 

14 Ati ninu awọn ọmọ Lefi; Ṣemaiah ọmọ 
Haṣubu, ọmọ Asrikamu, ọmọ Haṣabiah, ninu 
awọn ọmọ Merari; 

15 Ati Bakbakkari, Hereṣi, ati Galali, ati Mat— 
taniah ọmọ Mika, ọmọ Sikri, ọmọ Asafu; 

16 Ati Obadiah ọmọ Ṣemaiah, ọmọ Galali, 
ọmọ Jedutuni, ati Berekiah ọmọ Asa, ọmọ 
Elkanah, ti ngbe ileto awọn ara Netofa. 

17 Awọn adena si ni Ṣallumu, ati Akkubu, 
ati Talmoni, ati Ahimani, ati awọn arakunrin 
wọn; Ṣallumu li olori; 
ọba niha ilà—ôrùn; adena ni wọn li ẹgbẹ awọn 
ọmọ Lefi. 

19 Ati Ṣallumu ọmọ Kore, ọmọ Ebiasafu, 
ọmọ Kora, ati awọn arakunrin rẹ̀, ti ile baba 
rẹ̀, awọn ọmọ Kora, ni mbẹ lori iṣẹ ìsin na, 
olutọju iloro agọ na; awọn baba wọn ti mbẹ 
lori ibudo Oluwa ti nwọn ima ṣọ atiwòle na. 

20 Ati Finehasi ọmọ Eleasari ni olori lori 
wọn ni igba atijọ, Oluwa si wà pẹlu rẹ̀. 

21 Sekariah ọmọ Meṣelemiah ni adena ilẹ— 
kun agọ ajọ enia. 

22 Gbogbo wọnyi ti a ti yàn lati ṣe adena 
loju iloro, jẹ igba o le mejila. A ka awọn wọnyi 
nipa idile wọn ni ileto wọn, awọn ẹniti Dafidi 
ati Samueli, ariran, ti yàn nitori otitọ wọn. 

23 Bẹli awọn wọnyi ati awọn ọmọ wọn nṣẹ 
abojuto iloro ile Oluwa, eyini ni ile agọ na 
fun iṣọ. 


I. KRONIKA. 9 
24 Ni igun mẹrẹrin ni awọn adena mbẹ, 
niha ilà—6rùn, ìwọ—0rún, ariwa ati gusu. 

25 Ati awọn arakunrin wọn ngbe ileto wọn, 
lati ma wá pẹlu wọn ni ijọ ekeje lati igba de 
igba. 

26 Nitoriti awọn ọmọ Lefi wọnyi jẹ awọn 
olori adena mẹrin, nwọn si wà ninu iṣẹ na, 
nwọn si wà lori iyara ati ibi iṣura ile Ọlọrun. 

27 Nwọn a si ma sùn yi ile Ọlọrun ka, nitori ti 
nwọn ni itọju na, ati ṣiṣi rẹ̀ li orowurọ jẹ ti wọn. 

28 Ati awọn kan ninu wọn ni itọju ohun elo 
ìsin, lati ma kô wọn sinu ile ati si ode ni iye. 

28 Ninu wọn li a yàn lati ma bojuto ohun elo, 
ati gbogbo ohun elo ibi mimẹ, ati iyẹfun kikun— 
na, ati ọti—Waini, ati ororo, ati ojia, ati turari. 

30 Ati omiran ninu awọn ọmọ awọn alufa si 
fi turari Ṣe ororo. 

31 Ati Mattitiah, ọkan ninu awọn ọmọ Lefi, 
ti iṣe akọbi Ṣallumu ọmọ Kora, li o nṣe alabo— 
juto iṣẹ ohun ti a ndín. 

32 Ati ninu awọn arakunrin wọn ninu awọn 
ọmọ Kohati li o nṣe itọju akara—ifihan, lati má 
pese rẹ̀ li ọjọjọ isimi. 

33 Wọnyi si li awọn akọrin, olori awọn baba 
awọn ọmọ Lefi, nwọn kò ni iṣẹ ninu iyara 
wọnni; nitori ti nwọn wà lẹnu iṣẹ wọn lọsan 
ati loru. 

34 Awọn wọnyi ni olori baba awọn ọmọ 
Lefi, ni iran wọn, olori ni nwọn: awọn wọnyi 
ni ngbe Jerusalemu. 

35 Ati ni Gibeoni ni baba Gibeoni ngbe, Je— 
gieli, orukọ aya ẹniti ijẹ Maaka. 

36 Akọbi ọmọ rẹ̀ si ni Abdoni, ati Suri ati 
Kiṣi, ati Baali, ati Neri, ati Nadabu, 

37 Ati Gedori, ati Ahio, ati Sekariah ati Mi— 
kloti. 

38 Mikloti si bi Ṣimeamu. Awọn wọnyi si 
mba awọn arakunrin wọn gbe ni Jerusalemu, 
kọju si awọn arakunrin wọn. 

39 Neri si bi Kiṣi, Kiṣi si bi Saulu, Saulu si 
bi Jonatani, ati Malkiṣua, ati Abinadabu, ati 
Eṣbaali. 

40 Ati ọmọ Jonatani ni Merib—baali; Me— 
rib—baali si bi Mika. 

41 Ati awọn ọmọ Mika ni Pitoni, ati Meleki, 
ati Tarea, ati Ahasi. 

42 Ahasi si bi Jara; Jara si bi Alemeti, ati 
Asmafeti, ati Simri, Simri si bi Mosa, 

43 Mosa si bi Binea, ati Refaiah ọmọ rẹ̀, 
Eleasa ọmọ rẹ̀, Aseli ọmọ rẹ̀. 

44 Aseli si bi ọmọ mẹfa, orukọ wọn ni wọnyi; 
Asrikamu, Bokeru, ati Iṣmaeli, ati Ṣeariah, ati 
Obadiah ati Hanani. Wọnyi li awọn ọmọ Aseli. 


10, 11 


I. KRONIKA 

l 0 1AWỌN ara Filistia si ba Israeli ja— 
gun, awọn ọkunrin Israeli si sá ni— 

Waju awọn ara Filistia, nwọn fi ara pa, nwọn 

si ṣubu li òke Gilboa. 

2 Awọn ara Filistia si lepa Saulu kikan, ati 
awọn ọmọ rẹ̀: awọn ara Filistia si pa Jonatani, 
ati Abinadabu, ati Melkiṣua, awọn ọmọ Saulu. 

3Ogun na si le fun Saulu, awọn tafàtafà si 
ba a, on si damu nitori awọn tafàtafà. 

4 Nigbana ni Saulu wi fun ẹniti o ru ihamọ— 
Ta rẹ̀ pe, Fa idà rẹ yọ, ki o si fi gun mi, ki awọn 
alaikọla wọnyi ki o má ba wá fi mi ṣẹsin. Ṣugbọn 
ẹniti o ru ihamọra rẹ̀ kò, nitori ẹ̀ru ba a gidi— 
gidi. Bẹni Saulu si mu idà, o si ṣubu le e. 

5 Nigbati ẹniti o ru ihamọra rẹ̀ si ri pe Saulu 
kú, on na pẹlu si ṣubu le idà rẹ̀, o si kú. 

6 Bẹni Saulu kú, ati awọn ọmọ rẹ̀ mẹtẹta, 
gbogbo ile rẹ̀ si kú ṣọkan. 

7 Nigbati gbogbo awọn ọkunrin Israeli ti o 
wà ni pẹtẹlẹ ri pe nwọn sá, ati pe Saulu ati 
awọn ọmọ rẹ̀ kú, nwọn fi ilu wọn silẹ, nwọn 
si sá: awọn ara Filistia si wá; nwọn si joko 
ninu wọn. 

80 si ṣe ni ijọ keji, nigbati awọn ara Filistia 
de lati wá bẹ awọn okú li aṣọ, nwọn si ri Sau— 
lu pẹlu, ati awọn ọmọ rẹ̀ pe; nwọn ṣubu li òke 
Gilboa. 

9Nwọn si bQ ọ li aṣọ, nwọn si gbé ori rẹ̀ ati 
ihamọra rẹ̀, nwọn si ranṣẹ si awọn ara Filistia 
yika, lati mu ihin lọ irò fun awọn ere wọn, ati 
fun awọn enia. 

10 Nwọn si fi ihamọra rẹ̀ sinu ile oriṣa wọn, 
nwọn si kan agbari rẹ̀ mọ ile Dagoni. 

tI Nigbati gbogbo Jabeṣ—gileadi gbé gbogbo 
eyi ti awọn ara Filistia ti ṣe si Saulu, 

12 Nwọn dide, gbogbo awọn ọkunrin ogun, 
nwọn si gbé okú Saulu lọ, ati okú awọn ọmọ 
rẹ̀, nwọn wá si Jabeṣi, nwọn si sìn egungun 
Wọn labẹ igi oaku ni Jabeṣi, nwọn si gbawẹ ni 
ijọ meje. 

13 Bẹni Saulu kú ninu ẹ̀ṣẹ rẹ̀ ti o da si Oluwa, 
nitori òrọ Oluwa, ti on kò kiyesi, ati pẹlu nitori 
o lọ bẹ̀re òràn lọwọ abokusọrọ, lati ṣe ibere. 

14 Kò si bẹ̀re lọwọ Oluwa; nitorina li o ṣe pa 
a, o si yi ijọba na pada sọdọ Dafidi ọmọ Jesse. 

l l 1NIGBANA ni gbogbo Israeli ko ara 

wọn jọ si ọdọ Dafidi ni Hebroni, 
Wipe, Kiyesi i, egungun rẹ ati ẹran ara rẹ li 
awa iṣe. 

2 Ati pẹlu li atijọ, ani nigbati Saulu jẹ ọba, 
iwọ li o nmu Israeli jade ti o si nmu u Wá ile: 
Oluwa Ọlọrun rẹ si wi fun ọ pe, Ki iwọ ki o 


326 


bọ Israeli, enia mi, ki iwọ ki o si ṣe ọmọ—ala— 
de lori Israeli enia mi. 

3 Nitorina ni gbogbo awọn agbagba Israeli 
ṣe tọ ọba wá ni Hebroni; Dafidi si ba wọn da 
majẹmu ni Hebroni niwaju Oluwa; nwọn si fi 
ororo yan Dafidi li ọba lori Israeli, gẹgẹ bi ọrọ 
Oluwa nipa ọwọ Samueli. 

4 Ati Dafidi ati gbogbo Israeli jade lọ si Je— 
Tusalemu, ti iṣe Jebusi; awọn Jebusi ara ilẹ na 
ngbe ibẹ̀. 

5 Awọn ara ilu Jebusi si wi fun Dafidi pe, 
Iwọ kò gbọdọ wò ihinyi wa. Ṣugbọn Dafidi ká 
ilu odi Sioni ti iṣe ilu Dafidi. 

6 Dafidi si wipe, Ẹnikẹni ti o ba tetekọ kọlù 
awọn ara Jebusi ni yio ṣe olori ati balogun. 
Bẹni Joabu ọmọ Seruiah si tetekọ gòke lọ, o si 
jẹ olori. 

7 Dafidi si ngbe inu ilu odi, nitorina ni nwọn 
fi npe e ni ilu Dafidi. 

80 si kẹ ilu na yikakiri; ani lati Millo yika— 
kiri: Joabu si tun iyokù ilu na ṣe. 

9 Bẹni Dafidi nga, o si npọ si i: nitori ti Olu— 
Wa awọn ọmọ—ogun wà pẹlu rẹ̀. 

10 Wọnyi si ni olori awọn ọkunrin akọni ti 
Dafidi ni; awọn ti o fi ara wọn mọ ọ gíirígiri ni 
ijọba rẹ̀, pẹlu gbogbo Israeli, lati fi i jọba, gẹgẹ 
bi ẹrọ Oluwa fun Israeli. 

11 Eyi ni iye awọn ọkunrin akọni ti Dafidi 
ni; Jaṣobeamu ọmọ Hakmoni, olori ninu 
awọn ọgbòn balogun: on li o gbé òkọ rẹ̀ soke 
si ọdunrun enia ti o pa lẹrikan. 

12 Lẹhin rẹ̀ ni Eleaseri ọmọ Dodo, ara Aho— 
hi, ẹniti iṣe ọkan ninu awọn akọni mẹta. 

13On wà pẹlu Dafidi ni Pasdammimu, nigbati 
awọn ara Filistia ko ara wọn jọ lati jagun, ni— 
biti ilẹ—bíri kan wà ti o kún fun ọkà barli; awọn 
enia si salọ kuro niwaju awọn ara Filistia. 

14 Nwọn si duro jẹ li árin ilẹ—biíri na, nwọn 
si gbà a, nwọn si pa awọn ara Filistia; Oluwa 
si fi igbala nla gbà wọn. 

15 Awọn mẹta ninu awọn ọgbòn balogun si 
sòkalẹ tò Dafidi lọ sibi apata na, ninu iho 
Adullamu; ogun ara Filistia si do li afonifoji 
Refaimu. 

16 Dafidi si mbẹ ninu ilu odi nigbana, 
ẹgbẹ—ogun awọn ara Filistia si mbẹ ni Betle— 
hemu li akoko na. 

17 Dafidi si pòngbẹ, o si wipe, Emi iba ri ẹni 
fun mi mu ninu omi kanga Betlehemu ti mbẹ 
leti ẹnu—bode! 

18 Awọn mẹta na si la inu ogun awọn ara Fi— 
listia kọja, nwọn si fa omi jade lati inu kanga 
Betlehemu, lati ẹnu—bodẹ̀, nwọn gbé e, nwọn 


327 


si mu u tò Dafidi wá: Dafidi kò si fẹ mu u, 
ṣugbọn o tu u silẹ fun Oluwa, 

19 O si wipe, Ki Ọlọrun mi má jẹ ki emi ki o 
ṣe eyi: ki emi ki o ha mu ẹ̀jẹ awọn ọkunrin 
wọnyi, ti nwọn fi ẹmi wọn wewu? nipa ẹmi 
wọn ni nwọn fi mu u wá. Nitorina ni on kò ṣe 
fẹ mu u, nkan wọnyi li awọn akọni mẹta 
wọnyi ṣe. 

20 Ati Abiṣai arakunrin Joabu, on li olori ninu 
awọn mẹta: nitoriti o gbé ọkọ rẹ̀ soke si Ọdun— 
run o pa wọn, o si ni orukọ ninu awọn mẹta. 

21 O ni ọla jù awọn mẹta ẹgbẹ ekeji lọ o si 
jẹ olori wọn: ṣugbọn kò to awọn mẹta iṣaju. 

22 Benaiah, ọmọ Jehoiada, ọmọ akọni ọkun— 
Tin kan ti Kabseeli, ẹniti o pò ni iṣe agbara, o pa 
awọn ọmọ Arieli meji ti Moabu; on sọkalẹ, o si 
pa kiniun kan ninu iho lakoko sno. 

230 si pa ara Egipti kan, ọkunrin ti o si 
sigbọnlẹ igbọnwọ marun ni gigun rẹ̀; ati li 
ọwọ ara Egipti na ni ọkọ kan wà bi idubu igi 
awunṣọ; o si sòkalẹ tọ ọ lọ pẹlu ọpa, a si já ọkọ 
li ọwọ ara Egipti na, o si fi ọkọ rẹ̀ pa a. 

24 Nkan wọnyi ni Benaiah ọmọ Jehoiada ṣe, 
o si li orukọ ninu awọn akọni mẹta. 

25 Kiyesi i, o li ọla jù awọn ògbọn lọ, ṣugbọn 
kò to awọn mẹta iṣaju. Dafidi si fi ṣe olori 
awọn igbimọ ile rẹ̀. 

26 Awọn akọni ọkunrin ọmọ ogun rẹ̀ ni Asa— 
heli arakunrin Joabu, Elhanani, ọmọ Dodo, ara 
Betlehemu. 

27 Sammotu, ara Harori, Helesi, ara Peloni, 

28 Ira, ọmọ Ikkeṣi, ara Tekoa, Abieseri ara 
Anatoti, 

29 Sibbekai, ara Husa, Ilai, ara Ahohi, 

30 Maharai, ara Netofa, Heledi ọmọ Baana, 
ara Netofa. 

31 Itai ọmọ Ribai ti Gibea, ti awọn ọmọ 
Benjamini, Benaiah ara Piratoni, 

32 Hurai ti odò Gaaṣi, Abieli ara Arbati, 

33 Asmafeti ara Baharumi, Eliaba ara Ṣaal— 
boni. 

34 Awọn ọmọ Haṣemu ara Gisoni, Jonatani 
ọmọ Sage, ara Harariì. 

35 Ahihamu ọmọ Sakari, ara Harari, Elifali 
ọmọ Uri, 

36 Heferi ara Mekerati, Ahijah ara Peloni, 

37 Hesro ara Karmeli, Naari ọmọ Esbai, 

38 Joeli arakunrin. Natani, Mibhari ọmọ 
Haggeri, 

398 Saleki ara Ammoni, Naharai ara Beroti, 
ẹniti nru ihamọra Joabu ọmọ Seruiah, 

40 Ira ara Itri, Garobu ara Itri, 

41 Uriah ara Heti, Sabadi ọmọ Ahalai, 


I. KRONIKA. 11, 12 


42 Adina ọmọ Ṣisa ara Reubeni, olori awọn 
ara Reubeni, ati ọgbọn enia pẹlu rẹ̀. 

43 Hanani ọmọ Maaka, ati Jehoṣafati ara 
Mitini, 

44 Ussia ara Aslerati, Ṣama ati Jegieli, awọn 
ọmọ Hot£ani, ara Aroeri, 

45 Jediaeli ọmọ Simri, ati Joha arakunrin rẹ̀ 
ara Tisi, 

46 Elieli ara Mahafi, ati Jeribai, ati Joṣafia, 
awọn ọmọ Elnaamu, ati Tima ara Moabu. 

47 Elieli, ati Obedi, ati Jasieli ara Mesobah. 

l 2 1 WỌNYI si li awọn ti o tò Dafidi wá 

si Siklagi, nigbati o fi ara rẹ̀ pamọ, 
nitori Saulu ọmọ Kiṣi: awọn wọnyi si wà ninu 
awọn akọni ti nṣe oluranlọwọ ogun na. 

2 Nwọn le tafa, nwọn si le fi ọwọ ọtún ati 
ọwọ ọsi sọ okuta, ati fi ọrun tafa, ani ninu 
awọn arakunrin Saulu ti Benjamini. 

3 Ahieseri ni olori, ati Joaṣi, awọn ọmọ Ṣe— 
maa ara Gibea; ati Jesieli ati Peleti, awọn ọmọ 
Asmafeti; ati Beraka, ati Jehu ara Anatoti, 

4 Ati Ismaiah ara Gibeoni, akọni ninu awọn 
ọgbòn, ati lori ọgbọn (enia) ati Jeremiah, ati Ja— 
hasieli, ati Johanani, ati Josabadi ara Gedera. 

5 Elusai ati Jeremoti, ati Bealiah, ati Ṣema— 
riah, ati Ṣefatiah ara Harofi, 

6 Elkana, ati Jesiah, ati Asareelti ati Joeseri, 
ati Jaṣobeamu, awọn ara Kora, 

7 Ati Joela, ati Sebadiah, awọn ọmọ Jeroha— 
mu ti Gedori. 

8 Ati ninu awọn ara Gadi, awọn ọkunrin 
akọni kan ya ara wọn sọdọ Dafidi ninu iho ni 
iju, awọn ọkunrin ogun ti o yẹ fun ija ti o le 
di asà on ẹ̀kọ mu, oju awọn ẹniti o dabi oju 
kiniun, nwọn si yara bi agbọnrin lori awọn 
òke nla; 

9 Eseri ekini, Obadiah ekeji, Eliobu ẹkẹta, 

10 Miṣmanna ẹkẹrin, Jeremiah ẹkarun, 

11 Attai ẹkẹfa, Elieli ekeje, 

12 Johanani ẹkẹjọ, Elsabadi ẹkẹsan, 

13 Jeremiah ẹkẹwa, Makbanai ẹkọkanla. 

14 Awọn wọnyi li awọn ọmọ Gadi, awọn 
olori ogun: ẹniti o kere jù to fun ọgọrun enia, 
ati ẹniti o pọju to fun ẹgbẹrun. 

15 Wọnyi li awọn ti o gòke odò Jordani li 
oṣù ekini, nigbati o kún bò gbogbo bebe rẹ̀; 
nwọn si le gbogbo awọn ti o wà li afonifoji 
ninu ila—6rùn, ati niha iwọ—ôrùn. 

16 Ninu awọn ọmọ Benjamini ati Juda si tọ 
Dafidi wá lori òke. 

17 Dafidi si jade lọ ipade wọn, o si dahun o 
si wi fun wọn pe, Bi o ba ṣepe ẹnyin tò mi wá 


I. KRONIKA. 12, 13 
li alafia lati ràn mi lọwọ, ọkàn mi yio ṣọkan 
pẹlu nyin: ṣugbọn bi o ba ṣepe ẹnyin wá lati fi 
mi hàn fun awọn ọta mi, nigbati ẹbi kò si 
lọwọ mi, ki Ọlọrun awọn baba wa ki o wò o, 
ki o si ṣe idajọ. 

18 Nigbana ni ẹmi bà lé Amasai, ti iṣe olori 
awọn ọgbọn na, wipe, Tirẹ li awa, Dafidi, tirẹ 
li a si nṣe, iwọ ọmọ Jesse: alafia! alafia ni fun 
ọ! alafia si ni fun awọn oluranlọwọ rẹ; nitori 
Ọlọrun rẹ ni nràn ọ lọwọ. Dafidi si gbà wọn, o 
si fi wọn jẹ olori ẹgbẹ—ogun. 

19 Ninu ẹyà Manasse si ya si ọdọ Dafidi, 
nigbati o ba awọn ara Filistia wá lati ba Saulu 
jagun, ṣugbọn nwọn kò ràn wọn lọwọ: nitori 
awọn olori awọn ara Filistia, nigbati nwọn 
gbero, rán a lọ wipe, Ti on ti ori wa ni on o fi 
pada lọ si ọdọ Saulu oluwa rẹ̀. 

20 Bi on ti lọ si Siklagi, ninu awọn ẹya Ma— 
nasse ya si ọdọ rẹ̀, Adna, ati Josabadi, Jediaeli, 
ati Mikaeli, ati Josabadi ati Elihu, ati Sittai, 
awọn olori ẹgbẹgbẹrun ti iṣe ti Manasse. 

21 Nwọn si ràn Dafidi lọwọ si ẹgbẹ ogun na; 
nitori gbogbo wọn ni akọni enia, nwọn si jẹ 
olori ninu awọn ọmọ—ogun. 

22 Nitori li akokò na li ojojumọ ni nwọn ntọ 
Dafidi wá lati ran a lọwọ, titi o fi di ogun nla, 
gẹgẹ bi ogun Ọlọrun. 

23 Eyi ni iye awọn enia na ti o hamọra tan 
fun ogun, ti nwọn si tẹ Dafidi wá si Hebroni, 
lati pa ijọba Saulu da si ọdọ rẹ̀ gẹgẹ bi òrọ 
Oluwa. 

24 Awọn ọmọ Juda ti ngbe asa ati òkọ, jẹ 
ẹgbáta enia o le ẹgbẹrin, ti o hamọra tan fun 
ogun. 

25 Ninu awọn ọmọ Simeoni, akọni enia fun 
ogun ẹ̀dẹgbarin o le ọgọrun. 

26 Ninu awọn ọmọ Lefi, ẹgbáji o le ẹgbẹta. 

27 Jehoiada olori fun Aaroni, ẹgbẹdogun 
enia o le édẹgbẹrin si wà pẹlu rẹ̀. 

28 Ati Sadoku, akọni ọdọmọkunrin, ati ninu 
ile baba rẹ̀ olori mejilelogun. 

29 Ati ninu awọn ọmọ Benjamini, awọn ara— 
kunrin Saulu ẹgbẹdogun: nitori titi di isisiyi, 
ọpọlọpọ ninu wọn li o ti ntọju iṣọ ile Saulu. 

30 Ati ninu awọn ọmọ Efraimu ẹgbáwa o le 
ẹgbẹrin, akọni ọkunrin, enia olorukọ ni nwọn 
ni ile baba wọn. 

31 Ati àbọ ẹ̀ya Manasse ẹgbásan, ti a yan 
nipa orukọ, lati lọ fi Dafidi jẹ ọba. 

32 Ati ninu awọn ọmọ Issakari, ti o ni oye 
akoko, lati mò ohun ti Israeli iba ma ṣe; olori 
wọn jẹ igba; ati gbogbo awọn arakunrin wọn 
mbẹ ni ikawọ wọn. 


328 


33 Ninu ti Sebuluni, iru awọn ti o jade lọ si 
ogun ti o mò ogun iwé, pẹlu gbogbo ohun ẹ̀lo 
ogun, ẹgbamẹdọgbọn; ti nwọn kì ifi iye—meji 
tẹgun. 

34 Ati ninu ti Naftali ẹgbẹrun olori ogun, ati 
pẹlu wọn ti awọn ti asa ati òkọ ẹgbá mejidilo— 
gun o le ẹgbẹrun. 

35 Ati ninu awọn ọmọ Dani ti o mò ogun 
iwé, ẹgbá mẹtala o le ẹgbẹta. 

36 Ati ninu ti Aṣeri, iru awọn ti njade lọ si 
ogun, ti o mò ogun iwé, ọkẹ meje. 

37 Ati li apa keji odò Jordani, ninu ti awọn 
ọmọ Reubeni, ati awọn ọmọ Gadi, ati abọ ẹya 
Manasse, pẹlu gbogbo onir(iru ohun elo ogun 
fun ogun òkọ, ọkẹ mẹfa. 

38 Gbogbo awọn ọkunrin ogun wọnyi. ti 
nwọn mẹ bi a iti itẹ ogun, nwọn fi ọkàn pipe 
wá si Hebroni, lati fi Dafidi jọba lori Israeli: 
gbogbo awọn iyokù ninu Israeli si jẹ oninu 
kan pẹlu lati fi Dafidi jẹ ọba. 

39 Nibẹ, ni nwọn si wà pẹlu Dafidi ni ijọ 
mẹta, nwọn njẹ, nwọn si nmu, nitoriti awọn 
ará wọn ti pẹ̀se fun wọn. 

40 Pẹlupẹlu awọn ti o sunmọ wọn, ani titi de 
ọdọ Issakari, ati Sebuluni, ati Naftali, mu akara 
wá lori kẹtẹkẹtẹ, ati lori ibakasiẹ, ati lori ibáka, 
ati lori malu, ani onjẹ ti iyẹfun, eso òpọtọ, ati 
eso àjara gbigbẹ, ati ọti—waini, ati ororo, ati 
malu, ati agutan li òpọlọpọ: nitori ti ayọ wà ni 


Israeli. 

l 3 IDAFIDI si ba awọn olori ogun 
ẹgbẹgbẹrun ati ọrọrun ati olukuluku 

olori gbẹ̀ro. 

2 Dafidi si wi fun gbogbo ijọ Israeli pe, Bi o 
ba dara loju nyin, bi o ba si ti ọwọ Oluwa Ọlọ— 
run Wa wá, jẹ ki a ranṣẹ kiri sọdọ awọn ara— 
kunrin wa ni ibi gbogbo, ti o kù ni gbogbo ilẹ 
Israeli, ati pẹlu wọn si alufa ati awọn ọmọ Lefi 
ti mbẹ ni ilu agbegbe wọn, ki nwọn ki o le ko 
ara wọn jọ sọdọ wa: 

3Ẹ jẹ ki a si tun mu apoti ẹri Ọlọrun wa wa 
si ọdọ wa: nitoriti awa kò ṣafẹri rẹ̀ li ọjọ Saulu. 

4 Gbogbo ijọ na si wipe, ẹ jẹ ki a ṣe bẹ: ni— 
tori ti nkan na tọ loju gbogbo enia. 

5 Bẹni Dafidi ko gbogbo Israeli jọ lati odò 
Egipti ani titi de Hemati, lati mu apoti ẹri 
Ọlọrun lati Kirjat—jearimu wá. 

6 Dafidi si gòke ati gbogbo Israeli si Baala, si 
Kirjat—jearimu, ti iṣe ti Juda, lati mu apoti ẹ̀ri 
Ọlọrun Oluwa gòke lati ibẹ wá, ti ngbe arin 
Kerubimu, nibiti a npe orukọ Ọlọrun. 

7 Nwọn si gbé apoti ẹri Ọlọrun ka kẹkẹ̀ ti— 


329 


tun lati inu ile Abinadabu wá, ati Ussa ati 
Ahio ntQ kẹkẹ̀ na. 

8 Ati Dafidi ati gbogbo Israeli fi gbogbo agbara 
wọn ṣire niwaju Ọlọrun, pẹlu orin, ati pẹlu 
duru, ati pẹlu psalteri, ati pẹlu timbreli, ati 
pẹlu simbali, ati pẹlu ipẹ̀. 

8 Nigbati nwọn si de ilẹ ipaka Kidroni, Ussa 
nà ọwọ rẹ̀ lati di apoti ẹri na mu; nitoriti 
awọn malu kọsẹ. 

10 Ibinu Oluwa si ru si Ussa, o si lù, nibẹ li 
o si kú niwaju Ọlọrun. 

tI Dafidi si binu nitori ti Oluwa ké Ussa 
kuro: nitorina ni a ṣe pẹ ibẹ na ni Peres—Ussa 
titi di oni. 

12 Dafidi si bẹ̀ru Ọlọrun li ọjọ na wipe, Emi 
o ha ṣe mu apoti ẹri Ọlọrun wá sọdọ mi? 

13 Bẹni Dafidi kò mu apoti ẹri na bò si ọdọ 
ara rẹ̀ si ilu Dafidi, ṣugbọn o gbé e ya si ile 
Obed-Edomu ara Gitti. 

14 Apoti ẹri Ọlọrun si ba awọn ara ile 
Obed—Edomu gbe ni ile rẹ̀ li oṣu mẹta. Oluwa 
si bukún ile Obed—Edomu ati ohun gbogbo ti 
o ni. 


l 4 1HIRAMU ọba Tire si ran onṣẹ si 
Dafidi, ati igi Kedari, pẹlu. awọn 
ọmọle ati gbẹnagbẹna, lati kQle fun u. 

2 Dafidi si woye pe, Oluwa ti fi idi on joko li 
ọba lori Israeli, nitori a gbé ijọba rẹ̀ ga nitori ti 
awọn enia rẹ̀, Israeli. 

3 Dafidi si mu awọn aya si i ni Jerusalemu: 
Dafidi si bi ọmọkunrin ati ọmọbinrin si i. 

4 Wọnyi si li orukọ awọn ọmọ rẹ̀ ti o ni ni 
Jerusalemu; Ṣammua ati Ṣobabu, Natani, ati 
Solomoni, 

5 Ati Ibhari, ati Eliṣua, ati Elpaleti, 

6 Ati Noga, ati Nefegi, ati Jafia, 

7 Ati Eliṣama, ati Beeliada, ati Elifaleti. 

8 Nigbati awọn ara Filistia si gbọ pe, a fi 
ororo yan Dafidi li ọba lori gbogbo Israeli, 
gbogbo awọn ara Filistia gòke lọ iwá Dafidi: 
Dafidi si gbQ, o si jade tò wọn. 

9 Awọn ara Filistia si wá, nwọn si tẹ ara 
wọn ni afonifoji Refaimu. 

10 Dafidi si bere lọdọ Ọlọrun wipe, Ki emi 
ki o gòke tọ awọn ara Filistia lọ? Iwọ o ha fi 
wọn le mi lọwọ? Oluwa si wi fun u pe, Gòke 
lọ, emi o si fi wọn le ọ lọwọ. 

ti Bẹni nwọn gòke lọ si Baal—perasimu; 
Dafidi si kọlù wọn nibẹ. Dafidi si wipe, Ọlọ— 
run ti ti ọwọ mi yà lu awọn ọta mi bi yiya omi: 
nitorina ni nwọn ṣe npẹ̀ ibẹ na ni Baal—pera— 
simu. 


I. KRONIKA. 13— 15 
12Nwọn si fi awọn orisa wọn silẹ nibẹ, Da— 
fidi si wipe, ki a fi iná sun wọn. 

13 Awọn ara Filistia si tun tẹ ara wọn kakiri 
ni afonifoji. 

14 Nitorina ni Dafidi tun bẹ̀re lọwọ Ọlọrun: 
Ọlọrun si wi fun u pe, Máṣe gòke tò wọn; yi— 
pada kuro lọdọ wọn, ki o si ja lu wọn niwaju 
igi mulberi. 

15 Yio si ṣe, nigbati ìwọ ba gbQ iro ẹsẹ lòke 
igi mulberi, nigbana ni ki iwọ ki o gbogun 
jade: nitori Ọlọrun jade ṣaju rẹ lọ lati kọlù 
ogun awọn ara Filistia. 

16 Dafidi si ṣe gẹgẹ bi Ọlọrun ti paṣẹ fun u: 
nwọn si kọlù ogun awọn ara Filistia lati Gibe— 
oni titi de Gaseri. 

17 Okiki Dafidi si kan yi gbogbo ilẹ ka. Olu— 
Wa si mu ki ẹ̀ru rẹ̀ ki o ba gbogbo orilẹ—ẹ̀de. 

l 5 1DAFIDI si ké ile fun ara rẹ̀ ni ilu 
Dafidi, o si pese ipò kan fun apoti ẹri 
Ọlọrun, o si pa agọ kan fun u. 

2 Nigbana ni Dafidi wipe, Ẹnikan kò yẹ lati 
rù apoti ẹri Ọlọrun bikoṣe awọn ọmọ Lefi; 
nitori awọn ni Oluwa ti yàn lati ma gbé apoti 
ẹri Ọlọrun, ati lati ma ṣe iranṣẹ fun u titi lai. 

3 Dafidi si ko gbogbo Israeli jọ si Jerusale— 
mu, lati gbé apoti ẹri Oluwa gòke lọ si ipò rẹ̀ 
ti o ti pese fun u. 

4 Dafidi si pé awọn ọmọ Aaroni, ati awọn 
ọmọ Lefi jọ. 

5 Ninu awọn ọmọ Kohati; Urieli olori, ati 
awọn arakunrin rẹ̀ ọgọfa: 

6 Ninu awọn ọmọ Merari; Asaiah olori, ati 
awọn arakunrin rẹ̀ igba o le ogun: 

7 Ninu awọn ọmọ Gerṣomu; Joeli olori, ati 
awọn arakunrin rẹ̀ adoje: 

8 Ninu awọn ọmọ Elisafani; Ṣemaiah olori, 
ati awọn arakunrin rẹ̀ igba. 

9 Ninu awọn ọmọ Hebroni; Elieli olori, ati 
awọn arakunrin rẹ̀ ọgọrìn: 

10 Ninu awọn ọmọ Ussieli; Aminadabu olori, 
ati awọn arakunrin rẹ̀ mejileladọfa. 

tI Dafidi si ranṣẹ pẹ Sadoku ati Abiatari 
awọn alufa; ati awọn ọmọ Lefi, Urieli, Asaiah, 
ati Joeli, Ṣemaiah, ati Elieli, ati Aminadabu; 

12O si wi fun wọn pe, Ẹnyin li olori awọn 
baba awọn ọmọ Lefi: ẹ ya ara nyin si mim, 
ẹnyin ati awọn arakunrin nyin, ki ẹnyin ki o 
le gbé apoti ẹri Oluwa Ọlọrun Israeli gòke lọ 
si ibi ti mo ti pẹ̀se fun u. 

13 Nitoriti ẹnyin kò rù u li akọṣe, ni Oluwa 
Ọlọrun wa fi ṣe ẹ̀ya si wa li ara, nitori awa kò 
wá a bi o ti yẹ. 


I. KRONIKA. 15, 16 3 

14 Bẹ li awọn alufa ati awọn ọmọ Lefi ya ara 
wọn si mim€é lati gbe apoti ẹri Oluwa Ọlọrun 
Israeli gòke wá. 

15 Awọn ọmọ Lefi si rù apoti ẹri Ọlọrun bi 
Mose ti pa a li aṣẹ gẹgẹ bi òrọ Oluwa, nwọn fi 
ọpa rù u li ejika wọn. 

16 Dafidi si Wi fun olori awọn ọmọ Lefi pe ki 
nwọn yàn awọn arakunrin wọn, awọn akọrin 
pẹlu ohun ẹ̀lo orin, psalteri ati duru, ati kimba— 
li; ti ndún kikan ti o si nfi ayọ gbé ohùn soke. 

17 BẸ li awọn ọmọ Lefi yan Hemani ọmọ 
Joeli; ati ninu awọn arakunrin rẹ̀, Asafu ọmọ 
Berekiah; ati ninu awọn ọmọ Merari arakun— 
rin wọn, Etani ọmọ Kuṣaiah; 

18 Ati pẹlu wọn awọn arakunrin wọn li ọw 
keji; Sekariah, Beni, ati Jaasieli, ati Ṣemiramotu, 
ati Jehieli, ati Unni, Eliabu, ati Benaiah, ati Ma— 
aseiah, ati Obed—Edomu, ati Jeieli awọn adena. 

19 Awọn akọrin si ni Hemani, Asafu, ati 
Etani, ti awọn ti kimbali ti ndun kikan; 

20 Ati Sekariah, ati Asieli, ati Ṣemiramotu, 
ati Jelieli, ati Unni, ati Eliabu, ati Maaseiah, 
ati Benaiah, ti awọn ti psaltiri olohùn òke; 

21 Ati Mattitiah, ati Elifeleti, ati Mikneiah, 
lati fi duru olokun mẹjọ ṣaju orin. 

22 Ati Kenaniah, olori awọn ọmọ Lefi ni òga 
orin: on ni nkọni li orin, nitoriti o moye rẹ̀. 

23 Ati Berekiah, ati Elkana li awọn adena fun 
apoti ẹri na. 

24 Ati Ṣebaniah, ati Jehoṣafati, ati Netanee— 
li, ati Amasai, ati Sekariah, ati Benaiah, ati 
Elieseri, awọn alufa, li o nfun ipẹ̀ niwaju apoti 
ẹri Ọlọrun: ati Obed—Edomu, ati Jehiah li 
awọn adena fun apoti ẹri na. 

25 Bẹni Dafidi ati awọn agbagba Israeli, ati 
awọn olori ẹgbẹgbẹrun, lọ lati gbe apoti ẹri 
majẹmu Oluwa jade ti ile Obed—Edomu gòke 
Wá pẹlu ayò. 

260 si ṣe, nigbati Ọlọrun ràn awọn ọmọ 
Lefi lọwọ ti o rù apoti ẹri majẹmu Oluwa, ni 
nwọn fi malu meje ati àgbo meje rubọ. 

27 Dafidi si wò aṣọ igunwa ògbọ daradara, 
ati gbogbo awọn ọmọ Lefi ti nrù apoti ẹri na, 
ati awọn akọrin, ati Kenaniah olori orin pẹlu 
awọn akọrin: efodu ẹ̀gbọ si wà lara Dafidi. 

28 Bayi ni gbogbo Israeli gbé apoti ẹri ma— 
jẹmu Oluwa gòke wá pẹlu iho ayò, ati irú 
fre, ati pẹlu ipẹ̀, ati kimbali, psalteri ati duru 
si ndún kikankikan. 

29 O si ṣe bi apoti ẹri majẹmu Oluwa na ti de 
ilu Dafidi ni Mikali ọmọ Saulu obinrin yọju 
Wode ni fẹ̀rese, o ri Dafidi ọba njé, o si nṣire; o 
si kẹgan rẹ̀ li ọkàn rẹ̀. 


IBẸNI nwọn mu apoti ẹri Ọlọrun 


o 
l Ô Wá, nwọn si fi si arin agọ na ti Dafidi 


pa fun u: nwọn si ru ẹbọ sisun ati ẹbọ alafia 
niwaju Ọlọrun, 

2 Nigbati Dafidi si ti pari riru ẹbọ sisun ati 
ẹbọ alafia tan, o sure fun awọn enia li orukọ 
Oluwa. 

30 si fi fun gbogbo enia Israeli, ati ọkunrin 
ati obinrin fun olukulùku iṣu akara kan, ati 
ekiri ẹran kan, ati akara didùn kan. 

40 si yan ninu awọn ọmọ Lefi lati ma jọsin 
niwaju apoti ẹri Oluwa, ati lati ṣe iranti, ati 
lati dupẹ, ati lati yìn Oluwa Ọlọrun Israeli: 

5 Asafu ni olori, ati atẹle rẹ̀ ni Sekariah, Jeie— 
li, ati Ṣemiramotu, ati Jehieli, ati Mattitiah, ati 
Eliabu, ati Benaiah, ati Obed—Edomu: ati Jeieli 
pẹlu psalteri ati pẹlu duru; ṣugbọn Asafu li o 
nlù kimbali kikan; 

6 Benaiah pẹlu ati Jahasieli awọn alufa pẹlu 
ipẹ nigbagbogbo niwaju apoti ẹri ti majẹmu 
Ọlọrun. 

7Li ọjọ na ni Dafidi ké fi orin mimQ yi le 
Asafu lọwọ lati dupẹ lọwọ Oluwa. 

SẸ fi ọpẹ fun Oluwa, ẹ pẹ̀ orukọ rẹ̀, ẹ fi iṣẹ 
rẹ̀ hàn ninu awọn enia. 

9Ẹ kọrin si i, ẹ kQ orin mimé si i, ẹ ma sọrọ 
gbogbo iṣẹ iyanu rẹ̀. 

10Ẹ ma ṣogo li orukọ rẹ̀ mim€; jẹ ki ọkàn 
awọn ti nwá Oluwa ki o yọ. 

11Ẹ ma wá Oluwa, ati ipa rẹ̀, ma Wá oju rẹ̀ 
nigbagbogbo. 

12Ẹ ma ranti iṣẹ iyanu rẹ̀ ti o ti ṣe, iṣẹ àmi 
rẹ̀, ati idajọ ẹnu rẹ̀; 

13 Ẹnyin iru-ọmọ Israeli iranṣẹ rẹ̀, ẹnyin 
ọmọ Jakobu ayanfẹ rẹ̀. 

14 On ni Oluwa Ọlọrun wa, idajọ rẹ̀ mbẹ ni 
gbogbo aiye. 

15 Ẹ ma ṣe iranti majẹmu rẹ̀ titi lai, òrọ ti o 
ti pa li aṣẹ fun ẹgbẹrun iran; 

16 Majẹmu ti o ba Abrahamu da, ati ibura rẹ̀ 
fun Isaaki; 

17 A si tẹnumọ eyi li ofin fun Jakobu, ati fun 
Israeli ni majẹmu aiyeraiye: 

18 Wipe, Iwọ li emi o fi ilẹ Kenaani fun, ipin 
ilẹ-ini nyin. 

19 Nigbati ẹnyin wà ni kiun ni iye, ani diẹ 
kiun, ati atipo ninu rẹ̀. 

20 Nwọn si nlọ lati orilẹ—ẹ̀de de orilẹ—ẹ̀de, 
ati lati ijọba kan de ọdọ enia miran; 

21 On kò jẹ ki ẹnikẹni ki o ṣe wọn ni ìwọsi, 
nitôtọ, o ba awọn ọba wi nitori wọn, 

22 Wipe, Ẹ má ṣe fi ọwọ kan ẹni—ororo mi, 
ẹ má si ṣe awọn woli mi ni ibi. 


331 


23 Ẹ kọrin titun si Oluwa gbogbo aiye; ẹ ma 
fi igbala rẹ̀ hàn lati ọjọ de ọjọ. 

24 Ẹ sòrọ ogo rẹ̀ ninu awọn keferi; ati iṣẹ— 
iyanu rẹ̀ ninu gbogbo enia. 

28 Nitori titobi li Oluwa, o si ni iyìn gidigidi: 
on li o si ni ibẹ̀ru jù gbogbo oriṣa lọ. 

26 Nitori pe gbogbo oriṣa awọn enia, ere ni 
nwQn: ṣugbọn Oluwa li o da awọn ọrun. 

27 Ogo on ọlá wà niwaju rẹ̀; agbara ati ayò 
mbẹ ni ipò rẹ̀. 

28 Ẹ fi fun Oluwa, ẹnyin ibatan enia, ẹ fi 
ogo ati ipa fun Oluwa. 

29 Ẹ fi ogo fun Oluwa ti o yẹ fun orukọ rẹ̀: 
mu ọrẹ Wá, ki ẹ si wá siwaju rẹ̀: ẹ sin Oluwa 
ninu ẹwà ìwa—mimẹ. 

30 Ẹ warìri niwaju rẹ̀, gbogbo aiye aiye pẹlu 
si fi idi mulẹ ti kì o fi le yi. 

31 Jẹ ki awọn ọrun ki o yò, si jẹ ki inu aiye 
ki o dún; si jẹ ki a wi ninu awọn orilẹ—ẹ̀de pe, 
Oluwa jọba. 

32 Jẹ ki okun ki o ma ho, ati ẹkún rẹ̀: jẹ ki 
papa—oko tùttu ki o yò, ati ohun gbogbo ti mbẹ 
ninu rẹ̀. 

33 Nigbana ni awọn igi igbo yio ma ho ni— 
Waju Oluwa, nitori ti o mbọ wá ṣe idajọ aiye. 

34 Ẹ fi ọpẹ fun Oluwa, nitori ti o ṣeun: nito— 
riti anu rẹ̀ duro lailai. 

35 Ki ẹ si wipe, Gbà wa Ọlọrun igbala wa, si 
gbá wa jọ, ki o si gbà wa lọwọ awọn keferi, ki 
awa ki o le ma fi ọpẹ fun orukọ rẹ mimQ, ki a 
si le ma ṣogo ninu iyin rẹ. 

36 Olubukún li Oluwa Ọlọrun Israeli lai ati 
lailai. Gbogbo awọn enia si wipe, Amin, 
nwọn si yìn Oluwa. 

37 BẸ li o fi Asafu ati awọn arakunrin rẹ̀ silẹ 
nibẹ niwaju apoti ẹri majẹmu Oluwa lati ma 
jọsìn niwaju apoti ẹri na nigbagbogbo, bi iṣẹ 
ojojumọ ti nfẹ. 

38 Ati Obed—Edomu pẹlu awọn arakunrin 
wọn, enia mejidiladọrin; ati (Obed-Edomu 
ọmọ Jedutuni, ati Hosa lati ma ṣe adena: 

39 Sadoku alufa, ati awọn arakunrin rẹ̀, awọn 
alufa, niwaju agọ Oluwa, ni ibi giga ti o wà ni 
Gibeoni, 

40 Lati ma ru ẹbọ sisun si Oluwa lori pẹpẹ 
ẹbọ sisun nigbagbogbo li owurọ ati li alẹ, gẹgẹ 
bi gbogbo eyi ti a kọ ninu ofin Oluwa, ti o pa 
li aṣẹ fun Israeli; 

41 Ati pẹlu wọn Hemani ati Jedutuni, ati 
awọn iyokù ti a yàn, ti a si pe li orukọ, lati ma 
fi ìyin fun Oluwa, nitori ti ánu rẹ̀ duro lailai; 

42 Ati pẹlu wọn Hemani ati Jedutuni pẹlu 
ipé ati kimbali fun awọn ti yio ma pariwo, ati 


I. KRONIKA. 16, 17 


pẹlu ohun ẹ̀lo orin Ọlọrun. Awọn ọmọ Jedu-— 
tuni li awọn adena. 

43 Gbogbo awọn enia si lọ olukuluku si ile 
rẹ̀: Dafidi yipada lati sure fun ile rẹ̀. 


l 7 1O SI ṣe, bi Dafidi ti joko ninu ile rẹ̀, 

ni Dafidi sọ fun Natani woli pe, Wò 
o, emi ngbe ìnu ile kedari, ṣugbọn apoti ẹri 
majẹmu Oluwa ngbe abẹ aṣọ—tita. 

2Nigbana ni Natani wi fun Dafidi pe, Ṣe 
ohun gbogbo ti mbẹ ni inu rẹ; nitoriti Ọlọrun 
Wà pẹlu rẹ. 

30 si ṣe li oru kanna ni òrọ Ọlọrun tọ Na— 
tani wá, wipe, 

4 Lọ, si sọ fun Dafidi iranṣẹ mi pe, Bayi li Olu— 
Wa wi, Iwọ kò gbọdọ ké ile fun mi lati ma gbe. 

5 Nitori emi kò ti igbe inu ile lati ọjọ ti mo ti 
mu Israeli gòke wá titi fi di oni yi; ṣugbọn emi 
nlọ lati agọ de agọ, ati lati ibugbe kan de keji. 

6 Nibikibi ti mo ti nrin larin gbogbo Israeli, 
emi ha sòrọ kan fun ọkan ninu awọn onidajọ 
Israeli, ti emi ti paṣẹ fun lati ma bọ awọn enia 
mi, emi ha ti wipe, Éṣe ti ẹnyin kò fi ké ile igi 
kedari fun mi bi? 

7 Njẹ nitorina bayi ni iwọ o wi fun Dafidi 
iranṣẹ mi, Bayi li Oluwa awọn ọmọ—ogun wi, 
Emi mu ọ kuro ni pápá oko—tutu, ani kuro lati 
ma tọ agutan lẹhin, ki iwọ ki o le ma ṣe olori 
awọn enia mi Israeli. 

8 Emi si ti wà pẹlu rẹ ni ibikibi ti iwọ ba lọ, 
emi si ti ké gbogbo awọn ọta rẹ kuro niwaju 
rẹ, emi o si Ṣe ọ li olorukọ kan, bi orukọ awọn 
enia nla ti o ti wà li aiye. 

9 Emi o si yan ibi kan fun Israeli awọn enia 
mi, emi o si gbìn wọn, ki nwọn le má gbe ipò 
wọn, a kì yio si ṣì wọn mọ; bẹni ọmọ buburu 
kì yio yọ wọn lẹnu mọ, bi ti atijọ; 

10 Ati bi igba ti emi ti fi enia jẹ onidajọ lori 
awọn enia mi Israeli. Ati pẹlu emi o ṣẹgun 
gbogbo awọn ọta rẹ. Pẹlupẹlu mo ti sọ fun ọ 
pe, Oluwa yio kọle kan fun ọ. 

t1 Yio si ṣe, nigbati ọjọ rẹ ba pe, ti iwọ o lọ 
pẹlu awọn baba rẹ, ni emi o gbé iru—ọmọ rẹ 
dide lẹhin rẹ, ti yio jẹ ọkan ninu awọn ọmọ rẹ 
ọkunrin; emi o si fi idi ijọba rẹ̀ mulẹ. 

12On o ké ile fun mi, emi o si fi idi itẹ rẹ̀ 
mulẹ lailai. 

13 Emi o jẹ baba fun u, on o si jẹ ọmọ fun mi; 
emi kì yio si gbà anu mi kuro lọdọ rẹ̀, bi mo ti 
gbà a lọwọ ẹniti o ti wà ṣaju rẹ: 

14 Ṣugbọn emi o fi idi rẹ̀ kalẹ ninu ile mi ati 
ninu ijọba mi lailai, a o si fi idi itẹ rẹ̀ mulẹ lai— 
lai. 


I. KRONIKA 17— 19 

15 Gẹgẹ bi gbogbo òrọ wọnyi, ati gẹgẹ bi 
gbogbo iran yi, bẹni Natani sọ fun Dafidi. 

16 Dafidi ọba si wá, o si joko niwaju Oluwa, 
o si wipe, Tali emi Oluwa Ọlọrun, ati kini ile 
mi, ti iwọ si mu mi de ihinyi? 

17 Ohun kekere si li eyi li oju rẹ, Ọlọrun: 
iwọ si ti sọ pẹlu sipa ile iranṣẹ rẹ fun akokò 
jijin ti mbọ, o si ka mi si bi iṣe enia giga, Olu— 
Wa Ọlọrun. 

18 Kini Dafidi le tun ma sọ pẹlu fun ọ niti 
ọlá ti a bù fun iranṣẹ rẹ? iwọ sa mò iranṣẹ rẹ. 

19 Oluwa, nitoriti iranṣẹ rẹ, ati gẹgẹ bi ti 
inu rẹ, ni iwọ ti ṣe gbogbo ohun nlanla yi, ni 
sisọ gbogbo nkan nla wọnyi di mimọ. 

20 Oluwa, kò si ẹniti o dabi rẹ bẹni kò si 
Ọlọrun miran lẹhin rẹ, gẹgẹ bi gbogbo eyi ti 
awa ti fi eti wa gbé. 

21 Orilẹ—òde kan wo li o wà li aiye ti o dabi 
enia rẹ, Israeli, ti Ọlọrun lọ irapada lati ṣe enia 
on tikararẹ, lati ṣe orukọ fun ara rẹ nipa ohun ti 
o tobi ti o si lẹ̀ru, ni lile awọn orilẹ—ẹ̀de jade 
kuro niwaju awọn enia rẹ, ti iwọ ti rapada lati 
Egipti jade wá? 

22 Nitori awọn enia rẹ Israeli li o ti ṣe li enia 
rẹ titi lai; iwọ Oluwa, si di Ọlọrun wọn. 

23 Njẹ nisisiyi, Oluwa! jẹ ki ẹrọ ti iwọ ti sọ 
niti iranṣẹ rẹ, ati niti ile rẹ̀ ki o fi idi mulẹ lai— 
lai, ki iwọ ki o si ṣe bi iwọ ti Wi. 

24 Ani, jẹ ki o fi idi mulẹ, ki a le ma gbé 
orukọ rẹ ga lailai, wipe, Oluwa awọn ọmọ 
ogun li Ọlọrun Israeli, ani Ọlọrun fun Israeli; 
si jẹ ki ile Dafidi iranṣẹ rẹ ki o fi idi mulẹ ni— 
Waju rẹ. 

25 Nitori iwọ, Ọlọrun mi, ti ṣi iranṣẹ rẹ li eti 
pe, Iwọ o Kò ile kan fun u: nitorina ni iranṣẹ 
rẹ ri i lati gbadua niwaju rẹ. 

26 Njẹ nisisiyi Oluwa, Iwọ li Ọlọrun, iwọ si 
ti sọ òrọ ore yi fun iranṣẹ rẹ; 

27 Njẹ nisisiyi jẹ ki o wù ọ lati bukún ile 
iranṣẹ rẹ, ki o le ma wà niwaju rẹ lailai: nitori 
iwọ Oluwa, ẹniti o sure fun, ire ni o si ma jẹ 


lailai. 
l 8 tO SI ṣe lẹhin eyi, ni Dafidi kọlu 
awọn ara Filistia, o si ṣé wọn, o si gbà 
Gati ati ilu rẹ̀ lọwọ awọn ara Filistia. 

20 si kọlu Moabu, awọn ara Moabu si di 
iranṣẹ Dafidi, nwọn si mu ọrẹ wá. 

3 Dafidi si kọlu Hadareseri ọba Soba ni Ha— 
mati bi o ti nlọ lati fi idi ijọba rẹ̀ mulẹ leti odò 
Euferate. 

4 Dafidi si gbà ẹgbẹrun kẹkẹ, ati ẹdẹgbarun 
ẹlẹṣin, ati ẹgbawa ẹlẹsẹ lọwọ rẹ̀: Dafidi si ja 


332 


iṣan ẹsẹ gbogbo awọn ẹṣin kẹkẹ na, ṣugbọn o 
pa ọgọrun ẹṣin kẹkẹ mọ ninu wọn. 

5 Nigbati awọn ara Siria ti Damasku wá lati 
Tan Hadareseri ọba Soba lọwọ, Dafidi pa ẹgbá 
mọkanla enia ninu awọn ara Siria. 

6 Dafidi si fi ẹgbẹ—ogun si Siria ti Damasku; 
awọn ara Siria si di iranṣẹ Dafidi, nwọn si mu 
ọrẹ wá. Bayi li Oluwa gbà Dafidi nibikibi ti o ba 
nlọ. 

7 Dafidi si gbà awọn asa Wura ti mbẹ lara 
awọn iranṣẹ Hadareseri, o si mu wọn wá si 
Jerusalemu. 

8Tati Tibhati pẹlu ati lati Kuni, ilu Hadare— 
seri ni Dafidi ko òpọlọpọ idẹ, eyiti Solomoni fi 
ṣe okun idẹ, ọwọn wọnni, ati ohun elo idẹ 
wọnni. 

9 Nigbati Tou ọba Hamati gbọ pe Dafidi ti 
pa gbogbo ogun Hadareseri ọba Soba. 

10 O ran Hadoramu ọmọ rẹ̀ si Dafidi ọba lati 
ki i ati lati yò fun u, nitoriti o ti ba Hadareseri 
jà o si ti ṣẹgun rẹ̀; (nitori Tou ti jẹ ọta Hadare— 
seri) o si ni oniruru ohun elo wura ati ti fada— 
kà ati idẹ pẹ̀lu rẹ̀. 

ti Awọn pẹlu ni Dafidi yà si mim6 fun Olu— 
Wa pẹlu fadakà ati wura ti o ko lati ọdọ gbogbo 
orilẹ-ẹ̀de wọnni wá; lati Edomu, ati lati Mo— 
abu, ati lati ọdọ awọn ọmọ Ammoni, ati lati 
ọdọ awọn ara Filistia, ati lati Amaleki wá, 

12 Pẹlupẹlu Abiṣai ọmọ Seruiah pa ẹgbásan 
ninu awọn ara Edomu li afonifoji Iyọ. 

140 si fi ẹgbẹ—ogun si Edomu: ati gbogbo 
awọn ara Edomu si di iranṣẹ Dafidi. Bayi li 
Oluwa ngbà Dafidi nibikibi ti o ba nlọ. 

14 Bẹ ni Dafidi jọba lori gbogbo Israeli, o si 
Ṣe idajọ ati otitọ larin awọn enia rẹ̀. 

15 Joabu ọmọ Seruiah si wà lori ogun; ati 
Jehoṣafati ọmọ Ahiludi ni akọwe—iranti. 

16 Sadoku ọmọ Ahitubu, ati Abimeleki ọmọ 
Abiatari, li awọn alufa; ati Ṣafṣa ni akọwe; 

17 Benaiah ọmọ Jehoiada li o si wWà lori 
awọn Kereti ati awọn Peleti; awọn ọmọ Dafi— 


di si li olori lọdọ ọba. 

l Ọ tO SI ṣe lẹhin eyi, ni Nahaṣi ọba 
awọn ọmọ Ammoni kú, ọmọ rẹ̀ si 

jọba ni ipò rẹ̀. 

2 Dafidi si wipe, Emi o ṣe ore fun Hanuni 
ọmọ Nahaṣi, nitoriti baba rẹ̀ ṣe ore fun mi. 
Dafidi si ran onṣẹ lati tù u ninu nitori baba rẹ̀. 
Bẹni awọn iranṣẹ Dafidi wá si ilẹ awọn ọmọ 
Ammoni, si ọdọ Hanuni lati tù u ninu. 

3 Ṣugbọn awọn ijoye awọn ọmọ Ammoni 
wi fun Hanuni pe, Iwọ rò pe Dafidi bu ọlá fun 


333 


baba rẹ nitori ti o ran awọn olutunu si ọ? KÒ 
ṣepe awọn iranṣẹ rẹ̀ wá si ọdọ rẹ lati rin wò, 
ati lati bi ṣubu ati lati ṣe ami ilẹ na? 

4 Nitorina Hanuni kò awọn iranṣẹ Dafidi, o 
si fa irungbọn wọn, o si ké agbáda wọn sunmọ 
ibadi wọn, o ran wọn lọ. 

5 Nigbana ni awọn kan lọ, nwọn si sọ fun 
Dafidi bi a ti ṣe awọn ọkunrin na: on si ranṣẹ lọ 
ipade wọn: nitori oju tì awọn ọkunrin na gidi— 
gidi. Ọba si wipe, Ẹ duro ni Jeriko titi irungbọn 
nyin yio fi hù, nigbana ni ki ẹ si pada Wá. 

6 Nigbati awọn ọmọ Ammoni ri pe nwọn ti 
ba ara wọn jẹ lọdọ Dafidi, Hanuni ati awọn 
ọmọ Ammoni ran ẹgbẹrun talenti fadakà 
lati bẹ̀wẹ kẹkẹ̀ ati ẹlẹsin lati Siria ni Meso— 
potamia wá, ati lati Siria—Maaka wá, ati lati 
Soba wá. 

7 Bẹni nwọn bẹwẹ ẹgbá mẹrindilogun kẹkẹ 
ati ọba Maaka ati awọn enia rẹ̀; nwọn si wá 
nwọn si do niwaju. Medeba. Awọn ọmọ 
Ammoni si ko ara wọn jọ lati ilu wọn, nwọn 
si Wá si ogun. 

8 Nigbati Dafidi gbẹ, o ran Joabu ati gbogbo 
ogun awọn akọni enia. 

9 Awọn ọmọ Ammoni si jade wá, nwọn si 
tẹ ogun niwaju ẹnu—ibode ilu na: awọn ọba ti 
o Wá si wà li ọtò ni igbẹ. 

10 Nigbati Joabu ri pe a doju ija kọ on, ni— 
Waju ati lẹhin, o yàn ninu gbogbo ayo Israeli, 
o si tẹ ogun wọn si awọn ara Siria. 

ti O si fi iyokù awọn enia le Abiṣai arakun— 
rin rẹ̀ lọwọ, nwọn si tẹ ogun si awọn ọmọ 
Ammoni. 

12 On si Wipe, Bi awọn ara Siria ba le jù fun 
mi, nigbana ni iwọ o ran mi lọwọ: ṣugbọn bi 
awọn ọmọ Ammoni ba le jù fun ọ, nigbana li 
emi o ràn ọ lọwọ. 

13 Ṣe giri ki o sì jẹ ki a huwa akọni fun enia 
Wa ati fun ilu Ọlọrun wa: ki Oluwa ki o si ṣe 
eyi ti o dara loju rẹ̀. 

14 Bẹni Joabu ati awọn enia ti o wà pẹlu rẹ̀ 
sún siwaju awọn ara Siria si ibi ija: nwọn si sá 
niwaju rẹ̀. 

15 Nigbati awọn ọmọ Ammoni si ri pe awọn 
ara Siria sá, awọn pẹlu sá niwaju Abiṣai ara— 
kunrin rẹ̀, nwọn si wò ilu lọ. Nigbana ni Joa— 
bu wá si Jerusalemu. 

16 Nigbati awọn ara Siria ri pe a le wọn ni— 
Waju Israeli, nwọn ran onṣẹ, nwọn si fà awọn 
ara Siria ti mbẹ lòke odò: Ṣofaki olori ogun 
Hadareseri sì ṣiwaju wọn. 

17 A si sọ fun Dafidi; on si ko gbogbo Israeli 
jọ, o si gòke odò Jordani o sì yọ si wọn, o si tẹ 


I. KRONIKA 19—21 
ogun si wọn. Bẹ̀ni nigbati Dafidi tẹ ogun si 
awọn ara Siria, nwọn ba a jà. 

18 Ṣugbọn awọn ara Siria sá niwaju Israeli, 
Dafidi si pa ẹdẹgbarin enia ninu awọn ara Si— 
ria ti o wà ninu kẹkẹ̀, ati ọkẹ—meji ẹlẹsẹ, o si 
pa Ṣofaki olori ogun na. 

19 Nigbati awọn iranṣẹ Hadareseri ri pe a le 
wọn niwaju Israeli, nwọn ba Dafidi làja, nwọn 
si nsìn i: bẹni awọn ara Siria kò jẹ ràn awọn 
ọmọ Ammoni lọwọ mọ. 


20 1O SI ṣe lẹhin igbati ọdun yipo, li 
akokò ti awọn ọba lọ si ogun; Joabu 
si gbé agbara ogun jade, o si ba ilu awọn ọmọ 
Ammoni jẹ, nwọn si wá, nwọn si do tì Rabba. 
Ṣugbọn Dafidi duro ni Jerusalemu. Joabu si 
kọlù Rabba o si pa a run. 

2 Dafidi si gbà ade ọba wọn kuro lori rẹ̀, o si 
ri i pe o wòn talenti wura kan, okuta iyebiye 
si wà lara rẹ̀; a si fi de Dafidi li ori: o si kò iko— 
gun pipọpipọ lati inu ilu na wá. 

3O si kô awọn enia ti o wà nibẹ jade Wá, o si 
fi ayùn ati irin mimu ati ake ké wọn. Aní bayi 
ni Dafidi ṣe si gbogbo ilu awọn ọmọ Ammoni. 
Ati Dafidi ati gbogbo awọn enia pada bò sì Je— 
rusalemu. 

40 si ṣe lẹhin eyi li ogun si de ni Geseri pẹlu 
awọn ara Filistia; li akokò na ni Sibbekai ara 
Huṣa pa Sippai, ti inu awọn ọmọ òmiran: a si tẹ 
ori wọn ba. 

5 Ogun si tun wà pẹlu awọn ara Filistia; 
Elhanani ọmọ Jairi si pa Lahamu arakunrin 
Goliati ara Gati, igi òkọ rẹ̀ si dabi ìti awunṣọ. 

6 Ogun si tun wà ni Gati, nibiti ọkunrin gi— 
gun kan gbe wà, ika ati ọmọ-—ẹsẹ ẹniti o jẹ 
mẹrinlelogun, mẹfa li ọwọ kọkan, ati mẹfa li 
ẹṣẹ kọkan, a si bi i pẹlu fun òmiran. 

7 Ṣugbọn nigbati o pe Israeli ni ija, Jonatani 
ọmọ Ṣimea arakunrin Dafidi pa a. 

8 Awọn wọnyi li a bi fun òmiran ni Gati; 
nwọn si tipa ọwọ Dafidi ṣubu, ati ipa ọwọ awọn 
iranṣẹ rẹ̀. 


2 l 1SATANI si duro tì Israeli, o si tì Da— 
fidi lati ka iye Israeli. 

2 Dafidi si wi fun Joabu ati awọn olori enia 
pe, Lọ ikaye Israeli lati Beerṣeba titi de Dani; ki 
o si mu iye wọn fun mi wá, ki emi ki o le mò iye 
wọn. 

3 Joabu si wipe, Ki Oluwa ki o mu awọn 
enia rẹ pò si i ni igba ọgọrun jù bi wọn ti wà: 
ọba, oluwa mi, gbogbo wọn kì iha ṣe iranṣẹ 
oluwa mi? eṣe ti oluwa mi fi mbẹ̀re nkan yi? 
eṣe ti on o fi mu Israeli jẹbi. 


I. KRONIKA. 21, 22 

4Ṣugbọn òrọ ọba bori ti Joabu, nitorina 
Joabu jade lọ, o si la gbogbo Israeli ja, o si de 
Jerusalemu. 

5 Joabu si fi apapọ iye awọn enia na fun 
Dafidi. Gbogbo Israeli jasi ẹgbẹrun ẹgbẹrun 
ati ọke marun enia ti nkọ idà: Juda si jasi ọkẹ 
mẹtalelogun le ẹgbárun ọkunrin ti nkọ idà. 

6Ṣugbọn Lefi ati Benjamini ni kò kà pẹlu 
wọn: nitori ẹ̀rọ ọba jẹ irira fun Joabu. 

7Nkan yi si buru loju Ọlọrun; o si kọlù 
Israeli. 

8 Dafidi si wi fun Ọlọrun pe, Emi ti ṣẹ̀ gidi— 
gidi ni ṣiṣe nkan yi: ṣugbọn nisisiyi, emi bẹ̀ ọ, 
mu ẹ̀ṣẹ iranṣẹ rẹ kuro; nitoriti mo hùwa wẹ̀re 
gidigidi. 

9 Oluwa si wi fun Gadi, ariran Dafidi pe, 

10 Lọ ki o si wi fun Dafidi pe, Bayi li Oluwa 
Wi, mo fi nkan mẹta lẹ ọ: yàn ọkan ninu wọn 
ki emi ki o le ṣe e si ọ. 

tI Bẹni Gadi tọ Dafidi wá, o si wi fun u pe, 
Bayi li Oluwa wi, yan fun ara rẹ, 

12 Yala ọdun mẹta iyan, tabi iparun li oṣù 
mẹta niwaju awọn ọta rẹ, ti idà awọn ọta rẹ 
nle ọ ba; tabi idà Oluwa, ni ijọ mẹta, ani aja— 
kalẹ àrun ni ilẹ na, ti angeli Oluwa o ma pani 
ja gbogbo àgbegbe Israeli. Njẹ nisisiyi rò o 
Wò, esi wo ni emi o mu pada tò ẹniti o ran mi. 

13 Dafidi si wi fun Gadi pe, iyọnu nla ba mi: 
jẹ ki emi ki o ṣubu si ọwọ Oluwa nisisiyi: ni— 
tori anu rẹ̀ pẹ; ṣugbọn má jẹ ki emi ṣubu si 
ọwọ ẹnia. 

14 Bẹ li Oluwa ran ajakalẹ arun si Israeli: 
awọn ti o ṣubu ni Israeli jẹ ẹgbá marundilo— 
goji enia. 

15 Ọlọrun si ran angeli kan si Jerusalemu 
lati run u: bi o si ti nrun u, Oluwa wò, o si 
kánu nitori ibi na, o si wi fun angeli na ti nrun 
u pe; O to, da ọwọ rẹ duro. Angeli Oluwa na 
si duro nibi ilẹ—ipaka Ornani, ara Jebusi. 

16 Dafidi si gbé oju rẹ̀ soke, o si ri angeli 
Oluwa na duro lagbedemeji aiye ati ọrun, o ni 
idà fifayọ lọwọ rẹ̀ ti o si nà sori Jerusalemu. 
Nigbana ni Dafidi ati awọn àgbagba Israeli, ti 
o Wọ aṣọ òfọ, da oju wọn bolẹ. 

17 Dafidi si wi fun Ọlọrun pe, Emi kẹ ha 
paṣẹ lati kaye awọn enia? ani emi li ẹniti o ṣẹ̀ 
ti mo si ṣe buburu pápá; ṣugbọn bi o ṣe ti 
agutan wọnyi, kini nwọn ṣe? Emi bẹ̀ ọ, Oluwa 
Ọlọrun mi, jẹ ki ọwọ rẹ ki o wà li ara mi, ati 
lara ile baba mi; ṣugbọn ki o máṣe li ara awọn 
enia rẹ ti a o fi arùn kọlu wọn. 

18 Nigbana ni angeli Oluwa na paṣẹ fun 
Gadi lati sọ fun Dafidi pe, ki Dafidi ki o gòke 


334 


lọ ki o si tẹ pẹpẹ kan fun Oluwa, ni ilẹ ipaka 
Ornani, ara Jebusi. 

19 Dafidi si gòke lọ nipa òrọ Gadi, ti o sọ li 
orukọ Oluwa. 

20 Ornani si yipada, o si ri angeli na; ati 
awọn ọmọ rẹ̀ mẹrin pẹlu rẹ̀ pa ara wọn mQ. 
Njẹ Ornani npa ọka lọwọ. 

21 Bi Dafidi si ti de ọdọ Ornani, Ornani si 
Wò, o si ri Dafidi, o si ti ibi ilẹ ipaka rẹ̀ jade, o 
si wolẹ, o dojubolẹ fun Dafidi. 

22 Dafidi si wi fun Ornani pe, Fun mi ni ibi 
ipaka yi, ki emi ki o le tẹ pẹpẹ kan nibẹ fun 
Oluwa; iwọ o si fi fun mi ni iye owo rẹ̀ pipe; 
ki a le da ajakalẹ arun duro lọdọ awọn enia. 

23 Ornani si wi fun Dafidi pe, Mu u fun ra rẹ, 
si jẹ ki oluwa mi ọba ki o ṣe eyiti o dara loju rẹ̀: 
wò o mo fi awọn malu pẹlu fun ẹbọ—ọrẹ—si— 
sun, ati ohun ẹ̀lo ipaka fun igi, ati ọka fun ọrẹ 
onjẹ; mo fi gbogbo rẹ̀ fun ọ. 

24 Dafidi ọba si wi fun Ornani pe, Bẹkọ; 
ṣugbọn emi a rà a ni iye owo rẹ̀ pipe nitéôtọ, 
nitoriti emi kì o mu eyi ti iṣe tirẹ fun Oluwa, 
bẹni emi kì o ru ẹbọ—ọrẹ sisun laiṣe inawo. 

25 Bẹni Dafidi fi ẹgbẹta ṣekeli wura nipa 
iwọn fun Ornani fun ibẹ na. 

26 Dafidi si tẹ pẹpẹ kan nibẹ fun Oluwa, o si 
ru ẹbọ ọrẹ—sisun ati ẹbọ ọpẹ, o si kepe Olu— 
wa; on si fi iná da a li ohùn lati ọrun wá lori 
pẹpẹ ẹbọ--ọrẹ sisun na. 

27 Oluwa si paṣẹ fun angeli na; on si tun tẹ 
ida rẹ̀ bọ inu akọ rẹ̀. 

28 Ii akokò na nigbati Dafidi ri pe Oluwa ti 
da on li ohùn ni ibi ilẹ—ipaka Ornani, ara Je— 
busi, o si rubọ nibẹ. 

28 Nitori agọ Oluwa ti Mose pa li aginju, ati 
pẹpẹ ọrẹ sisun, mbẹ ni ibi giga ni Gibeoni li 
akokò na. 

30 Ṣugbọn Dafidi kò le lọ siwaju rẹ̀ lati bere 
lọwọ Ọlọrun: nitoriti ẹ̀ru idà angeli Oluwa na 


ba a. 

2 2 1NIGBANA ni Dafidi wipe, Eyi ni ile 
Oluwa Ọlọrun, eyi si ni pẹpẹ ọrẹ— 

sisun fun Israeli. 

2 Dafidi si paṣẹ lati ko awọn alejo ti mbẹ ni 
ilẹ Israeli jọ; o si yan awọn agbẹkuta lati gbẹ 
okuta lati fi kẹle Ọlọrun. 

3 Dafidi si pese irin li òpọlọpọ fun iṣo fun 
ilẹkun ẹnu—òna, ati fun ìde; ati idẹ li ọpọlọpọ 
li aini iwọn; 

4 Igi kedari pẹlu li ainiye: nitori awọn ara 
Sidoni, ati awọn ti Tire mu òpọlọpọ igi kedari 
wá fun Dafidi. 


53535 


5 Dafidi. si Wipe, Solomoni ọmọ. mi, 
ọdọmode ni, o si rẹ, ile ti a o si kẹ fun Oluwa, 
a o si ṣe e tobi jọjọ, fun okiki ati ogo ka gbogbo 
ilẹ: nitorina emi o pese silẹ fun u. Bẹni Dafidi 
si pese silẹ lọpọlọpọ, ki o to kú. 

6 Nigbana li o pe Solomoni ọmọ rẹ̀, o si fi 
aṣẹ fun u lati kẹle kan fun Oluwa Ọlọrun 
Israeli. 

7 Dafidi si wi fun Solomoni pe, Ọmọ mi, bi 
o ṣe ti emi ni, o ti wà li ọkàn mi lati kele kan 
fun orukọ Oluwa Ọlọrun mi: 

8 Ṣugbọn ọrọ Oluwa tò mi wá, wipe, Iwọ ti 
ta ẹ̀jẹ silẹ li ọpọlọpọ, iwọ si ti ja ogun nlanla: 
iwọ kò gbọdọ kẹ ile fun orukọ mi, nitoriti iwọ 
ta ẹ̀jẹ pipò silẹ niwaju mi. 

9 Kiyesi i, a o bi ọmọ kan fun ọ, ẹniti yio ṣe 
enia isimi; emi o si fun u ni isimi lọdọ gbogbo 
awọn ọta rẹ̀ yika kiri: nitori orukọ rẹ̀ yio ma jẹ 
Solomoni, emi o si fi alafia ati idakẹjẹ fun 
Israeli li ọjọ aiye rẹ̀. 

10 On o kọ ile kan fun orukọ mi; on o si jẹ 
ọmọ mi; emi o si jẹ baba fun u; emi o si fi idi 
itẹ ijọba rẹ̀ mulẹ lori Israeli lailai. 

11 Njẹ ọmọ mi, ki Oluwa ki o pẹlu rẹ; iwọ si 
ma pẹ si i, ki o si kẹ ile Oluwa Ọlọrun rẹ, bi o 
ti sọ nipa tirẹ. 

12Kiki ki Oluwa ki o fun ọ li ọgbọn ati oye, 
ki o si fun ọ li aṣẹ niti Israeli, ki iwọ ki o le pa 
ofin Oluwa Ọlọrun rẹ mQ. 

14 Nigbana ni iwọ o ma pò si i, bi iwọ ba ṣe 
akiyesi lati mu aṣẹ ati idajọ ti Oluwa pa fun 
Mose ṣẹ niti Israeli: mura giri ki o si ṣe onigbo— 
ya, má bẹ̀ru bẹni ki aiya ki o máṣe fò ọ. 

14 Si kiyesi i, ninu ipọnju mi, emi ti pẹ̀se 
fun ile Oluwa na, ọkẹ marun talenti Wura, ati 
ẹgbẹrun ẹgbẹrun talenti fadakà; ati ti idẹ, ati 
ti irin, laini ìwọn; nitori òpọlọpọ ni: ati ìti—igi 
ati okuta nj mo ti pẹ̀se; iwọ si le wá kún u. 

15 Pẹlupẹlu awọn oniṣẹ mbẹ fun ọ lọpọlọ— 
pọ, awọn gbẹnagbẹna ati awọn oniṣọna okuta 
ati igi ati onir(iiru ọlọgbẹn enia fun oniriiru 
iṣẹ. 

16 Niti wura, fadakà ati idẹ, ati irin, kò ni 
ìwọn. Nitorina dide ki o si ma ṣiṣẹ, ki Oluwa 
ki o si pẹlu rẹ. 

17 Dafidi paṣẹ pẹlu fun gbogbo awọn ijoye 
Israeli lati ran Solomoni ọmọ rẹ̀ lọwọ pe: 

18 Oluwa Ọlọrun nyin kò ha wà pẹlu nyin? 
on kò ha ti fi isimi fun nyin niha gbogbo? on 
sa ti fi awọn ti ngbe ilẹ na le mi li ọwọ; a si 
ṣẹgun ilẹ na niwaju Oluwa ati niwaju enia rẹ̀. 

19 Njẹ nisisiyi ẹ fi aiya nyin ati ọkàn nyin si 
atiwá Oluwa Ọlọrun nyin; nitorina dide ki ẹ 


I. KRONIKA. 22, 23 
si kẹ ibi mimQ Oluwa Ọlọrun, lati mu apoti 
ẹri ti majẹmu Oluwa wò inu rẹ̀, ati ohun ẹ̀lo 
mimẹ Ọlọrun, sinu ile na ti a o kẹ fun orukọ 
Oluwa. 


23 


Israeli. 

20 si kô gbogbo awọn ijoye Israeli jọ, ati 
awọn alufa ati awọn ọmọ Lefi. 

3 A si ka awọn ọmọ Lefi lati ẹni ọgbọn ọdun 
ati jù bẹ lọ: iye wọn nipa ori wọn, ọkunrin 
kọkan sí jẹ ẹgbá mọkandilogun. 

4 Ninu wọnyi, ẹgbaá mejila ni lati ma bojuto 
iṣẹ ile Oluwa; ẹgbata si nṣe olori ati onidajọ: 

5 Ẹgbaji si jẹ adena: ẹgbaji si fi ohun—elo ti 
mo ṣe lati buyìn, yìn Oluwa. 

6 Dafidi si pín wọn ni ẹgbẹgbẹ lárin awọn 
ọmọ Lefi, eyini ni Gerṣoni, Kohati, ati Merari. 

7 Ninu awọn ọmọ Gerṣoni ni Laadani, ati 
Ṣimei. 

8 Awọn ọmọ Laadani: Jehieli ni olori, ati 
Setamu, ati Joeli, mẹta. 

9 Awọn ọmọ Ṣimei; Ṣelomiti, ati Hasieli, ati 
Harani, mẹta. Awọn wọnyi li olori awọn baba 
Laadani. 

10 Awọn ọmọ Ṣimei ni Jahati, Sina, ati Jeuṣi, 
ati Beriah. Awọn mẹrin wọnyi li ọmọ Ṣimei. 

11 Jahati si li olori, ati Sisa ibikeji: ṣugbọn 
Jeuṣi ati Beriah kò li ọmọ pipọ; nitorina ni 
nwọn ṣe wà ni iṣiro kan, gẹgẹ bi ile baba wọn. 

12 Awọn ọmọ Kohati; Amramu, Ishari, He— 
broni ati Ussieli, mẹrin. 

13 Awọn ọmọ Amramu; Aaroni ati Mose: a 
si ya Aaroni si ẹtọ, ki o le ma sọ awọn ohun 
mim jtilọ di mim, on ati awọn ọmọ rẹ̀ lailai, 
lati ma jo turari niwaju Oluwa, lati ma ṣe 
iranṣẹ fun u, ati lati ma sure li orukọ rẹ̀ lailai. 

14 Ṣugbọn niti Mose enia Ọlọrun, a kà awọn 
ọmọ rẹ̀ pò mọ ẹ̀ya Lefi. 

15 Awọn ọmọ Mose ni, Gerṣomu ati Elieseri. 

16 Ninu awọn ọmọ Gerṣomu, Sebueli li olori. 

17 Awọn ọmọ Elieseri ni Rehabiah olori. 
Elieseri kò si li ọmọ miran; ṣugbọn awọn ọmọ 
Rehabiah pò gidigidi. 

18 Ninu awọn ọmọ Ishari; Ṣelomiti li olori. 

19 Ninu awọn ọmọ Hebroni: Jeriah ekini, 
Amariah ekeji, Jahasieli ẹkẹta, ati Jekamami 
ẹkẹrin. 

20 Ninu awọn ọmọ Ussieli: Mika ekini, ati 
Jesiah ekeji. 

21 Awọn ọmọ Merari; Mali ati Muṣi. Awọn 
ọmọ Mali; Eleasari ati Kiṣi. 


1NIGBATI Dafidi gbé, ti o si kún fun 
ọjọ, o fi Solomoni ọmọ rẹ̀ jẹ ọba lori 


I. KRONIKA. 23, 24 

22 Eleasari kú, kò si li ọmọkunrin bikòṣe 
ọmọbinrin: awọn arakunrin wọn awọn ọmọ 
Kiṣi si fẹ wọn li aiya. 

23 Awọn ọmọ Mugṣi; Mali, ati Ederi, ati Je— 
Temoti, mẹta. 

24 Wọnyi ni awọn ọmọ Lefi, bi ile baba wọn; 
ani olori awọn baba, bi a ti ka wọn ni iye orukọ, 
nipa ori wọn, awọn ti o ṣiṣẹ ìsin ile Oluwa, lati 
iwọn ogun ọdun ati jù bẹ lọ. 

25 Nitori Dafidi wipe, Oluwa Ọlọrun Israeli 
ti fi isimi fun awọn enia rẹ̀, on si ngbé Jerusa— 
lemu lailai: 

26 Ati pẹlu awọn ọmọ Lefi: nwọn kì yio si 
tun rù ibugbe na mọ, ati gbogbo ohun elo rẹ̀ 
fun ìsin rẹ̀. 

27 Nitori nipa ẹ̀rọ ikẹhin Dafidi, ni kika 
iye awọn ọmọ Lefi lati ìwọn ogun ọdun ati 
jù bẹ lọ: 

28 Nitori iṣẹ wọn ni lati duro tì awọn ọmọ 
Aaroni, fun ìsin ile Oluwa, niti àgbala, ati niti 
iyẹwu, ati niti ṣiṣe ohun ẹ̀lo wọnni ni mim€é, 
ati iṣẹ ìsin ile Ọlọrun; 

29 Ati fun àkara ifihàn, ati fun iyẹfun kikuna 
fun ẹbọ ọrẹ, ati fun àkara alaiwu, ati fun eyi ti 
a yan ninu awo pẹtẹ, ati fun eyi ti a dín, ati 
fun gbogbo oniruru òṣuwọn ati ìwọn; 

30 Ati lati duro li orowurọ lati dupẹ ati lati 
yin Oluwa, ati bẹ gẹgẹ li aṣalẹ; 

31 Ati lati ru gbogbo ẹbọ ọrẹ sisun fun Olu- 
Wa li ọjọjọ isimi, ati li oṣù titun ati li ọjọ wọn— 
ni ti a pa li aṣẹ, ni iye, li ẹsẹsẹ gẹgẹ bi aṣẹ ti a 
pa fun wọn nigbagbogbo niwaju Oluwa: 

32 Ati ki nwọn kì o ma tọju ẹṣọ agọ ajọ enia, 
ati ẹṣọ ibi mim, ati ẹṣọ awọn ọmọ Aaroni 
arakunrin wọn, ni ìsin ile Oluwa. 


2 4 1NJẸ bi a ti pín awọn ọmọ Aaroni ni 
wọnyi. Awọn ọmọ Aaroni; Nadabu 
ati Abihu, Eleasari, ati Itamari. 

2Ṣugbọn Nadabu ati Abihu kú ṣaju baba 
wọn, nwọn kò si li ọmọ: nitorina ni Eleasari 
ati Itamari fi ṣiṣẹ alufa. 

3 Dafidi si pin wọn, ati Sadoku ninu awọn 
ọmọ Eleasari, ati Ahimeleki ninu awọn ọmọ 
Itamari, gẹgẹ bi iṣẹ wọn ninu ìsin wọn. 

4A si ri awọn ọkunrin ti o nṣe olori ninu 
awọn ọmọ Eleasari jù ti inu awọn ọmọ Ita— 
mari lọ, bayi li a si pin wọn. Ninu awọn ọmọ 
Eleasari, ọkunrin mẹrindilogun li o nṣe olori 
ni ile baba wọn, ati mẹjọ ninu awọn ọmọ Ita— 
mari, gẹgẹ bi ile baba wọn. 

5 Bayi li a fi iṣẹkeké pin wọn, iru kan mọ 
ikeji pẹlu; nitori awọn olori ibi mim, ati olori 


336 


ti Ọlọrun wà ninu awọn ọmọ Eleasari, ati 
ninu awọn ọmọ Itamari. 

6 Ati Ṣemaiah ọmọ Nataneeli akọwe, ọkan 
ninu awọn ọmọ Lefi kọ wọn niwaju ọba, ati 
awọn olori, ati Sadoku alufa, ati Ahimeleki, 
ọmọ Abiatari, ati niwaju olori awọn baba 
awọn alufa, ati awọn ọmọ Lefi: a mu ile baba 
kan fun Eleasari, a si mu ọkan fun Itamari. 

7 Njẹ iṣẹkeké ekini jade fun Jehoiaribu, 
ekeji fun Jedaiah, 

8 Ẹkẹta fun Harimu, ẹkẹrin fun Seorimu, 

9 Ẹkarun fun Malkijah, ẹkẹfa fun Mijamini, 

10 Ekeje fun Hakkosi, ẹkẹjọ fun Abijah, 

ti Ẹkẹsan fun Jeṣua, ẹkẹwa fun Ṣekaniah, 

12 Ẹkọkanla fun Eliaṣibu, ekejila fun Jakimu, 

13 Ẹkẹtala fun Huppa, ẹkẹrinla fun Jeṣebeabu, 

14 Ẹkẹdogun fun Bilga, ẹkẹrindilogun fun 
Immeri, 

15 Ẹkẹtadilogun fun Heṣiri, ekejidilogun fun 
Afisesi, 

16 Ẹkọkandilogun fun Petahiah, ogun fun 
Jehesekeli, 

17 Ẹkọkanlelogun. fun. Jakini, ekejilelogun 
fun Gamuli, 

18 Ẹkẹtalelogun fun Delaiah, ẹkẹrinlelogun 
fun Maasiah. 

19 Wọnyi ni itò wọn ni ìsin wọn lati lọ sinu 
ile Oluwa, gẹgẹ bi iṣe wọn nipa ọwọ Aaroni 
baba wọn, bi Oluwa Ọlọrun Israeli ti paṣẹ fun u. 

20 Iyokù awọn ọmọ Lefi ni wọnyi: Ninu 
awọn ọmọ Amramu; Ṣubaeli: ninu awọn ọmọ 
Ṣubaeli; Jehediah. 

21 Nipa ti Rehabiah; ninu awọn ọmọ Reha— 
biah, ekini Iṣṣiah. 

22 Ninu awọn Ishari; Ṣelomoti; ninu awọn 
ọmọ Ṣelomoti; Jahati. 

23 Awọn ọmọ Hebroni: Jeriah ikini; Ama— 
riah ekeji, Jahasieli ẹkẹta, Jekamamu ẹkẹrin. 

24 Awọn ọmọ Ussieli; Mika: awọn ọmọ 
Mika; Ṣamiri. 

25 Arakunrin Mika ni Iṣṣiah; ninu awọn 
ọmọ Iṣṣiah; Sekariah. 

26 Awọn ọmọ Merari ni Mali ati Muṣi: 
awọn ọmọ Jaasiah; Beno; 

27 Awọn ọmọ Merari nipa Jaasiah; Beno ati 
Ṣohamu, ati Sakkuri, ati Ibri. 

28 Lati ọdọ Mali ni Eleasari ti wá, ẹniti kò li 
ọmọkunrin. 

29 Nipa ti Kiṣi: ọmọ Kiṣi ni Jerameeli. 

30 Awọn ọmọ Mugṣi pẹlu; Mali, ati Ederi, ati 
Jerimoti. Wọnyi li ọmọ awọn ọmọ Lefi nipa 
ile baba wọn. 

31 Awọn wọnyi pẹlu ṣẹ keké gẹgẹ bi awọn 


337 


arakunrin wọn awọn ọmọ Aaroni niwaju Da— 
fidi ọba ati Sadoku, ati Ahimeleki, ati awọn 
olori awọn baba awọn alufa ati awọn ọmọ 
Lefi: olori awọn baba gẹgẹ bi aburo rẹ̀. 
2 5 1PẸLUPẸLU Dafidi ati awọn olori 
ogun yà ninu awọn ọmọkunrin Asa— 
fu, ati Hemani, ati Jedutuni, fun ìsìn yi, awọn 
ẹniti o ma fi duru ati psalteri, ati kimbali 
kọrin: ati iye awọn oniṣẹ gẹgẹ bi ìsin wọn jẹ: 

2 Ninu awọn ọmọ Asafu, Sakkuri, ati Jose— 
fu, ati Netaniah, ati Asarela, awọn ọmọ Asafu 
labẹ ọwọ Asafu, ti o kọrin gẹgẹ bi aṣẹ ọba. 

3 Ti Jedutuni: awọn ọmọ Jedutuni; Geda— 
liah, ati Seri, ati Jeṣaiah, Haṣabiah, ati Matti— 
tiah, ati Ṣimei, mẹfa, labẹ ọwọ baba wọn 
Jedutuni, ẹniti o fi duru kọrin, lati ma dupẹ 
fun ati lati ma yìn Oluwa. 

4 Ti Hemani: awọn ọmọ Hemani; Bukkiah, 
Mattaniah, Ussieli, Ṣebueli, ati Jerimotu, Ha— 
naniah, Hanani, Eliata, Giddalti, ati Romam-— 
tieseri, Joṣbekaṣa, Malloti, Hotiri, Mahasiotu: 

5Gbogbo awọn. wọnyi li awọn ọmọ 
Hemani, woli ọba ninu òrọ Ọlọrun, lati ma 
gbé iwo na soke. Ọlọrun si fun Hemani li 
ọmọkunrin mẹrinla ati ọmọbinrin mẹta. 

6 Gbogbo awọn wọnyi li o wà labẹ ọwọ 
baba wọn, fun orin ile Oluwa, pẹlu kimbali, 
psalteri ati duru, fun ìsin ile Ọlọrun: labẹ ọwọ 
ọba, ni Asafu, Jedutuni, ati Hemani wà. 

7 Bẹni iye wọn, pẹlu awọn arakunrin wọn 
ti a kẹ li orin Oluwa, ani gbogbo awọn ti o 
moye, jasi ọrinlugba o le mẹjọ. 

8 Nwọn si ṣẹ keké fun iṣẹ; gbogbo wọn ba— 
kanna bi ti ẹni—kekere bẹni ti ẹni—nla, ti 
olukọ bi ti ẹniti a nk6. 

9 Iṣẹkeké ekini si jade wá fun Asafu si Jose— 
fu: ekeji si Gedaliah, ẹniti on pẹlu awọn ara— 
kunrin rẹ̀ ati awọn ọmọ rẹ̀, jẹ mejila: 

10 Ẹkẹta si Sakkuri, awọn ọmọ rẹ̀ ati awọn 
arakunrin rẹ̀, jẹ mejila: 

11 Ẹkẹrin si Isri, awọn ọmọ rẹ̀, ati awọn 
arakunrin rẹ̀, jẹ mejila: 

12 Ẹkarun si Netaniah, awọn ọmọ rẹ̀, ati 
awọn arakunrin rẹ̀, jẹ mejila: 

13 Ẹkẹfa si Bukkiah, awọn ọmọ rẹ̀, ati awọn 
arakunrin rẹ̀, jẹ mejila: 

14 Ekeje si Jeṣarela, awọn ọmọ rẹ̀, ati awọn 
arakunrin rẹ̀, jẹ mejila: 

15 Ẹkẹjọ si Jeṣaiah, awọn ọmọ rẹ̀, ati awọn 
arakunrin rẹ̀, jẹ mejila: 

16 Ẹkẹsan si Mattaniah, awọn ọmọ rẹ̀, ati 
awọn arakunrin rẹ̀, jẹ mejila: 


I. KRONIKA. 25, 26 

17 Ẹkẹwa si Ṣimei, awọn ọmọ rẹ̀, ati awọn 
arakunrin rẹ̀, jẹ mejila: 

18 Ẹkọkanla si Asareeli, awọn ọmọ rẹ̀, ati 
awọn arakunrin rẹ̀, jẹ mejila: 

18 Ekejila si Haṣabiah, awọn ọmọ rẹ̀, ati 
awọn arakunrin rẹ̀, jẹ mejila: 

20 Ẹkẹtala si Ṣubaeli, awọn ọmọ rẹ̀, ati 
awọn arakunrin rẹ̀, jẹ mejila: 

21 Ẹkẹrinla si Mattitiah, awọn ọmọ rẹ̀, ati 
awọn arakunrin rẹ̀, jẹ mejila: 

22 Ẹkẹdogun si Jeremoti, awọn ọmọ rẹ̀, ati 
awọn arakunrin rẹ̀, jẹ mejila: 

23 Ekẹrindilogun si Hananiah, awọn ọmọ 
rẹ̀, ati awọn arakunrin rẹ̀, jẹ mejila: 

24 Ekẹtadilogun si Joṣbekaṣa awọn ọmọ rẹ̀, 
ati awọn arakunrin rẹ̀, jẹ mejila: 

25 Ekejidilogun si Hanani, awọn ọmọ rẹ̀, ati 
awọn arakunrin rẹ̀, jẹ mejila: 

26 Ẹkọkandilogun si Malloti, awọn ọmọ rẹ̀, 
ati awọn arakunrin rẹ̀, jẹ mejila: 

27 Ogun si Eliata, awọn ọmọ rẹ̀, ati awọn 
arakunrin rẹ̀, jẹ mejila: 

28 Ekọkanlelogun si Hotiri, awọn ọmọ rẹ̀, 
ati awọn arakunrin rẹ̀, jẹ mejila: 

29 Ekejilelogun si Giddalti, awọn ọmọ rẹ̀, 
ati awọn arakunrin rẹ̀, jẹ mejila: 

30 Ẹkẹtalelogun si Mahasioti, awọn ọmọ rẹ̀, 
ati awọn arakunrin rẹ̀, jẹ mejila: 

31 Ẹkẹrinlelogun si Romamti—eseri, awọn 
ọmọ rẹ̀, ati awọn arakunrin rẹ̀, jẹ mejila. 


2 Ô 1 NITI ipin awọn adena: niti awọn 
ọmọ Kosa ni Meṣelemiah ọmọ Kore, 
ninu awọn ọmọ Asafu. 

2 Ati awọn ọmọ Meṣelemiah ni Sekariah 
akọbi, Jediaeli ekeji, Sebadiah ẹkẹta, Jatnieli 
ẹkẹrin, 

3Elamu ẹkarun, Johanani ẹkẹfa, Elioenal 
ekeje. 

4 Awọn ọmọ Obed—Edomu si ni Ṣemaiah 
akọbi, Jehosabadi ekeji, Joa ẹkẹta, ati Sakari 
ẹkẹrin, ati Netaneeli ẹkarun, 

5 Ammieli ẹkẹfa, Issakari ekeje, Peulltai 
ẹkẹjọ: Ọlọrun sa bukún u. 

6 Ati fun Ṣemaiah ọmọ rẹ̀ li a bi awọn ọmọ 
ti nṣe olori ni ile baba wọn: nitori alagbara 
akọni enia ni nwọn. 

7 Awọn ọmọ Ṣemaiah; Oftni, ati Refaeli, ati 
Obedi, Elsabadi, arakunrin ẹniti iṣe alagbara 
enia, Elihu, ati Semakiah. 

B8Gbogbo wọnyi ti inu awọn ọmọ Obed— 
Edomu, ni: awọn, ati awọn ọmọ wọn, ati 
awọn arakunrin wọn, akọni enia ati alagbara 


I. KRONIKA. 26, 27 338 
fun ìsin. na, jẹ mejilelọgọta. lati. ọdọ 27 Lati inu ikogun ti a ké li ogun, ni nwọn 
Obed—Edomu; yà si mimQ lati ma fi ṣe itọju ile Oluwa. 


9 Meṣelemiah si ni awọn ọmọ ati arakun— 
rin, alagbara enia, mejidilogun. 

10 Hosa pẹlu, ninu awọn ọmọ Merari, ni 
ọmọ; Simri olori (nitori bi on kì iti iṣe akọbi 
ṣugbọn baba rẹ̀ fi jẹ olori), 

tI Hilkiah ekeji, Tebaliah ẹkẹta, Sekariah 
ẹkẹrin: gbogbo awọn ọmọ ati awọn arakun— 
rin Hosa jẹ mẹtala. 

12Ninu awọn wọnyi ni ipin awọn adena, 
ani ninu awọn olori ọkunrin, ti nwọn ni iṣẹ 
gẹgẹ bi awọn arakunrin wọn, lati ṣe iranṣẹ ni 
ile Oluwa. 

13 Nwọn si ṣẹ keké, bi ti ẹni—kekere bẹni ti 
ẹni—nla, gẹgẹ bi ile baba wọn, fun olukuluku 
ẹnu—ẹòna. 

14 Iṣẹ keké iha ila—ôrun bọ sọdọ Ṣelemiah. 
Nigbana ni nwọn ṣẹ keké fun Sekariah ọmọ 
rẹ̀, ọlọgbẹn igbimọ; iṣẹ keké rẹ̀ si bọ si iha 
ariwa. 

15Sọdọ Obed—Edomu niha gusù; ati sọdọ 
awọn ọmọ rẹ̀ niha ile Asuppimu (yara iṣura). 

16 Ti Suppimu ati Hosa niha iwọ—6run li 
ẹnu—ẹòna Ṣalleketi, nibi òna igòke lọ, iṣọ kọju 
si iṣọ. 

17 Niha ìla—ôrùn awọn ọmọ Lefi mẹfa (nṣọ), 
niha ariwa mẹrin li ojojumọ, niha gusù mẹrin 
li ojojumọ, ati ninu Asuppimu (ile iṣura) me— 
jimeji. 

18 Ni ibasa niha iwọ—6rùn, mẹrin li ẹna igò— 
ke-lọ ati meji ni ibasa. 

19 Wọnyi ni ipin awọn adena lati inu awọn 
ọmọ Kore, ati lati inu awọn ọmọ Merari. 

20 Lati inu awọn ọmọ Lefi, Ahijah li o wà 
lori iṣura ile Ọlọrun, ati lori iṣura nkan wọnni 
ti a yà si mimQ. 

21 Awọn ọmọ Laadani; awọn ọmọ Laadani 
ara Gerṣoni, awọn olori baba, ani ti Laadani 
ara Gerṣoni ni Jehieli. 

22 Awọn ọmọ Jehieli; Setamu, ati Joeli ara— 
kunrin rẹ̀, ti o wà lori iṣura ile Oluwa. 

23 Ninu ọmọ Amramu, ati ọmọ Ishari, ara 
Hebroni, ati ọmọ Ussieli: 

24 Ati Ṣebueli ọmọ Gerṣomu, ọmọ Mose, ni 
onitọju iṣura. 

25 Ati awọn arakunrin rẹ̀ nipa Elieseri, Re— 
habiah ọmọ rẹ̀, ati Jesaiah ọmọ rẹ̀, ati Joramu, 
ọmọ rẹ̀, ati Sikri ọmọ rẹ̀, ati Ṣelomiti ọmọ rẹ̀. 

26 Ṣelomiti yi ati awọn arakunrin rẹ̀ li o wà 
lori iṣura ohun iyà—si—mim, ti Dafidi ọba ati 
awọn olori baba, awọn ijoye lori ẹgbẹgbẹrun, 
ati ọrọrun, ati awọn olori ogun ti yà—si—mim. 


28 Ati gbogbo eyiti Samueli, ariran, ati Sau— 
lu, ọmọ Kiṣi, ati Abneri ọmọ Neri, ati Joabu 
ọmọ Seruiah, yà si mim; gbogbo ohun ti a ba 
ti yà si mim6, ohun na mbẹ li ọwọ Ṣelomiti, 
ati awọn arakunrin rẹ̀. 

29 Ninu awọn ọmọ Ishari, Kenaniah ati 
awọn ọnọ rẹ̀ li o jẹ ijoye ati onidajọ fun iṣẹ ilu 
lori Israeli. 

30 Ninu awọn ọmọ Hebroni, Hasabiah ati 
awọn arakunrin rẹ̀, awọn akọni enia, édẹgbẹ— 
san li awọn alabojuto Israeli nihahin Jordani 
niha iwọ—06run, fun gbogbo iṣẹ Oluwa, ati fun 
ìsin ọba. 

31 Ninu awọn ọmọ Hebroni ni Jerijah olori, 
ani ninu awọn ọmọ Hebroni, gẹgẹ bi idile ati 
iran awọn baba rẹ̀. Li ogoji ọdun ijọba Dafidi, 
a wá wọn, a si ri ninu Wọn, awọn alagbara 
akọni enia ni Jaseri ti Gileadi. 

32 Ati awọn arakunrin rẹ̀, awọn akọni enia, 
jẹ ẹgbá o le édẹgbẹrin: gbogbo wọn jẹ awọn 
olori baba ti Dafidi ọba fi ṣe olori lori awọn 
ọmọ Rubeni, ati awọn ọmọ Gadi, ati àbọ ẹ̀ya 
Manasse, fun gbogbo òran ti Ọlọrun ati ti ọba. 


2 7 1 NJẸ awọn ọmọ Israeli nipa iye wọn, 

eyini ni, awọn olori baba, ati awọn 
balogun ẹgbẹgbẹrun, ati ọrọrun, ati awọn ijoye 
Wọn ti nsìn ọba ni olukuluku òna li ẹgbẹgbẹ, 
ti nwọle ti si njade li oṣoṣù ni gbogbo oṣù 
ọdun, jẹ ẹgbá mejila. 

2TIori ẹgbẹ kini ti oṣù kini ni Jaṣobeamu ọmọ 
Sabdieli: ẹgbá mejila li o si wà ninu ẹgbẹ tirẹ̀. 

3 N Ninu awọn ọmọ Peresi on ni olori fun 
gbogbo awọn olori ogun ti oṣù ekini. 

4 Ati lori ẹgbẹ ti oṣù keji ni Dodai ara Aho— 
hi, ati ẹgbẹ tirẹ̀; Mikloti pẹlu nṣe balogun: 
ẹgba mejila li o wà ninu ẹgbẹ tirẹ̀ pẹlu. 

S Olori ogun kẹta fun oṣù kẹta ni Benaiah 
ọmọ Jehoiada alufa, olori kan: ẹgbá mejila li o 
si wà ninu ẹgbẹ tirẹ̀. 

6 Eyini ni Benaiah na, akọni enia, ninu 
awọn ọgbọn, o si jẹ olori awọn ọgbòn: Ami— 
sabadi ọmọ rẹ̀ si wà ninu ẹgbẹ tirẹ̀. 

7 Olori ogun kẹrin fun oṣù kẹrin ni Asaheli 
arakunrin Joabu, ati Sebadiah ọrọ rẹ̀ lẹhin rẹ̀: 
ẹgba mejila li o si wà ninu ẹgbẹ tirẹ̀. 

8 Olori ogun karun fun oṣù karun ni Ṣamhuti 
ara Israhi: ẹgbá mejila li o si wà ninu ẹgbẹ tirẹ̀. 

9 Olori ogun kẹfa fun oṣù kẹfa ni Ira ọmọ 
Ikkeṣi ara Tekoi: ẹgbá mejila li o si wà ninu 
ẹgbẹ tirẹ̀. 


339 


10 Olori ogun keje fun oṣù keje ni Heleṣi ara 
Peloni, ninu awọn ọmọ Efraimu: ẹgba mejila 
li o si wà ninu ẹgbẹ tirẹ̀. 

ti Olori ogun kẹjọ fun oṣù kẹjọ ni Sibbekai 
ara Huṣati ti awọn ara Sarehi: ẹgbá mejila li o 
si wà ninu ẹgbẹ tirẹ̀. 

12 Olori ogun kẹsan fun oṣù kẹsan ni Abie— 
seri ara Anatoti ti awọn ara Benjamini: ẹgba 
mejila li o si wà ninu ẹgbẹ tirẹ̀. 

13 Olori ogun kẹwa fun oṣù kẹwa ni Maha— 
Tai ara Netofa, ti awọn ara Sarehi: ẹgba mejila 
li o si wà ninu ẹgbẹ tirẹ̀. 

14 Olori ogun kọkanla fun oṣù kọkanla ni 
Benaiah ara Peratoni, ti awọn ọmọ Efraimu: 
ẹgbá mejila li o si wà ninu ẹgbẹ tirẹ̀. 

15 Olori ogun kejila fun oṣù kejila ni Heldai 
ara Netofa, ti Otnieli: ẹgba mejila li o si wà 
ninu ẹgbẹ tirẹ̀. 

16 Ati lori awọn ẹ̀ya Israeli: ijoye lori awọn 
ọmọ Reubeni ni Elieseri ọmọ Sikri: lori awọn 
ọmọ Simeoni, Ṣefatiah ọmọ Maaka: 

17 Lori awọn ọmọ Lefi, Haṣabiah ọmọ Ke— 
mueli: lori awọn ọmọ Aaroni, Sadoku: 

18 Lori Juda, Elihu, ọkan ninu awọn ara— 
kunrin Dafidi: lori Issakari, Omri ọmọ Mi— 
kaeli: 

19 Lori Sebuloni, Iṣmaiah ọmọ Obadiah: lori 
Naftali, Jerimoti ọmọ Asrieli: 

20 Lori awọn ọmọ Efraimu, Hoṣea ọmọ Asa— 
siah: lori àbọ ẹ̀ya Manasse, Joeli ọmọ Pedaiah. 

21 Lori àbọ ẹ̀ya Manasse ni Gileadi, Iddo 
ọmọ Sekariah: lori Benjamini, Jaasieli ọmọ 
Abneri. 

22 Lori Dani, Asareeli ọmọ Jerohamu Awọn 
Wọnyi li olori awọn ẹ̀ya Israeli. 

23 Ṣugbọn Dafidi kò ka iye awọn ti o wà lati 
ogun ọdun ati awọn ti kò to bẹ; nitori ti Oluwa 
ti wipe on o mu Israeli pò si i bi irawọ oju ọrun. 

24 Joabu ọmọ Seruiah bẹ̀rẹ si ikà wọn, 
ṣugbọn kò kà wọn tan, nitori ibinu ṣubu lu 
Israeli nitori na; bẹni a kò fi iye na sinu iwe 
Kronika ti Dafidi ọba. 

25 lori awọn iṣura ọba ni Asmafeti ọmọ 
Adieli wà: ati lori iṣura oko, ni ilu, ati ni ileto, 
ati ninu odi ni Jonatani ọmọ Ussiah wà: 

26 Ati lori awọn ti nro oko, lati ma ro ilẹ ni 
Esri ọmọ Kelubi wà: 

27 Ati lori awọn ọgba—àjara ni Ṣimei ara 
Ramoti wà: lori eso ọgba—àjara fun iṣura ati 
ọti—waini ni Sabdi ọmọ Ṣifmi wà: 

28 Ati lori igi—olifi, ati igij—sikamore ti mbẹ 
ni pẹ̀tẹlẹ ni Baal—hanani ara Gederi wà; ati 
lori iṣura ororo ni Joaṣi wà. 


I. KRONIKA. 27, 28 
29 Ati lori awọn agbo malu ti njẹ̀ ni Ṣaroni 
ni Ṣitrai ara Ṣaroni wà: ati lori agbo malu ti o 
Wà li afonifoji ni Ṣafati ọmọ Adlai wà: 

30 Ati lori ibakasiẹ ni Obili ara Iṣmaeli wà: 
ati lori abo kẹtẹkẹtẹ ni Jehodaiah ara Mero— 
noti wà: 

31 Ati lori agbo agutan ni Jasisi ara Hageri 
wà. Gbogbo awọn wọnyi ni ijoye ohun ini ti 
iṣe ti Dafidi ọba. 

32 Jonatani ẹgbọn Dafidi pẹlu ni ìgbimọ 
ọlọgbọn enia ati akọwe: ati Jehueli ọmọ Hak— 
moni wà pẹlu awọn ọmọ ọba. 

33 Ahitofeli si jẹ ìgbimọ ọba: ati Huṣai ara 
Arki ni ọrẹ ọba. 

34 Ati lẹhin Ahitofeli ni Jehoiada ọmọ Be— 
naiah, ati Abiatari: Joabu si ni arẹ—balogun 


ogun ọba. 
2 8 1DAFIDI si kú gbogbo ijoye Israeli jọ, 
awọn ijoye ẹ̀ya, ati awọn ijoye awọn 
ẹgbẹ ti nṣe iranṣẹ fun ọba, ati awọn ijoye lori 
ẹgbẹgbẹrun, ati awọn ijoye lori ọrọrun, ati 
awọn ijoye lori gbogbo ọrò ati ini ọba, ati ti 
awọn ọmọ rẹ̀ pẹlu awọn balogun, ati pẹlu 
awọn alagbara enia, ati gbogbo akọni enia si 
Jerusalemu. 

2 Nigbana ni Dafidi ọba dide duro li ẹsẹ rẹ̀, 
o si wipe, Ẹ gbẹ ti emi, ẹnyin arakunrin mi ati 
enia mi: emi fẹ li ọkàn mi lati kẹ ile isimi kan 
fun apoti ẹri majẹmu Oluwa, ati fun itisẹ 
Ọlọrun wa, mo si ti mura tan fun kikQle na: 

3Ṣugbọn Ọlọrun sọ fun mi pe, Iwọ kò 
gbọdọ kẹ ile fun orukọ mi, nitori ologun ni 
iwọ, o si ti ta ẹ̀jẹ silẹ. 

4 Oluwa Ọlọrun Israeli si yàn mi lati inu 
gbogbo ile baba mi lati jẹ ọba lori Israeli lailai: 
nitori ti o ti yàn Juda li olori; ati ninu ile Juda, 
ile baba mi: ati larin awọn ọmọ baba mi o fẹ 
mi lati jẹ ọba gbogbo Israeli. 

5 Ati ninu gbogbo ọmọ mi ọkunrin (nitori ti 
Oluwa ti fun mi li ọmọkunrin pupọ), o ti yàn 
Solomoni ọmọ mi lati joko lori itẹ ijọba Oluwa 
lori Israeli. 

6On si wi fun mi pe, Solomoni ọmọ rẹ, on 
yio kẹ ile mi ati agbala mi: nitori emi ti yàn a li 
ọmọ mi, emi o si jẹ baba fun u. 

7 Pẹlupẹlu emi o fi idi ijọba rẹ̀ mulẹ lailai, bi o 
ba murale lati ṣe ofin mi ati idajọ mi bi li oni yi. 

8 Njẹ nisisiyi li oju gbogbo Israeli ijọ enia 
Oluwa, ati li eti Ọlọrun wa, ẹ ma pamQ ki ẹ si 
ma ṣafẹri gbogbo ofin Oluwa Ọlọrun nyin: ki ẹ 
le ni ilẹ rere yi, ki ẹ si le fi i silẹ li ogún fun 
awọn ọmọ nyin lẹhin nyin lailai. 


Ii. KRONIKA. 28, 29 

9 Ati iwọ, Solomoni ọmọ mi, mò Ọlọrun 
baba rẹ, ki o si fi aiya pipé ati fifẹ ọkàn sìn i: 
nitori Oluwa a ma wá gbogbo aiya, o si mò 
gbogbo ete ironu: bi iwọ ba ṣafẹri rẹ̀, iwọ o ri 
i; ṣugbọn bi iwọ ba kò ọ silẹ on o ta ọ nù titi 
lai. 

10 Wò o nisisiyi: nitori Oluwa ti yàn ọ lati kẹ 
ile kan fun ibi mim, mura le, ki iwọ si ṣe e. 

tI Nigbana ni Dafidi fi apẹrẹ fun Solomoni 
ọmọ rẹ̀ ti iloro, ati ti ile rẹ̀, ati ti ibi iṣura rẹ̀, 
ati ti iyara—òke rẹ̀, ati ti gbangan inu rẹ̀ ati ti 
ibi ibujoko anu, 

12 Ati apẹrẹ gbogbo eyi ti o ni ni inu rẹ̀ pẹlu 
rẹ̀ niti agbala ile Oluwa, ati ti gbogbo iyara yi— 
kakiri, niti ibi iṣura ile Ọlọrun, ati niti ibi 
iṣura ohun ti a yà—si—mimé: 

13 Niti ipin awọn alufa pẹlu ati ti awọn ọmọ 
Lefi, ati niti gbogbo iṣẹ ìsin ile Oluwa, ati niti 
gbogbo ohun ẹ̀lo ìsin ni ile Oluwa. 

14 Niti wura nipa ìwọn ti wura, niti gbogbo 
ohun ẹ̀lo oniruru ìsin; niti gbogbo ohun ẹ̀lo 
fadakà nipa ìwọn, niti gbogbo ohun ẹ̀lo fun 
oniruru ìsin: 

15 Ati ìwọn ọpa fitila wura, ati fitila wura 
wọn, nipa ìwọn fun olukuluku ọpa fitila ati ti 
fitila rẹ̀: ati niti ọpa fitila fadakà nipa ìwọn, ti 
olukuluku ọpa fitila ati ti fitila rẹ̀, gẹgẹ bi ìlo 
olukuluku ọpa fitila. 

16 Ati wura nipa ìwọn fun tabili àkara ifi— 
han, fun olukuluku tabili; ati fadakà fun tabili 
fadakà: 

17 Ati wura didara fun pàlaka mimu ẹran, 
ati ọpọn, ati ago: ati fun awo—koto wura nipa 
ìwọn fun olukuluku awo—koto; ati nipa ìwọn 
fun olukuluku awo—koto fadakà: 

18 Ati fun pẹpẹ turari, wura daradara nipa 
ìwọn; ati apẹrẹ iduro awọn kerubu ti wura, ti 
nwọn nà iyẹ wọn, ti nwọn si bo apoti ẹri 
majẹmu Oluwa mọlẹ 

193 Gbogbo eyi wà ninu iwe lati ọwọ Oluwa 
ẹniti o kẹ mi niti gbogbo iṣẹ apẹrẹ wọnyi. 

20 Dafidi si sọ fun Solomoni ọmọ rẹ̀ pe, 
murale ki o si gboyà, ki o si ṣiṣẹ: má bẹ̀ru, 
bẹ̀ni ki o máṣe damu: nitori Oluwa Ọlọrun, 
ani Ọlọrun mi wà pẹlu rẹ; on kì yio yẹ̀ ọ, bẹni 
kì yio kọ ọ silẹ titi iwọ o fi pari gbogbo iṣẹ fun 
ìsin ile Oluwa. 

21Si kiyesi i, ipin awọn alufa ati awọn ọmọ 
Lefi, wà pẹlu rẹ fun oniruru ìsin ile Ọlọrun: 
iwọ ni pẹlu rẹ oniruru enia, ọlọkàn fifẹ, ẹniti 
o ni oye gbogbo iṣẹ fun oniruru iṣẹ: pẹlupẹlu 
awọn ijoye ati gbogbo awọn enia wà pẹlu rẹ 
fun gbogbo òran rẹ. 


34. 


o 

29 1DAFIDI ọba si wi fun gbogbo ijọ 
enia pe, Solomoni ọmọ mi, on nikan 

ti Ọlọrun ti yàn, jẹ ọmọde o si rẹ, iṣẹ na si 

tobi: nitori ti áfin na kì iṣe fun enia, ṣugbọn 

fun Ọlọrun Oluwa. 

2 Ati pẹlu gbogbo ipa mi ni mo ti fi pẹ̀se silẹ 
fun ile Ọlọrun mi, wura fun ohun ti wura, ati 
fadakà fun ti fadakà, ati idẹ fun ti idẹ, irin fun 
ti irin, ati igi fun ti igi; okuta oniki ti a o tẹ̀ bọ 
okuta lati fi ṣe ọṣọ, ati okuta oniruru àwọ, ati 
oniruru okuta iyebiye, ati okuta marbili li 
ọpọlọpọ. 

3 Pẹlupẹlu, nitori ni didin inu mi si ile Ọlọ— 
run mi, mo fi ohun ini mi, eyinì ni wura ati fa— 
dakà, fun ile Ọlọrun mi, jù gbogbo eyi ti mo ti 
pese silẹ fun ile mimQ na, 

4 Ẹgbẹdogun talenti wura, ti wura Ofiri, ati 
ẹdẹgbarin talenti fadakà didara, lati fi bo ogiri 
ile na: 

5 Wura fun ohun ẹ̀lo wura, ati fadakà fun 
ohun ẹ̀lo fadakà, ati fun oniruru iṣẹ nipa ọwọ 
awọn ọlọnà. Tani si nfẹ loni lati yà ara rẹ̀ si 
mimọ fun Oluwa? 

6 Nigbana ni awọn olori awọn baba ati awọn 
ijoye ẹ̀ya Israeli, ati awọn balogun ẹgbẹgbẹrun 
ati ọrọrun, pẹlu awọn ijoye iṣẹ ọba fi tinutinu 
ṣe iranlọwọ, 

7Nwọn si fi fun iṣẹ ile Ọlọrun, ti wura 
ẹgbẹdọgbòn talenti ati ẹgbárun dramu, ati ti 
fadakà ẹgbárun talenti, ati ti bàba ẹgbásan 
talenti, ati ọkẹ marun talenti irin. 

8 Ati awọn ti a ri okuta iyebiye lọdọ wọn fi i 
sinu iṣura ile Oluwa, nipa ọwọ Jehieli ara 
Gerṣoni. 

85 Awọn enia si yẹ, nitori nwọn fi tinutinu 
ṣe iranlọwọ nitori pẹlu ọkàn pipe ni nwọn fi 
tinutinu ṣe iranlọwọ fun Oluwa: pẹlupẹlu 
Dafidi ọba si yò gidigidi. 

10 Nitorina Dafidi fi iyìn fun Oluwa li oju 
gbogbo ijọ: Dafidi si wipe, Olubukún ni Iwọ 
Oluwa Ọlọrun Israeli baba wa lai ati lailai! 

11 Tirẹ Oluwa ni titobi, ati agbara, ati ogo, 
ati iṣẹgun, ati ọlá—nla: nitori ohun gbogbo li 
ọrun ati li aiye tirẹ ni; ijọba ni tirẹ, Oluwa, a 
si gbé ọ leke li ori fun ohun gbogbo. 

12Ọrò pẹlu ati ọlá ọdọ rẹ ni ti iwá, iwọ si 
jọba lori ohun gbogbo; li ọwọ rẹ ni agbara ati 
ipá wà; ati li ọwọ rẹ ni sisọ ni di nla wà, ati fifi 
agbara fun ohun gbogbo. 

13 Njẹ nisisiyi, Ọlọrun wa, awa dupẹ lọwọ 
rẹ, a si yìn orukọ ogo rẹ. 

14 Ṣugbọn tali emi, ati kili awọn enia mi, ti 
a fi le ṣe iranlọwọ tinutinu bi iru eyi? nitori 


341 


ohun gbogbo ọdọ rẹ ni ti wá, ati ninu ohun 
ọwọ rẹ li awa ti fi fun ọ. 

15 Nitori alejo ni awa niwaju rẹ, ati atipo bi 
gbogbo awọn baba wa: ọjọ wa li aiye dabi oji— 
ji, kò si si ireti. 

16 Oluwa Ọlọrun wa, gbogbo ohun òpọlọpọ 
yi ti awa ti pẹ̀se silẹ lati kọ ile fun ọ fun orukọ rẹ 
mim, lati ọwọ rẹ wá ni, ati gbogbo rẹ̀ jẹ tirẹ. 

17 Emi mò pẹlu, Ọlọrun mi, pe iwọ ndan 
ọkàn wò, iwọ si ni inudidún si ododo. Bi o ṣe 
ti emi, ninu ododo ọkàn mi li emi ti fi tinuti— 
nu ṣe iranlọwọ gbogbo nkan wọnyi; ati nisi— 
siyi pẹlu ayò ni mo ti ri awọn enia rẹ ti o wá 
nihin, lati fi tinutinu ṣe iranlọwọ fun ọ. 

18 Oluwa Ọlọrun Abrahamu, Isaaki ati Isra— 
eli, awọn baba wa, pa eyi mọ lailai sìnu ete 
ironu ọkàn awọn enia rẹ, si fi idi ọkàn wọn 
mulẹ si ọdọ rẹ: 

19 Si fi ọkàn pipe fun Solomoni ọmọ mi lati 
pa ofin rẹ, ẹri rẹ, ati ilana rẹ m€, ati lati ṣe ohun 
gbogbo, ati lati k6 afin, fun eyi ti mo ti pẹ̀se silẹ. 

20 Dafidi si sọ fun gbogbo ijọ enia pe, Nisisiyi 
ẹ fi iyìn fun Oluwa Ọlọrun nyin. Gbogbo enia si 
fi iyìn fun Oluwa Ọlọrun awọn baba wọn, 
nwọn si tẹ ori wọn ba, nwọn wolẹ fun Oluwa 
ati ọba. 

21 Nwọn si ru ẹbọ si Oluwa, nwọn si ru ẹbọ 
sisun si Oluwa, li ọjọ keji lẹhin ọjọ na, ẹgbẹrun 


li. KRONIKA. 1 
akọmalu, ẹgbẹrun àgbo, ẹgbẹrun ọdọ—agutan, 
pẹlu ọrẹ mimu wọn, ati ẹbọ miran li òpọlọpọ 
fun gbogbo Israeli: 

22 Nwọn si jẹ nwọn si mu niwaju Oluwa li 
ọjọ na pẹlu ayò nla. Nwọn si tun fi Solomoni 
ọmọ Dafidi jọba li ẹkeji, a si fi ororo yàn a li 
ọba, ati Sadoku li alufa. 

23 Bẹni Solomoni joko lori itẹ Oluwa bi ọba 
ni ipò Dafidi baba rẹ̀, o si pò si i; gbogbo Israeli 
si gba tirẹ̀ gbé. 

24 Ati gbogbo awọn ijoye, ati awọn alagba— 
Ta, ati pẹlu gbogbo awọn ọmọ Dafidi ọba tẹri 
wọn ba fun Solomoni ọba. 

25 Oluwa si gbé Solomoni ga gidigidi li oju 
gbogbo Israeli, o si fi ọlá nla ọba fun u bi iru 
eyi ti kò wà fun ọba kan ṣaju rẹ̀ lori Israeli. 

26 Dafidi ọmọ Jesse si jọba lori gbogbo Israeli. 

27 Akokò ti o si fi jọba lori Israeli jẹ ogoji 
ọdun; ọdun meje li o jọba ni Hebroni, ati mẹ— 
talelọgbọn li o jọba ni Jerusalemu. 

28 On si darugbô, o kú rere, o kún fun ọjọ, 
ọrò ati ọlá; Solomoni ọmọ rẹ̀ si jọba ni ipò rẹ̀. 

29 Njẹ iṣe Dafidi ọba, ibẹ̀rẹ ati ikẹhin, kiyesi 
i, a kọ ọ sinu iwe Samueli ariran, ati sinu iwe 
itan Natani woli, ati sinu iwe itan Gadi ariran. 

30 Pẹlu gbogbo jijọba ati ipá rẹ̀, ati ìgba ti o 
kọja lori rẹ̀, ati lori Israeli, ati lori gbogbo ijọba 
ilẹ wọnni. 


IWE EKEJI TI 


KRONIKA 


1A si mu Solomoni, ọmọ Dafidi, lagbara 
lori ijọba rẹ̀, Oluwa Ọlọrun rẹ̀ si wà pẹlu 
rẹ̀, o si gbé e ga gidigidi. 

2Solomoni si sọ fun gbogbo Israeli, fun 
awọn balogun ẹgbẹgbẹrun, ati ọrọrun, ati fun 
awọn onidajọ, ati fun gbogbo awọn balẹ ni 
gbogbo Israeli, awọn olori awọn baba. 

3 Solomoni ati gbogbo awọn ijọ enia pẹlu 
rẹ̀, lọ si ibi giga ti o wà ni Gibeoni; nitori nibẹ 
ni agọ ajọ enia Ọlọrun gbe wà, ti Mose, iranṣẹ 
Oluwa ti pa ni aginju. 

4 Apoti—ẹri Ọlọrun ni Dafidi ti gbé lati Kir— 
jat—jearimu wá si ibi ti Dafidi ti pese silẹ fun u, 
nitoriti o ti pa agọ kan silẹ fun u ni Jerusalemu. 

s Ṣugbọn pẹpẹ idẹ ti Besaleeli, ọmọ Uri, 
ọmọ Huri, ti ṣe, wà nibẹ niwaju agọ Oluwa: 
Solomoni ati ijọ enia si wá a ri. 


6 Solomoni si lọ si ibi pẹpẹ idẹ niwaju Olu— 
Wa, ti o ti wà nibi agọ ajọ, o si rú ẹgbẹrun 
ẹbọ—sisun lori rẹ̀. 

7 Li oru na li Oluwa fi ara hàn Solomoni, o 
si wi fun u pe, Bẹ̀re ohun ti emi o fi fun ọ. 

8 Solomoni si wi fun Ọlọrun pe, Iwọ ti fi 
anu nla hàn baba mi, o si ti mu mi jọba ni 
ìpò rẹ̀. 

9 Nisisiyi Oluwa Ọlọrun, jẹ ki a mu ẹ̀rọ rẹ 
fun Dafidi baba mi ṣẹ: nitoriti iwọ ti fi mi jọba 
lori awọn enia ti o pò bi erupẹ ilẹ. 

10 Fun mi li ọgbén ati ìmọ nisisiyi, ki emi le 
ma wọ ile, ki nsi ma jade niwaju enia yi: ni— 
toripe, tani le ṣe idajọ enia rẹ yi ti o pò to yi. 

ti Ọlọrun si wi fun Solomoni pe, Nitoriti 
eyi wà li aiya rẹ, ti iwọ kò si bẹ̀re ọrò, ọlà, tabi 
ọlá, tabi ẹmi awọn ọta rẹ, bẹni o kò tilẹ bẹ̀re 


li. KRONIKA 1—3 
ẹmi gigun, ṣugbọn o bẹ̀re ọgbọn fun ara rẹ, ki 
o le ma ṣe idajọ enia mi, lori ẹniti mo fi ọ jọba: 

12 Nitorina a fi ọgbẹn on ìmọ fun ọ, Emi o si 
fun ọ ni ọrọ, ọlá, tabi ọlà, iru eyiti ọba kan 
ninu awọn ti nwọn Wà ṣaju rẹ kò ni ri, bẹni 
lẹhin rẹ kì yio si ẹniti yio ni iru rẹ̀. 

13 Solomoni si pada lati ibi giga ti o wà ni 
Gibeoni wá si Jerusalemu, lati iwaju agọ ajọ 
awọn enia, o si jọba lori Israeli. 

14 Solomoni ko kẹkẹ̀ ati awọn ẹlẹṣin jọ: o si 
ni ẹgbáje kẹkẹ ati ẹgbáfa ẹlẹṣin, ti o fi sinu ilu 
kẹkẹ̀ ati pẹlu ọba ni Jerusalemu. 

15 Ọba si ṣe ki fadakà ati wura ki o wà ni Je— 
rusalemu bi okuta, ati igi kedari li o ṣe ki o dabi 
igi sikamore ti o wà ni afonifoji fun òpọlọpọ. 

16 A si mu ẹṣin wá fun Solomoni lati Egipti, 
ati okùn—ẹògbọ: awọn oniṣowo ọba ngbà okùn— 
ẹgbọ na ni iye kan. 

17 Nwọn si gòke, nwọn si mu kẹkẹ kan lati 
Egipti wá fun ẹgbẹta ṣekeli fadakà, ati ẹṣin 
kan fun ádọjọ: bẹni nwọn si nmu ẹṣin jade 
fun gbogbo awọn ọba ara Hitti, ati fun awọn 
ọba Siria nipa wọn. 


1SOLOMONI si pinnu rẹ̀ lati kẹ ile kan 
fun orukọ Oluwa, ati ile kan fun ijọba rẹ̀. 
2Solomoni si yàn ẹgbá marundilogoji 
ọkunrin lati ru ẹrù, ati ọkẹ mẹrin lati ké igi li 
ori òke, ati egbejidilogun lati bojuto wọn. 
3Solomoni si ranṣẹ si Huramu, ọba Tire, 
wipe, Gẹgẹ bi iwọ ti ba Dafidi, baba mi lò, ti 
iwọ fi igi kedari ṣọwọ si i lati kẹ ile kan fun u 
lati ma gbe inu rẹ̀, bẹni ki o ba mi lò. 

4 Kiyesi i, emi nkQ ile kan fun orukọ Olu— 
Wa, Ọlọrun mi, lati yà a si mim€ fun u, ati lati 
sun turari niwaju rẹ̀, ati fun àkara—ifihan igba— 
kugba, ati fun ẹbọsisun li ọwurọ ati li alẹ, li 
ọjọjọ isimi ati li oṣoṣù titun, ati li apejọ Oluwa 
Ọlọrun wa; eyi ni aṣẹ fun Israeli titi lai. 

5 Ile ti emi nkọ yio si tobi; nitori titobi ni 
Ọlọrun wa jù gbogbo awọn ọlọrun lọ. 

6 Ṣugbọn tani to lati kọ ile fun u, nitori 
ọrun ati ọrun awọn ọrun kò le gbà a? tali emi 
ti emi iba kẹle fun u, bikòṣe kiki ati sun ẹbọ 
niwaju rẹ̀? 

7 Njẹ nisisiyi rán ọkunrin kan si mi ti o 
gbọn lati ṣiṣẹ ni wura, fadakà, ati ni idẹ, ati ni 
irin, ati ni ése aluko, ati òdodéô ati alaré, ti o si 
le gbẹngbọn ati gbẹgi pẹlu awọn ọkunrin 
ọlọgbọn ti o wà lọdọ mi ni Juda ati Jerusale— 
mu, awọn ẹniti Dafidi baba mi ti pese silẹ. 

8 Fi ìti—igi kedari, ati firi, ati aigumu ranṣẹ 
si mi pẹlu, lati Lebanoni wá: emi sa mò pe 


342 


awọn iranṣẹ rẹ le gbẹngbọn ati ké igi ni Le— 
banoni; si kiyesi i, awọn ọmọ—ọdọ mi yio wà 
pẹlu awọn ọmọ—ọdọ rẹ: 

9 Ani lati pẹ̀se ìti—igi lọpọlọpọ silẹ fun mi: 
nitori ile na ti emi mura lati k6 tobi, o si ya ni 
lẹnu. 

10 Si wò o, emi o fi fun ilo awọn akégi, ti 
nké ìti—igi, lọwọ awọn ọmọ—ọdọ rẹ, ẹgbawa 
òṣuwọn alikama fun onjẹ, ati ẹgbáwa òṣuwọn 
barli ati ẹgbáwa bati ọti—waini, ati ẹgbáwa 
bati ororo. 

ti Nigbana ni Huramu, ọba Tire, kọwe 
dahùn o si ranṣẹ si Solomoni pe, Nitori ti 
Oluwa fẹran awọn enia rẹ̀ li o ṣe fi ọ jọba lori 
wọn. 

12Huramu si wipe, Alabukún fun li Oluwa 
Ọlọrun Israeli, ti o da ọrun on aiye, ẹniti o fun 
Dafidi ọba ni ọlọgbọn ọmọ, ti o mò ọgbọn ati 
oye, ti o le kẹ ile fun Oluwa, ati ile fun ijọba rẹ̀. 

13 Njẹ nisisiyi emi rán ọkunrin ọlọgbọn 
kan, ti o mọ oye, ani Huramu—Abi, 

14 Ọmọ obinrin kan ninu awọn ọmọbinrin 
Dani: baba rẹ̀ si ṣe ọkunrin ara Tire ti o 
gbéngbọn ati ṣiṣẹ ni Wura, ati ni fadakà, ni 
idẹ, ni irin, ni okuta, ati ni ìti—igi, ni 
ẹ̀se—aluko, ni alaré, ati ni ọgbọ daradara, ati 
òdodô, lati gbẹ oniruru ohun gbigbẹ pẹlu, ati 
lati ṣe awari ìmọ ẹrọ gbogbo ti a o fi fun u ṣe, 
pẹlu awọn ọlọgbọn rẹ, ati pẹlu awọn ọlọgbọn 
oluwa mi Dafidi, baba rẹ. 

15 Njẹ nitorina alikama ati ọkà barli, ororo, 
ati ọti—waini na ti oluwa mi ti sọ, jẹ ki o fi 
ranṣẹ si awọn ọmọ—ọdọ rẹ̀. 

16 Awa o si ké igi lati Lebanoni wá, iyekiye 
ti iwọ o fẹ; awa o si mu wọn fun ọ wá ni fif6 li 
okun si Joppa; iwọ o si rù wọn gòke lọ si Je— 
rusalemu. 

17 Solomoni si kaye gbogbo awọn. ajeji 
ọkunrin ti o wà ni ilẹ Israeli, gẹgẹ bi kikà ti 
Dafidi, baba rẹ̀ ti kà wọn; a si ri pe, nwọn jẹ 
ọkẹ—mẹjọ o di—egbejilelọgbòn. 

180 si yàn ẹgbá marundilogoji ninu wọn 
lati ru ẹrù, ati ọkẹ mẹrin lati ṣe aké—okuta li 
ori òke, ati egbejidilogun alabojuto lati kô 
awọn enia ṣiṣẹ. 


1SOLOMONI si bẹ̀rẹ si ikẹ ile Oluwa ni 
Jerusalemu li òke Moriah nibiti Ọlọrun 
farahàn Dafidi baba rẹ̀, ti Dafidi ti pẹ̀se, nibi 
ilẹ—ipaka Ornani, ara Jebusi. 
2 On si bẹ̀rẹ si ikẹ ile ni ọjọ keji oṣù keji, li 
ọdun kẹrin ijọba rẹ̀. 
3 Eyi si ni ìwọn ti Solomoni fi lelẹ fun kikẹ ile 


343 


Ọlọrun. Gigún rẹ̀ ni igbọnwọ gẹgẹ bi ìwọn 
igbáni li ọgọta igbọnwọ, ati ibu rẹ̀, ogún 
igbọnwọ. 

4 Ati iloro ti mbẹ niwaju ile na, gigùn rẹ̀ ri 
gẹgẹ bi ibu ile na, ogún igbọnwọ, ati giga rẹ̀ 
ọgọfa; o si fi kiki wura bò o ninu. 

5 O si fi igi—firi bò ile ti o tobi, o si fi wura 
daradara bò o, o si gbẹ àworan igi—ọpẹ ati 
ẹ̀wọn si i. 

80 si fi okuta iyebiye ṣe ile na li ọṣẹ fun 
ẹwà: wura na si jasi wura Parfaimu. 

7O si fi wura bò ile na pẹlu, ati ìti, opô, ati 
ogiri rẹ̀ wọnni, ati ilẹkun rẹ̀ mejeji; o si gbẹ 
àworan awọn kerubu si ara ogiri na. 

8 si ṣe ile mimô—júlọ na, gigùn eyiti o wà 
gẹgẹ bi ibu ile na, ogún igbọnwọ: ati ibu rẹ̀, 
ogún igbọnwọ: o si fi wura daradara bò o, ti o 
to ẹgbẹta talenti. 

98 Oṣuwọn iṣô si jasi adọta ṣekeli wura. On 
si fi wura bò iyara òke wọnni. 

10 Ati ninu ile mimô—jùidlọ na, o ṣe kerubu 
meji ti iṣẹ ọnà finfin, o si fi Wura bò wọn. 

ti Iyẹ awọn kerubu na si jẹ ogún igbọnwọ 
ni gigùn: iyẹ kan jẹ igbọnwọ marun, ti o kan 
ogiri ile na, iyẹ keji si jẹ igbọnwọ marun, ti o 
kan iyẹ kerubu keji. 

12 Ati iyẹ kerubu keji jẹ igbọnwọ marun ti o 
kan ogiri ile na: ati iyẹ keji jẹ igbọnwọ marun 
ti o kan iyẹ kerubu keji. 

13 Iyẹ kerubu wọnyi nà jade ni ogún igbọn— 
wọ: nwọn si duro li ẹsẹ wọn, oju wọn si wà 
kọju si ile. 

140 si ṣe iboju alaro, ati elése aluko ati 
òdodô, ati ògbọ daradara, o si ṣiṣẹ awọn ke— 
rubu lara wọn. 

15 O si ṣe ọwòn meji igbọnwọ marundilo— 
goji ni giga niwaju ile na, ati ipari ti mbẹ lori 
ọkọkan wọn si jẹ igbọnwọ marun. 

16 O si ṣe ẹ̀wọn ninu ibi—idahún na, o si fi 
wọn si ori awọn ọwòn na: o si Ṣe awọn po— 
megranate ọgọrun, o si fi wọn si ara ẹ̀wọn na. 

17O si gbé awọn ọwòn na ro niwaju ile 
Ọlọrun, ọkan li apa ọtún, ati ekeji li apa òsi, o 
si pe orukọ eyi ti mbẹ li apa ọtún ni Jakini, ati 


orukọ eyi ti mbẹ li apa òsi ni Boasi. 

4 tO si ṣe pẹpẹ idẹ kan, ogún igbọnwọ ni 
gigùn rẹ̀, ogún igbọnwọ si ni ibu rẹ̀, ati 

igbọnwọ mẹwa ni giga rẹ̀. 

20 si ṣe agbada didà nla, igbọnwọ mẹwa 
lati eti kan de eti ekeji, o ṣe birikiti, igbọnwọ 
marun si ni giga rẹ̀; okùn ọgbòn igbònwọ li o 
si yi i kakiri: 


li. KRONIKA 3, 4 


3 Aworan malu si wà labẹ rẹ̀ yi i kakiri, 
nwọn si lọ yi agbada nla na kakiri: igbọnwọ 
mẹwa yi i ka, ọwọ meji malu li a dà ni didà 
wọn kan. 

40 duro lori malu mejila wọnni, mẹta nWÒ 
iha ariwa, ati mẹta nwò iwọ—Orun, ati mẹta 
nwò gusu ati mẹta nwò iha ilà—orun: a si gbé 
agbada na ka ori wọn, gbogbo iha ẹhin wọn si 
Wà ninu. 

50 si nipọn to ibu atẹlẹwọ, a si fi itanna lili 
ṣiṣẹ eti rẹ̀ gẹgẹ bi eti ago, o si gbà, o si da 
ẹgbẹdogun ìwọn bati duro. 

60 ṣe agbada mẹwa pẹlu, o si fi marun si 
apa ọtún, ati marun si apa òsi, lati wẹ̀ ninu 
Wọn: iru nkan ti nwọn fi nrubọ sisun ni nwọn 
nWẹ̀ ninu Wọn; ṣugbọn agbada na ni fun 
awọn alufa lati ma wẹ̀. 

TO si ṣe ọpa-fitila wura mẹwa gẹgẹ bi 
apẹrẹ wọn, o si fi wọn sinu tempili, marun li 
apa ọtún, ati marun li apa òsi. 

80 si ṣe tabili mẹwa, o si fi sinu tempili, 
marun li apa ọtún, ati marun li apa òsi. O si ṣe 
ọgọrun ọpọn wura. 

SO ṣe agbala awọn alufa pẹlu, ati agbala 
nla, ati ilẹkun fun agbala nla na, o si fi idẹ bo 
awẹ meji ilẹkun wọn. 

10O si fi agbada na si apa ọtún igun ile 
ila—ôrun, si idojukọ gusu. 

11 Huramu si ṣe ikoko, ati ọkẹ ati ọpọn. 
Huramu si pari iṣẹ na ti o ni iṣe fun Solomoni 
ọba ni ile Ọlọrun; 

12Ọwòn meji ati ọta, ati ọpọn ti o wà li 
ori ọwòn mejeji na, ati iṣẹ ẹ̀wọn meji lati 
bo ọta meji ti ọpẹn na, ti o wà li ori awọn 
ọwòn na; 

13 Ati irinwo pomegranate li ara iṣẹ ẹ̀wọn 
meji na, ẹsẹ meji pomegranate li ara iṣẹ 
ẹ̀wọn kan, lati bo ọta meji na ti ọpọn ti o wà 
lori awọn ọwọn na. 

140 si ṣe ijoko, o si ṣe agbada li ori awọn 
ijoko na. 

15 Agbada nla kan, ati malu mejila labẹ rẹ̀. 

16 Ati ikoko ati ọkẹ, ati kọkọrọ—ẹran, ati 
gbogbo ohun—elo ni Huramu—Abi fi idẹ didan 
ṣe fun Solomoni ọba, fun ile Oluwa. 

17 Ni pẹtẹlẹ Jordani ni ọba dà wọn, ni ilẹ 
amẹò li agbedemeji Sukkoti ati Seredata. 

18 Bayi ni Solomoni ṣe gbogbo ohun—elo 
wọnyi li òpọlọpọ: nitori ti a kò le mọ ìwọn 
idẹ na. 

19 Solomoni si ṣe gbogbo ohun—elo ti iṣe ti 
ile Ọlọrun, pẹpẹ wura pẹlu, ati awọn tabili 
lori eyi ti akara ifihan wà; 


li. KRONIKA 4—6 

20 Ọpa-fitila pẹlu ati fitila wọn, ki nwọn ki 
o ma jo gẹgẹ bi aṣẹ niwaju ibi—mimQ-—júilọ, jẹ 
wura daradara. 

21 Ati itanna, ati fitila ati ẹ̀mu li o fi Wura ṣe; 
gbogbo eyi ni wura daradara; 

22 Ati almagaji fitila, ati awo—koto, ati ṣibi 
ati awo—koto turari, wura daradara ni: ati òna 
iwọle, awẹ ilẹkun rẹ̀ ti inu lọhun fun ibi— 
mimQ-jùlọ, ati awọn ilẹkun fun ile na, ani 


tempili, wura ni. 

5 1BAYI ni gbogbo iṣẹ ti Solomoni ṣe fun 
ile Oluwa pari: Solomoni si mu gbogbo 

nkan ti Dafidi baba rẹ̀ ti yà si mim6 wá sinu 

Tẹ̀; ati fadakà, ati wura, ati gbogbo ohun—elo, 

li o fi sinu iṣura ile Ọlọrun. 

2 Nigbana ni Solomoni pe awọn àgbagba 
Israeli jọ, ati gbogbo olori awọn baba awọn 
ọmọ Israeli si Jerusalemu, lati mu apoti—ẹri 
majẹmu Oluwa gòke lati ilu Dafidi wá, ti iṣe 
Sioni. 

3Gbogbo awọn ọkunrin Israeli si pejọ sọdọ 
ọba li ajọ, eyi ni oṣù keji. 

4 Gbogbo awọn àgbagba Israeli si wá; awọn 
ọmọ Lefi si gbé apoti—ẹri na. 

5Nwọn si gbé apoti—ẹri na gòke, ati agọ 
ajọ, ati gbogbo ohun—elo mim ti o wà ninu 
agọ, wọnyi ni awọn alufa ati awọn ọmọ Lefi 
mu gòke wá. 

6 Solomoni ọba, ati gbogbo ijọ enia Israeli ti 
o pejọ si ọdọ rẹ̀, wà niwaju apoti—ẹri na, 
nwọn si fi agutan ati malu rubọ, ti a kò le kà, 
bẹni a kò le mò iye wọn fun Ọpọlọpọ. 

7 Awọn alufa si gbé apoti—ẹri ti majẹmu 
Oluwa wá si ipò rẹ̀, si ibi—idahiin ile na, sinu 
ibi—mimQ-jtilọ, labẹ iyẹ awọn kerubu: 

8 Bẹni awọn kerubu nà iyẹ wọn bò ibi apo— 
ti—ẹri na, awọn kerubu si bò apoti—ẹri na, ati 
awon ọpa rẹ̀ lati òke wá. 

9 Ọpa rẹ̀ wọnni si gùn tobẹ, ti a fi ri ori 
awọn ọpa na lati ibi apoti—ẹri na niwaju ibi 
mimQọ-jùlọ na, ṣugbọn a kò ri wọn li ode. 
Nibẹ li o si wà titi di oni yi. 

10 Kò si ohun kan ninu apoti—ẹri na bikòṣe 
Wala meji ti Mose fi sinu rẹ̀ ni Horebu, nigbati 
Oluwa fi ba awọn ọmọ Israeli dá majẹmu, 
nigbati nwọn ti Egipti jade wá. 

11 O si ṣe, nigbati awọn alufa ti ibi mim6 jade 
wá; (nitori gbogbo awọn alufa ti a ri li a yà si 
miméẹ̀, nwọn kò si kiyesi ipa wọn nigbana: 

12 Awon ọmọ Lefi pẹlu ti iṣe akọrin, gbogbo 
wọn ti Asafu, ti Hemani, ti Jedutuni, pẹlu 
awọn ọmọ wọn ati awọn arakunrin. wọn, 


344 


nwọn wọ ẹògbọ funfun, nwọn ni kimbali, ati 
ohun-elo orin, ati duru, nwọn si duro ni igun 
ila—ôrun pẹpẹ na, ati pẹlu wọn, ìwọn ọgọfa 
alufa ti nwọn nfún ipẹ̀:) 

1340 si ṣe bi ẹnipe ẹnikan, nigbati a gbo 
ohùn awọn afunpẹ̀ ati awọn akọrin, bi ohùn 
kan lati ma yìn, ati lati ma dupẹ fun Oluwa; 
nigbati nwọn si gbé ohùn wọn soke pẹlu ipẹ̀ 
ati kimbali, ati ohun—elo orin, lati ma yìn 
Oluwa pe, O ṣeun; anu rẹ̀ si duro lailai: nigba— 
na ni ile na kún fun awọsanmọ, ani ile Oluwa; 

14 Tobẹ ti awọn alufa kò le duro lati ṣiṣẹ ìsin 
nitori awọsanmọ na: nitori ogo Oluwa kún ile 
Ọlọrun. 


1NIGBANA ni Solomoni wipe, Oluwa 
ti wipe, on o ma gbe inu òkunkun biri— 
biri. 

2 Ṣugbọn emi ti kẹ ile ibugbe kan fun ọ, ati 
ibi kan fun ọ lati ma gbe titi lai. 

3 Ọba si yi oju Rẹ̀, o si fi ibukún fun gbogbo 
ijọ awọn enia Israeli; gbogbo ijọ awọn enia 
Israeli si dide duro. 

40 si wipe, Olubukùn li Oluwa Ọlọrun 
Israeli, ti o ti fi ọwọ rẹ̀ mu eyi ti o ti fi ẹnu rẹ̀ 
sọ fun Dafidi baba mi ṣẹ, wipe, 

5 Lati ọjọ ti emi ti mu awọn enia mi jade 
kuro ni ilẹ Egipti, emi kò yàn ilu kan ninu 
gbogbo ẹ̀ya Israeli lati kẹ ile, ki orukọ mi ki o 
Wà nibẹ; bẹni emi kò yàn ọkunrin kan lati ṣe 
olori Israeli awọn enia mi: 

6 Ṣugbọn emi ti yàn Jerusalemu, ki orukọ 
mi ki o le wà nibẹ; mo si ti yàn Dafidi lati wà 
lori Israeli, enia mi. 

70 si ti wà li ọkàn Dafidi, baba mi, lati ké 
ile fun orukọ Oluwa Ọlọrun Israeli: 

8 Oluwa si sọ fun Dafidi baba mi pe, nitoriti 
o wà li ọkan rẹ lati kô ile fun orukọ mi, iwọ 
ṣeun li eyiti o wà li ọkàn rẹ. 

9 Sibẹ iwọ kò gbọdọ ké ile na; ṣugbọn ọmọ 
rẹ ti yio jade ti inu rẹ Wá ni yio kẹ ile na fun 
orukọ mi. 

10 Oluwa si ti mu òrọ rẹ̀ ṣẹ ti o ti sọ; emi si 
dide ni ipò Dafidi baba mi, a si gbé mi ka itẹ 
Israeli bi Oluwa ti ṣe ileri, emi si ti k$ ile na 
fun orukọ Oluwa Ọlọrun Israeli. 

11 Ati ninu rẹ̀ ni mo fi apoti—ẹri na si, ninu 
eyiti majẹmu Oluwa wà, ti o ba awọn ọmọ 
Israeli dá. 

12On si duro niwaju pẹpẹ Oluwa, niwaju 
gbogbo ijọ enia Israeli, o si tẹ ọwọ rẹ̀ mejeji. 

14Nitori Solomoni ṣe aga idẹ kan, igbọnwọ 
marun ni gigùn, ati igbọnwọ marun ni gbigbo— 


345 


TO, ati igbọnwọ mẹta ni giga, o si gbé e si árin 
agbala na; lori rẹ̀ li o duro, o sì kunlẹ lori ekun 
rẹ̀ niwaju gbogbo ijọ enia Israeli, o si t€ ọwọ rẹ̀ 
mejeji soke ọrun, 

14O si wipe, Oluwa Ọlọrun Israeli, kò si 
Ọlọrun ti o dabi rẹ li ọrun tabi li aiye: ti npa 
majẹmu mẹ, ati anu fun awọn iranṣẹ rẹ, ti nfi 
tọkàntọkan wọn rìn niwaju rẹ. 

15 Iwọ ti o ti ba iranṣẹ rẹ Dafidi baba mi, pa 
eyi ti iwọ ti ṣe ileri fun u m€; ti iwọ si ti fi ẹnu rẹ 
sọ, ti iwọ si ti fi ọwọ rẹ mu u ṣẹ, bi o ti ri loni yi. 

16 Njẹ nisisiyi, Oluwa, Ọlọrun Israeli, ba 
iranṣẹ rẹ Dafidi, baba mi pa eyi ti iwọ ti ṣe 
ileri fun u mẹ, wipe, A kì yio fẹ ọkunrin kan 
kù li oju mi lati joko lori itẹ Israeli: kiki bi 
awọn ọmọ rẹ ba kiyesi ọna wọn, lati ma rìn 
ninu ofin mi, bi iwọ ti rìn niwaju mi. 

17 Njẹ nisisiyi, Oluwa Ọlọrun Israeli, jẹ ki 
òrọ rẹ ki o ṣẹ, ti iwọ ti sọ fun Dafidi, iranṣẹ rẹ, 

18 Ni otitọ ni Ọlọrun yio ha ma ba enia gbe 
li aiye? Kiyesi i, ọrun ati ọrun awọn ọrun kò le 
gbà ọ; ambọsi ile yi ti emi kẹ! 

19 Sibẹ, iwọ ṣe afiyesi adura iranṣẹ rẹ, ati 
ẹ̀bẹ rẹ̀, Oluwa Ọlọrun mi, lati tẹtisilẹ si ẹkun 
ati adura ti iranṣẹ rẹ ngbà niwaju rẹ: 

20 Ki oju rẹ ki o le ṣí si ile yi lọsan ati loru, 
ani si ibi ti iwọ ti wipe, iwọ o fi orukọ rẹ sibẹ; 
lati tẹtisilẹ si adura ti iranṣẹ rẹ ngbà si ibi yi. 

21 Nitorina gbẹ ẹ̀bẹ iranṣẹ rẹ, ati ti Israeli 
enia rẹ ti nwọn o ma gbà si ibi yi: iwọ gbọ lati 
ibugbe rẹ wá, ani lati ọrun wá, nigbati iwọ ba 
gbẹ, ki o si dariji. 

22 Bi ọkunrin kan ba ṣẹ̀ si ẹnikeji rẹ̀, ti a si fi 
ibura le e lati mu u bura, ti ibura na ba si de 
iwaju pẹpẹ rẹ ni ile yi; 

23 Nigbana ni ki o gbQ lati ọrun wá, ki o si 
ṣe, ki o si dajọ awọn iranṣẹ rẹ, ni sisan a fun 
enia buburu, lati mu ọna rẹ̀ pada sori on tika— 
Tarẹ̀; ati ni didare fun olododo, lati fifun u 
gẹgẹ bi ododo rẹ̀. 

24 Bi a ba si fẹ awọn enia rẹ Israeli bajẹ ni— 
Waju ọta, nitori ti nwọn ti dẹṣẹ si ọ; ti nwọn 
ba si pada ti nwọn si jẹwọ orukọ rẹ, ti nwọn si 
gbadura, ti nwọn si bẹ̀bẹ niwaju rẹ ni ile yi; 

25 Nigbana ni ki o gbQ lati ọrun wá, ki o si 
dari ẹ̀ṣẹ Israeli enia rẹ jì, ki o si mu wọn pada 
Wá si ilẹ ti iwọ ti fi fun wọn ati fun awọn baba 
wọn. 

26 Nigbati a ba se ọrun mẹ ti kò si si òjo, 
nitoriti nwọn ti dẹṣẹ si ọ; ṣugbọn bi nwọn ba 
gbadura si ibi yi, ti nwọn ba jẹwọ orukọ rẹ, ti 
nwọn ba yipada kuro ninu ẹ̀ṣẹ wọn, nitoriti 
iwọ pọn wọn loju. 


li. KRONIKA. 6 
27 Nigbana ni ki o gbẹ li ọrun, ki o si dari 
ẹ̀ṣẹ awọn iranṣẹ rẹ ji, ati ti Israeli enia rẹ, 
nigbati iwọ ba ti kẹ wọn li òna rere na, ninu 
eyiti nwọn o ma rìn: ki o si rọ òjo si ilẹ rẹ, ti 
iwọ ti fi fun awọn enia rẹ ni ini. 

28 Bi ìyan ba mu ni ilẹ, bi àjakalẹ—arun ba 
Wà, bi irẹ̀danu ba wà, tabi eṣú ti njẹrun, bi 
awọn ọta wọn ba yọ wọn li ẹnu ni ilẹ ilu wọn; 
oniruru ipọnju tabi oniruru àrun. 

28 Adura ki adura, tabi ẹ̀bẹ ki ẹ̀bẹ ti a ba ti 
ọdọ ẹnikẹni gbà, tabi ọdọ gbogbo Israeli enia 
rẹ, nigbati olukuluku ba mò ipọnju rẹ̀, ati iba— 
nujẹ rẹ̀, ti o ba si t€ ọwọ rẹ̀ mejeji siha ile yi: 

30 Ki iwọ ki o gbQ lati ọrun, ibugbe rẹ wá, ki 
o si dariji, ki o si san a fun olukuluku gẹgẹ bi 
gbogbo òna rẹ̀, bi iwọ ti mọ ọkàn rẹ̀; (nitori 
iwọ nikanṣoṣo li o mò ọkàn awọn ọmọ enia:) 

31 Ki nwọn ki o le bẹ̀ru rẹ, lati ma rìn li ẹna 
rẹ, li ọjọ gbogbo ti nwọn o wà ni ilẹ ti iwọ fi 
fun awọn baba wa. 

32 Pẹlupẹlu niti alejo, ti kì iṣe inu Israeli, enia 
rẹ, ṣugbọn ti o ti ilẹ òkere jade wá nitori orukọ 
nla rẹ, ati ọwọ agbara rẹ ati ninà apa rẹ; bi 
nwọn ba wá ti nwọn ba si gbadura siha ile yi: 

33 Ki iwọ ki o gbé lati ọrun, ani lati ibugbe 
rẹ wá, ki o si ṣe gẹgẹ bi gbogbo eyiti alejo na 
kepe ọ si; ki gbogbo enia aiye ki o le mò orukọ 
rẹ, ki nwọn ki o si le ma bẹ̀ru rẹ̀, bi Israeli 
enia rẹ, ki nwọn ki o le mò pe orukọ rẹ li a 
npe mọ ile yi ti emi kẹ. 

34 Bi awọn enia rẹ ba jade lọ si ogun si ọta 
wọn li ẹ̀na ti iwọ o rán wọn, ti nwọn ba si 
gbadura si ọ, siha ilu yi, ti iwọ ti yàn, ati ile ti 
emi ti kẹ fun orukọ rẹ: 

35 Ki iwọ ki o gbọ adura wọn ati ẹ̀bẹ wọn 
lati ọrun wa, kì o si mu òran wọn duro. 

36 Bi nwọn ba ṣẹ̀ si ọ (nitoriti kò si enia kan ti 
kì iṣẹ̀,) bi iwọ ba si binu si wọn, ti o si fi wọn le 
awọn ọta lọwọ, ti nwọn ba si kò wọn ni igbe— 
kun lọ si ilẹ ti o jina rére, tabi ti o wà nitosi. 

37 Ṣugbọn, bi nwọn ba rò inu ara wọn wò, 
ni ilẹ nibiti a gbe kú wọn ni igbekun lọ, ti 
nwọn ba si yipada, ti nwọn ba si gbadura si ọ 
li oko ẹrú wọn, wipe, Awa ti dẹṣẹ, awa ti ṣìṣe, 
awa si ti ṣe buburu; 

38 Bi nwọn ba si fi gbogbo aiya ati gbogbo 
ọkàn wọn yipada si ọ li oko ẹrú wọn, si ibi ti a 
gbe kò wọn lọ, ti nwọn ba si gbadura siha ilẹ 
wọn, ti iwọ ti fi fun awọn baba wọn, ati siha 
ilu na ti iwọ ti yàn, ati siha ile na ti emi ti kẹ 
fun orukọ rẹ: 

38 Ki iwọ ki o gbẹ adura wọn ati ẹ̀bẹ wọn 
lati ọrun wá, ani lati ibugbe rẹ wá, ki o si mu 


li. KRONIKA 6—8 
òran wọn duro, ki o si dari ẹ̀ṣẹ awọn enia rẹ jì 
ti nwọn ti da si ọ. 

40 Nisisiyi Ọlọrun mi, jẹ ki oju rẹ ki o ṣí, ki 
o si tẹtisilẹ si adura si ihinyi. 

41 Njẹ nisisiyi, dide, Oluwa Ọlọrun si ibi isi— 
mi rẹ, iwọ ati apoti agbara rẹ; jẹ ki a fi igbala 
wọ awọn alufa rẹ, Oluwa Ọlọrun, ki o si jẹ ki 
awọn enia ayanfẹ rẹ ki o ma yò ninu ire. 

42 Oluwa Ọlọrun, máṣe yi oju ẹni ororo rẹ 
pada: ranti ánu fun Dafidi, iranṣẹ rẹ. 


1BI Solomoni si ti pari adura igbà, iná bọ 
lati ọrun wá, o si jo ọrẹ sisun ati ẹbọ na 
run; ogo Oluwa si kún ile na. 

2 Awọn alufa kò le wò inu ile Oluwa, nitori 
ogo Oluwa kún ile Oluwa. 

3Gbogbo awọn ọmọ Israeli si ri bi iná na ti 
bẹ̀ silẹ, ati ogo Oluwa sori ile na, nwọn doju 
wọn bò ilẹ ti a fi okuta tẹ, nwọn si tẹriba, 
nwọn si yin Oluwa, wipe, Nitoriti o ṣeun; ni— 
toriti ánu rẹ̀ duro lailai. 

4 Ọba ati awọn enia si rubọ niwaju Oluwa. 

5 Solomoni ọba si rubọ ẹgbá—mọkanla malu 
ati ọkẹ mẹfa agutan: bẹni ọba, ati gbogbo 
awọn enia yà ile Ọlọrun na si mimQ. 

6 Awọn alufa duro lẹnu iṣẹ wọn; awọn ọmọ 
Lefi pẹlu ohun—ọnà orin Oluwa, ti Dafidi ọba ti 
ṣe lati yìn Oluwa, nitori ti ánu rẹ̀ duro lailai, 
nigbati Dafidi nkọrin iyìn nipa ọwọ wọn; awọn 
alufa si fún ipé niwaju wọn, gbogbo Israeli si 
dide duro. 

7 Solomoni si yà arin agbala na si mim ti mbẹ 
niwaju ile Oluwa: nitori nibẹ li o ru ẹbọ ọrẹ sì— 
sun, ati ọra ẹbọ alafia, nitori pẹpẹ idẹ ti Solomo— 
ni ti ṣe kò le gbà ọrẹ sisun, ati ọrẹ onjẹ ati òra na. 

8 Li akokò na pẹlu Solomoni se àse na ni ijọ 
meje, ati gbogbo Israeli pẹlu rẹ̀, ijọ enia nlanla, 
lati iwọ Hamati titi de odò Egipti. 

9 Ati li ọjọ kẹjọ nwọn ṣe apejọ mime; nitori 
ti nwọn ṣe ìyasi—mim9 pẹpẹ na li ọjọ meje, ati 
àse na, ọjọ meje. 

10 Ati li ọjọ kẹtalelogun oṣù keje, o rán awọn 
enia pada lọ sinu agọ wọn, pẹlu ayò ati inu— 
didùn nitori ore—ọfẹ ti Oluwa ti fi hàn fun Da— 
fidi, ati fun Solomoni, ati fun Israeli, enia rẹ̀. 

11 Solomoni si pari ile Oluwa, ati ile ọba, ati 
gbogbo ohun ti o wá si ọkàn Solomoni lati ṣe 
ninu ile Oluwa, ati ninu ile on tikararẹ̀, o si ṣe e 
jalẹ. 

12 Oluwa si fi ara hàn Solomoni li oru, o si 
Wi fun u pe, Emi ti gb adura rẹ, emi si ti yàn 
ihinyi fun ara mi, fun ile ẹbọ. 

13 Bi mo ba sé ọrun ti kò ba si òjo, tabi bi 


346 


emi ba paṣẹ fun eṣú lati jẹ ilẹ na run, tabi bi 
mo ba rán àjakalẹ—arun si árin awọn enia mi; 

14 Bi awọn enia mi ti a npẹ orukọ mi m€, ba 
rẹ̀ ara wọn silẹ, ti nwọn ba si gbadura, ti 
nwọn ba si wá oju mi, ti nwọn ba si yipada 
kuro ninu òna buburu Wọn; nigbana ni emi o 
gbé lati ọrun wá, emi o si dari ẹ̀ṣẹ wọn jì, emi 
o si Wò ilẹ wọn sàn. 

15 Nisisiyi oju mi yio ṣí, eti mi yio si tẹ̀ si 
adura ibi yi. 

16 Njẹ nisisiyi emi ti yàn, emi si ti yà ile yi si 
mimẹ, ki orukọ mi ki o le ma wà nibẹ lailai: ati 
oju mi ati ọkàn mi yio ma wà nibẹ nigbagbogbo. 

17 Ati iwọ, bi iwọ o ba rìn niwaju mi bi Da— 
fidi, baba rẹ ti rìn, ki o si Ṣe gẹgẹ bi gbogbo 
eyiti mo ti pa li aṣẹ fun ọ, bi iwọ o ba si ṣe 
akiyesi aṣẹ mi ati idajọ mi; 

18 Nigbana ni emi o fi idi itẹ ijọba rẹ múlẹ̀, 
gẹgẹ bi emi ti ba Dafidi, baba rẹ dá majẹmu, 
Wipe, a kì yio fẹ ẹnikan kù fun ọ ti yio ma ṣe 
akoso ni Israeli. 

19 Ṣugbọn bi ẹnyin ba yipada, ti ẹ ba si kò aṣẹ 
mi ati ofin mi silẹ, ti emi ti gbé kalẹ niwaju 
nyin, ti ẹnyin ba si sin ọlọrun miran, ti ẹ si bọ 
wọn; 

20 Nigbana ni emi o fà wọn tu ti—gbongbo— 
ti—gbongbo kuro ni ilẹ ti emi ti fi fun wọn; ati 
ile yi, ti emi ti yà si mimQ fun orukọ mi, li emi 
o ta nù kuro niwaju mi, emi o si sọ ọ di owe, 
ati òrọ—ẹgan larin gbogbo orilẹ—ẹ̀de. 

21 Ati ile yi, ti o ga, yio di ohun iyanu fun 
gbogbo ẹni ti o gba ibẹ kọja; tobẹ ti yio si wipe, 
eṣe ti Oluwa fi ṣe bayi si ilẹ yi, ati si ile yi? 

22A o si dahùn wipe, Nitori ti nwọn kò 
Oluwa Ọlọrun awọn baba wọn silẹ, Ẹniti o 
mu wọn ti ilẹ Egipti jade wá, ti nwọn si di 
ọlọrun miran mu, ti nwọn si bọ wọn, ti nwọn 
si sìn wọn: nitorina li o ṣe mu gbogbo ibi yi ba 
wọn. 


TO si ṣe lẹhin ogun ọdun ninu eyi ti So— 
lomoni kẹ ile Oluwa, ati ile on tikararẹ̀. 

2 Ni Solomoni kẹ ilu wọnni ti Huramu fi 
fun Solomoni, o si mu ki awọn ọmọ Israeli ki 
o ma gbe ibẹ. 

3Solomoni si lọ si Hamati—Soba, o si bori rẹ̀. 

40 si kẹ Tadmori li aginju, ati gbogbo ilu 
iṣura ti o kẹ ni Hamati. 

5 O kẹ Bet—Horoni ti òke pẹlu, ati Bet-Ho— 
Toni ti isalẹ, ilu odi, pẹlu ogiri, ilẹkun, ati 
ọpa—idabu; 

6 Ati Baalati, ati gbogbo ilu iṣura ti Solomo— 
ni ni, ati gbogbo ilu kẹkẹ̀, ati ilu ẹlẹṣin, ati 


347 


gbogbo eyiti Solomoni fẹ lati kẹ ni Jerusale— 
mu, ati ni Lebanoni ati ni gbogbo ilẹ ijọba rẹ̀. 

7 Gbogbo awọn enia ti o kù ninu awọn ara 
Hitti, ati awọn Amori, ati awọn Peresi, ati 
awọn Hifi ati awọn Jebusi, ti kì iṣe ti inu ọmọ 
Israeli. 

8 Ninu awọn ọmọ wọn, ti a ṣẹkù silẹ lẹhin 
Wọn ni ilẹ na, ti awọn ọmọ Israeli kò run 
kuro, awọn ni Solomoni bu iṣẹ—ìrú fun titi o fi 
di oni yi. 

9Ṣugbọn ninu awọn ọmọ Israeli ni Solo— 
moni kò fi ṣe ọmọ—ọdọ fun iṣẹ rẹ̀; nitori awọn 
li ọga—ogun ati olori awọn onikẹkẹ rẹ̀ ati 
awọn KẸẹkẹ rẹ̀, ati awọn ẹlẹṣin rẹ̀. 

10 Awọn wọnyi li olori awọn alaṣẹ Solomoni 
ọba, adọtalerugba ti nṣakoso lori awọn enia. 

ti Solomoni si mu ọmọbinrin Farao gòke 
lati ilu Dafidi wá si ile ti o kẹ fun u; nitori ti o 
Wipe, Ni temi, obinrin kan kì yio gbe inu ile 
Dafidi, ọba Israeli, nitori mim: ni ibi ti 
apoti—ẹri Oluwa ti de. 

12 Nigbana ni Solomoni ru ẹbọ ọrẹ—sisun si 
Oluwa lori pẹpẹ Oluwa, ti o ti tẹ niwaju iloro na. 

13 Ani nipa ilana ojojumọ, lati ma rubọ gẹgẹ 
bi aṣẹ Mose, li ọjọjọ isimi, ati li oṣoṣu titun, 
ati ajọ mim, lẹmẹta li ọdun, ani li ajọ aiwu— 
kara, li ajọ ọsẹ—meje, ati li ajọ ipagọ. 

140 si yàn ipa awọn alufa, gẹgẹ bi ilana 
Dafidi baba rẹ̀, si ìsin wọn, ati awọn ọmọ Lefi 
si iṣẹ wọn, lati ma yìn, ati lati ma ṣe iranṣẹ 
niwaju awọn alufa, bi ilana ojojumọ: ati awọn 
adẹ̀na pẹlu ni ipa ti wọn li olukuluku ẹnu— 
ẹna: nitori bẹni Dafidi, enia Ọlọrun, ti pa a li 
aṣẹ. 

15 Nwọn kò si yà kuro ninu ilana ọba nipa ti 
awọn alufa, ati awọn ọmọ Lefi niti olukuluku 
òran, atì niti iṣura. 

16 Gbogbo iṣẹ Solomoni li a ti pese silẹ bayi 
de ọjọ ifi—ipilẹ ile Oluwa le ilẹ titi o fi pari. A 
si pari ile Oluwa. 

17 Nigbana ni Solomoni lọ si Esion—Geberi, 
ati si Eloti, ati si eti okun ni ilẹ Edomu. 

18 Huramu si fi ọkò ranṣẹ si i, nipa ọwọ 
awọn iranṣẹ rẹ̀, ati awọn iranṣẹ ti o moye 
okun; nwọn si ba awọn iranṣẹ Solomoni lọ si 
Ofiri, lati ibẹ ni nwọn mu adọta—le—ni—irin— 
wo talenti wura wá, nwọn si mu wọn tò So— 
lomoni ọba wá. 


1NIGBATI ayaba Ṣeba gbQ òkiki Solo— 
moni, o wá lati fi àlọ dan Solomoni wò ni 
Jerusalemu, pẹlu ẹgbẹ nlanla, ati ibakasiẹ ti o 
ru turari, ati wura li òpọlọpọ ati okuta iyebiye; 


li. KRONIKA 8, 9 


nigbati o si de ọdọ Solomoni, o ba a sọ ohun 
gbogbo ti o wà li ọkàn rẹ̀. 

2Solomoni si dahùn gbogbo ibẹ̀re rẹ̀: kò si si 
ohun kan ti o pamọ fun Solomoni ti kò sọ fun u, 

3 Nigbati ayaba Ṣeba si ti ri ọgbẹn Solomo— 
ni, ati ile ti o ti K6, 

4 Ati onjẹ tabili rẹ̀, ati ijoko awọn ọmọ-—ọdọ 
rẹ̀, ati iduro awọn iranṣẹ rẹ̀, ati aṣọ—wíwọ 
wọn; ati awọn agbọti rẹ̀ pẹlu aṣọ—wí wò wọn, 
ati àtẹgun ti o mba gòke lọ si ile Oluwa; kò si 
kù agbara kan ninu rẹ̀ mọ. 

50 si wi fun ọba pe, otitọ ni òrọ ti mo gbẹ 
ni ilẹ mi niti iṣe rẹ, ati ọgbọn rẹ: 

6 Ṣugbọn emi kò gba òrọ wọn gb9, titi mo fi 
de, ti oju mi si ti ri i; si kiyesi i, a kò rò idaji 
titobi ọgbén rẹ fun mi; nitori ti iwọ kọja òkiki 
ti mo ti gbQ. 

7 Ibukún ni fun awọn enia rẹ, ibukún si ni fun 
awọn iranṣẹ rẹ wọnyi, ti nduro nigbagbogbo 
niwaju rẹ, ti o si ngbọ ọgbọn rẹ. 

8 Olubukún li Oluwa Ọlọrun rẹ, ti o fẹran 
rẹ lati gbé ọ ka ori itẹ rẹ̀ lati ṣe ọba fun Oluwa 
Ọlọrun rẹ: nitoriti Ọlọrun rẹ fẹran Israeli lati 
fi idi wọn kalẹ lailai, nitorina ni o ṣe fi ọ jọba 
lori wọn, lati ṣe idajọ ati otitọ. 

BO si fun ọba li ọgọfa talenti wura, ati tu— 
Tari lọpọlọpọ, ati okuta iyebiye: bẹni kò ti isi 
iru turari gẹgẹ bi eyiti ayaba Ṣeba fun Solo— 
moni ọba. 

10 Awọn iranṣẹ Huramu pẹlu, ati awọn 
iranṣẹ Solomoni ti o mu wura Ofiri wá, si mu 
igi—algumu, ati okuta iyebiye wá pẹlu. 

11 Ọba si fi igi-algumu na ṣe àtẹgun ni ile 
Oluwa, ati ni ile ọba, ati duru ati ohun ọna— 
orin fun awọn akọrin: a kò si ri iru bẹ ri ni ilẹ 
Juda. 

12 Solomoni ọba si fun ayaba Ṣeba li ohun 
gbogbo ti o wù u, ohunkohun ti o bẹ̀re, li aika 
eyiti o mu wa fun ọba. Bẹni o yipada, o si lọ si 
ilẹ rẹ̀, ati on ati awọn iranṣẹ rẹ̀. 

134 Njẹ nisisiyi ìwọn wura ti o de fun Solo— 
moni li ọdun kan ni ọtalelẹgbẹta o le mẹfa ta— 
lenti wura. 

14 laika eyiti awọn oniṣowo ati awọn ẹ̀ro 
mu wá. Ati awọn ọba Arabia, ati awọn balẹ ilẹ 
na nmu wura ati fadakà tò Solomoni wá. 

15 Solomoni ọba si ṣe igba asà wura lilù: asà 
kan gba ẹgbẹta ṣekeli wura lilù. 

16 Ọdunrun apata Wura lilù li o si ṣe; apata 
kan gbà Ọdunrun ṣekeli wura: ọba si fi wọn 
sinu ile igbo Lebanoni. 

17 Ọba si ṣe itẹ ehin—erin nla kan, o si fi 
Wura daradara bò o. 


li. KRONIKA. 9, 10 


18 Àtẹgun mẹfa ni itẹ̀ na ni, pẹlu apoti—itisẹ 
Wura kan, ti a dẹ̀ mọ itẹ na, ati irọpa ni iha 
mejeji ibi ijoko na, kiniun meji si duro lẹba 
awọn irọpa na. 

19 Kiniun mejila si duro lori atẹgun mẹfẹfa 
na, ni iha ekini ati ni iha ekeji. A kò ṣe iru rẹ̀ 
ri ni gbogbo ijọba. 

20 Ati gbogbo ohun—elo mimu Solomoni 
ọba jẹ wura, ati gbogbo ohun—elo ile igbo Le— 
banoni, wura daradara ni: kò si ti fadakà; a kò 
kà fadakà si nkankan li ọjọ Solomoni. 

21 Nitori awọn ọkò ọba nlọ si Tarṣiṣi pẹlu 
awọn iranṣẹ Huramu; ẹ̀kan li ọdun mẹta li 
awọn ọkò Tarṣiṣi ide, nwọn nmu wura, ati fa— 
dakà, ati ehin—erin, ati inaki, ati ẹiyẹ—ologe 
wá. 

22 Solomoni ọba si tobi jù gbogbo ọba aiye 
lọ li ọrò ati li ọgbọn. 

23 Gbogbo awọn ọba aiye si nwá oju Solo— 
moni, lati gbẹ ọgbọn rẹ̀ ti Ọlọrun ti fi si i li 
ọkàn. 

24 Olukuluku si mu ọrẹ tirẹ̀ wá, ohun—elo 
fadakà ati ohun—elo wura, ati aṣọ ibora, iha— 
mọra, ati turari, ẹṣin, ati ibaka, iye kan li 
ọdọdun. 

25 Solomoni si ni ẹgbaji ile fun ẹṣin ati 
kẹkẹ̀, ati ẹgbafa ẹlẹṣin, ti o fi si awọn ilu kẹkẹ, 
ati ọdọ ọba ni Jerusalemu. 

26 O si jọba lori gbogbo awọn ọba lati odò 
(Euferate) titi de ilẹ awọn ara Filistia ati de 
agbegbe Egipti. 

27 Ọba si sọ fadakà dabi okuta ni Jerusale— 
mu, ati igi—kedari li o si ṣe bi sikamore, ti o 
wà ni pẹtẹlẹ li òpọlọpọ. 

28 Nwon si mu ẹṣin tò Solomoni lati Egipti 
wá, ati lati ilẹ gbogbo. 

28 Ati iyokù iṣe Solomoni ti iṣaju ati ti ikẹ— 
hin, a kọ ha kọ wọn sinu iwe Natani woli, ati 
sinu asọtẹlẹ Ahijah, ara Ṣilo, ati sinu iran 
Iddo, ariran, sipa Jeroboamu, ọmọ Nebati. 

30 Solomoni si jọba ni Jerusalemu. lori 
gbogbo Israeli li ogoji ọdun. 

31 Solomoni si sùn pẹlu awọn baba rẹ̀, a si 
sìn i ni ilu Dafidi baba rẹ̀: Rehoboamu, ọmọ rẹ̀ 


si jọba ni ipò rẹ̀. 

l 0 1REHOBOAMU si lọ si Ṣekemu: ni— 
tori gbogbo Israeli wá si Ṣekemu lati 

fi i jẹ ọba. 

20 si ṣe, nigbati Jeroboamu, ọmọ Nebati 
gbẹ, on si wà ni Egipti nibiti o ti salọ kuro ni— 
waju. Solomoni ọba, ni Jeroboamu pada ti 
Egipti wá. 


348 


3 Nwọn si ranṣẹ pẹ̀ e. Bẹni Jeroboamu ati 
gbogbo Israeli wá, nwọn si ba Rehoboamu 
sòrọ, wipe, 

4 Baba rẹ mu ki àjaga wa ki o wuwo: njẹ 
nira, ati àjaga wuwo rẹ̀ ti o fi bọ wa lọrùn, 
awa o si ma sìn ọ. 

5 On si wi fun wọn pe, Ẹ tun pada tò mi wá 
lẹhin ijọ mẹta. Awọn enia na si lọ. 

6 Rehoboamu ọba si ba awọn àgbagba ti o ti 
nduro niwaju Solomoni baba rẹ̀; nigbati o wà 
laye dá imọran, wipe, imọran kili ẹnyin dá lati 
da awọn enia yi lohùn? 

7 Nwọn si ba a sòrọ pe, bi iwọ ba ṣe ire fun 
enia yi, ti iwọ ba ṣe ohun ti o wù wọn, ti o ba 
si sọrọ rere fun wọn, nwọn o ma ṣe iranṣẹ rẹ 
nigbagbogbo. 

SṢugbọn o kò imọran awọn àgbagba ti 
nwọn ba a dá, o si ba awọn ipẹrẹ ti o dàgba 
pẹlu rẹ̀ damọran, ti o duro niwaju rẹ̀. 

sOn si wi fun wọn pe, Imọran kili ẹnyin 
dá, ki awa ki o le da awọn enia yi lohùn, ti o 
ba mi sòrọ, wipe, Ṣe ki àjaga ti baba rẹ fi bò 
wa lọrùn ki o fuyẹ diẹ? 

10 Awọn ipẹrẹ ti a tẹ pẹlu rẹ̀ si sọ fun u 
wipe, Bayi ni iwọ o da awọn enia na li ohùn ti 
o sọ fun ọ, wipe, Baba rẹ mu àjaga wa di 
wuwo, Ṣugbọn iwọ ṣe e ki o fẹrẹ diẹ fun wa; 
bayi ni ki iwọ ki o wi fun wọn, Ọmọdirin mi 
yio nipọn jù ẹgbẹ baba mi lọ. 

ti Njẹ nisisiyi baba mi ti fi àjaga wuwo bọ 
nyin lọrùn, emi o si fi kún àjaga nyin: baba mi 
fi paṣan nà nyin, ṣugbọn akéke li emi o fi nà 
nyin. 

12 Jeroboamu ati gbogbo awọn enia si tẹ̀ 
Rehoboamu wá ni ijọ kẹta gẹgẹ bi ọba ti dá, 
wipe, Ẹ pada tò mi wá ni ijọ kẹta. 

13 Nigbana ni ọba da wọn li ohùn akọ; Re— 
hoboamu ọba si kò imọran awọn àgbagba silẹ. 

14 O si da wọn li ohùn gẹgẹ bi imọran awọn 
ipẹrẹ, wipe, Baba mi mu àjaga nyin ki o 
wuwo, ṣugbọn emi o fi kún u; baba mi ti fi 
paṣan nà nyin, ṣugbọn emi o fi akéke nà nyin. 

15 Bẹni ọba kò si fetisi ti awọn enia na: ni— 
tori ṣiṣẹ òran na lati ọwọ Ọlọrun wá ni, ki 
Oluwa ki o le mu òrọ rẹ̀ ṣẹ, ti o sọ nipasẹ 
Ahijah, ara Ṣilo fun Jeroboamu, ọmọ Nebati. 

16 Nigbati gbogbo Israeli ri pe, ọba kò lati 
fetisi ti wọn, awọn enia na da ọba lohùn, 
wipe, Ipin kili a ni ninu Dafidi? awa kò si ni 
ini kan ninu ọmọ Jesse: Israeli, olukuluku 
sinu agọ rẹ̀: nisisiyi Dafidi, má bojuto ile rẹ. 
Bẹni gbogbo Israeli lọ sinu agọ wọn, 


349 


17 Ṣugbọn awọn ọmọ Israeli ti ngbe ilu Juda 
wọnni, Rehoboamu jọba lori wọn. 

18 Nigbana ni Rehoboamu ọba ran Hadora— 
mu ti iṣe olori iṣẹ-irú; awọn ọmọ Israeli si sọ 
ọ li okuta, o si kú. Ṣugbọn Rehoboamu ọba 
yara lati gun kẹkẹ rẹ̀ lati salọ si Jerusalemu. 

19 Bẹni Israeli si ya kuro lọdọ ile Dafidi titi o 


fi di oni yi. 

l l 1NIGBATI Rehoboamu si de Jerusa— 
lemu o ké ile Juda ati Benjamini jọ, 

ọkẹ mẹsan enia ti a yàn, ti nwọn iṣe ologun, 

lati ba Israeli jà, ki o le mu ijọba na pada bò 

sọdọ Rehoboamu. 

2 Ṣugbọn òrọ Oluwa tọ Ṣemaiah, enia Ọlọ— 
run, Wá, wipe, 

3Sọ fun Rehoboamu ọmọ Solomoni, ọba 
Juda, ati fun gbogbo Israeli ni Juda ati Benja— 
mini, wipe, 

4 Bayi li Oluwa wi, ẹnyin kò gbọdọ gòke lọ, 
bẹ̀li ẹnyin kò gbọdọ ba awọn arakunrin nyin 
jà: ki olukuluku pada si ile rẹ̀: nitori òran yi 
lati ọdọ mi wá ni. Nwọn si gbà ẹ̀rọ Oluwa 
gb6, nwọn si yipada kuro lati lọ iba Jeroboa— 
mu. 

5 Rehoboamu sì ngbe Jerusalemu, o si kẹ 
ilu olodi ni Juda. 

60 kQ Betlehemu pẹlu, ati Etamu, ati Tekoa, 

7 Ati Bet—Suri, ati Soko, ati Adullamu, 

8 Ati Gati, ati Mareṣa, ati Sifu, 

9 Ati Adoraimu, ati Lakiṣi, ati Aseki, 

10 Ati Sora, ati Aijaloni, ati Hebroni, ti o wà 
ni Juda ati ni Benjamini, awọn ilu olodi. 

ILO si mu awọn ilu olodi lagbara, o si fi 
awọn balogun sinu Wọn ati akojọ onjẹ, ati 
ororo ati ọti—Waini. 

12 Ati ni olukuluku ilu li o fi asà ati òkọ si, o 
si mu wọn lagbara gidigidi, o si ni Juda ati 
Benjamini labẹ rẹ̀. 

13 Ati awọn alufa ati awọn ọmọ Lefi, ti o wà 
ni gbogbo Israeli, tò ọ lọ lati gbogbo ibugbe 
wọn wá. 

14 Nitori ti awọn ọmọ Lefi fi ìgberiko wọn 
silẹ, ati ini wọn, nwọn si lọ si Juda ati Jerusa— 
lemu: nitori Jeroboamu ati awọn ọmọ rẹ̀ ti le 
wọn kuro lati ma ṣiṣẹ alufa fun Oluwa. 

150 si yàn awọn alufa fun ibi—giga wọnni, 
ati fun awọn ere—obukọ ati fun ẹ̀gbọrọ—malu 
ti o ti ṣe. 

16 Lẹhin wọn iru awọn ti o fi ọkàn wọn si 
ati wá Oluwa Ọlọrun Israeli lati inu gbogbo 
awọn ẹ̀ya Israeli wá, si wá si Jerusalemu, lati 
ṣe irubọ si Oluwa Ọlọrun awọn baba wọn. 


li.KRONIKA 10—12 
17 Bẹni nwọn si mu ijọba Juda lagbara, 
nwọn mu ki Rehoboamu, ọmọ Solomoni ki o 
lagbara li ọdun mẹta: nitori li ọdun mẹta ni 
nwọn rìn li ọna Dafidi ati Solomoni. 

18 Rehoboamu si mu Mahalati, ọmọbinrin 
Jerimoti, ọmọ Dafidi, li aya, ati Abihaili, 
ọmọbinrin Eliabi, ọmọ Jesse: 

19 Ẹniti o bi ọmọkunrin wọnyi fun u; Jeuṣi, 
ati Ṣamariah, ati Sahamu. 

20 Ati lẹhin rẹ̀, o mu Maaka, ọmọbinrin 
Absalomu ti o bi Abijah fun u, ati Attai, ati Sisa, 
ati Ṣelomiti. 

21Rehoboamu si fẹran. Maaka ọmọbinrin 
Absalomu, jù gbogbo awọn aya rẹ̀ ati àle rẹ̀ lọ: 
(nitoriti o ni aya mejidilogun, ati ọgọta àle: o si bi 
ọmọkunrin mejidilọgbọn ati ọgọta ọmọbinrin). 

22 Rehoboamu si ṣe Abijah, ọmọ Maaka, li 
olori lati ṣe olori ninu awọn arakunrin rẹ̀: ni— 
tori ti o rò lati fi i jọba. 

23 On si huwa ọlọgbọn, o si tú ninu gbogbo 
awọn ọmọ rẹ̀ ka si gbogbo ilẹ Juda ati 
Benjamini, si olukuluku ilu olodi: o si fun wọn 
li onjẹ li ọpọlọpọ. O si fẹran òpọlọpọ obinrin. 

l 2 TO si ṣe, nigbati Rehoboamu ti fi idi 
ijọba rẹ̀ mulẹ ti o si ti mu ara rẹ̀ le, o 
kò ofin Oluwa silẹ, ati gbogbo Israeli pẹlu rẹ̀. 

20 si ṣe ni ọdun karun Rehoboamu ọba, ni 
Ṣiṣaki, ọba Egipti, gòke Wá si Jerusalemu, ni— 
toriti nwọn ti dẹṣẹ si Oluwa. 

3Pẹlu ẹgbẹfa kẹkẹ̀, ati ọkẹ̀ mẹta ẹlẹṣin: 
awọn enia ti o ba a ti Egipti wá kò niye; awọn 
ara Libia, awọn ara Sukki, ati awọn ara Etiopia. 

40 si kẹ awọn ilu olodi ti iṣe ti Juda, o si wá 
si Jerusalemu. 

5 Nigbana ni Ṣemaiah, woli, tò Rehoboamu 
Wá, ati awọn ijoye Juda, ti o kojọ pò si Jerusa— 
lemu nitori Ṣiṣaki, o si wi fun wọn pe, Bayi li 
Oluwa wi, enyin ti kò mi silẹ, nitorina li emi 
si ṣe fi nyin silẹ si ọwọ Ṣiṣaki. 

6 Nigbana li awọn ijoye Israeli ati ọba rẹ̀ ara 
wọn silẹ; nwọn si wipe: Oluwa li olododo! 

7 Nigbati Oluwa ri pe nwọn rẹ̀ ara wọn silẹ, 
òrọ Oluwa tò Ṣemaiah Wá, wipe, Nwọn ti rẹ̀ 
ara Wọn silẹ; nitorina emi kì o run wọn, 
ṣugbọn emi o fun wọn ni igbala diẹ: a kì yio 
dà ibinu mi sori Jerusalemu nipa ọwọ Ṣiṣaki. 

8Ṣugbọn nwọn o ma ṣe iranṣẹ rẹ̀: ki nwọn 
ki o le mò ìsin mi, ati ìsin ijọba ilẹ wọnni. 

9 Bẹni Ṣiṣaki, ọba Egipti, goke Wá si Jerusa— 
lemu, o si ké iṣura ile Oluwa lọ, ati iṣura ile 
ọba; o kô gbogbo rẹ̀: o kô awọn asà wura lọ 
pẹlu ti Solomoni ti ṣe. 


Ii. KRONIKA. 12, 13 


10 Rehoboamu ọba si ṣe asà idẹ ni ipò wọn, 
o si fi wọn le ọwọ olori ẹṣọ ti ntọju òna ile 
ọba. 

LO si ṣe, nigbakugba ti ọba ba si wò ile 
Oluwa lọ, awọn ẹṣọ a de, nwọn a si kú wọn 
wá, nwọn a si kò wọn pada sinu iyara ẹṣọ. 

12 Nigbati o si rẹ̀ ara rẹ̀ silẹ, ibinu Oluwa 
yipada kuro lọdọ rẹ̀, ti kò fi run u patapata: ni 
Juda pẹlu, ohun rere si mbẹ. 

13 Bẹni Rehoboamu ọba mu ara rẹ̀ le ni Je— 
rusalemu, o si jọba: nitori Rehoboamu jẹ ẹni 
ọdun mọkanlelogoji nigbati o bẹ̀rẹ si ijọba, o 
si jọba li ọdun mẹtadinlogun ni Jerusalemu, 
ilu ti Oluwa ti yàn lati inu gbogbo ẹ̀ya Israeli, 
lati fi orukọ rẹ̀ sibẹ. Orukọ iya rẹ̀ si ni Naama, 
ara Ammoni. 

14O si ṣe buburu, nitori ti kò mura ọkàn rẹ̀ 
lati wá Oluwa. 

15 Njẹ iṣe Rehoboamu, ti iṣaju ati ti ikẹhin, 
a kò ha kọ wọn sinu iwe Ṣemaiah, woli, ati ti 
Iddo, ariran, nipa iwe itan idile? Ọtẹ si wà 
lárin Rehoboamu ati Jeroboamu nigbagbogbo. 

16 Rehoboamu si sùn pẹlu awọn baba rẹ̀, a 
si sìn i ni ilu Dafidi: Abijah ọmọ rẹ̀ si jọba ni 


ipò rẹ̀. 
l 3 III ọdun kejidilogun. Jeroboamu, 
ọba, ni Abijah bẹ̀rẹ si ijọba lori Juda. 

20 jọba li ọdun mẹta ni Jerusalemu. Orukọ 
iya rẹ̀ si ni Mikaiah ọmọbinrin Urieli ti Gibea, 
ọtẹ si wà lárin Abijah ati Jeroboamu. 

3 Abijah si fi awọn alagbara akọni ologun dì 
ogun na, ani ogún ọkẹ̀ enia ti a yàn, Jeroboa— 
mu pẹlu si fi ogoji ọkẹ enia ti a yàn, awọn 
alagbara akọni enia tẹ̀ ogun si i. 

4 Abijah si duro lori oke Semaraimu, ti o wà 
li òke Efraimu, o si wipe, Ẹ gbọ temi, Jero— 
boamu ati gbogbo Israeli! 

5 Kò ha tQ ki ẹnyin ki o mọ pe: Oluwa Ọlọ— 
run Israeli fi ijọba lori Israeli fun Dafidi lailai, 
ani fun u, ati fun awọn ọmọ rẹ̀ nipa majẹmu 
iyọ? 

6 Jeroboamu, ọmọ Nebati, iranṣẹ Solomoni, 
ọmọ Dafidi dide, o si ṣẹtẹ si oluwa rẹ̀. 

7 Awọn enia lasan si ko ara wọn jọ si ọdọ rẹ̀, 
awọn ọmọ ẹni buburu, nwọn si mu ara wọn 
le si Rehoboamu, ọmọ Solomoni, nigbati Re— 
hoboamu wà li ọdọmọde ti inu rẹ̀ si rò, ti kò si 
le kò wọn loju. 

8 Ati nisisiyi ẹnyin rò lati kò ijọba Oluwa 
loju li ọwọ ọmọ Dafidi; òpọlọpọ si li ẹnyin, ati 
pẹlu nyin awọn ẹgbọrọmalu wura ti Jeroboa— 
mu ṣe li ọlọrun fun nyin. 


350 


9 Ẹnyin kò ha ti lé awọn alufa Oluwa jade, 
awọn ọmọ Aaroni, ati awọn ọmọ Lefi, ẹnyin 
si ti Ṣe awọn alufa fun ara nyin, gẹgẹ bi iṣe 
awọn orilẹ—ede ilẹ miran? bẹ̀ni ẹnikẹni ti o 
ba wá, ti ọwọ rẹ kún pẹlu ọdọ—akọ—malu ati 
agbo meje, on na le ma ṣe alufa awọn ti kì iṣe 
ọlọrun. 

10 Ṣugbọn bi o ṣe ti wa ni, Oluwa li Ọlọrun 
Wa, awa kò si kò ọ silẹ ati awọn alufa, ti nṣe 
iranṣẹ fun Oluwa, ani awọn ọmọ Aaroni ati 
awọn ọmọ Lefi ninu iṣẹ wọn. 

ti Nwọn si nsun ọrẹ-ẹbọ sisun ati turari 
didùn li orowurọ ati li alalẹ si Oluwa: àkara 
ifihan pẹlu ni nwọn si ntò lori tabili mim; ati 
ọpa fitila wura pẹlu fitila wọn, lati ma jô la— 
lalẹ; nitori ti awa npa aṣẹ Oluwa Ọlọrun wa 
mẹ; ṣugbọn ẹnyin kọ ọ silẹ. 

12 Si kiyesi i, Ọlọrun tikararẹ̀ si wà pẹlu wa 
li Olori wa, ati awọn alufa rẹ̀ pẹlu ipẹ didún 
ijaiya lati dún si nyin, Ẹnyin ọmọ Israeli, ẹ 
máṣe ba Oluwa Ọlọrun awọn baba nyin jà; 
nitori ẹ kì yio ṣe rere. 

13 Ṣugbọn Jeroboamu mu ki ogun-ẹ̀hin ki o 
bù wọn li ẹhin: bẹni nwọn mbẹ niwaju Juda, 
ati ogun—ẹhin na si mbẹ lẹhin wọn. 

14 Nigbati Juda si bojuwo ẹhin, si kiyesi i, 
ogun mbẹ niwaju ati lẹhin: nwọn si ke pẹ̀ 
Oluwa, awọn alufa si fún ipẹ̀. 

15 Olukuluku, ọkunrin Juda si hé: o si ṣe, bi 
awọn ọkunrin Juda si ti hé, ni Ọlọrun kọlu Je— 
Toboamu ati gbogbo Israeli niwaju Abijah ati 
Juda. 

16 Awọn ọmọ Israeli si sa niwaju Juda: Ọlọ— 
run si fi wọn le wọn lọwọ. 

17 Abijah ati awọn enia rẹ̀ si pa ninu wọn li 
Ọpọlọpọ: bẹni ọkẹ mẹdọgbọn ọkunrin ti a yàn 
Ṣubu ni pipa ninu Israeli. 

18 Bayi li a rẹ̀ awọn ọmọ Israeli silẹ li akoko 
na, awọn ọmọ Juda si bori nitori ti nwọn 
gbẹkẹle Oluwa Ọlọrun awọn baba wọn. 

19 Abijah si lepa Jeroboamu, o si gbà ilu 
lọwọ rẹ̀, Beteli pẹlu awọn ilu rẹ̀, ati Jeṣana 
pẹlu awọn ilu rẹ̀, ati Efraimu pẹlu awọn ilu rẹ̀. 

20 Bẹni Jeroboamu kò si tun li agbara mọ li 
ọjọ Abijah: Oluwa si lù u, o si kú. 

21 Abijah si di alagbara, o si gbe obinrin 
mẹtala ni iyawo, o si bi ọmọkunrin 
mejilelogun, ati ọmọbinrin mẹrindilogun. 

22 Ati iyokù iṣe Abijah, ati iwà rẹ̀, ati iṣẹ rẹ̀, 
a kọ wọn sinu iwe—itumọ Iddo, woli. 

23 Bẹli Abijah sùn pẹlu awọn baba rẹ̀, nwọn 
si sìn i ni ilu Dafidi: Asa ọmọ rẹ̀ si jọba ni ipò 
rẹ̀. Li ọjọ rẹ̀, ilẹ na wà li alafia li ọdun mẹwa. 


381 


14 1 ASA si ṣe eyi ti o dara, ti o si tẹ li 
oju Oluwa Ọlọrun rẹ̀. 

2 Nitori ti o mu pẹpẹ awọn ajeji oriṣa kuro, 
ati ibi giga wọnni, o si W6 awọn ere palẹ, o si 
bẹ ere—oriṣa wọn lulẹ: 

30 si paṣẹ fun Juda lati ma wá Oluwa Ọlọ— 
run awọn baba wọn, ati lati ma pa aṣẹ ati ofin 
rẹ̀ mQ. 

40 si mu ibi giga wọnni ati ọwòn—orun 
wọnni kuro lati inu gbogbo ilu Juda: ijọba na 
si wà li alafia niwaju rẹ̀. 

5 O si kẹ ilu olodi wọnni ni Juda, nitoriti ilẹ 
na ni isimi, on kò si ni ogun li ọdun wọnni; 
nitori Oluwa ti fun wọn ni isimi. 

60 si sọ fun Juda pe, Ẹ jẹ ki a kẹ ilu wọnni, 
ki a si mọdi yi wọn ka, ati ile—iṣọ, ilẹkun ati 
ọpa-idabu, nigbati ilẹ na si wà niwaju wa, 
nitori ti awa ti wá Oluwa Ọlọrun Wa, awa ti 
wá a, on si ti fun wa ni isimi yikakiri. Bẹni 
nwọn kẹ̀ wọn, nwọn si ṣe rere. 

7 Asa si ni ogun ti ngbé asà ati òkọ, ọkẹ 
mẹdogun lati inu Juda wá, ati lati inu Benja— 
mini wá, ọkẹ mẹrinla ti ngbé apata ati ti nfa 
ọrun: gbogbo wọnyi si ni akọni ogun. 

8 Sera, ara Etiopia, si jade si wọn, pẹlu adọ— 
ta ọkẹ enia, ati Ọdunrun kẹkẹ̀; nwọn wWá si 
Mareṣa. 

9 Asa si jade tò ọ, nwọn si tẹ ogun li afoni— 
foji Sefata lẹba Mareṣa. 

10 Asa si ke pe Oluwa Ọlọrun rẹ̀, o si wipe, 
Oluwa! lọdọ rẹ bakanna ni fun ọ lati ràn alagba— 
Ta enia lọwọ, tabi ẹniti kò li agbara: ràn wa 
lọwọ, Oluwa Ọlọrun wa; nitori ti awa gbẹkẹ le 
ọ, li orukọ rẹ li awa ntọ ọpọlọpọ yi lọ, Oluwa, 
iwọ li Ọlọrun wa; máṣe jẹ ki enia ki o bori rẹ, 

11 Bẹli Oluwa kọlù awọn ara Etiopia niwaju 
Asa, ati niwaju Juda: awọn ara Etiopia si sa. 

12 Ati Asa ati awọn enia ti o wà lọdọ rẹ̀ lepa 
wọn de Gerari: a si bi awọn ara Etiopia ṣubu 
ti ẹnikan kò tun wà li aye; nitori ti a ṣé wọn 
niwaju Oluwa ati niwaju ogun rẹ̀; nwọn si kô 
ọpọlọpọ ikogun lọ. 

13Nwọn si kọlu gbogbo ilu yikakiri Gerari: 
nitori ti ẹ̀ru Oluwa bà wọn, nwọn si kò gbogbo 
ilu na, nitori ikégun pò rekọja ninu wọn. 

14 Nwọn si kọlù awọn agbo-—ẹran—ọsin, 
nwọn si kô ẹ̀pọlọpọ agutan ati ibakasiẹ lọ, 


nwọn si pada wá si Jerusalemu. 
l 5 tẸMI Ọlọrun si wá si ara Asariah, 
ọmọ Odedi: 
20 si jade lọ ipade Asa, o si wi fun u pe, Ẹ 
gbẹ temi, Asa, ati gbogbo Juda ati Benjamini! 


li. KRONIKA. 14, 15 
Oluwa pẹlu nyin, nitori ti ẹnyin ti wà pẹlu rẹ̀; 
bi ẹnyin ba si ṣafẹri rẹ̀, ẹnyin o ri i; ṣugbọn bi 
ẹnyin ba kò ọ, on o si kò nyin. 

3 Njẹ ọjọ pupọ ni Israeli ti wà laisìn Ọlọrun 
otitọ, ati laini alufa ti nkọni, ati laini ofin. 

4 Ṣugbọn nwọn yipada si Oluwa. Ọlọrun 
Israeli, ninu wahala wọn, nwọn si ṣe awari 
rẹ̀, nwọn si ri i. 

5 Ati li ọjọ wọnni alafia kò si fun ẹniti o nja— 
de, tabi fun ẹniti nwọle, ṣugbọn ibanujẹ pupọ 
li o wà lori gbogbo awọn olugbe ilẹ wọnni. 

6 Orilẹ—ẹde si kọlù orilẹ—ẹòde, ati ilu si ilu: ni— 
tori ti Ọlọrun fi oniruru ipọnju bà wọn ninu jẹ. 

7 Ṣugbọn ẹnyin mu ara le, ki ẹ má si dẹ ọwọ 
nyin: nitori iṣẹ nyin yio ni ẹ̀re. 

8 Nigbati Asa gbẹ òrọ wọnyi, ati asọtẹlẹ Ode— 
di woli, o mu ara le, o si mu awọn ohun irira 
kuro lati inu gbo—gbo ilẹ Juda ati Benjamini, ati 
lati inu ilu ti o ti gbà lati oke Efraimu, o si tun 
pẹpẹ Oluwa ṣe, ti o wà niwaju iloro Oluwa. 

SO si kô gbogbo Juda ati Benjamini jọ, ati 
awọn alejo ti o pẹlu wọn lati inu Efraimu ati 
Manasse, ati lati inu Simeoni Wá: nitori ti nwọn 
ya li ọpọlọpọ sọdọ rẹ̀ lati inu Israeli wá, nigbati 
nwọn ri pe, Oluwa Ọlọrun rẹ̀ wà pẹlu rẹ̀. 

10 Bẹni nwọn kò ara wọn jọ si Jerusalemu, 
li oṣù kẹta, li ọdun kẹdogun ijọba Asa. 

11 Nwọn si fi ninu ikôgun ti nwọn kô wá, 
rubọ si Oluwa li ọjọ na, ẹdẹgbárin akọ—malu 
ati ẹdẹgbárin agutan. 

12 Nwọn si tun dá majẹmu lati wá Oluwa 
Ọlọrun awọn baba wọn, tinutinu wọn ati 
tọkàntọkàn wọn. 

13 Pe, ẹnikẹni ti kò ba wá Oluwa Ọlọrun 
Israeli, pipa li a o pa a, lati ẹni—kekere de 
ẹni—nla, ati ọkunrin ati obinrin. 

14 Nwọn si fi ohùn rara bura fun Oluwa, ati 
pẹlu ariwo, ati pẹlu ipẹ̀ ati pẹlu fẹ̀re. 

15Gbogbo Juda si yò si ibura na: nitoriti 
nwọn fi tinu—tinu wọn bura, nwọn si fi gbogbo 
ifẹ inu wọn wá a; nwọn si ri i: Oluwa si fun 
wọn ni isimi yikakiri. 

16 Pẹlupẹlu Maaka, iya Asa, li ọba mu u 
kuro lati má ṣe ayaba, nitoriti o yá ere fun 
oriṣa rẹ̀: Asa si ké ere rẹ̀ lulẹ, o si tẹ̀ ẹ mọlẹ, o 
si sun u nibi odò Kidroni. 

1? Ṣugbọn a kò mu ibi giga wọnni kuro ni 
Israeli: kiki ọkàn Asa wà ni pipé li ọjọ rẹ̀ gbogbo. 

18 O si mu ohun mimọ wọnni ti baba rẹ̀, ati 
ohun mim wọnni ti on tikararẹ̀ wá sinu ile 
Ọlọrun, fadakà, wura, ati ohun—elo wọnni. 

19 Ogun kò si mọ titi di ọdun karundilogoji 
ọba Asa. 


li. KRONIKA. 16, 17 


l Ô III ọdun kẹrindilogoji ijọba Asa, 

Baaṣa, ọba Israeli, gòke wá si Juda, o 
si kẹ Rama, nitori ki o má ba jẹ ki ẹnikan ki o 
jade, tabi ki o wọle tò Asa, ọba Juda lọ. 

2 Nigbana ni Asa mu fadakà ati wura jade 
lati inu iṣura ile Oluwa wá, ati ile ọba, o si 
Tanṣẹ si Benhadadi, ọba Siria, ti ngbe Damas— 
ku, wipe, 

3 Majẹmu kan wà larin temi tirẹ, bi o ti wà 
lárin baba mi ati baba rẹ; kiyesi i, mo fi fadakà 
ati wura ranṣẹ si ọ; lọ, bà majẹmu ti o ba 
Baaṣa, ọba Israeli dá jẹ, ki o le lọ kuro lọdọ mi. 

4 Benhadadi si gbọ ti Asa ọba, o si rán awọn 
olori ogun rẹ̀ si ilu Israeli wọnni, nwọn si kọlù 
Ijoni, ati Dani, ati Abel—Maimu, ati gbogbo 
ilu iṣura Naftali. 

50 si ṣe, nigbati Baaṣa gb6, o ṣiwọ atiko 
Rama, o si dá iṣẹ rẹ̀ duro. 

6 Ṣugbọn Asa ọba kô gbogbo Juda jọ; nwọn 
si kô okuta ati igi Rama lọ, eyiti Baaṣa nfi kéle; 
o si fi kọ Geba ati Mispa. 

7 Li àkoko na Hanani, ariran, wá sọdọ Asa, 
ọba Juda, o si Wi fun u pe, Nitoriti iwọ gbẹkẹ— 
le ọba Siria, iwọ kò si gbẹkẹle Oluwa Ọlọrun 
rẹ, nitorina ni ogun ọba Siria ṣe bẹ lọwọ rẹ. 

8 Awọn ara Etiopia ati awọn ara Libia kì iha 
ise ogun nla, pẹlu òpọlọpọ kẹkẹ̀ ati ẹlẹṣin? 
ṣugbọn nitoriti iwọ gbẹkẹle Oluwa, on fi wọn 
le ọ lọwọ. 

9 Nitoriti oju Oluwa nlọ siwa sẹhin ni 
gbogbo aiye, lati fi agbara fun awọn ẹni ọlọ— 
kàn pípe si ọdọ rẹ̀. Ninu eyi ni iwọ hùwa 
aṣiwere: nitorina lati isisiyi lọ ogun yio ma ba 
ọ jà. 

10 Asa si binu si ariran na, o si fi i sinu tubu; 
nitoriti o binu si i niti eyi na. Asa si ni ninu 
awọn enia na lara li akokò na. 

11 Si kiyesi i, iṣe Asa ti iṣaju ati ti ikẹhin, wò 
o, a kọ wọn sinu iwe awọn ọba Juda ati Israeli. 

12 Ati li ọdun kọkandilogoji ijọba rẹ̀, Asa ṣe 
aisan li ẹsẹ rẹ̀, titi àrun rẹ̀ fi pò gidigidi: sibẹ 
ninu aisan rẹ̀ on kò wá Oluwa, bikòṣe awọn 
oniṣegun. 

13 Asa si sùn pẹlu awọn baba rẹ̀, o si kú li 
ọdun kọkanlelogoji ijọba rẹ̀. 

14 Nwọn si sìn i sinu isa—okú, ti o gbẹ fun 
ara rẹ̀ ni ilu Dafidi, nwọn si tẹ̀ ẹ lori àkete ti a 
fi orun—didùn kùn, ati oniruru turari ti a fi 
ọgbọn awọn alapolu pẹ̀se: nwọn si ṣe ijona 
nlanla fun u. 


l 7 I1JEHOṢAFATI, ọmọ rẹ̀ si jọba ni ipò 
rẹ̀, o si mu ara rẹ̀ le si Israeli. 


382 


20 si fi ogun sinu gbogbo ilu olodi Juda, o 
si fi ẹgbẹ—ogun si ilẹ Juda ati sinu ilu Efraimu 
wọnni, ti Asa baba rẹ̀ ti gbà. 

3 Oluwa si wà pẹlu Jehoṣafati, nitoriti o rìn 
ninu ẹ̀na iṣaju Dafidi, baba rẹ̀, kò si wá Baa— 
limu: 

4 Ṣugbọn o wá Ọlọrun baba rẹ̀, o si rìn ninu 
ofin rẹ̀, ki iṣe bi iṣe Israeli. 

5 Nitorina ni Oluwa fi idi ijọba na mulẹ li 
ọwọ rẹ̀; gbogbo Juda si ta Jehoṣafati li ọrẹ, on 
si li ọrò ati ọlá li òpọlọpọ. 

6 Ọkàn rẹ̀ si gbé soke li ọna Oluwa: pẹlu— 
pẹlu o si mu ibi giga wọnni ati ere—oriṣa kuro 
ni Juda. 

7 Ati li ọdun kẹta ijọba rẹ̀, o ranṣẹ si awọn 
ijoye rẹ̀, ani si Benhaili ati si Obadiah ati Se— 
kariah, ati si Netaneeli, ati si Mikaiah, lati ma 
kẹ̀ni ninu ilu Juda wọnni. 

8 Ati pẹlu wọn, o rán awọn ọmọ Lefi, ani 
Ṣemaiah, ati Netaniah, ati Sebadiah, ati Asa— 
heli, ati Ṣemiramotu, ati Jehonatani, ati Ado— 
nijah, ati Tobijah, ati Tob—Adonijah, awọn 
ọmọ Lefi; ati pẹlu wọn Eliṣama, ati Jehoramu, 
awọn alufa. 

9 Nwọn si kẹni ni Juda, nwọn si ni ofin 
Oluwa pẹlu wọn, nwọn si lọ kakiri ja gbogbo 
ilu Juda, nwọn si kẹ awọn enia. 

10 Ẹru Oluwa si ba gbogbo ijọba ilẹ na, ti o 
Wà yikakiri Juda, tobẹ ti nwọn kò ba Jehoṣafati 
jagun kan. 

ti Ati ninu awọn ara Filistia mu ọrẹ fun 
Jehoṣafati wá, ati fadakà owo ọba: awọn ara 
Arabia si mu ọwọ—ẹran fun u Wá, ẹgbárin àgbo 
o di Ọdunrun, atì ẹgbárin obukọ di Ọdunrun. 

12 Jehoṣafati si npò si i gidigidi: o si kẹ ile 
olodi, ati ilu iṣura ni Juda. 

140 si ni iṣura pupọ ni ilu Juda; ati awọn 
jagunjagun, awọn alagbara akọni ọkunrin ti o 
Wà ni Jerusalemu. 

14 Wọnyi ni iye wọn gẹgẹ bi ile baba wọn: 
Ninu Juda, awọn olori ẹgbẹgbẹrun; Adna, 
olori, ati pẹlu rẹ̀, ọké mẹdogun alagbara akọni 
ọkunrin. 

15 Ati atẹle rẹ̀ ni Jehohanani olori, ati pẹlu 
rẹ̀ ọkẹ mẹrinla ọkunrin. 

16 Ati atẹle rẹ̀ ni Amasiah, ọmọ Sikri, ti o fi 
tinutinu fi ara rẹ̀ fun Oluwa; ati pẹlu rẹ̀ ọkẹ 
mẹwa alagbara akọni ọkunrin. 

17 Ati ninu Benjamini; Eliada alagbara akọ— 
ni ọkunrin, ati pẹlu rẹ̀ awọn enia ti nfi ọrun 
ati apata hamọra, ọkẹ mẹwa. 

18 Ati atẹle rẹ̀ ni Jehosabadi, ati pẹlu rẹ̀ ọkẹ 
mẹsan, ti o mura silẹ de ogun. 


553 


19 Wọnyi nduro tì ọba, li aika awọn ti ọba fi 


sinu ilu olodi ni gbogbo Juda. 
l 8 1JEHOṢAFATI si li ọrò ati ọlá li ẹpọ— 
lọpọ, o si ba Ahabu dá ana. 

2 Lẹhin ọdun melokan, on sòkalẹ tọ Ahabu 
lọ si Samaria. Ahabu si pa agutan ati malu fun 
u li ẹpọlọpọ ati fun awọn enia ti o pẹlu rẹ̀, o si 
Tẹ ọ lati ba a gòke lọ si Ramoti—Gileadi. 

3 Ahahu ọba Israeli si wi fun Jehoṣafati ọba 
Juda pe, Iwọ o ha ba mi lọ si Ramoti—Gileadi 
bi? On si da a li ohùn wipe, Emi bi iwọ, ati 
enia mi bi enia rẹ; awa o pẹlu rẹ li ogun na. 

4 Jehoṣafati si wi fun ọba Israeli pe, Emi bẹ̀ 
ọ, bòre ẹ̀rọ Oluwa loni. 

5 Nitorina ọba Israeli kú awọn woli jọ, irin— 
wo ọkunrin, o si wi fun wọn pe, Ki awa ki o 
ha lọ si Ramoti—Gileadi lọ ijagun, tabi ki emi 
ki o jọwọ rẹ̀? Nwọn si wipe, Gòke lọ; Ọlọrun 
yio si fi i le ọba lọwọ. 

6 Ṣugbọn Jehoṣafati wipe, kò si woli Oluwa 
nihin pẹlu, ti awa ìba bẹre lọwọ rẹ̀? 

7 Ọba Israeli si wi fun Jehoṣafati pe, ọkunrin 
kan mbẹ sibẹ lọdọ ẹniti awa iba bẹ̀re lọwọ 
Oluwa: ṣugbọn emi korira rẹ̀: nitoriti kò jẹ sọ 
asọtẹlẹ rere si mi lai, bikòṣe ibi nigbagbogbo: 
eyini ni Mikaiah, ọmọ Imla. Jehoṣafati si wipe, 
Ki ọba kì o má sọ bẹ. 

8 Ọba Israeli si pé ìwẹfa kan, o si wipe, Mu 
ki Mikaiah ọmọ Imla, ki o yara wá. 

9 Ati ọba Israeli, ati Jehoṣafati, ọba Juda joko, 
olukuluku lori itẹ rẹ̀, nwọn si wọ aṣọ igunwa 
wọn, nwọn si joko ni ita ẹnubọde Samaria; 
gbogbo awọn woli si nsọ asọtẹlẹ niwaju wọn. 

10 Sedekiah ọmọ Kenaana si ṣe iwo irin o si 
wipe, Bayi li Oluwa wi, Wọnyi ni iwọ o fi kàn 
awọn ara Siria titi iwọ o fi run wọn. 

tiGbogbo awọn woli si nsọtẹlẹ bẹ wipe, 
Gòke lọ si Ramoti—Gileadi, iwọ o Ṣe rere; 
Oluwa yio si fi i le ọba lọwọ. 

12 Onṣẹ ti o lọ ipé Mikaiah si wi fun u pe, 
Kiye si i, awọn woli fi ẹnu kan sọ rere fun 
ọba: Njẹ emi bẹ̀ ọ, jẹ ki òrọ rẹ ki o dabi ọkan 
ninu ti wọn, ki o si sọ rere. 

134 Mikaiah si wipe, Bi Oluwa ti mbẹ, ani, 
eyiti Ọlọrun mi ba wi li emi o sọ. 

14 Nigbati o si tò ọba wá, ọba sọ fun u pe, 
Mikaiah, ki awa ki o lọ si Ramoti—Gileadi lọ 
ijagun, tabi ki emi ki o jọwọ rẹ̀? O si wipe, Ẹ lọ, 
ẹnyin o si ṣe rere, a o si fi wọn le nyin lọwọ. 

15 Ọba si wi fun u pe, Igba melo li emi o fi ọ 
bú ki iwọ ki o máṣe sọ ohun kan fun mi 
bikòṣe òrọ otitọ li orukọ Oluwa? 


li. KRONIKA. 17, 18 


16 On si wipe, Emi ri gbogbo Israeli fọnka 
kirì lori awọn òke, bi agutan ti kò ni oluṣọ: 
Oluwa si wipe, Awọn wọnyi kò ni oluwa: jẹ ki 
nwọn ki o pada, olukuluku si ile rẹ̀ li alafia. 

17 Ọba Israeli si wi fun Jehoṣafati pe, Emi 
kò ti wi fun ọ pe: on kì isọtẹlẹ rere si mi, 
bikòṣe ibi? 

18 Mikaiah si wipe, Nitorina, gbọ òrọ Olu— 
Wa: mo ri Oluwa joko lori itẹ rẹ̀, ati gbogbo 
ogun ọrun duro lapa ọtún ati lapa òsi rẹ̀. 

19 Oluwa si wipe, Tani yio tàn Ahabu, ọba 
Israeli, ki o le gòke lọ ki o si le ṣubu ni Ramo— 
ti—Gileadi? Ekini si sọ bayi, ekeji si sọ miran. 

20 Nigbana ni ẹmi na jade wá, o si duro ni— 
Waju Oluwa, o si wipe, Emi o tàn a. Oluwa si 
wi fun u pe, Bawo? 

21 On si wipe, Emi o jade lọ, emi o si di ẹmi 
eke li ẹnu gbogbo awọn woli rẹ̀. Oluwa si 
wipe, Iwọ o tàn a, iwọ o si bori pẹlu: jade lọ, 
ki o si ṣe bẹ na. 

22 Njẹ nisisiyi, kiyesi i, Oluwa ti fi ẹmi eke 
si ẹnu gbogbo awọn woli rẹ wọnyi, Oluwa si 
ti sọ ibi si ọ. 

23 Nigbana ni Sedekiah, ọmọ Kenaana, sun— 
mọ ọ, o si lù Mikaiah li ẹ̀rẹkẹ, o si wipe, Ọna 
wo li ẹmi Oluwa gbà kọja lọ kuro lọdọ mi lati 
ba ọ sọrọ. 

24 Mikaiah si wipe, Kiyesi i, iwọ o ri i li ọjọ 
na, nigbati iwọ o wọ inu iyẹwu de inu iyẹwu 
lọ ifi ara rẹ pam, 

25 Nigbana ni ọba Israeli wipe, Ẹ mu Mi- 
kaiah, ki ẹ si mu u pada sọdọ Amoni, olori ilu, 
ati sọdọ Joaṣi, ọmọ ọba. 

26 Ki ẹ si wipe, Bayi li ọba wi, ẹ fi eleyi sinu 
tubu, ki ẹ si fi ọnjẹ ipọnju ati omi ipọnju bẹ ọ, 
titi emi o fi pada bò li alafia. 

27 Mikaiah si wipe, Ni pipada bi iwọ ba 
pada bò li alafia, njẹ Oluwa kò ti ọdọ mi sòrọ. 
O si wipe, Ẹ gbQ, ẹnyin enia gbogbo! 

28 Bẹli ọba Israeli ati Jehoṣafati, ọba Juda, si 
gòke lọ si Ramoti—Gileadi. 

29 Ọba Israeli si wi fun Jehoṣafati pe, emi o 
pa aṣọ dà, emi o si lọ si oju ìja; ṣugbọn iwọ 
gbé aṣọ igunwà rẹ wọ. Bẹli ọba Israeli si pa 
aṣọ dà: nwọn si lọ si oju ija. 

30 Ṣugbọn ọba Siria ti paṣẹ fun awọn olori 
kẹkẹ̀ ti o wà lọdọ rẹ̀, pe, Ẹ máṣe ba ewe tabi 
àgba jà, bikòṣe ọba Israeli nikan. 

310 si ṣe, nigbati awọn olori kẹkẹ ri 
Jehoṣafati, ni nwọn wipe eyi li ọba Israeli, ni— 
torina nwọn yi i ka lati ba a jà: ṣugbọn 
Jehoṣafati kigbe, Oluwa si ràn a lọwọ: Ọlọrun 
si yi wọn pada kuro lọdọ rẹ̀. 


li. KRONIKA. 18 —20 3 

32 O si ṣe, bi awọn olori kẹkẹ̀ ti woye pe kì 
iṣe ọba Israeli, nwọn yipada kuro lẹhin rẹ̀. 

33 Ọkunrin kan si fa ọrun rẹ̀ laipete, o si ta 
ọba Israeli lárin ipade ẹwu-—irin, o si wi fun 
olutọju kẹkẹ rẹ̀ pe, Yi ọwọ rẹ pada, ki o mu mi 
jade kuro loju ìja; nitoriti mo gbọgbé. 

34 Ija na si pò li ọjọ na: pẹlupẹlu ọba Israeli 
duro ninu kẹké rẹ̀ kọju si awọn ara Siria titi di 


aṣálẹ: o si kú li akokò ìwọ 6run. 
l ọỌ 1JEHOṢAFATI, ọba Juda, si pada lọ si 
ile rẹ̀ ni Jerusalemu li alafia. 

2 Jehu, ọmọ Hanani, ariran, si jade lọ ipade 
rẹ̀, o si wi fun Jehoṣafati pe, iwọ o ha ma ràn 
enia buburu lọwọ, iwọ o si fẹran awọn ti o 
korira Oluwa? njẹ nitori eyi ni ibinu ṣe de si ọ 
lati ọdọ Oluwa. 

3Ṣugbọn a ri ohun rere ninu rẹ, pe, nitori ti 
iwọ ti mu awọn ere—oriṣa kuro ni ilẹ na, ti o 
si mura ọkàn rẹ lati wá Ọlọrun. 

4 Jehoṣafati si ngbe Jerusalemu: o nlọ, o 
mbò lárin awọn enia lati Beerṣeba de òke 
Efraimu, o si mu wọn pada sọdọ Oluwa, Ọlọ— 
run awọn baba wọn. 

50 si fi awọn onidajọ si ilẹ na, ninu gbogbo 
ilu olodi Juda, lati ilu de ilu, 

BO si wi fun awọn onidajọ pe, Ẹ kiyesi 
ohun ti ẹnyin nṣe! nitori ti ẹnyin kò dajọ fun 
enia bikòṣe fun Oluwa, ti o wà pẹlu nyin ninu 
òran idajọ. 

7 Njẹ nisisiyi, jẹ ki ẹ̀ru Oluwa ki o wà lara 
nyin, ẹ ma ṣọra, ki ẹ si ṣe e; nitoriti kò si 
aiṣedede kan lọdọ Oluwa Ọlọrun wa, tabi 
ojuṣaju enia, tabi gbigba abẹtẹlẹ. 

8 Pẹlupẹlu. ni Jerusalemu, Jehoṣafati yàn 
ninu awọn ọmọ Lefi, ati ninu awọn alufa, ati 
ninu awọn olori awọn baba Israeli, fun idajọ 
Oluwa, ati fun ẹjọ; nwọn si ngbe Jerusalemu. 

9O si kilọ fun wọn, wipe, Bayi ni kì ẹnyìn ki 
o ma ṣe, ni ibẹ̀ru Oluwa, li otitọ, ati pẹlu ọkàn 
pipé. 

10 Ẹjọ ki ẹjọ ti o ba si de ọdọ nyin lati ọdọ 
awọn arakunrin nyin ti ngbe ilu wọn, larin ẹ̀jẹ 
on ẹ̀jẹ, lárin ofin pẹlu aṣẹ, ìlana ati ẹtẹ, ki 
ẹnyin ki o kilọ fun wọn, ki nwọn ki o máṣe 
dẹṣẹ si Oluwa, ibinu a si wá sori nyin, ati sori 
awọn arakunrin nyin: ẹ ṣe bẹ gẹgẹ, ẹnyin kì 
yio si jẹbi. 

11 Si wo, Amariah, alufa ni olori lori nyin ni 
gbogbo ọran Oluwa; ati Sebadiah, ọmọ Iṣmaeli, 
alakoso ile Juda, fun òran ọba; pẹlupẹlu ẹnyin 
ni olutọju awọn ọmọ Lefi pẹlu nyin. Ẹ mu ara 
le, ki ẹ si ṣe, Oluwa yio pẹlu ẹni—rere. 


584. 


20 1O SI ṣe, lẹhin eyi li awọn ọmọ 
Moabu, ati awọn ọmọ Ammoni, ati 
ninu awọn ọmọ Edomu pẹlu wọn, gbé ogun 
tọ Jehoṣafati wá. 

2 Nigbana li awọn kan wá, nwọn si wi fun 
Jehoṣafati pe, Ọpọlọpọ enia mbo wá ba ọ lati 
apakeji okun lati Siria, si kiyesi i, nwọn wà ni 
Hasason—Tamari ti iṣe Engedi. 

3 Jehoṣafati si bẹ̀ru, o si fi ara rẹ̀ si ati Wá 
Oluwa, o si kede àwẹ ja gbogbo Juda. 

4 Juda si kô ara wọn jọ, lati wá iranlọwọ lọwọ 
Oluwa: pẹlupẹlu nwọn wá lati inu gbogbo ilu 
Juda lati wá Oluwa, 

5 Jehoṣafati si duro ninu apejọ enia Juda ati 
Jerusalemu, ni ile Oluwa, niwaju àgbala ti— 
tun. 
60 si wipe, Oluwa, Ọlọrun awọn baba wa, 
iwọ kẹ ha ni Ọlọrun li ọrun? Iwọ kẹ ha 
nṣakoso lori gbogbo ijọba awọn orilẹ—ẹ̀de? 
lọwọ rẹ ki agbara ati ipá ha wà, ti ẹnikan kò 
Si, ti o le kò ọ loju? 

7Iwọ ha kẹ Ọlọrun wa, ti o ti le awọn ara 
ilẹ yi jade niwaju Israeli enia rẹ, ti o si fi fun 
iru-ọmọ Abrahamu, ọrẹ rẹ lailai? 

8Nwọn si ngbe inu rẹ̀, nwọn si kẹ ibi-mimQ 
fun ọ ninu rẹ̀ fun orukọ rẹ, pe, 

9 Bi ibi ba de si wa, bi idà, ijiya tabi àja— 
kalẹ—àrun, tabi ìyan, bi awa ba duro niwaju 
ile yi, ati niwaju rẹ, (nitori orukọ rẹ wà ni ile 
yi): bi a ba ke pẹ ọ ninu wàhala wa, nigbana 
ni iwọ o gb6, iwọ o si ṣe iranlọwọ. 

10 Njẹ nisisiyi, kiyesi i, awọn ọmọ Ammoni 
ati Moabu, ati awọn ara òke Seiri, ti iwọ kò jẹ 
ki Israeli gbogun si nigbati nwọn jade ti ilẹ 
Egipti wá, ṣugbọn nwọn yipada kuro lọdọ 
wọn, nwọn kò si run wọn; 

11 Si kiyesi i, bi nwọn ti san a pada fun wa; 
lati wá le wa jade kuro ninu ini rẹ, ti iwọ ti fi 
fun wa lati ni. 

12 Ọlọrun wa! Iwọ kì o ha da wọn lẹjọ? ni— 
tori awa kò li agbara niwaju òpọlọpọ nla yi, ti 
mbẹ̀ wá ba wa; awa kò si mò eyi ti awa o ṣe: 
ṣugbọn oju Wa mbẹ lara rẹ. 

134Gbogbo Juda si duro niwaju Oluwa, pẹlu 
awọn ọmọ wẹrẹ wọn, obinrin wọn, ati ọmọ 
wọn. 

14 Ṣugbọn lori Jahasieli, ọmọ Sekariah, ọmọ 
Benaiah, ọmọ Jeieli, ọmọ Mattaniah, ọmọ Lefi 
kan ninu awọn ọmọ Asafu, ni ẹmi Oluwa wá 
li arin apejọ enia na. 

150 si wipe, Ẹ tẹti silẹ, gbogbo Judah, ati 
ẹnyin olugbe Jerusalemu, ati iwọ Jehoṣafati 
ọba; Bayi li Oluwa wi fun nyin, Ẹ máṣe bẹ̀ru, 


355 


bẹni ki ẹ má si ṣe fòya nitori òpọlọpọ enia yi; 
nitori ogun na kì iṣe ti nyin bikòṣe ti Ọlọrun. 

16 Lọla sòkalẹ tò wọn: kiyesi i, nwọn o gbà 
ibi igòke Sisi wá; ẹnyin o si ri wọn ni ipẹkun 
odò na, niwaju aginju Jerueli. 

17 Ẹnyin kò ni ijà li ẹran yi; ẹ tẹgun, ẹ duro 
jẹ, ki ẹ si ri igbala Oluwa lọdọ nyin, iwọ Juda 
ati Jerusalemu: ẹ máṣe bẹ̀ru, bẹni ki ẹ má si ṣe 
fòya: lọla, ẹ jade tọ wọn: Oluwa yio si pẹlu 
nyin. 

18 Jehoṣafati tẹ ori rẹ̀ ba silẹ: ati gbogbo 
Juda, ati awọn olugbe Jerusalemu wolẹ niwa— 
ju Oluwa lati sìn Oluwa. 

19 Awọn ọmọ Lefi, ninu awọn ọmọ Kohati 
ati ninu awọn ọmọ Kori si dide duro, lati fi 
ohùn rara kọrin iyìn soke si Oluwa Ọlọrun 
Israeli. 

20 Nwọn si dide ni kutukutu owurọ, nwọn si 
jade lọ si aginju Tekoa: bi nwọn si ti jade lọ, 
Jehoṣafati duro, o si wipe, Ẹ gbé temi, ẹnyin ará 
Juda, ati ẹnyin olugbe Jerusalemu. Ẹ gbà Oluwa 
Ọlọrun nyin gbẹ, bẹli a o fi ẹsẹ nyin mulẹ; ẹ 
gbà awọn woli rẹ̀ gbẹ, bẹli ẹnyin o ṣe rere. 

21 O si ba awọn enia na gbero, o yàn awọn 
akọrin si Oluwa, ti yio ma yìn ẹwa ìwa—mimQọ 
bi nwọn ti njade lọ niwaju ogun na, ati lati ma 
wipe, Ẹ yìn Oluwa: nitoriti anu rẹ̀ duro lailai. 

22 Nigbati nwọn bẹ̀rẹ si ikọrin ati si iyìn, 
Oluwa yàn ogun-—ẹhin si awọn ọmọ Ammoni, 
Moabu ati awọn ara òke Seiri, ti o Wá si Juda, 
a si kọlù wọn. 

23 Awọn ọmọ Ammoni ati Moabu si dide si 
awọn ti ngbe òke Seiri, lati pa, ati lati run 
wọn t(itu: nigbati nwọn si pa awọn ti ngbe 
òke Seiri run tan, ẹnikini nṣe iranlọwọ lati 
run ẹnikeji. 

24 Nigbati Juda si de iha ile—iṣọ li aginju, 
nwọn wò awọn òpọlọpọ enia, si kiyesi i, okú 
ti o ṣubu lulẹ ni nwọn, ẹnikan kò sá asalà. 

25 Nigbati Jehoṣafati ati awọn enia rẹ̀ de lati 
ká ikogun wọn, nwọn ri lara wọn ọpọlọpọ ọrò, 
ati okú, ati ohun—elo iyebiye, nwọn si kôújọ fun 
ara wọn, jù eyiti nwọn le kô lọ: nwọn si kô 
ikogun wọn jọ ni ijọ mẹta, nitoriti o sa papòju. 

26 Ati li ọjọ kẹrin nwọn kò ara wọn jọ li afo— 
nifoji Ibukún, nitori nibẹ ni nwọn fi ibukún fun 
Oluwa, nitorina ni a ṣe npe orukọ ibẹ na ni, 
Afonifoji Ibukún, titi di oni. 

27 Nigbana ni nwọn yipada, gbogbo awọn 
ọkunrin Juda ati Jerusalemu, ati Jehoṣafati ni— 
waju wọn lati pada lọ si Jerusalemu pẹlu ayò; 
nitori ti Oluwa ti mu wọn yẹ lori awọn ọta 
wọn. 


li. KRONIKA. 20, 21 


28 Nwọn si wá si Jerusalemu pẹlu ohun—elo 
orin, ati duru ati ipẹ si ile Oluwa. 

28 Ibẹ̀ru Ọlọrun si wà lara gbogbo ijọba ilẹ 
wọnni, nigbati nwọn gbQ pe Oluwa ti ba 
awọn ọta Israeli jà. 

30 Bẹni ijọba Jehoṣafati wà li alafia: nitoriti 
Ọlọrun rẹ̀ fun u ni isimi yikakiri. 

31 Jehoṣafati si jọba lori Juda: o si wà li ẹni 
ọdun marundilogoji, nigbati o bẹ̀rẹ si ijọba, o 
si jọba ọdun mẹdọgbọn ni Jerusalemu. Orukọ 
iya rẹ̀ si ni Asuba, ọmọbinrin Ṣilhi. 

32 O si rìn li na Asa, baba rẹ̀, kò si yà kuro 
ninu rẹ̀, o nṣe eyi ti o tẹ li oju Oluwa. 

33 Sibẹ kò mu ibi giga wọnni kuro: pẹlupẹlu 
awọn enia na kò si fi ọkàn wọn fun Ọlọrun 
awọn baba wọn rara. 

34 Ati iyokù iṣe Jehoṣafati, ti iṣaju ati ti ikẹ— 
hin, kiyẹsi i, a kọ wọn sinu iwe Jehu, ọmọ 
Hanani, a si ti fi i sinu iwe awọn ọba Israeli. 

35 Ati lẹhin eyi ni Jehoṣafati, ọba Juda, dà 
ara rẹ̀ pọ mQ Ahasiah, ọba Israeli, ẹniti o ṣe 
buburu gidigidi: 

36 O si dà ara rẹ̀ pọ mọ ọ lati kan ọkò lati lọ 
si Tarṣiṣi: nwọn si kàn ọkò ni Esion—Geberi. 

37 Nigbana ni Elieseri ọmọ Dodafah. ti 
Mareṣa sọtẹlẹ si Jehoṣafati wipe, Nitori ti iwọ ti 
dá ara rẹ pò mọ Ahasiah, Oluwa ti ba iṣẹ rẹ jẹ. 
Awọn ọkò na si fẹ, nwọn kò si le lọ si Tarṣiṣi. 
2 l 1JEHOṢAFATI si sùn pẹlu awọn baba 

rẹ̀, a si sìn i pẹlu awọn baba rẹ̀ ni ilu 
Dafidi: Jehoramu ọmọ rẹ̀ si jọba ni ipò rẹ̀. 

20 si ni awọn arakunrin, awọn. ọmọ 
Jehoṣafati, Asariah, ati Jehieli, ati Sekariah, ati 
Asariah ati Mikaeli, ati Ṣefatiah: gbogbo awọn 
wọnyi li awọn ọmọ Jehoṣafati, ọba Juda. 

3 Baba wọn si bun wọn li ẹ̀bun pupọ, ni fa— 
dakà ati ni wura, ati ohun iyebiye, pẹlu ilu 
olodi ni Juda, ṣugbọn o fi ijọba fun Jehoramu: 
nitori on li akọbi. 

4 Nigbati Jehoramu si dide si ijọba baba rẹ̀, 
o mu ara rẹ̀ le, o si fi idà pa gbogbo awọn ara— 
kunrin rẹ̀, ati ninu awọn ijoye Israeli. 

5 Jehoramu jẹ ẹni ọdun mejilelọgbòn nigbati 
o bẹ̀rẹ si ijọba, o si jọba li ọdun mẹjọ ni Jerusa— 
lemu. 

6 O si rìn li ẹ̀ha awọn ọba Israeli, gẹgẹ bi ile 
Ahabu ti ṣe: nitoriti o ni ọmọbinrin Ahabu li 
aya: o si ṣe eyiti o buru li oju Oluwa. 

7 Ṣugbọn Oluwa kò fẹ ipa ile Dafidi run, 
nitori majẹmu ti o ti ba Dafidi da, ati bi o ti ṣe 
ileri lati fun u ni imọlẹ kan ati fun awọn ọmọ 
tẹ̀ lailai. 


li. KRONIKA. 21 —23 

8 Ti ọjọ rẹ̀ li awọn ara Edomu ṣọtẹ kuro labẹ 
ọwọ Juda, nwọn si jẹ ọba fun ara wọn. 

9 Nigbana ni Jehoramu rekọja lọ pẹlu awọn 
ijoye rẹ̀, ati gbogbo kẹkẹ rẹ̀ pẹlu rẹ̀: o si dide li 
oru, o si kọlù awọn ara Edomu ti o ká a mọ, 
ati awọn olori kẹkẹ̀. 

10 Sibẹ awọn ara Edomu ṣọtẹ kuro labẹ ọwọ 
Juda, titi di oni yi. Akokò na pẹlu ni Libna 
ṣòtẹ kuro labẹ ọwọ rẹ̀; nitoriti o ti kò Oluwa, 
Ọlọrun awọn baba rẹ̀ silẹ. 

tI Pẹlupẹlu o ṣe ibi giga wọnni lori òke Ju— 
dah, o si mu ki awọn olugbe Jerusalemu ki o 
ṣe àgbere, o si mu Juda ṣẹ̀. 

12Iwe kan si ti ọdọ Elijah, woli, wá si ọdọ 
rẹ̀ wipe: Bayi li Oluwa, Ọlọrun Dafidi baba rẹ 
Wi, nitoriti iwọ kò rìn li ọna Jehoṣafati, baba 
rẹ, tabi li na Asa, ọba Juda; 

14Ṣugbọn ti iwọ rìn li ẹna awọn ọba Israeli, 
iwọ si ti mu Juda ati awọn olugbe Jerusalemu 
tọ òna panṣaga, gẹgẹ bi panṣaga ile Ahabu, ati 
ti iwọ si pa awọn arakunrin ile baba rẹ ti o jẹ 
ẹni—rere jù iwọ lọ: 

14 Kiyesi i, Oluwa yio fi àjakalẹ—arun nla 
kọlù awọn enia rẹ, ati awọn ọmọ rẹ, ati awọn 
obinrin rẹ, ati gbogbo ọrọ rẹ: 

15 Iwọ o ṣe aisan pupọ, àrun nla ninu ifun rẹ, 
titi ifun rẹ yio fi tu jade nitori àrun ọjọ pupọ. 

16 Pẹlupẹlu, Oluwa ru ẹmi awọn ara Filis— 
tia, ati ti awọn ara Arabia, ti o sunmọ awọn 
ara Etiopia, soke si Jehoramu. 

17 Nwọn si gòke wá si Juda, nwọn si ya 
wọle, nwọn si kô gbogbo ọrò ti a ri ni ile ọba 
ati awọn ọmọ rẹ̀ pẹlu, ati awọn obinrin rẹ̀, ni 
igbekun lọ; tobẹ ti a kò ṣéku ọkunrin kan silẹ 
fun u, bikòṣe Jehoahasi, abikẹhin ninu awọn 
ọmọ rẹ̀. 

18 Lẹhin gbogbo eyi Oluwa fi àrun, ti a kò le 
wòsan, kọlù u ni ifun. 

19O si ṣe bẹ̀ bi akokò ti nlọ ati lẹhin ọdun 
meji, ni ifun rẹ̀ tu jade nitori aìsan rẹ̀, o si kú 
ninu irora buburu na: awọn enia rẹ̀ kò si ṣe 
ijona fun u gẹgẹ bi ijona ti awọn baba rẹ̀. 

20 Ẹni ọdun mejilelọgbọn ni nigbati o bẹ̀rẹ 
si ijọba, o si jọba ọdun mẹjọ ni Jerusalemu, o 
si fi ilẹ silẹ laiwu ni: nwọn si sìn i ni ilu Dafi— 
di; ṣugbọn kì iṣe ninu iboji awọn ọba. 


2 2 LAWỌN olugbe Jerusalemu, si fi 
Ahasiah, ọmọ rẹ̀ abikẹhin, jọba ni ipò 

rẹ̀: nitori awọn ẹgbẹ ogun, ti o ba awọn ara 
Arabia wá ibudo, ti pa gbogbo awọn ẹgbọn. 
Bẹni Ahasiah, ọmọ Jehoramu, ọba Juda, jọba. 

2Ẹni ọdun mejilelogun ni Ahasiah, nigbati o 


356 


bẹ̀rẹ si ìjọba, o si jọba ọdun kan ni Jerusalemu. 
Orukọ iya rẹ̀ si ni Ataliah, ọmọbinrin Omri. 

3On pẹlu rìn li ẹna Ahabu: nitori iya rẹ̀ ni 
igbimò rẹ̀ lati ṣe buburu. 

40 si ṣe buburu loju Oluwa bi ile Ahabu: 
nitori awọn wọnyi li o nṣe igbimò rẹ̀ lẹhin ikú 
baba rẹ̀ si iparun rẹ̀. 

50 tẹle imẹòran wọn pẹlu; o si ba Jehora— 
mu, ọmọ Ahabu, ọba Israeli, lọ iba Hasaeli, 
ọba Siria jagun, ni Ramoti—Gileadi: awọn ara 
Siria si ṣá Jehoramu li ọgbẹ. 

60 si pada lọ iwora ni Jesreeli, nitori ọgbẹ 
ti a ṣá a ni Rama, nigbati o fi ba Hasaeli, ọba 
Siria jà. Ahasiah, ọmọ Jehoramu, ọba Juda, si 
sòkalẹ lọ iwò Jehoramu, ọmọ Ahabu, ni Jes— 
reeli, nitoriti o ṣaisan. 

7Iparun Ahasiah lati ọwọ Ọlọrun wá ni, 
nipa wiWá sọdọ Jehoramu: nigbati o si de, o si 
ba Jehoramu jade tò Jehu, ọmọ Nimṣi, ẹniti 
Oluwa fi ororo yàn lati ké ile Ahabu kuro. 

80 si ṣe nigbati Jehu nmu idajọ ṣẹ sori ile 
Ahabu, o si ri awọn ijoye Juda, ati awọn ọmọ 
awọn arakunrin Ahasiah, ti nṣe iranṣẹ fun 
Ahasiah, o si pa wọn. 

SO si wá Ahasiah: nwọn si mu u, (on sa ti fi 
ara pamQ ni Samaria,) nwọn si mu u tò Jehu 
Wá: nigbati nwọn si pa a tan, nwọn sìn i: ni— 
tori ti nwọn Wipe, ọmọ Jehoṣafati ni, ẹniti o 
wá Oluwa tọkàntọkan rẹ̀. Bẹni kò si ẹnikan ni 
ile Ahasiah ti o yẹ fun ijọba. 

10 Ṣugbọn nigbati Ataliah, iya Ahasiah, ri pe 
ọmọ on kú, o dide o si run gbogbo iru ọmọ 
ijọba ile Judah. 

11 Ṣugbọn Jehoṣabeati, ọmọbinrin ọba, mu 
Joaṣi, ọmọ Ahasiah, o ji i kuro ninu awọn ọmọ 
ọba ti a pa, o fi on ati olutọ rẹ̀ sinu yẹwu 
Ibusùn.. Bẹni Jehoṣabeati, ọmọbinrin 
Jehoramu ọba, aya Jehoiada, alufa, (nitori 
arabinrin Ahasiah li on) o pa a mọ kuro lọdọ 
Ataliah ki o má ba pa a. 

12O si wà pẹlu wọn ni pipam€ ninu ile Ọlọ— 
run li ọdun mẹfa: Ataliah si jọba lori ilẹ na. 
2 3 1 ATI li ọdun keje, Jehoiada mu ọkàn 

le, o si ba awọn olori ọrọrún dá 
majẹmu pẹlu, ani Asariah, ọmọ Jerohamu ati 
Iṣmaeli, ọmọ Jehohanani, ati Asariah ọmọ 
Obedi, ati Maaseiah, ọmọ Adaiah, ati Eliṣafati 
ọmọ Sikri. 

2Nwọn si lọ kakiri ni Juda, nwọn si kú 
awọn ọmọ Lefi jọ lati inu gbogbo ilu Juda, ati 
olori awọn baba ni Israeli, nwọn si wá si Je— 
rusalemu. 


357 


3 Gbogbo ijọ enia si ba ọba dá majẹmu ni ile 
Ọlọrun. O si wi fun wọn pe, Kiyesi i, ọmọ ọba 
ni yio jọba, gẹgẹ bi Oluwa ti wi niti awọn 
ọmọ Dafidi. 

4 Eyi li ohun ti ẹnyin o ṣe; Idamẹta nyin yio 
Wọle li ọjọ isimi, ninu awọn alufa ati ninu 
awọn ọmọ Lefi, ti yio ṣe adena iloro; 

5 Idamẹta yio wà ni ile ọba: idamẹta yio si 
wà ni ẹnu—ẹòna ti a npẹ̀ ni ile Ipilẹ: ati gbogbo 
enia yio wà li agbala ile Oluwa. 

6 Ṣugbọn ẹ máṣe jẹ ki ẹnikan ki o wò ile 
Oluwa wá, bikoṣe awọn alufa, ati awọn ti nṣe 
iranṣẹ fun awọn ọmọ Lefi: nwọn o wọle, ni— 
tori mimQ ni nwọn: gbogbo awọn enia yio si 
Ṣé ẹṣẹ Oluwa. 

7 Awọn ọmọ Lefi yio yi ọba ka kakiri, olu— 
kuluku pẹlu ohun ijà rẹ̀ li ọwọ rẹ̀: ẹnikẹni ti o 
ba wá si iha ile na, a o si pa a: ṣugbọn ki ẹnyin 
ki o wà pẹlu ọba, nigbati o ba nwọ ile, ati 
nigbati o ba njade. 

8 Bẹli awọn ọmọ Lefi ati gbogbo Juda ṣe 
gẹgẹ bi gbogbo eyiti Jehoiada, alufa ti pa á ni 
aṣẹ, olukuluku si mu awọn enia rẹ̀ ti o nwọle 
li ọjọ isimi, pẹlu awọn ti o njade li ọjọ isimi 
nitori Jehoiada alufa, kò jọwọ awọn ẹgbẹ meji 
alufa lọwọ lọ. 

9 Jehoiada alufa, si fi òkọ ati asà, ati apata 
Wọnni ti iti ṣe ti Dafidi ọba, ti o ti wà ni ile 
Ọlọrun, fun awọn balogun ọrọrun. 

100 si tò gbogbo awọn enia tì ọba kakiri 
olukuluku pẹlu ohun ija rẹ̀ li ọwọ rẹ̀, lati apa 
ọtún ile na titi de apa òsi ile na, lẹba pẹpẹ ati 
lẹba ile na. 

11 Nigbana ni nwọn mu ọmọ ọba jade wá, 
nwọn si fi ade fun u ati iwe ẹrì na, nwọn si fi i 
jọba: Jehoiada ati awọn ọmọ rẹ̀ si fi ororo yàn 
a, nwọn si Wipe, Ki ọba ki o pẹ. 

12 Nigbati Ataliah gbQ ariwo awọn enia, ti 
nwọn nsare lọ sibẹ, ti nwọn si nyìn ọba, o si 
tọ awọn enia na wá sinu ile Oluwa: 

130 si wò, si kiyesi i, ọba duro ni ibuduro 
rẹ̀ li ẹba ẹnu—òna, ati awọn balogun ati awọn 
afunpẹ̀ lọdọ ọba: ati gbogbo awọn enia ilẹ na 
si yò, nwọn si fun ipẹ̀, ati awọn akọrin pẹlu 
ohun-elo orin, ati awọn ti nkede lati kọ orin 
A Nigbana ni Ataliah fa aṣọ rẹ̀ ya, o si wipe: 
tẹ! Òtẹ! 

14 Nigbana ni Jehoiada alufa mu awọn olori 
ọrọrun ani awọn olori ogun na jade, o si wi 
fun wọn pe, Ẹ mu u jade kuro ninu ile sẹhin 
àgbala: ẹni—kẹni ti o ba si tò ọ lẹhin, ni ki a fi 
idà pa. Nitori alufa wipe, Ẹ máṣe pa a ninu ile 
Oluwa. 


li. KRONIKA. 23, 24 
15 Nwọn si fi àye fun u; nigbati o si de atiwọ 
ẹnu—òna Ẹṣin ile ọba, nwọn si pa a nibẹ. 

16 Jehoiada dá majẹmu lárin on ati larin 
awọn enia, ati lárin ọba pe, enia Oluwa li 
awọn o ma ṣe. 

17 Gbogbo awọn enia na si lọ si ile Baali, 
nwọn si wò o lulẹ, nwọn si fọ pẹpẹ ati awọn 
ere rẹ̀ tútu, nwọn si pa Mattani alufa Baali, 
niwaju pẹpẹ. 

18 Jehoiada si fi iṣẹ itọju ile Oluwa le ọwọ 
awọn alufa, awọn ọmọ Lefi, ti Dafidi ti pin 
lori ile Oluwa, lati ma ru ẹbọ ọrẹ sisun Olu— 
Wa, bi a ti kọ ọ ninu ofin Mose, pẹlu ayọ ati 
pẹlu orin lati ọwọ Dafidi. 

18 O si fi awọn adena si ẹnu—Ọna ile Oluwa, ki 
ẹni alaimé ninu ohun—kohun ki o má ba wọ ọ. 

200 si mu awọn olori—ọrọrun, ati awọn 
ọlọla, ati awọn bálẹ ninu awọn enia ati gbogbo 
enia ilẹ na, nwọn si mu ọba sọkalẹ lati ile Olu— 
Wa wá: nwọn si gbà ẹnu—òna giga Wá sinu ile 
ọba, nwọn si gbé ọba ka ori itẹ ijọba na. 

21 Gbogbo awọn enia ilẹ na si yò: ilu na si 


toro lẹhin ti a fi idà pa Ataliah. 

2 4 LẸNI ọdun meje ni Joaṣi nigbati o 
bẹ̀rẹ si ijọba, o si jọba ogoji ọdun ni 

Jerusalemu. Orukọ iya rẹ̀ si ni Sibia ti Beer— 

ṣeba. 

2 Joaṣi si ṣe eyiti o tọ li oju Oluwa ni gbogbo 
ọjọ Jehoiada, alufa. 

3 Jehoiada si fẹ obinrin meji fun u, o si bi 
ọmọkunrin ati ọmọbinrin. 

4 O si ṣe lẹhin eyi, o wà li ọkàn Joaṣi lati tun 
ile Oluwa ṣe. 

50 si kô awọn alufa ati awọn ọmọ Lefi jọ, o 
si wi fun wọn pe, Ẹ jade lọ si ilu Juda wọnni, 
ki ẹ si gbà owo jọ lati ọwọ gbogbo Israeli, lati 
tun ile Ọlọrun nyin ṣe li ọdọdun, ki ẹ si mu 
ọran na yá kankan. Ṣugbọn awọn ọmọ Lefi kò 
mu ọran na yá kánkan. 

6 Ọba si pé Jehoiada, olori, o si wi fun u pe, 
Eṣe ti iwọ kò bẹ̀re li ọwọ awọn ọmọ Lefi, ki 
nwọn ki o mu owo ofin Mose, iranṣẹ Oluwa, 
lati Juda ati lati Jerusalemu wá, ati ti ijọ—enia 
Israeli fun agọ ẹri? 

7 Nitori Ataliah, obinrin buburu nì ati awọn 
ọmọ rẹ ti fọ ile Ọlọrun; ati pẹlu gbogbo ohun 
mim ile Oluwa ni nwọn fi ṣe isin fun Baalimu. 

8 Ọba si paṣẹ, nwọn si kàn apoti kan, nwọn 
si fi si ita li ẹnu—òna ile Oluwa. 

8 Nwọn si kede ni Juda ati Jerusalemu, lati 
mu owo ofin fun Oluwa wá, ti Mose iranṣẹ 
Ọlọrun, fi le Israeli lori li aginju. 


li. KRONIKA. 24, 25 

10 Gbogbo awọn ijoye ati gbogbo awọn enia 
si yọ, nwọn si mu Wá, nwọn fi sinu apoti na, 
titi o fi kún. 

ti O si ṣe, nigbati akokò de lati mu apoti na 
Wá sọdọ olutọju iṣẹ ọba nipa ọwọ awọn ọmọ 
Lefi, nigbati nwọn si ri pe, owo pò, akọwe 
ọba ati olori ninu awọn alufa a wá, nwọn a si 
dà apoti na, nwọn a mu u, nwọn a si tun mu u 
pada lọ si ipò rẹ̀. Bayi ni nwọn nṣe li ojojumọ, 
nwọn si kò owo jọ li òpọlọpọ. 

12 Ati ọba ati Jehoiada fi i fun iru awọn ti 
nṣiṣẹ ile Oluwa, nwọn si fi gbà àgbaṣe awọn 
oniṣònà okuta, ati awọn gbẹnàgbẹna, lati tun 
ile Oluwa ṣe, ati pẹlu awọn alagbẹdẹ irin, ati 
idẹ, lati tun ile Oluwa ṣe. 

13 Bẹli awọn ti o nṣiṣẹ ṣiṣẹ na, iṣẹ na si lọ 
siwaju ati siwaju li ọwọ wọn, nwọn si tun mu 
ile Ọlọrun duro si ipò rẹ̀, nwọn si mu u le. 

14 Nigbati nwọn si pari rẹ̀ tan, nwọn mu 
owo iyokù wá si iwaju ọba ati Jehoiada, a si fi 
i ṣe ohun—elo fun ile Oluwa, ani ohun—elo 
fun ìsin ati fun ẹbọ, pẹlu ọpén, ani ohun—elo 
Wura ati fadakà. Nwọn si ru ẹbọ sisun ni ile 
Oluwa nigba—gbogbo ni gbogbo ọjọ Jehoiada. 

15 Ṣugbọn Jehoiada di arugbo, o si kún fun 
ọjọ, o si kú, ẹni adoje ọdun ni nigbati o kú. 

16 Nwọn si sìn i ni ilu Dafidi pẹlu awọn 
ọba, nitoriti o Ṣe rere ni Israeli, ati si Ọlọrun, 
ati si ile rẹ̀. 

17 Lẹhin ikú Jehoiada awọn ijoye Juda de, 
nwọn si tẹriba fun ọba. Nigbana li ọba si gbé 
ti wọn. 

18 Nwọn si kò ile Oluwa, Ọlọrun awọn baba 
Wọn silẹ, nwọn si nsìn òriṣa ati ere: ibinu si Wá 
sori Juda ati Jerusalemu nitori ẹ̀ṣẹ wọn yi. 

19 Sibẹ o rán awọn woli si wọn, lati mu 
Wọn pada tò Oluwa wá; nwọn si jẹri gbẹ̀ wọn; 
ṣugbọn nwọn kò fi eti si i. 

20 Ẹmi Ọlọrun si bà le Sakariah, ọmọ Je— 
hoiada alufa, ti o duro ni ibi giga jù awọn enia 
lọ, o si wi fun wọn pe, Bayi li Ọlọrun wi pe, 
Eṣe ti ẹnyin fi ru ofin Oluwa, ẹnyin kì yio ri 
ire? nitoriti ẹnyin ti kò Oluwa silẹ, on pẹlu si 
ti kò nyin. 

21 Nwọn si di rikiṣi si i, nwọn si sọ ọ li oku— 
ta nipa aṣẹ ọba li agbala ile Oluwa. 

22 Bẹni Joaṣi, ọba, kò ranti Gre ti Jehoiada, 
baba rẹ̀, ti ṣe fun u, o si pa ọmọ rẹ̀. Nigbati o si 
nkú lọ, o wipe, Ki Oluwa ki o wò o, ki o si 
bẹ̀re rẹ̀. 

23 O si ṣe li opin ọdun ni ogun Siria gòke tọ 
ọ wá: nwọn si de Juda ati Jerusalemu, nwọn si 
pa gbogbo awọn ijoye enia run kuro ninu 


358 


awọn enia na, nwọn si rán gbogbo ikôgun 
wọn sọdọ ọba Damasku. 

24 Nitori ogun awọn ara Siria dé pẹlu ẹgbẹ 
diẹ, Oluwa si fi ogun ti o pò gidigidi le wọn 
lọwọ, nitoriti nwọn kò Oluwa, Ọlọrun awọn 
baba wọn silẹ. Bẹni nwọn si ṣe idajọ Joaṣi. 

25 Nigbati nwọn si lọ kuro lọdọ rẹ̀, (nwọn 
sa ti fi i silẹ ninu àrun nla) awọn iranṣẹ rẹ̀ si di 
Tikiṣi si i, nitori ẹ̀jẹ awọn ọmọ Jehoiada alufa, 
nwọn si pa a lori akete rẹ̀, o si kú: nwọn si sìn 
i ni ilu Dafidi, ṣugbọn nwọn kò sìn i ni iboji 
awọn ọba. 

26 Wọnyi li awọn ti o di rikiṣi si i, Sabadi, 
ọmọ. Simeati, obinrin. ara. Ammoni, ati 
Jehosabadi, ọmọ Ṣimriti, obinrin ara Moabu. 

27 Njẹ niti awọn ọmọ rẹ̀, ati titobi owo—ọba, 
ti a fi le e lori, ati atunṣe ile Ọlọrun, kiyesi i, a 
kọ wọn sinu itan iwe awọn ọba. Amasiah ọmọ 


rẹ̀ si jọba ni ipò rẹ̀. 

2 5 TẸNI ọdun mẹdọgbọn ni Amasiah 
nigbati o bẹ̀rẹ si ijọba, o si jọba li 

ọdun mọkandilọgbọn ni Jerusalemu. Orukọ 

iya rẹ̀ si ni Jehoaddani ti Jerusalemu. 

2 O si ṣe eyi ti o tọ li oju Oluwa, ṣugbọn kì 
iṣe pẹlu ọkàn pipé. 

3O si ṣe, nigbati a fi idi ijọba na mulẹ fun u, 
o pa awọn iranṣẹ rẹ̀ ti o pa ọba, baba rẹ̀, 

4Ṣugbọn kò pa awọn ọmọ wọn, ṣugbọn o 
ṣe gẹgẹ bi a ti kọ ọ ninu ofin ninu iwe Mose, 
ti Oluwa ti paṣẹ wipe, Awọn baba kì yio kú 
fun awọn ọmọ, bẹli awọn ọmọ kì yio kú fun 
awọn baba, ṣugbọn olukuluku ni yio kú nitori 
ẹ̀ṣẹ rẹ̀. 

5 Amasiah si kô Juda jọ, o si tò wọn lẹsẹsẹ 
gẹgẹ bi ile baba wọn, awọn balogun ẹgbẹgbẹ— 
run ati balogun ọrọrun, ani gbogbo Juda ati 
Benjamini, o si ka iye wọn lati ẹni ogun ọdun 
ati jù bẹ̀ lọ, o si ri wọn li ọkẹ mẹdogun enia ti a 
yàn, ti o le jade lọ si ogun, ti o si le lo òkọ ati 
asà. 


BO si bẹ̀ ọkẹ marun ogun alagbara akọni 
ọkunrin lati inu Israeli wá fun ọgọrun talenti 
fadakà. 

7 Ṣugbọn enia Ọlọrun kan tò ọ Wá, wipe, 
Ọba, máṣe jẹ ki ogun Israeli ki o ba ọ lọ: nito— 
riti Oluwa kò wà pẹlu Israeli, ani gbogbo 
awọn ọmọ Efraimu. 

8Ṣugbọn bi iwọ o ba lọ, ma lọ, mu ara le 
fun ogun na: Ọlọrun yio bì ọ ṣubu niwaju ọta: 
Ọlọrun sa li agbara lati ṣe iranlọwọ, ati lati bì 
ni ṣubu. 

9 Amasiah si wi fun enia Ọlọrun na pe, 


359 


Ṣugbọn kili awa o ha ṣe nitori ọgọrun talenti 
ti mo ti fi fun ẹgbẹ—ogun Israeli? Enia Ọlọrun 
na si dahùn pe, O wà li ọwọ Oluwa lati fun ọ 
li ẹ̀pọlọpọ jù eyi lọ. 

10 Nigbana li Amasiah yà wọn, ani ẹgbẹ— 
ogun ti o ti tò ọ lati Efraimu wá, lati tun pada 
lọ ile wọn: ibinu wọn si ru gidigidi si Juda, 
nwọn si pada si ile wọn ni irunu. 

11 Amasiah si mu ara le, o si kô awọn enia 
rẹ̀ jade, o si lọ si afonifoji iyò, o si pa ẹgbarun 
ninu awọn ọmọ Seiri. 

12 Ati ẹgbarun alaye li awọn ọmọ Juda kô ni 
igbekun lọ, nwọn si mu wọn lọ si òke apata 
na, nwọn si tári wọn silẹ lati òke apata na, 
nwọn si fẹ titu. 

14Ṣugbọn awọn ọmọ—ogun ti Amasiah ran 
pada lọ, ki nwọn ki o máṣe ba on lọ si ogun, 
kọlù: awọn ilu Juda lati Samaria titi de Bet—ho— 
roni, nwọn si pa ẹgbẹdogun ninu wọn, nwọn 
si kô ikúgun pipọ. 

14 O si ṣe lẹhin ti Amasiah ti ibi pipa awọn 
ara Edomu bò, o si mu awọn oriṣa awọn ọmọ 
Seiri bò, o si gà wọn li oriṣa fun ara rẹ̀, o si tẹ̀ 
ara rẹ̀ ba niwaju wọn, o si sun turari fun wọn. 

15 Nitorina ni ibinu Oluwa ru si Amasiah, o 
si ran woli kan si i, ti o wi fun u pe, Éṣe ti iwọ 
fi nwá oriṣa awọn enia na, ti kò le gbà awọn 
enia wọn lọwọ rẹ? 

16 si ṣe bi o ti mba a sọrọ, ọba si wi fun u 
pe, A hafi ọ ṣe igbimọ ọba bi? fi mọ: ẹṣe ti a o fi 
pa ọ? Nigbana ni woli na fi mọ; o si wipe, Emi 
mò pe, Ọlọrun ti pinnu rẹ̀ lati pa ọ run, nitoriti 
iwọ ti ṣe eyi, ti iwọ kò si tẹ eti si imòran mi. 

17 Nigbana ni Amasiah, ọba Juda, gbà ẹ̀kọ, o 
si ranṣẹ si Joaṣi ọmọ Jehoahasi, ọmọ Jehu ọba 
Israeli, wipe, Wá, jẹ ki a wò ara wa li oju. 

18 Joaṣi, ọba Israeli, si ranṣẹ si Amasiah, ọba 
Judah, wipe, Ẹgun—ògan ti o wà ni Lebanoni 
ranṣẹ si igi kedari ti o wà ni Lebanoni, wipe, 
Fi ọmọbinrin rẹ fun ọmọ mi li aya: ẹranko 
igbẹ kan ti o wà ni Lebanoni si kọja nibẹ, o si 
tẹ ẹ̀gun—ògan na mọlẹ. 

19 Iwọ Wipe, Kiyesi i, iwọ ti pa awọn ara 
Edomu; ọkàn rẹ si gbé soke lati ma ṣogo: njẹ 
gbe ile rẹ, eéṣe ti iwọ nfiran fun ifarapa rẹ, ti 
iwọ o fi ṣubu, ani iwọ ati Juda pẹlu rẹ? 

20 Ṣugbọn Amasiah kò fẹ igb6; nitori lati 
ọdọ Ọlọrun wá ni, ki o le fi wọn le awọn ọta 
wọn lọwọ, nitoriti nwọn nwá awọn oriṣa 
Edomu. 

21 BẸni Joaṣi, ọba Israeli gòke lọ; nwọn si 
wò ara wọn li oju, on ati Amasiah, ọba Juda, 
ni Bet—Ṣemeṣi ti iṣe ti Juda, 


Ii. KRONIKA. 25, 26 


22A si ṣẹ Juda niwaju Israeli, nwọn salọ 
olukuluku sinu agọ rẹ̀. 

23 Joaṣi ọba Israeli si mu Amasiah, ọba Juda 
ọmọ Joaṣi, ọmọ Ahasiah ni Bet—Ṣemeṣi, o si 
mu u Wá si Jerusalemu, o si wò odi Jerusale— 
mu lati ẹnubode Efraimu titi de ẹnu—bode 
igun, irinwo igbọnwọ. 

240 si mu gbogbo wura ati fadakà, ati 
gbogbo ohun-elo ti a ri ni ile Ọlọrun lọdọ 
Obed—Edomu, ati awọn iṣura ile ọba, ati 
awọn ògo pẹlu, o si pada lọ si Samaria. 

25 Amasiah, ọmọ Joaṣi, ọba Juda, wà li aye 
lẹhin ikú Joaṣi, ọmọ Jehoahasi ọba Israeli, li 
ọdun mẹdogun. 

26 Ati iyokù iṣe Amasiah, ti iṣaju ati ti ikẹ— 
hin, kiyesi i, a kò ha kọ wọn sinu iwe awọn 
ọba Juda ati Israeli? 

27 Njẹ lẹhin àkoko ti Amasiah yipada kuro 
lati ma tò Oluwa lẹhin, nwọn di ọtẹ si i ni Je- 
Tusalemu; o si salọ si Lakiṣi: ṣugbọn nwọn 
Tanṣẹ tẹlé ni Lakiṣi, nwọn si pa a nibẹ. 

28 Nwọn si mu u wá lori ẹṣin, nwọn si sìn i 
pẹlu awọn baba rẹ̀ ni ilu Dafidi. 


2 Ô 1NIGBANA ni gbogbo enia Juda mu 
Ussiah ti iṣe ẹni ọdun mẹrindilogun, 
nwọn si fi i jọba ni ipò baba rẹ̀, Amasiah. 
2On kẹ Elotu, o si mu u pada fun Juda; 
lẹhin ti ọba sùn pẹlu awọn baba rẹ̀. 

3Ẹni ọdun mẹrindilogun ni Ussiah, nigbati o 
bẹ̀rẹ si ijọba, o si jọba ọdun mejileladọta ni Je— 
Tusalemu. Orukọ iya rẹ̀ si ni Jekoliah ti Jerusa— 
lemu. 

40 si ṣe eyiti o tẹ li oju Oluwa, gẹgẹ bi 
gbogbo eyiti baba rẹ̀, Amasiah, ti ṣe. 

50 si wá Ọlọrun li ọjọ Sekariah, ẹniti o li 
oye ninu iran Ọlọrun: niwọn ọjọ ti o wá Olu— 
wa, Ọlọrun si mu u ṣe rere. 

6 O si jade lọ, o si ba awọn ara Filistia jagun, o 
si wé odi Gati ati odi Jabne ati odi Aṣdodu, o si 
kẹ̀ ilu wọnni ni Aṣdodu, ati lárin awọn ara Fi— 
listia. 

7 Ọlọrun si ràn a lọwọ si awọn ara Filistia, 
ati si awọn ara Arabia, ti ngbe ni Gur—Baali, 
ati awọn ara Mehuni. 

8 Awọn ara Ammoni ta Ussiah li ọrẹ: orukọ 
rẹ̀ si tàn lọ kakiri titi de atiwọ Egipti; nitoriti o 
mu ara rẹ̀ le gidigidi. 

9 Ussiah si kẹ ile iṣọ ni Jerusalemu, nibi 
ẹnu—bode. Igun, ati nibi ẹnu—bode Afonifoji, 
ati nibi iṣẹpo—odi, o si mu wọn le. 

10 O kẹ ile iṣọ li aginju pẹlu, o si wà kanga 
pupọ: nitoriti o li ẹran—ọsin pipọ, ati ni ilẹ 


li. KRONIKA. 26 — 28 
isalẹ, ati ni pẹ̀tẹlẹ: o ni àgbẹ ati awọn olutọju 
àjara lori òke nla, ati lori Karmeli: nitoriti o 
fẹran àgbẹ—ṣiṣe. 

11 Ussiah si li ẹgbẹ—ogun awọn enia ti nja— 
gun, ti ima lọ ijagun li ẹgbẹgbẹ gẹgẹ bi iye 
kikà wọn, nipa ọwọ Jegieli, akọwe, ati Maa— 
seiah, olori labẹ ọwọ Hananiah, ọkan ninu 
awọn olori ogun ọba. 

12 Gbogbo iye olori awọn baba, alagbara 
akọni ogun jẹ ẹgbẹtala. 

13 Ati li ọwọ wọn li agbara ogun kan wà, 
ọkẹ mẹdogun enia o le ẹdẹgbárin ti o mura, 
ti nfi àgbara nla jagun, lati ràn ọba lọwọ si 
ọta. 

14 Ussiah si pes fun wọn, já gbogbo ogun 
na, asà ati òkọ, ati akoro, ati ohun ihamọ— 
Ta—ọrùn, ati ọrun titi de okuta kànakàna. 

150 si ṣe ohun ẹrọ—ijagun ni Jerusalemu, 
ihumọ ọlọgbọn enia, lati wà lori ile—iṣọ, ati 
lori igun odi, lati fi tafa, ati lati fi sọ okuta nla. 
Orukọ rẹ̀ si tàn lọ jìnajina, nitoriti a ṣe 
iranlọwọ iyanu fun u, titi o fi li agbara. 

16 Ṣugbọn nigbati o li agbara tan, ọkàn rẹ̀ 
gbé ga soke si iparun; nitoriti o ṣe irekọja si 
Oluwa Ọlọrun rẹ̀, o si lọ sinu tempili Oluwa, 
lati sun turari lori pẹpẹ turari. 

17 Asariah, alufa si wọle tò ọ lọ ati ọgọrin 
alufa Oluwa pẹlu rẹ̀, awọn alagbara, 

18 Nwọn si tako Ussiah ọba, nwọn si Wi 
fun u pe, Ki iṣe tirẹ, Ussiah, lati sun turari 
fun Oluwa, bikòṣe ti awọn alufa, awọn ọmọ 
Aaroni ti a yà si mim€ô lati sun turari: jade 
kuro ni ibi mim; nitoriti iwọ ti dẹṣẹ; bẹni kì 
yio ṣe fun ọlá rẹ lati ọdọ Oluwa Ọlọrun. 

19 Nigbana ni Ussiah binu, awo—turari si 
mbẹ lọwọ rẹ̀ lati sun turari: ati nigbati o binu 
si awọn alufa, ẹ̀tẹ yọ ni iwaju rẹ̀, loju awọn 
alufa ni ile Oluwa lẹba pẹpẹ turari. 

20 Ati Asariah, olori alufa, ati gbogbo 
awọn alufa wò o, si kiyesi i, o dẹtẹ ni iwaju 
rẹ̀, nwọn si tì i jade kuro nibẹ, nitôtọ, on 
tikararẹ̀ yara pẹlu lati jade, nitoriti Oluwa ti 
lù u. 

21Ussiah ọba, si di adẹ̀tẹ titi di ọjọ ikú rẹ̀, o 
si ngbe ile àrun, nitori adẹtẹ ni iṣe, nitoriti a 
ké e kuro ninu ile Oluwa: Jotamu, ọmọ rẹ̀, si 
Wà lori ile ọba, o nṣe idajọ awọn enia ilẹ na, 

22 Ati iyokù iṣe Ussiah, ti iṣaju ati ti ikẹhin 
ni Isaiah woli, ọmọ Amosi, kọ. 

23 Bẹni Ussiah sùn pẹlu awọn baba rẹ̀, 
nwọn si sìn i pẹlu awọn baba rẹ̀ ni oko ìsinkú 
ti iṣe ti awọn ọba; nitoriti nwọn wipe, Adẹtẹ 
li on: Jotamu, ọmọ rẹ̀, si jọba ni ipò rẹ̀. 


36 


o 

27 ẸNI ọdun mẹ̀dọgbọn ni Jotamu, 
nigbati o bẹ̀rẹ si ijọba, o si jọba ọdun 

mẹrindilogun ni Jerusalemu. Orukọ iya rẹ̀ si 

ni Jeruṣa, ọmọbinrin Sadoku. 

20 si ṣe eyiti o tẹ li oju Oluwa, gẹgẹ bi 
gbogbo eyiti baba rẹ̀ Ussiah ti ṣe; kiki kò wọ 
inu tempili Oluwa lọ, ṣugbọn awọn enia nṣe 
ibi sibẹsibẹ. 

3On si kẹ ẹnu—òna giga ile Oluwa, ati lori 
odi Ofeli, o kẹ pupọ. 

4 Ani o kẹ ilu wọnni li òke Juda, ati ninu 
igbo, o mọ ile—odi ati ile—iṣọ. 

50 si ba ọba awọn ara Ammoni jà pẹlu, o si 
bori wọn. Awọn ara Ammoni si fun u li ọgọrun 
talenti fadakà li ọdun na, ati ẹgbarun oṣuwọn 
alikama, ati ẹgbárun ti barli. Eyi li awọn ara 
Ammoni san fun u, ati lọdun keji ati lọdun kẹta. 

6 Bẹni Jotamu di alagbara, nitoriti o tun ọna 
rẹ̀ ṣe niwaju Oluwa Ọlọrun rẹ̀. 

7 Ati iyokù iṣe Jotamu ati gbogbo ogun rẹ̀, 
ati òna rẹ̀, kiyesi i, a kọ wọn sinu iwe awọn 
ọba Israeli ati Juda. 

8 Ẹni ọdun mẹ̀dọgbòn ni, nigbati o bẹ̀rẹ si 
ijọba, o si jọba ọdun mẹrindilogun ni Jerusa— 
lemu. 

9 Jotamu si sùn pẹlu awọn baba rẹ̀, nwọn si 
sìn i ni ilu Dafidi: Ahasi, ọmọ rẹ̀ si jọba ni ipò rẹ̀. 

1TẸNI ogun ọdun ni Ahasi nigbati o 


28 bẹ̀rẹ si ijọba, o si jọba ọdun mẹrindi— 
logun ni Jerusalemu: on kò si ṣe eyiti o tẹ̀ li 
oju Oluwa, gẹgẹ bi Dafidi baba rẹ̀: 

2 Nitoriti o rìn li ẹna awọn ọba Israeli, o si 
ṣe ere didà fun Baalimu pẹlu. 

30 si sun turari li àfonifoji ọmọ Hinnomu, 
o si sun awọn ọmọ rẹ̀ ninu iná bi ohun—irira 
awọn orilẹ—ẹ̀de, ti Oluwa ti le jade niwaju 
awọn ọmọ Israeli. 

40 si rubọ, o si sun turari ni ibi giga wọnni, 
ati lori òke kekere, ati labẹ gbogbo igi tutu. 

5 Nitorina Oluwa Ọlọrun rẹ̀ fi i le ọba Siria 
lọwọ; nwọn si kọlù u, nwọn si ká òpọlọpọ ni 
igbekun lọ ninu wọn, nwọn si mu wọn wá si 
Damasku. A si fi i le ọba Israeli lọwọ pẹlu, ti o 
pa a ni ipakupa. 

6 Nitoriti Peka, ọmọ Remaliah, pa ọkẹ mẹfa 
enia ni Juda ni ijọ kan, gbogbo awọn ọmọ— 
ogun: nitoriti nwọn ti kò Oluwa, Ọlọrun 
awọn baba wọn silẹ. 

TAti Sikri, alagbara kan ni Efraimu, pa 
Maaseiah, ọmọ ọba, ati Asirkamu, olori ile, ati 
Elkana, ibikeji ọba. 

8 Awọn ọmọ Israeli si kú ọkẹ mẹwa ninu 


361 


awọn arakunrin wọn ni igbekun lọ, awọn 
obinrin, awọn. ọmọkunrin, ati. awọn 
ọmọbinrin, nwọn si kô ikogun pupọ lọdọ wọn 
pẹlu, nwọn si mu ikogun na wá si Samaria. 

9 Woli Oluwa kan si wà nibẹ, orukọ ẹniti ijẹ 
Odedi: o si jade lọ ipade ogun ti o wá si Sa— 
maria, o si wi fun wọn pe, Kiyesi i, nitoriti 
Oluwa Ọlọrun awọn baba nyin binu si Juda li 
on ṣe fi wọn le nyin lọwọ, ẹnyin si pa wọn ni 
ipa—oro ti o de òke ọrun. 

10 Ati nisisiyi ẹnyin npete lati tẹ awọn ọmọ 
Juda ati Jerusalemu ba fun ẹrú—kunrin ati 
ẹrú-binrin nyin: ẹnyin kò ha jẹbi Oluwa 
Ọlọrun nyin, ani ẹnyin? 

ti Njẹ nitorina, ẹ gbọ temi, ki ẹ si jọwọ 
awọn igbekun ti ẹnyin ti kò ni igbekun ninu 
awọn arakunrin nyin lọwọ lọ: nitori ibinu ki— 
kan Oluwa mbẹ lori nyin. 

12 Nigbana li awọn kan ninu awọn olori, 
awọn ọmọ Efraimu, Asariah, ọmọ Johanani, 
Berekiah, ọmọ Meṣillemoti, ati Jehiskiah, 
ọmọ Ṣallumu, ati Amasa, ọmọ Hadlai, dide si 
awọn ti o ti ogun na bò. 

13 Nwọn si wi fun wọn pe, Ẹnyin kò gbọdọ 
mu awọn igbekun nì wá ihin: nitori wò o, 
awa ti jẹbi niwaju Oluwa, ẹnyin npete ati fi 
kún ẹ̀ṣẹ ati ẹbi wa: ẹbi wa sa tobi, ibinu kikan 
si wà lori Israeli. 

14 Bẹli awọn enia ti o hamọra fi awọn igbe— 
kun ati ikogun na silẹ niwaju awọn ijoye, ati 
gbogbo ijọ enia. 

15 Awọn ọkunrin ti a pẹ̀ li orukọ na si dide, 
nwọn si mu awọn igbekun na, nwọn si fi iko— 
gun na wò gbogbo awọn ti o wà ni ihoho ninu 
wọn, nwọn si wò wọn laṣọ, nwọn si bò wọn 
ni bàta, nwọn si fun wọn ni ohun jijẹ ati ohun 
mimu, nwọn si fi ororo kùn wọn li ara, nwọn 
si kô gbogbo awọn alailera ninu wọn sori kẹ— 
tẹkẹtẹ, nwọn si mu wọn wá si Jeriko, ilu ọlọ-— 
pẹ si ọdọ arakunrin wọn: nigbana ni nwọn 
pada wá si Samaria. 

16 Li akokò na ni Ahasi ọba, ranṣẹ si awọn 
ọba Assiria lati ràn on lọwọ. 

17 Awọn ara Edomu si tun wá, nwọn si kọlù 
Juda, nwọn si kô igbekun diẹ lọ. 

18 Awọn ara Filistia pẹlu ti gbé ogun lọ si ilu 
pẹtẹlẹ wọnni, ati siha gusu Juda, nwọn si ti 
gbà Bet—ṣemeṣi, ati Ajaloni, ati Gederoti, ati 
Ṣoko pẹlu ileto rẹ̀, Timna pẹlu ileto rẹ̀, ati 
Gimso pẹlu ati ileto rẹ̀: nwọn si ngbe ibẹ. 

19 Nitoriti Oluwa ti rẹ̀ Juda silẹ nitori Ahasi, 
ọba Juda: nitoriti o mu Juda di alaini iranlọwọ, 


Ii. KRONIKA. 28, 29 
20 Tilgati—pilnesari, ọba Assiria, si tò ọ wá, 
ọ si pọn ọ loju, ṣugbọn kò fun u li agbara. 

21 Ahasi sa kô ninu ini ile Oluwa, ati ninu 
ile ọba, ati ti awọn ijoye, o si fi fun ọba Assi— 
ria: ṣugbọn kò ràn a lọwọ. 

22 Ati li akokò ipọnju rẹ̀, o tun ṣe irekọja si i 
si Oluwa. Eyi ni Ahasi, ọba. 

23 Nitori ti o rubọ si awọn oriṣa Damasku, 
awọn ẹniti o kọlù u: o si wipe, Nitoriti awọn 
oriṣa awọn ọba Siria ràn wọn lọwọ, nitorina li 
emi o rubọ si wọn, ki nwọn le ràn mi lọwọ. 
Ṣugbọn awọn na ni iparun rẹ̀ ati ti gbogbo 
Israeli. 

24 Ahasi si kô gbogbo ohun-elo ile Ọlọrun 
jọ, o si ké kuro lara ohun-elo ile Ọlọrun, o si 
tì ilẹkun ile Oluwa, o si tẹ pẹpẹ fun ara rẹ̀ ni 
gbogbo igun Jerusalemu. 

25 Ati ni gbogbo orori ilu Juda li o ṣe ibi giga 
wọnni, lati sun turari fun awọn ọlọrun miran, 
o si mu Oluwa Ọlọrun awọn baba rẹ̀ binu. 

26 Ati iyokù: iṣe rẹ̀, ati ti gbogbo òna rẹ̀ ti 
iṣaju ati ti ikẹhin, kiyesi i, a kọ wọn sinu iwe 
awọn ọba Juda ati Israeli. 

27 Ahasi si sùn pẹlu awọn baba rẹ̀, nwọn si 
sìn i ni ilu na, ani ni Jerusalemu; ṣugbọn 
nwọn kò mu u Wá sinu awọn isa-okú awọn 
ọba Israeli: Hesekiah ọmọ rẹ si jọba ni ipò rẹ̀. 
29 TẸNI ọdun mẹdọgbọn ni Hesekiah, 

nigbati o bẹ̀rẹ si ijọba, o si jọba fun 
ọdun mọkandilọgbọn ni Jerusalemu. Orukọ 
iya rẹ̀ si ni Abijah, ọmọbinrin Sekariah. 

20 si ṣe eyiti o tẹ li oju Oluwa, gẹgẹ bi 
gbogbo eyiti Dafidi, baba rẹ̀, ti ṣe. 

3 Li ọdun kini ijọba rẹ̀ li oṣù kini, o ṣí ilẹkun 
ile Oluwa, o si tun wọn ṣe. 

40 si mu awọn alufa wá ati awọn ọmọ Lefi, 
o sì kò wọn jọ si ita ila—ôrun. 

SO si wi fun wọn pe, Ẹ gbẹ temi, ẹnyin 
ọmọ Lefi; ẹ yà ara nyin si mim nisisiyi, ki ẹ si 
yà ile Oluwa Ọlọrun awọn baba nyin si 
mimẹ̀, ki ẹ si kú ohun aimọ na jade kuro ni ibi 
mimQ. 

6 Awọn baba wa sa ti dẹṣẹ, nwọn si ti ṣe ibi 
li oju Oluwa Ọlọrun wa, nwọn si ti kò ọ silẹ, 
nwọn si ti yi oju wọn pada kuro ni ibugbe 
Oluwa, nwọn si ti pa ẹhin wọn da. 

7 Nwọn ti tì ilẹkun iloro na pẹlu, nwọn si ti 
pa fitila, nwọn kò si sun turari, bẹni nwọn kò 
ru ẹbọ sisun ni ibi mimQ si Ọlọrun Israeli. 

8 Nitorina ibinu Oluwa wà lori Juda ati Je— 
rusalemu, o si fi wọn fun wàhala, ati iyanu ati 
ẹ̀sin, bi ẹnyin ti fi oju nyin ri. 


Ii. KRONIKA. 29 
9 Sa wò o, awọn baba wa ti ti ipa idà ṣubu, ati 

awọn ọmọkunrin wa, ati awọn ọmọbinrin wa, 

ati awọn obinrin wa wà ni igbekun nitori eyi. 

10 Njẹ o wà li ọkàn mi lati ba Oluwa Ọlọrun 
Israeli dá majẹmu, ki ibinu rẹ̀ kikan ki o le yi— 
pada kuro lọdọ wa. 

ti Ẹnyin ọmọ mi, ẹ máṣe jafara nisisiyi: ni— 
tori ti Oluwa ti yàn nyin lati duro niwaju rẹ̀, 
lati sìn i, ati ki ẹnyin ki o má ṣe iranṣẹ fun u, 
ki ẹ si má sun turari. 

12 Nigbana li awọn ọmọ Lefi dide, Mahati, 
ọmọ Amasai, ati Joeli, ọmọ Asariah, ninu 
awọn ọmọ Kohati: ati ninu awọn ọmọ Merari, 
Kiṣi, ọmọ Abdi, ati Asariah, ọmọ Jehaleeli: ati 
ninu awọn ọmọ Gerṣoni, Joah, ọmọ Simma, 
ati Edeni, ọmọ Joah: 

13 Ati ninu awọn ọmọ Elisafani, Ṣimri ati 
Jegieli: ati ninu awọn ọmọ Asafu, Sekariah ati 
Mattaniah. 

14 Ati ninu awọn ọmọ Hemani, Jehieli ati 
Ṣimei: ati ninu awọn ọmọ Jedutuni, Ṣemaiah 
ati Ussieli. 

15 Nwọn si kò awọn arakunrin wọn jọ, nwọn 
si yà ara wọn si mim, nwọn si wá nipa aṣẹ ọba 
gẹgẹ bi ẹrọ Oluwa, lati gbá ile Oluwa m6. 

16 Awọn alufa si wọ inu ile Oluwa lọhun lọ, 
lati gbá a m6, nwọn si mu gbogbo eri ti nwọn 
ri ninu tempili Oluwa jade si inu agbala ile 
Oluwa. Awọn ọmọ Lefi si kò o, nwọn si rù u 
jade gbangba lọ si odò Kidroni. 

17 Njẹ nwọn bẹ̀rẹ li ọjọ kini oṣù kini, lati yà 
a si mim, ati li ọjọ kẹjọ oṣù na, nwọn de iloro 
Oluwa: bẹni nwọn fi ọjọ mẹjọ yà ile Oluwa si 
mim; ati li ọjọ kẹrindilogun oṣù kini na, 
nwọn pari rẹ̀. 

18 Nigbana ni nwọn wọle tò Hesekiah ọba, 
nwọn si wipe: Awa ti gbá ile Oluwa mẹ, ati 
pẹpẹ ẹbọ sisun, pẹlu gbogbo ohun-elo rẹ̀, ati 
tabili akara—ifihan, pẹlu gbogbo ohun-elo rẹ̀. 

19 Pẹlupẹlu gbogbo ohun-elo, ti Ahasi, ọba, 
ti sọ di alaimô ninu ẹ̀ṣẹ rẹ̀, li akokò ijọba rẹ̀, li 
awa ti pese ti awa si ti yà si mim, si kiyesi i, 
nwọn mbẹ niwaju pẹpẹ Oluwa. 

20 Nigbana ni Hesekiah, ọba, dide ni kutu— 
kutu; o si kô awọn olori ilu jọ, o si gòke lọ 
sìnu ile Oluwa. 

21 Nwọn si mu akọ—malu meje wá, ati àgbo 
meje, ati ọdọ—agutan meje, ati obukọ meje 
fun ẹbọ ẹ̀ṣẹ fun ijọba na, ati fun ibi mim6 na, 
ati fun Juda. O si paṣẹ fun awọn alufa, awọn 
ọmọ Aaroni, lati fi wọn rubọ lori pẹpẹ Oluwa. 

22 Bẹni awọn alufa pa awọn akọ—malu na, 
nwọn si gba ẹ̀jẹ na, nwọn si fi wQn ara pẹpẹ: 


3ea 


bẹ̀ gẹgẹ nigbati nwọn pa awọn àgbo, nwọn fi 
ẹ̀jẹ na wQn ara pẹpẹ; nwọn pa awọn ọdọ—agu— 
tan pẹlu nwọn si fi ẹ̀jẹ na wn ara pẹpẹ. 

23 Nwọn si mu awọn òbukọ ẹbọ-—ẹ̀ṣẹ wá si— 
Waju ọba ati ijọ enia na: nwọn si fi ọwọ wọn 
le wọn lori. 

24 Awọn alufa si pa wọn, nwọn si fi ẹ̀jẹ wọn 
Ṣe ilaja lori pẹpẹ, lati ṣe etutu fun gbogbo 
Israeli; nitoriti ọba paṣẹ, ki a ṣe ẹbọ sisun ati 
ẹbọ-ẹ̀ṣẹ fun gbogbo Israeli. 

25O si mu awọn ọmọ Lefi duro ninu ile 
Oluwa, pẹlu kimbali, pẹlu ohun—elo orin, ati 
pẹlu duru, gẹgẹ bi aṣẹ Dafidi, ati ti Gadi, ari— 
Tan ọba, ati Natani, woli, nitori aṣẹ Oluwa ni 
lati ọwọ awọn woli rẹ̀. 

26 Awọn ọmọ Lefi si duro pẹlu ohun—elo 
orin Dafidi, ati awọn alufa pẹlu ipẹ̀. 

27 Hesekiah si paṣẹ lati ru ẹbọ sisun lori 
pẹpẹ na. Nigbati ẹbọ sisun na si bẹ̀rẹ, orin 
Oluwa bẹ̀rẹ pẹlu ipẹ̀ ati pẹlu ohun—elo orin 
Dafidi, ọba Israeli. 

28 Gbogbo ijọ enia na si wolẹ sìn, awọn 
akọrin, kọrin, ati awọn afunpẹ̀ fun: gbogbo 
wọnyi si wà bẹ titi ẹbọ sisun na fi pari tan. 

29 Nigbati nwọn si ṣe ipari ẹbọ riru, ọba ati 
gbogbo awọn ti o wà pẹlu rẹ̀ tẹ̀ ara wọn ba, 
nwọn si sìn. 

30 Pẹlupẹlu Hesekiah ọba, ati awọn ijoye 
paṣẹ fun awọn ọmọ Lefi, lati fi òrọ Dafidi ati ti 
Asafu ariran, kọrin iyìn si Oluwa: nwọn si fi 
inu—didùn kọrin iyìn, nwọn si tẹri wọn ba, 
nwọn si sìn. 

31 Nigbana ni Hesekiah dahùn, o si wipe, 
Nisisiyi, ọwọ nyin kún fun ẹ̀bun fun Oluwa, ẹ 
ṣunmọ ihin, ki ẹ si mu ẹbọ ati ọrẹ—ọpẹ Wá sinu 
ile Oluwa. Ijọ ẹnia si mu ẹbọ ati ọrẹ—ọpẹ wá; 
ati olukuluku ti ọkàn rẹ̀ fẹ, mu ẹbọ sisun Wá. 

32 Iye ẹbọ sisun, ti ijọ enia mu Wá, si jẹ 
adọrin akọ—malu, ati ọgọrun àgbo, ati igba 
ọdọ-agutan: gbogbo wọnyi si ni fun ẹbọ—si— 
sun si Oluwa. 

33 Awọn ohun ìyasi—mimọ: si jẹ ẹgbẹta 
malu, ati ẹgbẹdogun agutan. 

34 Ṣugbọn awọn alufa kò to, nwọn kò si le họ 
gbogbo awọn ẹran ẹbọ sisun na: nitorina awọn 
arakunrin wọn, awọn ọmọ Lefi ràn wọn lọwọ, 
titi iṣẹ na fi pari, ati titi awọn alufa iyokù fi yà 
ara wọn si mim€: nitori awọn ọmọ Lefi ṣe olotọ 
li ọkàn jù awọn alufa lọ lati yà ara wọn si 
mimẹ. 

35 Ati pẹlu, awọn ẹbọ sisun papọju, pẹlu 
ọra ẹbọ—alafia, pẹlu ẹbọ ohun—mimu fun ẹbọ 
sisun. BẸẹli a si to iṣé—ìsin ile Oluwa li ẹsẹsẹ. 


363 


36 Hesekiah si yò, ati gbogbo enia pe, Ọlọ— 
run ti mura awọn enia na silẹ: nitori li ojiji li a 
ṣe nkan na. 


30 1HESEKIAH. si ranṣẹ si gbogbo 
Israeli ati Juda, o si kọ iwe pẹlu si 
Efraimu ati Manasse, ki nwọn ki o wá sinu ile 
Oluwa ni Jerusalemu, lati pa ajọ irekọja mẹ si 
Oluwa, Ọlọrun Israeli. 

2 Nitoriti ọba ti gbìmọ ati awọn ijoye rẹ̀, ati 
gbogbo ijọ—enia ni Jerusalemu, lati pa ajọ 
irekọja mọ li oṣù keji. 

3 Nitoriti nwọn kò le pa a mẹ li akokò na, 
nitori awọn alufa kò ti iyà ara wọn si mim€ to; 
bẹ̀li awọn enia kò ti ikô ara wọn jọ si Jerusa— 
lemu. 

4 Ọran na si tẹ loju ọba ati loju gbogbo ijọ— 
enia. 

5 Bẹni nwọn fi aṣẹ kan lelẹ, lati kede ká 
gbogbo Israeli, lati Beer—Ṣeba ani titi de Dani, 
lati wá ipa ajọ irekọja mẹ si Oluwa Ọlọrun 
Israeli ni Jerusalemu: nitori nwọn kò pa a mẹ 
li ọjọ pupọ gẹgẹ bi a ti kọ ọ. 

6 Bẹli awọn onṣẹ ti nsare lọ pẹlu iwe lati 
ọwọ ọba ati awọn ijoye rẹ̀ si gbogbo Israeli ati 
Juda; ati gẹgẹ bi aṣẹ ọba, wipe, Ẹnyin ọmọ 
Israeli, ẹ tun yipada si Oluwa Ọlọrun Abra— 
hamu, Isaaki, ati Israeli, On o si yipada si 
awọn iyokù ninu nyin, ti o sala kuro lọwọ 
awọn ọba Assiria. 

7 Ki ẹnyin ki o má si ṣe dabi awọn baba 
nyin, ati bi awọn arakunrin nyin, ti o dẹṣẹ si 
Oluwa, Ọlọrun awọn baba wọn, nitorina li o 
ṣe fi wọn fun idahoro, bi ẹnyin ti ri. 

8 Njẹ ki ẹnyin ki o máṣe ṣe ọlọrùn lile, bi 
awọn baba nyin, ṣugbọn ẹ jọwọ ara nyin lọwọ 
fun Oluwa, ki ẹ si wò inu ibi—mimọ rẹ̀ lọ, ti 
on ti yà si mimọ titi lai: ki ẹ si sin Oluwa, 
Ọlọrun nyin, ki imuna ibinu rẹ̀ ki o le yipada 
kuro li ọdọ nyin. 

9 Nitori bi ẹnyin ba tun yipada si Oluwa, 
awọn arakunrin nyin, ati awọn ọmọ nyin, yio 
ri anu niwaju awọn ti o kô wọn ni ìgbekun lọ, 
ki nwọn ki o le tun pada wá si ilẹ yi: nitori 
Oluwa Ọlọrun nyin, oniyénu ati alánu ni, kì 
yio si yi oju rẹ̀ pada kuro lọdọ nyin, bi ẹnyin 
ba pada sọdọ rẹ̀. 

10 Bẹ li awọn onṣẹ na kọja lati ilu de ilu, ni ilẹ 
Efraimu ati Manasse titi de Sebuluni: ṣugbọn 
nwọn fi wọn rẹrin ẹlẹya, nwọn si gàn wọn. 

ti Sibẹ omiran ninu awọn enia Aṣeri ati 
Manasse ati Sebuluni rẹ̀ ara wọn silẹ, nwọn si 
wá si Jerusalemu. 


Ii. KRONIKA. 29, 30 
12 Ni Judah pẹlu, ọwọ Ọlọrun wà lati fun 
wọn li ọkàn kan lati pa ofin ọba mọ ati ti 
awọn ijoye, nipa òrọ Oluwa. 

13 Ọpọlọpọ enia si pejọ ni Jerusalemu, lati 
pa ajọ akara alaiwu mẹ li oṣu keji, ijọ enia 
nlanla. 

14Nwọn si dide, nwọn si kô gbogbo pẹpẹ ti o 
wà ni Jerusalemu lọ, ati gbogbo pẹpẹ turari ni 
nwọn kô lọ, nwọn si dà wọn si odò Kidroni. 

15 Nigbana ni nwọn pa ẹran irekọja na li ọjọ 
kẹrinla oṣù keji: oju si tì awọn alufa ati awọn 
ọmọ Lefi, nwọn si yà ara wọn si mimQ, nwọn 
si mu ẹbọ sisun wá sinu ile Oluwa. 

16 Nwọn si duro ni ipò wọn, bi ẹ̀tò wọn 
gẹgẹ bi ofin Mose, enia Ọlọrun: awọn alufa 
wọn ẹ̀jẹ na, ti nwọn gbà lọwọ awọn ọmọ Lefi. 

17 Nitori ọpọlọpọ li o wà ninu ijọ enia na ti 
kò yà ara wọn si mim: nitorina ni awọn ọmọ 
Lefi ṣe ntọju ati pa ẹran irekọja fun olukuluku 
ẹniti o ṣe alaim€, lati yà a si mimọ si Oluwa. 

18 Ọpọlọpọ enia, ani ọpọlọpọ ninu Efraimu 
ati Manasse, Issakari, ati Sebuluni kò sa wẹ̀ ara 
wọn mẹ sibẹ nwọn jẹ irekọja na, kì iṣe gẹgẹ bi 
a ti kọ ọ. Ṣugbọn Hesekiah bẹ̀bẹ fun wọn, 
wipe, Oluwa, ẹni—rere, dariji olukuluku, 

19 Ti o mura ọkàn rẹ̀ lati wá Ọlọrun, Oluwa 
Ọlọrun awọn baba rẹ̀, ṣugbọn ti kì iṣe nipa 
ìwẹnumọ mimẹ. 

20 Oluwa si gbọ ti Hesekiah, o si mu awọn 
enia na lara dá. 

21 Awọn ọmọ Israeli ti a ri ni Jerusalemu fi 
ayò nla pa ajọ àkara alaiwu mọ li ọjọ meje: 
awọn ọmọ Lefi, ati awọn alufa yìn Oluwa lojo— 
jumọ, nwọn nfi ohun—elo olohùn goro kọrin si 
Oluwa. 

22 Hesekiah sọrọ itunu fun gbogbo awọn 
ọmọ Lefi, ti o loye ni ìmọ rere Oluwa: ijọ meje 
ni nwọn fi jẹ àse na, nwọn nru ẹbọ alafia, 
nwọn si nfi ohùn rara dupẹ fun Oluwa, Ọlọrun 
awọn baba wọn. 

23 Gbogbo ijọ na si gbìmọ lati pa ọjọ meje mi— 
ran m€: nwọn si fi ayò pa ọjọ meje miran mẹ. 

24 Nitori Hesekiah, ọba Juda, ta ijọ enia na 
li ọrẹ, ẹgbẹrun akọ—malu, ati ẹdẹgbarun àgu— 
tan: òpọlọpọ ninu awọn alufa si yà ara wọn si 
mimQ. 

25 Gbogbo ijọ—enia Juda pẹlu awọn alufa ati 
awọn ọmọ Lefi, ati gbogbo ijọ—enia ti o ti inu 
Israeli jade wá, ati awọn àlejo ti o ti ilẹ Israeli 
jade wá, ati awọn ti ngbe Juda yò. 

26 Bẹli ayò nla si wà ni Jerusalemu: nitori 
lati ọjọ Solomoni, ọmọ Dafidi, ọba Israeli, iru 
eyi kò sí ni Jerusalemu. 


Ii. KRONIKA. 30 —32 

27 Nigbana li awọn alufa, awọn ọmọ Lefi 
dide, nwọn si sure fun awọn enia na: a si gbọ 
ohùn wọn, adura wọn si gòke lọ si ibugbe 
mimọ rẹ̀, ani si ọrun. 


3 l 1 NJẸ nigbati gbogbo eyi pari, gbogbo 

Israeli ti a ri nibẹ jade lọ si ilu Juda 
Wwọnni, nwọn si fẹ awọn ere túitu, nwọn si bẹ̀ 
igbo òriṣa lulẹ, nwọn si bì ibi giga wọnni ati 
awọn pẹpẹ ṣubu, ninu gbogbo Juda ati Benja— 
mini, ni Efraimu pẹlu ati Manasse, titi nwọn 
fi pa gbogbo wọn run patapata. Nigbana ni 
gbogbo awọn ọmọ Israeli yipada, olukuluku si 
ilẹ-ini rẹ̀ si ilu wọn. 

2 Hesekiah si yàn ipa awọn alufa, ati awọn 
ọmọ Lefi nipa ipa wọn, olukuluku gẹgẹ bi 
iṣẹdsin. rẹ̀, awọn alufa ati awọn ọmọ Lefi 
fun ẹbọ sisun, ati fun ẹbọ-alafia. lati ṣiṣẹ, ati 
lati dupẹ, ati lati ma yìn li ẹnu-ẹ̀na. ibudo 
Oluwa. 

3 Ọba si fi ipin lati inu ini rẹ̀ sapakan fun 
ẹbọ sisun, fun ẹbọ sisun orowurọ ati alalẹ, ati 
ẹbọ sisun ọjọjọ isimi, ati fun oṣù titun, ati fun 
ajọ ti a yàn, bi a ti kọ ọ ninu ofin Oluwa. 

4 Pẹlupẹlu o paṣẹ fun awọn enia ti ngbe Je— 
rusalemu lati fi ipin kan fun awọn alufa ati 
awọn ọmọ Lefi, ki nwọn ki o le di ofin Oluwa 
mu ṣinṣin. 

5 Bi aṣẹ na ti de ode, awọn ọmọ Israeli mu 
òpọlọpọ akọso ọkà ati ọti—Wwaini ati ororo, ati 
oyin wá, ati ninu gbogbo ibisi oko; ati idamẹ— 
Wa ohun gbogbo ni nwọn mu wá li òpọlọpọ. 

6 Ati awọn ọmọ Israeli ati Juda, ti ngbe inu 
ilu Juda wọnni, awọn pẹlu mu idamẹwa malu 
ati agutan. wá ati idamẹwa gbogbo ohun 
mimé ti a yà si mimQ si Oluwa Ọlọrun wọn, 
nwọn si kô wọn jọ li òkiti òkiti. 

7 Li oṣù kẹta, nwọn bẹ̀rẹ si ifi ipilẹ awọn 
òkiti lelẹ, nwọn si pari rẹ̀ li oṣù keje. 

8 Nigbati Hesekiah ati awọn ijoye de, ti 
nwọn si ri òkiti wọnni, nwọn fi ibukún fun 
Oluwa, ati Israeli enia rẹ̀. 

9 Hesekiah si bẹ̀re lọdọ awọn alufa ati awọn 
ọmọ Lefi niti òkiti wọnni. 

10 Asariah, olori alufa ti ile Sadoku, si da a 
lohùn o si wipe, Lati igba ti awọn enia bẹ̀rẹ si 
imu ọrẹ wá sinu ile Oluwa, awa ní to lati jẹ, a 
si kù pupọ silẹ: Oluwa sa ti bukún awọn enia 
rẹ̀; eyiti o kù ni iṣura nla yi. 

tI Nigbana ni Hesekiah paṣẹ lati pẹ̀se iyà— 
Tá-iṣura ni ile Ọlọrun; nwọn si pẹ̀se wọn. 

12 Nwọn si mu awọn ọrẹ ati idamẹwa ati 
ohun ti a yà si mimQ wò ile wá nitòôtọ: lori 


364 


eyiti Kononiah, ọmọ Lefi, nṣe olori, Ṣimei 
arakunrin rẹ̀ si ni igbakeji. 

13 Ati Jehieli, ati Asasiah, ati Nahati, ati 
Asaheli, ati Jerimoti, ati Josabadi, ati Elieli, ati 
Ismakiah, ati Mahati, ati Benaiah, ni awọn 
alabojuto labẹ ọwọ Kononiah ati Ṣimei ara— 
kunrin rẹ̀, nipa aṣẹ Hesekiah ọba, ati Asariah, 
olori ile Ọlọrun. 

14 Ati Kore, ọmọ Imna, ọmọ Lefi, adẹ̀na iha 
ila—ôrun, li o wà lori awọn ọrẹ atinuwa Ọlọrun, 
lati pin ẹbọ ọrẹ Oluwa, ati ohun mimQ julọ. 

15 Ati labẹ ọwọ rẹ̀ ni Edeni, ati Miniamini, 
ati Jeṣua, ati Ṣemaiah, Amariah, ati Ṣekaniah, 
ninu ilu awọn alufa, lati fun awọn arakunrin 
Wọn li ẹsẹsẹ, li otitọ, bi fun ẹni—nla, bẹni fun 
ẹni—kekere. 

16 laika awọn ọkunrin, ti a kọ sinu iwe idi— 
le, lati ọmọ ọdun mẹta ati jù bẹ lọ, fun oluku- 
luku wọn ti o nwò inu ile Oluwa lọ, ìwọn tirẹ̀ 
lojojumọ, fun iṣẹ ìsin wọn, ninu ilana wọn, 
gẹgẹ bi ipa wọn; 

17 Ati fun awọn alufa ti a kọ sinu iwe nipa ile 
baba wọn, ati awọn ọmọ Lefi, lati ẹni ogun 
ọdun ati jù bẹ lọ, ninu ilana wọn, nipa ipa wọn: 

18 Ati fun awọn ti a kọ sinu iwe, gbogbo 
awọn ọmọ kekeke wọn, awọn aya wọn, ati 
awọn ọmọkunrin wọn, ati awọn ọmọbinrin 
wọn, ja gbogbo ijọ enia na: nitori ninu otitọ ni 
nwọn yà ara wọn si mimQ ninu iṣẹ mim€6é. 

19 Ati fun awọn ọmọ Aaroni, awọn alufa, ti 
o wà li oko igberiko ilu wọn ni olukuluku ilu, 
awọn ọkunrin wà nibẹ, ti a pẹ̀ li orukọ, lati 
ma fi fun gbogbo awọn ọkunrin ninu awọn 
alufa, ati fun gbogbo awọn ti a kà ni idile idile 
ninu awọn ọmọ Lefi. 

20 Bayi ni Hesekiah si ṣe ni gbogbo Juda, o 
si ṣe eyiti o dara, ti o si t6, ti o si ṣe otitọ, ni— 
waju Oluwa Ọlọrun rẹ̀. 

21Ati ninu gbogbo iṣẹ ti o bẹ̀rẹ ninu 
iṣẹ-ìsin ile Ọlọrun, ati ninu ofin, ati ni aṣẹ, 
lati wá Ọlọrun, o fi gbogbo ọkàn rẹ̀ ṣe e, o si 
ṣe rere. 


3 2 1LẸHIN ti a ti ṣe iṣẹ wọnyi lotitọ, 

Sennakeribu, ọba Assiria, de, o si wọ 
inu Juda lọ, o si dôtì awọn ilu olodi, o si rò lati 
gbà wọn fun ara rẹ̀. 

2 Nigbati Hesekiah ri pe Sennakeribu de, ti 
o fi oju si ati ba Jerusalemu jagun, 

30 ba awọn ijoye rẹ̀ ati awọn ọkunrin 
alagbara rẹ̀ gbìmọ, lati dí omi orisun wọnni, ti 
mbẹ lẹhin ilu: nwọn si ràn a lọwọ. 

4 Bẹli òpọlọpọ enia kojọ pò, awọn ẹniti o dí 


365 


gbogbo orisun, ati odò ti nṣàn la arin ilẹ na ja, 
wipe, Nitori kili awọn ọba Assiria yio Ṣe Wá, 
ki nwọn ki o si ri omi pupọ? 

50 mu ara rẹ̀ le pẹlu, o si mọ gbogbo odi ti 
o ti ya, o si gbé e ga de awọn ile—iṣọ, ati odi 
miran lode, o si tun Millo ṣe ni ilu Dafidi, o si 
ṣe ẹkọ ati apata li òpọlọpọ. 

80 si yàn awọn balogun lori awọn enia, o 
si ká wọn jọ pò sọdọ rẹ̀ ni ita ẹnu—bode ilu, o 
si sọrọ iyanju fun wọn, wipe, 

TẸ mu ara le, ki ẹ si ṣe onigboya, ẹ má 
bẹ̀ru, bẹni ki aiya ki o máṣe fò nyin nitori ọba 
Assiria, tabi nitori gbogbo òpọlọpọ enia ti o 
wà pẹlu rẹ̀; nitori awọn ti o pẹlu wa jù awọn 
ti o pẹlu rẹ̀ lọ: 

8 Apa ẹran—ara li o pẹlu rẹ̀, ṣugbọn Oluwa 
Ọlọrun wa li o pẹlu wa lati ràn wa lọwọ, ati 
lati jà ogun wa. Awọn enia na si gbẹkẹ wọn le 
ẹrọ Hesekiah, ọba Juda. 

8 Lẹhin eyi ni Sennakeribu, ọba Assiria, rán 
awọn iranṣẹ si Jerusalemu, (ṣugbọn on tika— 
Tarẹ̀ dôtì Lakiṣi ati gbogbo ogun rẹ̀ pẹlu rẹ̀) 
sọdọ Hesekiah, ọba Juda ati sọdọ gbogbo Juda 
ti o wà ni Jerusalemu wipe, 

10 Bayi ni Sennakeribu, ọba Assiria, wi pe, 
Kili ẹnyin gbẹkẹle, ti ẹnyin joko ninu odi agba— 
ra ni Jerusalemu? 

tI Kò ṣepe Hesekiah ntàn nyin lati fi ara 
nyin fun ikú, nipa ìyan, ati nipa ongbẹ, o 
nwipe, Oluwa, Ọlọrun wa, yio gbà wa lọwọ 
ọba Assiria? 

12 Kò ṣepe Hesekiah kanna li o mu ibi giga rẹ̀ 
Wọnni kuro, ati pẹpẹ rẹ̀, ti o si paṣẹ fun Juda ati 
Jerusalemu, wipe, Ki ẹnyin ki o má sìn niwaju 
pẹpẹ kan, ki ẹnyin ki o má sun turari lori rẹ̀? 

134 Enyin kò ha mò ohun ti emi ati awọn 
baba mi ti ṣe si gbogbo enia ilẹ miran? awọn 
oriṣa awọn orilẹ—ẹ̀de ilẹ wọnni ha le gbà ilẹ 
wọn lọwọ mi rara? 

14 Tani ninu gbogbo awọn oriṣa orilẹ—ẹ̀de 
wọnni, ti awọn baba mi parun tútu, ti o le gbà 
enia rẹ̀ lọwọ mi, ti Ọlọrun nyin yio fi le gbà 
nyin lọwọ mi? 

15 Njẹ nitorina, ẹ máṣe jẹ ki Hesekiah ki o 
tàn nyin jẹ, bẹni ki o máṣe rò nyin bi iru eyi, 
bẹ̀ni ki ẹ máṣe gbà a gbé: nitoriti kò si oriṣa 
orilẹ—ẹ̀de tabi ijọba kan ti o le gbà enia rẹ̀ 
lọwọ mi, ati lọwọ awọn baba mi: ambọtori 
Ọlọrun nyin ti yio fi gbà nyin lọwọ mi? 

16 Awọn iranṣẹ rẹ̀ si sọ jù bẹ lọ si Oluwa 
Ọlọrun, ati si iranṣẹ rẹ̀, Hesekiah. 

17 O kọ iwe pẹlu lati kẹgan Oluwa, Ọlọrun 
Israeli, ati lati sọrọ òdi si i, wipe, Gẹgẹ bi 


II. KRONIKA. 32 
awọn oriṣa orilẹ—ẹ̀de ilẹ miran kò ti gbà awọn 
enia wọn lọwọ mi, bẹli Ọlọrun Hesekiah ki 
yio gbà awọn enia rẹ̀ lọwọ mi. 

18 Nigbana ni nwọn kigbe li ohùn rara li 
ẹ̀de Juda si awọn enia Jerusalemu ti mbẹ lori 
odi, lati dẹruba wọn, ati lati dámu wọn; ki 
nwọn ki o le ká ilu na. 

18 Nwọn si sòrọ òdi si Ọlọrun Jerusalemu, bi 
ẹnipe si awọn oriṣa enia ilẹ aiye, ti iṣe iṣẹ ọwọ 
enia. 

20 Ati nitori eyi ni Hesekiah, ọba, ati Isaiah 
woli, ọmọ Amosi, gbadura, nwọn si kigbe si 
ọrun. 

21 Oluwa si rán Angeli kan, ẹniti o pa gbogbo 
awọn alagbara ogun, ati awọn aṣáju, ati awọn 
balogun ni ibudo ọba Assiria. Bẹli o fi itiju 
pada si ilẹ on tikararẹ̀. Nigbati o si wá sinu ile 
oriṣa rẹ̀, awọn ti o ti inu ara rẹ̀ jade si fi idà pa 
a nibẹ. 

22 Bayi li Oluwa gbà Hesekiah ati awọn ti 
ngbe Jerusalemu lọwọ Sennakeribu ọba Assi— 
ria, ati lọwọ gbogbo awọn omiran, o si ṣọ wọn 
ni iha gbogbo. 

23 Ọpọlọpọ si mu ẹ̀bun fun Oluwa wá si Je— 
rusalemu, ati ọrẹ fun Hesekiah, ọba Juda: a si 
gbé e ga loju gbogbo orilẹ—ẹ̀de lẹhin na. 

24 li ọjọ wọnni, Hesekiah ṣe aisan de oju 
ikú, o si gbadura si Oluwa; O si da a lohùn, O 
si fi àmi kan fun u. 

25 Ṣugbọn Hesekiah kò si tun pada san gẹgẹ 
bi ore ti a ṣe fun u: nitoriti ọkàn rẹ̀ gbega: ni— 
torina ni ibinu ṣe wà lori rẹ̀, lori Juda, ati lori 
Jerusalemu. 

26 Ṣugbọn Hesekiah rẹ̀ ara rẹ̀ silẹ, niti igbe— 
Taga ọkàn rẹ̀, ati on ati awọn ti ngbe Jerusale— 
mu, bẹni ibinu Oluwa kò wá sori wọn li ọjọ 
Hesekiah. 

27 Hesekiah si li ọrò li ọpọlọpọ ati ọlá: o si 
ṣe ibi—iṣura fun ara rẹ̀ fun fadakà, ati fun 
wura, ati fun okuta iyebiye, ati fun turari ati 
fun apata, ati fun oniruru ohun—elo iyebiye. 

28 Ile—iṣura pẹlu fun ibisi ọkà, ati ọti—wai— 
ni; ati ororo; ati ile fun gbogbo oniruru ẹran, 
ati ọgbà fun agbo—ẹran. 

28 Pẹlupẹlu o ṣe ilu fun ara rẹ̀, ati agbo agu— 
tan ati agbo malu li ẹ̀pọlọpọ: nitoriti Ọlọrun 
fun u li ọrò li ọpọlọpọ. 

30 Hesekiah kanna yi li o dí ipa—omi ti o wà 
li òke Gihoni pẹlu, o si mu u wá isalẹ tara si 
iha iwọ—6run ilu Dafidi. Hesekiah si ṣe rere 
ni gbogbo iṣẹ rẹ̀. 

31 Ṣugbọn niti awọn ikò awọn ọmọ-alade 
Babeli, ti nwọn ranṣẹ si i, lati bere ohun—iyanu 


li. KRONIKA. 32— 34 
ti a ṣe ni ilẹ na, Ọlọrun fi i silẹ lati dán a wò, ki 
o le mò ohun gbogbo ti o wà li ọkàn rẹ̀. 

32 Ati iyokù iṣe Hesekiah ati iṣẹ rere rẹ̀, ki— 
yesi i, a kọ wọn sinu iwe iran Isaiah woli, ọmọ 
Amosi, ani ninu iwe awọn ọba Juda ati Israeli. 

33Hesekiah si sùn pẹlu awọn baba rẹ̀, nwọn 
si sin i ninu iboji awọn ọmọ Dafidi: ati gbogbo 
Juda ati awọn ti ngbe Jerusalemu ṣe ẹyẹ fun u 
ni iku rẹ̀. Manasse ọmọ rẹ̀, si jọba ni ipò rẹ̀. 
3 3 ẸNI ọdun mejila ni Manasse, nigbati 

o bẹ̀rẹ si ijọba, o si jọba ọdun ma-— 
rundilọgọta ni Jerusalemu: 

2 Ṣugbọn o ṣe buburu li oju Oluwa, bi irira 
awọn orilẹ—ẹ̀de, ti Oluwa le jade niwaju 
awọn ọmọ Israeli. 

3 Nitori ti o tun k6 ibi giga wọnni ti Hese— 
kiah baba rẹ̀, ti wô lulẹ, o si gbé pẹpẹ wọnni 
soke fun Baalimu, o si ṣe ere oriṣa, o si mbọ 
gbogbo ogun ọrun, o si nsìn wọn. 

40 tẹ̀ pẹpẹ pẹlu ni ile Oluwa, niti eyiti 
Oluwa ti sọ pe; Ni Jerusalemu li orukọ mi yio 
Wà lailai. 

50 si tẹ pẹpẹ fun gbogbo ogun ọrun li àgbala 
mejeji ile Oluwa. 

6 si mu ki awọn ọmọ rẹ̀ ki o kọja lárin iná 
àfonifoji ọmọ Hinnomu: ati pẹlu o nṣe akiyesi 
afọṣẹ, o si nlò alupayida, o si nṣe ajẹ, o si mba 
okú lò, ati pẹlu oṣô: o ṣe buburu pupò li oju 
Oluwa lati mu u binu. 

7 O si gbé ere gbigbẹ kalẹ, ere ti o ti yá sinu 
ile Ọlọrun, niti eyiti Ọlọrun ti sọ fun Dafidi 
ati Solomoni, ọmọ rẹ̀, pe, Ninu ile yi, ati ni 
Jerusalemu ti emi ti yàn ninu gbogbo ẹ̀ya 
Israeli, li emi o fi orukọ mi si lailai: 

8 Bẹli emi kì yio ṣi ẹsẹ Israeli mọ kuro ni ilẹ 
na ti emi ti yàn fun awọn baba nyin; kiki bi 
nwọn ba ṣe akiyesi lati ṣe gbogbo eyiti emi ti 
pa li aṣẹ fun wọn, gẹgẹ bi gbogbo ofin ati aṣẹ 
ati ilana lati ọwọ Mose wá. 

9 Bẹni Manasse mu ki Judah ati awọn ti 
ngbe Jerusalemu ki o yapa, ati lati ṣe buburu 
jù awọn orilẹ-ẹ̀de lọ, awọn ẹniti Oluwa ti 
parun niwaju awọn ọmọ Israeli. 

10 Oluwa si ba Manasse wi ati awọn enia 
rẹ̀; ṣugbọn nwọn kò kiyesi i. 

tI Nitorina li Oluwa mu awọn balogun ogun 
Assiria wá ba wọn, ti nwọn fi ìwọ mu Manasse, 
nwọn si de e li ẹ̀wọn, nwọn mu u lọ si Babeli. 

12 Nigbati o si wà ninu wahala, o bẹ̀ Oluwa 
Ọlọrun rẹ̀, o si rẹ̀ ara rẹ̀ silẹ gidigidi niwaju 
Ọlọrun awọn baba rẹ̀, 

130 si gbadura si i: Ọlọrun si gbé ẹ̀bẹ rẹ̀, o 


si tun mu u pada wá si Jerusalemu sinu ijọba 
rẹ̀. Nigbana ni Manasse mò pe: Oluwa, On li 
Ọlọrun. 

14 Njẹ lẹhin eyi, o mọ odi kan lẹhin ilu Da— 
fidi, niha ìwọ—6run Gihoni, li àfonifoji, ani li 
atiwọ ẹnu—bode ẹja, o si yi Ofeli ka, o si mọ ọ 
ga soke gidigidi, o si fi balogun sinu gbogbo 
ilú olodi Juda wọnni. 

15 O si kô awọn àjeji ọlọrun ati ere kuro ni 
ile Oluwa, ati gbogbo pẹpẹ ti o ti tẹ lori òke 
ile Oluwa ati ni Jerusalemu, o si Kúá wọn danu 
kuro ni ilu. 

16 O si tun pẹpẹ Oluwa ṣe, o si rú ẹbọ alafia 
ati ẹbọ ọpẹ lori rẹ̀, o si paṣẹ fun Juda lati ma 
sìn Oluwa Ọlọrun Israeli. 

17 Sibẹ awọn enia nṣe irubọ ni ibi giga 
wọnni, kiki si Oluwa, Ọlọrun wọn nikan ni. 

18 Ati iyokù iṣe Manasse, ati adura rẹ̀ si 
Ọlọrun rẹ̀, ati ọrọ awọn ariran ti o ba a sọrọ li 
orukọ Oluwa Ọlọrun Israeli, kiye si i, o wà 
ninu iwe ọba Israeli. 

19 Adura rẹ̀ na pẹlu, bi Ọlọrun ti gbẹ ẹ̀bẹ rẹ̀, 
ati gbogbo ẹ̀ṣẹ rẹ̀, ati irekọja rẹ̀ ati ibi ti o gbe 
kẹ̀ ibi giga wọnni ti o si gbé ere—oriṣa kalẹ, ati 
awọn ere yiyá, ki a to rẹ̀ ẹ silẹ, kiye si i, a kọ 
wọn sinu iwe itan Hosai. 

20 Manasse si sùn pẹlu awọn baba rẹ̀, nwọn 
si sìn i si ile on tikalarẹ̀: Amoni, ọmọ rẹ̀, si 
jọba ni ipò rẹ̀. 

21 Ẹni ọdun mejidilogun ni Amoni, nigbati o 
bẹ̀rẹ si ijọba, o si jọba ọdun meji ni Jerusalemu. 

22 O si ṣe eyi ti o buru li oju Oluwa, bi Ma-— 
nasse, baba rẹ̀ ti ṣe, nitori Amoni rubọ si 
gbogbo awọn ere yiyá, ti Manasse baba rẹ̀ tí 
ṣe, o si sìn wọn: 

23Kò si rẹ̀ ara rẹ̀ silẹ niwaju Oluwa bi Ma— 
nasse, baba rẹ̀, ti rẹ̀ ara rẹ̀ silẹ; ṣugbọn Amoni 
dẹṣẹ pupọpupọ. 

24 Awọn iranṣẹ rẹ̀ si di rikiṣi si i, nwọn si pa 
a ni ile rẹ̀. 

25 Awọn enia ilẹ na si pa gbogbo awọn ti o 
ti di rikiṣi si Amoni, ọba; awọn enia ilẹ na si fi 


Josiah, ọmọ rẹ̀, jọba ni ipò rẹ̀. 

3 4 1ẸNI ọdun mẹjọ, ni Josiah, nigbati o 
bẹ̀rẹ si ijọba, o si jọba ọdun mọkan-— 

lelọgbọn ni Jerusalemu. 

20 si ṣe eyiti o t6 li oju Oluwa, o si rìn li 
òna Dafidi, baba rẹ̀, kò si yà si ọwọ ọtún tabi 
si òsi. 

3 Nitori li ọdun kẹjọ ijọba rẹ̀, nigbati o si wà 
li ọdọmọde sibẹ, o bẹ̀rẹ si iwá Ọlọrun Dafidi, 
baba rẹ̀; ati li ọdun kejila, o bẹ̀rẹ si ìwẹ̀ Juda 


367 


ati Jerusalemu mẹ kuro ninu ibi giga wọnni, 
ati ere—oriṣa, ati ere yiyá, ati ere didà. 

4 Nwọn si wô pẹpẹ Baalimu lulẹ niwaju rẹ̀; 
ati awọn ere 6run ti o wà lori wọn li o ké lulẹ; 
ati awọn ere—oriṣa, ati awọn ere yiyá, ati awọn 
ere didà, li o fọ tútu, o sọ wọn di ekuru, o si 
gbọn ọ sori isa—okú awọn ti o ti nrube si wọn. 

BO si sun egungun awọn alufa—oriṣa lori 
pẹpẹ wọn; o si wẹ Juda ati Jerusàlemu mQ. 

6 Bẹli o si ṣe ni ilu Manasse wọnni ati ti 
Efraimu, ati ti Simeoni, ani titi de Naftali, o tú 
ile wọn yikakiri. 

7 Nigbati o si fẹ awọn pẹpẹ ati ẹ̀re—oriṣa dilẹ, 
ti o si ti gùn awọn ere yiyá di ẹ̀tu, ti o si ti ké 
gbogbo awọn ẹ̀re—ôrun lulẹ ni gbogbo ilẹ 
Israeli, o pada si Jerusalemu. 

8 Njẹ li ọdun kejidilogun ijọba rẹ̀, nigbati o ti 
Wẹ̀ ilẹ na mẹ, ati ile na, o rán Ṣafani, ọmọ Asa— 
liah, ati Maaseiah, olori ilu na, ati Joa, ọmọ 
Joahasi, akọwe iranti, lati tun ile Oluwa Ọlọ— 
run rẹ̀ ṣe. 

9 Nigbati nwọn si de ọdọ Hilkiah, olori 
alufa, nwọn fi owo na ti a mu wá sinu ile 
Ọlọrun le e lọwọ, ti awọn ọmọ Lefi, ti o ntọju 
ilẹkun, ti kôjọ lati ọwọ Manasse ati Efraimu, 
ati lati ọdọ gbogbo awọn iyokù Israeli, ati lati 
gbogbo Juda ati Benjamini: nwọn si pada si 
Jerusalemu. 

10 Nwọn si fi i le ọwọ awọn ti nṣiṣẹ na, ti nṣe 
alabojuto iṣẹ ile Oluwa, nwọn si fi i fun awọn 
aṣiṣẹ ti nṣiṣẹ ile Oluwa, lati tun ile na ṣe: 

11 Awọn ọlọnà ati awọn kọlekọle ni nwọn 
fifun lati ra okuta gbigbẹ, ati ìti—igi fun isopò, 
ati lati tẹ ile wọnni ti awọn ọba Juda ti bajẹ. 

12 Awọn ọkunrin na fi otitọ ṣiṣẹ na: awọn 
alabojuto wọn ni Jahati ati Obadiah, awọn 
ọmọ Lefi, ninu awọn ọmọ Merari; ati Seka— 
riah ati Meṣullamu, ninu awọn ọmọ Kohati, 
lati mu iṣẹ lọ; ati gbogbo awọn ọmọ Lefi, ti o 
ni ọgbọn ohun-—elo orin. 

13 Nwọn si wà lori awọn aláru, ati awọn 
alabojuto gbogbo awọn ti nṣiṣẹ, ninu ìsinkisin 
ati ninu awọn ọmọ Lefi ni akọwe, ati olutọju 
ati adẹ̀na. 

14 Nigbati nwọn si mu owo na ti a mu wá 
sinu ile Oluwa jade wá, Hilkiah alufa, ri iwe 
ofin Oluwa ti a ti ọwọ Mose kọ. 

15 Hilkiah si dahùn o si wi fun Ṣafani, akọ— 
we, pe, Emi ri iwe ofin ninu ile Oluwa, Hilki— 
ah si fi iwe na le Ṣafani lọwọ. 

16 Ṣafani si mu iwe na tò ọba lọ, o si mu ẹ̀si 
pada fun ọba wá wipe, Gbogbo eyi ti a fi le 
awọn iranṣẹ rẹ lọwọ, nwọn ṣe e. 


Ii. KRONIKA. 34 
17 Nwọn si ti kô gbogbo owo ti a ri ni ile 
Oluwa jọ, nwọn si ti fi le ọwọ awọn alabojuto, 
ati le ọwọ awọn ti nṣiṣẹ. 

18 Nigbana ni Ṣafani, akọwe, wi fun ọba pe, 
Hilkiah alufa, fun mi ni iwe kan. Ṣafani si kà a 
niwaju ọba. 

18 O si ṣe, nigbati ọba gbé ẹrọ ofin na, o si 
fa aṣọ rẹ̀ ya. 

20 Ọba si paṣẹ fun Hilkiah ati Ahikamu, 
ọmọ Ṣafani, ati Abdoni, ọmọ Mika, ati Ṣafani, 
akọwe, ati Asaiah, iranṣẹ ọba, wipe, 

21Ẹ lọ, ẹ bere lọwọ Oluwa fun mi, ati fun 
awọn ti o kú ni Israeli ati ni Juda, niti òrọ iwe ti 
a ri: nitori titobi ni ibinu Oluwa ti a tú jade sori 
wa, nitori awọn bàba wa kò pa ọrọ Oluwa mọ, 
lati ṣe gẹgẹ bi gbogbo eyiti a kọ sinu iwe yi. 

22 Ati Hilkiah, ati awọn ti ọba ti yàn tẹ 
Hulda, woli obinrin, lọ, aya Ṣallumu, ọmọ 
Tikehati, ọmọ Hasra, olutọju aṣọ (njẹ, o ngbe 
Jerusalemu, niha keji;) nwọn si ba a sòrọ na. 

230 si dá wọn lohùn pe, Bayi li Oluwa, 
Ọlọrun Israeli wi, Ẹ sọ fun ọkunrin na ti o rán 
nyin si mi pe, 

24 Bayi li Oluwa wi, Kiyesi i, emi o mu ibi 
wá si ihinyi ati si awọn ti ngbe ibẹ na, ani 
gbogbo egún ti a kọ sinu iwe ti nwọn ti kà ni— 
Waju ọba Juda: 

25 Nitoriti nwọn ti kò mi silẹ, nwọn si ti sun 
turari fun awọn ọlọrun miran, ki nwọn ki o le fi 
gbogbo iṣẹ ọwọ wọn mu mi binu; nitorina li a o 
ṣe tú ibinu mi sori ihinyi, a kì yio si paná rẹ̀. 

26 Bi o si ṣe ti ọba Juda nì, ẹniti o rán nyin 
lati bẹ̀re lọwọ Oluwa, Bayi ni ki ẹnyin ki o wi 
fun u, Bayi li Oluwa Ọlọrun wi niti òrọ wọnni 
ti iwọ ti gbé: 

27 Nitoriti ọkàn rẹ rò, ti iwọ si rẹ̀ ara rẹ silẹ 
niwaju Ọlọrun, nigbati ìwọ gbQ òrọ rẹ̀ si ihinyi, 
ati si awọn ti ngbe ibẹ, ti ìwọ si rẹ̀ ara rẹ silẹ 
niwaju mi, ti iwọ si fa aṣọ rẹ ya, ti iwọ si sọkun 
niwaju mì; ani emi ti gbé tirẹ pẹlu, li Oluwa wi. 

28 Kiyesi i, emi o kô ọ jọ sọdọ awọn baba rẹ, 
a o si kú ọ jọ si isa—okú rẹ li alafia, bẹni oju rẹ 
kì yio ri gbogbo ibi ti emi o mu wá si ihinyi, 
ati sori awọn ti ngbe ibẹ. BẸni nwọn mu ẹ̀si 
pada fun ọba wá. 

29 Nigbana ni ọba ranṣẹ, nwọn si kò gbogbo 
awọn àgba Juda ati Jerusalemu jọ. 

30 Ọba si gòke lọ sinu ile Oluwa, ati gbogbo 
ọkunrin Juda, ati awọn ti ngbe Jerusalemu, ati 
awọn alufa, ati awọn ọmọ Lefi, ati gbogbo 
enia ati ẹni—nla ati ẹni—kekere: o si kà gbogbo 
òrọ inu iwe majẹmu na ti a ri ninu ile Oluwa 
li eti wọn. 


li. KRONIKA. 34, 35 

31 Ọba si duro ni ipò rẹ̀, o si dá majẹmu ni— 
Waju Oluwa lati ma fi gbogbo aiya ati gbogbo 
ọkàn rìn tò Oluwa lẹhin, ati lati pa ofin rẹ̀ m6, 
ati ẹri rẹ̀, ati aṣẹ rẹ̀, lati ṣe ọrọ majẹmu na ti a 
kọ sinu iwe yi. 

32 O si mu ki gbogbo awọn ti o wà ni Jeru— 
salemu ati Benjamini duro ninu rẹ̀, awọn ti 
ngbe Jerusalemu si ṣe gẹgẹ bi majẹmu Ọlọ— 
run, Ọlọrun awọn baba wọn. 

33 Josiah si kò gbogbo ohun—irira kuro ninu 
gbogbo ilu ti iṣe ti awọn ọmọ Israeli, o si mu 
ki gbogbo awọn ti o wà ni Israeli ki o sìn, ani 
ki nwọn sìn Oluwa Ọlọrun wọn. Ati li ọjọ rẹ̀ 
gbogbo nwọn kò yà kuro lati ma tọ Oluwa, 


Ọlọrun awọn baba wọn, lẹhin. 

3 5 IJOSIAH si pa irekọja kan mẹ si 
Oluwa ni Jerusalemu: nwọn si pa 

ẹran irekọja na li ọjọ kẹrinla oṣù kini. 

20 si yàn awọn alufa si iṣẹ wọn, o si gbà 
wọn ni iyanju si ìsin ile Oluwa. 

30 si wi fun awọn ọmọ Lefi ti nke gbogbo 
Israeli, ti iṣe mimQ si Oluwa pe, Ẹ gbé apo— 
ti—ẹri mimọ nì lọ sinu ile na ti Solomoni, ọmọ 
Dafidi, ọba Israeli, ti kẹ; kì yio jẹ ẹrù li ejika 
m: ẹ sìn Oluwa Ọlọrun nyin nisisiyi, ati 
Israeli, awọn enia rẹ̀; 

4Ẹ si mura nipa ile awọn baba nyin, li 
ẹsẹsẹ nyin, gẹgẹ bi iwe Dafidi, ọba Israeli, ati 
gẹgẹ bi iwe Solomoni, ọmọ rẹ̀. 

5 Ẹ si duro ni ibi mim na, gẹgẹ bi ipin idile 
awọn baba arakunrin nyin, awọn enia na, ati 
bi ipin idile awọn ọmọ Lefi. 

6 Bẹni ki ẹ pa ẹran irekọja na, ki ẹ si yà ara 
nyin si mimẹ̀, ki ẹ si mura fun awọn arakun— 
rìn nyin, ki nwọn ki o le má ṣe gẹgẹ bi ẹ̀rọ 
Oluwa nipa ọwọ Mose. 

7 Josiah si fun awọn enia na, ni ọdọ—agutan 
ati ọmọ ewurẹ, lati inu agbo—ẹran, gbogbo rẹ̀ 
fun ẹbọ irekọja na, fun gbogbo awọn ti o wà 
nibẹ, iye rẹ̀ ẹgba mẹdogun, ati ẹgbẹdogun 
akọmalu: lati inu ini ọba ni wọnyi. 

8 Awọn ijoye rẹ̀ si fi tinutinu ta awọn enia li 
ọrẹ, fun awọn alufa, ati fun awọn ọmọ Lefi: 
Hilkiah ati Sekariah ati Jehieli, awọn olori ile 
Ọlọrun, si fun awọn alufa fun ẹbọ irekọja na 
ni ẹgbẹtala ẹran—òsin kekeke, ati Ọdunrun 
malu. 

9 Koniah ati Ṣemaiah ati Netaneeli, awọn 
arakunrin rẹ̀, ati Hasabiah ati Jehieli ati Josa— 
badi, olori awọn ọmọ Lefi, si fun awọn ọmọ 
Lefi fun ẹbọ irekọja na ni ẹgbẹdọgbọn ọdọ— 
agutan, ati ẹdẹgbẹta malu. 


368 


10 Bẹli a si mura ìsin na, awọn alufa si duro 
ni ipò wọn, ati awọn ọmọ Lefi ni ipa iṣẹ wọn 
gẹgẹ bi aṣẹ ọba. 

11 Awọn ọmọ Lefi si pa ẹran irekọja na, 
awọn alufa si wọn ẹ̀jẹ na lati ọwọ wọn Wá, 
awọn ọmọ Lefi si bô wọn. 

12 Nwọn si yà awọn ẹbọ—sisun sapakan, ki 
nwọn ki o le pin wọn funni gẹgẹ bi ipin idile 
awọn enia, lati rubọ si Oluwa, bi a ti kọ ọ 
ninu iwe Mose. Bẹni nwọn si ṣe awọn malu 
pelu. 

134Nwọn si fi iná sun irekọja na gẹgẹ bi ila— 
na na: ṣugbọn awọn ẹbọ mimọ iyokù ni 
nwọn bẹ̀ ninu ìkoko, ati ninu òdu ati ninu 
agbada, nwọn si pin i kankan fun gbogbo 
enia. 

14 Lẹhin na nwọn mura silẹ fun ara wọn, ati 
fun awọn alufa; nitoriti awọn alufa, awọn 
ọmọ Aaroni, wà ni riru ẹbọ sisun ati òra titi di 
alẹ; nitorina awọn ọmọ Lefi mura silẹ fun ara 
wọn ati fun awọn alufa, awọn ọmọ Aaroni. 

15 Awọn akọrin, awọn ọmọ Asafu duro ni 
ipò wọn, gẹgẹ bi ofin Dafidi, ati ti Asafu, ati ti 
Hemani, ati ti Jedutuni, ariran ọba; awọn 
adẹ̀na si duro ni olukuluku ẹnu—òna; nwọn 
kò gbọdọ lọ kuro li ẹna-iṣẹ wọn, nitoriti 
awọn arakunrin wọn, awọn ọmọ Lefi, ti mura 
silẹ dẹ̀ wọn. 

16 Bẹni a si mura gbogbo ìsin Oluwa li ọjọ 
kanna, lati pa irekọja mQ, ati lati ru ẹbọ sisun 
lori pẹpẹ Oluwa, gẹgẹ bi ofin Josiah, ọba. 

17 Ati awọn ọmọ Israeli ti a ri nibẹ, pa irekọja 
na mẹ li akoko na, ati ajọ aiwukara li ọjọ meje. 

18 Kò si si irekọja kan ti o dabi rẹ̀ ti a ṣe ni 
Israeli lati igba ọjọ Samueli woli; bẹni gbogbo 
awọn ọba Israeli kò pa iru irekọja bẹ mọ, bi 
eyi ti Josiah ṣe, ati awọn alufa, ati awọn ọmọ 
Lefi, ati gbogbo Juda ati Israeli ti a ri nibẹ, ati 
awọn ti ngbe Jerusalemu. 

19 i ọdun kejidilogun ijọba Josiah li a pa 
irekọja yi mẹ. 

20 I,ẹhin gbogbo eyi, ti Josiah ti tun ile na ṣe 
tan, Neko, ọba Egipti, gòke wá, si Karkemiṣi 
lẹba odò Euferate: Josiah si jade tò ọ. 

21Ṣugbọn o rán ikò si i, wipe, Kini ṣe temi 
tirẹ, iwọ ọba Juda? Emi kò tò ọ wá loni, 
bikòṣe si ile ti mo ba ni ijà: Ọlọrun sa pa aṣẹ 
fun mi lati yara: kuro lọdọ Ọlọrun, ẹniti o wà 
pẹlu mi, ki on má ba pa ọ run. 

22 Ṣugbọn Josiah kò yi oju rẹ̀ pada kuro lọdọ 
rẹ̀, ṣugbọn o pa aṣọ ara rẹ dà, ki o le ba a jà, kò 
si fi eti si ọrọ Neko lati ẹnu Ọlọrun wá, o si 
wá ijagun li àfonifoji Megiddo. 


369 


23 Awọn tafatafa si ta Josiah, ọba: ọba si wi 
fun awọn iranṣẹ rẹ̀ pe, Ẹ gbé mi kuro; nitoriti 
mo gbà ọgbẹ gidigidi. 

24 Nitorina awọn iranṣẹ rẹ̀ gbé e kuro ninu 
kẹkẹ̀ na, nwọn si fi i sinu kẹkẹ rẹ̀ keji; nwọn 
si mu u Wá si Jerusalemu, o si kú, a si sìn i 
ninu ọkan ninu awọn iboji awọn baba rẹ̀. 
Gbogbo Juda ati Jerusalemu si ṣòfọ Josiah. 

25 Jeremiah si pohùn rere ẹkún fun Josiah, 
ati gbogbo awọn akọrin ọkunrin, ati awọn 
akọrin. obinrin, si nsọ ti Josiah. ninu 
orin—ẹkún wọn titi di oni yi, nwọn si sọ wọn 
di àṣa kan ni Israeli; si kiyesi i, a kọ wọn ninu 
awọn orin—ẹkún. 

26 Ati iyokú iṣe Josiah, ati ìwa rere rẹ̀, gẹgẹ 
bi eyiti a ti kọ ninu ofin Oluwa, 

27 Ati iṣe rẹ̀, ti iṣaju ati ti ikẹhin, kiyesi i, a 
kọ wọn sinu iwe awọn ọba Israeli ati Judah. 


3 Ô 1NIGBANA ni awọn enia ilẹ na mu 
Jehoahasi, ọmọ Josiah, nwọn si fi i 
jọba ni ipò baba rẹ̀ ni Jerusalemu. 

2 Ẹni ọdun mẹtalelogun ni Jehoahasi, nigbati 
o bẹ̀rẹ si ijọba, o si jọba oṣu mẹta ni Jerusale— 
mu. 

3 Ọba Egipti si mu u kuro ni Jerusalemu, o 
si bù ọgọrun fadakà ati talenti wura kan fun 
ilẹ na. 

4 Ọba Egipti si fi Eliakimu, arakunrin rẹ̀, 
jọba lori Juda ati Jerusalemu, o si pa orukọ rẹ̀ 
dà si Jehoiakimu; Neko si mu Jehoahasi, ara— 
kunrin rẹ̀, o si mu u lọ si Egipti. 

5 Ẹni ọdun mẹdọgbọn ni Jehoiakimu, nigbati 
o bẹ̀rẹ si ijọba, o si jọba ọdun mọkanla ni Jeru— 
salemu; o si ṣe eyi ti o buru li oju Oluwa Ọlọ— 
run rẹ̀, 

6 Nebukadnessari, ọba Babeli, gòke wá, o si 
dò e ni ẹ̀won, lati mu u lọ sì Babeli. 

7 Nebukadnessari kô ninu ohun—elo ile 
Oluwa lọ si Babeli pẹlu, o si fi wọn sinu áfin 
rẹ̀ ni Babeli. 

8 Ati iyokù iṣe Jehoiakimu ati awọn ohun— 
irira rẹ̀ ti o ti Ṣe, ti a si ri ninu rẹ̀, kiyesi i, a kọ 
Wọn sinu iwe awọn ọba Israeli ati Juda: Jeho— 
iakini, ọmọ rẹ̀, si jọba ni ipò rẹ̀. 

9 Ẹni ọdun mejidilogun ni Jehoiakini nigbati 
o bẹ̀rẹ si ijọba, o si jọba oṣù mẹta ati ijọ mẹwa 
ni Jerusalemu: o si ṣe eyiti o buru li oju Olu— 
Wa. 

10 Ati li amọdun, Nebukadnessari ranṣẹ, a 
si mu u wá si Babeli, pẹlu ohun—elo daradara 
ile Oluwa, o si fi Sedekiah, arakunrin rẹ̀, jọba 
lori Juda ati Jerusalemu. 


li. KRONIKA. 35, 36 
I1tẸni ọdun mọkanlelogun ni Sedekiah, 
nigbati o bẹ̀rẹ si ijọba, o si jọba ọdun mọkanla 
ni Jerusalemu. 

120 si ṣe eyi ti o buru li oju Oluwa Ọlọrun 
rẹ̀, kò si rẹ̀ ara rẹ̀ silẹ niwaju Jeremiah, woli, ti 
o sòrọ lati ẹnu Oluwa wá. 

13On pẹlu si ṣòtẹ si Nebukadnessari ọba, 
ẹniti o ti mu u fi Ọlọrun bura; ṣugbọn o wà 
ọrùn rẹ̀ kì, o si mu aiya rẹ̀ le lati má yipada si 
Oluwa Ọlọrun Israeli. 

14 Pẹlupẹlu, gbogbo awọn olori awọn alufa 
ati awọn enia dẹṣẹ gidigidi bi gbogbo irira 
awọn orilẹ—ẹ̀de, nwọn si sọ ile Oluwa di érì, 
ti on ti yà si mim6 ni Jerusalemu. 

15 Oluwa Ọlọrun awọn baba wọn si ranṣẹ si 
wọn lati ọwọ awọn onṣẹ rẹ̀, o ndide ni kùtu— 
kutu o si nranṣẹ, nitori ti o ni iyẹnu si awọn 
enia rẹ̀, ati si ibugbe rẹ̀. 

16 Ṣugbọn nwọn fi awọn onṣẹ Ọlọrun ṣe 
ẹlẹya, nwọn si kẹgan òrọ rẹ̀, nwọn si fi awọn 
Woli rẹ̀ ṣẹsin, titi ibinu Oluwa fi ru si awọn 
enia rẹ̀, ti kò fi si atunṣe. 

17 Nitorina li o ṣe mu ọba awọn ara Kaldea 
wá ba wọn, ẹniti o fi idà pa awọn ọdọmọ— 
kunrin wọn ni ile ibi-mim6ô. wọn, kò si ni 
iyẹnu si ọdọmọkunrin tabi wundia, arugbo, 
tabi ẹniti o bà fun ogbé: on fi gbogbo wọn le 
e li ọwọ. . 

18 Ati gbogbo ohun-elo ile Ọlọrun, nla ati 
kekere, ati iṣura ile Oluwa ati iṣura ọba, ati ti 
awọn ijoye rẹ̀; gbogbo wọn li o mu wá si Ba— 
beli. 

19 Nwọn si kun ile Ọlọrun, nwọn si wô odi 
Jerusalemu palẹ, nwọn si fi iná sun afin rẹ̀, 
nwọn si fẹ gbogbo ohun—elo daradara rẹ̀ tiitu. 

20 Awọn ti o ṣikù lọwọ idà li o kú lọ si Ba— 
beli; nibiti nwọn jẹ iranṣẹ fun u, ati fun awọn 
ọmọ rẹ̀ titi di ijọba awọn ara Persia: 

21 Lati mu ẹ̀rọ Oluwa ṣẹ lati ẹnu Jeremiah 
Wá, titi ilẹ na yio fi san ọdun isimi rẹ̀; ani ni 
gbogbo ọjọ idahoro on nṣe isimi titi aádọrin 
ọdun yio fi pé. 

221i ọdun kini Kirusi, ọba Persia, ki Ọrọ 
Oluwa lati ẹnu Jeremiah wá ki o le ṣẹ, Olu— 
wa ru ẹmi Kirusi, ọba Persia, soke, ti o si ṣe 
ikede ni gbogbo ijọba rẹ̀, o si kọ iwe pẹlu, 
wipe, 

23 Bayi ni Kirusi, ọba Persia, wi pe, Gbogbo 
ijọba aiye li Oluwa Ọlọrun fi fun mi, o si ti 
paṣẹ fun mi lati kẹ ile kan fun on ni Jerusale— 
mu, ti mbẹ ni Juda. Tani ninu nyin ninu 
gbogbo awọn enia rẹ̀? Oluwa Ọlọrun rẹ̀ ki o 
pẹlu rẹ̀, ki o si gòke lọ. 


ESRA 


1LI ọdun ekini Kirusi, ọba Persia, ki òrọ 

OLUWA lati ẹnu Jeremiah wá ki o le ṣẹ, 
OLUWA rú ẹmi Kirusi, ọba Persia soke, ti o mu 
ki a kede yi gbogbo ijọba rẹ̀ ka, a si kọwe rẹ̀ 
pẹlu wipe, 

2 Bayi ni Kirusi ọba Persia wi pe, OLUWA, 
Ọlọrun ọrun, ti fi gbogbo ijọba aiye fun mi; o 
si ti pa a li aṣẹ lati kọ ile fun on ni Jerusalemu 
ti o wà ni Juda. 

3 Tani ninu nyin ninu gbogbo enia rẹ̀? ki 
Ọlọrun rẹ̀ ki o wà pẹlu rẹ̀, ki o si goke lọ si Je— 
rusalemu, ti o wà ni Juda, ki o si kọ ile OLUWA 
Ọlọrun Israeli, on li Ọlọrun, ti o wà ni Jeru— 
salemu. 

4 Ati ẹnikẹni ti o kù lati ibikibi ti o ti ngbe, ki 
awọn enia ibugbe rẹ̀ ki o fi fadaka ràn a lọwọ, 
pẹlu wura, ati pẹlu ẹrù, ati pẹlu ẹran—òsin, 
pẹlu ọrẹ atinuwa fun ile Ọlọrun ti o wà ni Je— 
rusalemu. 

5 Nigbana ni awọn olori awọn baba Juda ati 
Benjamini dide, ati awọn alufa, ati awọn ọmọ 
Lefi, pẹlu gbogbo awọn ẹniti Ọlọrun rú ẹmi 
Wọn soke, lati goke lọ, lati kẹ ile OLUWA ti o 
wà ni Jerusalemu. 

6 Gbogbo awọn ti o wà li agbegbe wọn si fi 
ohun-ẹ̀lo fadaka ràn wọn lọwọ, pẹlu wura, 
pẹlu ẹrù ati pẹlu ẹran—òsin, ati pẹlu ohun 
iyebiye, li aika gbogbo ọrẹ atinuwa. 

7 Kirusi ọba si ko ohun ẹ̀lo ile OLUWA jade, 
ti Nebukadnessari ti ko jade lọ lati Jerusale— 
mu, ti o si fi sinu ile ọlọrun rẹ̀; 

8 Kirusi ọba Persia si ko wọnyi jade nipa 
ọwọ Mitredati, oluṣọ iṣura, o si ka iye wọn 
fun Ṣeṣbassari (Serubbabeli) bálẹ Juda. 

9 Iye wọn si li eyi: ọgbọn awo-pòkọ wura, 
ẹgbẹrun awo-pòkọ. fadaka, ọbẹ mọkandi— 
lọgbọn, 

10 Ọgbọn ago Wura, ago fadaka iru ekeji, 
irinwo o le mẹwa, ohun ẹ̀lo miran si jẹ ẹgbẹ— 
run. 
ti Gbogbo ohun-ẹ̀lo wura ati ti fadaka jẹ 
ẹgbẹtadilọgbọn. Gbogbo wọnyi ni Ṣeṣbassari 
mu goke wá pẹlu awọn igbekun ti a mu goke 
lati Babiloni wá si Jerusalemu. 

2 1WỌNYI li awọn ọmọ igberiko Juda ti o 

goke wa, lati inu igbẹkun awọn ti a ti ko 
lọ, ti Nebukadnessari, ọba Babiloni, ti ko lọ si 
Babiloni, ti nwọn si pada wá si Jerusalemu ati 
Juda, olukuluku si ilu rẹ̀: 


2 Awọn ti o ba Serubbabeli wá, Jeṣua, Ne— 
hemiah, Seraiah, Reelaiah, Mordekai, Bilṣani, 
Mispari, Bigfai, Rehumu, Baana. Iye awọn 
ọkunrin ninu awọn enia Israeli: 

3 Awọn ọmọ Paroṣi, ẹgbọkanla o din meji— 
dilọgbọn. 

4 Awọn ọmọ Ṣefatiah, irinwo o din meji— 
dilọgbọn. 

5 Awọn ọmọ Ara, ẹgbẹrin o din mẹdọgbọn. 

6 Awọn ọmọ. Pahati-Moabu ninu. awọn 
ọmọ Jeṣua, ati Joabu, ẹgbẹrinla o le mejila. 

7 Awọn ọmọ Elamu, adọtalelẹgbẹfa o le 
mẹrin. 

8 Awọn ọmọ Sattu, ọtadilẹgbẹ̀run, o le ma— 
run. 
9 Awọn ọmọ Sakkai, ojidilẹgbẹrin. 

10 Awọn ọmọ Bani, ojilelẹgbẹta, o le meji. 
11 Awọn ọmọ Bebai, ẹgbẹta o le mẹtalelo— 


12 Awọn ọmọ Asgadi, ẹgbẹfa, o le mejilelo— 


gun. 

13 Awọn ọmọ Adonikami ọtalelẹgbẹta o le 
mẹfa. 

14 Awọn ọmọ Bigfai, ẹgbá o le mẹrindilọ— 
gọta. 

15 Awọn ọmọ Adini, adọtalenirinwo o le 
mẹrin. 

16 Awọn ọmọ Ateri ti Hesekiah, mejidilọ— 
gọrun. 

17 Awọn ọmọ Besai, ọrindinirinwo o le mẹta. 

18 Awọn ọmọ Jora, mejileladọfa. 

19 Awọn ọmọ Haṣumu igba o le mẹtalelo— 


20 Awọn ọmọ Gibbari, marundilọgọrun. 

21 Awọn ọmọ Betlehemu, mẹtalelọgọfa. 

22 Awọn enia Netofa, mẹrindilọgọta. 

23 Awọn enia Anatotu, mejidiladọje. 

24 Awọn ọmọ Asmafeti, mejilelogoji. 

25 Awọn ọmọ Kirjat—arimu, Kefira ati Bee— 
Toti ọtadilẹgbẹrin o le mẹta. 

26 Awọn ọmọ Rama ati Gaba, ẹgbẹta o le 
mọkanlelogun. 

27 Awọn ọmọ Mikmasi, mejilelọgọfa. 

28 Awọn enia Beteli ati Ai, igba o le mẹta— 
lelogun. 

29 Awọn ọmọ Nebo, mejileladọta. 

30 Awọn ọmọ Magbiṣi mẹrindilọgọjọ. 

31 Awọn ọmọ Elamu ekeji, adọtalelẹgbẹfa o 
le mẹrin. 

32 Awọn ọmọ Harimu, ọrindinirinwo. 


371 


33 Awọn ọmọ Lodi, Hadidi ati Ono, ọrin— 
dilẹgbẹrin o le marun, 

.344 Awọn ọmọ Jeriko, ọtadinirinwo o le ma— 
run. 
35 Awọn 'ọmọ Sanaa, egbejidilogun o. le 
ọgbọn. 

368 Awọn alufa; awọn ọmọ Jedaiah, ti idile 
Jeṣua, ogúndilẹgbẹrun o din meje. 

37 Awọn ọmọ Immeri, adọtalelẹgbẹrun o le 
meji. 

38 Awọn ọmọ Paṣuri, ojilelẹgbẹfa o le meje. 

38 Awọn ọmọ Harimu, ẹgbẹrun o le mẹta— 
dilogun. 

40 Awọn ọmọ Lefi: awọn ọmọ Jeṣua ati 
Kadmieli ti awọn ọmọ Hodafiah, mẹrinlelá— 
dọrin. 

41 Awọn akọrin: awọn ọmọ Asafu, mejidi— 
ládoje. 

42 Awọn ọmọ awọn adena: awọn ọmọ Ṣa- 
lumu, awọn ọmọ Ateri, awọn ọmọ Talmoni, 
awọn ọmọ Akkubu, awọn ọmọ Hatita, awọn 
ọmọ Ṣobai, gbogbo wọn jẹ, mọkandilogoje. 

43 Awọn Netinimu: awọn ọmọ Siha, awọn 
ọmọ Hasufa, awọn ọmọ Tabbaoti. 

44 Awọn ọmọ Kerosi, awọn ọmọ Siha, awọn 
ọmọ Padoni. 

45 Awọn ọmọ Lebana, awọn ọmọ Hagaba, 
awọn ọmọ Akkubu, 

46 Awọn ọmọ Hagabu, awọn ọmọ Ṣalmai, 
awọn ọmọ Hanani; 

47 Awọn ọmọ Giddeli, awọn ọmọ Gahari, 
awọn ọmọ Reaiah, 

48 Awọn ọmọ Resini, awọn ọmọ Nekoda, 
awọn ọmọ Gassamu, 

48 Awọn ọmọ Ussa, awọn ọmọ Pasea, awọn 
ọmọ Besai, 

50 Awọn ọmọ Asna, awọn ọmọ Mehunimi, 
awọn ọmọ Nefusimi, 

51 Awọn ọmọ Bakbuki, awọn ọmọ Hakufa, 
awọn ọmọ Har-—huri, 

52 Awọn ọmọ Basluti, awọn ọmọ Mehida, 
awọn ọmọ Harṣa, 

53 Awọn ọmọ Barkosi, awọn ọmọ Sisera, 
awọn ọmọ Tama, 

54 Awọn ọmọ Nesia, awọn ọmọ Hatifa, 

55 Awọn ọmọ awọn iranṣẹ Solomoni: awọn 
ọmọ Sotai, awọn ọmọ Sofereti, awọn ọmọ Pe— 
ruda, 

56 Awọn ọmọ Jaala, awọn ọmọ Darkoni, 
awọn ọmọ Giddeli, 

57 Awọn ọmọ Ṣefatiah, awọn ọmọ Hattili, 
awọn ọmọ Pokereti ti Sebaimu, awọn ọmọ 
Ami. 


ESRA 2, 3 
58 Gbogbo awọn Netinimu, ati awọn ọmọ 
awọn iranṣẹ Solomoni, jẹ irinwo o din mẹjọ. 

59 Awọn wọnyi li o si goke wá lati Telmela, 
Telkarsa, Kerubu, Addani, ati Immeri: ṣugbọn 
nwọn kò le fi idile baba wọn hàn, ati iru ọmọ 
wọn, bi ti inu Israeli ni nwọn iṣe: 

60 Awọn ọmọ Delaiah, awọn ọmọ Tobiah, 
awọn ọmọ Nekoda, adọtalelẹgbẹta o le meji. 

61 Ati ninu awọn ọmọ awọn alufa: awọn ọmọ 
Habaiah, awọn ọmọ Hakosi, awọn ọmọ Barsillai, 
ti o fẹ ọkan ninu awọn ọmọ Barsillai obinrin, 
ara Gileadi li aya, a si pé e nipa orukọ wọn; 

62 Awọn wọnyi li o wá iwe itan wọn ninu 
awọn ti a ṣiro nipa itan idile, ṣugbọn a kò ri 
Wọn, nitori na li a ṣe yọ wọn kuro ninu oye 
alufa. 

63 Balẹ si wi fun wọn pe, ki nwọn ki o má jẹ 
ninu ohun mimQ julọ, titi alufa kan yio fi dide 
pẹlu Urimu ati pẹlu Tammimu. 

64 Apapọ gbogbo ijọ na, jẹ ẹgba mọkanlelo— 
gun o le ojidinirinwo. 

65 1i aika iranṣẹkunrin wọn ati iranṣẹbinrin 
wọn, ti o jẹ ẹgbẹrindilẹgbárin. o. din 
mẹtalelọgọta: igba akọrin ọkunrin ati akọrin 
obinrin li o si wà ninu wọn. 

66 Ẹṣin wọn jẹ, ọtadilẹgbẹrin o din mẹrin; 
ibaka wọn, ojilugba o le marun. 

67 Ibakasiẹ wọn, irinwo o le marundilogoji; 
kẹtẹkẹtẹ wọn, ẹgbẹrinlelọgbọn o din ọgọrin. 

68 Ati ninu awọn olori awọn baba, nigbati 
nwọn de ile Oluwa ti o wà ni Jerusalemu, 
nwọn si ta ọrẹ atinuwa fun ile Ọlọrun, lati 
gbe e duro ni ipò rẹ̀. 

69 Nwọn fi sinu iṣura iṣẹ na gẹgẹ bi agbara 
wọn, ọkẹ mẹta ìwọn dramu wura, o le 
ẹgbẹrun, ẹgbẹdọgbọn mina fadaka, ati ọgọrun 
ẹ̀wu alufa. 

70 Bẹli awọn alufa, ati awọn ọmọ Lefi, ati 
omiran ninu awọn enia, ati awọn akọrin, ati 
awọn adẹ̀na, ati awọn Netinimu ngbe ilu 
wọn, gbogbo Israeli si ngbe ilu wọn. 


1NIGBATI oṣu keje si pé, ti awọn ọmọ 
Israeli si wà ninu ilu wọnni, awọn enia 
na ko ara wọn jọ pò bi ẹnikan si Jerusalemu. 
2 Jeṣua ọmọ Jehosadaki si dide pẹlu awọn 
arakunrin rẹ̀ awọn alufa, ati Serubbabeli ọmọ 
Ṣealtieli, ati awọn arakunrin rẹ̀, nwọn si tẹ 
pẹpẹ Ọlọrun Israeli, lati ma ru ẹbọ ọrẹ sisun 
lori rẹ̀, gẹgẹ bi a ti kọ ọ ninu ofin Mose, enia 
Ọlọrun. 
3 Nwọn si gbe pẹpẹ na ka ipilẹ rẹ̀; nitori ẹ̀ru 
bà wọn nitori awọn enia ilẹ wọnni. Nwọn si 


ESRA 3, 4 
rú ẹbọ ọrẹ sisun si Oluwa, ọrẹ ẹbọ sisun li 
owurọ ati li aṣalẹ. 

4 Nwọn si pa àse agọ mọ pẹlu, gẹgẹ bi a ti 
kọ ọ, nwọn si rú ẹbọ sisun ojojumọ pẹlu nipa 
iye ti a pa li aṣẹ, gẹgẹ bi isin ojojumọ; 

5 Lẹhin na nwọn si ru ẹbọ sisun igbagbogbo 
ati ti oṣu titun, ati ti gbogbo ajọ Oluwa, ti a si 
yà si mimQ, ati ti olukuluku ti o fi tinu-tinu ru 
ẹbọ atinuwa si Oluwa. 

6 Lati ọjọ ikini oṣu keje ni nwọn bẹ̀rẹ lati ma 
rú ẹbọ sisun si Oluwa. Ṣugbọn a kò ti ifi ipilẹ 
tempili Oluwa lelẹ. 

7 Nwọn si fi owo fun awọn ọmọle pẹlu, ati 
fun awọn gbẹna—gbẹna, pẹlu onjẹ, ati ohun 
mimu, ati ororo, fun awọn ara Sidoni, ati fun 
awọn ara Tire, lati mu igi kedari ti Lebanoni 
wá si okun Joppa, gẹgẹ bi aṣẹ ti nwọn gbà lati 
ọwọ Kirusi ọba Persia. 

8Ti ọdun keji ti nwọn wá si ile Ọlọrun ni Je— 
rusalemu, li oṣu keji, ni Serubbabeli, ọmọ Ṣe— 
altieli bẹ̀rẹ, ati Jeṣua ọmọ Josadaki, ati iyokù 
awọn arakunrin wọn, awọn alufa ati awọn ọmọ 
Lefi, ati gbogbo awọn ti o ti ìgbekun jade Wá si 
Jerusalemu, nwọn si yan awọn ọmọ Lefi lati ẹni 
ogun ọdun ati jù bẹ lọ lati ma tọju iṣẹ ile Oluwa. 

9 Nigbana ni Jeṣua pẹlu awọn ọmọkunrin rẹ̀ 
ati awọn arakunrin rẹ̀, Kadmieli ati awọn 
ọmọ rẹ̀, awọn ọmọ Juda, jumọ dide bi ẹni— 
kanṣoṣo lati ma tọju awọn oniṣẹ ninu ile Ọlọ— 
run; awọn ọmọ Henadadi, pẹlu awọn ọmọ 
wọn, ati arakunrin wọn, awọn ọmọ Lefi. 

10 Nigbati awọn ọmọle si fi ipilẹ tempili 
Oluwa lelẹ, nwọn mu awọn alufa duro ninu 
aṣọ wọn, nwọn mu ipẹ̀ lọwọ, ati awọn ọmọ 
Lefi, awọn ọmọ Asafu mu kimbali lọwọ, lati 
ma yìn Oluwa gẹgẹ bi ìlana Dafidi ọba Israeli. 

11 Nwọn si jùmọ kọrin lẹsẹsẹ lati yìn ati lati 
dupẹ fun Oluwa, nitoripe o ṣeun, ati pe anu 
rẹ̀ si duro lailai lori Israeli. Gbogbo enia si ho 
iho nla, nigbati nwọn nyìn Oluwa, nitoriti a fi 
ipilẹ ile Oluwa lelẹ. 

12Ṣugbọn pupọ ninu awọn alufa ati awọn 
ọmọ Lefi, pẹlu awọn olori awọn baba ti iṣe 
alàgba, ti nwọn ti ri ile atetekọṣe, nwọn fi ohùn 
Tara sọkun, nigbati a fi ipilẹ ile yi lelẹ li oju 
wọn, ṣugbọn awọn pupọ si ho iho nla fun ayò: 

13 Tobẹ ti awọn enia kò le mò iyatọ ariwo ayò 
kuro ninu ariwo ẹkun awọn enia; nitori awọn 
enia ho iho nla, a si gbé ariwo na li okere rére. 


1NIGBATI awọn ọta Juda ati Benjamini 
gbé pe awọn ọmọ—igbekun nkQ tempili 
fun Oluwa Ọlọrun Israeli; 


372 


2 Nigbana ni nwọn tò Serubbabeli wá, ati 
awọn olori awọn baba, nwọn si wi fun wọn 
pe, ẹ jẹ ki awa ki o ba nyin kọle, nitoriti awa 
nṣe afẹri Ọlọrun nyin, gẹgẹ bi ẹnyin; awa si 
nru ẹbọ si ọdọ rẹ̀, lati ọjọ Esarhaddoni, ọba 
Assuri, ẹniti o mu wa gòke Wá ihinyi. 

3Ṣugbọn Serubbabeli, ati Jeṣua ati iyokù 
ninu awọn olori awọn baba Israeli wi fun 
wọn pe, Kì iṣe fun awa pẹlu ẹnyin, lati jumọ 
kọ ile fun Ọlọrun wa; ṣugbọn awa tikarawa ni 
yio jùmọ kọle fun Oluwa Ọlọrun Israeli gẹgẹ 
bi Kirusi ọba, ọba Persia, ti paṣẹ fun wa, 

4 Nigbana ni awọn enia ilẹ na mu ọwọ 
awọn enia Juda rọ, nwọn si yọ wọn li ẹnu 
ninu kikọle na. 

5 Nwọn si bẹ̀ awọn ìgbimọ li òwẹ si wọn, 
lati sọ ipinnu wọn di asan, ni gbogbo ọjọ Ki— 
rusi, ọba Persia, ani titi di ijọba Dariusi, ọba 
Persia. 

6 Ati ni ijọba Ahasuerusi, ni ibẹ̀rẹ ijọba rẹ̀, 
ni nwọn kọwe ẹ̀sun lati fi awọn ara Juda ati 
Jerusalemu sùn. 

7 Ati li ọjọ Artasasta ni Biṣlami, Mitredati, 
Tabeeli ati awọn ẹgbẹ rẹ̀ iyokù kọwe si Arta— 
Sasta, ọba Persia: a si kọ iwe na li ẹ̀de Siria, a 
si ṣe itumọ rẹ̀ li ẹ̀de Siria. 

8 Rehumu, adele ọba, ati Ṣimṣai, akọwe, kọ 
iwe ẹ̀sun Jerusalemu si Artasasta ọba, bi iru 
eyi: 

9S Nigbana ni. Rehumu, adele-ọba, ati 
Ṣimṣai akọwe, ati awọn ẹgbẹ Wọn iyokù: 
awọn ara Dina, ti Afarsatki, ti Tarpeli, ti Afar— 
si, ti Arkefi, ti Babiloni, ti Susanki, ti Dehafi 
ati ti Elamu, 

10 Ati awọn orilẹ—ẹ̀de iyokù ti Asnapperi, 
ọlọla ati ẹni—nla nì, kô rekọja wá, ti o si fi 
wọn do si ilu Samaria, ati awọn iyokù ti o wà 
ni ihahin odò, ati ẹlomiran. 

11 Eyi ni atunkọ ìwe na ti nwọn fi ranṣẹ si i, 
ani si Artasasta ọba: Iranṣẹ rẹ, awọn enia iha— 
hin odò ati ẹlomiran. 

12 Ki ọba ki o mò pe, awọn Ju ti o ti ọdọ rẹ 
wá si ọdọ wa, nwọn de Jerusalemu, nwọn 
nk ọlọtẹ ilu ati ilu buburu, nwọn si ti fi odi 
rẹ̀ lelẹ, nwọn si ti so ipilẹ rẹ̀ mọra pò. 

13 Ki ọba ki o mò nisisiyi pe, bi a ba kọ ilu 
yi, ti a si tun odi rẹ̀ gbe soke tan, nigbana ni 
nwọn kì o san owo ori, owo—bode, ati owo 
odẹ̀, ati bẹni nikẹhin yio si pa awọn ọba li ara. 

14 Njẹ nisisiyi lati afin ọba Wá li a sa ti mbo 
wa, kò si yẹ fun wa lati ri àbuku ọba, nitorina 
li awa ṣe ranṣẹ lati wi fun ọba daju; 

15 Ki a le wá inu iwe—iranti awọn baba rẹ: 


373 


bẹ̀ni iwọ o ri ninu iwe—iranti, iwọ o si mò pe, 
ọlọtẹ ni ilu yi, ti o si pa awọn ọba ati igberiko 
li ara, ati pe, nwọn ti ṣọtẹ ninu ikanna lati 
atijọ Wá, nitori eyi li a fi fọ ilu na. 

16 Awa mu u da ọba li oju pe, bi a ba tun ilu 
yi kọ, ti a si pari odi rẹ̀ nipa òna yi, iwọ kì o ni 
ipin mọ ni ihahin odò. 

17 Nigbana ni ọba fi ẹ̀si ranṣẹ si Rehumu, 
adele—ọba, ati si Ṣimṣai, akọwe, pẹlu awọn 
ẹgbẹ wọn iyokù ti ngbe Samaria, ati si awọn 
iyokù li oke odò: Alafia! ati kiki miran. 

18 A kà iwe ti ẹnyin fi ranṣẹ si wa dajudaju 
niwaju mi. 

19 Mo si paṣẹ, a si ti wá, a si ri pe, lati atijọ 
Wá, ilu yi a ti ma ṣọtẹ si awọn ọba, ati pe iru— 
kerudo ati ọtẹ li a ti nṣe ninu rẹ̀. 

20 Pẹlupẹlu awọn ọba alagbara li o ti wà lori 
Jerusalemu, awọn ti o jọba lori gbogbo ilu 
oke—odò; owo ori, owo odẹ̀, ati owo bodẹ̀ li a 
ti nsan fun wọn. 

21 Ki ẹnyin ki o paṣẹ nisisiyi lati mu awọn 
ọkunrin wọnyi ṣiwọ, ki a má si kọ ilu na mọ, 
titi aṣẹ yio fi jade lati ọdọ mi Wá. 

22 Ẹ kiyesi ara nyin, ki ẹnyin ki o má jafara 
lati ṣe eyi: eṣe ti ìbajẹ yio fi ma dàgba si ipala— 
ra awọn ọba? 

23 Njẹ nigbati a ka atunkọ iwe Artasasta ọba 
niwaju Rehumu, ati Ṣimṣai akọwe, ati awọn 
ẹgbẹ wọn, nwọn gòke lọ kankán si Jerusale— 
mu, si ọdọ awọn Ju, nwọn si fi ipá pẹlu agbara 
mu wọn ṣiwọ. 

24 Nigbana ni iṣẹ ile Ọlọrun ti o wà ni Jeru— 
salemu, duro. Bẹli o duro titi di ọdun keji Da— 
riusi, ọba Persia. 


1ṢUGBỌN awọn woli, Haggai woli, ati 

Sekariah ọmọ Iddo, sọ asọtẹlẹ fun awọn 
Ju ti o wà ni Juda ati Jerusalemu li orukọ Ọlọ— 
run Israeli. 

2 Li akoko na ni Serubbabeli ọmọ Ṣealtieli, 
ati Jeṣua ọmọ Josadaki dide, nwọn si bẹ̀rẹ si 
ikẹ ile Ọlọrun ni Jerusalemu; awọn woli Ọlọ— 
run si wà pẹlu wọn ti nràn wọn lọwọ. 

3Ii akoko kanna ni Tatnai, bálẹ ni ihahin 
odò, ati Ṣetar—bosnai pẹlu awọn ẹgbẹ wọn, wá 
si ọdọ wọn, nwọn si wi fun wọn bayi pe, Tani 
fun nyin li aṣẹ lati kẹ ile yi, ati lati tun odi yi ṣe? 

4 Nigbana ni awa wi fun wọn bayi, pe, 
Orukọ awọn ọkunrin ti nkọ ile yi ti ijẹ? 

5 Ṣugbọn oju Ọlọrun wọn mbẹ li ara awọn 
àgba Juda, ti nwọn kò fi le mu wọn ṣiwọ titi 
ẹran na fi de ọdọ Dariusi: nigbana ni nwọn si 
fi ẹ̀si pada, nipa iwe nitori eyi. 


ESRA 4—6 
6 Atunkọ iwe da ti Tatnai, bálẹ ni iha— 
hin—odò, ati Ṣetar—bosnai, ati awọn ẹgbẹ rẹ̀ 
rán si Dariusi ọba: awọn ara Afarsaki ti iha— 
hin—odò. 

? Nwọn fi iwe ranṣẹ si i, ninu eyiti a kọ 
bayi; Si Dariusi, ọba, alafia gbogbo. 

8 Ki ọba ki o mò pe, awa lọ si igberiko Judea 
si ile Ọlọrun ẹniti o tobi, ti a fi okuta nlanla 
kọ, a si tẹ igi si inu ogiri na, iṣẹ yi nlọ siwaju 
kánkán, o si nṣe rere li ọwọ wọn. 

9 Nigbana ni awa bi awọn àgba wọnni li 
ẹ̀re, a si wi fun wọn bayi pe, Tani fun nyin li 
aṣẹ lati kẹ ile yi, ati lati mọ odi yi? 

10 Awa si bẹ̀re orukọ wọn pẹlu, lati mu ki o 
da ọ li oju, ki a le kọwe orukọ awọn enia ti iṣe 
olori ninu wọn. 

11 Bayi ni nwọn si fi ẹ̀si fun wa wipe, Iranṣẹ 
Ọlọrun ọrun on aiye li awa iṣe, awa si nkọ ile 
ti a ti kẹ li ọdun pupọ wọnyi sẹhin, ti ọba nla 
kan ni Israeli ti ké, ti o si ti pari. 

12 Ṣugbọn nitoriti awọn baba wa mu Ọlọ— 
run ọrun binu, o fi wọn le ọwọ Nebukadnes— 
sari, ọba Babiloni ti Kaldea, ẹniti o wò ile yi 
palẹ, ti o si kú awọn enia na lọ si Babiloni. 

13 Ṣugbọn li ọdun ekini Kirusi ọba Babi— 
loni, Kirusi ọba na fi aṣẹ lelẹ lati kẹ ile 
Ọlọrun yi. 

14 Pẹlupẹlu ohun ẹ̀lo wura ati ti fàdaka ti 
ile Ọlọrun ti Nebukadnessari ko lati inu 
tempili ti o wà ni Jerusalemu jade, ti o si mu 
lọ sinu tempili Babiloni, awọn na ni Kirusi 
ọba ko lati inu tempili Babiloni jade, a si fi 
wọn le ẹnikan lọwọ, orukọ ẹniti ijẹ Ṣeṣbas— 
sari, ẹniti on fi jẹ bálẹ; 

15On si wi fun u pe, Kò ohun ẹ̀lo wọnyi lọ, 
ki o fi wọn si inu tempili ti o wà ni Jerusalemu, 
ki o si mu ki a tun kọ ile Ọlọrun yi si ipò rẹ̀. 

16 Nigbana ni Ṣeṣbassari na wá, o si fi ipilẹ ile 
Ọlọrun ti o wà ni Jerusalemu lelẹ: ati lati igba 
na ani titi di isisiyi li o ti mbẹ, ni kikọ kò si ti 
ipari tan. 

1? Njẹ nitorina, bi o ba wu ọba, jẹ ki a wá inu 
ile iṣura ọba ti o wà nibẹ ni Babiloni, bi o ba ri 
bẹ̀, pe Kirusi ọba fi aṣẹ lelẹ lati kọ ile Ọlọrun yi 
ni Jerusalemu, ki ọba ki o sọ eyi ti o fẹ fun wa 
nipa òran yi. 


Ô 1NIGBANA ni Dariusi ọba paṣẹ, a si wá 
inu ile ti a ko iwe jọ si, nibiti a to iṣura jọ 
si ni Babiloni. 

2 A si ri iwe kan ni Ekbatana, ninu ilu olodi 
ti o wà ni igberiko Medea, ati ninu rẹ̀ ni 
iwe-iranti kan wà ti a kọ bayi: 


ESRA. 6, 7 

3 Li ọdun ikini Kirusi ọba, Kirusi ọba na paṣẹ 
nipasẹ ile Ọlọrun ni Jerusalemu pe, Ki a kẹ ile 
na, ibi ti nwọn o ma ru ẹbọ, ki a si fi ipilẹ rẹ̀ 
lelẹ ṣinṣin, ki giga rẹ̀ jẹ ọgọta igbọnwọ, ati ibu 
rẹ̀, ọgọta igbọnwọ. 

4 Ilẹ okuta nla mẹta, ati ilẹ̀ igi titun kan: ki a 
si ṣe inawo rẹ̀ lati inu ile ọba wa: 

5 Pẹlupẹlu ki a si kò ohun ẹ̀lo wura ati ti fà— 
daka ile Ọlọrun pada, ti Nebukadnessari ti kô 
lati inu tempili ti o wà ni Jerusalemu jade, ti o 
si ti ko wá si Babiloni, ki a si ko wọn pada, ki a 
si mu wọn lọ si inu tempili ti o wà ni Jerusale— 
mu, olukuluku ni ipò rẹ̀, ki a si tò wọn si inu ile 
Ọlọrun. 

6 Njẹ nisisiyi Tatnai, bálẹ oke—odò, Ṣetar— 
bosnai, ati awọn ẹgbẹ nyin, awọn ara Afarsa— 
ki, ti o wà li oke—odò, ki ẹnyin ki o jina si ibẹ. 

TẸ jọwọ iṣẹ ile Ọlọrun yi lọwọ, ki balẹ 
awọn ara Juda, ati awọn àgba awọn ara Juda 
ki nwọn kọ ile Ọlọrun yi si ipò rẹ̀. 

8 Pẹlupẹlu mo paṣẹ li ohun ti ẹnyin o ṣe fun 
awọn àgba Juda wọnyi, fun kikọ ile Ọlọrun yi: 
pe, ninu ẹru ọba, li ara owo—ode li oke—odò, 
ni ki a má ṣe ináwo fun awọn enia wọnyi li 
aijafara, ki a máṣe da wọn duro. 

9 Ati eyiti nwọn kò le ṣe alaini ẹgbọrọ akọ— 
malu, ati àgbo, pẹlu ọdọ—agutan fun ẹbọ sisun 
si Ọlọrun ọrun, alikama, iyọ, ọti—waini pẹlu 
ororo, gẹgẹ bi ilana awọn alufa ti o wà ni Je— 
rusalemu, ki a mu fun wọn li ojojumọ laiyẹ̀: 

10 Ki nwọn ki o le ru ẹbọ olôrun, didùn si 
Ọlọrun ọrun, ki nwọn ki o si le ma gbadura 
fun ẹmi ọba, ati ti awọn ọmọ rẹ̀. 

tI Pẹlupẹlu mo ti paṣẹ pe, ẹnikẹni ti o ba yi 
ẹrọ yi pada, ki a fa igi lulẹ li ara ile rẹ̀, ki a si 
gbe e duro, ki a fi on na kọ si ori rẹ̀, ki a si sọ 
ile rẹ̀ di atàn nitori eyi. 

12 Ki Ọlọrun ẹniti o mu ki orukọ rẹ̀ ma gbe 
ibẹ, ki o pa gbogbo ọba, ati orilẹ—ẹ̀de run, ti 
yio da ọwọ wọn le lati ṣe ayipada, ati lati pa ile 
Ọlọrun yi run, ti o wà ni Jerusalemu. Emi 
Dariusi li o ti paṣẹ, ki a mu u ṣẹ li aijafara. 

13 Nigbana ni Tatnai bálẹ ni ihahin—odò, 
Ṣetarbosnai, ati awọn ẹgbẹ wọn, gẹgẹ bi eyiti 
Dariusi ọba ti ranṣẹ, bẹni nwọn ṣe li aijafara. 

14 Awọn àgba Juda si kọle, nwọn si ṣe rere 
nipa iyanju Haggai woli ati Sekariah ọmọ 
Iddo. Nwọn si kọle, nwọn si pari rẹ̀ gẹgẹ bi 
aṣẹ Ọlọrun Israeli, ati gẹgẹ bi aṣẹ Kirusi, ati 
Dariusi ati Artasasta ọba Persia. 

15 A si pari ile yi li ọjọ kẹta oṣu Adari, ti iṣe 
ọdun kẹfa ijọba Dariusi ọba. 

16 Awọn ọmọ Israeli, awọn alufa, ati awọn 


374 


ọmọ Lefi pẹlu awọn ọmọ ìgbekun ìyoku ṣe 
ìyasimimẹ ile Ọlọrun yi pẹlu ayọ. 

17 Ni iyasimimé ile Ọlọrun yi, ni nwọn si 
rubọ ọgọrun akọ—malu, igba àgbo, irinwo 
ọdọ-agutan; ati fun ẹbọ—ẹ̀ṣẹ fun gbogbo Isra— 
eli, obukọ mejila gẹgẹ bi iye awọn ẹ̀ya Israeli: 

18 Nwọn si fi awọn alufa si gẹgẹ bi ipa wọn 
ati awọn ọmọ Lefi gẹgẹ bi ipa wọn, fun isin 
Ọlọrun ni Jerusalemu, gẹgẹ bi a ti kọ ọ ninu 
iwe Mose. 

19 Awọn ọmọ igbekun si ṣe ajọ irekọja li ọjọ 
kẹrinla oṣu ekini. 

20 Nitoriti awọn alufa, ati awọn ọmọ Lefi ti 
wẹ̀ ara wọn mẹ bi ẹnikan, gbogbo wọn li o si 
mẹ, nwọn si pa ẹran irekọja fun gbogbo awọn 
ọmọ igbekun, ati fun awọn arakunrin wọn, 
awọn alufa, ati fun awọn tikara wọn. 

21 Awọn ọmọ Israeli ti o ti inu igbekun pada 
bò, ati gbogbo iru awọn ti o ti ya ara wọn si ọdọ 
wọn kuro ninu €ri awọn keferi ilẹ na, lati ma ṣe 
afẹri Oluwa Ọlọrun Israeli, si jẹ àse irekọja. 

22 Nwọn si fi ayò ṣe ajọ aiwukara li ọjọ meje: 
nitoriti Oluwa ti mu wọn yò, nitoriti o yi ọkàn 
ọba Assiria pada si ọdọ wọn, lati mu ọwọ wọn 
le ninu iṣẹ ile Ọlọrun, Ọlọrun Israeli. 


7 1NJẸ lẹhin nkan wọnyi, ni ijọba Arta— 
sasta ọba Persia, Esra ọmọ Seraiah, ọmọ 
Asariah, ọmọ Hilkiah, 

2 Ọmọ Ṣallumu, ọmọ Sadoku, ọmọ Ahitubu, 

3Ọmọ Amariah, ọmọ Asariah, ọmọ Me— 
Taiotu, 

4 Ọmọ Serahiah, ọmọ Ussi, ọmọ Bukki, 

5 Ọmọ Abiṣua, ọmọ Finehasi, ọmọ Eleasari, 
ọmọ Aaroni olori alufa: 

6 Esra yi li o gòke lati Babiloni wá; o si jẹ 
ayáwọ—akọwe ninu ofin Mose, ti Oluwa Ọlọ— 
run Israeli fi fun ni: ọba si fun u li ohun gbogbo 
ti o bẹ̀re, gẹgẹ bi ọwọ Oluwa Ọlọrun rẹ̀ ti wà 
lara rẹ̀. 

7 Ati ninu awọn ọmọ Israeli, ati ninu awọn 
alufa, ati awọn ọmọ Lefi, ati awọn akọrin, ati 
awọn adẹ̀ga, pẹlu awọn Netinimu si goke wá 
si Jerusalemu li ọdun keje Artasasta ọba. 

8 On si wá si Jerusalemu li oṣu karun, eyi ni 
ọdun keje ọba. 

9 Nitoripe lati ọjọ kini oṣu ekini li o bẹrẹ si 
igòke lati Babiloni wá, ati li ọjọ ikini oṣu ka— 
run li o de Jerusalemu, gẹgẹ bi ọwọ rere Ọlọ— 
run rẹ̀ ti o wà lara rẹ̀. 

10 Nitori Esra ti mura tan li ọkàn rẹ̀ lati ma 
Wá ofin Oluwa, ati lati ṣe e, ati lati ma kúni li 
ofin ati idajọ ni Israeli. 


375 


11 Eyi si ni atunkọ iwe na ti Artasasta ọba fi 
fun Esra alufa, akọwe, ani akọwe ẹ̀rọ ofin 
Oluwa, ati ti aṣẹ rẹ̀ fun Israeli. 

12 Artasasta, ọba awọn ọba, si Esra alufa, 
akọwe pipé ti ofin Ọlọrun ọrun, alafia: 

13 Mo paṣẹ pe, ki gbogbo enia ninu awọn 
enia Israeli, ati ninu awọn alufa rẹ̀ ati awọn 
ọmọ Lefi, ninu ijọba mi, ẹniti o ba fẹ nipa ifẹ 
inu ara wọn lati gòkẹ lọ si Jerusalemu, ki nwọn 
ma ba ọ lọ. 

14 Niwọn bi a ti rán ọ lọ lati iwaju ọba lọ ati 
ti awọn ìgbimọ rẹ̀ mejeje, lati wadi òran ti 
Juda ati Jerusalemu gẹgẹ bi ofin Ọlọrun rẹ ti 
mbẹ li ọwọ rẹ; 

15 Ati lati ko fàdaka ati Wura, ti ọba ati 
awọn ìgbimọ fi tinutinu fi fun Ọlọrun Israeli, 
ibugbe ẹniti o wà ni Jerusalemu. 

16 Ati gbogbo fàdaka ati wura ti iwọ le ri ni 
gbogbo igberiko Babiloni, pẹlu ọrẹ atinuwa 
awọn enia, ati ti awọn alufa, ti iṣe ọrẹ atinu— 
wa fun ile Ọlọrun wọn ti o wà ni Jerusalemu. 

17 Ki iwọ ki o le fi owo yi rà li aijafara, akọ— 
malu, àgbo, ọdọ—agutan, ati ọrẹ ohun jijẹ 
wọn ati ọrẹ ohun mimu wọn, ki o si fi wọn 
rubọ li ori pẹpẹ ile Ọlọrun nyin ti o wà ni Je— 
rusalemu. 

18 Ati ohunkohun ti o ba wu ọ, ati awọn ara— 
kunrin rẹ latì fi fàdaka ati wura iyokù ṣe, eyini 
ni ki ẹnyin ki o ṣe gẹgẹ bi ifẹ Ọlọrun nyin. 

19Ohun-ẹ̀lo wọnni ti a fi fun ọ pẹlu fun 
ìsin ile Ọlọrun rẹ, ni ki iwọ ki o fi lelẹ niwaju 
Ọlọrun ni Jerusalemu. 

20 Ati ohunkohun ti a ba fẹ pẹlu fun ile 
Ọlọrun rẹ, ti iwọ o ri àye lati nawo rẹ̀, nawo 
rẹ̀ lati inu ile iṣura ọba wá. 

21 Ati emi, ani Artasasta ọba paṣẹ fun gbogbo 
awọn olutọju iṣura, ti o wà li oke odò pe, 
ohunkohun ti Esra alufa, ti iṣe akọwe ofin Ọlọ— 
run ọrun yio bẹ̀re lọwọ nyin, ki a ṣe e li aijafara, 

22 Titi de ọgọrun talenti fàdaka, ati de 
ọgọrun oṣuwọn alikama, ati de ọgọrun bati 
ọti—waini, ati de ọgọrun bati ororo, ati iyọ 
laini iye. 

23 Ohunkohun ti Ọlọrun ọrun palaṣẹ, ki a fi 
otitọ ṣe e fun ile Ọlọrun ọrun: ki ibinu ki o má 
de si ijọba ọba, ati awọn ọmọ rẹ̀. 

24 Pẹlupẹlu ki ẹnyin ki o mò dajudaju pe, 
ẹnyin kò ni oyẹ̀ lati di owo—ori, owo—odé, ati 
owo—bodẹ̀ ru gbogbo awọn alufa, ati awọn 
ọmọ Lefi, awọn akọrin, awọn adẹ̀na, awọn 
Netinimu, ati awọn iranṣẹ ninu ile Ọlọrun yi, 

25 Ati iwọ, Esra, gẹgẹ bi ọgbén Ọlọrun rẹ ti o 
wà li ọwọ rẹ, yan awọn oloyẹ̀ ati onidajọ, ti 


ESRA 7,8 


nwọn o ma da ejo fun gbogbo awọn enia ti o wà 
li oke—odò, gbogbo iru awọn ti o mò ofin Ọlọ— 
run rẹ, ki ẹnyin ki o si ma kẹ awọn ti kò mò 
wọn. 

26 Ẹnikẹni ti kì o si ṣe ofin Ọlọrun rẹ, ati 
ofin ọba, ki a mu idajọ ṣe si i lara li aijafara, bi 
o ṣe si ikú ni, tabi lilé si oko, tabi kiko li ẹri, 
tabi si sisọ sinu tubu. 

27 Olubukun li Oluwa Ọlọrun awọn baba 
Wa, ti o fi nkan bi iru eyi si ọkàn ọba, lati ṣe 
ogo si ile Oluwa ti o wà ni Jerusalemu: 

28 Ti o si nàwọ anu si mi niwaju ọba ati 
awọn ìgbimọ rẹ̀, ati niwaju gbogbo awọn 
alagbara ijoye oba: mo si ri iranlọwọ gbà gẹgẹ 
bi ọwọ Oluwa Ọlọrun mi ti o wà lara mi, mo 
si ko awọn olori awọn enia jọ lati inu Israeli 
jade, lati ba mi goke lọ. 


1WỌNYI ni awọn olori ninu awọn baba 

wọn, eyi ti a kọ sinu iwe itan—idile awọn 
ti o ba mi goke lati Babiloni wá, ni ijọba Arta-- 
sasta ọba. 

2 Ninu awọn ọmọ Finehasi, Gerṣomu: ninu 
awọn ọmọ Itamari, Danleli: ninu awọn ọmọ 
Dafidi, Hattuṣi. 

3 Ninu awọn ọmọ Ṣekaniah, ti awọn ọmọ 
Paroṣi, Ṣekariah: ati pẹlu rẹ̀ li a ka ádọjọ 
ọkunrin nipa iwe itan—idile. 

4 Ninu awọn ọmọ Pahat—moabu; Elihoenai 
ọmọ Serahiah, ati pẹlu rẹ̀, igba ọkunrin. 

5 Ninu awọn ọmọ Ṣekaniah; ọmọ Jahasieli, 
ati pẹlu rẹ̀, ọdunrun ọkunrin. 

6 Ninu awọn ọmọ Adini pẹlu, Ebedi ọmọ 
Jonatani, ati pẹlu rẹ̀, adọta ọkunrin. 

7 Ati ninu awọn ọmọ Elamu; Jeṣaiah ọmọ 
Ataliah, ati pẹlu rẹ̀, adọrin ọkunrin. 

8 Ati ninu awọn ọmọ Ṣefatiah; Sebadiah 
ọmọ Mikaeli, ati pẹlu rẹ̀, ọgọrin ọkunrin. 

9 Ninu awọn ọmọ Joabu; Obadiah ọmọ Ja— 
hieli ati pẹlu rẹ̀, ogunlugba ọkunrin o din meji. 

10 Ati ninu awọn ọmọ Ṣelomiti; ọmọ Josa— 
fiah, ati pẹlu rẹ̀, ọgọjọ ọkunrin. 

11 Ati ninu awọn ọmọ Bebai; Sekariah, ọmọ 
Bebai, ati pẹlu rẹ̀, ọkunrin mejidilọgbọn. 

12 Ati ninu awọn ọmọ Asgadi; Johanani 
ọmọ Hakkatani, ati pẹlu rẹ̀, adọfa ọkunrin. 

13 Ati ninu awọn ọmọ ikẹhin Adonikamu, 
orukọ awọn ẹniti iṣe wọnyi, Elifeleti, Jeieli, 
ati Ṣemaiah, ati pẹlu wọn, ọgọta ọkunrin. 

14 Ninu awọn ọmọ Bigfai pẹlu; Uttai, ati 
Sabbudi, ati pẹlu wọn, adọrin ọkunrin. 

15 Mo si kô wọn jọ pọ li eti odò ti o ṣàn si 
Ahafa; nibẹ li a si gbe inu agọ li ọjọ mẹta: mo 


ESRA 8, 9 


si wò awọn enia rere pẹlu awọn alufa, emi kò 
si ri ẹnikan ninu awọn ọmọ Lefi nibẹ. 

16 Nigbana ni mo ranṣẹ pẹ̀ Elieseri, Arieli, 
Ṣemaiah, ati Elnatani ati Jaribi, ati Elnatani, 
ati Natani, ati Sekariah, ati Meṣullamu, awọn 
olori pẹlu Joiaribi, ati Elnatani, enia oloye. 

17 Mo si rán wọn ti awọn ti aṣẹ si ọdọ Iddo, 
olori ni ibi Kasifia, mo si k$ wọn li ohun ti 
nwọn o wi fun Iddo, ati fun awọn arakunrin rẹ̀, 
awọn Netinimu ni ibi Kasifia, ki nwọn ki o mu 
awọn iranṣẹ wá si ọdọ wa fun ile Ọlọrun wa. 

18 Ati nipa ọwọ rere Ọlọrun wa lara wa, 
nwọn mu ọkunrin oloye kan fun wa wá, ninu 
awọn ọmọ Mali, ọmọ Lefi, ọmọ Israeli; ati 
Ṣerebiah, pẹlu awọn ọmọ rẹ̀ ati awọn ara— 
kunrin rẹ̀, mejidilogun. 

185 Ati Haṣabiah, ati pẹlu rẹ̀ Jeṣaiah, ninu 
awọn ọmọ Merari, awọn arakunrin rẹ̀ pẹlu 
awọn ọmọ wọn, ogún; 

20 Ninu awọn Netinimu pẹlu, ti Dafidi ati 
awọn ijoye ti fi fun isin awọn ọmọ Lefi, ogun— 
lugba Netinimu gbogbo wọn li a kọ orukọ 
Wọn. 

21 Nigbana ni mo kede àwẹ kan nibẹ lẹba 
odò Ahafa, ki awa ki o le pọn ara wa loju ni— 
Waju Ọlọrun wa, lati ṣafẹri ọna titẹ fun wa li 
ọwọ rẹ̀, ati fun ọmọ wẹrẹ wa, ati fun gbogbo 
ini wa. 

22 Nitoripe, oju tì mi lati bẹ̀re ẹgbẹ ọmọ— 
ogun li ọwọ ọba, ati ẹlẹṣin, lati ṣọ wa nitori 
awọn ọta li ọna: awa sa ti sọ fun ọba pe, Ọwọ 
Ọlọrun wa mbẹ lara awọn ti nṣe afẹri rẹ̀ fun 
Tere; ṣugbọn agbara rẹ̀ ati ibinu rẹ̀ mbẹ lara 
gbogbo awọn ti o kò ọ silẹ. 

23 Bẹli awa gbàwẹ, ti awa si bẹ̀ Ọlọrun wa 
nitori eyi: on si gbẹ ẹ̀bẹ wa. 

24 Nigbana ni mo yàn ẹni—mejila si ọtọ ninu 
awọn olori awọn alufa, Ṣerebiah, Haṣabiah, ati 
mẹwa ninu awọn arakunrin wọn pẹlu wọn, 

25 Mo si wòn fàdaka ati wura fun wọn, ati 
ohun ẹ̀lo, ani ọrẹ ti iṣe ti ile Ọlọrun wa, ti ọba 
ati awọn ìgbimọ rẹ̀ ati awọn ijoye rẹ̀, ati 
gbogbo Israeli ti o wà nibẹ, ta li ọrẹ: 

26 Mo si wọn adọtalelẹgbẹta talenti fàdaka 
le wọn li ọwọ, ati ohun ẹ̀lo fàdaka, ọgọrun ta— 
lenti, ati ti wura, ọgọrun talenti, 

27 Pẹlu ogun ago wura ẹlẹgbẹgbẹrun dra— 
mu, ati ohun ẹ̀lo meji ti bàba daradara, ti o 
niye lori bi wura. 

28 Mo si wi fun wọn pe, Miméô li ẹnyin si 
Oluwa; mimQ si li ohun ẹ̀lo wọnyi; ọrẹ atinu— 
Wa si Oluwa Ọlọrun awọn baba nyin ni fàda— 
ka ati wura na. 


376 


25 E ma tọju wọn, ki ẹ si ma pa wọn rnọ, titi 
ẹnyin o fi wọn wọn niwaju awọn olori ninu 
awọn alufa ati ọmọ Lefi, pẹlu awọn olori ninu 
awọn baba Israeli ni Jerusalemu, ninu iyàrá ile 
Oluwa. 

30 Bẹni awọn alufa ati awọn ọmọ Lefi mu 
fàdaka ati wura ti a wọn pẹlu ohun-—ẹ̀lo 
wọnni lati ko wọn wá si Jerusalemu, sinu ile 
Ọlọrun wa. 

31 Nigbana ni awa lọ kuro ni odò Ahafa, li 
ọjọ ekejila oṣu ikini, lati lọ si Jerusalemu: ọwọ 
Ọlọrun wa si wà lara wa, o si gba wa lọwọ 
awọn ọta, ati lọwọ iru awọn ti o ba ni ibuba li 
òna. 

32 Awa si de Jerusalemu, awa si simi nibẹ li 
ọjọ mẹta. 

33 Li ọjọ ẹkẹrin li a wọn fàdaka ati wura ati 
ohun-ẹ̀lo wọnni ninu ile Ọlọrun wa si ọwọ 
Meremoti ọmọ Uriah, alufa, ati pẹlu rẹ̀ ni 
Eleasari ọmọ Finehasi; ati pẹlu wọn ni Josa— 
badi ọmọ Jeṣua, ati Noadia, ọmọ Binnui, 
awọn ọmọ Lefi; 

34 Nipa iye, ati nipa ìwọn ni gbogbo wọn: a 
si kọ gbogbo ìwọn na sinu iwe ni igbana. 

35 Ọmọ awọn ti a ti ko lọ, awọn ti o ti inu 
igbekùn pada bọ, ru ẹbọ sisun si Ọlọrun Isra— 
eli, ẹgbọrọ malu mejila, àgbo mẹrindilọgọrun, 
ọdọ-agutan mẹtadilọgọrin, ati obukọ mejila 
fun ẹbọ ẹ̀ṣẹ: gbogbo eyi jẹ ẹbọ sisun si Oluwa. 

36 Nwọn si fi aṣẹ ọba fun awọn ijoye ọba, 
ati fun awọn balẹ ni ihahin odò: nwọn si ràn 
awọn enia na lọwọ, ati ile Ọlọrun. 


ọỌ 1NIGBATI a si ti ṣe nkan wọnyi tan, 
awọn ijoye wá si ọdọ mi, wipe, Awọn 
enia Israeli, ati awọn alufa, pẹlu awọn ọmọ 
Lefi kò ya ara wọn si òtọ kuro ninu awọn enia 
ilẹ wọnni, gẹgẹ bi irira wọn, ti awọn ara Ke— 
naani, awọn ara Hitti, awọn ara Perisi, awọn 
ara Jebusi, awọn ara Ammoni, awọn ara Mo— 
abu, awọn ara Egipti, ati ti awọn ara Amori. 

2 Nitoripe nwọn mu. awọn ọmọ. wọn 
obinrin fun aya wọn, ati fun awọn ọmọ wọn 
ọkunrin: tobẹ ti a da iru-ọmọ mimQ pò mọ 
awọn enia ilẹ wọnni: ọwọ awọn ijoye, ati 
awọn olori si ni pataki ninu irekọja yi. 

3Nigbati mo si gbẹ nkan wọnyi, mo fa aṣọ 
mi ati agbáda mi ya, mo si fà irun ori mi ati ti 
àgbọn mi tu kuro, mo si joko ni ijaya. 

ANigbana ni olukuluku awọn ti o warìri si 
ọrọ Ọlọrun Israeli ko ara wọn jọ si ọdọ mi, 
nitori irekọja awọn wọnni ti a ti ko lọ; mo si 
joko ni ijaya titi di igba ẹbọ aṣalẹ. 


3 

5 Ni igba ẹbọ aṣalẹ ni mo si dide kuro ninu 
ikánu mi; pẹlu aṣọ ati agbáda mi yiya, mo si 
wolẹ lori ekun mi, mo si nà ọwọ mi si Oluwa 
Ọlọrun mi. 

6 Mo si wipe, Ọlọrun mi, oju tì mi, iṣáju si 
ṣe mi lati gbe oju mi soke si ọdọ rẹ, Ọlọrun 
mi, nitoriti ẹ̀ṣẹ wa di pupọ li ori wa, ẹbi wa si 
tobi titi de awọn ọrun. 

7 Lati ọjọ awọn baba wa li awa ti wà ninu 
ẹbi nla titi di oni; ati nitori ẹ̀ṣẹ wa li a fi awa, 
awọn ọba wa, ati awọn alufa wa, le awọn ọba 
ilẹ wọnni lọwọ fun idà, fun igbẹ̀kun, ati fun 
ikogun, ati fun idamu oju, gẹgẹ bi o ti ri li oni 
oloni. 

8 Njẹ nisisiyi fun igba diẹ, li a si fi ore—ọfẹ 
fun wa lati ọdọ Oluwa Ọlọrun wa wá lati salà, 
ati lati fi ékàn fun wa ni ibi mim€ rẹ̀, ki Ọlọ— 
run wa ki o le mu oju wa mọlẹ, ki o si tun wa 
gbe dide diẹ ninu oko—ẹrú wa. 

9 Nitoripe ẹrú li awa iṣe; ṣugbọn Ọlọrun wa 
kò kò wa silẹ li oko ẹrú wa, ṣugbọn o ti nawọ 
anu rẹ̀ si wa li oju awọn ọba Persia, lati tun 
mu wa yẹ̀, lati gbe ile Ọlọrun wa duro, ati lati 
tun ahoro rẹ̀ ṣe, ati lati fi odi kan fun wa ni 
Juda, ati ni Jerusalemu. 

10 Njẹ nisisiyi, Ọlọrun wa, kili awa o wi 
lẹhin eyi? nitoriti awa ti kò aṣẹ rẹ silẹ, 

tI Ti iwọ ti pa lati ẹnu awọn woli iranṣẹ rẹ 
wá, Wipe, Ilẹ na ti ẹnyin nlọ igbà nì, ilẹ 
alaimQ ni, fun ẹgbin awọn enia ilẹ na, fun iri— 
ra wọn, pẹlu ìwa—€rì ti nwọn fi kun lati ikan— 
gun kan de ekeji. 

12 Njẹ nitorina ki ẹnyin ki o máṣe fi ọmọ 
nyin obinrin fun ọmọ wọn ọkunrin, bẹni ki 
ẹnyin ki o máṣe mu ọmọ wọn obinrin fun 
ọmọ nyin ọkunrin, bẹni ki ẹnyin ki o máṣe 
Wá alafia wọn tabi irọra wọn titi lai: ki ẹnyin 
ki o le ni agbara, ki ẹ si le ma jẹ ire ilẹ na, ki 
ẹ si le fi i silẹ fun awọn ọmọ nyin ni ini titi 
lai. 

13 Ati lẹhin gbogbo eyi ti o de si wa nitori 
iṣe buburu wa, ati nitori ẹbi wa nla, nitoripe 
iwọ Ọlọrun wa ti dá wa si ju bi o ti yẹ lọ fun 
aiṣedede wa, o si fi iru igbala bi eyi fun wa; 

14 Awa iba ha tun ru ofin rẹ? ki awa ki o si 
ma ba awọn enia irira wọnyi dá ana? iwọ kì 
o ha binu si wa titi iwọ o fi pa wa run tan, 
tobẹ̀ ti ẹnikan kò si ni kù, tabi ẹnikan ti o 
sala? 

15 Olododo ni iwọ Oluwa Ọlọrun Israeli: 
awa ni iyokù ati asala gẹgẹ bi o ti ri li oni yi: 
wò o, awa duro niwaju rẹ ninu ẹbi wa, nito— 
ripe awa ki o le duro niwaju rẹ nitori eyi. 


ESRA 9, 10 


77 
l 0 1NIGBATI Esra ti gba adura, ti o si 
jẹwọ pẹlu ẹkún ati idojubolẹ niwaju 
ile Ọlọrun, ijọ enia pupọ kô ara wọn jọ si ọdọ 
rẹ̀ lati inu Israeli jade, ati ọkunrin ati obinrin 
ati ọmọ wẹwẹ: nitori awọn enia na sọkun 
gidigidi. 

2Ṣekaniah ọmọ Jehieli, lati inu awọn ọmọ 
Elamu dahùn o si wi fun Esra pe, Awa ti ṣẹ̀ si 
Ọlọrun wa, ti awa ti mu ajeji obinrin lati inu 
awọn enia ilẹ na: sibẹ, ireti mbẹ fun Israeli 
nipa nkan yi. 

3 Njẹ nitorina ẹ jẹ ki awa ki o ba Ọlọrun wa 
da majẹmu, lati kò gbogbo awọn obinrin na 
silẹ, ati iru awọn ti nwọn bi gẹgẹ bi ìmọ (Esra) 
oluwa mi, ati ti awọn ti o wariri si aṣẹ Ọlọrun 
wa: ki awa ki o si mu u ṣẹ gẹgẹ bi ofin na. 

4 Dide! nitori ọran tirẹ li eyi: awa pápá yio 
Wà pẹlu rẹ, mu ọkàn le ki o si ṣe e. 

5 Esra si dide, o si mu awọn olori ninu awọn 
alufa, awọn ọmọ Lefi, ati gbogbo Israeli bura 
pe, awọn o ṣe gẹgẹ bi ọrọ wọnyi. Nwọn si bura. 

6 Esra si dide kuro niwaju ile Ọlọrun, o si 
wò yara Johanani ọmọ Eliaṣibu lọ: nigbati o si 
lọ si ibẹ, on kò jẹ onjẹ, bẹni kò mu omi: nito— 
ripe o nṣẹfọ nitori irekọja awọn ti a ké lọ. 

7 Nwọn si kede ja gbogbo Juda ati Jerusale— 
mu fun gbogbo awọn ọmọ igbẹkun, ki nwọn 
ki o kô ara wọn jọ pò si Jerusalemu; 

8 Ati pe ẹnikẹni ti kò ba wá niwòn ijọ mẹta, 
gẹgẹ bi ìmọ awọn olori ati awọn agba, gbogbo 
ini rẹ̀ li a o jẹ, on tikararẹ̀ li a o si yà kuro ninu 
ijọ awọn enia ti a ti ko lọ. 

8 Nitori eyì ni gbogbo awọn enia Juda ati 
Benjamini ko ara wọn jọ pò ni ọjọ mẹta si Je— 
rusalemu, li oṣu kẹsan, li ogun ọjọ oṣu; gbogbo 
awọn enia si joko ni ita ile Ọlọrun ni iwarìri 
nitori ẹran yi, ati nitori òjo—pupọ. 

10 Nigbana ni Esra alufa dide duro, o si wi 
fun wọn pe, Ẹnyin ti ṣẹ̀, ẹnyin ti mu àjeji 
obinrin ba nyin gbe lati sọ ẹ̀ṣẹ Israeli di pupọ, 

tI Njẹ nitorina, ẹ jẹwọ fun Oluwa Ọlọrun 
awọn baba nyin, ki ẹnyin ki o si mu ifẹ rẹ̀ ṣẹ; 
ki ẹnyin ki o si ya ara nyin kuro ninu awọn 
enia ilẹ na, ati kuro lọdọ awọn ajeji obinrin. 

12 Nigbana ni gbogbo ijọ enia na dahùn, 
nwọn si wi li ohùn rara pe, Bi iwọ ti wi, bẹni 
awa o ṣe. 

13 Ṣugbọn awọn enia pò, igba òjo pupọ si 
ni, awa kò si le duro nita, bẹni eyi kì iṣe iṣẹ 
ọjọ kan tabi meji: nitoriti awa ti ṣẹ̀ pupọpupọ 
ninu òran yi. 

14 Njẹ ki awọn olori wa ki o duro fun gbogbo 
ijọ enia, ki a si jẹ ki olukuluku ninu ilu Wa ti o 


NEHEMIAH 1 
mu ajeji obinrin ba wọn gbe, ki o wá ni wakati 
ti a da, ati awọn olori olukuluku ilu pẹlu wọn, 
ati awọn onidajọ wọn, titi a o fi yi ibinu kikan 
Ọlọrun wa pada kuro lọdọ wa nitori òran yi. 

15 Sibẹ Jonatani ọmọ Asaheli, ati Jahasiah 
ọmọ Tikfa li o dide si eyi, Meṣullamu ati Ṣab— 
betai, ọmọ Lefi, si ran wọn lọwọ. 

16 Ṣugbọn awọn ọmọ igbekun ṣe bẹ. Ati 
Esra, alufa, pẹlu awọn olori ninu awọn baba, 
nipa ile baba wọn, ati gbogbo wọn nipa orukọ 
wọn li a yà si ẹ̀tọ, ti nwọn si joko li ọjọ kini 
oṣu kẹwa, lati wadi òran na. 

17 Nwọn si ba gbogbo awọn ọkunrin ti o 
mu ajeji obinrin ba wọn gbe ṣe aṣepari, li ọjọ 
ekini oṣu ekini. 

18 Ati ninu awọn ọmọ awọn alufa, a ri awọn 
ti o mu ajeji obinrin ba wọn gbe: ninu awọn 
ọmọ Jeṣua, ọmọ Josadaki, ati awọn arakunrin 
rẹ̀; Maaseiah, ati Elieseri, ati Jaribi ati Gedaliah. 

19 Nwọn si fi ọwọ wọn fun mi pe: awọn o 
kẹ awọn obinrin wọn silẹ; nwọn si fi àgbo 
kan rubọ ẹ̀ṣẹ nitori ẹbi wọn. 

20 Ati ninu awọn ọmọ Immeri; Hanani ati 
Sebadiah. 

21 Ati ninu awọn ọmọ Harimu; Maaseiah, 
ati Elija, ati Ṣemaiah, ati Jehieli, ati Ussiah. 

22 Ati ninu awọn ọmọ Paṣuri; Elioenai, 
Maaseiah, Iṣmaeli, Nataneeli Josabadi, ati 
Eleasa. 

23 Ati ninu awọn ọmọ Lefi; Josabadi, ati Ṣi— 
mei, ati Kelaiah (eyi ni Kelita) Petahiah, Juda, 
ati Elieseri. 

24 Ninu awọn akọrin pẹlu; Eliaṣibu: ati ninu 
awọn adẹ̀na; Ṣallumu, ati Telemi, ati Uri. 

25 Pẹlupẹlu ninu Israeli: ninu awọn ọmọ 
Paroṣi: Ramiah, ati Jesiah, ati Mialkiah, ati 


378 


Miamini, ati Eleasari, ati Malkijah, ati Be— 
naiah. 

26 Ati ninu awọn ọmọ Elamu; Mattaniah, 
Sekariah, ati Jehieli, ati Abdi, ati Jeremoti, ati 
Elijah. 

27 Ati ninu awọn ọmọ: Sattu; Elioenai, 
Eliaṣibu, Mattaniah, ati Jeremoti, ati Sabadi, 
ati Asisa. 

28 Ninu awọn ọmọ Bebai pẹlu; Jehohanani, 
Hananiah, Sabbai ati Atlai. 

29 Ati ninu awọn ọmọ Bani; Meṣullamu, 
Malluki, ati Adaiah, Jaṣubu, ati Ṣeali ati Ramoti. 

30 Ati ninu awọn ọmọ Pahat—moabu Adma 
ati Kelali, Benaiah, Maaseiah, Mattaniah, Be— 
saleeli, ati Binnui, ati Manasse. 

31 Ati ninu awọn ọmọ Harimu; Elieseri, 
Isṣjah, Malkiah, Ṣemaiah, Ṣimeoni, 

32 Benjamini, Malluki, ati Ṣemariah. 

33 Ninu awọn ọmọ Haṣumu; Mattenai, 
Mattatta, Sabadi, Elifeleti, Jeremai, Manasse, 
ati Ṣimei. 

34 Ninu awọn ọmọ Bani; Maadai, Amramu 
ati Ueli. 

35 Benaiah, Bedeiah, Kellu, 

36 Faniah, Meremoti, Eliaṣibu, 

37 Mattaniah, Mattenai ati Jaasau, 

38 Ati Bani, ati Binnui, Ṣimei. 

39 Ati Ṣelemiah, ati Natani, ati Adaiah, 

40 Maknadebai, Saṣai, Ṣarai, 

41 Asareeli, ati Ṣelemiah, Ṣemariah. 

42 Ṣallumu, Amariah, ati Josefu. 

43 Ninu awọn ọmọ Nebo; Jeieli, Mattitiah, 
Sabadi, Ṣebina, Jadau, ati Joeli, Benaiah. 

44 Gbogbo awọn yi li o mu ajeji obinrin ba 
wọn gbe, omiran ninu wọn si ni obinrin nipa 
ẹniti nwọn li ọmọ. 


NEHEMIAH 


l TỌRỌ Nehemiah ọmọ Hakaliah. O si ṣe 
ninu oṣu Kisleu, li ogún ọdun, nigbati 
mo wà ni Ṣuṣani afin. 

2 Ni Hanani, ọkan ninu awọn arakunrin mi, 
on ati awọn ọkunrin kan lati Juda wá sọdọ mi; 
mo si bi wọn lere niti awọn ara Juda ti o salà, ti 
o kù ninu awọn igbekùn, ati niti Jerusalemu. 

3 Nwọn si wÌ fun mi pe, Awọn iyokù, ti a fi 
silẹ nibẹ ninu awọn igbekùn ni igberiko, mbẹ 


ninu wahala nla ati ẹ̀gan; odi Jerusalemu si 
Wé lulẹ̀, a si fi ilẹkùn rẹ̀ joná. 

40 si ṣe nigbati mo gbQ ẹ̀rọ wọnyi, mo 
joko, mo si sọkun, mo si ṣòfọ ni iye ọjọ, mo si 
gbawẹ, mo si gbàdura niwaju Ọlọrun ọrun. 

5 Mo si wipe, Emi mbẹ̀bẹ lọdọ rẹ, Oluwa 
Ọlọrun ọrun, ti o tobi, ti o si li ẹ̀ru, ti npa 
majẹmu ati ánu mọ fun awọn ti o fẹ ẹ, ti 
nwọn si pa ofin rẹ̀ mọ: 


379 


6 Tẹ eti rẹ silẹ̀ nisisiyi, ki o si ṣi oju rẹ, ki iwọ 
ba le gbẹ adura iranṣẹ rẹ, ti mo ngbà niwaju rẹ 
nisisiyi, tọsan toru fun awọn ọmọ Israeli iranṣẹ 
rẹ, ti mo si jẹwọ ẹ̀ṣẹ awọn ọmọ Israeli ti a ti ṣẹ̀ 
si ọ: ati emi ati ile baba mi ti ṣẹ̀. 

7 Awa ti huwa ibàjẹ si ọ, awa kò si pa ofin 
ati ilana ati idajọ mọ, ti iwọ pa li aṣẹ fun Mose 
iranṣẹ rẹ. 

8 Emi bẹ̀ ọ, ranti ẹ̀rọ ti iwọ pa laṣẹ fun 
Mose iranṣẹ rẹ, Wipe, Bi ẹnyin ba ṣẹ̀, emi o tú 
nyin kakiri sárin awọn orilẹ—ẹ̀de: 

8 Sugbọn bi ẹnyin ba yipada si mi, ti ẹ si pa 
ofin mi mọ, ti ẹ si ṣe wọn, bi o tilẹ ṣepe ẹnyin 
ti a ti tì jade wà ni ipẹkun ọrun, emi o ko wọn 
jọ lati ibẹ wá, emi o si mu wọn wá si ibi ti mo 
ti yàn lati fi orukọ mi si. 

10 Njẹ awọn wọnyi ni awọn iranṣẹ rẹ ati 
enia rẹ, ti iwọ ti rà pada nipa agbara rẹ nla ati 
nipa ọwọ agbara rẹ. 

ti Oluwa, emi bẹ ọ, tẹ̀ eti rẹ silẹ si adura 
iranṣẹ rẹ, ati si adura awọn iranṣẹ rẹ, ti o fẹ 
lati bẹ̀ru orukọ rẹ: emi bẹ ọ, ki o si ṣe rere si 
iranṣẹ rẹ loni, ki o si fun u li anu li oju ọkun— 
rin yi. Nitori agbe—ago ọba li emi jẹ. 


2 TO si ṣe li oṣu Nisani, li ogún ọdun Arta— 
sasta ọba, ọti—waini wà niwaju rẹ̀: mo si 
gbe ọti-waini na, mo si fi fun ọba. Emi kò si ti 
ifajuro niwaju rẹ̀ rí. 

2 Nitorina ni ọba ṣe wi fun mi pe, eṣe ti oju 
rẹ fi faro? iwọ kò sa ṣaisan? eyi kì iṣe ohun 
miran bikoṣe ibanujẹ. Ẹru si ba mi gidigidi. 

3 Mo si wi fun ọba pe, Ki ọba ki o pẹ: e€ṣe ti 
oju mi kì yio fi faro, nigbati ilu, ile iboji awọn 
baba mi dahoro, ti a si fi iná sun ilẹkun rẹ̀? 

4 Nigbana ni ọba wi fun mi pe, ẹ̀bẹ kini iwọ 
fẹ bẹ̀? Bẹni mo gbadura si Ọlọrun ọrun. 

5 Mo si wi fun ọba pe, Bi o ba wúi ọba, ati bi 
iranṣẹ rẹ ba ri ojurere lọdọ rẹ, ki iwọ le rán mi 
lọ si Juda, si ilu iboji awọn baba mi, ki emi ki 
o ba le kẹ ọ. 

6 Ọba si wi fun mi pe, (ayaba si joko tì i) ajo 
rẹ yio ti pẹ to? nigbawo ni iwọ o si pada? Bẹli o 
wù ọba lati rán mi; mo si dá àkoko kan fun u. 

7 Pẹlupẹlu mo wi fun ọba pe, bi o ba WÙ 
ọba, ki o fun mi ni iwe si awọn bálẹ li oke 
odò, ki nwọn le mu mi kọja titi emi o fi de 
Juda; 

8 Ati iwe kan fun Asafu, oluṣọ igbo ọba, ki o 
le fun mi ni igi fun atẹrigba ẹnu—òna odi lẹba 
ile Ọlọrun ati fun odi ilu, ati fun ile ti emi o 
wò. Ọba si fun mi gẹgẹ bi ọwọ rere Ọlọrun 
mi lara mi. 


NEHEMIAH 1—3 
8 Nigbana ni mo de ọdọ awọn balẹ li oke 
odo mo si fi iwe ọba fun wọn: Ọba si ti rán 
awọn olori—ogun ati ẹlẹṣin pẹlu mi. 

10 Nigbati Sanballati ara Horoni ati Tobiah 
iranṣẹ ara Ammoni gbé, o bi wọn ni inu gidi— 
gidi pe, enia kan wá lati wá ire awọn ọmọ 
Israeli. 

11 Bẹni mo de Jerusalemu, mo si wà nibẹ̀ ni 
ọjọ mẹta. 

12 Mo si dide li oru, emi ati ọkunrin diẹ 
pẹlu mi: emi kò si sọ fun enia kan ohun ti 
Ọlọrun mi fi si mi li ọkàn lati ṣe ni Jerusale— 
mu: bẹni kò si ẹranko kan pẹlu mi, bikoṣe 
ẹranko ti mo gún. 

13 Mo si jade li oru ni ibode afonifoji, ani 
niwaju kanga Dragoni, ati li ẹnu—òna àátàn; 
mo si wò odi Jerusalemu ti a wò lulẹ̀, ati 
ẹnu—òna ti a fi iná sun. 

14 Nigbana ni mo lọ si ẹnu—ẹòna orisun, ati 
si àbata ọba: ṣugbọn kò si àye fun ẹranko ti 
mo gun lati kọja. 

15 Nigbana ni mo goke lọ li òru lẹba odò, 
mo si wò odi na: mo si yipada, mo si tún wò 
bode afonifoji, mo si yipada. 

16 Awọn ijoye kò si mò ibi ti mo lọ, tabi ohun 
ti mo ṣe; emi kò ti isọ fun awọn ara Juda tabi 
fun awọn alufa, tabi fun awọn alagba, tabi fun 
awọn ijoye; tabi fun awọn iyokii ti o ṣe iṣẹ na. 

17 Nigbana ni mo wi fun wọn pe, Ẹnyin ri 
ibanujẹ ti awa wà, bi Jerusalemu ti di ahoro, 
ẹnu-—na rẹ̀ li a si fi iná sun: ẹ wá, ẹ jẹ ki a mọ 
odi Jerusalemu, ki a má ba jẹ ẹni—ẹgàn mọ! 

18 Nigbana ni mo si sọ fun wọn niti ọwọ 
Ọlọrun mi, ti o dara li ara mi; ati òrọ ọba ti o 
ba mi sọ. Nwọn si wipe, Jẹ ki a dide, ki a si 
mọ odi! Bẹni nwọn gba ara wọn ni iyanju fun 
iṣẹ rere yi. 

19 Ṣugbọn nigbati Sanballati ara Horoni, ati 
Tobiah iranṣẹ, ara Ammoni, ati Gesẹmu, ara 
Arabia, gbẹ, nwọn fi wa rẹrin ẹlẹya, nwọn si 
gàn wa, nwọn si wipe, Kini ẹnyin nṣe yi? 
ẹnyin o ha ṣọtẹ si ọba bi? 

20 Nigbana ni mo da wọn li ohùn mo si wi 
fun wọn pe, Ọlọrun ọrun, On o ṣe rere fun 
Wa; nitorina awa iranṣẹ rẹ̀ yio dide lati mọ 
odi: ṣugbọn ẹnyin kò ni ipin tabi ipa tabi 


ohun iranti ni Jerusalemu. 

3 1NIGBANA ni Eliaṣibu olori alufa dide 
pẹlu awọn alufa arakunrin rẹ̀, nwọn si mọ 

ẹnu—bode agutan; nwọn sọ ọ di mim, nwọn 

si gbe ilẹkùn rẹ̀ duro, titi de ile-iṣọ Mea, ni 

nwọn sọ di mimé titi de ile-iṣọ Hananeeli. 


NEHEMIAH. 3, 4 
2 Lọwọkọwọ rẹ̀ ni awọn ọkunrin Jeriko si 
mọ: lọwọkọwọ wọn ni Sakkuri ọmọ Imri si mọ. 
3 Ṣugbọn ẹnu—bode Ẹja ni awọn ọmọ Ha— 
senaa mọ, ẹniti o tẹ̀ igi idabu rẹ̀, ti o si gbe 
ilẹkun rẹ̀ ro, àgadágodo rẹ̀, ati itikùn rẹ̀. 

4 Lọwọkọwọ wọn ni Meremoti ọmọ Urijah, 
ọmọ Kosi, tun ṣe. Ati lọwọkọwọ wọn ni 
Meṣullamu, ọmọ Berekiah, ọmọ Meṣesabeli 
tun ṣe. Ati lọwọkọwọ wọn ni Sadoku, ọmọ 
Baana tun ṣe. 

5 Ati lọwọkọwọ wọn ni awọn ará Tekoa tun 
ṣe, ṣugbọn awọn ọlọla kò fi ọrùn si iṣẹ Oluwa 
wọn. 

6 Jehoida, ọmọ Pasea, ati Meṣullamu, ọmọ 
Besodiah, si tun ẹnu—bode atijọ ṣe, nWọn tẹ̀ igi 
idabu rẹ̀, nwọn si gbe ilẹkùn rẹ̀ ro, ati àgadá— 
godo rẹ̀, ati itikùn rẹ̀. 

7 Lọwọkọwọ wọn ni Melatiah, ará Gibeoni, 
tun ṣe, ati Jadoni, ara Merono, awọn ọkunrin 
ti Gibeoni, ati ti Mispa, ti o jẹ ti itẹ bálẹ̀ apa 
ihin odò. 

8 Lọwọkọwọ rẹ̀ ni Ussieli ọmọ Harhiah, 
alagbẹdẹ wura tun ṣe; ati lọwọkọwọ rẹ̀ ni 
Hananiah ọmọ alapolu, tun ṣe; nwọn si ti fi 
Jerusalemu silẹ̀ titi de odi gbigb6ro. 

8 Lọwọkọwọ wọn ni Refaiah, ọmọ Huri ijò— 
ye idaji Jerusalemu si tun ṣe. 

10 Lọwọkọwọ wọn ni Jedaiah, ọmọ Hara— 
mafu, si tun ṣe, ani ọkánkan ile rẹ̀. Lọwọkọwọ 
rẹ̀ ni Hattuṣi ọmọ Haṣabaniah si tun ṣe. 

tI Malkijah ọmọ Harimu, ati Haṣubu ọmọ 
Pahati—Moabu, tun apa keji ṣe, ati ile—iṣọ ileru. 

12 Ati lọwọkọwọ rẹ̀ Ṣallumu ọmọ Haloheṣi, 
ìjòye apa kan Jerusalemu, tun ṣe, on ati awọn 
ọmọbinrin rẹ̀. 

laHanuni pẹlu awọn ará Sanoa si tun 
ẹnu-bode afonifoji ṣe; nwọn kQ ọ, nwọn si 
gbe ilẹkùn rẹ̀ ro, àgadágodo rẹ̀ ati itikùn rẹ̀, 
ati ẹgbẹrun igbọnwọ odi titi de ẹnu—bode 
atàn. 

14 Ẹnu—bode atàn ni Malkiah ọmọ Rekabu, 
ijòye apa kan Bet—hakkeremu tun ṣe; o kọ ọ, 
o gbe ilẹkùn rẹ̀ ro, àgadágodo rẹ̀ ati itìkun rẹ̀. 

15 Ṣallumu, ọmọ Kol—hose, ijòye apakan 
Mispa si tun ẹnu—bode orisun ṣe; o ké ọ, o si 
bò o, o si gbe ilẹkùn rẹ̀ ro, àgadágodo rẹ̀, ati 
itìkun rẹ̀ ati odi adagun Ṣiloa li ẹ̀ba ọgba ọba, 
ati titi de atẹ̀gun ti o sọkalẹ lati ile Dafidi lọ. 

16 Lẹhin rẹ̀ ni Nehemiah, ọmọ Asbuku, ijò— 
ye idaji Bet—huri, tun ṣe titi de ibi ọkánkán 
iboji Dafidi, ati de adagun ti a ṣe, ati titi de ile 
awọn alagbara. 

17 Lẹhin rẹ̀ ni awọn ọmọ Lefi, Rehumu, ọmọ 


380 


Bani tun ṣe. Lẹhin rẹ̀ ni Haṣabiah ijòye idaji 
Keila tun ṣe li apa tirẹ̀. 

18 Lẹhin rẹ̀ ni awọn arakunrin wọn tun ṣe, 
Bafai ọmọ Henadadi, ijoye idaji Keila. 

19 Lọwọkọwọ rẹ̀ ni Eseri ọmọ Jeṣua, ijòye 
Mispa, tun apa miran ṣe li ọkánkán titọ lọ si 
ile-ihamọra kọrọ odi. 

20 lẹhin rẹ̀ ni Baruku ọmọ Sabbai fi itara 
tun apa miran ṣe, lati igun ogiri titi de ilẹkùn 
ile Eliaṣibu, olori alufa. 

21 Lẹhin rẹ̀ ni Meremoti ọmọ Urijah, ọmọ 
Kosi tun apa miran ṣe lati ilẹkùn ile Eliaṣibu 
titi de ipẹkun ile Eliaṣibu. 

22 Lẹhin rẹ̀ ni awọn alufa si tun ṣe, awọn 
ọkunrin pẹtẹlẹ IJordanij. 

23I,ẹhin wọn ni Benjamini ati Haṣubu tun 
ṣe li ọkánkán ile wọn. Lẹhin wọn ni Asariah 
ọmọ Maasiah ọmọ Ananiah tun ṣe lẹba ile rẹ̀. 

24 lẹhin rẹ̀ ni Binnui, ọmọ Henadadi tun 
apa miran ṣe, lati ile Asariah titi de igun odi, 
ani titi de kọrọ. 

25 Palali ọmọ Usai li ọkánkán igun odi, ati 
ile—iṣọ ti o yọ sode lati ile giga ti ọba wá ti o wà 
lẹba ile tubu. Lẹhin rẹ̀ ni Padaiah ọmọ Paroṣi. 

26 Ṣugbọn awọn Netinimu gbe Ofeli, titi de 
ọkánkán ẹnu—bode omi niha ila—ôrùn ati ile 
iṣọ ti o yọ sode. 

27 Lẹhin wọn ni awọn ara Tekoa tun apa 
miran ṣe, li ọkánkán ile—iṣọ nla ti o yọ sode, 
titi de odi Ofeli. 

28 Lati oke ẹnu—bode ẹṣin ni awọn alufa 
tun apa miran ṣe, olukuluku li ọkánkán ile rẹ̀. 

29T1ẹhin wọn ni Sadoku, ọmọ Immeri tun 
ṣe li ọkánkán ile rẹ̀: lẹhin rẹ̀ ni Ṣemaiah ọmọ 
Ṣekaniah, olùtọju ẹnubode ila—ôrùn tun ṣe. 

30 Lẹhin wọn ni Hananiah ọmọ Selamiah 
tun ṣe, ati Hanuni ọmọ Salafu kẹfa tun apa 
miran ṣe. Lẹhin rẹ̀ ni Meṣullamu, ọmọ Bere— 
kiah li ọkánkán yàra rẹ̀. 

31 Lẹhin rẹ̀ ni Malkiah ọmọ alagbẹdẹ wura 
tun ṣe, titi de ile awọn Netinimu ati ti awọn 
oniṣòwo, li ọkánkán ẹnu bode Mifkadi ati 
yàra òke igun—odi. 

32 Ati larin yàra òke igun—odi titi de ẹnu— 
bode agutan ni awọn alagbẹdẹ wura ati awọn 
oniṣòwo tun ṣe. 


TO SI ṣe, nigbati Sanballati gbẹ pe awa 
mọ odi na, inu rẹ̀ rú, o si binu pupọ, o si 

gàn awọn ara Juda. 
20 si sọ niwaju awọn arakunrin rẹ̀ ati 
awọn ọmọ-—ogun Samaria pe, Kini awọn alai 
lera Juda wọnyi nṣe yi? nwọn o ha dá wà fun 


381 


ara wọn bi? nwọn o ha rubọ? nwọn o ha ṣe 
aṣepari ni ijọkan? nwọn o ha mu okuta ti a ti 
sun lati inu okìti sọji? 

3 Tobiah ara Ammoni si wà li eti òdọ rẹ̀, o si 
wipe, Eyi ti nwọn mọ gidi, bi kòlọkọlọ ba gùn 
u, yio tilẹ wo odi okuta wọn lulẹ̀. 

4 Gbẹ, Ọlọrun wa; nitoriti awa di ẹni ẹ̀gan: 
ki iwọ ki o si dà ẹgan wọn si ori ara wọn, ki o 
si fi wọn fun ikogun ni ilẹ ìgbekun. 

5 Ki o má si bo irekọja wọn, má si jẹ ki a wẹ 
ẹ̀ṣẹ wọn nù kuro niwaju rẹ: nitoriti nwọn bi ọ 
ni inu niwaju awọn òmọle, 

6 Bẹni awa mọ odi na: gbogbo odi na ni a si 
mọ kàn ara wọn titi de ida meji rẹ̀: nitori 
awọn enia na ni ọkàn lati ṣiṣẹ. 

TO si ṣe, nigbati Sanballati, ati Tobiah, ati 
awọn ara Arabia, ati awọn ara Ammoni, ati 
awọn ara Aṣdodi gbé pe, a mọ odi Jerusalemu 
de oke, ati pe a bẹ̀rẹ si tun ibi ti o ya ṣe, inu 
wọn ru gidigidi. 

8 Gbogbo wọn si jọ gbimọ pò lati wá iba Je— 
rusalemu jà, ati lati ṣe ika si i. 

9 Ṣugbọn awa gba adura wa si Ọlọrun wa, a 
si yan iṣọ si wọn lọsan ati loru, nitori wọn. 

10 Juda si wipe, Agbara awọn ti nru ẹrú 
dínkùi, àlapa pupọ li o wà, tobẹ ti awa kò fi le 
mọ odi na. 

11 Awọn ọta wa si wipe, Nwọn kì yio mò, 
bẹni nwọn kì yio ri titi awa o fi de arin wọn, ti 
a o fi pa wọn, ti a o si da iṣẹ na duro. 

120 si ṣe, nigbati awọn ara Juda ti o wà li 
agbegbe wọn de, nwọn wi fun wa nigba mẹwa 
pe, Lati ibi gbogbo wá li ẹnyin o pada tò wa wá. 

13 Nitorina ni mo yàn awọn enia si ibi ti o 
rẹlẹ lẹhin odi, ati si ibi gbangba, mo tilẹ yàn 
awọn enia gẹgẹ bi idile wọn, pẹlu idà wọn, 
òkọ wọn, ati ọrun wọn. 

14Mo si wò, mo si dide, mo si wi fun awọn 
ìjoye, ati fun awọn olori, ati fun awọn enia iyokù 
pe, Ẹ máṣe jẹ kì ẹ̀ru wọn bà nyin, ẹ ranti Oluwa 
ti o tobi, ti o si li ẹ̀ru, ki ẹ si jà fun awọn 
arakunrin nyin, awọn ọmọkunrin nyin, ati awọn 
ọmọbinrin nyin, awọn aya nyin, ati ile nyin. 

150 si ṣe, nigbati awọn ọta wa gbQ pe, o di 
mìmò fun wa, Ọlọrun ti sọ imọ wọn di asan, 
gbogbo wa si padà si odi na, olukuluku si iṣẹ rẹ̀. 

16 O si ṣe, lati ọjọ na wá, idaji awọn ọmọ— 
kunrin mi ṣe iṣẹ na, idaji keji di òkọ, apata, ati 
ọrun, ati ihamọra mu; awọn olori si duro lẹ— 
hin gbogbo ile Juda. 

17 Awọn ti nmọ odi, ati awọn ti nrù ẹrù ati 
awọn ti o si ndi ẹrù, olukuluku wọn nfi ọwọ rẹ̀ 
kan ṣe iṣẹ, nwọn si fi ọwọ keji di ohun ìja mu. 


NEHEMIAH, 4, 5 
18 Olukuluku awọn ọmọ kò idà rẹ̀ li ẹgbẹ 
rẹ̀, bẹni nwọn si mọ odi. Ẹniti nfọn ipẹ̀ wà li 
eti ọdọ mi. 

19 Mo si sọ fun awọn ijoye, ati fun awọn olo— 
ri, ati fun awọn enia iyokù pe, Iṣẹ̀ na tobi o si 
pò, a si ya ara wa lori odi, ẹnikini jina si ẹnikeji. 

20 Ni ibi ti ẹnyin ba gbQ iro ipẹ̀, ki ẹ Wá 
sọdọ wa: Ọlọrun wa yio jà fun wa. 

21 Bẹni awa ṣe iṣẹ na: idaji wọn di òkọ mu 
lati kùtukutu owurọ titi irawọ fi yọ. 

22 1i àkoko kanna pẹlu ni mo sọ fun awọn 
enia pe, Jẹ ki olukuluku pẹlu ọmọkunrin rẹ̀ ki 
o sùn ni Jerusalemu, ki nwọn le jẹ ẹṣọ fun wa 
li oru, ki nwọn si le ṣe iṣẹ li ọsan. 

23 Bẹni kì iṣe emi, tabi awọn arakunrin mi, 
tabi awọn ọmọkunrin mi, tabi awọn oluṣọ ti ntò 
mi lẹhin, kò si ẹnikan ninu wa ti o bô aṣọ kuro, 
olukuluku mu ohun ìja rẹ̀ lì ọwọ fun ogun. 


1AWỌN enia ati awọn aya wọn si nkigbe 
nlanla si awọn ara Juda, arakunrin wọn. 
2Nitori awọn kan wà ti nwọn wipe, Awa, 
awọn ọmọkunrin wa, ati awọn ọmọbinrin wa, 
jẹ pipọ: nitorina awa gba ọkà, awa si jẹ, a si yẹ̀. 
3Awọn ẹlomiran wà pẹlu ti nwọn wipe, 
Awa ti fi oko wa, ọgba—ajara wa, ati ile Wa, 
sọfa, ki awa ki o le rà ọkà ni ìgba ìyan. 

4 Ẹlomiran si wipe, Awa ti ṣi owo lati san 
owo-ori ọba li ori oko wa, ati ọgba—ajara wa. 

5 Ati sibẹ ẹran—ara Wa si dabi ẹran—ara 
awọn arakunrin wa, ọmọ wa bi ọmọ wọn: si 
Wo o, awa mu awọn arakunrin wa ati awọn 
arabinrin wa wá si oko-ẹrú, lati jẹ iranṣẹ, a si ti 
mu ninu awọn ọmọbinrin wa wá si oko-ẹrú 
na: awa kò ni agbara lati rà wọn padà: nitori 
awọn ẹlomiran li o ni oko wa ati ọgbà ajara wa. 

6 Emi si binu gidigidi nigbati mo gbQ igbe 
wọn ati òrọ wọnyi. 

7 Mo si ronu ọran na, mo si ba awọn ijoye 
ati awọn olori wi, mo si wi fun wọn pe, Ẹnyin 
ngba ẹdá olukuluku lọwọ arakunrin rẹ̀. Mo si 
pe apejọ nla tì wọn. 

8 Mo si wi fun wọn pe, Awa nipa agbara wa 
ti rà awọn ara Juda arakunrin wa padà, ti a tà 
fun awọn keferi; ẹnyin o ha si mu ki a tà awọn 
arakunrin nyin? tabi ki a ha tà wọn fun wa? 
Nwọn si dakẹ, nwọn kò ri nkankan dahùn. 

9 Mo si wi pẹlu pe, Ohun ti ẹ ṣe kò dara: kò 
ha yẹ ki ẹ ma rìn ninu ìbẹru Ọlọrun wa, nitori 
ẹgan awọn keferi ọta wa? 

10 Emi pẹlu, ati awọn arakunrin mi, ati 
awọn ọmọkunrin mi, nyá wọn ni owé ati ọkà, 
ẹ jẹ ki a pa ẹ̀lé gbígbà yi tì. 


NEHEMIAH. 5—7 
ti Mo bẹ̀ nyin, ẹ fi oko wọn, ọgbà—ajarà 
wọn, ọgbà—olifi wọn, ati ile wọn, ida—ọgọrun 
owo na pẹlu, ati ti ọkà, ọti—waini, ati ororo 
Wọn, ti ẹ fi agbara gbà, fun wọn padà loni yi. 
12NNwọn si wipe, Awa o fi fun wọn pada, awa 
kì yio si bere nkankan lọwọ wọn; bẹli awa o ṣe 
bi iwọ ti wi. Nigbana ni mo pe awọn alufa, mo 
si mu wọn bura pe, nwọn o ṣe gẹgẹ bi ileri yi. 
13MOo si gbọn apo aṣọ mi, mo si wipe, Bayi 
ni ki Ọlọrun ki o gbọn olukuluku enia kuro ni 
ile rẹ̀, ati kuro ninu iṣẹ rẹ̀, ti kò mu ileri yi ṣẹ, 
ani bayi ni ki a gbòn ọ kuro, ki o si di ofo. 
Gbogbo ijọ si wipe, Amin! nwọn si fi iyìn fun 
Oluwa. Awọn enia na si ṣe gẹgẹ bi ileri yi. 

14 Pẹlupẹlu lati akoko ti a ti yàn mi lati jẹ bálẹ 
wọn ni ilẹ Juda, lati ogún ọdun titi de ọdun ke— 
jilelọgbọn Artasasta ọba, eyinì ni, ọdun mejila, 
emi ati awọn arakunrin mi kò jẹ onjẹ bálẹ. 

15 Ṣugbọn awọn balẹ iṣaju, ti o ti wà, ṣaju 
mi, di ẹrù wiwo le lori awọn enia, nwọn si ti 
gbà akara ati ọti—waini, laika ogoji ṣekeli fa— 
daka; pẹlupẹlu awọn ọmọkunrin wọn tilẹ lo 
agbara lori enia na: ṣugbọn emi kò ṣe bẹ nito— 
ri ibẹ̀ru Ọlọrun. 

16 Mo si mba iṣẹ odi yi lọ pẹlu, awa kò si rà 
oko kan: gbogbo awọn ọmọkunrin mi li o si 
gbajọ sibẹ si iṣẹ na. 

17 Pẹlupẹlu awọn ti o joko ni tabili mi jẹ 
adọjọ enia ninu awọn ara Juda ati ninu awọn 
ijoye, laika awọn ti o wá sọdọ wa lati arin 
awọn keferi ti o wà yi wa ka. 

18 Njẹ ẹran ti a pese fun mi jẹ malii kan ati 
ayo agutan mẹfa; fun ijọ kan ni a pese adiẹ 
fun mi pẹlu, ati lẹkan ni ijọ mẹwa oniriiru 
ọti—waini: ṣugbọn fun gbogbo eyi emi kò 
bere onjẹ bálẹ, nitori iṣẹ na wiwo lori awọn 
enia yi. 

19 Ranti mi, Ọlọrun mi, fun rere, gẹgẹ bi 
gbogbo eyi ti mo ti ṣe fun enia yi. 

Ô 1O SI ṣe, nigbati Sanballati, ati Tobiah, 

ati Geṣemu, ara Arabia, ati awọn ọta wa 
iyokù, gbé pe, mo ti mọ odi na, ati pe, kò kù 
ibi yiya kan ninu rẹ̀, (bi emi kò tilẹ iti gbe 
ilẹkùn wọnni ro ni ibode li akoko na;) 

2 Ni Sanballati ati Geṣemu ranṣẹ si mi, wipe, 
Má, jẹ ki a jọ pade ninu ọkan ninu awọn ileto 
ni pẹtẹlẹ Ono. Ṣugbọn nwọn ngbero ati ṣe mi 
ni ibi. 

3 Mo si ran onṣẹ si wọn pe, Emi nṣe iṣẹ nla 
kan, emi kò le sọkalẹ wá: eṣe ti iṣẹ na yio fi 
duro nigbati mo ba fi i silẹ, ti mo ba si sọkalẹ tò 
nyin wá? 


382 


4 Sibẹ nwọn ranṣẹ si mi nigba mẹrin bayi; 
mo si da wọn lohùn bakanna. 

5 Nigbana ni Sanballati rán ọmọ-ọdọ rẹ̀ si mi 
bakanna nigba karun ti on ti iwe ṣíṣi lọwọ rẹ̀. 

6 Ninu rẹ̀ li a kọ pe, A nrohin lárin awọn 
keferi, Gaṣimu si wi pe, iwọ ati awọn ara Juda 
rò lati ṣòtẹ: nitori idi eyi ni iwọ ṣe mọ odi na, 
ki iwọ le jẹ ọba wọn, gẹgẹ bi òrọ wọnyi. 

7Iwọ pẹlu si ti yan awọn woli lati kede rẹ 
ni Jerusalemu wipe, Ọba wà ni Juda: nisisiyi 
ni a o si rò o fun ọba gẹgẹ bi ọrọ wọnyi. Njẹ 
Wá nisisiyi, ki a jọ gbimọ pò. 

8 Nigbana ni mo ranṣẹ si i wipe, A kò ṣe iru 
eyi, ti iwọ sọ, ṣugbọn iwọ rò wọn li ọkàn ara 
rẹ ni. 

98 Nitori gbogbo wọn mu wa bẹ̀ru, wipe, 
Ọwọ wọn yio rọ ninu iṣẹ na, ki a má le ṣe e. 
Njẹ nisisiyi, Ọlọrun, mu ọwọ mi le. 

10 Mo si Wá si ile Ṣemaiah ọmọ Delaiah ọmọ 
Mehetabeeli, ti a há mọ, o si wipe, Jẹ ki a pejọ 
ni ile Ọlọrun ni inu tempili ki a si tì ilẹkùn 
tempili; nitori nwọn o wá lati pa ọ; nitôtọ, li 
oru ni nwọn o wá lati pa ọ. 

11 Mo si wipe, Enia bi emi a ma sa? Tali o si 
dabi emi, ti o jẹ wọ inu tempili lọ lati gba ẹmi 
rẹ̀ là? Emi kì yio wọ ọ lọ. 

12 Sa kiyesi i, mo woye pe, Ọlọrun kò rán a, 
ṣugbọn pe, o nsọ asọtẹlẹ yi si mi: nitori To— 
biah ati Sanballati ti bẹ̀ ẹ li ẹwẹ. 

13 Nitorina li o ṣe bẹ̀ ẹ li ẹwẹ, ki emi ba 
foya, ki emi ṣe bẹ, ki emi si ṣẹ̀, ki nwọn le ri 
ihìn buburu rò, ki nwọn le kẹgàn mi. 

14 Ọlọrun mi, rò ti Tobiah ati Sanballati gẹgẹ 
bi iṣẹ wọn wọnyi, ati ti Noadiah, woli obinrin, 
ati awọn woli iyokù ti nwọn fẹ mu mi bẹ̀ru, 

15 Bẹli a pari odi na li ọjọ kẹdọgbọn oṣù 
Eluli, ni ọjọ mejileladọta. 

16 O si ṣe, nigbati gbogbo awọn ọta wa gbé, 
gbogbo awọn keferi àgbegbe wa si bẹ̀ru, nwọn 
si rẹ̀wẹsi pupọ li oju ara wọn, nitori nwọn 
Woye pe, lati ọwọ Ọlọrun wá li a ti ṣe iṣẹ wọnyi. 

17 Pẹlupẹlu li ọjọ wọnni, awọn ijòye Juda ran 
iwe pupọ si Tobiah, iwe Tobiah si de ọdọ wọn. 

18 Nitori òpọlọpọ ni Juda ti ba a mulẹ nitori 
ti o jẹ ana Sekaniah ọmọ Ara; ọmọ rẹ̀ Johana— 
ni si ti fẹ ọmọ Meṣullamu, ọmọ Berekiah. 

19 Nwọn sòrọ rere rẹ̀ pẹlu niwaju mi, nwọn 
si sọ òrọ mi fun u. Tobiah rán iwe lati da aiya 
já mi. 


1O SI ṣe, nigbati a mọ odi na tan, ti mo si 
gbe ilẹkùn ro, ti a si yan awọn oludena 
ati awọn akọrin, ati awọn ọmọ Lefi, 


383 


2 Mo si fun Hanani arakunrin mi, ati Hana— 
niah ijòye afin, li aṣẹ lori Jerusalemu: nitori 
olododo enia li o ṣe, o si bẹ̀ru Ọlọrun jù enia 
pupọ lọ. 

3 Mo si wi fun wọn pe, Ẹ má jẹ ki ilẹkùn odi 
Jerusalemu ṣi titi òrùn o fi mú; bi nwọn si ti 
duro, jẹ ki wọn se ilẹkùn, ki nwọn si há wọn, ki 
nwọn si yan ẹ̀ṣọ ninu awọn ti ngbe Jerusalemu, 
olukuluku ninu iṣọ rẹ̀, ati olukuluku ninu ile rẹ̀. 

4 Ṣugbọn ilu na gbérò, o si tobi, awọn enia 
inu rẹ̀ si kere, a kò si kọỌ ile tan. 

5 Ọlọrun mi si fi si mi li ọkàn lati ko awọn 
ijòye jọ, ati awọn olori, ati awọn enia, ki a le 
kà wọn nipa idile wọn. Mo si ri iwe idile 
awọn ti o kẹ goke wá, mo ri pe, a kọ ọ sinu rẹ̀. 

6 Wọnyi ni awọn ọmọ igberiko, ti o gòke wá 
lati ìgbekun ninu awọn ti a ti ko lọ, ti Nebu— 
kadnesari ọba Babiloni ti ko lọ, ti nwọn tun 
padà wá si Jerusalemu, ati si Juda, olukuluku si 
ilu rẹ̀. 

7 Awọn ti o ba Serubbabeli wá, Jeṣua, Nehe— 
mia, Asariah, Raamiah, Nahamani, Mordikai, 
Bilṣani, Mispereti, Bigfai, Nehumu, Baana. Iye 
awọn ọkunrin enia Israeli li eyi; 

8 Awọn ọmọ Paroṣi, ẹgba o le mejileladọsan. 

9 Awọn ọmọ Ṣefatiah, ojidinirinwo o le me— 
jila. 

10 Awọn ọmọ Ara, adọtalelẹgbẹta o le meji. 

11 Awọn ọmọ Pahat—moabu, ti awọn ọmọ 
Jeṣua, ati Joabu, ẹgbẹrinla o le mejidilogun. 

12 Awọn ọmọ Elamu, ẹgbẹfa o le mẹrin— 
leladọta. 

13 Awọn ọmọ Sattu, ojilelẹgbẹrin o le marun. 

14 Awọn ọmọ Sakkai, ojidilẹgbẹrin. 

15 Awọn ọmọ Binnui, ojilelẹgbẹta o le mẹjọ. 

16 Awọn ọmọ Bebai, ẹgbẹta o le mejidi— 
lọgbọn. 

17 Awọn ọmọ Asgadi, egbejila o di meji— 
dilọgọrin. 

18 Awọn ọmọ Adonikamu ọtalelẹgbẹta o le 
meje. 

19 Awọn ọmọ Bigfai, ẹgba o le mẹtadiladọrin. 

20 Awọn ọmọ Adini, adọtalelẹgbẹta o le ma— 
run. 
21 Awọn ọmọ Ateri, ti Hesekiah mejidilọ— 
gọrun. 

22 Awọn ọmọ Haṣamu, ọrindinirinwo o le 
mẹjọ. 

23 Awọn ọmọ Besai, ọrindinirinwo o le mẹrin. 

24 Awọn ọmọ Harifu mejileladọfa. 

25 Awọn ọmọ Gibioni, marundilọgọrun. 

26 Awọn ọkunrin. Betlehemu ati Netofa, 
ọgọsan o le mẹjọ. 


NEHEMIAH. 7 
27 Awọn ọkunrin Anatoti, mejidiladoje. 
28 Awọn ọkunrin Bet—asmafeti, mejilelogoji. 
28 Awọn ọkunrin Kiriat—jearimu, Kefira, ati 
Beeroti, ọtadilẹgbẹrin o le mẹta, 

30 Awọn ọkunrin Rama ati Gaba, ẹgbẹta o 
le mọkanlelogun. 

31 Awọn ọkunrin Mikmasi, mejilelọgọfa. 

32 Awọn ọkunrin Beteli ati Ai, mẹtalelọgọfa. 

33 Awọn ọkunrin Nebo miran mejileladọta. 

34 Awọn ọmọ Elamu miran ẹgbẹfa o le 
mẹrinleladọta. 

35 Awọn ọmọ Harimu, ọrindinirinwo. 

36 Awọn ọmọ Jeriko, ọtadinirinwo o le ma— 
run. 
37 Awọn ọmọ Lodi, Hadidi, ati Ono, ọrin— 
dilẹgbẹrin o le ọkan. 

38 Awọn ọmọ Senaah ẹgbaji o di adọrin. 

39 Awọn alufa: awọn ọmọ Jedaiah ti ile 
Jeṣua, ẹgba o di mẹtadilọgbọn. 

40 Awọn ọmọ Immeri, ẹgbẹrun o le meji— 
leládọta. 

41 Awọn ọmọ Paṣuri, ẹgbẹfa o le mẹtadi— 
ladọta. 

42 Awọn ọmọ Harimu ẹgbẹrun o le mẹtadi— 
logun. 

43 Awọn ọmọ Lefi: awọn ọmọ Jeṣua, ti 
Kadmieli, ninu ọmọ Hodafa, mẹrinlelaádọrin. 

44 Awọn akọrin: awọn ọmọ Asafu, meji— 
diladọjọ. 

45 Awọn. oludena: awọn ọmọ: Ṣallumu, 
awọn ọmọ Ateri, awọn ọmọ Talmoni, awọn 
ọmọ Akkubu, awọn ọmọ Hatita, awọn ọmọ 
Ṣobai, mejidilogoje. 

46 Awọn ọmọ Netinimu: awọn ọmọ Siha, 
awọn ọmọ Haṣufa, awọn ọmọ Tabbaoti, 

47 Awọn ọmọ Kerosi, awọn ọmọ Sia, awọn 
ọmọ Padoni, 

48 Awọn ọmọ Lebana, awọn ọmọ Hagaba, 
awọn ọmọ Salmai, 

49 Awọn ọmọ Hanani, awọn ọmọ Giddeli, 
awọn ọmọ Gahari, 

50 Awọn ọmọ Reaiah, awọn ọmọ Resini, 
awọn ọmọ Nekoda, 

51 Awọn ọmọ Gassamu, awọn ọmọ Ussa, 
awọn ọmọ Fasea, 

52 Awọn ọmọ Besai, awọn ọmọ Meunimu, 
awọn ọmọ Nefiṣesimu, 

53 Awọn ọmọ Bakbuku, awọn ọmọ Hakufa, 
awọn ọmọ Harhuri, 

54 Awọn ọmọ Basliti, awọn ọmọ Mehida, 
awọn ọmọ Harsa, 

55 Awọn ọmọ Barkosi, awọn ọmọ Sisera, 
awọn ọmọ Tama, 


NEHEMIAH. 7, 8 

56 Awọn ọmọ Nesia, awọn ọmọ Hatifa. 

57 Awọn ọmọ awọn iranṣẹ Solomoni: awọn 
ọmọ Sotai, awọn ọmọ Sofereti, awọn ọmọ 
Perida, 

58 Awọn ọmọ Jaala, awọn ọmọ Darkoni, 
awọn ọmọ Giddeli, 

59 Awọn ọmọ Ṣefatiah, awọn ọmọ Hattili, 
awọn ọmọ Pokereti ti Sebaimu, awọn ọmọ 
Amoni. 

60 Gbogbo awọn Netinimu, ati awọn ọmọ 
awọn iranṣẹ Solomoni jẹ irinwo din mẹjọ. 

61 Awọn wọnyi li o si goke lati Telhariṣa, 
Kerubu, Addoni, ati Immeri wá: ṣugbọn 
nwọn kò le fi ile baba wọn hàn, tabi iran wọn, 
bi nwọn iṣe ti Israeli. 

62 Awọn ọmọ Delaiah, awọn ọmọ Tobiah, 
awọn ọmọ Nekoda, ojilelẹgbẹta ole meji. 

63 Ati ninu awọn alufa: awọn ọmọ Habaiah, 
awọn ọmọ Kosi, awọn ọmọ Barsillai, ti o ni 
ọkan ninu awọn ọmọbinrin. Barsillai, ara 
Gileadi, li aya, a si npé e nipa orukọ wọn. 

64 Awọn wọnyi wá iwe orukọ wọn ninu 
awọn wọnyi ti a kọ orukọ wọn nipa idile 
ṣugbọn a kò ri i: nitorina li a ṣe yà wọn kurò 
ninu oyẹ̀ alufa. 

65 Balẹ na si wi fun wọn pe, ki nwọn máṣe 
jẹ ninu ohun mimQ julọ, titi alufa kan yio fi 
duro pẹlu Urimu, ati Tummimu, 

66 Iye gbogbo ijọ jasi ẹgbámọkanlelogun o 
le ojidinirinwo. 

67 Laikà awọn iranṣẹkunrin wọn ati iranṣẹ— 
binrin wọn, iye wọn jẹ ẹgbẹtadilẹgbárin o di 
ẹtalelọgọta: nwọn si ni ojilugba o le marun 
akọni ọkunrin ati akọni obinrin. 

68 Eṣin wọn jẹ ọtadilẹgbẹrin o di mẹrin: 
ibaka nwọn jẹ ojilugba o le marun: 

69 Rakumi jẹ ojilenirinwo o di marun: kẹ— 
tẹkẹtẹ jẹ ẹgbẹrinlelọgbọn o di ọgọrin. 

70 Omiran ninu awọn olori ninu awọn baba 
fi nkan si iṣẹ na. Bálẹ fi ẹgbẹrun dramu wura, 
adọta awokoto, ọrindilẹgbẹta le mẹwa ẹwu 
alufa sinu iṣura na. 

T1 Ninu awọn olori ninu awọn baba fi ọkẹ 
meji dramu wura, ati ẹgbọkanla mina fadaka 
si iṣura iṣẹ na. 

72 Ati eyiti awọn enia iyokù mu wá jẹ ọkẹ 
meji dramu wura, ati ẹgbá mina fadaka, ati 
ẹwu alufa mẹtadiládọrin. 

73 BẸni awọn alufa, ati awọn ọmọ Lefi, ati 
awọn oludena, ati awọn akọrin, ati ninu awọn 
enia, ati awọn Netinimu, ati gbogbo Israeli, 
ngbe ilu wọn; nigbati oṣu keje si pé, awọn ọmọ 
Israeli wà ni ilu wọn. 


saa 


1NIGBANA ni gbogbo awọn enia ko ara 

wọn jọ bi enia kan si ita ti o wà niwaju 
ẹnu—bode omi; nwọn si sọ fun Esra akọwe lati 
mu iwe ofin Mose wá, ti Oluwa ti paṣẹ fun 
Israeli. 

2 Esra alufa si mu ofin na Wá iwaju ijọ 
t'ọkunrin t'obinrin, ati gbogbo awọn ti o le fi 
oye gbQ, li ọjọ kini oṣu ekeje. 

30 si kà ninu rẹ̀ niwaju ita ti o wà niwaju 
ẹnu—bode omi lati owurọ titi di idaji ọjọ, niwaju 
awọn ọkunrin ati awọn obinrin, ati awọn ti o le 
ye; gbogbo enia si tẹtisilẹ si iwe ofin. 

4 Esra akọwe si duro lori aga iduro sòrọ, ti 
nwọn ṣe nitori eyi na: lẹba ọdọ rẹ̀ ni Mattitiah 
si duro, ati Ṣema, ati Anaiah, ati Urijah, ati 
Hilkiah, ati Maaseiah, li ọwọ ọtun rẹ̀; ati li 
ọwọ òsi rẹ̀ ni Pedaiah, ati Miṣaeli, ati Mal— 
kiah, ati Haṣumu, ati Haṣbadana, Sekariah, ati 
Meṣullamu. 

5 Esra si ṣi iwe na li oju gbogbo enia; (nitori 
on ga jù gbogbo enia) nigbati o si ṣi i, gbogbo 
enia dide duro: 

6 Esra si fi ibukun fun Oluwa Ọlọrun, ti o 
tobi. Gbogbo enia si dahun pe, Amin, Amin! 
pẹlu gbigbe ọwọ wọn soke: nwọn si tẹ̀ ori 
wọn ba, nwọn si sìn Oluwa ni idojubòlẹ̀. 

7 Jeṣua pẹlu ati Bani, ati Ṣerebiah, Jamini, 
Akkubu, Ṣabbetai, Hodijah, Maaseiah, Kelita, 
Asariah, Josabadi, Hanani, Pelaiah, ati awọn 
ọmọ Lefi, mu ki ofin ye awọn enia: awọn enia 
si duro ni ipò wọn. 

8 Bẹni nwọn kà ninu iwe ofin Ọlọrun kete— 
kete, nwọn tumọ rẹ̀, nwọn si mu ki iwe kikà 
na ye wọn. 

98 Ati Nehemiah ti iṣe bálẹ, ati Esra alufa, 
akọwe, ati awọn ọmọ Lefi, ti o kẹ awọn enia 
wi fun gbogbo enia pe, Ọjọ yi jẹ mimQ fun 
Oluwa Ọlọrun nyin; ẹ má ṣọfọ ki ẹ má si sọ— 
kún. Nitori gbogbo awọn enia sọkún, nigbati 
nwọn gbQ òrọ ofin. 

10 Nigbana ni o wi fun wọn pe, Ẹ lọ, ẹ jẹ ra 
ki ẹ si mu ohun didùn, ki ẹ si fi apakan ipin 
Tanṣẹ si awọn ti a kò pẹ̀se fun: nitori mim ni 
ọjọ yi fun Oluwa: ẹ máṣe banujẹ; nitori ayọ 
Oluwa on li agbàra nyin. 

11 Bẹni awọn ọmọ Lefi mu gbogbo enia 
dakẹ jẹ, wipe, ẹ dakẹ, nitori mim ni ọjọ yi; ẹ 
má si ṣe banujẹ. 

12 Gbogbo awọn enia lọ lati jẹ ati lati mu ati 
lati fi ipin ranṣẹ, ati lati yọ ayò nla, nitoriti òrọ 
ti a sọ fun wọn ye wọn. 

13 Li ọjọ keji awọn olori awọn baba gbogbo 
awọn enia, awọn alufa, ati awọn ọmọ Lefi 


385 


pejọ si ọdọ Esra akọwe, ki o le fi òrọ ofin ye 
wọn. 

14 Nwọn si ri a kọ sinu iwe—ofin, ti Oluwa 
ti pa li aṣẹ nipa ọwọ Mose pe, ki awọn ọmọ 
Israeli gbe inu agọ ni àse oṣu keje: 

15 Pe, ki nwọn funrere, ki nwọn kede ni 
gbogbo ilu wọn, ati ni Jerusalemu, wipe, Ẹ 
jade lọ si òke, ki ẹ si mu ẹka igi olifi, ẹka igi 
pine, ati ẹka igi matili (myrtle) imọ ọpẹ, ati 
ẹka igi ti o tobi, lati ṣe agọ gẹgẹ bi a ti kọ ọ. 

16 Bẹni awọn enia na jade lọ, nwọn si mu 
wọn wá, nwọn pa agọ fun ara wọn, olukuluku 
lori orule ile rẹ̀, ati li àgbala wọn, ati li àgbala 
ile Ọlọrun, ati ni ita ẹnu—bode omi, ati ni ita 
ẹnu—bode Efrairnu. 

17 Gbogbo ijọ enia ninu awọn ti o pada bò 
lati oko—ẹrú si pa agọ, nwọn si gbe abẹ awọn 
agọ na: nitori lati akokò Jeṣua ọmọ Nuni wá, 
titi di ọjọ na awọn ọmọ Israeli kò ṣe bẹ. Ayò 
nlanla si wà. 

18 Esra si kà ninu iwe ofin Ọlọrun li ojo— 
jumọ, lati ọjọ kini titi de ọjọ ikẹhin. Nwọn si 
pa àse na mọ li ọjọ meje, ati lọjọ kẹjọ, nwọn 
ni apejọ ti o ni ìronu gẹgẹ bi iṣe wọn. 


1LI ọjọ kẹrinlelogun oṣu yi, awọn ọmọ 
Israeli pejọ ninu àwẹ ati aṣọ òfọ, ati eru— 
pẹ lori wọn. 

2 Awọn iru—ọmọ Israeli si ya ara wọn kuro 
ninu awọn ọmọ alejo, nwọn si duro, nwọn 
jẹwọ ẹ̀ṣẹ wọn, ati aiṣedede awọn baba wọn. 

3 Nwọn si dide duro ni ipò wọn, nwọn si fi 
idamẹrin ọjọ kà ninu iwe ofin Oluwa Ọlọrun 
wọn; nwọn si fi idamẹrin jẹwọ, nwọn si sìn 
Oluwa Ọlọrun wọn. 

4 Nigbana ni Jeṣua, ati Bani, Kadmieli, Ṣe— 
baniah, Bunni, Ṣerebiah, Bani ati Kenani duro 
lori pẹtẹsì awọn ọmọ Lefi, nwọn si fi ohun 
Tara kigbe si Oluwa Ọlọrun wọn. 

5 Awọn ọmọ Lefi, Jeṣua, Kadmieli, Bani, 
Haṣabaiah, Ṣerebiah, Hodijah, Sebaniah, ati 
Pelaniah, si wipe: Ẹ dide, ki ẹ fi iyìn fun Olu— 
Wa Ọlọrun nyin lai ati lailai: ibukun si ni fun 
orukọ rẹ ti o li ogo, ti o ga ju gbogbo ibukun 
ati iyìn lọ. 

6 Iwọ, ani iwọ nikanṣoṣo li Oluwa; iwọ li o 
ti dá ọrun, ọrun awọn ọrun pẹlu gbogbo ogun 
Wọn, aiye, ati ohun gbogjpo ti mbẹ ninu rẹ̀, 
okun, ati ohun gbogbo ti mbẹ̀ ninu rẹ̀, iwọ si 
pa gbogbo wọn mẹ láyẹ̀, ogun ọrun si nsìn ọ. 

7 Iwọ ni Oluwa Ọlọrun, ti o ti yan Abramu, 
ti o si mu u jade lati Uri ti Kaldea wá, iwọ si sọ 
orukọ rẹ̀ ni Abrahamu; 


NEHEMIAH 8, 9 
8 Iwọ si ri pe ọkàn rẹ̀ jẹ olôtọ niwaju rẹ, iwọ 
si ba a dá majẹmu lati fi ilẹ awọn ara Kenaani, 
awọn ara Hitti, awọn ara Amori, ati awọn ara 
Perisi, ati awọn ara Jebusi, ati awọn ara Gir— 
gasi fun u, lati fi fun iru—ọmọ rẹ̀, iwọ si ti mu 
òrọ rẹ ṣẹ; nitori olododo ni iwọ: 

9 Iwọ si ri ipọnju awọn baba wa ni Egipti, o 
si gbẹ igbe wọn lẹba Okun Pupa; 

100 si fi ami, ati iṣẹ-iyanu hàn li ara Farao, 
ati li ara gbogbo iranṣẹ rẹ̀, ati li ara gbogbo enia 
ilẹ rẹ̀: nitori iwọ mọ pe, nwọn hu ìwa igberaga 
si wọn. Iwọ si fi orukọ fun ara rẹ bi ti oni yi. 

11 Iwọ si ti pin okun niwaju wọn, nwọn si la 
arin okun ja li ori ilẹ gbigbẹ; iwọ sọ awọn oni— 
nunibini wọn sinu ibú, bi okuta sinu omi lile. 

12Iwọ si fi ọwọn awọ—sanma ṣe amòna 
Wọn li ọsan, ati li oru, ọwòn iná, lati fun wọn 
ni imọlẹ li ọna ninu eyiti nwọn o rin. 

13 Iwọ si sọkalẹ wá si ori òke Sinai, o si bá 
wọn sòrọ lati ọrun wá, o fun wọn ni idajọ titọ, 
ofin otitọ, ilana ati ofin rere. 

14 Iwọ si mu ọjọ isimi mimọ rẹ di mimọ fun 
wọn, o si paṣẹ ẹkẹ, ilana, ati ofin fun wọn, 
nipa ọwọ Mose iranṣẹ rẹ. 

150 si fun wọn li onjẹ lati ọrun wá fun ebi 
wọn, o si mu omi lati inu apata wá fun orungbẹ 
Wọn, o si ṣe ileri fun wọn pe, ki nwọn lọ ijogun 
ilẹ na ti iwọ ti bura lati fi fun wọn. 

16 Ṣugbọn awọn ati awọn baba wa hu ìwa 
igberaga, nwọn si mu ọrùn wọn le, nwọn kò 
si gba ofin rẹ gbQ. 

17 Nwọn si kò lati gbọràn, bẹni nwọn kò 
Tanti iṣẹ iyanu ti iwọ ṣe li árin wọn; ṣugbọn 
nwọn mu ọrùn wọn le, ninu ìṣọtẹ wọn, nwọn 
yan olori lati pada si oko—ẹrú wọn: ṣugbọn 
iwọ li Ọlọrun ti o mura lati dariji, olore ọfẹ, 
ati alánu, o lọra lati binu, o si ṣeun pipọ, o kò 
si kò wọn silẹ. 

18 Nitôòtọ. nigbati nwọn ṣe ẹgbọrọ—malu 
didà, ti nwọn si wipe, Eyi li Ọlọrun rẹ ti o mu 
ọ gòke ti Egipti jade wá, nwọn si ṣe imunibi— 
nu nla. 

19 Ṣugbọn iwọ, ninu òpọlọpọ ánu rẹ, kò kọ 
wọn silẹ li aginju, ọwòn kíikúi kò kuro lọdọ 
wọn lojojumọ lati ṣe amọna wọn, bẹ̀ si li 
ọwòn iná lati fun wọn ni imọlẹ li oru li ẹ̀na ti 
nwọn iba rìn. 

20 Iwọ fun wọn li ẹmi rere rẹ pẹlu lati kẹ 
wọn, iwọ kò si gba manna rẹ kuro li ẹnu wọn, 
iwọ si fun wọn li omi fun orungbẹ wọn. 

21 Nitotọ, ogoji ọdun ni iwọ fi bẹ wọn li 
aginju, nwọn kò si ṣe alaini; aṣọ wọn kò gb, 
ẹsẹ wọn kò si wú. 


NEHEMIAH. 9, 10 

22 Pẹlupẹlu iwọ fi ijọba ati orilẹ-ẹ̀de fun 
wọn, o si pin wọn si ìha gbogbo, bẹni nwọn 
jogun ilẹ Sihoni, ati ilẹ ọba Heṣboni, ati ilẹ 
Ogu, ọba Baṣani. 

23 Awọn ọmọ wọn pẹlu ni iwọ sọ di pipọ bi 
irawọ ọrun, o si mu wọn wá ilẹ na sipa eyiti o 
ti leri fun awọn baba wọn pe: ki nwọn lọ sinu 
rẹ̀ lati gbà a. 

24 Bẹli awọn ọmọ na wọ inu rẹ̀ lọ, nwọn si 
gbà ilẹ na, iwọ si tẹ ori awọn ara ilẹ na ba ni— 
Waju wọn, awọn ara Kenaani, o si fi wọn le 
ọwọ wọn, pẹlu ọba wọn, ati awọn enia ilẹ na, 
ki nwọn ki o le fi wọn ṣe bi o ti wù wọn. 

25 Nwọn si gbà ilu alagbara, ati ilẹ ọlọra, 
nwọn si gbà ilẹ ti o kún fun ohun rere, kanga, 
ọgba—ajara, ọgba—olifi, ati igi eleso, li òpọlọ— 
pọ: bẹ̀ni nwQn jẹ, nwọn si yo, nwQn sanra, 
nwọn si ni inu—didùn ninu ore rẹ nla. 

26 Ṣugbọn nwọn ṣe alaigbọràn, nwọn si 
ṣọtẹ si ọ, nwọn si gbe ofin rẹ sọ si ẹ̀hin wọn, 
nwọn si pa awọn woli rẹ ti nsọ fun wọn lati 
yipada si ọ, nwọn si ṣe imunibinu nla. 

27 Nitorina ni iwọ fi wọn le ọwọ awọn ọta 
wọn, ti o pọn wọn loju, ati li akoko ipọnju 
wọn, nigbati nwọn kigbe pẹ̀ ọ, iwọ gbé lati 
ọrun wá; ati gẹgẹ bi ọpọlọpọ ánu rẹ, iwọ fun 
wọn li olugbala, ti nwọn gbà wọn kuro lọwọ 
awọn ọta Wọn. 

28 Ṣugbọn li ẹhin ti nwọn ni isimi, nwọn si 
tun ṣe buburu niwaju rẹ: nitorina ni iwọ fi wọn 
le ọwọ awọn ọta wọn, tobẹ ti nwọn jọba li ori 
wọn: ṣugbọn nigbati nwọn pada, ti nwọn si 
kigbe pẹ̀ ọ, iwọ gbé lati ọrun wá, òpọlọpọ ìgba 
ni iwọ si gbà wọn gẹgẹ bi anu rẹ. 

29 Iwọ si jẹri gbẹ wọn ki iwọ ki o le tun mu 
wọn wá sinu ofin rẹ, ṣugbọn nwọn hu ìwa 
igberaga, nwọn kò si fi eti si ofin rẹ, nwọn si 
ṣẹ̀ si idajọ rẹ (eyiti bi enia ba ṣe on o yẹ ninu 
wọn), nwọn si gún ẹ̀jika, nwọn mu ọrùn wọn 
le, nwọn kò si fẹ igbQ. 

30 Sibẹ Ọpọlọpọ ọdun ni iwọ fi mu suru fun 
wọn ti o si fi ẹmi rẹ jẹri gbẹ wọn ninu awọn 
woli rẹ: sibẹ̀ nwọn kò fi eti silẹ: nitorina ni 
iwọ ṣe fi wọn le ọwọ awọn enia ilẹ wọnni. 

31 Ṣugbọn nitori ánu rẹ nla iwọ kò run wọn 
patapata, bẹni iwọ kò kò wọn silẹ; nitori iwọ 
li Ọlọrun olore—ọfẹ ati alanu. 

32 Njẹ nitorina, Ọlọrun wa, Ọlọrun ti o 
tobi, ti o li agbara, ti o si li ẹ̀ru, ẹniti npa 
majẹmu ati ánu mọ, má jẹ ki gbogbo iyọnu na 
dabi ohun kekere niwaju rẹ, o de bá wa, 
awọn ọba wa, awọn ijoye wa, ati awọn alufa 
wa, ati awọn woli wa, ati awọn baba wa, ati 


386 


gbogbo awọn enia rẹ lati akoko ọba Assiria 
Wá, titi o fi di oni yi. 

33 Sibẹ, iwọ ṣe olododo ninu ohun gbogbo 
ti o de ba wa, iwọ si ti ṣe otitọ, ṣugbọn awa ti 
ṣe buburu: 

34 Awọn ọba wa, awọn ijoye wa, awọn alufa 
Wa, ati awọn baba wa, kò pa ofin rẹ mọ, bẹni 
nwọn kò fi eti si aṣẹ rẹ, ati ẹri rẹ, ti iwọ fi jẹri 

wọn. 

35 Nitori ti nwọn kò sin ọ ninu ijọba wọn, 
ati ninu ore rẹ nla ti iwọ fi fun wọn, ati ninu 
ilẹ nla ati ọlọra ti o fi si iwaju wọn, bẹni nwọn 
kò pada kuro ninu iṣẹ buburu wọn. 

36 Kiyesi i, ẹrú li awa iṣe li oni yi, ati ilẹ ti 
iwọ fi fun awọn baba wa lati ma jẹ eso rẹ̀, ati 
ire rẹ̀, kiyesi i, awa jẹ ẹrú ninu rẹ̀. 

37 Ilẹ na si mu ohun ẹòpọlọpọ wá fun awọn 
ọba, ti iwọ ti fi ṣe olori wa nitori ẹ̀ṣẹ wa: nwọn 
ni aṣẹ lori ara wa pẹlu, ati lori ẹran—nla wa, bi 
o ti wù wọn, awa si wà ninu wàhala nla. 

38 Ati nitori gbogbo eyi awa dá majẹmu ti o 
daju, a si kọwe rẹ̀; awọn ìjoye wa, awọn ọmọ 
Lefi, ati awọn alufa si fi ẹ̀didi di i. 


n 


2 Seraiah, Asariah, Jeremiah, 

3 Paṣuri, Amariah, Malkijah, 

4Hattuṣi, Ṣebaniah, Malluki, 

5 Harimu, Meremoti, Obadiah, 

6 Danieli, Ginnetoni, Baruki, 

7? Meṣullamu, Abijah, Mijamini, 

8 Maaṣiah, Bilgai, Ṣemaiah: alufa li awọn 
wọnyi. 

9 Ati awọn ọmọ Lefi: ati Jeṣua ọmọ Asa— 
niah, Binnui, ọkan ninu awọn ọmọ Henadadi, 
Kadmieli; 

10 Ati awọn arakunrin wọn, Ṣebaniah, Ho— 
dijah, Kelita, Pelaiah, Hanani, 

11 Mika, Rehobu, Haṣabiah, 

12 Sakkuri, Ṣerebiah, Ṣebaniah, 

13Hodijah, Bani, Beninu. 

14 Awọn olori awọn enia; Paroṣi, Paha— 
ti—moabu, Elamu, Sattu, Bani. 

15 Bunni, Asgadi, Bebai, 

16 Adonijah, Bigfai, Adini, 

17 Ateri, Hiskijah, Assuri, 

18 Hodijah, Haṣumu, Besai, 

19 Harifi, Anatoti, Nebai, 

20 Magpiaṣi, Meṣullamu, Hasiri, 

21 Meṣesabeeli, Sadoku, Jaddua, 

22 Pelatiah, Hanani, Anaiah, 


AWỌN ti o fi ẹ̀didi di i ni Nehe— 
miah, bálẹ, ọmọ Hakaliah, ati Sidki— 


387 


23 Hoṣea, Hananiah, Haṣubu, 

24 Halloheṣi, Pileha, Ṣobeki, 

25 Rehumu, Hasabna, Maaseiah, 

26 Ati Ahijah, Hanani, Anani, 

27 Malluku, Harimu, Baana. 

28 Ati awọn enia iyokù, awọn alufa, awọn 
ọmọ Lefi, awọn adéna, awọn akọrin, awọn 
Netinimu, ati gbogbo awọn ti o ya ara wọn 
kuro lọdọ awọn enia ilẹ na si ofin Ọlọrun, aya 
wọn, awọn ọmọ wọn ọkunrin, ati awọn ọmọ 
wọn obinrin, gbogbo ẹniti o ni ìmọ ati oye; 

29 Nwọn. faramọ awọn. arakunrin. wọn, 
awọn ijoye wọn, nwọn si wọ inu ẹ̀pe ati ibu— 
Ta, lati ma rìn ninu ofin Ọlọrun, ti a fi lelẹ 
nipa ọwọ Mose iranṣẹ Ọlọrun, lati kiyesi, ati 
lati ṣe gbogbo aṣẹ Jehofah, Oluwa wa, ati 
idajọ rẹ̀, ati ilana rẹ̀; 

30 Ati pe awa kì yio fi awọn ọmọbinrin wa 
fun awọn enia ilẹ na, bẹli awa kì yio fẹ 
ọmọbinrin wọn fun awọn ọmọ wa. 

31 Bi awọn enia ilẹ na ba mu ọjà tabi ohun 
jijẹ wa li ọjọ isimi lati ta, awa kì yio rà a li ọwọ 
wọn li ọjọ isimi, tabi li ọjọ mim: awa o si fi 
ọdun keje silẹ, ati ifi-agbara—gba gbése. 

32 Awa si ṣe ilàna fun ara wa pe, ki oluku- 
luku ma san idamẹta ṣekeli li ọdọdun fun iṣẹ 
ile Ọlọrun wa. 

33 Nitori àkara ifihàn, ati nitori ẹbọ ohun jijẹ 
igbagbogbo, ati nitori ẹbọ sisun igbagbogbo, ti 
ọjọ isimi, ti oṣù titun, ti àse ti a yàn, ati nitori 
ohun mim, ati nitori ẹbọ ẹ̀ṣẹ lati ṣe tutu fun 
Israeli, ati fun gbogbo iṣẹ ile Ọlọrun wa. 

34 Awa si dìbo larin awọn alufa awọn ọmọ 
Lefi, ati awọn enia, fun ọrẹ igi, lati mu u Wá si 
ile Ọlọrun wa, gẹgẹ bi idile awọn baba wa li 
akoko ti a yàn li ọdọdun, lati fi daná li ori pẹpẹ 
Oluwa Ọlọrun wa, gẹgẹ bi a ti kọ ọ ninu ofin. 

35 Ati lati mu akọso ilẹ wa wá, ati gbogbo 
akọso eso igi gbogbo, li ọdọdun si ile Oluwa 
wa: 

36 Pẹlu akọbi awọn ọmọ wa ọkunrin, ati ti 
ohun ẹ̀sin Wa, gẹgẹ bi ati kọ ninu ofin, akọbi 
awọn ẹran—nla wa, ati ti agutan Wa, lati mu 
wọn wá si ile Ọlọrun wa, fun awọn alufa ti 
nṣiṣẹ ni ile Ọlọrun wa. 

37 Ki awa si mu akọso iyẹfun pipò wa wá, 
ati ọrẹ Wa, ati eso oniruru igi wa, ti ọti—Waini 
ati ti ororo fun awọn alufa, si iyẹwu ile Ọlọ— 
run wa, ati idamẹwa ilẹ wa fun awọn ọmọ 
Lefi, ki awọn ọmọ Lefi ki o le ni idamẹwa 
ninu gbogbo ilu arọko wa. 

38 Alufa ọmọ Aaroni yio si wà pẹlu awọn 
ọmọ Lefi, nigbati awọn ọmọ Lefi yio gba ida— 


NEHEMIAH. 10, 11 
mẹwa: awọn ọmọ Lefi yio si mu idamẹwa ti 
idamẹwa na wá si ile Ọlọrun wa, sinu iyẹwu, 
sinu ile iṣura. 

39 Nitori awọn ọmọ Israeli ati awọn ọmọ Lefi 
ni yio mu ọrẹ ọkà wá, ti ọti—Waini titun, ati 
ororo, sinu iyẹwu, nibiti ohun ẹ̀lo ibi mimQ gbe 
Wà, ati awọn alufa ti nṣiṣẹ, ati awọn adena, ati 
awọn akọrin: awa kì yio si kọ ile Ọlọrun wa 


silẹ. 

l l 1AWỌN olori awọn enia si ngbe Je— 
rusalemu: awọn enia iyokii si dìbo 

lati mu ẹnikan ninu ẹnimẹwa lati ma gbe Je— 

rusalemu, ilu mim€6, ati mẹsan iyokù lati ma 

gbe ilu miran. 

2 Awọn enia si sure fun gbogbo awọn 
ọkunrin na ti nwọn yan ara Wọn lati gbe Je— 
rusalemu. 

3 Wọnyi si ni awọn olori igberiko ti ngbe 
Jerusalemu, ṣugbọn ninu ilu Juda, olukuluku 
ngbe inu ilẹ ìni rẹ̀ ninu ilu wọn, eyini ni: 
awọn ọmọ Israeli, awọn alufa, ati awọn ọmọ 
Lefi, ati awọn Netinimu, ati awọn ọmọ awọn 
iranṣẹ Solomoni. 

4 Ati ninu awọn ọmọ Juda ngbe Jerusale— 
mu, ati ninu awọn ọmọ Benjamini. Ninu 
awọn ọmọ Juda, Ataiah ọmọ Ussiah, ọmọ Se— 
kariah, ọmọ Amariah, ọmọ Ṣefatiah, ọmọ 
Mahalaleeli, ninu awọn ọmọ Peresi; 

5 Ati Maaseiah ọmọ Baruku, ọmọ Kol— 
hose, ọmọ Hasaiah, ọmọ Adaiah, ọmọ Joiari— 
bu, ọmọ Sekariah, ọmọ Ṣiloni. 

6 Gbogbo ọmọ Peresi ti ngbe Jerusalemu jẹ 
adọrinlenirinwo o di meji, alagbara ọkunrin. 

7 Wọnyi li awọn ọmọ Benjamini; Sallu ọmọ 
Meṣullamu ọmọ Joedi, ọmọ Pedaiah, ọmọ 
Kolaiah, ọmọ Maaseiah, ọmọ Itieli, ọmọ Je— 
saiah. 

8 Ati lẹhin rẹ̀ Gabbai, Sallai, ọrindilẹgbẹrun 
o le mẹjọ. 

9 Joeli ọmọ Sikri si ni alabojuto wọn; ati 
Juda ọmọ Senua ni igbakeji ni ilu. 

10 Ninu awọn alufa: Jedaiah ọmọ Joiaribu, 
Jakini. 

11 Seraiah ọmọ Hilkiah, ọmọ Meṣullamu, 
ọmọ Sadoku, ọmọ Meraioti, ọmọ Ahitibu, ni 
olori ile Ọlọrun. 

12 Awọn arakunrin wọn ti o ṣe iṣẹ ile na jẹ, 
ẹgbẹrin o le mejilelogun: ati Adaiah ọmọ Je— 
Tohamu, ọmọ Pelaliah, ọmọ Amsi, ọmọ Seka— 
riah, ọmọ Paṣuri, ọmọ Maikiah, 

13 Ati awọn arakunrin rẹ̀, awọn olori awọn 
baba, ojilugba o le meji: ati Amaṣai ọmọ 


NEHEMIAH. 11, 12 
Asareeli, ọmọ Ahasai, ọmọ Meṣillemoti, ọmọ 
Immeri, 

14 Ati awọn arakunrin wọn, alagbara li 
ogun, mejidiladoje: ati olori wọn ni Sabdieli 
ọmọ ọkan ninu awọn enia nla. 

15 Ninu awọn ọmọ Lefi pẹlu: Ṣemaiah, ọmọ 
Haṣubu, ọmọ Asrikamu, ọmọ Haṣabiah, ọmọ 
Bunni; 

16 Ati Ṣabbetai ati Josabadi, ninu olori awọn 
ọmọ Lefi ni alabojuto iṣẹ ode ile Ọlọrun. 

17 Ati Mattaniah ọmọ Mika, ọmọ Sabdi, 
ọmọ Asafu, ni olori lati bẹ̀rẹ idupẹ ninu adu— 
ra: ati Bakbukiah ẹnikeji ninu awọn arakun— 
rin rẹ̀, ati Abda ọmọ Ṣammua, ọmọ Galali, 
ọmọ Jedutuni. 

18 Gbogbo awọn ọmọ Lefi ninu ilu mime jẹ 
ọrinlugba o le mẹrin. 

19 Ati awọn adẹ̀na, Akkubu, Talmoni, ati 
awọn arakunrin wọn ti nṣọ ẹnu ọna jẹ meji— 
leládọsan. 

20 Ati iyokù Israeli, ti awọn alufa, ati ti 
awọn ọmọ Lefi, wà ni gbogbo ilu Juda, oluku— 
luku ninu ilẹ ìni rẹ̀. 

21Ṣugbọn awọn Netinimu ngbe Ofeli: ati 
Siha, ati Gispa wà li olori awọn Netinimu. 

22 Ati alabojuto awọn ọmọ Lefi ni Jerusale— 
mu ni Ussi ọmọ Bani, ọmọ Haṣabiah, ọmọ 
Mattaniah, ọmọ Mika. Ninu awọn ọmọ Asafu, 
awọn akọrin wà lori iṣẹ ile Ọlọrun. 

23 Nitori o jẹ aṣẹ ọba nipa ti wọn, pe ki ipin 
kan ti o yẹ ki o jẹ ti awọn akọrin, li ojojumọ. 

24 Ati. Petahiah. ọmọ. Meṣesabeeli. ninu 
awọn ọmọ Serah ọmọ Juda wà li ọwọ ọba 
ninu gbogbo awọn enia. 

25 Ati fun ileto, pẹlu oko wọn, ninu awọn 
ọmọ Juda ngbe Kirjat—arba, ati ileto rẹ̀, ati ni 
Diboni, ati ileto rẹ̀, ati ni Jekabseeli, ati ileto 
fẹ̀, 

26 Ati ni Jeṣua, ati ni Molada, ati ni Bet—fe— 
leti, 

27 Ati ni Hasar—ṣuali, ati ni Beerṣeba, ati 
ileto rẹ̀, 

28 Ati ni Siklagi, ati ni Mekona, ati ninu 
ileto rẹ̀, 

29 Ati ni En—rimmoni, ati ni Sarea, ati Jar— 
muti, 

30 Sanoa, Adullamu, ati ileto wọn, ni 
Lakiṣi, ati oko rẹ̀, ni Aseka, ati ileto rẹ̀. 
Nwọn si ngbe lati Beerṣeba titi de afonifoji 
Hinnomu. 

31 Ati awọn ọmọ Benjamini lati Geba de 
Mikmaṣi, ati Aija, ati Beteli, ati ileto wọn. 

32 Ni Anatotu, Nobu, Ananiah, 


388 


33 Hasori, Rama, Gittaimu, 

34 Hadidi, Seboimu, Neballati, 

35 1 odi, ati Ono, afonifoji awọn oniṣọnà, 

36 Ati ninu awọn ọmọ Lefi, awọn ìpín Juda 


si ngbe ilẹ Benjamini. 

l 2 1WỌNYI si ni awọn alufa ati awọn 
ọmọ Lefi ti o ba Serubbabeli ọmọ 

Ṣealtieli goke lọ, ati Jeṣua: Seraiah Jeremiah, 

Esra, 

2 Amariah, Malluki, Hattuṣi, 

3 Ṣekaniah, Rehumu, Meremoti, 

4 Iddo, Ginneto, Abijah, 

5 Miamini, Maadiah, Bilga, 

6 Ṣemaiah, ati Joiaribu, Jodaiah, 

7 Sallu, Amoku, Hilkiah, Jedaiah. Wọnyi li 
olori awọn alufa, ati ti awọn arakunrin wọn li 
ọjọ Jeṣua. 

8 Ati awọn ọmọ Lefi: Jeṣua, Binnui, Kad— 
mieli, Ṣerebiah, Juda, ati Mattaniah, ti o wà 
lori orin idupẹ, on ati awọn arakunrin rẹ̀. 

9 Bakbukiah pẹlu ati Unni, awọn arakunrin 
wọn, li o kọju si wọn ninu iṣọ. 

10 Jeṣua si bi Joiakimu, Joiakimu. si bi 
Eliaṣibu, Eliaṣibu si bi Joiada, 

TI Joiada si bi Jonatani, Jonatani si bi Jaddua. 

12Ninu awọn alufa li ọjọ Joiakimu li awọn 
olori awọn baba wà: ti Seraiah, Meraiah; ti 
Jeremiah, Hananiah; 

13 Ti Esra, Meṣullamu; ti Amariah, Jehoha— 
nani; 

14 Ti Meliku, Jonatani; ti Ṣebaniah, Josefu; 

15 Ti Harimu, Adna; ti Meraioti, Helkai; 

16 Ti Iddo, Sekariah; ti Ginnetoni, Meṣul— 
lamu; 

17 Ti Abijah, Sikri; ti Miniamini, ti Moa— 
diah, Piltai: 

18 Ti Bilga, Sammua; ti Ṣemaiah, Jehonatani; 

19 Ati ti Joaribu, Mattenai; ti Jedaiah, Ussi; 

20 Ti Sallai, Killai; ti Amoku, Eberi; 

21 Ti Hilkiah, Haṣhabiah; ti Jedaiah, Neta— 
neeli; 

22 Ninu awọn ọmọ Lefi li ọjọ Eliaṣibu, Joia— 
da, ati Johanani, ati Jaddua, awọn olori awọn 
baba: li a kọ sinu iwe pẹlu awọn alufa, titi di 
ijọba Dariusi ara Perṣia. 

23 Awọn ọmọ Lefi, olori awọn baba li a kọ 
sinu iwe itan titi di ọjọ Johanani ọmọ Eliaṣibu. 

24 Awọn. olori awọn ọmọ Lefi si ni 
Haṣabiah, Ṣerebiah, ati Jeṣua ọmọ Kadmieli, 
pẹlu awọn arakunrin wọn kọju si ara wọn, lati 
yìn ati lati dupẹ, gẹgẹ bi aṣẹ Dafidi enia Ọlọ— 
run, li ẹgbẹgbẹ ẹṣọ. 


389 


25 Mattaniah, ati. Bakbukiah, Obadiah, 
Meṣullamu, Talmoni, Akkubu, jẹ adẹ̀na lati 
ma ṣọ ìloro ẹnu—òna. 

26 Wọnyi wà li ọjọ Joiakimu, ọmọ Jeṣua, 
ọmọ Josadaki, ati li ọjọ Nehemiah bálẹ, ati 
Esra alufa, ti iṣe akọwe. 

27 Ati nigba yiya odi Jerusalemu si mim6, 
nwọn Wá awọn ọmọ Lefi kiri ninu gbogbo 
ibugbe wọn, lati mu wọn wá si Jerusalemu 
lati fi ayọ ṣe iyà si mim na pẹlu idupẹ ati 
orin, pẹlu simbali, psalteri, ati pẹlu dùru. 

28 Awọn ọmọ awọn akọrin si ko ara wọn jọ 
lati pẹ̀tẹlẹ yi Jerusalemu ka, ati lati ileto Ne— 
tofati wá; 

29 Tati ile Gilgali wá pẹlu, ati lati inu ilẹ 
Geba ati Asmafeti, nitori awọn akọrin ti kọ 
ileto fun ara wọn yi Jerusalemu kakiri. 

30 Ati awọn alufa ati awọn ọmọ Lefi wẹ̀ ara 
wọn mẹ, nwọn si wẹ̀ awọn enia m, ati 
ẹnu—bode, ati odi. 

31 Nigbana ni mo mu awọn ijoye Juda wá si 
ori odi, mo si yàn ẹgbẹ nla meji, ninu awọn ti 
ndupẹ, ẹgbẹ kan lọ si apa ọtun li ori odi, siha 
ẹnu—bode àtan. 

32 Hoṣaiah si lọ tẹle wọn ati idaji awọn ijoye 
Juda. 

33 Ati Asariah, Esra, ati Meṣullamu, 

34 Juda, ati Benjamini, ati Ṣemaiah ati Jere— 
miah. 

35 Ati ninu awọn ọmọ awọn alufa mu fẹ̀re 
lọwọ, Sekariah, ọmọ Jonatani, ọmọ Ṣemaiah, 
ọmọ Mattaniah, ọmọ Mikaiah, ọmọ Sakkuri, 
ọmọ Asafu: 

36 Ati awọn arakunrin rẹ̀, Ṣemaiah, ati 
Asaraeli, Milalai, Gilalai, Maai, Netaneeli, ati 
Juda, Hanani, pẹlu ohun ẹ̀lo orin Dafidi, enia 
Ọlọrun, ati Esra akọwe niwaju wọn. 

37 Ati ni ẹnu—bode orisun eyi ni ibi ti o kọju 
si i, nwọn ba àtẹgun ilu Dafidi goke lọ, ni ibi 
odi ti o goke lọ, ni ikọja ile Dafidi, titi de 
ẹnu—bode omi, niha ila ôrùn. 

38 Ati ẹgbẹ keji awọn ti ndupẹ, lọ li odi keji 
si wọn, ati emi lẹhin wọn, pẹlu idaji awọn 
enia lori odi, lati ikọja ile iṣọ ileru, titi de odi 
gbigboro. 

39 Nwọn si rekọja oke ẹnu—bode Efraimu 
wá, ati lati oke ẹnu—bode lailai ati li oke 
ẹnu—bode ẹja, ati ile—iṣọ Hananieli, ati ile—iṣọ 
Mea, titi de ẹnu—bode agutan, nwọn si duro li 
ẹnu—bode tubu. 

40 Bayi ni awọn ẹgbẹ meji ti ndupẹ ninu 
ile Ọlọrun duro, ati emi ati idaji awọn ijoye 
pẹlu mi. 


NEHEMIAH. 12, 13 
41 Ati awọn alufa: Eliakimu, Maaseiah, Mi— 
niamini Mikaiah, Elioenai, Sekariah, Hana— 
niah mu fẹ̀re lọwọ; 

42 Ati Maaseiah, ati Ṣemaiah, ati Eleasari, 
ati Ussi, ati Jehohanani, ati Malkijah, ati Ela— 
mu, ati Eseri, awọn akọrin kọrin soke, pẹlu 
Jesrahiah alabojuto. 

43Ti ọjọ na pẹlu nwọn ṣe irubọ nla, nwọn si 
yò nitori Ọlọrun ti mu wọn yò ayò nla, aya 
wọn ati awọn ọmọde yò pẹlu, tobẹ ti a si gbẹ 
ayò Jerusalemu li okere reré. 

44Ti akoko na li a si yàn awọn kan ṣe olori 
yara iṣura, fun ọrẹ—ẹbọ, fun akọso, ati fun 
idamẹwa, lati ma ko ipin ti a yàn jọ lati oko ilu 
wọnni Wá, ti ofin fun awọn alufa ati awọn ọmọ 
Lefi: nitoriti Juda yò fun awọn ọmọ Lefi ti o 
duro. 

45 Ati awọn akọrin, ati adéna npa ẹṣọ Ọlọ— 
run wọn mọ, ati ẹṣọ iwẹnum€, gẹgẹ bi aṣẹ 
Dafidi; ati ti Solomoni ọmọ rẹ̀. 

46 Nitori li ọjọ Dafidi ati Asafu nigbani 
awọn olori awọn akọrin wà, ati orin iyìn, ati 
ọpẹ fun Ọlọrun. 

47 Gbogbo Israeli li ọjọ Serubbabeli, ati li 
ọjọ Nehemiah si fi ipin awọn akọrin, ati ti 
awọn adẹ̀na fun wọn olukuluku ni ipin tirẹ̀ li 
ojojumọ, nwọn si ya ohun mimQ awọn ọmọ 
Lefi si òtọ, awọn ọmọ Lefi si yà wọn si ọtọ fun 


awọn ọmọ Aaroni. 

l 3 1LI ọjọ na, a kà ninu iwe Mose li eti 
gbogbo enia, ati ninu rẹ̀ li a ri pe, ki 

ara Ammoni ati ara Moabu ki o má wá sinu ijọ 

Ọlọrun lailai; 

2 Nitoriti nwọn kò fi onjẹ ati omi ko awọn 
ọmọ Israeli lọna, ṣugbọn nwọn bẹ̀ Balaamu 
lọwẹ si wọn, lati fi wọn gegun: ṣugbọn Ọlọ— 
Tun wa sọ egun na di ibukun. 

30 si ṣe, nigbati nwọn ti gbQ ofin na, ni 
nwọn yà gbogbo awọn òpọ enia ti o darapọ 
mọ Israeli kuro. 

4 Ati ṣaju eyi, Eliaṣibu alufa, ti o jẹ alabojuto 
iyẹwu ile Ọlọrun wa jẹ ana Tobiah. 

50 si ti pẹ̀se iyẹwu nla kan fun u, nibiti 
nwọn ima fi ẹbọ ohun jijẹ, turari, ati ohun 
ẹ̀lo, ati idamẹwa agbado, ọti—waini titun, ati 
ororo si nigba atijọ, eyi ti a pa li aṣẹ lati fi fun 
awọn ọmọ Lefi, ati awọn akọrin, ati awọn 
adena: ati ẹbọ ọrẹ awọn alufa. 

6 Ṣugbọn ni gbogbo àkoko yi, emi kò si ni 
Jerusalemu: nitori li ọdun kejilelọgbọn. ti 
Artasasta ọba Babiloni, mo wá si ọdọ ọba, ati 
li opin ọjọ wọnni, mo gba àye lati ọdọ ọba. 


NEHEMIAH. 13 


7 Mo si wá si Jerusalemu, mo si mọ buburu 
ti Eliaṣibu ṣe nitori Tobiah, ni pipẹ̀se iyẹwu 
fun u, ninu àgbala ile Ọlọrun. 

SO si bà mi ninu jẹ gidigidi, nitorina mo 
da gbogbo ohun ẹ̀lo Tobiah jade kuro ninu 
iyẹwu na. 

9 Nigbana ni mo paṣẹ, nwọn si wẹ̀ iyẹwu 
na mọ: si ibẹ ni mo si tun mu ohun ẹ̀lo ile 
Ọlọrun wá, pẹlu ẹbọ ohun jijẹ ati turari. 

10 Mo si mò pe, a kò ti fi ipin awọn ọmọ 
Lefi fun wọn; awọn ọmọ Lefi ati awọn akọ— 
rìn, ti nṣe iṣẹ, si ti salọ olukuluku si oko rẹ̀. 

tI Nigbana ni mo si ba awọn ijoye jà, mo si 
wipe, EÉṣe ti a fi kò ile Ọlọrun silẹ? Mo si ko 
Wọn jọ, mo si fi wọn si ipò wọn. 

12Nigbana ni gbogbo Juda mu idamẹwa 
Ọka ati ọti—waini titun ati ororo wá si ile 
iṣura. 

134 Mo si yàn olupamọ si ile iṣura, Ṣelemiah 
alufa ati Sadoku akọwẹ, ati ninu awọn ọmọ 
Lefi, Pedaiah: ati lọwọkọwọ wọn ni Hanani 
ọmọ Sakkuri, ọmọ Mattaniah: nitoriti a kà 
wọn si olôtọ, iṣé wọn si ni lati ma pin fun 
awọn arakunrin wọn. 

14 Ranti mi, Ọlọrun mi, nitori eyi, ki o má si 
nu iṣẹ rere ti mo ti ṣe fun ile Ọlọrun mi, nu 
kuro, ati fun akiyesi rẹ̀. 

15 Ti ọjọ wọnni ni mo ri awọn kan ti nfunti 
ni Juda li ọjọ isimi, awọn ti nmu iti ọka wale, 
ti ndi ẹrù rù kẹtẹkẹtẹ; ti ọti—waini, pẹlu eso 
àjara, ati eso òpọtọ, ati gbogbo oniruru ẹrù ti 
nwọn nmu wá si Jerusalemu li ọjọ isimi: mo 
si jẹri gbẹ wọn li ọjọ ti nwọn ntà ohun jijẹ. 

16 Awọn ara Tire ngbe ibẹ pẹlu, ti nwọn 
mu ẹja, ati oniruru ohun ẹ̀lo wá, nwọn si ntà 
li ọjọ isimi fun awọn ọmọ Juda, ati ni Jerusa— 
lemu. 

17 Nigbana ni mo ba awọn ijoye Juda jà, mo 
si wi fun wọn pe, ohun buburu kili ẹnyin nṣe 
yi, ti ẹ si mba ọjọ isimi jẹ. 

18 Bayi ha kẹ awọn baba nyin ṣe, Ọlọrun kò 
ha mu ki gbogbo ibi yi wá sori wa, ati sori ilu 
yi? ṣugbọn ẹnyin mu ibinu ti o pòju wá sori 
Israeli nipa biba ọjọ isimi jẹ. 

I90O si ṣe, nigbati ẹnu—bode Jerusalemu 
bẹ̀rẹ si iṣu okunkun ṣaju ọjọ isimi, mo paṣẹ 


390 


pe, ki a tì ilẹkun, ki ẹnikẹni má ṣi i titi di ẹhin 
ọjọ isimi, ninu awọn ọmọkunrin mi ni mo fi si 
ẹnu—bode, ki a má ba mu ẹrù wọle wá li ọjọ 
isimi. 

20 Bẹni awọn oniṣòwo ati awọn ti ntà oni— 
ruru nkan sùn lẹhin odi Jerusalemu li ẹrinkan 
tabi ẹrinmeji. 

21 Nigbana ni mo jẹri gbẹ̀ wọn, mo si wi 
fun wọn pe, Éṣe ti ẹnyin fi sùn lẹhin odi, bi 
ẹnyin ba tun ṣe bẹ, emi o fọwọ bà nyin. Lati 
àkoko na lọ ni nwọn kò si wá lọjọ isimi mọ. 

22 Mo si paṣẹ fun awọn ọmọ Lefi, ki nwọn 
ya ara wọn si mimọ, ki nwọn si wa ṢỌ 
ẹnu—bode lati pa ọjọ isimi mọ. Ranti mi Ọlọ— 
run mi nitori eyi pẹlu, ki o si da mi si gẹgẹ bi 
ẹ̀pọ anu rẹ. 

23 Pẹlupẹlu li ọjọ wọnni, mo ri ara Juda ti 
mba obinrin awọn ara Aṣdodi, Ammoni, ati ti 
Moabu gbe: 

24 Awọn ọmọ wọn si nsọ apakan ẹ̀de 
Aṣdodi, nwọn kò si le sòrọ li ẹ̀de awọn ara 
Juda, ṣugbọn gẹgẹ bi ẹ̀de olukuluku. 

25 Mo si ba wọn jà, mo gàn wọn, mo lù 
ninu wọn, mo tu irun wọn, mo mu wọn fi 
Ọlọrun bura pe, Ẹnyin kì yio fi ọmọbinrin 
nyin fun ọmọkunrin nwọn, tabi ọmọbinrin 
nwọn fun ọmọkunrin nyin tabi fun ara nyin. 

26 Solomoni ọba Israeli kò ha dẹṣẹ nipa 
nkan wọnyi? Bẹni li árin orilẹ-ẹ̀de pupọ, kò 
si ọba kan bi on ti Ọlọrun rẹ̀ fẹràn; Ọlọrun si 
fi jẹ ọba li ori gbogbo Israeli, bẹni on li awọn 
àjeji obinrin mu ki o ṣẹ̀. 

27 Njẹ ki awa ha gbé ti nyin, lati ṣe gbogbo 
buburu nla yi, lati ṣẹ̀ si Ọlọrun sa, ni gbigbe 
awọn àjeji obinrin ni iyawo? 

28 Ati ọkan ninu awọn ọmọ Jehoiada, ọmọ 
Eliaṣibu olori alufa, jẹ ana Sanballati, ara Ho— 
roni, nitori na mo le e kuro lọdọ mi. 

28 Ranti wọn, Ọlọrun mi, nitoriti nwọn ti 
ba oyẹ̀ alufa jẹ, pẹlu majẹmu oyẹ̀—alufa, ati ti 
awọn ọmọ Lefi. 

30 Bayi ni mo wẹ̀ wọn nù kuro ninu gbogbo 
awọn alejo, mo si yan ẹ̀ṣọ awọn alufa, ati ti 
awọn ọmọ Lefi, olukuluku ninu iṣẹ tirẹ̀. 

31 Ati fun ẹ̀bun igi li àkoko ti a yàn, ati fun 
akọso. Ranti mi, Ọlọrun mi, fun rere. 


ESTERI 


TO si ṣe li ọjọ Ahaswerusi, (eyi ni Ahas- 
Werusi ti o jọba lati India, ani titi o fi de 
Etiopia, lori ẹtadiladoje ìgberiko:) 

2Ij ọjọ wọnni, nigbati Ahaswerusi, ọba, 
joko lori itẹ ijọba rẹ̀, ti o wà ni Ṣuṣani, afin. 

3I1i ọdun kẹta ijọba rẹ̀, o sẹ̀ àse kan fun 
gbogbo awọn ijoye ati awọn iranṣẹ rẹ̀; awọn 
balogun. Persia ati Media, awọn ọlọla, ati 
awọn olori ìgberiko wọnni wà niwaju rẹ̀: 

4 Nigbati o fi ọrọ ijọba rẹ̀ ti o logo, ati ọṣọ 
iyebiye ọlanla rẹ̀ han lọjọ pipò, ani li ọgọsan 
ọjọ. 

5 Nigbati ọjọ wọnyi si pari, ọba sẹ̀ àse kan li 
ọjọ meje fun gbogbo awọn enia ti a ri ni 
Ṣuṣani afin, ati àgba ati ewe ni agbala ọgba 
afin ọba. 

6 Nibiti a gbe ta aṣọ àla daradara, aṣọ alaro, 
ati òféfe, ti a fi okùn ògbọ daradara, ati elesẹ̀ 
aluko dimu mọ oruka fadaka, ati ọwòn okuta 
marbili: wura ati fadaka ni irọgbọku, ti o wà 
lori ilẹ ti a fi okuta alabastari, marbili, ilẹkẹ 
daradara, ati okuta dudu tẹ̀. 

7 Ninu ago Wura li a si nfun wọn mu, (awọn 
ohun elo na si yatọ si ara wọn) ati ọti—waini 
ọba li ẹpọlọpọ gẹgẹ bi ọwọ ọba ti to. 

8 Gẹgẹ bi aṣẹ si ni mimu na; ẹnikẹni kò fi 
ipa rò ni: nitori bẹni ọba ti fi aṣẹ fun gbogbo 
awọn olori ile rẹ̀, ki nwọn ki o le ṣe gẹgẹ bi ifẹ 
olukuluku. 

9 Faṣti ayaba sẹ̀ àse pẹlu fun gbogbo awọn 
obinrin ni ile ọba ti iṣe ti Ahaswerusi. 

101;j ọjọ keje, nigbati ọti-waini mu inu ọba 
dùn, o paṣẹ fun Mehumani, Bista, Harbona, 
Bigta ati Abagta, Ṣetari ati Karkasi, awọn 
iwẹfa meje ti njiṣẹ niwaju Ahaswerusi ọba. 

11 Lati mu Faṣti, ayaba wá siwaju ọba, ti on 
ti ade ọba, lati fi ẹwà rẹ̀ hàn awọn enia, ati 
awọn ijoye: nitori arẹwà obinrin ni. 

12 Ṣugbọn Faṣti ayaba kò lati wá nipa aṣẹ 
ọba lati ọwọ awọn ìwẹfa rẹ̀: nitorina ni ọba 

13 Ọba si bi awọn ọlọgbẹn, ti nwọn moye 
akokò, (nitori bẹni ìwa ọba ri si gbogbo awọn 
ti o mò ofin ati idajọ: 

14 Awọn ti o sunmọ ọ ni Karṣina, Ṣetari, 
Admata, Tarṣiṣi, Meresi, Marsena, ati Me— 
mukani, awọn ijoye Persia ati Media mejeje, 
ti nri oju ọba, ti nwọn si joko ni ipò ikini ni 
ijọba). 


15 Pe, gẹgẹ bi ofin, Kini ki a ṣe si Faṣti aya— 
ba, nitoriti on kò ṣe bi Ahaswerusi ọba ti paṣẹ 
fun u, lati ọwọ awọn ìwẹfa rẹ̀ wá? 

16 Memukani si dahùn niwaju ọba ati awọn 
ijoye pe, Faṣti ayaba kò ṣẹ̀ si ọba nikan, ṣugbọn 
si gbogbo awọn ijoye, ati si gbogbo awọn enia 
ti o wà ni ìgberiko Ahaswerusi ọba. 

17 Nitori ìwa ayaba yi yio tàn de ọdọ gbogbo 
awọn obinrin, tobẹ ti ọkọ wọn yio di gigàn 
loju wọn, nigbati a o sọ ọ Wi pe, Ahaswerusi 
ọba paṣẹ pe, ki a mu Faṣti ayaba Wá siwaju rẹ̀, 
ṣugbọn on kò wá. 

18 Awọn ọlọla—obinrin Persia ati Media yio 
si ma wi bakanna li oni yi fun gbogbo awọn 
ijoye ọba ti nwọn gbQ ìwa ti ayaba hù. Bayi ni 
ẹ̀gan pipò—pipọ, ati ibinu yio dide. 

19 Bi o ba dara loju ọba, ki aṣẹ ọba ki o ti 
ọdọ rẹ̀ lọ, ki a si kọ ọ pẹlu awọn ofin Persia ati 
Media, ki a má ṣe le pa a dà, pe, ki Faṣti ki o 
máṣe Wá siwaju Ahaswerusi ọba mọ, ki ọba ki 
o si fi oyẹ̀ ayaba rẹ̀ fun ẹgbẹ rẹ̀ ti o san jù u lọ. 

20 Ati nigbati a ba si kede aṣẹ ọba ti on o pa 
yi gbogbo ijọba rẹ̀ ka, (nitori on sa pò) nigbana 
ni gbogbo awọn obinrin yio ma bòwọ fun ọkọ 
Wọn, ati àgba ati ewe. 

21 Ọrọ na si dara loju ọba ati awọn ijoye; 
ọba si ṣe gẹgẹ bi ọrọ Memukani: 

22 Nitori on ran ìwe si gbogbo ìgberiko ọba, 
si olukulùku ìgberiko gẹgẹ bi ikọwe rẹ̀, ati si 
olukulùku enia gẹgẹ bi ẹ̀de rẹ̀, ki olukulùku 
ọkunrin ki o le ṣe olori ni ile tirẹ̀, ati ki a le 
kede rẹ̀ gẹgẹ bi ẹ̀de enia rẹ̀. 


1 LẸHIN nkan wọnyi, nigbati ibinu Ahas— 
Werusi ọba wa tuka, o ranti Faṣti, ati ohun 
ti o ti ṣe, ati aṣẹ ti a ti pa nitori rẹ̀. 

2 Nigbana ni awọn ọmọ-—ọdọ ọba, ti nṣe 
iranṣẹ fun u, wi pe, jẹ ki a wá awọn wundia ti 
o li ẹwà fun ọba. 

3 Ki ọba ki o si yàn olori ni gbogbo ìgberiko 
ijọba rẹ̀, ki nwọn ki o le ṣà awọn wundia ti o li 
ẹwà jọ wá si Ṣuṣani afin, si ile awọn obinrin, 
si ọdọ Hegai, ìwẹfa ọba olutọju awọn obinrin; 
ki a si fi elo ìwẹnum6Q wọn fun wọn: 

4 Ki wundia na ti o ba wù ọba ki o jẹ ayaba ni 
ipò Faṣti. Nkan na si dara loju ọba, o si Ṣe bẹ. 

5 Ọkunrin ara Juda kan wà ni Ṣuṣani afin, 
orukọ ẹniti ijẹ Mordekai, ọmọ Jairi, ọmọ Ṣe— 
mei, ọmọ Kisi, ara Benjamini. 


ESTERI 2, 3 
6 Ẹniti a ti mu lọ lati Jerusalemu pẹlu ìgbe— 

kun ti a kú lọ pẹlu Jekoniah, ọba Juda, ti Ne— 

bukadnessari, ọba Babeli ti kô lọ. 

7On li o si ti Hadassa dagba, eyini ni Esteri, 
ọmọbinrin arakunrin baba rẹ̀: nitori kò ni 
baba, bẹni kò si ni iya, wundia na si li ẹwà, o si 
dara lati wò; ẹniti, nigbati baba ati iya rẹ̀ ti kú 
tan, Mordekai mu u ṣe ọmọbinrin onfikalarẹ̀, 

80 si ṣe, nigbati a gbQ ofin ọba, ati aṣẹ rẹ̀, 
nigbati a si ṣà ọpọlọpọ wundia jọ si Ṣuṣani 
afin, si ọwọ Hegai, a si mu Esteri wá si ile ọba 
pẹlu si ọwọ Hegai, olutọju awọn obinrin. 

9 Wundia na si wù u, o si ri ojurere gbà lọdọ 
rẹ̀; o si yara fi elo ìwẹnumô rẹ̀ fun u, ati ipin 
onjẹ ti o jẹ tirẹ̀, ati obinrin meje ti a yàn fun u 
lati ile ọba wá: on si ṣi i lọ ati awọn wundia rẹ̀ 
si ibi ti o dara jù ni ile awọn obinrin. 

10 Esteri kò ti ifi awọn enia rẹ̀, tabi awọn 
ibatan rẹ̀ hàn; nitori Mordekai paṣẹ fun u ki o 
máṣe fi hàn. 

ti Mordekai a si ma rìn lojojumọ niwaju 
àgbala ile awọn obinrin, lati mò alafia Esteri, 
ati bi yio ti ri fun u. 

12 Njẹ nigbati o kan olukuluku wundia lati 
Wò ile tọ Ahaswerusi ọba lọ, lẹhin igbati on 
ba ti gbe oṣù mejila, gẹgẹ bi iṣe awọn obinrin, 
(nitori bayi ni ọjọ ìwẹnum6 wọn pari, oṣù 
mẹfa ni nwọn fi ikùn òroro ojiá, ati oṣù mẹfa 
òroro olôrùn. didùn, ati pẹlu. ohun. elo 
ìwẹnumẹ awọn obinrin): 

13 Bayi ni wundia na iwá si ọdọ ọba; 
ohunkohun ti o ba bẹ̀re li a si ifi fun u lati ba a 
lọ, lati ile awọn obinrin lọ si ile ọba. 

14 Li aṣálẹ on a lọ, ni 6ôrọ ijọ keji on a si pada 
si ile keji ti awọn obinrin, si ọwọ Ṣaaṣgasi, 
ìwẹfa, ọba, ti nṣe olutọju awọn obinrin, on kò 
si gbọdọ wọle tò ọba wá mọ, bikoṣepe inu ọba 
ba dùn si i, ti a ba si pe e li orukọ. 

15 Njẹ nigbati o kan Esteri, ọmọ Abihaili, 
arakunrin Mordekai, ẹniti o mu u ṣe ọmọ ara 
rẹ̀, lati wọle tò ọba lọ, on kò bẹ̀re ohunkohun, 
bikoṣe ohun ti Hegai, ìwẹfa ọba, olutọju awọn 
obinrin paṣẹ. Esteri si ri ojurere lọdọ gbogbo 
ẹniti nwò o. 

16 Bẹli a mu Esteri wá si ọdọ Ahaswerusi 
ọba, sinu ile ọba, li oṣù kẹwa, ti iṣe oṣù Tibeti, 
li ọdun keje ijọba rẹ̀. 

l'Ọba si fẹràn Esteri jù gbogbo awọn 
obinrin lọ, on si rì ore—ọfẹ ati ojurere lọdọ rẹ̀ jù 
gbogbo awọn wundia na lọ; tobẹ̀ ti o fi gbe ade 
ọba kà a li ori, o si fi i ṣe ayaba ni ipò Faṣti. 

18 Ọba si sẹ̀ àse nla kan fun gbogbo awọn 
olori rẹ̀, ati awọn ọmọ—ọdọ rẹ̀, ani àse ti Esteri; 


3ssa 


o si fi isimi fun awọn ìgberiko rẹ̀, o si ṣe itọrẹ 
gẹgẹ bi ọwọ ọba ti to. 

19 Nigbati a si ké awọn wundia na jọ li 
ẹrinkeji, nigbana ni Mordekai joko li ẹnu òna 
ile ọba. 

20 Esteri kò ti ifi awọn ibatan, tabi awọn 
enia rẹ̀ hàn titi disisiyi bi Mordekai ti paṣẹ fun 
u: nitori Esteri npa ofin Mordekai m€, bi igba 
ti o wà li abẹ itẹ rẹ̀. 

21 Ti ọjọ wọnni, nigbati Mordekai njoko li 
ẹnu ẹ̀Úna ile ọba, meji ninu awọn iwẹfa ọba, 
Bigtani ati Tereṣi, ninu awọn ti nṣọ iloro, 
nwọn binu, nwọn si nwá òna lati gbe ọwọ le 
Ahaswerusi ọba. 

22 Nkan na si di mimò fun Mordekai, o si sọ 
fun Esteri ayaba; Esteri si fi ẹran na hàn ọba li 
orukọ Mordekai. 

23 Nigbati nwọn si wadi ọran na, nwọn ri 
idi rẹ̀; nitorina a so awọn mejeji rọ sori igi; a 
si kọ ọ sinu iwé—iranti niwaju ọba. 


1 LẸHIN nkan wọnyi ni Ahaswerusi ọba 

gbe Hamani, ọmọ Medata, ara Agagi ga, 
o si gbe e lekẹ̀, o si fi ijoko rẹ̀ lekẹ̀ gbogbo 
awọn ijoye ti o wà pẹlu rẹ̀. 

2 Gbogbo awọn iranṣẹ ọba, ti nwọn wà li 
ẹnu ẹ̀na ọba, kunlẹ nwọn si wolẹ fun Hama— 
ni: nitori ọba ti paṣẹ bẹ nitori rẹ̀. Ṣugbọn 
Mordekai kò kunlẹ, bẹni kò si wolẹ fun u. 

3 Nigbana ni awọn iranṣẹ ọba, ti nwọn wà 
li ẹnu òna ọba, wi fun Mordekai pe, eṣe ti iwọ 
fi nré ofin ọba kọja? 

40 si ṣe, nigbati nwọn wi fun u lojojumọ, ti 
on kò si gbẹ ti wọn, nwọn sọ fun Hamani, lati 
Wò bi ẹran Mordekai yio ti le ri: nitori on ti 
wi fun wọn pe, enia Juda ni on. 

5 Nigbati Hamani si ri pe, Mordekai kò 
kunlẹ, bẹni kò wolẹ fun on, nigbana ni Ha— 
mani kún fun ibinu. 

BO si jẹ abùku loju rẹ̀ lati gbe ọwọ le Mor—- 
dekai nikan; nitori nwọn ti fi awọn enia Mor— 
dekai hàn a: nitorina gbogbo awọn Ju ti o wà 
ni gbogbo ijọba Ahaswerusi, ni Hamani Wá 
òna lati parun, ani awọn enia Mordekai. 

TTi oṣù kini, eyinì ni oṣù Nisani, li ọdun 
kejila ijọba Ahaswerusi, nwọn da purimu, 
eyinì ni, ìbo, niwaju Hamani, lati ọjọ de ọjọ, 
ati lati oṣù de oṣù lọ ide oṣù kejila, eyinì ni 
oṣù Adari. 

8Hamani si sọ fun Ahaswerusi ọba pe, 
awọn enia kan fọn kakiri, nwọn si tuka lárin 
awọn enia ni gbogbo ìgberiko ijọba rẹ, ofin 
Wọn si yatọ si ti gbogbo enia; bẹni nwọn kò si 


393 


pa ofin ọba mẹ; nitorina kò yẹ fun ọba lati da 
wọn si. 

9 Bi o ba wii ọba, jẹ ki a kọwe rẹ̀ pe, ki arun 
wọn: emi o si wọn ẹgbarun talenti fadaka fun 
awọn ti a fi iṣẹ na rán, ki nwọn kí o le mu u 
Wá sinu ile iṣura ọba. 

10 Ọba si bẹ oruka rẹ̀ kuro li ọwọ rẹ̀, o si fi fun 
Hamani, ọmọ Medata, ara Agagi, ọta awọn Ju. 

ti Ọba si wi fun Hamani pe, a fi fadaka na 
bún ọ, ati awọn enia na pẹlu, lati fi wọn ṣe bi 
o ti dara loju rẹ. 

12 Nigbana li a pẹ̀ awọn akọwe ọba ni ọjọ 
kẹtala, oṣù kini, a si kọwe gẹgẹ bi gbogbo ohun 
ti Hamani ti pa li aṣẹ fun awọn bálẹ ọba, ati fun 
awọn onidajọ ti o njẹ olorì gbogbo ìgberiko, 
ati fun awọn olori olukuluku enia ìgberiko 
gbogbo, gẹgẹ bi ikọwe rẹ̀, ati fun olukuluku 
enià gẹgẹ bi ẹ̀de rẹ̀, li orukọ Ahaswerusi ọba li 
a kọ ọ, a si fi oruka ọba ṣe edidi rẹ̀. 

13A si fi iwe na rán awọn òjiṣẹ si gbogbo 
ìgberiko ọba, lati parun, lati pa, ati lati mu ki 
gbogbo enia Juda, ati ẹdọ ati arugbo, awọn 
ọmọde, ati awọn obinrin ki o ṣegbe ni ọjọ 
kan, ani li ọjọ kẹtala, oṣù kejila, ti iṣe oṣù 
Adari, ati lati kú ohun ini wọn fun ijẹ. 

14 Ọran iwe na ni lati paṣẹ ni gbogbo igbe— 
riko, lati kede rẹ̀ fun gbogbo enia, ki nwọn ki 
o le mura de ọjọ na. 

15 Awọn ojiṣẹ na jade lọ, nwọn si yara, ni— 
tori aṣẹ ọba ni, a si pa aṣẹ na ni Ṣuṣani áfin. 
Ati ọba ati Hamani joko lati mu ọti; ṣugbọn ilu 


Ṣuṣani dámu. 

4 1 Nigbati Mordekai mò gbogbo ohun ti a 
ṣe, Mordekai fa aṣọ rẹ̀ ya, o si fi aṣọ—òfọ 

on ẹru bò ara, o si jade lọ si arin ilu na, o si 

sọkun kikan ati kikoro. 

20 tilẹ wá siwaju ẹnu—ọna ile ọba: nitori 
kò si ẹnikan ti o fi aṣọ—ọfọ si ara ti o gbọdọ wọ 
ẹnu—ẹna ile ọba. 

3 Ati ni gbogbo ìgberiko, nibiti ofin ọba, ati 
aṣẹ rẹ̀ ba de, ẹ̀fọ nla ba gbogbo awọn Ju; ati 
awẹ, ati ẹkún, ati ipohùnrere; ọpọlọpọ li o si 
dubulẹ ninu aṣọ—òfọ, ati ninu €ru. 

4 Bẹli awọn iranṣẹbinrin Esteri ati awọn 
ìwẹfa rẹ̀ wá, nwọn si sọ fun u. Nigbana ni inu 
ayaba bajẹ gidigidi; o si fi aṣọ ranṣẹ lati fi wọ 
Mordekai, ati lati mu aṣọ—òfọ rẹ̀ kuro lara rẹ̀, 
ṣugbọn on kò gbà a. 

5 Nigbana ni Esteri pẹ Hataki, ọkan ninu 
awọn ìwẹfa ọba, ẹniti o ti yàn lati duro niwaju 
rẹ̀, o si rán a si Mordekai lati mò ohun ti o ṣe, 
ati nitori kini? 


ESTERI. 3—5 
6 Bẹni Hataki jade tọ Mordekai lọ si ita ilu 
niwaju ẹnu—òna ile ọba. 

7 Mordekai si sọ ohun gbogbo ti o ri to fun 
u, ati ti iye owo fadaka ti Hamani ti ṣe ileri 
lati san si ile iṣura ọba, nitori awọn Ju, lati pa 
wọn run. 

8 Ati pẹlu, o fi iwe aṣẹ na pápá, ti a pa ni 
Ṣuṣani lati pa awọn Ju run, le e lọwọ, lati fi 
hàn Esteri, ati lati sọ fun u, ati lati paṣẹ fun u 
ki on ki o wọle tò ọba lọ, lati bẹ̀bẹ lọwọ rẹ̀, ati 
lati bẹ̀bẹ niwaju rẹ̀, nitori awọn enia rẹ̀. 

9 Hataki si wá o si sọ gbogbo òrọ Mordekai 
fun Esteri. 

10 Esteri si tun sọ fun Hataki, o si rán a si 
Mordekai. 

ti Pe, gbogbo awọn iranṣẹ ọba, ati awọn 
enia ìgberiko ọba li o mọ pe, ẹnikẹni ibaṣe 
ọkunrin tabi obinrin, ti o ba tò ọba wá sinu 
àgbala ti inu, ti a kò ba pẹ̀, ofin rẹ̀ kan ni, ki a 
pa a, bikoṣe iru ẹniti ọba ba nà ọpá alade wura 
si, ki on ki o le yẹ: ṣugbọn a kò ti ipẹ̀ mi lati 
WỌ ile tò ọba lọ lati ìwọn ọgbọn ọjọ yi wá. 

12 Nwọn si sọ ọrọ Esteri fun Mordekai. 

13 Nigbana ni Mordekai sọ ki a da Esteri 
lohùn pe, Máṣe rò ninu ara rẹ pe, iwọ o là 
ninu ile ọba jù gbogbo awọn Ju lọ. 

14 Nitori bi iwọ ba pa ẹnu rẹ mọ patapata li 
akokò yi, nigbana ni iranlọwọ ati igbala awọn 
Ju yio dide lati ibomiran wá; ṣugbọn iwọ ati 
ile baba rẹ li a o parun: tali o si mò bi nitori 
iru akokò bayi ni iwọ ṣe de ijọba? 

15 Nigbana ni Esteri rán wọn lọ ifi si yi fun 
Mordekai pe, 

16 Lọ, pé awọn Ju ti a le ri ni Ṣuṣani jọ, ki 
ẹnyin si ma gbawẹ, fun mi, ki ẹnyin ki o máṣe 
jẹun, bẹni ki ẹnyin ki o máṣe mu ni ijọ mẹta 
t'ọsan t'oru: emi pẹlu ati awọn iranṣẹbinrin mi 
yio gbawẹ bẹ gẹgẹ; bẹli emì o si wọ ile tò ọba 
lọ, ti o lòdi si ofin; bi mo ba ṣẹ̀gbe, mo ṣẹ̀gbe. 

17 Bẹni Mordekai ba òna rẹ̀ lọ, o si ṣe gẹgẹ 
bi gbogbo eyiti Esteri ti paṣẹ fun u. 


TO si ṣe li ọjọ kẹta, ni Esteri wò aṣọ aya— 
ba rẹ̀, o si duro ni àgbala ile ọba ti o wà 
ninu, lọgangan ile ọba: ọba si joko lori ìtẹ ijọ— 
ba rẹ̀ ni ile ọba, ti o kọjusi ẹnu—Ọna ile na. 
20 si ṣe nigbati ọba ri ti Esteri ayaba duro 
ni àgbala, on si ri ore—ọfẹ loju rẹ̀: ọba si nà 
òpá alade wura ti o wà lọwọ rẹ̀ si Esteri. Esteri 
si sunmọ ọ, o si fi ọwọ kàn ori ọpá alade na. 
3 Nigbana ni ọba bi i pe, kini iwọ nfẹ, Esteri 
ayaba? ati kini ẹ̀bẹ rẹ̀? ani de idajì ijọba li a o 
si fi fun ọ. 


ESTERI 5—7 

4 Esteri si dahùn pe, bi o ba dara loju ọba, jẹ 
ki ọba ati Hamani ki o wá loni si àse mi, ti mo 
ti mura silẹ fun u. 

5 Nigbana ni ọba wi pe, ẹ mu ki Hamani ki 
o yara, ki on ki o le ṣe bi Esterì ti wi. Bẹni ọba 
ati Hamani wá si àse na ti Esterì ti sẹ̀ silẹ. 

6 Ọba si wi fun Esteri nibiti nwọn gbe nmu 
ọti—waini pe, kini ibere rẹ? a o si fi fun ọ: ki si 
ni ẹ̀bẹ rẹ? ani de idajì ijọba, a o si ṣe e. 

7 Nigbana ni Esteri dahùn, o si wi pe, ẹ̀bẹ 
mi ati ibẹ̀re mi ni pe, 

8 Bi mo ba ri ore—ọfẹ loju ọba, bi o ba si wù 
ọba lati fi ohun ti emi ntọrọ fun mi, ati lati ṣe 
ohun ti emi mbẹ̀re fun mi, jẹ ki ọba ati Ha— 
mani ki o wá si àse ti emi o si tun sẹ̀ fun wọn, 
emi o si ṣe li ọla bi ọba ti wi. 

8 Nigbana ni Hamani jade lọ li ọjọ na 
tayòtayò, ati pẹlu inu didùn: ṣugbọn nigbati 
Hamani ri Mordekai li ẹnu òna ile ọba pe, kò 
dide duro, bẹni kò pa ara rẹ̀ da fun on, Ha— 
mani kún fun ibinu si Mordekai. 

10Ṣugbọn Hamani ké ara rẹ̀ ni ijanu: nigbati 
o si de ile, o ranṣẹ lọ ipẹ̀ awọn ọrẹ rẹ̀, ati Sereṣi 
aya rẹ̀. 

11 Hamani si ròhin ogo ọrọ rẹ̀, ati ọpọlọpọ 
awọn ọmọ rẹ̀, ati ninu ohun gbogbo ti ọba fi 
gbe e ga, ati bi o ti gbe on ga jù awọn ijoye, ati 
awọn ọmọ—ọdọ ọba lọ. 

12 Hamani si wi pẹlu pe, ani Esteri ayaba kò 
mu ki ẹnikẹni ki o ba ọba wá si ibi àse ti o ti 
sẹ̀ bikoṣe emi nikan; li ọla ẹ̀wẹ li a si tun pẹ̀ 
mi pẹlu ọba lati wá si ọdọ rẹ̀, 

13 Ṣugbọn gbogbo wọnyi kò di nkankan fun 
mi, niwòn igbati mo ba ri Mordekai, ara Juda 
ni, ti o joko li ẹnu ẹ̀na ile ọba. 

14 Nigbana ni Sereṣi aya rẹ̀, ati gbogbo 
awọn ọrẹ rẹ̀ wi fun u pe, Jẹ ki a rì igi kan, ki o 
ga ni adọta igbọnwọ, ati li ọla ni ki o ba ọba sọ 
ọ ki a so Mordekai rò nibẹ: iwò o si fi ayò ba 
ọba lọ si ibi àse. Nkan yi dùn mọ Hamani, o si 


Tì igi na. 

Ô 1Li oru na ọba kò le sùn, o si paṣẹ pe, ki 
a mu iwe iranti, ani irohin awọn ọjọ Wá, 

a si kà wọn niwaju ọba. 

2A si ri pe, ati kọ ọ pe, Mordekai ti sọ ti 
Bigtani, ati Tereṣi, awọn ìwẹfa ọba meji, oluṣọ 
iloro, awọn ẹniti nwá ẹ̀na lati gbe ọwọ le 
Ahaswerusi ọba. 

3 Ọba si wi pe, Ìyìn ati ọlá wo li a fi fun Mor— 
dekai nitori eyi? Nigbana ni awọn ọmọ-—ọdọ 
ọba ti nṣe iranṣẹ fun u wi pe, a kò ṣe nkankan 
fun u. 


394 


4 Ọba si wi pe, Tani mbẹ ni àgbala? Hamani 
si ti de àgbala akọkàn ile ọba, lati ba ọba sọ ọ 
lati so Mordekai rò sori igi giga ti o ti rì fun u. 

5 Awọn ọmọ—ọdọ ọba si wi fun u pe, Sa wò 
o, Hamani duro ni agbala, Ọba si wi pe, jẹ ki o 
wọle. 

6 Bẹni Hamani si wọle wá, Ọba si wi fun u 
pe, kini a o ṣe fun ọkunrin na ẹniti inu ọba 
dùn si lati bù ọlá fun? Njẹ Hamani rò ninu 
ọkàn ara rẹ̀ pe, Tani inu ọba le dùn si lati bù 
ọlá fun jù emi tikalami lọ? 

7Hamani si da ọba lohùn pe, ọkunyin na 
ẹniti inu ọba dùn si lati bù ọlá fun. 

8 Jẹ ki a mu aṣọ ọba ti ọba ima wò, ati ẹṣin ti 
ọba ima gùn, ati ade ọba ti ima gbe kà ori rẹ̀ wá; 

9 Ki a si fi ẹ̀wu ati ẹṣin yi le ọwọ ọkan ninu 
awọn ijoye ọba ti o lọlajùlọ, ki nwọn fi ṣe ọṣọ 
fun ọkunrin na, ẹniti inu ọba dùn si lati bù ọlá 
fun, ki o si mu u gẹṣin là igboro ilu, ki o si ma 
kigbe niwaju rẹ̀ pe, Bayi li a o ṣe fun ọkunrin 
na, ẹniti inu ọba dùn si lati bù ọlá fun. 

10 Nigbana ni ọba wi fun Hamani pe, yara 
kánkán, mu ẹ̀wu ati ẹṣin na, bi iwọ ti wi, ki o 
si ṣe bẹ gẹgẹ fun Mordekai, ara Juda ni, ti 
njoko li ẹnu òna ile ọba: ohunkohun kò gbọdọ 
yẹ̀ ninu ohun ti iwọ ti sọ. 

ti Nigbana ni Hamani mu aṣọ ati ẹṣin na, o 
si ṣe Mordekai li ọṣẹ, o si mu u là igboro ilu 
lori ẹṣin, o si kigbe niwaju rẹ̀ pe, Bayi li a o ṣe 
fun ọkunrin na ẹniti inu ọba dùn si lati bù ọlá 
fun. 

12 Mordekai si tun pada Wá si ẹnu—ọna ile 
ọba, ṣugbọn Hamani yara lọ si ile rẹ̀ ti on ti 
ibinujẹ, o si bò orì rẹ̀. 

13 Hamani si sọ gbogbo ohun ti o ba a, fun 
Sereṣi obinrin rẹ̀, ati gbogbo awọn ọrẹ rẹ̀. 
Nigbana ni awọn enia rẹ̀, amoye, ati Sereṣi 
obinrin rẹ̀, wi fun u pe, Bi Mordekai ba jẹ 
iru-ọmọ awọn Ju, niwaju ẹniti iwọ ti bẹ̀rẹ si 
iṣubu na, iwọ, kì yio le bori rẹ̀, ṣugbọn iwọ o 
ṣubu niwaju rẹ̀ dandan. 

14 Bi nwọn si ti mba a sẹ̀rọ lọwọ, awọn 
ìwẹfa ọba de, lati wá mu Hamani yára Wá si 
ibi àse ti Esteri sẹ̀. 


1 Bẹni ọba ati Hamani wá iba Esteri aya— 
ba jẹ àse. 

2 Ọba si tun wi fun Esteri ni ijọ keji ni ibi 
àse ti nwọn nmu ọti—Waini pe, kini ẹbẹ rẹ, 
Esteri ayaba? a o si fi fun ọ: ki si ni ibẹ̀re rẹ? a 
o si ṣe e, ani lọ ide idaji ijọba. 

3 Nigbana ni Esteri ayaba dahùn wi pe, bi 
mo ba ri ore—ọfẹ loju rẹ ọba, bi o ba si wù ọba, 


395 


mo bẹbẹ ki a fi ẹmi mi bùn mi nipa ẹbẹ mi, ati 
awọn enia mi nipa ibẹ̀re mi. 

4 Nitori a ti tà wa, emi ati awọn enia mi, lati 
run wa, lati pa wa, ki a le parun. Ṣugbọn bi o 
ṣe pe, a ti tà wa fun ẹrúkunrin, ati ẹrúbinrin 
ni, emi iba pa ẹnu mi m, bi o tilẹ jẹ pe ọta na 
kò le di ofò ọba. 

5 Nigbana ni Ahaswerusi ọba dahùn, o si wi 
fun Esteri ayaba pe, Tali oluwa rẹ̀ na, nibo li o 
si wà, ti o jẹ gbe e le ọkàn rẹ̀ lati ṣe bẹ? 

6 Esteri si wi pe, ọlọtẹ enia ati ọta na ni 
Hamani, ẹni buburu yi. Nigbana ni ẹ̀ru ba 
Hamani niwaju ọba ati ayaba. 

7 Ọba si dide ni ibinu rẹ̀ kuro ni ibi àse ti 
nwọn nmu ọti—waini, o bQ si àgbala afin. Ha— 
mani si dide duro lati tọrọ ẹmi rẹ̀ lọwọ Esteri 
ayaba; nitori o ti ri pe ọba ti pinnu ibi si on. 

8 Nigbana ni ọba pẹhinda lati inu àgbala 
afin sinu ibiti nwọn ti nmu ọti—waini, Hama— 
ni si ṣubu le ibi ìrọgbọkú lori eyi ti Esteri joko; 
nigbana ni ọba wi pe, yio ha tẹ ayaba lọdọ mi 
ninu ile bi? Bi ẹrọ na ti ti ẹnu ọba jade, nwọn 
bò oju Hamani. 

9 Harbona ọkan ninu awọn ìwẹfa si wi ni— 
Waju ọba pe, Sa wò o, igi ti o ga ni adọta igbọn— 
wọ ti Hamani ti rì nitori Mordekai ti o ti sọ 
ọrọ rere fun ọba, o wà li or ni ile Hamani. 
Ọba si wi pe, Ẹ so o rò lori rẹ̀. 

10 Bẹni nwọn so Hamani rò sori igi ti o ti rì 
fun Mordekai; ibinu ọba si rọ. 


1Ni ijọ na ni Ahaswerusi ọba fi ile Ha— 

mani ọta awọn Ju, jìn Esteri, ayaba; 
Mordekai si wá siwaju ọba; nitori Esteri ti sọ 
bi o ti ri si on. 

2 Ọba si bẹ oruka rẹ̀, ti o ti gbà lọwọ Ha— 
mani, o si fi i fun Mordekai. Esteri si fi Mor— 
dekai ṣe olori ile Hamani. 

3 Esteri si tun sọ niwaju ọba, o wolẹ lẹba 
ẹsẹ̀ rẹ̀, o si fi omijé bẹ̀ ẹ pe, ki o mu buburu 
Hamani, ara Agagi kuro, ati ete ti o ti pa si 
awọn Ju. 

4 Nigbana ni ọba nà ọpá-—alade wura si 
Esteri. Bẹni Esteri dide, o si duro niwaju ọba. 

50 si wi pe, bi o ba wù ọba, bi mo ba si ri 
ore—ọfẹ loju rẹ̀, ti nkan na ba si tQ loju ọba, bi 
mo ba si wù ọba, jẹ ki a kọwe lati yí iwe ete 
Hamani, ọmọ Medata, ara Agagi nì pada, ti o 
ti kọ lati pa awọn Ju run, ti o wà ni gbogbo 
ìgberiko ọba. 

6 Nitori pe, emi ti ṣe le ri ibi ti yio wá ba 
awọn enia mi? tabi emi ti ṣe le ri iparun awọn 
ibatan mi? 


ESTERI 7—9 


7 Nigbana ni Ahaswerusi ọba wi fun Esteri 
ayaba, ati fun Mordekai ara Juda na pe, Sa wò 
o, emi ti fi ile Hamani fun Esteri; on ni nwọn 
si ti so rò lori igi, nitoripe o ti gbe ọwọ le 
awọn Ju. 

BẸnyin kọwe ẹ̀wẹ li orukọ ọba, nitori 
awọn Ju bi ẹnyin ti fẹ, ki ẹ si fi oruka ọba ṣe 
edidi rẹ̀: nitori iwe ti a ba fi orukọ ọba kọ, ti a 
ba si fi òruka ọba ṣe edidi, ẹnikan kò le yi i 
pada. 

9 Nigbana li a si pé awọn akọwe ọba li 
akokò na ni oṣù kẹta, eyini ni oṣù Sifani, li ọjọ 
kẹtalelogun rẹ̀; a si kọ ọ gẹgẹ bi Mordekai ti 
paṣẹ si awọn Ju, ati si awọn bálẹ, ati awọn 
onidajọ, ati olori awọn ìgberiko metadiladoje, 
si olukulùku ìgberiko gẹgẹ bi ikọwe rẹ̀, ati si 
olukulùku enia gẹgẹ bi de wọn ati si awọn Ju 
gẹgẹ bi ikọwe wọn, ati gẹgẹ bi ẹ̀de wọn. 

10 Orukọ Ahaswerusi ọba li a fi kọ ọ, a si fi 
oruka ọba ṣe edidi rẹ̀; o si fi iwe wọnni rán 
awọn ojiṣẹ lori ẹṣin, ti o gùn ẹṣin yiyara, ani 
ibaka, ọmọ awọn abo ẹṣin. 

tI Ninu eyiti ọba fi aṣẹ fun gbogbo awọn Ju, 
ti o wà ni ilu gbogbo, lati kò ara wọn jọ, ati lati 
duro gbà ẹmi ara wọn là, lati parun, lati pa, ati 
lati mu ki gbogbo agbara awọn enia, ati 
ìgberiko na, ti o ba fẹ kọlu wọn, pẹlu awọn 
ọmọ wẹwẹ ati awọn obinrin ki o ṣegbe; ki 
nwọn ki o si kô ìni wọn fun ara wọn, 

12 Li ọjọ kanṣoṣo ni gbogbo ìgberiko Ahas— 
Werusi ọba, li ọjọ kẹtala, oṣù kejila ti iṣe oṣù 
Adari. 

14 Ọran inu iwe na ni lati paṣẹ ni gbogbo 
ìgberiko lati kede rẹ̀ fun gbogbo enia, ki awọn 
Ju ki o le mura de ọjọ na, lati gbẹsan ara wọn 
lara awọn ọta wọn. 

14 Bẹni awọn ojiṣẹ ti nwọn gun ẹṣin yiyara 
ati ibáka jade lọ, nitori aṣẹ ọba, nwọn yara, 
nwọn sare. A si pa aṣẹ yi ni Ṣuṣani afin. 

15 Mordekai si jade kuro niwaju ọba, ninu 
aṣọ ọba, alaro ati funfun, ati ade wura nla, ati 
ẹ̀wu okùn ẹògbọ kikuná, ati elese aluko; ayò ati 
inu didùn si wà ni ilu Ṣuṣani. 

16 Awọn Ju si ni imọlẹ, ati inu didùn, ati ayọ 
ati ọlá. 

17 Ati ni olukulùku ìgberiko, ati ni olukulu— 
ku ilu nibikibi ti ofin ọba, ati aṣẹ rẹ̀ ba de, 
awọn Ju ni ayò ati inu—didùn, àse, ati ọjọ 
rere. Ọpọlọpọ awọn. enia ilẹ na si di enia 
Juda; nitori ẹ̀ru awọn Ju ba wọn. 


1 Njẹ li oṣù kejila, eyini ni oṣù Adari, li ọjọ 
kẹtala rẹ̀, ti ofin ọba ati aṣẹ rẹ̀ sunmọle lati 


ESTERI 9 
mu u Ṣẹ, li ọjọ ti awọn ọta awọn Ju ti rò pe, 
awọn o bori wọn, (bi o tilẹ ti jẹ pe, ati yi i 
pada pe, ki awọn Ju ki o bori awọn ti o korira 
wọn;) 

2 Awọn Ju kô ara wọn jọ ninu ilu wọn ninu 
gbogbo ìgberiko Ahaswerusi ọba, lati gbe ọwọ 
le iru awọn ti o nwá ifarapa wọn: ẹnikẹni kò 
si le kò wọn loju; nitori ẹ̀ru wọn bà gbogbo 
enia. 

3Gbogbo awọn olori ìgberiko, ati awọn 
bálẹ, ati awọn onidajọ, ati awọn ti nṣe iṣẹ ọba, 
ràn awọn Ju lọwọ, nitori ẹ̀ru Mordekai bà 
wọn. 

4 Nitori Mordekai tobi ni ile ọba, okiki rẹ̀ si 
kàn ja gbogbo ìgberiko: nitori ọkunrin yi 
Mordekai ntobi siwaju ati siwaju. 

5 Bayi ni awọn Ju a fi idà ṣá gbogbo awọn 
ọta wọn pa, ni pipa ati piparun, nwọn si ṣe 
awọn ọta ti o korira wọn bi nwọn ti fẹ. 

6 Ati ni Ṣuṣani áfin awọn Ju pa ẹdẹgbẹta 
ọkunrin run. 

7 Ati Farṣandata, ati Dalfoni, ati Aspata, 

8 Ati Porata, ati Adalia, ati Aridata, 

9 Ati Farmaṣta, ati Arisai, ati Aridai, ati Fai— 
sata, 

10 Awọn ọmọ Hamani, ọmọ Medata, mẹ— 
wẹwa, ọta awọn Ju ni nwọn pa; ṣugbọn nwọn 
kò fi ọwọ kàn nkan wọn. 

tI Li ọjọ na a mu iye awọn ti a pa ni Ṣuṣani 
afin wá siwaju ọba. 

12 Ọba si wi fun Esteri ayaba pe, Awọn Ju 
pa, nwọn si ti pa ẹdẹgbẹta enia run ni Ṣuṣani 
afin, ati awọn ọmọ Hamani mẹwẹwa: kini 
nwọn ha ṣe ni gbogbo ìgberiko ọba iyokù? ni— 
sisiyi kini ẹbẹ rẹ? a o si fi fun ọ tabi kini iwọ o 
si tun bẹ̀re si i? a o si ṣe e. 

14 Nigbana ni Esteri wipe, Bi o ba wù ọba, 
jẹ ki a fi aṣẹ fun awọn Ju ti o wà ni Ṣuṣani ki 
nwọn ki o ṣe li la pẹlu gẹgẹ bi aṣẹ ti oni, ki a 
si so awọn ọmọ Hamani mẹwẹwa rò lori igi. 

14 Ọba si paṣẹ pe, ki a ṣe bẹ̀; a si pa aṣẹ na 
ni Ṣuṣani; a si so awọn ọmọ Hamani mẹwẹ— 
Wa rẹ. 

15 Nitorina awọn Ju ti o wà ni Ṣuṣani ké ara 
Wọn jọ li ọjọ kẹrinla oṣù Adari pẹlu, nwọn si 
pa Ọdurun ọkunrin ni Ṣuṣani; ṣugbọn nwọn 
kò fi ọwọ kàn nkan wọn. 

16 Ṣugbọn awọn Ju miran, ti o wà ni ìgbe— 
riko ọba, kô ara wọn jọ, nwọn dide duro lati 
gbà ẹmi ara wọn là, nwọn si simi kuro lọwọ 
awọn ọta wọn, nwọn si pa ẹgba mẹtadilogoji 
enia o le ẹgbẹrin ninu awọn ọta wọn, ṣugbọn 
nwọn kò fi ọwọ kan nkan wọn. 


396 


17 Li ọjọ kẹtala oṣù Adari, ati li ọjọ kẹrinla 
rẹ̀ ni nwọn simi, nwọn si ṣe e li ọjọ àse ati 
ayọ. 

18 Ṣugbọn awọn Ju ti mbẹ ni Ṣuṣani kô ara 
wọn jọ li ọjọ kẹtala rẹ̀, ati li ọjọ kẹrinla rẹ̀; ati 
li ọjọ kẹdogun rẹ̀ nwọn simi, nwọn si ṣe e li 
ọjọ àse ati inu didùn. 

19 Nitorina awọn Ju ti o wà ni iletò wọnni, 
ti nwọn ngbe ilu ti kò li odi, nwọn ṣe ọjọ 
kẹrinla oṣù Adari li ọjọ inu—didùn, ati àse, ati 
ọjọ rere, ati ọjọ ti olukulùku nfi ipin onjẹ 
ranṣẹ si ẹnikeji rẹ̀. 

20 Mordekai si kọwe nkan wọnyi, o si fi iwe 
ranṣẹ si gbogbo awọn Ju ti o wà ni gbogbo 
ìgberiko Ahaswerusi ọba, si awọn ti o sunmọ 
etile, ati awọn ti o jina. 

21 Lati fi eyi lelẹ larin wọn, ki nwọn ki o le 
ma pa ọjọ kẹrinla oṣù Adari, ati ọjọ kẹdogun 
rẹ̀ mô li ọdọdun. 

22 Bi ọjọ lọwọ eyiti awọn Ju simi kuro ninu 
awọn ọta wọn, ati oṣù ti a sọ ibanujẹ wọn di 
ayọ, ati ọjọ òfọ di ọjọ rere; ki nwọn ki o le sọ 
wọn di ọjọ àse, ati ayò, ati ọjọ ti olukuluku nfi 
ipin onjẹ ranṣẹ si ẹnikeji rẹ̀, ati ẹbun fun 
awọn talaka. 

23 Awọn Ju si gbà lati ṣe bi nwọn ti bẹ̀rẹ si 
iṣe, ati bi Mordekai si ti kọwe si wọn. 

24 Pe, Hamani ọmọ Medata, ara Agagi nì, 
ọta gbogbo awọn Ju ti gbiro lati pa awọn Ju 
run, o si ti da Puri, eyinì ni ibo, lati pa wọn, 
ati lati run wọn; 

25 Ṣugbọn nigbati Esteri tò ọba wá, o fi iwe 
paṣẹ pe, ki ete buburu ti a ti pa si awọn Ju ki o 
le pada si ori on tikalarẹ̀, ati ki a so ati on ati 
awọn ọmọ rẹ̀ rọ sori igi. 

26 Nitorina ni nwọn ṣe npẹ̀ ọjọ wọnni ni 
Purimu bi orukọ Puri. Nitorina gẹgẹ bi 
gbogbo òrọ inu iwe yi, ati nitori gbogbo eyi 
ti oju wọn ti ri nitori òran yi, ati eyiti o ti ba 
wọn, 

27 Awọn Ju lanà rẹ̀, nwọn si gbà a kanri 
wọn, ati fun iru-ọmọ wọn, ati fun gbogbo 
awọn ti o dà ara wọn pò mọ wọn, pe ki o 
máṣe yẹ̀, ki nwọn ki o ma pa ọjọ mejeji wọnyi 
m9 gẹgẹ bi ikọwe wọn, ati gẹgẹ bi akokò wọn 
ti a yan lọdọdun. 

28 Ati pe, ki nwọn ma ranti ọjọ wọnyi, ki 
nwọn si ma kiyesi i ni irandiran wọn gbogbo; 
olukuluku idile, olukuluku ìgberiko, ati olu— 
kuluku ilu; ati pe, ki Purimu wọnyi ki o máṣe 
yẹ̀ larin awọn Ju, tabi ki iranti wọn ki o máṣe 
parun ninu iru—ọmọ wọn. 

29 Nigbana ni Esteri ayaba, ọmọbinrin 


3 
haili, ati Mordekai, ara Juda, fi ọlá gbogbo 
kọwe, lati fi idi iwe keji ti Purimu yi mulẹ. 

30 O si fi iwe ranṣẹ si gbogbo awọn Ju, si ẹta— 
diladoje ìgberiko ijọba Ahaswerusi, òrọ alafia 
ati otitọ. 

31 Lati fi idi ọjọ Purimu wọnyi mulẹ, li akokò 
Wọn ti a yàn gẹgẹ bi Mordekai, ara Juda, ati 
Esteri ayaba ti paṣẹ fun wọn, ati bi nwọn ti 
pinnu rẹ̀ fun ara wọn, ati fun itu—ọmọ wọn, 
ran awẹ ati ẹkún wọn. 

32 Aṣẹ Esteri si fi idi ẹran Purimu yi mulẹ; a 
si kọ ọ sinu iwe. 


97 JOBU 1 
l 0 1AHASWERUSI ọba si fi owo ọba le 
ilẹ fun gbogbo ilẹ, ati gbogbo erekùṣu 

okun. 


2 Ati gbogbo iṣe agbara rẹ̀, ati ti ipa rẹ̀, ati 
ìrohin titobi Mordekai, bi ọba ti sọ ọ di nla, a 
kò ha kọ wọn sinu iwe ọrọ ọjọ awọn ọba Me— 
dia ati Persia? 

3 Nitori Mordekai ara Juda li o ṣe igbakeji 
Ahaswerusi ọba, o si tobi ninu awọn Ju, o si 
ṣe itẹwọgbà lọdọ òpọlọpọ ninu awọn arakun— 
rin rẹ̀, o nwá ire awọn enia rẹ̀, o si nsòrọ ala— 
fia fun gbogbo awọn iru—ọmọ rẹ̀. 


JOBU 


l 1ỌKUNRIN kan wà ni ilẹ Usi, orukọ ẹniti 

ijẹ Jobu; ọkunrin na si ṣe olôtọ, o duro 
ṣinṣin, ẹniti o si bẹ̀ru Ọlọrun, ti o si korira ìwa 
buburu. 

2A si bi ọmọkunrin meje ati ọmọbinrin 
mẹta fun u. 

3Ohunòsin rẹ̀ si jẹ ẹdẹgbarin agutan, ati 
ẹgbẹdogun ibakasiẹ, ati ẹdẹgbẹta ajaga ọdá— 
malu, ati ẹdẹgbẹta abokẹtẹkẹtẹ, o si pò; bẹli 
ọkunrin yi si pò jù gbogbo awọn ọmọ ara 
ila—ôrun lọ. 

4 Awọn ọmọ rẹ̀ a si ma lọ ijẹun àse ninu ile 
ara wọn, olukuluku li ọjọ rẹ̀, nwọn a si ma 
ranṣẹ pe arabinrin wọn mẹtẹta lati jẹun ati 
lati mu pẹlu wọn. 

SO si ṣe, nigbati ọjọ àse wọn pé yika, ni 
Jobu ranṣẹ lọ iyà wọn si mimọ, o si dide ni 
kùtukutu oWurọ, o si rú ẹbọ sisun niwọn iye 
gbogbo wọn; nitoriti Jobu wipe: bọya awọn 
ọmọ mi ti ṣẹ̀, nwọn kò si ṣọpẹ fun Ọlọrun lọ— 
kàn wọn. Bẹni Jobu imaṣe nigbagbogbo. 

6 Njẹ, o di ọjọ kan, nigbati awọn ọmọ Ọlọ— 
run wá ipé niwaju Oluwa, Satani si wá pẹlu 
wọn. 

7 Oluwa si bi Satani wipe: nibo ni iwọ ti 
wá? nigbana ni Satani da Oluwa lohùn wipe: 
ni ilọ siwá sẹhin lori ilẹ aiye, ati ni irinkerin— 
do ninu rẹ̀. 

8 Oluwa si sọ fun Satani pe, Iwọ ha kiyesi 
Jobu iranṣẹ mi, pe, kò si ekeji rẹ̀ li aiye, ọkun— 
rin ti iṣe olôtọ, ti o si duro ṣinṣin, ẹniti o bẹ̀ru 
Ọlọrun, ti o si korira ìwa buburu. 


9 Nigbana ni Satani dá Oluwa lohùn wipe: 
Jobu ha bẹ̀ru Oluwa li asan bi? 

10 Iwọ kò ha ti sọgbà yi i ká, ati yi ile rẹ̀ ati 
yi ohun ti o ni ká ni iha gbogbo? Iwọ busi iṣẹ 
ọwọ rẹ̀, ohunòsin rẹ̀ si npọsi i ni ilẹ. 

11 Njẹ nawọ rẹ nisisiyi, ki o si fi t$ ohun 
gbogbo ti o ni; bi kì yio si bọhtin li oju rẹ. 

12 Oluwa si dá Satani lohùn wipe: kiyesi i, 
ohun gbogbo ti o ni mbẹ ni ikawọ rẹ, kìki on 
tikara rẹ̀ ni iwọ kò gbọdò fi ọwọ rẹ kàn: bẹni 
Satani jade lọ kuro niwaju Oluwa. 

130 si di ọjọ kan, nigbati awọn ọmọ rẹ̀ 
ọkunrin. ati obinrin. njẹ, ti nwọn nmu 
ọti—waini ninu ile ẹgbọn wọn ọkunrin: 

14 Onṣẹ kan si tò Jobu wá wipe: awọn ọda— 
malu ntulẹ, awọn kẹtẹkẹtẹ si njẹ li ẹba wọn; 

15 Awọn ara Saba si kọlu wọn, nwọn si nkô 
wọn lọ, pẹlupẹlu nwọn ti fi idà ṣá awọn iranṣẹ 
pa, emi nikanṣoṣo li o sa asalà lati ròhin fun ọ. 

16 Bi o ti nsọ li ẹnu; ẹnikan de pẹlu ti o si 
wipe: iná nla Ọlọrun ti ọrun b6 si ilẹ, o si já 
awọn agutan ati awọn iranṣẹ ni ajorun; emi 
nikanṣoṣo li o salà lati rohin fun ọ. 

17 Bi o si ti nsọ li ẹnu, ẹnikan si de pẹlu ti o 
Wipe: awọn ara Kaldea pingun si ọna mẹta, 
nwọn si kọlu awọn ibakasiẹ, nwọn si kú wọn 
lọ, pẹlupẹlu nwọn si fi idà ṣá awọn iranṣẹ pa; 
emi nikanṣoṣo li o sa asalà lati rohin fun ọ. 

18 Bi o ti nsọ li ẹnu, ẹnikan de pẹlu ti o si 
Wipe: awọn ọmọ rẹ ọkunrin ati ọmọ rẹ 
obinrin njẹ nwọn nmu ọti—Waini ninu ile 
ẹgbọn wọn ọkunrin. 


JOBU 1—3 

19 Si kiyesi i, ẹfufu nlanla ti iha ijù fẹ wá ikọ— 
lu igun mẹrẹrin ile, o si woli awọn ọdọmọ— 
kunrin na, nwọn si kú, emi nikanṣoṣo li o yọ 
lati rohin fun ọ. 

20 Nigbana ni Jobu dide, o si fa aṣọ igunwa 
rẹ̀ ya, o si fari rẹ̀, o wolẹ, o si gbadura. 

21 Wipe, Nihoho ni mo ti inu iya mi jade 
Wá, nihoho ni emi o si tun pada lọ sibẹ: Olu— 
Wa fifunni Oluwa si gbà lọ, ibukun li orukọ 
Oluwa. 

22 Ninu gbogbo eyi Jobu kò ṣẹ̀, bẹni kò si fi 
Were pẹ Ọlọrun lẹjọ. 


tO si tun di ijọ kan nigbati awọn ọmọ 
Ọlọrun wá ipé niwaju Oluwa, Satani si 
wá pẹlu wọn, lati pé niwaju Oluwa. 

2 Oluwa si bi Satani pe, nibo ni iwọ ti wá? 
Satani si dá Oluwa lohùn pe, lati ilọ siwá 
sẹhin lori ilẹ aiye ati ni irinkerindo ninu rẹ̀. 

3 Oluwa si Wi fun Satani pe, iwọ ha kiyesi 
Jobu iranṣẹ mi, pe, kò si ekeji rẹ̀ li aiye, 
ọkunrin ti iṣe olotọ ti o si duro ṣinṣin, ẹniti o 
bẹ̀ru Ọlọrun ti o si korira ìwa buburu, bẹli o si 
di ìwa otitọ rẹ̀ mu ṣinṣin, bi iwọ tilẹ ti dẹ mi si 
i lati run u lainidi. 

4 Satani si dá Oluwa lohùn Wipe, awọ fun 
awọ; ani ohun gbogbo ti enia ni, on ni yio fi rà 
ẹmi rẹ̀. 

5 Ṣugbọn nawọ rẹ nisisiyi, ki o si fi ti egun— 
gun rẹ̀ ati ara rẹ̀, bi kì yio sì bọhùnn li oju rẹ. 

6 Oluwa si wi fun Satani pe, W6, o mbẹ ni 
ikawọ rẹ, ṣugbọn dá ẹmi rẹ̀ si. 

7 Bẹni Satani jade lọ kuro niwaju Oluwa, o 
si sọ Jobu li ôòwo kikankikan lati atẹlẹsẹ rẹ̀ lọ 
de atari rẹ̀. 

BO si mu apadì o fi nhá ara rẹ̀, o si joko 
ninu €ru. 

9 Nigbana ni aya rẹ̀ wi fun u pe, iwọ di ìwa 
otitọ rẹ mu sibẹ! bu Ọlọrun, ki o si kú. 

10 Ṣugbọn on da a lohùn pe, iwọ sòrọ bi ọkan 
ninu awọn obinrin alaimoye ti isòrọ; kinla! 
awa o ha gba ire lọwọ Ọlọrun, ki a má si gba 
ibi! Ninu gbogbo eyi Jobu kò fi ẹ̀te rẹ̀ ṣẹ̀. 

tI Nigbati awọn ọrẹ Jobu mẹta gburo gbogbo 
ibi ti o ba a, nwọn Wá, olukuluku lati ibujoko rẹ̀ 
wá; Elifasi, ara Tema, ati Bildadi, ara Ṣua, ati 
Sofari, ara Naama: nitoripe nwọn ti dajọ ipade 
pò lati ba a ṣòfọ ati lati ṣipẹ fun u. 

12 Nigbati nwọn si gboju wọn wò li òkere 
rére, ti nwọn kò si mò ọ, nwọn gbe ohùn wọn 
soke, nwọn sọkun: olukuluku si fa aṣọ igunwa 
rẹ̀ ya, nwọn si kú erupẹ si oju ọrun si ara wọn 
lori. 


398 


134 Bẹni nwọn joko tì i ni ilẹyilẹ ni ijọ meje ti 
òsan ti oru, ẹnikẹni kò si ba a dá ẹ̀rọ kan sọ 
nitoriti nwọn ri pe, ibinujẹ rẹ̀ pò gidigidi. 
3 1 LẸHIN eyi ni Jobu yanu o si fi ọjọ ibi 

rẹ̀ ré. 

2 Jobu sọ, o si Wipe, 

3 Ki ọjọ ti a bi mi ki o di igbagbe, ati oru nì, 
ninu eyi ti a wipe; a loyun ọmọkunrin kan. 

4 Ki ọjọ na ki o jasi òkunkun, ki Ọlọrun ki o 
má ṣe kà a si lati ọrun wá, bẹni ki imọlẹ ki o 
máṣe mé si i. 

5 Ki òkunkun ati ojiji ikú fi ṣe ti ara wọn: ki 
awọsanma ki o bà le e, ki iṣúdùdu ọjọ na ki o 
pa a laiya. 

6 Ki òkunkun ki o ṣúbo oru na biribiri, ki o 
má ṣe yò pẹlu ọjọ ọdun na: ki a má ṣe kà a mọ 
iye ọjọ oṣù. 

7 Ki oru na ki o yàgan; kì ohùn ayò kan ki o 
má ṣe wọnu rẹ̀ lọ. 

8 Ki awọn ti ifi ọjọ gegun ki o fi i gegun, ti 
nwọn muratan lati rú Lefiatani soke. 

9 Ki irawò ofefe ọjọ rẹ̀ ki o ṣokùúnkun; ki o 
ma wá imọlẹ, ṣugbọn ki o má si, bẹni ki o má 
ṣe ri afeẹmọjum6. 

10 Nitoriti kò se ilẹkun inu iya mi, bẹni kô 
si pa ibinujẹ m€é kuro li oju mi. 

11 Éṣe ti emi kò fi kú lati inu wá, tabi ti emi 
kò fi pin ẹmi nigbati mo ti inu jade wá? 

12 Eṣe ti ekun wá pade mi, tabi ọmu ti emi 
o mu? 

13 Njẹ! nisisiyi, emi iba ti dubulẹ̀ jẹ, emi a si 
dakẹ, emi iba ti sùn: njẹ emi iba ti simi! 

14 Pẹlu awọn ọba ati igbimọ aiye, ti o mọle 
takete fun ara wọn. 

15 Tabi pẹlu awọn ọmọ—alade ti o ni Wura, 
ti nwọn si fi fadakà kún inu ile wọn. 

16 Tabi bi ọlẹ̀ ti a sin, emi kì ba ti si; bi ọmọ 
iṣẹnu ti kò ri imọlẹ. 

17 Nibẹ ni ẹni—buburu ṣiwọ iyọnilẹnu, nibẹ 
ẹni—arẹ̀ wà ninu isimi. 

18 Nibẹ ni awọn ìgbekun simi pò, nwọn kò 
si gbohùn amunisìn m€. 

19 Ati ewe ati àgba wà nibẹ, ẹru si di omni— 
ra kuro lọwọ olowo rẹ̀. 

20 Nitori kili a ṣe fi imọlẹ fun otoṣi, ati ìye 
fun ọlọkàn kikoro. 

21 Ti nwọn duro de ikú, ṣugbọn on kò wá, ti 
nwọn wàlẹ wá a jù fun iṣura ti a bò mọlẹ pamọ. 

22 Ẹniti o yò gidigidi, ti inu wọn si dùn 
nigbati nwọn ba le Wá isa—okú ri. 

23 Kili a fi imọlẹ fun ẹniti òna rẹ̀ lumọ si, ti 
Ọlọrun si sọgba di mọ ká? 


3o9s9 


24 Nitoripe imi-—ẹ̀dun mi ṣaju ki nto jẹun, 
ikerora mi si tú jade bi omi. 

25 Nitoripe ohún na ti mo bẹ̀ru gidigidi li o 
de ba mi yi, ẹ̀ru ohun ti mo bà li o si de si mi yi. 

26 Emi kò wà lailewu rí, bẹli emi kò ni isi— 
mi, bẹli emi kò ni ìfaiyabalẹ, asiwá—asibọ 
iyọnu de. 


1NIGBANA ni Elifasi, ara Tema, dahùn 
Wipe, 

2 Bi awa ba fi ẹnu le e, lati ba ọ sọrọ, iwọ o 
ha binujẹ? ṣugbọn tali o le pa òrọ mọ ẹnu la— 
isọ? 

3Kiyesi i, iwọ sa ti ké òpọ enia, iwọ sa ti mu 
ọwọ alailera le. 

4 Ọrọ rẹ ti gbe awọn ti nṣubu lọ duro, iwọ 
si ti mu ekun awọn ti nwarirì lera. 

5 Ṣugbọn nisisiyi o de ba ọ, o si rẹ̀ ọ, o kọlu 
Ọ, ara rẹ kò lelẹ̀. 

6 Ibẹru Ọlọrun rẹ kò ha jẹ igbẹkẹle rẹ? ati 
iduro ṣinṣin si ìwa òna rẹ kò ha si jẹ abá rẹ? 

7 Emi bẹ̀ ọ ranti, tali o ṣegbe ri laiṣẹ̀, tabi 
nibo li a gbe ké olododo kuro ri? 

8 Ani bi emi ti ri rí pe: awọn ti nṣe itulẹ ẹ̀ṣẹ, 
ti nwọn si fẹn irugbin ìwa buburu, nwọn a si 
ká eso rẹ̀ na. 

9 Nipa ifẹsi Ọlọrun nwọn a ṣegbe, nipa emi 
ibinu rẹ̀ nwọn a parun. 

10 Bibu ramuramu kiniun ati ohùn onrorôé 
kiniun ati ehin awọn ẹ̀gbọrọ kiniun li a ka. 

1i Ogbo kiniun kígbe, nitori airi ohun—ọdẹ, 
awọn ẹ̀gbọrọ kiniun sisanra li a tukakiri. 

12 Njẹ nisisiyi a fi ohun lilumQẹ kan hàn fun 
mi, eti mi si gbà diẹ ninu rẹ̀. 

13 Ni iro inu loju iran oru, nigbati orun ìjika 
kun enia. 

MÀru bà mi ati iwarirì ti o mu gbogbo 
egungun mi wá pepé. 

15 Nigbana ni iwin kan kọja lọ niwaju mi, 
irun ara mi dide rú ṣanṣan. 

16 On duro jẹ, ṣugbọn emi kò le iwò apẹrẹ 
irí rẹ̀, aworan kan hàn niwaju mi, idakẹ rọrọ 
Wà, mo si gbohùn kan wipe: 

17 Ẹni kikú le jẹ olododo niwaju Ọlọrun, 
enia ha le mẹ ju Ẹlẹda rẹ̀ bi? 

18 Kiyesi i, on kò gbẹkẹle awọn iranṣẹ rẹ̀, 
ninu awọn angeli rẹ̀ ni o si ri ẹ̀ṣẹ. 

19 Ambọtori awọn ti ngbe inu ile amò, ẹniti 
ipilẹ wọn jasi erupẹ ti yio di rirun kòkoro. 

20 A npa wọn run lati òwurọ di alẹ̀, nwọn 
gbe lailai lairi ẹni kà a si. 

21 A kò ha ke okùn iye wọn kuro bi? nwọn 
ku, ani lailọgbọn. 


JOBU 3—5 
1NJẸ pẹ̀ nisisiyi! bi ẹnikan ba wà ti yio 
da ọ lohùn, tabi tani ninu awọn ẹni— 
mimé ti iwọ o wò? 

2 Nitoripe ibinu pa alaimoye, irúnu a si pa 
òpe enia. 

3 Emi ti ri alaimoye ti o ta gbongbò mulẹ̀, 
ṣugbọn lojukanna mo fi ibujoko rẹ̀ bú. 

4 Awọn ọmọ rẹ̀ kò jina sinu ewu, a si tẹ̀ 
wọn mọlẹ loju ibode, bẹni kò si alábò kan. 

5 Ikore oko ẹniti awọn ẹniti ebi npa jẹrun, 
ti nwọn si wọnú ẹ̀gun lọ ikô, awọn igara si 
gbe ohùn ini wọn mì. 

6 Bi ipọnju kò tilẹ̀ tinu erupẹ jade wá nì, ti 
iyọnu kò si tinu ilẹ hù jade wá. 

7 Ṣugbọn a bi enia sinu wàhala, gẹgẹ bi 
ìpẹpẹ iná ti ima ta sokẹ̀. 

8Sọdọ Ọlọrun li emi lẹ̀ ma ṣe awári, li ọwọ 
Ọlọrun li emi lẹ̀ ma fi ẹran mi le. 

9 Ẹniti o ṣe ohun ti o tobi, ti a kò lẹ̀ iṣe 
awári, ohun iyanu laini iye. 

10 Ti nròjo si ilẹ aiye, ti o si nrán omi sinu 
ilẹ̀kilẹ. 

11 Lati gbe awọn onirẹlẹ leke, ki a le igbé 
awọn ẹni ibinujẹ ga si ibi ailewu. 

12O yi ìmọ awọn alarekerekẹ̀ po, bẹli ọwọ 
wọn kò lẹ̀ imu idawọle wọn ṣẹ. 

13O mu awọn ọlọgbQn ninu arekereke ara 
wọn, ati ìmọ awọn onroro li o tári ṣubu li 
ògedengbẹò. 

14Nwọn sure wọ inu òkunkun li ẹsan, nwọn 
si nfọwọ talẹ̀ li ẹsangangan bi ẹnipe li oru. 

15 Ṣugbọn o gba talakà là kuro li ọwọ idà, 
lọwọ ẹnu wọn, ati lọwọ awọn alagbara. 

16 Bẹni abá wà fun talaka, aiṣotitọ si pa ẹnu 
rẹ̀ mọ. 

17 Kiyesi i, ibukún ni fun ẹniti Ọlọrun bawi, 
nitorina má ṣe gan ìbawì Olodumare. 

18 Nitoripe on a mu ni lara kan, a si di idi 
itura, o ṣa lọgbẹ, ọwọ rẹ̀ a si mu jina. 

19 Yio gbà ọ ninu ipọnju mẹfa, ani ninu 
meje ibi kan kì yio ba ọ. 

20 Ninu ìyan yio gbà ọ lọwọ ikú, ati ninu 
ogun yio gbà ọ lọwọ idà. 

21A o pa ọ mọ kuro lọwọ ìna ahọn, bẹni 
iwọ kì yio bẹ̀ru iparun nigbati o ba dé. 

22 Ẹrin iparun ati ti iyàn ni iwọ o rín, bẹni 
iwọ kì yio bẹ̀ru ẹranko ilẹ aiye. 

23 Nitoripe iwọ o ba okuta ìgbẹ mulẹ̀, awọn 
ẹranko ìgbẹ yio wà pẹlu rẹ li alafia. 

24 Iwọ o si mò pe alafia ni ibujoko rẹ wà, iwọ 
o si ma ṣe ibẹ̀wo ibujoko rẹ, iwọ kì yio ṣìna. 

25 Iwọ o si mò pẹlu pe iru-ọmọ rẹ yio si pò, 
ati awọn ọmọ-ọmọ rẹ yio ri bi koriko ìgbẹ. 


JOBU 85—7 
26 Iwọ o wọ isa—okú rẹ lọ li ògbologbo ọjọ bi 
apo-—ọka ti o gbòô, ti a si nko ni igbà ikore rẹ̀. 
22 Kiyesi i, awa ti nwadi rẹ̀, bẹli o ri! gbà a 
gb6, ki o si mò pe fun ire ara rẹ ni! 
1JOBU si dahùn o si wipe, 


Ô 2 A! a ba le ìwòn ibinujẹ mi ninu òṣuwọn, 
ki a si le igbe ẹfọ mi le ori òṣuwọn ṣọkan pò! 

3 Njẹ nisisiyi, iba wuwo jù iyanrin okun lọ: 
nitorina li òrọ mi ṣe ntàse. 

4 Nitoripe ọfa Olodumare wò mi ninu, orú 
eyiti ọkàn mi mu; ipaiya-ẹ̀ru Ọlorun dotì mi. 

5 Kẹtẹkẹtẹ ìgbẹ a ma dún, nigbati o ba ni 
koriko, tabi ọdá—malu a ma dún sori ijẹ rẹ̀? 

BA le jẹ ohun ti kò li adùn li aini iyò, tabi 
adùn wà ninu funfun ẹyin? 

7? Ohun ti ọkàn mi kò lati tẹ, on li o dàbi 
onjẹ mi ti kò ni adùn. 

6 A! emi iba lẹ̀ ri iberẹ̀ mi gbà; ati pe, ki 
Ọlọrun le fi ohun ti emi ṣafẹri fun mi. 

9 Ani, Ọlọrun iba jẹ pa mi run, ti on iba jẹ 
ṣiwọ rẹ̀ ki o si ké mi kuro. 

10 Nigbana ni emi iba ni itunú sibẹ, ani emi 
iba mu ọkàn mi le ninu ibinujẹ mi ti kò da ni 
si: nitori emi kò fi òrọ Ẹni MimQ nì sin ri. 

tI Kili agbara mi ti emi o fi dabá? ki si li 
opin mi ti emi o fi fà ẹmi mi gùn? 

12 Agbara mi iṣe agbara okuta bi, tabi ẹran 
ara mi iṣe idẹ? 

13 Iranlọwọ mi kò ha wà ninu mi: ọgbọn ha 
ti salọ kuro lọdọ mi bi? 

14 Ẹniti aya rẹ̀ yẹ danu tan ni a ba ma ṣánu 
fun lati ọdọ ọrẹ rẹ̀ wá, ki o má kò ibẹru Olo— 
dumare silẹ̀. 

15 Awọn ará mi ṣẹ̀tan bi odò ṣolô, bi iṣàn 
gburu omi odò ṣolô, nwọn ṣàn kọja lọ. 

16 Ti o dúdu nitori omi didì, ati nibiti òjo 
didì gbe lùmọ si. 

1? Nigbakigba ti nwọn ba gboná, nwọn a si 
yọ Ṣanlọ, nigbati ôrún ba mú, nwọn si gbẹ 
kurò ni ipò wọn. 

18 Iya ọna wọn a si yipada sapakan, nwọn 
goke si ibi asan, nwọn si run. 

19 Ẹgbẹ ogun Tema nwoye, awọn ọwọ—ero 
Seba duro de wọn. 

20 Nwọn dámu, nitoriti nwọn ni abá; nwọn 
debẹ̀, nwọn si dámu. 

21 Njẹ nisisiyi, ẹnyin dabi wọn; ẹnyin ri 
irẹ̀silẹ mi, aiya si fò nyin. 

22 Emi ha wipe, ẹ mu ohun fun mi wá, tabi 
pe, ẹ bun mi ni ẹ̀bun ninu ohun ini nyin? 

23 Tabi, ẹ gbà mi li ọwọ ẹ̀ta nì, tabi, ẹ rà mi 
padà kuro lọwọ alagbara nì! 


a00 


24 Ẹ kẹ mi, emi o si pa ẹnu mi mQ; ki ẹ si 
mu mi moye ibiti mo gbe ti ṣìna. 

25 Wo! bi ẹ̀rọ otitọ ti li agbara to! ṣugbọn 
kini aròye ibawi nyin jasi? 

26 Ẹnyin ṣebi ẹ o ba òrọ ati ohiin ẹnu ẹniti o 
taku WI, ti o dabi afẹfẹ. 

27 Ani ẹnyin ṣẹ gege fun alainibaba, ẹnyin 
si da iye le ọrẹ nyin. 

28 Nitorina ki eyi ki o tú fun nyin: ẹ ma wò 
mi! nitoripe o hàn gbangba pe: li oju nyin ni 
emi kì yio ṣeke. 

29 Emi bẹ̀ nyin, ẹ pada, ki o má ṣe jasi ẹ̀ṣẹ: 
ani ẹ si tun pada, are mi mbẹ ninu òran yi. 

30 Aiṣedede ha wà li ahọn mi? njẹ itọwò 
ẹnu mi kò kuku le imò ohun ti o burujù? 


1 NJẸ ija kan kò ha si fun enia lori ilẹ, ọjọ 
rẹ̀ pẹlu kò dabi ọjọ alagbaṣe? 

2 Bi ọmọ—ọdọ ti ima kanju bojuwo ojiji, ati 
bi alagbaṣe ti ima kanju wòna owo iṣẹ rẹ̀. 

3 Bẹli a mu mi ni oṣoṣu asan, oru idanilagára 
ni a si là silẹ fun mi. 

4 Nigbati mo dubulẹ̀, emi wipe, nigbawo 
ni emi o dide, ti oru yio si kọja? o si tô fun 
mi lati yi sihin yi sọhun titi yio fi di 
afẹméjumọ. 

5 Kòkoro ati ogulùtu erupẹ li a fi wò mi li 
aṣọ, awọ mi bù, o si di sisun ni. 

6 Ọjọ mi yara jù ọkọ iwunṣẹọ lọ, o si di lilò li 
ainireti. 

7 A! ranti pe afẹfẹ li ẹmi mi; oju mi kì yio 
pada ri rere mọ. 

8 Oju ẹniti o ri mi, kì yio ri mi mọ; oju rẹ tẹ 
mọra mi, emi kò sí m€! 

9 Bi awọ—sanma ti iparun, ti isi fò lọ, bẹli 
ẹniti nlọ si ipò—okú, ti kì yio pada wá mọ. 

10 Kì yio pada sinu ile rẹ̀ mọ, bẹni ipò rẹ̀ kì 
yio mò ọ mọ. 

ti Nitorina emi kì yio pa ẹnu mi mọ, emi o 
ma sọ ninu irora ọkàn mi, emi o ma ṣe irahùn 
ninu kikoro ọkàn mi. 

12 Emi ama iṣe ejo okun tabi erinmi, ti iwọ 
fi yàn oluṣọ tì mi? 

13 Nigbati mo Wipe, ibusùn mi yio tù mi 
lara, itẹ mi yio gbé ẹrù irahùn mi pẹlu. 

14 Nigbana ni iwọ fi alá da mi niji, iwọ si fi 
iran oru dẹrubà mi. 

15 Bẹli ọkàn mi yan isà okú jù aye, ikú jú 
egungun mi lọ. 

180 su mi, emi kò le wà titi: jọwọ mi jẹ, 
nitoripe asan li ọjọ mi. 

12 Kili enia ti iwọ o ma kokìkì rẹ̀? ati ti iwọ 
iba fi gbe ọkàn rẹ le e? 


401 


18 Ati ti iwọ o fi ma wa ibẹ̀ ẹ wò li orowurọ, 
ti iwọ o si ma dán a wò nigbakugba! 

18 Yio ti pé to ki iwọ ki o to fi mi silẹ̀ lọ, ti 
iwọ o fi jọ mi jẹ titi emi o fi le dá itọ mi mì. 

20 Emi ti ṣẹ̀, kili emi o ṣe si ọ, iwọ Olùtọju 
enia? eṣe ti iwọ fi fi mi ṣe àmi itasi niwaju rẹ, 
beli emi si di ẹri—WwWuwo si ara rẹ? 

21 Éṣe ti iwọ kò si dari irekọja mi jì, ki iwọ 
ki o si mu aiṣedede mi kuro? njẹ nisisiyi li emi 
iba sùn ninu erupẹ, iwọ iba si wá mi kiri li 
oWuròọ, emi ki ba ti sí. 


1NIGBANA ni Bildadi, ara Ṣua, dahun 
Wipe, 

2Iwọ o ti ma sọ nkan wọnyi pẹ to? ti ẹ̀rọ 
ẹnu rẹ yio si ma dabi ẹfufu nla? 

3 Ọlọrun a ha ma yi idajọ po bi, tabi Olodu— 
mare a ma fi otitọ ṣẹ̀ bi? 

4 Nigbati awọn ọmọ rẹ ṣẹ̀ si i, o si gbá wọn 
kuro nitori irekọja wọn. 

5 Bi iwọ ba si kepe Ọlọrun ni igba akokò, ti 
iwọ bá si gbadura ẹ̀bẹ si Olodumare. 

6 Iwọ iba mẹ, ki o si duro ṣinṣin: njẹ nitôtọ 
nisisiyi on o tají fun ọ, on a si sọ ibujoko odo— 
do rẹ di pipọ. 

7 Ipilẹṣẹ rẹ iba tilẹ kere ri, bẹni igbẹhin rẹ 
iba pò si i gidigidi. 

8 Emi bẹ̀ ọ njẹ, bere lọwọ awọn ara igbani, 
ki o si kiyesi iwádi awọn baba wọn. 

9 Nitoripe ọmọ—àná li awa, a kò si mò 
nkan, nitoripe òjiji li ọjọ wa li aiye. 

10 Awọn kì yio ha kẹ ọ, nwọn kì yio si sọ 
fun ọ, nwọn kì yio si sòrọ lati inu ọkàn wọn 
jade wá? 

11 Koriko odò ha le dàgba laini ẹrẹ̀, tabi ésú 
ha le dàgba lailomi? 

12 Nigbati o wà ni tutt(i, ti a kò ke e lulẹ̀, o rọ 
danu sin eweko míran gbogbo. 

13 Bẹni ipa òna gbogbo awọn ti o gbagbe 
Ọlọrun, abá awọn àgabàgebe yio di ofo. 

14 Abá ẹniti a o ke kuro, ati igbẹkẹle ẹniti o 
dàbi ile alantakúin. 

15 Yio fi ara ti ile rẹ̀, ṣugbọn kì yio le iduro, 
yio fi di ara rẹ̀ mu ṣinṣin ṣugbọn kì yio le idu-— 
To pẹ. 

160 tutù niwaju ôrùn, ẹka rẹ̀ si yọ jade 
ninu ọgbà rẹ̀. 

17 Gbòngbo rẹ̀ ta yi ebẹ̀ ka, o si wò ibi okuta 
wọnni. 

18 Bi o ba si pa a run kuro ni ipò rẹ̀, nigbana 
ni ipò na yio sẹ ẹ pe: emi kò ri ọ ri! 

18 Kiyesi eyi ni ayò ọna rẹ̀ ati lati inu ilẹ li 
omiran yio ti hù: jade wá. 


JOBU 7—9 
20 Kiyesi i, Ọlọrun kì yio ta ẹni—otitọ nii, 
bẹni kì yio ràn oniwa—buburu lọwọ. 
21 Titi yio fi fi ẹ̀rin kún ọ li ẹnu, ati ẹ̀te rẹ 
pẹlu iho ayò. 
22 Itiju li a o fi bò awọn ti o korira rẹ, ati 
ibujoko enia buburu kì yio si mọ. 


9 1JOBU si dahùn o si wipe, 
2 Emi mò pe bẹni nitôtọ! bawo li enia yio 
ha ti ṣe alare niwaju Ọlọrun? 

3 Bi o ba ṣepe yio ba a jà, on kì yio le idá a 
lohùn kan ninu ẹgbẹrun ẹran. 

4 Ọlọgbẹn—ninu ati alagbara ni ipá li on; 
tali o ṣagidi si i, ti o si gbẹ fun u ri? 

5 Ẹniti o ṣi okẹ̀ ni idi, ti nwọn kò si mò: ti o 
tari wọn ṣubu ni ibinu rẹ̀. 

6 Ti o mì ilẹ aiye tìti kuro ni ipò rẹ̀, ọwòn rẹ̀ 
si mì tìti. 

1 Ti o paṣẹ fun ôrúin, ti on kò si là, ti o si dí 
irawò mọ. 

80On nikanṣoṣo li o na oju ọrun lọ, ti o si 
nrìn lori ìgbì okun. 

9 Ẹniti o da irawò Arketuru, Orioni ati Ple— 
iade ati iyàra pipọ ti gusu. 

10 Ẹniti nṣe ohun ti o tobi ju awari lọ, ani 
ohun iyanu laini iye. 

11 Kiyesi i, on kọja lọ li ẹ̀ba ọdọ mi, emi kò 
si ri i, o si kọja siwaju, bẹli emi kò ri oju rẹ̀. 

12 Kiyesi i, o jágbà lọ, tani yio fa a pada? tani 
yio bi i pe, kini iwọ nṣe nì? 

13 Ọlọrun kò ni fà ibinu rẹ̀ sẹhin, awọn 
oniranlọwọ ìgberaga a si tẹriba labẹ rẹ̀. 

14 Ambọtori emi ti emi o fi dá a lohún, ti 
emi o fi má ṣa Ọrọ awawì mi ba a ṣawiye? 

15 Bi o tilẹ ṣepe mo ṣe olododo, emi kò 
gbọdò da a lohún, ṣugbọn emi o gbadura ẹ̀bẹ 
mi sọdọ onidajọ mi. 

16 Bi emí ba si kepẹ̀ e, ti on si da mi lohùn, 
emi kì yio si gbagbọ pe, on ti feti si ohitn mí. 

17 Nitoripe o fi ẹ̀fufu nla ṣẹ mi tutu, o sọ 
ọgbẹ mi di pipọ lainidi. 

18 On kì yio jẹ ki emi ki o fà ẹmi mi, ṣugbọn 
o fi ohun kikorò kún u fun mi. 

18 Bi mo ba sọ ti agbara, WÒ o! alagbara ni, 
tabi niti idajọ, tani yio da akoko fun mi lati 
rò? 

20 Bi mo tilẹ da ara mi lare, ẹnu ara mi ni 
yio dá mi lẹbi; bi mo wipe, olododo li emi, yio 
si fi mi hàn ni ẹni—òdi. 

21 Olôtọ ni mo ṣe, sibẹ emi kò kiyesi ẹmi 
mi, ìwa mi li emi iba ma gàn. 

22 Ohun kanna ni, nitorina ni emi ṣe sọ ọ: 
on a pa ẹni—otitọ ati enia buburu pẹlu. 


JOBU 9—11 


23 Bi jamba ba pa ni lojijì, yio rẹrin idanwo 
alaiṣẹ̀. 

24A fi aiye le ọwọ enia buburu; o si bò 
awọn onidajọ rẹ̀ li oju; bi kò ba ri bẹ, njẹ tani? 

25 Njẹ nisisiyi ọjọ mi yara jù onṣẹ lọ, nwọn 
fò lọ, nwọn kò ri ire. 

26 Nwọn kọja lọ bi ọkọ—ẹésú ti nsure lọ; bi 
idì ti o nyara si ohun ọdẹ. 

27 Bi emi ba wipe, emi o gbagbe aro ibinujẹ 
mi, emi o fi ọkàn lelẹ̀, emi o si rẹ̀ ara mi lẹ— 
kun. 

28 Ẹru ibinujẹ mi gbogbo bà mi, emi mò pe 
iwọ kì yio mu mi bi alaiṣẹ̀. 

28 Bi o ba ṣepe enia buburu li emi, njẹ kili 
emi nṣe laálá lasan si! 

30 Bi mo tilẹ fi omi òjo didì wẹ̀ ara mi, ti mo 
fi omi—arô wẹ̀ ọwọ mi mẹ, 

31 Sibẹ iwọ o gbe mi bẹ inu ihò ẹ̀gọdọ, aṣọ 
ara mi yio sọ mi di ẹni—irira. 

32 Nitori on kì iṣe enia bi emi, ti emi o fi da 
a lohùn ti awa o fi pade ni idajọ. 

33 Bẹni kò si alatunṣe kan lagbedemeji wa, 
ti iba fi ọwọ rẹ̀ le awa mejeji lara. 

34 Ki on sa mu òpa rẹ̀ kuro lara mi, ki ìbẹru 
Tẹ̀ ki o má si ṣe daiya fò mi. 

35 Nigbana ni emi iba sẹ̀rọ, emi kì ba si 


bẹ̀ru rẹ̀; ṣugbọn kò ri bẹ fun mi. 

l 0 1 AGARA ìwa aiye mi da mi tan, emi 
o tú aroye mi sode lọdọ mi, emi o ma 

sọ ninu kikorò ibinujẹ ọkàn mi. 

2 Emi o wi fun Ọlọrun pe, o jare! máṣe dá 
mi lẹbi; fi han mi nitori idi ohun ti iwọ fi mba 
mi jà. 

30 ha tẹ si ọ ti iwọ iba ma tẹ̀mọlẹ̀, ti iwọ 
iba fi ma gan iṣẹ ọwọ rẹ, ti iwọ o fi ma tan 
imọlẹ si ìmọ enia buburu? 

4 Oju rẹ iha ṣe oju enia bi? tabi iwọ a ma ri— 
Tan bi enia ti iriran? 

5 Ọjọ rẹ ha dabi ọjọ enia, ọdun rẹ ha dabi 
ọdun enia? 

6 Ti iwọ fi mbere aiṣedede mi, ti iwọ si fi 
wa ẹ̀ṣẹ mi ri? 

1Iwọ mò pe emi kì iṣe oniwa—buburu, kò 
si si ẹniti igbà kuro li ọwọ rẹ. 

8 Ọwọ rẹ li o ti dá mi, ti o si mọ mi pò yika— 
kiri; sibẹ iwọ si mbà mi jẹ. 

95 Emi bẹ̀ ọ ranti pe iwọ ti mọ mi bi amẹ̀; 
iwọ o ha si tun mu mi pada lọ sinu erupẹ? 

10 Iwọ kò ha ti tu mi dà jade bi wàra, iwọ kò 
si mu mi dípò bi wàrakasi? 

11 Iwọ sa ti fi awọ ati ẹran—ara wò mi, iwọ 
si fi egungun ati iṣan ṣọgbà yi mi ká. 


402 


12 Iwọ ti fun mi li ẹmi ati oju rere, ibẹ̀wo rẹ 
si pa ọkàn mi m€. 

13 Nkan Wọnyi ni iwọ si ti fi pamọ ninu rẹ; 
emi mò pe, eyi mbẹ lọdọ rẹ. 

14 Bi mo ba ṣẹ̀, nigbana ni iwọ sàmí si mi, 
iwọ kì yio si dari aiṣedede mi ji. 

15 Bi mo ba ṣe ẹni—buburu, egbé ni fun mi! 
bi mo ba si ṣe ẹni—rere, bẹli emi kò si le igbe 
ori mi soke. Emi damu, mo si wo ipọnju mi. 

16 Nitoriti npò si i: iwọ ndẹ mi kiri bi kini— 
un; ati pẹlu, iwọ a si fi ara rẹ hàn fun mi ni 
iyanju. 

17 Iwọ si tun sọ awọn ẹlẹri rẹ si mi di ọtun, 
iwọ si sọ irunu rẹ di pipọ si mi, ayipada ati 
ogun dé tì mi. 

18 Njẹ nitorina iwọ ha ṣe bí mi jade lati inu 
wá? A! emi iba kúku ti kú, ojukoju kì ba ti ri mi! 

183 Emi iba dabi ẹniti Kò si ri, a ba ti gbe mi 
lati inu lọ si isà—okú. 

20 Ọjọ mi kò ha kuru bi? dawọ duro, ki o si 
jọwọ mi jẹ ki emi fi aiya balẹ diẹ. 

21 Ki emi ki o to lọ sibi ti emi kì yio pada 
sẹhin mẹ, ani si ilẹ òkunkun ati ojiji ikú. 

22Tlẹ òkunkun bi òkunkun tikararẹ̀, ati tì 
ojiji ikú, laini ẹ̀to, nibiti imọlẹ dabi òkunkun. 

l l 1NIGBANA ni Sofari, ara 'Naama, 
dahùn o si wipe, 

2 A le iṣe ki a má ṣe dahùn si òpọlọpọ ẹrọ, a 
ha si le dare fun ẹniti ẹnu rẹ kún fun ẹ̀rọ sisọ? 

3 Amòtan rẹ le imu enia pa ẹnu wọn mọ bi? 
bí iwọ ba yọṣuti si ni, ki ẹnikẹni ki o má si 
doju tì ọ bi? 

4 Nitori iwọ sa ti wipe, òrọ ẹkẹ mi mẹ, emi 
si mẹ li oju rẹ. 

5 Ṣugbọn o ṣe! Ọlọrun iba jẹ sòrọ, ki o si ya 
ẹnu rẹ̀ si ọ lara. 

6 Ki o si fi aṣiri ọgbẹn hàn ọ pe, o pò jù oye 
enia lọ; nitorina mò pe: Ọlọrun kò bere to bi 
ẹbi rẹ. 

17 Iwọ ha le fi awari ri idi Ọlọrun? iwọ le ri 
idi Olodumare de pipé rẹ̀? 

BO dabi giga ọrun, kini iwọ le iṣe? o jinlẹ jù 
ipo—okú lọ, kini iwọ le imọ? 

9 Ìwọn rẹ̀ giin jù aiye lọ, o si ni ìbu jù okun lọ. 

10 Bi on ba rekọja, ti o si sénà, tabi ti o si ṣe 
ikojọpọ, njẹ tani yio da a pada kuro? 

11On sa mò enia asan, o ri ìwa—buburu 
pẹlu, on kò si ni ṣe 18l8 lati ṣà a rò. 

12 Enia lasan a sa ma fẹ iṣe ọlọgbọn, bi a tilẹ 
ti bi enia bi ọmọ kẹtẹkẹtẹ. 

13 Bi iwọ ba tun ọkàn rẹ ṣe, ti iwọ si nawọ 
Tẹ sọdọ rẹ̀. 


403 


14 Bi aiṣedede kan ba mbẹ lọwọ rẹ, mu u 
kuro si òna jijin rére, máṣe jẹ ki iwàkíwa kô 
Wà ninu agọ rẹ. 

15 Nigbana ni iwọ o gbe oju rẹ soke laini 
abawọn, ani iwọ o duro ṣinṣin, iwọ kì yio si 
bẹ̀ru. 

16 Nitoripe iwọ o gbagbe òṣi rẹ, iwọ o si 
Tanti rẹ̀ bi omi ti o ti ṣàn kọja lọ. 

17 Ọjọ aiye rẹ yio si mọlẹ jù ọsan gangan lọ, 
bi okunkun tilẹ bò ọ mọlẹ nisisiyi, iwọ o dabi 
owurọ. 

18 Iwọ o si Wà lailewu, nitoripe ireti wà, ani 
ìwọ o rin ilẹ rẹ wò, iwọ o si simi li alafia. 

18 Iwọ o si dubulẹ pẹlu kì yio si sí ẹniti yio 
dẹ̀ruba ọ, ani òpọ enia yio ma wá oju—rere rẹ. 

20 Ṣugbọn oju eniakenia yio mô6fo, nwọn kì 
yio le sala, ireti wọn a si dabi ẹniti o jọwọ ẹmi 
rẹ̀ lọwọ. 


l 2 1 JOBU si dahùn o si wipe, 
2 Kò si ani—ani nibẹ̀, ṣugbọn ẹnyin li 
awọn enia na, ọgbọn yio si kú pẹlu nyin. 
3Ṣugbọn emi ni iyẹ̀ ninu gẹgẹ bi ẹnyin: 
emi kì iṣe ọmọ-ẹhin nyin: ani, tani kò mẹ 
nkan bi iru wọnyi? 

4Emi dabi ẹniti a nfi ṣe ẹlẹya lọdọ aladugbo 
rẹ̀, ti o kepe Ọlọrun, ti o si da a lohùn: a nfi 
olôtọ ẹni—iduro—Ṣṣinṣin rẹrin ẹlẹyà. 

5 Ẹgan ni ẹni—òtoṣi, ti ẹsẹ rẹ̀ mura tan lati 
yẹ ninu ìro ẹniti ara rẹ. 

6 Agọ awọn igara ngberú, awọn ti o si nmu 
Ọlọrun binu Wà lailewu, awọn ẹniti o si gbá 
oriṣa mu li ọwọ wọn. 

1 Ṣugbọn nisisiyi, bi awọn ẹranko lere, 
nwọn o kẹ ọ li ẹké, ati ẹiyẹ oju ọrun, nwọn o 
si sọ fun ọ. 

8. Tabi, ba ilẹ aiye sòrọ, yio si kẹ ọ, awọn ẹja 
inu okun yio si sọ fun ọ. 

9 Tani kò mò ninu gbogbo Wọnyi pe, ọwọ 
Oluwa li o ṣe nkan yi? 

10 Lọwọ ẹniti ẹmi ohun alaye gbogbo gbé 
Wà, ati ẹmi gbogbo araiye. 

11 Eti ki idán òrọ wò bi? tabi adùn ẹnu ki isi 
tọ onjẹ rẹ̀ wò? 

12 Awọn arugbo li ọgbẹn wà fun, ati ninu 
gigùn ọjọ li oye. 

13 Pẹlu rẹ̀ (Ọlọrun) li ọgbọn ati agbarà, on 
ni ìmọ ati oye, 

14 Kiyesi i, o biwò, a kò si le igbe ré mẹ, o 
se enia mé, kò si si iṣisilẹ̀ kan. 

15 Kiyesi i, o da awọn omi duro, nwọn si 
gbẹ, o si rán wọn jade, nwọn si ṣẹ bo ilẹ aiye 
yipo. 


JOBU 11—13 

16 Pẹlu rẹ̀ li agbara ati ọgbọn, ẹniti nṣìna ati 
ẹniti imu ni ṣìna tirẹ̀ ni nwọn iṣe. 

17O mu awọn igbimò lọ nihoho, a si sọ 
awọn onidajọ di wẹ̀re. 

18 O tu ide ọba, o si fi àmure gbà wọn li òja. 

19O mu awọn alufa lọ nihoho, o si tẹ ori 
awọn alagbara bá. 

20 O mu ẹ̀rọ-ẹnu ẹni—igbẹkẹle kuro, o si ra 
awọn àgbàgbà ni iye. 

210 bù ẹ̀gan lu awọn ọmọ-alade, o si tú 
àmure awọn alagbara. 

22O hudi ohun ti o sigbẹ jade lati inu òkun— 
kun wá, o si mu ojiji ikú jade wá sinu imọlẹ̀. 

23On a mu orilẹ—ẹ̀de bi si i, a si run wọn, 
on a sọ orilẹ—ẹ̀de di nla, a si tun ṣẹ wọn kù. 

24 On a gbà aiya olú awọn enia aiye, a si ma 
mu Wọn wW9Q kakiri ninu iju nibiti òna kò si. 

25 Nwọn a ma fi ọwọ ta ilẹ ninu òkunkun 
laisi imọlẹ, on a si ma mu Wọn tàse irin bi 


ọmuti. 
l 3 1 Wò o, oju mi ti ri gbogbo eyi ri, eti 
mi si gbẹ o si ti ye e. 

2 Ohun ti ẹnyin mò, emi mò pẹlu, emi kì 
iṣe ọmọ-ẹhin nyin. 

3Nitotọ emi o ba Olodumare sòrọ, emi si 
nfẹ ba Ọlọrun sọ asọye. 

4 Ẹnyin ni onihumọ eke, oniṣegun lasan ni 
gbogbo nyin. 

5 O ṣe! ẹ ba kuku pa ẹnu nyin mọ patapata! 
eyini ni iba si ṣe ọgbọn nyin. 

6 Ẹ gbẹ awiye mi nisisiyi, ẹ si fetisilẹ si aro— 
ye ẹnu mi. 

7 Ẹnyin fẹ sọ isọkusọ fun Ọlọrun? ki ẹ si fi 
ẹ̀tan sòrọ gbẹ̀ e? 

8 Ẹnyin fẹ ṣojusaju rẹ̀, ẹnyin fẹ igbìjà fun 
Ọlọrun? 

80 ha dara ti yio fi hudi nyin sílẹ, tabi ki 
ẹnyin tàn a bi ẹnikan ti itan ẹnikeji. 

10 Yio ma ba nyin wi nitotọ, bi ẹnyin ba 
ṣojusaju enia nikòkọ. 

11 Iwa ọlá rẹ̀ ki yio bà nyin lẹru bi? ipaiya rẹ̀ 
ki yio pá nyin laiya? 

12 Iranti nyin dabi eru, ilu—odi nyin dabi 
ilu—odi amò. 

13Ẹ pa ẹnu nyin mọ kuro lara mi, ki emi ki 
o le sòrọ, ohun ti mbò wá iba mi, ki o ma bẹ̀. 

14 Njẹ nitori kili emi ṣe nfi ehin mi bù ẹran 
ara mi jẹ, ti mo si gbe ẹmi mi le ara mi lọwọ? 

15 Bi o tilẹ pa mi, sibẹ emi o ma gbẹkẹle e, 
ṣugbọn emi o ma tẹnumọ ẹ̀na mi niwaju rẹ̀. 

16 Eyi ni yio si ṣe igbala mi pe: àgabagebe 
kì yio wá siwaju rẹ̀. 


JOBU 13—15 
17Ẹ gbẹ ẹ̀rọ ẹnu mi ni ifaiyabalẹ, ati asọpe 
mi li eti nyin. 

18 Wò o nisisiyi emi ti ladi òran mi silẹ; emi 
mò pe a éô da mi lare. 

19 Tani on ti yio ba mi ṣàroye? njẹ nisisiyi, 
emi fẹ pa ẹnu mi mọ, emi o si jọwọ ẹmi mi 
lọwọ. 

20 Ṣugbọn ọkan ni, máṣe ṣe ohun meji yi si 
mi, nigbana ni emi kì yio si fi ara mi pamọ, 
kuro fun ọ, 

21 Fa ọwọ rẹ sẹhin kuro lara mi; má si jẹ ki 
ẹ̀ru rẹ ki o pá mi laiya. 

22 Nigbana ni ki iwọ ki o pẹ̀, emi o si dahùn, 
tabi jẹ ki nma sòrọ, kì iwọ kì o si da mi lohùn. 

23 Melo Ji aiṣedede ati ẹ̀ṣẹ mi, mu mi mò 
irekọja ati ẹ̀ṣẹ mi! 

24 Nitori kini iwọ ṣe pa oju rẹ m, ti o si yàn 
mi li ọta rẹ? 

25 Iwọ o fa ewe ya ti afẹfẹ nfẹ sihin sọhun: 
iwọ a si ma lepa akemọlẹ poroporo gbigbẹ! 

26 Nitoripe iwọ kọwe ohun kikoro si mi, o 
si mu mi ni aiṣedede ewe mi. 

21 Iwọ kàn àba mọ mi lẹsẹ pẹlu, iwọ si nwò 
ipa òna irin mi li awofin, iwọ si nfi là yi gigi— 
sẹ mi ka. 

28 Ani, yi ẹniti a ti run ka, bi ohun ti o bu, 
bi aṣọ ti kòkoro jẹ bajẹ. 


l 4 1ENIA ti a bi ninu obinrin ọlọjọ diẹ 
ni, o si kún fun ipọnju. 

20 jade wá bi itana eweko, a si ke e lulẹ, o 
si nfò lọ bi ojiji, kò si duro pẹ. 

3 Iwọ si nṣiju rẹ wò iru eyinì, Ìwọ si mu mi 
Wá sinu idajọ pẹlu rẹ. 

4 Tali o le mu ohun mimé lati inu aim€ jade 
wá? kò si ẹnikan! 

S Njẹ ati pinnu ọjọ rẹ̀, iye oṣu rẹ̀ mbẹ li ọwọ 
rẹ, iwọ ti pàla rẹ̀, bẹli on kò le ikọja rẹ̀. 

6 Yipada kuro lọdọ rẹ̀, ki o le simi titi yio fi 
pé ọjọ rẹ̀ bi alagbaṣe. 

1 Nitoripe abá wà fun igi, bi a ba ke e lulẹ, 
pe yio si tun sọ, ati pe ẹka rẹ̀ titun, kì yio dá. 

8 Bi gbongbo rẹ̀ tilẹ di ogbô ninu ilẹ, ti ku— 
kute rẹ̀ si kú ni ilẹ. 

8 Sibẹ nigbati o ba gbôrùn omi, yio sọ, yio si 
yọ ẹka jade bi eweko. 

10 Ṣugbọn enia kú, a si ṣàn danu; ani enia 
jọwọ ẹmi rẹ̀ lọwọ, on ha da? 

11 Bi omi ti itán ninu ipa odò, ti odò si ifà ti 
si igbẹ. 

12 Bẹli enia dubulẹ ti kò si dide mé, titi 
ọrun kì yio fi si mẹ, nwọn kì yio ji, a kì yio ji 
wọn kuro loju orun wọn. 


404 


13 A! iwọ iba fi mi pamọ ni ipo—okú, ki iwọ 
ki o fi mi pamọ ni ìkọkọ, titi ibinu rẹ yio fi re— 
kọja, iwọ iba lana igba kan silẹ fun mi, ki o si 
Tanti mi. 

14 Bi enia ba kú yio si tun yẹ̀ bi? gbogbo ọjọ 
igba ti a là silẹ fun mi li emi o duro cẹ̀, titi 
amudọtun mi yio fi de. 

15 Iwọ iba pẹ̀, emi iba si da ọ lohùn, iwọ o si 
ni ifẹ si iṣẹ ọwọ rẹ. 
kò fà ọwọ rẹ kuro nitori ẹ̀ṣẹ mi. 

17 A fi edidi di irekọja mi sinu àpo, iwọ si 
rán aiṣedede mi pò. 

18 Ati nitotọ oke nla ti o ṣubu, o dasan, a si 
ṣi apata kuro ni ipo rẹ̀. 

18 Omi a ma yinrin okuta, iwọ a si mu omi 
ṣàn bo ohun ti o hù jade lori ilẹ, iwọ si sọ ireti 
enia di ofo. 

20 Iwọ si ṣẹgun rẹ̀ lailai, on si kọja lọ iwọ pa 
awọ oju rẹ̀ dà, o si ran a lọ kuro. 

21 Awọn ọmọ rẹ̀ bé si ipo ọlá, on kò si mò, 
nWọn si rẹ̀ silẹ, on kò si kiyesi i lara wọn. 

22 Ṣugbọn ẹran-ara rẹ̀ ni yio ri irora, ọkàn 


rẹ̀ ni yio si ma ni ibinujẹ ninu rẹ̀. 
l 5 1NIGBANA ni Elifasi, ara. Tema, 
dah(tin wipe, 

2 Ọlọgbẹn a ma sòrọ ìmọ asan, ki o si ma fi 
afẹfẹ ila orùn kún ara rẹ̀ ninu: 

3On le ma fi aroye sòrọ ti kò li òre, tabi 
pẹlu ẹ̀rọ ninu eyiti kò le fi ṣe rere? 

4 Ani iwọ ṣa ìbẹru tì, iwọ si dí adura lọna 
niwaju Ọlọrun. 

5 Nitoripe ẹnu ara rẹ li o jẹwọ ẹ̀ṣẹ rẹ, iwọ si 
yàn ahọn alarekereke li àyò. 

6 Ẹnu ara rẹ li o da ọ lẹbi, kì iṣe emi, ani ẹ̀te 
ara rẹ li o jẹri tì ọ. 

1 Iwẹ ha iṣe ọkunrin ti a kẹ bi? tabi a ha dá 
ọ ṣaju awọn oke? 

8 Iwọ gburo aṣiri Ọlọrun ri, tabi iwọ ha dá 
ọgbén duro sọdọ ara rẹ? 

8 Kini iwọ mò ti awa kò mò, oye kili o ye ọ 
ti kò si ninu wa. 

10 Elewú ogbô ati ògbologbo enia wà pẹlu 
wa, ti nwọn gbô jù baba rẹ lọ. 

11 Itunu Ọlọrun ha kere lọdọ rẹ, ẹrọ kan si 
ṣe jẹjẹ jùi lọdọ rẹ. 

12 Eṣe ti aiya rẹ fi ndà ọ kiri, tabi kini iwọ 
tẹjumọ wofin. 

13 Ti iwọ fi yi ẹmi rẹ pada lodi si Ọlọrun, ti 
o fi njẹ ki ọrọkọrọ kì o ma bọ Ji ẹnu rẹ bẹ? 

14 Kili enia ti o fi m€$? ati ẹniti a tinu 
obinrin bi ti yio fi ṣe olododo? 


405 


15 Kiyesi i, on (Ọlọrun) kò gbẹkẹle awọn 
ẹni—mimẹ rẹ̀, ani awọn ọrun kò mẹ li oju rẹ̀. 

16 Ambọtori enia, ẹni irira ati eleri, ti nmu 
ẹ̀ṣẹ bi ẹni mu omi. 

17 Emi o fi hàn ọ, gbQ ti emi, eyi ti emi si ri, 
on li emi o si sọ. 

18 Ti awọn ọlọgbén ti pa ni ìtan lati ọdọ 
awọn baba wọn wá, ti nwọn kò si fi pam. 

18 Awọn ti a fi ilẹ aiye fun nikan, alejo kan 
kò si là wọn kọja. 

20 Enia buburu nṣe lálá, pẹlu irora li ọjọ rẹ̀ 
gbogbo, ati iye ọdun li a dá silẹ fun aninilara. 

21 Iré ìbẹru mbẹ li eti rẹ̀, ninu irora ni ala— 
parun a dide si i. 

220 kò gbagbọ pe on o jade kuro ninu 
okunkun; a si ṣa a sapakan fun idà. 

230 nwò kakiri fun onjẹ, wipe, nibo li o 
wà, o mò pe ọjọ òkunkun sunmọ tosi. 

24 Ipọnju pẹlu irora ọkàn yio mu u bẹ̀ru, 
nwọn o si ṣẹgun rẹ̀ bi ọba ti imura ogun. 

25 Nitoripe o ti nawọ rẹ̀ jade lodi si Ọlọrun, 
o si mura rẹ̀ le lodi si Olodumare. 

260 sure, o si fi ẹhin giga kọlu u, ani fi 
ike—koko apata rẹ̀ ti o nipọn. 

21 Nitoriti on fi ọra rẹ̀ bo ara rẹ̀ loju, o si ṣe 
jabajába ọra si ẹgbẹ rẹ̀. 

28 On si gbe inu ahoro ilu itakété, ati ninu 
ileyile ti enia kò gbe m€, ti o mura tan lati di 
àlapa. 

29 On kò le ilà, bẹni ohun ini rẹ̀ kò le iduro 
pẹ, bẹni kò le imu pipé rẹ̀ duro pẹ lori aiye. 

30On kì yio jade kuro ninu okunkun, 
òwọ-iná ni yio jo ẹká rẹ̀, ati nipasẹ ẹmi ẹnu 
rẹ̀ ni yio ma kọja lọ kuro. 

31 Ki on ki o má ṣe gbẹkẹle asan, o tan ara 
rẹ̀ jẹ; nitoripe asan ni yio jasi ẹ̀re rẹ̀. 

32 A o mu u ṣẹ ṣaju pipe ọjọ rẹ̀, ẹka rẹ̀ kì yio 
si tutu. 

33 Yio si gbòn talubọ eso rẹ̀ dànu bi àjara, 
yio si rẹ̀ itana rẹ̀ nù bi ti igi olifi. 

34 Nitoripe ajọ awọn àgabagebe yio tuka, 
iná ni yio si jo agọ abẹtẹlẹ. 

35 Nwọn loyun ìwa-ika, nwọn si bi ẹ̀ṣẹ, 


ikùn wọn si pẹ̀se ẹ̀tan. 
l Ô 1NIGBANA ni Jobu dahún o si wipe, 
2 Emi ti gbé iru ohun pipọ bẹ ri; ayọ— 
nilẹnu onitunu enia ni gbogbo nyin. 
3 Òrọ asan lẹ̀ ni opin? tabi kili o gbô ọ laiya 
ti iwọ fi dahùn. 
4Emi pẹlu le isọ bi ẹnyin, bi ọkàn nyin ba 
Wà ni ipo ọkàn mi, emi le iko ẹ̀rọ pọ si nyin li 
ọrùn, emi a si mì ori mi si nyin. 


JOBU 15—17 
5 Emi iba fi òrọ ẹnu mi gbà nyin ni iyanju, 
ati ṣiṣi ẹ̀te mi iba si tu ibinujẹ nyin. 

6 Bi emi tilẹ sòrọ ibinujẹ mi kò rii; bi mo si 
tilẹ dakẹ, nibo li itunu mi de? 

17 Ṣugbọn nisisiyi, o da mi lagara, iwọ (Ọlọ— 
run) mu gbogbo ẹgbẹ mi takete. 

8 Iwọ si fi ikiweje kún mi lara, ti o jẹri tì mi; 
ati rirú ti o yọ lara mi, o jẹri tì mi li oju. 

8 Ibinu rẹ̀ li o fà mi ya, o si ṣọta mi; o pa 
ehin rẹ̀ keke si mi, ọta mi si gboju rẹ̀ si mi. 

10 Nwọn ti fi ẹnu wọn yán si mi, nwọn gbá 
mi li ẹrẹkẹ ni igbá ẹ̀gan, nwọn kô ara wọn jọ 
pò si mi. 

11 Ọlọrun ti fi mi le ọwọ ẹni—buburu, o si 
mu mi ṣubu si ọwọ enia ẹlẹṣẹ. 

12 Mo ti joko jẹ, ṣugbọn o fa mi já o si dì mi 
li ọrún mu, o si gbòn mi tutu, o si gbe mi kalẹ 
ṣe àmi itasi rẹ̀. 

13 Awọn tafatafa rẹ̀ duro yi mi kakiri; o la mi 
laiya pẹ̀rẹ kò si dasi, o si tú orôrò ara mi dà 
silẹ. 

14 Ibajẹ lori ibajẹ li o fi ba mi jẹ; o sure kọlù 
mi bi òmirán. 

15 Mo rán aṣọ—apo bò ara mi, mo si rẹ̀ iwo 
mi silẹ ninu erupẹ. 

16 Oju mi ti pẹn fun ẹkún, ojiji ikú si ṣẹ si 
ipenpeju mi. 

17 Kì iṣe nitori aiṣotitọ kan li ọwọ mi, adura 
mi si mẹ pẹlu. 

18 A! ilẹ aiye, iwọ máṣe bò ẹ̀jẹ mi, ki ẹkún 
mi máṣe ni ipò kan. 

19 Njẹ nisisiyi kiyesi i! ẹlẹri mi mbẹ li ọrun, 
ẹri mi si mbẹ loke ọrun. 

20 Awọn ọre mi nfi mi ṣẹ̀sin, ṣugbọn oju mi 
ndà omije sọdọ Ọlọrun. 

21 Ibaṣepe ẹnikan le ma ṣe alagbawi fun 
ẹnikeji lọdọ Ọlọrun, bi enia kan ti iṣe alagba— 
wi fun ẹnikeji rẹ̀. 

22 Nitori nigbati iye ọdun diẹ rekọja tan, 
nigbana ni emi o lọ si ibi ti emi kì yio pada bẹ. 


l 7 1 EMI mi bajẹ, ọjọ mi parun, isa-okú 
duro dẹ̀ mi. 

2 Nitôtọ! awọn ẹlẹya wà lọdọ mi, oju mi si 
tẹmẹ imunibinu wọn. 

3 Njẹ nisisiyi, fi lelẹ! yàn onigbọwọ fun mi 
lọdọ rẹ; tani oluwa rẹ̀ ti yio ba mi so ọwọ pò? 

4 Nitoripe iwọ ti sé wọn laiya kuro ninu 
oye, nitorina iwọ kì yio gbé wọn leke. 

5 Ẹniti o fi awọn ọrẹ hàn fun igára, on ni oju 
awọn ọmọ rẹ̀ yio mu ofo. 

6 si sọ mi di ẹni—owe fun awọn enia, ni— 
waju wọn ni mo dabi ẹni itut6 si li oju. 


JOBU 17—19 
7Oju mi ṣú baibai pẹlu nitori ibinujẹ, 
gbogbo ẹ̀ya ara mi si dabi ojiji. 

8 Awọn olododo yio yanu si eyi, ẹni alaiṣẹ̀ 
si binu si awọn àgabagebe. 

8 Olododo pẹlu yio di òna rẹ̀ mu, ati ọlọwọ 
mimẹ yio ma lera siwaju. 

10 Ṣugbọn bi o ṣe ti gbogbo nyin, ẹ yipada, 
ki ẹ si tun bò nisisiyi, emi kò le ri ọlọgbôn kan 
ninu nyin. 

11 Ọjọ ti emi ti kọja, iro mi ti fà já, ani iro 
inu mi. 

12 A sọ oru di òsan; nwọn ni, imọlẹ summọ 
ibiti òkunkun de. 

13 Bi mo tilẹ ni ireti, ipo—okú ni ile mi, mo 
ti tẹ bùsun mi sinu òkunkun. 

14 Emi ti wi fun idibajẹ pe, Iwọ ni baba mi, ati 
fun kòkoro pe, Iwọ ni iya mi ati arabinrin mi. 

15 Ireti mi ha dà nisisiyi? bi o ṣe ti ireti mi 
ni, tani yio ri i? 

16 O sọkalẹ lọ sinu ọgbun ipo—okú, nigbati 
a jumọ simi pò ninu erupẹ ilẹ. 


l 8 1 NIGBANA ni Bildadi, ara Ṣua, dahùn 
o si wipe, 


2 Nigba wo li ẹnyin o to fi idi òrọ tì; ẹ rò o, 
nigbẹhin rẹ̀ li awa o to ma sọ. 

3 Nitori kili a ṣe nkà wa si bi ẹranko, ti a si 
nkà wa si bi ẹni ẹ̀gan li oju nyin! 

4 Iwọ nfa ara rẹ ya pẹrẹpẹrẹ ninu ibinu rẹ, 
ki a ha kẹ aiye silẹ nitori rẹ bi? tabi ki a ṣi 
apata kuro ni ipo rẹ̀? 

5 Nitotọ imọlẹ enia buburu li a o pa kuro, 
òwọ-iná rẹ̀ kì yio si tan imọlẹ: 

6 Imọlẹ yio ṣokunkun ninu agọ rẹ̀, fitila rẹ̀ li 
a o si pa pẹlu rẹ̀. 

7 Irin ẹsẹ agbara rẹ̀ yio di fifọn, ìmọ on ti— 
kararẹ ni yio bi i ṣubu. 

8 Nipa ẹsẹ on tikararẹ̀ o ti bẹ sinu àwọn, o 
si rìn lori okùn didẹ. 

3Okùn ẹgẹ̀ ni yio mu u ni gigisẹ, awọn 
igara yio si ṣẹgun rẹ̀. 

10 A dẹkùn silẹ fun u lori ilẹ, a si wà òfin 
fun u loju ẹ̀na. 

tI Ẹru nla yio bà a ni iha gbogbo, yio si le e 
de ẹsẹ rẹ̀. 

12 Ailera rẹ̀ yio di pipa fun ebi, iparun yio 
dide duro si i ni iha rẹ̀. 

13 Yio jẹ ẹ̀ya ara rẹ̀, akọbi ikú ni yio jẹ agba— 
Ta rẹ̀ run. 

14 Eyi ti o ti gbẹkẹle ni a o fàtu kuro ninu 
agọ rẹ̀, yio si tò ọba ẹ̀ru nla nì lọ. 

15 Yio si ma joko ninu agọ rẹ̀ eyi ti kì iṣe 
tirẹ̀, imi—Òrùn li a ọ fún kakiri si ara ile rẹ̀. 


406 


16 Gbongbo rẹ̀ yio gbẹ nisalẹ, a o si ke ẹ̀ka 
rẹ̀ kuro loke. 

17 Iranti rẹ̀ yio parun kuro li aiye, kì yio si 
orukọ rẹ̀ ni igboro ilu. 

18 A o si le e lati inu imọlẹ sinu òkunkun, a 
o si le e kuro li aiye. 

18 Kì yio ni ọmọ bibikunrin tabi ajọbi—kunrin 
ninu awọn enia rẹ̀, bẹni kò si ẹnikan ti o kù 
ninu agbo ile rẹ̀. 

20 Ẹnu yio ya awọn iran ti Ìwọ—ôrùn si igba 
ọjọ rẹ̀, gẹgẹ bi ẹ̀ru iwariri ti ba awọn iran ti 
ila-òorùn. 

21 Nitôtọ iru—bẹ ni ibujoko awọn enia bu— 


buru, eyi si ni ipo ẹni ti kò mò Ọlọrun. 
l 9 1 NIGBANA ni Jobu dahùn o si wipe, 
2 Yio ti pẹ to ti ẹnyin o fi ma bà mi 
ninu jẹ, ti ẹnyin o fi ma fi òrọ kun mi ni ìjanja? 

3 Igba mẹwa li ẹnyin ti ngàn mi, oju kò tì 
nyin ti ẹ fi jẹ mi niya. 

4 Ki a fi sí bẹ pe, mo ṣìna nitôtọ, ìṣina mi 
Wà lara emi tikarami. 

5 Bi o tilẹ ṣepe ẹnyin o ṣogo si mi lori nitô— 
tọ, ti ẹ o si ma fi ẹ̀gan mi gun mi loju. 

6 Ki ẹ mò nisisiyi pe: Ọlọrun li o bì mi 
ṣubu, o si nà àwọn rẹ̀ yi mi ka. 

7 Kiyesi i, emi nkigbe pe, ỌWỌ alagbara! 
ṣugbọn a kò gbẹ ti emi; mo kigbe soke, bẹni 
kò si idajọ. 

80 sògba di òna mi ti emi kò le kọja, o si 
mu òkunkun ṣú si ipa òna mi: 

8 O ti bQ ogo mi, o si ṣi ade kuro li ori mi. 

10 O ti bà mi jẹ ni iha gbogbo, ẹmi si pin; 
ireti mi li a o si fatu bi igi: 

ti O si tinabọ ibinu rẹ̀ si mi, o si kà mi si bi 
ọkan ninu awọn ọtfa rẹ̀. 

12 Ẹgbẹ ogun rẹ̀ si dàpọ si mi, nwọn si tẹ— 
gun si mi, nwọn si dò yi agọ mi ka. 

13O mu awọn arakunrin mi jina si mi rére, 
ati awọn ojulumọ mi di ajeji si mi nitôtọ. 

14 Awọn ajọbi mi fà sẹhin, awọn afaramQf 
ọrẹ mi si di onigbagbe mi. 

15 Awọn ara inu ile mi ati awọn ọmọbinrin 
iranṣẹ mi kà mi si ajeji, emi jasi ajeji enia li 
oju wọn. 

16 Mo pò iranṣẹ mi, on kò si da mi lohùn, 
mo fi ẹnu mi bẹ̀ ẹ. 

17 Ẹmi mi sú aya mi, ati òôrùn mi sú awọn 
ọmọ inu iya mi. 

18 Ani awọn ọmọde fi mi ṣẹsin: mo dide, 
nwọn si sòrọ ẹ̀gan si mi. 

13 Gbogbo awọn ọrẹ idimọpọ mi korira mi, 
awọn olufẹ mi si kẹ̀hinda mi. 


407 


20 Egungun mi lẹ mẹ awọ ara mi ati m€ 
ẹran ara mi, mo si bẹ pẹlu awọ ehin mi. 

21 Ẹ ṣánu fun mi, ẹ ṣánu fun mi, ẹnyin ọrẹ 
mi, nitori ọwọ Ọlọrun ti bà mi. 

22 Nitori kili ẹnyin ṣe lepa mi bi Ọlọrun, ti 
ẹran ara mi kò tẹ̀ nyin lọrùn! 

23 A! Ibaṣepe a le kọwe ẹ̀rọ mi nisisiyi, 
ibaṣepe a le dà a sinu iwe! 

24 Ki a fi kalamu irin ati ti ojé ké wọn sinu 
apata fun lailai. 

25 Ati emi, emi mò pe Oludande mi mbẹ li 
áyẹ̀, ati pe on bi Ẹni—ikẹhin ni yio dide soke 
lori erupẹ ilẹ. 

26 Ati lẹhin igba awọ ara mi, ti a ti ke e kuro 
bi iru eyi, ati laili ẹran ara mi li emi o ri Ọlọ— 
run, 
27 Ẹniti emi o ri fun ara mi, ti oju mi o si 
WÒ, kì si iṣe ti ẹlomiran; ọkàn mi si dáku ni 
inu mi. 

28 Bi ẹnyin ba wipe, Awa o ti lepa rẹ̀ to! ati 
pe, gbongbo òrọ na li a sa ri li ọwọ mi, 

28 Ki ẹnyin ki o bẹ̀ru idà; nitoripe ibinu ni 
imu ijiya idà wá: ki ẹnyin ki o lẹ̀ imò pe idajọ 


kan mbẹ. 
2 O 1NIGBANA ni Sofari, ara ìNaama, 
dahùn o si wipe, 

2 Nitorina ni ìro inu mi da mi lohùn, ati ni— 
tori eyi na ni mo si yara si gidigidi. 

3 Mo ti gbé ẹsan ẹ̀gan mi, ẹmi oye mi si da 
mi lohùn. 

4 Iwọ kò mò eyi ri ni igba atijọ, lati igba ti a 
sọ enia lọjò silẹ aiye? 

5 Pe, orin ayò enia buburu igba kukuru ni, 
ati pe, ni iṣẹju kan li ayò àgabagebe. 

6 Bi ọlanla rẹ̀ tilẹ goke de ọrun, ti ori rẹ̀ si 
kan awọsanma. 

7 Ṣugbọn yio ṣegbe lailai bi igbẹ ara rẹ̀; 
awọn ti o ti ri i ri, yio wipe, On ha dà? 

8 Yio fò lọ bi alá, a kì yio si ri i, ani a o lée lọ 
bi iran oru. 

9 Oju ti o ti ri i ri pẹlu, kì yio si ri i mẹ, bẹni 
ibujoko rẹ̀ kì yio si ri i m€. 

10 Awọn ọmọ rẹ̀ yio ma wá ati ri oju—rere 
lọdọ talaka, ọwọ rẹ̀ yio si kú ẹrù wọn pada. 

11 Egungun rẹ̀ kún fun agbara igba ewe rẹ̀, 
ti yio ba a dubulẹ ninu erupẹ. 

12 Bi ìwa buburu tilẹ dùn li ẹnu rẹ̀, bi o tilẹ 
pa a mẹ nisalẹ ahọn rẹ̀... . 

13 Bi o tilẹ dá a si, ti kò si kò ọ silẹ, ti o pa a 
mọ sibẹ li ẹnu rẹ̀, 

14 Ṣugbọn onjẹ rẹ̀ ninu ikùn rẹ̀ ti yipada, o 
jasi orôro pamọlẹ ninu rẹ̀; 


JOBU 19—21 
15 O ti gbe ọrọ mì, yio si tun bì i jade, Ọlọ— 
Tun yio pò ọ yọ jade lati inu rẹ̀ wá. 

16 O ti fà oré pamọlẹ mu, ahọn gunte ni yio 
pa a. 

17 Kì yio ri odò wọnni, iṣan omi, odò ṣiṣàn 
oyin ati ti ori am. 

18 Ohun ti o ṣíṣẹ fun ni yio mu u pada, kì 
yio si gbe e mì; gẹgẹ bi ọrọ ti o ni, kì yio si yò 
ninu rẹ̀. 

19 Nitoriti o ninilara, o si ti kẹhinda talaka, 
nitoriti o fi agbara gbe ile ti on kò ké. 

20 Nitori on kò mò iwa—pẹlẹ ninu ara rẹ̀, ki 
yio si gbà ninu eyiti ọkàn rẹ̀ fẹ silẹ. 

21 Ohun kan kò kù fun jijẹ rẹ̀, nitorina ọrọ 
rẹ̀ kì yio duro pé. 

22 Ninu titô ìkún rẹ̀ yio wà ninu ihale, ọwọ 
gbogbo awọn oniyọnu ni yio dide si i lori. 

23 Yio si ṣe pe, nigbati o ma fi kún inu rẹ̀ yo 
nì, Ọlọrun yio fa riru ibinu rẹ̀ si i lori, nigbati 
o ba njẹun lọwọ. 

24 Yio sá kuro lọwọ ohun—ogun irin, ọrun 
akọ-irin ni yio ta a po yọ. 

25 O fà a yọ, o si jade kuro lara, ani idà di— 
dan ni njade lati inu orQro wá: ẹ̀ru—nla mbẹ li 
ara rẹ̀. 

26 Okunkun gbogbo ni a ti pam fun iṣura 
rẹ̀, iná ti a kò fẹ ni yio jo o run: yio si jẹ eyi ti o 
kù ninu agọ rẹ̀ run. 

27 Ọrun yio fi ẹ̀ṣẹ rẹ̀ hàn, aiye yio si dide 
duro si i. 

28 Ibisi ile rẹ̀ yio kọja lọ, ati ohun ini rẹ̀ yio 
ṣàn danu lọ li ọjọ ibinu Ọlọrun. 

29 Eyi ni ipin enia buburu lati ọdọ Ọlọrun 
Wá, ati ogún ti a yàn silẹ fun u lati ọdọ Oluwa 
wá. 

2 l 1 SUGBỌN Jobu dahùn, o si wipe, 
2Ẹ tẹti silẹ dẹdẹ si ohùn mi, ki eyi ki 
o jasi itunu nyin. 

3Ẹ jọwọ mi ki emi sòrọ, lẹhin igbati mo ba 
sọ tan, iwọ ma fi ṣẹsin nṣo. 

4Bi o ṣe ti emi ni, aroye mi iṣe si enia bi, 
tabi etiṣe ti ọkàn mi kì yio fi ṣe aibalẹ? 

5 Ẹ wò mi fin, ki ẹnu ki o si yà nyin, ki ẹ si fi 
ọwọ le ẹnu nyin. 

6 Ani nigbati mo ranti, ẹ̀ru bà mi, iwarìri si 
mu mi lara. 

7 Nitori kini enia buburu fi wà li àyẹ̀, ti 
nwọn gbé, ani ti nwọn di alagbara ni ipa! 

8Iru-ọmọ wọn fi idi kalẹ li oju wọn pẹlu 
wọn, ati ọmọ—ọmọ wọn li oju wọn. 

9 Ile wọn wà laini ewu, bẹni ọpa-ìna Ọlọ— 
run kò si lara wọn. 


JOBU 21, 22 


10 Akọ—malu wọn a ma gtin, kì isi isé, abo— 
malu wọn a ma bi, ki isi iṣẹnu; 

11 Nwọn a ma rán awọn ọmọ wọn wẹwẹ 
jade bi agbo ẹran, awọn ọmọ wọn a si ma jé. 

12Nwọn mu ohun ọnà orin timbreli ati 
dùru, nwọn si nyò si ohùn ifẹ̀re. 

13 Nwọn lo ọjọ wọn ninu ọrò; ni iṣẹjukan 
nwọn a lọ si ipo—okú. 

14 Nitorina ni nwọn ṣe wi fun Ọlọrun pe, 
Lọ kuro lọdọ wa, nitoripe awa kò fẹ ìmọ ipa 
òna rẹ! 

15 Kini Olodumare ti awa o fi ma sin i? ere 
kili a o si jẹ bi awa ba gbadura si i! 

16 Kiyesi i, alafia wọn kò si nipa ọwọ wọn, 
ìmọ enia buburu jina si mi rére. 

17 Igba melomelo ni a npa fitila enia buburu 
kú? igba melomelo ni iparun wọn de ba wọn, 
ti Ọlọrun isi ma pin ibinujẹ ninu ibinu rẹ̀. 

18 Nwọn dabi akeku oko niwaju afẹfẹ, ati bi 
iyangbo, ti ẹfufu—nla fẹ lọ. 

19 Ọlọrun to ìya-ẹ̀ṣẹ rẹ̀ jọ fun awọn ọmọ rẹ̀, 
o san a fun u, yio si mò ọ. 

20 Oju rẹ̀ yio ri iparun ara rẹ̀, yio si ma mu 
ninu riru ibinu Olodumare. 

21 Nitoripe alafia kili o ni ninu ile rẹ̀ lẹhin 
Tẹ̀, nigbati a ba ke iye oṣù rẹ̀ kuro li agbede— 
meji? 

22 Ẹnikẹni le ikẹ Ọlọrun ni ìmọ? on ni sa 
nṣe idajọ ẹni ibi giga. 

23 Ẹnikan a kú ninu pipé agbara rẹ̀, ti o wà 
ninu irọra ati idakẹ patapata. 

24 Ọpẹn rẹ̀ kún fun omi—ọmú, egungun rẹ̀ 
si tutu fun ọra. 

25 Ẹlomiran a si kú ninu kikoro ọkàn rẹ̀, ti 
kò si fi inu didun jẹun. 

26 Nwọn o dubulẹ bakanna ninu erupẹ, 
kòkoro yio si ṣubo wọn. 

27 Kiyesi i, emi mò iro inu nyin ati arekere— 
ke ti ẹnyin fi gba dulumọ si mi. 

28 Nitoriti ẹnyin Wipe, nibo ni ile awọn 
ọmọ alade, ati nibo ni agọ awọn enia buburu 
nì gbe wà? 

28 Ẹnyin kò bere lọwọ awọn ti nkọja lọ li 
òna, ẹnyin kò mò àmi wọn? pe, 

30 Enia buburu ni a fi pamọ fun ọjọ iparun, 
a o si mu Wọn jade li ọjọ riru ibinu. 

31 Tani yio sọ ipa—òna rẹ̀ kò o li oju, tani yio 
si san pada fun u li eyi ti o ti ṣe? 

32 Sibẹ a o si sin i li na ipo—okú, yio si ma 
ṣẹ ororì okú. 

33 Ogulutu ọfin yio dún mọ ọ, gbogbo enia 
yio si ma tò ọ lẹhin, bi enia ainiye ti lọ ṣiwaju 
fẹ̀. 


408 


34 E ha ti ṣe ti ẹnyin fi ntù mi ninu lasan! bi 
o ṣepe ni idahùn nyin eké kù nibẹ. 

2 2 INIGBANA ni Elifasi, ara Tema, 
dahùn wipe, 

2 Enia le iṣe rere fun Ọlọrun, bi ọlọgbọn tí 
iṣe rere fun ara rẹ̀. 

3Ohun ayò ha ni fun Olodumare pe, olo— 
dodo ni iwọ? tabi ere ni fun u, ti iwọ mu ẹ̀na 
rẹ pé? 

4 Yio ha ba ọ wi bi nitori ìbẹru Ọlọrun rẹ, 
yio ha ba ọ lọ sinu idajọ bi? 

5 Iwa—buburu rẹ kò ha tobi, ati ẹ̀ṣẹ rẹ lai— 
niye? 

6 Nitôtọ iwọ gbà ohun ẹri li ọwọ arakunrin 
rẹ lainidi, iwọ si tú onihoho li aṣọ wọn. 

7 Iwọ kò fi omi fun alárẹ mu, iwọ si hawọ 
onjẹ fun ẹniti ebi npa. 

8 Bi o ṣe ti alagbara nì ni, on li o ni aiye, 
ọlọla si tẹdo sinu rẹ̀. 

8 Iwọ ti rán awọn opô pada lọ li ọwọ ofo, 
apa awọn ọmọ alainibaba ti di ṣiṣẹ. 

10 Nitorina ni idẹkun ṣe yi ọ kakiri, ati ìbẹ— 
ru ojiji nyọ ọ lẹnu. 

11 Tabi iwọ kò ha ri okunkun, ati òpọlọpọ 
omi ti o bò ọ mọlẹ? 

12 Ọlọrun kò ha jẹ Ẹni giga ọrun? sa Wò ori 
awọn ìrawò bi nwọn ti ga tô! 

13 Iwọ si wipe, Ọlọrun ti ṣe mò, on ha le iṣe 
idajọ lati inu awọsanma dudu wá bi? 

14 Awọsanma ti o nipọn ni ibora fun u, ti kò 
fi le riran; o si rin ninu ayika ọrun. 

15 Iwọ fẹ rìn ipa—Òna igbani ti awọn enia 
buburu ti rìn. 

16 Ti a ke lulẹ kuro ninu aiye laipé ọjọ wọn, 
ipilẹ wọn ti de bi odò ṣiṣàn. 

17 Awọn ẹniti o wi fun Ọlọrun pe, Lọ kuro 
lọdọ wa! Kini Olodumare yio ṣe fun wọn. 

18 Sibẹ o fi ohun rere kún ile wọn! ṣugbọn 
ìmọ enia—buburu jìna si mi! 

13 Awọn olododo ri i, nwọn si yò, awọn 
alailẹ̀ṣẹ si fi wọn rẹrin ẹlẹya pe: 

20 I otitọ awọn ọta wa ni a ke kuro, ìná yio 
si já iyokù wọn run. 

21 Fa ara rẹ sunmọ Ọlọrun, iwọ o si ri alafia; 
nipa eyinì rere yio wá ba ọ. 

22 Emi bẹ̀ ọ, gba ofin lati ẹnu rẹ̀ Wá, ki o si 
tò òrọ rẹ̀ si aiya rẹ. 

23 Bi iwọ ba yipada sọdọ Olodumare, a si 
gbe ọ ré, bi iwọ ba si mu ẹ̀ṣẹ jina rére kuro 
ninu agọ rẹ. 

24 Ti iwọ ba tẹ wura daradara silẹ lori erupẹ 
ati wura ôfiri labẹ okuta odò. 


409 


25 Nigbana ni Olodumare yio jẹ iṣura rẹ, ani 
yio si jẹ fadaka fun ọ ni òpọlọpọ. 

26 Lotitọ nigbana ni iwọ o ni inu didùn ninu 
Olodumare, iwọ o si gbe oju rẹ soke sọdọ 
Ọlọrun. 

27 Bi iwọ ba gbadura rẹ sọdọ rẹ̀, yio si gbẹ 
tirẹ, iwọ o si san ẹ̀jẹ rẹ. 

28 Iwọ si gbimọ ohun kan pẹlu, yio si fi idi 
mulẹ fun ọ; imọlẹ yio si m€ sipa òna rẹ. 

29 Nigbati ipa—òna rẹ ba lọ sisalẹ, nigbana 
ni iwọ o wipe, Igbesoke mbẹ! Ọlọrun yio si 
gba onirẹlẹ là! 

30 Yio gba ẹniti kì iṣe alaijẹbi là, a o si gbà a 


nipa mim€ ọwọ rẹ. 
2 3 1NIGBANA ni Jobu si dahùn wipe, 
2 Ani loni ni òran mi korò; ọwọ mi si 

Wuwo si ikerora mi. 

3 A! emi iba mò ibi ti emi iba wá Ọlọrun ri! 
ki emi ki o tò ọ lọ si ibujoko rẹ̀, 

4 Emi iba si tò ọran na niwaju rẹ̀, ẹnu mi 
iba si kún fun aroye. 

5 Emi iba si mò ẹ̀rọ ti on iba fi da mi lohùn, 
oye ohun ti iba wi a si ye mi. 

6 Yio ha fi agbara nla ba mi wijọ bi? agbẹdò! 
kiki on o si kiyesi mi: 

7 Nibẹ li olododo le iba a wijọ, bẹli emi o si 
bẹ li ọwọ onidajọ mi lailai. 

8 Si wò! bi emi ba lọ si iha ila—ôrùn, on kò 
si nibẹ, ati si iwọ—ôrùn ni, emi kò si roye rẹ̀: 

98 Niha ariwa bi o ba ṣiṣẹ nibẹ, emi kò ri i, o 
fi ara rẹ̀ pamọ niha gusu, ti emi kò le ri i. 

10 Ṣugbọn on mò ẹ̀na ti emi ntò, nigbati o 
ba dan mi wò, emi o jade bi wura. 

11 Ẹsẹ mi ti tẹle ipasẹ irin rẹ, ọna rẹ̀ ni mo ti 
kiyesi, ti nkò si yà kuro. 

12 BẸni emi kò pada sẹhin kuro ninu ofin ẹnu 
rẹ̀, emi si pa òrọ ẹnu rẹ̀ mẹ jù ofin inu mi lọ. 

13 Ṣugbọn oninukan li on, tani yio si yi i 
pada? Eyiti ọkàn rẹ̀ si ti fẹ, eyi na ni iṣe. 

14 Nitôtọ ohun ti ati yàn silẹ fun mi ni nṣe, 
òpọlọpọ iru bẹ li o wà li ọwọ rẹ̀. 

15 Nitorina ni ara ko ṣe rò mi niwaju rẹ̀, 
nigbati mo ba rò o, ẹ̀ru a ba mi. 

16 Nitoripe Ọlọrun ti pá mi li aiya, Olodu— 
mare si ndamu mi. 

17 Nitoriti a kò ti ke mi kuro niwaju òkun— 
kun, bẹni kò pa òkùnkùn—biribiri mọ kuro 
niwaju mi. 


2 4 1EÉṢE bi igba—-igba kò pamọ lọdọ 
Olodumare; ti awọn ojulumọ rẹ̀ kò ri 
ọjọ rẹ̀? 


JOBU 22—24 
2Nwọn a ṣi àmi àla ilẹ, nwọn a fi agbara ko 
agbo ẹran lọ, nwọn si bẹ wọn. 

3Nwọn a si dà kẹtẹkẹtẹ alainibaba. lọ, 
nwọn a si gba ọdá—malu opôé li ohun ògo. 

4 Nwọn a bì alaini kuro loju ọna, awọn ta— 
laka aiye a sa pam pò. 

5 Kiyesi i, bi kẹtẹkẹtẹ igbẹ ninu ijù ni nwọn 
ijade lọ si iṣẹ wọn; nwọn a tete dide lati Wá 
ohun ọdẹ; ijù pese onjẹ fun wọn ati fun awọn 
ọmọ wọn. 

6 Olukuluku a si ṣa ọka onjẹ—ẹran rẹ̀ ninu 
oko, nwọn a si ká ọgba—ajara enia buburu. 

1? Nihoho ni nwọn ma sùn laini aṣọ, ti nwọn 
kò ni ibora ninu otutu. 

8Ọwara ojo oke—nla si pa wọn, nwọn si 
lẹ̀mọ apata nitoriti kò si abo. 

9Nwọn ja ọmọ-—alainibaba kuro li ẹnu— 
ọmu, nwọn si gbà ohun ẹ̀ri li ọwọ talaka. 

10 Nwọn rìn kiri nihoho laili aṣọ, awọn ti 
ebi npa rẹrù ìdi—ọka. 

11 Awọn ẹniti nfún ororo ninu agbala wọn, 
ti nwọn si ntẹ ifunti àjara, ongbẹ si ngbẹ wọn. 

12 Awọn enia nkerora lati ilu wá, ọkàn 
awọn ẹniti o gbọgbẹ kigbe soke; sibẹ Ọlọrun 
kò kiyesi iwẹ̀re na. 

13 Awọn li o wà ninu awọn ti o kò imọlẹ, 
nwọn kò mò ipa òna rẹ̀, bẹni nwọn kò duro 
nipa ẹna rẹ̀. 

14 Panipani a dide li afẹmfjumọ pa talaka 
ati alaini, ati li oru a di olẹ̀. 

15 Oju àlagbere pẹlu duro de ofefe ọjọ, o ni, 
Oju ẹnikan kì yio ri mi, o si fi iboju boju rẹ̀. 

16 Li òkunkun nwọn a runlẹ wọle, ti nwọn 
ti fi oju sọ fun ara wọn li ọsan, nwọn kò mẹ 
imọlẹ. 

17 Nitoripe bi oru dudu ni owurò fun gbogbo 
wọn; nitoriti nwọn si mò ibẹru oru dudu. 

180 yara lọ bi ẹni loju omi; ifibu ni ipin 
wọn li aiye, on kò rìn lọ mọ li na ọgba—ajara. 

19 Ọdá ati ôru ni imu omi ojo—didi gbẹ, 
bẹni isa—okú irun awọn ẹ̀lẹṣẹ. 

20 Inu ibímọ yio gbagbe rẹ̀, kokoro ni yio 
ma fi adun jẹun lara rẹ̀, a kì yio ranti rẹ̀ m€; 
bẹni a o si ṣẹ ìwa—buburu bi ẹni ṣẹ igi. 

21 Ẹniti o hù ìwa—buburu si agàn ti kò bí ri, 
ti kò ṣe rere si op. 

22 O fi ipá rẹ̀ fà alagbara lọ pẹlu; o dide, kò 
si ẹniti ẹmi rẹ̀ da loju. 

23 On si fi ìwa ailewu fun u, ati ninu eyi ni a 
o si tì i lẹhin, oju rẹ̀ si wà ni ipa-ọna wọn. 

24 A gbe wọn lekẹ̀ nigba diẹ, nwọn kọja lọ, a 
si rẹ̀ wọn silẹ, a si mu wọn kuro li òna, bi awọn 
ẹlomiran, a si ke wọn kuro bi ori ṣiri itú ọkà bàbà. 


JOBU 24—28 
25 Njẹ, bi kò ba ri bẹ nisisiyi, tani yio mu mi 


li eké, ti yio si fi ẹrọ mi ṣe alainidi? 
2 5 INIGBANA ni Bildadi, ara Ṣua, 
dahún wipe, 

2 Ijọba ati ẹ̀ru mbẹ lọdọ rẹ̀, on ni iṣe ilaja ni 
ibi gigagiga rẹ̀. 

3 Awọn ọmọ—ogun rẹ̀ ha ni iye bi, tabi ara 
tani imọlẹ rẹ̀ kò m€ẹ si? 

4Eha ti ṣe ti a o fi da enia lare lọdọ Ọlọrun, 
tabi ẹniti a bi lati inu obinrin wá yio ha ṣe m6? 

5 Kiyesi i, òṣupa kò si le itan imọlẹ, ani 
awọn ìrawọ kò mọlẹ li oju rẹ̀. 

6 Ambọtori enia ti iṣe idin, ati ọmọ enia, ti 


iṣe kòkoro! 
2 Ô 1ṢUGBỌN Jobu si dahún wipe, 
2 Bawo ni iwọ nṣe iranlọwọ ẹniti kò 

ni ipá, bawo ni iwọ nṣe gbà apa ẹniti kò li 
agbara? 

3Bawo ni iwọ nṣe ìgbimọ ẹniti kò li 
ọgbọn, tabi bawo ni iwọ nsọdi ẹ̀ran li òpọlọ— 
pọ bi o ti ri? 

4 Tani iwọ mbà sẹ̀rọ, ati ẹmi tani o ti ọdọ 
rẹ wá? 

5 Awọn alailagbara ti isa-okú wWáriri; labẹ 
omi pẹlu awọn ti ngbe inu rẹ̀. 

BIhoho ni ipo—okú niwaju rẹ̀, ibi iparun kò 
si ni iboju. 

7On ni o nà ìha ariwa ọrun ni ibi ofurufu, o 
si fi aiye rọ li oju ofo. 

80 di omiyomi pò ninu awọsanma rẹ̀ ti o 
nipọn; awọsanma kò si ya nisalẹ wọn. 

8 O si fa oju itẹ rẹ̀ sẹhin, o si tẹ awọ sanma 
rẹ̀ si i lori. 

10 O fi ìde yi omi—okun ka, titi de ala imọlẹ 
ati òkunkun. 

ti Ọwọn òpo ọrun wáriri, ẹnu si yà wọn si 
ibawi rẹ̀. 

12O fi ipa rẹ̀damu omi—okun, nipa oye rẹ̀ o 
lu agberaga jalẹjalẹ. 

13 Nipa ẹmi rẹ li o ti ṣe ọrun li òṣọ, ọwọ rẹ̀ li 
o ti da ejo—wiwQ nì. 

14 Kiyesi i, eyi ni opin òna rẹ̀, ohùn eyiti a 
gbé ti kere tô! ṣugbọn ara ipá rẹ̀ tali oye rẹ̀ le 
iye? 


2 7 1 PẸLUPẸLU Jobu si tun sọ kún ẹ̀rọ 
owe rẹ̀ o si wipe, 
2Bi Ọlọrun ti mbẹ ẹniti o gba idajọ mi lọ, 
ati Olodumare ti o bà mi li ọkàn jẹ. 
3 Niwọn igba ti ẹmi mi mbẹ ninu mi, ati ti 
ẹmi Ọlọrun mbẹ ni iho imú mi. 


410 


4 Ete mi kì yio sòrọ eké, bẹli ahọn mi kì yio 
sòrọ ẹ̀tan. 

5 Ki a ma ri pe emi ndá nyin li are, titi emi o 
fi kú emi kì yio ṣi ìwa otitọ mi kuro lọdọ mi. 

6 Ododo mi li emi dimú ṣinṣin, emi kì yio si 
jọwọ rẹ̀ lọwọ; aiya mi kì yio si gan ọjọ kan 
ninu ọjọ aiye mi. 

7 Ki ọta mi ki o dàbi enia buburu, ati ẹniti 
ndide si mi ki o dàbi ẹni alaiṣododo. 

8 Nitoripe. kini ireti àgabagebe, nigbati 
Ọlọrun ba ke ẹmi rẹ̀ kuro, nigbati o si fà a 
jade. 

8 Ọlọrun yio ha gb6 adura rẹ̀, nigbati ipọnju 
ba de si i? 

10 On ha le ni inu—didùn si Olodumare, on 
ha le ma kepe Ọlọrun nigbagbogbo? 

11 Emi o kẹ̀ nyin li ẹkẹ niti ọwọ Ọlọrun: eyi 
ti mbẹ lọdọ Olodumare li emi kì yio fi pamọ. 

12 Kiyesi i, gbogbo nyin li o ti ri i, nitori kili 
ẹnyin ṣe jasi asan pò bẹ? 

13 Eyi ni ipín enia buburu lọdọ Ọlọrun, ati 
ogún awọn aninilara, ti nwọn o gbà lọwọ 
Olodumare. 

14 Bi awọn ọmọ rẹ̀ ba di pupọ, fun idà ni, 
awọn ọmọ-ọmọ rẹ̀ kì yio yo fun onjẹ. 

15 Awọn ti o kù ninu tírẹ̀ li a o sinkú ninu 
ajakalẹ àrun: awọn opéô rẹ̀ kì yio si sọkún. 

16 Bi o tilẹ ké fàdaka jọ bi erupẹ, ti o si da 
aṣọ jọ bi amọ. 

17 Ki o ma dá a, ṣugbọn awọn oláôtọ ni yio lò 
o; awọn alaiṣẹ̀ ni yio si pin fadaka na. 

18 On ké ile rẹ̀ bi kòkoro aṣọ, ati bi agọbukà 
ti oluṣọ pa. 

19 Ọlọrọ yio dubulẹ, ṣugbọn on kì o tùn ṣe 
bẹ̀ mẹ, o ṣiju rẹ̀, on kò sì si. 

20 Ẹru nla bà a bi omi ṣiṣan, ẹ̀fufu nla ji i 
gbe lọ li oru. 

21 Ẹfufu ila—ôrúùn gbe e lọ, on si lọ; ati bi iji 
nla o si fà a kuro ni ipo rẹ̀. 

22 Nitoripe Olodumare yio kọlù u, kì o sì 
dasi; on iba yò lati sá kuro li ọwọ rẹ̀. 

23 Awọn enia yio si ṣapẹ si i lori, nwọn o si 


ṣe ṣiọ si i kuro ni ipò rẹ̀. 
2 8 1NITOTỌ ipa-ilẹ fàdaka mbẹ, ati ibi 
ti nwọn a ma idà wura. 

2 Ninu ilẹ li a gbe nwà irin, bàba li a si ndà 
lati inu okuta wá. 

3 Enia li o pari òkunkun, o si ṣe awari oku— 
ta òkunkun ati ti inu ojiji ikú si iha gbogbo. 

4 Nwọn Wá iho ilẹ ti o jìn si awọn ti o ngbe 
oke, awọn ti ẹsẹ enia gbagbe nWọn rọ si isalẹ, 
nwọn rọ si isalẹ jina si awọn enia. 


411 


S Bi o ṣe ti ilẹ ni, ninu rẹ̀ ni onjẹ ti ijade wá, 
ati ohun ti o wà nisalẹ li o yi soke bi ẹnipe iná. 

6 Okuta ibẹ ni ibi okuta Safiri, o si ni erupẹ 
Wura. 

7 Ipa òna na ni ẹiyẹ kò mẹ, ati oju gunugun 
kò ri i ri. 

8 Awọn ọmọ kiniun kò rin ibẹ rí, bẹni kini— 
un ti nké ramuramu kò kọja nibẹ rí. 

80 fi ọwọ rẹ̀ le akọ apata, o yi oke—nla po 
lati idi rẹ̀ wá. 

10 O si la ipa—odò ṣiṣàn ninu apata, oju rẹ̀ si 
ri ohun iyebiye gbogbo. 

11O si sé iṣàn odò ki o má ṣe kún akunya, o 
si mu ohun ti o lumọ hàn jade Wá si imọlẹ. 

12 Ṣugbọn nibo li a o gbe wá ọgbọn ri, nibo 
si ni ibi oye? 

13 Enia kò mẹ̀ iye rẹ̀, bẹli a kò le iri i ni ilẹ 
awọn aláyẹ̀. 

14 Ọgbun wipe, kò si ninu mi, omi—okun si 
Wipe, kò si ninu mi. 

15 A kò le fi wura rà a, bẹli a kò le ifi òṣuwọn 
Wọn fadaka ni iye rẹ̀. 

16 A kò le fi wura Ofiri diyele e, pẹlu okuta 
oniksi iyebiye, ati okuta Safiri. 

17 Wura ati okuta kristali kò to ẹgbẹ rẹ̀, bẹli 
a kò le fi ohun ẹ̀lo wura ṣe paṣiparọ rẹ̀. 

18 A kò le idarukọ iyun tabi okuta perli; iye 
ọgbọn si jù okuta rubi lọ. 

18 Okuta topasi ti Etiopia kò tô ẹgbẹ rẹ̀, bẹli 
a kò le ifi wura daradara diye le e. 

20 Nibo ha li ọgbọn ti jade wá; tabi nibo ni 
ibi oye? 

21A ri pe, o lumọ kuro li oju awọn aláyẹ̀ 
gbogbo, o si fara sin fun ẹiyẹ oju ọrun. 

22 Ibi iparun (Abaddoni) ati ikú wipe, Awa 
ti fi etí wa gburo rẹ̀. 

23 Ọlọrun li o moye ipa òna rẹ̀, o si mò ipo rẹ̀, 

24 Nitoripe o Woye de opin aiye, o si ri 
gbogbo isalẹ ọrun. 

25 Lati dà òṣuwọn fun afẹfẹ, o si fi òṣuwọn 
wọn omiyomi. 

26 Nigbati o paṣẹ fun òjo, ti o si la òna fun 
mànamana ará: 

27 Nigbana li o ri i, o si sọ ọ jade, o pẹ̀se rẹ̀ 
silẹ, ani o si Wadi rẹ̀ ri. 

28 Ati fun enia li o wipe, kiyesi i; Ẹru Oluwa, 
eyi li ọgbọn, ati lati jade kuro ninu ìwa—buburu 


eyi li oye! 
2 9 1 PẸLUPẸLU Jobu si tun gbẹnu le ẹ̀rọ 
rẹ̀ o si wipe, 
2 A! ibaṣepe emi wà bi igba oṣu ti o kọja, bi 
ọjọ ti Ọlọrun pa mi mQ! 


JOBU 28— 30 
3 Nigbati fitila rẹ̀ tàn si mi li ori, ati nipa 
imọlẹ rẹ̀ emi rìn ninu òkunkun ja. 

4Bi mo ti ri nigba òdẹ mi, nigbati aṣiri 
Ọlọrun wà ninu agọ mi. 

5 Nigbati Olodumare wà sibẹ pẹlu mi, nigbati 
awọn ọmọ mi wà yi mi ka. 

6 Nigbati emi nfi ori—amọ wẹ̀ iṣisẹ mi, ati ti 
apata ntú iṣàn ororo jade fun mi wá. 

7 Nigbati mo jade là arin ilu lọ si ẹnu ibode, 
nigbati mo tẹ ìtẹ mi ni igboro. 

8Nigbana ni awọn ọdọmọkunrin ri mi, 
nwọn si sapam€, awọn àgba dide duro. 

8 Awọn ọmọ-alade dakẹ ẹrọ sisọ, nwọn a si 
fi ọwọ wọn le ẹnu. 

10 Awọn ọlọla dakẹ, ahọn wọn si lẹmọ ẹ̀rigi 
ẹnu wọn. 

11 Nitoripe eti gbẹ ti emi, a si sure fun mi, 
oju si ri mi, on a jẹri mi. 

12 Nitoriti mo gba talaka ti nsọkun, ati alai— 
nibaba, ati alaini oluranlọwọ. 

13 Isure ẹniti o fẹrẹ iṣegbe Wa si ori mi, emi 
si mu aiya opo kọrin fun ayò. 

14 Emi si mu ododo wWòọ, o si bò mi lara; 
idajọ mi dabi aṣọ igunwa ati ade ọba. 

15 Mo ṣe oju fun afọju, ati ẹsẹ̀ fun amọkún. 

16 Mo ṣe baba fun talaka, ati òran ti emi kò 
mò, mo wadi rẹ̀ ri. 

17 Mo si ká ehin ẹ̀rẹkẹ enia buburu, mo si 
ja ohun ọdẹ na kuro li ehin rẹ̀. 

18 Nigbana n! mo wipe, emi o kú ninu itẹ 
mi, emi o si mu ọjọ mi pọ si i bi iyanrin. (bi 
ọjọ ti ẹiyẹ Feniksi.) 

19 Gbongbo mi ta lọ si ibi omi, ìri si sẹ̀ si ara 
ẹká mi titi li oru. 

20 Ogo mi gberu lọdọ mi, ọrun mi si pada di 
titun li ọwọ mi. 

21 Emi li enia ndẹti silẹ si, nwọn a si duro, 
nwọn a si dakẹ ninu ìgbimọ mi. 

22 Lẹhin òrọ mi nwọn kò si tun sọ mẹ, ẹ̀rọ 
mi bẹ si wọn li eti. 

23 Nwọn a si duro dẹ̀ mi bi ẹnipe fun ojo; 
nwọn si yanu wọn gboro bi ẹnipe fun ojo 
àrọ—kuro. 

24 Emi si rẹrin si wọn nigbati nwọn kò ba 
gba a gb6; imọlẹ oju mi ni nwọn kò le imu 
rẹ̀wẹsi. 

25 Mo la ẹ̀na silẹ fun wọn, mo si joko bi 
Olu, mo si joko bi ọba ninu ogun, bi ẹniti ntù 


aṣòfò ninu. 

3 0 1ṢUGBỌN nisisiyi awọn ti mo gbà li 
aburo nfi mi ṣẹ̀sin, baba ẹniti emi 

kẹgàn lati tò pẹlu awọn ajá agbo—ẹran mi. 


JOBU 30, 31 

2 Pẹlupẹlu agbara ọwọ wọn kini o le igbẹ 
fun mi, awọn ẹniti kikún ọjọ wọn kò si. 

3 Nitori aini ati ìyan nwọn di ẹni itakete, 
nWọn si girijẹ ohun jijẹ iju, ti o wà ni isọda— 
horo ati òfo lati lailai. 

4 Awọn ẹniti njá ewe-iyọ li ẹ̀ba igbẹ, 
gbongbo igikigi li ohun jijẹ wọn. 

5 A le wọn jade kuro lárin enia, nwọn si ho 
le wọn bi ẹnipe si olẹ̀. 

6 Lati gbé inu pàlapaia okuta afonifoji, ninu 
iho ilẹ ati ti okuta. 

? Ninu igbẹ ni nwọn ndún, nwọn ko ara 
Wọn jọ pò labẹ ẹgun neteli. 

8 Awọn ọmọ ẹniti oye kò ye, ani ọmọ awọn 
enia lasan, a si le wọn kuro ninu ilẹ. 

98 Njẹ nisisiyi emi di ẹni—orin fun wọn, ani 
emi di ẹni—asọrọsi fun wọn. 

10 Nwọn korira mi, nwọn sa kuro jina si mi, 
nWọn kò si dá si lati tuté si mi loju. 

tI Nitoriti Ọlọrun ti tu okun—ìye mi, o si 
pọn mi loju; awọn pẹlu si dẹ̀ ijanu niwaju mi. 

12 Awọn enia lasan dide li apa ẹ̀tun mi, 
nwọn tì mi li ẹsẹ kuro, nwọn si là ipa-òna 
iparun silẹ dẹ̀ mi. 

13 Nwọn dà ipa—òna mi rú, nwọn ran jàm— 
ba mi lọwọ, awọn ti kò li oluranlọwọ; 

14 Nwọn de si mi bi yiya omi gburu, ni ari— 
Wo nla ni nwọn ko ara wọn kátì si mi. 

15 Ẹru nla yipada bà mi, nwọn lepa ọkàn mi 
bi ẹfùfù, alafia mi si kọja lọ bi awọsanma. 

16 Ati nisisiyi ọkàn mi si dà jade si mi, ọjọ 
ipọnju dì mi mu. 

17 Oru gùn mi ninu egungun mi, eyiti o bù 
mi jẹ kò si simi. 

18 Nipa agbara nia aṣọ mi di pipada, o si 
lẹmẹ mi li ara yika bi ọrún aṣọ ileke mi. 

18O ti mu mi lọ sinu ẹrẹ̀, emi si dabi ekuru 
ati éru, 

20 Emi kepẹ̀ ọ, iwọ kò si gbọ ti emi, emi 
dide duro, iwọ si fi oju lile wò mi. 

21 Iwọ pada di ẹni—ìka si mi, ọwọ agbara rẹ 
ni iwọ fi de ara rẹ li òna si mi. 

22 Iwọ gbe mi soke si ẹ̀fufu, iwọ mu mi fò 
lọ, bẹni iwọ si sọ mi di asan patapata. 

23 Emi sa mọ pe iwọ o mu mi lọ sinu ikú, 
ati si ile-apejọ fun gbogbo aliáye. 

24 Bi o ti wu ki o ṣe, ẹnikan kì yio ha nawọ rẹ̀ 
ni igba iṣubu rẹ̀, tabi kì yio ké ninu iparun rẹ̀. 

25 Emi kò ha sọkun bi fun ẹniti o wà ninu 
iṣẹ, ọkàn mi kò ha bajẹ fun talaka bi? 

26 Nigbati mo fojusọna fun alafia, ibi si de, 
nigbati emi duro de imọlẹ, òkunkun si de. 

21 Ikùn mi nru, kò si simi, ọjọ ipọnju ti bá mi. 


412 


28 Emi nṣòfọ lọ rinkiri laisi 6rún, emi dide 
duro ni awujọ, mo si kigbe. 

28 Emi jasi arakunrin ajáko, emi di ẹgbẹ 
awọn abo—ogongo. 

30 Àwọ mi di dudu li ara mi, egungun mi si 
jérun fun 6ru. 

31 Duru mi pẹlu si di ti òfọ, ati ohun—ọnà 


orin mi si di ohùn awọn ti nsọkún. 
3 l 1EMI ti bá oju mi da majẹmu, njẹ 
emi o ha ṣe tẹjumọ wundia? 

2 Nitoripe kini ipin Ọlọrun lati ọrun Wá, 
tabi kini ogún Olodumare lati oke ọrun wá? 

3Kò ṣepe awọn enia buburu ni iparun wà 

4On kò ha ri ipa—òna mi, on kò ha si ka 
gbogbo iṣiṣe mi? 

5 Bi o ba ṣepe emi ba fi aiṣotitọ rìn, tabi ti 
ẹsẹ mi si yara si ẹ̀tan. 

6 Ki a diwọn mi ninu ìwòn ododo, ki Ọlọ— 
run le imò iduroṣinṣin mi. 

1Bi ẹsẹ mi ba yà kuro loju òna, ti aiya mi si 
tẹ̀le ipa oju mi, bi àbawọn kan ba si lẹmẹ mi li 
ọwọ. 

8 Njẹ ki emi ki o gbìn ki ẹlomiran ki o si mu 
u jẹ, ani ki a fà iru-ọmọ mi tu. 

9 Bi aiya mi ba di fifa sipasẹ obinrin kan, 
tabi bi mo ba lọ ibadeni li ẹnu-ẹ̀na ile 
aiadugbo mi, 

10 Njẹ ki aya mi ki o lọ ọlọ fun ẹlomiran, ki 
awọn ẹlomiran ki o tẹ̀ ara wọn Ji ara rẹ̀. 

11 Nitoripe ẹ̀ṣẹ buburu Ji eyi; ani ẹ̀ṣẹ ìṣẹniṣẹ 
ni lọdọ awọn onidajọ. 

12 Nitoripe iná ni eyi ti o jo de iparun, ti iba 
si fà gbongbo ohun ibisi mi gbogbo tu. 

13 Bi mo ba si ṣe aikà òran iranṣẹkunrin mi 
tabi iranṣẹbinrin mi si, nigbati nwọn ba mba 
mi jà; 

14 Kili emi o ha ṣe nigbati Ọlọrun ba dide; 
nigbati o ba si ṣe ibẹwo, ohún kili emi o dá? 

15 Ẹniti o dá mi ni inu kọ li o da a? ẹnikanna 
ki o mọ wa ni inu? 

16 Bi mo ba fà ọwọ sẹhin fun ifẹ—inu talaka, 
tabi bi mo ba si mu oju opô mofo; 

17 Tabi ti mo ba nikan bu òkele mi jẹ, ti aila— 
inibaba kò jẹ ninu rẹ̀; 

18 Nitoripe lati igba ewe mi wá Ji a ti tẹ ọ 
dàgba pẹlu mi bi ẹnipe baba, emi si nṣe itọju 
rẹ̀ (opô) lati inu iya mi wá. 

18 Bi emi ba ri olupọnju laini aṣọ, tabi talaka 
kan laini ibora; 

20 Bi ẹgbẹ rẹ̀ kò ba sure fun mi, tabi bi ara 
rẹ̀ kò si gbona nipasẹ irun agutan mi. 


413 


21 Bi mo ba si gbe ọwọ mi soke si alainiba— 
ba, nitoripe mo ri iranlọwọ mi li ẹnu—bode, 

22 Njẹ ki apá mi ki o wn kuro li ọkẹ ejika 
Tẹ̀, ki apá mi ki o si ṣẹ lati egungun rẹ̀ wá. 

23 Nitoripe iparun lati ọdọ Ọlọrun wá ni 
ẹ̀ru—nla fun mí, ati nitori Ọlanla rẹ̀ emi kò le 
iduro. 

24 Bi o ba ṣepe mo fi wura ṣe igbẹkẹle mi, 
tabi bi mo ba wi fun wura didara pe, iwọ ni 
igbẹkẹle mi; 

25 Bi mo ba yò nitori ọrọ mi pò, ati nitori 
ọwọ mi dẹ̀ lọpọlọpọ; 

26 Bi mo ba bojuwo ôr(in nigbati nràn, tabi 
òṣupa ti nrin ninu itan—imọlẹ, 

27 Ti aiya mi si di titan, lati fi ẹnu mi kò 
ọwọ mi: 
nitoripe emi iba sẹ Ọlọrun ti o wà loke. 

28 Bi o ba ṣepe mo yò si iparun ẹniti o kori— 
Ta mi, tabi bi mo ba si gbera soke, nigbati ibi 
bá a. 

30 Bẹli emi kò si jẹ ki ẹnu mi ki o ṣẹ̀ nipa 
fifẹ egún si ọkàn rẹ̀. 

31 Bi awọn enia inu agọ mi kò ba le wipe, 
Tali o le ri ẹniti agbo—ẹran rẹ̀ kò tẹlọrùn? 

32 Alejo kò wò ni igboro ri, emi ṣi ilẹkun mi 
silẹ fun ẹ̀ro. 

33 Bi mo ba bò irekọja mi mọlẹ bi Adamu, 
ni pipa ẹbi mi mé li aiya mi: 

34 Ọpọlọpọ enia ni mo ha bẹ̀ru bi, tabi ẹ̀gan 
awọn idile ni mba mi li ẹ̀ru? ti mo fi pa ẹnu 
mẹ, ti emi kò si fi jade sode? 

35 Ibaṣepe ẹnikan le gbé ti emi! kiyesi i, 
àmi mi! ki Olodumare ki o da mi lohùn! ki 
emi ki o si ri iwe na ti ọta mi ti kọ! 

36 Nitôtọ emi iba gbe e le ejika mi, emi iba 
si dì i bi ade m€ ori mi. 

37 Emi iba si sọ iye ìṣisẹ mi fun u, bi ọmọ— 
alade li emi iba sunmọ ọdọ rẹ̀. 

38 Bi ilẹ mi ba si ke fi mi sùn, tabi ti aporo 
rẹ̀ pẹlu si sọkun, 

38 Bi mo ba jẹ eso oko mi lainawo si i, tabi ti 
mo si mu ọkàn oluwa rẹ̀ fò lọ, 

40 Ki ẹgun òṣuṣu ki o hii nipo alikama, ati 
wẹ̀pe nipo ọka—bàba. (Ọrọ Jobu pari.) 

3 2 1 BẸNI awọn ọkunrin mẹtẹta wọnyi 
dakẹ lati da Jobu lohùn, nitori o ṣe 
olododo loju ara rẹ̀. 

2 Nigbana ni inu bi Elihu, ọmọ Barakeli, ara 
Busi, lati ibatan idile Ramu; o binu si Jobu, 
nitoriti o da ara rẹ̀ lare kaka ki o da Ọlọrun 
lare. 


JOBU 31—33 
3 Inu rẹ̀ si bi si awọn òrẹ rẹ̀ mẹtẹta, nitoriti 
nwọn kò ni idahùn, bẹni nwọn dá Jobu lẹbi. 

4 Njẹ Elihu ti duro titi Jobu fi sọrọ tan, ni— 
toriti awọn wọnyi dàgba jù on lọ ni iye ọjọ. 

5 Nigbati Elihu ri pe idahùn ẹrọ kò si li ẹnu 
awọn ọkunrin mẹtẹta Wọnyi, nigbana ni o 
binu. 

6 Elihu, ọmọ Barakeli, ara Busi, dahún o si 
wipe, Ọmọde li emi, àgba si li ẹnyin; njẹ ni— 
torina ni mo duro, mo si mbẹ̀ru lati fi ìmọ mi 
hàn nyin. 

? Emi wipe, ọjọ-jọJọ ni iba sòrọ, ati ọpọlọ— 
pọ ọdun ni iba ma kẹ̀ni li ọgbén. 

8Ṣugbọn ẹmi kan ni o wà ninu enia, ati 
imisi Olodumare ni isi ma fun wọn li oye. 

9 Enia nlanla kì iṣe ọlọgbén, bẹni awọn 
àgba li oye idajọ kò ye. 

10 Nitorina li emi ṣe wipe, ẹ dẹtisilẹ si mi, 
emi pẹlu yio fi ìmọ mi hàn. 

11 Kiyesi i, emi ti duro de òrọ nyin, emi fetisi 
aroye nyin, nigbati ẹnyin nwá òrọ ti ẹnyin o sọ. 

12 Ani mo fiyesi nyin tinutinu, si kiyesi i, kò 
si ẹnikan ninu nyin ti o le já Jobu li irẹ, tabi ti 
o lẹ̀ ida a lohùn òrọ rẹ̀! 

13 Ki ẹnyin ki o má ba wipe, awa wá ọgbén 
li awari: Ọlọrun li o lẹ̀ bi i ṣubu, kì iṣe enia. 

14Bi on kò ti sẹrọ si mi, bẹli emi kì yio fi 
òrọ nyin da a lohùn. 

15 Ẹnu si yà wọn, nwọn kò si dahùn mẹ, 
nwọn ṣiwọ òrọ isọ. 

16 Mo si reti, nitoriti nwọn kò si fọhin, 
nwọn dakẹ jẹ, nwọn kò si dahùtn m€. 

17 Bẹli emi o si dahùn nipa ti emi, emi pẹlu 
yio si fi ìmọ mi hàn. 

18 Nitoripe emi kún fun ẹrọ sisọ, ẹmi nrọ 
mi ni inu mi. 

19 Kiyesi i, ikùn mi dabi ọti—Waini, ti kò ni 
oju—iho; o mura tan lati bẹ bi igo—awọ titun. 

20 Emi o sọ, ki ara ki o le rò mi, emi o ṣi ẹ̀te 
mi, emi o si dahùn. 

21 Lotitọ emi kì yio ṣe ojusaju enia, bẹli emi 
kì yio si ṣe ipọnni fun ẹnikan. 

22 Nitoripe emi kò mò òrọ ipọnni sọ, ni ṣiṣe 


bẹ Ẹlẹda mi yio mu mi kuro lọgan. 
33 1 NJẸ nitorina, Jobu, emi bẹ̀ ọ, gbé 
òrọ mi, ki o si fetisi òrọ mi! 

2 Kiyesi i nisisiyi, emi ya ẹnu mi, ahọn mi si 
sòrọ li ẹnu mi. 

a Òrọ mi yio si jasi iduroṣinṣin ọkàn mi, ete 
mi yio si sọ ìmọ mi jade dajudaju. 

4 Ẹmi Ọlọrun li o ti da mi, ati imisi Olodu— 
mare li o ti fun mí ni ìye. 


JOBU 33, 34 

5 Bi iwọ ba le da mi lohùn, tò ẹ̀rọ rẹ lẹsẹsẹ 
niwaju mi, dide duro! 

6 Kiyesi i, bi iwọ jẹ ti Ọlọrun, bẹli emi na; 
lati erupẹ wá ni a si ti dá mi pẹlu. 

7 Kiyesi i, ẹ̀ru nia mi kì yio bà ọ, bẹli ọwọ 
mi kì yio wuwo si ọ lara. 

8 Nitôtọ iwọ sọ li eti mi, emi si gbé òrọ rẹ 
wipe, 

9 Emi mẹ, laini irekọja, alaiṣẹ li emi, bẹli 
aiṣedede kò si li ọwọ mi. 

10 Kiyesi i, ẹ̀fẹ li o fẹ si mi, o kà mi si ẹta rẹ̀. 

11 O kàn ẹsẹ mi sinu àba, o kiyesi ipa—irin 
mi gbogbo. 

12 Kiyesi i, ninu eyi iwọ ṣìna! emi o da ọ 
lohùn pe: Ọlọrun tobi jù enia lọ! 

13 Nitori kini iwọ ṣe mba a jà pe: on kì 
isọròkọrọ kan nitori iṣẹ rẹ̀? 

14 Nitoripe Ọlọrun sòrọ lẹkan, ani lẹkeji 
ṣugbọn enia kò roye rẹ̀. 

15 Ninu àla, li ojuran oru, nigbati orun ìjika 
ba kùn enia lọ, ni isunyẹ lori bùsun. 

16 Nigbana ni iṣi eti enia, a si fi ẹ̀didi di ẹkọ 
Wọn. 

17 Ki o lò ifa enia sẹhin kuro ninu ete rẹ̀, ki 
o si pa igberaga m kuro lọdọ enia. 

180 si fa ọkàn rẹ̀ pada kuro ninu iho, ati 
ẹmi rẹ̀ lati ṣégbe lọwọ idà. 

15 A si fi irora nà a lori ibùsun rẹ̀, pẹlupẹlu a 
fi ijà egungun rẹ̀ ti o duro pẹ, nà a. 

20 Bẹli ẹmi rẹ̀ kò onjẹ, ati ọkàn rẹ̀ kò onjẹ 
didùn. 

21 Ẹran ara rẹ̀ rùn, titi a kò si fi lẹ̀ ri i m€; 
egungun rẹ̀ ti a kò ri, si ta jade. 

22 Ani ọkàn rẹ̀ sunmọ isa—okú, ati ẹmi rẹ̀ 
sunmọ ọdọ awọn iranṣẹ ikú. 

23 Bi onṣẹ kan ba wà lọdọ rẹ̀, ẹniti nṣe alagba— 
Wi, ọkan ninu ẹgbẹrun lati fi òẹna pipé han ni: 

24 Nigbana ni o ṣore—ọfẹ fun u, o si wipe, 
Gbà a kuro ninu ilọ sinu ihò, emi ti ri irapada! 

25 Ara rẹ̀ yio si já yòyò jù ti ọmọ kekere, yio 
si tún pada si ọjọ igba ewe rẹ̀. 

260 gbadura sọdọ Ọlọrun, on o si ṣe oju 
rere si i, o si mu enia ri oju rẹ̀ pẹlu ayò, on o 
san ododo rẹ̀ pada fun enia. 

27O bojuwo enia, bi ẹnikan ba si wipe, 
Emi ṣẹ̀, mo si ti yi eyi ti o tẹ po, a kò si sẹsan 
rẹ̀ fun mi; 

28 O ti gba ọkàn mi kuro ninu ilọ sinu ihò, 
ẹmi mi yio si ri imọlẹ! 

29 Wò o! nkan wọnyi li Ọlọrun imaṣe fun 
enia nigba meji, ati nigba mẹta, 

30 Lati mu ọkàn rẹ̀ pada kuro ninu ihò, lati 
fi imọlẹ aláyẹ̀ mẹ si i. 


414 


31 Jobu! kiyesi i gidigidi, ki o si fetisilẹ si mi; 
pa ẹnu rẹ m€, emi o si ma sọ! 

32 Bi iwọ ba si ni ohun iwi, da mi lohùn, má 
sọ, nitoripe emi nfẹ da ọ lare. 

33 Bi bẹ kò, gbọ temi, pa ẹnu rẹ mẹ; emi o 


si kẹ ọ li ọgbén. 

3 4 1PẸLUPẸLU Elihu dahùn o si wipe, 
2 Ẹnyin ọlọgbén, ẹ gbQ ẹrọ mi, ki ẹ si 

dẹtisilẹ si mi, ẹnyin ti ẹ ni Ìmoye. 

3 Nitoripe eti a ma dán ẹrọ wò, bi adùn ẹnu 
ti itọ onjẹ Wò. 

4Ẹ jẹ ki a ṣà idajọ yàn fun ara wa; ẹ jẹ ki a 
mò ohun ti o dara larin Wa. 

5 Nitoripe Jobu wipe, Olododo li emi; Ọlọ— 
run si ti gbà idajọ mi lọ. 

6 Emi ha lẹ̀ ipurọ si itọsí mi bi, ọfa mi kò ni 
awọtan, laiṣẹ ni. 

7 Ọkunrin wo li o dabi Jobu, ti nmu ẹ̀gan bi 
ẹni mu omi. 
awọn enia buburu rin. 

8 Nitori o sa ti wipe, Ere kan kò si fun enia, 
ti yio fi ma ṣe inu didun si Ọlọrun, 

10 Njẹ nitorina, ẹ fetisilẹ si mi, ẹnyin enia 
amoye: odôdi fun Ọlọrun ti iba fi huwa bu— 
buru, ati fun Olodumare, ti yio fi ṣe aiṣedede! 

11 Nitoripe ẹsan iṣẹ enia ni yio san fun u, 
yio si mu olukuluku ki o ri gẹgẹ bi ipa-òna 
tẹ̀. 

12 Nitotọ Ọlọrun kì yio hùwakiwa, bẹni 
Olodumare kì yio yi idajọ po. 

13 Tani o fi itọju aiye lé e lọwọ, tabi tali o to 
gbogbo aiye lẹsẹlẹsẹ? 

14 Bi o ba gbe aiya rẹ̀ le kiki ara rẹ̀, ti o si 
gba ọkàn rẹ̀ ati ẹmi rẹ̀ sọdọ ara rẹ̀, 

15 Gbogbo enia ni yio parun pò, enia a si 
tun pada di erupẹ. 

16 Njẹ nisisiyi, bi iwọ ba ni oye, gbẹ eyi, fe— 
tisi ohùn ẹnu mi. 

17 Ẹniti o korira otitọ le iṣe olori bi? iwọ o 
ha si da olôtọ—ntò lẹbi? 

18O ha tẹ lati wi fun ọba pe, Enia buburu 
ni iwọ, tabi fun awọn ọmọ—alade pe, Alai— 
mọ-lọrun li ẹnyin? 

193 Ambọtori fun ẹniti kì iṣojuṣaju awọn 
ọmọ-alade, tabi ti kò kà ọlọrò si jù talaka lọ, 
nitoripe iṣẹ ọwọ rẹ̀ ni gbogbo wọn iṣe. 

20 Ni iṣẹju kan ni nwọn o kú, awọn enia a si 
di yiyọ lẹnu larin ọganjọ, nwọn a si kọja lọ; a 
si mu awọn alagbara kuro laifi ọwọ ṣe. 

21 Nitoripe oju rẹ̀ mbẹ ni ipa—òna enla, on 
si ri irin rẹ̀ gbogbo. 


415 


22 Kò si òkunkun, tabi ojiji ikú, nibiti awọn 

23 Nitoripe on kò pẹ ati kiyesi ẹnikan, ki on 
ki o si mu u lọ sinu idajọ niwaju Ọlọrun. 

24 On o fọ awọn alagbara tútu laini—iwadi, 
a si fi ẹlomiran dipo wọn, 

25 Nitoripe o mọ iṣẹ wọn, o si yi wọn po di 
oru, bẹni nwọn di itẹrẹ̀ pò. 

26 O kọlu wọn bi enia buburu, nibiti awọn 
ẹlomiran ri i. 

27 Nitorina ni nwọn pada kẹhinda si i, 
nwọn kò si ti fiyesi ipa—òna rẹ̀ gbogbo. 

28 Ki nwọn ki o si mu igbe ẹkún awọn ta— 
laka lọ de ọdọ rẹ̀, on si gbẹ igbe ẹkún olu— 
pọnju. 

29 Nigbati o ba fun ni ni irọra, tani yio da a 
lẹbi, nigbati o ba pa oju rẹ̀ mọ, tani yio le iri i? 
bẹni o ṣe e si orilẹ-—ẹ̀de tabi si enia kanṣoṣo. 

30 Ki agabagebe ki o má ba jọba, ki nwọn ki 
o má di idẹwo fun enia. 

31 Nitoripe ẹnikan ha le wi fun Ọlọrun pe, 
emi jiya laiṣẹ̀? 

32 Eyi ti emi kò ri, iwọ fi kẹ mi, bi mo ba si 
dẹṣẹ, emi kì yio ṣe bẹ m€. 

33 Iṣe bi ti inu rẹ pe, on o san ẹ̀san pada? 
njẹ on yio san a pada, iwọ iba kò ọ tabi iwọ 
iba fẹ ẹ, kì iṣe emi, pẹlupẹlu kili iwọ mò, sọ ọ! 

34 Awọn enia amoye yio wi fun mi, ati pẹ— 
lupẹlu ẹnikẹni ti nṣe ọlọgbọn, ti o si gb mi. 

35 Jobu ti fi aimò sọrọ, òrọ rẹ̀ si ṣe alaigbQn. 

36 Ifẹ mi ni ki a dán Jobu wò de opin, nitori 
idahùn rẹ̀ nipa òna enia buburu; 

37 Nitoripe o fi iṣọtẹ kún ẹ̀ṣẹ rẹ̀, o papẹ li 
awujọ wa, o si sọ òrọ pupọ si Ọlọrun. 

3 5 1 ELIHU sọ pẹlu o si wipe, 
2Iwọ rò pe eyi ha tẹ̀, ti iwọ wipe, 
ododo mi ni eyi niwaju Ọlọrun pe, 

3 Nitoriti iwọ wipe, Ere kini yio jasi fun ọ, 
tabi òẹ̀re kili emi o fi jẹ jù ẹ̀re ẹ̀ṣẹ mi lọ? 

4 Emi o da ọ lohùn ati awọn ẹgbẹ rẹ pẹlu rẹ. 

5 Ṣiju wò ọrun, ki o ri i, ki o si bojuwo 
awọsanma ti o ga jùi ọ lọ. 

6 Bi iwọ ba ṣẹ̀ kini iwọ fi ṣe si i? tabi bi ire— 
kọja rẹ di pupọ, kini iwọ fi eyini ṣe si i? 

7 Bi iwọ ba si ṣe olododo, kini iwọ fi bùn u, 
tabi kili on ri gbà lati ọwọ rẹ wá? 

8 Ìwa buburu rẹ ni fun enia bi iwọ; ododo 
rẹ si ni fun ọmọ enia. 

8 Nipa òpọlọpọ ininilara nwọn mu ni kigbe, 
nwọn kigbe nitori apá awọn alagbara. 

10 Ṣugbọn kò si ẹniti o wipe, Nibo ni Ọlọ— 
run Ẹlẹda mi wà, ti o fi orin fun mi li oru? 


JOBU 34—36 
ti Ti on kẹ wa li ẹkẹ jù awọn ẹranko aiye lọ, 
ti o si mu wa gbẹn jù awọn ẹiyẹ oju ọrun lọ. 

12 Nigbana ni nwọn ke, ṣugbọn Ọlọrun kò 
dahún nitori igberaga awọn enia buburu. 

13 Nitòôtọ Ọlọrun kì yio gbé asan, bẹni Olo— 
dumare kì yio kà a si. 

14 Bi o tilẹ ṣepe iwọ wipe, iwọ kì iri i, ọran 
idajọ mbẹ niwaju rẹ̀, ẹniti iwọ si gbẹkẹle. 

15 Ṣugbọn nisisiyi nitoriti ibinu rẹ̀ kò ti ṣẹ ọ 
niṣẹ, on kò ha le imọ ọpọlọpọ ẹ̀ṣẹ bi? 
16 Nitorina ni Jobu ṣe ya ẹnu rẹ̀ lasan, o sọ 


ọrọ di pupọ laisi ìmọ. 
36 1 ELIHU si sọ si i lọ wipe, 

2 Bún mi laye diẹ, emi o si fi hàn ọ, 
nitori ẹrọ sisọ ni o kù fun Ọlọrun. 

3 Emi o mu ìmọ mi ti òna jijin wá, emi o si 
fi ododo fun Ẹlẹda mi. 

4 Nitoripe òrọ mi kì yio ṣeke nitotọ, ẹniti o 
pé ni ìmọ wà pẹlu rẹ. 

5 Kiyesi i, Ọlọrun li agbara, kò si gàn ẹni— 
kẹni, o li agbara ni ipá ati oye. 

6On kì ida ẹmi enia buburu sí, ṣugbọn o fi 
otitọ fun awọn talaka. 

7On kì imu oju rẹ̀ kuro lara olododo, ṣugbọn 
pẹlu awọn ọba ni nwọn wà lori itẹ; ani o fi idi 
wọn mulẹ lailai, a si gbe wọn lekẹ̀. 

8 Bi a ba si dẹ̀ wọn ninu àba, ti a si fi okun 
ipọnju dẹ̀ wọn, 

8 Nigbana ni ifi iṣẹ wọn hàn fun wọn, ati 
irekọja wọn ti nwọn fi gbe ara wọn ga. 

10 O ṣi wọn leti pẹlu si òna ẹkẹ, o si paṣẹ ki 
nwọn ki o pada kuro ninu aiṣedede. 

ti Bi nwọn ba gbagbọ, ti nwọn si sin i, 
nwọn o lò ọjọ wọn ninu ìrọra, ati ọdun wọn 
ninu afẹ. 

12 Ṣugbọn bi nwọn kò ba gbagbọ, nwọn o ti 
ọwọ idà ṣẹ̀gbe, nwọn a si kú laini oye. 

13 Ṣugbọn awọn àgabagebe li aiya kô ibinu 
jọ; nwọn kò kigbe nigbati o ba dẹ̀ wọn. 

14 Nigbana ni ọkàn wọn yio kú li ewe, ẹmi 
wọn a si wà ninu awọn oniwa Sodomu. 

15 On gba otoṣi ninu ipọnju rẹ̀, a si ṣi wọn li 
eti ninu inilara. 

16 Bẹni pẹlupẹlu o si dẹ̀ ọ lọ lati inu ihagaga 
si ibi gbôorò, ti kò ni wahala ninu rẹ̀; ati ohun 
ti a si gbe kalẹ ni tabeli rẹ, a jẹ kiki òra. 

17 Ṣugbọn iwọ kún fun idajọ awọn enia bu— 
buru; idajọ ati otitọ di ọ mu. 

18 Nitori ibinu mbẹ, ṣọra ki titúé rẹ ma bà 
tàn ọ lọ; má si ṣe jẹ ki titobi irapada mu ọ ṣìna. 

19 Ọrò rẹ pò to, ti wahala kì yio fi de ba ọ 
bi? tabi ipá agbara rẹ? 


JOBU 36 —38 

20 Má ṣe ifẹ oru, nigbati a nke awọn ori— 
lẹ—ede kuro ni ipo wọn. 

21 Ma ṣọra kì iwọ ki o má yi ara rẹ pada si 
asan, nitori eyi ni iwọ ti ṣàyan jii stiru lọ. 

22 Kiyesi i, Ọlọrun a gbeni ga nipa agbara 
rẹ̀, tani jẹ olukọni bi on? 

23 Tali o là ọna—iṣẹ rẹ̀ silẹ fun u, tabi tali o lẹ̀ 
wipe, Iwọ ti nṣe aiṣedede? 

24 Ranti ki iwọ ki o gbe iṣẹ rẹ̀ ga, ti enia ima 
kọrin si. 

25 Olukuluku enia a ma ri i, ẹni-ikú a ma 
Wò o li okere. 

26 Kiyesi i, Ọlọrun tobi, awa kò si mò bi o ti 
tobi to! bẹni a kò le wadi iye ọdun rẹ̀ ri. 

27 Nitoripe on li o fa ikán omi ojo silẹ, ki 
nWọn kì o kán bi ojo ni ikuku rẹ̀. 

28 Ti awọsanma nrọ, ti o si nfi sẹ̀ lọpọlọpọ 
lori enia. 

28 Pẹlupẹlu ẹnikẹni le imò itanká awọsan— 
ma, tabi ariwo agọ rẹ̀? 

30 Kiyesi i, o tàn imọlẹ yi ara rẹ̀ ka, o si fi 
isalẹ omi okun bò ara rẹ̀ mọlẹ. 

31 Nitoripe nipa wọn ni nṣe idajọ enia, o 
fun ni li onjẹ li Ọpọlọpọ. 

320 fi imọlẹ̀ bò ọwọ rẹ̀ mejeji, o si ran a si 
ẹni olodi. 

33 Ariwo ará rẹ̀ fi i han ni, ẹwọ-—ẹran pẹlu 
Wipe, O sunmọ etile! 


37 1 AIYA si fò mi si eyi pẹlu, o si ṣi kuro 
ni ipò rẹ̀. 

2 Fetisilẹ dada, ki ẹ si gbé irô ohún rẹ̀, ati 
irô ti o ti ẹnu rẹ̀ jade wá. 

30 ṣe ilana rẹ̀ nisalẹ abẹ ọrun gbogbo, ma— 
Tnamana rẹ̀ ni o si jọwọ rẹ̀ lọwọ de opin ilẹ aiye. 

4 Lẹhin manamana oh(in kan fò ramuramu, 
o fi ohùn ọlanla rẹ̀ sán árá: on kì yio si da ará 
duro nigbati a ba ngbẹ ohùún rẹ̀. 

5 Ọlọrun fi ohún rẹ̀ sán árá iyanilẹnu, ohun 
nlanla ni iṣe ti awa kò le imọ. 

6 Nitoriti o wi fun ojo didì pe, Iwọ rẹ silẹ 
aiye, ati pẹlu fun ọwọ ojo, ati fun ojo nla agbara 
rẹ̀. 


TO fi edidi di gbogbo enia, ki gbogbo wọn 
ki o le imọ iṣẹ rẹ̀. 

8Nigbana ni awọn ẹranko iwọnu ihò lọ, 
nwọn a si wà ni ipò wọn. 

9 Lati iha gusu ni ìji ajayika ti ijade wá, ati 
otutu lati inu afẹfẹ ti tu awọsanma ká. 

10 Nipa ẹmi Ọlọrun a fi ìdi—omi funni, ibu— 
omi a si sunkì. 

tI Pẹlupẹlu o fi omi pupọ mu awọsanma 
Wuwo, a si tú awọsanma imọlẹ rẹ̀ ká. 


416 


12 Awọn wọnyi ni a si yi kakiri nipa ilana 
rẹ̀, ki nwọn ki o le iṣe ohunkohun ti o pa fun 
Wọn li aṣẹ loju aiye lori ilẹ. 

13O mu u Wá ibáṣe fun ikilọ ni, tabi fun 
rere ilẹ rẹ̀, tabi fun ánu. 

14 Jobu dẹtisilẹ si eyi, duro jẹ, ki o si rò iṣẹ 
iyanu Ọlọrun. 

15 Iwọ mò akoko ìgba ti Ọlọrun sọ wọn lọjọ, 
ti o si mu imọlẹ awọsanma rẹ̀ dán? 

16 Iwọ mò ẹ̀Qna ti awọsanma ifo lọ; iṣẹ iyanu 
ẹniti o pé ni ìmọ? 

17 Aṣọ rẹ̀ ti ma gbona, nigbati o mu aiye 
dakẹ lati gusu Wá. 

18 Iwọ ha ba a tẹ pẹpẹ oju—ọrun, ti o duro 
ṣinṣin, ti o si dabi digi ti o y$ dà. 

18 Kẹ̀ wa li eyi ti a le iwi fun u; nitoripe awa 
kò le Iladi òrọ nitori òkunkun. 

20 A o ha wi fun u pe, Emi fẹ sòrọ? tabi ẹni— 
kan wipe, Ifẹ mi ni pe ki a gbe mi mì? 

21 Sibẹ nisisiyi enia kò ri imọlẹ ti ndán ninu 
awọsanma, ṣugbọn afẹfẹ kọja, a si gbá wọn m€. 

22 Wura didan ti inu iha ariwa jade wá, lọdọ 
Ọlọrun li ọlanla ẹ̀ru—nla. 

23 Nipa ti Olodumare awa kò le iwadi rẹ̀ ri, 
o rekọja ni ipá, on kì iba idajọ ati ọpọlọpọ oti— 
tọ jẹ. 

24 Nitorina enia a ma bẹ̀ru rẹ̀, on kì iṣoju— 
saju ẹnikẹni ti o gbén ni inu. 


3 8 1 NIGBANA n! OLUWA da Jobu lohùn 
lati inu ìji ajayika wá o si wipe, 

2Tani eyi ti nfi òrọ aini igbiro ṣú ìmọ li 
òkunkun. 

3Di ẹgbẹ ara rẹ li amure bi ọkunrin nisisiyi, 
nitoripe emi o bẹ̀re lọwọ rẹ ki o si da mi 
lohùn. 

4Nibo ni iwọ wà nigbati mo fi ipilẹ aiye 
sọlẹ? wi bi iwọ ba moye! 

5 Tali o fi ìwọn rẹ̀ lelẹ, bi iwọ ba mò, tabi 
tani o ta okun wiwọn sori rẹ̀. 

6Lori ibo ni a gbe kan ipilẹ rẹ̀ mẹ, tabi tali o 
fi okuta igun rẹ̀ le ilẹ? 

7 Nigbati awọn irawọ owurọ jumọ kọrin pò, 
ti gbogbo awọn ọmọ Ọlọrun nhé iho ayò? 

8 Tabi tali o fi ilẹkun sé omi okun mẹ, nigbati 
o ya jade bi ẹnipe o ti inu tu jade wá? 

8 Nigbati mo fi awọsanma ṣe aṣọ rẹ̀, ati 
òkunkun ṣiṣu ṣe ọja igbanu rẹ̀? 

10 Ti mo ti paṣẹ ipinnu mi fun u, ti mo si ṣe 
bẹ̀be ati ilẹkun. 

11 Ti mo si wipe, Nihinyi ni iwọ o dé, ki o 
má si rekọja, nihinyi si ni igberaga riru omi rẹ 
yio gbe duro mọ. 


417 


12 Iwọ paṣẹ fun owurọ lati igba ọjọ rẹ̀ Wá, 
iwọ si mu ila—ôrun mò ipo rẹ̀? 

13 Ki o le idi opin ilẹ aiye mu, ki a le gbẹn 
awọn enia buburu kuro ninu rẹ̀. 

14Ki o yipada bi amọ fun edidi amọ, ki 
gbogbo rẹ̀ ki o si fi ara rẹ̀ hàn bi ẹnipe ninu aṣọ 
igunwa. 

15 A si fa imọlẹ wọn sẹhin kuro lọdọ enia 
buburu, apa giga li o si ṣẹ. 

16 Iwọ ha wọ inu isun okun lọ ri bi? iwọ si 
rin lori isalẹ ibú nla? 

17 A ha ṣilẹkun ikú silẹ fun ọ ri bi, iwọ si ri 
ilẹkun ojiji ikú? 

18 Iwò moye ibú aiye bi? sọ bi iwọ ba mò 
gbogbo rẹ̀? 

198 Òna wo ni imọlẹ igbé, bi o ṣe ti òkun— 
kun, nibo ni ipò rẹ̀? 

20 Ti iwọ o fi mu u lọ si ibi àla rẹ̀, ti iwọ o si 
le imò ipa—òna lọ sinu ile rẹ̀? 

21 Iwọ mò eyi, nitoriti ni igbana ni a bi ọ? 
ati iye ọjọ rẹ si pọ! 

22 Iwọ ha wọ inu iṣura ojò—dídi lọ ri bí, iwọ 
si ri ile iṣura yinyin ri? 

23 Ti mo ti fi pamọ de igba iyọnu, de ọjọ 
ogun ati ijà. 

24 Ọna wo ni imọlẹ fi nyà, ti afẹfẹ ila-orun 
tàn kakiri lori ilẹ aiye? 

25 Tali o la ipado fun ẹkún iṣan omi, ati òna 
fun manamana árá? 

26 lati mu u ròjo sori aiye, nibiti enia kò si, 
ni aginju nibiti enia kò si. 

27 1ati mu Ilẹ tutú,, ijù ati alairo, ati lati mu 
irudi ọmudún eweko ru jade? 

28 Ojo ha ni baba bi, tabi tali o bi ikán 
ìsẹ-iri? 

29 lati inu tani ìdi omi ti jade Wá, ati ìri didi 
ọrun tali o bi i? 

30 Omi bò o mọlẹ bi ẹnipe labẹ okuta, oju 
ibú nla si dìlupẹọ. 

31 Iwọ le ifi ọja de awọn irawọ meje IPleya— 
dej tabi iwọ le itudi irawọ Orionu? 

321wọ le imu awọn ami mejejila irawọ 
IMassarotiJ jade wá ni igba akoko wọn? tabi 
iwọ le iṣe àmọna Arketuru pẹlu awọn ọmọ 
rẹ̀? 

33 Iwọ mò ilana—ilana ọrun, iwọ le ifi ijọba 
rẹ̀ lelẹ li aiye? 

34 Iwọ le igbé ohùn rẹ soke de awọsanma, 
ki òpọlọpọ omi ki o le bò ọ? 

35 Iwọ le iran mànamána ki nwọn ki o le 
ilọ, ki nwọn ki o si wi fun ọ pe, Awa ni! 

36 Tali o fi ọgbén si odo—inu, tabi tali o fi 
oye sinu aiya? 


JOBU 38, 39 

37 Tali o fi ọgbén ka iye awọsanma, tali o si 
mu igo ọrun dàjade. 

38 Nigbati erupẹ di lile, ati ogulutu dipò? 

38 Iwọ o ha dẹ ọdẹ fun abo kiniun bi, iwọ o 
si t€ ebi ẹgbọrọ kiniun lọrun? 

40 Nigbati nwọn ba mọlẹ ninu iho wọn, ti 
nwọn si ba ni ibuba de ohun ọdẹ. 

41 Tani npese ohun jijẹ fun ìwo? nigbati 
awọn ọmọ rẹ̀ nkepe Ọlọrun, nwọn a ma fò 
kiri nitori aili ohun jijẹ. 


39 1IWỌ mò akoko igbati awọn ewurẹ 
ori apata ibimọ, iwọ si le ikiyesi igba 
ti abo—agbọnrin ibimọ? 

21wọ le ika iye oṣu ti nwọn npé, iwọ si mò 
àkoko igba ti nwọn ibi? 

3Nwọn tẹ ara wọn ba, nwọn bimọ Wọn, 
nwọn si mu ikanu Wọn jade. 

4 Awọn ọmọ wọn ri daradara, nwọn dagba 
ninu òdan, nwọn jade lọ, nwọn kò si tun pada 
Wwá mẹ sọdọ wọn. 

5 Tali o jẹ kẹtẹkẹtẹ—oko lọwọ, tabi tali o tú 
ide kẹtẹkẹtẹ igbẹ? 

6 Eyi ti mo fi aginju ṣe ile fun, ati ilẹ iyò ni 
ibugbe rẹ̀. 

7O rẹrin si ariwo ilu, bẹni on kò si gbé igbe 
darandaran. 

8 Ori àtòle oke—nla ni ibujẹ oko rẹ̀, on a si 
ma Wá ewe tutu gbogbo ri. 

9 Agbanrere ha jẹ sìn ọ bi, tabi o jẹ duro ni 
ibujẹ ẹran rẹ? 

10 Iwọ le ifi kátà dẹ̀ agbanrere ninu aporo, 
tabi o jẹ ma fà itulẹ ninu aporo oko tò ọ lẹhin? 

11 Iwọ o gbẹkẹlẹ e, nitori agbara rẹ̀ pò, iwọ 
o si fi iṣẹ rẹ le e li ọwọ? 

12 Iwọ le igbẹkẹle e pe, yio mu eso oko rẹ 
Wá sile; pe, yio si ko o jọ sinu àka rẹ̀? 

13 Iyẹ abo—ogongo nfi ayò fì, iyẹ ati ihuhu 
rẹ̀ daradara ni bi? 

14 Kò ri bẹ? o fi ẹyin rẹ̀ silẹ—yilẹ, a si mu 
wọn gbona ninu ekuru. 

15 Ti o si gbagbe pe, ẹsẹ le itẹ wọn fọ, tabi 
pe, ẹranko igbẹ le itẹ wọn fọ: 

16 Kò ni ajo si awọn ọmọ rẹ̀ bi ẹnipe nwọn 
kì iṣe tirẹ̀, asan ni iṣẹ rẹ̀ laibẹru: 

17 Nitoripe Ọlọrun dù u li ọgbẹn, bẹni kò si 
fi ipin oye fun u. 

18 Nigbati o gbe ara soke, o gàn ẹṣin ati 
ẹlẹṣin. 

18 Iwọ li o fi agbara fun ẹṣin, iwọ li o fi gọgọ 
wọ ọrún rẹ̀ jí aṣọ? 

20 Iwọ le imu u fò soke bi ẹlẹnga, ogo emi 
imu rẹ̀ ni ẹ̀ru—nla. 


JOBU 39—41 

21 O fi ẹsẹ halẹ ninu aporo, o si yò si agbara 
rẹ̀; o nlọ jade lati pade awọn ahamora ogun. 

220 fi oju kekere wò ẹ̀ru, aiya kò si fò o; 
bẹ̀ni kì isi ipada sẹhin kuro lọwọ idà. 

23 Lọdọ rẹ̀ ni apo—ọfa nmi pẹkẹpẹkẹ, ati 
òkọ didan ati apata. 

24 On fi kikoro oju ati ibinu nla gbe ilẹ mì, 
bẹli on kò si gbagbọ pe, iro ipẹ̀ ni. 

250 wi ni igba ipẹ pe, Ha! Ha! o si gborùún 
ogun lokere rere: árá awọn balogun ati ihé àyọ 
wọn. 

26 Awodi a ma ti ipa ọgbéún rẹ fò soke, ti o si 
nà iyẹ apa rẹ̀ siha gusu? 

21 Idì a ma fi aṣẹ rẹ fò lọ soke, ki o si lọ itẹ 
ìtẹ rẹ̀ si oke giga? 

280 ngbe o si Wò li ori apata, lori palapala 
okuta ati ibi ori oke. 

28 Lati ibẹ lọ ni ima wá ọdẹ kiri, oju rẹ̀ si ri— 
Tan li òkere rere. 

30 Awọn ọmọ rẹ̀ pẹlu a ma mu ẹ̀jẹ, nibiti 
okú ba gbe wáà, nibẹ li on wà pẹlu. 


4 0 1 OLUWA da Jobu lohùn si i pẹlu, o si 
Wipe, 


2 Ẹniti mba Olodumare jà, yio ha kẹ̀ ọ li 
ẹk6? ẹniti mba Ọlọrun wi, jẹ ki o dahùn! 

3 Nigbana ni Jobu da Oluwa lohùn, o si wipe: 

4 Kiyesi i, ẹgbin li emi; ohùn kili emi o da? 
emi o fi ọwọ mi le ẹnu mi. 

5 Ekan ni mo sòrọ, ṣugbọn emi kì yio si tun 
sọ mọ, lẹmeji ni, emi kò si le iṣe e m€. 

6 Nigbana ni OLUWA da Jobu lohùn lati inu 
ìji ajayika wá o si wipe: 

7 Di amure giri li ẹgbẹ rẹ bi ọkunrin, emi o 
bi ọ lere, ki iwọ ki o si kẹ mi li ẹké. 

8 Iwọ ha fẹ imu idajọ mi di asan? iwọ o si da 
mi lẹbi, ki iwọ ki o le iṣe olododo? 

8 Iwọ ni apá bi Ọlọrun, tabi iwọ le ifi ohùn 
san árá bi on? 

10 Fi ọlanla ati ọla—itayọ ṣe ara rẹ li ọṣọ, ki o 
si fi ogo ati ẹwa ọṣọ bò ara rẹ li aṣọ. 

ti Mu irunu ibinu rẹ jade, kiyesi gbogbo 
ìwa igberaga, ki o si rẹ̀ ẹ silẹ. 

12 Wò gbogbo ìwa igberaga, ki o si rẹ̀ ẹ silẹ, 
ki o si tẹ enia buburu mọlẹ ni ipo wọn. 

13 Fi wọn sin pò ninu erupẹ, ki o si di oju 
wọn ni ikọkọ. 

14 Nigbana li emi o yìn ọ pe, ọwọ òtun ara 
rẹ le igba ọ la. 

15 Njẹ nisisiyi kiyesi Behemotu ti mo da 
pẹlu rẹ, on a ma jẹ koriko bi òẹda—malu. 

16 Wò o nisisiyi, agbara rẹ̀ wà li ẹgbé rẹ̀, ati 
ipa rẹ̀ ninu iṣan ikún rẹ̀. 


418 


17 On a ma jù ìru rẹ̀ bi igi kedari, iṣan itan 
rẹ̀ dijọ pọ. 

18 Egungun rẹ̀ ni ogusọ idẹ, egungun rẹ̀ 
dabi ọpa irin. 

19 On ni olu nipa òna Ọlọrun; ẹniti o daa o 
fi idà rẹ̀ le e lọwọ. 

20 Nitôtọ oke nlanla ni imu ohun jijẹ fun u 
Wá, nibiti gbogbo ẹranko igbẹ ima ṣire. 

21O dubulẹ labẹ igi Lotosi, ninu ifefe bibò 
ati ẹrẹ. 

22 Igi Lotosi ṣiji wọn bò o, igi arọrọ odò yi i 
kakiri. 

23Kiyesi i, odò nla ṣan jọjọ, on kò salọ, o wà 
lailewu bi o ba ṣe odò Jordani ti ṣan lọ si ẹnu rẹ̀. 

24 Ẹnikan ha le imu u li oju rẹ̀ tabi a ma fi 
ọkọ gun imú rẹ̀? 


41 


okún? 

2Iwọ le ifi ìwọ bò ọ ni imu, tabi o le ifi 
ẹgun lu u li ẹrẹkẹ? 

3On o ha jẹ bẹ ẹ̀bẹ lọdọ rẹ li ọpọlọpọ bi, on 
o ha ba ọ sòrọ pẹlẹ? 

4On o ha ba ọ dá majẹmu bi, iwọ o ha ma 
mu u ṣe iranṣẹ lailai bi? 

5 Iwọ ha le ba a ṣire bi ẹnipe ẹiyẹ ni, tabi 
iwọ o dẹ̀ e fun awọn ọmọbinrin iranṣẹ rẹ? 

6 Ẹgbẹ awọn apẹja yio ha ma tà a bi, nwọn 
o ha pin i lárin awọn oniṣowo? 

7 Iwọ le isọ awọ rẹ̀ kun fun irin abeti, tabi 
iwọ o sọ ori rẹ̀ kún fun ẹṣín apẹja. 

8 Fi ọwọ rẹ le e lara, iwọ o ranti ìja na, iwọ 
kì yio ṣe bẹ mọ. 

9 Kiyesi i, abá nipasẹ rẹ̀ ni asan, ni kìki ìri 
rẹ̀ ara kì yio ha rẹ ọ wẹsi? 

10 Kò si ẹni—alaiya lile ti o le iru u soke; njẹ 
tali o le duro niwaju rẹ̀? 

11 Tani o ṣaju ṣe fun mi, ti emì iba fi san 
fun u? ohunkohun ti mbẹ labẹ ọrun gbogbo ti 
emi ni. 

12 Emi kì yio fi ipin ara rẹ̀ pamọ, tabi ipá rẹ̀, 
tabi ihamọra rẹ̀ ti o li ẹwà. 

13 Tani yio le iridi oju aṣọ apata rẹ̀, tabi tani 
o le isunmọ ẹ̀na meji ehin rẹ̀. 

14 Tani o le iṣi ilẹkun iwaju rẹ̀? ayika ehin rẹ̀ 
ni ìbẹru nla. 

15 Ipẹ lile ni igberaga rẹ̀, o pade pọ mọti— 
mọti bi ami edidi, 

16 Ekini fi ara mọ ekeji tobẹ ti afẹfẹ kò le 
iwò arin wọn. 

17 Ekini fi ara mọra ekeji rẹ̀, nwọn lẹmọ pọ 
ti a kò le iyà wọn. 


1IWỌ le ifi ìwọ fa Lefiatani lọni nlaj 
jade, tabi iwọ le imu ahọn rẹ̀ ninu 


4319 


18 Nipa sísin rẹ̀ imọlẹ a mẹ, oju rẹ̀ a si dabi 
ipénpeju owurọ. 

18 Lati ẹnu rẹ̀ ni ọwQ—iná ti ijade wá, ipẹpẹ 
iná a si ta jade. 

20 Lati iho—imú rẹ̀ li efin ti ijade wá, bi ẹni— 
pe lati inu ikoko ti a fẹ iná ifefe labẹ rẹ̀. 

21 Ẹmi rẹ̀ tinabọ ẹyin, òwọ-—iná si ti ẹnu rẹ̀ 
jade. 

22 Ti ọrùn rẹ̀ li agbara kù si, ati ibinujẹ aiya 
si pada di ayò niwaju rẹ̀. 

23 Jabajaba ẹran rẹ̀ dijọ pò, nwọn mura giri 
fun ara Wọn, a kò le iṣi wọn ni ipò. 

24 Aiya rẹ̀ duro gbagigbagi bi okuta, ani o le 
bi iya—ọlọ. 

25 Nigbati o ba gbe ara rẹ̀ soke, awọn alagba— 
Ta a bẹ̀ru, nitori ìbẹru nla, nwọn damu. 

26 Idà ẹniti o ṣa a kò le iràn a, ẹkọ, ẹṣin tabi ọfa. 

27 O ka irin si bi koriko gbigbẹ, ati idẹ si bi 
igi hihù. 

28 Ọfa kò le imu u sá, okuta kànakana lọdọ 
rẹ̀ dabi akeku koriko. 

28 O ka ẹṣin si bi akeku idi koriko, o rẹrin si 
ìmisi òkọ. 

30 Okuta mimú mbẹ nisalẹ abẹ rẹ̀, o si tẹ 
ohun mimú ṣonṣo sori ẹrẹ. 

310 mu ibu omi hé bi ìkoko, o sọ agbami 
okun dabi kolobé ìkunra. 

320 mu ipa—òna tàn lẹhin rẹ̀, enia a ma ka 
ibu si ewú arugbo. 

331 ori ilẹ aiye kò si iru rẹ̀, ti a da laini Ìbẹru. 

340 bojuwo ohun giga gbogbo, o si nikan 
jasi ọba lori gbogbo awọn ọmọ igberaga. 
4 2 1NIGBANA ni Jobu da OLUWA lohùn 

o si wipe, 

2 Emi mò pe, iwọ le iṣe ohun gbogbo, ati 
pe, kò si iro—inu ti a le ifasẹhin kuro lọdọ rẹ. 

3 Tani ẹniti nfi ìgbimọ pamọ laíni ìmọ? ni— 
torina ni emi ṣe nsọ eyi ti emi kò mò, ohun ti 
o ṣe iyanu jọjọ niwaju mi, ti emi kò moye. 

4 Emi bẹ̀ ọ, gbẹ, emi o si sọ, emi o bẹ̀re 
lọwọ rẹ, ki iwọ ki o si bùn mi ni oye. 

5 Emi ti fi gbigbọ eti gburo rẹ, ṣugbọn nisi— 
siyi oju mi ti ri ọ. 


JOBU 41, 42 
6 Njẹ nitorina emi korira ara mi, mo si ro— 
nupiwada ṣe toto ninu ekuru ati €ru. 

7 BẸli o si ri, lẹhin igbati OLUWA ti sọ òrọ 
wọnyi tan fun Jobu, OLUWA si wi fun Elifasi, 
ara Tema pe, Mo binu si ọ ati si awọn ọrẹ rẹ 
mejeji, nitoripe ẹnyin kò sòrọ niti emi, ohun 
ti o tẹ bi Jobu iranṣẹ mi ti sọ. 

8 Nitorina ẹ mu akọ ẹgbọrọ malu meje, ati 
àgbo meje, ki ẹ si tò Jobu iranṣẹ mi lọ, ki ẹ si 
fi rú ẹbọ sisun fun ara nyin: Jobu iranṣẹ mi 
yio si gbadura fun nyin: nitoripe oju rẹ̀ ni mo 
gbà; ki emi ki o má ba ṣe si nyin bi iṣina 
nyin, niti ẹnyin kò sòrọ ohun ti o tẹ si mi bi 
Jobu iranṣẹ mi. 

9 Bẹni Elifasi, ara Tema, ati Bildadi, ara Ṣua, 
ati Sofari, ara Naama lọ, nwọn si ṣe gẹgẹ bi 
OLUWA ti paṣẹ fun wọn: OLUWA si gbà oju 
Jobu. 

10 OLUWA si yi igbekun Jobu pada, nigbati o 
gbadura fun awọn ọrẹ rẹ̀: OLUWA si busi ohun 
gbogbo ti Jobu ni rí ni iṣẹpo meji. 

ti Nigbana ni gbogbo awọn arakunrin rẹ̀, 
ati gbogbo awọn arabinrin rẹ̀, ati gbogbo 
awọn ti o ti ṣe ojulumọ rẹ̀ rí, nwọn mba a 
jẹun ninu ile rẹ̀, nwọn si ṣe idaro rẹ̀, nwọn si 
ṣipẹ fun nitori ibí gbogbo ti OLUWA ti mu ba a: 
olukuluku enia pẹlu si bùn u ni ike owo—kọkan 
ati olukuluku ni oruka wura eti kọkan. 

12 Bẹli OLUWA bukún igbẹhin Jobu jù iṣaju rẹ̀ 
lọ; o si ni ẹgba—meje agutan, ẹgba--mẹta iba— 
kasiẹ, ati ẹgbẹrun ajaga ọda—malu, ati ẹgbẹrun 
abo kẹtẹkẹtẹ. 

13O si ni ọmọkunrin meje ati ọmọbinrin 
mẹta. 

14 O si sọ orukọ akọbi ni Jemima, ati orukọ 
ekeji ni Kesia, ati orukọ ẹkẹta ni Keren—hap— 
puki. 

15 Ati nl gbogbo ilẹ na, a kò ri obinrin ti o li 
ẹwa bi ọmọbinrin Jobu; baba wọn si pinlẹ fun 
wọn ninu awọn arakunrin wọn. 

16 Lẹhin eyi Jobu wà li aiye li ogoje ọdun, o si 
ri awọn ọmọ rẹ̀ ọkunrin ati awọn ọmọ-—ọmọ rẹ̀ 
ọkunrin, ani iran mẹrin. 

17 Bẹni Jobu kú, o gbé, o si kún fun ọjọ. 


ORIN DAFIDI 


IWE I 
1IBUKÚN ni fun ọkunrin na ti kò rìn ni 
ìmọ awọn enia buburu, ti kò duro li ọna 
awọn ẹlẹṣẹ, ati ti kò si joko ni ibujoko awọn 
ẹlẹgàn. 

2 Ṣugbọn didùn-inu rẹ̀ wà li ofin Oluwa; ati 
ninu ofin rẹ̀ li o nṣe aṣaro li ọsan ati li oru. 

3 Yio si dabi igi ti a gbìn si eti ipa odò, ti nso 
eso rẹ̀ jade li akokò rẹ̀; ewe rẹ̀ kì yio si rẹ̀; ati 
ohunkohun ti o ṣe ni yio ma ṣe dede. 

4 Awọn enia buburu kò ri bẹ: ṣugbọn nwọn 
dabi iyangbo ti afẹfẹ nfẹ lọ. 

5 Nitorina awọn enia buburu kì yio dide 
duro ni idajọ, bẹli awọn ẹlẹṣẹ kì yio le duro li 
awujọ awọn olododo. 

6 Nitori Oluwa mọ ẹọỌna awọn olododo: 
ṣugbọn òna awọn enia buburu ni yio ṣegbe. 


1 ÉṢE ti awọn orilẹ-—ẹ̀de fi nbinu fufu, ati 
ti awọn enia ngbero ohun asan? 

2 Awọn ọba aiye kẹsẹ jọ, ati awọn ijoye 
ngbimọ pò si Oluwa ati si Ẹni—ororo rẹ̀ pe, 

SẸ jẹ ki a fa ìde wọn já, ki a si mu okún 
Wọn kuro li ọdọ wa. 

4 Ẹniti o joko li ọrun yio rẹrin: Oluwa yio yọ 
ṣùti si wọn. 

5 Nigbana ni yio sọrọ si wọn ni ibinu rẹ̀, yio 
si yọ wọn lẹnu ninu ibinujẹ rẹ̀ kikan. 

6 Ṣugbọn mo ti fi Ọba mi jẹ lori Sioni, òke 
mim mi. 

7 Emi o si rohin ipinnu Oluwa: O ti wi fun 
mi pe, Iwọ li Ọmọ mí, loni ni mo bi ọ. 

8 Bẹ̀re lọwọ mi, emi o si fi awọn orilẹ-ẹ̀de 
fun ọ ni ini rẹ, ati iha opin ilẹ li ọrọ—ilẹ rẹ. 

9 Ọpá irin ni iwọ o fi f$ wọn; iwọ o si rún 
wọn womuwomu, bi ohun ẹ̀lo amọ. 

10 Njẹ nitorina ki ẹnyin ki o gbén, ẹnyin 
ọba: ki a si kẹ nyin, ẹnyin onidajọ aiye. 

11 Ẹ fiìbẹru sìn Oluwa, ẹ si ma yò ti ẹnyin ti 
iwarìri. 

12Fi ẹnu kò Ọmọ na lẹnu, ki o máṣe binu, 
ẹnyin a si ṣegbe li òna na, bi inu rẹ̀ ba ru diẹ kiun. 
Ibukún ni fun gbogbo awọn ti o gbẹkẹ wọn le e. 


Orin Dafidi nigbati o salọ niwaju 
Absalomu, ọmọ rẹ̀. 
3 1OLUWA, awọn ti nyọ mi li ẹnu ti npò to 
yi! òpọlọpọ li awọn ti o dide si mi. 
2 Ọpọlọpọ li awọn ti o nwi niti ọkàn mi pe, 
Iranlọwọ kò si fun u nipa ti Ọlọrun. 


3 Ṣugbọn iwọ, Oluwa, li asà fun mi; ogo mi; 
ati olugbe ori mi soke. 

4Emi fi ohùn mi kigbe si Oluwa, o si 
gbohùn mi lati òke mim rẹ̀ Wá. 

5 Emi dubulẹ, mo si sùn; mo si ji; nitori ti 
Oluwa ti mi lẹhin, 

6Emi kì yio bẹ̀ru ọpọlọpọ enia, ti nwọn 
rọgba yi mi ka. 

7 Dide Oluwa; gbà mi, Ọlọrun mi: nitori 
iwọ li o lù gbogbo awọn ọta mi li egungun 
ẹrẹkẹ; iwọ si ká ehin awọn enia buburu. 

8 Ti Oluwa ni igbala: ibukún rẹ si mbẹ lara 
awọn enia rẹ. 


1GBOHÙN mi nigbati mo ba npẹ̀, Ọlọrun 
ododo mi: iwọ li o da mi ni ìde ninu ipọ— 
nju; ṣe ojurere fun mi, ki o si gbẹ adura mi. 
?Ẹnyin ọmọ enia, ẹ o ti sọ ogo mi di itiju pẹ 
to? ẹnyin o ti fẹ asan pẹ to, ti ẹ o si ma wá eke 
iṣe? 
3Ṣugbọn ki ẹ mò pe Oluwa yà ẹni ayanfẹ 
sọtọ fun ara rẹ̀: Oluwa yio gbé nigbati mo ba 
kepe e. 
4Ẹ duro ninu ẹ̀ru, ẹ má si ṣe ṣẹ̀; ẹ ba ọkàn 
nyin sọrọ lori ẹní nyin, ki ẹ si duro jẹ. 
5Ẹ ru ẹbọ ododo, ki ẹ si gbẹkẹ nyin le Oluwa. 
6 Ẹni pupọ li o nwipe, Tani yio ṣe rere fun 
wa? Oluwa, iwọ gbé imọlẹ oju rẹ soke si wa 
lara. 
7 Iwọ ti fi ayọ si mi ni inu, jù igba na lọ ti 
ọkà wọn ati ọti—waini wọn di pupọ. 
8 Emi o dubulẹ pẹlu li alafia, emi o si stin; 
nitori iwọ, Oluwa, nikanṣoṣo li o nmu mi joko 


li ailewu. 
5 1 FI eti si ọrọ mi, Oluwa, kiyesi aroye mi. 
2 Fi eti si ohùn ẹkún mi, Ọba mi, ati Ọlọ— 

run mi: nitoripe ọdọ rẹ li emi o ma gbadura si. 

3Ohún mi ni iwọ o gbẹ li owurọ, Oluwa, li 
owurọ li emi o gbà adura mi si ọ, emi o si ma 
wòke. 

4 Nitori ti Iwọ kì iṣe Ọlọrun ti iṣe inu—didùún 
si ìwa buburu: bẹni ibi kò le ba ọ gbe. 

5 Awọn agberaga kì yio le duro niwaju rẹ: 

6 Iwọ o pa awọn ti nṣe eke run; Oluwa yio 
korira awọn ẹni-ẹ̀jẹ ati ẹni—ẹ̀tan. 

7 Ṣugbọn bi o ṣe ti emi, emi o wá sinu ile rẹ 
li ẹpọlọpọ anu rẹ: ninu ẹ̀ru rẹ li emi o tẹriba si 
iha tempili mim rẹ. 


421 


8 Te mi, Oluwa, ninu ododo rẹ, nitori awọn 
ọta mi: mu òna rẹ tẹ tàra niwaju mi. 

8 Nitori ti otitọ kan kò si li ẹnu ẹnikẹni 
wọn; ikakika ni iha inu wọn; isa—okú ti o ṣi 
silẹ li ọfun wọn; ahọn wọn ni nwọn fi npénni. 

10 Iwọ da wọn lẹbi, Ọlọrun; ki nwọn ki o ti 
ipa ìmọ ara wọn ṣubu; já wọn kuro nitori òpọ— 
lọpọ irekọja wọn; nitori ti nwọn ti ṣòtẹ si ọ. 

ti Nigbana ni gbogbo awọn ti ngbẹkẹle ọ 
yio yò; lai nwọn o ma ho fun ayò, nitoriti iwọ 
dabobo wọn: ati awọn ti o fẹ orukọ rẹ pẹlu yio 
ma yò ninu rẹ. 

12 Nitori iwọ, Oluwa, ni yio bukún fun olo— 
dodo; oju—rere ni iwọ o fi yi i ka bi asà. 


Ô 1OLUWA, máṣe ba mi wi ni ibinu rẹ, ki 
iwọ ki o má ṣe nà mi ni gbigbona ibi— 
nujẹ rẹ. 

2Oluwa, ṣánu fun mi; nitori ailera mi: Olu— 
Wa, mu mi lara da; nitori ti ara kan egungun mi. 

3 Ara kan ọkàn mi gogo pẹlu: ṣugbọn iwọ, 
Oluwa, yio ti pẹ to! 

4 Pada, Oluwa, gbà ọkàn mi: gbà mi là ni— 
tori anu rẹ. 

5 Nitoriti kò si iranti rẹ ninu okú: ninu isa 
okú tani yio dupẹ fun ọ? 

6 Agara ikerora mi da mi: li oru gbogbo li emi 
nmu ẹni mi fô li oju omi; emi fi omije mi rin 
ibusùn mi. 

7 Oju mi bajẹ tan nitori ibinujẹ; o di ogbé 
tan nitori gbogbo awọn ọta mi. 

BẸ lọ kuro lọdọ mi, gbogbo ẹnyin oniṣẹ 
ẹ̀ṣẹ; nitori ti Oluwa gbé ohùn ẹkún mi. 

8 Oluwa gbẹ ẹ̀bẹ mi; Oluwa yio gbà adura 
mi. 

10 Oju yio tì gbogbo awọn ọta mi, ara yio sì 
kan wọn gogo: nwọn o pada, oju yio tì wọn lojíji. 


Orin Dafidi ti o kọ si Oluwa niti ẹ̀ran Kuṣi, 
ọmọ Benjamini. 
1OLUWA, Ọlọrun mi, iwọ ni mo gbẹkẹ 
mi le: gbà mi lọwọ gbogbo awọn ti nṣe 
inunibini si mi, ki o si yọ mi kuro. 
2 Ki o má ba fa ọkàn mi ya bi kiniun, a yàa 
pẹrẹpẹrẹ, nigbati kò si oluranlọwọ. 
3Oluwa, Ọlọrun mi, bi mo ba ṣe eyi, bi ẹ̀ṣẹ 
ba mbẹ li ọwọ mi; 
4 Bi mo ba fi ibi san a fun ẹniti temi tirẹ̀ wà 
li alafia; (nitotọ ẹniti nṣe ọta mi li ainidi, emi 
tilẹ gbà a là:) 
5 Jẹ ki ọta ki o ṣe inunibini si ọkàn mi, ki o 
si mu u; ki o tẹ̀ ẹmi mi mọlẹ, ki o si fi ọlá mi le 
inu ekuru. 


ORIN DAFIDI 5—9 


6 Dide Oluwa, ni ibinu rẹ̀! gbé ara rẹ soke 
nitori ikannu awọn ọta mi: ki iwọ ki o si ji fun 
mi si idajọ ti iwọ ti pa li aṣẹ. 

7 Bẹni ijọ awọn enia yio yi ọ ká kiri; njẹ ni— 
tori wọn iwọ pada si òke. 

8Oluwa yio ṣe idajọ awọn ena: Oluwa ṣe 
idajọ mi, gẹgẹ bi ododo mi, ati gẹgẹ bi ìwatitọ 
inu mi. 

8 Jẹ ki ìwa—buburu awọn enia buburu ki o 
de opin: ṣugbọn mu olotitọ duro: nitoriti 
Ọlọrun olododo li o ndan aiya ati inu Wò. 

10 Abo mi mbẹ lọdọ Ọlọrun ti o nṣe igbala 
olotitọ li aiya. 

11 Ọlọrun li onidajọ ododo, Ọlọrun si nbinu 
si enia buburu lojojumọ: 

12 Bi on kò ba yipada, yio si pn idà rẹ̀ mu: 
o ti fà ọrun rẹ̀ le na, o ti mura rẹ̀ silẹ. 

130 si ti pẹ̀se elo ikú silẹ fun u; o ti ṣe 
awọn ọfa rẹ̀ ni oniná. 

14 Kiyesi i, o nrọbi ẹ̀ṣẹ, o si loyun iwa—ìka, 
o si bí eké jade. 

15O ti wà òfin, o gbẹ ẹ, o si bẹ sinu iho ti on 
na wà. 

16 Ìwa—ika rẹ̀ yio si pada si ori ara rẹ̀, ati 
ìwa—agbara rẹ̀ yio si sòkalẹ bẹ si atari ara rẹ̀. 

17 Emi o yìn Oluwa gẹgẹ bi ododo rẹ̀: emi o 
si kọrin iyìn si orukọ Oluwa Ọga—ogo julọ. 


1OLUWA, Oluwa wa, orukọ rẹ ti ni iyìn 
to ni gbogbo aiye! iwọ ti o gbé ogo rẹ kà 
ori awọn ọrun. 

2 Lati ẹnu awọn ọmọ—ọwọ ati ọmọ—ọmu ni 
iwọ ti ṣe ilana agbara, nitori awọn ọta rẹ, ni— 
tori ki iwọ ki o le mu ọta olugbẹsan nì dakẹjẹ. 

3 Nigbati mo rò ọrun rẹ, iṣẹ ika rẹ, oṣupa ati 
irawọ, ti iwọ ti ṣe ilana silẹ. 

4 Kili enia, ti iwọ fi nṣe iranti rẹ̀? ati ọmọ 
enia, ti iwọ fi mbẹ̀ ẹ wò. 

5 Iwọ sa da a li onirẹlẹ diẹ jù Ọlọrun lọ, iwọ 
si ti fi ogo ati ọlá de e li ade. 

6 Iwọ mu u jọba iṣẹ ọwọ rẹ; iwọ si ti fi ohun 
gbogbo sabẹ ẹsẹ rẹ̀; 

7 Awọn agutan ati awọn malu pẹlu, ati 
awọn ẹranko igbẹ; 

8 Awọn ẹiyẹ oju ọrun, ati awọn ẹja okun, ti 
o nkọja lọ nipa òna okun. 

8 Oluwa, Oluwa wa, orukọ rẹ ti ni iyìn to ni 


gbogbo aiye! 


9 1 EMI o fi gbogbo aiya mi yìn Oluwa: emi 
o fi gbogbo iṣẹ iyanu rẹ hàn. 

2 Emi o yò, emi o si ṣe inu—didùn ninu rẹ, emi 
o si kọrin iyìn si orukọ rẹ, iwọ Ọga—ogo julọ. 


ORIN DAFIDI 9—11 

3 Nigbati awọn ọta mi ba pẹhinda, nwọn o 
ṣubu, nwọn o si ṣegbe ni iwaju rẹ. 

4Nitori iwọ li o ti mu idajọ mi ati idi ẹran 
mi duro; iwọ li o joko lori itẹ, ti o nṣe idajọ 
ododo. 

5 Iwọ ba awọn orilẹ—ẹ̀de wi, iwọ pa awọn 
enia buburu run, iwọ pa orukọ wọn rẹ̀ lai ati 
lailai. 

6 Niti ọta, iparun wọn pari tan lailai: iwọ li 
o si ti run ilu wọnni; iranti wọn si ti ṣegbe 
pẹlu wọn. 

7 Ṣugbọn Oluwa yio wà titi lailai: o ti tẹ itẹ 
rẹ̀ silẹ fun idajọ. 

80On o si ṣe idajọ aiye li ododo, yio ṣe idajọ 
fun awọn enia li otitọ ìwa. 

8 Oluwa ni yio ṣe àbo awọn ẹni—inilara, àbo 
ni igba ipọnju. 

10 Awọn ti o si mò orukọ rẹ o gbẹkẹ le ọ: 
nitori iwọ, Oluwa, kò ti ikò awọn ti nṣe afẹri 
rẹ silẹ. 

11 Ẹ kọrin iyìn si Oluwa, ti o joko ni Sioni: ẹ 
fi iṣẹ rẹ̀ hàn ninu awọn enia. 

12 Nigbati o wadi ẹjọ—ẹ̀jẹ, o ranti wọn: on 
kò si gbagbe ẹkún awọn olupọnju. 

13 Ṣinu fun mi, Oluwa; rò iṣẹ ti emi nṣẹ 
lọwọ awọn ti o korira mi, iwọ ti o gbé ori mi 
soke kuro li ẹnu—ẹòna ikú. 

14 Ki emi ki o le ma fi gbogbo iyìn rẹ hàn li 
ẹnu—òna ọmọbinrin Sioni, emi o ma yẹ̀ ni 
igbala rẹ. 

15 Awọn orilẹ—ẹ̀de jìn sinu ẹfin ti nwọn wà: 
ninu àwọn ti nwọn dẹ silẹ li ẹsẹ ara wọn ké. 

16 A mò Oluwa, nipa idajọ ti o nṣe: nipa iṣẹ 
ọwọ enia buburu li a fi ndẹkùn mu u. 

17 Ori awọn enia buburu li a o dà si ọrun 
apadi, ati gbogbo orilẹ—ẹ̀de ti o gbagbe Ọlọrun. 

18 Nitori pe a kì yio gbagbe awọn alaini lai— 
lai: abá awọn talaka kì yio ṣegbe lailai. 

13 Oluwa, dide; máṣe jẹ ki enia ki o bori: jẹ 
ki a ṣe idajọ awọn orilẹ—ẹ̀de niwaju rẹ. 

20 Dẹru ba wọn, Oluwa: ki awọn orilẹ—ẹ̀de 
ki o le mọ ara wọn pe, enia ṣa ni nwọn. 


l 0 1EṢE ti iwọ fi duro li òkere rere, Olu— 
wa; éṣe ti iwọ fi fi ara pam ni igba 
ipọnju. 

2 Ninu igberaga li enia buburu nṣe inunibi— 
ni si awọn talaka: ninu arekereke ti nwọn rò 
ni ki a ti mu wọn. 

3 Nitori enia buburu nṣogo ifẹ ọkàn rẹ̀, o si 
nsure fun olojukokoro, o si nkẹgan Oluwa. 

4 Enia buburu, nipa igberaga oju rẹ̀, kò fẹ ṣe 
afẹri Ọlọrun: Ọlọrun kò si ni gbogbo ironu rẹ̀. 


422 


s Òna rẹ̀ nlọ siwaju nigbagbogbo; idajọ rẹ 
jina rere kuro li oju rẹ̀; gbogbo awọn ọta rẹ̀ li 
o nfẹ̀ si. 

60O ti wi li ọkàn rẹ̀ pe, A kì yio ṣi mi ni ipò: 
lati irandiran emi kì yio si ninu ipọnju. 

7Ẹnu rẹ̀ kún fun egún, ati fun ẹ̀tan, ati 
fun itanjẹ: Ìwa—ìka ati ìwa—asan mbẹ labẹ 
ahọn rẹ̀. 

80 joko ni buba ni ileto wọnni: ni ibi ìkọkọ 
wọnni li o npa awọn alaiṣẹ̀: oju rẹ̀ nṣéẹ awọn 
talaka nikọkọ. 

8 O lùmọ ni ibi ìkọkọ bi kiniun ninu pantiri: 
o lùmọ lati mu talaka: a si mu talaka, nigbati o 
ba fà a sinu àwọn rẹ̀. 

10 O ba, o rẹ̀ ara rẹ̀ silẹ, ki talaka ki o le bẹ si 
ọwọ agbara rẹ̀. 

ti O ti wi li ọkàn rẹ̀ pe, Ọlọrun ti gbagbe: o 
pa oju rẹ̀ mẹ; on kì yio ri i lailai. 

12 Dide, Oluwa; Ọlọrun, gbé ọwọ rẹ soke: 
máṣe gbagbe olupọnju. 

13 Éṣe ti enia buburu fi ngàn Ọlọrun? o wi li 
ọkàn rẹ̀ pe, Iwọ kì yio bẹ̀re. 

14 Iwọ ti ri i; nitori iwọ nwò ìwa-ìka ati 
iwọsi, lati fi ẹran na le ọwọ rẹ; talaka fi ara rẹ̀ 
le ọ lọwọ; iwọ li oluranlọwọ alaini—baba. 

15 Ṣẹ apa enia buburu, ati ti ọkunrin ibi nì: 
iwọ Wá ìWa-buburu rẹ̀ ri, titi iwọ kì yio fi ri 
i mẹ. 

16 Oluwa li ọba lai ati lailai: awọn keferi run 
kuro ni ilẹ rẹ̀. 

17 Oluwa, iwọ ti gbé ifẹ onirẹlẹ: iwọ o mu 
ọkàn wọn duro, iwọ o dẹ eti rẹ si i. 

18 Lati ṣe idajọ alaini—baba ati ẹni—inilara, 
ki ọkunrin aiye ki o máṣe daiya—fo—ni mQ. 


li 


nyin? 

2Sa kiyesi i, awọn enia buburu ti fà ọrun 
Wọn le, nwọn ti fi ọfa sùn li oju ọṣán, ki nwọn 
ki o le ta a li òkunkun si ọlọkàn diduro. 

3 Bi ipilẹ ba bajẹ, kili olododo yio ṣe? 

4 Oluwa mbẹ ninu tempili mimọ rẹ̀, itẹ 
Oluwa mbẹ li ọrun: oju rẹ̀ nwò, ipenpeju rẹ̀ 
ndán awọn ọmọ enia Wò. 

5 Oluwa ndán olododo wò: ṣugbọn enia 
buburu ati ẹniti nfẹ ìwa—agbara, ọkàn rẹ̀ ko— 
rira. 

6 Lori enia buburu ni yio rọjo, ẹyín gbigbo— 
na ati imi—ọjọ ati iji gbigbona: eyi ni ipin ago 
wọn. 

7 Nitori olododo li Oluwa, o fẹ ododo; awọn 
ẹniti o duro—Ṣinṣin yio ri oju rẹ̀. 


1OLUWA ni mo gbẹkẹ mi le: ẹ ha ti ṣe 
Wi fun ọkàn mi pe, sá bi ẹiyẹ lọ si òke 


423 


l 2 1GBÀ-NI Oluwa; nitori awọn ẹni 
ìwa-bi—-Ọlọrun dasẹ̀; nitori awọn 
olotọ dasẹ̀ kuro ninu awọn ọmọ enia. 
2Olukuluku wọn mba ẹnikeji rẹ̀ sọ asan; 
ẹ̀te ipọnni ati ọkàn meji ni nwọn fi nsọ. 

3 Oluwa yio ké gbogbo ẹ̀te ipọnni kuro, ati 
ahọn ti nsẹrọ ohun nla. 

4 Ti o wipe, Ahọn wa li awa o fi ṣẹgun; ẹ̀te 
wa ni ti wa: tani iṣe oluwa wa? 

5 Nitori inira awọn talaka, nitori imi-ẹ̀dun 
awọn alaini, Oluwa wipe, nigbayi li emi o 
dide; emi o si yọ ọ si ibi ailewu kuro lọwọ 
ẹniti nfẹ̀ si i. 

6 Òrọ Oluwa, òrọ funfun ni, bi fadaka ti a 
yọ ni ileru erupẹ, ti a dà ni igba meje. 

7 Iwọ o pa wọn mẹ, Oluwa, iwọ o pa olu-— 
kuluku wọn mQ kuro lọwọ iran yi lailai. 

8 Awọn enia buburu nrìn ni iha gbogbo, 
nigbati a ba gbé awọn enia—kenia leke. 

l 3 1IWỌ o ti gbagbe mi pẹ to, Oluwa, 
lailai? iwọ o ti pa oju rẹ mẹ pẹ to 
kuro lara mi? 

2 Emi o ti ma gbìmọ li ọkàn mi pẹ to? ti emi 
o ma ni ibinujẹ li ọkàn mi lojojumọ? ọta mi 
yio ti gberaga sori mi pẹ to? 

3RÒ o, ki o si gbohùn mi, Oluwa Ọlọrun 
mi: mu oju mi mọlẹ, ki emi ki o má ba sún 
orun ikú. 

4 Ki ọta mi ki o má ba wipe, emi ti ṣẹgun rẹ̀; 
awọn ti nyọ mi lẹnu a si ma yò, nigbati a ba ṣi 
mi nipò. 

5 Ṣugbọn emi o gbẹkẹle anu rẹ; ọkàn mi yio 
yò ni igbala rẹ. 

6 Emi o ma kọrin si Oluwa, nitoriti o ṣe fun 


mi li ọpọlọpọ. 

l 4 1 AṢIWERE wi li ọkàn rẹ̀ pe, Ọlọrun 
kò si. Nwọn bajẹ, nwọn si nṣe iṣẹ 

irira, kò si ẹniti nṢe rere. 

2 Oluwa bojuwò lati ọrun wá sara awọn 
ọmọ enia, lati wò bi ẹnikan wà ti oye ye, ti o 
si nwá Ọlọrun. 

3 Gbogbo wọn li o si jumọ yà si apakan, 
nwọn si di eléri patapata; kò si ẹniti nṣe rere, 
kò si ẹnikan. 

4 Gbogbo awọn ti nṣiṣẹ ẹ̀ṣẹ kò ha ni ìmọ? 
awọn ẹniti njẹ enia mi bi ẹni jẹun, nwọn kò si 
kepẹ̀ Oluwa. 

5 Nibẹ ni ẹ̀ru bà wọn gidigidi: nitoriti Ọlọ— 
run mbẹ ninu iran olododo. 

6 Ẹnyin dojutì ìmọ awọn talaka, ṣugbọn 
Oluwa li àbo rẹ̀. 


ORIN DAFIDI 12—17 

7 Tani yio fi igbala fun Israeli lati Sioni jade 
Wá! nigbati Oluwa ba mu ikéúlọ awọn enia rẹ̀ 
pada bò, Jakobu yio yò, inu Israeli yio si dùn. 
l 5 1 OLUWA, tani yio ma ṣe atipo ninu agọ 
rẹ? tani yio ma gbe inu òke mimẹ rẹ? 

2 Ẹniti o nrìn dede, ti nṣiṣẹ ododo, ti o si 
nsọ otitọ inu rẹ̀. 

3 Ẹniti kò fi ahọn rẹ̀ sòrọ ẹni lẹhin, ti kò si 
ṣe ibi si ẹnikeji rẹ̀, ti kò si gbà òrọ ẹ̀gan si ẹni— 
keji rẹ̀. 

4 Li oju ẹniti enia—kenia di gigàn; ṣugbọn a 
ma bu ọla fun awọn ti o bẹ̀ru Oluwa. Ẹniti o 
bura si ibi ara rẹ̀, ti kò si yipada. 

5 Ẹniti kò fi owo rẹ̀ gbà ẹ̀le, ti kò si gba owo 
ẹ̀bẹ si alaiṣẹ. Ẹniti o ba ṣe nkan wọnyi kì yio 
yẹsẹ lailai. 


l Ô ỌLỌRUN, pa mi mẹ̀: nitori iwọ ni 
mo gbẹkẹ mi le. 


2 Ọkàn mi, iwọ ti wi fun Oluwa pe, Iwọ li 
Oluwa mi: emi kò ni ire kan lẹhin rẹ. 

3 Si awọn enia mim ti o wà li aiye, ani si 
awọn ọlọla, lara ẹniti didùn inu mi gbogbo 
gbe wà. 

4 Ibinujẹ awọn ti nsare tò ọlọrun miran lẹhin 
yio pò: ẹbọ ohun mimu ẹ̀jẹ wọn li emi kì yio ta 
silẹ, bẹli emi kì yio da orukọ wọn li ẹnu mi. 

5 Oluwa ni ipin ini mi, ati ti ago mi: iwọ li o 
mu ìla mi duro. 

6 Okùn tita bẹ sọdọ mi ni ibi daradara; lôtọ, 
emi ni ogún rere. 

7 Emi o fi ibukún fun Oluwa, ẹniti o ti nfun 
mi ni ìmọ; ọkàn mi pẹlu nké mi ni Wakati oru. 

8 Emi ti gbé Oluwa kà iwaju mi nigbagbo— 
gbo; nitori o wà li ọwọ ọtún mi, a kì yio ṣi mi 
ni ipò. 

8 Nitorina ni inu mi ṣe dún, ti ogo mi si 
nyò; ara mi pẹlu yio simi ni ireti. 

10 Nitori iwọ kì yio fi ọkàn mi silẹ ni 
ipò—okú; bẹni iwọ kì yio jẹ ki Ẹni Mim rẹ ki 
o ri idibajẹ. 

11 Iwọ o fi ipa òna ìye hàn mi; ni iwaju rẹ li 
ẹkún ayò wà: li ọwọ ọtún rẹ ni didún—inu wà 
lailai. 


l 7 1 GBỌ oti6, Oluwa, fiyesi igbe mi, fi 
eti si adura mi, ti kò ti ẹ̀te ẹ̀tan jade. 
2 Jẹ ki idajọ mi ki o ma ti iwaju rẹ jade Wá: 
jẹ ki oju rẹ ki o ma wò ohun ti o ṣe déde. 
3 Iwọ ti dan aiya mi wò; iwọ ti bẹ̀ ẹ wò li 
oru; iwọ ti wadi mi, iwọ kò ri nkan; emi ti 
pinnu rẹ̀ pe, ẹnu mi kì yio ṣẹ̀. 


ORIN DAFIDI 147, 18 

4 Niti iṣẹ enia, nipa òrọ ẹnu rẹ̀ emi ti pa ara 
mi mẹ kuro ni ipa alaparun. 

S Fi ìrin mi le ilẹ ni ipa rẹ, ki atẹlẹ ẹsẹ mi ki 
o máṣe yẹ̀. 

6 Emi ti nkepẹ̀ ọ, nitori pe iwọ o gbohùn 
mi, Ọlọrun: dẹ eti rẹ si mi, ki o si gbẹ òrọ mi: 

7 Fi iṣeun ifẹ iyanu rẹ hàn, iwọ ti o fi ọwọ 
ọtún rẹ gbà awọn ti o gbẹkẹle ọ là, lọwọ awọn 
ti o dide si wọn. 

8 Pa mi mé bi ọmọ—oju, pa mi mé labẹ ojiji 
iyẹ—apá rẹ, 

8 Lọwọ awọn enia buburu ti nfôrô mi, lọwọ 
awọn ọta—iyọta mi, ti o yi mi kakiri. 

10 Nwọn fi ẹ̀ra sé aiya wọn, ẹnu wọn ni 
nwọn fi nsọrọ igberaga. 

ti Nwọn ti yi wa ká nisisiyi ninu ìrin wa; 
nwọn ti gbé oju wọn le ati wQ wa sílẹ: 

12 Bi kiniun ti nṣe iwọra si ohun ọdẹ rẹ̀, ati 
bi ọmọ kiniun ti o mba ni ibi ìkọkọ. 

13 Dide, Oluwa, ṣaju rẹ̀, rẹ̀ ẹ silẹ: gbà ọkàn 
mi lọwọ awọn enia buburu, ti iṣe idà rẹ: 

14 Lọwọ awọn enia nipa ọwọ rẹ, Oluwa, 
lọwọ awọn enia aiye, ti nwọn ni ipin wọn li 
aiye yi, ati ikùn ẹniti iwọ fi ohun iṣura rẹ 
ìkọkọ kún: awọn ọmọ wọn pọn nwọn a si fi 
iyokii ini wọn silẹ fun awọn ọmọ—ọwé wọn. 

15 Bi o ṣe ti emi ni emi o ma wò oju rẹ li 
ododo: àworan rẹ yio tẹ mi lọrun nigbati mo 
ba jí. 


Orin Dafidi, iranṣẹ Oluwa, ẹniti o sọ ẹrọ 
orin yi fun Oluwa li ọjọ ti Oluwa gbà a kuro 
lọwọ gbogbo awọn ọta rẹ̀, ati lọwọ Saulu. 
l 8 1EMI o fẹ ọ, Oluwa, agbara mi. 

2 Oluwa li apáta mi, ati ilu—olodi mi, 
ati olugbala mi: Ọlọrun mi, agbara mi, emi o 
gbẹkẹle e; asà mi, ati iwo igbala mí, ati ile—iṣọ 
giga mi. 

3 Emi o kepẹ̀ Oluwa, ti o yẹ lati ma yìn; bẹli 
a o si gbà mi lọwọ awọn ọta mi. 

4 Irora ikú yi mi ka, ati iṣàn—omi awọn enia 
buburu dẹ̀ruba mi. 

5 Irora ipò okú yi mi kakiri: ikẹkun ikú dì 
mi mu. 

6 Ninu ìṣé mi emi kepẹ̀ Oluwa, emi si sọkun 
pe Ọlọrun mi: o gbohùn mi lati inu tempili rẹ̀ 
Wá, ẹkún mi si wá si iwaju rẹ̀, ani si eti rẹ̀. 

7 Nigbana ni ílẹ mì, o si wariri: ipilẹ òke 
pẹlu ṣidi, o si mì, nitoriti o binu. 

8 Ẹfin ti iho imu rẹ̀ jade, ati iná lati ẹnu rẹ̀ 
Wá njonirun: ẹyín gbiná nipasẹ rẹ̀. 

80 tẹri ọrun ba pẹlu, o si sọkalẹ wá: òkun— 
kun si mbẹ li abẹ ẹsẹ rẹ̀. 


424. 


10O si gùn ori kerubu o si fò: nitôtọ, o nra 
lori iyẹ—apa afẹfẹ̀. 

ti O fi òkunkun ṣe ibi ìkọkọ rẹ̀: ani agé rẹ̀ yi 
i ka kiri; omi dudu, ati awọsanma oju—ọrun 
ṣiṣu dudu. 

12Nipa imọlẹ iwaju rẹ̀, awọsanma ṣiṣu 
didu rẹ̀ kọja lọ, yinyín ati ẹyín iná. 

13Oluwa sán ara pẹlu li ọrun, Ọga—ogo si 
fọ ohùn rẹ̀: yinyín ati ẹyin iná! 

14 L6tọ, o rán ọfa rẹ̀ jade, o si tú wọn ká: 
ọpọlọpọ manamana li o si fi ṣé wọn ttitu. 

15 Nigbana li awowò omi odò hàn, a si ri 
ipilẹ aiye nipa ibawi rẹ, Oluwa, nipa fifun emi 
iho imu rẹ. 

160 ranṣẹ lati òke wá, o mu mi, o fà mi 
jade wá lati inu omi nla. 

1/O gbà mi lọwọ ọta mi alagbara, ati lọwọ 
awọn ti o korira mi; nitori nwọn li agbara jù mì lọ. 

18 Nwọn dojukọ mi li ọjọ ipọnju mi: ṣugbọn 
Oluwa li alafẹhintì mi. 

15SO mu mi jade pẹlu sinu ibi nla; o gbà mi 
nitori inu rẹ̀ dùn si mi. 

20 Oluwa san a fun mi gẹgẹ bi ododo mi; 
gẹgẹ bi mim ọwọ mi li o san a fun mi. 

21 Nitori mo ti nkiye si ọna Oluwa, emi kò 
fi ìka yà kuro lọdọ Ọlọrun mi. 

22 Nitori pe gbogbo idajọ rẹ̀ li o wà niwaju 
mi, bẹli emi kò si yẹ̀ ofin rẹ̀ kuro lọdọ mi. 

23 Emi si duro ṣinṣin pẹlu rẹ̀, emi si paramọ 
kuro lara ẹ̀ṣẹ mi. 

24 Nitorina li Oluwa ṣe san a fun mi gẹgẹ bi 
ododo mi, gẹgẹ bi mime ọwọ mi li oju rẹ̀. 

25 Fun alánu ni iwọ o fi ara rẹ hàn li alánu; 
fun ẹniti o duro—ṣinṣin ni iwọ o fi ara rẹ hàn 
ni diduro—ṣinṣin. 

26 Fun ọlọkàn—mímẹ ni iwọ o fi ara rẹ hàn 
ni ọlọkàn—mim$ẹ; ati fun ọlọkàn—Wwiwọ ni iwọ 
o fi ara rẹ hàn li onroro. 

27 Nitori iwọ o gbà awọn olupọnju; ṣugbọn 
iwọ o sọ oju igberaga kalẹ. 

28 Nitori iwọ ni yio tàn fitila mi: Oluwa 
Ọlọrun mi yio tàn imọlẹ si òkunkun mi. 

28 Nitori pe pẹlu rẹ emi sure là inu ogun lọ: 
ati pẹlu Ọlọrun mi emi fò odi kan. 

30 Bi o ṣe ti Ọlọrun ni, òna rẹ̀ pé: a ti ridi 
ọrọ Oluwa: on li apata fun gbogbo awọn ti o 
gbẹkẹle e. 

31 Nitori pe tani iṣe Ọlọrun, bikoṣe Oluwa? 
tabi tani iṣe apáta bikoṣe Ọlọrun wa? 

32 Ọlọrun li o fi agbara dì mi li amure, o si 
mu òna mi pé. 

330 ṣe ẹsẹ mi bi ẹsẹ àgbọnrín, o si gbé mi 
kà ibi giga mi. 


425 


34 O kẹ ọwọ mi li ogun jija, tobẹ ti apa mi fà 
ọrun idẹ. 

35 Iwọ ti fi asà igbala rẹ fun mi pẹlu: ọwọ 
ọtun rẹ si gbé mi duro, ati ìwa—pẹlẹ rẹ sọ mi 
di nla. 

36 Iwọ sọ ìrin ẹsẹ mi di nla nisalẹ mi, ki 
kéko-—ẹsẹ mi ki o máṣe yẹ̀. 

37 Emi ti le awọn ọta mi, emi si bá wọn: 
bẹli emi kò pada sẹhin titi a fi run wọn. 

38 Emi ṣá wọn li ọgbẹ ti nwọn kò fi le dide, 
nwọn ṣubu li abẹ ẹsẹ mi. 

38 Nitoriti iwọ fi agbara di mi li àmure si 
ogun na: iwọ ti mu awọn ti o dide si mi tẹriba 
li abẹ ẹsẹ mi. 

a0 Iwọ si yi ẹhin awọn ọta mi pada fun mi 
pẹlu; emi si pa awọn ti o korira mi run. 

41 Nwọn kigbe, ṣugbọn kò si ẹniti o gbà 
Wọn; ani si Oluwa, ṣugbọn kò dá wọn li ohùn. 

42 Nigbana ni mo gún wọn kunna bi ekuru 
niwaju afẹfẹ: mo kô wọn jade bi ohun ẹ̀gbin 
ni ita. 

43 Iwọ ti yọ mi kuro ninu ìja awọn enia; iwọ 
fi mi jẹ olori awọn orilẹ—ẹ̀de: enia ti emi kò ti 
mò, yio si ma sìn mi. 

a44Bi nwọn ti gburo mi, nwọn o gbà mi 
gbé: awọn ọmọ àjeji yio fi ẹ̀tan tẹ̀ ori wọn ba 
fun mi. 

45 Aiya yio pá awọn alejo, nwọn o si fi ibẹ̀ru 
jade ni ibi kọlọfin wọn. 

46 Oluwa mbẹ; olubukún si li apáta mi; ki a 
si gbé Ọlọrun igbala mi leke. 

47 Ọlọrun li o ngbẹsan mi, ti o si nṣé awọn 
enia fun mi. 

a8O gbà mi lọwọ awọn ọta mi: pẹlupẹlu 
iwọ gbé mi leke jii awọn ti o dide si mi lọ; iwọ 
ti gbà mi lọwọ ọkunrin alagbara nì. 

49 Nitorina li emi ṣe fi iyìn fun ọ, Oluwa, li 
awujọ awọn orilẹ—ẹ̀de, emi o si ma kọrin iyìn 
si orukọ rẹ. 

90 Ẹniti o fi igbala nla fun Ọba rẹ̀; o si fi ánu 
hàn fun Ẹni—ororo rẹ̀, fun Dafidi, ati fun iru— 


ọmọ rẹ̀ lailai. 
l 9 1AWỌN ọrun nsọrọ ogo Ọlọrun; ati 
ofurufu nfi iṣẹ ọwọ rẹ̀ han. 
2 Ọjọ de ọjọ nfọhtin, ati oru de oru nfi ìmọ 
àn. 


3 Kò si ohùn kan tabi ẹ̀de kan, nibiti a kò 
gbé iré wọn. 

4 Irô wọn la gbogbo aiye ja, ati ẹrọ wọn de 
opin aiye: ninu wọn li o gbe pagọ fun 6run. 

5 Ti o dabi ọkọ iyawo ti njade ti iyẹwu rẹ̀ 
Wá, ti o si yọ bi ọkunrin alagbara lati sure ije. 


ORIN DAFIDI 18—21 
6 Ijadelọ rẹ̀ ni lati opin ọrun wá, ati ayika rẹ̀ 
si de ipinlẹ rẹ̀: kò si si ohun ti o fi ara pamQ 
kuro ninu ôru rẹ̀. 

7 Ofin Oluwa pé, o nyi ọkan pada: ẹri Olu— 
wa daniloju, o nsọ òpẹ̀ di ọlọgbọn. 

8 Ilana Oluwa t6, o nmu ọkàn yò: aṣẹ Olu— 
wa ni mim, o nṣe imọlẹ oju. 

8 Ẹru Oluwa mé, pipẹ ni titi lai; idajọ Olu— 
wa li otitọ, ododo ni gbogbo wọn. 

10 Nwọn jú wura daradara pupọ; nwọn si 
dún jii oyin lọ, ati riro afara oyin. 

11 Pẹlupẹlu nipa wọn li a ti ṣi iranṣẹ rẹ leti; 
ati ni pipam6 wọn ere pipò mbẹ. 

12 Tali o le mò iṣina rẹ̀? wẹ̀ mi mQ kuro 
ninu iṣiṣe ìkọkọ mi. 

13 Fà iranṣẹ rẹ sẹhin pẹlu kuro ninu ẹ̀ṣẹ 
ikugbu: máṣe jẹ ki nwọn ki o jọba lori mi: 
nigbana li emi o duro ṣinṣin, emi o si ṣe 
alaijẹbi kuro ninu ẹ̀ṣẹ nla nì. 

14 Jẹ ki òrọ ẹnu mi, ati iṣaro ọkàn mi, ki o ṣe 
itẹwọgba li oju rẹ, Oluwa, agbara mi, ati olu— 
dande mi. 


20 1KI Oluwa ki o gbohùnn rẹ li ọjọ ipọn— 
ju; orukọ Ọlọrun Jakobu ki o dàbobo ọ. 

2 Ki o rán iranlọwọ si ọ lati ibi-mim6 Wá, 
ki o si tì ọ lẹhin lati Sioni wá. 

3 Ki o ranti ẹbọ—ọrẹ rẹ gbogbo, ki o si gbà 
ẹbọ sisun rẹ. 

4 Ki o fi fun ọ gẹgẹ bi ti inu rẹ, ki o si mu 
gbogbo ìmọ rẹ ṣẹ. 

5 Awa o ma kọrin ayò igbala rẹ, ati li orukọ 
Ọlọrun wa li awa o fi ọpágun Wa de ilẹ; ki 
Oluwa ki o mu gbogbo ibẹ̀re rẹ ṣẹ. 

6 Nigbayi ni mo to mọ pe Oluwa gbà 
Ẹni—ororo rẹ̀ là; yio gbẹ ọ lati ọrun mim rẹ̀ 
wá nipa agbara igbala ọwọ ọtun rẹ̀. 

7 Awọn ẹlomiran gbẹkẹle kẹkẹ, awọn ẹlo— 
miran le ẹṣin; ṣugbọn awa o ranti orukọ Olu— 
wa Ọlọrun wa. 

8Nwọn wolẹ, nwọn si ṣubu: ṣugbọn awa 
dide awa si duro ṣinṣin. 

8 Gbani, Oluwa, ki Ọba ki o gbọ nigbati 


awa ba nkigbe pe e. 
2 l 1 ỌBA yio ma yọ li agbara rẹ, Oluwa; 
ati ni igbala rẹ, yio ti yò pò to! 

2 Iwọ ti fi ifẹ ọkàn rẹ̀ fun u, iwọ kò si dù u 
ni ibẹ̀re ẹnu rẹ̀. 

3 Nitori iwọ ti fi ibukún ore kò o li Ọna, iwọ 
fi ade kiki wura de e li ori. 

4O tọrọ ẹmi lọwọ rẹ, iwọ si fi fun u, ani ọjọ 
gigùn lai ati lailai. 


ORIN DAFIDI 21—23 

sOgo rẹ̀ pò ni igbala rẹ: iyìn ati ọlánla ni 
iwọ fi si i lara. 

6 Nitori iwọ ti ṣe e li ẹni-ibukún fun jùlọ 
titi aiye: iwọ si fi oju rẹ mu u yò gidigidi. 

1 Nitori ti ọba gbẹkẹle Oluwa, ati nipa anu 
Ọga—ogo kì yio ṣipò pada. 

8 Ọwọ rẹ yio wá gbogbo awọn ọta rẹ ri: 
ọwọ ọtún rẹ ni yio wá awọn ti o korira rẹ ri. 

8 Iwọ o ṣe wọn bi ileru onina ni igba ibinu 
rẹ: Oluwa yio gbé wọn mì ni ibinu rẹ̀, iná na 
yio si jé wọn pa. 

10 Eso wọn ni iwọ o run kuro ni ilẹ, ati 
irú-ọmọ wọn kuro ninu awọn ọmọ enia. 

tI Nitori ti nwọn nrò ibi si ọ: nwọn ngbìro 
ete ìwa-ibi, ti nwọn kì yio le ṣe. 

12 Nitorina ni iwọ o ṣe mu wọn pẹhinda, 
nigbati iwọ ba fi ọfà rẹ kàn ọsán si oju wọn. 

13 Ki iwọ ki ô ma leke, Oluwa, li agbara rẹ; 
bẹli awa o ma kọrin, ti awa o si ma yìn agba— 


Ta rẹ. 

2 2 1TỌLỌRUN mi, Ọlọrun mi, eṣe ti iwọ 
fi kò mi silẹ? ti iwọ si jina si igbala 

mi, ati si ohùn igbe mi? 

2 Ọlọrun mi, emi nkigbe li ọsan, ṣugbọn 
iwọ kò dahùún: ati ni igba oru emi kò dakẹ. 

3Ṣugbọn mim ni Ìwọ, ẹniti o tẹ̀ iyìn 
Israeli do. 

4 Awọn baba wa gbẹkẹle ọ: nwọn gbẹkẹle, 
iwọ si gbà wọn. 

5 Nwọn kigbe pẹ̀ ọ, a si gbà wọn: nwọn 
gbẹkẹle ọ, nwọn kò si dámu. 

6 Ṣugbọn kòkoro li emi, kì isi iṣe enia; ẹ̀gan 
awọn enia, ati ẹlẹya awọn enia. 

1 Gbogbo awọn ti o ri mi nfi mi rẹrin ẹlẹya: 
nWọn nyọ ṣuti ẹ̀te wọn, nwọn nmì ori pe, 

8 J ki o gbẹkẹle Oluwa, on o gbà a là; jẹ ki 
o gbà a là nitori inu rẹ̀ dún si i. 

8 Ṣugbọn iwọ li ẹniti o mu mi jade lati inu 
Wá: iwọ li o mu mi wà li ailewu, nigbati mo rẹ̀ 
mẹ̀ ọmu iya mi. 

10 Iwọ li a ti fi mi le lọwọ lati inu iya mi wá: 
iwọ li Ọlọrun mi lati inu iya mi wá. 

ti Máṣe jina si mi; nitori ti iyọnu sunmọ 
etile; nitoriti kò si oluranlọwọ. 

12 Akọ—malu pipò li o yi mi ka: malu Baṣani 
ti o lagbara rọgba yi mi ka. 

13 Nwọn yà ẹnu Wọn si mi, bi kiniun ti 
ndọdẹ kiri, ti nké ramuramu. 

14A tú mi danu bi omi, gbogbo egungun 
mi si yẹ̀ lori ike: ọkàn mi dabi ida; o yé larin 
inu mi. 

15 Agbara mi di gbigbẹ bi apadi: ahọn mi si 


426 


lẹ̀ mẹ mi li ẹrẹkẹ; iwọ o mu mi dubulẹ ninu 
erupẹ ikú. 

16 Nitoriti awọn aja yi mi ka: ijọ awọn enia 
buburu ti ká mi m€: nwọn lu mi li ọwọ, nwọn 
si lu mi li ẹsẹ. 

17 Mo le kaye gbogbo egungun mi: nwọn 
tẹjumọ mi; nwọn nwò mi sùn. 

18 Nwọn pín aṣọ mi fun ara wọn, nwọn si 
Ṣẹ keké le aṣọ—ileke mi. 

18 Ṣugbọn iwọ máṣe jina si mi, Oluwa: agba— 
Ta mi, yara lati ràn mi lọwọ. 

20 Gbà ọkàn mi lọwọ idà; ẹni mi kanna 
lọwọ agbara aja nì. 

21 Gbà mi kuro li ẹnu kiniun nì; ki iwọ ki o 
si gbohùn mi lati ibi iwo awọn agbanrere. 

22 Emi o sọrọ orukọ rẹ fun awọn arakunrin 
mi: li awujọ ijọ li emi o ma yìn ọ, 

23 Ẹnyin ti o bẹ̀ru Oluwa, ẹ yìn i; gbogbo 
ẹnyin iru-ọmọ Jakobu, ẹ yìn i logo: ki ẹ si ma 
bẹ̀ru rẹ̀ gidigidi, gbogbo ẹnyin irú-ọmọ Isra— 
eli. 

24 Nitoriti kò kẹgan, bẹni kò korira ipọnju 
awọn olupọnju; bẹni kò pa oju rẹ̀ mẹ kuro 
lara rẹ̀; ṣugbọn nigbati o kigbe pẹ̀ e, o gbé. 

25 Nipa tirẹ ni iyìn mi yio wà ninu ajọ nìa, 
emi o san ẹjẹ mi niwaju awọn ti o bẹ̀ru rẹ̀. 

26 Awọn olupọnju yio jẹ, yio tẹ̀ wọn lọrun: 
awọn ti nwá Oluwa yio yìn i: ọkàn nyin yio 
Wa lailai: 

21 Gbogbo opin aiye ni yio ranti, nwọn o si 
yipada si Oluwa: ati gbogbo ibatan orilẹ—ẹ̀de 
ni yio wolẹ—sìn niwaju rẹ̀. 

28 Nitori ijọba ni ti Oluwa; on si ni Balẹ 
ninu awọn orilẹ—ẹ̀de. 

29 Gbogbo awọn ti o sanra li aiye yio ma jẹ, 
nwọn o si ma wolẹ—sìn: gbogbo awọn ti nsọ— 
kalẹ lọ sinu erupẹ yio tẹriba niwaju rẹ̀, ati 
ẹniti kò le pa ọkàn ara rẹ̀ mẹ li aye. 

30 Iru kan yio ma sìn i; a o si kà a ni iran kan 
fun Oluwa. 

31 Nwọn o wá, nwọn o si ma sọrọ ododo rẹ̀ 
fun awọn enia kan ti a o bí, pe, on li o ṣe eyi. 


2 3 1OLUWA li Oluṣọ—agutan mi; emi kì 
yio ṣe alaini. 


20O mu mi dubulẹ ninu papa—oko tutú; o 
mu mi lọ si iha omi didakẹ r6rẹ. 

SO tù ọkàn mi lara; o mu mi lọ nipa ẹna 
ododo nitori orukọ rẹ̀. 

4 Nitôtọ, bi mo tilẹ nrìn larin afonifoji ojiji 
ikú, emi kì yio bẹ̀ru ibi kan; nitori ti Iwọ pẹlu 
mi; ọgọ rẹ ati ọpá rẹ nwọn ntù mi ninu. 

5 Iwọ tẹ̀ tabili onjẹ silẹ niwaju mi li oju 


427 


awọn ọta mi; iwọ dà ororo si mi li ori; ago mi 
si kún akúnwọsiíilẹ. 

6 Nitotọ, ire ati anu ni yio ma tẹ mi lẹhin li 
ọjọ aiye mi gbogbo; emi o si ma gbe inu ile 


Oluwa lailai. 
2 4 1TI Oluwa ni ilẹ, ati ẹkún rẹ̀; aiye, 
ati awọn ti o tẹdo sinu rẹ̀. 

2 Nitoriti o fi idi rẹ̀ sọlẹ lori okun, o si gbé e 
kalẹ lori awọn iṣan—omi. 

3 Tani yio gùn ori oke Oluwa lọ? tabi tani 
yio duro ni ibi—mimé rẹ̀? 

4 Ẹniti o li ọwọ mim, ati aiya funfun: ẹniti 
kò gbé ọkàn rẹ̀ soke si asan, ti kò si bura ẹ̀tan. 

sOn ni yio ri ibukún gbà lọwọ Oluwa, ati 
ododo lọwọ Ọlọrun igbala rẹ̀. 

6 Eyi ni iran awọn ti nṣe afẹri rẹ̀, ti nṣe afẹri 
rẹ, Ọlọrun Jakobu. 

7Ẹ gbé ori nyin soke, ẹnyin ẹnu—òna; ki a 
si gbé nyin soke, ẹnyin ilẹkun aiyeraiye: ki 
Ọba ogo ki o wò inu ile wa. 

8 Tali Ọba ogo yi? Oluwa ti o le, ti o si lagba— 
ra, Oluwa ti o lagbara li ogun. 

SẸ gbé ori nyin soke, ẹnyin ẹnu—ẹ̀na; ani 
ki ẹ gbé wọn soke, ẹnyin ilẹkun aiyeraiye: ki 
Ọba ogo ki o Wò inu ile wa. 

10 Tali Ọba ogo yi? Oluwa awọn ọmọ—ogun; 


on na li Ọba ogo. 
25 OLUWA, iwọ ni mo gbé ọkàn mi 
soke si. 

2Ọlọrun mi, emi gbẹkẹle ọ: máṣe jẹ ki oju 
ki o ti mi, máṣe jẹ ki awọn ọta mi ki o yò mi. 

3 Lotọ, maṣe jẹ ki oju ki o tì ẹnikẹni ti o 
duro tì ọ: awọn ti nṣẹ̀ li ainidi ni oju yio tì. 

4 Fi òna rẹ hàn mi, Oluwa; kẹ mi ni ipa tirẹ. 

5 Sin mi li òna otitọ rẹ, ki o si kẹ mi: nitori 
Iwọ li Ọlọrun igbala mi; iwọ ni mo duro tì li 
ọjọ gbogbo. 

6 Oluwa, ranti anu ati iṣeun—ifẹ rẹ ti o ni 
irọnu; nitoriti nwọn ti wà ni igba atijọ. 

7 Máṣe ranti ẹ̀ṣẹ igba—ewe mi, ati irekọja mi: 
gẹgẹ bi ánu rẹ iwọ ranti mi, Oluwa, nitori ore rẹ: 

8 Rere ati diduro—ṣinṣin ni Oluwa: nitorina 
ni yio ṣe ma kẹ ẹlẹṣẹ li òna na. 

9 Onirẹlẹ ni yio té li òna ti 6 t€, ati onirẹlẹ 
ni yio kẹ li òna rẹ̀. 

10 Gbogbo ipa Oluwa li anu ati otitọ, fun irú 
awọn ti o pa majẹmu rẹ̀ ati ẹri rẹ̀ m€. 

11 Nitori orukọ rẹ, Oluwa, dari ẹ̀ṣẹ mi jì, 
nitori ti o tobi. 

12 Ọkunrin wo li o bẹ̀ru Oluwa? on ni yio 
kẹ li òna ti yio yàn. 


ORIN DAFIDI 23—27 

13 Ọkàn rẹ̀ yio joko ninu ire, irú—ọmọ rẹ̀ yio 
si jogun aiye. 

14 Aṣiri Oluwa wà pẹlu awọn ti o bẹ̀ru rẹ̀, 
yio si fi wọn mẹ majẹmu rẹ̀. 

15 Oju mi gbé soke si Oluwa lai; nitori ti yio 
fà ẹsẹ mi yọ kuro ninu àwọn na. 

16 Yipada si mi, ki o si ṣanu fun mi; nitori ti 
mo di ofo, mo si di olupọnju. 

17 IṣṢé aiya mi di pupọ: mu mi jade ninu 
ipọnju mi. 

18 Wò ipọnju mi ati irora mi; ki o si dari 
gbogbo ẹ̀ṣẹ mi jì mi. 

19 Wò awọn ọta mi, nwọn sá pọ; nwọn si 
korira mi ni irira ìka. 

20 Pa ọkàn mi mẹ, ki o si gbà mi: máṣe jẹ ki 
oju ki o tì mi; nitori mo gbẹkẹ̀ mi le ọ. 

21 Jẹ ki ìwa—titọ ati iduro—ṣinṣin ki o pa mi 
mẹ: nitoriti mo duro tì ọ. 
22 Rà Israeli pada, Ọlọrun, kuro ninu ÌṢẹ̀ rẹ̀ 


gbogbo. 


2 Ô 1ṢE idajọ mi, Oluwa; nitori ti mo ti 
nrìn ninu ìwa titọ mi; emi ti gbẹkẹle 

Oluwa pẹlu; njẹ ẹsẹ mi kì yio yẹ̀. 

2 Wadi mi, Oluwa, ki o si ridi mi; dán inu 
mi ati ọkàn mi Wò. 

3 Nitoriti iṣeun—ifẹ rẹ mbẹ niwaju mi: emi 
si ti nrìn ninu otitọ rẹ. 

4 Emi kò ba ẹni asan joko, bẹli emi kì yio ba 
awọn alayidayida wọle. 

5 Emi ti korira ijọ awọn oluṣe—buburu; emi 
kì yio si ba awọn enia buburu joko. 

6 Emi o wẹ̀ ọwọ mi li ailẹṣẹ: bẹli emi o si yi 
pẹpẹ rẹ ká, Oluwa. 

7 Ki emi ki o le fi ohùn ọpẹ rò kalẹ, ti emi o 
si ma sòrọ gbogbo iṣẹ iyanu rẹ. 

8 Oluwa, emi ti nfẹ ibujoko ile rẹ, ibi agọ 
ọlá rẹ. 

8 Máṣe kô ọkàn mi pò pẹlu awọn ẹlẹṣẹ, tabi 
ẹmi mi pẹlu awọn enia-ẹ̀jẹ. 

10Ti ọwọ ẹniti ìwa-ìka mbẹ, ọwọ ọtún 
wọn si kún fun abẹtẹlẹ. 

11 Ṣugbọn bi o ṣe ti emi, emi o ma rìn ninu 
ìwatitọ mi: rà mi pada, ki o si ṣanu fun mi. 

12 Ẹsẹ mi duro ni ibi titẹju: ninu awọn ijọ li 
emi o ma fi ibukún fun Oluwa. 


27 OLUWA ni imọlẹ mi ati igbala mi; 
tali emi o bẹ̀ru? Oluwa li agbara ẹmi 
mi; aiya tali yio fò mi? 

2 Nigbati awọn enia buburu, ani awọn ọta 
mi ati awọn abinuku mi sunmọ mi lati jẹ ẹran 
ara mi, nwọn kọsẹ, nwọn si ṣubu. 


ORIN DAFIDI 27 —30 

3 Bi ogun tilẹ détì mi, aiya mi kì yio fò: bi 
ogun tilẹ dide si mi, ninu eyi li ọkàn mi yio le. 

4Ohun kan li emi ntọrọ li ọdọ Oluwa, on 
na li emi o ma wakiri: kì emi ki o le ma gbe 
inu ile Oluwa li ọjọ aiye mi gbogbo, ki emi ki 
o le ma wò ẹwà Oluwa, kì emi kì o si ma fi 
inu—didùn wò tempili rẹ̀. 

5 Nitori pe ni igba ipọnju on o pa mi mQ 
ninu agọ rẹ̀: ni ibi ìkọkọ àgé rẹ̀ ni yio pa mi 
mẹ; yio si gbé mi soke kà ori apata. 

6 Nigbayi li ori mi yio gbé soke ga jù awọn 
ọta mi lọ, ti o yi mi ká, nitorina li emi o ṣe 
rubọ ayò ninu agọ rẹ̀; emi o kọrin, nitôtọ emi 
o kọrin iyìn si Oluwa. 

7 Gbẹ, Oluwa, nigbati mo ba fi ohùn mi pẹ̀: 
ṣanu fun mi pẹlu, kì o si da mi li ohùn. 

8 Nigbati o wipe, Ẹ ma wa oju mi; ọkàn mi 
wi fun ọ pe, Oju rẹ, Oluwa, li emi o ma wá. 

9 Máṣe pa oju rẹ mQ kuro lọdọ mi; máṣe fi 
ibinu ṣa iranṣẹ rẹ tì: iwọ li o ti nṣe iranlọwọ 
mi; má fi mi silẹ, bẹni ki o máṣe kò mi, Ọlọ— 
run igbaia mi. 

10 Nigbati baba ati iya mi kò mi silẹ, nigba— 
na ni Oluwa yio tẹwọgbà mi. 

11 Kẹ̀ mi li ọna rẹ, Oluwa, ki o si tẹ mi Ji 
ọna titọ, nitori awọn ọta mi. 

12 Máṣe fi mi le ifẹ awọn ọta mi lọwọ; nitori 
awọn ẹlẹri eke dide si mi, ati iru awọn ti nmí 
imí-ìkà. 

13Ṣugbọn emi ti gbagbọ lati ri ire Oluwa ni 
ilẹ aiáye. 

14 Duro de Oluwa; ki o si tújuka, yio si mu 
ọ li aiya le: mo ni, duro de Oluwa. 


2 8 IWỌ, Oluwa, apata mi li emi o 
kigbe pẹ̀, máṣe dakẹ si mi; bi iwọ ba 
dakẹ si mi, emi o dabi awọn ti o lọ sinu ihò. 

2 Gbe ohùn ẹ̀bẹ mi, nigbati mo ba nkigbe 
pẹ̀ ọ, nigbati mo ba gbé ọwọ mi soke siha 
ibi—mimẹ jùlọ rẹ. 

3 Máṣe fà mi lọ pẹlu awọn enia buburu, ati 
Wọn, ṣugbọn ìwa—ìka mbẹ̀ Ji ọkàn wọn. 

35 Fi fun wọn gẹgẹ bi iṣe wọn, ati gẹgẹ bi 
ìwa buburu ete wọn, fi fun wọn nipa iṣẹ ọwọ 
Wọn, fi òre wọn fun wọn. 

5 Nitori ti nwọn kò kà iṣẹ Oluwa si, tabi iṣẹ 
ọwọ rẹ̀; on o run wọn, kì yio si gbé wọn rò. 

6 Olubukún ni Oluwa, nitoriti o ti gbé ohùn 
ẹ̀bẹ mi. 

7 Oluwa li agbara ati asà mi; on li aiya mi 
gbẹkẹle, a si nràn mi lọwọ: nitorina inu mi 
dùn jọjọ: emi o si ma fi orin mi yin i. 


428 


8 Oluwa ji agbara wọn, on si li agbara igbala 
ẹni—ororo rẹ̀. 

98 Gbà awọn enia rẹ là, ki o si busi ilẹ—ini rẹ: 
ma bẹ wọn pẹlu, ki o si ma gbé wọn leke lailai. 


29 1Ẹ FI fun Oluwa, ẹnyin ọmọ awọn 
aiagbara, ẹ fi ogo ati agbara fun 
Oluwa. 

2Ẹ fi ogo fun Oluwa, ti o yẹ fun orukọ rẹ̀; ẹ 
ma sìn Oluwa ninu ẹwà ìwa—mim. 

3Ohùn Oluwa mbẹ lori omi pupò: Ọlọrun 
ogo nsán ará: Oluwa mbẹ lori omi pupọ. 

4Ohùn Oluwa Ji agbara; ohùn Oluwa ni 
ọlánla. 

5Ohùn Oluwa nfà igi kedari ya; lôtọ, Olu— 
Wa nfà igi kedari Lebanoni ya. 

60 mu wọn fò pẹlu bi ọmọ—maiu; Lebano— 
ni on Sirioni bi ọmọ agbanrere. 

TOhùn Oluwa nyà ọwọ iná, 

8Ohùn Oluwa nmì aginju; Oluwa nmì 
aginju Kadeṣi. 

8Ohùn Oluwa li o nmu abo agbọnrin bi, o 
si fi igbo didi hàn: ati ninu tempili rẹ̀ JÌ olu— 
kuluku nsọrọ ogo rẹ̀. 

10 Oluwa joko lori iṣan—omi; nitôtọ, Oluwa 
joko bi Ọba lailai. 

11Oluwa yio fi agbara fun awọn enia rẹ̀; 
Oluwa yio fi alafia busi i fun awọn enia rẹ̀. 
30 1EMI o kokiki rẹ, Oluwa; nitori iwọ 

li o gbé mi leke, ti iwọ kò si jẹ ki 
awọn ọta mi ki ô yẹ mi. 

2Oluwa Ọlọrun mi, emi kigbe pẹ̀ ọ, iwọ si 
ti mu mi lara da. 

3Oluwa, iwọ ti yọ ọkàn mi jade kuro ninu 
isa—okú: iwọ o si pa mi m€ô laye, ki emi ki o 
má ba lọ sinu iho. 

4 Kọrin si Oluwa, ẹnyin enia rẹ̀ mim, ki ẹ 
si ma dupẹ ni iranti ìwa—míimẹ rẹ̀. 

5 Nitoripe, ni iṣẹju kan ni ibinu rẹ̀ ipẹ̀, li 
ojurere rẹ̀ ni ìye gbe wà; bi ẹkun pẹ di alẹ 
kan, ṣugbọn ayò mbọ li owurọ. 

6 Ati ninu alafia mi, emi ni, ipò mi kì yio 
pada lailai. 

7 Oluwa, nipa oju—rere rẹ, iwọ ti mu òke 
mi duro ṣinṣin: nigbati iwọ pa oju rẹ m€6, ẹnu 
yọ mi. 

8 Emi kigbe pẹ̀ ọ, Oluwa; ati si Oluwa li emi 
mbẹ̀bẹ gidigidi. 

9 Ere kili o wà li ẹ̀jẹ mi, nigbati mo ba lọ 
sinu ihò? erupẹ ni yio ma yìn ọ bi? on ni yio 
ma sòrọ otitọ rẹ bi? 


Orin Dafidi fun Iya—si—mim$ô. 


429 


10 Gbẹ̀, Oluwa, ki o si ṣanu fun mi: Oluwa, 
iwọ ma ṣe oluranlọwọ mi. 

11 Iwọ ti sọ ikanu mi di ijò fun mi; iwọ ti bọ 
aṣọ—ọfọ mi kuro, iwọ si fi ayò dì mi li àmure. 

12 Nitori idi eyi ni ki ogo mi ki o le ma kọrin 
si ọ, ki o má si Ṣe dakẹ. Oluwa Ọlọrun mi, 


emi o ma fi iyìn fun ọ laílai. 

3 l lOLUWA, iwọ ni mo gbẹkẹ mi le: 
máṣe jẹ ki oju ki o tì mi: gbà mi ninu 

ododo rẹ. 

ma ṣe apata agbara mi, ile—ábò lati gba mi si. 

3 Nitori iwọ li apata mi ati odi mi: nitorina 
nitori orukọ rẹ ma ṣe itẹ mi, ki o si ma ṣe 
amòna mi. 

4 Yọ mi jade ninu àwọn ti nwọn nà sílẹ fun 
mi ni ìkọkọ: nitori iwọ li abo mi. 

8i Li ọwọ rẹ ni mo fi ẹmi mi le: iwọ li o ti rà 
mi pada, Oluwa Ọlọrun otitọ. 

6 Emi ti korira awọn ẹniti nfiyesi eke asan: 
ṣugbọn emi gbẹkẹle Oluwa. 

? Emi o yò, inu mi yio si dùn ninu anu rẹ: 
nitori ti iwọ ti rò ti iṣé mi; iwọ ti mò ọkàn mi 
ninu ipọnju; 

8 Iwọ kò si sé mi mọ si ọwọ ọta nì: iwọ fi 
ẹsẹ mi tẹlẹ ni ibi àye nla. 

8 Ṣanu fun mi, Oluwa, nitori ti emi wà ninu 
iṣẹ: oju mi fi ibinujẹ run, ọkàn mi ati inu mi. 

10 Emi fi ibinujẹ lò ọjọ mi, ati ọdun mi ti on 
ti imi-ẹ̀dun: agbara mi kú nitori ẹ̀ṣẹ mi, awọn 
egungun mi si run. 

ti Emi di ẹni-ẹ̀gan larin awọn ọta mi 
gbogbo, pẹlupẹlu lárin awọn aladugbo mi, mo 
si di ẹ̀ru fun awọn ojulumọ mi: awọn ti o ri mi 
lode nyẹra fun mi. 

12 Emi ti di ẹni—igbagbe kuro ni ìye bi okú: 
emi dabi ohun-elo fif6. 

13 Nitori ti emi ti ngbé ẹ̀gan òpọ enia: ẹ̀ru 
Wà niha gbogbo: nigbati nwọn ngbimọ pò si 
mi, nwọn gbiro ati gbà ẹmi mi kuro. 

14 Ṣugbọn emi gbẹkẹle ọ, Oluwa: emi ni, 
Iwọ li Ọlọrun mi. 

185 Igba mi mbẹ li ọwọ rẹ: gbà mi li ọwọ awọn 
ọta mi, ati li ọwọ awọn ti nṣe inunibini si mi, 

16 Ṣe oju rẹ ki o mọlẹ si iranṣẹ rẹ lara: gbà 
mi nitori anu rẹ. 

17 Máṣe jẹ ki oju ki o tì mi, Oluwa; nitori ti 
emi nkepe ọ; enia buburu ni ki oju ki o tì, 
awọn ni ki a mu dakẹ ni isa—okú. 

18 Awọn ẹ̀te eke ni ki a mu dakẹ; ti nsọrọ 
ohun buburu ni igberaga ati li ẹ̀gan si awọn 
olododo. 


ORIN DAFIDI 30—33 
18 Ore rẹ ti tobi to, ti iwọ fi ṣura dẹ̀ awọn ti 
o bẹru rẹ: ore ti iwọ ti ṣe fun awọn ti o 
gbẹkẹle ọ niwaju awọn ọmọ enia! 

20 Iwọ o pa wọn mé ni ibi ìkọkọ iwaju rẹ 
kuro ninu idimọlu awọn enia; iwọ o pa wọn 
méẹ̀ ni ìkọkọ ninu agọ kan kuro ninu ija ahọn. 

21Olubukún ni Oluwa; nitori ti o ti fi 
iṣeun-ifẹ iyanu rẹ̀ hàn mi ni ilu olodi. 

22 Nitori ti mo ti wi ni ikanju mi pe, A ke 
mi kuro niwaju rẹ: ṣugbọn iwọ gbQ ohùn ẹ̀bẹ 
mi nigbati mo kepẹ̀ ọ. 

23 fẹ Oluwa, gbogbo ẹnyin enia rẹ̀ mim€: 
Oluwa npa onigbagb6 mẹ, o si san a li òpọlọ— 
pọ fun ẹniti nṣe igberaga. 

24 FẸ tujuka, yio si mu nyin li aiya le, gbogbo 
ẹnyin ti o ni ireti niti OluWa. 


32 TIBUKÚN ni fun awọn ti a dari 

irekọja wọn jì, ti a bò ẹ̀ṣẹ wọn mọlẹ. 
2Ibukún ni fun ọkunrin na ẹniti Oluwa kò 

kà ẹ̀ṣẹ si lọrun, ati ninu ẹmi ẹniti ẹ̀tan kò si. 

3 Nigbati mo dakẹ, egungun mi di gbigbo 
nitori igbe mi ni gbogbo ọjọ. 

4 Nitori li ọsan ati li oru, ọwọ rẹ Wuwo si 
mi lara: omi ara mi si dabi ọdá-ẹ̀run. 

5 Emi jẹwọ ẹ̀ṣẹ mi fun ọ, ati ẹ̀ṣẹ mi li emi kò 
si fi pam6. Emi wipe, emi o jẹwọ ìrekọja mi 
fun Oluwa: iwọ si dari ẹbi ẹ̀ṣẹ mi jì. 

6 Nitori eyi li olukulùku ẹnì ìwa—bi-—ọlọrun 
yio ma gbadura si ọ ni igba ti a le ri ọ: nitotọ 
ninu iṣan—omi nla, nwọn kì yio sunmọ ọdọ rẹ̀. 

1 Iwọ ni ibi ipamé mi: iwọ o pa mi mQ kuro 
ninu iṣẹ, iwọ o fi orin igbala yi mi ka kiri. 

8 Emi o fi ẹsẹ̀ rẹ le òna, emi o si ké ọ li na 
ti iwọ o rìn: emi o ma fi oju mi té ọ. 

98 Ki ẹnyin ki o máṣe dabi ẹṣin tabi ibaka, ti 
kò ni iyẹ̀ ninu: ẹnu ẹniti a kò le ṣe aifi ijanu 
bò, ki nwọn ki o má ba sunmọ ọ. 

10 Òpọ ikánu ni yio wà fun enia buburu: 
ṣugbọn ẹniti o ba gbẹkẹle Oluwa, anu ni yio 
yi i ka kiri. 

11 Ki inu nyin ki o dùn niti Oluwa, ẹ si ma 
yò, ẹnyin olododo; ẹ si ma kọrin fun ayẹ̀, 
gbogbo ẹnyin ti aiya nyin duro ṣinṣin. 


3 3 1ẸMA yò niti Oluwa, ẹnyin olododo: 
nitoriti iyìn yẹ fun ẹni—diduro—ṣinṣin. 

2Ẹ ma fi duru yìn Oluwa: ẹ ma fi ohun—elo 
olokùn mẹwa kọrin si i. 

3Ẹ kọ orin titun si i: ẹ ma fi ọgbọngbọn lù 
ohun ọnà orin pẹlu ariwo. 

4 Nitori ti òrọ Oluwa tọ: ati gbogbo iṣẹ rẹ̀ li 
a nṣe ninu otitọ. 


ORIN DAFIDI 33—35 

SO fẹ otitọ ati idajọ: ilẹ aiye kún fun anu 
Oluwa. 

6 Nipa òrọ Oluwa li a da awọn ọrun, ati 
gbogbo ogun wọn nipa émí ẹnu rẹ̀. 

17O gbá awọn omi okun jọ bi ẹnipe òkiti 
kan: o tò ibu jọ ni ile iṣura. 

8 Ki gbogbo aiye ki o bẹ̀ru Oluwa: ki gbogbo 
araiye ki o ma wà ninu ẹ̀ru rẹ̀. 

8 Nitori ti o sọrọ, o si ti Ṣẹ; o paṣẹ, o si duro 
ṣinṣin. 

10 Oluwa mu ìmọ awọn orilẹ—ẹ̀de di asan: 
o mu arekereke awọn enia ṣaki. 

11 Imọ Oluwa duro lailai, ìro inu rẹ̀ lati 
irandiran. 

12 Ibukún ni fun orilẹ-ẹ̀de na, Ọlọrun ẹniti 
Oluwa iṣe; ati awọn enia na ti o ti yàn ṣe ini rẹ̀. 

13 Oluwa wò lati ọrun wá, o ri gbogbo ọmọ 
enia. 

14 Lati ibujoko rẹ̀ o wò gbogbo araiye. 

150 ṣe aiya wọn bakanna; o kiyesi gbogbo 
iṣẹ Wọn. 

16 Kò si ọba kan ti a ti ọwọ òpọ ogun gba silẹ: 
kò si alagbara kan ti a fi agbara pupùò gba silẹ. 

17 Ohun asan li ẹṣin fun igbala: bẹni kì yio 
fi agbara nla rẹ̀ gbàni silẹ. 

18 Kiye si i, oju Oluwa mbẹ lara awọn ti o 
bẹ̀ru rẹ̀, lara awọn ti nreti ninu ánu rẹ̀; 

18 Lati gba ọkàn wọn la lọwọ ikú, ati lati pa 
Wwọn mẹ láye ni igba ìyan. 

20 Ọkàn wa duro de Oluwa: on ni iranlọwọ 
Wa ati asà wa. 

21 Nitori ti ọkàn Wa yio yò niti rẹ̀, nitori ti 
awa ti gbẹkẹle orukọ rẹ̀ mimọ. 

22 Ki anu rẹ, Oluwa, ki o wà lara wa, gẹgẹ 
bi awa ti nṣe ireti rẹ. 


Orin Dafidi, nigbati o yi iwa rẹ̀ pada 
niwaju Abimeleki; ẹni ti o lé e, ti on st lọ. 
3A Yi o ma fi ibukún fun Oluwa 

nigba—gbogbo: Iyìn rẹ̀ yio ma wà li 

ẹnu mi titi lai. 

2 Ọkàn mi yio ma ṣogo rẹ̀ niti Oluwa: awọn 
onirẹlẹ yio gbẹ, inu wọn yio si ma dùn. 

3Gbé Oluwa ga pẹlu mi, ki a si jumọ gbé 
orukọ rẹ̀ leke. 

4 Emi ṣe afẹri Oluwa, o si gbohùn mi; o si 
gbà mi kuro ninu gbogbo ìbẹru mi. 

5 Nwọn wò o, imọlẹ si mô wọn: oju kò si tì 
wọn. 

6 Ọkunrin olupọnju yi kigbe pẹ̀, Oluwa si 
gbohùn rẹ̀, o si gbà a ninu gbogbo ipọnju rẹ̀: 

7 Angeli Oluwa yi awọn ti o bẹ̀ru rẹ̀ ká, o si 
gbà wọn. 


43o 


8 Tẹ ọ wò, ki o si ri pe, rere ni Oluwa: ala— 
bukún fun li ọkunrin na ti o gbẹkẹle e. 

5E bẹ̀ru Oluwa, ẹnyin enia rẹ̀ mimé: nito— 
Titi kò si aini fun awọn ti o bẹ̀ru rẹ̀, 

10 Awọn ọmọ kiniun a ma ṣe alaini, ebi a si 
ma pa wọn: ṣugbọn awọn ti nwá Oluwa, kì 
yio ṣe alaini ohun ti o dara. 

11 Wá, ẹnyin ọmọ, fi eti si mi: emi o kò 
nyin li ẹ̀ru Oluwa. 

12Ọkunrin wo li o nfẹ ìye, ti o si nfẹ ọjọ 
pipọ, ki o le ma ri rere? 

13Pa ahọn rẹ m$ẹ̀ kuro ninu ibi, ati ẹ̀te rẹ 
kuro li ẹ̀tan sisọ. 

14 Lọ kuro ninu ibi, kí o si ma ṣe rere; ma 
Wá alafia, ki o si lepa rẹ̀. 

15 Oju Oluwa mbẹ lara awọn olododo, eti 
rẹ̀ si ṣi si igbe wọn. 

16Oju Oluwa kan si awọn ti nṣe buburu, 
lati ke iranti wọn kuro lori ilẹ. 

17 Awọn olododo nke, Oluwa si gbọ, o si yọ 
wọn jade ninu iṣẹ wọn gbogbo. 

18 Oluwa mbẹ leti ọdọ awọn ti iṣe onirobi— 
nujẹ ọkàn; o si gbà iru awọn ti iṣe onirora 
ọkàn là. 

18 Ọpọlọpọ ni ipọnju olododo; ṣugbọn Olu— 
wa gbà a ninu wọn gbogbo. 

20O pa gbogbo egungun rẹ̀ mẹ; kò si ọkan 
ti o ṣé ninu wọn. 

21 Ibi ni yio pa enia buburu; ati awọn ti o 
korira olododo yio jẹbi. 

22Oluwa rà ọkàn awọn iranṣẹ rẹ̀; ọkan 
ninu awọn ti o gbẹkẹle e kì yio jẹbi. 

3 5 1OLUWA gbogun tì awọn ti o gbogun 
tì mi: fi ìja fun awọn ti mba mi jà. 
2Di asà on apata mu, ki o si dide fun 
iranlọwọ mi. 

3 Fa ẹkọ yọ pẹlu, ki o si déna awọn ti nṣe 
inunibini si mi: Wi fun ọkàn mi pe, emi ni 
igbala rẹ. 

4Ki nwọn ki o damu, ki a si tì awọn ti nwá 
ọkàn mi loju: ki a si mu Wọn pada, ki a si 
damu awọn ti ngbiro ipalara mi. 

5 Ki nwọn ki o dabi iyangbo niwaju afẹfẹ: ki 
angeli Oluwa ki o ma le wọn. 

6 Ki ọna wọn ki o ṣokunkun ki o si ma yé; 
ki angeli Oluwa ki o si ma lepa wọn. 

? Nitori pe, li ainidi ni nwọn dẹ àwọn wọn 
silẹ fun mi, nwọn Wà iho silẹ fun ọkàn mi li 
ainidi. 

8 Ki iparun ki o wá si ori rẹ̀ li ojiji; àwọn rẹ̀ 
ti o dẹ, ki o mu on tikararẹ̀: iparun na ni ki o 
ṣubu si. 


4 


9Ọkàn mi yio si ma yò niti Oluwa: yio si 
ma yò ninu igbala rẹ̀. 

10 Gbogbo egungun mi ni yio wipe, Oluwa, 
tali o dabi iwọ, ti ngbà talaka lọwọ awọn ti o 
lagbara jù u lọ, ani talaka ati alaini lọwọ ẹniti 
nfi ṣe ikogun? 

11 Awọn ẹlẹri eke dide; nwọn mbi mi li 
ohun ti emi kò mò. 

12 Nwọn fi buburu san ore fun mi, lati sọ 
ọkàn mi di ofo. 

13 Ṣugbọn bi o ṣe ti emi ni, nigbati ara wọn 
kò dá, aṣọ àwẹ li aṣọ mi: mo fi àwẹ rẹ̀ ọkàn mi 
silẹ; adura mi si pada si mi li aiya. 

14 Emi ṣe ara mi bi ẹnipe ọrẹ tabi arakunrin 
mi tilẹ ni: emi fi ibinujẹ tẹriba, bi ẹniti nṣòfọ 
iya rẹ̀. 

15 Ṣugbọn ninu ipọnju mi nwọn yò, nwọn 
si kò ara wọn jọ: awọn enia—kenia kò ara wọn 
jọ si mi, emi kò si mò; nwọn fa mi ya, nwọn 
kò si dakẹ. 

16 Pẹlu awọn àgabagebe ti iṣe ẹlẹya li apejẹ, 
nwọn npa ehin wọn si mi. 

17 Oluwa iwọ o ti ma wò pẹ to? yọ ọkàn mi 
kuro ninu iparun wọn, ẹni mi kanna lọwọ 
awọn kiniun. 

18 Emi o ṣọpẹ fun ọ ninu ajọ nla: emi o ma 
yìn ọ li awujọ òpọ enia. 

19 Máṣe jẹ ki awọn ti nṣe ọta mi lodi ki o yẹ 
mi; bẹni ki o má si ṣe jẹ ki awọn ti o korira mi 
li ainidi ki o ma ṣẹju si mi. 

20 Nitori ti nwọn kò sọrọ alafia: ṣugbọn 
nwọn humọ òran ẹ̀tan si awọn enia jẹjẹ ilẹ na. 

21 Nitotọ, nwọn ya ẹnu Wọn silẹ si mi, 
nwọn wipe, A! a! oju Wa ti ri i! 

22 Eyi ni iwọ ti ri, Oluwa: máṣe dakẹ: Olu— 
wa máṣe jina si mi. 

23 Rú ara rẹ soke, ki o si ji si idajọ mí, ati si 
òran mi, Ọlọrun mi ati Oluwa mi. 

24 Ṣe idajọ mi, Oluwa Ọlọrun mi, gẹgẹ bi 
ododo rẹ, ki o má si ṣe jẹ ki nwọn ki o yọ mi. 

25 Máṣe jẹ ki nwọn kí o wi ninu ọkàn wọn 
pe, A! bẹli awa nfẹ ẹ: máṣe jẹ ki nwọn ki o 
Wipe, Awa ti gbé e mì. 

26 Ki oju ki o tì wọn, ki nwọn ki o si damu 
pò, ti nyò si ifarapa mi: ki a fi itiju ati àbuku 
wò wọn ni aṣọ, ti ngberaga si mi. 

27 Jẹ ki nwọn ki o ma hé fun ayẹ̀, ki nwọn 
ki o si ma ṣe inu—didùn, ti nṣe oju—rere si 
ododo mi: lôtọ ki nwọn ki o ma wi titi pe, 
Oluwa ni ki a ma gbega, ti o ni inu—didùn si 
alafia iranṣẹ rẹ̀. 

28 Ahọn mi yio si ma sòrọ ododo rẹ, ati ti 
iyìn rẹ ni gbogbo ọjọ. 


3 


ORIN DAFIDI 35—37 


1 
3 Ô 1 IREKỌJA enia buburu wi ninu ọkàn 
mi pe; ẹ̀ru Ọlọrun kò si niwaju rẹ̀. 

2 Nitoriti o npẹn ara rẹ̀ li oju ara rẹ̀, titi a o 
fi ri ẹ̀ṣẹ rẹ̀ lati korira; 

3 Òrọ ẹnu rẹ̀ li ẹ̀ṣẹ on ẹ̀tan: o ti fi ọgbôn ati 
iṣe rere silẹ, 

4O ngbẹ̀ro ìwa-ika lori ẹni rẹ̀: o gba ọna ti 
kò dara; on kò korira ibi. 

5 Oluwa, anu rẹ de ọrun; otitọ rẹ de awọ— 
sanma. 

6 Ododo rẹ dabi awọn òke Ọlọrun; idajọ rẹ 
dabi ibu nla: Oluwa, iwọ pa enia ati ẹranko mọ. 

7 Ọlọrun, iṣeun—ifẹ rẹ ti dara to! nitori na li 
awọn ọmọ enia yio ma gbẹkẹ wọn le abẹ ojiji 
iyẹ—apa rẹ. 
o si mu wọn mumi ninu odò ifẹ rẹ. 

8 Nitori pe pẹlu rẹ li orisun ìye wà: ninu 
imọlẹ rẹ li awa o ma ri imọlẹ. 

10 Mu iṣeun ifẹ rẹ pẹ si awọn ti o mò ọ; ati 
ododo rẹ fun awọn alaiyà diduro. 

11 Máṣe jẹ ki ẹsẹ agberaga ki o wá si mi, ki 
o má si jẹ ki ọwọ enia buburu kì o ṣi mi ni ipò. 

12 Nibẹ li awọn oniṣẹ-ẹ̀ṣẹ gbe ṣubu: a rẹ̀ 
wọn silẹ, nwọn kì yio si le dide. 


3 7 1 MÁṢE ikanra nitori awọn oluṣe— 
buburu, ki iwọ ki o máṣe ilara nitori 
awọn oniṣẹ ẹ̀ṣẹ. 

2 Nitori ti a o ke wọn lulẹ laipẹ bi koriko, 
nwọn o si rọ bi eweko tutù. 

3 Gbẹkẹle Oluwa, ki o si ma ṣe rere; ma gbe 
ilẹ na, ki o si ma huwa otitọ. 

4 Ṣe inu—didùn si Oluwa pẹlu, on o si fi ifẹ 
inu rẹ̀ fun ọ. 

5 Fi ọna rẹ̀ le Oluwa lọwọ; gbẹkẹle e pẹlu; 
on o si mu u ṣẹ. 

6 Yio si mu ododo rẹ jade bi imọlẹ, ati idajọ 
rẹ bi ọsángangarn. 

7 Iwọ simi ninu Oluwa, ki o si fi s(iru duro 
dẹ e; máṣe ikanra nitori ẹniti o nri rere li ọna 
rẹ̀, nitori ọkunrin na ti o nmu ẹ̀ro buburu ṣẹ. 

8 Dakẹ inu—bibi, ki o si kò ikannu silẹ: máṣe 
ikanra, ki o má ba ṣe buburu pẹlu. 

8 Nitori ti a o ke awọn oluṣe—buburu kuro: 
ṣugbọn awọn ti o duro de Oluwa ni yio jogun 


10 Nitori pe nigba diẹ, awọn enia buburu kì 
yio si: nitotọ iwọ o fi ara balẹ Wò ipò rẹ̀, kì yio 
si si. 

ti Ṣugbọn awọn ọlọkàn—tutù ni yio jogun 
aiye; nwọn o si ma ṣe inu didùn ninu òpọlọpọ 
alafia. 


ORIN DAFIDI 37, 38 

12 Enia buburu di rikiṣi si olôtọ, o si pa ehin 
rẹ̀ keke si i lara. 

13 Oluwa yio rẹrin rẹ̀; nitori ti o ri pe, ọjọ rẹ̀ 
mbò. 

14 Awọn enia buburu ti fà idà yọ, nwọn si ti 
fà ọrun wọn le, lati sọ talaka ati alaini kalẹ, ati 
lati pa iru awọn ti nrin li òna titọ. 

15 Idà wọn yio wò aiya wọn lọ, ọrun wọn 
yio si Ṣé. 

16 Ohun diẹ ti olododo ni sanju ọrọ ẹòpọ 
enia buburu. 

17 Nitoriti a o ṣé apa awọn enia buburu: 
ṣugbọn Oluwa di olododo mu. 

18 Oluwa mò ọjọ ẹni iduro—ṣinṣin: ati ilẹ— 
ini wọn yio wà lailai. 

18 Oju kì yio tì wọn ni igba ibi: ati li ọjọ ìyan 
a o tẹ̀ wọn lọrun. 

20 Ṣugbọn. awọn enia buburu yio ṣegbe, 
awọn ọta Oluwa yio dabi ẹwà oko—tutu: 
nwọn o run; ẹfin ni nwọn o run si. 

21 Awọn enia buburu wín, nwọn kò si pada 
san: ṣugbọn olododo a ma ṣánu, a si ma fi 
funni. 

22 Nitoriti awọn ẹni—ibukún rẹ̀ ni yio jogun 
aiye; awọn ẹni—egún rẹ̀ li a o ke kuro. 

23 A ṣe ìlana ẹsẹ enia lati ọwọ Oluwa wá: o 
si ṣe inu didùn si òna rẹ̀. 

24 Bi o tilẹ ṣubu, a kì yio ta a nù kuro pata— 
pata; nitoriti Oluwa di ọwọ rẹ̀ mu. 

25 Emi ti wà li ewe, emi si dagba; emi kò ti 
iri ki a kò olododo silẹ, tabi ki iru—ọmọ rẹ̀ ki o 
ma ṣagbe onjẹ. 

26 Alanu li on nigbagbogbo, a ma wín ni: a 
si ma busi i fun iru—ọmọ rẹ̀. 

27 Kuro ninu ibi ki o si ma ṣe rere; ki o si 
ma joko lailai. 

28 Nitoriti Oluwa fẹ idajọ, kò si kò awọn 
enia míimé rẹ̀ silẹ; a si pa wọn mẹ̀ lailai: 
ṣugbọn iru—ọmọ awọn enia buburu li a o ke 
kuro. 

29 Olododo ni yio jogun aiye, yio si ma gbe 
inu rẹ̀ lailai. 

30 Ẹnu olododo ni ima sẹòrọ ọgbén, ahọn rẹ̀ 
a si ma sòrọ idajọ. 

31 Ofin Ọlọrun rẹ̀ mbẹ li aiya rẹ̀; ọkan ninu 
ìrin rẹ̀ kì yio yẹ̀. 

32 Ẹni buburu nṣọ olododo, o si nwá òna 
lati pa a. 

33 Oluwa kì yio fi i le e lọwọ, kì yio si da a 
lẹbi, nigbati a ba nṣe idajọ rẹ̀. 

34 Duro de Oluwa, ki o si ma pa òna rẹ̀ mọ, 
yio si gbé ọ leke lati jogun aiye: nigbati a ba ké 
awọn enia buburu kuro, iwọ o ri i. 


432 


35 Emi ti nri enia buburu, ẹni ìwa—ika, o si 
fi ara rẹ̀ gbilẹ bi igi tutu nla. 

36 Ṣugbọn o kọja lọ, si kiyesi i, kò sí mọ: 
loôtọ emi wá a kiri, ṣugbọn a kò le ri i. 

37 Ma kiyesi ẹni pipé, kì o si ma wò ẹni di— 
duro ṣinṣin: nitori alafia li opin ọkunrin na. 

38 Ṣugbọn awọn alarekọja li a o parun pò; 
iran awọn enia buburu li a o ké kuro. 

38Ṣugbọn lati ọwọ Oluwa wá ni igbala 
awọn olododo; on li àbo wọn ni igba ipọnju. 

40 Oluwa yio si ràn wọn lọwọ, yio si gbà 
wọn, yio si gbà wọn lọwọ enia buburu, yio si 
gbà wọn la, nitoriti nwọn gbẹkẹle e. 

1OLUWA, máṣe ba mi wi ninu ibinu 


38 rẹ: bẹni ki o máṣe nà mi ni gbigbona 
ibinujẹ rẹ. 

2 Nitori ti ọfà rẹ kàn m6 mi ṣinṣin, ọwọ rẹ 
si kì mi wò mọlẹ. 

3 Kò si ibi yiyò li ara mi nitori ibinu rẹ; bẹni 
kò si alafia li egungun mi nitori ẹ̀ṣẹ mi. 

4 Nitori ti ẹbi ẹ̀ṣẹ mi bori mi mọlẹ, bi ẹrù 
wuwo, o wuwo jù fun mi. 

5 Ọgbẹ mi nrùn, o si dibajẹ nitori were mi. 

6 Emi njowere; ori mi tẹ̀ ba gidigidi; emi 
nṣòfọ kiri li gbogbo ọjọ. 

7 Nitoriti iha mi kún fun àrun ẹgbin; kò si si 
ibi yiyẹ̀ li ara mi. 

8 Ara mi hù, o si kan bajẹ; emi ti nkerora 
nitori aisimi aiya mi. 

9 Oluwa, gbogbo ifẹ mi mbẹ niwaju. rẹ; 
ikerora mi kò si pam kuro lọdọ rẹ. 

10 Aiya mi nmi—hẹlẹ, agbara mi yẹ̀ mi silẹ: 
bi o ṣe ti imọlẹ oju mi ni, kò si lara mi. 

11 Awọn olufẹ ati awọn ọrẹ mi duro li òkere 
kuro ni ìna mi, ati awọn ibatan mi duro li 
òkere rére. 

12 Awọn pẹlu ti nwá ọkàn mi dẹkùn silẹ fun 
mi; ati awọn ti nwá ifarapa mi nsòrọ ohun 
buburu, nwọn si ngbiro ẹ̀tan li gbogbo ọjọ. 

13 Ṣugbọn emi, bi aditi, emi kò gbé; ati bi 
odi ti kò ya ẹnu rẹ̀. 

14 Bẹni mo dabi ọkunrin ti kò gbẹ̀ran, ati li 
ẹnu ẹniti iyàn kò si. 

15 Nitori, Oluwa, iwọ li emi duro dẹ̀, iwọ o 
gbọ, Oluwa Ọlọrun mi. 

16 Nitori ti mo wipe, Gbohùn mi, ki nwọn 
ki o má ba yò mi; nigbati ẹsẹ mi ba y$, nwọn 
o ma gbé ara wọn ga si mi. 

17 Emi ti mura ati ṣubu, ikánu mi si mbẹ 
nigbagbogbo niwaju mi. 

18 Nitori ti emi o jẹwọ ẹ̀ṣẹ mi; emi o kánu 
nitori ẹ̀ṣẹ mi. 


433 


18 Ṣugbọn ara yá awọn ọta mi, ara Wọn le; 
awọn ti o korira mi lodi npò si i. 

20 Awọn ti o si nfi buburu san rere li ọta mi; 
nitori emi ntọpa ohun ti iṣe rere. 

21Oluwa, máṣe kò mi silẹ; Ọlọrun mi, máṣe 
jina si mi. 

22 Yara lati ran mi lọwọ, Oluwa igbala mi. 


3 9 1 MO ni, emi o ma kiyesi òna mi, kí 

emi ki o má fi ahọn mi ṣẹ̀; emi o fi 
ijanu ko ara mi li ẹnu nigbati enia buburu ba 
mbẹ niwaju mi. 

2 Mo fi idakẹ yadi, mo tilẹ pa ẹnu mi mé 
kuro li ẹrọ rere: ibinujẹ mi si ru soke. 

3 Aiya mi gbona ninu mi, nigbati emi 
nronu, ina ràn: nigbana ni mo fi ahọn mi 
sòrọ. 

4 Oluwa, jẹ ki emi ki o mò opin mi ati ìwọn 
ọjọ mi, bi o ti ri; ki emi ki o le mò ìgbà ti mo 
ni nihin. 

8i Kiyesi i, iwọ ti sọ ọjọ mi dabi ibu atẹlẹwọ; 
ọjọ ori mi si dabi asan niwaju rẹ: nitotọ olu-— 
kuluku enia ninu ijoko rere rẹ̀ asan ni pata— 
pata. 

6 Nitotọ li àworan asan li enia gbogbo nrin: 
nitotọ ni nwọn nyọ ara Wọn lẹnu li asan: o 
nkú ọrò jọ, kò si mò ẹniti yio kò wọn lọ. 

7 Njẹ nisisiyi, Oluwa kini mo duro de? íreti 
mi mbẹ li ọdọ rẹ. 

8 Gbà mi ninu irekọja mi gbogbo: ki o má si 
sọ mi di ẹni ẹ̀gan awọn enia buburu. 

8 Mo yadi, emi kò ya ẹnu mi; nitoripe iwọ li 
o ṣe e. 

10 Mu ọwọ ìna rẹ kuro li ara mi: emi ṣegbe 
tan nipa ìja ọwọ rẹ. 

11 Nigbati iwọ ba fi ibawi kilọ fun enia ni— 
tori ẹ̀ṣẹ, iwọ a ṣe ẹwà rẹ̀ a parun bi kòkoro 
aṣọ: nitôtọ asan li enia gbogbo. 

12 Oluwa, gbé adura mi, ki o si fi eti si ẹkún 
mi, ki o máṣe pa ẹnu rẹ mẹ si omije mi: nitori 
alejo li emi lọdọ rẹ, ati atipo, bi gbogbo awọn 
baba mi ti ri. 

13 Da mi si, ki emi li agbara, ki emi ki o to 
lọ kuro nihinyi, ati ki emí ki o to ṣe alaisi. 


40 1 NI diduro emi duro de Oluwa; o si 
dẹti si mi, o si gbohun ẹkún mi. 

20 si mu mi gòke pẹlu lati inu iho iparun 
jade wá, lati inu erupẹ ẹrẹ̀, o si fi ẹsẹ mi ka ori 
apata, o si fi iṣisẹ mi lelẹ. 

30 si fi orin titun si mí li ẹnu, ani orin iyìn 
si Ọlọrun wa: òpọ enia ni yio ri i, ti yio si 
bẹ̀ru, ti yio si gbẹkẹle Oluwa. 


ORIN DAFIDI 38—41 


4 Ibukún ni fun ọkunrin na ti o fi Oluwa ṣe 
igbẹkẹle rẹ̀, ti kò si ka onirera si, tabi iru 
awọn ti nyà si iha eke. 

s'Oluwa Ọlọrun mi òpọlọpọ ni iṣẹ iyanu ti 
iwọ ti nṣe, ati ìro inu rẹ sipa ti wa: a kò le kà 
wọn fun ọ li ẹsẹ—ẹsẹ: bi emi o wi ti emi o 
sòrọ wọn, nwọn jù ohun kikà lọ. 

6 Ẹbọ ati ọrẹ iwọ kò fẹ: eti mi ni iwọ ti ṣi: 
ọrẹ—ẹbọ sisun, ati ọrẹ—ẹbọ ẹ̀ṣẹ on ni iwọ kò 
bẹ̀re. 

7 Nigbana ni mo wipe, Kiyesi i, emí de: 
ninu àpo—iwe nì li a gbe kọwe mi pe, 

Binu mi dùn lati ṣe ifẹ rẹ, Ọlọrun mi, 
nitôtọ, ofin rẹ mbẹ li aiya mi. 

8 Emi ti wasu ododo ninu awujọ nia: kiyesi 
i, emi kò pa ete mi mẹ, Oluwa, iwọ mọ. 

10 Emi kò fi ododo rẹ sin li aiya mi, emi o 
sòrọ otitọ ati igbala rẹ: emi kò si pa iṣeun—ifẹ 
rẹ ati otitọ rẹ m6 kuro lọdọ ijọ nla nì. 

ti Iwọ máṣe fa anu rẹ ti o rọnu sẹhin kuro 
lọdọ mi, Oluwa: ki iṣeun—ifẹ rẹ ati otitọ rẹ ki 
o ma pa mi mẹ nigbagbogbo. 

12 Nitoripe ainiye ibi li o yika kiri: ẹ̀ṣẹ mi dì 
mọ mi, bẹli emi kò le gbé oju wò oke, nwọn 
jù irun ori mi lọ: nitorina aiya mi npá mi. 

13 Ki o wù ọ, Oluwa, lati gbà mi: Oluwa, 
yara lati ràn mi lọwọ, 

14 Ki oju ki o tì wọn, ki nwọn ki o si damu 
pò, awọn ti nwá ọkàn mi lati pa a run; ki a lé 
wọn pada sẹhin, ki a si dojuti awọn ti nfẹ mi 
ni ibi. 

15Ki nwọn ki o di ofo fun ẹ̀re itiju wọn, 
awọn ti nwi fun mi pe, A! a! 

16 Ki gbogbo awọn ti nwá ọ, ki o ma yọ, ki 
inu Wọn ki o si ma dùn sipa tirẹ: ki gbogbo 
awọn ti o si fẹ igbala rẹ ki o ma wi nigbagbogbo 
pe, Gbigbega li Oluwa. 

17 Ṣugbọn talaka ati alaini li emi; Oluwa si 
nṣe iranti mi; iwọ ni iranlọwọ mi ati olugbala 
mi: máṣe pẹ titi, Ọlọrun mi. 


41 


nju. 

2 Oluwa yio pa a mẹ, yio si mu u wà láye; a 
o si bukún fun u lori ilẹ: iwọ kì yio si fi i le ifẹ 
awọn ọta rẹ̀ lọwọ. 

3 Oluwa yio gbà a ni iyanju lori ẹní àrun: 
iwọ o tẹ ẹní rẹ̀ gbogbo ni ibulẹ arun rẹ̀. 

4 Emi wipe, Oluwa ṣánu fun mí: mu ọkàn 
mí lara da; nitori ti mo ti ṣẹ̀ si ọ. 

5 Awọn ọta mi nsọ ibi si mi pe, nigbawo ni 
on o kú, ti orukọ rẹ̀ yio si run? 


IBUKÚN ni fun ẹniti nrò ti awọn 
alaini, Oluwa yio gbà a ni ìgbà ipọ— 


ORIN DAFIDI 41 —44 


6 Bi o ba si wá Wò mi, on a ma sẹọrọ ẹ̀tan: 
aiya rẹ ké ẹ̀ṣẹ jọ si ara rẹ̀; nigbati o ba jade lọ, 
a ma wi i. 

7 Gbogbo awọn ti o korira mi jumọ nsẹ̀rọ 
kẹlẹ si mi: emi ni nwọn ngbìmọ ibi si. 

8Pe, ohun buburu li o dì mọ ọ ṣinṣin: ati 
ibiti o dubulẹ si, ki yio dide mọ. 

8 Nitotọ ọrẹ—iyọrẹ ara mi, ẹniti mo gbẹkẹle, 
ẹniti njẹ ninu onjẹ mi, o gbe gigisẹ rẹ̀ si mi. 

10 Ṣugbọn iwọ, Oluwa, ṣánu fun mi, ki o si 
gbé mi dide, ki emi ki o le san a fun wọn. 

11 Nipa eyi ni mo mọ pe iwọ ṣe oju—rere si 
mi, nitoriti awọn ọta mi kò yò mi. 

12 Bi o ṣe ti emi ni, iwọ dì mi mu ninu ìwa— 
titọ mi, iwọ si gbé mi kalẹ niwaju rẹ titi lai. 

13 Olubukún ni Oluwa, Ọlọrun Israeli, lailai 
titi lai. Amin, Amin. 


42 


si ọ. 

2Ongbẹ Ọlọrun ngbẹ ọkàn mi, ti Ọlọrun 
alaye: nigbawo li emi o Wá, ti emi o si yọju 
niwaju Ọlọrun. 

3 Omije mi li onjẹ mi li ọsan ati li oru, nigbati 
nwọn nwi fun mi nigbagbogbo pe, Ọlọrun rẹ 
dà? 

4 Nigbati mo ba ranti nkan wọnyi, emi tú 
ọkàn mi jade ninu mi: emi ti ba òpọ ijọ enia 
lọ, emi ba wọn lọ si ile Ọlọrun, pẹlu ohùn ayò 
on iyìn, pẹlu òpọ enia ti npa ọjọ mimé mẹ. 

5 Eṣe ti ori rẹ fi tẹ̀ba, iwọ ọkàn mi? eṣe ti 
ara rẹ kò fi lelẹ ninu mi? iwọ ṣe ireti niti Ọlọ— 
run: nitori emi o sa ma yìn i sibẹ fun iranlọwọ 
oju rẹ̀. 

6 Ọlọrun mi, ori ọkàn mi tẹ̀ ba ninu mi: ni— 
torina li emi o ṣe ranti rẹ lati ilẹ Jordani Wá, 
ati lati Hermoni, lati òke Misari Wá. 

7 Ibu omi npò ibu omi nipa hih6 ṣiṣan—omi 
rẹ: gbogbo riru omi ati bibì omi rẹ bò mi 
mọlẹ. 

8 Ṣugbọn Oluwa yio paṣẹ iṣeun-ifẹ rẹ̀ nigba 
ẹsan, ati li oru orin rẹ̀ yio wà pẹlu mi, ati 
adura mi si Ọlọrun ẹmi mi. 

8 Emi o wi fun Ọlọrun, apata mi pe, Éṣe ti 
iwọ fi gbagbe mi? éṣe ti emi fi nrìn ni ìgbawẹ 
nitori inilara ọta ni. 

10 Bi ẹnipe idà ninu egungun mi li ẹ̀gan ti 
awọn ọta mi ngàn mi; nigbati nwọn nwi fun 
mi lojojumọ pe, Ọlọrun rẹ dà? 

tI Éṣe ti ori rẹ fi tẹ̀ba, iwọ ọkàn mi? eṣe ti 
ara rẹ kò fi lelẹ ninu mi? iwọ ṣe ireti niti Ọlọ— 


IWE n 
1 BI agbọnrin iti ma mi hẹlẹ si ipadò 
omi, Ọlọrun, bẹli ọkàn mi nmi hẹlẹ 


434 


run; nitori emi o sa ma yìn i sibẹ, ẹniti iṣe 


iranlọwọ oju mi ati Ọlọrun mi. 

43 1 ṢE idajọ mi, Ọlọrun, ki o si gbà òran 
mi rò si alailánu orilẹ—ẹ̀de: gbà mi 

lọwọ ẹlẹtan ati ọkunrin alaiṣôtọ nì. 

2 Nitori iwọ li Ọlọrun agbara mi: eṣe ti iwọ 
fi ṣa mi tì? €éṣe ti emi fi nrìn ni igbawẹ nitori 
inilara ọta nì. 

3 Rán imọlẹ rẹ ati otitọ rẹ jade, ki nwọn ki o 
ma ṣe amọna mi: ki nwọn ki o mu mi giin òke 
mimẹ̀ rẹ, ati sinu agọ rẹ wọnni. 

4 Nigbana li emi o lọ si ibi pẹpẹ Ọlọrun, 
sọdọ Ọlọrun ayò nla mi: nitôtọ, lara duru li 
emi o ma yìn ọ, Ọlọrun, Ọlọrun mi. 

5 Éṣe ti ori rẹ fi tẹ̀ba, iwọ ọkàn mi? eṣe ti 
ara rẹ kò fi lelẹ ninu mi? iwọ ṣe ireti niti Ọlọ— 
run: nitoriti emi o sa ma yìn i sibẹ, ẹniti iṣe 


iranlọwọ oju mi, ati Ọlọrun mi. 

44 TỌLỌRUN, awa ti fi eti Wa gbẹ, 
awọn baba wa si ti sọ fun Wa ni iṣẹ 

nla ti iwọ ṣe li ọjọ wọn, ni igbà àtijẹ̀. 

2 Bi iwọ ti fi ọwọ rẹ lé awọn keferi jade, ti 
iwọ si gbin wọn: bi iwọ ti fôr6ô awọn enia na, 
ti iwọ si mu wọn gbilẹ. 

3 Nitoriti nwọn kò ni ilẹ na nipa idà ara 
Wọn, bẹni kì iṣe apá wọn li o gbà wọn; bikoṣe 
ọwọ ọtún rẹ ati apá rẹ, ati imọlẹ oju rẹ, nito— 
riti iwọ ni ifẹ rere si wọn. 

4 Iwọ li Ọba mi, Ọlọrun: paṣẹ igbala fun Ja— 
kobu. 

5 Nipasẹ̀ rẹ li awa o bì awọn ọta wa ṣubu: 
nipasẹ orukọ rẹ li awa o tẹ̀ awọn ti o dide si 
Wa mọlẹ. 

6 Nitoriti emi kì yio gbẹkẹle ọrun mi, bẹni 
idà mi ki yio gbà mi. 

7 Ṣugbọn iwọ li o ti gbà wa lọwọ awọn ọta 
wa, iwọ si ti dojutì awọn ti o korira Wa. 

8Niti Ọlọrun li awa nkọrin iyìn li ọjọ 
gbogbo, awa si nyìn orukọ rẹ lailai. 

8 Ṣugbọn iwọ ti ṣa wa tì, iwọ si ti dojutì wa: 
iwọ kò si ba ogun wa jade lọ. 

10 Iwọ mu wa pẹhinda fun ọta wa: ati awọn 
ti o korira wa nṣe ikogun fun ara wọn. 

11 Iwọ ti fi wa fun jijẹ bi ẹran agutan; iwọ si 
ti tú wa ka ninu awọn keferi. 

12 Iwọ ti tà awọn enia rẹ li asan, iwọ kò si fi 
iye—owo wọn sọ ọrò rẹ di pupọ. 

13 Iwọ sọ wa di ẹ̀gan si awọn aladugbo wa, 
ẹlẹya ati iyọṣutì—si, si awọn ti o yi ni ka. 

14 Iwọ sọ wa di ẹni—owe ninu awọn orilẹ— 
ẹ̀de, ati imirisi ninu awọn enia. 


435 


15 Idamu mi mbẹ niwaju mi nigbagbogbo, 
itiju mi si bò mi mọlẹ. 

16 Nitori ohùn ẹniti ngàn, ti o si nsọrọ bu— 
buru; nitori ipa ti ọta olugbẹsan nì. 

17 Gbogbo wọnyi li o de si wa; ṣugbọn awa 
kò gbagbe rẹ, bẹli awa kò ṣe eke si majẹmu rẹ. 

18 Aiya wa kò pada sẹhin, bẹni ìrin wa kò 
yà kuro ni ipa tirẹ; 

18 Bi iwọ tilẹ ti f$ wa bajẹ ni ibi awọn 
ikòkò, ti iwọ si fi ojiji ikú bò wa mọlẹ. 

20 Bi o ba ṣepe awa gbagbe orukọ Ọlọrun 
Wa, tabi bi awa ba nà ọwọ wa si ọlọrun ajeji; 

21 Njẹ Ọlọrun ki yio ri idi rẹ̀? nitori o mọ 
ohun ìkọkọ aiya. 

22 Nitôtọ, nitori rẹ li a ṣe npa wa kú ni 
gbogbo ọjọ; a nkà wa si bi agutan fun pipa. 

23 Ji! éṣe ti iwọ nsùn, Oluwa? dide, máṣe ṣa 
wa tì kuro lailai. 

24 Éṣe ti iwọ fi pa oju rẹ mé€, ti iwọ si fi 
gbagbe ipọnju Wa ati inira wa? 

25 Nitoriti a tẹri ọkàn wa ba sinu ekuru: inu 
wa d) mọ erupẹ ilẹ. 

26 Dide fun iranlọwọ wa, ki o si rà wa pada 


nitori anu rẹ. 

4 5S 1AIYA mi nhumò òran rere: emi nsọ 
ohun ti mo ti ṣe, fun ọba ni: kalamu 

ayawọ akọwe li ahọn mi. 

2Iwọ yanju jù awọn ọmọ enia lọ: a dà 
ore-ọfẹ si ọ li ẹ̀te: nitorina li Ọlọrun nbukún 
fun ọ lailai. 

3 San idà rẹ mọ idi rẹ, Alagbara julọ, ani ogo 
rẹ ati ọlá—nla rẹ. 

4 Ati ninu ọlánlá rẹ ma gẹṣin lọ li alafia, 
nitori otitọ ati ìwa—tutu ati ododo; ọwọ ọtún 
rẹ yio si kẹ ọ li ohun ẹ̀ru. 

5 Ọfa rẹ mu li aiya awọn ọta ọba; awọn enia 
nṣubu nisalẹ ẹsẹ rẹ. 

6 Ọlọrun, lai ati lailai ni ité rẹ: ọpá—alade 
ijọba rẹ, ọpá—alade otitọ ni. 

7Iwọ fẹ ododo, iwọ korira ìwa—buburu: 
nitori na li Ọlọrun, Ọlọrun rẹ, ṣe fi àmi ororo 
ayò yà ọ ṣolori awọn ọgba rẹ. 

8 Gbogbo aṣọ rẹ li o nrun turari, ati aloe, ati 
kassia, lati inu afin ehin—erin jade ni nwọn 
gbe nmu ọ yò. 

8 Awọn ọmọbinrin awọn alade wà ninu 
awọn ayanfẹ rẹ: li ọwọ ọtún rẹ li ayaba na gbe 
duro ninu wura Ofiri. 

10 Dẹti silẹ, ọmọbinrin, si ronu, si dẹ eti rẹ 
silẹ! gbagbe awọn enia rẹ, ati ile baba rẹ! 

11 Bẹli Ọba yio fẹ ẹwà rẹ gidigidi: nitori on 
li Oluwa rẹ; ki iwọ ki o si ma sìn i. 


ORIN DAFIDI 44—47 
12Ọmọbinrin Tire ti on ti ọrẹ; ati awọn ọlọrọ 
ninu awọn enia yio ma bẹ̀bẹ oju—rere rẹ. 

13Ti ogo ti ogo li ọmọbinrin ọba na ninu 
ile: iṣẹ wura ọnà abẹrẹ li aṣọ rẹ̀. 

14 Ninu aṣọ iṣẹ ọnà abẹrẹ li a o mu u tò ọba 
Wá: awọn wundia, ẹgbẹ rẹ̀ ti ntò ọ lẹhin li ao 
mu tò ọ wá. 

15 Pẹlu inu didùn ati pẹlu ayò li a o fi mu 
wọn wá: nwọn o si Wò afin ọba lọ. 

16 Nipò awọn baba rẹ li awọn ọmọ rẹ yio 
Wà, ẹniti iwọ o ma fi jẹ oye lori ilẹ gbogbo. 

17 Emi o ma ṣe orukọ rẹ ni iranti ni iran 
gbogbo: nitorina li awọn enia yio ṣe ma yìn ọ 
lai ati lailai. 


4 Ô ỌLỌRUN li àbo wa ati agbara, 
lọwọlọwọ iranlọwọ ni igba ipọnju. 

2Nitorina li awa kì yio bẹ̀ru, bi a tílẹ ṣi aiye 

ni idi, ti a si Ṣi awọn oke nla nipò lọ si inu okun: 

3 Bi omi rẹ̀ tilẹ nho ti o si nru, bi awọn òke 
nla tilẹ nmì nipa ọwọ bibì rẹ̀. 

4 Odò nla kan wà, ṣiṣan eyiti yio mu inu ilu 
Ọlọrun dùn, ibi mim6 agọ wọnni ti Ọga—ogo. 

5 Ọlọrun mbẹ li arin rẹ̀; a kì yio ṣi i ni idi: 
Ọlọrun yio ràn a lọwọ ni kutukutu owurọ. 

6 Awọn keferi nbinu, awọn ilẹ ọba ṣidi: o 
fọhun rẹ̀, aiye yé. 

7Oluwa awọn ọmọ-ogun Wà pẹlu wa; 
Ọlọrun Jakobu li àbo Wa. 

8 Ẹ wá wò awọn iṣẹ Oluwa, iru ahoro ti o ṣe 
ni aiye. 

50 mu òtẹ tan de opin aiye; o ṣẹ ọrun, o si 
ke òkọ meji; o si fi kẹkẹ ogun jona. 

10 Ẹ duro jẹ, ki ẹ si mò pe emi li Ọlọrun, a o 
gbé mi ga ninu awọn keferi, a o gbé mi ga li 
aiye. 

11 Oluwa awọn ọmọ-ogun Wà pẹlu wa; 
Ọlọrun Jakobu li àbo wa. 


47 1ẸNYIN enia, gbogbo ẹ ṣapẹ; ẹ fi 
ohùn ayò hé ihé iṣẹgun si Ọlọrun. 

2 Nitori Oluwa Ọga—ogo li ẹ̀ru; on li ọba nla 
lori ilẹ—aiye gbogbo. 

3On ni yio ṣẹ awọn enia labẹ wa, ati awọn 
orilẹ—ẹ̀de li atẹlẹsẹ Wa. 

4On ni yio yàn ilẹ—ini wa fun wa, ọlá Jako— 
bu, ẹniti o fẹ. 

5 Ọlọrun gòke lọ ti on ti ariwo, Oluwa, ti on 
ti irú ipẹ̀. 

6Ẹ kọrin iyìn si Ọlọrun, ẹ kọrin iyìn: ẹ 
kọrin iyìn si Ọba wa, ẹ kọrin iyìn. 

7 Nitori Ọlọrun li Ọba gbogbo aiye: ẹ fi oye 
kọrin iyìn. 


ORIN DAFIDI. 47 — 50 
8 Ọlọrun jọba awọn keferi: Ọlọrun joko lori 
itẹ ìwa—mimẹ̀ rẹ̀. 
8 Awọn alade awọn enia kò ara wọn jọ, ani 
awọn enia Ọlọrun Abrahamu: nitori asà aiye 


ti Ọlọrun ni: on li a gbe leke jọjọ. 

4 8 tẸNI—NLA ni Oluwa, ti a yin pupọ— 
pupọ, ni ilu Ọlọrun wa, li oke iwa— 

mimé rẹ̀. 

2 Didara ni ipò itẹdo, ayò gbogbo aiye li òke 
Sioni, ni iha ariwa, ilu Ọba nla. 

3A mò Ọlọrun li àbo ninu afin rẹ̀. 

4 Sa wò o, awọn ọba pejọ pò, nwọn jumọ 
nkọja lọ. 

sNwọn ri i, bẹli ẹnu yà wọn; a yọ wọn 
lẹnu, nwọn yara lọ. 

6 Eru bà wọn nibẹ, ati irora bi obinrin ti 
nrọbi. 

7 Iwọ fi ẹfufu ila-Orun f6 ọkọ Tarṣiṣi. 

8 Bi awa ti gbẹ, bẹli awa ri ni ilu Oluwa 
awọn ọmọ—ogun, ni ilu Ọlọrun wa: Ọlọrun 
yio gbé e kalẹ lailai. 

8 Awa ti nrò ti iṣeun—ifẹ rẹ, Ọlọrun, li arin 
tempili rẹ. 

10 Ọlọrun, gẹgẹ bi orukọ rẹ, bẹni iyìn rẹ de 
opin aiye: ọwọ ọtún rẹ kún fun ododo. 

tI Ki òke Sioni ki o yẹ̀Ọ, ki inu awọn 
ọmọbinrin Juda ki o dúin, nitori idajọ rẹ. 

12 Rìn Sioni kiri, ki o si yi i ka: kà ile—iṣọ rẹ̀. 

13 Kiyesi odi rẹ̀, kiyesi afin rẹ̀ wọnni; ki 
ẹnyin le ma wi fun iran atẹle nyin. 

14 Nitori Ọlọrun yi Ọlọrun wa ni lai ati lai— 


lai: on ni yio ma ṣe amọna wa titi ikú. 
49 1ẸGBỌ eyi, gbogbo enia; ẹ fi eti si i, 
gbogbo ẹnyin araiye: 

2 Ati awọn ọmọ-ẹhin ati awọn ẹni—ọlá, 
awọn ọlọrò ati awọn talaka pẹlu. 

3Ẹnu mi yio sòrọ ọgbén, ati iṣaro aiya mi 
yio jẹ oye. 

4 Emi o dẹ eti mi silẹ si owe: emi o ṣi ọrọ 
ìkọkọ mi silẹ loju okùn dùru. 

5 Eṣe ti emi o fi bẹ̀ru li ọjọ ibi, nigbati ẹ̀ṣẹ 
awọn ajinilẹsẹ mi yi mi ka. 

6 Awọn ti o gbẹkẹle ọrọ wọn, ti nwọn si nṣe 
ileri li ọpọlọpọ ọrọ wọn; 

7 Kò si ẹnikan, bi o ti wúi ki o ṣe, ti o le rà 
arakunrin rẹ̀, bẹni kò le san owo—irapada fun 
Ọlọrun nitori rẹ̀. 

8 Nitori irapada ọkan wọn iyebiye ni, o si 
dẹkun lailai: 

8 Nipe ki o fi má wà lailai, ki o má ṣe ri 
isa—okú. 


436 


10 Nitori o nri pe awọn ọlọgbén nkú, bẹli 
aṣiwere ati ẹranko enia nṣegbe, nwọn si nfi 
ọrò wọn silẹ fun ẹlomiran. 

Ti Ìro inu wọn ni, ki ile wọn ki o pẹ titi lai, 
ati ibujoko wọn lati irandiran; nwọn sọ ilẹ 
wọn ní orukọ ara wọn. 

12 Ṣugbọn enia ti o wà ninu ọlá kò duro pẹ: 
o dabi ẹranko ti o ṣegbé. 

l3aIpa òna Wọn yi ni igbẹkẹle wọn: òrọ 
wọn si té li oju awọn ọmọ wọn. 

14 Bi agutan li a ntẹ wọn si isa—okú: ikú yio 
jẹun lara wọn; ẹni diduro—ṣinṣin ni yio jọba 
wọn li owurọ; ẹwà wọn yio si rẹ kuro, isa— 
okú si ni ibugbe wọn. 

15 Ṣugbọn Ọlọrun ni yio rà ọkàn mi lọwọ 
isa—okú: nitoripe on o gbá mi. 

16 Iwọ máṣe bẹ̀ru, nitori ẹnikan di ọlọrọ, 
nitori iyìn ile rẹ̀ npò si i. 

17 Nitoripe, igbati o ba kú, kì yio kú ohun 
kan lọ: ogo rẹ̀ kì yio sọkalẹ tọ ọ lẹhin lọ. 

18 Nigbati o wà láye bi o tilẹ nsure fun ọkàn 
ara rẹ̀: ti awọn enia nyìn ọ, nigbati iwọ nṣe 
rere fun ara rẹ. 

19 Ọkàn yio lọ si ọdọ iran awọn baba rẹ̀; 
nwọn kì yio ri imọlẹ lailai. 

20 Ọkunrin ti o wà ninu ọlá, ti kò moye, o 


dabi ẹranko ti o ṣegbe. 
5 0 TỌLỌRUN Olodumare, ani Oluwa li 
o ti sẹrọ, o si pé aiye lati ìla-ôrun wá 

titi o fi de ìwọ rẹ̀. 

21ati Sioni wá, pipé ẹwà, Ọlọrun ti tan 
imọlẹ. 

3 Ọlọrun wa mbọ, kì yio si dakẹ; iná yio ma 
jô niwaju rẹ̀, ẹfufu lile yio si ma ja yi i ka kiri. 

4 Yio si kọ si awọn ọrun lati òke wá, ati si 
aiye, ki o le ma ṣe idajọ awọn enia rẹ̀. 

5 Kò awọn enia mim mi jọ pò si ọdọ mi: 
awọn ti o fi ẹbọ ba mi da majẹmu. 

6 Awọn ọrun yio si sòrọ ododo rẹ̀: nitori 
Ọlọrun tikararẹ̀ li onidajọ. 

TẸ gbé, ẹnyin enia mi, emi o si sọrọ; Israeli, 
emi o si jẹri si ọ: emi li Ọlọrun, ani Ọlọrun rẹ. 

8 Emi kì yio ba ọ wi nitori ẹbọ rẹ, ọrẹ—ẹbọ 
sisun rẹ wá niwaju mi nigbagbogbo. 

8 Emi kì yio mu akọ—malu lati ile rẹ jade, 
tabi obukọ ninu agbo-ẹran rẹ: 

10 Nitori gbogbo ẹran igbo ni ti emi, ati 
ẹrankẹran lori ẹgbẹrun òke. 

11Emi mòẹ̀ gbogbo ẹiyẹ awọn oke nia: ati 
ẹranko igbẹ ni ti emi. 

12 Bi ebi npa mi, emi kì yio sọ fun ọ: nitori 
pe aiye ni ti emi, ati ẹkún inu rẹ̀. 


437 


13 Emi o ha jẹ ẹran malu, tabi emi a ma mu 
ẹ̀jẹ ewurẹ bi? 

14Ru ẹbọ—ọpẹ si Ọlọrun, ki o si san ẹjẹ rẹ 
fun Ọga—ogo. 

15 Ki o si kepò mi ni ọjọ ipọnju: emi o gbà ọ, 
iwọ o si ma yìn mi logo. 

16 Ṣugbọn Ọlọrun wi fun enia buburu pe, 
Kini iwọ ni ifi ṣe lati ma sòrọ ilana mi, tabi ti 
iwọ fi nmu majẹmu mi li ẹnu rẹ? 

17 Wò o, iwọ sa korira ẹkọ, iwọ si ti ṣá ẹrọ 
mi tì lẹhin rẹ. 

18 Nigbati iwọ ri olẹ̀, nigbana ni iwọ ba a 
mò ọ pò, iwọ si ba awọn àgbere ṣe ajọpin. 

13 Iwọ fi ẹnu rẹ fun buburu, ati ahọn rẹ 
npete ẹ̀tan. 

20 Iwọ joko, iwọ si sẹòrọ si arakunrin rẹ: iwọ 
mba orukọ ọmọ iya rẹ jẹ. 

21 Nkan wọnyi ni iwọ ṣe emi si dakẹ; iwọ 
ṣebi emi tilẹ dabi iru iwọ tikararẹ; emi o ba ọ 
Wi, emi o si kà wọn li ẹsẹ—ẹsẹ ni oju rẹ. 

22 Njẹ rò eyi, ẹnyin ti o gbagbe Ọlọrun, ki emi 
ki o má ba fà nyin ya pẹrẹpẹ̀rẹ, ti kò si olugbala. 

23 Ẹnikẹni ti o ba ru ẹbọ iyìn, o yìn mi logo: 
ati ẹniti o ba mu òna ẹrọ rẹ̀ tẹ li emi o fi igbala 
Ọlọrun hàn fun. 


Orin Dafidi, nigbati Natani, woli, 


tọ ọ wá lẹhin ẹ̀ran Batṣeba. 
5 l ỌLỌRUN, ṣánu fun mi, gẹgẹ bi 
rẹ, nù irekọja mi nù kuro. 


iṣeun ifẹ rẹ: gẹgẹ bi ìrọnu ẹ̀pọ ánu 

2Wẹ̀ mi li awẹm€ẹ kuro ninu aiṣedede mi, 
ki o si wẹ̀ mi nù kuro ninu ẹ̀ṣẹ mi. 

3 Nitori ti mo jẹwọ irekọja mi: nigbagbogbo 
li ẹ̀ṣẹ mi si mbẹ niwaju mi. 

4 Iwọ, iwọ nikanṣoṣo ni mo ṣẹ̀ si, ti mo ṣe 
buburu yi niwaju rẹ: ki a le da ọ lare, nigbati 
iwọ ba nsòrọ, ki ara rẹ ki o le mọ, nigbati iwọ 
ba nṣe idajọ. 

8i Kiyesi i, ninu aiṣedede li a gbe bi mi: ati 
ninu ẹ̀ṣẹ ni iya mi si loyun mi. 

6 Kiyesi i, iwọ fẹ otitọ ni inu: ati niha ìkọkọ 
ni iwọ o mu mi mò ọgbẹ̀n. 

7 Fi ewe—hissopu fò mi, emi o si m€é: Wẹ̀ 
mi, emi o si fún jù ẹ̀gbọn—owu lọ. 

8MUu mi gbẹ̀ ayò ati inu didùn; ki awọn 
egungun ti iwọ ti rún ki o le ma yẹ̀. 

8 Pa oju rẹ m€ kuro lara ẹ̀ṣẹ mi, ki iwọ ki o 
si nù gbogbo aiṣedede mi nù kuro. 

10 Da aiya titun sinu mi, Ọlọrun; ki o si tún 
ọkàn diduroṣinṣin ṣe sinu mi. 

11 Máṣe ṣa mi tì kuro niwaju rẹ; ki o má si 
ṣe gbà Ẹmi mimọ rẹ lọwọ mi. 


ORIN DAFIDI. 5O — 53 
12 Mu ayò igbala rẹ pada tò mi Wá; ki o si fi 
ẹmi omnira rẹ gbé mi duro. 

13 Nigbana li emi o ma kẹ awọn olurekọja li 
ọna rẹ: awọn ẹlẹṣẹ yio si ma yipada si ọ. 

14 Ọlọrun, gbà mi lọwọ ẹbi ẹ̀jẹ, iwọ Ọlọrun 
igbala mi: ahọn mi yio si ma kọrin ododo rẹ 
kikan. 

18 Oluwa, iwọ ṣi mi li ẹ̀te; ẹnu mi yio si ma 
fi iyìn rẹ han: 

16 Nitori iwọ kò fẹ ẹbọ, ti emi iba ru u: inu 
rẹ kò dùn si ọrẹ—ẹbọ sisun. 

17 Ẹbọ Ọlọrun ni irobinujẹ ọkàn: irobinujẹ 
ati irora aiya, Ọlọrun, on ni iwọ kì yio gàn. 

18 Ṣe rere ni didùn inu rẹ si Sioni: iwọ mọ 
odi Jerusalemu. 

18 Nigbana ni inu rẹ yio dùn si ẹbọ ododo; 
nigbana ni nwọn o fi akọ—malu rubọ lori 
pẹpẹ rẹ. 


Orin Dafidi, nigbati Doegi, ara Edomu, wá, 
ti o sọ fun Saulu, ti o si wi fun u pe, 
Dafidi wa si ile Ahimeleki. 

5 2 1 ÉṢE ti iwọ fi nṣe—fefe ninu ìwa—ìka, 

iwọ alagbara ọkunrin? ore Ọlọrun 
duro pẹ titi. 

2 Ahọn rẹ ngberò ìwa—ìka; bi abẹ mimú o 
nṣiṣẹ ẹ̀tan. 

3 Iwọ fẹ ibi jù ire lọ; ati eke jù ati sọ ododo lọ. 

4Iwọ fẹ ẹ̀rọ ipanirun gbogbo, iwọ ahọn 
ẹ̀tan. 

8 Ọlọrun yio si lù ọ bolẹ lailai, yio si dì ọ 
mu, yio si ja ọ kuro ni ibujoko rẹ, yio si fà ọ tu 
kuro lori ilẹ aláye. 

6 Olododo yio ri i pẹlu, yio si bẹ̀ru, yio si ma 
rẹrin rẹ̀ pe, 

7 Kiyesi ọkunrln ti kò fi Ọlọrun ṣe agbara 
rẹ̀; bikoṣe li òpọlọpọ ọrò rẹ̀ li o gbẹkẹle, o si 
mu ara rẹ̀ le ninu ìwa buburu rẹ̀. 

8 Ṣugbọn emi dabi igi olifi tutu ni ile Ọlọ— 
run: emi gbẹkẹle anu Ọlọrun lai ati lailai. 

8 Emi o ma yìn ọ lailai nitoripe iwọ li o ṣe e: 
emi o si ma duro de orukọ rẹ; nitori ti o dara 


li oju awọn enia mim rẹ. 

53 1 AṢIWERE wi li ọkàn rẹ̀ pe, Ọlọrun 
kò si. Nwọn bajẹ nwọn si nṣe irira 

ẹ̀ṣẹ: kò si ẹniti o nṣe rere. 

2 Ọlọrun bojuwo ilẹ lati ọrun Wá sara awọn 
ọmọ enia, lati wò bi ẹnikan wà ti oye ye, ti o 
si nwá Ọlọrun. 

3(Gbogbo wọn li o si pada sẹhin, nwọn si di 
eléri patapata: kò si ẹniti nṣe rere, kò si ẹnikan. 


ORIN DAFIDI 53—56 

4 Awọn ti nṣiṣẹ ẹ̀ṣẹ ko ha ni ìmọ? awọn 
ẹniti njẹ enia mi bi ẹni jẹun: nwọn kò si kepe 
Ọlọrun. 

5 Nibẹ ni nwọn gbe wà ni ibẹ̀ru nla nibiti 
ẹ̀ru kò gbe si: nitori Ọlọrun ti fún egungun 
awọn ti o détì ọ ka: iwọ ti dojutì wọn, nitori 
Ọlọrun ti kẹgàn wọn. 

6 Tani yio fi igbala fun Israeli lati Sioni jade 
wá? Nigbati Ọlọrun ba mu igbekun awọn 
enia rẹ̀ pada wá, Jakobu yio yọ, inu Israeli yio 
si dùn. 


Orin Dafidi, nigbati awọn ara Sifi wá, ti 
nwọn si sọ fun Saulu pe, Dafidi fi ara rẹ̀ 
pamọ lọdọ wa. 

5 4 1ỌLỌRUN gbà mi nipa orukọ rẹ, si 

ṣe idajọ mi nipa agbara rẹ. 

2 Gbé adura mi, Ọlọrun; fi eti si Ọrọ ẹnu mi. 

3 Nitoriti awọn alejò dide si mi, awọn ani— 
nilara si nwá ọkàn mi: nwọn kò kà Ọlọrun si 
li oju wọn. 

4 Kiyesi i, Ọlọrun li oluranlọwọ mi: Oluwa 
Wà pẹlu awọn ti o gbé ọkàn mi duro. 

5 Yio si fi ibi san a fun awọn ọta mi: ke wọn 
kuro ninu otitọ rẹ. 

6 Emi o rubọ atinuwa si ọ: Oluwa, emi o yìn 
orukọ rẹ; nitoriti o dara. 

7 Nitori o ti yọ mi kuro ninu iṣẹ gbogbo: oju 


mi si ri ifẹ rẹ̀ lara awọn ọta mi. 
5 5 1 FETI si adura mi, Ọlọrun; má si ṣe fi 
ara rẹ pamọ kuro ninu ẹ̀bẹ mi. 

2 Fiye si mí, kí o si da mi lohùn: ara mi kò 
lelẹ ninu aroye mi, emi si npariwo; 

3 Nitori ohùn ọta nì, nitori inilara enia bu— 
buru: nitoriti nwọn mu ibi ba mi, ati ni ibinu, 
nwọn dẹkun fun mi. 

4 Aiya dùn mi gidigidi ninu mi: ipaiya ikú si 
ṣubu lù mi. 

5 Ibẹ̀ru ati ìwárìrì wá si ara mi, ati ibẹ̀ru ikú 
bò mi mọlẹ. 

6 Emi si wipe, A! iba ṣe pe emi ni iyẹ—apa 
bi àdaba! emi iba fò lọ, emi a si simi. 

7 Kiyesi i, emi iba rìn lọ si òna jijin rére, 
emi a si ma gbe li aginju. 

8 Emi iba yara sa asala mi kuro ninu ẹfufu 
lile ati iji na. 

8 Oluwa, ṣe iparun, ki o si yà wọn li ahọn: 
nitori ti mo rí ìwa agbara ati ijà ni ilu na. 

10 Ọsan ati oru ni nwọn fi nrìn odi rẹ̀ kiri: 
ìwa-ika pẹlu ati ikánu mbẹ li arin rẹ̀. 

ti Ìwa buburu mbẹ li arin rẹ̀: ẹ̀tan ati eke 
kò kuro ni igboro rẹ̀. 


438 


12 Nitoriti kì iṣe ọta li o gàn mí: njẹ emi iba 
pa a mọra: bẹni kì iṣe ẹniti o korira mi li o gbé 
ara rẹ̀ ga si mi; njẹ emi iba fi ara mi pamọ 
kuro lọdọ rẹ̀: 

13 Ṣugbọn iwọ ni, ọkunrin ògba mi, amọna 
mi, ati ojulumọ mi. 

14 Awa jumọ gbimọ didùn, awa si kẹgbẹ rìn 
Wò ile Ọlọrun lọ. 

15 Ki ikú ki o dì wọn mu, ki nwọn ki o si lọ 
láye si isa—okú: nitori ti ìwa buburu mbẹ ni 
ibujoko wọn, ati ninu wọn. 

16 Bi o ṣe ti emi ni, emi o kepẹ̀ Ọlọrun; 
Oluwa yio si gbà mi. 

17 Li alẹ, li owurọ, ati li ọsan, li emi o ma 
gbadura, ti emí o si ma kigbe kikan: on o sí 
gbohùn mí. 

18 O ti gbà ọkàn mi silẹ li alafia lọwọ ogun ti 
o ti dô tì mi: nitoripe pẹlu ẹpọlọpọ enia ni 
nwọn dide si mi. 

19 Ọlọrun yio gbé, yio si pọn wọn loju, ani 
ẹniti o ti joko lati igbani. Nitoriti nwọn kò ni 
ayipada, nwọn kò si bẹ̀ru Ọlọrun. 

20 O ti nà ọwọ rẹ̀ si iru awọn ti o Wà li alafia 
pẹlu rẹ̀: o ti dà majẹmu rẹ̀. 

21 Ọrọ ẹnu rẹ̀ kunna jù ori—amọ lọ, ṣugbọn 
ogun jija li o wà li aiya rẹ̀: ẹrọ rẹ̀ kunna jù 
ororo lọ, ṣugbọn idà fifayọ ni nwọn. 

22 Kò ẹrù rẹ lọ si ara Oluwa, on ni yio si mu 
ọ duro: on kì yio jẹ ki ẹsẹ olododo ki o yẹ̀ lai. 

23Ṣugbọn iwọ, Ọlọrun, ni yio mu Wọn 
sọkalẹ lọ si iho iparun: awọn enia ẹ̀jẹ ati enia 
ẹ̀tan kì yio pe àbọ ọjọ wọn; ṣugbọn emi o 
gbẹkẹle ọ. 


Orin Dafidi, nigbati awọn ara Filistia 
mu u ni Gati. 
5 Ô 1ỌLỌRUN, ṣanu fun mi: nitoriti enia 
nfẹ gbe mi mì; o mba mi jà lojojumọ, 

o nni mi lara. 

2 Awọn ọta mi nfẹ igbe mi mì lojojumọ: ni— 
tori awọn ti nfi igberaga ba mi ja pò. 

3 Nigbati ẹ̀ru ba mbà mi, emi o gbẹkẹle ọ. 

4Nipa Ọlọrun li emi o ma yìn òrọ rẹ̀, Ọlọ— 
run li emi o gbẹkẹ mi le, emi kì yio bẹ̀ru: kili 
ẹran—ara le ṣe si mi. 

5 Lojojumọ ni nwọn nlẹ ẹ̀rọ mi: ibi ni 
gbogbo ìro inu Wọn si mi: 

6Nwọn kòô ara wọn jọ, nwọn ba, nwọn 
kiyesi ìrin mi, nwọn ti nṣòna ọkàn mí. 

7 Nwọn ha le ti ipa aiṣedede là? ni ibinu, 
WQ awọn enia na jatilẹ, Ọlọrun. 

8Iwọ nka ìrìnkíiri mi: fi omije mi sinu igo 
rẹ: nwọn ko ha si ninu iwe rẹ bi? 


439 


9 Li ọjọ ti mo ba kigbe, nigbana li awọn ọta 
mi yio pẹhinda: eyi li emi mò: nitoripe Ọlọ— 
run wà fun mi. 

10 Nipa Ọlọrun li emi o ma yìn ẹ̀rọ rẹ̀: nipa 
Oluwa li emi o ma yìn òrọ rẹ̀. 

ti Ọlọrun li emi gbẹkẹ mi le, emi kì yio 
bẹ̀ru kíli enia le ṣe si mi. 

12 Ẹjẹ rẹ mbẹ lara mi, Ọlọrun: emi o fi iyìn 
fun ọ. 

13 Nitoripe iwọ li o ti gbà ọkàn mi lọwọ ikú: 
iwọ ki yio ha gbà ẹsẹ mi lọwọ iṣubu? ki emi ki 
o le ma rìn niwaju Ọlọrun ni imọlẹ awọn 
aláye? 


Orin Dafidi, nigbati o sa kuro lọwọ Saulu 
sinu iho—okuta. 
5 7 1ṢÁNU fun mi: Ọlọrun, ṣánu fun mi: 
nitoriti ọkàn mi gbẹkẹle ọ: l6tọ, li 
Wahala wọnyi yio fi rekọja. 

2 Emi o kigbe pe Ọlọrun Ọga—ogo; si Ọlọ— 
run ti o ṣe ohun gbogbo fun mi. 

3 On o ranṣẹ lati ọrun Wá, yio si gbà mi bi 
ẹniti nfẹ gbe mi mì tilẹ nkẹgàn mi. Ọlọrun yio 
rán ánu rẹ̀ ati otitọ rẹ̀ jade. 

4 Ọkàn mi wà larin awọn kiniun: emi tílẹ 
dubulẹ lárin awọn ti o gbiná, eyinì ni awọn 
ọmọ enia, ehin ẹniti iṣe òkọ ati ọfa, ati ahọn 
wọn, idà mimú. 

5 Gbigbega ni ọ, Ọlọrun, jù ọrun lọ; ati ogo 
rẹ jù gbogbo aiye lọ. 

6 Nwọn ti ta àwọn silẹ fun ẹsẹ mi: nwọn tẹ 
ori ọkàn mi ba: nwọn ti Wà iho silẹ niwaju mi, 
li arin eyina li awọn tikarawọn jìn si. 

7Ọkàn mi ti mura, Ọlọrun, ọkàn mi ti 
mura: emi o kọrin, emi o si ma kọrin iyìn. 

8 Jí, iwọ ogo mi; ji, ohun—ẹ̀lo orin ati duru: 
emi tikarami yio si ji ni kutukutu. 

98 Emi o ma yìn ọ, Oluwa larin awọn enia: 
emi o si ma kọrin si ọ larin awọn orilẹ—ẹ̀de. 

10 Nitoriti ánu rẹ pò de ọrun, ati otitọ rẹ de 
awọsanma. 

11 Gbigbega ni ọ, Ọlọrun, jù awọn ọrun lọ 
ati ogo rẹ jù gbogbo aiye lọ. 


5 8 1ẸNYIN ha nsọ ododo nitotọ, ẹnyin 
ijọ enia? ẹnyin ha nṣe idajọ ti o ṣe 

titọ, ẹnyin ọmọ enia? 

2 Nitôtọ, ẹnyin nṣiṣẹ buburu li aiya; ẹnyin 
nwòn ìwa—agbara ọwọ nyin li aiye. 

3 Lati inu iya wọn wá li awọn enia buburu 
ti ṣe iyapa: nwọn ti ṣina lojukanna ti a ti bi 
wọn, nwọn a ma ṣeke. 


ORIN DAFIDI. 56 —59 

4 Or wọn dabi orô ejò: nwọn dabi aditi ejò 
pamọlẹ ti o di ara rẹ̀ li eti; 

5 Ti kò fẹ igbé ohùn awọn atuniloju, bi o ti 
wù ki o ma fi ọgbén ṣe ituju to. 

6 Ká wọn li ehin, Ọlọrun, li ẹnu wọn: ká 
ògan awọn ọmọ kiniun nì, Oluwa. 

7Ki nwọn ki o yé danu bi omi ti nṣàn 
nigbagbogbo: nigbati o ba fa ọrun lati tafà rẹ̀, 
ki nwọn ki o dabi ẹnipe a ke wọn ni ijanja. 

8 Bi igbin ti a tẹ̀ rẹ̀ ti o si ṣegbe: bi iṣẹnu 
obinrin, bẹni ki nwọn ki o má ṣe ri ôrùn. 

9 Ki ikoko nyin ki o to mò igbona ẹgún, iba 
tutu iba ma jo, yio fi iji gbá wọn lọ. 

10 Olododo yio yò nigbati o ba ri ẹsan na: 
yio si Wẹ̀ ẹsẹ rẹ̀ ninu ẹ̀jẹ awọn enia buburu. 

tI Bẹli enia o si wipe, Lôtọ, re mbẹ fun 
olododo: l6tọ, on li Ọlọrun ti o nṣe idajọ ni aiye. 


Orin Dafidi, nigbati Saulu ranṣẹ, 


ti nwọn si nṣọ ile lati pa a. 


1ỌLỌRUN mi, gbà mi lọwọ awọn 
ọta mi: dábobo mi lọwọ awọn ti o 
dide si mi. 

2 Gbà mi lọwọ awọn oniṣẹ ẹ̀ṣẹ, ki o si gbà 
mi silẹ lọwọ awọn enia-ẹ̀jẹ. 

3 Sa kiyesi i, nwọn ba ni buba fun ọkàn mi, 
awọn alagbara pejọ si mi; kì iṣe nitori irekọja 
mi, tabi nitori ẹ̀ṣẹ mi, Oluwa. 

4Nwọn sure, nwọn mura li aiṣẹ mi: dide 
lati pade mi, ki o si kiyesi i. 

5 Nitorina iwọ, Oluwa, Ọlọrun awọn ọmọ— 
ogun, Ọlọrun Israeli, jí lati bẹ̀ gbogbo awọn 
keferi wò; máṣe ṣánu fun olurekọja buburu 
wọnni. 

6 Nwọn pada li aṣalẹ: nwọn npariwo bi ajá, 
nwọn nrìn yi ilu na ka. 

7 Kiyesi i, nwọn nfi ẹnu wọn gùfẹ jade: idà 
Waà li ẹ̀te wọn: nitoriti nwọn nwipe, tali o gbẹ? 

8 Ṣugbọn iwọ, Oluwa, yio rẹrin wọn: iwọ ni 
yio yọṣuti si gbogbo awọn keferi. 

8 Agbara rẹ̀ li emi o duro tì: nitori Ọlọrun li 
àbo mi. 

10 Ọlọrun ánu mi ni yio ṣaju mi: Ọlọrun yio 
jẹ ki emi ri ifẹ mi lara awọn ọta mi. 

ti Máṣe pa wọn, ki awọn enia mi ki o má 
ba gbagbe: tú wọn ká nipa agbara rẹ; ki o si 
sò wọn kalẹ, Oluwa asà wa. 

12Nitori ẹ̀ṣẹ ẹnu wọn ni òrọ ẹ̀te wọn, ki a 
mu wọn ninu igberaga Wọn: ati nitori ebu ati 
ẹ̀ke ti nwọn nṣe. 

13 Run wọn ni ibinu, run wọn, ki nwọn ki o 
má ṣe si mẹ̀: ki o si jẹ ki nwọn ki o mò pe, 
Ọlọrun li olori ni Jakobu titi o fi de opin aiye. 


ORIN DAFIDI 59—63 

14 Ati li aṣalẹ jẹ ki nwọn ki o pada; ki nwọn 
ki o pariwo bi ajá, ki nwọn ki o si ma yi ilu na 
ka kiri. 

15 Jẹ ki nwọn ki o ma rìn soke rìn sodò fun 
ohun jijẹ, bi nwọn kò ba yé, nwọn o duro ni 
gbogbo oru na. 

16 Ṣugbọn emi o kọrin agbara rẹ; nitôtọ, 
emi o kọrin ánu rẹ kikan li owurọ: nitori pe 
iwọ li o ti nṣe àbo ati ibi—asala mi li ọjọ ipọnju 
mi. 

17 Iwọ, agbara mi, li emi o kọrin si: nitori 
Ọlọrun li àbo mi, Ọlọrun ánu mi! 


Orin Dafidi, nigbati o mba awọn ara Siria 
ti o wà larin odò meji, ati awọn ara Siria ti 
Soba ja, nigbati Joabu pada, ti o si pa ẹgbáfa 
ninu awọn ara Edornu li afoni/oji iyẹ̀. 
Ô 0 1ỌLỌRUN, iwọ ti ṣa Wa tì, iwọ ti tú 
Wa ka, inu rẹ ti bajẹ; tún ara rẹ 
yipada si wa. 

2 Iwọ ti mu ilẹ warìri; iwọ ti fọ ọ: mu fifọ rẹ̀ 
bò sipò: nitoriti o nmì. 

3 Iwọ ti fi ohun ti o ṣoro hàn awọn enia rẹ: 
iwọ mu wa mu ọti—waini itagbọngbọn. 

4 Iwọ ti fi ọpagun fun awọn ti o bẹ̀ru rẹ, ki a 
le ma fi i hàn nitori otitọ. 

5 Ki a le gbà awọn olufẹ rẹ là; fi ọwọ ọtún rẹ 
ṣe igbala, ki o si gbohùn mi. 

6 Ọlọrun ti sọrọ ninu ìwa—mimẹ̀ rẹ̀ pe; Emi 
o yò, emi o pin Ṣekemu, emi o si wòn afoni— 
foji Sukkotu. 

7 Ti emi ni Gileadi, ti emi ni Manasse; Efrai— 
mu pẹlu li agbara ori mi; Juda li olofin mi; 

8 Moabu li ikoko-iwẹsẹ. mi; lori Edomu li 
emi o bọ bàta mi si: Filistia ma ho iho ayọ 
fun mi! 

9 Tani yio mu mi wá sinu ilu olodi nì? tani 
yio sin mi lọ si Edomu? 

10 Iwọ ha kẹ̀, Ọlọrun, ẹniti o ṣa Wa tì? ati 
iwọ, Ọlọrun, ti kò ba ogun wa jade lọ? 

11 Fun wa ni iranlọwọ ninu ipọnju: nitori 
pe asan ni iranlọwọ enia. 

12 Nipasẹ Ọlọrun li awa o ṣe akin: nitori on 


ni yio tẹ̀ awọn ọta wa mọlẹ. 
Ô l 1 GBỌ ẹkún mi, Ọlọrun; fiye si adu— 
ra mi. 

21ati opin aiye wá li emi o kigbe pẹ̀ ọ, nigbati 
o rẹ̀ aiya mi, fà mi lọ si apata ti o ga jù mi lọ. 

3 Nitori iwọ li o ti nṣe àbo fun mi, ati ile— 
iṣọ agbara lọwọ ọta nì. 

4 Emi o joko ninu agọ rẹ lailai: jẹ ki emi ri 
àbo ni iyẹ—apa rẹ. 


440 


5 Nitoripe iwọ, Ọlọrun, li o ti gbé ẹjẹ mi: 
iwọ ti fi ogún awọn ti o bẹ̀ru orukọ rẹ fun mi. 

6 Iwọ o fa ẹmi ọba gùn: ati ọjọ ọdun rẹ̀ bi 
atiran—diran. 

7 On o ma gbe iwaju Ọlọrun lailai; pése anu 
ati otitọ, ti yio ma ṣe itọju rẹ̀. 

8 Bẹli emi o ma kọrin iyìn si orukọ rẹ lailai, 
ki emi ki o le ma san ẹjẹ mi li ojojumọ. 


ô2 1ỌLỌRUN nikan li ọkàn mi duro jẹ 
dẹ̀; lati ọdọ rẹ̀ wá ni igbala mi. 

2On nikan li apata mi ati igbala mi; on li 
àbo mi, emi kì yio ṣipò pada jọjọ. 

3 Ẹnyin o ti ma rọlu enia kan pẹ to? gbogbo 
nyin li o fẹ pa a: bi ogiri ti o bìwúé ati bi ọgbà ti 
nwé lọ, 

4 Kiki ìro wọn ni lati já a tilẹ kuro ninu ọlá 
rẹ̀: nwọn nṣe inu didùn ninu eke: nwọn nfi 
ẹnu wọn sure, ṣugbọn nwọn ngegun ni inu 
wọn. 

5 Ọkàn mi, iwọ sa duro jẹ de Ọlọrun; nitori 
lati ọdọ rẹ̀ wá ni ireti mi. 

6On nikan li apata mi ati igbala mi: on li 
àbo mi; a kì yio ṣi mi ni ipò. 

7 Nipa Ọlọrun ni igbala mi, ati ogo mi: apa— 
ta agbara mi, àbo mi si mbẹ ninu Ọlọrun. 

8Gbẹkẹle e nigbagbogbo; ẹnyin enia, tú 
ọkàn nyin jade niwaju rẹ̀; Ọlọrun àbo fun wa. 

8 Nitotọ asan li awọn ọmọ enia, eke si li 
awọn oloyẹ̀. Nwọn gòke ninu ìwọn, bakanna 
ni nwọn fẹrẹ jù asan lọ. 

10 Máṣe gbẹkẹle inilara, ki o má si ṣe gbe— 
raga li olẹ̀ jija: bi ọrọ ba npò si i, máṣe gbe 
ọkàn nyin le e. 

ti Ọlọrun ti sọrọ lẹkan; lẹrinkeji ni mo gbẹ 
eyi pe: ti Ọlọrun li agbara. 

12 Pẹlupẹlu, Oluwa, tirẹ li anu: nitoriti iwọ 
san a fun olukulùku enia gẹgẹ bi iṣẹ rẹ̀. 


Orin Dafidi, nigbati o wà li aginju Juda. 

Ô 3 ỌLỌRUN, iwọ li Ọlọrun mi; ni 

kutukutu li emi o ma ṣafẹri rẹ; ongbẹ 
rẹ ngbẹ ọkàn mi, ẹran—ara mi fà si ọ ni ilẹ 
gbigbẹ, ati ilẹ ti npongbẹ, nibiti omi kò gbe si. 

2 Bayi li emi ti wò ọ ninu ibi—mimỌQ, lati ri 
agbara rẹ ati ogo rẹ. 

3 Nitori ti iṣeun—ifẹ rẹ san jù ìye lọ, ẹ̀te mi 
yio ma yìn ọ. 

4 Bayi li emi o ma fi ibukún fun ọ niwọnbi 
mo ti wà láye: emi o ma gbé ọwọ mi soke li 
orukọ rẹ. 

5 Bi ẹnipe ijà ati òra bẹni yio tẹ ọkàn mi 
lọrun; ẹnu mi yio si ma fi ẹ̀te ayò yìn ọ: 


441 


6 Nigbati mo ba ranti rẹ lori ẹní mi, ti emi si 
nṣe aṣaro rẹ ni iṣọ oru. 

1 Nitoripe iwọ li o ti nṣe iranlọwọ mi, nito— 

8 Ọkàn mi ntò ọ lẹhin girigiri: ọwọ ọtún rẹ 
li o gbé mi rú. 

8 Ṣugbọn awọn ti nwá ọkàn mi lati pa a run, 
nwọn o lọ si iha isalẹ—ilẹ. 

10 Nwọn o ti ọwọ idà ṣubu: nWọn o si ṣe ijẹ 
fun kòlọkọlọ. 

11 Ṣugbọn ọba yio ma yò ninu Ọlọrun; olu- 
kuluku ẹniti o nfi i bura ni yio ṣogo: ṣugbọn 
awọn ti nṣeke li a o pa li ẹnu mẹ. 


Ô 4 ỌLỌRUN, gbohùn mi ninu aroye 
mi: pa ẹmi mi mọ lọwọ ẹ̀ru ọta nì. 

2 Pa mi m€é lọwọ ìmọ ìkọkọ awọn enia bu— 
buru: lọwọ irukerudo awọn oniṣẹ-ẹ̀ṣẹ. 

3 Ẹniti npòn ahọn Wọn bi ẹnipe idà, ti 
nWọn si fa ọrun Wọn le lati tafa wọn, ani òrọ 
kikoro: 

4 Ki nwọn ki o le ma tafà ni ìkọkọ si awọn ti 
o pé: lojiji ni nwọn tafa si i, nwọn kò si bẹ̀ru. 

5 Nwọn gba ara wọn niyanju li ọran bubu— 
ru: nwọn gbìmọ ati dẹkun silẹ nikòkọ; nwọn 
Wipe, Tani yio ri wọn? 

6 Nwọn gbero ẹ̀ṣẹ; nwọn wipe, awa ti pari 
ero ti a gbà tan: ati ìro inu olukuluku Wọn, ati 
aiya wọn, o jinlẹ. 

1 Ṣugbọn Ọlọrun yio tafà si wọn lojiji; nwọn 
o si gbọgbẹ. 

8 Bẹni ahọn wọn yio mu wọn ṣubu lu ara 
wọn: gbogbo ẹníti o ri wọn yio mì ori wọn. 

98 Ati gbogbo enia ni yio ma bẹ̀ru, nwọn o si 
ma sòrọ iṣẹ Ọlọrun; nitoriti nwọn o fi ọgbẹn 
TÒ iṣẹ rẹ̀. 

10 Olododo yio ma yò nipa ti Oluwa, yio si 
ma gbẹkẹle e; ati gbogbo ẹni—iduro—Ṣṣinṣin li 


aiya ni yio ma ṣogo. 
Ô 5 tỌLỌRUN, iyìn duro jẹ de ọ ni Sio— 
ni: ati si ọ li a o mu ileri ifẹ nì ṣẹ. 

2 iwọ ti ngbé adura, si ọdọ rẹ ni gbogbo 
enia mbò. 

a Òran aiṣedede bori mi: bi o ṣe ti irekọja 
wa ni, iwọ ni yio wẹ̀ wọn nù kuro. 

4 Alabukún-fun li ẹniti iwọ yàn, ti iwọ si 
mu lati ma sunmọ ọdọ rẹ, ki o le ma gbe inu 
agbala rẹ wọnni: ore inu ile rẹ yio tẹ wa 
lọrùn, ani ti tempili mímé rẹ. 

5Ohun iyanu nipa ododo ni iwọ fi da wa 
lohùn, Ọlọrun igbala wa: ẹniti iṣe igbẹkẹle 
gbogbo opin aiye, ati awọn ti o jina réré si okun. 


ORIN DAFIDI. 63 —66 
6 Nipa agbara rẹ̀ ẹniti o fi idi òke nla mulẹ 
ṣinṣin; ti a fi agbara dì li àmure: 

1 Ẹniti o pa ariwo okun mọ rọrọ, ariwo 
riru—omi wọn, ati gìrìgìrì awọn enia. 

8 Awọn pẹlu ti ngbe apa ipẹkun mbẹ̀ru ni— 
tori àmi rẹ wọnni: iwọ mu ijade owurọ ati ti 
aṣalẹ yọ. 

8 Iwọ bẹ aiye wò, o si bomi rin i: iwọ mu u 
li ọrò, odò Ọlọrun kún fun omi: iwọ pẹ̀se 
ọkàn wọn, nigbati iwọ ti pẹ̀se ilẹ bẹ. 

10 Iwọ fi irinmi si aporo rẹ̀ pipọpìpọ: iwọ si 
tẹ ogulutu rẹ̀: iwọ fi ọwọ òjọ mu ilẹ rẹ̀ rẹ: iwọ 
busi hihu rẹ̀. 

ti Iwọ fi ore rẹ de ọdun li ade; ọrá nkán ni 
ipa—òna rẹ. 

12 Papa—tutù aginju nkán: awọn òke kekẹ̀ke 
fi ayò di ara wọn li àmure. 

13 Agbo ẹran li a fi wò pápá—tútù na li aṣọ: 
afonifoji li a fi ọka bò mọlẹ: nwọn nhò fun 
ayò, nwọn nkọrin pẹlu. 


Ô Ô 1Ẹ hé iho ayò si Ọlọrun, ẹnyin ilẹ 
gbogbo: 


2Ẹ kọrin ọlá orukọ rẹ̀: ẹ mu iyìn rẹ̀ li ogo. 

3Ẹ wi fun Ọlọrun pe, Iwọ ti li ẹ̀ru to ninu 
iṣẹ rẹ! nipa òpọ agbara rẹ li awọn ọta rẹ yio fi 
ori wọn balẹ fun ọ. 

4 Gbogbo aiye ni yio ma sìn ọ, nwọn o si ma 
kọrin si ọ; nwọn o ma kọrin si orukọ rẹ. 

5EẸ wá wò iṣẹ Ọlọrun, o li ẹ̀ru ni iṣe rẹ̀ si 
awọn ọmọ enia. 

60 sọ okun di ilẹ gbigbẹ: nwọn fi ẹsẹ là 
odò já: nibẹ li awa gbe yò ninu rẹ̀. 

7O jọba nipa agbara rẹ̀ lailai; oju rẹ̀ ìwò 
awọn orilẹ—ẹ̀de: ki awọn ọlọtẹ ki o máṣe gbé 
ara wọn ga. 

BẸ fi ibukún fun Ọlọrun wa, ẹnyin enia, ki 
ẹ si mu ni gbẹ ohùn iyìn rẹ̀. 

8 Ẹniti o mu ẹmi wa wà laye, ti kò si jẹ ki 
ẹsẹ wa ki o yẹ̀. 

10 Ọlọrun, nitori ti iwọ ti ridi wa: iwọ ti dan 
wa Wò, bi á ti idan fadaka WÒ. 

11 Iwọ mu wa Wò inu àwọn; iwọ fi ipọnju le 
wa li ẹgbẹ. 

12 Iwọ mu awọn enia gùn wa li ori: awa 
nwọ inu iná ati omi lọ, ṣugbọn iwọ mu Wa 
jade wá si ibi irọra. 

13 Emi o lọ sinu ile rẹ ti emi ti ẹbọ sisun: 
emi o san ẹjẹ mi fun ọ, 

14 Ti ẹ̀te mi ti jẹ, ti ẹnu si ti sọ, nigbati mo 
wa ninu ipọnju. 

15 Emi o ru ẹbọ sisun ọlọra si ọ, pẹlu ôrùn 
ọrá àgbo; emi o rubọ akọ—malu pẹlu ewurẹ. 


ORIN DAFIDI 66 —68 

16 Ẹ wá gbé, gbogbo ẹnyin ti o bẹ̀ru Ọlọrun, 
emi o sọ ohun ti o ṣe fun ọkàn mi. 

17 Emi fi ẹnu mi kigbe pẹ̀ e, emi o si fi àhọn 
mi buyin fun u. 

18 Bi emi ba gbà ẹ̀ṣẹ li aiya mi, Oluwa kì yio 
gbohùn mi: 

18 Ṣugbọn nitôtọ Ọlọrun ti gbohùn mi: o si 
ti fi eti si ohùn adura mi. 

20 Olubukún li Ọlọrun, ti kò yi adura mi 
pada kuro, tabi anu rẹ̀ kuro lọdọ mi. 


ô7 1KI Ọlọrun ki o ṣanu fun wa, ki o si 
busi i fun wa; ki o si ṣe oju rẹ̀ ki o 
mọlẹ si wa lara, 

2Ki ọna rẹ ki o le di mimò li aiye, ati igbala 
ilera rẹ ni gbogbo orilẹ—ẹ̀de. 

3 Jẹ ki awọn enia ki o yìn ọ, Ọlọrun; jẹ ki 
gbogbo enia ki o yìn ọ. 

A Jẹ ki inu awọn orilẹ—òde ki o dùn, ki 
nwọn ki o ma kọrin fun ayò: nitoriti iwọ o fi 
ododo ṣe idajọ enia, iwọ o si jọba awọn 
orilẹ—ẹ̀de li aiye. 

5 Jẹ ki awọn enia kI o yìn ọ, Ọlọrun; jẹ ki 
gbogbo enia ki o yìn ọ. 

6 Nigbana ni ilẹ yio to ma mu asunkún rẹ̀ 
wá; Ọlọrun, Ọlọrun wa tikararẹ̀ yio busi i 
fun wa. 

7 Ọlọrun yio busi i fun wa; ati gbogbo opin 


aiye yio si ma bẹ̀ru rẹ̀. 

ô8 1KI Ọlọrun ki o dide, ki a si tú awọn 
ọta rẹ̀ ka: ki awọn ti o korira rẹ̀ pẹlu, 

ki nwọn ki o salọ kuro niwaju rẹ̀. 

2 Bi efin ti ifẹ lọ, bẹni ki o fẹ wọn lọ; bi ida 
ti iyé niwaju iná, bẹni ki enia buburu ki o 
ṣegbe niwaju Ọlọrun. 

3 Ṣugbọn jẹ ki inu awọn olododo ki o dùn; 
ki nwọn ki o yò niwaju Ọlọrun. nitôtọ, ki 
nwọn ki o yò gidigidi. 

4 Ẹ kọrin si Ọlọrun, ẹ kọrin iyin si orukọ rẹ̀: 
ẹ la na fun ẹniti nrekọja li aginju nipa JAH, 
orukọ rẹ̀, ki ẹ si ma yò niwaju rẹ̀. 

5 Baba awọn alainibaba ati onidajọ awọn 
opô, li Ọlọrun ni ibujoko rẹ̀ mim. 

6Ọlọrun mu ẹni—ofo joko ninu ile: o mu 
awọn ti a dẹ̀ li ẹ̀wọn jade wá si irọra: Ṣugbọn 
awọn ọlọtẹ ni ngbe inu ilẹ gbigbẹ. 

7 Ọlọrun, nigbati iwọ jade lọ niwaju awọn 
enia rẹ, nigbati iwọ nrìn lọ larin aginju. 

6 Ilẹ mì, ọrun bọ silẹ niwaju Ọlọrun: ani Si— 
nai tikararẹ̀ mì niwaju Ọlọrun, Ọlọrun Israeli. 

8 Ọlọrun, iwọ li o rán òpọlọpọ òjo si ilẹ—ini 
rẹ, nigbati o rẹ̀ ẹ tan, iwọ tù u lara. 


442 


10 Ijọ enia rẹ li o tẹ̀do sinu rẹ̀: iwọ Ọlọrun 
ninu ore rẹ li o ti pẹse fun awọn talaka. 

ti Oluwa ti sọrọ: ẹòpọlọpọ si li ogun awọn 
ẹniti nfi ayọ rohin rẹ̀: 

12 Awọn ọba awọn ẹgbẹ ogun sa, nwọn sa 
lọ: obinrin ti o si joko ni ile ni npin ikogun na. 

13 Nigbati ẹnyin dubulẹ larin agbo ẹran, 
nigbana ni ẹnyin o dabi iyẹ adaba ti a bò ni 
fadaka, ati ìyé rẹ̀ pẹlu wura pupa. 

14 Nigbati Olodumare tú awọn ọba ká ninu 
rẹ̀, o dabi òjo—didì ni Salmoni. 

15 Òke Ọlọrun li òke Baṣani: òke ti o ni ori 
pupọ li òke Baṣani. 

16 Eṣe ti ẹnyin nfi ilara wò, ẹnyin òke, òke 
na ti Ọlọrun fẹ lati ma gbe? nitôtọ, Oluwa yio 
ma gbe ibẹ lailai. 

17 Ainiye ni kẹkẹ ogun Ọlọrun, ani ẹgbẹrun 
ati ẹgbẹgbẹrun: Oluwa mbẹ larin wọn, ni Si— 
nai ni ibi mim nì. 

18 Iwọ ti gòke si ibi giga, iwọ ti di igbekun 
ni igbekun lọ: iwọ ti gbà ẹ̀bun fun enia: 
nitòtọ, fun awọn ọlọtẹ̀ pẹlu, ki Oluwa Ọlọrun 
ki o le ma ba wọn gbe. 

18 Olubukún li Oluwa, ẹni ti o nba wa gbé 
ẹrù wa lojojumọ; Ọlọrun ni igbala wa. 

20 Ẹniti iṣe Ọlọrun wa li Ọlọrun igbala; ati 
lọwọ Jehofah Oluwa, li anúwa lọwọ ikú wà. 

21 Nitori Ọlọrun yio fọ ori awọn ọta rẹ̀, ati 
agbari onirun ti iru ẹniti nrìn sibẹ ninu ẹ̀ṣẹ rẹ̀. 

22 Oluwa wipe, emi o tun mu pada lati 
Baṣani Wá, emi o tun mu wọn pada lati ibu 
okun wá. 

23 Ki ẹsẹ rẹ ki o le pn ninu ẹ̀jẹ awọn ọta 
rẹ, ati àhọn awọn aja rẹ ninu rẹ̀ na. 

24 Nwọn ti ri ìrin rẹ, Ọlọrun; ani ìrin Ọlọ— 
run mi, Ọba mi, ninu ibi mimQ nì. 

25 Awọn akọrin lọ niwaju, awọn olohun- 
elo orin kẹhin; larin awọn ọmọbinrin ti nwọn 
nlu ìlu. 

28E fi ibukún fun Ọlọrun li ẹgbẹgbẹ, ani 
fun Oluwa, ẹnyin ti o ti orisun Israeli wá. 

27 Nibẹ ni Benjamini kekere wà, pẹlu olori 
wọn, awọn ọmọ-alade Juda pẹlu awọn igbimọ 
wọn, awọn ọmọ-alade Sebuloni, ati awọn 
ọmọ-alade Naftali. 

28 Ọlọrun rẹ ti paṣẹ agbara rẹ: Ọlọrun fi ẹsẹ 
eyi ti o ti ṣe fun wa mulẹ. 

28 Nitori tempili rẹ ni Jerusalemu li awọn 
ọba yio ma mu ọrẹ fun ọ wá. 

30 Ba awọn ẹranko esu wi, òpọlọpọ awọn 
akọ—malu, pẹlu awọn ọmọ—malu enia, titi 
olukulùku yio fi foribalẹ pẹlu ìwọn fadaka: tú 
awọn enia ti nṣe inu dídùn si ogun ka. 


443 


31 Awọn ọmọ-alade yio ti Egipti jade wá; 
nisisiyi ni Etiopia yio nà ọwọ rẹ̀ si Ọlọrun. 

32Ẹ kọrin si Ọlọrun, ẹnyin ijọba aiye; ẹ 
kọrin iyìn si Oluwa. 

33 Si ẹniti ngùn ati ọrun de ọrun atijọ; wò o, 
o fọhùn rẹ̀, eyi na li ohùn nla. 

34 Ẹ jẹwọ agbara fun Ọlọrun; ọlá—nla rẹ̀ wà 
lori Israeli, ati agbara rẹ̀ mbẹ li awọsanma. 

35 Ọlọrun, iwọ li ẹ̀ru lati ibi mimọ rẹ wọnni 
Wá: Ọlọrun Israeli li On, ti nfi ilera ati agbara 
fun awọn enia rẹ̀. Olubukún li Ọlọrun! 


ô9 ỌLỌRUN, gbà mi; nitoriti. omi 
wọnni wò inu lọ si ọkàn mi. 


2 Emi rì ninu irà jijin, nibiti ibuduro kò si, 
emi de inu omi jijin wọnni, nibiti iṣan—omi 
ṣàn bò mi lori. 

3 Agara ẹkun mi da mi: ọfun mi gbẹ: oju 
kún mi nigbati emi duro de Ọlọrun mi. 

4 Awọn ti o korira mi lainidi jù irun ori mi 
lọ: awọn ti nṣe ọta mi laiṣẹ, ti iba pa mi run, 
nwọn lagbara: nigbana ni mo san ohun ti emi 
kò mu. 

5 Ọlọrun, iwọ mò wòre mi, ẹ̀ṣẹ mi kò si 
lumọ kuro loju rẹ. 

6 Oluwa, Ọlọrun awọn ọmọ—ogun, máṣe jẹ 
ki oju ki o tì awọn ti o duro de ọ nitori mi: 
máṣe jẹ ki awọn ti nwá ọ ki o damu nitori mi, 
Ọlọrun Israeli. 

7 Nitoripe nitori tirẹ li emi ṣe nrù ẹ̀gan; itiju 
ti bo mi loju. 

8 Emi di àjeji si awọn arakunrin mi, ati alejo 
si awọn ọmọ iya mi. 

8 Nitori ti itara ile rẹ ti jẹ mi tan; ati ẹ̀gan 
awọn ti o gàn ọ, ṣubu lù mi. 

10 Nigbati mo sọkun, ti mo si nfi àwẹ jẹ ara 
mi ni ìya, eyi na si di ẹ̀gan mi. 

ti Emi fi aṣọ ọfọ sẹ aṣọ mi pẹlu: mo si di 
ẹni—owe fun wọn. 

12 Awọn ti o joko li ẹnu—bode nsọrọ si mi; 
emi si di orin awọn ọmuti. 

13Ṣugbọn bi o ṣe ti emi ni, iwọ li emi 
ngbadura mi si, Oluwa, ni igba itẹwọgba: 
Ọlọrun, ninu ẹ̀pọlọpọ ánu rẹ da mi lohùn, 
ninu otitọ igbala rẹ. 

14 Yọ mi kuro ninu ẹrẹ̀, má si ṣe jẹ ki emi ki 
o rì: gbigbà ni ki a gbà mi lọwọ awọn ti o ko— 
rira mi, ati ninu omi jijìn wọnni. 

15 Máṣe jẹ ki kikún—omi ki o bò mi mọlẹ, 
bẹni ki o máṣe jẹ ki ọgbun ki o gbé mi mì, ki o 
má si ṣe jẹ ki iho ki o pa ẹnu rẹ̀ de mọ mi. 

16 Oluwa, da mi lohùn; nitori ti iṣeun ifẹ rẹ 
dara, yipada si mi gẹgẹ bi òpọlọpọ irọnu ánu rẹ. 


ORIN DAFIDI 68— 70 


17 Ki o má si ṣe pa oju rẹ mô kuro lara iranṣẹ 
rẹ: emi sa wà ninu ipọnju; yara, da mi lohùn. 

18 Sunmọ ọkàn mi, si rà a pada: gbà mi ni— 
tori awọn ọta mi. 

18 Iwọ ti mò ẹ̀gan mi ati ìtiju mi, ati alailọla 
mi: gbogbo awọn ọta mi li o wà niwaju rẹ. 

20 Ẹgan ti bà mi ni inu jẹ; emi si kún fun 
ikanu: emi si woye fun ẹniti yio ṣánu fun mi, 
ṣugbọn kò si; ati fun awọn olutunu, emi kò si 
ri ẹnikan. 

21 Nwọn fi or6ro fun mi pẹlu li ohun jijẹ mi; 
ati li ongbẹ mi nwọn fun mi li ọti kikan ni 
mimu. 

22 Jẹ ki tabili wọn ki o di ikẹkun niwaju wọn: 
fun awọn ti o Wà li alafia, ki o si di okùn didẹ. 

23 Jẹ ki oju wọn ki o ṣú, ki nwọn ki o má 
riran, ki o si ma mu ẹgbẹ wọn gbọn nigba-— 
gbogbo. 

24 Dà irunu rẹ si Wọn lori, si jẹ ki ikannu 
ibinu rẹ ki o le wọn ba. 

25 Jẹ ki ibujoko wọn ki o di ahoro; ki ẹnikẹ— 
ni ki o máṣe gbe inu agọ wọn. 

26 Nitori ti nwọn nṣe inunibini si ẹniti iwọ 
ti lù; nwọn si nsòrọ ibinujẹ ti awọn ti iwọ ti ṣá 
li ọgbẹ. 

27 Fi ẹ̀ṣẹ kún ẹ̀ṣẹ wọn: ki o má si ṣe jẹ ki 
nwọn ki o wá sinu ododo rẹ. 

28 Nù wọn kuro ninu iwe awọn aláye, ki a 
má si kọwe wọn pẹlu awọn olododo. 

28 Ṣugbọn talaka ati ẹni—ikanu li emi, Ọlọ— 
run jẹ ki igbala rẹ ki o gbé mi leke. 

30 Emi o fi orin yìn orukọ Ọlọrun, emi o si fi 
ọpẹ gbé orukọ rẹ̀ ga. 

31 Eyi pẹlu ni yio wù Oluwa jù ọda—malu 
tabi akọ—malu lọ ti o ni iwo ati bàta ẹsẹ. 

32 Awọn onirẹlẹ yio ri eyi, inu wọn o si 
dùn: ọkàn ẹnyin ti nwá Ọlọrun yio si wà láye. 

33 Nitoriti Oluwa gbohùn awọn talaka, kò si 
fi oju pa awọn ara tubu rẹ̀ rẹ̀. 

34 Jẹ ki ọrun on aiye ki o yìn i, okun ati 
ohun gbogbo ti nrakò ninu wọn. 

35 Nitoriti Ọlọrun yio gbà Sioni là, yio si kẹ 
ilu Juda wọnni: ki nwọn ki o le ma gbe ibẹ, ki 
nwọn ki o le ma ni i ni ilẹ—ini. 

36 Iru-ọmọ awọn iranṣẹ rẹ̀ pẹlu ni yio ma 
jogun rẹ̀: awọn ti o si fẹ orukọ rẹ̀ ni yio ma gbe 


inu rẹ̀. 
7 0 1 ỌLỌRUN, yara gbà mi; Oluwa, yara 
lati ràn mi lọwọ. 
2Ki oju ki o tì awọn ti nwá ọkàn mi, ki 
nwọn ki o si dámu: ki nwọn ki o si pada 
sẹhin, ki a si dánu awọn ti nwá ifarapa mi. 


ORIN DAFIDI. 70 — 72 

3 Ki a pa wọn li ẹhìn da fun ẹ̀re itiju awọn ti 
nwi pe, A! a! 

4Ki gbogbo awọn ti nwá ọ ki o ma yọ, ki 
inu wọn ki o si ma din nipa tirẹ: ki iru awọn 
ti o si fẹ igbala rẹ ki o ma wi nigbagbogbo pe, 
Ki a gbé Ọlọrun ga! 

sṢugbọn talaka ati alaini li emi: Ọlọrun, 
yara si mi: iwọ li oluranlọwọ ati olugbala mí: 


Oluwa, máṣe pé titi. 
7 l l1OLUWA, iwọ ni mo gbẹkẹ mi le: lai 
máṣe jẹ ki a dámu mi. 

2 Gba mi nipa ododo rẹ, ki o si mu mi yọ: 
dẹ eti rẹ si mi, ki o si gbà mi. 

3 Iwọ ni ki o ṣe ibujoko apata mi, nibiti emi 
o gbe ma rẹ nigbagbogbo: iwọ ti paṣẹ lati gbá 
mi; nitori iwọ li apata ati odi agbara mi. 

4 Gbà mi, Ọlọrun mi, li ọwọ awọn enia bu— 
buru, li ọwọ alaiṣododo ati ìka ọkunrin. 

8i Nitori iwọ ni ireti mi, Oluwa Ọlọrun; iwọ 
ni igbẹkẹle mi lati igba ewe mi. 

6 Ọwọ rẹ li a ti fi gbé mi duro lati inu Wá: 
iwọ li ẹniti o mu mi jade lati inu iya mi Wá: 
nipasẹ rẹ ni iyin mi wà nigbagbogbo. 

7 Emi dabi ẹni—iyanu fun ẹ̀pọlọpọ enia, 
ṣugbọn iwọ li abo mi ti o lagbara. 

8 Jẹ ki ẹnu mi ki o kún fun iyìn rẹ ati fun ọlá 
rẹ li ọjọ gbogbo. 

8 Máṣe ṣa mi ti ni ìgba ogbé; máṣe kò mi 
silẹ nigbati agbara mi ba yẹ̀. 

10 Nitori awọn ọta mi nsòrọ si mi; awọn ti 
nṣọ ọkàn mi si gbimọ pọ. 

tI Nwọn wipe, Ọlọrun ti kò ọ silẹ: ẹ lepa ki 
ẹ si mu u; nitori ti kò si ẹniti yio gbà a. 

12 Ọlọrun, máṣe jina si mí: Ọlọrun mí, yara 
si iranlọwọ mi. 

13 Jẹ ki nwọn ki o dámu, ki a si run awọn ti 
nṣe ọta ọkàn mi, ki a si fi ẹ̀gan ati abuku bo 
awọn ti nwá ifarapa mi. 

14 Ṣugbọn emi o ma reti nigbagbogbo, emi 
o si ma fi iyin kún iyìn rẹ. 

15 Ẹnu mi yio ma fi ododo rẹ ati igbala rẹ 
han li ọjọ gbogbo; emi kò sa mò iye rẹ̀. 

16 Emi o Wá li agbara Oluwa Ọlọrun; emi o 
ma da òrọ ododo rẹ sọ, ani tirẹ nikan. 

17 Ọlọrun, iwọ ti kẹ mi lati igba ewe mi wá: 
ati di isisiyi li emi ti nsọrọ iṣẹ iyanu rẹ. 

18 Pẹlupẹlu, nigbati emi di arugbo tan ti mo 
hewu, Ọlọrun máṣe kò mi; titi emi o fi fi ipá 
rẹ hàn fun iran yi, ati agbara rẹ fun gbogbo 
awọn ara ẹ̀hin. 

18 Ọlọrun ododo rẹ ga jọjọ pẹlu, ẹniti o ti 
nṣe nkan nla: Ọlọrun, tali o dabi iwọ! 


444 


20 Iwọ ti o fi iṣe nla ati kikan hàn mi, ni yio 
si tun mi ji, yio si tun mu mi sọ si ôke lati 
ọgbun ilẹ wá. 

21 Iwọ o sọ ọlá mi di pupò, iwọ o si tù mi 
ninu niha gbogbo. 

22 Emi o si fi ohun—elo orin yìn ọ pẹlu, ani 
otitọ rẹ, Ọlọrun mí: iwọ li emi o ma fi duru 
kọrin si, iwọ Ẹni—Mimé Israeli. 

23 Ete mi yio yò gidigidi, nigbati mo ba 
nkọrin si ọ: ati ọkàn mi, ti iwọ ti rapada. 

24 Ahọn mi pẹlu yio si ma sọrọ ododo rẹ titi 
li ọjọ gbogbo: nitoriti nwọn damu, a si doju ti 


awọn tí nwá ifarapa mi. 
7 2 ỌLỌRUN, fi idajọ rẹ fun ọba, ati 
ododo rẹ fun ọmọ ọba. 

2On o ma fi ododo ṣe idajọ awọn enia rẹ, 
yio si ma fi ẹté ṣe idajọ awọn talaka rẹ. 

3 Awọn òke nla yio ma mu alafia fun awọn 
enia Wá, ati awọn òke kekeke nipa ododo. 

4On o ma ṣe idajọ awọn talaka enia, yio ma 
gba awọn ọmọ awọn alaini, yio si fà aninilara 
ya pẹrẹ—pẹrẹ. 

8 Nwọn o si ma bẹ̀ru rẹ, niwọn bi ôrùn ati 
oṣupa yio ti pẹ to, lati ir'andiran. 

6On o rẹ̀ si ilẹ bi ojò si ori koriko itẹ̀mọlẹ: 
bi ọwọ òjo ti o rin ilẹ. 

7Li ọjọ rẹ̀ li awọn olododo yio gbilẹ: ati 
ọpọlopọ alafia niwọn bi òṣupa yio ti pẹ to. 

80On o si jọba lati okun de okun, ati lati odò 
nì de opin aiye. 

8 Awọn ti o joko li aginju yio tẹriba fun u; 
awọn ọta rẹ̀ yio si lá erupẹ ilẹ. 

10 Awọn ọba Ta:ṣiṣi, ati ti awọn erekuṣu yio 
mu ọrẹ Wá: awọn ọba Ṣeba ati ti Seba yio mu 
ẹbun Wá. 

tI Nitotọ, gbogbo awọn ọba ní yio wolẹ ni— 
Waju rẹ̀: gbogbo awọn orilẹ—éde ni yio ma 
sìn i. 

12 Nitori yio gbà alaini nigbati o ba nke: ta— 
laka pẹlu, ati ẹniti kò li oluranlọwọ. 

13On o da talaka ati alaini si, yio si gbà 
ọkàn awọn alaini la. 

14On o rà ọkàn wọn pada lọwọ ẹ̀tan ati 
ìwa-agbara: iyebiye si li ẹ̀jẹ wọn li oju rẹ̀. 

15 On o si yẹ̀, on li a o si fi wura Ṣeba fun: a 
o si ma gbadura fun u nigbagbogbo: lojojumọ 
li ao si ma yìn i. 

16 Ikúnwọ ọkà ni yio ma wa lori ilẹ, lori 
awọn òke nla li eso rẹ̀ yio ma mì bi Lebanoni: 
ati awọn ti inu ilu yio si ma gbà bi koriko ilẹ. 

17 Orukọ rẹ̀ yio wa titi lai: orukọ rẹ̀ yio ma 
gbilẹ niwọn bi Orun yio ti pẹ to: nwọn o si ma 


445 


bukún fun ara Wọn nipaṣẹ rẹ̀: gbogbo awọn 
orilẹ—ẹ̀de ni yio ma pò e li alabukúnfun. 

18 Olubukún li Oluwa Ọlọrun, Ọlọrun Isra— 
eli, ẹnikanṣoṣo ti nṣe ohun iyanu. 

19 Olubukún li orukọ rẹ̀ ti o li ogo titi lai: ki 
gbogbo aiye ki o si kún fun ogo rẹ̀; Amin 
Amin. 


Adura Dafidi ọmọ Jesse pari. 


IWE ITI 
7 3 1NITOÒTỌ Ọlọrun ṣeun fun Israeli, 
fun iru awọn ti iṣe alaiya mim. 
2Ṣugbọn bi o ṣe ti emi ni, ẹsẹ mi fẹrẹ yẹ̀ 
tan; ìrin mi fẹrẹ yẹ tan. 

3 Nitori ti emi ṣe ilara si awọn aṣe—fefe, 
nigbati mo ri alafia awọn enia buburu. 

4 Nitoriti kò si irora ninu ikú wọn: agbara 
wọn si pò. 

5Nwọn kò ni ipin ninu iyọnu enia; bẹni a 
kò si wahala wọn pẹlu ẹlomiran. 

6 Nitorina ni igberaga ṣe ká wọn lọrun bi 
ẹ̀wọn ọṣẹ; ìwa—ipa bò wọn mọlẹ bi aṣọ. 

7 Oju wọn yọ jade fun isanra: nwọn ní jù bi 
ọkàn wọn ti nfẹ lọ. 

8 Nwọn nṣẹsin, nwọn si nsọrọ buburu niti 
inilara: nwọn nsọrọ lati ibi giga. 

8 Nwọn gbé ẹnu wọn le ọrun, ahọn wọn si 
nrìn ilẹ já. 

10 Nitorina li awọn enia rẹ̀ ṣe yipada si ihin: 
ọpọlọpọ omi li a si npọn jade fun wọn. 

11 Nwọn si wipe, Ọlọrun ti ṣe mò? ìmọ ha 
wà ninu Ọga—ogo? 

12 Kiyesi i, awọn wọnyi li alaìwa—bi—ọlọ— 
run, ẹniti aiye nsan, nwọn npò li ọrọ. 

13 NitQôtọ li asan ni mo Wẹ̀ aiya mi mẹ, ti mo 
si wẹ̀ ọwọ mi li ailẹ̀ṣẹ. 

14 Nitoripe ni gbogbo ọjọ li a nyọ mi lẹnu, a 
si nnà mi li oroWurọ. 

15 Bi emi ba pe, emi o fò bayi: kiyesi i, emi 
o ṣẹ̀ si iran awọn ọmọ rẹ. 

16 Nigbati mo rò lati mò eyi, o ṣoro li oju mi. 

17 Titi mo fi lọ sinu ibi-mim6:. Ọlọrun; 
nigbana ni mo mò igbẹhin wọn. 

18 Nitôtọ iwọ gbé wọn ka ibi yiye: iwọ tì 
wọn ṣubu sinu iparun. 

18 Bawo li a ti mu wọn lọ sinu idahoro yi, bi 
ẹnipe ni iṣẹju kan! ibẹru li a fi nrun wọn pa— 
tapata. 

20 Bi igbati ẹnikan ba ji li oju alá; bẹni Olu— 
Wa, nigbati iwọ ba ji, iwọ o ṣe àbuku àworan 
Wọn. 

21 Bayi ni inu mi bajẹ, ẹgún si gun mi li 
ọkàn mi. 


ORIN DAFIDI. 72—74 


22 Bẹni mo ṣiwere, ti emi kò si mọ nkan; 
mo dabi ẹranko niwaju rẹ. 

23 Ṣugbọn emi wà pẹlu rẹ nigbagbogbo: iwọ 
li o ti di ọwọ ọtún mi mu. 

24 Iwọ o fi ìmọ rẹ tẹ mi li òna, ati nigbẹhin 
iwọ o gbà mi sinu ogo. 

25 Tani mo ni li ọrun bikoṣe iwọ? kò si si 
ohun ti mo fẹ li aiye pẹlu rẹ. 

26 Ẹran—ara mi ati aiya mi di árẹ̀ tan: ṣugbọn 
Ọlọrun ni apata aiya mi, ati ipin mi lailai. 

27 Sa wò o, awọn ti o jina si ọ yio Ṣegbe: iwọ 
ti pa gbogbo wọn run ti nṣe àgbere kiri kuro 
lọdọ rẹ. 

28 Ṣugbọn o dara fun mi lati sunmọ Ọlọrun: 
emi ti gbẹkẹ mi le Oluwa Ọlọrun, ki emi ki o 
le ma sọrọ iṣẹ rẹ gbogbo. 


74 1ỌLỌRUN, eṣe ti iwọ fi ta wa nù titi 
lai! eṣe ti ibinu rẹ fi nrú si agutan 
papa rẹ? 

2 Ranti ijọ enia rẹ ti iwọ ti rà nigba atijọ; 
ilẹ-ini rẹ ti iwọ ti rà pada; òke Sioni yi, ninu 
eyi ti iwọ ngbe. 

3Gbé ẹsẹ rẹ soke si ahoro lailai nì; ani si 
gbogbo eyiti ọta ti fi buburu ṣe ni Ibi—mimọ. 

4 Awọn ọta rẹ nke ramu—ramu larin ijọ enia 
rẹ; nwọn gbé asia wọn soke fun àmi. 

5 Nwọn dabi ọkunrin ti ngbé akeke rẹ̀ soke 
ninu igbo didi, 

6 Ṣugbọn nisisiyi iṣẹ ọnà finfin ni nwọn fi 
akeke ati òlu Wé lulẹ pò li ẹkan. 

7 Nwọn tinabọ ibi—mimé rẹ, ni wiwo ibu— 
joko orukọ rẹ lulẹ, nwọn sọ ọ di £ri. 

8NNwọn wi li ọkàn wọn pe, Ẹ jẹ ki a run 
wọn pọ: nwọn ti kun gbogbo ile Ọlọrun ni 
ilẹ na. 

98 Awa kò ri àmi wa: kò si woli kan m€: bẹni 
kò si ẹnikan ninu wa ti o mò bi yio ti pẹ to. 

10 Ọlọrun, ọta yio ti kẹgan pẹ to? ki ọta ki o 
ha ma sọrọ òdi si orukọ rẹ lailai? 

ti Éṣe ti iwọ fi fa ọwọ rẹ sẹhin, ani ọwọ 
ọtún rẹ? fà a yọ jade kuro li Okan aiya rẹ ki o si 
pa a run. 

12 Nitori Ọlọrun li Ọba mi li atijọ Wá, ti 
nṣiṣẹ igbala lárin aiye. 

13 Iwọ li o ti yà okun ni meji nipa agbara rẹ: 
iwọ ti fẹ ori awọn erinmi ninu omi. 

14 Iwọ fẹ ori Lefiatani tíitu, o si fi i ṣe onjẹ 
fun awọn ti ngbe inu ìjù. 

15 Iwọ là orisun ati iṣan—omi: iwọ gbẹ awọn 
odò nla. 

16 Tirẹ li ọsán, tirẹ li oru pẹlu: iwọ li o ti 
pẹ̀se imọlẹ ati orun. 


ORIN DAFIDI 74— 77 

17 Iwọ li o ti pàla eti aiye: iwọ li o ṣe igba 
ẹ̀run ati igba otutu. 

18 Ranti eyi, Oluwa, pe ọta nkẹgàn, ati pe 
awọn enia buburu nsọrọ odi si orukọ rẹ. 

18 Máṣe fi ọkàn àdaba rẹ le ẹranko igbẹ 
lọwọ: máṣe gbagbe ijọ awọn talaka rẹ lailai. 

20 Juba majẹmu nì: nitori ibi òkunkun aiye 
wọnni o kún fun ibugbe ìka. 

21 Máṣe jẹ ki ẹniti a ni lara ki o pada ni ìtiju; 
jẹ ki talaka ati alaini ki o yìn orukọ rẹ. 

22 Ọlọrun, dide, gbà ẹjọ ara rẹ rò: ranti bi 
aṣiwef'e enia ti ngàn ọ lojojumọ. 

23 Máṣe gbagbe ohùn awọn ọta rẹ: irọkẹ̀kẹ 
awọn ti o dide si ọ npò si i nigbagbogbo. 

1ỌLỌRUN, iwọ li awa fi ọpẹ fun, 


75 iwọ li awa fi ọpẹ fun nitori orukọ rẹ 
sunmọ itosi, iṣẹ iyanu rẹ fi hàn. 

2 Nigbati akokò mi ba de, emi o fi otitọ ṣe 
idajọ. 

3 Aiye ati gbogbo awọn ti ngbe inu rẹ̀ warì— 
ri: emi li o rù ọwọn rẹ̀. 

4 Emi wi fun awọn agberaga pe, Ẹ máṣe 
gbéraga mé: ati fun awọn enia buburu pe, Ẹ 
máṣe gbé iwo nì soke. 

5E máṣe gbé iwo nyin ga: ẹ máṣe fi ọrùn 
lile sọrọ. 

6 Nitori ti igbeleke kò ti ìla-ôrùn wá, tabi 
ni ìwọ—ôrùn, bẹni kì iṣe lati gusu wá. 

7 Ṣugbọn Ọlọrun li onidajọ: o sọ ọkan kalẹ, 
o gbé ẹlomiran leke. 

8 Nitoripe li ọwọ Oluwa li ago kan wà, 
ọti-wainí na si pn: o kún fun àdalu: o si dà 
jade ninu rẹ̀; ṣugbọn gẹ̀dẹgẹdẹ rẹ̀, gbogbo 
awọn enia buburu aiye ní yio fun u li afun— 
mu. 

8 Ṣugbọn emi o ma sọ titi lai, emi o ma 
kọrin iyìn si Ọlọrun Jakobu. 

10 Gbogbo iwo awọn enia buburu li emi o 
ke kuro; ṣugbọn iwo awọn olododo li emi o 


gbé soke. 


7 Ô 1 NI Juda li a gbe mò Ọlọrun: orukọ 
rẹ̀ si pò ni Israeli. 


2Ni Salemu pẹlu li agọ rẹ̀ wà, ati ibujoko rẹ̀ 
ni Sioni. 

3Nibẹ li o gbe ṣẹ̀ ọfà, ọrun, apata, ati idà, 
ati ogun na. 

4 Iwọ li ogo ati ọlá jù òke—nla ikogun wọn— 
ni lọ. 

B5A kú awọn alaiya lile ni ikogun, nwọn ti 
sùn orun wọn, gbogbo ọkunrin alagbara kò si 
Ti ọwọ Wọn. 


446 


6 Nipa ibawi rẹ, Ọlọrun Jakobu, ati kẹkẹ— 
ogun ati ẹṣin sun orun asunkú. 

7 Iwọ, ani iwọ li o ni ìbẹru: ati tani yio le 
duro niwaju rẹ, nigbati iwọ ba binu lẹkan? 

8 Iwọ mu idajọ di gbigbọ lati ọrun wá: ilẹ 
aiye bẹ̀ru o si duro jẹ. 

8 Nigbati Ọlọrun dide si idajọ, lati gbà 
gbogbo ọlọkan—tutu aiye là. 

10 Nitôtọ ibinu enia yio yìn ọ: nigbati iwọ 
ba fi ibinu iyokù di ara rẹ li amure. 

11 Ẹ ṣe ileri ifẹ, ki ẹ si san a fun Oluwa, Ọlọ— 
run nyin: jẹ ki gbogbo awọn ti o yi i ka ki o mu 
ẹ̀bun wá fun ẹniti a ba ma bẹ̀ru. 

12On o ke ẹmi awọn ọmọ alade kuro: on si 
di ẹ̀ru si awọn ọba aiye. 


77 1 EMI fi ohùn mi kigbe si Ọlọrun, ani 
si Ọlọrun ni mo fi ohùn mi kepe; o si 
fi eti si mi. 

2 Li ọjọ ipọnju mi emi ṣe afẹri Ọlọrun: ọwọ mi 
nnà li oru, kò si rẹ̀ silẹ: ọkàn mi kò ati tù ninu. 

3Emi ranti Ọlọrun, emi kẹdun: emi ṣe 
aroye, ẹmi mi si rẹ̀wẹsi. 

4 Iwọ kò fẹ ki emi ki o fi oju ba orun: ẹnu yọ 
mi tobẹ̀ ti emi kò le sọrọ. 

5 Emi ti nrò ọjọ atijọ, ọdun igbani. 

6 Mo ranti orin mi li oru: emi mba aiya mi 
sọrọ: ọkàn mi si nṣe awari jọjọ. 

7 Oluwa yio ha ṣa ni tì lailaí? kì o si ṣe oju 
Tere mé? 

BAnu rẹ̀ ha lọ lailai? ileri rẹ̀ ha yẹ̀ titi lai? 

8 Ọlọrun ha gbagbe lati ṣe oju rere? ninu 
ibinu rẹ̀ o ha sé irọnu anu rẹ̀ mé? 

10 Emi wipe, Eyi li ailera mi! eyi li ọdun 
ọwọ ọtún Ọga—ogo! 

11 Emi o ranti iṣẹ Oluwa: nitôtọ emi o ranti 
iṣẹ iyanu rẹ atijọ. 

12Ṣugbọn emi o ma ṣe àṣaro gbogbo iṣẹ rẹ 
pẹlu, emi o si ma sòrọ iṣẹ rẹ. 

13 Ọlọrun, òna rẹ mbẹ ninu ìwa—mímé: tali 
alagbara ti o tobi bi Ọlọrun? 

14 Iwọ li Alagbara ti nṣe iṣẹ iyanu: iwọ li o ti 
fi ipá rẹ hàn ninu awọn enia. 

15 Iwọ li o ti fi apá rẹ rà awọn enia rẹ pada, 
awọn ọmọ Jakobu ati Josefu. 

16 Omi ri ọ, Ọlọrun, omi ri ọ, ẹ̀ru bà wọn: 
nitotọ ara ibú kò balẹ. 

17 Awọsanma dà omi silẹ: ojusanma rán iro 
jade: ọfà rẹ jade lọ pẹlu. 

18 Ohùn àrá rẹ nsan li ọrun: manamana nkọ 
si aiye, ilẹ nwa—rìríi, o si mì. 

18 Ọna rẹ mbẹ li okun, ati ipa rẹ ninu awọn 
omi nla, ipasẹ rẹ li a kò si mọ. 


447 


20 Iwọ dà awọn enia rẹ bi òwọ-ẹran nipa 
ọwọ Mose ati Aaroni. 


7 8 1 FI eti silẹ, ẹnyin enia mi, si ofin mi: 
dẹ eti nyin sílẹ si ọrọ ẹnu mi. 

2 Emi o ya ẹnu mi li owe: emi o sọ òrọ atijọ 
ti o ṣokunkun jade. 

3Ti awa ti gbé, ti a si ti mò, ti awọn baba 
Wa si ti sọ fun wa. 

4 Awa kì yio pa wọn mẹ kuro lọdọ awọn 
ọmọ wọn, ni fifi iyìn Oluwa, ati ipa rẹ̀, ati iṣẹ 
iyanu ti o ti ṣe hàn fun iran ti mbọ. 

5 Nitori ti o gbé ẹri kalẹ ni Jakobu, o si sọ 
ofin kan ni Israeli, ti o ti pa li aṣẹ fun awọn 
baba wa pe, ki nwọn ki o le sọ wọn di mimọ 
fun awọn ọmọ wọn. 

6 Ki awọn iran ti mbò ki o le mọ, ani awọn 
ọmọ ti a o bi: ti yio si dide, ti yio si sọ fun 
awọn ọmọ wọn: 

7Ki nwọn ki o le ma gbé ireti wọn le Ọlọ— 
run, ki nwọn ki o má si ṣe gbagbe iṣẹ Ọlọrun, 
ṣugbọn ki nwọn ki o pa ofin rẹ̀ m€. 

8 Ki nwọn ki o máṣe dabi awọn baba wọn, 
iran alagidi ati ọlòtẹ̀; iran ti kò fi ọkàn wọn 
le otitọ, ati ẹmi ẹniti kò ba Ọlọrun duro 
ṣinṣin. 

8 Awọn ọmọ Efraimu ti o hamọra ogun, ti 
nwọn mu ọrun, nwọn yipada li ọjọ ogun. 

10 Nwọn kò pa majẹmu Ọlọrun m€é, nwọn 
si kò lati ma rìn ninu ofin rẹ̀. 

11 Nwọn si gbagbe iṣẹ rẹ̀, ati ohun iyanu rẹ̀, 
ti o ti fi hàn fun wọn. 

12Ohun iyanu ti o ṣe niwaju awọn baba 
wọn ni ilẹ Egipti, ani ni igbẹ Soani. 

130 pin okun ni ìya, o si mu wọn là a ja; o 
si mu omi duro bi bẹ̀be. 

14Ti ọsan pẹlu o fi awọsanma ṣe amọna 
wọn, ati li oru gbogbo pẹlu Imọlẹ iná. 

15 O sán apata li aginju, o si fun wọn li omi 
mímu lọpọlọpọ bi ẹnipe lati inu ibú Wá. 

160 si mu iṣàn—omi jade wá lati inu apata, 
o si mu omi ṣàn silẹ bi odò nla. 

17 Nwọn si tún ṣẹ̀ si i; ni ṣiṣọtẹ si Ọga—ogo 
li aginju. 

18 Nwọn si dán Ọlọrun wò li ọkàn wọn, ni 
bibẹ̀re onjẹ fun ifẹkufẹ wọn. 

19 Nwọn si sẹ̀rọ si Ọlọrun; nwọn wipe, 
Ọlọrun ha le tẹ̀ tabili li aginju? 

20 Wò o! o lù apata, omi si tú jade, iṣàn—omi 
si kún pupọ; o ha le funni li àkara pẹlu? o ha 
le pẹ̀se ẹran fun awọn enia rẹ̀? 

21 Nitorina, Oluwa gbé eyi, o binu: bẹni iná 
ràn ni Jakobu, ibinu si ru ni Israeli; 


ORIN DAFIDI 77, 78 

22 Nitori ti nwọn kò gbà Ọlọrun gbẹ, nwọn 
kò si gbẹkẹle igbala rẹ̀. 

230 paṣẹ fun awọsanrna lati òke wá, o si ṣi 
ilẹkùn ọrun silẹ. 

24 O si ròjo Manna silẹ fun wọn ni jijẹ, o si 
fun wọn li ọkà ọrun. 

25 Enia jẹ onjẹ awọn angeli; o rán onjẹ si 
wọn li ajẹyo. 

26 O mu afẹfẹ ìla—ôrun fẹ li ọrun, ati nipa 
agbara rẹ̀ o mu afẹfẹ gusu Wá. 

27 O rẹ̀jo ẹran si wọn pẹlu bi erupẹ ilẹ, ati 
ẹiyẹ abiyẹ bi iyanrin okun. 

28 O si jẹ ki o bé si arin ibudo wọn, yi agọ 
wọn ka. 

28 Bẹni nwọn jẹ, nwọn si yo jọjọ: nitoriti o 
fi ifẹ wọn fun wọn. 

30 Nwọn kò kuro ninu ifẹkufẹ wọn; nigbati 
onjẹ wọn si wà li ẹnu wọn. 

31 Ibinu Ọlọrun de si ori wọn, o pa awọn ti 
o sanra ninu Wọn, o si lù awọn ọdọmọkunrin 
Israeli bolẹ. 

32 Ninu gbogbo wọnyi nwọn nṣẹ̀. siwaju, 
nwọn kò si gbà iṣẹ iyanu rẹ̀ gbQ. 

33 Nitorina li o ṣe run ọjọ wọn li asan, ati 
ọdun Wọn ni ijaiya. 

34 Nigbati o pa wọn, nigbana ni nwọn wá a 
kiri: nwọn si pada, nwọn bẹ̀re Ọlọrun lakokò, 

35 Nwọn si ranti pe, Ọlọrun li apata wọn, 
ati Ọlọrun Ọga—ogo li Oludande wọn, 

36 Ṣugbọn ẹnu wọn ni nwọn fi pôn ọ, nwọn 
si fi ahọn wọn ṣeke si i. 

37 Nitori ọkàn wọn kò ṣe dede pẹlu rẹ̀, bẹni 
nwọn kò si duro ṣinṣin ni majẹmu rẹ̀. 

38 Ṣugbọn on, o kún fun iyénu, o fi ẹ̀ṣẹ wọn 
jì wọn, kò si run wọn: nitotọ, nigba pupò li o 
yi ibinu rẹ̀ pada, ti kò si ru gbogbo ibinu rẹ̀ 
soke. 

38 Nitoriti o ranti pe, enia ṣa ni nwọn; afẹfẹ 
ti nkọja lọ, ti kò si tun pada wá mọ. 

40 igba melo—melo ni nwọn sọtẹ si i li 
aginju, ti nwọn si bà a ninu jẹ ninu aṣálẹ! 

41 Nitôtọ, nwọn yipada, nwọn si dan Ọlọ— 
run Wò, nwọn si ṣe aropin Ẹni—Mimé Israeli. 

42 Nwọn kò ranti ọwọ rẹ̀, tabi ọjọ nì ti o gbà 
wọn lọwọ ọta. 

43 Bi o ti ṣe iṣẹ—àmi rẹ̀ ni Egipti, ati iṣẹ iya— 
nu rẹ̀ ni igbẹ Soani. 

44 Ti o si sọ odò wọn di ẹ̀jẹ; ati omi ṣiṣan 
wọn, ti nwọn kò fi le mu u. 

450 rán eṣinṣin sinu Wọn, ti o jẹ wọn; ati 
ọpọlọ, ti o run Wọn. 

460 fi eso ilẹ wọn fun kokoro pẹlu, ati iṣẹ 
wọn fun ẹéṣú. 


ORIN DAFIDI 78—80 

47 O fi yinyin pa àjara wọn, o si fi yinyin nla 
pa igi sikamore wọn. 

480 fi ohun ẹsin wọn pẹlu fun yinyin, ati 
agbo-ẹran wọn fun manamana. 

490 mu kikoro ibinu rẹ̀ wá si wọn lara, 
irunu ati ikannu, ati ipọnju, nipa riran angeli 
ibi sinu wọn. 

50 O ṣina silẹ fun ibinu rẹ̀; kò da ọkàn wọn 
si lọwọ ikú, ṣugbọn o fi ẹmi wọn fun àja— 
kalẹ—àrun. 

510 si kọlu gbogbo awọn akọbi ni Egipti, 
olori agbara wọn ninu agọ Hamu: 

52 Ṣugbọn o mu awọn enia tirẹ̀ lọ bi agutan, 
o si ṣe itọju wọn ni iju bi agbo—ẹran. 

530 si ṣe amọna wọn li alafia, bẹni nwọn 
kò si bẹ̀ru: ṣugbọn okun bò awọn ọta wọn 
mọlẹ. 

54 O si mu wọn wá si eti ibi—mimé rẹ̀, ani 
si Òke yi ti ọwọ ọtún rẹ̀ ti rà. 

550 tì awọn keferi jade pẹlu kuro niwaju 
Wọn, o si fi tita okùn pinlẹ fun wọn ni ilẹ—ini, 
o si mu awọn ẹya Israeli joko ninu agọ wọn. 

56 Ṣugbọn nwọn dan a wò, nwọn si ṣọtẹ si 
Ọlọrun Ọga—ogo, nwọn kò si pa ẹri rẹ̀ m€. 

57 Ṣugbọn nwọn yipada, nwọn ṣe alaiṣotitọ 
bi awọn baba wọn: nwọn si pẹhinda si apa— 
kan bi ọrun ẹ̀tan. 

58 Nitorl ti nwọn fi ibi giga wọn bi i ninu, 
nwọn si fi ere finfin wọn mu u jowu. 

58 Nigbati Ọlọrun gbé eyi, o binu, o si kori— 
ra Israeli gidigidi. 

860 Bẹli o kò agọ Ṣilo silẹ, agọ ti o pa ninu 
awọn enia. 

61 O si fi agbara rẹ̀ fun igbekun, ati ogo rẹ̀ le 
ọwọ ọta nì. 

620 fi awọn enia rẹ̀ fun idà pẹlu; o si binu 
si ilẹ—ini rẹ̀. 

63 Iná run awọn ọdọmọkunrin wọn; a kò si 
fi orin sin awọn wundia wọn ni iyawo. 

654 Awọn alufa Wọn ti oju idà ṣubu; awọn 
opé wọn kò si pohunrere ẹkún. 

65 Nigbana li Oluwa ji bi ẹnipe loju orun, 
ati bi alagbara ti o nkọ nitorl ọti—waini. 

66 O si kọlu awọn ọta rẹ̀ lẹhin; o sọ wọn di 
ẹ̀gan titi aiye. 

67 Pẹlupẹlu o kò agọ Josefu, kò si yàn ẹ̀ya 
Efraimu: 

68 Ṣugbọn o yan ẹ̀ya Juda, òke Sioni ti o fẹ. 

68 O si kẹ ibi—mimô rẹ̀ bi òke—ọrun bi ilẹ ti 
o ti fi idi rẹ̀ mulẹ lailai. 

700 si yàn Dafidi iranṣẹ rẹ̀, o si mu u kuro 
lati inu agbo—agutan Wá: 

T1 Lati má tò awọn agutan lẹhin, ti o tobi 


a48 


fun oyun, o mu u lati ma bẹ Jakobu, enia rẹ̀, 
ati Israeli, ilẹ—ini rẹ̀. 

72 Bẹli o bé wọn gẹgẹ bi ìwa—titọ inu rẹ̀; o 
si fi ọgbén ọwọ rẹ̀ ṣe amọna wọn. 


7 4 lỌLỌRUN, awọn keferi wá si ilẹ-ini 
rẹ; tempili mim rẹ ni nwọn sọ di 
€ri; nwọn sọ Jerusalemu di òkiti—alapa. 
2Okú awọn iranṣẹ rẹ ni nwọn fi fun ẹiyẹ 
oju-ọrun li onjẹ, ẹran—ara awọn enia mim 
rẹ fun ẹranko ilẹ. 

3 Ẹjẹ wọn ni nwọn ta silẹ bi omi yi Jerusa— 
lemu ka; kò si si ẹniti yio gbé wọn sìn. 

4 Awa di ẹ̀gan si awọn aladugbo wa, ẹlẹya 
ati iyọṣuti si awọn ti o yi wa ka. 

5 Yio ti pẹ to, Oluwa? iwọ o binu titi lailai? 
owú rẹ yio ha ma jò bi iná? 

6 Dà ibinu rẹ si ori awọn keferi ti kò mò ọ, 
ati si ori awọn ijọba ti kò kepẹ̀ orukọ rẹ. 

7 Nitori ti nwọn ti mu Jakobu jẹ, nwọn si sọ 
ibujoko rẹ̀ di ahoro. 

8 Máṣe ranti ẹ̀ṣẹ awọn aṣaju wa si wa: jẹ ki 
iyọnu rẹ ki o ṣaju wa nisisiyi: nitori ti a rẹ̀ wa 
silẹ gidigidi. 

9 Ràn Wa lọwọ, Ọlọrun igbala wa, nitori ogo 
orukọ rẹ: ki o si gbà wa, ki o si Wẹ̀ ẹ̀ṣẹ Wa nù, 
nitori orukọ rẹ. 

10 Nitori kili awọn keferi yio ṣe wipe, Nibo li 
Ọlọrun wọn wà? jẹ ki a mò igbẹsan ẹ̀jẹ awọn 
iranṣẹ rẹ ti a ta silẹ loju Wa ninu awọn keferi. 

11 Jẹ ki imi—ẹdun onde nì ki o wá siwaju rẹ: 
gẹgẹ bi titobi agbara rẹ, iwọ dá awọn ti a yàn 
si pipa silẹ: 

12Ki o si san ẹ̀gan wọn nigba meje fun awọn 
aladugbo wa li aiya wọn, nipa eyiti nwọn ngàn 
ọ, Oluwa. 

13 Bẹli awa enia rẹ ati agutan papa rẹ, yio 
ma fi ọpẹ fun ọ lailai, awa o ma fi iyin rẹ hàn 
lati irandiran. 


8 0 1FI eti si ni, Oluṣọ—agutan Israeli, 
iwọ ti o ndà Josefu bi ọwọ—agutan; 

iwọ ti o joko lárin awọn kerubu tàn imọlẹ jade. 

2 Niwaju Efraimu ati Benjamini ati Manasse 
rú ipa rẹ soke ki o si wá fun igbala Wa. 

3 Tún wa yipada, Ọlọrun, ki o si mu oju rẹ 
tàn imọlẹ; a o si gbà wa là. 

4 Oluwa Ọlọrun awọn ọmọ—ogun, iwọ o ti 
binu pẹ to si adura awọn enia rẹ? 

5 Iwọ fi onjẹ omije bẹ wọn; iwọ si fun wọn 
li omije mu li òpọlọpọ. 

6 Iwọ sọ Wa di ijà fun awọn aladugbo Wa: 
awọn ọta wa si nrẹrin ninu ara Wọn. 


449 


7Tún wa yipada, Ọlọrun awọn ọmọ—ogun, 
ki o si mu oju rẹ tàn imọlẹ; a o si gbà wa là. 

8 Iwọ ti mu ajara kan jade ti Egipti wá: iwọ 
ti tì awọn keferi jade, iwọ si gbin i. 

9Iwọ ṣe àye silẹ fun u, iwọ si mu u ta 
gbòngbo jìinlẹ̀, o si kún ilẹ na. 

10 A fi ojiji rẹ̀ bò awọn òke mọlẹ, ati ẹka rẹ̀ 
dabi igi kedari Ọlọrun. 

11 O yọ ẹka rẹ̀ sinu okun, ati ọwọ rẹ̀ si odò 
nla nì. 

12 Eṣe ti iwọ ha fi ya ọgbà rẹ̀ bẹ, ti gbogbo 
awọn ẹniti nkọja lọ li ọna nká a? 

13Imado lati inu igbo Wá mba a jẹ, ati 
ẹranko igbẹ njẹ ẹ run. 

14 Yipada, awa mbẹ ọ, Ọlọrun awọn ọmọ— 
ogun: wolẹ lati ọrun Wá, ki o si Wò o, ki o si 
bẹ àjara yi Wò: 

15 Ati agbala—àjara ti ọwọ ọtún rẹ ti gbin, 
ati ọmọ ti iwọ ti mule fun ara rẹ. 

16 O jona, a ke e lulẹ: nwọn ṣegbe nipa iba— 
wi oju rẹ. 

17 Jẹ ki ọwọ rẹ ki o wà lara ọkunrin ọwọ ọtún 
rẹ nì, lara ọmọ—enia ti iwọ ti mule fun ara rẹ. 

18 Bẹli awa kì yio pada sẹhin kuro lọdọ rẹ: 
mu wa yẹ̀, awa o si ma pe orukọ rẹ. 

19Tún Wa yipada, Oluwa Ọlọrun awọn 
ọmọ-ogun, mu oju rẹ tàn imọlẹ; a o si gbà 


Wa la. 
8 l 1 KỌRIN soke si Ọlọrun, ipa wa: ẹ ho 
iho ayò si Ọlọrun Jakobu. 

2Ẹ mu orin mimẹ̀, ki ẹ si mu ìlu wa, duru 
didùn pẹlu ohun—elo orin mimọ. 

3E fun ipò li oṣù titún, ni ìgbà ti a lana silẹ, 
li ọjọ ajọ wa ti o ni ironu. 

4 Nitori eyi li aṣẹ fun Israeli, ati ofin Ọlọrun 
Jakobu. 

8 Eyi lI o dasílẹ ni ẹrí fun Josefu, nigbati o la 
ilẹ Egipti ja; nibiti mo gbe gbé ede ti kò ye mi. 

6 Mo gbé ejika rẹ̀ kuro ninu ẹrù: mo si gbà 
agbọn li ọwọ rẹ̀. 

7 Iwọ pẹ̀ ninu ipọnju, emi si gbà ọ; emi daọ 
lohùn nibi ìkọkọ ara: emi ridi rẹ nibi omi ija. 

8Ẹ gbé, ẹnyin enia mi, emi o si jẹri si ọ: 
Israeli, bi iwọ ba fetisi mi. 

9 Kì yio si ọlọrun miran ninu nyin; bẹni iwọ 
kì yio sìn ọlọrun àjeji. 

10 Emi ni Oluwa Ọlọrun rẹ, ti o mu ọ lati ilẹ 
Egipti jade wá: yà ẹ̀nu rẹ̀ gbòro, emi o si kún u. 

11 Ṣugbọn awọn enia mi kò fẹ igbé ohùn 
mi; Israeli kò si fẹ ti emi. 

12 Bẹni mo fi wọn silẹ fun lile aiya wọn: 
nWọn si nrìn ninu ero ara wọn. 


ORIN DAFIDI 80 —-83 

13 Ibaṣepe awọn enia mí ti gbQ ti emi, ati ki 
Israeli ki o ma rìn nipa òna mi! 

14 Emi iba ti ṣé awọn ọta wọn lọgan, emi 
iba si ti yi ọwọ mi pada si awọn ọta wọn. 

15 Awọn akorira Oluwa iba ti fi ori wọn balẹ 
fun u; igba wọn iba si duro pẹ titi. 

16 Alikama daradara ni on iba ma fi DÁ wọn 
pẹlu: ati oyin inu apata ni emi iba si ma fi tẹ ọ 
lọrun. 


82 


ọlọrun. 

2 Ẹnyin o ti ṣe idajọ aiṣôtọ pẹ to, ti ẹ o si ma 
ṣe ojuṣaju awọn enia buburu? 

3 Ṣe idajọ talaka, ati ti alaini—baba: ṣe otitọ 
si awọn olupọnju ati alaini. 

4 Gbà talaka ati alaini: yọ wọn li ọwọ awọn 
enia buburu. 

5 Nwọn kò mò, bẹni nwọn kò fẹ ki oye ki o 
ye wọn; nwọn nrìn li òkunkun; gbogbo ipilẹ 
aiye yẹ̀ ni ipò wọn. 

6 Emi ti wipe, ọlọrun li ẹnyin; awọn ọmọ 
Ọga-—ogo si ni gbogbo nyin. 

7 Ṣugbọn ẹnyin o kú bi enia, ẹnyin o si ṣubu 
bi ọkan ninu awọn ọmọ-alade. 

8 Ọlọrun, dide, ṣe idajọ aiye: nitori iwọ ni 


yio ni orilẹ—ẹ̀de gbogbo. 
8 3 1 MAṢE dakẹ, Ọlọrun: máṣe pa ẹnu 
rẹ mẹ, ki o má si ṣe duro jẹ, Ọlọrun. 

2Sa wò o, awọn ọta rẹ nrọkẹ̀kẹ: awọn ti o 
korira rẹ ti gbé ori soke. 

3 Nwọn ti gbimò arekereke si awọn enia rẹ, 
nwọn si ti gbẹ̀ro si awọn ẹni—ìkòkò rẹ. 

4 Nwọn ti wipe, Ẹ wá, ẹ jẹ ki a ke wọn kuro 
lati má wà li orilẹ-ẹ̀de; ki orukọ Israeli ki o 
máṣe si ni iranti mé. 

5 Nitoriti nwọn ti gbimò pò ṣọkan: nwọn ti 
dimọlu si ọ. 

6 Agọ Edomu, ati ti awọn ọmọ Iṣmaeli; ti 
Moabu, ati awọn ọmọ Hagari. 

7 Gebali, ati Ammoni, ati Amaleki: awọn 
ara Filistia pẹlu awọn ara Tire; 

8 Assuri pẹlu dapò mọ Wọn: nwọn ràn 
awọn ọmọ Lotu lọwọ. 

8 Ṣe wọn bi o ti ṣe awọn ara Midiani; bi Si— 
sera, bi Jabini, li odò Kiṣoni. 

10 Ẹniti o ṣegbe ni Endori: nwọn di àtan fun 
ilẹ. 

11 Ṣe awọn ọlọla wọn bi Orebu ati bi Sebu: 
ani, gbogbo awọn ọmọ—alade wọn bi Seba ati 
Salmuna. 


ỌLỌRUN duro ninu ijọ awọn 
alagbara; o nṣe idajọ ninu. awọn 


ORIN DAFIDI a3—86 

12 Awọn ti o wipe, Ẹ jẹ ki a gbà ibugbe 
Ọlọrun wọnni fun ara wa ni ini. 

13 Ọlọrun mi, ṣe wọn bi ájà; bi akeku kori— 
ko niwaju afẹfẹ. 

14 Bi iná ti ijo igbo, ati bi ọwọ iná ti imu 
òke—nla gbiná; 

15 Bẹni ki o fi ẹ̀fufu rẹ ṣe inunibini si wọn, 
ki o si fi ìji rẹ dẹrubà wọn. 

16 Fi ìtiju kún wọn li oju: ki nwọn o le ma 
ṣe afẹri orukọ rẹ, Oluwa. 

17 Ki nwọn ki o dámu ki a si pọn wọn loju 
lailai; nitotọ, ki a dojutì wọn, ki nwọn ki o 
ṣegbé. 

18 Ki awọn enia ki o le mẹ pe iwọ, orukọ 
ẹni—kanṣoṣo ti ijẹ Jehofah, iwọ li Ọga—ogo 
lori aiye gbogbo. 


8 4 1AGỌ rẹ wọnni ti li ẹwà to, Oluwa 
awọn ọmọ-ogun! 


2 Ọkàn mi nfà nitôtọ, o tilẹ pe ongbẹ fun 
agbala Oluwa: aiya mi ati ara mi nkigbe si 
Ọlọrun alaáye. 

3 Nitòtọ, ologoṣẹ ri ile, ati alapandẹdẹ té itẹ 
fun ara rẹ̀, nibiti yio gbe ma pa awọn ọmọ rẹ̀ 
mẹ̀ si, ani ni pẹpẹ rẹ wọnni, Oluwa awọn 
ọmọ-ogun, Ọba mi ati Ọlọrun mi. 

AIbukún ni fun awọn ti ngbe inu ile rẹ: 
nwọn o ma yìn ọ sibẹ. 

5Ibukún ni fun enia na, ipá ẹniti o wà ninu 
rẹ: li ọkàn ẹniti òna rẹ Wà. 

6 Awọn ti nla afonifoji omije lọ, nwọn sọ ọ 
di kanga; akọrọ—òjo si fi ibukún bò o. 

7 Nwọn nlọ lati ipá de ipá, ni Sioni ni awọn 
yọ niwaju Ọlọrun. 

8 Oluwa Ọlọrun awọn ọmọ—ogun, gbé adura 
mi; fi eti si i, Ọlọrun Jakobu. 

9 Kiyesi i, Ọlọrun asà wa, ki o si ṣiju wò oju 
Ẹni—ororo rẹ. 

10 Nitori pe ọjọ kan ninu agbala rẹ sanju 
ẹgbẹrun ọjọ lọ. Mo fẹ ki nkuku ma ṣe adena ni 
ile Ọlọrun mi, jù lati ma gbe agọ ìwa—buburu. 

ti Nitori Oluwa Ọlọrun li ôrun ati asà: 
Oluwa yio fun ni li ore—ọfẹ ati ogo: kò si ohun 
rere ti yio fà sẹhin lọwọ awọn ti nrìn dede. 

12 Oluwa awọn ọmọ—ogun, ibukún ni fun 


oluwarẹ̀ na ti o gbẹkẹle ọ. 
8 5 TOLUWA, iwọ ti nṣe oju rere si ilẹ rẹ: 
iwọ ti mu igbekun Jakobu pada bọ. 
2 Iwọ ti dari alṣedede awọn enia rẹ jì, iwọ ti 
bò gbogbo ẹ̀ṣẹ wọn mọlẹ. 
3Iwọ ti mu gbogbo ibinu rẹ kuro: iwọ ti yi— 
pada kuro ninu gbigbona ibinu rẹ. 


4so 


4 Yi wa pada, Ọlọrun igbala wa, ki o si mu 
ibinu rẹ si Wa ki o dá. 

5 Iwọ o binu si wa titi lai? iwọ o fà ibinu rẹ 
jade lati irandiran? 

6 Iwọ kì yio tun mu wa sọji: ki awọn enia rẹ 
ki o ma yò ninu rẹ? 

7 Oluwa fi anu rẹ hàn fun wa, ki o si fun wa 
ni igbala rẹ. 

8 Emi o gbọ bi Ọlọrun Oluwa yio ti wi: ni— 
toriti yio sọ alafia si awọn enia rẹ̀, ati si awọn 
enia mimô rẹ̀: ṣugbọn ki nwọn ki o má tun 
pada si Were. 

8 Nitôtọ igbala rẹ̀ sunmQ awọn ti o bẹ̀ru rẹ̀; 
ki ogo ki o le ma gbé ilẹ wa. 

10 Anu ati otitọ padera; ododo ati alafia ti fi 
ẹnu kò ara wọn li ẹnu. 

ti Otitọ yio rú jade lati ilẹ wá: ododo yio si 
bojuwò ilẹ lati ọrun Wá. 

12 Nitôtọ Oluwa yio funni li eyi ti o dara; ilẹ 
Wa yio si ma mu asunkun rẹ̀ Wá. 

13 Ododo yio ṣáju rẹ̀; yio si fi ipasẹ rẹ̀ ṣe 
òna. 


8 Ô 1OLUWA, dẹ eti rẹ silẹ, gbohùn mi: 
nitori ti emi jé talaka ati alaini. 

2 a ọkàn mi mẹ; nitori emi li ẹniti iwọ ṣe 
ojurere fun: iwọ, Ọlọrun mi, gbà ọmọ ọdọ rẹ 
ti o gbẹkẹle ọ. 

3$ánu fun mi, Oluwa: nitori iwọ li emi 
nkepẹ̀ lojojumọ. 

4 Mu ọkàn iranṣẹ rẹ yò: Oluwa, nitori iwọ 
ni mo gbé ọkàn mi soke si. 

5 Nitori iwọ, Oluwa, o ṣeun, o si mura ati 
dariji; o si pò li ánu fun gbogbo awọn ti nke— 
pe ọ. 

6 Oluwa, fi eti si adura mi; ki o si fiye si 
ohùn ẹ̀bẹ mi. 

7 Li ọjọ ipọnju mi, emi o kepẹ̀ ọ: nitori ti 
iwọ o da mi lohùn. 

8 Oluwa, ninu awọn oriṣa kò si òkan ti o 
dabi rẹ, bẹni kò si iṣẹ kan ti o dabi iṣẹ rẹ. 

8 Gbogbo awọn orilẹ—ẹ̀de ti iwọ da ni yio 
wá, nwọn o si sìn niwaju rẹ, Oluwa; nwọn o 
si ma fi ogo fun orukọ rẹ. 

10 Nitoripe iwọ pò, iwọ si nṣe ohun iyanu: 
iwọ nikan li Ọlọrun. 

11Oluwa, kọ mi li òna rẹ; emi o ma rìn ninu 
otitọ rẹ: mu aiya mi ṣọkan lati bẹ̀ru orukọ rẹ. 

12 Emi o yìn ọ, Oluwa Ọlọrun mi, tinutinu 
mi gbogbo: emi o si ma fi ogo fun orukọ rẹ 
titi lai. 

14aNitoripe nla li ánu rẹ si mi: iwọ si ti gbà 


451 


14 Ọlọrun, awọn agberaga dide si mi, ati ijọ 
awọn alagbara nwá ọkàn mi kiri; nwọn kò si fi 
ọ pe li oju wọn. 

15 Ṣugbọn iwọ, Oluwa, li Ọlọrun ti o kún 
fun iyénu, ati olore—ọfẹ, olupamọra, o si pò li 
anu ati otitọ. 

16 Yipada si mi ki o si ṣanu fun mi; fi ipá rẹ 
fun iranṣẹ rẹ, ki o si gbà ọmọkunrin 
iranṣẹ—binrin rẹ la. 

17 Fi àmi hàn mi fun rere; ki awọn ti o ko— 
rira mi ki o le ri i, ki oju ki o le tì wọn, nitori 
iwọ, Oluwa, li o ti ràn mi lọwọ ti o si tù mi 
ninu. 


8 7 1 IPILẸ rẹ̀ mbẹ lori òke mimô wọnni. 
2 Oluwa fẹ ẹnu—òna Sioni ju gbogbo 
ibujoko Jakobu lọ. 

3Ohun ogo li a nsọ niti rẹ? Ilu Ọlọrun! 

4Emi o da orukọ Rahabu ati Babeli larin 
awọn ti o mò mi: kiyesi Filistia ati Tire, pẹlu 
Etiopia: a bi eleyi nibẹ. 

5 Ati ni Sioni li a o wipe: ọkunrin yi ati 
ọkunrin nì li a bi ninu rẹ̀: ati Ọga—ogo tika— 
rarẹ̀ ni yio fi ẹsẹ rẹ̀ mulẹ. 

6Oluwa yio kà, nigbati o ba nkọ orukọ 
awọn enia, pe, a bi eleyi nibẹ. 

7 Ati awọn olorin ati awọn ti nlu ohun—elo 
orin yio wipe: Gbogbo orisun mi mbẹ ninu rẹ. 


8 8 TOLUWA. Ọlọrun igbala. mi, 
nkigbe lọsan ati loru niwaju rẹ. 

2 Jẹ ki adura mi ki o wá si iwaju rẹ: dẹ eti rẹ 
silẹ si igbe mi. 

3 Nitori ti ọkàn mi kún fun ipọnju, ẹmi mi 
si sunmọ isa—okú. 

4A kà mi pẹlu kún awọn ti o sọkalẹ lọ si 
ihò: emi dabi ọkunrin ti kò ni ipá. 

5 Ẹniti a kò silẹ lárin awọn okú, bi awọn ẹni 
pipa ti o dubulẹ ni isa-okú, ẹniti iwọ kò ranti 
mẹ̀: a si ke wọn kuro nipa ọwọ rẹ. 

6 Iwọ ti fi mi le ibi isalẹ ti o jìn julọ, ninu 
okunkun, ninu ọgbun. 

7 Ibinu rẹ lẹ̀ mọ mi lara kikan, iwọ si ti fi 
riru omi rẹ gbogbo ba mi ja. 

8Iwọ ti mu awọn ojulumọ mi jina si mi; 
ìwọ si sọ mi di irira si wọn; a se mi mẹ, emi 
kò le jade. 

8 Oju mi nkánu nitori ipọnju: Oluwa, emi ti 
npe ọ lojojumọ, emi si ti nawọ mi si ọ. 

10 Iwọ o fi iṣẹ iyanu rẹ hàn fun okú bi? 
awọn okú yio ha dide ki nwọn si ma yìn ọ bi? 

11 A o ha fi iṣeun ifẹ rẹ hàn ni isà—Òòkú bi? 
tabi otitọ rẹ ninu iparun? 


emi 


ORIN DAFIDI 86 —89 
12A ha le mò iṣẹ iyanu rẹ li okunkun bi? ati 
ododo rẹ ni ilẹ igbagbe? 

14Ṣugbọn iwọ ni mo kigbe si, Oluwa; ati ni 
kutukutu owurọ li adura mi yio ṣaju rẹ. 

14 Oluwa, éṣe ti iwọ fi ṣa ọkàn mi tì? eṣe ti 
iwọ fi pa oju rẹ mọ kuro lọdọ mi? 

15 Iṣé nṣẹ mi, emi mura ati kú lati igba 
ewe mi wá: nigbati ẹ̀ru rẹ ba mbà mi, emi di 
gbéregbeére. 

16 Ifẹju ibinu rẹ kọja lara mi; ìbẹru rẹ ti ke 
mi kuro. 

17 Nwọn wá yi mi ka li ọjọ gbogbo bi omi: 
nwọn yi mi kakiri tan. 

18 Olufẹ ati ọrẹ ni iwọ mu jina si mi, ati 


awọn ojulumọ mi ninu okunkun. 

89 1EMI o ma kọrin anu Oluwa lailai: 
ẹnu mi li emi o ma fi fi otitọ rẹ hàn 

lati irandiran. 

2 Nitori ti emi ti wipe, A o gbé anu rô soke 
lailai: otitọ rẹ ni iwọ o gbé kalẹ li ọrun. 

3 Emi ti bá ayànfẹ mi da majẹmu, emi ti 
bura fun Dafidi, iranṣẹ mi, 

4 Irú-ọmọ rẹ li emi o gbé kalẹ lailai, emi o 
si ma gbé ité rẹ rò lati irandiran, 

5 Ọrun yio si ma yìn iṣẹ—iyanu rẹ, Oluwa, 
otitọ rẹ pẹlu ninu ijọ enia mimọ rẹ. 

6 Nitori pe, tali o wà li ọrun ti a le fi Wé 
Oluwa? tani ninu awọn ọmọ alagbara, ti a le fi 
wé Oluwa? 

7 Ọlọrun li o ni ìbẹru gidigidi ni ijọ enia 
mim€, o si ni ibuyìn—fun lati ọdọ gbogbo 
awọn ti o yi i ká. 

8Oluwa, Ọlọrun awọn ọmọ-ogun, tani 
Oluwa alagbara bi iwọ? tabi bi otitọ rẹ ti o yi 
ọ ká. 

8 Iwọ li o jọba ibinu okun; nigbati riru omi 
rẹ̀ dide, iwọ mu u pa rọrọ. 

10 Iwọ li o ti ya Rahabu pẹrẹ-pẹrẹ. bi ẹniti 
a pa; iwọ ti fi apa ọwọ agbara rẹ tú awọn ọtá 
rẹ ká. 

ti Ọrun ni tirẹ, aìye pẹlu ni tirẹ: aiye ati 
ẹ̀kun rẹ̀, iwọ li o ti ṣe ipilẹ wọn. 

12 Ariwa ati gusii iwọ li o ti da wọn: Taboru 
ati Hermoni yio ma yò li orukọ rẹ. 

13 Iwọ ni apá agbara: agbara li ọwọ rẹ, giga 
li ọwọ ọtún rẹ. 

14 Otitọ ati idajọ ni ibujoko itẹ rẹ: ánu ati 
otitọ ni yio ma lọ siwaju rẹ. 

15Ibukún ni fun awọn enia ti o mò ohùn 
ayò ni: Oluwa, nwọn o ma rìn ni imọlẹ oju rẹ. 

16 Li orukọ rẹ ni nwọn o ma yò li ọjọ gbogbo: 
ati ninu ododo rẹ li a o ma gbé wọn leke. 


ORIN DAFIDI. 89, 90 

17 Nitori iwọ li ogo agbara wọn: ati ninu ore 
ojurere rẹ li a o gbé iwo wa soke, 

18 Nitori Oluwa li asà wa: Ẹni—MiíimQ Israeli 
li ọba wa. 

18 Nigbana ni iwọ sọ li oju iran fun ayanfẹ rẹ, 
o si wipe, Emi ti gbé iranlọwọ ru ẹni—alagbara; 
emi ti gbé ẹnikan leke ti a yàn ninu awọn enia. 

20 Emi ti ri Dafidi, iranṣẹ mi; ororo mi mimQ 
ni mo ta si i li ori: 

21 Nipasẹ ẹniti a o fi ọwọ mi mulẹ: apá mi 
pẹlu yio ma mu u li ara le. 

22 Ọtá kì yio bẹ̀re lọdọ rẹ̀; bẹni awọn ọmọ 
iwà—buburu kì yio pọn ọ loju. 

23 Emi o si lu awọn ọta rẹ̀ bolẹ niwaju rẹ̀, 
emi o si yọ awọn ti o korira rẹ̀ lẹnu. 

24 Ṣugbọn otitọ mi ati ánu mi yio wà pẹlu 
rẹ̀; ati li orukọ mi li a o gbé iwo rẹ̀ soke. 

25 Emi o gbé ọwọ rẹ̀ le okun, ati ọwọ ọtún 
rẹ̀ le odò nla nì. 

26On o kigbe pẹ mi pe, Iwọ ni baba mi, 
Ọlọrun mi, ati apata igbala mi. 

27 Emi o si ṣe e li akọbi, Ẹni—giga jù awọn 
ọba aiye lọ. 

28 Anu mi li emi o pamQ fun u lailai, ati 
majẹmu mi yio si ba a duro ṣinṣin. 

25 Irú—ọmọ rẹ̀ pẹlu li emi o mu pẹ titi, ati 
itẹ rẹ̀ bi ọjọ ọrun. 

30 Bi awọn ọmọ rẹ̀ ba kò ofin mi silẹ, ti 
nwọn kò si rìn nipa idajọ mi; 

31 Bi nwọn ba bá ilana mi jẹ, ti nwọn kò si 
pa ofin mi mé, 

32 Nigbana li emi o fi ọgọ bẹ irekọja wọn 
WÒ, ati ẹ̀ṣẹ wọn pẹlu ìna. 

33 Ṣugbọn iṣeun—ifẹ mi li emi kì yio gbà 
lọwọ rẹ̀, bẹli emi kì yio jẹ ki otitọ mi ki o yẹ̀. 

34 Majẹmu mi li emi kì yio dà, bẹli emi kì 
yio yi ohun ti o ti te mi jade pada. 

35 Lẹrinkan ni mo ti fi ìwa—mimQ mi bura 
pe, emi kì yio purọ fun Dafidi. 

36 Iru—ọmọ rẹ̀ yio duro titi lailai, ati ité rẹ̀ bi 
ôrun niwaju mi. 

37 A o fi idi rẹ̀ mulẹ lailai bi òṣupa, ati bi 
ẹlẹri otitọ li ọrun. 

38 Ṣugbọn iwọ ti ṣa tì, iwọ si korira, iwọ ti 
binu sí Ẹni—ororo rẹ. 

383 Iwọ ti sọ majẹmu iranṣẹ rẹ di ofo: iwọ ti 
sọ ade rẹ̀ si ilẹ. 

40 Iwọ ti fa ọgba rẹ̀ gbogbo ya: iwọ ti mu 
ilu—olodi rẹ̀ di ahoro. 

41 Gbogbo awọn ti nkọja lọ li òna nfi ṣe ijẹ: 
on si di ẹ̀gan fun awọn aladugbo rẹ̀. 

42 Iwọ ti gbé ọwọ ọtún awọn ọta rẹ̀ soke; 
iwọ mu gbogbo awọn ọta rẹ̀ yò. 


452 


43 Iwọ si ti yi oju idà rẹ̀ pada pẹlu, iwọ kò si 
mu u duro li oju ogun. 

44 Iwọ ti mu ogo rẹ̀ té, iwọ si WỌ ité rẹ̀ 
silẹ—yilẹ. 

45 Ọjọ ewe rẹ̀ ni iwọ ke kuru; iwọ fi itìju 
bò o. 

46 Yio ti pẹ to, Oluwa? iwọ o pa ara rẹ mQ 
lailai? ibinu rẹ yio ha jo bi iná bi? 

47 Ranti bi ọjọ mi ti kuru to; €se ti iwọ ha da 
gbogbo enia lasan? 

48 Ọkunrin wo li o wà láye, ti kì yio ri ikú? 
ti yio gbà ọkàn rẹ̀ lọwọ isa—okú. 

48 Oluwa, nibo ni iṣeun—ifẹ rẹ atijọ Wà, ti 
iwọ bura fun Dafidi ninu otitọ rẹ? 

50 Oluwa, ranti ẹ̀gan awọn iranṣẹ rẹ, ti emi 
nrù li aiya mi lati ọdọ gbogbo òpọ enia. 

51 Ti awọn ọta rẹ fi kẹgàn, Oluwa: ti nwọn 
fi ngàn ipasẹ Ẹni—ororo rẹ. 

52 Olubukún ni Oluwa si i titi lailai. Amin 
ati Amin. 


IWE IV 
Adura Mose, enia Ọlọrun. 
90 1OLUWA, iwọ li o ti nṣe ibujoko wa 
lati irandiran. 

2Ki a to bí awọn òke nla, ati ki iwọ ki o to dá 
ilẹ on aiye, ani lati aiye—raiye, iwọ li Ọlọrun. 

3 Iwọ sọ enia di ibajẹ; iwọ si wipe, Ẹ pada 
wá, ẹnyin ọmọ enia. 

4 Nitoripe igbati ẹgbẹrun ọdun ba kọja li 
oju rẹ, bi aná li o ri, ati bi igba iṣọ kan li oru. 

5Iwọ kò wọn lọ bi ẹnipe ni ṣiṣan—omi; 
nwọn dabi orun; ni kutukutu nwọn dabi ko— 
riko ti o dagba soke. 

6 Ni Kutukutu o li àwọ lara, o si dàgba soke, 
li asalẹ a ké e lulẹ, o si rọ. 

7 Nitori awa di egbé nipa ibinu rẹ, ati nipa 
ibinu rẹ ara kò rò wa. 

8 Iwọ ti gbé ẹ̀ṣẹ wa ka iwaju rẹ, ohun ìkọkọ 
wa mbẹ ninu imọlẹ iwaju rẹ. 

8 Nitori ọjọ wa gbogbo nyipo lọ ninu ibinu 
rẹ: awa nlo ọjọ wa bi alá ti a nr'6. 

10 Adọrin ọdun ni iye ọjọ ọdun wa; bi o si 
ṣepe nipa ti agbara, bi nwọn ba to ọgọrin 
ọdun, agbara wọn lala on ibinujẹ ni; nitori pe 
a kì o pẹ ke e kuro, awa a si fò lọ. 

T1 Tali o mò agbara ibinu rẹ? gẹgẹ bi ẹ̀ru rẹ, 
bẹ̀ni ibinu rẹ. 

12Bẹni ki iwọ ki o kẹ wa lati ma ka iye ọjọ 
Wa, ki awa ki o le fi ọkàn wa sipa ọgbún. 

13 Pada, Oluwa, yio ti pẹ to? yi ọkàn pada 
nitori awọn ọmọ—ọdọ rẹ. 

14 Fi ánu rẹ tẹ wa li ọrùn ni kutukutu; ki 


453 


awa ki o le ma yò, ati ki inu wa ki o le ma dùn 
li ọjọ wa gbogbo. 

15 Mu inu wa dùn bi iye ọjọ ti iwọ pén wa 
loju, ati iye ọdun ti awa ti nri buburu. 

16 Jẹ ki iṣẹ rẹ ki o hàn si awọn ọmọ—òdọ rẹ, 
ati ogo rẹ si awọn ọmọ wọn. 

17 Jẹ ki ẹwà Oluwa Ọlọrun wa ki o wà lara 
Wa: ki iwọ ki o si fi idi iṢẹ ọwọ wa mulẹ lara wa, 
bẹni iṣẹ ọwọ wa ni ki iwọ ki o fi idi rẹ̀ mulẹ. 

1ẸNITI o joko ni ibi ìkọkọ Ọga—ogo 


Ọ ni yio ma gbe abẹ ojiji Olodumare. 

2 Emi o wi fun Ọlọrun pe, Iwọ li àbo ati odi 
mi; Ọlọrun mi, ẹniti emi gbẹkẹle. 

3 Nitotọ on o gbà ọ ninu ikẹkun awọn 
pẹyẹpẹyẹ, ati ninu àjakalẹ—àrun buburu. 

4 Yio fi iyé rẹ̀ bò ọ, abẹ iy€-apa rẹ̀ ni iwọ o 
si gbẹkẹle: otitọ rẹ̀ ni yio ṣe asà ati apata rẹ. 

5 Iwọ kì yio bẹ̀ru nitori ẹ̀ru oru; tabi fun ọfa 
ti nfo li ọsán; 

6 Tabi fun àjakalẹ—àrun ti nrìn kiri li okun— 
kun, tabi fun iparun ti nrun—ni li ọsángangan. 

7 Ẹgbẹrun yio ṣubu li ẹgbẹ rẹ, ati ẹgbarun li 
apa ọtún rẹ: ṣugbọn kì yio sunmọ ọdọ rẹ. 

8 Kiki oju rẹ ni iwọ o ma fi ri, ti o si ma fi 
wo ẹ̀re awọn enia buburu. 

8 Nitori iwọ, Oluwa, ni iṣe abo mi, iwọ ti fi 
Ọga-ogo ṣe ibugbe rẹ. 

10 Buburu kan kì yio ṣubu lu ọ, bẹli arun— 
karun kì yio sunmọ ile rẹ. 

tI Nitori ti yio fi aṣẹ fun awọn angeli rẹ̀ ni— 
tori rẹ, lati pa ọ mẹ li òna rẹ gbogbo. 

12Nwọn o gbé ọ soke li ọwọ wọn, ki iwọ ki 
o má ba fi ẹṣẹ rẹ gbun okuta. 

14 Iwọ o kọja lori kiniun ati pamọlẹ: ẹgbọrọ 
kiniun ati ejò—nla ni iwọ o fi ẹsẹ tẹ̀—mọlẹ. 

14 Nitori ti o fẹ ifẹ rẹ̀ si mi, nitorina li emi o ṣe 
gbà a: emi o gbé e leke, nitori ti o mò orukọ mi. 

15On o pẹ̀ orukọ mi, emi o si da a lohùn: 
emi o pẹlu rẹ̀ ninu ipọnju, emi o gbà a, emi o 
si bu ọlá fun u. 

16 Ẹmi gigun li emi o fi té ẹ lọrun, emi o si fi 


igbala mi hàn a. 
92 1OHUN rere ni lati ma fi ọpẹ fun 
Oluwa, ati lati ma kọrin si orukọ rẹ, 

Ọga-ogo: 

2l1ati ma fi iṣeun ifẹ rẹ hàn li owurọ, ati 
otitọ rẹ li alalẹ. 

3 Lara ohun—elo orin olokùn mẹwa, ati lara 
ohun-elo orin mimọ: lara duru pẹlu iré ti o ni 
ironu. 


Orin fun ọjọ isimi. 


ORIN DAFIDI. 90 —94 

4 Nitori iwọ, Oluwa, li o ti mu mi yò nipa 
iṣẹ rẹ: emi o ma kọrin iyìn nitori iṣẹ ọwọ rẹ. 

5 Oluwa, iṣẹ rẹ ti tobi to! ìro—inu rẹ jinlẹ 
gidigidi. 

6 Ope enia kò mò; bẹli oye eyi kò ye aṣiwere 
enia. 

7 Nigbati awọn enia buburu ba rú bi koriko, 
ki nwọn ki o le run lailai ni: 

8Ṣugbọn iwọ, Oluwa li ẹniti o ga titi lai. 

9Sa wò o, awọn ọta rẹ, Oluwa, sa wò o, 
tuka. 

10 Ṣugbọn iwo mi ni iwọ o gbé ga bi iwo 
agbanrere; ororo titun li a o ta si mi lori. 

ti Oju mi pẹlu yio ri ifẹ mi lara awọn ọta 
mi, eti mi yio si ma gbọ ifẹ mi si awọn enia 
buburu ti o dide si mi. 

12 Olododo yio gbà bi igi ọpẹ: yio dàgba bi 
igi kedari Lebanoni. 

13 Awọn ẹniti a gbin ni ile Oluwa, yio gbà 
ni agbala Ọlọrun wa. 

14 Nwọn o ma so eso sibẹ ninu ogbô wọn: 
nwọn o sanra, nwọn o ma tutù nini; 

15 lati fi hàn pe, Ẹni diduro-ṣinṣin. ni 
Oluwa: on li apata mi, kò si si aiṣododo kan 


ninu rẹ̀. 
93 TOLUWA jọba, ọla—nla li o wọ li aṣọ; 
agbara ni Oluwa wWò li aṣọ, o fi di ara 
rẹ̀ li amure: o si fi idi aiye mulẹ, ti kì yio fi le yi. 
2lati igba atijọ li a ti fi idi itẹ rẹ kalẹ, ati 
aiye—raiye ni Iwọ. 

3Iṣan—omi gbé ohùn Wọn soke, Oluwa, 
iṣan—omi gbé ohùn Wọn soke; iṣan—omi gbé 
riru omi wọn soke. 

4 Oluwa li ologo, o li ogo jù ariwo omi 
pupọ lọ, jù riru omi nla, ani jù agbara riru 
omi okun lọ. 

5 Otitọ li ẹri rẹ: ìwa—míimQ li o yẹ ile rẹ lai— 
lal, Oluwa. 


ọỌ 4 1OLUWA, Ọlọrun ẹsan; Ọlọrun ẹsan, 
fi ara rẹ hàn. 


2 Gbé ara rẹ soke, iwọ onidajọ aiye: san 
ẹsan fun awọn agberaga. 

3 Oluwa, yio ti pẹ to ti awọn enia buburu, 
yio ti pẹ to ti awọn enia buburu yio fi ma leri? 

4 Nwọn o ti ma dà òrọ nù ti nwọn o ma sọ 
ara Wọn leri. 

5 Oluwa, nwọn f6 awọn enia rẹ tutu, nwọn 
si nyọ awọn enia-—ini rẹ lẹnu. 


ORIN DAFIDI 94—97 

6 Nwọn pa awọn opéô ati alejo, nwọn si pa 
awọn ọmọ alaini—baba. 

7 Sibẹ nwọn wipe, Oluwa kì yio ri i, bẹli 
Ọlọrun Jakobu kì yio kà a si, 

8 Ki oye ki o ye nyin, ẹnyin ope ninu awọn 
enia: ati ẹnyin aṣiwere, nigbawo li ẹnyin o 
gbén? 

8 Ẹniti o gbin eti, o le ṣe alaigbQ6 bi? ẹniti o 
da oju, o ha le ṣe alairiran? 

10 Ẹniti nnà awọn orilẹ—ẹ̀de, o ha le ṣe 
alaiṣe olutẹ? on li ẹniti nkô enia ni ìmọ. 

ti Oluwa mò ìro—inu enia pe: asan ni 
nwọn. 

12 Ibukún ni fun enia na ẹniti iwọ nà, Olu— 
wa, ti iwọ si kẹ̀ lati inu ofin rẹ Wá; 

13 Ki iwọ ki o le fun u ni isimi kuro li ọjọ 
ibi, titi a o fi wà iho silẹ fun enia buburu. 

14 Nitoripe Oluwa kì yio ṣa awọn enia rẹ̀ ti, 
bẹ̀ni kì yio kò awọn enia-ini rẹ̀ silẹ. 

15 Ṣugbọn idajọ yio pada si ododo: gbogbo 
ọlọkàn diduro ni yio si ma tò ọ lẹhin. 

16 Tani yio dide si awọn oluṣe buburu fun 
mi? tabi tani yio dide si awọn oniṣẹ ẹ̀ṣe fun 
mi? 

17 Bikoṣe bi Oluwa ti ṣe oluranlọwọ mi; 
ọkàn mi fẹrẹ joko ni idakẹ. 

18 Nigbati mo wipe, Ẹsẹ mi yé; Oluwa, anu 
rẹ dì mi mu. 

18 Ninu ẹ̀pọlọpọ ibinujẹ mi ninu mi, itunu 
rẹ li o nmu inu mi dùn. 

20 Itẹ ẹ̀ṣẹ ha le ba ọ kẹgbẹ pẹ, ti nfi ofin 
dimọ ìwa-ika? 

21 Nwọn kô ara wọn jọ pò si ọkàn olododo, 
nwọn si da ẹ̀jẹ alaiṣẹ lẹbi. 

22 Ṣugbọn Oluwa li àbo mi; Ọlọrun mi si li 
apata àbo mi, 

23On o si mu ẹ̀ṣẹ wọn bò sori ara wọn, yio 
si ke wọn kuro ninu ìwa—buburu wọn: Oluwa 


Ọlọrun wa, yio ke wọn kuro. 
9 5 1ẸWÁ, ẹ jẹ ki a kọrin si Oluwa: ẹ jẹ 
ki a hé iho ayò si apata igbala wa. 

2Ẹ jẹ ki a fi ọpẹ wá si iwaju rẹ̀, ki a si fi orin 
mimẹ̀ hé iho ayò si ọdọ rẹ̀. 

3 Nitori Oluwa, Ọlọrun ti o tobi ni, ati Ọba 
ti o tobi jù gbogbo oriṣa lọ, 

4 Ni ikawọ ẹniti ibi ọgbun ilẹ wà: giga awọn 
òke nla ni tirẹ pẹlu. 

5 Tirẹ̀ li okun, on li o si dá a: ọwọ rẹ̀ li o si 
dá iyangbẹ ilẹ. 

BẸ wá, ẹ jẹ ki a wolẹ, ki a tẹriba: ẹ jẹ ki a 
kunlẹ niwaju Oluwa, Ẹlẹda wa. 

7 Nitori on li Ọlọrun wa; awa si li enia papa 


454 


rẹ̀, ati agutan ọwọ rẹ̀. Loni bi ẹnyin o ba gbẹ 
ohún rẹ̀, 

BẸ má sé aiya nyin le, bi ti Meriba ati bi ọjọ 
na ni Massa, li aginju. 

8 Nigbati awọn baba nyin dan mi Wò, ti 
nwọn wadi mi, ti nwọn si ri iṣẹ mi. 

10 Ogoji—ọdun tòtọ ni inu mi fi bajẹ si iran 
na, mo ni, Enia ti o ṣina li aiya ni nwọn, nwọn 
kò si mò Ọna mi: 

11 Awọn ẹniti mo si bura fun ni ibinu mi 


pe, nwọn ki yio wọ ibi isimi mi. 
ỌọỌ Ô 1Ẹ kọrin titun si Oluwa: ẹ kọrin si 
Oluwa gbogbo aiye. 

2Ẹ kọrin si Oluwa, fi ibukún fun orukọ rẹ̀; 
ẹ ma fi igbala rẹ̀ hàn lati ọjọ de ọjọ. 

3 Sòrọ ogo rẹ lárin awọn keferi, ati iṣẹ iyanu 
rẹ lárin gbogbo enia. 

4Nitori ti Oluwa tobi, o si ni iyìn pupòpupọ: 
on li o ni ìbẹru jù gbogbo oriṣa lọ. 

5 Nitori pe gbogbo oriṣa orilẹ—ẹ̀de asan ni 
nwọn: ṣugbọn Oluwa li o da ọrun. 

6 Ọlá ati ọla-nla li o wà niwaju rẹ̀: ipa ati 
ẹwà mbẹ ninu ibi mimé rẹ̀. 

7 Ẹ fi fun Oluwa, ẹnyin ibatan enia, ẹ fi ogo 
ati ipá fun Oluwa. 

8 Ẹ fi ogo fun orukọ Oluwa: mu ọrẹ Wá, ki ẹ 
si Wá si agbala rẹ̀. 

8Ẹ ma sìn Oluwa ninu ẹwà ìwa—mimé: ẹ 
wariri niwaju rẹ̀, gbogbo aiye. 

10 Ẹ wi lárin awọn keferi pe, Oluwa jọba: 
nitotọ a o fi idi aiye mulẹ ti kì yio le yẹ̀: on o fi 
ododo ṣe idajọ enia. 

11 Jẹ ki ọrun ki o yò, jẹ ki inu aiye ki o dùn; 
jẹ ki okun ki o ma ho pẹlu ikún rẹ̀. 

12 Jẹ ki oko ki o kún fun ayò, ati ohun 
gbogbo ti mbẹ ninu rẹ̀: nigbana ni gbogbo igi 
igbo yio ma yò. 

13 Niwaju Oluwa: nitoriti mbọwa, nitori ti 
mbọwa ṣe idajọ aiye: yio fi ododo ṣe idajọ 
aiye, ati ti enia ni yio fi otitọ rẹ̀ ṣe. 


ọ7 1OLUWA jọba; ki aiye ki o yò; jẹ ki 
inu òpọlọpọ erekuṣu ki o dún. 

2 Awọsanma ati okunkun yi i ka: ododo ati 
idajọ ni ibujoko itẹ rẹ̀. 

3 Iná ṣaju rẹ̀, o si jo awọn ọta rẹ̀ yika kiri. 

4 Manamana rẹ̀ kọ imọlẹ si aiye: aiye ri i, o 
si wariri. 

5 Awọn òke nye bi ida niwaju Oluwa, ni— 
Waju Oluwa gbogbo aiye: 

6 Ọrun fi ododo rẹ̀ hàn, gbogbo orilẹ—ẹ̀de si 
Ti ogo rẹ̀. 


455 


7 Oju yio tì gbogbo awọn ti nsìn ere fifin, 
ẹniti nfi ere ṣe ileri ara wọn: ẹ ma sìn i, gbogbo 
ẹnyin ọlọrun. 

8 Sioni gbọ, inu rẹ̀ si dùn; awọn ọmọbinrin 
Juda si yọ, Oluwa, nitori idajọ rẹ. 

8 Nitoripe Iwọ Oluwa, li o ga jù gbogbo aiye 
lọ: Iwọ li a gbé ga jù gbogbo oriṣa lọ. 

10 Ẹnyin ti o fẹ Oluwa, ẹ korira ibi: o pa 
ọkàn awọn enia mim rẹ̀ mQ: o gbà wọn li 
ọwọ awọn enia buburu. 

11 A funrugbin imọlẹ fun olododo, ati inu 
didùn fun alaiya diduro. 

12Ẹ yò niti Oluwa, ẹnyin olododo; ki ẹ si 
ma dupẹ ni iranti ìwa—mimé rẹ̀. 


9 8 1Ẹ kọrin titun si Oluwa; nitoriti o ti 
ṣe ohun iyanu: ọwọ ọtún rẹ̀, ati apa 
rẹ̀ mim li o ti mu igbala wa fun ara rẹ̀. 

2 Oluwa ti sọ igbala rẹ̀ di mimọ: ododo rẹ̀ li 
o ti fi hàn nigbangba li ojú awọn keferi. 

30 ti ranti anu rẹ̀ ati otitọ rẹ̀ si awọn ara 
ile Israeli: gbogbo opin aiye ti ri igbala Ọlọ— 
run wa. 

4Ẹ ho iho ayò si Oluwa, gbogbo aiye: ẹ ho 
yẹ, ẹ yò, ki ẹ si ma kọrin iyìn. 

5 Ẹ ma fi duru kọrin si Oluwa, ati duru pẹlu 
ohùn orin—mimQ. 

6 Pẹlu ipẹ̀ ati ohùn fere, ẹ ho iho ayò niwaju 
Oluwa, Ọba. 

7 Jẹ ki okun ki o ma ho pẹlu ikún rẹ̀; aiye, 
ati awọn ti mbẹ ninu rẹ̀. 

8 Jẹ ki odò ki o ma ṣapẹ, ki awọn òke ki o 
ma ṣe ajọyùò. 

8 Niwaju Oluwa; nitori ti mbọwa iṣe idajọ 
aiye: pẹlu ododo ni yio fi ṣe idajọ aiye, ati 
awọn orilẹ—ẹ̀de li aiṣẹ̀gbe. 


ọọ l1OLUWA jọba; jẹ ki awọn enia ki o 
wariri: o joko lori awọn kerubu; ki 
aiye ki o ta gbòẹngbén. 

2Oluwa tobi ni Sioni: o si ga jù gbogbo 
orilẹ—ẹ̀de lọ. 

3 Ki nwọn ki o yìn orukọ rẹ ti o tobi, ti o si 
li ẹ̀ru; mim li on. 

4 Agbara ọba fẹ idajọ pẹlu, iwọ fi idi aiṣegbe 
mulẹ; iwọ nṣe idajọ ati ododo ni Jakobu. 

5 Ẹ gbé Oluwa Ọlọrun wa ga, ki ẹ si foribalẹ 
nibi apoti itisẹ rẹ̀: mim€ li on. 

6 Mose ati Aaroni ninu awọn alufa rẹ̀, ati 
Samueli ninu awọn ti npẹ̀ orukọ rẹ̀: nwọn ke 
pẹ̀ Oluwa, o si da wọn lohùn. 

TO ba wọn sòrọ ninu ọwọòn awọsanma: 
nwọn pa ẹri rẹ̀ mọ ati ilana ti o fi fun wọn. 


ORIN DAFIDI 97 —102 


8Iwọ da wọn lohùn, Oluwa Ọlọrun wa: 
iwọ li Ọlọrun ti o dariji wọn, ti o si san ẹsan 
iṣẹ wọn. 

8 Ẹ gbé Oluwa Ọlọrun wa ga, ki ẹ si ma sìn 
nibi òke mimQ rẹ̀; nitori Oluwa Ọlọrun wa 


mimé ni. 
l 0 0 1Ẹ ho iho ayò si Oluwa, ẹnyin ilẹ 
gbogbo. 
2Ẹ fi ayò sìn Oluwa: ẹ wá ti ẹnyin ti orin si 
iwaju rẹ̀. 
3Ki ẹnyin ki o mọ pe Oluwa, on li Ọlọrun: 
on li o dá wa, tirẹ̀ li awa; awa li enia rẹ̀, ati 
agutan papa rẹ̀. 
4Ẹ lọ si ẹnu ọna rẹ̀ ti ẹnyin ti ọpẹ, ati si 
agbala rẹ̀ ti ẹnyin ti iyìn: ẹ ma dupẹ fun u, ki 
ẹ si ma fi ibukún fun orukọ rẹ̀. 
5 Nitori ti Oluwa pò li ore; anu rẹ̀ kò nipẹ— 
kun; ati otitọ rẹ̀ lati iran—diran. 
1EMI o kọrin ánu ati ti idajọ: 


l 0 l Oluwa, si ọ li emi o ma kọrin. 


2Emi o ma rìn ìrin mi pẹlu ọgbọn li òna 
pipé. Nigbawo ni iwọ o tò mi wá! emi o ma 
rìn ninu ile mi pẹlu aiya pipé. 

3 Emi ki yio gbé ohun buburu siwaju mi: 
emi korira iṣẹ awọn ti o yapa, kì yio fi ara 
mọ mi. 

4 Aiya ṣiṣo yio kuro lọdọ mi: emi kì yio mò 
enia buburu. 

5 Ẹnikẹni ti o ba nsòrọ ẹnikeji rẹ̀ lẹhin, on li 
emi o ke kuro: ẹniti o ni ìwo giga ati igberaga 
aiya, on li emi kì yio jẹ fun. 

6 Oju mi yio wà lara awọn olQtọ, ki nwọn ki 
o le ma ba mi gbe: ẹniti o ba nrìn li òna pipé, 
on ni o ma sìn mi. 

7 Ẹniti o ba nṣe ẹ̀tan, kì o gbe inu ile mi: 
ẹniti o ba nsẹke kì yio duro niwaju mi. 

8 Lojojumọ li emi o ma run gbogbo enia 
buburu ilẹ na; ki emi ki o le ke gbogbo oluṣe 
buburu kuro ni ilu Oluwa. 


Adura olupọnju, nigbati o ní ibinujẹ, 

ti o si tu aroye rẹ̀ jade niwaju Oluwa. 

l 02 1 GBỌ adura mí, Oluwa, ki o síi jẹ 
ki igbe mi ki o wá sọdọ rẹ. 

2 Máṣe pa oju rẹ mọ kuro lara mi li ọjọ ti 
emi wà ninu ipọnju; dẹ eti rẹ si mi: li ọjọ ti 
mo ba pò, da mi lohùn—lọgan. 

3 Nitori ti ọjọ mi run bi ẹfin, egungun mi si 
jona bi àro. 

4 Aiya mi lù, o si rọ bi koriko; tobẹ ti mo 
gbagbe lati jẹ onjẹ mi. 


ORIN DAFIDI 102 —104 

5 Nitori ohùn ikerora mi, egungun mi lẹ̀ mọ 
ẹran—ara mi. 

6 Emi dabi ẹiyẹ ofú ni iju: emi dabi owiwi 
ibi ahoro. 

7 Emi nṣọra, emi dabi ologoṣẹ nikan ni ori ile. 

8 Awọn ọta mi ngàn mi li ọjọ gbogbo; ati 
awọn ti nṣe ikanra si mi, nwọn fi mi bu. 

89 Emi sa jẹ eru bi onjẹ, emi si dà ohun 
mimu mi pò pẹlu omije. 

10 Nitori ikannu ati ibinu rẹ; nitori iwọ ti 
gbé mi soke, iwọ si gbé mi ṣanlẹ. 
bi koriko. 

12 Ṣugbọn iwọ, Oluwa, ni yio duro lailai; ati 
iranti rẹ lati iran dé iran. 

13Iwọ o dide, iwọ o ṣánu fun Sioni: nitori 
igba ati ṣe oju—rere si i, nitôtọ, àkoko na de. 

14 Nitori ti awọn iranṣẹ rẹ ṣe inu didùn si 
okuta rẹ̀, nwọn si kanu erupẹ rẹ̀. 

15 Bẹli awọn keferi yio ma bẹ̀ru orukọ Olu— 
Wa, ati gbogbo ọba aiye yio ma bẹ̀ru ogo rẹ. 

16 Nigbati Oluwa yio gbé Sioni ré, yio fara— 
han ninu ogo rẹ̀. 

17 Yio juba adura awọn alaini, kì yio si gàn 
adura wọn. 

18 Eyi li a o kọ fun iran ti mbò; ati awọn 
enia ti a o da yio ma yìn Oluwa. 

19 Nitori ti o WÒ ilẹ lati òke ibi—mimé rẹ̀ 
Wá; lati ọrun wá ni Oluwa bojuwo aiye; 

20 Lati gbẹ irora ara—tubu; lati tú awọn ti a 
yàn si ikú silẹ; 

21 Lati sọ orukọ Oluwa ni Sioni, ati iyìn rẹ̀ 
ni Jerusalemu. 

22 Nigbati a kô awọn enia jọ pò ati awọn 
ijọba, lati ma sìn Oluwa. 

230 rẹ̀ agbara mi silẹ li ọna; o mu ọjọ mi 
kuru. 

24 Emi si wipe, Ọlọrun mi, máṣe mu mi 
kuro li agbedemeji ọjọ mí: lati irandiran li 
ọdun rẹ. 

25 Tati igba atijọ ni iwọ ti fi ipilẹ aiye sọlẹ: 
ọrun si ni iṣẹ ọwọ rẹ, 

26 Nwọn o ṣegbe, ṣugbọn Iwọ o duro; 
nitôtọ gbogbo wọn ni yio di ogbô bi aṣọ; bi 
ẹ̀wu ni iwọ o pàrọ wọn, nwọn o si pàrọ. 

27 Ṣugbọn bakanna ni Iwọ, ọdun rẹ kò li 
opin. 

28 Awọn ọmọ awọn iranṣẹ rẹ yio duro pẹ, a 
o si fi ẹsẹ iru-ọmọ wọn mulẹ niwaju rẹ. 

1 FI ibukún fun Oluwa, iwọ ọkàn 


l 03 mi, ati gbogbo ohun ti o wà ninu 


mi, fi ibukún fun orukọ rẹ̀ mimé. 


456 


2 Fi ibukún fun Oluwa, iwọ ọkàn mi, má si 
ṣe gbagbe gbogbo ore rẹ̀: 

3 Ẹniti o dari gbogbo ẹ̀ṣẹ rẹ jì; ẹniti o si tan 
gbogbo àrun rẹ, 

4 Ẹniti o ra ẹmi rẹ kuro ninu iparun; ẹniti o 
fi iṣeun—ifẹ ati iyénu de ọ li ade: 

5 Ẹniti o fi ohun didara tẹ̀ ọ lọrun: bẹni igba 
ewe rẹ di ọtun bi ti idì. 

6Oluwa Ṣe ododo ati idajọ fun gbogbo 
awọn ti a nilara. 

7 O fi ọna rẹ̀ hàn fun Mose, iṣe rẹ̀ fun awọn 
ọmọ Israeli. 

8 Oluwa li alanu ati olôre, o lọra ati binu, o 
si pò li ánu. 

sOn kì ibaniwi nigbagbogbo: bẹni kì ipa 
ibinu rẹ̀ mé lailai. 

10 On ki iṣe si wa gẹgẹ bi ẹ̀ṣẹ wa; bẹni kì 
isan a fun wa gẹgẹ bi aiṣedede wa. 

11 Nitori pe, bi ọrun ti ga si ilẹ, bẹli ánu rẹ̀ 
tobi si awọn ti o bẹ̀ru rẹ̀. 

12 Bi ila—ôrun ti jina si ìwọ—Ôôrun, bẹli o mu 
irekọja wa jina kuro lọdọ wa. 

13 Bi baba ti iṣe iyénu si awọn ọmọ, bẹli 
Oluwa nṣe iyénu si awọn ti o bẹ̀ru rẹ̀. 

14 Nitori ti o mò ẹda Wa; o ranti pe erupẹ 
ni wa. 

15 Bi o ṣe ti enia ni, ọjọ rẹ̀ dabi koriko: bi 
itana eweko igbẹ bẹli o gbilẹ. 

16 Nitori ti afẹfẹ fẹ kọja lọ lori rẹ̀, kò sì si 
mẹ; ibujoko rẹ̀ kò mò ọ mẹ. 

17 Ṣugbọn anu Oluwa lati aiyeraiye ni lara 
awọn ti o bẹ̀ru rẹ̀, ati ododo rẹ̀ lati ọmọ de 
ọmọ: 

18 Si awọn ti o pa majẹmu rẹ̀ mé, ati si 
awọn ti o ranti ofin rẹ̀ lati Ṣe wọn. 

18 Oluwa ti pẹ̀se ité rẹ̀ ninu ọrun; ijọba rẹ̀ li 
o si bori ohun gbogbo; 

20 Ẹ fi ibukún fun Oluwa, ẹnyin angeli rẹ̀, ti o 
pò ni ipa ti nṣe ofin rẹ̀, ti nfi eti si ohùn òrọ rẹ̀. 

21Ẹ fi ibukún fun Oluwa, ẹnyin ọmọ—ogun 
rẹ̀ gbogbo; ẹnyin iranṣẹ rẹ̀, ti nṣe ifẹ rẹ̀. 

22Ẹ fi ibukún fun Oluwa, gbogbo iṣẹ rẹ̀ ni 
ibi gbogbo ijọba rẹ̀: fi ibukún fun Oluwa, iwọ 


ọkàn mi. 
l 0 4 1 Fi ibukún fun Oluwa, iwọ ọkàn 
mi. Oluwa, Ọlọrun mi, iwọ tobi 

jọjọ: ọlá ati ọla-nla ni iwọ wò li aṣọ. 

2 Ẹniti o fi imọlẹ bora bi aṣọ: ẹniti o ta ọrun 
bi aṣọ tita: 

3 Ẹniti o fi omi ṣe ìti igi—àja iyẹwu rẹ̀: ẹniti 
o ṣe awọsanma ni kẹké rẹ̀, ẹniti o nrìn lori 
apa iyẹ afẹfẹ: 


457 


4 Ẹniti o ṣe ẹfufu ni onṣẹ rẹ̀; ati ọwọ—iná ni 
iranṣẹ rẹ̀. 

S Ẹniti o fi aiye sọlẹ lori ipilẹ rẹ̀, ti kò le ṣipò 
pada lailai. 

6 Iwọ fi ibu omi bò o mọlẹ bi aṣọ: awọn omi 
duro lori òke nla. 

7 Nipa ibawi rẹ nwọn sá; nipa ohùn ara rẹ, 
nWọn yara lọ. 

8 Awọn òke nla nru soke; awọn afonifoji 
nsọkalẹ si ibi ti iwọ ti fi lelẹ fun wọn. 

98 Iwọ ti pa àla kan ki nwọn ki o má le kọja 
rẹ̀; ki nwọn ki o má tun pada lati bò aiye 
mọlẹ. 

10 Iwọ ran orisun si afonifoji, ti nṣàn larin 
awọn òke. 

ti Awọn ni nfi omi mimu fun gbogbo 
ẹranko igbẹ: awọn kẹtẹkẹtẹ igbẹ npa ongbẹ 
Wọn; 

12 Lẹba wọn li awọn ẹiyẹ oju—ọrun yio ni 
ile wọn, ti nkọrin larin ẹka igi. 

13O mbomi rin awọn òke lati iyẹwu rẹ̀ Wá: 
ẹ̀re iṣẹ ọwọ rẹ té aiye lọrun. 

140 mu koriko dagba fun ẹran, ati ewebẹ 
fun ìlo enia: ki o le ma mu onjẹ jade lati ilẹ wá; 

15 Ati ọti—Waini ti imu inu enia dùn, ati 
oréro ti imu oju rẹ̀ dan, ati onjẹ ti imu enia li 
aiya le. 

16 Igi Oluwa kún fun oje, igi kedari Leba— 
noni, ti o ti gbìn. 

17 Nibiti awọn ẹiyẹ ntẹ itẹ wọn: bi o ṣe ti 
àkọ ni, igi firi ni ile rẹ̀. 

18 Awọn òke giga li àbo fun awọn ewurẹ 
igbẹ: ati awọn apata fun awọn ehoro. 

190 da oṣupa fun akokò: ôrùn mò akokò 
ìwọ rẹ̀. 

20 Iwọ ṣe òkunkun, o si di oru: ninu eyiti 
gbogbo ẹranko igbo nrìn kiri. 

21 Awọn ẹgbọrọ kiniun ndún si ohun ọdẹ 
wọn, nwọn si nwá onjẹ wọn lọwọ Ọlọrun. 

22 Òrùn là, nwọn kò ara wọn jọ, nwọn du— 
bulẹ ninu iho wọn. 

23 Enia jade lọ si iṣẹ rẹ̀ ati si lála rẹ̀ titi di 
aṣalẹ. 

24 Oluwa, iṣẹ rẹ ti pò to! ninu ọgbén ni iwọ 
ṣe gbogbo wọn: aiye kún fun ẹ̀da rẹ. 

25 Bẹli okun yi ti o tobi, ti o si ni ibò, nibẹ 
ni ohun ainiye nrakò, ati ẹran kekere ati nla. 

26 Nibẹ li ọkò nrìn: nibẹ ni lefiatani nì Wà, 
ti iwọ da lati ma ṣe ariya ninu rẹ̀. 

27 Gbogbo wọnyi li o duro tì ọ; ki iwọ ki o le 
ma fun wọn li onjẹ wọn li akokò wọn. 

28 Eyi ti iwọ fi fun wọn ni nwọn nké: iwọ ṣí 
ọwọ rẹ, a si fi ohun rere tẹ wọn lọrùn. 


ORIN DAFIDI. 104, 105 
28 Iwọ pa oju rẹ m€, ara kò rò wọn: iwọ gbà 
ẹmi wọn, nwọn kú, nwọn si pada si erupẹ 
wọn. 

30 Iwọ rán ẹmi rẹ jade, a si da wọn: iWọ si 
sọ oju ilẹ di ọtun. 

31 Ogo Oluwa yio wà lailai: Oluwa yio yò ni 
iṣẹ ọwọ rẹ̀. 

320 bojuwo aiye, o si Warìrì: o fi ọwọ kàn 
òke, nwọn si ru ẹfin. 

33 Emi o ma kọrin si Oluwa nigbati mo wà 
láye: emi o ma kọrin iyìn si Ọlọrun mi ni igba 
aiye mi. 

34 Jẹ ki iṣaro mi ki o mu inu rẹ̀ dùn: emi o 
má yò ninu Oluwa. 

35 Jẹ ki awọn ẹlẹṣẹ ki o run kuro li aiye, ki 
awọn enia buburu ki o má si mọ. Fi ibukún 
fun Oluwa, iwọ ọkàn mi. Ẹ fi iyìn fun Oluwa. 

1Ẹ fi ọpẹ fun Oluwa? ẹ pẹ̀ orukọ 


l 0 5 rẹ̀: ẹ fi iṣẹ rẹ̀hàn ninu awọn enia. 


2Ẹ kọrin si i, ẹ kọ orin mimẹ si i: ẹ ma sọrọ 
iṣẹ iyanu rẹ̀ gbogbo. 

3Ẹ ma ṣogo li orukọ rẹ̀ mimé; jẹ ki aiya 
awọn ti nwá Oluwa ki o yọ. 

4 Ẹ ma wá Oluwa ati ipá rẹ̀: ẹ ma Wá oju rẹ̀ 
nigbagbogbo. 

5 Ẹ ma ranti iṣẹ iyanu rẹ̀ ti o ti Ṣe; iṣẹ àmi rẹ̀ 
ati idajọ ẹnu rẹ̀; 

6 Ẹnyin iru-ọmọ Abrahamu iranṣẹ. rẹ̀, 
ẹnyin ọmọ Jakobu, ayanfẹ rẹ̀. 

7 Oluwa, on li Ọlọrun Wa: idajọ rẹ̀ mbẹ ni 
gbogbo aiye. 

80 ti ranti majẹmu rẹ̀ lailai, òrọ ti o ti pa li 
aṣẹ fun ẹgbẹrun iran. 

8 Majẹmu ti o ba Abrahamu dá, ati ibura rẹ̀ 
fun Isaaki; 

10 O si gbé eyi na kalẹ li ofin fun Jakobu, ati 
fun Israeli ni majẹmu aiyeraiye. 

11 Pe, iwọ li emi o fi ilẹ Kenaani fun, ipin 
ilẹ—ini nyin. 

12 Nigbati o ṣe pe kiun ni nwọn Wà ni iye; 
nitôtọ, diẹ kiun, nwọn si ṣe alejo ninu rẹ̀. 

13 Nigbati nwọn nlọ lati orilẹ-ẹ̀de de ori— 
lẹ—ẹ̀de, lati ijọba kan de ọdọ awọn enia mi— 
Tan; 

14 On kò jẹ ki ẹnikẹni ki o ṣe wọn ni iwọsi: 
Nitôtọ, o ba awọn ọba wi nitori wọn; 

15 Pe, Ẹ máṣe fi ọwọ kan ẹni—ororo mi ki ẹ 
má si ṣe awọn woli mi ni ibi, 

16 Pẹlupẹlu o pẹ̀ ìyan wá si ilẹ na: o ṣẹ 
gbogbo ọpá onjẹ. 

17 O rán ọkunrin kan lọ siwaju wọn; ani Jo— 
sefu ti a tà li ẹrú: 


ORIN DAFIDI. 105, 106 

18 Ẹsẹ ẹniti nwọn fi ṣẹkẹṣẹkẹ pa lara: a dẹ̀ e 
ninu irin: 

18 Titi igba ti ọrọ rẹ̀ de: ọrọ Oluwa dan a wò. 

20 Ọba ranṣẹ, nwọn si tú u silẹ; ani ijoye 
awọn enia, o si jọwọ rẹ̀ lọwọ lọ. 

21O fi jẹ oluwa ile rẹ̀, ati ijoye gbogbo ini rẹ̀. 

22 Lati ma ṣe akoso awọn ọmọ-alade rẹ̀ nipa 
ifẹ rẹ̀; ati lati ma ké awọn igbimọ rẹ̀ li ọgbọn. 

23 Israeli si wá si Egipti pẹlu; Jakobu si ṣe 
atipo ni ilẹ Hamu. 

24 O si mu awọn enia rẹ̀ bi si i pipò—píipò; o 
si mu Wọn lagbara jù awọn ọta wọn lọ. 

290 yi wọn li aiya pada lati korira awọn 
enia rẹ̀, lati ṣe arekereke si awọn iranṣẹ rẹ̀. 

286 O rán Mose iranṣẹ rẹ̀; ati Aaroni, ẹniti o 
ti yàn. 

27 Nwọn fi òrọ àmi rẹ̀ hán ninu wọn, ati iṣẹ 
iyanu ni ilẹ Hamu. 

28 O rán òkunkun, o si mu u ṣú; nwọn kò si 
ṣaigbọran si òrọ rẹ̀. 

28 O sọ omi wọn di ẹ̀jẹ, o si pa ẹja wọn. 

30 Ilẹ wọn mu ẹ̀pọlọ jade wá li òpọlọpọ, ni 
iyẹwu awọn ọba wọn. 

31 O sọrọ, oniruru eṣinṣin si de, ati ina—aṣọ 
ni gbogbo agbegbe wọn. 

320 fi yinyin fun wọn fun òjo, ati ọwọ iná 
ni ilẹ wọn. 

330 si lu àjara wọn, ati igi ọpọtọ wọn; o si 
dá igi àgbegbe wọn. 

34 O sòrọ, eṣú si de ati kokoro li ainiye. 

35 Nwọn si jẹ gbogbo ewebẹ ilẹ wọn, nwọn 
si jẹ eso ilẹ wọn run. 

36 O kọlu gbogbo akọbi pẹlu ni ilẹ wọn, ayo 
gbogbo ipa wọn. 

37O si mu Wọn jade, ti awọn ti fadaka ati 
Wura: kò si si alailera kan ninu ẹ̀ya rẹ̀. 

38 Inu Egipti dùn nigbati nwọn lọ: nitoriti 
ẹ̀ru wọn bà wọn. 

35 O nà awọsanma kan fun ibori; ati iná lati 
fun wọn ni imọlẹ li oru. 

40 Nwọn bẹ̀re o si mu ẹiyẹ aparo wá, o si fi 
onjẹ ọrun tẹ wọn lọrun. 

2 O là apata, omi si tú jade; odò nṣan nibi 
gbigbẹ. 

42 Nitoriti o ranti ileri rẹ̀ mimọ, ati Abraha— 
mu iranṣẹ rẹ̀. 

430 si fi ayò mu awọn enia rẹ̀ jade, ati 
awọn ayanfẹ rẹ̀ pẹlu orin ayò: 

44 O si fi ilẹ awọn keferi fun wọn: nwọn si 
jogun ẹ̀re iṣẹ awọn enia na. 

45 Ki nwọn ki o le ma kiye si aṣẹ rẹ̀, ki 
nwọn ki o si ma pa ofin rẹ̀ mQ. Ẹ fi iyìn fun 
Oluwa. 


45. 


l OÔ 1 Ẹ fi iyìn fun Oluwa! Ẹ fi ọpẹ fun 
Oluwa: nitoriti o ṣeun: nitoriti ti 
anu rẹ̀ duro lailai. 

2 Tali o le sòrọ iṣẹ agbara Oluwa? tali o le fi 
gbogbo iyìn rẹ̀ hàn? 

3Ibukún ni fun awọn ti npa idajọ mẹ, ati 
ẹniti nṣe ododo ni igbagbogbo. 

4 Oluwa, fi oju—rere ti iwọ ni si awọn enia 
rẹ ṣe iranti mi: fi igbala rẹ bẹ̀ mi Wò. 

5 Ki emi ki o le ri ire awọn ayanfẹ rẹ, ki emi 
ki o le yò ninu ayò orilẹ—ẹ̀de rẹ, ki emi ki o le 
ma ṣogo pẹlu awọn enia ilẹ—ini rẹ. 

6 Awa ti ṣẹ̀ pẹlu awọn baba wa, awa ti dẹṣẹ, 
awa ti ṣe buburu. 

7 Iṣẹ iyanu rẹ kò yé awọn baba wa ni Egipti; 
nwọn kò ranti òpọlọpọ anu rẹ; ṣugbọn nwọn 
ṣòtẹ si ọ nibi okun, ani nibi Okun pupa. 

8 Ṣugbọn o gbà wọn là nitori orukọ rẹ̀, ki o 
le mu agbara rẹ̀ nla di mimò. 

80 ba Okun pupa wi pẹlu, o si gbẹ: bẹli o 
sìn wọn là íbu ja bi aginju. 

10 O si gbà wọn là li ọwọ ẹniti o korira wọn, 
o si rà wọn pada li ọwọ ọta nì. 

11 Omi si bò awọn ọta wọn: ẹnikan wọn kò 
si kù. 

12 Nigbana ni nwọn gbà òrọ rẹ̀ gbQ: nwọn si 
kọrin iyìn rẹ̀. 

13 Nwọn kò pẹ igbagbe iṣẹ rẹ̀: nwọn kò si 
duro de imò rẹ̀. 

14 Nwọn si ṣe ifẹkufẹ li aginju, nwọn si dan 
Ọlọrun Wò ninu aṣálẹ̀. 

1SO si fi ifẹ wọn fun wọn; ṣugbọn o rán 
rirù si ọkàn wọn. 

16 Nwọn ṣe ilara Mose pẹlu ni ibudo, ati 
Aaroni, ẹni—mimQ Oluwa. 

17 Ilẹ là, o si gbé Datani mì, o si bò ẹgbẹ 
Abiramu mọlẹ. 

18 Iná si ràn li ẹgbé wọn; ọwọ iná na jò 
awọn enia buburu. 

19 Nwọn ṣe ẹgbọrọ malu ni Horebu, nwọn 
si foribalẹ fun ere didà. 

20 Bayi ni nwọn pa ogo wọn dà si àworan 
malu ti njẹ koriko. 

21 Nwọn gbagbe Ọlọrun, Olugbala wọn, ti o 
ti ṣe ohun nla ni ilẹ Egipti. 

22 Iṣẹ iyanu ni ilẹ Hamu, ati ohun ẹ̀ru lẹba 
Okun pupa. 

23 Nitorina li o ṣe wipe, on o run wọn, iba 
máṣe pe Mose, ayanfẹ rẹ̀, duro niwaju rẹ̀ li 
oju—ẹya na, lati yi ibinu rẹ̀ pada, ki o má ba run 
Wọn. 

24 Nitôtọ, nwọn kò kà ilẹ didara nì si, nwọn 
kò gbà òrọ rẹ̀ gbé: 


45: 


25 Ṣugbọn nwọn nkùn ninu agọ wọn, nwọn 
kò si feti si ohùn Oluwa. 

26 Nitorina li o ṣe gbé ọwọ rẹ̀ soke si wọn, 
lati bì wọn ṣubu li agjnju: 

21 Lati bì iru-ọmọ wọn ṣubu pẹlu lárin 
awọn orilẹ—ẹ̀de, ati lati fún wọn ka kiri ni ilẹ 
wọnni. 

28 Nwọn da ara wọn pò pẹlu mọ Baali—Pe— 
oru, nwọn si njẹ ẹbọ okú. 

29 Bayi ni nwọn fi iṣẹ wọn mu u binu: àrun 
nia si fô si arin wọn. 

30 Nigbana ni Finehasi dide duro, o si ṣe 
idajọ: bẹli àrun nia na si dá. 

31 A si kà eyi na si fun u li ododo lati iran— 
diran titi lai. 

42Nwọn bi i ninu pẹlu nibi omi Ijà, bẹli o 
buru fun Mose nitori wọn: 

33 Nitori ti nwọn mu ẹmi rẹ̀ binu, bẹli o fi 
ẹnu rẹ̀ sọ ọrọ aiyẹ. 

34 Nwọn kò run awọn orilẹ—òde na, niti 
ẹniti Oluwa paṣẹ fun wọn: 

35 Ṣugbọn nwọn da ara wọn pò mQ awọn 
keferi, nwọn si kọ iṣẹ Wọn. 

36 Nwọn si sìn ere Wọn: ti o di ikẹkun fun 
wọn. 

37 Nitòtọ nwọn fi ọmọkunrin. wọn. ati 
ọmọbinrin Wọn rubọ si oriṣa. 

38 Nwọn si ta ẹ̀jẹ alaiṣẹ̀ silẹ, ani ẹ̀jẹ awọn 
ọmọkunrin wọn ati ti awọn ọmọbinrin wọn, 
ti nwọn fi rubọ si ere Kenaani: ilẹ na si di 
aimọ fun ẹ̀jẹ. 

39 Nwọn si fi iṣẹ ara wọn sọ ara Wọn di 
alaimẹ, nwọn si ṣe panṣaga lọ pẹlu iṣẹ wọn. 

a0 Nitorina ni ibinu Oluwa ṣe ràn si awọn 
enia rẹ̀, o si korira awọn enia ini rẹ̀. 

41 O si fi wọn le awọn keferi lọwọ; awọn ti 
o korira wọn si ṣe olori wọn. 

42 Awọn ọta wọn si ni wọn lara, nwọn si 
mu Wọn sìn labẹ ọwọ wọn. 

43 Igba pupọ li o gbà wọn; sibẹ nwọn fi ìmọ 
wọn mu u binu, a si rẹ̀ wọn silẹ nitori ẹ̀ṣẹ wọn. 

44 Ṣugbọn ninu ipọnju o kiyesi wọn, nigbati 
o gbQ ẹkún wọn. 

450 si ranti majẹmu rẹ̀ fun wọn, o si yi 
ọkàn pada gẹgẹ bi òpọlọpọ ánu rẹ̀. 

46 O si mu wọn ri anu loju gbogbo awọn ti o 
ké wọn ni igbekun. 

41 Oluwa Ọlọrun wa, gbà wa, ki o si ṣa wa 
jọ kuro lárin awọn keferi, lati ma fi ọpẹ fun 
orukọ mim rẹ, ati lati ma ṣogo ninu iyìn rẹ. 

48 Olubukún ni Oluwa, Ọlọrun Israeli, lati 
aiyeraiye: ki gbogbo enia ki o si ma wipe, 
Amin. Ẹ fi iyìn fun Oluwa. 


9 ORIN DAFIDI 


106, 107 


l 07 1Ẹ fi ọpẹ fun Oluwa, nitori ti o 
ṣeun: nitori ti anu rẹ̀ duro lailai. 

2 Jẹ ki awọn ẹni—irapada Oluwa ki o wi bẹ, 
ẹniti o rà pada kuro ni ọwọ ọta nì. 

30 si kô wọn jọ lati ilẹ wọnnì Wá, lati 
ila—ôrun wá, ati lati Ìwọ—6run, lati ariwa, ati 
lati okun Wá. 

4Nwọn nrìn ka kiri li aginju ni ibi ti ọna kò 
si: nwọn kò ri ilu lati ma gbe. 

5 Ebi pa wọn, ongbẹ si gbẹ wọn, o rẹ̀ ọkàn 
wọn ninu wọn. 

6 Nigbana ni nwọn kigbe pò Oluwa ninu 
ipọnju wọn, o si yọ wọn kuro ninu iṣẹ wọn, 

?O si mu wọn jade nipa òna titọ, ki nwọn 
ki o le lọ si ilu ti nwọn o ma gbe. 

8 Enia iba ma yìn Oluwa nitori ore rẹ̀, ati 
nitori iṣẹ iyanu rẹ̀ si awọn ọmọ enia! 

8 Nitori ti o tẹ ifẹ ọkàn lọrun, o si fi ire kún 
ọkàn ti ebi npa. 

10 Iru awọn ti o joko li òkunkun ati li ojiji 
ikú, ti a dẹ̀ ninu ipọnju ati ni irin; 

tI Nitori ti nwọn ṣọtẹ si ọrọ Ọlọrun, nwọn 
si gàn imọ Ọga—ogo: 

12 Nitorina o fi lala rẹ̀ aiya wọn silẹ: nwọn 
ṣubu, kò si si oluranlọwọ. 

13 Nigbana ni nwọn kigbe pẹ̀ Oluwa ninu 
ipọnju wọn, o si gbà wọn ninu iṣẹ wọn. 

140 mu wọn jade kuro ninu òkunkun ati 
ojiji ikú, o si fa ìde wọn ja. 

15 Enia iba ma yìn Oluwa: nitori ore rẹ̀, ati 
nitori iṣẹ iyanu rẹ̀ si awọn ọmọ enia. 

16 Nitori ti o fọ ilẹkun idẹ wọnni, o si ke 
ọpa-—idabu irin wọnni li agbedemeji. 

17 Aṣiwere nitori irekọja Wọn, ati nitori ẹ̀ṣẹ 
wọn, oju npọn wọn. 

18 Ọkàn wọn kò onjẹ—konjẹ; nwọn si sunmọ 
eti ẹnu—òna ikú. 

13 Nigbana ni nwọn kigbe pẹ̀ Oluwa ninu 
ipọnju wọn, o si gbà wọn ninu iṣẹ wọn. 

20 rán òrọ rẹ̀, o si mu wọn lara da, o si 
gbà wọn kuro ninu iparun wọn. 

21 Enia iba ma yìn Oluwa nitori ore rẹ̀, ati 
nitori iṣẹ iyanu rẹ̀ si awọn ọmọ enia. 

22 Si jẹ ki nwọn ki o ru ẹbọ ọpẹ, ki nwọn ki 
o si fi orin ayò sòrọ iṣẹ rẹ̀. 

23 Awọn ti nsọkalẹ lọ si okun ninu ọkẹ, ti 
nwọn nṣiṣẹ ninu omi nla. 

24 Awọn wọnyi ri iṣẹ Oluwa, ati iṣẹ iyanu rẹ̀ 
ninu ibú. 

25 Nitori ti o paṣẹ, o si mu ìji fẹ, ti o gbé riru 
rẹ̀ soke. 

28 Nwọn gòke lọ si ọrun, nwọn si tún sọkalẹ 
lọ si ibú; ọkàn wọn di omi nitori ipọnju. 


ORIN DAFIDI. 107 —109 

27 Nwọn nta gbòngbén sihin sọhun, nwọn 
nta gbòngbẹn bi ọmuti enia, ọgbén wọn si de 
opin. 

28 Nigbana ni nwọn kigbe pẹ̀ Oluwa ninu 
ipọnju wọn, o si yọ wọn kuro ninu iṣẹ wọn. 

28 O sọ ìji di idakẹ—rọré, bẹni riru omi rẹ̀ 
duro jẹ. 

30 Nigbana ni nwọn yò, nitori ti ara wọn 
balẹ; bẹli o mu wọn wá si ebute ifẹ wọn. 

31 Enia iba ma yìn Oluwa nitori ore rẹ̀, ati 
nitori iṣẹ iyanu rẹ̀ si awọn ọmọ enia! 

32 Ki nwọn ki o gbé e ga pẹlu ni ijọ enia, ki 
nWọn ki o si yìn i ninu ijọ awọn àgba. 

330 sọ odò di aginju, ati orisun omi di ilẹ 
gbigbẹ; 

34 Ilẹ eleso di aṣálẹ̀, nitori ìwa—buburu awọn 
ti o wà ninu rẹ̀. 

35 O sọ aginju di adagun omi, ati ilẹ gbigbẹ 
di orisun omi. 

36 Nibẹ li o si mu awọn ti ebi npa joko, ki 
nwọn ki o le tẹ ilu do, lati ma gbe. 

37 Lati fún irugbin si oko, ki nwọn si gbìn 
àgbala ajara, ti yio ma so eso òpọlọpọ. 

38 O busi i fun wọn pẹlu, bẹni nwọn si pò si 
i gidigidi; kò si jẹ ki ẹran—ẹsin wọn ki o fà 
sẹhin. 

38 Ẹwẹ, nwọn bùku, nwọn si fà sẹhin, nipa 
inira, ipọnju, ati ikánu. 

400 dà ẹ̀gan lù awọn ọmọ-—alade, o si mu 
Wọn rìn kiri ni ijù, nibiti òna kò si. 

31 Sibẹ o gbé talaka leke kuro ninu ipọnju, o 
si ṣe idile wọnni bi agbo—ẹran. 

42 Awọn ẹni diduro—ṣinṣin yio ri i, nwọn o 
si yò: gbogbo ẹ̀ṣẹ ni yio si pa ẹnu rẹ̀ mọ. 

43 Ẹniti o gbn, yio si kiyesi nkan wọnyi; 
awọn na li oye iṣeun—ifẹ Oluwa yio ma ye. 


l O 8 TOLỌRUN, ọkàn mi ti mura, 
emi o ma kọrin, emi o si ma fi 

ogo mi kọrin iyìn. 

2 Ji, ohun—elo orin mim€ ati dùrù: emi ti— 
karami yio si ji ni kutukutu. 

3 Emi o ma yìn ọ, Oluwa, ninu awọn enia: 
emi o ma kọrin si ọ ninu awọn orilẹ—ẹ̀de. 

4 Nitori ti anu rẹ tobi jii ọrun lọ: ati otitọ rẹ 
titi de awọsanma. 

5 Gbé ara rẹ ga, Ọlọrun, lori awọn ọrun: ati 
ogo rẹ lori gbogbo aiye. 

6 Ki a le gbà awọn olufẹ rẹ là: fi ọwọ ọtún rẹ 
ṣe igbala, ki o si da mi lohùn. 

7 Ọlọrun ti sọrọ ninu ìwa—mimé rẹ̀ pe; Emi 
o yò, emi o pin Ṣekemu, emi o si wọn afoni— 
foji Sukkotu. 


460 


8 Ti emi ni Gileadi: ti emi ni Manasse: Efrai— 
mu pẹlu li agbara ori mi: Juda li olofin mi: 

9 Moabu ni ikoko—iwẹsẹ mi; lori Edomu li 
emi o bẹ̀ bata mi si; lori Filistia li emi o ho 
iho—ayọ. 

10 Tani yio mu mi wá sinu ilu olodi ni? tani 
yio sìn mi lọ si Edomu? 

11 Iwọ Ọlọrun ha kẹ̀, ẹniti o ti ṣa wa tì? Ọlọ— 
run, iwọ kì yio si ba awọn ogun wa jade lọ? 

12Fun wa ni iranlọwọ ninu ipọnju: nitori 
asan ni iranlọwọ enia. 

13 Nipasẹ Ọlọrun li awa o ṣe akin; nitori on 


ni yio tẹ̀ awọn ọta wa mọlẹ. 
Ji 09 1MÁṢE pa ẹnu rẹ mé, Ọlọrun 
iyìn mi; 

2 Nitori ti ẹnu awọn enia buburu, ati ẹnu 
awọn ẹlẹtan yà sílẹ si mi: nwọn ti fi ahọn eke 
sòrọ si mi. 

3Nwọn si fi ẹ̀rọ irira yi mi ka kiri; nwọn si 
mba mi ja li ainidi. 

4 Nipo ifẹ mi nwọn nṣe ọta mi: ṣugbọn emi 
ngba adura. 

5 Nwọn si fi ibi san ire fun mi, ati irira fun 
ifẹ mi. 

6 Yan enia buburu tì i: jẹ ki Olufisàún ki o 
duro li ọwọ ọtún rẹ̀. 

7 Nigbati a o ṣe idajọ rẹ̀, ki a da a lẹbi: ki 
adura rẹ̀ ki o di ẹ̀ṣẹ; 

8 Ki ọjọ rẹ̀ ki o kuru; ki ẹlomiran ki o rọpo 
iṣẹ rẹ̀. 

98 Ki awọn ọmọ rẹ̀ ki o di alainibaba, ki aya 
rẹ̀ ki o di opô. 

10 Jẹ ki awọn ọmọ rẹ̀ ki o dI alarinkiri, ti 
nṣagbe: ki nwọn kí o ma tọrọ onjẹ jina si ibi 
ahoro wọn. 

11 Jẹ ki alọnilọwọ—gbà ki o mu ohun gbogbo 
ti o ni; ki alejo ki o ké ẹ̀rẹ̀ iṣẹ rẹ̀ lọ. 

12 Ki ẹnikẹni ki o má wà lati ṣanu fun u: má 
si ṣe jẹ ki ẹnikẹni ki o si lati ṣe oju rere fun 
awọn ọmọ rẹ̀ alainibaba. 

13 Ki a ke ati ọmọ—de-—ọmọ rẹ̀ kuro, ati ni 
iran ti mbò ki orukọ wọn ki o parẹ. 

14 Ki a ma ranti ẹ̀ṣẹ awọn baba rẹ̀ lọdọ Olu— 
Wa; má si jẹ ki a nii ẹ̀ṣẹ iya rẹ̀ nù. 

15 Jẹ ki nwọn kì o wà niwaju Oluwa nigba— 
gbogbo, ki o le ke iranti wọn kuro lori ilẹ. 

16 Nitori ti kò ranti lati ṣánu, ṣugbọn o ṣe 
inunibini si ọkunrin talaka ati olupọnju nì, ki 
o le pa onirobinujẹ—ọkàn. 

17 Bi o ti fẹ egun, bẹni ki o de si i: bi inu rẹ̀ 
kò ti dún si ire, bẹni ki o jina si i. 

18 Bi o ti fi egun Wọ ara rẹ li aṣọ bi ẹwu rẹ̀, 


461 


bẹni ki o wá si inu rẹ̀ bi omi, ati bi orôro sinu 
egungun rẹ̀. 

18 Jẹ ki o ri fun u bi aṣọ ti o bo o lara, ati fun 
àmure ti o fi gbajá nigbagbogbo. 

20 Eyi li re awọn ọta mi lati ọwọ Oluwa 
Wá, ati ti awọn ti nsỌrọ ibi si ọkàn mi. 

21 Ṣugbọn iwọ ṣe fun mi, Ọlọrun Oluwa, ni— 
tori orukọ rẹ: nitoriti ánu rẹ dara, iwọ gbà mi. 

22 Nitoripe talaka ati olupọnju li emi aiya 
mi si gbọgbẹ ninu mi. 
soke tì sodò bi eṣú. 

24 Ekun mi di ailera nitori igbawẹ; ẹran—ara 
mi si gbẹ nitori ailọra. 

25 Emi di ẹgan fun wọn pẹlu: nigbati nwọn 
wò mi, nwọn mi ori wọn. 

26 Ran mi lọwọ, Oluwa Ọlọrun mi: gbà mi 
gẹgẹ bi anu rẹ. 

27 Ki nwọn ki o le mọ pe ọwọ rẹ li eyi; pe 
Iwọ, Oluwa, li o ṣe e. 

28 Nwọn o ma gegun, ṣugbọn iwọ ma sure: 
nigbati nwọn ba dide, ki oju ki o ti wọn; 
ṣugbọn iranṣẹ rẹ yio yọ. 

28 Jẹ ki a fi ìtiju wò awọn ọta mi li aṣọ, ki 
nwọn ki o si fi idaru—dapọ Wọn bò ara, bi ẹnipe 
ẹ̀wu. 

30 Emi o ma fi ẹnu mi yin Oluwa gidigidi; 
nitôtọ, emi o ma yìn i lárin òpọ enia. 

31 Nitori ti yio duro li ọwọ ọtún olupọnju, 
lati gbà a lọwọ awọn ti o nda ọkàn rẹ̀ lẹbi. 

OLUWA Wi fun Oluwa mi pe, 


l l 0 Iwọ joko li ọwọ òtún mi, titi emi 
o fi sọ awọn ọta rẹ di apoti—itisẹ rẹ. 

2 Oluwa yio nà ọpá agbara rẹ lati Sioni Wá: 
iwọ jọba larin awọn ọta rẹ. 

3 Awọn enia rẹ yio jẹ ọrẹ atinuwá li ọjọ 
ijade—ogun rẹ, ninu ẹwà ìwà—miímẹ̀: lati inu 
owurọ Wá, iwọ ni iri ewe rẹ. 

4 Oluwa ti bura, kì yio si yi ọkàn pada pe, 
Iwọ li alufa titi lai nipa ẹsẹ ti Melkisedeki. 

5 Oluwa li ọwọ ọtún rẹ ni yio lù awọn ọba 
jalẹ li ọjọ ibinu rẹ̀. 

6 Yio ṣe idajọ lárin awọn keferi, yio fi okú 
kún ibi wọnni; yio f6 ori lori ilẹ pupò. 

7 Yio ma mu ninu odò na li Ọna: nitorina ni 


yio ṣe gbé ori soke. 
l l l 1Ẹ ma yìn Oluwa. Emi o ma yìn 
Oluwa tinutinu. mi, ninu ijọ 
awọn ẹni diduro—ṣinṣin, ati ni ijọ enia. 
2Iṣẹ Oluwa tobi, iwa—kiri ni fun gbogbo 
awọn ti o ni ifẹ rẹ̀ ninu. 


ORIN DAFIDI 109 —113 


3 Iṣe rẹ̀ li ọlá on ogo, ododo rẹ̀ si duro lailai. 

4O ṣe iṣẹ iyanu rẹ̀ ni iranti: olore—ọfẹ̀ li 
Oluwa o si kún fun anu. 

5O ti fi onjẹ fun awọn ti o bẹ̀ru rẹ̀: yio ranti 
majẹmu rẹ̀ lailai. 

6O ti fi iṣẹ agbara rẹ̀ han awọn enia rẹ̀, kì o 
le fun Wọn ni ilẹ—ini awọn keferi. 

7 Otitọ ati idajọ ni iṣẹ ọwọ rẹ; gbogbo ofin 
rẹ̀ li o daniloju. 

Nwọn duro lai ati lailai, ninu otitọ ati 
iduro—Ṣṣinṣin li a ṣe wọn. 

sO rán idande si awọn enia rẹ̀: o ti paṣẹ 
majẹmu rẹ̀ lailai: mim€é ati òwọ li orukọ rẹ̀. 

10 Ibẹru Oluwa ni ipilẹṣẹ ọgbén: oye rere 
ni gbogbo awọn ti npa ofin rẹ̀ mé ni: iyìn rẹ̀ 


duro lailai. 
l l 2 1Ẹ ma yìn Oluwa. Ibukún ni fun 
ẹniti o bẹ̀ru Oluwa, ti inu rẹ̀ dún 
jọjọ sí ofin rẹ̀. 
2Iru—ọmọ rẹ̀ yio lagbara li aiye: iran ẹni 
—diduro—Ṣṣinṣin li a o bukún fun. 
3 Ọlá ati ọrò yio Wà ni ile rẹ̀: ododo rẹ̀ si 
duro lailai. 
4Fun ẹni—diduro—ṣinṣin ni imọlẹ mẹ̀ li 
òkunkun: olore—ọfẹ, o si kún fun anu, o si ṣe 
olododo. 
5 Enia rere fi oju-rere hàn, a si wínni: 
imoye ni yio ma fi là ọna iṣẹ rẹ̀. 
6 Nitoriti a kì yio yi i nipò pada lailai: olo— 
dodo yio wá ni iranti titi aiye. 
7 Kì yio bẹ̀ru ihin buburu: aiya rẹ̀ ti mu òna 
kan, o gbẹkẹle Oluwa. 
8 Aiya rẹ̀ ti mulẹ, kì yio bẹru, titi yio fi ri ifẹ 
rẹ̀ lori awọn ọta rẹ̀. 
sO ti fún ka, o ti fi fun awọn olupọnju; 
ododo rẹ̀ duro lailai; ọlá li a o fi gbé iwo rẹ̀ 
ga. 
10 Awọn enia buburu yio ri i, inu wọn o si 
bajẹ; yio pa ehin rẹ̀ keke, yio si yé danu: ifẹ 
awọn enia buburu yio ṣegbe. 


113 


Oluwa. 

2 Ibukún li orukọ Oluwa lati isisiyi lọ ati si i 
lailai. 

3 Lati ila—ôrun titi o fi de ìwọ rẹ̀ orukọ Olu— 
wa ni ki a yìn. 

4 Oluwa ga lori gbogbo orilẹ—ẹ̀de, ogo rẹ̀ si 
Wà lori ọrun. 

5 Tali o dabi Oluwa Ọlọrun wa, ti o ngbe ibi 
giga. 


1Ẹmayìn Oluwa! Ẹ ma yìn, ẹnyin 
iranṣẹ Oluwa, ẹ ma yìn orukọ 


ORIN DAFIDI 113—117 

6 Ẹniti o rẹ̀ ara rẹ̀ silẹ lati wò ohun ti o wà li 
ọrun ati li aiye! 

TO gbé talaka soke lati inu erupẹ Wá, o si 
gbé olupọnju soke lati ori àtan Wá; 

8Ki o le mu u joko pẹlu awọn ọmọ—alade, 
ani pẹlu awọn ọmọ—alade awọn enia rẹ̀. 

80 mu àgan obinrin gbe inu ile, lati ma ṣe 
oninu—didún iya awọn ọmọ. Ẹ ma yìn Oluwa! 
l l 4 INIGBATI Israeli jade kuro ni 

Egipti, ti ara-ile Jakobu kuro ninu 

ajeji ẹ̀de enia; 

2 Juda di ibi mimQ rẹ̀, Israeli di ijọba rẹ̀. 

3 Okun ri i, o si sá: Jordani pada sẹhin. 

4 Awọn òke nla nfô bi àgbo, ati awọn òke 
kekeke bi ọdọ—agutan. 

5 Kili o ṣe ọ, iwọ okun, ti iwọ fi sá? iwọ Jor— 
dani ti iwọ fi pada sẹhin? 

6 Ẹnyin òke nla, ti ẹ fi nfò bi agbo; ati ẹnyin 
òke kekẹ̀ke bi ọdọ—agutan? 

7 Warìri, iwọ ilẹ, niwaju Oluwa, niwaju 
Ọlọrun Jakobu. 

8 Ẹniti o sọ apata di adagun omi, ati oku— 


ta—ibọn di orisun omi. 

l l 5 1 KÌ iṣe fun wa, Oluwa, kì iṣe fun 
Wa, bikoṣe orukọ rẹ li a fi ogo fun 

nitori ánu rẹ, ati nitori otitọ rẹ. 

2 Nitori kili awọn keferi yio ṣe wipe, Nibo li 
Ọlọrun wọn waà nisisiyi? 

3Ṣugbọn Ọlọrun wa mbẹ li ọrun: o nṣe 
ohun—kohun ti o WÙ u. 

4 Fadaka ati wura li ere wọn, iṣẹ ọwọ enia. 

5 Nwọn li ẹnu, ṣugbọn nwọn kò sọrọ: nwọn 
li oju, ṣugbọn nwọn kò riran. 

6Nwọn li eti, ṣugbọn nwọn kò gbọran: 
nwọn ni imu, ṣugbọn nwọn kò gb6ôrun. 

7 Nwọn li ọwọ, ṣugbọn nwọn kò lò o: nwọn 
li ẹsẹ, ṣugbọn nwọn kò rìn: bẹni nwọn kò 
sòrọ lati ọfun wọn jade. 

8 Awọn ti nṣe wọn dabi wọn; bẹli olukulu— 
ku ẹniti o gbẹkẹle wọn. 

9 Israeli, iwọ gbẹkẹle Oluwa: on ni iranlọ— 
Wọ Wọn ati asà wọn. 

10 Ara-ile Aaroni, gbẹkẹle Oluwa, on ni 
iranlọwọ wọn ati asà wọn. 

ti Ẹnyin ti o bẹru Oluwa, gbẹkẹle Oluwa: 
on ni iranlọwọ wọn ati asà wọn. 

12 Oluwa ti nṣe iranti wa: yio bùsi i fun wa: 
yio bùsi i fun ara—ile Israeli; yio bùsi i fun 
ara-ile Aaroni. 

13 Yio búsi i fun awọn ti o bẹru Oluwa, ati 
ewe ati agba. 


462 


14 Oluwa yio mu nyin bisi i siwaju ati siwa— 
ju, ẹnyin ati awọn ọmọ nyìn. 

15 Ẹnyin li ẹni-ibukún Oluwa, ti o da ọrun 
on aiye. 

16 Ọrun ani ọrun ni ti Oluwa; ṣugbọn aiye li 
o fi fun awọn ọmọ enia. 

17 Okú kò yìn Oluwa, ati gbogbo awọn ti o 
sọkalẹ lọ sinu idakẹ. 

18 Ṣugbọn awa o ma fi ibukún fun Oluwa, 
lati igba yi lọ ati si i lailai. Ẹ yìn Oluwa. 


l l Ô 1EMI fẹ Oluwa nitori ti o gbé 
ohùn mi ati ẹ̀bẹ mi. 


2 Nitori ti o dẹ eti rẹ̀ si mi, nitorina li emi o 
ma kepe e niwọn ọjọ mi. 

3 Ikẹkùn ikú yi mi ka, ati irora isà—òkú di 
mi mu; mo ri iyọnu ati ikánu. 

4 Nigbana ni mo kepẹ̀ orukọ Oluwa; Olu-— 
wa, emi bẹ ọ, gbà ọkàn mi. 

5 Olore-ọfẹ li Oluwa, ati olododo; nitôtọ, 
alánu li Ọlọrun wa. 

Oluwa pa awọn alaimòkan mẹ̀: a rẹ̀ mi 
silẹ tan, o si ran mi lọwọ. 

7 Pada si ibi isimi rẹ, iwọ ọkàn mi; nitori ti 
Oluwa ṣe é lépọlọpọ fun ọ. 

8 Nitori ti iwọ gbà ọkàn mi lọwọ ikú, oju mi 
lọwọ omije, ati ẹsẹ mi lọwọ iṣubu. 

8 Emi o ma rìn niwaju Oluwa ni ilẹ aláye. 

10 Emi gbagbé, nitorina li emi ṣe sọ: mo ri 
ipọnju gidigidi. 

ti Mo wi ni iyara mi pe: Eke ni gbogbo 
enia. 

12 Kili emi o san fun Oluwa nitori gbogbo 
ore rẹ̀ si mi? 

13 Emi o mu ago igbala, emi o si ma kepẹ̀ 
orukọ Oluwa. 

14 Emi o san ileri ifẹ mi fun Oluwa, nitôtọ li 
oju gbogbo awọn enia rẹ̀. 

15 Iyebiye ni ikú awọn ayanfẹ rẹ̀ li oju 
Oluwa. 

16 Oluwa nit6tọ iranṣẹ rẹ li emi; iranṣẹ rẹ̀ li 
emi, ati ọmọ iranṣẹ—binrin rẹ: iwọ ti tú ìde mi. 

17 Emi o ru ẹbọ ọpẹ si ọ, emi o ma ke pẹ̀ 
orukọ Oluwa. 

18 Emi o san ileri ifẹ mi fun Oluwa, nitôtọ li 
oju gbogbo awọn enia rẹ̀. 

18 Ninu àgbala ile Oluwa, li arin rẹ, iwọ Je— 
rusalemu. Ẹ yìn Oluwa. 


l l 7 1Ẹ mayìn Oluwa, ẹnyin orilẹ—ede 

gbogbo: ẹ yìn i, ẹnyin enia gbogbo. 

2 Nitoriti iṣeun ánu rẹ̀ pọ si wa: ati otito 
Oluwa duro lailai. Ẹ yìn Oluwa! 


463 


l l 8 1Ẹ fi ọpẹ fun Oluwa; nitoriti o 
ṣeun, nitoriti ánu rẹ̀ duro lailai. 

2 Jẹ ki Israeli ki o wi nisisiyi pe, anu rẹ̀ duro 
lailai. 

3 Jẹ ki ara—ile Aaroni ki o wi nisisiyi pe, ánu 
rẹ̀ duro lailai. 

4 Jẹ ki awọn ti o bẹ̀ru Oluwa ki o wi nisisiyi 
pe, anu rẹ̀ duro lailai. 

5 Mo kepe Oluwa ninu ipọnju: Oluwa si da 
mi lohùn ni ibi àye nla. 

6 Oluwa mbẹ fun mi, emi kì yio bẹ̀ru; kili 
enia le ṣe si mi? 

7 Oluwa mbẹ fun mi pẹlu awọn ti nràn mi 
lọwọ: nitorina li emi o ṣe ri ifẹ mi lori awọn ti 
o korira mi. 

80 ya lati gbẹkẹle Oluwa, jù ati gbẹkẹle 
enia lọ. 

SO ya lati gbẹkẹle Oluwa, jù ati gbẹkẹle 
awọn ọmọ-alade lọ. 

10 Gbogbo awọn orilẹ—ẹ̀de yi mi ka kiri, 
ṣugbọn li orukọ Oluwa emi o pa wọn run. 

ti Nwọn yi mi ka kiri; nitotọ, nwọn yi mi 
ka kiri, ṣugbọn li orukọ Oluwa emi o pa wọn 
run. 
12 Nwọn yi mi ka kiri bi oyin; a si pa wọn bi 
iná ẹgún: li orukọ Oluwa emi o sa pa wọn 
run. 
13Iwọ tì mi gidigidi ki emi ki o le ṣubu; 
ṣugbọn Oluwa ràn mi lọwọ. 

14 Oluwa li agbara ati orin mi, o si di igbala 
mi. 

15 Ìrô ayò ati ti ìṢégun mbẹ ninu agọ awọn 
olododo; ọwọ ọtún Oluwa li a gbega: ọwọ 
ọtún Oluwa nṣe agbara. 

16 Ọwọ ọtún Oluwa li a gbega: ọwọ ọtún 
Oluwa nṣe agbara. 

17 Emi kì yio kú, bikoṣe yiyẹ̀, ki emi ki o si 
ma rohin iṣẹ Oluwa. 

18 Oluwa nà mi gidigidi: ṣugbọn kò fi mi 
fun ikú. 

18 Ṣi ilẹkun ẹnu—ẹòna ododo silẹ fun mi: emi 
o ba ibẹ wọle, emi o ma yìn Oluwa. 

20 Eyi li ẹnu—ọna Oluwa, ti awọn olododo 
yio ba wọle. 

21 Emi o yìn ọ: nitori ti iwọ gbohùn mi, iwọ 
si di igbala mi. 

22 Okuta ti awọn òmọle kẹ silẹ li o di pataki 
igun ile. 

231 ati ọdọ Oluwa li eyi: o ṣe iyanu li oju wa. 

24 Eyi li ọjọ ti Oluwa da: awa o ma yò, inu 
wa yio si ma dùn ninu rẹ̀. 

25 Ṣe igbala nisisiyi, emi mbẹ ọ, Oluwa: 
Oluwa emi bẹ ọ, rán alafia. 


ORIN DAFIDI 118, 119 

26 Olubukún li ẹniti o mbọ Wá li orukọ 
Oluwa: awa ti fi ibukún fun ọ lati ile Oluwa 
wá. 
27 Ọlọrun li Oluwa, ti o ti fi imọlẹ hàn fun 
wa: ẹ fi okùn di ẹbọ na mẹ iwo pẹpẹ na. 

28 Iwọ li Ọlọrun mi, emi o si ma yìn ọ, iwọ 
li Ọlọrun mi, emi o má gbé ọ ga. 

28 Ẹ fi ọpẹ fun Oluwa; nitori ti o ṣeun: nito— 
Ti ti anu rẹ̀ duro lailai. 


l l 9 TIBUKÚN ni fun awọn ẹniti o pé 
li ẹ̀na na, ti nrìn ninu ofin Oluwa. 

2 Ibukún ni fun awọn ti npa ẹri rẹ mẹ, ti si 
nwá a kiri tinu—tinu gbogbo. 

3Nwọn kò dẹṣẹ pẹlu: nwọn nrin li Ọna rẹ̀. 

4 Iwọ ti paṣẹ fun Wa lati pa ẹkẹ rẹ mQ gidi— 
gidi. 

5 Ọna mi iba jẹ là silẹ lati ma pa ilana rẹ m€! 

6 Nigbana li oju kì yio tì mi, nigbati emi ba 
njuba aṣẹ rẹ gbogbo. 

7 Emi o ma fi aiya diduro—ṣinṣin yìn ọ, 
nigbati emi ba ti kẹ idajọ ododo rẹ. 

8 Emi o pa ilana rẹ mf: máṣe kọ mi silẹ pa— 
tapata. 


8 Nipa ewo li ọdọmọkunrin yio fi mu ọna rẹ̀ 
m$ẹ̀? nipa ikiyesi gẹgẹ bi Ọrọ rẹ. 

10 Tinu—tinu mi gbogbo li emi fi ṣe afẹri rẹ: 
máṣe jẹ ki emi ṣina kuro ninu aṣẹ rẹ. 

11 ẹ̀rọ rẹ ni mo pamé li aiya mi, ki emi ki o 
má ba ṣẹ̀ si ọ. 

12 Olubukún ni iwọ, Oluwa: kẹ mi ni ila— 
na rẹ. 

13 Ẹnu mi li emi fi nsọ gbogbo idajọ ẹnu rẹ. 

14 Emi ti nyò li ẹ̀na ẹri rẹ, bi lori oniruru 
ọrọ. 

15 Emi o ma ṣe àṣaro ninu ẹkọ rẹ emi o si 
ma juba òna rẹ. 

16 Emi o ma ṣe inu—didùn ninu ilana rẹ: 
emi kì yio gbagbe òrọ rẹ. 


17 Fi ọpọlọpọ ba iranṣẹ rẹ ṣe, ki emi ki o le 
wa láye, ki emi ki o le ma pa ọrọ rẹ mQ. 

18 La mi li oju, ki emi ki o le ma wò ohun 
iyanu wọnni lati inu ofin rẹ. 

18 Alejo li emi li aiye: máṣe pa àṣẹ rẹ mẹ 
fun mi. 

20 Aiya mi bù nitori ifojusọna si idajọ rẹ 
nigbagbogbo. 

21 Iwọ ti ba awọn agberaga wi, ti a ti fi gé— 
gun, ti o ti ṣina kuro nipa aṣẹ rẹ. 

22 Mu ẹ̀gan ati àbuku kuro lara mi; nitoriti 
emi ti pa ẹri rẹ mf. 


ORIN DAFIDI 119 
23 Awọn. ọmọ-alade. joko. pẹlu, nwọn 
nsòrọ mi: ṣugbọn iranṣẹ rẹ nṣe àṣaro ninu 
ilana rẹ: 
24 Ẹri rẹ pẹlu ni didùn—inu mi ati ìgbimọ mi. 


25 Ọkàn mi lẹ̀ mọ erupẹ: iwọ sọ mi di aye 
gẹgẹ bi ẹ̀rọ rẹ. 

26 Emi ti rohin òna mi, iwọ si gbohùn mi: 
má kéẹ̀ mi ni ilana rẹ. 

27 Mu oye òna ẹkọ rẹ ye mi: bẹli emi o ma 
ṣe aṣaro iṣẹ iyanu rẹ. 

28 Ọkàn mi nrọ fun árẹ̀: iwọ mu mi lara le 
gẹgẹ bi ẹ̀rọ rẹ. 

23 Mu òna eke kuro lọdọ mi: ki o si fi 
ore—ọfẹ fi ofin rẹ fun mi. 

30 Emi ti yàn ọna otitọ: idajọ rẹ ni mo fi lelẹ 
niwaju mi. 

31 Emi ti faramọ ẹri rẹ: Oluwa, máṣe do— 
jutì mi. 

32Emi o ma sare li òna aṣẹ rẹ, nitori iwọ 
bùn aiya mi laye. 


33 Oluwa, kẹ mi li òna rẹ; emi o si ma pa a 
mẹ de opin. 

34 Fun mi li oye, emi o si pa ofin rẹ mé; ni— 
tôtọ, emi o ma kiyesi i tinutinu mi gbogbo. 

35 Mu mi rìn ni ipa aṣẹ rẹ; nitori ninu rẹ̀ ni 
didùn inu mi. 

36 Fa aiya mi si ẹri rẹ, ki o má si ṣe si 
oju—kòkoro. 

37 Yi oju mi pada kuro lati ma Wò ohun 
asan; mu mi yẹ̀ li ọna rẹ. 

38 Fi òrọ rẹ mulẹ si iranṣẹ rẹ, ti iṣe ti ìbẹru 
rẹ̀. 

39 Yi ẹ̀gan mi pada ti mo bẹ̀ru: nitori ti idajọ 

Tẹ dara. 

40 Kiyesi i, ọkàn mi ti fà si ẹkô rẹ: sọ mi di 
aye ninu ododo rẹ. 


41 Jẹ ki ánu rẹ ki o tò mi wá pẹlu, Oluwa, 
ani igbala rẹ gẹgẹ bi ọrọ rẹ. 

42 Bẹli emi o ni ẹ̀rọ ti emi o fi da ẹni ti ngàn 
mi lohùn; nitori mo gbẹkẹle òrọ rẹ. 

43 Lôtọ máṣe gbà òrọ otitọ kuro li ẹnu mi 
Tara; nitori ti mo ti nṣe ireti ni idajọ rẹ. 

44 Bẹli emi o ma pa ofin rẹ mọ patapata titi 
lai ati lailai. 

45 Bẹ̀li emi o ma rìn ni alafia; nitori ti mo 
wá ẹkọ rẹ. 

46 Emi o si ma sòrọ ẹri rẹ niwaju awọn ọba, 
emi kì yio si tiju. 

41 Emi o si ma ṣe inu—didùn ninu aṣẹ rẹ, ti 
emi ti fẹ. 


464 


48 Ọwọ mi pẹlu li emi o gbe soke si aṣẹ rẹ, 
ti emi ti fẹ; emi o si ma ṣe Iṣàrò—ìlànà rẹ. 


48 Ranti òrọ nì si ọmọ—ọdọ rẹ, ninu eyiti 
iwọ ti mu mi ṣe ireti. 

50 Eyi ni itunu mi ninu ipọnju mi: nitori òrọ 
rẹ li o sọ mi di aye. 

51 Awọn agberaga ti nyọ—Ṣuti si mi gldigldi: 
sibẹ emi kò fa sẹhin kuro ninu ofin rẹ. 

52 Oluwa, emi ranti idajọ atijọ; emi si tu ara 
mi ninu. 

53 Mo ni ibinujẹ nla nitori awọn enia bu— 
buru ti o kò ofin rẹ silẹ. 

54 Ilana rẹ li o ti nṣe orin mi ni ile atipo mi. 

55 Emi ti ranti orukọ rẹ Oluwa, li oru, emi 
si ti pa ofin rẹ mé. 

56 Eyi ni mo ni nitori ti mo pa ẹkọ rẹ mQ. 


57 Oluwa, iwọ ni ipin mi: emi ti wipe, emi 
o pa òrọ rẹ mọ. 

58 Emi ti mbẹ̀bẹ oju—rere rẹ tinutinu mi 
gbogbo: ṣanu fun mi gẹgẹ bi òrọ rẹ. 

58 Emi rò òna mi, mo si yi ẹsẹ mi pada si 
ẹri rẹ. 

BÙ Emi yara, emi kò si lọra lati pa ofin rẹ 
mQ. 

61Okùn awọn enia buburu ti yi mi ka: 
ṣugbọn emi kò gbagbe ofin rẹ. 

621 rin ọganjọ emi o dide lati dupẹ fun ọ 
nitori ododo idajọ rẹ. 

63 Egbẹ gbogbo awọn ti o bẹ̀ru rẹ li emi, ati 
ti awọn ti npa ẹkẹ rẹ mQ. 

64 Oluwa, aiye kún fun 8nu rẹ: kẹ mi ni ila— 
na rẹ. 


65 Iwọ ti nṣe rere fun iranṣẹ rẹ Oluwa, gẹgẹ 
bi ẹ̀rọ rẹ. 

66 KÒ mi ni ìwa ati ìmọ rere; nitori ti mo 
gbà aṣẹ rẹ gbé. 

67 Ki a to pọn mi loju emi ti ṣina: ṣugbọn 
nisisiyi emi ti pa òrọ rẹ mQ. 

68 Iwọ ṣeun iwọ si nṣe rere; ké mi ni ilana rẹ. 

68 Awọn agberaga ti hùmọ eke si mi: ṣugbọn 
emi o pa ẹkọ rẹ mé tinutinu mi gbogbo. 

70 Aiya wọn sebọ bi ọrá; ṣugbọn emi o ṣe 
inu-didùn ninu ofin rẹ. 

1 O dara fun mi ti a pọn mi loju; ki emi ki o 
le ké ilana rẹ. 

72 Ofin ẹnu rẹ dara fun mi jù ẹgbẹgbẹrun 
Wura ati fadaka lọ. 


173 Ọwọ rẹ li o ti da mi, ti o si ṣe àworan mi: 
fun mi li oye, ki emi ki o le kẹ aṣẹ rẹ. 


465 


14 Inu awọn ti o bẹ̀ru rẹ yio dùn, nigbati 
nwọn ba ri mi; nitori ti mo ti reti li òrọ rẹ. 

28 Oluwa, emi mò pe, ododo ni idajọ rẹ, ati 
pe li otitọ ni iwọ pén mi loju. 

76 Emi bẹ̀ ọ, jẹ ki iṣeun—anu rẹ ki o má ṣe 
itunu mi gẹgẹ bi ẹ̀rọ rẹ si iranṣẹ rẹ. 

71 Jẹ ki irọnu anu rẹ ki o tò mi Wá, ki emi ki 
o le yẹ: nitori ofin rẹ ni didìn—inu mi. 

78 Jẹ ki oju ki o tì agberaga; nitori ti nwọn 
ṣe arekereke si mi li ainidi: ṣugbọn emi o ma 
ṣe àṣaro ninu ẹkẹ̀ rẹ. 

79 Jẹ ki awọn ti o bẹ̀ru rẹ ki o yipada si mi, 
ati awọn ti o ti mò ẹri rẹ. 

80 Jẹ ki aiya mi ki o pé ni ilana rẹ; ki oju ki o 
máṣe tì mi. 


81Ọkàn mi ndaku fun igbala rẹ; ṣugbọn 
emi ni ireti li òrọ rẹ. 

82 Oju mi ṣofo nitori òrọ rẹ, wipe, Nigbawo 
ni iwọ o tù mi ninu? 

83 Nitori ti emi dabi igo—awọ loju. efin; 
ṣugbọn emi kò gbagbe ilana rẹ. 

84 Ijọ melo li ọjọ iranṣẹ rẹ? nigbawo ni iwọ 
o ṣe idajọ lara awọn ti nṣe inunibini si mi? 

85 Awọn agberaga ti wà ìho silẹ dẹ̀ mi, ti kì 
iṣe gẹgẹ bi ofin rẹ. 

86 Otitọ li aṣẹ rẹ gbogbo: nwọn fi arekereke 
ṣe inunibini si mi: iwọ ràn mi lọwọ. 

87 Nwọn fẹrẹ run mi li ori ilẹ; ṣugbọn emi 
kò kọ ẹkéẹ̀ rẹ silẹ. 

88 Sọ mi di aye gẹgẹ bi iṣeun—ánu rẹ; bẹli 
emi o pa ẹri ẹnu rẹ mé. 


89 Oluwa, lai, òrọ rẹ kalẹ li ọrun. 

90 lati iran—diran li otitọ rẹ; iwọ ti fi idi 
aiye mulẹ, o si duro. 

91 Nwọn duro di oni nipa idajọ rẹ: nitori pe 
Iranṣẹ rẹ ni gbogbo wọn. 

92 Bikoṣepe bi ofin rẹ ti ṣe inu—didùn mi, 
emi iba ti ṣegbe ninu ipọnju mi. 

93Jai emi kì yio gbagbe ẹkọ rẹ; nitori pe 
awọn ni iwọ fi sọ mi di aye. 

94 Tirẹ li emi, gbà mi; nitori ti emi wá ẹké 
rẹ. 

95 Awọn enia buburu ti duro dẹ̀ mi lati pa 
mi run: ṣugbọn emi o kiyesi ẹri rẹ. 

96 Emi ti ri opin ohun pipé gbogbo: ṣugbọn 
aṣẹ rẹ gbOQro gidigidi. 


97 Emi ti fẹ ofin rẹ to! iṣaro mi ni li ọjọ 
gbogbo. 

98 Nipa aṣẹ rẹ iwọ mu mi gbén jù awọn ọta 
mi lọ: nitori ti o wà pẹlu mi lailai. 


ORIN DAFIDI 119 

99 Emi ni iyẹ̀ ninu jù gbogbo awọn olukọ mi 
lọ, nitoripe ẹri rẹ ni iṣaro mi. 

100 Oye ye mi jù awọn àgba lọ, nitori ti mo 
pa ẹké rẹ mẹ. 

101 Mo ti fà ẹsẹ mi sẹhin kuro nipa ọna ibi 
gbogbo, ki emi ki o le pa ẹrọ rẹ mé. 

102 Emi kò yà kuro ni idajọ rẹ: nitoripe iwọ 
li o kẹ mi. 

103 Ọrọ rẹ ti dùn mô mi li ẹnu to! jù oyin lọ 
li ẹnu mi! 

104 Nipa ẹkẹ rẹ emi ni iyẹ ninu: nitorina 
mo korira òna eke gbogbo. 


105 Ọrọ rẹ ni fitila fun ẹsẹ̀ mi, ati imọlẹ si 
ipa òna mi. 

106 Emi ti bura, emi o si mu u ṣẹ, pe, emi o 
pa idajọ ododo rẹ m€6. 

107 A pén mi loju gidigidi: Oluwa sọ mi di 
aye, gẹgẹ bi ẹrọ rẹ. 

108 Emi bẹ̀ ọ, Oluwa, gbà ọrẹ atinuwa ẹnu 
mi, ki o si ké mi ni idajọ rẹ. 

109 Ọkàn mi Wà li ọwọ mi nigbagbogbo: 
emi kò si gbagbe ofin rẹ. 

110 Awọn enia buburu ti dẹkun sílẹ fun mi: 
ṣugbọn emi kò ṣina kuro nipa ẹké rẹ. 

ti Ẹri rẹ ni ogún mi lailai: nitori awọn li 
ayò inu mi. 

112 Emi ti fà aiya mi si ati pa ilana rẹ mẹ 


nigbagbogbo, ani de opin. 


113 Emi korira oniye meji: ṣugbọn ofin rẹ ni 
mo fẹ. 

114 Iwọ ni ibi ipamọ mi ati asà mi: emi nṣe 
ireti ninu ẹ̀rọ rẹ. 

115 Kuro lọdọ mí, ẹnyin oluṣe—buburu: emi 
o si pa ofin Ọlọrun mi m€. 

116 Gbé mi soke gẹgẹ bi òrọ rẹ, ki emi ki o 
le yẹ̀: ki o má si jẹ ki oju ireti mi ki o tì mi. 

117 Gbé mi soke, emi o si Wà li ailewu: emi 
o si juba ìlana rẹ nigbagbogbo. 

118 Iwọ ti tẹ̀ gbogbo awọn ti o ṣina kuro ninu 
ilana rẹ mọlẹ: nitori pe ẹ̀tan ni ironu wọn. 

119 Iwọ ṣá gbogbo awọn enia buburu aiye tì 
bi ìdaré: nitorina emi fẹ ẹri rẹ. 

120 Ara mi Warìri nitori ìbẹru rẹ; emi si 
bẹ̀ru idajọ rẹ. 


121 Emi ti ṣe idajọ ati ododo: iwọ kì yio jọwọ 
mi lọwọ fun awọn aninilara mi. 

122Ṣe onigbọwọ fun iranṣẹ rẹ fun rere: 
máṣe jẹ ki awọn agberaga ki o ni mi lara. 

123 Oju kún mi nitori igbala rẹ, ati nitori òrọ 
ododo rẹ. 


ORIN DAFIDI 119 

124 Ṣe si iranṣẹ rẹ gẹgẹ bi anu rẹ, ki o si ké 
mi ni ilana rẹ. 

125 Iranṣẹ rẹ li emi: fun mi li oye, emi o si 
mẹ ẹri rẹ. 

126 Oluwa, o to akokò fun ọ lati ṣiṣẹ: nitori 
ti nwọn ti sọ ofin rẹ di ofo. 

127 Nitorina emi fẹ aṣẹ rẹ jù Wura, ani, jù 
wura didara lọ. 

128 Nitorina emi kà gbogbo ẹkẹ̀ rẹ si otitọ 
patapata: emi si korira gbogbo òna eke. 


128 Iyanu li ẹri rẹ: nitorina li ọkàn mi ṣe pa 
Wọn mẹ̀. 

130 Ifihan òrọ rẹ funni ni imọlẹ; o si fi oye 
fun awọn òpe. 

131 Emi yà ẹnu mi, emi mí hẹlẹ: nitori ti 
ọkàn mi fà si aṣẹ rẹ. 

132 Iwọ bojuwò mi; ki o si ṣanu fun mi, gẹgẹ 
bi iṣe rẹ si awọn ti o fẹ orukọ rẹ. 

133 Fi iṣisẹ mi mulẹ ninu ẹ̀rọ rẹ: ki o má si 
jẹ ki ẹ̀ṣẹkẹṣẹ ki o jọba lori mi. 

134 Gbà mi lọwọ inilara enia; bẹli emi o si 
ma pa ẹkẹ̀ rẹ mọ. 

135 Ṣe oju rẹ ki o mọlẹ si iranṣẹ rẹ lara; ki o 
si kọ mi ni ilana rẹ. 

136 Odò omi ṣàn silẹ li oju mi nitori nwọn 
kò pa ofin rẹ mé. 


137 Olododo ni iwọ, Oluwa, ati diduro— 
ṣinṣin ni idajọ rẹ. 

138 Iwọ paṣẹ ẹri rẹ li ododo ati otitọ gidigidi. 

138 Itara mi ti pa mi run nitori ti awọn ọta 
mi ti gbagbe òrọ rẹ. 

140 Funfun gbò li òrọ rẹ: nitorina ni iranṣẹ 
rẹ ṣe fẹ ẹ. 

141 Emi kere ati ẹni ẹ̀gan ni: ṣugbọn emi kò 
gbagbe ẹkẹ̀ rẹ. 

142 Ododo rẹ ododo lailai ni, otitọ si li ofin rẹ. 

143 iyọnu ati àrokan dì mi mu: ṣugbọn aṣẹ 
Tẹ ni inu—didùn mi. 

144 Ododo ẹri rẹ aiye—raiye ni: fun mi li 
oye, emi o si yò. 


145 Tinu—tinu mi gbogbo ni mo fi kigbe; 
Oluwa, da mi lohùn; emi o pa ilana rẹ m€. 

146 Emi kigbe si ọ; gbà mi là, emi o si ma pa 
ẹri rẹ mé. 

147 Emi ṣaju kutukutu owurọ, emi ke: emi 
nṣe ireti ninu ẹ̀rọ rẹ. 

148 Oju mi ṣaju iṣọ—oru, ki emi ki o le ma ṣe 
iṣaro ninu òrọ rẹ. 

148 Gbohùn mi gẹgẹ bi anu rẹ: Oluwa, sọ 
mi di aye gẹgẹ bi idajọ rẹ. 


466 


150 Awọn ti nlepa ìwa-ika sunmọ itosi: 
nwọn jina si ofin rẹ. 

151 Oluwa, iwọ wà ni itosi: otitọ si ni gbogbo 
aṣẹ rẹ. 

152 Lati inu ẹri rẹ, emi ti mẹ nigba atijọ pe, 
iwọ ti fi idi wọn mulẹ lailai. 


153 Wò ipọnju mi, ki o si gbà mi: nitori ti 
emi kò gbagbe ofin rẹ. 

154 Gbà ẹjọ mi rò, ki o rà mi pada: sọ mi di 
aye nipa òrọ rẹ. 

155 Igbala jina si awọn enia buburu: nitori ti 
nwọn kò wá ilana rẹ. 

156 Ọpọ ni irọnu anu rẹ, Oluwa: sọ mi di 
aye gẹgẹ bi idajọ rẹ. 

157 Ọpọ li awọn oninunibini mi ati awọn ọta 
mi; ṣugbọn emi kò fà sẹhin kuro ninu ẹri rẹ. 

158 Emi wò awọn ẹlẹtan, inu mi si bajẹ; ni— 
tori ti nwọn kò pa ẹrọ rẹ m€. 

158 Wò bi emi ti fẹ ẹkẹ rẹ: Oluwa, sọ mi di 
aye gẹgẹ bi anu rẹ. 

160 Otitọ ni ipilẹṣẹ òrọ rẹ; ati olukulùku 
idajọ ododo rẹ duro lailai. 


161 Awọn ọmọ-alade ṣe inunibini si mi li 
ainidi: ṣugbọn ọkàn mi warìri nitori òrọ rẹ. 

162 Emi yò si ẹ̀rọ rẹ, bi ẹniti o ri ikogun 
pupọ. 
163 Emi korira, mo si ṣe hỌ si eke ṣiṣe: 
ṣugbọn ofin rẹ ni mo fẹ. 

164 Nigba meje li ôjọ li emi nyìn ọ nitori 
ododo idajọ rẹ. 

165 Alafia pupò li awọn ti o fẹ ofin rẹ ni: kò 
si si ohun ikọsẹ fun wọn. 

166 Oluwa, emi ti nreti igbala rẹ, emi si ṣe 
aṣẹ Tẹ. 

167 Ọkàn mi ti pa ẹri rẹ mẹ; emi si fẹ wọn 
gidigidi. 

168 Emi ti npa ẹkọ ati ẹri rẹ m€; nitori ti 
gbogbo òna mi mbẹ niwaju rẹ. 


168 Oluwa, jẹ ki ẹkún mi ki o sunmọ iwaju 
rẹ: fun mi li oye gẹgẹ bi òrọ rẹ. 

170 Jẹ ki ẹ̀bẹ mi ki o wá siwaju rẹ: gbà mi 
gẹgẹ bì ẹ̀rọ rẹ. 

171 Ete mi yio sọ iyìn jade, nigbati iwọ ba ti 
kẹ̀ mi ni ilana rẹ. 

172 Ahọn mi yio sọ niti òrọ rẹ: nitori pe 
ododo ni gbogbo aṣẹ rẹ. 

173 Jẹ ki ọwọ rẹ ki o ràn mi lọwọ; nitori ti 
mo ti yàn ẹkọ rẹ. 

174 Oluwa, ọkàn mi ti fà si igbala rẹ; ofin rẹ 
si ni didùn—inu mi. 


467 


175 Jẹ ki ọkàn mi ki o wà láye, yio si ma yìn 
ọ; si jẹ ki idajọ rẹ ki o ma ràn mi lọwọ. 

176 Emi ti ṣina kiri bi agutan ti o nù; wá 
iranṣẹ rẹ nitori ti emi kò gbagbe aṣẹ rẹ. 


l 20 1 NINU ipọnju mi emi kepẹ̀ Olu— 
wa, o si da mi lohùn. 


2 Oluwa, gbà ọkàn mi, lọwọ ẹ̀te eke, ati 
lọwọ ahọn ẹ̀tan? 

3Kini ki a fi fun ọ? tabi kini ki a ṣe si ọ, 
ahọn ẹ̀tan. 

4 Ọfà mimu alagbara, ti on ti ẹyin—iná igi 
juniperi! 

5 Egbe ni fun mi, ti mo ṣe atipo ni Meṣeki, 
ti mo joko ninu agọ Kedari! 

6 ti pẹ ti ọkàn mi ti ba ẹniti o korira alafia 
gbe. 
7 Alafia ni mo fẹ: ṣugbọn nigbati mo ba 
sòrọ, ija ni ti wọn. 


121 


nwa? 

2 Iranlọwọ mi yio ti ọwọ Oluwa wá, ti o da 
ọrun on aiye. 

3 On kì yio jẹ ki ẹsẹ rẹ ki o yẹ̀; ẹniti npa ọ 
m€ẹ̀ kì yio tôgbe. 

4 Kiyesi i, ẹniti npa Israeli mọ, kì itôgbe, 
bẹ̀ni kì isùn. 

5 Oluwa li olupam€é rẹ: Oluwa li ojiji rẹ li 
ọwọ òtún rẹ. 

6 Orùn kì yio pa ọ nigba ọsan, tabi oṣupa 
nigba oru. 

7 Oluwa yio pa ọ mẹ kuro ninu ibi gbogbo: 
yio pa ọkàn rẹ mé. 

8 Oluwa yio pa alọ ati àbọ rẹ mé lati igba yi 


lọ, ati titi lailai. 
l 22 TINU mi dùn nigbati nwọn wi fun 
mi pe, Ẹ jẹ ki a lọ si ile Oluwa. 

2 Ẹsẹ wa yio duro ni ẹnu—bode rẹ, iwọ Je— 
rusalemu. 

3 Jerusalemu, iwọ ti a kẹ̀ bi ilu ti o fi ara 
mọra pò ṣọkan. 

4 Nibiti awọn ẹ̀ya ima gòke lọ, awọn ẹ̀ya 
Oluwa, ẹri fun Israeli, lati ma dupẹ fun orukọ 
Oluwa. 

5 Nitori ibẹ li a gbé itẹ idajọ kalẹ, awọn itẹ 
ile Dafidi. 

6 Gbadura fun alafia Jerusalemu: awọn ti o 
fẹ ọ yio ṣe rere. 

7 Ki alafia ki o wà ninu odi rẹ, ati ire ninu 
afin rẹ. 


1EMI o gbé oju mi sí orí oke 
wọnnì, nibo ni iranlọwọ mi yio ti 


ORIN DAFIDI 119 —126 


8 Nitori awọn arakunrin ati awọn ẹgbẹ 
mi, emi o wi nisisiyi pe, Ki alafia ki o wà 
ninu rẹ! 

98 Nitori ile Oluwa Ọlọrun wa, emi o ma Wá 


ire rẹ. 
l 23 1IWỌ ni mo gbé oju mi soke si, 
iwọ ti ngbe inu ọrun. 

2 Kiyesi i, bi oju awọn iranṣẹkunrin ti ima 
WÒ ỌWỌ awọn baba wWọn, ati bi oju 
iranṣẹ—binrin ti ima wò ọwọ iya rẹ̀; bẹli oju wa 
nwò Oluwa Ọlọrun wa, titi yio fi ṣinu fun wa. 

3 Oluwa, ṣanu fun wa, ṣanu fun wa: nitori ti 
a kún fun ẹ̀gan pupò—pupọ. 

4 Ọkàn wa kún pupò—pupò fun ẹ̀gan awọn 
onirera, ati fun ẹ̀gan awọn agberaga. 


1 24 1:25: pe Oluwa ti o ti wà 
fun wa, ki Israeli ki o ma wi nisi— 
siyi; 

2Iba máṣe pe Oluwa ti o ti wà fun Wa, 
nigbati awọn enia duro sí Wa: 

3 Nigbana ni nwọn iba gbé Wa mì láye, 
nigbati ibinu nwọn ru si Wa: 

4 Nigbana li omi wọnni iba bò Wa mọlẹ, 
iṣan omi iba ti bori ọkàn Wa: 

5 Nigbana li agberaga omi iba bori ọkàn wa. 

6 Olubukún li Oluwa, ti kò fi wa fun wọn bi 
ohun ọdẹ fun ehin wọn. 

7 Ọkàn wa yọ bi ẹiyẹ jade kuro ninu okùn 
apẹiyẹ: okùn já, awa sí yọ. 

8 Iranlọwọ wa mbẹ li orukọ Oluwa, ti o da 


ọrun on aiye. 

l 2 S 1AWỌN ti o gbẹkẹle Oluwa yio 
dabi òke Sioni, ti a kò le ṣi ni idi, 

bikoṣepe o duro lailai. 

2 Bi òke nla ti yì Jerusalemu ka, bẹli Oluwa 
yi awọn enia rẹ̀ ka lati isisiyi lọ ati titi lailai. 

3 Nitori ti ọpá awọn enia buburu kì yio bà 
le ipin awọn olododo: ki awọn olododo ki o 
má ba fi ọwọ wọn le ẹ̀ṣẹ. 

4 Oluwa ṣe rere fun awọn ẹni—rere, ati fun 
awọn ti aiya wọn duro ṣinṣin. 

5 Bi o ṣe ti iru awọn ti nwọn yà si ipa òna 
wiwọ wọn: Oluwa yio jẹ ki wọn lọ pẹlu awọn 
oniṣẹ ẹ̀ṣẹ: ṣugbọn alafia yio wà lori Israeli. 

1 NIGBATI Oluwa mu ikélọ Sioni 


l 2Ôô pada, awa dabi ẹniti nla alá. 


2 Nigbana li ẹnu Wa kún fun ẹrin, ati ahọn 
wa kọ orin: nigbana ni nwọn wi ninu awọn 
keferi pe, Oluwa ṣe ohun nla fun wọn. 


ORIN DAFIDI. 126 —132 


3 Oluwa ṣe ohun nia fun wa: nitorina awa 
nyò. 

4 Oluwa mu ikúélọ wa pada, bi iṣan—omi ni 
gusu. 

5 Awọn ti nfi omije fún irugbin yio fi ayọ ka. 

6 Ẹniti nfi ẹkun rìn lọ, ti o si gbé irugbin 
lọwọ, lôtọ, yio fi ayò pada wá, yio si rù iti rẹ̀. 


l 27 1BIKOṢEPE Oluwa ba kọ ile na, 
awọn ti nkôẹ̀ ọ nṣiṣẹ lasan: 

bikoṣepe Oluwa ba pa ilu mé, oluṣọ ji lasan. 

2 Asan ni fun ẹnyin ti ẹ dide ni kutukutu 
lati pẹ iṣiwọ, lati jẹ onjẹ lálá: bẹli o nfi ire fun 
olufẹ rẹ̀ loju orun. 

3 Kiyesi i, awọn ọmọ ni ini Oluwa: ọmọ inu 
si li ẹ̀re rẹ̀. 

4 Bi ọfà ti ri li ọwọ alagbara, bẹli awọn ọmọ 
igbà ẹ̀we rẹ. 

5 Ibukún ni fun ọkunrin na ti apo rẹ̀ kún 
fun wọn: oju kì yio tì wọn, ṣugbọn nwọn o 
ṣẹgun awọn ọta li ẹnu ẹna. 


l 28 1IBUKÙN ni fun gbogbo ẹniti o 
bẹ̀ru Oluwa; ti o si nrìn li òna rẹ̀. 

2 Nitori ti iwọ o jẹ iṣé ọwọ rẹ: ibukún ni fun 
ọ: yio si dara fun ọ. 

3Obinrin rẹ yio dabi àjara rere eleso pupọ 
li arin ile rẹ: awọn ọmọ rẹ yio dabi igi olifi yi 
tabili rẹ ka. 

4 Kiyesi i, pe bẹli a o busi i fun ọkunrin na, 
ti o bẹ̀ru Oluwa. 

5 Ki Oluwa ki o busi i fun ọ lati Sioni wá, ki 
ìwọ ki o si ma ri ire Jerusalemu li ọjọ aiye rẹ 
gbogbo. 


6Bẹni ki iwọ ki o si ma ri ati ọmọ—de—ọmọ 


rẹ: ati alafia lara Israeli. 
l 29 1IGBA pupò ni nwọn ti npôn mi 
loju lati igba-ewe mi Wá, ni ki 

Israeli ki o wi nisisiyi. 

2Igba pupò ni nwọn ti npén mi loju lati 
igba—ewe mi wá: sibẹ nwọn kò ti ibori mi. 

3 Awọn awalẹ̀ walẹ si ẹhin mi: nwọn si la 
aporo Wọn gigun. 

4Olododo li Oluwa: o ti ke okùn awọn enia 
buburu kuro. 

5Ki gbogbo awọn ti o korira Sioni ki o 
damu, ki nwọn ki o si yi ẹhin pada. 

6 Ki nwọn ki o dabi koriko ori—ile ti o gbẹ 
danu, ki o to dagba soke: 

7 Eyi ti oloko pipa kò kún ọwọ rẹ̀; bẹli ẹniti 
ndi ití, kò kún apa rẹ̀. 

8 Bẹli awọn ti nkọja lọ kò wipe, Ibukún 


468 


Oluwa ki o pẹlu nyin: awa sure fun nyin li 


orukọ Oluwa. 
l 30 1LATI inu ibu wá li emi kepe ọ, 
Oluwa. 

2 Oluwa, gbohùn mi, jẹ ki eti rẹ ki o tẹ̀ silẹ 
si ohùn ẹ̀bẹ mi. 

3Oluwa, ibaṣepe iwọ a má sami ẹ̀ṣẹ, Olu— 
wa, tani iba duro? 

4 Nitori idariji wà lọdọ rẹ, ki a le ma bẹ̀ru rẹ. 

5Emi duro dẹ̀ Oluwa, ọkàn mi duro, ati 
ninu òrọ rẹ̀ li emi nṣe ireti. 

6Ọkàn mi duro dẹ̀ Oluwa, jù awọn ti nṣọna 
owurọ lọ, ani jù awọn ti nṣẹna owurọ lọ. 

7 Israeli iwọ ni ireti niti Oluwa: nitori pe 
lọdọ Oluwa li anu Wà, ati lọdọ rẹ̀ li òpọlọpọ 
idande wà. 

8On o si da Israeli nidẹ̀ kuro ninu ẹ̀ṣẹ rẹ̀ 


gbogbo, 

l 3 l 1OLUWA, aiya mi kò gbega, bẹli 
oju mi kò gbé soke: bẹli emi kò 

fi ọwọ mi le ẹ̀ran nla, tabi le ohun ti o ga jù 

mi lọ. 

2 Nitotọ emi mu ọkàn mi simi, mo si mu u 
dakẹjẹ, bi ọmọ ti a ti ọwọ iya rẹ̀ gbà li ẹnu 
ọmu: ọkàn mi ri bi ọmọ ti a já li ẹnu ọmu. 

3 Israeli, iwọ ni ireti lọdọ Oluwa lati isisiyi 


lọ ati lailai. 
l 3 2 1 OLUWA, ranti Dafidi ninu gbogbo 
ipọnju rẹ̀: 

2 Ẹniti o ti bura fun Oluwa, ti o si ṣe ileri ifẹ 
fun Alagbara Jakobu pe. 

3 Nitôtọ, emi kì yio Wò inu agọ ile mi lọ, 
bẹli emi kì yio gùn ori akete mi; 

4 Emi kì yio fi orun fun oju mi, tabi Ogbe 
fun ipenpeju mi, 

5 Titi emi o fi ri ibi fun Oluwa, ibujoko fun 
Alagbara Jakobu. 

6 Kiyesi i, awa gburo rẹ̀ ni Efrata: awa ri i 
ninu oko ẹgàn na. 

7 Awa o lọ sinu agọ rẹ̀: awa o ma sìn nibi 
apoti-itisẹ rẹ̀. 

8 Oluwa, dide si ibi isimi rẹ; iwọ, ati apoti 
agbara rẹ. 

9 Ki a fi ododo Wò awọn alufa rẹ: ki awọn 
enia mimọ rẹ ki o ma hô fun ayọ. 

10 Nitori ti Dafidi iranṣẹ rẹ, máṣe yi oju 
ẹni—ororo rẹ pada. 

11 Oluwa ti bura nitôtọ fun Dafidi; on kì yio 
yipada kuro ninu rẹ̀, Ninu iru-ọmọ inu rẹ li 
emi o gbé kalẹ si ori itẹ rẹ. 


12 Bi awọn ọmọ rẹ yio ba pa majẹmu mi mé 
ati ẹri mi ti emi o kẹ wọn, awọn ọmọ wọn 
pẹlu yio joko lori itẹ rẹ lailai. 

13 Nitori ti Oluwa ti yàn Sioni; o ti fẹ ẹ fun 
ibujoko rẹ̀. 

14 Eyi ni ibi isimi mi lailai: nihin li emi o ma 
gbe; nitori ti mo fẹ ẹ. 

15 Emi o bukún onjẹ rẹ pupọ—pupọ: emi o fi 
onjẹ tẹ awọn talaka rẹ lọr(in. 

16 Emi o si fi igbala wọ awọn alufa rẹ̀: awọn 
enia mimé rẹ̀ yio ma hé fun ayọ. 

17 Nibẹ li emi o gbe mu iwo Dafidi yọ, emi 
ti ṣe ilana fitila kan fun ẹni—ororo mi. 

16 Awọn ọta rẹ̀ li emi o fi itiju wọ: ṣugbọn 
lara on tikararẹ̀ li ade rẹ yio ma gbilẹ. 


133 


irẹpọ. 

2 O dabi ororo ikunra iyebiye li ori, ti o ṣàn 
de irungbọn, ani irungbọn Aaroni: ti o si ṣàn 
si eti aṣọ rẹ̀; 

3 Bi ìri Hermoni ti o ṣàn sori òke Sioni: nitori 
nibẹ ni Oluwa gbe paṣẹ ibukún, ani ìye lailai. 

l 34 1 Ẹ kiyesi i, ẹ fi ibukún fun Olu— 
wa, gbogbo ẹnyin iranṣẹ Oluwa, 
ti nduro ni ile Oluwa li oru. 

2Ẹ gbé ọwọ nyin soke si ibi—mimQ6, ki ẹ si 
fi ibukún fun Oluwa. 

3 Oluwa ti o da ọrun on aiye, ki o busi i fun 


ọ lati Sioni wá. 
l 3 5 1Ẹ yìn Oluwa, Ẹ yìn orukọ Olu— 
wa; ẹ yìn i, ẹnyin iranṣẹ Oluwa. 

2Ẹnyin ti nduro ni ile Oluwa, ninu agbalá 
ile Ọlọrun wa. 

3 Ẹ yìn Oluwa: nitori ti Oluwa ṣeun; ẹ kọrin 
iyìn si orukọ rẹ̀; ni orin ti o din. 

4 Nitori ti Oluwa ti yan Jakobu fun ara rẹ̀; 
ani Israeli fun iṣura ayo rẹ̀. 

5 Nitori ti emi mò pe Oluwa tobi, ati pe 
Oluwa ju gbogbo oriṣa lọ. 

6Ohunkohun ti o wú Oluwa, on ni iṣe li 
ọrun, ati li aiye, li okun, ati ni ọgbun gbogbo. 

7O mu ikúiku gòke lati opin ilẹ wá: o da 
manamana fun òjo: o nmu afẹfẹ ti inu ile iṣura 
rẹ̀ wá. 

8 Ẹniti o kọlù awọn akọbi Egipti, ati ti enia 
ati ti ẹranko. 

9 Ẹniti o rán àmi ati iṣẹ iyanu si arin rẹ, iwọ 
Egipti, si ara Farao, ati si ara awọn iranṣẹ rẹ̀ 


gbogbo. 


1 KIYESI i, o ti dara o si ti dun to 
fun awọn ará lati ma jumọ gbe ni 


ORIN DAFIDI. 132 —136 
10 Ẹniti o kọlu awọn orilẹ—ede pupò, ti o si 
pa awọn alagbara ọba. 
11 Sihoni, ọba awọn ara Amori, ati Ogu, ọba 
Baṣani, ati gbogbo ijọba Kenaani: 
12 O si fi ilẹ wọn funni ni ini, ini fun Israeli, 
enia rẹ̀. 
13 Oluwa, orukọ rẹ duro lailai; iranti rẹ 
Oluwa, lati iran—diran. 
14 Nitori ti Oluwa yio ṣe idajọ awọn enia rẹ̀, 
yio si ṣe iyénu si awọn ọmọ—ọdọ rẹ̀, 
15 Fadaka on Wura li ere awọn keferi, iṣẹ 
ọwọ enia. 
16 Nwọn li ẹnu, ṣugbọn nwọn kò sọrọ; 
nwọn li oju, ṣugbọn nwọn kò fi riran. 
17 Nwọn li eti, ṣugbọn nwọn kò fi gbọran; 
bẹni kò si emi kan li ẹnu wọn. 
18 Awọn ti o ṣe wọn dabi wọn: bẹ si li olu-— 
kuluku ẹniti o gbẹkẹle wọn. 
19 Ẹnyin arale Israeli, ẹ fi ibukún fun Oluwa, 
ẹnyin arale Aaroni, ẹ fi ibukún fun Oluwa. 
20 Ẹnyin arale Lefi, ẹ fi ibukún fun Oluwa; 
ẹnyin ti o bẹ̀ru Oluwa, ẹ fi ibukún fun Oluwa. 
21 Olubukún li Oluwa, lati Sioni wá, ti ngbe 
Jerusalemu. Ẹ fi iyìn fun Oluwa. 
1Ẹ fi ọpẹ fun Oluwa: nitoriti o 


l 3ô ṣeun; nitori ti anu rẹ̀ duro laílai. 


2Ẹ fi ọpẹ fun Ọlọrun awọn ọlọrun: nitori ti 
anu rẹ̀ duro lailai. 

3Ẹ fi ọpẹ fun Oluwa awọn oluwa: nitori ti 
anu rẹ̀ duro lailai. 

4Fun on nikan ti nṣe iṣẹ iyanu nla: nitori ti 
anu rẹ̀ duro lailai. 

5 Fun ẹniti o fi ọgbén da ọrun: nitori ti ánu 
rẹ̀ duro lailai. 

6 Fun ẹniti o tẹ̀ ilẹ lori omi: nitori ti ánu rẹ̀ 
duro lailai. 

7 Fun ẹnití o dá awọn imọlẹ nla: nitori ti 
anu rẹ̀ duro lailai. 

8Ôrùn lati jọba ọsan: nitori ti anu rẹ̀ duro 
lailai: 

98 Oṣupa ati irawọ lati jọba oru: nitori ti anu 
rẹ̀ duro lailai. 

10 Fun ẹniti o kọlù Egipti lara awọn akọbi 
wọn: nitori ti anu rẹ̀ duro lailai. 

ti O si mu Israeli jade kuro lárin wọn: ni— 
tori ti anu rẹ̀ duro lailai: 

12 Pẹlu ọwọ agbara, ati apa ninà: nitori ti 
anu rẹ̀ duro lailai. 

13 Fun ẹniti o pin Okun pupa ni iya: nitori ti 
anu rẹ̀ duro lailai: 

140 si mu Israeli kọja lọ larin rẹ̀: nitori ti 
anu rẹ̀ duro lailai. 


ORIN DAFIDI 136 —139 

15 Ṣugbọn o bi Farao ati ogun rẹ̀ ṣubu ninu 
Okun pupa: nitori ti ánu rẹ̀ duro lailai. 

16 Fun ẹniti o sin awọn enia rẹ̀ la aginju ja: 
nitori ti ánu rẹ̀ duro lailai. 

17 Fun ẹniti o kọlù awọn ọba nla: nitori ti 
anu rẹ̀ duro lailai. 

18 si pa awọn ọba olokiki: nitori ti ánu rẹ̀ 
duro lailai. 

18 Sihoni, ọba awọn ara Amori: nitori ti ánu 
rẹ duro lailai. 

20 Ati Ogu, ọba Baṣani: nitori ti ánu rẹ̀ duro 
lailai. 

210O si fi ilẹ wọn funni ni ini, nitori ti anu 
rẹ̀ duro lailai. 

22 Ini fun Israeli, iranṣẹ rẹ̀; nitori ti ánu rẹ̀ 
duro lailai. 

23 Ẹniti o ranti Wa ni ìwa irẹlẹ wa; nitori ti 
anu rẹ̀ duro lailai. 

24 O si dá wa ni ide lọwọ awọn ọta wa; ni— 
tori ti anu rẹ̀ duro lailai. 

25 Ẹniti o nfi onjẹ fun ẹda gbogbo: nitori ti 
anu rẹ̀ duro lailai; 

26 Ẹ fi ọpẹ fun Ọlọrun ọrun; nitori ti ánu rẹ̀ 
duro lailai. 


l 3 7 1LI ẹba odò Babeli, nibẹ li awa 
gbe joko, awa si sọkun nigbati 
awa ranti Sioni. 

2 Awa fi duru wa kẹ si ori igi wíllo ti o wà 
lárin rẹ̀. 

3 Nitoripe nibẹ li awọn ti o kò wa ni igbekun 
bere orin lọwọ wa; ati awọn ti o ni wa lara bere 
idaraya wipe; Ẹ kọ orin Sioni kan fun wa. 

4 Awa o ti ṣe kọ orin Oluwa ni ilẹ ajeji? 

5 Jerusalemu, bi emi ba gbagbe rẹ, jẹ ki 
ọwọ ọtún mi ki o gbagbe ìlò rẹ̀. 

6 Bi emi kò ba ranti rẹ, jẹ ki ahọn mi ki o lẹ 
mọ ẹ̀rìgì mi; bi emi kò ba fi Jerusalemu ṣaju 
olori ayò mi gbogbo. 

7 Oluwa, ranti ọjọ Jerusalemu lara awọn 
ọmọ Edomu, awọn ẹniti nwipe, Wò o palẹ, 
Wé o palẹ, de ipilẹ rẹ̀! 

8 wọ, ọmọbinrin Babeli, ẹniti a o parun; 
ibukún ni fun ẹniti o san a fun ọ bi iwọ ti hù 
si wa. 

8 ibukún li ẹniti o mu, ti o si fi ọmọ wẹwẹ 


rẹ ṣán okuta. 
l 38 1EMI o ma yìn ọ tinu—tinu mi 
gbogbo; niwaju awọn oriṣa li emi 
o ma kọrin iyìn si ọ. 
2 Emi o ma gbadura siha tempili mimọ rẹ, 
emi o si ma yìn orukọ rẹ nitori iṣeun—ifẹ rẹ 


470 


ati otitọ rẹ; nitori iwọ gbé òrọ rẹ ga jù gbogbo 
orukọ rẹ lọ. 

3 Li ọjọ ti mo kepẹ̀, iwọ da mi lohùn, iwọ si 
fi ipa mu mi lara le li ọkàn mi. 

4 Gbogbo awọn ọba aiye yio yìn ọ, Oluwa, 
nigbati nwọn ba gbọ ẹ̀rọ ẹnu rẹ. 

5 Nitôtọ, nwọn o ma kọrin ni ipa—òna Olu— 
Wa: nitori pe nla li ogo Oluwa. 

6 Bi Oluwa tilẹ ga, sibẹ o juba awọn onirẹlẹ; 
ṣugbọn agberaga li o mò li òkere rére. 

7 Bi emi tilẹ nrìn ninu ipọnju, iwọ ni yio sọ 
mi di aye: iwọ o nà ọwọ rẹ si ibinu awọn ọta 
mi, ọwọ ọtún rẹ yio si gbà mi. 

8 Oluwa yio ṣe ohun ti iṣe ti ẹmi li aṣepe: 
Oluwa, anu rẹ duro lailai: máṣe kò iṣẹ ọwọ ara 


rẹ silẹ. 
l 3 Ọ 1OLUWA, iwọ ti wadi mi, iwọ si 
ti mò mi. 

2 Iwọ mò ijoko mi ati idide mi, iwọ mò iro 
mi li òna jijin rére. 

3 Iwọ yi ipa Ọna mi ká ati ibulẹ mi, gbogbo 
òna mi si di mimò fun ọ. 

4 Nitori ti kò si ọrọ kan li ahọn mi, kiyesi i, 
Oluwa, iwọ mò ọ patapata. 

5Iwọ sé mi mọ lẹhin ati niwaju, iwọ si fi 
ọwọ rẹ le mi. 

6 Iru imo yi ṣe ohun iyanu fun mi jù; o ga, 
emi kò le mọ ọ. 

7 Nibo li emi o gbe lọ kuro lọwọ ẹmi rẹ? 
tabi nibo li emi o sáré kuro niwaju rẹ? 

8 Bi emi ba gòke lọ si ọrun, iwọ wà nibẹ: bi 
emi ba si tẹ ẹni mi ni ipò okú, kiyesi i, iwọ wà 

8 Emi iba mu iyẹ—apa owurọ, ki emi si lọ 
joko niha opin okun; 

10 Ani nibẹ na li ọwọ rẹ yio fà mi, ọwọ ọtún 
rẹ yio si dì mi mu. 

11 Bi mo ba wipe, Njẹ ki òkunkun ki o bò 
mi mọlẹ; ki imọlẹ ki o di oru yi mi ka. 

12 Nitòtọ òkunkun kì iṣu lọdọ rẹ; ṣugbọn 
oru tàn imọlẹ bi ọsan: ati òkunkun ati ọsan, 
mejeji bakanna ni fun ọ. 

13 Nitori iwọ li o dá ọkan mi: iwọ li o bò mi 
mọlẹ ni inu iya mi. 

14Emi o yìn ọ; nitori tẹ̀ru—tẹ̀ru ati tiya— 
nu—tiyanu li a dá mi: iyanu ni iṣẹ rẹ; eyinì li 
ọkàn mi si mò dajudaju. 

15 Ẹda ara mi kò pamọ kuro lọdọ rẹ, nigbati 
a da mi ni ìkọkọ, ti a si nṣiṣẹ mi li arabara 
niha isalẹ ilẹ aiye. 

16 Oju rẹ ti ri ohun ara mi ti o wà laipé: a 
ti ninu iwe rẹ ni a ti kọ gbogbo wọn si, li 


4 
ojojumọ li a nda wọn, nigbati ọkan wọn kò 
ti isi. 

17 Ọlọrun, ìro inu rẹ ti ṣe iye—biye to fun 
mi, iye wọn ti pò to! 

18 Emi iba kà wọn, nwọn jù iyanrin lọ ni 
iye: nigbati mo ba jí, emi wà lọdọ rẹ sibẹ. 

18 Ọlọrun iba jẹ pa enia buburu nitotọ: ni— 
torina kuro lọdọ mi ẹnyin ọkunrin ẹ̀jẹ. 

20 Ẹniti nfi inu buburu sọrọ si ọ, awọn ọta 
rẹ npẹ̀ orukọ rẹ li asan! 

21 Oluwa, njẹ emi kò korira awọn ti o kori— 
ra rẹ? njẹ inu mi kò ha si bajẹ si awọn ti o 
dide si ọ? 

22 Emi korira wọn li àkotan: emi kà wọn si 
ọta mi. 

23 Ọlọrun, wadi mi, ki o si mò aiya mi: dán 
mi wò, ki o si mò ìro—inu mi: 

24 Ki o si WÒ bi ipa-ọòna buburu kan ba wà 
ninu mi, ki o si fi ẹsẹ mi le òna ainipẹkun. 
ìka nì; 

2 Ẹniti nrò ìwa—buburu ni inu wọn; nigba— 
gbogbo ni nwọn nrú ìja soke si mi. 

3Nwọn ti pén ahọn wọn bi ejo; oro pamọlẹ 
mbẹ li abẹ ẹ̀te wọn. 

4 Oluwa, pa mi mé kuro lọwọ enia buburu; 
yọ mi kuro lọwọ ọkunrin ìka nì; ẹniti o ti pin— 
nu rẹ̀ lati bì ìrin mi ṣubu. 

5 Awọn agberaga dẹ pakute silẹ fun mi, ati 
okùn; nwọn ti nà àwọn lẹba ẹ̀Ọna; nwọn ti 
kẹkùn silẹ fun mi. 

6 Emi wi fun Oluwa pe, iwọ li Ọlọrun mi: 
Oluwa, gb ohùn ẹ̀bẹ mi. 

7 Ọlọrun Oluwa, agbara igbala mi, iwọ li o 
bò ori mi mọlẹ li ọjọ ìja. 

8 Oluwa, máṣe fi ifẹ enia buburu fun u: 
máṣe kún ọgbén buburu rẹ̀ lọwọ: ki nwọn ki 
o má ba gbé ara wọn ga. 

8 Bi o ṣe ti ori awọn ti o yi mi ká kiri ni, jẹ ki 
ìka ẹ̀te ara wọn ki o bò wọn mọlẹ. 

10 A o da ẹyin iná si wọn lara: on o wé wọn 


TOLUWA gbà mi lọwọ ọkunrin 
buburu nì, yọ mi lọwọ ọkunrin 


má le dide mẹ. 

11 Máṣe jẹ ki alahọn buburu ki o fi ẹsẹ mulẹ 
li aiye: ibi ni yio ma dọdẹ ọkunrin ìka nì lati bì 
i ṣubu. 

12 Emi mò pe, Oluwa yio mu òran olupọnju 
duro, ati are awọn talaka. 

14 Nitôtọ awọn olododo yio ma fi ọpẹ fun 
orukọ rẹ: awọn ẹni diduro—ṣinṣin yio ma gbe 
iwaju rẹ. 


7 


1 ORIN DAFIDI 139—143 
l 4 l 1OLUWA, emi kigbe pẹ̀ ọ: yara si 
ọdọ mi; fi eti si ohùn mi, nigbati 

mo ba nkepẹ̀ ọ. 

2 Jẹ ki adura mi ki o wá si iwaju rẹ bi ẹbọ 
turari; ati igbé ọwọ mi soke bi ẹbọ aṣálẹ. 

3 Oluwa, fi ẹṣẹ siwaju ẹnu mi; pa ilẹkun ẹ̀te 
mi mẹ. 

4 Máṣe fà aiya mi si ohun ibi kan, lati ma ba 
awọn ti nṣiṣẹ ẹ̀ṣẹ ṣiṣẹ buburu; má si jẹ ki emi 
ki o jẹ ninu ohun didùn wọn. 

5 Jẹ ki olododo ki o lù mi; iṣeun ni yio jasi: 
jẹ ki o si ba mi Wi; ororo daradara ni yio jasi, ti 
kì yio fẹ mi lori: sibẹ adura mi yio sa wà nitori 
jamba wọn. 

6 Nigbati a ba bì awọn onidajọ wọn ṣubu ni 
ibi okuta, nwọn o gbé òrọ mi, nitori ti o dùn. 

7 Egungun wa tàn kalẹ li ẹnu isà—òkú, ẹniti 
o la aporo sori ilẹ. 

8Ṣugbọn oju mi mbẹ lara rẹ; Ọlọrun Olu— 
Wa, lọdọ rẹ ni igbẹkẹle mi wà; máṣe tú ọkàn 
mi dà silẹ. 

8 Pa mi m€é kuro ninu okùn ti nwọn dẹ sílẹ 

10 Jẹ ki awọn enia buburu ki o bẹ̀ sinu 
àwọn ara wọn, nigbati emi ba kọja lọ. 


Orin Dafidi; Adura ti o gbà nigbati o wà 


ninu iho—okuta. 


TOLUWA ni mo fi ohùn mi kigbe 
pé; ohùn mi ni mo fi mbẹ̀bẹ mi si 
Oluwa. 

2 Emi tú aroye mi silẹ niwaju rẹ̀; emi fi iṣẹ 
mi hàn niwaju rẹ̀. 

3 Nigbati ọkàn mi rẹ̀wẹsi ninu mi, nigbana 
ni iwọ mò ipa—òna mi. Li òna ti emi nrìn ni 
nwọn dẹkùn silẹ fun mi nikòkọ. 

4Emi wò ọwọ ọtún, mo si ri pe, kò si 
ẹnikan ti o mò mi: àbo dẹti fun mi; kò si ẹniti 
o nani ọkàn mi. 

5 Oluwa, iwọ ni mo kigbe pẹ̀: emi wipe, 
iwọ li àbo mi ati ipin mi ni ilẹ aláye. 

6 Fiyesi igbe mi: nitori ti a rẹ̀ mi silẹ gidigi— 
di: gbà mi lọwọ awọn oninu—nibini mi. Nitori 
nwọn lagbara ju mi lọ. 

7 Mu ọkàn mi jade kuro ninu tubu, ki emi 
ki o le ma yìn orukọ rẹ; awọn olododo yio yi 
mi ka kiri; nitori iwọ o fi Ọpọlọpọ ba mi ṣe. 
l 43 1OLUWA, gbẹ adura mi, fi eti si 

ẹ̀bẹ mi; ninu otitọ rẹ dá mi lohùn 
ati ninu ododo rẹ. 

2Ki o má si ba ọmọ—ọdọ rẹ lọ sinu idajọ, nitori 
ti kò si ẹniti o wà láye ti a o dalare niwaju rẹ. 


ORIN DAFIDI 143 — 145 

3 Nitori ti ọta ti ṣe inunIbini si ọkàn mi; o ti 
lú ẹmi mi bolẹ; o ti mu mi joko li òkunkun, bi 
awọn ti o ti kú pẹ. 

4 Nitorina li ẹmi mi ṣe rẹ̀wẹsi ninu mi; òfo 
fô aiya mi ninu mi. 

5 Emi ranti ọjọ atijọ; emi ṣe àṣaro iṣẹ rẹ 
gbogbo, emi nronu iṣẹ ọwọ rẹ. 

6 Emi nà ọwọ mi si ọ; ongbẹ rẹ ngbẹ ọkàn 
mi bi ilẹ gbigbẹ. 

1 Oluwa, gbQ temi nisisiyi; o rẹ̀ ọkàn mi 
tan; máṣe pa oju rẹ mô kuro lara mi, ki emi ki 
o má ba dabi awọn ti o lọ sinu ihò. 

8Mu mi gb6 iṣeun—ifẹ rẹ li owurọ; nitori 
iwọ ni mo gbẹkẹle: mu mi mò òna ti emi iba 
ma tò; nitori mo gbé ọkan mí soke si ọ. 

8Oluwa, gbà mi lọwọ awọn ọta mi: ọdọ rẹ 
ni mo sa pamô si. 

10 Kọ mi lati ṣe ohun ti o wù ọ: nitori iwọ li 
Ọlọrun mi: jẹ ki ẹmi rẹ didara fà mi lọ ni ilẹ ti 
o tẹju. 

ti Oluwa, sọ mi di áye nitori orukọ rẹ: ninu 
ododo rẹ mu ọkàn mi jade ninu iṣẹ̀. 

12 Ati ninu ánu rẹ ke awọn ọta mi kuro, ki o 
si run gbogbo awọn ti nni ọkàn mi lara: nitori 
pe iranṣẹ rẹ li emi iṣe. 


l 4 4 TOLUBUKÚN li oluwa apata mi, 
ẹniti o kọ ọwọ mí lí ogun, ati ika 
mi ni ìja: 

2 Ore mi, ati odi—agbara mi; ile—iṣọ giga, ati 
olugbala mi; asà mi, ati ẹniti mo gbẹkẹle; eniti 
o tẹri awọn enia mi ba labẹ mi. 

3 Oluwa, kili enia, ti iwọ fi nkiye si i! tabi 
ọmọ enia, ti iwọ fi nronú rẹ̀! 

3 Enia dabi asan: bi ojìji ti nkọja lọ li ọjọ rẹ. 

5 Oluwa, tẹ̀ ọrun rẹ ba, ki o si sòkalẹ: tẹ 
awọn òke nia, nwọn o si ru €fin. 

6 Kọ manamana jade, ki o si tú wọn ka: ta 
ọfà rẹ ki o si dà wọn rú. 

7 Rán ọwọ rẹ lati òke wá; yọ mi, ki o si gbà 
mi kuro ninu omi nla, li ọwọ awọn ọmọ àjeji. 

8 Ẹnu ẹniti nsọrọ asan, ọwọ ọtún wọn si jẹ 
ọwọ ọtún eke. 

9 Ọlọrun, emi o kọ orin titun si ọ: lara 
ohun ọnà orin olokùn mẹwa li emi o kọrin 
iyìn si ọ. 

10 On li o nfi igbala fun awọn ọba: ẹniti o 
gbà Dafidi iranṣẹ rẹ̀ lọwọ idà ipanilara. 

tI Yọ mi, ki o si gbà mi lọwọ awọn ọmọ 
àjeji, ẹnu ẹniti nsòrọ asan, ati ọwọ ọtún wọn 
jẹ ọwọ ọtún eke: 

12Ki awọn ọmọkunrin wa, ki o dabi igi 
gbigbin ti o dagba ni igba-ewe wọn; ki awọn 


472 


ọmọbinrin wa ki o le dabi ọwọn igun-ile, ti a 
ṣe lọnà bi afarawe afin. 

13Ki aká wa ki o le kún, ki o ma funni li oni— 
TUurUu iṣura: ki awọn agutan wa ki o ma bi 
ẹgbẹgbẹrun ati ẹgbẹgbẹrun mẹwa ni igboro wa: 

14 Ki awọn malu wa ki o le rẹríi; ki o má si 
ikọlu, tabi ikolọ jade: ki o má si aroye ni igbo— 
TO Wa. 

15Ibukún ni fun awọn enia, ti o mbẹ ni iru 
ìwa bẹ: nitôtọ, ibukún ni fun awọn enia na, ti 


ẹniti Ọlọrun Oluwa iṣe. 
1485 1 EEMI o gbé ọ ga, Ọlọrun mi, ọba 
mi; emi o si ma fi ibukún fun 

orukọ rẹ lai ati lailai. 

2Tli ojojumọ li emi o ma fi ibukún fun ọ; 
emi o si ma yìn orukọ rẹ lai ati lailai. 

3 Titobi li Oluwa, o si ni iyìn pupò—pupò; 
awamaridi si ni titobi rẹ̀. 

4 Iran kan yio ma yìn iṣẹ rẹ de ekeji, yio si 
ma sọrọ iṣẹ agbara rẹ. 

5 Emi o sọrọ iyin ọla—nia rẹ ti o logo, ati ti 
iṣẹ iyanu rẹ. 

6 Enia o si ma sọrọ agbara iṣẹ rẹ ti o li ẹ̀ru; 
emi o si ma ròhin titobi rẹ. 

?Nwọn o ma sọrọ iranti ore rẹ pupò—pupọ, 
nwọn o si ma kọrin ododo rẹ. 

8 Olore—ọfẹ li Oluwa, o kún fun ánu; o lọra 
lati binu, o si li anu pupò. 

8Oluwa ṣeun fun ẹni gbogbo; iyQnu rẹ̀ si 
mbẹ lori iṣẹ rẹ̀ gbogbo. 

10 Oluwa, gbogbo iṣẹ rẹ ni yio ma yìn ọ; 
awọn enia mimQ rẹ yio si ma fi ibukún fun ọ. 

11 Nwọn o ma sòrọ ogo ijọba rẹ, nwọn o si 
ma sọrọ agbara rẹ: 

12Lati mu iṣẹ agbara rẹ̀ di mimọ fun awọn 
ọmọ enia, ati ọla—nla ijọba rẹ̀ ti o logo, 

13 Ijọba rẹ ijọba aiye—raiye ni, ati ijọba rẹ 
lati iran—diran gbogbo. 

14 Oluwa mu gbogbo awọn ti o ṣubu rô; o si 
gbé gbogbo awọn ti o tẹriba dide. 

15 Oju gbogbo enia nwò ọ; iwọ si fun Wọn li 
onjẹ Wọn li akokò rẹ̀. 

16 Iwọ ṣi ọwọ rẹ, iwọ si tẹ̀ ifẹ gbogbo ohun 
aláye lọrùn. 

17 Olododo li Oluwa li Ọna rẹ̀ gbogbo, ati 
alanu ni iṣẹ rẹ̀ gbogbo. 

18 Oluwa wà leti ọdọ gbogbo awọn ti nkepẹ̀ 
e, leti ọdọ gbogbo ẹniti nkepe e li otitọ. 

18 Yio mu ifẹ awọn ti mbẹru rẹ̀ ṣẹ: yio gbọ 
igbe wọn pẹlu, yio si gbà wọn. 

20 Oluwa da gbogbo awọn ti o fẹ ẹ si: 
ṣugbọn gbogbo enia buburu ni yio parun. 


473 


21 Ẹnu mi yio ma sọrọ iyìn Oluwa: ki gbogbo 
enia ki o si ma fi ibukún fun orukọ rẹ̀ mim lai 
ati lailai. 


146 1Ẹ fi iyìn fun Oluwa. Fi iyìn fun 
Oluwa, iwọ ọkàn mi. 


2 Nigbati mo wà láye li emi o ma fi iyìn fun 
Oluwa: emi o ma kọrin iyìn si Ọlọrun mi, 
nigbati mo wà. 

SẸ máṣe gbẹkẹ nyin le awọn ọmọ-alade, 
ani le ọmọ—enia, lọwọ ẹniti kò si iranlọwọ. 

4 Ẹmi rẹ̀ jade lọ, o pada si erupẹ rẹ̀; li ọjọ na 
gan, ìro inu rẹ̀ run. 

5 Ibukún ni fun ẹniti o ni Ọlọrun Jakobu 
fun iranlọwọ rẹ̀, ireti ẹniti mbẹ lọdọ Oluwa 
Ọlọrun rẹ̀: 

6 Ẹniti o da ọrun on aiye, okun ati ohun ti o 
wà ninu Wọn: ẹniti o pa otitọ mẹ titi aiye: 

7 Ẹniti o nṣe idajọ fun ẹni—inilara: ẹniti o 
nfi onjẹ fun ẹniti ebi npa. Oluwa tú awọn 
aratubu silẹ: 

8Oluwa ṣi oju awọn afọju: Oluwa gbé 
awọn ti a tẹ̀ lori ba dide; Oluwa fẹ awọn olo— 
dodo: 

8 Oluwa pa awọn alejo mẹ; o tù awọn alai— 
nibaba ati opo lara: ṣugbọn òna awọn enia 
buburu ni yio darú. 

10 Oluwa yio jọba lailai, ani Ọlọrun rẹ, iwọ 
Sioni, lati iran—diran gbogbo. Ẹ fi iyìn fun 
Oluwa. 


l 4 7 TẸ fi iyìn fun Oluwa: nitori ohun 
rere ni lati ma kọ orin iyìn si 


Ọlọrun wa: nitori ti o dùn, iyìn si yẹ. 

2 Oluwa li o kẹ Jerusalemu: on li o kò awọn 
ifọnkalẹ Israeli jọ. 

3O mu awọn onirora aiya lara da: o di ọgbẹ 
wọn: 

4 O ka iye awọn ìrawọ; o si sọ gbogbo wọn 
li orukọ. 

5 Oluwa wa tobi, ati alagbara nla: oye rẹ̀ kò 
li opin. 

6 Oluwa gbé awọn onirẹlẹ soke: o rẹ̀ awọn 
enia buburu si ilẹyilẹ. 

7Ẹ fi ọpẹ kọrin si Oluwa; kọrin iyìn si Ọlọ— 
run wa lara duru: 

8 Ẹniti o fi awọsanma bò oju ọrun, ẹniti o 
pẹ̀se òjo fun ilẹ, ti o mu koriko dàgba lori 
awọn òke nla. 

sO fi onjẹ ẹranko fun u ati fun ọmọ iwò ti 
ndún. 

10 Kò ṣe inudidùn si agbara ẹṣin: kò ṣe inu— 
didùn si ẹsẹ ọkunrin. 


ORIN DAFIDI. 145 — 148 


11 Oluwa nṣe inudidùn si awọn ti o bẹ̀ru rẹ̀, 
si awọn ti nṣe ireti anu rẹ̀. 

12 Yin Oluwa, iwọ Jerusalemu; yìn Ọlọrun 
rẹ, iwọ Sioni. 

13 Nitori ti o ti mu ọpá—idabu ẹnu—bode rẹ 
le; o ti busi i fun awọn ọmọ rẹ ninu rẹ. 

140O fi alafia ṣe àgbegbe rẹ, o si fi alikama 
didara-—jù kún ọ. 

150 rán aṣẹ rẹ̀ jade wá si aiye; ọrọ rẹ̀ sure 
tete. 

160 fi òjo—didì funni bi irun—agutan, o si 
fún ìri—didì ká bi érú. 

17O dà omi didì rẹ̀ bi òkele; tali o le duro 
niwaju otutu rẹ̀. 

18 O rán ẹ̀rọ rẹ̀ jade, o si mu wọn yé; o mu 
afẹfẹ rẹ̀ fẹ, omi si nṣàn. 

18 O fi ẹ̀rọ rẹ̀ hàn fun Jakobu, aṣẹ rẹ̀ ati idajọ 
rẹ̀ fun Israeli. 

20 Kò ba orilẹ—ẹ̀de kan ṣe bẹ ri; bi o si ṣe ti 
idajọ rẹ̀ ni, nwọn kò mò wọn. Ẹ fi iyìn fun Oluwa. 


l 48 1 Ẹ fi iyìn fun Oluwa, Ẹ fi iyìn fun 
Oluwa lati ọrun wá; ẹ fi iyìn fun 
u ni ibi giga. 

2Ẹ fi iyìn fun u, gbogbo ẹnyin angeli rẹ̀; ẹ fi 
iyìn fun u, gbogbo ẹnyin ọmọ—ogun rẹ̀. 

3 Ẹ fi iyìn fun u, 6run ati oṣupa; ẹ fi iyìn fun 
u, gbogbo ẹnyin irawọ imọlẹ. 

4Ẹ fi iyìn fun u, ẹnyin ọrun awọn ọrun, ati 
ẹnyin omi ti mbẹ loke ọrun. 

5 Jẹ ki nwọn ki o ma yìn orukọ Oluwa; ni— 
tori ti on paṣẹ, a si da wọn. 

6 O si fi idi wọn mulẹ lai ati lailai; o si ti ṣe 
ilana kan ti kì yio kọja. 

7 Ẹ yìn Oluwa lati aiye wá, ẹnyin erinmi, ati 
gbogbo ibu—omi; 

8 iná ati yinyin òjo—didì ati ikutiku; ìji mu 
ọrọ rẹ̀ ṣẹ; 

8 Ẹnyin òke nla, ati gbogbo òke kekere; igi 
eleso, ati gbogbo igi Kedari; 

10 Ẹranko, ati gbogbo ẹran—ẹ̀sin; ohun ti 
nrakò, ati ẹiyẹ ti nfò; 

11 Awọn ọba aiye, ati gbogbo enia; ọmọ— 
alade, ati gbogbo onidajọ aiye; 

12 Awọn ọdọmọkunrin ati awọn wundia, 
awọn arugbo enia ati awọn ọmọde; 

13 Ki nwọn ki o ma yìn orukọ Oluwa; nitori 
orukọ rẹ̀ nikan li o li ọlá; ogo rẹ̀ bori aiye on 
ọrun. 

14 O si gbé iwo kan soke fun awọn enia rẹ̀, 
iyìn fun gbogbo enia mimẹ̀ rẹ̀; ani awọn ọmọ 
Israeli, awọn enia ti o sunmọ ọdọ rẹ̀. Ẹ fi iyìn 
fun Oluwa. 


OWE 1 
l 49 1Ẹ fi iyìn fun Oluwa. Ẹ kọ orin 
titun si Oluwa, ati iyìn rẹ̀ ninu ijọ 
awọn enia—mimé. 
2 Jẹ ki Israeli ki o yò si ẹniti o dá a; jẹ ki 
awọn ọmọ Sioni ki o kún fun ayò si Ọba wọn. 
3 Jẹ ki nwọn ki o yìn orukọ rẹ̀ ninu ijò: jẹ ki 
nwọn ki o fi ìlu ati dùru kọrin iyìn si i. 
4 Nitori ti Oluwa ṣe inudidùn si awọn enia 
rẹ̀; yio fi igbala ṣe awọn onírẹlẹ li ẹwà. 
5 Jẹ ki awọn enia mimọ ki o kún fun ayò ninu 
ogo; ki nwọn ki o má kọrin kikan lori ẹni wọn. 
6 Ki iyìn Ọlọrun ki o wà li ẹnu wọn, ati idà 
oloju meji li ọwọ wọn; 
7 Lati san ẹsan lara awọn keferi, ati ijiya lara 
awọn enia. 
B Lati fi ẹ̀wọn dẹ̀ awọn ọba wọn, ati lati fi 
ṣẹkẹṣẹkẹ irin dẹ̀ awọn ọlẹ̀tọ wọn; 


474 


9 Lati ṣe idajọ wọn, ti a ti kọwe rẹ̀, ọlá yi 
ni gbogbo enia mímé rẹ̀ ni. Ẹ fi iyìn fun 


Oluwa. 
l so 1 Ẹ fi iyìn fun Oluwa. Ẹ fi iyìn fun 
Ọlọrun ninu ibi mimé rẹ̀; yìn i 

ninu ofurufu oju—ọrun agbara rẹ̀. 

2 Yìn i nitori iṣẹ agbara rẹ̀: yìn i gẹgẹ bi ti— 
tobi nia rẹ̀. 

3Fi ohùn ipò yìn i: fi ohun—ẹ̀lo orin ati 
duru yìn i. 

4 Fi ìlu ati ijé yìn i: fi ohun ọnà orin olokùn 
ati fẹ̀re yìn i. 

5Ẹ yìn i lara aro olohùn òke: ẹ yìn i lara aro 
olohùn goro: 

6 Jẹ ki ohun gbogbo ti o li ẹmi ki o yìn Olu— 
Wa. Ẹ fi iyìn fun Oluwa. 


IWE OWE 


l TOWE Solomoni, ọmọ Dafidi, ọba Is— 
raeli; 

2Llati mò ọgbén ati ẹké; lati mò òrọ oye; 

3Lati gbà ẹkẹ ọgbén, ododo, ati idajọ, ati 
aiṣẹ̀gbe; 

4 Lati fi oye fun alaimòkan, lati fun ọdọmọ— 
kunrin ni ìmọ ati ironu. 

5 Ọlọgbẹn yio gbẹ, yio si ma pò si i li ẹkẹ; 
ati ẹni oye yio gba igbimò ọgbén: 

6 Lati mò owe, ati ìtumọ; òrọ ọgbén, ati òrọ 
ikọkọ wọn. 

7?Ibẹ̀ru Oluwa ni ipilẹṣẹ ìmọ; ṣugbọn awọn 
aṣiwere gàn ọgbún ati ẹké. 

8 Ọmọ mi, gbẹ ẹkẹ̀ baba rẹ, ki iwọ ki o má 
si kò ofin iya rẹ silẹ: 

8 Nitoripe awọn ni yio ṣe ade ẹwà fun ori 
rẹ, ati ọṣẹ yi ọrùn rẹ ka. 

10 Ọmọ mi, bi awọn ẹlẹṣẹ̀ ba tàn ọ, iwọ má 
ṣe gbà. 

tI Bi nwọn wipe, Wá pẹlu wa, jẹ ki a ba fun 
ẹ̀jẹ, jẹ ki a lugọ ni ikọkọ de alaiṣẹ̀ lainidi. 

12 Jẹ ki a gbe wọn mì laye bi isà—okú; ati 
awọn ẹni—diduroṣinṣin bi awọn ti niọ sinu 
iho: 

13 Awa o ri onir(iru ọrẹ iyebiye, awa o fi 
ikogun kún ile wa: 

14Dà ipin rẹ pò mọ arin wa; jẹ ki gbogbo 
Wa ki a jọ ni àpo kan: 


15 Ọmọ mi, máṣe rìn li ọna pẹlu wọn: fà ẹsẹ 
rẹ sẹhin kuro ni ipa—òna wọn. 

16 Nitori ti ẹsẹ wọn sure si ibi, nwọn si yara 
lati ta ẹ̀jẹ silẹ. 

17 Nitôtọ, lasan li a nà àwọn silẹ li oju ẹiyẹ— 
kẹiyẹ. 

18 Awọn wọnyi si ba fun ẹ̀jẹ ara wọn; nwọn 
lumọ nikọkọ fun ẹmi ara wọn. 

13 Bẹni ọna gbogbo awọn ti nṣe ojukokoro 
ẹ̀re; ti ngba ẹmí awọn oluwa ohun na. 

20 Ọgbọn nkigbe lode; o nfọhùn rẹ̀ ni igboro: 

20 nke ni ibi pataki apejọ, ni gbangba 
ẹnubode ilu, o sọ òrọ rẹ̀ wipe, 

22 Yio ti pẹ tú, ẹnyin alaimòkan ti ẹnyin o fi 
ma fẹ aimòkan? ati ti awọn ẹlẹgàn yio fi ma ṣe 
inudidùn ninu ẹ̀gan wọn, ati ti awọn aṣiwere 
yio fi ma korira ìmọ? 

23Ẹ yipada ni ibawi mi; kiyesi i, emi o dà ẹmi 
mi sinu nyin, emi o fi òrọ mi hàn fun nyin. 

24 Nitori ti emi pò, ti ẹnyin si kò; ti emi nà 
ọwọ mi, ti ẹnikan kò si kà a si: 

25 Ṣugbọn ẹnyin ti ṣá gbogbo ìgbimọ mi tì, 
ẹnyin kò si fẹ ibawi mi: 

26 Emi pẹlu o rẹrin idamu nyin; emi o ṣe 
ẹ̀fẹ nigbati ibẹ̀ru nyin ba de; 

27 Nigbati ibẹ̀ru nyin ba de bi ìji, ati idámu 
nyin bi afẹyika—ìji; nigbati wahala ati àrodun 
ba de si nyin. 


475 


28 Nigbana ni ẹnyin o kepẹ̀ mi, ṣugbọn emi 
kì yio dahùn; nwọn o ṣafẹri mi ni kùtukùtu, 
ṣugbọn nwọn kì yio ri mi: 

29 Nitori ti nwọn korira ìmọ, nwọn kò si yàn 
ibẹ̀ru Oluwa. 

sÙ Nwọn kò fẹ ìgbimọ mi: nwọn gàn gbogbo 
ibawi mi. 

31 Nitorina ni nwọn o ṣe ma jẹ ninu ẹ̀re ìwa 
ara wọn, nwọn o si kún fun ìmọkimọ wọn. 

32 Nitoripe irọra awọn alaimòkan ni yio pa 
Wọn, ati alafia awọn aṣiWere ni yio pa wọn run. 

33 Ṣugbọn ẹnikẹni ti o ba fetisi mi yio ma gbe 
lailewu, yio si farabalẹ kuro ninu ibẹ̀ru ibi. 


2 ỌMỌ mi, bi iwọ ba fẹ igba òrọ mi, ki 
iwọ si pa ofin mi m€ pẹlu rẹ. 

2 Ti iwọ dẹti rẹ silẹ si ọgbén, ti iwọ si fi 
ọkàn si oye; 

3 Ani bi iwọ ba nke tò ìmọ lẹhin, ti iwọ si 
gbé ohùn rẹ soke fun oye; 

4 Bi iwọ ba ṣafẹri rẹ̀ bi fadaka, ti iwọ si nwá 
a kiri bi iṣura ti a pamé; 

5 Nigbana ni iwọ o mò ibẹ̀ru Oluwa, iwọ o 
si ri ìmọ Ọlọrun. 

6 Nitori Oluwa ni ifi ọgbén funni: lati ẹnu 
rẹ̀ jade ni ìmọ ati oye ti iwá. 

7O to igbala jọ fun awọn olododo: on li asà 
fun awọn ti nrìn dede. 

8 O pa ipa—òna idajọ mẹ̀, o si pa ẹna awọn 
ayanfẹ rẹ̀ mé. 

8 Nigbana ni iwọ o mò ododo, ati idajọ, ati 
aiṣegbe; ani, gbogbo ipa—òna rere. 

10 Nigbati ọgbén bá wò inu rẹ lọ, ti ìmọ si 
dùn mọ ọkàn rẹ; 

11 Imoye yio pa ọ mẹ̀, oye yio si ma ṣẹ̀ ọ: 

12 Lati gbà ọ li ọwọ ẹni—ibi, li ọwọ ọkunrin 
ti nsọrọ ayidayida; 

13 Ẹniti o fi ipa—òna iduroṣinṣin silẹ, lati rìn 
li ẹna òkunkun; 

14 Ẹniti o yò ni buburu iṣe, ti o ṣe inu— 
didùn si ayidàyidà awọn enia buburu; 

15 Ọna ẹniti o wé, nwọn si ṣe arekereke ni 
ipa—òna wọn: 

16 Lati gbà ọ li ọwọ ajeji obinrin, ani li ọwọ 
ajeji obinrin ti nfi òrọ ẹnu rẹ̀ pọnni; 

17 Ẹniti o kò ọré igbà—ewe rẹ̀ silẹ, ti o si 
gbagbe majẹmu Ọlọrun rẹ̀. 

18 Nitoripe ile rẹ̀ tẹ̀ sinu ikú, ati ipa—òna rẹ̀ 
sọdọ awọn okú. 

18 Kò si ẹniti o tò ọ lọ ti o si tun pada sẹhin, 
bẹ̀ni nwọn kì idé ipa—òna ìye. 

20 Ki iwọ ki o le ma rin li òna enia rere, ki 
ìwọ ki o si pa Ọna awọn olododo mẹ. 


OWE 1—3 
21 Nitoripe ẹni—iduroṣinṣin ni yio joko ni ilẹ 
na, awọn ti o pé yio si ma wà ninu rẹ̀. 
22 Ṣugbọn awọn enia buburu li a o ke kuro niílẹ 
aiye, ati awọn olurekọja li a o sifàtu kuro ninu rẹ̀. 


ỌMỌ mi, máṣe gbagbe ofin mi; si jẹ ki 
aiya rẹ ki o pa ofin mi m€é. 

2 Nitori ọjọ gigùn, ati ẹmi gigùn, ati alafia ni 
nwọn o fi kún u fun ọ. 

3 Máṣe jẹ ki anu ati otitọ ki o fi ọ silẹ: so 
wọn mọ ọrùn rẹ; kọ wọn si wala aiya rẹ: 

4 Bẹni iwọ o ri ojurere, ati òna rere loju 
Ọlọrun ati enia. 

5 Fi gbogbo aiya rẹ gbẹkẹle Oluwa; ma si ṣe 
tẹ̀ si ìmọ ara rẹ. 

6 Mò ọ ni gbogbo òna rẹ: on o si ma tẹ ipa— 
ọna rẹ. 

7 Máṣe ọlọgbọn li oju ara rẹ; bẹ̀ru Oluwa, ki 
o si kuro ninu ibi. 

8 On o ṣe ilera si idodo rẹ, ati itura si egun— 
gun rẹ. 

8 Fi ohun-ini rẹ bòwọ fun Oluwa, ati lati 
inu gbogbo akọbi ibisi—oko rẹ: 

10 Bẹni aká rẹ yio kún fun òpọlọpọ, ati agbá 
rẹ yio si kún fun ọti—waini titun. 

11 Ọmọ mi, máṣe kò ibawi Oluwa; bẹ̀ni ki 
agara iténi rẹ̀ ki o máṣe dá ọ: 

12 Nitoripe ẹniti Oluwa fẹ on ni itẹ, gẹgẹ bi 
baba ti itẹ ọmọ ti inu rẹ̀ dùn si. 

13 Ibukún ni fun ọkunrin na ti o wá ọgbén 
ri, ati ọkunrin na ti o gbà oye. 

14 Nitori ti òwo rẹ̀ ju òwo fadaka lọ, ẹ̀re rẹ̀ 
si jù ti wura daradara lọ. 

15 O ṣe iyebiye jù iyùn lọ: ati ohun gbogbo 
ti iwọ le fẹ, kò si eyi ti a le fi we e. 

16 Ọjọ gigùn mbẹ li ọwọ ọtún rẹ̀; ati li ọwọ 
osì rẹ̀, ọrọ ati ọlá. 

17 Ọna rẹ̀, ọna dídùn ni, ati gbogbo ipa—-òna 
rẹ̀, alafia. 

18 Igi ìye ni iṣe fun gbogbo awọn ti o dì i 
mu: ibukún si ni fun ẹniti o dì i mu ṣinṣin. 

18 Ọgbén li Oluwa fi fi idi aiye sọlẹ, oye li o 
si fi pese awọn ọrun. 

20 Nipa ìmọ rẹ̀ ni ibú ya soke, ti awọsanma 
si nsẹ̀ ìri rẹ̀ silẹ. 

21 Ọmọ mi, máṣe jẹ ki nwọn ki o lọ kuro li 
oju rẹ: pa ọgbén ti o yẹ̀, ati imoye mẹ: 

22? Bẹni nwọn o ma jẹ ìye si ọkàn rẹ, ati 
ore—ọfẹ si ọrùn rẹ. 

23 Nigbana ni iwọ o ma rìn òna rẹ lailewu, 
iwọ ki yio si fi ẹsẹ̀ kọ. 

24 Nigbati iwọ dubulẹ, iwọ kì yio bẹ̀ru: 
nitôtọ, iwọ o dubulẹ, orun rẹ yio si dùn. 


OWE 3—5 

25 Máṣe fòya ẹ̀ru ojijì, tabi idahoro awọn 
enia buburu, nigbati o de. 

26 Nitori Oluwa ni yio ṣe igbẹkẹle rẹ, yio si 
pa ẹsẹ rẹ mô kuro ninu atimu. 

27 Máṣe fawọ ire sẹhin kuro lọdọ ẹniti iṣe 
tirẹ̀, bi o ba wà li agbara ọwọ rẹ lati ṣe e. 

28 Máṣe wi fun ẹnikeji rẹ pe, Lọ, ki o si pada 
Wá, bi o ba si di ọla, emi o fi fun ọ; nigbati iwọ 
ni i li ọwọ rẹ. 

23 Máṣe gbìro buburu si ọmọnikeji rẹ, bi on 
ti joko laíbẹ̀ru lẹba ọdọ rẹ. 

30 Máṣe ba enia jà lainidi, bi on kò ba ṣe ọ 
ni ibi. 

31 Máṣe ilara aninilara, má si ṣe yàn ọkan 
ninu gbogbo òna rẹ̀. 

32 Nitoripe irira li ẹlẹgan loju Oluwa; ṣugbọn 
aṣiri rẹ̀ wà pẹlu awọn olododo. 

33Egún Oluwa mbẹ ni ile awọn enia 
buburu: ṣugbọn o bukún ibujoko awọn olotọ. 

34 Nit6ôtọ o ṣe ẹ̀ya si awọn ẹlẹya: ṣugbọn o fi 
ore—ọfẹ fun awọn onirẹlẹ. 

35 Awọn ọlọgbén ni yio jogun ogo: ṣugbọn 
awọn aṣiwere ni yio ru itiju wọn. 


1ENYIN ọmọ, ẹ gbé ẹkẹ̀ baba, ki ẹ si 
fiyesi ati mò oye. 

2 Nitori ti mo fun nyin li ẹkọ rere, ẹ máṣe 
kò ofin mi silẹ. 

3 Nitoripe ọmọ baba mi li emi iṣe, ẹni—ikẹ 
ati olufẹ li oju iya mi. 

4 On si kẹ̀ mi pẹlu, o si wi fun mi pe, jẹ ki 
aiya rẹ ki o gbà òrọ mi duro: pa ofin mi m€ ki 
iwọ ki o si yẹ̀. 

5Ni ọgbén, ni oye: máṣe gbagbe; bẹni ki 
iwọ ki o máṣe fà sẹhin kuro li òrọ ẹnu mi. 

6 Máṣe kò ọ silẹ, yio si mu ọ tẹ̀: fẹ ẹ, yio si 
pa ọ mẹ. 

7 Ipilẹṣẹ ọgbén ni lati ni ọgbén: ati pẹlu ini 
rẹ gbogbo, ni oye. 

8 Gbé e ga, on o si ma gbé ọ lekẹ̀: on o mu ọ 
Wá si ọlá, nigbati iwọ ba gbá a mọra. 

8 On o fi ohun—ọṣé daradara si ọ li ori: on o 
fi ọjá daradara fun ori rẹ. 

10 Gbé, iwọ ọmọ mi, ki o si gbà ẹQỌrọ mi; 
ọdun ẹmi rẹ yio si di pipọ. 

11 Emi ti ké ọ li ọna ọgbén; emi ti mu ọ tò 
ipa—òna titọ. 

12 Nigbati iwọ nrìn, òna rẹ kì yio há fun 
àye; nigbati iwọ nsare, iwọ kì yio fi ẹsẹ kọ. 

13 Di ẹkẹ mu ṣinṣin, máṣe jẹ ki o lọ; pa a 
mé, nitori on li ẹmi rẹ. 

14 Máṣe bọ si ipa—òna enia buburu, má si ṣe 
rìn li ẹna awọn enia ibi. 


476 


15 Yẹ ẹ silẹ, máṣe kọja ninu rẹ̀, yẹ̀ kuro 
nibẹ, si ma ba tirẹ lọ. 

16 Nitoriti nwọn kì isùn bikoṣepe nwọn 
hùwa buburu; orun Wọn a si dá, bikoṣepe 
nwọn ba mu enia ṣubu. 

17 Nitori ti nwọn njẹ onjẹ ìwa—ika, nwọn si 
nmu ọfti—Waini ìwa—agbara. 

18 Ṣugbọn ipa—òna awọn olôtọ dabi titàn 
imọlẹ, ti o ntàn siwaju ati siwaju titi di ọsan— 
gangan. 

19 Ọna awọn enia buburu dabi òkunkun: 
nwọn kò mò ohun ti nwọn ndugbolu. 

20 Ọinọ mi, fetisi òrọ mi; dẹti rẹ silẹ si òrọ 
mi. 

21 Máṣe jẹ ki nwọn ki o lọ kuro li oju rẹ; pa 
wọn mẹ li arin aiya rẹ. 

22 Nitori ìye ni nwọn iṣe fun awọn ti o wá 
Wọn ri, ati imularada si gbogbo ẹran—ara Wọn. 

23Jù gbogbo ohun ipamô, pa aiya rẹ mẹ; 
nitoripe lati inu rẹ̀ wá ni orisun ìye. 

24 Mu arekereke kuro lọdọ rẹ, ati ẹ̀te ẹ̀tan 
jina rére kuro lọdọ rẹ. 

25 Jẹ Iki oju rẹ ki o ma wò ọkankan gan, ki 
ipenpeju rẹ ki o ma wò gan niwaju rẹ. 

26 Ronu ipa—òna rẹ, gbogbo òna rẹ ni yio si 
fi idi mulẹ. 

27 Máṣe yà si apa ọtun tabi si apa òsi, ṣi ẹsẹ 


rẹ kuro ninu ibi. 
5 1 ỌÍVỌ mi, fiyesi ọgbén mi, ki o si dẹti rẹ 
si oye mi. 

2 Lati ma pa ironu mẹ, ati ki ẹ̀te rẹ ki o le 
ma pa ìmọ mé. 

3 Nitor'i ti ẹ̀te awọn ajeji obinrin a ma kán 
bi oyin, ẹnu rẹ̀ si kunna ju ororo lọ: 

4 Ṣugbọn igbẹhin rẹ̀ koro bi idápa, o si mú 
bi idà olojumeji. 

5 Ẹsẹ rẹ̀ nsọkalẹ lọ sinu ikú, ìrin—ẹsẹ rẹ̀ de 
ipo—okú. 

6 Ki iwọ má ba ja ipa—òna ìye, ipa—Ọna rẹ̀ a 
ma yi sihin yi sọhun, on kò si mọ. 

7 Njẹ gb temi nisisiyi, ẹnyin ọmọ, ki ẹnyin 
ki o máṣe yà kuro li òrọ ẹnu mi. 

8 Takete kuro lọdọ rẹ̀, má si ṣe sunmọ eti 
ilẹkun ile rẹ̀: 

98 Ki iwọ ki o má ba fi ọlá rẹ fun ẹlomiran, 
ati ọdun rẹ fun ẹni—ìka; 

10 Ki a má ba fi ọrẹ̀ rẹ fun ajeji enia; ki 
ẹ̀re—iṣẹ ọwọ rẹ ki o má ba wà ni Ile alejo. 

Ni Iwọ a si ma kánu ni ikẹhin rẹ̀, nigbati 
ẹran—ara ati ara rẹ ba parun. 

12Iwọ a si wipe, emi ha ti korira ẹké to, ti 
aiya mi si gàn ìbawi: 


477 


13 Ti emi kò gbà ohùn awọn olukọ mi gbọ, 
tabi ki emi dẹti mi silẹ si awọn ti nkô mi. 

14Emi fẹrẹ wa ninu ibi patapata larin 
awujọ, ati ni ijọ. 

15 Mu omi lati inu kudu rẹ, ati omi ti nṣàn 
lati inu kanga rẹ. 

16 Jẹ ki isun rẹ ki o ṣàn kakiri, ati awọn odò 
omi ni ita. 

17 Ki nwọn ki o jẹ kiki tirẹ, ki o má ṣe ti 
awọn ajeji pẹlu rẹ. 

18 Jẹ ki orisun rẹ ki o ni ibukun: ki iwọ ki o 
si ma yò tiwọ ti aya ìgba—éwe rẹ. 

18 Bi abo agbọnrin daradara ati abo igalà, jẹ 
ki ọmu rẹ̀ ki o ma fi ayò kún ọ nigbagbogbo; ki 
o si ma yò gidigidi ninu ifẹ rẹ̀ nigbakugba. 

20 Ọmọ mi, eṣe ti iwọ o fi ma yọ ninu ifẹ 
ajeji obinrin, ti iwọ o fi gbá aiya ajeji obinrin. 
mọra? 

21 Nitoripe òna enia mbẹ niwaju Oluwa, o 
si nṣiwọn irin wọn gbogbo. 

22 iṣẹ ẹni—buburu ni yio mu ontikararẹ̀, 
oktin ẹ̀ṣẹ ara rẹ̀ yio si dì i mu. 

23Yio kú li aigbà ẹkú, ati ninu ẹ̀pọlọpọ 
Were rẹ̀ yio si ma ṣina kiri. 
ôÔ ỌMỌ mi, bi iwọ ba ṣe onigbọwọ fun 

ọrẹ rẹ, bi iwọ ba jẹ ẹ̀jẹ fun ajeji enia. 

2 Bi a ba fi ọrọ ẹnu rẹ dẹkùn fun ọ, bi a ba fi 
ọrọ ẹnu rẹ mu ọ. 

3 Njẹ, sa ṣe eyi, ọmọ mi, ki o si gbà ara rẹ 
silẹ nigbati iwọ ba bọ si ọwọ ọrẹ̀ rẹ; lọ, rẹ ara 
rẹ silẹ, ki iwọ ki o si tù ọrẹ̀ rẹ. 

4 Máṣe fi orun fun oju rẹ, tabi Ggbe fun 
ipenpeju rẹ. 

5 Gba ara rẹ bi abo agbọnrin li ọwọ ọdẹ, ati 
bi ẹiyẹ li ọwọ apẹiyẹ. 

6 Tọ érùn lọ, iwọ ọlẹ: kiyesi iṣe rẹ̀ ki iwọ ki 
o si gbọn: 

7 Ti kò ni onidajọ, alabojuto, tabi alakoso. 

8 Ti npese onjẹ rẹ̀ ni igba—ẹ̀run, ti o si nkô 
onjẹ rẹ̀ jọ ni ìgba ikore. 

8 Ọlẹ, iwọ o ti sùn pẹ to? nigbawo ni iwọ o 
dide kuro ninu orun rẹ? 

10 Orun diẹ si i, Ogbe diẹ si i, ikawọkòpọ 
lati sún diẹ: 

11 Bẹni òṣi rẹ yio de bi ẹniti nrìn àjo, ati aini 
rẹ bi ọkunrin ti o hamọra ogun. 

12 Enia—kenia, ọkunrin buburu, ti o nrìn ti 
on ti ẹnu arekereke. 

130 nṣẹju rẹ̀, o nfi ẹsẹ rẹ̀ sọrọ, o nfi ika rẹ̀ 
ṣe ajuwe; 

14 Arekereke mbẹ li aiya rẹ, o humọ ìwa— 
ika nigbagbogbo; o ndá ija silẹ. 


OWE 5—7 
15 Nitorina ni ipọnju rẹ̀ yio de si i lojiji; ojiji 
ni yio ṣẹ laini atunṣe. 

16 Ohun mẹfa li Oluwa korira: nitôtọ, meje 
li o ṣe irira fun ọkàn rẹ̀: 

17 Oju igberaga, ete eke, ati ọwọ ti nta ẹ̀jẹ 
alaiṣẹ silẹ, 

18 Aiya ti nhumọ buburu, ẹsẹ ti o yara ni ire 
sisa si Ìwa—ika, 

18 Ẹlẹri eke ti nsọ eke jade, ati ẹniti ndá ìja 
silẹ larin awọn arakunrin. 

20 Ọmọ mi, pa aṣẹ baba rẹ mọ, ki iwọ ki o 
má si ṣe kò ofin iya rẹ silẹ: 

21 Dì wọn mọ aiya rẹ nigbagbogbo, ki iwọ 
ki o si so o mọ ọríin rẹ. 

22 Nigbati iwọ ba nrìn, yio ma ṣe amọna rẹ; 
nigbati iwọ ba siin, yio ma ṣọ ọ; nigbati iwọ 
ba si ji, yio si ma ba ọ sọrọ. 

23 Nitoripe aṣẹ ni fitila; ofin si ni imọlẹ; ati 
ibawi ẹkọ li òna ìye: 

24 Tati pa ọ mọ kuro lọwọ obinrin buburu 
nì, lọwọ ahọn ìpọnni ajeji obinrin. 

25 Máṣe ifẹkufẹ li aiya rẹ si ẹwà rẹ̀; bẹni ki o 
má si ṣe jẹ ki on ki o fi ipenpeju rẹ̀ mu ọ. 

26 Nitoripe nipasẹ agbere obinrin li enia fi 
idi oniṣuù—akara kan: ṣugbọn aya enia a ma wá 
iye rẹ̀ daradara. 

27 Ọkunrin le gbé iná lé aiya rẹ̀ ki aṣọ rẹ̀ ki 
o má jona? 

28 Ẹnikan ha le gun ori ẹyin—iná gbigbona, 
ki ẹsẹ rẹ̀ ki o má jona? 

28 Bẹli ẹniti o wọle tọ obinrin ẹnikeji rẹ̀ lọ; 
ẹnikẹni ti o fi ọwọ bà a, kì yio wà li ailẹṣẹ̀. 

30 Nwọn ki igan ole, bi o ba ṣe pe, o jale lati 
tẹ̀ ọkàn rẹ̀ lọrùn, nigbati ebi npa a; 

31 Ṣugbọn bi a ba mu u, yio san a pada niwòn 
meje; gbogbo ini ile rẹ̀ ni yio fi san ẹsan. 

32 Ṣugbọn ẹni ti o ba ba obinrin Ṣe panṣaga, 
oye kii fun u: ẹniti o ba ṣe e yio pa ẹmi ara rẹ 
run. 
33 Ọgbẹ ati abuku ni yio ni; ẹ̀gan rẹ̀ kì yio si 
parẹ kuro. 

34 Nitori owú ni ibinu ọkunrin: nitorina kì 
yio dasi li ọjọ ẹsan. 

35 On kì yio nani owo idande, b$ni inu rẹ̀ kì 
yio yọ, bi iwọ tilẹ sọ ẹ̀bun di pipọ. 


TỌMỌ mi, pa ọrọ mi mọ, ki o si fi ofin 
mi ṣe ìṣura ṣura pẹlu rẹ. 
2 Pa ofin mi mẹ, ki iwọ ki o si yẹ̀; ati aṣẹ mi 
bi ọmọloju rẹ. 
3D)ì wọn mọ ika rẹ, kọ wọn si wala aiya rẹ. 
4 Wi fun ọgbọn pe, Iwọ li arabinrin mi; ki o 
si pe oye ni ibatan rẹ obinrin: 


OWE 7,8 


S Ki nwọn ki o le pa ọ m€ kuro lọwọ obinrin 
ẹlomiran, lọwọ ajeji ti nfi òrọ rẹ̀ ṣe ipọnni. 

6 Li oju ferese ile mi li emi sa bojuwò larin 
ferese mi. 

7 Mo si ri ninu awọn òpe, mo kiyesi ninu 
awọn ọmọkunrin, ọmọkunrin kan ti oye kù fun, 

BO nkọja lọ ni igboro li eti igun ile rẹ̀; o si 
lọ si na ile rẹ̀, 

8 Ni wiriwiri imọlẹ, li aṣálẹ, li oru dudu ati 
òkunkun: 

10 Si kiyesi i, obinrin kan pade rẹ̀, o wọ aṣọ 
panṣaga, alarekereke aiya. 

tI (O jẹ alariwo ati alagidi; ẹsẹ rẹ̀ kì iduro ni 
ile rẹ̀. 

12 Nisisiyi o jade, nisisiyi o wà ni igboro, o 
si mba ni ibi igun ile gbogbo.) 

13 Bẹli o dì i mu, o si fẹnu kò o li ẹnu, o si fi 
òyájú wi fun u pe, 

14 Ọrẹ̀, alafia mbẹ lọwọ mi, loni ni mo ti 
san ẹjẹ mi. 

15 Nitorina ni mo ṣe jade wá pade rẹ, lati ṣe 
afẹri oju rẹ, emi si ri ọ. 

16 Emi ti fi aṣọ titẹ ọlọnà té akete mi, ọlọnà 
finfin ati aṣọ ògbọ daradara ti Egipti. 

17 Emi ti fi turari olôrùn didùn ti mirra, 
aloe, ati kinnamoni si akete mi. 

18 Wá, jẹ ki a gbà ẹkún ifẹ wa titi yio fi di 
owurọ, jẹ ki a fi ifẹ tù ara wa lara. 

18 Nitoripe bale kò si ni ile, o re àjo ẹ̀na 
jijin: 

20O mu àsuwọn owo kan lọwọ rẹ̀, yio si 
de li oṣupa arànmọju. 

21 Òrọ rẹ̀ daradara li o fi mu u fẹ, ipọnni ẹ̀te 
rẹ̀ li o fi ṣẹ ẹ li apa. 

22On si tò ọ lọ lẹsẹkanna bi malu ti nlọ si 
ibupa, tabi bi aṣiwere ti nlọ si ibi ọgbén ìfabà ké. 

23 Titi ọfà fi gún u li ẹ̀dò; bi ẹiyẹ ti nyara bọ 
sinu okùn, ti kò si mò pe fun ẹmi on ni. 

24 Njẹ nisisiyi, ẹnyin ọmọ, ẹ feti si temi, ki 
ẹ si fiye si Ọrọ ẹnu mi. 

25 Máṣe jẹ ki aiya rẹ̀ ki o tẹ̀ si ọna rẹ̀, máṣe 
ṣina lọ si ipa—òna rẹ̀. 

26 Nitori òpọlọpọ enia li o ṣá lulẹ; nitôtọ 
òpọlọpọ alagbara enia li a ti ọwọ rẹ̀ pa. 

27 Ile rẹ̀ li ẹna ọrun—apadi, ti nsọkalẹ lọ si 
iyẹwu ikú. 


ỌGBỌN kò ha nkigbe bi? Oye kò ha 
gbé ohùn rẹ̀ soke bi? 
2O duro li ori ibi—giga wọnni, lẹba òna, 
nibi ipa—òna wọnni. 
3O nke li ẹnu—òna, ati ni ibode ilu, li atiwọ 
oju ilẹkun. 


478 


4 Ẹnyin enia li emi npẹ̀; ohùn mi si nkọ si 
awọn. ọmọ enia. 

5 Ẹnyin òpe, ẹ mò ọgbQn: ati ẹnyin aṣiwere 
ki ẹnyin ki o ṣe alaiya oye. 

6 Ẹ gbẹ̀, nitori ti emi o sọrọ ohun ti o dara, 
ati ṣiṣi ẹte mi yio sọrọ ohun titọ. 

7 Nitori ti ẹnu mi yio sòrọ otitọ; ìwa—buburu 
si ni irira fun ẹ̀te mi. 

8Ninu ododo ni gbogbo òrọ ẹnu mi; kò si 
ẹ̀tan kan tabi arekereke ninu wọn. 

9Gbangba ni gbogbo wọn jasi fun ẹniti o 
yé, o si tẹ fun awọn ti o nwá ìmọ ri. 

10 Gbà ẹkọ mi, kì si iṣe fadaka; si gbà ìmọ jù 
wura àṣayan lọ. 

tI Nitori ti ìmọ jù iyùn lọ; ohun gbogbo ti a 
le fẹ, kò si eyi ti a le fi we e. 

12 Emi ọgbẹn li o mba imoye gbe, emi ìmọ 
si ri iinoye ironu. 

l3Ibẹ̀ru Oluwa ni ikorira ibi: irera, ati 
igberaga, ati òna ibi, ati ẹnu arekereke, ni mo 
korira. 

14 Temi ni ìmọ ati ọgbén ti o yẹ: emi li oye, 
emi li agbara. 

15 Nipasẹ mi li ọba nṣe akoso, ti awọn olori 
si nlàna otitọ. 

16 Nipasẹ mi li awọn ijoye nṣolori, ati awọn 
òlọtò, ani gbogbo awọn onidajọ aiye. 

17 Mo fẹ awọn ti o fẹ mi; awọn ti o si wá mi 
ni kutukutu yio ri mi. 

18 Ọrò ati ọlá mbẹ lọwọ mi, ani ọrọ darada— 
Ta ati ododo. 

13 Ere mi ta wura yọ; nitôtọ, jù wura dara— 
dara lẹ: ati ọrò mi jù fadaka àṣayan lọ. 

20 Eini nrìn li ọna ododo, larin ipa—òna idajọ: 

21 Ki emi ki o le mu awọn ti o fẹ mi jogun 
ohun-ini mi, emi o si fi kún iṣura Wọn. 

22 Oluwa pẹse mi ni ipilẹṣẹ ìwa rẹ̀, ṣaju iṣẹ 
rẹ̀ atijẹ. 

23 A ti yàn mi lati aiyeraiye, lati ipilẹṣẹ, tabi 
ki aiye ki o to wà. 

24 Nigbati ọgbun kò si, a ti bi mi; nigbati kò 
si orisun ti o kún fun omi pipọ. 

25Ki a to fi idi awọn òke—nla sọlẹ, ṣáju 
awọn òke li a ti bi mi: 

26 Nigbati kò ti ida aiye, tabi pẹ̀tẹlẹ, tabi orí 
erupẹ aiye. 

27 Nigbati o nṣe ipilẹ awọn ọrun, emi wà 
nibẹ: nigbati o fi oṣuwọn ayika le oju ọgbun. 

28 Nigbati o sọ awọsanma lọjò soke: nigbati 
o fi agbara fun orisun ibu: 

28 Nigbati o fi aṣẹ rẹ̀ fun okun, ki omi rẹ̀ ki 
o máṣe kọja ẹnu rẹ̀: ati ofin rẹ̀ fun ipilẹ aiye. 

30 Nigbana, emi wà lọdọ rẹ̀, bi oniṣẹ: emi si jẹ 


4 
didùn-inu rẹ̀ lojojumọ, emi nyò nigbagbogbo 
niwaju rẹ̀; 

31 Emi nyò ni ibi—itẹdo aiye rẹ̀: didùn—inu 
mi si wà sipa awọn ọmọ enia. 

32 Njẹ. nisisiyi, ẹ fetisi temi, ẹnyin ọmọ: 
nitoripe ibukún ni fun awọn ti o tẹle òna mi: 

33 GbQ ẹkẹ̀, ki ẹnyin ki o si gbẹn, má si ṣe jẹ 
ki o lọ. 

34 Ibukún ni fun ẹniti o gbé temi, ti o nṣé 
ẹnu—ẹòna mi lojojumọ, ti o si nduro ti opé 
ẹnu-ilẹkun mi. 

35 Nitoripe ẹniti o ri mi, o ri ìye, yio si ri 
ojurere Oluwa. 

36 Ṣugbọn ẹniti o ṣẹ̀ mi, o ṣe ọkàn ara rẹ̀ nikà: 
gbogbo awọn ti o korira mi, nwọn fẹ ikú. 


1ỌGBÍỌN ti kọ ile rẹ̀, o si gbé ọwòn rẹ̀ 
meje: 

20 ti pa ẹran rẹ̀; o ti ṣe àdalu ọti—Waini rẹ̀; 
o si ti tẹ tabili rẹ̀. 

30 ti ran awọn ọmọbinrin rẹ̀ jade, o nke 
lori ibi giga ilu, pe, 

4 Ẹnikẹni ti o ṣe òpe ki o yà si ihin: fun ẹniti 
oye kù fun, o wipe, 

5 Wá, jẹ ninu onjẹ mi, ki o si mu ninu 
ọti—waini mi ti mo dàlu. 

6 Kò iwere silẹ ki o si yẹ̀; ki o si ma rìn li 
òna oye. 

7 Ẹniti o ba ba ẹlẹgàn wi, yio gba itiju fun 
ara rẹ̀, ati ẹniti o ba ba enia buburu wi yio gbà 
abuku rẹ̀. 

8 Máṣe ba ẹlẹgàn wi, ki o má ba korira rẹ, 
ba ọlọgbọn enia wi, yio si ma fẹ ọ. 

9 Fi ẹkẹ fun ọlọgbén enia, yio si ma gbén 
siwaju, ké enia olôtọ, yio si ma fẹ ọ. 

10 Ibẹ̀ru Oluwa ni ipilẹṣẹ ọgbẹn: ati ìmọ 
Ẹni—Miímẹ̀ li oye. 

tI Nitori nipasẹ mi li ọjọ rẹ yio ma lé si i, ati 
ọdun ìye rẹ yio si ma lé si i. 

12 Bi iwọ ba gbén, iwọ o gbén fun ara rẹ: 
ṣugbọn bi iwọ ba iṣe ẹlẹgàn, iwọ nikan ni yio 
rù u. 

13 Alaroye li aṣiwere obinrin: òpe ni kò si 
mò nkan. 

14 O sa joko li ẹnu—òna ile rẹ̀, lori apoti, ni 
ibi giga ilu. 

15 Lati ma pẹ̀ awọn ti nkọja nibẹ, ti nrìn ọna 
ganran wọn lọ: pe, 

16 Ẹnikẹni ti o ba ṣe òpe, ki o yà si ìhin: 
ẹniti oye kù fun, o wi fun u pe, 

17 Omi ole dùn, ati onjẹ ikọkọ si ṣe didùn. 

18 Ṣugbọn on kò mò pe awọn okú wà nibẹ: 
ati pe awọn alapejẹ rẹ̀ wà ni isalẹ ọrun—apadi. 


7 


10 


OWE 8—10 
1OWE Solomoni ni wọnyi. Ọlọgbén 
ọmọ ṣe inu—didùn baba rẹ̀, ṣugbọn 
aṣiwere ọmọ ni ibanujẹ iya rẹ̀. 

2 iṣura ìwa—buburu kò li ẹ̀re: ṣugbọn ododo 
ni igbani kuro lọwọ ikú. 

3 Oluwa kì yio jẹ ki ebi ki o pa ọkàn olodo— 
do; ṣugbọn o yi ifẹ awọn enia buburu danu. 

4 Ẹniti o ba dẹ̀ ọwọ a di talaka: ṣugbọn ọwọ 
awọn alapọn ni imu ọlà wá. 

5 Ẹniti o ba kojọ ni igba-ẹ̀run li ọlọgbén 
ọmọ: ṣugbọn ẹniti o ba nsùn ni igba ikore li 
ọmọ ti idoju tì ni. 

6Ibukún wà li ori olododo: ṣugbọn ìwa— 
agbara ni yio bo ẹnu enia buburu. 

7 Ibukún ni iranti olôtọ: ṣugbọn orukọ enia 
buburu yio rà. 

8 Ọlọgbẹn inu ni yio gbà ofin: ṣugbọn ete 
Werewere li a o parun. 

9 Ẹniti o nrìn dede, o rìn dajudaju: ṣugbọn 
ẹniti o ba nṣe ayida òna rẹ̀, on li a o mọ. 

10 Ẹniti nṣé oju o mu ibanujẹ Wá: ṣugbọn 
ẹ̀te werewere li a o parun. 

11 Kanga ìye li ẹnu olododo: ṣugbọn ìwa— 
agbara ni yio bo ẹnu enia buburu. 

12 Irira ni irú ìja soke: ṣugbọn ifẹ bò gbogbo 
ẹ̀ṣẹ mọlẹ. 

13 Li òte ẹniti o moye li a ri ọgbọn: ṣugbọn 
kùmọ ni fun ẹhin ẹniti oye kù fun. 

14 Awọn ọlọgbén a ma to ìmọ jọ: ṣugbọn 
ẹnu awọn aṣiwere sunmọ iparun. 

15 Ọrò ọlọlà ni agbára rẹ̀: aini awọn talaka 
ni iparun wọn. 

16 Iṣẹ olododo tẹ̀ si ìye; òro awọn enia bu— 
buru si ẹ̀ṣẹ. 

17 Ẹniti o ba pa ẹkẹé mẹ, o wà ni ipa—òna 
ìye; ṣugbọn ẹniti o ba kò ibawi o ṣìna. 

18 Ẹniti o ba pa ikorira m€ li ẹ̀te eke, ati 
ẹniti o ba ngba òrọ-ẹ̀hin, aṣiwere ni. 

18 Ninu òrọ pipọ, a kò le ifẹ ẹ̀ṣẹ kù: ṣugbọn 
ẹniti o fi ẹ̀te mọ ẹ̀te li o gbén. 

20 Ahọn olôtọ dabi áyo fadaka: aiya enia 
buburu kò ni iye lori. 

21 Ete olododo mb òpọlọpọ enia: ṣugbọn 
awọn aṣiwere yio kú li ailọgbọẹn. 

22 Ibukún Oluwa ni imu ni ilà, kì isi ifi lála 
pẹlu rẹ̀. 

23 Bi ẹrín ni fun aṣiwere lati hu ìwa—ika: 
ṣugbọn ọlọgbún li ẹni oye. 

24 Ibẹ̀ru enia buburu mbọwá ba a: ṣugbọn 
ifẹ olododo li a o fi fun u. 

25 Bi ìji ti ijà rekọja: bẹli enia buburu kì 
yio si mọ: ṣugbọn olododo ni ipilẹ ainipẹ— 
kun. 


OWE 10—12 

26 Bi ọti kikan si ehin, ati bi €fin si oju, bẹli 
ọlẹ si ẹniti o rán a ni iṣẹ. 

27 Ibẹ̀ru Oluwa mu ọjọ gùn: ṣugbọn ọdun 
enia buburu li a o ṣẹ̀ kuru. 

28 Abá olododo ayò ni yio jasi: ṣugbọn ireti 
enia buburu ni yio ṣegbe. 

285 Ọna Oluwa jẹ ábò fun ẹni iduroṣinṣin, 
ṣugbọn egbe ni fun awọn oniṣẹ-ẹ̀ṣẹ. 

30 A kì yio ṣi olododo ni ipo lai; ṣugbọn enia 
buburu kì yio gbe ilẹ̀—aiye. 

31 Ẹnu olôtọ mu ọgbọn jade; ṣugbọn ahọn 
arekereke li a o ke kuro. 

32 Ete olododo mò ohun itẹwọgba; ṣugbọn 


ẹnu enia buburu nsọrọ arekereke. 
l l 1OṢUWỌN eke irira ni loju Oluwa; 
ṣugbọn òṣuwọn otitọ ni didùn inu rẹ̀. 
2Bi igberaga ba de, nigbana ni itiju de, 
ṣugbọn ọgbọn wà pẹlu onirẹlẹ. 

3 Otitọ aduro—ṣinṣin ni yio ma tẹ: wọn; 
ṣugbọn arekereke awọn olurekọja ni yio pa 
Wọn run. 

4Ọrò kì ini anfani li ọjọ ibinu: ṣugbọn 
ododo ni igbani lọwọ ikú. 

5 Ododo ẹni—pipé yio ma tẹ ọna rẹ̀: ṣugbọn 
enia buburu yio ṣubu ninu ìwa—buburu rẹ̀. 

6 Ododo awọn aduro—Ṣṣinṣin yio gbà wọn là: 
ṣugbọn awọn olurekọja li a o mu ninu iṣekuṣe 
Wọn: 

7 Nigbati enia buburu ba kú, ireti rẹ̀ a 
dasan, ireti awọn alaiṣedede enia a si dasan. 

BA yọ olododo kuro ninu iyọnu, enia 
buburu a si bọ si ipò rẹ̀. 

SẸnu li agabagebe ifi pa aladugbo. rẹ̀: 
ṣugbọn ìmọ li a o fi gbà awọn olododo silẹ. 

10 Nigbati o ba nṣe rere fun olododo, ilu a 
yọ: nigbati enia buburu ba ṣegbe, igbe—ayò 
a ta. 

ti Nipa ibukún aduro—ṣinṣin ilu a gbé lẹ̀ke: 
ṣugbọn a bì i ṣubu nipa ẹnu enia buburu. 

12 Ẹniti oye kù fun gàn ọmọnikeji. rẹ̀; 
ṣugbọn ẹni oye a pa ẹnu rẹ̀ mọ. 

13 Ẹniti nṣofofo fi ẹran ipamọ hàn; ṣugbọn 
ẹniti nṣe olotọ—ọkàn a pa ẹrọ na mQ. 

14 Nibiti ìgbimọ kò si, awọn enia a ṣubu; 
ṣugbọn ninu ẹ̀pọlọpọ ìgbimọ ni ailewu. 

15 Ẹniti o ba ṣe onigbọwọ fun alejo, ni yio ri 
iyọnu; ẹniti o ba si korira iṣegbọwọ wà 
lailewu. 

16 Obinrin olore—ọfẹ gbà iyìn: bi alagbara 
enia ti igbà ọrò. 

17 Alánu enia ṣe rere fun ara rẹ̀: ṣugbọn 
ìka—enia nyọ ẹran—ara rẹ̀ li ẹnu. 


480 


18 Enia buburu nṣiṣẹ ẹ̀re-ẹ̀tan; ṣugbọn 
ẹniti ngbin ododo ni ẹ̀re otitọ wà fun. 

18 Bi ẹniti o duro ninu ododo ti ini ìye, bẹni 
ẹniti nlepa ibi, o nle e si ikú ara rẹ̀. 

20 Awọn ti iṣe alarekereke aiya, irira ni loju 
Oluwa; ṣugbọn inu rẹ̀ dùn si awọn adu— 
Toṣinṣin: 

21 Bi a tilẹ fi ọwọ so ọwọ, enia buburu kì yio 
lọ laijiya, ṣugbọn iru-ọmọ olododo li a o 
gbàla. 

22 Bi oruka wura ni imu ẹlẹdẹ bẹni arẹwà 
obinrin ti kò moye. 

23Kiki rere ni ifẹ inu awọn olododo; 
ṣugbọn ibinu ni ireti awọn enia buburu. 

24 Ẹnikan wà ti ntuka, sibẹ o mbi si i, 
ẹnikan si wà ti nhawọ jù bi o ti yẹ lọ, ṣugbọn 
kiki si aini ni. 

25 Ọkàn iṣore li a o mu sànra; ẹniti o 
mbomirin ni, ontikararẹ̀ li a o si bomirin pẹlu. 

26 Ẹniti o ba dawọ ọkà duro, on li enia o 
fibu: ṣugbọn ibukún yio wà li ori ẹniti o tà a. 

27 Ẹniti o fi ara balẹ wá rere, a ri oju—rere: 
ṣugbọn ẹniti o nwá ibi kiri, o mbọòwá ba a. 

28 Ẹniti o ba gbẹkẹle ọrọ rẹ̀ yio ṣubu: 
ṣugbọn olododo yio ma gbà bi ẹka igi. 

28 Ẹhiti o ba yọ ile ara rẹ̀ li ẹnu yio jogun 
ofo: aṣiwere ni yio ma ṣe iranṣẹ fun ọlọgbọn 
aiya. 

30 Eso ododo ni igi ìye; ẹniti o ba si yi ọkàn 
enia pada, ọlọgbọn ni. 

31 Kiye si i a o san a fun olododo li aiye: 
melomelo li enia buburu ati ẹ̀lẹṣẹ. 


l 2 ẸNIKẸNI ti o fẹ ẹkọ, o fẹ ìmọ: 
Ṣugbọn ẹniti o korira ibawi, ẹranko ni. 

2 Enia rere ni ojurere lọdọ Oluwa: ṣugbọn 
enia ete buburu ni yio dalẹbi. 

3 A kì yio fi ẹsẹ enia mulẹ nipa ìwa—buburu: 
ṣugbọn gbòngbo olododo kì yio fatu. 

4 Obinrin oniwa—rere li ade ọkọ rẹ̀: ṣugbọn 
eyi ti ndojuti ni dabi ọyún ninu egungun rẹ̀. 

SÌro olododo tẹ: ṣugbọn ìgbimọ awọn enia 
buburu, ẹ̀tan ni. 

6 Ọrọ enia buburu ni lati luba fun ẹ̀jẹ: 
ṣugbọn ẹnu aduro—ṣinsin ni yio gbà wọn silẹ. 

TA bì enia buburu ṣubu, nwọn kò si si: 
ṣugbọn ile olododo ni yio duro. 

SA o yìn enia gẹgẹ bi ọgbọn rẹ̀: ṣugbọn ẹni 
alayidayida aiya li a o gàn. 

98 Ẹniri a ngàn, ti o si ni ọmọ—ọdọ, o san jù 
ẹ̀niti nyìn ara rẹ̀ ti kò si ni onjẹ. 

10 Olododo enia mò ajo ẹmi ẹran rẹ̀: ṣugbọn 
iyẹnu awọn enia buburu, ìka ni. 


a4a1 


tI Ẹniti o ro ilẹ rẹ̀ li a o fi onjẹ tẹlọrun: 
ṣugbọn ẹniti ntò enia—lasan lẹhin ni oye kù 
fun. 

12 Enia buburu fẹ ilu—odi awọn enia bubu— 
ru: ṣugbọn gbòngbo olododo so eso. 

13 Irekọja te enia buburu li a fi idẹkùn rẹ̀: 
ṣugbọn olododo yio yọ kuro ninu ipọnju. 

14 Nipa ẹ̀re ẹnu enia li a o fi ohun rere tẹ ẹ 
lọrun: ẹ̀re—iṣẹ ọwọ enia li a o si san fun u. 

15 Òna aṣiwere tọ li oju ara rẹ̀: ṣugbọn ẹniti 
o fetisi ìgbimọ li ọlọgbén. 

16 Ibinu aṣiwere kò pẹ imọ: ṣugbọn amoye 
enia bò itiju mọlẹ. 

17 Ẹniti o sọ otitọ, o fi ododo hàn jade; 
ṣugbọn ẹlẹri eke, ẹ̀tan. 

18 Awọn kan mbẹ ti nyara sòrọ lasan bi 
igunni idà; ṣugbọn ahọn ọlọgbẹ̀n, ilera ni. 

13 Ete otitọ li a o mu duro laílai; ṣugbọn 
ahọn eke, ìgba diẹ ni. 

20 Ẹtan Wà li aiya awọn ti nrò ibi: ṣugbọn 
fun awọn ìgbimọ alafia, ayò ni. 

21 Kò si ibi kan ti yio ba olododo; ṣugbọn 
awọn enia buburu ni yio kún fun ibi. 

22 Irira loju Oluwa li ahọn eke; ṣugbọn 
awọn ti nṣe rere ni didùn—inu rẹ̀. 

23 Ọlọgbẹ̀n enia pa ìmọ mọ; ṣugbọn aiya 
awọn aṣiwere nkede iwere. 

24 Ọwọ alapọn ni yio ṣe akoso; ṣugbọn ọlẹ 
ni yio wà labẹ irú—sisìn. 

25 Ibinujẹ li aiya enia ni idori rẹ̀ kọ odò; 
ṣugbọn òrọ rere ni imu u yẹ. 

26 Olododo tẹ̀ aladugbo rẹ̀ si òna; ṣugbọn 
òna awọn enia buburu tàn wọn jẹ. 

27 Ọlẹ enia kò mu ohun ọdẹ rẹ̀; ṣugbọn lati 
jẹ alápọn enia, ọrẹ iyebiye ni. 

28Ti òna olododo ni ìye; ikú kò si loju ẹna 


otitọ. 
li 3 TỌLỌGBỌN ọmọ gbà ẹkẹ̀ baba rẹ̀; 
ṣugbọn ẹlẹgàn kò gbé ibawi. 
2 Enia yio jẹ rere nipa ẹ̀re ẹnu rẹ̀; ṣugbọn 
ifẹ ọkàn awọn olurekọja ni ìwa—agbara. 
3 Ẹniti o pa ẹnu rẹ̀ mé, o pa ẹmi rẹ̀ mé; 
ṣugbọn ẹniti o ṣi ẹ̀te rẹ̀ pupọ yio ni iparun. 
4 Ọkàn ọlẹ nfẹ, kò si ri nkan; ṣugbọn ọkàn 
awọn alápọn li a o mu sanra. 
5 Olododo korira ẹ̀tan; ṣugbọn enia buburu 
mu ni hu ìwa irira on itiju. 
6 Ododo pa aduro—ṣinṣin li òna mé; ṣugbọn 
ìwa-buburu ni imuni ṣubu sinu ẹ̀ṣẹ. 
7 Ẹnikan wà ti o nfi ara rẹ̀ ṣe ọlọrọ, ṣugbọn 
kò ni nkan; ẹnikan Wà ti o nfi ara rẹ̀ ṣe talaka 
ṣugbọn o li ọrọ pupọ. 


OWE 12—14 
8 Irapada ẹmi enia li ọrò rẹ̀; ṣugbọn olu— 
pọnju kò kiyesi ibawi. 

8Imọlẹ olododo nfi ayò jé; ṣugbọn fitila 
enia buburu li a o pa. 

10 Nipa kiki igberaga ni ìja ti iwá; ṣugbọn 
lọdọ awọn ti a fi ìmọ hàn li ọgbẹn wà. 

11 Ọrò ti a fi ìwa—asan ni yio fàsẹhin; ṣugbọn 
ẹniti o fi iṣẹ-ọwọ kojọ ni yio ma pò si i. 

12 Ireti pipẹ mu ọkàn ṣàísan; ṣugbọn nigbati 
ifẹ ba de, igi ìye ni. 

13Ẹnikan ti o ba gàn ẹ̀rọ na li a o parun: 
ṣugbọn ẹniti o bẹ̀ru ofin na, li ao san padafun. 

14 Ofin ọlọgbén li orisun ìye, lati kuro ninu 
okùn ikú. 

15 Oye rere fi ojurere fun ni; ṣugbọn òna 
awọn olurekọja ṣoro. 

16 Gbogbo amoye enia ni nfi ìmọ ṣiṣẹ; 
ṣugbọn aṣiwere tan were rẹ̀ kalẹ. 

17 Oniṣẹ buburu bé sinu ipọnju; ṣugbọn 
olôtọ ikò mu ilera wá. 

18 Oṣi ati itiju ni fun ẹniti o kò ẹké; ṣugbọn 
ẹniti o ba fetisi ibawi li a o bu ọlá fun. 

18 Ifẹ ti a muṣẹ dùnmọ ọkàn; ṣugbọn irira ni 
fun aṣiwere lati kuro ninu ibi. 

20 Ẹniti o mba ọlọgbén rìn yio gbén; ṣugbọn 
ẹgbẹ awọn aṣiwere ni yio ṣegbe. 

21 Ibi nlepa awọn ẹlẹṣẹ̀; ṣugbọn fun awọn 
olododo, rere li a o ma fi san a. 

22 Enia rere fi ogún silẹ fun awọn ọmọ ọmọ 
rẹ̀; ṣugbọn ọrò ẹlẹṣẹ̀ li a tò jọ fun olododo, 

23 Onjẹ pupọ li o wà ni ilẹ titun awọn 
talaka; ṣugbọn awọn kan Wà ti a nparun nitori 
aini idajọ; 

24 Ẹniti o ba fà ọwọ paṣan sẹhin, o korira 
ọmọ rẹ̀; ṣugbọn ẹniti o fẹ ẹ a ma tẹ̀te nà a. 

25 Olododo jẹ to itẹrun ọkàn rẹ̀; ṣugbọn inu 


awọn enia buburu ni yio ṣe alaini. 
l 4 LỌLUKULUKU ọlọgbọn obinrin ni 
kẹ ile rẹ̀: ṣugbọn aṣiwere a fi ọwọ ara 
rẹ̀ fà a lulẹ. 
2 Ẹniti o nrìn ni iduroṣiṣin rẹ̀ o bẹ̀ru Oluwa: 
ṣugbọn ẹniti o ṣe arekereke li òna rẹ̀, o gàn a. 
3 Li ẹnu aṣiwere ni paṣan igberaga; ṣugbọn 
ẹ̀te awọn ọlọgbẹn ni yio pa wọn mé. 
4 Nibiti malu kò si, ibujẹ a di ofo: ṣugbọn 
ibisi pupọ mbẹ nipa agbara malu. 
5 Ẹlẹri olôtọ kò jẹ ṣeke: ṣugbọn ẹ̀tan li ẹlẹri 
eke ima sọ jade. 
6 Ẹlẹgan nwá ọgbén, kò si ri i: ṣugbọn ìmọ 
kò ṣoro fun ẹniti oye ye. 
7 Kuro niwaju aṣiwere, ati lọdọ ẹniti kò ni 
ẹ̀te ìmọ. 


OWE 14, 15 


8Ọgbẹn amoye ni ati moye òna rẹ̀: ṣugbọn 
iwere awọn aṣiwere li ẹ̀tan. 
Wà larin awọn olododo. 

10 Aiya mò ikoro ara rẹ̀; alejo kò si ni iṣe 
pẹlu ayò rẹ̀. 

TI Ile enia buburu li a o run: ṣugbọn agọ ẹni 
diduroṣinṣin ni yio ma gbilẹ. 

12 Ọna kan wà ti o dabi ẹnipe o dara li oju 
enia, ṣugbọn opin rẹ̀ li òna ikú. 

13 Ninu ẹrín pẹlu, aiya a ma kánu; ati li 
opin, ayò a di ibinujẹ. 

14 Apadasẹhin li aiya ni itẹlọrun lati inu òna 
ara rẹ̀: ṣugbọn enia rere lati inu ohun ti iṣe tirẹ̀. 

1s Òpe enia gbà ẹ̀rọ gbogbo gbQ: ṣugbọn 
amoye enia Wò òna ara rẹ̀ rere. 

16 Ọlọgbọn enia bẹ̀ru, o si kuro ninu ibi; 
ṣugbọn aṣìwẹ̀re gberaga, o si da ara rẹ̀ loju. 

17 Ẹniti o ba tete binu, huwa wẹ̀re; ẹni 
eletẹ̀ buburu li a korira. 

18 Awọn òpe jogun iwẹ̀re; ṣugbọn awọn 
amoye li a fi ìmọ de li ade. 

15 Awọn ẹni—buburu tẹriba niwaju awọn 
ẹnirere; ati awọn enia buburu li ẹnu—òna 
awọn olododo. 

20 A tilẹ korira talaka lati ọdọ aladugbo rẹ̀ 
wá: ṣugbọn ọlọrọ ni ọrẹ pupọ. 

21Ẹniti o kẹgàn ẹnikeji rẹ̀, o ṣẹ̀: ṣugbọn ẹniti 
o ba ṣanu fun awọn talaka, ibukún ni fun u. 

22 Awọn ti ngbìmọ buburu kò ha ṣina bi? 
ṣugbọn anu ati otitọ ni fun awọn ti ngbìmọ ire. 

23 Ninu gbogbo lala li re pupọ wà: ṣugbọn 
òrọ—ẹnu, lasan ni. 

24 Adé awọn ọlọgbọn li ọrò wọn: ṣugbọn 
ìwẹ̀re awọn aṣiWẹ̀re ni wẹ̀ re. 

25 Olôtọ ẹlẹri gbà ọkàn silẹ: ṣugbọn ẹlẹri 
ẹ̀tan sòrọ eke. 

26 Ni ibẹ̀ru Oluwa ni igbẹkẹle ti o lagbara: 
yio si jẹ ibi àbo fun awọn ọmọ rẹ̀. 

27 Ibẹ̀ru Oluwa li orisun ìye, lati kuro ninu 
ikẹkùn ikú. 

28 Ninu ọpọlọpọ enia li ọlá ọba: ṣugbọn 
ninu enia diẹ ni iparun ijoye. 

29 Ẹniti o ba lọra ati binu, o ni ìmọ pupọ; 
ṣugbọn ẹniti o ba yara binu o gbe wẹ̀re leke. 

30 Ọkàn ti o yẹ̀ kòro ni ìye ara; ṣugbọn ilara 
ni ibajẹ egungun. 

31 Ẹniti o ba nni talaka lara, o gàn Ẹlẹda rẹ̀; 
ṣugbọn ẹniti o ṣánu fun talaka o bu ọlá fun u. 

32 A pa enia buburu run ninu ìwa—buburu 
rẹ̀; ṣugbọn olododo ni ireti ninu ikú rẹ̀. 

33 Ọgbọn fi idi kalẹ li aiya ẹniti o moye; 
ṣugbọn a fi i hàn laiya awọn aṣiwẹ̀re. 


482 


34 Ododo ni igbé orilẹ—ẹ̀de leke; ṣugbọn ẹ̀ṣẹ 
li ẹ̀gan orilẹ—ẹ̀de. 
35 Ojurere ọba mbẹ li ọdọ ọlọgbẹn iranṣẹ; 


ṣugbọn ibinu rẹ̀ si iranṣẹ ti nhùwa itiju. 
l 5 1IDAHÙN pẹlẹ yi ibinu pada; ṣugbọn 
ẹrọ Jile ni irú ibinu soke. 
2 Ahọn ọlọgbọn nlò ìmọ rere: ṣugbọn ẹnu 
aṣiwẹ̀re a ma gufẹ Wẹ̀re. 
3 Oju Oluwa mbẹ ni ibi gbogbo, o nwò awọn 
ẹni—buburu ati ẹni—rere. 
4 Ahọn imularada ni igi ìye: ṣugbọn ayida— 
yida ninu rẹ̀ ni ibajẹ ọkàn. 
5 Aṣiwẹ̀re gàn ẹkẹ baba rẹ̀: ṣugbọn ẹniti o 
ba feti si ibawi li o moye. 
6 Ni ile olododo li òpọlọpọ iṣura: ṣugbọn 
ninu òwò enia buburu ni iyọnu. 
7 Ete ọlọgbọn tan ìmọ kalẹ: ṣugbọn aiya 
aṣiWwẹ̀/'e kì iṣe bẹ. 
8 Ẹbọ awọn enia buburu, irira ni loju Oluwa; 
ṣugbọri adura awọn aduroṣinṣin ni didùn—inu rẹ̀. 
BSÒna enia buburu, irira ni loju Oluwa; 
ṣugbọn o fẹ ẹniti ntọ ododo lẹhin. 
10 Ikilọ kikan Wà fun ẹniti o kò òna silẹ; 
ẹniti o ba si korira ibawi yio kú. 
11 Ipo—okú ati iparun ṣi silẹ niwaju Oluwa; 
njẹ melomelo li aiya awọn ọmọ enia. 
12 Ẹlẹgàn kò fẹ ẹniti mba a wi; bẹni kì yio tò 
awọn ọlọgbọn lọ. 
13 Inu—didùn a mu oju daraya; ṣugbọn nipa 
ibinujẹ aiya, ọkàn a rẹ̀wẹsi. 
14 Aiya ẹniti oye ye nṣe afẹri ìmọ; ṣugbọn 
ẹnu aṣiwẹ̀re nfi Wẹ̀re bọ ara rẹ̀. 
15Gbogbo ọjọ olupọnju ni ibi; ṣugbọn 
oninu-'didùn njẹ alafia nigbagbogbo. 
16 Diẹ pẹlu ibẹ̀ru Oluwa, o san jù iṣura 
pupọ ti on ti iyọnu ninu rẹ̀. 
17 Onjẹ ewebẹ̀ nibiti ifẹ wà, o san jù abọpa 
malu lọ ati irira pẹlu rẹ̀. 
18 Abinu enia rú asò soke; ṣugbọn ẹniti o 
lọra ati binu, o tù ìja ninu. 
19Ọna ọlẹ dabi igbo ẹgún; ṣugbọn òna 
olododo já g€rege ni. 
20 Ọlọgbọn ọmọ ṣe ayò baba; ṣugbọn aṣiwẹ̀— 
re enia gàn iya rẹ̀. 
21 Ayò ni wẹ̀re fun ẹniti oye kù fun; ṣugbọn 
ẹni—oye a ma rìn ni iduroṣinṣin. 
221 aisi ìgbimọ, ẹ̀ro a dasan; ṣugbọn li òpọ— 
lọpọ ìgbimọ, nwọn a fi idi mulẹ. 
23 Enia ni ayò nipa idahùn ẹnu rẹ̀; ati òrọ 
kan li akoko rẹ̀, o ti wò to? 
24 ÒỌria ìye lọ soke fun ọlọgbọn, kì o le kuro 
ni ipo—okú nisalẹ. 


483 


25 Oluwa yio run ile agberaga; ṣugbọn yio fi 
ìpálà opé kalẹ. 

26 Iro inu enia buburu, irira ni loju Oluwa; 
ṣugbọn mim6 ni ọrọ didin niwaju rẹ̀. 

27 Ẹniti o njẹ ere aiṣododo, o nyọ ile ara rẹ̀ 
lẹnu; ṣugbọn ẹniti o korira ẹbun yio yẹ̀. 

28 Aiya olododo ṣe aṣaro lati dahùn; ṣugbọn 
ẹnu enia buburu ngufẹ ohun ibi jade. 

28 Oluwa jina si awọn enia—buburu; ṣugbọn 
o gbé adura awọn olododo. 

30 Imọlẹ oju mu inu dún; ihin rere si mu 
egungun sanra. 

31 Ẹniti o ba gbé ibawi ìye, a joko lárin awọn 
ọlọgbọn. 

32 Ẹniti o kò ẹkẹ̀, o gàn ọkàn ara rẹ̀: ṣugbọn 
ẹniti o ba gbẹ ibawi, o ni imoye. 

33 Ibẹru Oluwa li ẹkẹ ọgbén; ati ṣáju ọlá ni 


irẹlẹ. 
l Ô 1IMURA aiya, ti enia ni, ṣugbọn lati 
ọdọ Oluwa ni idad(in ahọn. 

2 Gbogbo ọna enia li o mé li oju ara rẹ̀; 
ṣugbọn Oluwa li o ndiwòn ọkàn. 

3Ké iṣẹ rẹ le Oluwa lọwọ, a o si fi idi 
ìro—inu rẹ kalẹ. 

4 Oluwa ti ṣe ohun gbogbo fun ipinnu rẹ̀: 
nitôtọ, awọn enia buburu fun ọjọ ibi. 

5 Olukuluku enia ti o gberaga li aiya, irira ni 
loju Oluwa: bi a tilẹ fi ọwọ so ọwọ, kì yio wà 
laijiya. 

6 Nipa anu ati otitọ a bò ẹ̀ṣẹ mọlẹ; ati nipa 
ibẹ̀ru Oluwa, enia a kuro ninu ibi. 

7 Nigbati Ọna enia ba wù Oluwa, On a mu 
awọn ọtá rẹ̀ pápa wa pẹlu rẹ̀ li alafia. 

8 Diẹ pẹlu ododo, o san jù ọrọ nla lọ laisi 
ẹtẹ̀. 

9 Aiya enia ni ngbìmọ òna rẹ̀, ṣugbọn 
Oluwa li o ntẹ̀ itẹlẹ rẹ̀. 

10 Ọrọ isọtẹlẹ mbẹ li ẹ̀te ọba: ẹnu rẹ̀ kì iṣẹ 
ni idajọ. 

tiwọn ati òṣuwọn otitọ ni ti (Oluwa: 
gbogbo okuta—iwọn àpo, iṣẹ rẹ ni. 

12Irira ni fun awọn ọba lati ṣe buburu: 
nitoripe nipa ododo li a ti fi idi it€ kalẹ. 

13 Ete ododo ni didún—inu awọn ọba: nwọn 
si fẹ ẹniti nsọrọ titọ. 

14 Ibinu ọba dabi iranṣẹ ikú: ṣugbọn ọlọgbọn 
enia ni yio tú u. 

15 Ni imọlẹ oju ọba ni ìye; ojurere rẹ̀ si dabi 
awọsanma òjo arọkuro. 

16 Lati ni ọgbọn, melomelo li o san jii Wura 
lọ; ati lati ni oye, melomelo li o dara jù fada— 
ka lọ. 


OWE 15—17 
17 Òpopo—Òna awọn aduro—ṣinṣin ni ati 
kuro ninu ibi: ẹniti o pa òna rẹ̀ mẹ, o pa ọkàn 
rẹ̀ m€é. 

18 Igberaga. ni iṣaju iparun, agidi ọkàn ni 
iṣaju iṣubu. 

18O san lati ṣe onirẹlẹ ọkàn pẹlu awọn 
talaka, jù ati ba awọn agberaga pin ikúgun. 

20 Ẹniti o fi oye ṣe Ọran yio ri ire; ẹniti o si 
gbẹkẹ le Oluwa, ibukún ni fun u. 

21 Ọlọgbọn aiya li a o pẹ li amoye: didùn—ete 
a si ma mu ẹkọ pò. 

22 Oye li orisun ìye fun ẹniti o ni i: ṣugbọn 
ẹkẹ̀ aṣiwere ni iwẹ̀re. 

23 Aiya ọlọgbẹn mu òrọ ẹnu rẹ̀ gbún, o si 
mu ẹké pò li éte rẹ̀. 

24 Ọrọ didùn dabi afara oyin, o dùn mọ 
ọkan, o si ṣe ilera fun egungun. 

25 Ọna kan wà ti o dabi ẹnipe o dara fun 
enia, ṣugbọn opin rẹ li òna ikú. 

26 Ọkàn ti o nṣiṣẹ, o nṣiṣẹ fun ara rẹ̀; 
nitoripe ẹnu ara rẹ̀ li o nsún u ṣe e. 

27 Enia—buburu hù iwa-ibi jade, ati li ẹ̀te rẹ̀ 
bi ẹnipe iná jijo li o wà nibẹ. 

28 Alayidayida enia dá ìja silẹ: asòrọkẹlẹ ya 
awọn ọrẹ̀ ni ipa. 

28 Ẹni ìwa—agbara tàn aladugbo rẹ̀, a si mu 
u lọ si ipa—òna ti kò dara. 

30 On a di oju rẹ̀ lati gbero ohun ayidayida: 
o ká ẹ̀te rẹ sinu, o pari ohun buburu. 

31 Ade ogo li ori ewú, bi a ba ri i li ẹ̀na 
ododo. 

32 Ẹniti o lọra ati binu, o san jù alagbara lọ; 
ẹniti o si ṣe akoso ẹmi rẹ̀, o ju ẹniti o ṣẹgun 
ilu lọ. 

33 A ṣẹ keke dà si iṣẹpo aṣọ; ṣugbọn gbogbo 
idajọ rẹ lọwọ Oluwa ni. 


l 7 1OKELE gbigbẹ, ti on ti alafia, o san 
jù ile ti o kún fun ẹran—pipa ti on ti 
ìja. 


2 Ọlọgbẹn iranṣẹ yio ṣe olori ọmọ ti nhùwa 
itiju, yio si pin ogún larin awọn arakunrin. 

3 Koro ni fun fadaka, ati ileru fun wura: bẹli 
Oluwa ndan aiya WÒ. 

4Oluṣe buburu fetisi ete eke; ẹni—eké a si 
ma kiyesi ẹ̀rọ ahọn buburu. 

5 Ẹnikẹni ti o ba sín olupọnju jẹ, o gàn 
Ẹlẹda rẹ: ẹniti o ba si nyò si wahala kì yio wà 
li aijiya. 

6 Ọmọ ọmọ li ade arugbo: ogo awọn ọmọ si 
ni baba wọn. 

7 Ọrọ daradara kò yẹ fun aṣiwére; bẹli ete 
eke kò yẹ fun ọmọ—alade. 


OWE 17—19 

8 Okuta iyebiye jẹ ẹ̀bun li oju ẹniti o ni i; 
nibikibi ti o yi si, a ṣe rere. 

8 Ẹniti o bò ẹ̀ṣẹ mọlẹ, o nwá ifẹ; ṣugbọn 
ẹniti o tun òran hú silẹ, o yà ọrẹ nipa. 

10 Ibawi wò inu ọlọgbọn jù ọgọrun paṣan lọ 
ninu aṣiwẹ̀re. 

ti Ẹni—òtẹ a ma wá kiki ibi kiri; nitorina 
iranṣẹ ìka li a o ran si i. 

12O yá ki ẹranko beari ti a kò li ọmọ ki o 
pade enia, jù aṣiwẹ̀re lọ ninu wẹ̀re rẹ̀. 

13 Ẹnikẹni ti o ba fi ibi san ire, ibi kì yio 
kuro ninu ile rẹ̀. 

14 Ẹniti o daju fun omi dabi olupilẹṣẹ ìja; 
nitorina fi ìja silẹ ki o to di nla. 

15 Ẹniti o da enia buburu lare, ati ẹniti o da 
olododo lẹbí, ani awọn mejeji irira ni loju Oluwa. 

16 Nitori kini iye owo yio ṣe wà lọwọ 
aṣiwẹ̀ re lati rà ọgbọn, sa wò o, kò ni oye? 

17 Ọrẹ a ma fẹni nigbagbogbo, ṣugbọn ara— 
kunrin li a bi fun ìgba ipọnju. 

18 Enia ti oye kù fun, a ṣe onigbọwọ, a si fi 
ara sọfà niwaju ọrẹ rẹ̀. 

18 Ẹniti o fẹ ìja, o fẹ ẹ̀ṣẹ; ẹniti o kẹ ẹnu—òna 
rẹ̀ ga, o nwá iparun. 

20 Ẹniti o ni ayidayida ọkàn kì yio ri ire: ati 
ẹniti o ni ahọn òrọ—meji, a bọ sinu ibi. 

21 Ẹniti o bi aṣiwẹ̀re, o bi i si ibinujẹ rẹ̀; 
baba aṣiwẹ̀re kò si li ayọ. 

22Inu—didùn mu imularada rere wá: ṣugbọn 
ibinujẹ ọkàn mu egungun gbẹ. 

23 Enia buburu mu ẹ̀bun lati iṣẹpo—aṣọ lati 
yi òna idajọ pada. 

24 Ọgbẹn wà niwaju ẹniti o moye; ṣugbọn 
oju aṣiwẹ̀re mbẹ li opin ilẹ̀—aiye. 

25 Aṣiwòre ọmọ ni ibinujẹ baba rẹ̀, ati 
kikoro ọkàn fun iya ti o bi i. 

26 Pẹlupẹlu kò dara ki a ṣẹ̀ olotitọ ni iṣẹ, 
tabi ki a lu ọmọ—alade nitori iṣedede. 

21 Ẹniti o ni ìmọ, a ṣẹ̀ òrọ rẹ̀ kù: ọlọkàn tutu 
si li amoye enia. 

28 1 ôtọ, aṣiwẹ̀re, nigbati o ba pa ẹnu rẹ̀ m€, 
a kà a si ọlọgbén; ẹniti o ba pa ẹnu rẹ̀ mẹ si li 


amoye. 
l 8 1 ẸNITI o yà ara rẹ̀ sọtò yio lepa ifẹ ara 
rẹ̀, yio si kọju ìja nla si ohunkohun ti 

iṣe ti oye. 

2 Aṣiwẹ̀re kò ni inu—didùn si imoye, ṣugbọn 
ki o le fi aiya ara rẹ̀ hàn. 

3 Nigbati enia—buburu ba de, nigbana ni 
ẹ̀gan de, ati pẹlu ẹ̀gan ni itiju. 

4 Ọrọ ẹnu enia dabi omi jijìn, orisun ọgbọn 
bi odò ṣiṣàn. 


aaa 


5 Kò dara lati ṣe ojuṣáju enia—buburu, lati bì 
olododo ṣubu ni idajọ. 

6 Ete aṣiwẹ̀re bọ sinu ìja, ẹnu rẹ̀ a si ma pẹ̀ 
ìna wá. 

TẸnu aṣiwẹ̀re ni iparun rẹ̀, ẹ̀te rẹ̀ si ni 
ikẹkùn ọkàn rẹ̀. 

BỌrọ olofofo dabi adidùn, nwọn a si wọ 
isalẹ inu lọ. 

8 Ẹniti o lọra pẹlu ni iṣẹ rẹ̀, arakunrin jẹgu— 
duragudu enia ni. 

10 Orukọ Oluwa, ile—iṣọ agbara ni: Olododo 
sá wọ inu rẹ̀, o si là. 

ti Ọrò ọlọrọ ni ilu—agbara rẹ̀, o si dabi odi 
giga li oju ara rẹ̀. 

12Ṣaju iparun, aiya enia a ṣe agidi, ṣaju ọlá 
si ni irẹlẹ. 

13 Ẹniti o ba dahùn òrọ ki o to gbQ, wẹ̀re ati 
itiju ni fun u. 

14 Ọkàn enia yio faiyàrán ailera rẹ̀; ṣugbọn 
ọkàn ti o rẹ̀wẹsi, tani yio gbà a? 

15 A:ya amoye ni ìmọ; eti ọlọgbọn a si ma ṣe 
afẹri ìrnọ. 

16 Ọrẹ enia a ma fi àye fun u, a si mu u wá 
siwaju awọn enia nla. 

17 Ẹnikini ninu ẹjọ rẹ̀ a dabi ẹnipe o jare, 
Ṣṣugbọr: ẹnikeji rẹ̀ a wá, a si hudi rẹ̀ silẹ. 

18 Keké mu ìja pari, a si làja larin awọn 
alagbat'a. 

18 Arakunrin ti a ṣẹ̀ si, o ṣoro jù ilu olodi 
lọ: ìja wọn si dabi ọpá idabu afin. 

20 Ọrọ ẹnu enia ni yio mu inu rẹ̀ tutu: ibisi 
ẹnu rẹ̀ li a o si fi tù u ninu. 

21 Ikú ati ìye mbẹ ni ipa ahọn: awọn ẹniti o 
ba si n'ò o yio jẹ ẹ̀re rẹ̀. 

22 Ẹrúkẹni ti o ri aya fẹ, o ri ohun rere, o si 
ri ojurere lọdọ Oluwa. 

23 Talaka a ma bẹ̀ ẹ̀bẹ; ṣugbọn ọlọrò a ma fi 
ikanra dahùn. 

24 Ẹniti o ni ọrẹ pupọ, o ṣe e si iparun ara 
rẹ̀; ọrẹ kan si mbẹ ti o fi ara mọni ju arakun— 


rin lọ. 
l 9 1TALAKA ti nrìn ninu ìwa-titọ rẹ̀, o 
san jù ẹniti o nṣe arekereke li ẹ̀te rẹ̀ 

lọ, ti o si nṣe wẹ̀re. 

2 Pẹlupẹlu, ọkàn laini ìmọ, kò dara; ẹniti o 
ba si fi ẹsẹ rẹ̀ yara yio ṣubu. 

3 Wò re enia yi òna rẹ̀ po: nigbana ni aiya rẹ̀ 
binu si Oluwa. 

sỌrẹ̀ fà ọrẹ pupọ; ṣugbọn talaka di yiyà 
kuro lọdọ aladugbo rẹ̀. 

5 Ẹlẹri eke kì yio lọ laijiya, ati ẹniti o si 
nṣeke kì yio mu u jẹ. 


485 


6 Ọpọlọpọ ni yio ma bẹ̀bẹ ojurere ọmọ— 
alade: olukuluku enia ni si iṣe ọrẹ ẹniti ntani 
li ọrẹ. 

? Gbogbo awọn arakunrin talaka ni ikorira 
rẹ̀: melomelo ni awọn ọrẹ rẹ̀ yio ha jina si i? o 
ntẹle òrọ wọn, ṣugbọn nwọn kò si. 

8 Ẹniti o gbQn, o fẹ ọkàn ara rẹ̀: ẹniti o pa 
oye mẹ̀ yio ri rere. 

8 Ẹlẹri eke kì yio lọ laijiya, ẹniti o si nṣeke 
yio ṣegbe. 

10 Ohun rere kò yẹ fun aṣiwẹ̀re; tabi melo— 
melo fun iranṣẹ lati ṣe olori awọn ijoye. 

tI Imoye enia mu u lọra ati binu; ogo rẹ̀ si 
ni lati ré ẹ̀ṣẹ kọja. 

12 Ibinu ọba dabi igbe kiniun; ṣugbọn ọju— 
rere rẹ̀ dabi ìri lara koriko. 

13 Aṣiwẹ̀re ọmọ ni ibanujẹ baba rẹ̀: ìja aya 
dabi òṣọrọ òjo. 

14 Ile ati ọrẹ li ogún awọn baba: ṣugbọn 
amoye aya, lati ọdọ Oluwa wá ni. 

15 Imẹlẹ mu ni sun orun fọnfọn; ọkàn ọlẹ li 
ebi yio si pa. 

16 Ẹniti o pa ofin mẹ, o pa ọkàn ara rẹ̀ mé; 
ṣugbọn ẹniti o ba kẹgàn òna rẹ̀ yio kú. 

17 Ẹniti o ṣánu fun talaka Oluwa li o win; ati 
iṣeun rẹ̀, yio san a pada fun u. 

18 Nà ọmọ rẹ nigbati ireti wà, má si ṣe gbe 
ọkàn rẹ le ati pa a. 

15 Onibinu nla ni yio jiya; nitoripe bi iwọ ba 
gbà a, sibẹ iwọ o tun ṣe e. 

20 Fetisi ìmọ ki o si gbà ẹkọ, ki iwọ ki o le 
gbén ni igbẹhin rẹ. 

21 Ete pupọ li o wà li aiya enia; ṣugbọn 
ìgbimọ Oluwa, eyini ni yio duro. 

22 Ẹwà enia ni iṣeun rẹ̀: talaka enia si san jù 
eleke lọ. 

23 Ibẹ̀ru Oluwa tẹ̀ si ìye: ẹniti o ni i yio joko 
ni itẹlọrun; a kì yio fi ibi bẹ̀ ẹ WỌ. 

24 Imẹlẹ enia kì ọwọ rẹ̀ sinu iṣasun, kò si le 
yọ ọ jade pada wá si ẹnu ara rẹ̀. 

25 Tu ẹlẹgàn, òpe yio si kiyesi ara: si ba ẹniti 
o moye wi, oye ìmọ yio si ye e. 

26 Eniti o ba nṣìka si baba rẹ̀, ti o si le iya rẹ̀ 
jade, on li ọmọ ti nṣe itiju, ti o si mu ẹ̀gan Wá. 

21 Ọmọ mi, dẹkun ati fetisi ẹk ti imu ni 
ṣìna kuro ninu ẹ̀rọ ìmọ. 

28 Ẹlẹri buburu fi idajọ ṣẹsin: ẹnu enia bu— 
buru si gbe aiṣedede mì. 

29A pẹ̀se òrọ—idajọ fun awọn ẹlẹgàn, ati 
paṣan fun ẹ̀hin awọn aṣíwẹ̀re. 

20 1ẸLẸYA li ọti—waini, alariwo li ọti 
lile, ẹnikẹni ti a ba fi tanjẹ kò gbén. 


OWE: 19, 20 
2 Ibẹ̀ru ọba dabi igbe kiniun: ẹnikẹni ti o ba 
mu u binu, o ṣẹ̀ si ọkàn ara rẹ̀. 

3 Ọlá ni fun enia lati ṣiwọ kuro ninu ìja: 
ṣugbọn olukuluku aṣiwẹ̀re ni ima ja ìja nla. 

4 Ọlẹ kò jẹ tu ilẹ nitori otutu; nitorina ni yio 
fi ma ṣagbe nigba ikore, kì yio si ni nkan. 
amoye enia ni ifà a jade. 

6 Ọpọlọpọ enia ni ima fọnrere, olukuluku 
ọrẹ ara rẹ̀: ṣugbọn olotọ enia tani yio ri i. 

7 Olôtọ enia nrìn ninu iwa—titọ rẹ̀: ibukún 
si ni fun awọn ọmọ rẹ̀ lẹhin rẹ̀! 

8 Ọba ti o joko lori it€ idajọ, o fi oju rẹ̀ fn 
ìwa-ibi gbogbo ka. 

9 Tali o le wipe, Mo ti mu aiya mi mẹ, emi ti 
mẹ̀ kuro ninu ẹ̀ṣẹ mi? 

10 Ìwọn miran, ati òṣuwọn miran, bakanna 
ni mejeji ṣe irira loju Oluwa. 

11 Iṣe ọmọde pápa li a fi imò ọ, bi ìwa rẹ̀ ṣe 
rere ati titọ. 

12 Eti igbé ati oju irí, Oluwa li o ti dá awọn 
mejeji. 

13 Máṣe fẹ orun sisùn, ki iwọ ki o má ba di 
talaka; ṣi oju rẹ, a o si fi onjẹ tẹ ọ lọrùn. 

14 Kò ni lari, kò ni lárì li oníbárà iwi; ṣugbọn 
nigbati o ba bọ si òna rẹ̀, nigbana ni iṣogo. 

15 Wura wà ati iyùn òpọlọpọ: ṣugbọn ẹ̀te 
ìmọ, ẹ̀lo iyebiye ni. 

16 Gba aṣọ rẹ̀, nitori ti o ṣe onigbọwọ fun 
alejo, si gba ohun ẹrí lọwọ rẹ̀ fun ajeji obin— 
rin. 

17 Onjẹ ẹ̀tan dùn mọ enia; ṣugbọn nikẹhin, 
ẹnu rẹ̀ li a o fi tará kún. 

18 Igbimọ li a fi ifi idi ete gbogbo kalẹ: ati 
pẹlu ẹ̀ro rere ni ki o ṣigun. 

19 Ẹniti o ba nkiri bi olofofo a ma fi òran 
ìkọkọ hàn: má si ṣe ba ẹniti nṣi ẹ̀te rẹ̀ ṣire. 

20 Ẹnikẹni ti o ba bú baba rẹ̀ tabi iya rẹ̀, 
fitila rẹ̀ li a o pa ninu òkunkun biribiri. 

21 Ogún ti a yara jẹ latetekọṣe, li a kì yio 
bukún li opin rẹ̀. 

22 Iwọ máṣe wipe, Emi o gbẹsan ibi; ṣugbọn 
duro de Oluwa, on o si gbà ọ. 

23 Ìwọn miran, ati òṣuwọn miran, irira ni 
loju Oluwa; ìwọn irẹjẹ kò si dara. 

24 Irin ti enia nrìn, lati ọdọ Oluwa ni; tani 
ninu awọn enia ti o le mò òna rẹ̀? 

25 Idẹkùn ni fun enia lati yara ṣe ileri mímé, 
ati lẹhin ẹjẹ, ki o ma ronu. 

26 Ọlọgbéẹn ọba a tú enia buburu ka, a si mu 
ayika—kẹkẹé rẹ̀ kọja lori wọn. 

27 Ẹmi enia ni fitila Oluwa, a ma ṣe awari 
iyara inu. 


OWE 20—22 

28 Anu ati otitọ pa ọba mẹ: 3nu li a si fi ndi 
itẹ̀ rẹ̀ mu. 

29 Ogo awọn ọdọmọkunrin li agbara wọn: 
ẹwà awọn arugbo li ewú. 

30 Apá ọgbẹ ni iwẹ̀ ibi nù kuro: bẹ si ni ìna 


ti o wò odò ikùn lọ. 
2 l 1AIYA ọba mbẹ lọwọ Oluwa bi odò 
omi; on a si dari rẹ̀ si ìbikibií ti o wù u. 
2Gbogbo òna enia li o dara li oju ara rẹ̀: 
ṣugbọn Oluwa li o nṣe amẹòna ọkàn. 

3 Lati ṣe ododo ati idajọ, o ṣe itẹwọgba fun 
Oluwa jù ẹbọ lọ. 

4 Gangan oju, ati igberaga aiya, ati itulẹ̀ enia 
buburu, ẹ̀ṣẹ ni. 

SÌronu alápọn si kiki òpọ ni; ṣugbọn ti 
olukuluku ẹniti o yara, si kiki aini ni. 

6 Ini iṣura nipa ahọn eke, o jẹ €mi ti a ntì 
sihin tì sọhun lọwọ awọn ti nwá ikú kiri. 

1 Iwa—agbara awọn enia buburu ni yio pa 
Wọn run: nitori ti nwọn kò lati ṣe idajọ. 

8 Ẹnikẹni ti o nrìn ẹna ayidayida, enia bu— 
buru ni; ṣugbọn oninu funfun ni iṣẹ rẹ̀ t6. 

50 san lati joko ni igun òke àja, jù pẹlu 
onija obinrin lọ ninu ile ajumọgbe. 

10 Ọkàn enia buburu nwá ibi kiri: aladugbo 
rẹ̀ kò ri ojurere li oju rẹ̀. 

tI Nigbati a ba jẹ ẹlẹgàn ni ìya, a sọ òpe di 
ọlọgbẹ̀n: nigbati a ba si nké ọlọgbén, on o ma 
ni ìmọ. 

12 Olododo kiyesi ile enia buburu: pe ẹnikan 
Wà ti yio bì enia buburu ṣubu sinu iparun. 

13Ẹnikẹni ti o ba di eti rẹ̀ si igbe olupọnju, 
ontikararẹ̀ yio ke pẹlu: ṣugbọn a kì yio gbọ. 

14 Ọrẹ ikọkọ, o tù ibinu: ati ẹ̀bun ni iṣẹpo— 
aṣọ, o tù ibinu lile. 

15 Ayò ni fun olododo lati ṣe idajọ: ṣugbọn 

16 Ẹniti o ba yà kuro li òna oye, yio ma gbe 
inu ijọ awọn okú. 

17 Ẹniti o ba fẹ afẹ, yio di talaka: ẹniti o fẹ 
ọti—waini pẹlu ororo kò le lọrẹ. 

18 Enia buburu ni yio ṣe owo—irapada fun 
olododo, ati olurekọja ni ipò ẹni diduro— 
ṣinṣin. 

150 san lati joko li aginju jù pẹlu onija 
obinrin ati oṣúnu lọ. 

20 Iṣura fifẹ ati ororo wà ni ibugbe ọlọgbẹn; 
ṣugbọn enia aṣiwẹ̀re ná a bajẹ. 

21 Ẹniti o ba tẹle ododo ati anu, a ri ìye, 
ododo, ati ọlá. 

22 Ọlọgbén gùn odi ilu awọn alagbara, a si fi 
idi agbara igbẹkẹle rẹ̀ jalẹ̀. 


486 


23 )-nikẹni ti o ba pa ẹnu ati ahọn rẹ̀ mẹ, o 
pa ọkàn rẹ̀ mé kuro ninu iyọnu. 

24 Agberaga ati agidi ẹlẹgàn li orukọ rẹ̀, 
ẹniti nhùwa ninu ibinu pupọpupọ. 

28. Ifẹ ọlẹ pa a; nitoriti, ọwọ rẹ̀ kò iṣẹ ṣiṣe. 

260: nfi ilara ṣojukokoro ni gbogbo ọjọ: 
ṣugbọn olododo a ma fi funni kì si idawọduro. 

27 Ẹbọ enia buburu, irira ni: melomelo ni 
nigbati o mu u wá ti on ti ìwakiwa rẹ̀? 

28 I;lẹri eke yio ṣegbe: ṣugbọn ẹniti o gb6, 
yio ma sọrọ li aiyannu. 

28 Enia buburu gbò oju rẹ̀ le: ṣugbọn ẹni 
iduro -ṣinṣin li o nmu òna rẹ̀ tò. 

30 Kò si ọgbọn, kò si imoye, tabi ìgbimọ si 
Oluwa. 

31A mura ẹṣin silẹ de ọjọ ogun: ṣugbọn 
iṣẹgun lati ọwọ Oluwa ni. 


22. 


wura lọ. 

2 Ọlọrọ ati talaka pejọ pò: Oluwa li ẹlẹda 
gbogbo wọn. 

3Ọlọgbẹn enia ti ri ibi tẹlẹ, o si pa ara rẹ̀ 
mẹ̀: ṣugbọn awọn òpe a kọja, a si jẹ wọn niya. 

4 Ere irẹlẹ ati ibẹ̀ru Oluwa li ọrọ, ọlá, ati 
ìye. 

85 Ẹgún ati idẹkùn mbẹ li òna alayidayida: 
ẹniti o ba pa ọkàn rẹ̀ mé yio jina si wọn. 

6T6 ọmọde li ẹ̀na ti yio tọ: nigbati o si 
dàgba tan, kì yio kuro ninu rẹ̀. 

? Ọlọrò ṣe olori olupọnju, ajigbese si ṣe 
iranṣẹ fun onigbese. 

8 Ẹniti o ba funrugbin ẹ̀ṣẹ, yio ri asan ka: 
ọpá ibinu rẹ̀ si ti mura tan. 

8 Ẹniti o li oju anu li a o bukun fun; nitoriti 
o fi ninu onjẹ rẹ̀ fun olupọnju. 

10 Ṣá ẹlẹgàn tì sode, ìja yio si jade; nitôtọ ìja 
ati ẹ̀gan yio dẹkun. 

11 Ẹniti o fẹ ìwa funfun aiya, ti o fẹ òrọ pẹlẹ, 
ọba yio ṣe ọrẹ rẹ̀. 

12 Oju Oluwa pa ìmọ mẹ, o si yi òrọ olure— 
kọja po. 

13 Ọlẹ wipe, kiniun mbẹ lode, a o pa mi ni 
igboro. 

14 Ẹnu awọn ajeji obinrin, iho jijin ni; ẹniti a 
mbinu si lati ọdọ Oluwa wá ni yio ṣubu sinu rẹ̀. 

15Li aiya ọmọde ni wẹ̀re dì si; ṣugbọn 
paṣan ìtẹni ni yio le e jina kuro lọdọ rẹ̀. 

16 Ẹniti o nni talaka lara lati mu ọrò pò, ti o 
si nta ẹlọrò lọrẹ, yio di alaini bi o ti wu ki o ṣe. 

17 Dẹti rẹ silẹ, ki o gbé òrọ awọn ọlọgbén, 
ki o si fi aiya rẹ si ẹkẹ mi. 


1ORUKỌ rere sàn ni yiyàn jù ọrò 
pupọ lọ, ati ojurere ifẹ jù fadaka ati 


487 


18 Nitori ohun didùn ni bi iwọ ba pa wọn mọ 
ni inu rẹ; nigbati a si pese wọn tan li ẹ̀te rẹ. 

19 Ki igbẹkẹle rẹ ki o le wà niti Oluwa, emi 
fi hàn ọ loni, ani fun ọ. 

20 Emi kò ti kọwe ohun daradara si ọ ni 
igbimọ ati li ẹkọ, 

21 Ki emi ki o le mu ọ mò idaju òrọ otitọ; ki 
iwọ ki o le ma fi idahùn otitọ fun awọn ti o 
rán ọ? 

22 Máṣe ja talaka li ole, nitori ti iṣe talaka: 
bẹni ki o má si ṣe ni olupọnju lara ni ibode: 

23 Nitori Oluwa yio gbija wọn, yio si gbà 
ọkàn awọn ti ngbà lọwọ wọn. 

24 Máṣe ba onibinu enia ṣe ọrẹ̀; má si ṣe ba 
ọkunrin oninu—fùfu rìn. 

25 Ki iwọ ki o má ba kọ ìwa rẹ̀, iwọ a si gbà 
ikẹkùn fun ara rẹ. 

26 Máṣe wà ninu awọn ti nṣe igbọwọ, tabi 
ninu awọn ti o duro fun gbẹ̀se. 

27 Bi iwọ kò ba ni nkan ti iwọ o fi san, nitori 
kini yio ṣe gbà ẹní rẹ kuro labẹ rẹ? 

28 Máṣe yẹ̀ àla ilẹ igbàni, ti awọn baba rẹ 
ti pa. 

28 Iwọ ri enia ti o nfi aiṣemẹlẹ ṣe iṣẹ rẹ̀? on 
o duro niwaju awọn ọba; on kì yio duro 
niwaju awọn enia lasan. 


23 


gidigidi. 

2Ki o si fi ọbẹ le ara rẹ li ọfun, bi iwọ ba iṣe 
okundùn enia. 

3 Máṣe. fẹ onjẹ-didùn 
ẹ̀tan ni. 

a Máṣe lala ati lọrẹ: ṣiwọ kuro ninu imoye 
ara rẹ. 

5 Iwọ o ha fi oju rẹ wò o? kì yio si si mọ, 
nitoriti ọrò hu Iyẹ—apá fun ara rẹ̀ bi ìdi ti nfò li 
oju ọrun. 

6 Máṣe jẹ onjẹ oloju buburu, bẹni ki o má si 
ṣe fẹ onjẹ—didùn rẹ̀. 

7 Nitoripe bi o ti nṣiro li ọkàn rẹ̀, bẹ li o ri: 
ma jẹ, ki o si ma mu li o nwi fun ọ; ṣugbọn 
ọkàn rẹ̀ kò pẹlu rẹ. 

8 Okele ti iwọ jẹ ni iwọ o pò jade, iwọ a si 
sọ ẹ̀rọ didùn rẹ nù. 

8 Máṣe sọrọ li eti aṣiwẹ̀re: nitoriti yio gàn 
ọgbọn òrọ rẹ. 

10 Máṣe ṣi àla atijọ; má si ṣe bọ sinu oko 
alaini—baba. 

11 Nitoripe Olurapada wọn lagbara; yio gbà 
ìja wọn ja ti awọn tirẹ. 

12 Fi aiya si ẹkọ, ati eti rẹ si Ọrọ ìmọ. 


1NIGBATI iwọ ba joko lati ba ijoye 
jẹun, kiyesi ẹniti o wà niwaju rẹ 


rẹ̀: nitoripe. onjẹ 


OWE 22—24 
134 Máṣe fà ọwọ ibawi sẹhin kuro lara ọmọde, 
nitoripe bi iwọ ba fi paṣan nà a, on kì yio kú. 

14 Iwọ fi paṣan nà a, iwọ o si gbà ọkàn rẹ̀ la 
kuro li ọrun—apadi. 

15 Ọmọ mi, bi ọkàn rẹ ba gbọn ọkàn mi yio 
yò, ani emi pẹlu. 

16 Inu mi yio si dùn nigbati ẹ̀tẹ̀ rẹ ba nsọrọ titọ. 

17 Máṣe jẹ ki aiya rẹ ki o ṣe ilara si awọn 
ẹ̀lẹṣẹ, ṣugbọn ki iwọ ki o wà ni ibẹ̀ru Oluwa, 
li ọjọ gbogbo. 

18 Nitoripe ikẹhin mbẹ nitQtọ; ireti rẹ kì yio 
si ke kuro. 

18 Gbe, iwọ ọmọ mi, ki iwọ ki o si gbọn, ki 
iwọ ki o si ma tỌ aiya rẹ si òna titọ. 

20 Máṣe wà ninu awọn ọmuti; ninu awọn ti 
mba ẹran—ara awọn tikarawọn jẹ. 

21 Nitoripe ọmuti ati ọjẹun ni yio di talaka; 
ọlẹ ni yio si fi akisa bò ara rẹ̀. 

22 Fetisi ti baba rẹ ti o bi ọ, má si ṣe gàn iya 
rẹ, nigbati o ba gbòô. 

23 Ra otitọ, ki o má si ṣe tà a; ọgbọn pẹlu ati 
ẹkọ, ati imoye. 

24 Baba olododo ni yio yò gidigidi: ẹniti o si 
bi ọmọ ọlọgbọn, yio ni ayò ninu rẹ̀. 

25 Baba rẹ ati iya rẹ yio yò, inu ẹniti o bi ọ 
yio dùn. 

26 Ọmọ mi, fi aiya rẹ fun mi, ki o si jẹ ki oju 
rẹ ki o ni inu—dldùn si ọna mi. 

27 Nitoripe. agbere, iho jijin ni; ati ajeji 
obinrin, iho hiha ni. 

28 On a si ba ni ibuba bi ole, a si sọ awọn 
olurekọja di pupọ ninu awọn enia. 

28 Tali o ni Òṣi? tali o ni ibinujẹ? tali o ni ijà? 
tali o ni asọ? tali o ni ọgbẹ lainidi, tali o ni oju 
pipọn. 

30 Awọn ti o duro pẹ nibi ọti—waini; awọn 
ti nlọ idan ọti—Waini àdalu wò. 

31 Iwọ máṣe wò ọti—waini pe o pọn, nigbati o 
ba fi àwọ rẹ̀ han ninu agp, ti a ngbe e mì, ti o 
ndùn. 

32 Nikẹhin on a buniṣán bi ejò, a si bunijẹ 
bi paramọlẹ. 

33 Oju rẹ yio wò awọn ajeji obinrin, aiya rẹ 
yio si sọrọ ayidayida. 

34 Nitôtọ, iwọ o dabi ẹniti o dubulẹ li arin 
okun, tabi ẹniti o dubulẹ lòke òpú—ọkọ. 

35 Iwọ o si wipe, nwọn lù mi; kò dùn mi; 
nwọn lù mi, emi kò si mò: nigbawo li emi o 
ji? emi o tun ma wá a kiri. 

2 4 IIWỌ máṣe. ilara si awọn enia 
buburu, bẹni ki o má si ṣe fẹ lati ba 
Wọn gbe. 


OWE. 24, 25 

2 Nitoriti aiya wọn ngbiro iparun, ete wọn 
si nsẹòrọ ìwa—ika. 

3Ọgbẹn li a fi ikọ ile; oye li a si fi ifi idi rẹ̀ 
kalẹ. 

4 Nipa ìmọ ni iyará fi ikún fun oniruru ọrẹ 
iyebiye ati didùn. 

5 Ọlọgbẹn enia li agbara: nitôtọ enia ìmọ a 
sọ agbara rẹ̀ di pupọ. 

6 Nitori nipa ìgbimọ ọgbẹn ni iwọ o fi 
ṣigun rẹ: ati ninu Ọpọlọpọ ìgbimọ ni iṣẹgun. 

7 Ọgbẹn ga jù aṣiwẹ̀re lọ: on kì yio yà ẹnu 
rẹ̀ ni ẹnu—bode. 

8 Ẹniti nhùmọ ati ṣe ibi li a o pẹ̀ li enia 
ìwa-ika. 

9 Ironu wére li ẹ̀ṣẹ; irira ninu enia si li ẹlẹgàn. 

10 Bi iwọ ba rẹwẹsi li ọjọ ipọnju, agbara rẹ 
ko to nkan. 

11 Bi iwọ ba fà sẹhin ati gbà awọn ti a wẹ lọ 
sinu ikú, ati awọn ti a yàn fun pipa. 

12 Ti iwọ si wipe, wò o, awa kò mò ọ; kò ha 
jẹ pe ẹniti ndiwòn ọkàn nkiyesi i? ati ẹniti 
npa ọkàn rẹ mẹ, on li o mẹ̀, yio si san a fun 
enia gẹgẹ bi iṣẹ rẹ̀. 

13 Ọmọ mi, jẹ oyin, nitoriti o dara; ati afara 
oyin, ti o dùn li ẹnu rẹ: 

14 Bẹni ìmọ ọgbén yio ri si ọkàn rẹ: bi iwọ 
ba ri i, nigbana ni ẹ̀re yio wà, a kì yio si ke 
ireti rẹ kuro. 

15 Máṣe ba ni ibuba bi enia buburu, lati gba 
ibujoko olododo: máṣe fi ibi isimi rẹ̀ ṣe ijẹ. 

16 Nitoripe olôtọ a ṣubu nigba meje, a si tun 
dide: ṣugbọn enia buburu yio ṣubu sinu ibi. 

17 Máṣe yò nigbati ọta rẹ ba ṣubu, má si ṣe 
jẹ ki inu rẹ ki o dùn nigbati o ba kọsẹ̀: 

18 Ki Oluwa ki o má ba ri i, ki o si buru li 
oju rẹ̀, on a si yi ibinu rẹ̀ pada kuro lori rẹ̀. 

13 Máṣe ilara si awọn enia buburu, má si ṣe 
jowu enia buburu. 

20 Nitoripe, ẹ̀re kì yio si fun enia ibi; fitila 
enia buburu li a o pa. 

21 Ọmọ mi, iwọ bẹ̀ru Oluwa ati ọba: ki iwọ 
ki o má si ṣe dàpọ mọ awọn ti nṣe ayidayida. 

22 Nitoripe wàhala wọn yio dide lojiji, ati 
iparun awọn mejeji, tali o mò ọ! 

23 Wọnyi pẹlu ni ẹ̀rọ awọn ọlọgbẹn. Kò 
dara lati ṣe ojuṣáju ni idajọ. 

24 Ẹniti o ba wi fun enia buburu pe, olodo— 
do ni iwọ; on ni awọn enia yio bú, awọn ori— 
lẹ—ẹ̀de yio si korira rẹ̀. 

25 Ṣugbọn awọn ti o ba a wi ni yio ni inu— 
didùn, ibukún rere yio si bẹ̀ sori wọn. 

26 Yio dabi ẹniti o ṣe ifẹnukonu: ẹniti o ba 
ṣe idahùn rere. 


488 


27 Mura iṣẹ rẹ silẹ lode, ki o si fi itara tulẹ li 
oko rẹ; nikẹhin eyi, ki o si kẹ̀ ile rẹ. 

28 Máṣe ẹlẹri si ẹnikeji rẹ lainidi: ki iwọ ki o 
má si ṣe fi ẹ̀te rẹ ṣẹ̀tan. 

28 Máṣe wipe, bẹli emi o ṣe si i, gẹgẹ bi o ti 
ṣe si mi: emi o san a fun ọkunrin na gẹgẹ bi 
iṣẹ rẹ̀. 

30 Mo kọja lọ li oko ọlẹ, ati lẹba ọgbà—ajara 
ẹniti oye kù fun: 

31 Si kiyesi i, ẹgún kún bo gbogbo rẹ̀, igbú si 
bo oju rẹ̀, iganna okuta rẹ̀ si wo lulẹ. 

32 Migbana ni mo ri, mo si fi ọkàn mi si i 
gidigidi: mo wò o, mo si gbà ẹké. 

33()run diẹ si i, 6gbe diẹ, ikawọkòpọ lati 
sùn diẹ. 

34 Bẹli òṣi rẹ yio de bi ẹniti nrìn; ati aini rẹ 
bi ọkunrin ti o hamọra ogun. 


25 


kọ silẹ. 

2 Ogo Ọlọrun ni lati pa ẹran m: ṣugbọn ọlá 
awọn ọba ni lati wadi ẹran. 

3 Ọrun fun giga, ati ilẹ fun jijin bẹni a kò le 
iwadi aiya awọn ọba. 

4 Mu idarọ kuro ninu fadaka, ohun—elo yio 
si jade fun alagbẹdẹ fadaka. 

5 Mu enia buburu kuro niwaju ọba, a o si fi 
idi itẹ rẹ̀ kalẹ ninu ododo. 

6 Máṣe ṣefefe niwaju ọba, má si ṣe duro ni 
ipò awọn enia nla. 

7 Nitoripe, o san ki a wi fun ọ pe, wá soke 
nihin, jù ki a fà ọ tì sẹhin niwaju ọmọ—alade ti 
oju rẹ ti ri. 

8 Maṣe jade lọ kankan lati jà, ki iwọ ki o má 
ba ṣe alaimọ eyiti iwọ o ṣe li opin rẹ̀, nigbati 
aladugbo rẹ yio dojutì ọ. 

8 Ba ẹnikeji rẹ ja ìja rẹ̀; ṣugbọn aṣiri ẹlomi— 
Tan ni iwọ kò gbọdọ fihàn. 

10 Ki ẹniti o ba gbé ki o má ba dojuti ọ, ẹ̀gan 
rẹ kì yio si lọ kuro lai. 

11 Bi eso igi wura ninu agbòn fadaka, bẹni 
ẹrọ ti a sọ li akoko rẹ̀. 

12 Bi oruka Wura ati ohun ọṣẹ wura da— 
radara, bẹli ọlọgbén olubaniwi li eti igbọ— 
ràn. 

13 Bi otutu òjo—didì ni ìgba ikore, bẹni olôtọ 
ikò si awọn ti o rán a: nitoriti o tù awọn 
oluwa -ẹ̀ ninu. 

14 Ẹnikẹni ti o ba ṣefefe ninu ẹ̀bun ẹ̀tan, o 
dabi av/ọsanma ati afẹfẹ ti kò ni òjo. 

15 Ipamọra pipẹ li a fi iyi ọmọ—alade li ọkàn 
pada, ahọn ti o kunna ni ifọ egungun. 


1 WỌNYI pẹlu li owe Solomoni, ti 
awọn ọkunrin Hesekiah, ọba Judah 


489 


16 Bi iwọ ba ri oyin, jẹ eyi ti o to fun ọ, ki o 
má ba su ọ, iwọ a si b) i. 

17 Fà ẹṣẹ sẹhin kuro ni ile aladugbo rẹ; ki 
agara rẹ o má ba da a, on a si korira rẹ. 

18 Ẹniti o jẹri eke si ẹnikeji rẹ̀, ni olugboro, 
ati idà, ati ọfà mimu. 

18 Igbẹkẹle alaiṣôtọ enia ni ìgba ipọnju, o 
dabi ehin ti o ṣẹ, ati ẹsẹ̀ ti o yẹ̀ lori ike. 

20 Bi ẹniti o bọ aṣọ nigba otutu, ati bi ọti— 
kikan ninu €ru, bẹli ẹniti nkọrin fun ẹniti inu 
rẹ̀ bajẹ. 

21 Bi ebi ba npa ọta rẹ, fun u li onjẹ; bi 
ongbẹ ba si gbẹ ẹ, fun u li ohun mimu. 

22 Nitoriti iwọ o kô ẹyin iná jọ si ori rẹ̀, 
Oluwa yio san fun ọ. 

23 Afẹfẹ ariwa mu òjo Wá, bẹli ahọn isòrọ— 
ẹni—lẹhin imu oju kikoro Wá. 

240 san lati joko ni igun òke àja, jù pẹlu 
onija obinrin lọ ninu ile ajumọgbe. 

25 Bi omi tutu si ọkàn ti ongbẹ ngbẹ, bẹni 
ihin—rere lati ilu okere wá. 

26 Olododo ti o ṣipo pada niwaju. enia 
buburu, o dabi orisun ti o Wú, ati isun—omi ti 
o bajẹ. 

21 Kò dara lati má jẹ oyin pupọ: bẹni kò 
dara lati má wa ogo ara ẹni. 

28 Ẹniti kò le ṣe akoso ara rẹ̀, o dabi ilu ti a 
Wo lulẹ, ti kò si li odi. 


20 


aṣiWwẹ̀re. 

2 Bi ẹiyẹ fun iṣikiri, ati alapandẹdẹ fun fifò, 
bẹni egún kì yio wá lainidi. 

3 Lagbà fun ẹṣin, ijanu fun kẹtẹkẹtẹ, ati ọgọ 
fun ẹhin aṣiwẹ̀re. 

4 Máṣe da aṣiwẹ̀re lohùn gẹgẹ bi wẹ̀re rẹ̀, ki 
iwọ pápa ki o má ba dabi rẹ̀. 

5 Da aṣiwẹ̀re lohùn gẹgẹ bi wẹ̀re rẹ̀, ki on 
ki o má ba gbọn li oju ara rẹ̀. 

6 Ẹniti o rán iṣẹ nipa ọwọ aṣiwẹ̀re, o ke ẹsẹ 
ara rẹ̀ kuro, o si jẹ ara rẹ̀ niya. 

7 Bi ẹsẹ mejeji ti rò silẹ lara amukun, bẹli 
owe li ẹnu awọn aṣiWẹ̀re. 

8 Bi ẹniti o fi àpo okuta iyebiye sinu okiti 
okuta, bẹli ẹniti nfi ọlá fun aṣiwẹ̀re. 

8 Bi ẹgún ti igún ọmuti lọwọ, bẹli owe li 
ẹnu awọn aṣiWẹ̀re. 

10 Bi tafatafa ti o mu gbogbo enia gbọgbẹ, 
bẹ̀ni ẹniti o gbà aṣiwòẹ̀re si iṣẹ, ti o si gba 
awọn olurekọja si iṣẹ—oWwo. 

11 Bi aja ti ipada sinu €bì rẹ̀, bẹli aṣiwẹ̀re 
itun pada sinu wẹ̀re rẹ̀. 


1 BI òjo—didì ni ìgba ẹrun, ati bi òjo 
ni ìgba ikore, bẹli ọlá kò yẹ fun 


OWE 25—27 

12 Iwọ ri ẹnikan ti o gbén li oju ara rẹ̀? ireti 
mbẹ fun aṣiwẹ̀re jù fun u lọ. 

13 Ọlẹ enia wipe, Kiniun mbẹ li òna; kiniun 
mbẹ ni igboro. 

14 Bi ilẹkun ti iyi lori ìwakun rẹ̀, bẹli ọlẹ lori 
ẹní rẹ̀. 

15 Ọlẹ pa ọwọ rẹ̀ mé sinu iṣásun; kò si le yọ 
ọ jade pada wá si ẹnu rẹ̀. 

16 Ọlẹ gbẹn li oju ara rẹ̀ jù enia meje lọ ti 
nwọn le fi ọgbén dahùn òran. 

17 Ẹniti nkọja lọ, ti o si dasi ìja ti kì iṣe tírẹ̀, 
o dabi ẹniti o mu ajá leti. 

18 Bi asiwin ti nsọ ẹkọ, ọfa ati ikú, 

18 Bẹli ẹniti o tan ẹnikeji rẹ̀ jẹ, ti o si Wipe, 
Iré ha kọ li emi nṣe? 

20 Nigbati igi tan, ina a kú, bẹni nigbati 
olofofo kò si, ìja a da. 

21 Bi ẹyin ti ri si ẹyin—iná, ati igi si iná; bẹli 
enia onijà lati da ìja silẹ. 

22 Ọrọ olofofo dabi adidùn, nwọn a si Wọ 
isalẹ inu lọ. 

23 Ete jijoni, ati aiya buburu, dabi idarọ 
fadaka ti a fi bò ìkoko. 

24 Ẹniti o ba korira, ti o fi ẹ̀te rẹ̀ ṣe 
agabagebe, yio si pa ẹ̀tan m€ ninu rẹ̀. 

25 Nigbati o ba sọrọ daradara, máṣe gbà a 
gb6: nitoripe irira meje li o wà li aiya rẹ̀, 

26 Ẹniti a fi ẹ̀tan bò irira rẹ̀ mọlẹ, ìwa—bu— 
buru rẹ̀ li a o fi hàn niwaju gbogbo ijọ: 

21 Ẹnikẹni ti o ba wà ihò yio ṣubu sinu rẹ̀: 
ẹniti o ba si nyi okuta, on ni yio pada tọ. 

28 Ahọn eke korira awọn ti a fi njẹniya; ẹnu 
ipọnni a si ma ṣiṣẹ iparun. 


2 7 1 MÁṢE leri ara rẹ niti ọjọ ọla, nitoriti 
iwọ kò mò ohun ti ọjọ kan yio hù 

jade. 

2 Jẹ ki ẹlomiran ki o yìn ọ, ki o máṣe ẹnu 
ara rẹ; alejo, ki o má si ṣe ẹ̀te ara rẹ. 

3Okuta Wuwo, yanrin si Wuwo, ṣugbọn 
ibinu aṣiwẹ̀re, o wuwo jù mejeji lọ. 

4 Ibinu ni ìka, irunu si ni kikún—omi; ṣugbọn 
tani yio duro niwaju owú. 

5Ibawi nigbangba, o san jù ìfẹ ti o farasin lọ. 

6 Otitọ li ọgbẹ ọrẹ: ṣugbọn ifẹnukonu ọta li 
ẹ̀tan. 
1? Ọkàn ti o yé fi ẹsẹ tẹ afara-oyin; ṣugbọn 
ọkàn ti ebi npa, ohun kikoro gbogbo li o 
dùn. 

8 Bi ẹiyẹ ti ima fò kiri lati inu itẹ̀ rẹ̀, bẹli 
enia ti o nrìn kiri jina si ipò rẹ̀. 

8 Ororo ati turari mu ọkàn dùn: bẹni adùn 
ọrẹ ẹni nipa ìgbimọ atọkànwa. 


OWE: 27, 28 

10 Ọré rẹ ati ọrẹ baba rẹ, máṣe kò silẹ, bẹni 
ki iwọ ki o máṣe lọ si ile arakunrin li ọjọ 
idámu rẹ: nitoripe aladugbo ti o sunmọ ni, o 
san jù arakunrin ti o jina rere lọ. 

tI Ọmọ mi, ki iwọ ki o gbén, ki o si mu inu 
mi dùn; ki emi ki o le da ẹniti ngàn mi lohùn. 

12 Amoye enia ri ibi tẹlẹ, o si pa ara rẹ̀ m€; 
ṣugbọn awọn òpe kọja a si jẹ wọn niya. 

13 Gbà aṣọ rẹ̀ nitoriti o ṣe onigbọwọ alejo, si 
gbà ohun ẹri lọwọ rẹ̀ fun ajeji obinrin. 

14 Ẹniti o ba ndide ni kutukutu ti o nfi ohùn 
rara kí ọrẹ rẹ̀, egún li a o kà a si fun u. 

15 Ọṣọrọ—òjo li ọjọ òjo, ati onija obinrin, 
bakanna ni. 

16 Ẹnikẹni ti o pa a mé, o pa ẹfúfu mé, 
ororo ọwọ—ọtún rẹ̀ yio si fihàn. 

17 Irin a ma pọn irin: bẹli ọkunrin ipọn oju 
ọrẹ̀ rẹ̀. 

18 Ẹnikẹni ti o tọju igi—ọpọtọ yio jẹ eso rẹ̀; 
bẹli ẹniti o duro tì oluwa rẹ̀ li a o buyì fun. 

18 Bi oju ti ikò oju li omi, bẹli aiya enia si 
enia. 

20 lpò—okú ati iparun kì ikún, bẹni kì isu 
oju enia. 

21 Bi koro fun fadaka, ati ileru fun wura, 
bẹli enia si iyìn rẹ̀. 

22 Bi iwọ tilẹ fi ọmọri—odô gún aṣiwẹ̀re 
ninu odo larin alikama, wẹ̀ re rẹ̀ kì yio fi i silẹ. 

23 Iwọ ma ṣaniyan ati mò ìwa agbo—ẹran rẹ, 
ki iwọ ki o si bojuto awọn ọwọ-ẹran rẹ. 

24 Nitoripe ọrọ ki iwà titi lai: ade a ha si ma 
Wà de irandiran? 

25 Koriko yọ, ati ọmunú koriko fi ara han, 
ati ewebẹ̀ awọn òke kojọ pò. 

26 Awọn ọdọ—agutan ni fun aṣọ rẹ, awọn 
obukọ si ni iye—owo oko. 

271wọ o si ni wàra ewurẹ to fun onjẹ rẹ, 
fun onjẹ awọn ara ile rẹ, ati fun onjẹ awọn 


iranṣẹ—binrin rẹ. 
2 8 "ENIA buburu sá nigbati ẹnikan kò 
le e: ṣugbọn olododo laiya bi kiniun. 
2Nipa irekọja ilẹ li awọn ijoye idi pupọ, 
ṣugbọn nipa amoye ati oni ìmọ enia kan, li a 
mu ilẹ pẹ. 
3 Olupọnju ti o nni olupọnju lara, o dabi 
agbalọ òjo ti kò fi onjẹ silẹ. 
4 Awọn ti o kò ofin silẹ a ma yìn enia buburu: 
ṣugbọn awọn ti o pa ofin mQ a ma binu si wọn. 
5Oye idajọ kò ye enia buburu: ṣugbọn 
awọn ti nṣe afẹri Oluwa moye ohun gbogbo. 
6 Talaka ti nrin ninu iduro—ṣinṣin rẹ̀, o san 
jù alarekereke ìwa, bi o tilẹ ṣe ọlọrọ. 


aso 


? Ẹnikẹni ti o pa ofin mẹ, o ṣe ọlọgbọn 
ọmọ: ṣugbọn ẹniti o ṣe ẹlẹgbẹ jẹguduragudu, 
o dojuti baba rẹ̀. 

8 Ẹititi o fi elé ati ẹ̀re aiṣôtọ sọ òrọ rẹ̀ di pupọ, 
o ké o jọ fun ẹniti yio ṣánu fun awọn talaka. 

8 Ẹlúti o mu eti rẹ̀ kuro lati gbé ofin, ani 
adura rẹ̀ pápa yio di irira. 

10 Ẹnikẹni ti o mu olododo ṣìna si òna bu— 
buru, ontikararẹ̀ yio bọ si iho, ṣugbọn adu— 
To—Ṣi:iṣin yio jogun ohun rere. 

ti Ọlọrò gbẹn li oju ara rẹ̀: ṣugbọn talaka ti 
o moye ridi rẹ̀. 

12 Migbati awọn olododo enia ba nyò, ọṣẹ 
nla a wà; ṣugbọn nigbati enia buburu ba dide, 
enia a sá pam€6. 

13Ẹniti o bo ẹ̀ṣẹ rẹ̀ mọlẹ kì yio ṣe rere: 
ṣugbọn ẹnikẹni ti o jẹwọ ti o si kò ọ silẹ yio ri 
anu. 

14Ibukún ni fun ẹniti o bẹ̀ru nigbagbogbo: 
Ṣugbọn ẹniti o ba sé aiya rẹ̀ le ni yio ṣubu sinu 
ibi. 

15 Bi kiniun ti nke ramùramu, ati ẹranko 
beari ti nfi ebi sare kiri; bẹni ẹni buburu ti o 
joye lori awọn talaka. 

16 Ọmọ-alade ti o ṣe alaimoye pupọ ni iṣe 
ìwa-ika pupọ pẹlu: ṣugbọn eyiti o korira 
ojukokoro yio mu ọjọ rẹ̀ pẹ. 

17 Enia ti o ba hù ìwa-ika si ẹ̀jẹ ẹnikeji, yio 
sá lọ si ihò: ki ẹnikan ki o máṣe mu u. 

18 Ẹnikẹni ti o ba nrin dede ni yio là: ṣugbọn 
ẹniti 2 nfi ayidayida rìn loju òna meji, yio 
ṣubu jiinu ọkan ninu wọn. 

18 Ẹniti o ba ro ilẹ rẹ̀ yio li ọpọ onjẹ: ṣugbọn 
ẹniti o ba ntẹ enia asan lẹhin yio ni òṣi to. 

20 Olôtọ enia yio pò fun ibukún: ṣugbọn 
ẹniti o kanju ati là kì yio ṣe alaijiya. 

21 Iṣojuṣaju enia kò dara: nitoripe fun òkele 
onjẹ kan, ọkunrin na yio ṣẹ̀. 

22 Ẹniti o kanju ati là, o li oju ilara, kò si rò 
pe òṣi mbòwá ta on. 

23 Ẹniti o ba enia wi yio ri ojurere ni ikẹhin 
jù ẹniti nfi ahọn pọn ọ lọ. 

24 Ẹnikẹni ti o ba nja baba tabi iya rẹ̀ li ole, 
ti o si 'wipe, kì iṣe ẹ̀ṣẹ; on na li ẹgbẹ apanirun. 

25 Ẹniti o ṣe agberaga li aiya, a rú ìja soke, 
ṣugbọ:: ẹniti o gbẹkẹ rẹ̀ le Oluwa li a o mu 
sanra. 

26 Ẹniti o gbẹkẹ le aiya ara rẹ̀, aṣiwẹ̀re ni; 
ṣugbọ:: ẹnikẹni ti o ba nfi ọgbn rìn, on li a o 
gbà la. 

27 Ẹniti o ba nfi fun olupọnju kì yio ṣe 
alaini: ṣugbọn ẹniti o mu oju rẹ̀ kuro, yio gbà 
egún pupọ. 


as1 


28 Nigbati enia buburu ba hù, awọn enia a 
sá pamQ: ṣugbọn nigbati nwọn ba ṣegbe, 
awọn olododo a ma pẹ̀ si i. 


29 1 ẸNITI a ba mbawi ti o wà ọrùn kì, 
yio parun lojiji, laisi atunṣe. 


2 Nigbati awọn olododo wà lori oyẹ̀, awọn 
enia a yọ; ṣugbọn nigbati enia buburu ba gori 
oyẹ̀, awọn enia a kẹdùn. 

3Ẹnikẹni ti o fẹ ọgbén, a mu baba rẹ̀ yò: 
ṣugbọn ẹniti o mba panṣaga kẹgbẹ, a ba ọrẹ 
rẹ̀ jẹ. 

4 Nipa idajọ li ọba imu ilẹ tòro: ṣugbọn ẹniti 
o ba ngbà ọrẹ a bì i ṣubu. 

5 Ẹniti o npQn ẹnikeji rẹ̀ ta àwọn silẹ fun 
ẹsẹ rẹ̀. 

6 Ninu irekọja enia ibi, ikẹkùn mbẹ: ṣugbọn 
olododo a ma kọrin, a si ma yò. 

7 Olododo a ma rò òran talaka: ṣugbọn enia 
buburu kò ṣú si i lati rò o. 

8 Awọn ẹlẹgàn enia da irukerudo si ilu: 
ṣugbọn awọn ọlọgbén enia ṣẹri ibinu kuro. 

8 Ọlọgbọn enia ti mba aṣiwẹ̀re enia ja, bi 
inu li o mbi, bi ẹrín li o nrín, isimi kò si. 

10 Awọn. enia-ẹ̀jẹ. korira. aduro—ṣinṣin: 
ṣugbọn awọn olododo a ma ṣe afẹri ọkàn rẹ̀. 

11 Aṣiwẹ̀re a sọ gbogbo inu rẹ̀ jade: ṣugbọn 
ọlọgbọn a pa a mẹ di ìgba ikẹhin. 

12 Bi ijoye ba feti si ẹrọ—eke, gbogbo awọn 
iranṣẹ rẹ̀ ni yio buru. 

13 Talaka ati aninilara enia pejọ pọ: Oluwa li 
o ntan imọlẹ si oju awọn mejeji. 

14 Ọba ti o fi otitọ ṣe idajọ talaka, itẹ̀ rẹ̀ yio 
fi idi mulẹ lailai. 

15 Paṣan ati ibawi funni li ọgbẹn: ṣugbọn 
ọmọ ti a ba jọwọ rẹ̀ fun ara rẹ̀, a dojuti iya rẹ̀. 

16 Nigbati awọn enia buburu ba npò si i, 
irekọja a pò si i: ṣugbọn awọn olododo yio ri 
iṣubu wọn. 

17 Tẹ ọmọ rẹ, yio si fun ọ ni isimi; yio si fi 
inu-didùn si ọ li ọkàn. 

18 Nibiti iran—Woli kò si, enia a yapa, 
ṣugbọn ibukún ni fun ẹniti o pa ofin mé. 

19 A kì ifi òrọ kilọ fun ọmọ—ọdọ; bi o tilẹ ye 
e kì yio dahùn. 

20 Iwọ ri enia ti o yara li òrọ rẹ̀? ireti mbẹ 
fun aṣiwẹ̀re jù fun u lọ. 

21 Ẹniti o ba fi ik tẹ ọmọ-ọdọ rẹ̀ lati 
igba—ewe wá, oun ni yio jogún rẹ̀. 

22 Ẹni ibinu ru ìja soke, ati ẹni ikannu pò ni 
irekọja. 

23 Igberaga enia ni yio rẹ̀ ẹ silẹ: ṣugbọn 
onirẹlẹ ọkàn ni yio gbà ọlá. 


OWE 28—930 


24 Ẹniti o kú ẹgbẹ ole korira ọkàn ara rẹ̀: o 
ngbẹ ifiré, kò si fihan. 

25 Ibẹ̀ru enia ni imu ikẹkùn wá: ṣugbọn 
ẹnikẹni ti o gbẹkẹ rẹ̀ le Oluwa li a o gbe leke. 

26 Ọpọlọpọ enia li o nwá ojurere ijoye: 
ṣugbọn idajọ enia li o nti ọdọ Oluwa wá. 

272 Alaiṣôtọ enia, irira ni si awọn olododo: 
ẹniti o si ṣe aduro—ṣinṣin li òna, irira ni si 
enia buburu. 


30 "ỌRỌ Aguri, ọmọ Jake, ẹ̀rọ ẹkẹ̀ ti 
ọkunrin na ti sọ, fun Itieli, ani fun 
Itieli ati Ukali. 

2 Nitôtọ emi ṣiwẹ̀re jù ẹlomiran lọ, emi kò 
si ni imoye enia. 

3 Emi kò tilẹ kẹ ọgbẹn, emi kò tilẹ ni ìmọ 
ohun mimọ. 

4 Tali o ti gòke lọ si ọrun, tabi ti o si sọkalẹ 
wá? tali o kò afẹfẹ jọ li ọwọ rẹ̀? tali o di omi 
sinu aṣọ; tali o fi gbogbo opin aiye le ilẹ? 
Orukọ rẹ̀ ti ijẹ, ati orukọ ọmọ rẹ̀ ti ijẹ, bi iwọ 
ba le mò ọ? 

5 Gbogbo ẹrọ Oluwa jé otitọ: on li asà fun 
gbogbo awọn ti o gbẹkẹ wọn le e. 

6 Iwọ máṣe fi kún ẹrọ rẹ̀, ki on má ba ba ọ 
wi, a si mu ọ li eke. 

7Ohun meji ni mo tọrọ lọdọ rẹ; máṣe fi 
wọn dù mi ki emi to kú. 

8 Mu asan ati eke jìna si mi: máṣe fun mi li 
òṣi, máṣe fun mi li ọrẹ̀; fi onjẹ ti o to fun mi 
bọ mi. 

9 Ki emi ki o má ba yé jù, ki emi ki o má si 
sẹ̀ ọ, pe ta li Oluwa? tabi ki emi má ba tòṣi, ki 
emi si jale, ki emi si ṣẹ̀ si orukọ Ọlọrun mi. 

10 Máṣe fi iranṣẹ sùn oluwa rẹ̀, ki o má ba fi 
ọ bu, ki iwọ má ba jẹbi. 

11 Iran kan wà ti nfi baba rẹ̀ bu, ti kò si sure 
fun iya rẹ̀. 

12 Iran kan Wà, ti o mẹ li oju ara rẹ̀, ṣugbọn 
a kò ti iwẹ̀ ẹ nù kuro ninu éri rẹ̀. 

13Iran kan Wà, yé, oju rẹ̀ ti gbega to! 
ipenpeju rẹ̀ si gbé soke. 

14 Iran kan wà, ehin ẹniti o dabi idà, erigi 
rẹ̀ dabi ọbẹ, lati jẹ talaka run kuro lori ilẹ, ati 
awọn alaini kuro ninu awọn enia. 

15 Eṣúṣu ni ọmọbinrin meji, ti nkigbe pe, 
Muwá, muwá. Ohun mẹta ni mbẹ ti a kò le tẹ 
lọrùn lai, ani mẹrin kì iwipe, o to. 

16 Isa—okú, ati inu àgan; ilẹ ti kì ikún fun 
omi; ati iná ti kì iwipe, o to. 

17 Oju ti o sin baba rẹ̀ jẹ, ti o gàn ati gbọ ti 
iya rẹ̀, kanakáná ẹba odò ni yio yọ ọ jade, ọmọ 
idì a si mu u jẹ. 


OWE 30, 31 

18 Ohun mẹta ni mbẹ ti o ṣe iyanu fun mi, 
nitôtọ, mẹrin li emi kò mọ. 

18 Ipa idi loju ọrun; ipa ejò lori apata: ipa 
ọkò loju okun; ati ìwa ọkunrin pẹlu wun- 
dia. 

20 Bẹni ìwa agbere obinrin: o jẹun, o si nú 
ẹnu rẹ̀ nú, o si wipe, emi kò ṣe buburu kan. 

21 Nitori ohun mẹta, aiye a di riru, ati labẹ 
mẹrin ni kò le duro. 

22 Iranṣẹ, nigbati o jọba; ati aṣiwẹ̀re, nigbati 
o yo fun onjẹ; 

23 Fun obinrin, ti a korira, nigbati a sọ ọ di 
iyale; ati fun iranṣẹbinrin, nigbati o di arole 
iya rẹ̀. 

24 Ohun mẹrin ni mbẹ ti o kerejui lori ilẹ, 
sibẹ nwọn gbén, nwọn kéni li ẹké. 

25 Alailagbara enia li €ra, ṣugbọn nwọn a 
pese onjẹ wọn silẹ ni ìgba ẹ̀run. 

26 Alailagbara enia li ehoro, Ṣugbọn nwọn a 
Ṣe iho wọn ni ibi palapala okuta. 

27 Awọn ẹṣú kò li ọba, sibẹ gbogbo wọn a 
jade lọ li ọwẹ—ọwé; 

28 Ọmọle fi ọwọ rẹ̀ dì mu, o si wà li áfin 
awọn ọba. 

28Ohun mẹta ni mbẹ ti nrìn rere, nitôtọ, 
mẹrin li o dára pupọ ni ìrin rirìn: 

30 Kiniun ti o lagbara julọ ninu ẹranko, ti kò 
si pẹhinda fun ẹnikan; 

31 Ẹṣin ti a dì lẹgbẹ; ati obukọ; ati ọba larin 
awọn enia rẹ̀. 

32 Bi iwọ ba ti ṣiwere ni gbigbe ara rẹ soke, 
tabi bi iwọ ba ti ronú ibi, fi ọwọ rẹ le ẹnu rẹ. 

33 Nitotọ, mimi wara ni imu orí—àm wá, 
ati fifun imu ni imu ẹ̀jẹ jade; bẹni riru ibinu 


soke ni imu ija wá. 
3 l TÒRỌ Lemueli, ọba, òrọ-—ẹké ti ìya 
rẹ̀ kẹ ọ. 

2 Kini, ọmọ mi? ki si ni, ọmọ inu mi? ati 
kini, ọmọ ẹ̀jẹ mi? 

3 Máṣe fi agbara rẹ fun awọn obinrin, tabi 
ìwa rẹ fun awọn obinrin ti mbà awọn ọba jẹ. 

4Ki iṣe fun awọn ọba, Lemueli, ki iṣe fun 
awọn ọba lati mu ọti—Waini; bẹni kì iṣe fun 
awọn ọmọ alade lati fẹ ọti lile: 

5 Ki nwọn kì o má ba mu, nwọn a si gbagbe 
ofin, nwọn a si yi idajọ awọn olupọnju. 

6 Fi ọti lile fun ẹniti o mura tan lati ṣegbe, 
ati ọti—waini fun awọn oninu bibajẹ. 

1 Jẹ ki o mu, ki o si gbagbe aini rẹ̀, ki o má 
si ranti òṣi rẹ̀ mQ. 


492 


8 Yà ẹnu rẹ fun ayadi, ninu ẹran gbogbo 
ẹniti iṣe ọmọ iparun. 

8 Yá ẹnu rẹ, fi ododo ṣe idajọ, ki o si gbeja 
talaka ati alaini. 

10 Tani yio ri obinrin oniwà rere? nitoriti 
iye rẹ kọja iyùn. 

11 Aiya ọkọ rẹ̀ gbẹkẹle e laibẹru, bẹni on kì 
yio ṣe alaini ẹ̀re iṣẹ. 

12 Rere li obinrin na yio ma ṣe fun u, kì iṣe 
buburu li ọjọ aiye rẹ̀ gbogbo. 

13 Obinrin na yio ma ṣafẹri kubusu ati 
ògbọ, o si fi ọwọ rẹ ṣiṣẹ tinutinu. 

14 C: dabi ọkò oniṣowo: o si mu onjẹ rẹ̀ lati 
ẹòna jijin rére wá. 

15 On a si dide nigbati ilẹ kò ti im, a si fi 
onjẹ fun enia ile rẹ̀, ati iṣẹ ÔÒjọ fun awọn 
ọmọbinrin rẹ̀. 

16 O kiyesi oko, o si mu u: ere ọwọ rẹ̀ li o fi 
gbin ọgbà—ajara. 

17 O fi agbara gbá ẹ̀gbẹ rẹ̀ li ọjá, o si mu apa 
rẹ̀ mejeji le. 

18 O kiyesi i pe ọjà on dara: fitila rẹ̀ kò kú li 
oru. 
180 fi ọwọ rẹ̀ le kẹkẹ—owú, ọwọ rẹ̀ si di 
ìranwu mu. 

200 ná ọwọ rẹ̀ si talaka; nitôtọ, ọwọ rẹ̀ si 
kàn alaini. 

21 On kò si bẹ̀ru òjo—didì fun awọn ara ile 
rẹ̀; nitoripe gbogbo awọn ara ile rẹ̀ li a wò li 
aṣọ iṣẹpo meji. 

2208 si wun aṣọ titẹ fun ara rẹ̀; ẹ̀wu 
daradara ati elese aluko li aṣọ rẹ̀. 

23A mọ ọkọ rẹ̀ li ẹnu—bode, nigbati o ba 
joko pẹlu awọn àgba ilẹ na. 

24O da aṣọ Ọgbọ daradara, o si tà a, 
pẹlupẹlu o fi ọjá amure fun oniṣòwo tà. 

25 Agbara ati iyìn li aṣọ rẹ̀; on o si yò si ọjọ ti 


268 O fi ọgbén yà ẹnu rẹ̀; ati li ahọn rẹ̀ li ofin 
iṣeun. 

22 O fi oju silẹ wò ìwa awọn ara ile rẹ̀, kò si 
jẹ onjẹ imẹlẹ. 

28 Av/ọn ọmọ rẹ dide, nwọn si pé e li ala— 
bukúnfun, ati bale rẹ̀ pẹlu, on si fi iyìn fun u. 

28 Ọpọlọpọ awọn ọmọbinrin li o hùwa rere, 
ṣugbọn iwọ ta gbogbo wọn yọ. 

30 Oju daradara li ẹ̀tan, ẹwà si jasi asan: 
ṣugbọn obinrin ti o bẹ̀ru Oluwa, on ni ki a fi 
iyìn furu 

31 Fi fun u ninu eso—iṣẹ ọwọ rẹ̀; jẹ ki iṣẹ 
ọwọ ara rẹ̀ ki o si yin i li ẹnu—bode. 


IWE ONIWASU 


1 ÒRỌ oniwasu, ọmọ Dafidi, ti o jọba ni 
Jerusalemu. 

2 Asan inu asan, oniwasu na wipe, asan inu 
asan; gbogbo rẹ̀ asan ni! 

3 Ere kili enia jẹ ninu gbogbo lala rẹ̀ ti o ṣe 
labẹ òrùn? 

4 Iran kan lọ, iran miran si bò: ṣugbọn aiye 
duro titi lai. 

5 Ôrun pẹlu là, ôrun si wọ, o si yara lọ si ipò 
rẹ̀ nibiti o ti là. 

6 Afẹfẹ nfẹ lọ siha gusu, a si yipada siha 
ariwa; o si nlọ sihin sọhun titi, afẹfẹ si tun 
pada gẹgẹ nipa ayika rẹ̀. 

1Odò gbogbo ni nṣan sinu okun; ṣugbọn 
okun kò kún, nibiti awọn odò ti nṣàn wá, 
nibẹ ni nwọn si tun pada lọ. 

8 Òrọ gbogbo kò to; enia kò le sọ ọ: iran kì 
isu oju, bẹli eti kì ikún fun gbigb6é. 

98 Ohun ti o wà, on ni yio si Wà; ati eyiti a ti 
ṣe li eyi ti a o ṣe; kò si ohun titun labẹ oòrùn. 

10 Ohun kan wà nipa eyi ti a wipe, Wò o, 
titun li eyi! o ti wà na nigba atijọ, ti o ti wà 
ṣaju wa. 

tI Kò si iranti ohun iṣaju; bẹni iranti kì yio 
si fun ohun ikẹhin ti mbẹ, lọdọ awọn ti mbẹ̀ 
ni igba ikẹhin. 

12 Emi oniwasu jọba lori Israeli ni Jerusa— 
lemu. 

13 Mo si fi aiya mi si ati ṣe afẹri on ati wadi 
ọgbén niti ohun gbogbo ti a nṣe labẹ ọrun, 
lala kikan yi li Ọlorun fi fun awọn ọmọ enia 
lati ṣe lala ninu rẹ̀. 

14 Mo ti ri iṣẹ gbogbo ti a nṣe labẹ Òôrùn; si 
kiyesi i, asan ni gbogbo rẹ̀ ati imulẹmofo. 

15 Eyi ti o wọ, a kò le mu u t6: ati iye aábu— 
ku, a kò le kà a. 

16 Mo si ba aiya ara mi sòrọ wipe, kiyesi i, 
mo li ọgbén nla, mo si fi kún u jù gbogbo wọn 
lọ ti o ti ṣaju mi ni Jerusalemu; aiya mi si ri 
ohun pupọ nla niti ọgbọn ati ti ìmọ. 

17 Nigbati mo fi aiya mi si ati mò ọgbẹn, ati 
lati mò isinWin ati iwẹ̀re: nigbana ni mo mẹ 
pe, eyi pẹlu jẹ imulẹmofo. 

18 Nitoripe ninu ọgbén pupọ ni ibinujẹ pupọ 
Wà, ẹniti o si nsọ ìmọ di pupọ, o nsọ ikánu di 
pupọ. 

1EMI wi ninu mi pe, wá na! emi o fi 


2 iré—ayò dan ọ wò, nitorina ma jẹ afẹ! si 
kiyesi i, asan li eyi pẹlu! 


2 Emi wi fun ẹrin pe, Iwẹ̀re ni ọ: ati fun 
iré—ayò pe kili o nṣe? 

3Mo rò ninu aiya mi lati fi ọti-waini mu 
ara mi le, ṣugbọn emi nfi ọgbén t6 aiya mi: on 
ati fi ọwọ le iwẹ̀re, titi emi o fi ri ohun ti o 
dara fun ọmọ enia, ti nwọn iba má ṣe labẹ 
ọrun ni iye ọjọ aiye wọn gbogbo. 

4 Mo ṣe iṣẹ nla fun ara mi; mo ké ile pupọ 
fun ara mi; mo gbin ọgbà—ajara fun ara mi. 

5 Mo ṣe ọgbà ati agbala daradara fun ara mi, 
mo si gbin igi oniruru eso sinu wọn. 

6 Mo ṣe adagun pupọ, lati ma bomi lati inu 
Wọn si igbo ti o nmu igi jade wá: 

1? Mo ni iranṣẹ—kọnrin ati iranṣẹ—binrin, mo si 
ni ibile; mo si ni ini agbo malu ati agutan nlanla 
jù gbogbo awọn ti o wà ni Jerusalemu ṣaju mi. 

8 Mo si ké fadaka ati wura jọ ati iṣura ti ọba 
ati ti igberiko, mo ni awọn olorin ọkunrin ati 
olorin obinrin, ati didùtn inu ọmọ enia, aya ati 
obinrin pupọ. 

8 Bẹni mo tobi, mo si pò si i jù gbogbo awọn 
ti o wà ṣaju mi ni Jerusalemu: ọgbén mi si mbẹ 
pẹlu mi. 

10 Ohunkohun ti oju mi fẹ, emi kò pa a má 
fun wọn; emi kò si dù aiya mi li ohun ayò 
kan; nitoriti aiya mi yò ninu iṣẹ mi gbogbo; 
eyi si ni ipin mi lati inu gbogbo lala mi. 

11 Nigbati mo wò gbogbo iṣẹ ti ọwọ mi ṣe, ati 
lala ti mo ṣe lala lati ṣe: si kiyesi i, asan ni gbogbo 
rẹ̀ ati imulẹmofo, ko si si ẹ̀re kan labẹ Òrùn. 

12 Mo si yi ara mi pada lati wò ọgbọn, ati 
isinwin ati iwẹ̀re: nitoripe kili ọkunrin na ti 
mbọ lẹhin ọba yio le ṣe? eyi ti a ti ṣe tan nigba— 
ni ni yio ṣe. 

13 Nigbana ni mo ri pe ọgbén ta wẹ̀re yọ, to 
iwọn bi imọlẹ ti ta òkunkun yọ. 

14 Oju ọlọgbọn mbẹ li ori rẹ̀; ṣugbọn aṣiwẹ̀re 
nrìn li òkunkun: emitikalami si mò pẹlu pe, iṣe 
kanna li o nṣe gbogbo wọn. 

15 Nigbana ni mo wi li aiya mi pe, Bi o ti 
nṣe si aṣiwẹ̀re, bẹli o si nṣe si emitikalami; 
nitori kili emi si ṣe gbén jù? Nigbana ni mo 
Wi li ọkàn mi pe, asan li eyi pẹlu. 

16 Nitoripe iranti kò si fun ọlọgbén pẹlu 
aṣiwẹ̀re lailai; ki a wò o pe, bi akoko ti o kọja, 
bẹli ọjọ ti mbọ, a o gbagbe gbogbo rẹ̀. Ọlọgbén 
ha ṣe nkú bi aṣiwẹ̀re? 

17 Nitorina mo korira ìwa—laiye: nitoripe 
iṣẹ ti a ṣe labẹ ôrun: ibi ni fun mí: nitoripe 
asan ni gbogbo rẹ̀ ati imulẹmofo. 


ONIWASU 2—4 

18 Nitotọ mo korira gbogbo lala mi ti mo ṣe 
labẹ òôrùn: nitoriti emi o fi i silẹ fun enia tí 
mbò lẹhin mi. 

19 Tali o si mò bi ọlọgbén ni yio ṣe tabi 
aṣiwòre? sibẹ on ni yio ṣe olori iṣẹ mi 
gbogbo ninu eyi ti mo ṣe lála, ati ninu eyi ti 
mo fi ara mi hàn li ọlọgbén labẹ ôrùn. Asan 
li eyi pẹlu. 

20 Nitorina mo kirilọ lati mu aiya mi ṣí kuro 
ninu gbogbo lala mi ti mo ṣe labẹ Òrùn. 

21 Nitoriti enia kan mbẹ, iṣẹ ẹniti o Wà li 
ọgbén ati ni ìmọ, ati ni iṣede€de; sibẹ ẹniti kò 
ṣe lála ninu rẹ̀ ni yio fi i silẹ fun ni ipin rẹ̀. Eyi 
pẹlu asan ni ati ibi nlanla. 

22 Nitoripe kili enia ni ninu gbogbo lala rẹ̀ ti 
o fi nṣe lala labẹ òrùn? 

23 Nitoripe ọjọ rẹ̀ gbogbo, ikánu ni, ati iṣẹ 
rẹ̀, ibinujẹ, nitôtọ aiya rẹ̀ kò simi li oru. Eyi 
pẹlu asan ni. 

24 Kò si ohun ti o dara fun enia jù ki o jẹ, ki 
o si mu ati ki o mu ọkàn rẹ̀ jadùn ohun rere 
ninu lala rẹ̀. Eyi ni mo ri pẹlu pe, lati ọwọ 
Ọlọrun wá ni. 

25 Nitoripe tali o le jẹun, tabi tani pẹlu ti o 
le mò adùn jù mi lọ? 

26 Nitoripe Ọlọrun fun enia ti o tọ li oju rẹ̀ li 
ọgbẹn, ati ìmọ ati ayò: ṣugbọn ẹlẹṣẹ lI o fi ìṣẹ 
fun, lati ma ké jọ ati lati ma tò jọ ki on ki o le ma 
fi fun ẹni rere niwaju Ọlọrun. Eyi pẹlu asan ni 
ati imulẹmofo. 


TOLUKULÙKU ohun li akoko wà fun, ati 
ìgba fun iṣẹ gbogbo labẹ ọrun. 

2Ìgba bibini, ati ìgba kikú, ìgba gbigbin ati 
ìgba kika ohun ti a gbin; 

3Ìgba pipa ati ìgba imularada; ìgba wiwo 
lulẹ ati ìgba kikọ; 

4 Ìgba sisọkun ati ìgba rirẹrín; ìgba ṣiṣòfọ ati 
igba jijo; 

5 Ìgba kikô okuta danu, ati ìgba kiko okuta 
jọ; ìgba fifọwọkoni mọra, ati ìgba fifasẹhin ni 
fifọwọkoni mọra; 

6ìgba wiwari, ati ìgba sísọnu: ìgba pipamô 
ati ìgba ṣiṣa tì; 

7 Ìgba fifaya, ati ìgba rirán; ìgba didakẹ, ati 
ìgba fifọhùn; 

8 Ìgba fifẹ, ati ìgba kikorira; ìgba ogun, ati 
ìgba alafia. 

9 Ere kili ẹniti nṣiṣẹ ni ninu eyiti o nṣe lála? 

10 Mo ti ri ìṣé ti Ọlọrun fi fun awọn ọmọ 
enia lati ma ṣíṣẹ ninu rẹ̀. 

Ni O ti ṣe ohun gbogbo daradara ni ìgba tirẹ̀; 
pẹlupẹlu o fi aiyeraiye si wọn li aiya, bẹli ẹni— 


494 


kan kò le ridi iṣẹ na ti Ọlọrun nṣe lati ipilẹṣẹ titi 
de opin. 

12 Emi mò pe kò si rere ninu Wọn, bikoṣe ki 
enia júi o ma yò, ki o si ma ṣe rere li aiya rẹ̀. 

13 Ati pẹlu ki olukulùku enia ki o ma jẹ ki o 
si ma mu, ki o si ma jadùn gbogbo lala rẹ̀, 
ẹ̀bun Ọlọrun ni. 

14 Emi mò pe ohunkohun ti Ọlọrun ṣe yio 
Wà lailai: a kò le fi ohun kan kún u, bẹli a kò 
le mu ohun kan kuro ninu rẹ̀; Ọlọrun si ṣe eyi 
ki enia ki o le ma bẹ̀ru rẹ̀. 

15 Ohun tí o ti wà ri mbẹ nisisiyi, ati eyi ti 
yio si wà, o ti wà na; Ọlọrun si bẹ̀re eyi ti o ti 
kọja lọ. 

16 Ati pẹlupẹlu mo ri ibi idajọ labẹ ôòrùn pe 
ìwa buburu mbẹ nibẹ; ati ni ibi ododo, pe 
aiṣedede mbẹ nibẹ. 

17 Mo wi li aiya mi pe, Ọlọrun yio ṣe idajọ 
olododo ati enia buburu: nitoripe ìgba kan 
mbẹ fun ipinnu ati fun iṣẹ gbogbo. 

18 Mo wi li aiya mi niti ìWa awọn ọmọ enia; 
ki Ọlọrun ki o le fi wọn hàn, ati ki nwọn ki o 
le ri pe ẹran ni awọn tikalawọn fun ara Wọn. 

18 Nitoripe ohun ti nṣe ọmọ enia nṣe ẹran; 
ani ohun kanna lí o nṣe wọn: bi ekini ti nkú 
bẹli ekeji nkú; nitôtọ ẹmi kanna ni gbogbo 
Wọn ní, bẹli enia kò li ọlá jù ẹran lọ: nitoripe 
asan ni gbogbo rẹ̀. 

20 Nibikanna ni gbogbo wọn nlọ; lati inu 
erupẹ wá ni gbogbo wọn, gbogbo wọn si tun 
pada di erupẹ. 

21 Tali o mò ẹmi ọmọ enia ti ngoke si apa 
òke, ati ẹmi ẹran ti nsọkalẹ si isalẹ ilẹ? 

22 Nitorina mo woye pe kò sI ohun tl o dara 
jù ki enia ki o ma yò ni iṣẹ ara rẹ̀; nitori eyini ni 
ipin rẹ̀: nitoripe tani yio mu u Wá ri ohun ti yio 
Wà lẹn3in rẹ̀. 


1 BÉNI mo pada, mo si rò inilara gbogbo 

ti a nṣe labẹ òrùn; mo si wò omije awọn 
ti a nnilara, nwọn kò si ni olutunu; ati lọwọ 
aninilara wọn ni ipá wà; ṣugbọn nwọn kò ni 
olutunu. 

2 Nitorina mo yìn okú ti o ti kú pẹ jù awọn 
aláye ti o wà láye sibẹ. 

3 Nitôtọ, ẹniti kò ti isi san jù awọn mejeji; 
ẹniti ikò ti iri iṣẹ buburu ti a nṣe labẹ ôrùn. 

4 Ati pẹlu, mo rò gbogbo lála ati ìmọ iṣẹ 
gbogbo, pe eyiyi ni ilara ẹnikini lati ọdọ ẹni— 
keji rẹ̀. Asan li eyi pẹlu ati imulẹmofo. 

5 Aṣiwẹ̀re fọwọ rẹ̀ lọwọ, o si njẹ ẹran—ara rẹ̀. 

5Oajẹ ikunwọ kan pẹlu idakẹjẹ, o san jù 
ikunwọ meji lọ ti o kun fun lála ati imulẹmofo. 


495 


7 Nigbana ni mo pada, mo si ri asan labẹ 
ôrun. 

8 Ẹnikan ṣoṣo wà, kò si ni ẹnikeji; nitotọ kò 
li ọmọ, bẹ̀ni kò li arakunrin: sibẹ kò si opin 
ninu lála rẹ̀ gbogbo; bẹli ọrọ kò tẹ oju rẹ̀ 
lọrun: bẹni kò si wipe, Nitori tali emi nṣe lala, 
ti mo si nfi ire dù ọkàn mi? Eyi pẹlu asan ni 
ati iṣẹ òṣi. 

9 Ẹni meji san jù ẹnikan; nitori nwọn ni ẹ̀re 
Tere fun lala wọn. 

10 Nitoripe bi nwọn ba ṣubu, ẹnikini yio 
gbe ẹgba rẹ̀ dide: ṣugbọn egbe ni fun ẹniti o 
ṣe on nikan nigbati o ba ṣubu; ti kò li ẹlomi— 
Tan ti yio gbé e dide. 

tI Ati pẹlu, bi ẹni meji ba dubulẹ pò, nigbana 
ni nwọn o m6ru: ṣugbọn ẹnikan yio ha ti ṣe 
m6€ru? 

12 Bi ẹnikan ba kọlu ẹnikan, ẹni meji yio kò 
o loju; ati okùn onikọ mẹta kì iyá fàja. 

13 Otoṣi ipẹrẹ ti o ṣe ọlọgbQn, o san jù 
arugbo ati aṣiwẹ̀re ọba lọ ti kò mò bi a ti igbà 
ìmọran. 

14 Nitoripe lati inu tubu li o ti jade wá ijọba; 
bi a tilẹ ti bi i ni talaka ni ijọba rẹ̀. 

15 Mo ri gbogbo alaye ti nrìn labẹ Ôrun, 
pẹlu ipẹ̀rẹ ekeji ti yio dide duro ni ipò rẹ̀. 

16 Kò si opin gbogbo awọn enia na, ani fun 
gbogbo awọn ti on wà ṣiwaju wọn: awọn pẹlu 
ti mbò lẹhin kì yio yò si i. Nitôtọ asan li eyi 
pẹlu ati imulẹmofo. 


1PA ẹsẹ rẹ mọ nigbati iwọ ba nlọ si ile 

Ọlọrun, ki iwọ ki o si mura ati gbẹ̀ jù ati 
ṣe irubọ aṣiwẹ̀re: nitoriti nwọn kò rò pe 
nwọn nṣe ibi. 

2 Máṣe fi ẹnu rẹ yara, ki o má si jẹ ki aiya rẹ 
ki o yara sọ òrọ niwaju Ọlọrun: nitoriti Ọlọ— 
run mbẹ li ọrun, iwọ si mbẹ li aiye: nitorina jẹ 
ki ẹ̀rọ rẹ ki o mò ni ìwọn. 

3 Nitoripe nipa Ọpọlọpọ iṣẹ ni alá ti iwá; 
bẹ̀ni nipa òpọlọpọ ọrọ li á mò ohùn aṣiwẹ̀re. 

4 Nigbati iwọ ba jẹ ẹjẹ fun Ọlọrun, máṣe 
duro pẹ lati san a: nitori kò ni inu—didun si 
aṣiwẹ̀re: san eyi ti iwọ jẹjẹ. 

5 O san ki iwọ ki o má jẹ ẹjẹ, jù ki iwọ ki o 
jẹ ẹjẹ, ki o má san a. 

6 Máṣe jẹ ki ẹnu rẹ ki o mu ara rẹ ṣẹ̀: ki iwọ 
ki o má si ṣe wi niwaju iranṣẹ Ọlọrun pe, ẹ̀ṣi 
li o ṣe: nitori kili Ọlọrun yio ṣe binu si ohùn 
rẹ, a si ba iṣẹ ọwọ rẹ jẹ? 

7 Nitoripe bi ninu òpọlọpọ alá ni asan wà, 
bẹni ninu ọpọlọpọ ọrọ pẹlu: ṣugbọn iwọ bẹ̀ru 
Ọlọrun. 


ONIWASU 4—6 
8 Bi iwọ ba ri inilara awọn olupọnju, ati ifi 
agbara yi idajọ ati otitọ pada ni igberiko, máṣe 
jẹ ki ẹnu ki o yà ọ si ọran na: nitoripe ẹniti o 
ga jù nṣọ ẹniti o ga, ati ẹni—giga—julọ wà lori 
wọn. 

9 Pẹlupẹlu ẹ̀re ilẹ ni fun gbogbo enia: a si 
nsìn ọba tikalarẹ pápa lati inu oko wa. 

10 Ẹniti o ba fẹ fadaka, fadaka kì yio tẹ ẹ 
lọrun; bẹli ẹniti o fẹ ọrò kì yio tẹ ẹ lọrun: asan 
li eyi pẹlu. 

11 Nigbati ẹrù ba npọ si i, awọn ti o si njẹ ẹ a 
ma pò si i: ore ki tilẹ ni fun ẹniti o ni i bikoṣepe 
ki nwọn ki o ma fi oju wọn wò o? 

12 Didùn ni orun oniṣẹ, iba jẹ onjẹ diẹ tabi 
pupọ: ṣugbọn itẹlọrun ọlọrò kì ijẹ, ki o sùn. 

13 Ibi buburu kan mbẹ ti mo ri labẹ ôrùn, 
eyini ni pe, ọrọ ti a pamQ fun ifarapa awọn ti 
onii. 

14 Nitori ọrò wọnni a ṣegbe nipa iṣẹ buburu; 
bi o si bi ọmọkunrin kan, kò ni nkan lọwọ rẹ̀. 

15 Bi o ti ti inu iya rẹ̀ jade wá, ihoho ni yio si 
tun pada lọ bi o ti wá, kì yio si mu nkan ninu 
lala rẹ̀, ti iba mu lọ lọwọ rẹ̀. 

16 Ibi buburu li eyi pẹlu, pe li òna gbogbo, 
bi o ti wá, bẹni yio si lọ: ẹ̀re ki si ni fun ẹniti 
nṣe lala fun afẹfẹ? 

17 Li ọjọ rẹ̀ gbogbo pẹlu, o njẹun li òkun— 
kun, o si ni ibinujẹ pupọ ati àrun ati irora rẹ̀. 

18 Kiyesi eyi ti mo ri: o dara o si yẹ fun enia, ki 
o jẹ, kì o si mu, ki o si ma jẹ alafia ninu gbogbo 
Iala rẹ̀ ti o ṣe labẹ Òrùn, ni iye ọjọ aiye rẹ̀ gbogbo, 
ti Ọlọrun fi fun u: nitori eyi ni ipin tirẹ̀. 

19 Bi Ọlọrun ba fi ọrò fun ẹnikẹni, ti o si fun 
u li agbara ati jẹ ninu rẹ̀: ati lati mu ipin rẹ̀, ati 
lati yò ninu lala rẹ eyi; pẹlu ẹ̀bun Ọlọrun ni. 

20 Nitoriti kì yio ranti ọjọ aiye rẹ̀ pọju; nito— 
riti Ọlọrun da a lohùn ninu ayò ọkàn rẹ̀. 


Ô 1IBI kan mbẹ ti mo ri labẹ ôrùn, o si 
ṣọpọ lárin awọn ọmọ enia. 

2 Ẹniti Ọlọrun fi ọrò, ọlà ati ọlá fun, ti kò si 
si nkan ti o si kù fun ọkàn rẹ̀ ninu ohun gbogbo 
ti o fẹ, ṣugbọn ti Ọlọrun kò fun u li agbara ati 
jẹ ninu rẹ̀, ṣugbọn awọn ajeji enia li o njẹ ẹ: 
asan li eyi, àrun buburu si ni. 

3 Bi ọkunrin kan bi ọgọrun ọmọ, ti o si wà li 
ọdun pupọ, tobẹ̀ ti ọjọ ọdun rẹ̀ pò, ti ọkàn rẹ̀ 
kò si kún fun ohun didara, ati pẹlu ti a kò si 
sinkú rẹ̀; mo ni, ọmọ iṣẹnu san jù u lọ. 

4 Nitoripe lasan li o wá, o si lọ li òkunkun, 
òkunkun li a o si fi bo orukọ rẹ̀ mọlẹ. 

5 Pẹlupẹlu on kò ri ôrùn kò mọ ohun kan: 
eyi ni isimi jù ekeji lọ. 


ONIWASU 6—8 

6 Ani bi o tilẹ wà ni ẹgbẹrun ọdun lẹrin—meji, 
ṣugbọn kò ri rere: ibikanna ki gbogbo wọn ha 
nrẹ̀? 

7 Gbogbo lala enia ni fun ẹnu rẹ̀, ṣugbọn a 
kò ti itẹ adùn ọkàn rẹ̀ lọrun. 

8 Nitoripe ẹ̀re kili ọlọgbén ni jù aṣiwẹ̀re lọ? 
kini talaka ni ti o mò bi a ti rin niwaju awọn 
aláye? 

8 Eyiti oju ri san jù irokakiri ifẹ lọ; asan li 
eyi pẹlu ati imulẹmofo. 

10 Eyi ti o wà, a ti da orukọ rẹ̀ ri, a si ti mò 
ọ pe, enia ni: bẹni kò le ba ẹniti o lagbara jù 
u lọ jà. 

TI Kiyesi i ohun pupọ li o wà ti nmu asan bi 
si i, ẹ̀re kili enia ni? 

12 Nitoripe tali o mò ohun ti o dara fun enia 
li aiye yi, ni iye ọjọ asan rẹ̀ ti nlọ bi ojiji? nito— 
ripe tali o le sọ fun enia li ohun ti yio wà lẹhin 
rẹ̀ labẹ òrùn? 


7 1ORUKỌ rere dara jù ororo ikunra; ati 
ọjọ ikú jù ọjọ ibi enia lọ. 

2O dara lati lọ si ile ẹfọ jù ati lọ si ile àse: 
nitoripe eyi li opin gbogbo enia; aláye yio si 
pa a mẹ̀ li aiya rẹ̀. 

3 Ibinujẹ san jù ẹrín: nitoripe nipa ifaro oju 
a si mu aiya san. 

4 Aiya ọlọgbọn mbẹ ni ile òfọ; ṣugbọn aiya 
aṣiwére ni ile iré. 

SO san lati gbé ibawi ọlọgbén jù ki enia ki 
o fetisi orin aṣiwẹ̀re. 

6 Nitoripe bi itapàpa ẹgún labẹ ìkoko, bẹli 
ẹrín aṣiwẹ̀re: asan li eyi pẹlu. 

7 Nitôtọ inilara mu ọlọgbén enia sinwin; 
ọrẹ a si ba aiya jẹ. 

8Opin nkan san jù ipilẹṣẹ rẹ̀ lọ: ati onisuru 
ọkàn jù ọlọkàn igberaga. 

8 Máṣe yara li ọkàn rẹ lati binu, nitoripe 
ibinu simi li aiya aṣiwẹ̀re. 

10 Iwọ máṣe wipe, nitori kili ọjọ iṣaju ṣe san 
jù wọnyi lọ? nitoripe iwọ kò fi ọgbọn bere niti 
eyi. 
ti Ọgbẹn dara gẹgẹ bi iní, ati nipasẹ rẹ̀ ẹ̀re 
wà fun awọn ti nri òrùn. 

12 Nitoripe abò li ọgbọn, ani bi owo ti jẹ 
abò: ṣugbọn ẹ̀re ìmọ ni pe, ọgbéẹn fi ìye fun 
awọn ti o ni i. 

13 Wò iṣẹ Ọlọrun: nitoripe, tali o le mu eyi— 
ni tẹ ti on ṣe ni wiwọ? 

14 Li ọjọ alafia, má yọ, ṣugbọn li ọjọ ipọnju, 
ronu pe, bi Ọlọrun ti da ekini bẹli o da ekeji, 
niti idi eyi pe ki enia ki o máṣe ri nkan ti mbọ 
lẹhin rẹ̀. 


496 


15 Ohun gbogbo ni mo ri li ọjọ asan mi: olôtọ 
enia wà ti o ṣegbé ninu ododo rẹ̀, ati enia bu— 
buru wà ti ọjọ rẹ̀ pẹ ninu ìwa buburu rẹ̀. 

16 Iwọ máṣe ododo aṣeleke; bẹni ki iwọ ki o 
máṣe fi ara rẹ ṣe ọlọgbọn aṣeleke: nitori kini 
iwọ o ṣe run ara rẹ? 

17 Iwọ máṣe buburu aṣeleke, bẹni ki iwọ ki 
o má ṣiwẹ̀re; nitori kini iwọ o ṣe kú ki ọjọ rẹ 
ki o to pe? 

180 dara ki iwọ ki o dì eyi mu; pẹlupẹlu 
iwọ raáṣe yọ ọwọ rẹ kuro ninu eyi: nitori ẹniti 
o bẹ̀ru Ọlọrun ni yio yọ kuro ninu rẹ̀ gbogbo. 

18 Ọgbẹn mu ọlọgbẹn lara le jù enia alagbara 
mẹwa lọ ti o wà ni ilu. 

20 Nitoriti kò si olôtọ enia lori ilẹ, ti nṣe 
rere ri kò si dẹṣẹ. 

21 Pẹlupẹlu máṣe fiyesi gbogbo ọrọ ti a nsọ; 
ki iwọ ki o má ba gbé ki iranṣẹ rẹ ki o bu ọ. 

22 Nitoripe nigba pupọ pẹlu li aiya rẹ mò pe 
iwọ tikalarẹ pẹlu ti bu awọn ẹlomiran. 

23 1di gbogbo wọnyi ni mo fi ọgbẹn wá; mo 
ni, eini o gbn: ṣugbọn òna rẹ̀ jin si mi. 

24 ìEyi ti o jinna, ti o si jinlẹ gidigidi, tali o le 
Wá a ri? 

25 Mo fi aiya mi si i lati mò, on ati wadi, on 
ati ṣe afẹri ọgbẹn ati oye, on ati mò ìwa bu— 
buru wẹ̀re, ani ti wẹ̀re ati ti isinwin: 

26 Mo si ri ohun ti o korò jù ikú lọ, ani 
obinrin ti aiya rẹ̀ iṣe idẹkun ati àwọn, ati ọwọ 
rẹ̀ bi ọbára: ẹnikẹni ti inu Ọlọrun dùn si yio 
bọ lọwọ rẹ̀; ṣugbọn ẹlẹṣẹ li a o ti ọwọ rẹ̀ mu. 

27 Kiyesi i, eyi ni mo ri, bẹli oniwasu wi, ni 
Wiwadi rẹ̀ li ọkọkan lati ri oye. 

28 Ti ọkàn mi nwakiri sibẹ, ṣugbọn emi kò 
ri: ọkunrin kanṣoṣo ninu ẹgbẹrun ni mo ri; 
ṣugbọn. obinrin. kan. ninu. gbogbo. awọn 
Wọnni, emi kò ri. 

28 Kiyesi i, eyi nikanṣoṣo ni mo ri, pe, Ọlọ— 
run ti da enia ni iduroṣinṣin; ṣugbọn nwọn ti 
ṣe afẹri ihumọkihumọ. 


ITALI o dabi ọlọgbẹn enia? tali o si mọ 
:tumọ nkan? Ọgbẹn enia mu oju rẹ̀ dán, 
ati igboju rẹ̀ li a o si yipada. 

2 Mo ba ọ mò ọ pe, ki iwọ ki o pa ofin ọba 
mẹ̀, eyini si ni nitori ibura Ọlọrun. 

3 Máṣe yara ati jade kuro niwaju rẹ̀: máṣe 
duro ninu ohun buburu; nitori ohun ti o wù u 
ni iṣe. 

4 Nibiti ẹ̀rọ ọba gbe wà, agbara mbẹ nibẹ; 
tali o si le wi fun u pe, kini iwọ nṣe nì? 

5 Ẹnikẹni ti o pa ofin mọ kì yio mọ ohun 
buburu: aiya ọlọgbén enia si mò ìgba ati àṣa. 


497 


6 Nitoripe ohun gbogbo ti o wuni ni ìgba ati 
àṣa wà fun, nitorina òṣi enia pò si ori ara rẹ̀. 

7 Nitoriti kò mò ohun ti mbò: tali o si le wi 
fun u bi yio ti ri? 

8 Kò si enia kan ti o lagbara lori ẹmi lati da 
ẹmi duro; bẹni kò si lagbara li ọjọ ikú: kò si 
iránpada ninu ogun na; bẹni ìwa buburu kò le 
gbà awọn oluwa rẹ̀. 

9 Gbogbo nkan wọn yi ni mo ri, mo si fiyẹ̀ 
si iṣẹ gbogbo ti a nṣe labẹ ôrùn: ìgba kan mbẹ 
ninu eyi ti ẹnikan nṣe olori ẹnikeji fun ifara— 
pa rẹ̀. 

10 Bẹni mo si ri isinkú enia buburu, ati awọn 
ti o ṣe otitọ ti o Wá ti o si lọ kuro ni ibi mimé, a 
si gbagbe wọn ni ilu na: asan li eyi pẹlu. 

ti Nitoriti a kò mu idajọ ṣẹ kánkán si iṣẹ 
buburu, nitorina aiya awọn ọmọ enia mura 
papa lati huwa ibi. 

12 Bi ẹlẹṣẹ tilẹ ṣe ibi nigba ọgọrun, ti ọjọ rẹ̀ 
si gùn, ṣugbọn nitôtọ, emi mò pe yio dara fun 
awọn ti o bẹ̀ru Ọlọrun, ti o bẹ̀ru niwaju rẹ̀: 

13 Ṣugbọn kì yio dara fun enia buburu, bẹni 
kì yio fa ọjọ rẹ̀ gun ti o dabi ojiji, nitoriti kò 
bẹ̀ru niwaju Ọlọrun. 

14 Asan kan mbẹ ti a nṣe li aiye; niti pe, 
olôtọ enia wà, awọn ti o nri fun bi iṣẹ buburu; 
ati pẹlu, enia buburu wà, awọn ti o nri fun bi 
iṣẹ olododo: mo ni asan li eyi pẹlu. 

15 Nigbana ni mo yìn iré, nitori enia kò ni 
ohun rere labẹ òrùn jù jijẹ ati mimu, ati ṣiṣe 
ariya: nitori eyini ni yio ba a duro ninu lala rẹ̀ 
li ọjọ aiye rẹ̀, ti Ọlọrun fi fun u labẹ ôrùn. 

16 Nigbati mo fi aiya mi si ati mò ọgbôn, on 
ati ri ohun ti a ṣe lori ilẹ: (ẹnikan sa wà pẹlu ti 
kò fi oju rẹ̀ ba orun li ọsan ati li oru.) 

17 Nigbana ni mo Wò gbogbo iṣẹ Ọlọrun, pe 
enia kò le ridi iṣẹ ti a nṣe labẹ orùn: nitoripe 
bi enia tilẹ gbiyanju ati Wadi rẹ̀, sibẹ kì yio le 
ri i; ati pẹlupẹlu bi ọlọgbén enia rò lati wadi 
rẹ̀, sibẹ kì yio lẹ̀ ridi rẹ̀. 


1NITORI nkan yi ni mo rò li aiya mi, ani 
lati wadi gbogbo eyi pe, olododo, ati 
ọlọgbén, ati iṣẹ wọn, lọwọ Ọlọrun li o Wà: 
ifẹni ati irira, kò si ẹniti o mò, gbogbo eyi wà 
niwaju wọn. 
2Bakanna li ohun gbogbo ri fun gbogbo wọn: 
ohun kanna li o nṣe si olododo, ati si ẹni bubu— 
ru; si enia rere, ati si mim€ ati si alaimé; si ẹniti 
nrubọ, ati si ẹniti kò rubọ: bi enia rere ti ri, bẹ li 
ẹ̀lẹṣẹ; ati ẹniti mbura bi ẹniti o bẹ̀ru ibura. 
3Eyi ni ibi ninu ohun gbogbo ti a nṣe labẹ 
ôrùn, pe iṣẹ kanna ni si gbogbo wọn: ati pẹlu, 


ONIWASU 8—310 
aiya awọn ọmọ enia kún fun ibi, isinwin mbẹ 
ninu wọn nigbati wọn wà laye, ati lẹhin eyini; 
nwọn a lọ sọdọ awọn okú. 

4 Nitoripe tali ẹniti a yàn, ti ireti aláaye wà 
fun: nitoripe aye ajá san jù okú kiniun lọ. 

5 Nitori alaye mò pe awọn o kú; ṣugbọn 
awọn okú kò mò ohun kan, bẹni nwọn kì ili 
ẹ̀re mọ; nitori iranti wọn ti di igbagbe. 

6 Ifẹ wọn pẹlu, ati irira wọn, ati ilara wọn, o 
parun nisisiyi; bẹni nwọn kò si ni ipin mọ 
lailai ninu ohun gbogbo ti a nṣe labẹ ôrùn. 

7 Ma ba tirẹ lọ, ma fi ayò jẹ onjẹ rẹ, ki o si 
ma fi inu—didun mu ọti—Waini rẹ: nitoripe 
Ọlọrun tẹwọgba iṣẹ rẹ nisisiyi. 

8 Jẹ ki aṣọ rẹ ki o ma fún nigbagbogbo; ki o 
má si jẹ ki ori rẹ ki o ṣe alaini ororo ikunra, 

8 Ma fi ayò ba aya rẹ gbe ti iwọ fẹ ni gbogbo 
ọjọ aiye asan rẹ, ti o fi fun ọ labẹ òrùn ni 
gbogbo ọjọ asan rẹ: nitori eyini ni ipin tirẹ li 
aiye yi, ati ninu lala ti iwọ ṣe labẹ Òrùn. 

10 Ohunkohun ti ọwọ rẹ ri ni ṣiṣe, fi agbara 
rẹ ṣe e; nitoriti kò si ete, bẹni kò si ìmọ, tabi 
ọgbẹn, ni isa—okú nibiti iwọ nrẹ̀. 

11 Mo pada, mo si ri labẹ ôrùn, pe ire—ije kì 
iṣe ti ẹniti o yara, bẹli ogun kì iṣe ti alagbara, 
bẹli onjẹ kì iṣe ti ọlọgbén, bẹli ọrò kì iṣe ti ẹni 
oye, bẹli ojurere kì iṣe ti ọlọgbén—inu; ṣugbọn 
ìgba ati eṣe nṣe si gbogbo wọn. 

12 Nitoripe enia pẹlu kò mò ìgba tirẹ̀; bi ẹja 
ti a mu ninu àwọn buburu, ati bi ẹiyẹ ti a mu 
ninu okùn; bẹli a ndẹ awọn ọmọ enia ni ìgba 
buburu, nigbati o ṣubu lù wọn lojiji. 

13 Ọgbén yi ni mo ri pẹlu labẹ ôrùn, o si 
dabi ẹnipe o tobi fun mi. 

14 Ilu kekere kan wà, ati enia diẹ ninu rẹ̀; 
ọba nla kan si ṣigun tò ọ lọ, o si dútì i, o si mọ 
ile—iṣọ ti o tobi tì i. 

15 A si ri ọkunrin talaka ọlọgbọn ninu rẹ̀, on 
si fi ọgbén rẹ̀ gbà ilu na silẹ; Ṣugbọn kò si ẹni— 
kan ti o ranti ọkunrin talaka na. 

16 Nigbana ni mo wipe, Ọgbén san jù agbara 
lọ; ṣugbọn a kẹgan ọgbén ọkunrin talaka na, 
ohùn rẹ̀ kò si to òke. 
ẹniti njẹ olori ninu awọn aṣiWẹ̀re. 

18 Ọgbẹn san jù ohun—elo ogun: ṣugbọn 
ẹ̀lẹṣẹ kan o ba ohun didara pupọ jẹ. 

1OKÚ eṣinṣin o mu ororo—ikunra 


l 0 alapolu bajẹ ki o ma run ôòrùn bubu— 
ru: bẹni wẹ̀re diẹ wuwo jù ọgbQn ati ọlá lọ. 

2 Aiya ọlọgbẹn mbẹ li ọwọ ọtún rẹ̀; ṣugbọn 
aiya aṣiwẹ̀re li ọwọ òsi rẹ̀. 


ONIWASU. 10—12 

3 Ati pẹlu nigbati ẹniti o ṣiwere ba nrìn li 
òna, ọgbọn rẹ̀ a fò lọ, on a si wi fun olukuluku 
enia pe aṣiwére li on. 

4 Bi ọkàn ijoye ba ru si ọ, máṣe fi ipò rẹ silẹ; 
nitoripe itúibá ama túi ẹṣẹ nla. 

5 Buburu kan mbẹ ti mo ri labẹ 6ôrún, bi 
ìṣina ti o ti ọdọ awọn ijoye wá. 

6 A gbe aṣiwere sipò ọlá, awọn ọlọrò si joko 
nipò ẹhin. 

7 Mo ri awọn ọmọ—ọdọ lori ẹṣin, ati awọn 
ọmọ-alade nrìn bi ọmọ—ọdọ ni ilẹ. 

8 Ẹniti o wà iho ni yio bẹ sinu rẹ̀; ati ẹniti o 
si njá ọgbà tútù, ejo yio si bú u ṣán. 

9 Ẹnikan ti o nyi okuta ni yio si ti ipa rẹ̀ ni 
ipalara; ati ẹniti o si nla igi ni yio si wu li ewu. 

10 Bi irin ba kújú, ti on kò si pọn oju rẹ̀, njẹ 
ki on ki o fi agbara si i; ṣugbọn ẹ̀re ọgbọn ni 
lati fi ọna han. 

tI Nitôtọ bi ejo ba bu ni ṣán lainitùju; njẹ 
ẹ̀re kì yio si fun onititju. 

12 Òrọ ẹnu ọlọgbòn li ore—ọfẹ; ṣugbọn ẹ̀te 
aṣiwére ni yio gbe ara rẹ̀ mì. 

13 Ipilẹṣẹ ọrọ ẹnu rẹ̀ ni wẹ̀re: ati opin òrọ 
ẹnu rẹ̀ ni isinwin iparun. 

14 Aṣiwẹ̀re pẹlu kún fun ẹrọ pupọ: enia kò 
le sọ ohun ti yio ṣẹ; ati ohun ti yio wà lẹhin 
rẹ̀, tali o le wi fun u? 

15 Lála aṣiwére da olukuluku wọn li agara, 
nitoriti kò mò bi a ti lọ si ilu. 

16 Egbé ni fun ọ, iwọ ilẹ, nigbati ọba rẹ ba ṣe 
ọmọde, ti awọn ọmọ-alade rẹ njẹun ni kutu— 
kutu. 

17 Ibukún ni fun ọ, iwọ ilẹ, nigbati ọba rẹ ba jẹ 
ọmọ ọlọlá, ti awọn ọmọ—alade rẹ njẹun li akoko 
ti o yẹ, fun ilera ti kì si iṣe fun ọti amupara! 

18 Nipa ilọra pupọ igi ile a hù; ati nipa ọlẹ 
ọwọ, ile a si ma jò. 

19 Ẹrín li a nsàse fun, ati ọti—waini ni imu 
inu aláye dùn: owo si ni idahùn ohun gbogbo. 

20 Máṣe bu ọba, ki o má ṣe ninu ẹ̀ro rẹ; 
máṣe bu ọlọrò ni iyẹwu rẹ; nitoripe ẹiyẹ 
oju-ọrun yio gbe ohùn na lọ, ohun ti o ni 


iyẹ—apá yio si sọ ọran na. 
l l 1 FUN onjẹ rẹ si oju omi; nitoriti iwọ 
o ri i lẹhin ọjọ pupọ. 

2 Fi ipin fun meje ati fun mẹjọ pẹlu, nitoriti 
iwọ kò mẹ̀ ibi ti yio wà laiye. 

3 Bi awọsanma ba kún fun òjo, nwọn a si tu dà 
si aiye: bi igi ba si WÒ sìha gusu tabi siha ariwa, 
nibiti igi na gbe ṣubu si, nibẹ ni yio si ma gbe. 

4 Ẹniti o nkiyesi afẹfẹ kì yio funrugbin; ati 
ẹniti o si nwòju awọsanma kì yio ṣe ikore. 


498 


5Bi iwọ kò ti mọ ipa—Ọna afẹfẹ, tabi bi 
egungun ti idàgba ninu aboyun: ani bẹni iwọ 
kò le mọ iṣẹ Ọlọrun ti nṣe ohun gbogbo. 

6NNi kutukutu fún irugbin rẹ, ati li aṣálẹ 
máṣe da ọwọ rẹ duro: nitori ti iwọ kò mò eyi 
ti yio ṣe rere, yala eyi tabi eyini, tabi bi awọn 
mejeji yio dara bakanna. 

7 Nitôtọ imọlẹ dun ati ohun didara ni fun 
oju lati wò orun. 

8 Ṣugbọn bi enia wà li òpọlọpọ ọdun, ti o si 
nyò ninu gbogbo wọn, sibẹ, jẹ ki o ranti ọjọ 
òkunkun pe nwọn o pò. Ohun gbogbo ti mbò, 
asan ni. 

9 Ma yò, iwọ ọdọmọde ninu ewe rẹ; ki o si 
jẹ ki ọkan rẹ ki o mu ọ laraya li ọjọ ewe rẹ, kì 
o si ma rìn nipa òna ọkàn rẹ ati nipa irí oju rẹ; 
ṣugbọn iwọ mò eyi pe, nitori nkan wọnyi 
Ọlọrun yio mu ọ wá si idajọ. 

10 Nitorina ṣi ibinujẹ kuro li aiya rẹ, ki o si 
mu ibi kuro li ara rẹ: nitoripe asan ni igba-ewe 


ati ọmọde. 
l 2 1RANTI ẹlẹda rẹ nisisiyi li ọjọ ewe 
rẹ, nigbati ọjọ ibi kò ti ide, ati ti ọdun 
kò ti isunmọ etile, nigbati iwọ o Wipe, emi kò 
ni inudidùn ninu wọn; 

2 Nigbati 6r(in, tabi imọlẹ, tabi oṣupa tabi 
awọn irawọ kò ti iṣu òkunkun, ati ti awọsan— 
ma kò ti itun pada lẹhin òjo: 

3 li ọjọ ti awọn oluṣọ ile yio warìri, ati ti 
awọn ọkunrin alagbara yio tẹri wọn ba, awọn 
òlò yio si dakẹ nitoriti nwọn kò to nkan, ati 
awọn ti nwode loju ferese yio ṣu òkunkun, 

4 Ti ilẹkun yio si se ni igboro, nigbati irô ọlọ 
yio rẹlẹ, ti yio si dide li ohtin kike ẹiyẹ, ati ti 
gbogbo awọn ọmọbinrin orin yio rẹ̀ silẹ; 

5 Ati pẹlu ti nwọn o bẹ̀ru ibi ti o ga, ti iwa— 
riri yio si wà li òna, ati ti igi almondi yio tan— 
na, ti ẹlẹnga yio di ẹrú, ti ifẹ yio si ṣá: nitoriti 
ọkunrin nlọ si ile rẹ̀ pipẹ, awọn aṣòfọ yio si 
ma yide kakiri. 

6 Tabi ki okiin fadaka ki o to tu, tabi ki ọpọn 
Wura ki o to fọ, tabi ki ìṣa ki o to fọ nibi isun, 
tabi ki ayika—kẹkẹ ki o to kán nibi kanga. 

7 Nigbana ni erupẹ yio pada si ilẹ bi o ti wà 
ri, ẹmi yio si pada tò Ọlọrun ti o fi i funni. 

ti Asan ninu asan, oniwasu wipe, gbogbo rẹ̀ 
asan ni. 

f Ati pẹlu, nitori Oniwasu na gbon, o si nkọ 
awọn enia ni ìmọ pẹlu; nitôtọ o ṣe akiyesi da— 
Tadara, o si wadi, o si fi owe pupọ lelẹ li ẹsẹsẹ. 

I0 Oniwasu wadi ati ri òrọ didún eyiti a si 
kọ, ohun iduro—ṣinṣin ní, ani òrọ otitọ. 


499 


ti Ọrọ ọlọgbọn dabi ẹgún, ati awọn olori 
akojọ—òrọ bi iṣô ti a kàn, ti a nfi fun ni lati 
ọwọ oluṣọ—agutan kan Wá. 

12 Ati siwaju, lati inu eyi, ọmọ mi, ki o gbà 
ìmọran: ninu kikọ iwe pupọ, opin kò si: ati 
iwe kikà pupọ li árẹ̀ ara. 


ORIN SOLOMONI 1, 2 
14 Opin gbogbo òrọ na ti a gbọ ni pe: Bẹ̀ru 
Ọlọrun ki o si pa ofin rẹ̀ mé: nitori eyi ni fun 
gbogbo enia. 
14 Nitoripe Ọlọrun yio mu olukuluku iṣẹ wa 
sinu idajọ, ati olukuluku ohun ìkọkọ, iba ṣe 
rere, ibá ṣe buburu. 


ORIN SOLOMONI 


l 1ORIN awọn orin ti iṣe ti Solomoni. 
2 Jẹ ki o fi ifẹnukonu ẹnu rẹ̀ kò mi li ẹnu 
nitori ifẹ rẹ sàn jù ọti—Waini lọ. 

3 Nitoriti ôrun ikunra rere rẹ, orukọ rẹ dabi 
ikunra ti a tú jade, nitorina ni awọn wundia 
ṣe fẹ ọ. 

4 Fà mi, awa o sare tò ọ: ọba ti mu mi wá 
sinu iyẹwù rẹ̀: awa o yò, inu wa o si dùn si ọ, 
awa o ranti ifẹ rẹ jù ọti—waini lọ: nwọn fẹ ọ 
nitôtọ. 

BEmi dú, ṣugbọn mo li ẹwà, Ẹnyin 
ọmọbinrin Jerusalemu, bi awọn agọ Kedari, 
bi awọn aṣọ—tita Solomoni. 

6 Máṣe wò mi, nitori pe mo dú, nitori pe 
ôrùn ti bojuwò mi: awọn ọmọ iyá mi binu si 
mi; nwọn fi mi ṣe oluṣọ ọgba—ajara; ṣugbọn 
ọgba—ajara temi li emi kò tọju. 

7 Wi fun mi, Iwọ ẹniti ọkàn mi fẹ, nibiti 
iwọ nṣọ agutan; nibiti iwọ nmu agbo—ẹran rẹ 
simi li ọsan; ki emi ki o má ba dabi alárẹ̀ ti o 
ṣina kiri pẹlu agbo—ẹran awọn ẹgbẹ rẹ. 

8 Bi iwọ kò ba mò, Iwọ arẹwà julọ ninu 
awọn obinrin, jade lọ ni ipasẹ agbo-ẹran, ki 
iwọ ki o si b awọn ọmọ ewurẹ rẹ lẹba agọ 
awọn aluṣọ—agutan. 

8 Olufẹ mi, mo ti fi ọ we ẹṣin mi ninu kẹkẹ 
Farao. 

10 Ẹrẹké rẹ li ẹwà ninu ọwọ ohun ọṣé, ọrùn 
rẹ ninu ilẹkẹ. 

11 Awa o ṣe ọwọ ohun ọṣẹ wura fun ọ, pẹlu 
ami fadaka. 

12 Nigbati ọba wà ni ibujoko ijẹun rẹ̀, ororo 
mi rán 6run rẹ̀ jade. 

13 Idi ojia ni olufẹ ọwén mi si mi; on o ma 
gbe arin ọmu mi. 

14 Olufẹ mi ri si mi bi ìdi ìtànná igi kipressi 
ni ọgba—ajara Engedi. 

15 Wò o, iwọ li ẹwà, olufẹ mi; wò o, iwọ li 
ẹwà: iwọ li oju àdaba. 


16 Wò o, iwọ li ẹwà, olufẹ mi, nitôtọ, o 
wuni: ibusun wa pẹlu ni itura. 

17 Igi kedari ni iti—igi ile. Wa, igi firi si ni 
ẹkẹ wa. 


1 EMI ni itanná eweko Ṣaroni, ati itanná 
lili awọn afonifoji. 

2Bi itanná lili lárin ẹgún, bẹli olufẹ mi ri 
lárin awọn ọmọbinrin. 

3 Bi igi eleso lárin awọn igi igbẹ, bẹli olufẹ 
mi ri lárin awọn ọmọkunrin. Emi fi ayò nla 
joko labẹ ojiji rẹ̀, eso rẹ̀ si dùn mọ mi li ẹnu. 

4O mu mi wási ile ọti—Wainíi, Ifẹ si ni ọpa— 
gun rẹ̀ lori mi. 

5 Fi akara didùn da mi duro, fi eso igi tù mi 
ni inu: nitori aisàn ifẹ nṣe mi. 

6Ọwọ osì rẹ̀ mbẹ labẹ ori mi, ọwọ ọtún rẹ̀ 
si gbá mi mọra. 

7 Mo fi awọn abo egbin, ati awọn abo 
agbọnrin igbẹ fi nyin bú, ẹnyin ọmọbinrin 
Jerusalemu, ki ẹ máṣe rú olufẹ mí soke, ki ẹ 
má si ṣe ji i, titi yio fi wù u. 

8Ohùn olufẹ mi! sa wò o, o mbẹ̀, o nfò lori 
awọn òke, o mbẹ lori awọn òke kékeké. 

8 Olufẹ mí dabi abo egbin, tabi ọmọ agbọn— 
rin: sa wò o, o duro lẹhin ogiri wa, o yọju loju 
ferese, o nfi ara rẹ̀ hàn loju ferese ọlọnà. 

10 Olufẹ mi sòrọ, o si wi fun mi pe, Dide, 
olufẹ mi, arẹwà mi kanna, ki o si jade kalọ. 

11 Sa wò o, ìgba otutu ti kọja, òjo ti da, o si 
ti lọ. 

12 Awọn itanna eweko farahàn lori ilẹ; akò— 
ko ikọrin awọn ẹiyẹ de, a si gbọ ohùn àdaba 
ni ilẹ wa. 

13 Igi òpọtọ so eso titun, awọn àjara funni 
ni ôrun daradara nipa itanná wọn. Dide, olufẹ 
mi, arẹwà mi kanna, ki o si jade kalọ. 

14 Adaba mi, ti o wà ninu pàlapala okuta, ni 
ibi ìkọkọ okuta, jẹ ki emi ri oju rẹ, jẹ ki emi 


ORIN SOLOMONI 2—5 
gbẹ ohùn rẹ; nitori didùn ni ohùn rẹ, oju rẹ si 
li ẹwà. 

15 Mu awọn kọlọkọlọ fun wa, awọn kẹlọ— 
kọlọ kékeké ti mba àjara jẹ: nitori àjara wa ni 
itanná. 

16 Olufẹ mi ni temi, emi si ni tirẹ̀: o njẹ 
larin awọn lili. 

17 Titi ìgba itura ọjọ, titi ojiji yio fi salọ, yi— 
pada, olufẹ mi, ki iwọ ki o si dabi abo egbin, 
tabi ọmọ agbọnrin lori awọn oke Beteri. 


1LI oru lori akete mi, mo wá ẹniti ọkàn 
mi fẹ: emi wá a, ṣugbọn emi kò ri i. 
2Emi o dide nisisiyi, emi o si rìn lọ ni ilu, 
ni igboro, ati li na gbòro ni emi o Wá ẹniti 
ọkàn mi fẹ: emi wá a, ṣugbọn emi kò ri i. 

3 Awọn oluṣọ ti nrìn ilu yika ri mi: mo bẹ̀re 
pe, Ẹ ha ri ẹniti ọkàn mi fẹ bi? 

4 Ṣugbọn bi mo ti fi wọn silẹ gẹrẹ ni mo ri 
ẹniti ọkàn mi fẹ: mo dì i mu, emi kò si jọrẹ̀ 
lọwọ, titi mo fi mu u Wá sinu ile iya mi, ati 
sinu iyẹwu ẹniti o loyun mi. 

5Mo fi awọn abo egbin ati awọn abo 
agbọnrin igbẹ fi nyin bú, ẹnyin ọmọbinrin 
Jerusalemu, ki ẹ máṣe rú olufẹ mi soke, ki ẹ 
má si ji i, titi yio fi wù u. 

6 Tani eyi ti nti ijù jade wá bi ọwùn efin, ti a 
ti fi ojia ati turari kùn lara, pẹlu gbogbo ipara 
olôrun oniṣowo? 

? Wo akete rẹ̀, ti iṣe ti Solomoni; ọgọta akọ— 
ni enia li o yi i ka ninu awọn akọni Israeli. 

BGbogbo wọn li o di idà mu, nwọn gbọn 
ọgbọn ogun: olukulùku kẹ idà rẹ̀ nitori ẹ̀ru li 
oru. 

8 Solomoni, ọba, ṣe akete nla fun ara rẹ̀ lati 
inu igi Lebanoni. 

10 O fi fadaka ṣe ọwọn rẹ̀, o fi wura ṣe ibi 
ẹhin rẹ̀, o fi elese aluko ṣe ibujoko rẹ̀, inu rẹ̀ li 
o fi ifẹ tẹ nitorí awọn ọmọbinrin Jerusalemu. 

TI Ẹ jade lọ, Ẹnyin ọmọbinrin Sioni, ki ẹ si 
Wò Solomoni, ọba, ti on ti ade ti iya rẹ̀ fi de e 
li ọjọ igbeyawo rẹ̀, ati li ọjọ ayọ ọkàn rẹ̀. 

4 1 WÒ o, iwọ li ẹwà, olufẹ mi: wò o, iwọ li 

ẹwà; iwọ li oju àdaba labẹ iboju rẹ: irun 
rẹ dabi ọwọ ewurẹ, ti o dubulẹ lori òke Gi— 
leadi. 

2 Ehin rẹ dabi ọwọ ewurẹ ti a rẹ̀ ni irun, ti o 
gòke lati ibi iwẹ̀ wá, olukulùku wọn bi ẹ̀jirẹ, 
kò si si ọkan ti o yàgan ninu wọn. 

3 Ete rẹ dabi owu òdodo, ohùn rẹ si dùn: 
ẹ̀rẹkẹ rẹ si dabi ẹlà pomegranate kan labẹ 
iboju rẹ. 


soo 


4Ọrùn rẹ dabi ile—iṣọ Dafidi ti a kọ fun 
ihamọra, lori eyi ti a fi ẹgbẹrun apata kQ, 
gbogbo wọn jẹ asà awọn alagbara. 

5(ỌỌmu rẹ mejeji dabi abo egbin kekere 
meji ti iṣe ẹ̀jirẹ, ti njẹ larin itanna lili. 

6 Titi ọjọ yio fi rẹ, ti ojiji yio si fi fò lọ, emi o 
lọ si òke nla ojia, ati si òke kékeké turari. 

1 wọ li ẹwà gbogbo, olufẹ mi; kò si abawọn 
lara tẹ! 

8Ki a lọ kuro ni Lebanoni, iyawo mi, ki a lọ 
kuro ni Lebanoni: wò lati ori òke Amana, lati 
ori òke Ṣeniri ati Hermoni, lati ibi ihò kiniun, 
lati òke awọn ẹkùn. 

8 Iwọ ti gbà mi li ọkàn, arabinrin mi, iyawo! 
iwọ ti fi ọkan ninu ìwo oju rẹ, ati ọkan ninu 
ẹwọn ọrùn rẹ gbà mi li ọkàn. 

10 Ifẹ rẹ ti dara to, arabinrin mi, iyawo! ifẹ 
rẹ ti sàn jù ọti—Wwaini to! ôòrùn ikunra rẹ si jù 
turari gbogbo lọ. 

ti Iyawo! ẹ̀te rẹ nkán bi afara—oyin: oyin ati 
wàra mbẹ labẹ ahọn rẹ; Orun aṣọ rẹ si dabi 
6ruri Lebanoni. 

12 Ọgbà ti a sọ ni arabinrin mi, iyawo! isun 
ti a sé, orisun ti a fi edidi di. 

13 Ohun gbigbìn rẹ agbala pomegranate ni, 
ti ori ti eso ti o wunni; kipressi ati nardi. 

14 Nardi ati saffroni; kalamusi, kinnamoni, 
pẹlu gbogbo igi turari; ojia ati aloe, pẹlu gbogbo 
awọn olori olôrun didùn. 

Ifi Orisun ninu ọgba kanga omi iyẹ̀, ti nṣan 
lati Lebanoni Wá. 

16 Ji afẹfẹ ariwa; si wá, iwọ ti gusu; fẹ sori 
ọgbà mi, ki orun inu rẹ̀ le fẹ jade. Jẹ ki olufẹ 
mi wá sinu ọgbà rẹ̀, ki o si jẹ eso didara rẹ̀. 
5 IMO de inu ọgbà mi, arabinrin mi, 

iyawo! mo ti kò ojia mi pẹlu ôrùn didùn 
mi jọ; mo ti jẹ afara mi pẹlu oyin mi; mo ti mu 
ọti--waini mi pẹlu wàra mi: Ẹ jẹun, ẹnyin ọrẹ; 
mu, ani mu amuyo, ẹnyin olufẹ. 

2 Emi sùn, ṣugbọn ọkàn mi ji, ohùn olufẹ mi 
ni nkànkun, wipe: Ṣilẹkun fun mi, arabinrin 
mi, olufẹ mi, adaba mi, alailabawọn mi: nitori 
ori mi kún fun ìri, ati ìdi irun mi fun kikán oru. 

4 Mo ti bẹ awọtẹlẹ mi; emi o ti ṣe gbe e WỌ? 
me: ti wẹ̀ ẹsẹ̀ mi; emi o ti Ṣe sọ wọn di aimQ? 

4 Olufẹ mi nawọ rẹ̀ lati inu ihò ilẹkùn, inu 
mi sì yọ si i. 

3 Emi dide lati ṣilẹkun fun olufẹ mi, ojia si 
nkán lọwọ mi, ati ojia olôrùn didùn ni ika mi 
sori idimu iṣikà. 

6 Mo ṣilẹkun fun olufẹ mi; ṣugbọn olufẹ mi 
ti fà sẹhin, o si ti lọ: aiya pá mi nigbati o sọrọ, 


501 


mo wá a, ṣugbọn emi kò ri i, mo pẹ̀ e, ṣugbọn 
on kò da mi lohùn. 

? Awọn oluṣọ ti nrìn ilu kiri ri mi, nwọn lù 
mi, nwọn sì ṣa mi lọgbẹ, awọn oluṣọ gbà 
iborùn mi lọwọ mi. 

Mo. fi nyin. bu, ẹnyin. ọmọbinrin 
Jerusalemu, bi ẹnyin ba ri olufẹ mi, ki ẹ wi 
fun u pe, aisan ifẹ nṣe mi. 

9 Kini olufẹ rẹ jù olufẹ miran lọ, iwọ arẹwà 
julọ ninu awọn obinrin? kini olufẹ rẹ jù olufẹ 
miran ti iwọ fi nfi wa bú bẹ? 

10 Olufẹ mi funfun, o si pọn, on ni ọlá jù 
ọpọlọpọ lọ. 

ti Ori rẹ̀ dabi Wura ti o dara julọ, ìdi irun rẹ̀ 
dabi imò ọpẹ, o si du bi ẹiyẹ iwò. 

12 Oju rẹ̀ dabi àdaba li ẹba odò, ti a fi wàra 
wẹ̀, ti o si ngbe inu alafia. 

13Ẹrẹ̀kẹ rẹ̀ dabi ebẹ̀ turari, bi olorùn didùn, 
ẹ̀te rẹ̀ bi itanna lili, o nkán ojia olôrùn didùn. 

14 Ọwọ rẹ̀ dabi oruka wura ti o tò ni berili 
yika, ara rẹ̀ bi ehin—erin didán ti a fi saffire bò. 

15 Itan rẹ̀ bi ọwòn marbili, ti a gbe ka ihò 
ìtẹbọ Wura daradara; ìwo rẹ̀ dabi Lebanoni, 
titayọ rẹ̀ bi igi kedari. 

16 Ẹnu rẹ̀ dùn rekọja: ani o wunni patapata. 
Eyi li olufẹ mi, eyi si li ọrẹ mi, ẹnyin 


ọmọbinrin Jerusalemu. 

Ôô 1NIBO ni olufẹ rẹ lọ, iwọ arẹwà julọ 
ninu awọn obinrin? nibo li olufẹ rẹ yà si? 

ki a le ba ọ wáa. 

2 Olufẹ mi sọkalẹ lọ sinu ọgba rẹ̀, si ebẹ̀ 
turari, lati ma jẹ̀ ninu ọgbà, ati lati ká itanna 
lili. 

3 Emi ni ti olufẹ mi, olufẹ mi si ni ti emi: o 
njẹ̀ larin itanna lili. 

4Iwọ yanju, olufẹ mi, bi Tirsa, o li ẹwà bi 
Jerusalemu, ṣugbọn o li ẹ̀ru bi ogun pẹlu ọpa-— 
gun. 

5 Mu oju rẹ kuro lara mi nitori nwọn bori 
mi: irun rẹ si dabi ọwọ ewurẹ ti o dubulẹ ni 
Gileadi. 

6 Ẹhin rẹ dabi ọwé agutan ti ngòke lati ibi 
iwẹ̀ wá, ti olukuluku wọn bi ìbejì, kò si si 
ọkan ti o yàgan ninu wọn. 

? Bi ẹ̀la eso—pomegranate kan ni ẹrẹkẹ rẹ ri 
lárin iboju rẹ. 

8 Ọgọta ayaba ni mbẹ, ati ọgọrin àle, ati 
awọn Wundia lainiye. 

9Ọkan ni adaba mi, alailabawọn mi; on 
nikanṣoṣo ni ti iya rẹ̀, on ni áyo ẹniti o bi i. 
Awọn ọmọbinrin ri i, nwọn si sure fun u; ani 
awọn ayaba ati awọn àle, nwọn si yìn i. 


ORIN SOLOMONI 5—8 
10 Tali ẹniti ntàn jàde bi owurọ, ti o li ẹwà 
bi oṣupa, ti o m€ bi 6run, ti o si li ẹ̀ru bi ogun 
pẹlu ọpagun? 

11 Emi sọkalẹ lọ sinu ọgba eso igi, lati ri 
awọn ẹka igi tutu afonifoji, ati lati ri bi ajara 
ba ruwe, ati bi igi—granate ba rudi. 

12 Ki emi to mò, ọkàn mi gbe mi ka ori kẹkẹ 
Amminadibu. 


7 1 PADA, pada, Ṣulamite; pada, pada, ki 
awa ki o le wò ọ. Éṣe ti ẹnyin fẹ wò Ṣu— 
lamite bi ẹnipe orin ijé Mahanaimu. 

2 Ẹsẹ rẹ ti li ẹwà to ninu bata, iwọ ọmọ— 
alade! orike itan rẹ dabi ohun ọṣẹ, iṣẹ ọwọ 
ọlọgbọn oniṣọna. 

3Iwẹ rẹ dabi ago ti kò ṣe alaini ọti, ara rẹ 
dabi okiti alikama ti a fi lili yika. 

4Ọmú rẹ mejeji dabi abo ọmọ agbọnrin 
meji ti iṣe ìbejì. 

5 Ọrùn rẹ dabi ile iṣọ ehin—erin; oju rẹ dabi 
adagun ni Heṣboni, lẹba ẹnu—bode Batrabbi— 
mu: imú rẹ dabi ile—iṣọ Lebanoni ti o kọju si 
ihà Damasku. 

6 Ori rẹ dabi Karmeli lara rẹ, ati irun ori rẹ 
bi purpili; a fi aidì irun rẹ di ọba mu. 

7O ti li ẹwà to, o si ti dara to, iwọ olufẹ mi 
ninu adùn ifẹ! 

8Iduro rẹ yi dabi igi òpẹ ati ọmú rẹ bi ṣiri 
eso àjara. 

2 Mo ni, emi o gùn ẹ̀pẹ lọ, emi o di ẹka rẹ̀ 
mu: pẹlupẹlu nisisiyi ọmú rẹ pẹlu yio dabi ṣiri 
àjara, ati òrùn imú rẹ bi eso appili; 

10 Ati ẹnu rẹ bi ọti—Waini ti o dara jù, ti o 
sọkalẹ kẹlẹkẹlẹ fun olufẹ mi, ti o nmu ki eẹtẹ̀ 
awọn ti o sùn ki o sòrọ. 

11 Ti olufẹ mi li emi iṣe, ifẹ rẹ̀ si mbẹ si mi. 

12 Wá, olufẹ mi, jẹ ki a lọ si pápa; jẹ ki a wọ 
si iletò wọnni. 

13 Jẹ ki a dide lọ sinu ọgba—àjara ni kutu- 
kutu; jẹ ki a wò bi àjara ruwe, bi itanná àjara 
ba là, ati bi igi gfanate ba rudi: nibẹ li emi o fi 
ifẹ mi fun ọ. 

14 Awọn eso mandraki fun ni li ôrùn, li 
ẹnu-—ẹòna wa ni onirtiru eso ti o wunni, ọtun ati 
ogbologbo, ti mo ti fi pam fun ọ, iwọ olufẹ mi. 


1IWỌ iba jẹ dabi arakunrin fun mi, ti o 

mu ọmú iya mi! emi iba ri ọ lode emi iba 

fi ẹnu kò ọ lẹnu; lôtọ, nwọn kì ba fi mi ṣe 
ẹlẹya. 

2 Ẹmi iba fọnahàn ọ, emi iba mu ọ wá sinu 

ile iya mi, iwọ iba kẹ mi: emi iba mu ọ mu 

ọti—waini ôrùn didùn, ati oje eso gr'anate mi. 


ISAIAH. 1 
3Ọwọ osì rẹ̀ iba wà labẹ ori mi, ọwọ ọtún 
rẹ̀ iba si gbá mi mọra. 

aMo. fi nyin. bu, ẹnyin. ọmọbinrin 
Jerusalemu, ki ẹ máṣe rú olufẹ mi soke, ki ẹ 
má si ṣe ji i, titi yio fi wù u. 

5 Tani eyi ti ngòke lati aginju wá, ti o fi ara tì 
olufẹ rẹ̀? mo ji ọ dide labẹ igi eleso: nibẹ ni iya 
rẹ gbe bi ọ si, nibẹ li ẹniti o bi ọ gbe bi ọ si. 

6 Gbe mi ka aiya rẹ bi edidi, bi edidi le apá rẹ: 
nitori ifẹ lagbara bi ikú; ijowu si le bi isa-okú; 
jijo rẹ̀ dabi jijo iná, ani ọwọ iná Oluwa. 

?Omi pupọ kò le paná ifẹ, bẹni kikún omi 
kò le gbá a lọ, bi enia fẹ fi gbogbo ọrò rẹ̀ fun 
ifẹ, a o kẹgàn rẹ̀ patapata. 

8 Awa ni arabinrin kekere kan, on kò si ni 
ọmú: kili awa o ṣe fun arabinrin wa li ọjọ ti a 
o ba fẹ ẹ? 


02 


3 Bi on ba ṣe ogiri, awa o ké ile—odi fadaka 
le e lori: bi on ba si ṣe ẹnu—òna, awa o fi apa— 
ko kedari di i. 

10 Ogiri ni mi, ọmú mi sì dabi ile-iṣọ: nigba— 
na loju rẹ̀ mo dabi ẹniti o ri alafia. 

11 Solomoni ni ọgba—àjara kan ni Baalha— 
moni; o fi ọgba—àjara na ṣe ẹ̀ya fun awọn 
oluṣọ; olukuluku ni imu ẹgbẹrun fadaka Wá 
nipò eso rẹ̀. 

12 Ọgba—àjara mi, ti iṣe temi, o wà niwaju 
mi: iwọ Solomoni yio ni ẹgbẹrun fadaka, ati 
awọn ti nṣọ eso na yio ni igba. 

13 Iwọ ti ngbe inu ọgbà, awọn ẹgbẹ rẹ fetisi 
ohùn rẹ: mu mi gbẹ ọ pẹlu. 

14 Yara, olufẹ mi, ki iwọ ki o si dabi abo 
egbin tabi ọmọ agbọnrin lori òke oòrùn 
didùn. 


IWE WOLI 


ISAIAH 


1IRAN Isalah ọmọ Amosi, ti o rí nipa 
Juda ati Jerusalemu li ọjọ Ussiah, Jotamu, 
Ahasi, ati Hesekiah, awọn ọba Juda. 

2 Gbẹ, ẹnyin ọrun, si fi eti silẹ, iwọ aiye: 
nitori Oluwa ti sẹrọ, emi ti bẹ, emi si ti tẹ 
awọn ọmọ, nwọn si ti ṣòtẹ si mi. 

3 Malú mò oluwa rẹ̀, kẹtẹkẹtẹ si mò ibujẹ 
oluwa rẹ̀: ṣugbọn Israeli kò mò, awọn enia mi 
kò ronu. 

4 A! orilẹ—ẹ̀de ti o kún fun ẹ̀ṣẹ, enia ti ẹrù ẹ̀ṣẹ 
npa, irú awọn oluṣe buburu, awọn ọmọ ti iṣe 
olubajẹ: nwọn ti kò Oluwa silẹ, nwọn ti mu 
Ẹni—Mim€ Israeli binu, nwọn si ti yipada sẹhìn. 

5 Eṣe ti a o fi lù nyin si i mọ? ẹnyin o ma 
ṣọtẹ siwaju ati siwaju: gbogbo ori li o ṣaisàn, 
gbogbo ọkàn li o si dakú. 

6 lati atẹlẹ̀sẹ titi fi de ori kò si ilera ninu rẹ̀; 
bikòṣe ọgbẹ, ipalara, ati ôju ti nrà: nwọn kò iti 
pajumọ, bẹni a kò iti dì wọn, bẹ̀ni a kò si ti ifi 
ororo kùn wọn. 

1 Ilẹ nyin di ahoro, a fi iná kun ilu nyin: ilẹ 
nyin, alejo jẹ ẹ run li oju nyin, o si di ahoro, bi 
eyiti awọn alejo wò palẹ. 

8 Ọmọbinrin Sioni li a si fi silẹ bi agọ ninu 
ọgbà àjara, bi abule ninu ọgbà ẹ̀gúsií, bi ilu ti a 
dúti. 

9 Bikòṣe bi Oluwa awọn ọmọ—ogun ti fi 


iyokù diẹ kiun silẹ fun wa, awa iba ti dabi So— 
dornu, awa iba si ti dabi Gomorra. 

10 Gb ẹ̀rọ Oluwa, ẹnyin olori Sodomu; fi 
eti si ofin Ọlọrun wa, ẹnyin enia Gomorra. 

ti Oluwa ni, kini òpọlọpọ ẹbọ nyin jasi fun 
mi? emi kún fun ọrẹ sisun agbò, ati fun ọrá 
ẹran abẹpa; bẹni emi kò si ni inu didùn si ẹjẹ 
akọ mal(ii, tabi si ti ọdọ—agutan, tabi si ti 
obúkọ. 

12 Nigbati ẹnyin wá lati fi ara hàn niwaju 
mi, tali o bere eyi lọwọ nyin, lati tẹ̀ agbalá mi? 

13Ẹ má mu ọrẹ asan wá mẹ: turari jasi ohun 
irira fun mi; oṣù titun ati ọjọ isimi, ìpe ajọ, emi 
kò Je rọju gbà; ẹ̀ṣẹ ni, ani apéjọ ọwọ nì. 

141 Oṣù titun nyin ati ajọ ìdasilẹ nyin, ọkàn 
mi korira; nwọn jasi iyọlẹnu fun mi; o sú mi 
lati gbà wọn. 

15 Nigbati ẹnyin si nà ọwọ nyin jade, emi o 
pa oju mi mọ fun nyin: nitôtọ, nigbati ẹnyin 
ba gbà adura pupọ, emi kì yio gbé: ọwé nyin 
kún fun ẹ̀jẹ. 

15 Ẹ wẹ̀, ki ẹ m6; mu buburu iṣe nyin kuro 
niwaju oju mi: dawọ duro lati ṣe buburu; 

TI Kẹ̀ lati ṣe rere; wá idajọ, ràn awọn ẹniti a 
nilara lọwọ, ṣe idajọ alainibaba, gbà ẹjọ opô rò. 

18 Oluwa wipe, wá nisisiyi, ki ẹ si jẹ ki a sọ 
asọvé pò: bi ẹ̀ṣẹ nyin ba ri bi òdodô, nwọn o si 


503 


fun bi òjo—didì; bi nwọn pọn bi àlári, nwọn o 
dabi irun—agutan. 

18 Bi ẹnyin ba fẹ ti ẹ si gbọran, ẹnyin o jẹ 
ire ilẹ na: 

20 Ṣugbọn bi ẹnyin ba kò, ti ẹ si ṣọtẹ, a o fi 
idà run nyin: nitori ẹnu Oluwa li o ti Wi i. 

21 Ilu otitọ ha ti ṣe di agbere! o ti kún fun 
idajọ ri; ododo ti gbe inu rẹ̀ ri; ṣugbọn nisisiyi, 
awọn apania. 

22 Fadaka rẹ ti di ìdarẹ, ọti—Wwaini rẹ ti dà lu 
omi: 

23 Awọn ọmọ-alade rẹ di ọlọtẹ, ati ẹgbẹ 
olẹ̀: olukuluku nfẹ̀ ọrẹ, o si ntọ erẹ̀ lẹhin: 
nwọn kò ṣe idajọ alalnibaba, bẹni ọran opôé kò 
wá sọdọ wọn. 

24 Nitorina. Oluwa, Oluwa awọn ọmọ- 
ogun, Ẹni alagbara Israeli, wipe, A, emi o fi 
aiya balẹ niti awọn ọtá mi, emi o si gbẹ̀san 
lara awọn ọtá mi. 

25 Emi o yi ọwẹ mi si ara rẹ, emi o si yé 
ìdarẹ rẹ kuro patapata, emi o si mu gbogbo 
tanganran rẹ kuro: 

26 Emi o si mu awọn onidajọ rẹ pada bi igbà 
iṣaju, ati awọn igbìmọ rẹ bi igbà akọbẹ̀rẹ: lẹ— 
hin na, a o pò ọ ni, Ilu ododo, ilu otitọ. 

21 Idajọ li a o fi rà Sioni pada, ati awọn ti o 
pada bọ nipa ododo. 

28 Iparun awọn alarekọja pẹlu awọn ẹlẹṣẹ 
yio wà pò, ati awọn ti o kò Oluwa silẹ li a o 


29 Nitoriti oju yio tì wọn niti igi—nla ti 
ẹnyin ti fẹ, a o si damu nyin niti ọgbà ti ẹnyin 
ti yàn. 

30 Nitori ẹnyin o dabi igi—nla ti ewe rẹ̀ rọ, 
ati bi ọgbà ti kò ni omi. 

31 Alagbara yio si dabi ògùṣò, iṣẹ rẹ̀ yio si 
dabi ẹta—iná, ati awọn mejeji yio jọ jona pọ, 


ẹnikẹni kì yio si pa wọn. 
2 ỌRỌ ti Isalah ọmọ Amosi ri nipa Juda 
ati Jerusalemu. 

2 Yio si ṣe ni ọjọ ikẹhìn, a o fi òke ile Oluwa 
kalẹ lori awọn òke nla, a o si gbe e ga ju awọn 
òke kékẹ̀ké lọ; gbogbo orilẹ—ẹ̀de ni yio si WỌ 
si inu rẹ̀. 

4 Ọpọlọpọ enia ni yio si lọ, nwọn o si wipe, 
Ẹ wá, ẹ jẹ ki a lọ si òke Oluwa, si ile Ọlọrun 
Jakobu; On o si kẹ wa li ẹna rẹ̀, awa o si ma 
TÌn ni ipa rẹ̀; nitori lati Sioni ni ofin yio ti jade 
lọ, ati ẹrọ Oluwa lati Jerusalemu. 

4On o si dajọ lárin awọn orilẹ—ẹ̀de, yio si 
ba òpọlọpọ enia wi: nwọn o fi idà wọn rọ 
ọbẹ—plau, nwọn o si fi ẹkọ wọn rọ dojé; 


ISAIAH 1—3 
orilẹ-ede kì yio gbe idà soke si orilẹ—ẹ̀de; 
bẹ̀ni nwọn kì yio kẹ ogun jijà mọ. 

5 Ara ile Jakobu, ẹ wá, ẹ jẹ ka rìn ninu 
imọlẹ Ọluwa. 

6 Nitorina ni iwọ ṣe kò awọn enia rẹ, ile Ja— 
kobu silẹ̀; nitoriti nwọn kún lati ila ẹrun Wá, 
nwọn jẹ alafọṣẹ bi awọn ara Filistia, nwọn si 
nṣe inu didùn ninu awọn ọmọ alejò. 

?Ilẹ wọn pẹlu kún fun fadakà ati wurà; 
bẹni kò si opin fun iṣura wọn; ilẹ wọn si kun 
fun ẹṣin, bẹni kò si opin fun kẹkẹ ogun wọn. 

8 Ilẹ wọn kún fun oriṣa pẹlu; nwọn mbọ iṣẹ 
ọwẹ̀ ara wọn, eyiti ika awọn tikalawọn ti ṣe. 

8 Enia lasan si foribalẹ, ẹni—nla si rẹ̀ ara rẹ̀ 
silẹ; nitorina má ṣe darijì wọn. 

10 Wò inu apata lọ, ki o si fi ara rẹ pamọ 
ninu ekuru, nitori ibẹru Oluwa, ati nitori ogo 
ọlanla rẹ̀. 

ti A o rẹ̀ìwo giga enia silẹ, a o si tẹ̀ ori igbe— 
Taga enia ba, Oluwa nikanṣoṣo li a o gbe ga li 
ọjọ na. 

12 Nitori ọjọ Oluwa awọn ọmọ—ogun yio 
Wà lori olukuluku ẹniti o rera, ti o si gberaga, 
ati lori olukuluku ẹniti a gbe soke, on li a o si 
rẹ̀ silẹ. 

13 Lori gbogbo igi kedari Lebanoni, ti o ga, 
ti a sì gbe soke, ati lori gbogbo igi—nla Baṣani. 

14 Ati lori gbogbo òke giga, ati lori gbogbo 
òke kékẹ̀ké ti a gbe soke. 

15 Ati lori gbogbo ile—iṣọ giga ati lori gbogbo 
odi, 

16 Ati lori gbogbo ọkọ Tarṣiṣi, ati lori gbogbo 
awòran ti o wuni, 

1A o si tẹ̀ ori igberaga enia balẹ, irera 
awọn enia li a o si rẹ̀ silẹ; Oluwa nikanṣoṣo li 
a o gbega li ọjọ na. 

18 Awọn òriṣa ni yio si parun patapata. 

18 Nwọn o si wọ inu ihò apata lọ, ati inu ihò 
ilẹ, nitori ìbẹru Oluwa, ati nitori ogo ọlanla 
rẹ̀, nigbati o ba dide lati mì ilẹ aiye kijikiji. 

20 Ti ọjọ na, enia yio jù òriṣa fadakà rẹ̀, ati 
òriṣa Wurà rẹ̀, ti nwọn ṣe olukuluku wọn lati 
ma bọ, si ekute ati si àdan, 

21 lati lọ sinu pàlapala apata, ati soke apata 
sisán, nitori ibẹru Oluwa, ati nitori ogo ọlanla 
rẹ̀; nigbati o ba dide lati mì ilẹ aiye kijikiji. 

227 simi lẹhìn enia, ẹmi ẹniti o wà ni ihò 
imu rẹ̀; nitori ninu kini a le kà a si? 


3 1 KIYESI i, Oluwa, Oluwa awọn ọmọ— 
ogun, mu idaduro ati ọpá kuro ninu Je— 
rusalemu ati Juda, gbogbo idaduro onjẹ, ati 
gbogbo idaduro omi. 


ISAIAH 3—5 


2 Alagbara ọkunrin, ati jagunjagun, onidajọ, 
ati woli, ati amoye, ati agbà. 

3Balogun. ádọta, ati ọkunrin ọlọla, ati 
igbimọ, ati oniṣòna, ati alasọdún. 

4 Awọn ọmọde li emi o fi ṣe ọmọ—alade wọn, 
awọn ọmọ—ọwọ ni yio si ma ṣe akoso wọn. 

SA o si ni awọn enia lara, olukuluku lọwọ 
ẹnikeji, ati olukuluku lọwọ aladugbo rẹ̀; ọmọde 
yio huwa igberaga si àgba, ati alailọla si ọlọla. 

6 Nigbati enia kan yio di arakunrin rẹ̀ ti ile 
baba rẹ̀ mu, wipe, Iwọ ni aṣọ, ma ṣe alakoso 
Wa, ki o si jẹ ki iparun yi wà labẹ ọwọ rẹ. 

1? Lọjọ na ni yio bura, wipe, Emi ki yio ṣe 
alatunṣe; nitori ni ile mi kò si onjẹ tabi aṣọ: 
máṣe fi emi ṣe alakoso awọn enla. 

8 Nitori Jerusalemu di iparun, Juda si ṣubu: 
nitori ahọn wọn ati iṣe wọn lòdi si Oluwa, lati 
mu oju ogo rẹ̀ binu. 

9Iwò oju wọn njẹri si wọn; nwọn si nfi ẹ̀ṣẹ 
wọn hàn bi Sodomu, nwọn kò pa a mọ. Egbe 
ni fun ọkàn wọn! nitori nwọn ti fi ibi san a 
fun ara wọn. 

10 Ẹ sọ fun olododo pe, yio dara fun u: nitori 
nwọn o jẹ eso iṣe wọn. 

11 Egbe ni fun enia buburu! yio buru fun u: 
nitori ere ọwé rẹ li a o fi fun u. 

12 Niti awọn enia mi awọn ọmọde ni 
aninilara wọn, awọn obinrín si njọba wọn. A! 
enia mi, awọn ti nyẹ ọ si mu ọ ṣìna, nwọn si 
npa ipa—Ọna rẹ run. 

13 Oluwa dide duro lati wijọ, o si dide lati 
da awọn enia li ẹjọ. 

14 Oluwa yio ba awọn agbà enia rẹ̀ lọ sinu 
idajọ, ati awọn ọmọ—alade inu wọn: nitori 
ẹnyin ti jẹ Ọgba àjara ni run: ẹrú awọn talakà 
mbẹ ninu ile nyin. 

15 Oluwa, Oluwa awọn ọmọ—ogun wipe, 
Kili ẹnyin ro ti ẹ fi fẹ awọn enia mi tutu, ti ẹ si 
fi oju awọn talaka rinlẹ? 

16 Pẹlupẹlu. Oluwa. wipe, Nitori. awọn 
ọmọbinrin Sioni gberaga, ti nwọn si nrin pẹlu 
ọrùn giga ati oju ifẹkufẹ, ti nwọn nrìn ti nwọn 
si nyan bi nwọn ti nlọ, ti nwọn si njẹ ki ẹsẹ 
WọỌn rò Woro: 

1? Nitorina Oluwa yio fi épá lu atàri awọn 
ọmọbinrin Sioni, Oluwa yio si fi ihoho wọn 
hàn. 

18 Li ọjọ na Oluwa yio mu ogo ṣaworo wọn 
kuro, ati awọn ọṣẹ wọn, ati iweri wọn bi 
oṣupa. 

19 Ati ẹwọn, ati jufúi, ati ìboju, 

20 Ati akẹtẹ̀, ati ohun ọṣẹ—ẹsẹ, ati ọjá—orií, 
ati ago olôrún didùn, ati oruka eti, 


04 


21 Oruka, ati ọṣọ—imu, 
/2 Ipárò aṣọ wiwọ, ati aṣọ ilekẹ̀, ati ibòrun, 
ati àpo, 


ibòju, 

724 Yio si ṣe pe, ôrun buburu yio wà dipò 
ôrun didún; akisà ni yio si dipò amùúre; ori 
pipá ni yio si dipò irun didì daradara; sisan 
aṣọ ọfọ dipò igbaiya, ijoná yio si dipò ẹwà. 

25 Awọn ọkunrin rẹ yio ti ipa idà ṣubu, ati 
awọn alagbara rẹ loju ogun. 

26 Awọn. bodé rẹ̀ yio pohùnrere. ẹkun, 
nwọn o si ṣòfọ; ati on, nitori o di ahoro, yio 


joko ni ilẹ. 

4 1ATI li ọjọ na obinrin meje yio dimô 
ọkunrin kan, wipe, Awa o jẹ onjẹ ara wa, 

awa o si WÒ aṣọ ara wa: kìki pe, jẹ ki a fi orukọ 

rẹ pe wa, lati mu ẹgàn wa kuro. 

2 Li ọjọ na ni ẹka Oluwa yio ni ẹwà on ogo, 
eso ilẹ yio si ni ọla, yio si dara fun awọn ti o 
sálà ni Israeli. 

3 Yio si ṣe, pe, ẹniti a fi silẹ ni Sioni, ati ẹniti 
o kú ni Jerusalemu, li a o pé ni mimQ, ani 
orukọ olukuluku ẹniti a kọ pẹlu awọn alaye ni 
Jerusalemu. 

4Nigbati Oluwa ba ti wẹ̀ ẹgbin. awọn 
ọmọbinrin. Sioni nù, ti o si ti fọ ẹ̀jẹ 
Jerusalemu kuro li árin rẹ̀ nipa ẹmi idajọ, ati 
nipa ẹmi ijoná. 

5 Lori olukuluku ibugbe oke Sioni, ati lori 
awọn apejọ rẹ, li Oluwa yio si da awọsanma, 
ati ẹfin li ọsan, ati didan ọwọ iná li oru: nitori 
aàbò yio wá lori gbogbo ogo. 
ninu oru, ati fun ibi isasi, ati fun abo kuro 
ninu ijì, ati kuro ninu ojò. 


1 NISISIYI, emi o kọ orin si olufẹ ọwọn 

mi, orin olùfẹ mi ọwọn niti ẹgba àjara rẹ̀. 
Olu'ẹ ọwọn mi ni Ọgba ajara lori oke ẹlẹtú 
loju: 

2: si sọ Ọgba yi i ka, o si ṣà okuta kuro 
ninu rẹ̀, o si gbìn ayánfẹ ajara si inu rẹ̀, o si kọ 
ile iṣọ sarin rẹ̀, o si ṣe ifunti sinu rẹ̀ pẹlu: o si 
Wò )?e ki o so eso, ṣugbọn eso kikan li o so. 

3ìNjẹ nisisiyi, ẹnyin ara Jerusalemu. ati 
ẹnyin ọkunrin Juda, emi bẹ̀ nyin, ṣe idajọ 
lárir. mi, ati larin ọgba àjara mi. 

4 Kini a ba ṣe si Ọgba àjara mi ti emi kò ti ṣe 
ninu rẹ̀, nigbati mo wò pe iba so eso, éṣe ti o 
fi so eso kikan? 

5 Njẹ nisisiyi, ẹ wá na, emi o sọ ohun ti emi 


505 


o ṣe si ògba àjara mi fun nyin: emi o mu ògba 
rẹ̀ kuro, a o si jẹ ẹ run, emi o wo ogiri rẹ̀ lu 
ilẹ, a o si tẹ̀ ẹ mọlẹ. 

6 Emi o si sọ ọ di ahoro, a kì yio tẹ ẹka rẹ̀, 
bẹ̀ni a kì yio wà a, ṣugbọn ẹ̀wọn ati ẹ̀gún ni 
yio ma hù nibẹ, emi o si paṣẹ fun awọsanma 
ki o má rọjò sori rẹ̀. 

? Nitori ọgba àjara Oluwa awọn ọmọ—ogun 
ni ile Israeli, ati awọn ọkunrin Juda ni 
igi—gbìgbin ti o wù u, o reti idajọ, ṣugbọn 
kiyesi i, inilara; o si reti ododo; ṣugbọn kiyesi 
i, igbe. 

8 Egbe ni fun awọn ti o ni ile kún ile, ti nfi 
oko kún oko, titi àyẹ̀ kò fi si mọ, ki nwọn bà le 
nikan wà li arin ilẹ aiye! 

9 Ti eti mi ni Oluwa awọn ọmọ—ogun sọ pe, 
Nitôtọ ọpọ ile ni yio di ahoro, ile nla ati dara— 
dara laisi olugbe. 

10 Nitôtọ ìwọn akeri mẹwa ògba àjara yio 
mu òṣuwọn bati kan wá, ati òṣuwọn irugbìn 
homeri kan yio mu òṣuwọn efa kan wá. 

11 Egbe ni fun awọn ti ima dide ni kùtukutu, 
ki nwọn le ma lepa ọti lile; ti nwọn Wà ninu rẹ̀ 
titi di alẹ, titi ọti-Waini mu ara wọn gbona! 

12 Ati durù, ati fioli, tabreti, ferẹ̀, ati ọti— 
Waini wà ninu àse wọn: ṣugbọn nwọn kò kà 
iṣẹ Oluwa si, bẹni nwọn kò rò iṣẹ ọwọ rẹ̀. 

13 Nitorina awọn enia mi lọ si oko-ẹrú, ni— 
toriti oye kò si, awọn ọlọla wọn di rirù, ati 
ẹpọlọpọ wọn gbẹ fun orùngbẹ. 

14 Nitorina ipò—òkú ti fun ara rẹ̀ li àye, o si 
là ẹnu rẹ̀ li aini ìwọn: ati ogo wọn, ati òpọlọpọ 
wọn, ati ọṣẹ wọn, ati awọn ẹniti nyẹ, yio 
sọkalẹ sinu rẹ̀. 

15 Enia lasan li a o rẹ̀ silẹ, ati ẹni—alagbara li 
a o rẹ̀ silẹ, oju agberaga li a o si rẹ̀ silẹ. 

16 Ṣugbọn Oluwa awọn ọmọ-ogun li a o 
gbe ga ni idajọ, ati Ọlọrun Ẹni—Mimé yio jẹ 
mim€ẹ̀ ninu ododo. 

1? Nigbana li awọn ọdọ—agutan yio ma jẹ̀ 
gẹgẹ bi iṣe wọn, ati ibi ahoro awọn ti o sanra 
li awọn alejò yio ma jẹ. 

18 Egbe ni fun awọn ti nfi ohun asan fà ìwa 
buburu, ati awọn ti o dabi ẹnipe nfi okùn 
kẹkẹ fà ẹ̀ṣẹ. 

19 Awọn ti o wipe, Jẹ ki o yara, ki o si mu 
iṣẹ rẹ̀ yara, ki awa ki o le ri i: ati jẹ ki ìmọ 
Ẹni—MimẹQ Israeli sunmọ ihin, ki o si Wá, ki 
awa ki o le mò ọ. 

20 Egbe ni fun awọn ti npẹ̀ ibi ni rere, ati 
rere ni ibi, ti nfi okùnkun ṣe imọlẹ, ati imọlẹ 
ṣe okùnkun: ti nfi ikorò pe adùn, ati adùn pe 
ikorò! 


ISAIAH. 5, 6 
21 Egbe ni fun awọn ti nwọn gbún li oju ara 
wọn, ti nwọn si mò oye li oju ara wọn! 
22Egbe ni fun awọn ti o ni ipá lati mu 
ọti—waini, ati awọn ọkunrin alagbara lati ṣe 
adalu ọti lile: 

23 Awọn ẹniti o da are fun ẹni—buburu ni— 
tori ẹ̀re, ti nwọn si mu ododo olododo kuro li 
ỌWỌ rẹ̀. 

24 Nitorina bi iná ti ijo akekù koriko run, ti 
ọwẹ̀ iná si ijo iyàngbo; bẹni egbò wọn yio da 
bi rirà; itanna wọn yio si gòke bi ekuru; nitori 
nwọn ti ṣá ofin Oluwa awọn ọmọ—ogun tì, 
nwọn si ti gàn òrọ Ẹni—Mimọ Israeli. 

25 Nitorina ni ibinu Oluwa fi ràn si enia rẹ̀, 
o si ti na ọwé rẹ̀ si wọn, o si ti lù wọn: awọn 
òke si warìri, okú wọn si wà bi igbẹ li árin 
igboro. Ni gbogbo eyi ibinu rẹ̀ kò yi kuro, 
ṣugbọn ọwọ rẹ̀ nà jade sibẹ. 

26 Yio si gbe ọpágun soke si awọn orilẹ—ẹ̀de 
ti o jìna, yio si kọ si wọn lati opin ilẹ Wá, si 
kiyesi i, nwọn o yara wá kánkán. 

22 Kò si ẹniti yio rẹ̀, tabi ti yio kọsẹ ninu 
wọn, kò si ẹniti yio togbe tabi ti yio sùn: bẹni 
amùre ẹgbẹ wọn kì yio tu, bẹni okùn bàta 
wọn kì yio ja. 

28 Awọn ẹniti ọfà wọn mu, ti gbogbo ọrun 
wọn si kàn, a o ka patakò ẹsẹ ẹṣin wọn si 
okuta akọ, ati kẹkẹ wọn bi ája. 

28 Kike wọn yio dabi ti kiniun, nwọn o 
ma ke bi awọn ọmọ kiniun, nitôtọ nwọn o 
ma ke, nwọn o si di ohun ọdẹ na mu, nwọn 
a si gbe e lọ li ailewu, kò si ẹnikan ti yio 
gbà a. 

30 Ati li ọjọ na nwọn o ho si wọn, bi hiho 
okun: bi ẹnikan ba si wo ilẹ na, kiyesi i, okù— 
nkun ati ipọnju, imọlẹ si di okùnkun ninu 


awọsanma dudu rẹ̀. 

Ô 1 LI ọdun ti Ussiah ọba kú, emi ri Oluwa 
joko lori itẹ ti o ga, ti o si gbe ara soke, 

iṣẹti aṣọ igunwà rẹ̀ kun tempili. 

2 Awọn serafu duro loke rẹ̀: ọkọkan wọn ni 
iyẹ mẹfa, o fi meji bò oju rẹ̀, o si fi meji bò ẹsẹ 
rẹ̀, o si fi meji fò. 

3 Ikini si ke si ekeji pe, Mim6é, mim, mimọ, 
li Oluwa awọn ọmọ—ogun, gbogbo aiye kún 
fun ogo rẹ̀. 

4 Awọn òpo ilẹ̀kun si mì nipa ohùn ẹniti o. - 
ke, ile na si kún fun ẹfin. 

5 Nigbana ni mo wipe, Egbe ni fun mi, ni— 
tori mo gbé, nitoriti mo jẹ ẹni alaim6 etẹ̀, mo 
si wà lárin awọn enia alaimẹ etẹ̀, nitoriti oju 
mi ti ri Ọba, Oluwa awọn ọmọ—ogun. 


ISAIAH. 6, 7 


6 Nigbana ni ọkan ninu awọn serafu fò wá 
sọdọ mi, o ni ẹṣé—iná li ọwé rẹ̀, ti o ti fi ẹmú 
mu lati ori pẹpẹ wá. 

7O si fi kàn mi li ẹnu, o si wipe, Kiyesi i, 
eyi ti kan etẹ̀ rẹ, a mu aiṣedede rẹ kuro, a si fọ 
ẹ̀ṣẹ rẹ nù. 

8 Ẹmi si gbẹ ohùn Oluwa pẹlu wipe, Tali 
emi o rán, ati tani yio si lọ fun wa? Nigbana li 
emi wipe, Emi ni; rán mi. 

9 On si wipe, Lọ, ki o si wi fun awọn enia 
yi, Ni gbigbô, ẹ gbé, ṣugbọn oye ki yio ye 
nyin; ni riri, ẹ ri, ṣugbọn ẹnyin ki yio si mẹ 
oye. 

10 Mu ki aiya awọn enia yi ki o sebQ, mú ki 
eti wọn ki o wuwo, ki o si di wọn li oju, ki 
nwọn ki o má ba fi eti wọn gbé, ki nwọn ki o 
má ba fi ọkàn wọn mò, ki nwọn ki o má ba 
yipada, ki a má ba mu wọn li ara dá. 

1I Nigbana ni emi wipe, Oluwa, yio ti pẹ 
to? O si dahùn pe, Titi awọn ilu—nla yio fi di 
ahoro, li aisi olugbe, ati awọn ile li aisi enia, 
ati ilẹ yio di ahoro patapata. 

12 Titi Oluwa yio fi ṣi awọn enia na kuro 
lọ rére, ti ikọsilẹ nla yio si wà ni inu ilẹ na. 

13 Ṣugbọn sibẹ, idamẹwa yio wà ninu rẹ̀, 
yio si padà, yio si di rirun, bi igi teili, ati bi 
igi oakú eyiti ọpá wà ninu wọn, nigbati ewe 
Wọn ba rẹ̀: bẹ̀ni iru mimQ: na yio jẹ ọpá 
ninu rẹ̀. 


tO si ṣe li ọjọ Ahasi ọmọ Jotamu ọmọ 

Ussiah, ọba Juda, ti Resini, ọba Siria, ati 
Peka ọmọ Remaliah, ọba Israeli, gokẹ̀ lọ si Je— 
rusalemu lati jà a li ogun, ṣugbọn nwọn kò le 
bori rẹ̀. 

2 A si sọ fun ile Dafidi pe, Siria ba Efraimu 
dìmọlú. Ọkàn rẹ̀ si mì, ati ọkàn awọn enia rẹ̀ 
bi igi igbo ti imì nipa ẹftúifu. 

3 Oluwa si sọ fun Isalah pe, Jade nisisiyi, lọ 
ipade Ahasi, iwọ, ati Ṣeaja—ṣubu ọmọ rẹ, ni 
ipẹkun oju iṣàn ik(idu ti apa oke, li opopo pápa 
afọṣọ; 

4Si sọ fun u pe, Kiyesara, ki o si gbe jẹ, má 
bẹ̀ru, bẹni ki o máṣe jaiya nitori ìru meji igi 
iná ti nrú ẹfin wọnyi nitori ibinu mimuna 
Resini pẹlu Siria, ati ti ọmọ Remaliah. 

5 Nitori Siria, Efraimu, ati ọmọ Remaliah ti 
gbìmo ibi si ọ wipe. 

8Ẹ jẹ ki a gòke lọ si Juda, ki a si bà a ninu 
jẹ, ẹ si jẹ ki a ṣe ihò ninu rẹ̀ fun ara wa, ki a si 
gbe ọba kan kalẹ larin rẹ̀, ani ọmọ Tabeali: 

? Bayi ni Oluwa Jehofah wi, Ìmọ na kì yio 
duro, bẹni ki yio ṣẹ. 


506 


8 Nitori ori Siria ni Damasku, ori Damasku 
si ri Resini; ninu ọdun marunlelọgọta li a o fọ 
Efraimu ti ki yio si j$ enia mọ. 

9 Ori Efraimu si ni Samaria, ori Samaria si 
ni ọmọ Remaliah. Bi ẹnyin ki yio ba gbagbé, 
lotitọ, a ki yio fi idi nyin mulẹ. 

10 Oluwa si tun sọ fun Ahasi pe, 

11 Bere àmi kan lọwọ Oluwa Ọlọrun rẹ; 
bere rẹ̀, ibá jẹ ni ọgbun tabi li okò. 

12 Ṣugbọn Ahasi wipe, Emi ki yio bere, bẹni 
emi ki yio dán Oluwa wò. 

13On si wipe, Ẹ gbé nisisiyi ẹnyin ara ile 
Dafidi, iṣe ohun kekere fun nyin lati dá enia 
lagara, ṣugbọn ẹnyin o ha si dá Ọlọrun mi la— 
gara pẹlu bi? 

14 Nitorina, Oluwa tikalarẹ̀ yio fun nyin li 
àmi kan, kiyesi i, Wundia kan yio loyun, yio si 
bi ọmọkunrin kan, yio si pe orukọ rẹ̀ ni Imma-— 
nueli. 

fi Ori—amọ ati oyin ni yio ma jẹ, ki o le ba 
mẹ bi ati kò ibi, ati bi ati yàn ire. 

1f: Nitoripe, ki ọmọ na ki o to mò bi ati kò 
ibi, ati bi ati yàn ire, ilẹ ti iwọ korira yio di 
ikọsilẹ lọdọ ọba rẹ̀ mejeji. 

t/ Oluwa yio si mu ọjọ ti kò si bẹ ri wá sori 
rẹ ati sori awọn enia rẹ, ati sori ile baba rẹ, 
lati ọjọ ti Efraimu ti lọ kuro lọdọ Juda, ani ọba 
Assiria. 

16 Yio si ṣe li ọjọ na, Oluwa yio kọ si eṣinṣin 
ti o wà li apa ipẹkun odo ṣiṣàn nlanla Egipti, 
ati si oyin ti o wà ni ilẹ Assiria. 

193 Nwọn o si wá, gbogbo wọn o si bà sinu 
afonifojì ijù, ati sinu palapala okuta, ati lori 
gbogbo ẹgun, ati lori eweko gbogbo. 

20 Ii ọjọ kanna ni Oluwa yio fi abẹ ti a yá, 
eyini ni, awọn ti ihà keji odo nì, ọba Assi— 
ria, fá ori ati irun ẹsẹ, yio si run irungbọn 
pẹlu. 

21 Yio si ṣe li ọjọ na, enia kan yio si t$ ọmọ 
malu kan ati agutan meji; 

22 Yio si ṣe, nitori òpọlọpọ wàra ti nwọn o 
mu 'Má, yio ma jẹ ori—amọ; nitori ori—amọ ati 
oyin ni olukulùku ti o ba kú ni arin ilẹ na yio 
ma jẹ. 

23 Yio si ṣe li ọjọ na, ibi gbogbo yio ri bayi 
pe, ibi ti ẹgbẹrun àjara ti wà fun ẹgbẹrun owo 
fadakà yio di ti ẹwọn ati ẹgun. 

24 Pẹlu ọfà ati ọrun ni enia yio wá ibẹ, nito— 
ripe gbogbo ilẹ na yio di ẹwọn ati ẹgun. 

25 Ati lori gbogbo okẹ̀ kékẹ̀ké ti a o fi ọkẹ 
tu, ẹ̀ru ẹ̀wọn ati ẹ̀gun ki yio de ibẹ̀: ṣugbọn 
yio jẹ ilu ti a ndà malti lọ, ati ibi itẹ̀mọlẹ fun 
awọn ẹran kékẹ̀ké. 


507 


1PẸLUPẸLU Oluwa wi fun mi pe, Iwọ 
mu iwe nla kan, ki o si fi kalamu enia 
kọwe si inu rẹ̀ niti Maher—ṣalal—haṣ—basi. 

2 Emi si mu awọn ẹlẹri otitọ sọdọ mi lati ṣe 
ẹlẹri. Uriah alufa, ati Sekariah ọmọ Jebere— 
kiah. 

3Mo si wọle tọ woli obinrin ni lọ; o si 
loyun o si bi ọmọkunrin kan. Nigbana ni 
Oluwa wi fun mi pe, sọ orukọ rẹ̀ ni 
Maher-ṣalal—haṣ— basi. 

4 Nitoripe ki ọmọ na to ni oye ati ke pe, 
Baba mi, ati iya mi, ọrò Damasku ati ikogun 
Samaria ni a o mu kuro niwaju ọba Assiria. 

8s Oluwa si tun wi fun mi pe, 

6 Niwọn bi enia yi ti kò omi Ṣiloa ti nṣàn 
jẹjẹ silẹ, ti nwọn si nyò ninu Resini ati ọmọ 
Remaliah. 

7 Njẹ nitorina kiyesi i, Oluwa nfà omi odò ti 
o le, ti o si pọ, wá sori wọn, ani ọba Assiria ati 
gbogbo ogo rẹ̀; yio si wá sori gbogbo òna odò 
rẹ̀, yio si gun ori gbogbo bòbe rẹ̀. 

8 Yio si kọja li arin Juda; yio si ṣan bò o mọlẹ 
yio si mú u de ọrún, ninà iyẹ rẹ̀ yio si kún ibú 
ilẹ rẹ, iwọ Immanueli. 

9Ẹ ko ara nyin jọ, ẹnyin enia, a o si fọ nyin 
tiitu: ẹ si fi eti silẹ, gbogbo ẹnyin ará ilẹ jijìna: 
ẹ di ara nyin li àmure, a o si fọ nyin tíitu; ẹ di 
ara nyin li amure, a o si fọ nyin tíitu. 

10 Ẹ gbìmọ pò yio si di asan; ẹ sòrọ na, ki 
yio si duro: nitoripe Ọlọrun wa pẹlu wa. 

tI Nitoriti Oluwa wi bayi fun mi, nipa ọwọ 
agbara, o si kọ mi ki nmá ba rìn ni òna enia 
yi, pe, 

12Ẹ máṣe pẹ̀ gbogbo eyi ni imulẹ ti awọn 
enia yi pẹ̀ ni imulẹ: bẹni ẹ máṣe bẹ̀ru ibẹ̀ru 
wọn, ẹ má si ṣe foya. 

13 Yà Oluwa awọn ọmọ-ogun tikalarẹ̀. si 
mimẹ; si jẹ ki o ṣe ẹ̀ru nyin, si jẹ ki o ṣe ifòya 
nyin. 

14 On o si wà fun ibi mim, ṣugbọn fun 
okuta idúgbolu, ati fun apata ẹ̀ṣẹ, si ile Israeli 
mejeji, fun ẹgẹ, ati fun okùn didẹ si awọn ara 
Jerusalemu. 

15 Ọpọlọpọ ninu wọn yio si kọsẹ, nwọn o si 
ṣubu, a o si fọ wọn, a o si mu wọn. 

16 Di ẹri na, fi edídi di ofin na lárin awọn 
ọmọ-ẹhin mi. 

1? Ẹmi o si duro de Oluwa, ti o pa oju rẹ̀ mọ 
kuro lara ile Jakobu, emi o si ma wo òna rẹ̀. 

18 Kiyesi i, emi ati awọn ọmọ ti Oluwa ti fi 
fun mi wà fun àmi ati fun iyanu ni Israeli, lati 
ọdọ Oluwa awọn ọmọ—ogun wá, ti ngbe òke 
Sioni. 


ISAIAH 8, 9 
19 Nigbati nwọn ba si wi fun nyin pe, Ẹ wá 
awọn ti mba okú lò, ati awọn oṣé ti nke, ti nsi 
nkún, kò ha yẹ ki orilẹ-ẹ̀de ki o wá Ọlọrun 
wọn jù ki awọn alaye ma wá awọn okú? 

20 Si ofin ati si ẹri: bi nwọn kò ba sọ gẹgẹ bi 
ẹrọ yi, nitoriti kò si imọlẹ ninu wọn ni. 

21 Nwọn o si kọja lọ lárin rẹ̀, ninu inilara ati 
ebi: yio si ṣe pe nigbati ebi yio pa wọn, nwọn 
o ma kanra, nwọn o si fi ọba ati Ọlọrun wọn 
Te, nwọn o si ma wò òke. 

22Nwọn o si wò ilẹ, si kiyesi i, iyọnu ati 
okúnkun, iṣuju irora: a o si le wọn lọ sinu 
okùnkun. 


1 ṢUGBỌN iṣuju na kì yio wa nibiti wa— 

halà mbẹ nisisiyi, gẹgẹ bi ìgba iṣaju ti mu 
itìju wá si ilẹ Sebuloni ati ilẹ Naftali, bẹni ìgba 
ikẹhin yio mu ọla wá si òna okun, niha ẹkún 
Jordani, Galili awọn orilẹ—ẹ̀de. 

2 Awọn enia ti nrin li okùnkun ri imọlẹ nla: 
awọn ti ngbe ilẹ ojiji ikú, lara wọn ni imọlẹ 
mẹ si. 

3Iwọ ti mu orilẹ—ẹ̀de nì bi si i pupòpupò, 
iwọ si sọ ayọ di pupò fun u: nwọn nyò niwaju 
rẹ gẹgẹ bi ayọ ikore, ati gẹgẹ bi enia iti yỌ 
nigbati nwọn npin ikogun. 

4 Nitori iwọ ṣẹ ajàga—irú rẹ̀, ati ọpá ejika rẹ̀, 
ọgọ aninilara rẹ̀, gẹgẹ bi li ọjọ Midiani. 

5 Nitori gbogbo ihamọra awọn ologun ninu 
irọkẹ̀kẹ, ati aṣọ ti a yi ninu ẹ̀jẹ, yio jẹ fun ijoná 
ati igi iná. 

6 Nitori a bi ọmọ kan fun wa, a fi ọmọkun— 
rin kan fun wa: ijọba yio si wà li ejika rẹ̀: a o si 
ma pe orukọ rẹ̀ ni Iyanu, Oludamòran, Ọlọ— 
run Alagbara, Baba Aiyeraiye, Ọmọ—Alade 
Alafia. 

? Ijọba yio bi si i, alafia ki yio ni ipẹkun: lori 
itẹ Dafidi, ati lori ijọba rẹ̀, lati ma tẹ ọ, ati lati 
fi idi rẹ̀ mulẹ, nipa idajọ, ati ododo lati isisiyi 
lọ, ani titi lai. Itara Oluwa awọn ọmọ—ogun 
yio ṣe eyi. 

8 Oluwa rán òrọ si Jakobu, o si ti bà lé 
Israeli. 

9 Gbogbo enia yio si mẹ ọ, Efraimu ati 
awọn ti ngbe Samaria, ti nwi ninu igberaga, 
ati lile aiya pe, 

10 Briki wọnni ṣubu lu ilẹ, ṣugbọn awa o fi 
okuta gbigbẹ mọ ọ: a ke igi sikamore lu ilẹ, 
ṣugbọn a o fi igi kedari párọ wọn. 

t1 Nitorina li Oluwa yio gbe awọn aninilara 
Resini dide si i, yio si dá awọn ọtá rẹ̀ pẹ. 

12 Awọn ara Siria niwaju, ati awọn Filistini 
lẹhin: nwọn o si fi gbogbo ẹnu jẹ Israeli run. 


ISAIAH. 9, 10 
Ni gbogbo eyi ibinu rẹ̀ kò yi kuro, ṣugbọn 
ọwé rẹ̀ nà jade sibẹ. 

13 Awọn enia na kọ yipada si ẹniti o lù wọn, 
bẹ̀ni nwọn kò wá Oluwa awọn ọmọ—ogun. 

14 Nitorina ni Oluwa yio ke ori ati irù, 
imò-—ọpẹ ati koriko—odo kuro ni Israeli, li ọjọ 
kan. 

15 Agbà ati ọlọla, on li ori, ati woli ti nkọni 
li eké, on ni irù. 

16 Nitori awọn olori enia yi mu wọn ṣìna: 
awọn ti a si té li na ninu wọn li a parun. 

17 Nitorina ni Oluwa kì yio ṣe ni ayò ninu 
ọdọ—ọmọkunrin wọn, bẹni ki yio ṣánu fun 
awọn alainibaba ati opo wọn: nitori olukulu— 
ku wọn jẹ agabagebe ati oluṣe-buburu, olu— 
kuluku ẹnu nsọ wẹ̀re. Ni gbogbo eyi ibinu rẹ̀ 
kò yi kuro, ṣugbọn ọwọ rẹ̀ nà jade sibẹ. 

18 Nitori ìwa-buburu njo bi iná: yio jo 
ẹwọn ati ẹgún run, yio si ràn ninu pàntíri 
igbo, nwọn o si goke lọ bi ẹfin iti goke. 

19 Nipa ibinu Oluwa awọn ọmọ—ogun ni ilẹ 
fi ṣékùn, awọn enia yio dabi igi iná, ẹnikan kì 
yio dá arakunrin rẹ̀ si. 

20 On o si jajẹ li ọwé ẹ̀tun, ebi o si pa a; on 
o si jẹ li ọwẹ osì; nwọn kì yio si yo: olukuluku 
enia yio si jẹ ẹran—ara apa rẹ̀. 

21 Manasse o jẹ Efraimu; Efraimu o si jẹ Ma— 
nasse: awọn mejeji o dojukọ Juda. Ni gbogbo 
eyi, ibinu rẹ̀ kò yi kuro, ṣugbọn ọwé rẹ̀ nà jade 


sibẹ. 
l 0 1 EGBE ni fun awọn ti npaṣẹ aiṣododo, 
ati fun awọn akọwe ti nkọ iwe ìka; 

2 Lati yi alaini kuro ni idajọ, ati lati mu 
ohun ẹtọ kuro lọwọ talakà enia mi, ki awọn 
opo ba le di ijẹ wọn, ati ki wọn ba le jà alaini— 
baba li ole! 

3Kili ẹnyin o ṣe lọjọ ibẹ̀wo, ati ni idahoro ti 
yio ti okere wá? tali ẹnyin o sá tọ fun irànlọwọ? 
nibo li ẹnyin o si fi ogo nyin si? 

4 Laisi emi nwọn o tẹ̀ ba labẹ awọn ara— 
tubu, nwọn o si ṣubu labẹ awọn ti a pa. Ni 
gbogbo eyi ibinu rẹ̀ kò yi kuro, ṣugbọn ọwé rẹ̀ 
nà jade sibẹ. 

5 Egbe ni fun Assuri, ọgọ ibinu mi, ati òpa 
ọwẹ̀ wọn ni irúnu mi. 

6 Emi o ran a si orilẹ-—ẹ̀de agabàgebe, ati 
fun awọn enia ibinu mi li emi o paṣẹ kan, lati 
ko ikogun, ati lati mu ohun ọdẹ, ati lati tẹ̀ 
wọn mọlẹ bi ẹrẹ̀ ni igboro. 

7 Ṣugbọn on kò rò bẹ̀, bẹni ọkàn rẹ̀ kò rò 
bẹ̀; ṣugbọn o wà li ọkàn rẹ̀ lati parun ati lati ke 
orilẹ—ẹ̀de kuro, ki iṣe diẹ. 


so8 


8 Nitori o wipe, Ọba kọ awọn ọmọ—alade 
mi ha jẹ patapata? 

98 Kalno kò ha dabi Karkemiṣi? Hamati kò 
ha dabi Arpadi? Samaria kò ha dabi Damas— 
ku? 

10 Gẹgẹ bi ọwé mi ti nà de ijọba ere ri, ere 
eyi ti o jù ti Jerusalemu ati ti Samaria lọ. 

11 Bi emi ti ṣe si Samaria ati ere rẹ̀, emi kì 
yio ha ṣe bẹ si Jerusalemu ati ere rẹ̀ bi? 

12 Nitorina yio si ṣe, nigbati Oluwa ti ṣe 
gbogbo iṣẹ rẹ̀ lori òke Sioni ati Jerusalemu, 
emi o ba eso aiya lile ọba Assiria wi, ati ogo 
ìwo giga rẹ̀. 

13 Nitori o wipe, nipa agbara ọwéọ mi ni emi 
ti ṣe e, ati nipa ọgbẹn mi; nitori emi moye, 
emi si ti mu àla awọn enia kuro, emi si ti ji 
iṣura wọn, emi si ti sọ awọn ará ilu na kalẹ bi 
alagbara ọkunrin. 

14 Ọwẹ̀ mi si ti wá ọrò awọn enia ri bi itẹ 
ẹiyẹ: ati gẹgẹ bi ẹnipe ẹnikan nko ẹyin ti o kù, 
li eimi ti kú gbogbo aiye jọ; kò si ẹniti o gbòn 
iyẹ, tabi ti o ya ẹnu, tabi ti o dún. 

Ii Ake ha le fọnnu si ẹniti nfi i la igi? tabi 
ayùn ha le gbe ara rẹ̀ ga si ẹniti nmì i? bi 
ẹnipe ọgọ le mì ara rẹ̀ si awọn ti o gbe e soke, 
tabi bi ẹnipe ọpa le gbe ara rẹ̀ soke, bi ẹnipe 
ki iṣe igi. 

1£€ Nitorina ni Oluwa, Oluwa awọn ọmọ-— 
ogun yio mu awọn tirẹ̀ ti o sanra di rirù: ati 
labẹ ogo rẹ̀ yio da jijo kan bi jijo iná. 

12 Imọlẹ Israeli yio si jẹ iná, ati Ẹni-Mimé 
rẹ̀ yio jẹ ọwé—iná: yio si jo ẹgún ati ẹwọn rẹ̀ 
run, li ọjọ kan; 

18 Yio si jo ogo igbé rẹ̀ run, ati oko rẹ̀ ẹlẹtù 
loju, ati ọkàn ati ara: nwọn o si dabi igbati 
ọlọpagun ndakú. 

18 Iyokù igi igbô rẹ̀ yio si jẹ diẹ, ti ọmọde 
yio le kọwe wọn. 

20 Yio si ṣe li ọjọ na, iyokù Israeli, ati iru 
awọn ti o salà ni ile Jakobu, ki yio tun duro tì 
ẹniti o lù wọn mọ; ṣugbọn nwọn o duro fì 
Oluwa, Ẹni—Mimọ Israeli, li otitọ. 

21 Awọn iyokù yio pada, awọn iyokù ti Ja— 
kobu, si Ọlọrun alagbara. 

22 Bi Israeli enia rẹ ba dàbi iyanrìn okun, 
sibẹ iyokù ninu wọn o pada: aṣẹ iparun na yio 
kun àkúnwésílẹ̀ ninu ododo. 

23 Nitori Oluwa, Oluwa awọn ọmọ—ogun 
yio ṣe iparun, ani ipinnu, li arin ilẹ gbogbo. 

24 Nitorina bayi li Oluwa, Oluwa awọn 
ọmọ-ogun wi, Ẹnyin enia mi ti ngbe Sioni, ẹ 
má bẹ̀ru awọn ara Assiria: on o fi ọgọ lù ọ, yio 
si gbe ọpa rẹ̀ soke si ọ, gẹgẹ bi iru ti Egipti. 


soso 


25 Ṣugbọn niwọn igba diẹ kiun, irunú yio si 
tan, ati ibinu mi ninu iparun wọn. 

26 Oluwa awọn ọmọ—ogun yio gbe paṣan 
kan soke fun u, gẹgẹ bi ipakupa ti Midiani ni 
apata Orebu: ati gẹgẹ bi ọgọ rẹ̀ soju okun, 
bẹni yio gbe e soke gẹgẹ bi iru ti Egipti. 

21 Yio si ṣe li ọjọ na, ni a o gbe ẹrù rẹ̀ kuro li 
ejika rẹ, ati àjaga rẹ̀ kuro li ọrùn rẹ, a o si ba 
àjaga na jẹ nitori ọra pupọ. 

28 On de si Aiati, on ti kọja si Migroni; ni 
Mikmaṣi li on ko ẹrù—ogun rẹ̀ jọ si: 

28 Nwọn ti rekọja òna na: nwọn ti Wò ni 
Geba; Rama bẹ̀ru; Gibea ti Saulu sá. 

30 Gbe ohùn rẹ soke, ọmọbinrin Gallimu: 
mu ki a gbẹ ọ de Laiṣi, otòṣi Anatoti. 

31 A ṣi Madmena nipo dà; awọn ara Gebi— 
mu ko ara Wọn jọ lati sa. 

32 Yio duro sibẹ ni Nobu li ọjọ na: on o si mì 
ọwọ: rẹ̀ si oke giga ọmọbinrin Sioni, oke 
kekere Jerusalemu. 

33 Kiyesi i, Oluwa, Oluwa awọn ọmọ—ogun 
yio fi ẹ̀ru wQn ẹka: ati awọn ti o ga ni inà li a o 
ke kuro, ati awọn agberaga li a o rẹ̀ silẹ. 

34 On o si fi irin ke pantiri igbé lu ilẹ, Leba— 


noni yio si ṣubu nipa alagbara kan. 
l l 1 ÉKÀN kan yio si jade lati inu kùku— 
te Jesse wá, ẹka kan yio si hù jade lati 
inu gbòngbo rẹ̀: 

2 Ẹmi Oluwa yio si bà le e, ẹmi ọgbọn ati 
oye, ẹmi igbimẹò ati agbara, ẹmi imẹ̀ran ati 
ibẹ̀ru Oluwa. 

3Ôrùn—didùn rẹ̀ si wà ni ibẹ̀ru Oluwa, on 
ki yio si dajọ nipa ìrí oju rẹ̀, bẹni ki yio dajọ 
nipa gbigbé eti rẹ̀; 

4 Ṣugbọn yio fi ododo ṣe idajọ talakà, yio si 
fi otitọ ṣe idajọ fun awọn ọlọkàn tutù aiye; on 
o si fi ọgọ ẹnu rẹ̀ lu aiye, on o si fi €mi ẹ̀te rẹ̀ 
lu awọn enia buburu pa. 

5 Ododo yio si jẹ amure ẹgbé rẹ̀, ati iṣotitọ 
amure inu rẹ̀. 

6 Ikôokò pẹlu yio ma ba ọdọ—agutan gbe pò, 
kiniun yio si dubulẹ pẹlu ọmọ ewurẹ; ati ọmọ 
malúi ati ọmọ kiniun ati ẹgbọrọ ẹran abọpa yio 
ma gbe pò; ọmọ kekere yio si ma dà wọn. 

7 Malti ati beari yio si ma jẹ pò; ọmọ wọn 
yio dubulẹ pò; kiniun yio si jẹ koriko bi malti. 

8 Ọmọ ẹnu-—ọmu yio si ṣire ni ihò pámọlẹ, ati 
ọmọ ti a já lẹnu—ọmu yio si fi ọwé rẹ̀ si ihò ejò. 

8 Nwọn ki yio panilara, bẹni nwọn ki yio 
panirun ni gbogbo oke mim mi: nitori aiye 
yio kún fun ìmọ Oluwa gẹgẹ bi omi ti bò 
okun. 


ISAIAH. 10—13 


10 Ati li ọjọ na kùkute Jesse kan yio wà, tí 
yio duro fun ọpágun awọn enia; on li awọn 
keferi yio wá ri: isimi rẹ̀ yio si li ogo. 

T1 Yio si ṣe li ọjọ na, ni Oluwa yio tun nawọ 
rẹ̀ lati gbà awọn enia rẹ̀ iyokù padà, ti yio kù, 
lati Assiria, ati lati Egipti, ati lati Patrosi, ati 
lati Kuṣi, ati lati Elamu, ati Ṣinari, ati lati Ha— 
mati, ati lati awọn erekùṣu okun Wá. 

12On o si gbe ọpagun kan duro fun awọn 
orilẹ—ẹ̀de, yio si gbá awọn aṣati Israeli jọ, yio 
si kô awọn ti a tuka ni Juda jọ lati igun mẹrin 
aiye wá. 

13 Ilara Efraimu yio si tan kuro; Efr'aimu ki 
yio ṣe ilara Juda, Juda ki yio si bà Efraimu 
ninu jẹ. 

14 Ṣugbọn nwọn o si fò mọ ejika awọn Fi— 
listini siha iwò—6run; nwọn o jùmọ bà awọn 
ti ilà—6run jẹ: nwọn o si gbe ọwọ le Edomu 
ati Moabu; awọn ọmọ Ammoni yio si gbà 
wọn gbé. 

15 Oluwa yio si pa ahọn okun Egipti run 
tíitíi; ẹf(ifu lile rẹ̀ ni yio si mì ọwọ rẹ̀ lori odo 
na, yio si lù u ni iṣàn meje, yio si jẹ ki enia 
Tekọja ni batà gbigbẹ. 

16 Ọna opopo kan yio si wà fun iyokù awọn 
enia rẹ̀, ti yio kù, lati Assiria; gẹgẹ bi o ti ri fun 
Israeli li ọjọ ti o goke jade kuro ni ilẹ Egipti. 

l 2 1 ATI li ọjọ na iwọ o si wipe, Oluwa, 
emi o yìn ọ: bi o tilẹ ti binu si mi, 
ibinu rẹ ti yi kuro, iwọ si tù mi ninu. 

2Kiyesi i, Ọlọrun ni igbala mi; emi o 
gbẹkẹle, emi ki yio si bẹ̀ru: nitori Oluwa Je— 
hofah li agbara mi ati orin mi; on pẹlu si di 
igbala mi. 

3 Ẹnyin o si fi ayò fà omi jade lati inu kanga 
igbala wá. 

4 Li ọjọ na li ẹnyin o si wipe, Yin Oluwa, 
kepe orukọ rẹ̀, sọ iṣẹ rẹ̀ larin awọn enia, mu u 
Wá si iranti pe, orukọ rẹ̀ li a gbe leke. 

8s. Kọrin si Oluwa: nitori o ti ṣe ohun didara: 
eyi di mimò ni gbogbo aiye. 

6 Kigbe, si hé, iwọ olugbe Sioni: nitori ẹni 


titobi ni Ẹni—Mimé Israeli li arin rẹ. 
l 3 tlỌRỌ-ìmọ niti Babiloni ti Isaiah 
ọmọ Amosi ri. 

2Ẹ gbe ọpágun soke lori oke giga, ẹ kọ si 
wọn, ẹ juwọ, ki nwọn ba le lọ sinu ẹnu—odi 
awọn ọlọla. 

3 Emi ti paṣẹ fun awọn temi ti a yà si mim€é, 
emi ti pe awọn alagbara mi pẹlu fun ibinu mi, 
ani awọn ti nwọn yò ninu ọlanla mi. 


ISAIAH. 13, 14 


4 Ariwo òpọlọpọ lori oke, gẹgẹ bi ti enia 
pupò: ariwo rudurudu ti ijọba awọn orilẹ— 
ẹ̀de, ti a kojọ pò: Oluwa awọn ọmọ—ogun gbá 
ogun awọn ọmọ—ogun jọ. 

5Nwọn ti ilẹ okerẹ̀ wá, lati ipẹkun ọrun, 
ani, Oluwa, ati ohun—elò ibinu rẹ̀, lati pa 
gbogbo ilẹ run. 

6 Ẹ hu; nitori ọjọ Oluwa kù si dẹdẹ; yio de 
bi iparun lati ọdọ Olodumare wá. 

1 Nitorina gbogbo ọwọ yio rọ, ọkàn oluku— 
luku enia yio si di yiye. 

8Nwọn o si bẹ̀ru: irora ati ikánu yio dì wọn 
mu; nwọn o wà ni irora bi obinrin ti nrọbi: 
ẹnu yio yà ẹnikan si ẹnikeji rẹ̀; oju wọn yio 
dabi ọwọ—iná. 

9 Kiyesi i, ọjọ Oluwa mbò wà, o ni ibi ti on 
ti ikannú ati ibinu gbigboná, lati sọ ilẹ na di 
ahoro: yio si pa awọn ẹlẹṣẹ run kuro ninu rẹ̀. 

10 Nitori awọn iràwọ ọrun, ati iṣùpọ iràwọ 
inu rẹ̀ kì yio tàn imọlẹ wọn: ôrun yio ṣu okù— 
nkun ni ijadelọ rẹ̀, oṣùpa kì yio si mu ki imọlẹ 
rẹ̀ tàn. 

11 Emi o si bẹ̀ ibi wò lara aiye, ati aiṣedéde 
lara awọn enia buburu; emi o si mu ki igbe— 
Taga awọn agberaga ki o mọ, emi o si mu igbe— 
Taga awọn alagbara rẹ̀ silẹ. 

12 Ẹmi o mu ki ọkunrin kan ṣọwọn ju wura 
lọ; ani enia kan ju wura Ofiri daradara. 

13 Nitorina emi o mu ọrun mì titi, ilẹ aiye 
yio si ṣipò rẹ̀ pada, ninu ibinu Oluwa awọn 
ọmọ-ogun, ati li ọjọ ibinu gbigbona rẹ̀. 

14 Yio si dabi abo agbọnrin ti a nlepa, ati bi 
agutan ti ẹnikan kò gbajọ: olukuluku wọn o 
yipada si enia rẹ̀, olukuluku yio si sa si ilẹ rẹ̀. 

185 Ẹnikẹni ti a ri li a o gun li agunyọ; ẹnikẹ— 
ni ti o si dà ara rẹ̀ pò mọ wọn yio ti ipa idà 
ṣubu. 

16 Ọmọ wọn pẹlu li a o fọ tíitu loju ara wọn; 
a o si kò wọn ni ile, a o si fi agbara bà obinrin 
Wọn jẹ̀; 

17 Kiyesi i, emi o gbe awọn ara Media dide 
si wọn, ti ki yio ka fadakà si; bi o si ṣe ti Wura, 
nwọn ki yio ni inu didùn si i. 

18 Ọrun wọn pẹlu yio fẹ awọn ọdọmọkun— 
rin tiitú; nwọn ki yio ṣánu fun ọmọ—inu: oju 
wọn kì yio dá ọmọde si. 

19 Ati Babiloni, ogo ijọba gbogbo, ẹwà ogo 
Kaldea, yio dabi igbati Ọlọrun bi Sodomu on 
Gomorra ṣubu. 

20 A kì yio tẹ̀ ẹ dò mọ, bẹni a kì yio si gbe 
ibẹ̀ mọ lati irandiran: bẹni awọn ara Arabia kì 
yio pagọ nibẹ mọ; bẹni awọn oluṣọ—agutan kì 
yio kọ agbo wọn nibẹ mọ. 


510 


21 Ṣugbọn ẹranko igbẹ yio dubulẹ nibẹ; ile 
wọn yio si kun fun òwiWwí, abo ogòngo yio ma 
gbe ibẹ, ẹ̀rò yio si ma jo nibẹ. 

22 Awọn òwawa yio si ma ke ninu afin wọn, 
ati dragoni ninu gbòngàn wọn daradara: ìgba 


rẹ̀ si sunmọ etile, a kì yio si fa ọjọ rẹ̀ gùn. 

l 4 1 NITORI Oluwa yio ṣánu fun Jako— 
bu, yio si tun yan Israeli, yio si mu 

wọn gbe ilẹ wọn; alejò yio si dapò mọ wọn, 

nwọn o si faramọ ile Jakobu. 

2 Awọn enia yio si mu wọn, nwọn o si mu 
Wọn wá si ipò wọn: ile Israeli yio si ni wọn ni 
ilẹ Oluwa, fun iranṣẹkunrin ati iranṣẹbinrin: 
awọn ti o ti kò wọn ni igbekun ni nwọn o kò 
ni igbekun; nwọn o si ṣe akoso aninilara wọn. 

$Yio si ṣe li ọjọ ti Oluwa yio fun ọ ni isimi 
kur'o ninu ibanujẹ rẹ, ati kuro ninu ijaiya rẹ, 
ati kuro ninu oko-—ẹru lile nibiti a ti mu ọ sìn, 

4 Ni iwọ o si fi ọba Babiloni ṣẹ̀fẹ yi, ti iwọ o 
si wipe, Aninilara nì ha ti ṣe dakẹ! alọnilọ— 
Wọgbà wura dakẹ! 

85 Oluwa ti ṣẹ ọpá oluṣe—buburu, ati ọpá-— 
alade awọn alakoso. 

6 Ẹniti o fi ibinu lù awọn enia lai dawọ 
du:o, ẹniti o fi ibinu ṣe akoso awọn orilẹ—ẹ̀de, 
li a nṣe inunibini si, lai dẹkun. 

2? Gbogbo aiye simi, nwọn si gbe jẹ: nwọn 
bú jade ninu orin kikọ. 

8 Nitôtọ, igi firi nyò ọ, ati igi kedari ti Leba— 
norú, Wipe, Lati ìgba ti iwọ ti dubulẹ, kò si 
akegi ti o tò wa wá. 

8 Ipò—okú lati isalẹ wá mì fun ọ lati pade rẹ 
li àbọ rẹ: o rú awọn okú dide fun ọ, ani gbogbo 
awọn alakoso aiye; o ti gbe gbogbo ọba awọn 
orilẹ—ẹ̀de dide kuro lori itẹ wọn. 

10 Gbogbo wọn o dahùn, nwọn o si wi fun 
ọ pe, Iwọ pẹlu ti di ailera gẹgẹ bi awa? iwọ ha 
dabi awa? 

tI Ogo rẹ li ati sọkalẹ si ipò—okú, ati ariwo 
durù rẹ: ekòlo ti tàn sabẹ rẹ, idin si bò ọ mọ ilẹ. 

12 Bawo ni iwọ ti ṣe ṣubu lati ọrun wá, Iwọ 
Lusiferi, irtàwọ owurọ! bawo li a ti ṣe ke ọ lu 
ilẹ, iwọ ti o ti ṣé awọn orilẹ—ẹ̀de li apa! 

13 Nitori iwọ ti wi li ọkàn rẹ pe, Emi o goke 
lọ si ọrun, emi o gbe itẹ mi ga kọja iràwọ 
Ọlọrun: emi o si joko lori oke ijọ enia ni iha 
ariwa: 

14 Ẹmi o goke kọja giga awọsanma: emi o 
dabi ọga—ogo jùlọ. 

15 Ṣugbọn a o mu ọ sọkalẹ si ipò okú, si iha 
ihò. 

16 Awọn ti o ri ọ yio tẹjumọ ọ, nwọn o si 


5 
ronu rẹ pe, Eyi li ọkunrin na ti o mu aiye 
WárìÌrì, ti o mu ilẹ ọba mìtiti; 

17 Ti o sọ aiye dàbi agìnju, ti o si pa ilu rẹ̀ 
run; ti kò dá awọn ondẹ̀ rẹ̀ silẹ lati lọ ile? 

18 Gbogbo ọba awọn orilẹ—ẹ̀de, ani gbogbo 
wọn, dubulẹ ninu ogo, olukuluku ninu ile rẹ̀. 

19 Ṣugbọn iwọ li a gbe sọnù kuro nibi iboji 
rẹ bi ẹka irira, bi aṣọ awọn ti a pa, awọn ti a fi 
idà gun li agunyọ, ti nsọkalẹ lọ si ihò okuta; bi 
okú ti a tẹ̀ mọlẹ. 

20 A kì o sin ọ pò pẹlu wọn, nitoriti iwọ ti 
pa ilẹ rẹ run, o si ti pa awọn enia rẹ: iru awọn 
oluṣe buburu li a kì o darukọ lailai. 

21 Mura ibi pipa fun awọn ọmọ rẹ̀, nitori 
aiṣedede awọn baba wọn; ki nwọn ki o má ba 
dide, ki nwọn ni ilẹ na, ki nwọn má si fi 
ilu—nla kun oju aiye. 

22 Nitori emi o dide si wọn, li Oluwa awọn 
ọmọ-ogun wi; emi o si ke orukọ ati iyokù 
kuro ni Babiloni, ati ọmọ, ati ọmọ de ọmọ, ni 
Oluwa wi. 

23 Emi o si ṣe e ni ilẹ—ini fun ôrẹ̀, ati àbata 
omi; emi o si fi ọwọ iparun gbá a, li Oluwa 
awọn ọmọ—ogun wi. 

24 Oluwa awọn ọmọ-ogun ti bura, wipe, 
Lôtọ gẹgẹ bi mo ti gberò, bẹni yio ri, ati gẹgẹ 
bi mo ti pinnu, bẹni yio si duro: 

25 Pe, emi o fẹ awọn ara Assiria ni ilẹ mi, 
ati lori oke mi li emi o tẹ̀ ẹ mọlẹ labẹ ẹsẹ: 
nigbana li ajàga rẹ̀ yio kuro lara wọn, ati ẹrù 
rẹ̀ kuro li ejiká wọn. 

26 Ẹyi ni ipinnu ti a pinnu lori gbogbo aiye: 
eyi si ni ọwọ ti a nà jade lori gbogbo orilẹ— 
ẹ̀de. 

27 Nitori Oluwa awọn ọmọ—ogun ti pinnu, 
tani yio si sọ ọ di asan? ọwẹ̀ rẹ̀ si nà jade, tani 
yio si dá a padà? 

28 Ti ọdun ti Ahasi ọba kú, li òrọ—imọ yi 
wà. 

29 Iwọ máṣe yò, gbogbo Filistia, nitori paṣan 
ẹniti o nà ọ ṣẹ; nitori lati inu gbòngbo ejo ni 
pámọlẹ kan yio jade wá, irú rẹ̀ yio si jẹ ejò iná 
ti nfò. 

30 Akọbi awọn otòṣi yio si jẹ, awọn alaini 
yio si dubulẹ lailewu; emi o si fi iyàn pa 
gbòngbo rẹ, on o si pa iyokù rẹ. 

31 Hu, iwọ ẹnu—odi; kigbe, iwọ ilu; gbogbo 
Palestina, iwọ ti di yiye: nitori ẹfin yio ti ari— 
Wa jade wá, ẹnikan kì yio si yà ara rẹ̀ kuro 
lọdọ ẹgbẹ rẹ̀. 

32 Esi wo li a o fi fun awọn ikẹ orilẹ-ẹ̀de? 
Pe, Oluwa ti tẹ̀ Sioni dé, talaka ninu awọn 
enia rẹ̀ yio si sá Wò inu rẹ̀. 


11 ISAIAH. 14— 16 

l 5 tỌRỌ-imẹò niti Moabu. Nitori li oru 

li a sọ Ari ti Moabu di ahoro, a si mu 
u dakẹ; nitori li oru li a sọ Kiri ti Moabu di 
ahoro, a si mu u dakẹ; 

2On ti goke lọ si Bajiti, ati si Diboni, ibi 
giga Wọnni, lati sọkun: Moabu yio hu lori 
Nebo, ati lori Medeba: gbogbo ori wọn ni yio 
pá, irungbọn olukulùku li a o fá. 

3Ni igboro ni wọn o da aṣọ—ẹòfọ bò ara 
Wọn: lori oté ile wọn, ati ni igboro wọn, olu— 
kuluku yio hu, yio si ma sọkun pẹ̀rẹpẹ̀rẹ. 

4 Heṣboni yio si kigbe, ati Eleale: a o si gbọ 
ohùn wọn titi dé Jahasi: nitorina ni awọn 
ọmọ—ogun Moabu ti o hamọra yio kigbe soke; 
ọkàn rẹ̀ yio bajẹ fun ara rẹ̀. 

5(Ọkàn mi kigbe soke fun Moabu; awọn 
ìsánsá rẹ̀ sá de Soari, abo—malti ọlọdun mẹta: 
ni gigun oke Luhiti tẹkúntẹkún ni nwọn o ma 
fi gùn u lọ; niti ọna Horonaimu nwọn o gbe 
ohùn iparun soke. 

6 Nitori awọn omi Nimrimu yio di ahoro: 
nitori koriko nrọgbẹ, eweko nkú lọ, ohun 
tutù kan kò si. 

7 Nitorina òpọ eyi ti nwọn ti ni, ati eyi ti 
nwọn ti kojọ, ni nwọn o gbe kọja odò willo. 

8 Nitori igbe na ti yi agbegbẹ̀ Moabu ka; 
igbe na si de Eglaimu, ati igbe na de Beere— 
limu. 

8 Nitori odò Dimoni yio kún fun ẹ̀jẹ: nitori 
emi o fi ibi miran sori Dimoni, emi o mu ki— 
niun wá sori ẹniti ô sálà kuro ni Moabu, ati 
lori awọn ti o kù ni ilẹ na. 


lô 


Sioni. 

2Yio si ṣe, bi alarinkiri ẹiyẹ ti a le jade kuro 
ninu ité—ẹiyẹ, bẹni ọmọbinrin Moabu yio ri 
ni iwọdò Arnoni. 

3EẸ gbìmọ, ẹ mu idajọ ṣẹ; ṣe ojiji rẹ bi oru li 
arin ọsángangan; pa awọn ti a le jade mẹ̀; 
máṣe fi isánsa hàn. 

4 Moabu, jẹ ki awọn isánsa mi ba ọ gbe, 
iwọ ma jẹ abo fun wọn li oju akoni: nitori 
alọnilọwọgbà de opin, akoni dasẹ̀, a pa awọn 
aninilara run kuro lori ilẹ. 

5 Ninu anu li a o si fi idi ilẹ mulẹ: yio si joko 
lori rẹ̀ li otitọ ninu agọ Dafidi, yio ma ṣe idajọ, 
yio si ma wá idajọ, yio si ma mu ododo yara 
kánkán. 

6 Awa ti gbọ ti igberaga Moabu; o gberaga 
pọju: ani ti irera rẹ̀, ati igberaga rẹ̀, ati ibinu 
rẹ̀; ihalẹ rẹ̀ asan ni. 


1Ẹ rán ọdọ—agutan si alakoso ilẹ lati 
Sela wá si aginju, si oke ọmọbinrin 


ISAIAH. 16—19 


1? Nitorina ni Moabu yio hu fun Moabu, 
gbogbo wọn o hu: nitori ipilẹ Kir—haresi li 
ẹnyin o gbàwẹ; nitôtọ a lù wọn. 

8 Nitori igbẹ Heṣboni rọ, ati àjara Sibma: 
awọn oluwa awọn keferi ti ke pataki ẹgbin rẹ̀ 
lu ilẹ, nwọn tàn de Jaseri, nwọn nrìn kakiri 
aginjù: ẹka rẹ̀ nà jade, nwọn kọja okun. 

98 Nitorina emi o pohùnrére ẹkun, bi ẹkun 
Jaseri, àjara Sibma: emi o fi omije mi rin ọ, 
iwọ Heṣboni, ati Eleale: nitori ariwo nla ta 
lori ẹ̀so—igi ẹrùn rẹ, ati lori ikore rẹ. 

10A si mu inu—didun kuro, ati ayò kuro 
ninu oko ti nso eso òpọlọpọ; orin kì yio si si 
mọ ninu ọgbà—àjara, bẹ̀ni kì yio si ihé—ayò 
mọ: afọnti kì yio fọn ọti—waini mọ ninu ifọnti 
wọn, emi ti mu ariwo dá. 

tI Nitorina inu mi yio dún bi harpu fun 
Moabu, ati ọkàn mi fun Kir—haresi. 

12 Yio si ṣe, nigbati a ba ri pe arẹ̀ mú Moabu 
ni ibi giga, ni yio wá si ibi—mimé rẹ̀ lati gba— 
dura; ṣugbọn kì yio bori. 

13 Eyi li ẹ̀rọ ti Oluwa ti sọ niti Moabu lati 
igbà na wá. 

14 Ṣugbọn. nisisiyi Oluwa ti sẹrọ, wipe, 
Niwọn ọdun mẹta, gẹgẹ bi ọdun alagbaṣe, a o 
si kẹgàn ogo Moabu, pẹlu gbogbo òpọlọpọ nì: 
awọn iyokù yio kere, kì yio si li agbara. 


l 7 TÒRỌ-ìmọ niti Damasku. Kiye si i, a 
mu Damasku kuro lati ma jẹ ilu, yi o 
si di òkiti àlapa. 

2A kò gbogbo ilu Aroeri silẹ: nwọn o jẹ ti 
òwọ-ẹran, ti yio dubulẹ, ẹnikẹni kì yio dẹru- 
bà wọn. 

3 Odi kì yio si si mọ ni Efraimu, ati ijọba 
ni Damasku, ati iyokù ti Siria: nwọn o dabi 
ogo awọn ọmọ Israeli, li Oluwa awọn ọmọ— 
ogun wi. 

4 Li ọjọ na yio si ṣe, a o mu ogo Jakobu 
dinkù, ati sisanra ara rẹ̀ li a o sọ di rirù. 

5 Yio si dabi igbati olukorẹ̀ nkô agbado jọ, ti 
o si nfi apá rẹ̀ ré ipé—ọkà yio si dabi ẹniti nkô 
ipé—ọkà jọ ni afonifoji Refaimu. 

6 Ṣugbọn éṣẹ eso—àjara yio hù ninu rẹ̀, gẹgẹ 
bi mimì igi olifi, eso kekere meji bi mẹta ni 
ṣonṣo oke ẹka mẹrin bi marun ni ẹka ode ti o 
ni eso pupọ, li Oluwa Ọlọrun Israeli wi. 

? Li ọjọ na li ẹnikan yio wò Ẹlẹda rẹ̀, ati oju 
rẹ̀ yio si bòwọ fun Ẹni—Mimọ Israeli. 

8n kì yio si wò pẹpẹ, iṣẹ ọwọ rẹ̀, bẹni kì 
yio si bòwọ fun eyi ti ika rẹ̀ ti ṣe, yala 
igbo—òriṣa tabi ere—ôrun. 

9 Li ọjọ na ni ilu alagbara rẹ̀ yio dabi ẹka 


512 


ìkọsilẹ, ati ẹka tente oke ti nwọn fi silẹ nitori 
awọn ọmọ Israeli: iparun yio si wà. 

10 Nitori iwọ ti gbagbe Ọlọrun igbala rẹ, ti 
iwọ kò si nani apata agbára rẹ, nitorina ni iwọ ti 
gbìn ẹ̀gbin daradara, iwọ si t6 àjeji ẹka sinu rẹ̀. 

11 Li ọjọ na ni iwọ o mu ki ẹ̀gbin rẹ dàgba, 
ati li owurọ ni iwọ o mu ki irugbin rẹ rú: 
ṣugbọn a o mu ikorẹ lọ li ọjọ ini, ikánu kikoro 
yio si wà. 

12 Ẹgbé ni fun ariwo òpọ enia, ti o pa ariwo 
bi ariwo okun; ati fun irẹ awọn orilẹ—ẹ̀de, ti 
nwọn rọ bi rirẹé omi pupọ! 

13 Awọn orilẹ—ẹ̀de yio rẹ̀ bi riré omi pupọ: 
ṣugbọn Ọlọrun yio bá wọn wi, nwọn si sa jina 
rere, a o si lepa wọn gẹgẹ bi ìyangbo oke—nla 
niwaju ẹfúfu, ati gẹgẹ bi ohun yiyi niwaju ájà. 

14 Si kiye si i, li aṣalẹ, iyọnu; ki ilẹ to mô on 
kò si. Eyi ni ipín awọn ti o kô wa, ati ipín 
awọn ti o jà wa li olẹ̀. 


l 8 1 EGBE ni fun ilẹ ti o ni ojiji apá meji, 
ti o wà ni ikọja odò Etiopia: 

2 Ti o rán awọn ikò li òna okun, ani ninu 
ọkẹ̀ koriko odò, li oju odò, wipe, Lọ, ẹnyin 
onṣẹ ti o yara kánkan, si orilẹ—ẹ̀de ti a nà ká tí 
a si tẹju, si enia ti o ni ibẹ̀ru lati igbayi ati titi 
lọ; orilẹ—ẹ̀de ti o ni ipá, ti o si tẹ̀ ni mọlẹ, ilẹ 
ẹnis-i odò pupọ pinyà! 

3Gbogbo ẹnyin ti ngbe alye, ati olugbé 
aiye, ẹ wò, nigbati on gbe ọpagun sori awọn 
oke giga; ati nigbati on fọn ipẹ̀, ẹ gbé. 

4Nitori bẹli Oluwa sọ fun mi, emi o simi, 
emi osi gbẹ̀ro ninu ibugbé mi, bi oru ọsángan— 
gan, ati bi awọsanma ìri, ninu oru ikorẹ̀. 

5 Nitori ṣaju ikorẹ̀, nigbati ìrudi ba kún, ti 
itanná ba di eso—àjara pipọn on o fi dojé rẹ 
ẹka -titun, yio si mu kuro, yio si ke ẹka lu ilẹ. 

6A o si fi wọn silẹ fun awọn ẹiyẹ oke—nla, 
ati "un awọn ẹranko aiye: awọn ẹiyẹ yio yá 
ôrùn lori wọn, gbogbo awọn ẹranko aiye yio 
si potutù lori wọn. 

? Li akoko na ni a o mu ọrẹ wá fun Oluwa 
awọn ọmọ—ogun lati ọdọ awọn enia ti a nà 
ka, -i a si tẹju, ati enia ti o ni ibẹ̀ru lati igbayi 
ati titi lọ; orilẹ—ẹ̀de ti o ni ipá ti o tẹ̀ ni mọlẹ, 
ilẹ ẹniti odò pupò pinyà, si ibi orukọ Oluwa 


awọn ọmọ-ogun, oke giga Sioni. 
6, Wwa ngùn awọsanma ti o yara, yio si 


Wá si Egipti: a o si ṣi ipò awọn òriṣa Egipti 
pàda niwaju rẹ̀, aiya Egipti yio yẹ li arin rẹ̀. 
2 Emi o si gbe Egipti dide si Egipti: oluku— 


1ỌRỌ-ìmọ niti Egipti. Kiyesi i, Olu— 


513 


luku yio si ba arakunrin rẹ̀ jà, ati olukuluku 
aladugbò rẹ̀; ilu yio dojukọ ilu, ati ijọba yio 
dojukọ ijọba. 

3 Ẹmi Egipti yio si rẹ̀wẹsi lárin inu rẹ̀; emi o 
si pa ìmọ inu rẹ̀ run: nwọn o si wá a tò òriṣa 
lọ, ati sọdọ awọn atuju, ati sọdọ awọn ajẹ, ati 
sọdọ awọn oṣéô; 

4Oluwa, Oluwa awọn ọmọ—ogun wipe, 
Awọn ara Egipti li emi o fi le oluwa onrorò li 
ọw; ọba ti o muna yio ṣe akoso wọn. 

8 Omi yio si buṣe li okun, a o si fi odò ṣofo, 
yio si gbẹ. 

6 Odò yio si di rirùn; odò abo li a o sọ di ofo, 
ti a o si gbén gbẹ; oko—odò ati iyẹ̀ yio rọ. 

? Oko—tutù ni ipadò, li ẹnu odò, ati ohun 
gbogbo ti a gbìn sipadò, ni yio rọ, yio funka, kì 
yio si si mọ. 

8 Awọn apẹja yio gbàwẹ pẹlu, ati gbogbo 
awọn ti nfi ìwọ li odò yio pohùnrére—ẹkun; 
ati awọn ti nda àwọn li odò yio sorik6. 

9 Pẹlupẹlu awọn ti nṣiṣẹ ògbọ daradara, ati 
awọn ti nwun asọ—àla yio dámu. 

10 A o si fẹ wọn ni ipilẹ rẹ̀, gbogbo awọn 
alagbàṣe li a o bà ni inu jẹ. 

ti Nitôtọ òpe ni awọn ọmọ-alade Soani, 
ìmọ awọn ìgbimọ ọlọgbọn Farao di wẹ̀re: ẹ ha 
ti ṣe sọ fun Farao, pe, Emi li ọmọ ọlọgbọn, 
ọmọ awọn ọba igbáni? 

12 Awọn dà? awọn ọlọgbọn rẹ dà? si jẹ ki 
wọn sọ fun ọ nisisiyi, si jẹ ki wọn mò ete ti 
Oluwa awọn ọmọ-—ogun ti pa le Egipti. 

13 Awọn ọmọ-alade Soani di aṣiwẹ̀re, a tàn 
awọn ọmọ-alade Nofi jẹ; ani awọn ti iṣe pa— 
taki ẹyà rẹ̀. 

14 Oluwa ti mí €mi iyapa si inu rẹ̀ na: nwọn 
si ti mu Egipti ṣina ninu gbogbo iṣẹ inu rẹ̀, gẹgẹ 
bi òmuti enia ti nta gbọngbôn ninu 6bi rẹ̀. 

15 Bẹni kì yio si iṣẹkiṣẹ fun Egipti, ti ori tabi 
ìru, ẹka tabi oko—odò, le ṣe. 

16 Li ọjọ na ni Egipti yio dabi obinrin; yio si 
warìri, ẹ̀ru yio si bà a nitori mimì ọwé Oluwa 
awọn ọmọ-ogun ti o mì le e lori. 

1? Ilẹ Juda yio si di ẹ̀ru fun Egipti, olukulu— 
ku ẹniti o dá a sọ ninu rẹ̀ yio tikararẹ̀ bẹ̀ru, 
nitori ìmọ Oluwa awọn ọmọ-ogun, ti o ti gbà 
si i. 

18 Li ọjọ na ni ilu marun ni ilẹ Egipti yio fò 
ẹ̀de Kenaani, ti nwọn o sì bura si Oluwa 
awọn ọmọ-ogun; a o ma pẹ ọkan ni Ilu ìpa— 
run. 
19 Li ọjọ na ni pẹpẹ kan yio wà fun Oluwa li 
arin ilẹ Egipti, ati ọwòn ni àgbegbe inu rẹ̀ fun 
Oluwa. 


ISAIAH 19—21 
20 Yio si jẹ fun ami, ati fun ẹ̀ri si Oluwa 
awọn ọmọ-—ogun ni ilẹ Egipti: nitori nwọn o 
kigbe pẹ̀ Oluwa nitori awọn aninilara, yio si 
rán olugbala kan si i, ati ẹni—nla, on o si gbà 
wọn. 

21 Oluwa yio si di mimọ fun Egipti, awọn 
ara Egipti yio so mô Oluwa li ọjọ na, nwọn o 
si rú ẹbọ, nwọn o si ta ọrẹ; nitôtọ nwọn o jẹ"jẹ 
fun Oluwa, nwọn o si mu u ṣẹ. 

22 Oluwa o si lù Egipti bolẹ, yio si mu u li 
ara da: nwọn o si yipada si Oluwa, on o si gbẹ 
ẹ̀bẹ wọn, yio si mu wọn li ara da. 

23 Li ọjọ na ni opopo kan yio wà lati Egipti 
de Assiria, awọn ara Assiria yio si wá si Egipti, 
awọn ara Egipti si Assiria, awọn ara Egipti yio 
si sìn pẹlu awọn ara Assiria. 

24 Li ọjọ na ni Israeli yio jẹ ẹkẹta pẹlu Egipti 
ati pẹlu Assiria, ani ibukún li árin ilẹ na: 

285 Ti Oluwa awọn ọmọ—ogun yio bukún 
fun, wipe, Ibukun ni fun Egipti enia mi, ati 
fun Assiria iṣẹ ọwé mi, ati fun Israeli ini mi. 
20 1LI ọdun ti Tartani wá si Aṣdodi, 

(nigbati Sargoni ọba Assiria rán a,) ti 
o si ba Aṣdodi jà, ti o si kô o; 

2 Li akoko na li Oluwa wi nipa Isaiah ọmọ 
Amosi, pe, Lọ, bọ aṣọ—òfọ kuro li ẹgbẹ rẹ, si 
bẹ̀ bàta rẹ kuro li ẹsẹ rẹ. O si ṣe bẹ, o nrin 
nihòho ati laibò bàta. 

3 Oluwa si wipe, Gẹgẹ bi Isaiah iranṣẹ mi ti 
rìn nihòho ati laibò bàta li ọdun mẹta fun ami 
ati iyanu lori Egipti ati lori Etiopia; 

4 Bẹli ọba Assiria yio ké awọn ara Egipti ni 
igbòkun ati awọn ara Etiopia ni igbẹ̀kun, 
ọmọde ati arugbo, nihòho ati laibò bàta, ani ti 
awọn ti idí wọn nihòho, si itiju Egipti. 

5 Ẹru yio si bà wọn, oju o si tì wọn fun 
Etiopia ireti wọn, ati fun Egipti ogo wọn. 

6 Awọn olugbé àgbegbe okun yio si wi li 
ọjọ na pe, Kiyesi i, iru eyi ni ireti wa, nibiti 
awa salọ fun iranlọwọ ki a ba le gbani là kuro 
li ọwọ ọba Assiria: ati bawo li a o si ṣe salà? 
2 l 1ỌÒRỌ-ìmọ niti ijù okun. Gẹgẹ bi ája 

gusù ti ikọja lọ; bẹni o ti ijù Wá, lati 
ilẹ ti o li ẹ̀ru. 

2 Iran lile li a fi hàn mi; òdalẹ dalẹ, akoni si 
nkoni. Goke lọ, iwọ Elamu: dotì, iwọ Media; 
gbogbo ìmí-ẹ̀dùn inu rẹ̀ li emi ti mu da. 

3 Nitorina ni ẹgbẹ mi ṣe kun fun irora: irora 
si ti dì mi mu, gẹgẹ bi irora obinrin ti nrọbi: 
emi tẹ̀ ba nigbati emi gbé ọ: emi damu nigbati 
emi ri i. 


ISAIAH. 21, 22 

4Ọkàn mi nrò, ẹ̀ru dẹrùba mi: oru ayò mi li 
o ti sọ di ìbẹru fun mi. 

5 Pẹ̀se tabili silẹ, yàn alore, jẹ, mu: dide, 
ẹnyin ọmọ-alade, ẹ kùn asà nyin. 

6 Nitori bayi li Oluwa ti sọ fun mi, Lọ, fi 
ẹnikan ṣọ ọna, jẹ ki o sọ ohun ti o ri. 

?O si ri kẹkẹ̀ pẹlu ẹlẹṣin meji—meji, kẹkẹ 
kẹtẹkẹtẹ, kẹkẹ̀ ibakasiẹ; o si farabalẹ̀ tẹtilelẹ 
gidigidi: 

BOn si kigbe pe, kiniun kan: Oluwa mi, 
nigbagbogbo li emi nduro lori ile—iṣọ li ọsan, 
a si fi mi si iṣọ mi ni gbogbo oru: 

9 Si kiyesi i, kẹkẹ enia kan ni mbọ wá yi, 
pẹlu ẹlẹṣin meji—meji. On si dahun, o si wipe, 
Babiloni ṣubu, o ṣubu; ati gbogbo ere fifin òriṣa 
rẹ̀ li o wá mọlẹ. 

10 Iwọ ìpaka mi, ati ọkà ilẹ ìpaka mi: eyi ti 
emi ti gbé lọdọ Oluwa awọn ọmọ-—ọgun, 
Ọlọrun Israeli li emi ti sọ fun ọ. 

ti Ọrọ—ìmọ niti Duma. O ké si mi lati Seiri 
wá, Oluṣẹ̀, oru ti ri? Oluṣ6 oru ti ri? 

12 Oluṣẹ wipe, ilẹ nm bò, alẹ si nlẹ pẹlu: bi 
ẹnyin o ba bere, ẹ bere: ẹ pada, ẹ wá. 

13 Ọrọ—ìmọ niti Arabia. Ninu igbô Arabia li 
ẹnyin o wò, ẹnyin ẹgbé—erò Dedanimu. 

14 Awọn olugbé ilẹ Tema bù omi wá fun 
ẹniti ongbẹ ngbẹ, onjẹ wọn ni nwọn fi ṣaju 
ẹniti nsalọ. 

15 Nitori nwọn nsá fun idà, fun idà fifayọ, 
ati fun ọrun kikàn, ati fun ibinujẹ ogun. 

16 Nitori bayi li Oluwa ti sọ fun mi, ki ọdun 
kan to pe, gẹgẹ bi ọdun alagbaṣe, gbogbo ogo 
Kedari yio wọ. 

1?! Iyokù ninu iye awọn tafàtafà, awọn 
alagbara ninu awọn ọmọ Kedari yio dinkù: 


nitori Oluwa Ọlọrun Israeli ti wi i. 

2 2 1ÒRỌ-ìmọ niti afonifoji ojuran. Kili 
o ṣe ọ nisisiyi, ti iwọ fi gùn ori ile lọ 

patapata? 

2 Iwọ ti o kún fun ìrukerudo, ilu aitòro, ilu 
ayò: a kò fi idà pa awọn okú rẹ, bẹni nwọn kò 
kú li ogun. 

3 Gbogbo awọn alakoso rẹ ti jumọ sa lọ, awọn 
tafàtafà ti dì wọn ni igbekun: gbogbo awọn ti a 
Ti ninu rẹ lí a dì jọ, ti o ti sa lati okere Wá. 

4 Nitorina li emi ṣe wipe, Mu oju kuro lara 
mi; emi o sọkun kikoro, má ṣe apọn lati tù mi 
ni inu, nitori iparun ti o ba ọmọbinrin enia mi. 

5 Nitori ọjọ wahála ni, ati itẹmọlẹ, ati idá— 
mu, nipa Oluwa, Oluwa awọn ọmọ—ogun ni 
afonifoji ojuran, o nwô odi palẹ, o si nkigbe si 
oke-nla. 


514 


t Elamu ru apéô pẹlu kẹké enia ati ẹlẹṣin, 
Kiri si na asà silẹ. 

? Yio si ṣe, afonifoji àṣayan rẹ yio kún fun 
kẹkẹ̀, awọn ẹlẹṣin yio si té ogun niha ẹnu odi. 

BOn si ri iboju Juda, iwọ si wò li ọjọ na 
ihamọra ile igbé. 

9 Ẹnyin ti ri oju-iho ilu Dafidi pẹlu, pe, 
nwọn pò: ẹnyin si gbá omi ikudu isalẹ jọ. 

10 Ẹnyin ti kà iye ile Jerusalemu, awọn ile 
na li ẹnyin biwé lati mu odi le. 

ti Ẹnyin pẹlu ti wà yàra lárin odi meji fun 
omi ikudu atijọ: ṣugbọn ẹnyin kò wò ẹniti o ṣe 
e, hẹni ẹ kò si buyìn fun ẹniti o ṣe e nigbáni, 

12 Ati li ọjọ na ni Oluwa, Oluwa awọn ọmọ— 
ogun yio pò lati sọkun, ati lati ṣòfọ, ati lati fá 
ori, ati lati sán aṣọ ẹfọ. 

13 Si kiyesi i, ayò ati inu—didùn, pipa malti, 
ati pipa agutan, jijẹ ẹran, ati mimu ọti—waini: 
ẹ jẹ ki a ma jẹ, ki a si ma mu; nitori ọla li awa 
o kú. 

14 Oluwa awọn ọmọ—ogun sọ li eti mi, pe, 
Nitòtọ, a kì yio fò aiṣedede yi kuro lara nyin 
titi ẹnyin o fi kú, li Oluwa, Oluwa awọn 
ọmọ—ogun wi. 

15 Bayi li Oluwa, Oluwa awọn ọmọ—ogun 
Wi, pe, Lọ, tọ olutọju yi lọ, ani tọ Ṣebna lọ, ti iṣe 
olori ile, 

15 Si wipe, Kili o ni nihin? ati tali o ni nihin, 
ti iwọ fi wà ibojì nihin bi ẹniti o wà ibojì fun 
ara rẹ̀ nibi giga, ti o si gbẹ ibugbé fun ara rẹ̀ 
ninu apáta? 

tI Kiyesi i, Oluwa yio fi sisọ agbara sọ ọ nù, 
yio si bò ọ mọlẹ. 

18 Yio wé ọ li ewé bi ẹni wé lawàni bi ohun 
ṣiṣù ti a o fi sọ òko si ilẹ titobi: nibẹ ni iwọ o kú, 
ati rúibẹ ni kẹkẹ̀ ogo rẹ yio jẹ ìtiju ile oluwa rẹ. 

15 Ẹmi o si le ọ jade kuro ni ibujoko rẹ, yio 
tilẹ wé ọ kuro ni ipò rẹ. 

20 Yio si ṣe li ọjọ na, ni emi o pẹ̀ Eliakimu 
iranṣẹ mi ọmọ Hilkiah. 

2" Emi o si fi aṣọ—igunwà rẹ wò ọ, emi o si 
fi àraure rẹ dì i, emi o si fi ijọba rẹ le e li ọwé: 
on o si jẹ baba fun awọn olugbé Jerusalemu, 
ati fun ile Juda. 

22 Iṣikà ile Dafidi li emi o fi le ẹ̀jiká rẹ̀: yio si 
ṣí, kò si ẹniti yio tì; on o si tì, kò si si ẹniti yio ṣí. 

23 Emi o si kàn a bi iṣé ni ibi ti o le, on o jẹ 
fun itẹ ogo fun ile baba rẹ̀. 

28 Gbogbo ogo ile baba rẹ̀ ni nwọn o si fi kẹ 
ọ li ọrùn, ati ọmọ ati eso, gbogbo ohun—elò ife 
titi de ago ọti. 

25 Oluwa awọn ọmọ—ogun wipe, Li ọjọ na, 
ni a o ṣi iṣé ti a kàn mọ ibi ti o le ni ipò, a o si 


ke e lu ilẹ, yio si ṣubu; ẹrù ara rẹ̀ li a o ké 


kuro: nitori Oluwa ti sọ ọ. 

2 3 1ỌRỌ-ìmọ niti Tire. Hu, ẹnyin ọkò 
Tarṣiṣi; nitoriti a o sọ ọ di ahoro, tobẹ̀ 

ti kò si ile, kò si ibi wiwọ: a fi hàn fun wọn lati 

ilẹ Kittimu. 

2 Ẹ duro jẹ, ẹnyin olugbé erekùṣu; iwọ ẹniti 
awọn oniṣowo Sidoni, ti nre okun kọja ti kún. 

3 Ati nipa omi nla iru Sihori, ikorẹ̀ odò, ni 
owo ọdun rẹ̀; on ni ọjà awọn orilẹ—ẹ̀de. 

4Ki oju ki o tì ọ, Iwọ Sidoni: nitori okun ti 
sòrọ, ani agbara okun, wipe, Emi kò rọbi, bẹni 
emi kò bi ọmọ, bẹli emi kò tẹ ọdọmọkunrin 
dàgba, bẹni emi kò té wundia dàgba. 

5 Gẹgẹ bi ihìn niti Egipti, bẹni ara yio ro 
wọn goro ni ihìn Tire. 

6 Ẹ kọja si Tarṣiṣi; hu, ẹnyin olugbé erekùṣu. 

? Ẹyi ha ni ilu ayò fun nyin, ti o ti wà lati ọjọ 
jọjọ? ẹsẹ on tikara rẹ̀ yio rù u lọ si ọna jijìn 
rére lati ṣe atipô. 

8 Tali o ti gbìmọ yi si Tire, ilu ade, awọn 
oniṣòwo ẹniti o jẹ ọmọ-alade, awọn alajapá 
ẹniti o jẹ ọlọla aiye? 

9 Oluwa awọn ọmọ-ogun ti pete rẹ̀, lati sọ 
irera gbogbo ogo di aimẹ, lati sọ gbogbo awọn 
ọlọla aiye di ẹ̀gan. 

10 La ilẹ rẹ ja bi odò, iwọ ọmọbinrin Ta:ṣiṣi: 
àmure kò si mẹ. 

11 O nà ọwé rẹ̀ jade si oju okun, o mì awọn 
ijọba: Oluwa ti pa aṣẹ niti Kenaani, lati run 
agbàra inu rẹ̀. 

12On si wipe, Iwọ kò gbọdọ yẹ̀ mọ, iwọ 
wundia ti a ni lara, ọmọbinrin Sidoni; dide 
rekọja lọ si Kittimu, nibẹ pẹlu iwọ kì yio ri 
isimi. 

13 Wò ilẹ awọn ara Kaldea; awọn enia yi kò 
ti si ri, titi awọn ara Assiria tẹ̀ ẹ dé fun awọn 
ti ngbe aginju: nwọn kẹ ile—iṣẹ inu rẹ̀, nwọn 
si kẹ afin inu rẹ̀; on si pa a run. 

14 Hu, ẹnyin ọkò Tarṣiṣi: nitori a sọ agbara 
nyin di ahoro. 

15 Yio si ṣe li ọjọ na, ni a o gbagbe Tire li 
adọrin ọdun, gẹgẹ bi ọjọ ọba kan: lẹhin adọrin 
ọdun ni Tire yio kọrin bi panṣaga obinrin. 

16 Mu harpu kan, kiri ilu lọ, iwọ panṣaga 
obinrin ti a ti gbagbe; dá orin didùn: kọ orin 
pupò ki a le ranti rẹ. 

1? Yio si ṣe li ẹhìn adọrin ọdun, ni Oluwa 
yio bẹ̀ Tire wò, yio si yipadà si òya rẹ̀, yio si ba 
gbogbo ijọba aiye yi ti o wà lori ilẹ ṣe àgbere. 

18 Ọjà rẹ̀ ati òya rẹ̀ yio jẹ mim si Oluwa: a 
kì yio fi ṣura, bẹli a ki yio tò o jọ; nitori ọjà rẹ̀ 


ISAIAH. 23, 24 
yio jẹ ti awọn ti ngbe iwaju Oluwa, lati jẹ 
ajẹtẹrùn, ati fun aṣọ daradara. 


2 4 1 KIYESI i, Oluwa sọ aiye di ofo, o si 
sọ ọ di ahoro, o si yi i po, o si tú 
awọn olugbé inu rẹ̀ ka. 

2Yio si ṣe, bi o ti ri fun awọn enia, bẹli o ri 
fun alufa; bi o ti ri fun iranṣẹ—kunrin, bẹni fun 
oluwa rẹ̀; bi o ti ri fun iranṣẹbinrin, bẹni fun 
oluwa rẹ̀; bi o ti ri fun olùra, bẹni fun olùta; bi o 
ti ri fun awinni, bẹni fun atọrọ; bi o ti ri fun 
agbà elé, bẹ̀ni fun ẹniti o san ele fun u. 

3 Ilẹ yio di ofo patapata, yio si bajẹ patapata: 
nitori Oluwa ti sọ ẹ̀rọ yi. 

4 Ilẹ̀ nṣẹ̀fọ o si nṣá, aiye nrù o si nṣá, awọn 
ẹni giga ilẹ njoro. 

5 Ilẹ pẹlu si di aimé li abẹ awọn ti ngbe inu 
rẹ̀; nitori nwọn ti rú ofin, nwọn pa ilàna dà, 
nwọn dà majẹmu aiyeraiye. 

6 Nitorina ni egún ṣe jẹ ilẹ run, awọn ti 
ngbe inu rẹ̀ di ahoro: nitorina ni awọn ti ngbe 
ilẹ jona, enia diẹ li o si kù. 

? Ọti—waini titun nṣẹòfọ, àjara njoro, gbogbo 
awọn ti nṣe aríya nkẹdùn. 

8 Ayò tabreti dá, ariwo awọn ti nyò pin, ayò 
harpu dá. 

9Nwọn kì yio fi orin mu ọti—waini mẹ; 
ọti—lile yio koro fun awọn ti nmu u. 

10 A wá ilu rúdurudu palẹ: olukuluku ile li a 
se, ki ẹnikan má bà wọle. 

ti Igbe fun ọti—waini mbẹ ni igboro; gbogbo 
ayò ṣú òkunkun, aríya ilẹ na lọ. 

12 Idahoro li o kù ni ilu, a si fi iparun lù 
ẹnu-ibode. 

13 Nigbati yio ri bayi li arin ilẹ lárin enia na, 
bi mimì igi olifi, ati bi pipéṣẹ eso—àjara nigbati 
ikorẹ̀ àjara tán. 

14 Nwọn o gbe ohùn wọn soke, nwọn o 
kọrin nitori ọla-nla Oluwa, nwọn o kigbe ki— 
kan lati okun wá. 

15 Nitorina yìn Oluwa li ogo ni ilẹ imọlẹ, 
ani orukọ Oluwa Ọlọrun Israeli li erekùṣu 
okun. 

16 lati opin ilẹ li awa ti gbọ orin, ani ogo 
fun olododo. Ṣugbọn emi wipe, Iparun mi, 
iparun mi, egbé ni fun mi! awọn òdalẹ ti dalẹ: 
nitôtọ, awọn ẹòdalẹ dalẹ rekọja. 

1? Ibẹ̀ru, ati ẹ̀fin, ati ẹgẹ, wà lori rẹ, iwọ ti 
ngbe ilẹ—aiye. 

18 Yio si ṣe, ẹniti o sá kuro fun ariwo ìbẹru 
yio jin sinu ẹfin; ati ẹniti o jade lati inu òfin 
Wá li a o fi ẹgẹ mu: nitori awọn ferese lati oke 
Wá Ṣi silẹ, ipilẹ ilẹ si mì. 


ISAIAH. 24—26 

19 Ilẹ di fifẹ patapata, ilẹ di yíyọ patapata, 
ilẹ mì tìtì. 

20 Ilẹ yio ta gbòọngbọn sihin sọhun bi òmutí, 
a o si ṣi i ni idí bi ag; irekọja inu rẹ̀ yio wò ọ 
li ọrún; yio si ṣubu, kì yio si dide m€. 

21 Yio si ṣe li ọjọ na, Oluwa yio bẹ̀ ogun 
awọn ẹni—giga ni ibi—giga wò, ati awọn ọba 
aiye li aiye. 

22 A o si ko wọn jọ pọ, bi a iti ké ara tubu jọ 
sinu ihò, a o tì wọn sinu tubu, lẹhin ọjọ pupò 
li a o si bẹ wọn wò. 

23 Nigbana li a o dámu oṣupa, oju yio si tì 
ôrun, nigbati Oluwa awọn ọmọ—ogun yio 
jọba li oke Sioni, ati ni Jerusalemu, ogo yio si 


wà niwaju awọn alàgba rẹ̀. 

2 5 OLUWA, iwọ li Ọlọrun mi; emi o 
gbe ọ ga, emi o yìn orukọ rẹ; nitori 

iwọ ti ṣe ohun iyanu; ìmọ igbani, ododo ati 

otitọ ni. 

2Nitori iwọ ti sọ ilu kan di okiti; iwọ ti sọ 
ilu olodi di iparun: afin awọn alejo, kò jẹ ilu 
mẹ; a kì yio kẹ ọ mọ. 

3 Nitorina ni awọn alagbara enia yio yìn ọ li 
ogo, ilu oríilẹ-ẹ̀de ti o ni ibẹ̀ru yio bẹ̀ru rẹ. 

4Nitori iwọ ti jẹ agbara fun talaka, agbara 
fun alaini ninu iṣé rẹ̀, abo kuro ninu ìji, ojiji 
kuro ninu oru, nigbati ẹfúfu lile awọn ti o ni 
ibẹ̀ru dabi ìji lara ogiri. 

5 Iwọ o mu ariwo awọn alejo rọlẹ, gẹgẹ bi 
oru nibi gbigbẹ; ani oru pẹlu ojiji awọsanma: 
a o si rẹ̀ orin—ayò awọn ti o ni ibẹ̀ru silẹ. 

6 Ati ni oke—nla yi li Oluwa awọn ọmọ—ogun 
yio sẹ̀ asẹ ohun abọpa fun gbogbo orilẹ—ẹ̀de, 
asẹ̀ ọti—waini lori gẹ̀dẹ̀gẹdẹ, ti ohun abọpa ti o 
kún fun ọra, ti ọti—waini ti o tòro lori gẹ̀dẹ̀gẹdẹ. 

1 Li oke—nla yi on o si pa iboju ti o bò gbogbo 
enia loju run, ati iboju ti a nà bò gbogbo ori— 
lẹ—ẹ̀de. 

8On o gbe iku mì lailai; Oluwa Jehofah yio 
nii omije nú kuro li oju gbogbo enia; yio si mu 
ẹ̀gan enia rẹ̀ kuro ni gbogbo aiye: nitori Olu— 
Wa ti wi i. 

9 A o si sọ li ọjọ na pe, Wò o, Ọlọrun wa li 
eyi; awa ti duro de e, on o si gbà wa là: Oluwa 
li eyi: awa ti duro de e, awa o ma yọ, inu wao 
si ma dún ninu igbala rẹ̀. 

10 Nitori li oke—nla yi ni ọwọ Oluwa yio 
simi, yio si tẹ Moabu labẹ rẹ̀, ani gẹgẹ bi ati tẹ̀ 
koriko mọlẹ fun atan. 

11 Yio si nà ọwọ rẹ̀ jade li arin wọn, gẹgẹ bi 
òmúwẹ̀ iti nà ọwé rẹ̀ jade lati wẹ̀: on o si rẹ̀ 
igberaga wọn silẹ pọ pẹlu ikogun ọwé wọn. 


516 


12 Odi alagbara, odi giga, odi rẹ li on o wé 
lulẹ, yio rẹ̀ ẹ silẹ, yio mu u wá ilẹ, ani sinu 
ekuru. 


2Ôô 1 LI ọjọ na li a o kọ orin yi ni ilẹ Juda; 
Awa ní ilu agbara; igbala li Ọlọrun 
yio yàn fun odi ati abo. 

2Ẹ ṣi ilẹkun bodò silẹ, ki orilẹ—ẹ̀de ododo ti 
nṣẹ̀ otitọ ba le wò ile. 

3 Iwọ o pa a mọ li alafia pipé, ọkàn ẹniti o 
simi le ọ: nitoriti o gbẹkẹle ọ. 

4Ẹ gbẹkẹle Oluwa titi lai: nitori Oluwa Je— 
hofa li apata aiyeraiye: 

5 Nitori o rẹ̀ awọn ti ngbe oke giga silẹ; ilu 
giga, o mu u wálẹ; o mu u wálẹ; ani si ilẹ; o 
mu u de inu ekuru. 

6 Ẹsẹ yio tẹ̀ ẹ mọlẹ, ani ẹsẹ awọn talaka, ati 
ìṣísẹ̀ awọn alaini. 

7Ọna awọn olôtọ ododo ni: iwọ, olôtọ— 
julọ, ti wòn ipa—Òna awọn olútọ. 

8 Nitôtọ, Oluwa, li ọna idajọ rẹ, li awa duro 
de o: ifẹ ọkan wa ni si orukọ rẹ, ati si iranti rẹ. 

9 Ọkan mi li emi fi ṣe afẹri rẹ li oru; nitotọ, 
pẹlu ẹmi mi ninu mi li emi o wá ọ ni kutú— 
kutìà; nitori nigbati idajọ rẹ mbẹ ni ilẹ, awọn 
ti mbẹ li aiye yio ké ododo. 

19 Bi a ba fi ojurere han enia buburu, kì yio 
kẹ̀ ododo: ni ilẹ iduroṣinṣin li on o hùwa 
aiṣétọ, kì yio si ri ọlanla Oluwa. 

tI Oluwa, ọwọ rẹ gbe soke, nwọn kì yio ri, 
ṣugbọn nwọn o ri, oju o si tì wọn nitori ilara 
wọn si awọn enia; nitôtọ, iná awọn ọta rẹ yio 
jẹ wọn run. 

12 Oluwa, iwọ o fi idi alafia mulẹ fun wa: 
pẹlupẹlu nitori iwọ li o ti ṣe gbogbo iṣẹ wa 
fun wa. 

t4Oluwa Ọlọrun Wa, awọn oluwa miran 
lẹhin rẹ ti jọba lori wa: ṣugbọn nipa rẹ nikan 
li awa o da orukọ rẹ sọ. 

18 Awọn okú, nwọn kì yio yẹ̀; awọn ti ngbe 
isà-okú, nwọn kì yio dide; nitorina ni iwọ ṣe 
bẹ̀ wọn wò ti o si pa wọn run, ti o si mu ki 
gbo;sbo iranti wọn parun. 

18: Iwọ ti mu orilẹ—ede bi si i, Oluwa, iwọ ti 
mu orilẹ—ede bi si i; iwọ ti di ẹni—ayin li ogo: 
iwọ ti sún gbogbo álà siwaju. 

1£ Oluwa, ninu Wahala ni nwọn wá ọ, 
nwọn gbadura wúyẹ̀wúyẹ nigbati ibawi rẹ wà 
lara wọn. 

12 Gẹgẹ bi aboyun, ti o sunmọ akoko ibi rẹ̀, 
ti wà ni irora, ti o si kigbe ninu irora rẹ̀; bẹli 
awa ti wà li oju rẹ, Oluwa. 

18 Awa ti loyun, awa ti wà ni irora, o si dabi 


517 


ẹnipe awa ti bi ẹfúífu; awa kò ṣiṣẹ igbala kan 
lori ilẹ, bẹni awọn ti ngbe alye kò ṣubu. 

19 Awọn okú rẹ yio yẹ̀, okú mi, nwọn o 
dide. Ẹ ji, ẹ si kọrin, ẹnyin ti ngbe inu ekuru: 
nitori ìri rẹ ìri ewebẹ̀ ni, ilẹ yio si sọ awọn 
okú jade. 

20 Wá, enia mi, wò inu iyẹ̀wu rẹ lọ, si se 
ilẹkun rẹ mọ ara rẹ: fi ara rẹ pamọ bi ẹnipe ni 
iṣéju kan, titi ibinu na fi rekọja. 

21 Nitorina, kiye si i, Oluwa ti ipò rẹ̀ jade lati 
bẹ̀ aiṣedede ẹniti ngbe ori ilẹ wo lori ilẹ; ilẹ 
pẹlu yio fi ẹ̀jẹ rẹ̀ hàn, kì yio si bo okú rẹ̀ mọ. 


2 7 1 LI ọjọ na li Oluwa yio fi idà rẹ̀ mimú 

ti o tobi, ti o si wuwo bá lefiatani ejò 
ti nfò wi, ati lefiatani ejò wiwọ nì; on o si pa 
dragoni ti mbẹ li okun. 

2li ọjọ na ẹ kọrin si i, Ajàra ọti—waini 
pipén. 

3 Emi Oluwa li o ṣọ ọ: emi o bù omi wQn ọ 
nigbakugba: ki ẹnikẹni má ba bà a jẹ, emi o ṣọ 
ọ ti oru ti ọsan. 

4Irunú kò si ninu mi: tani le doju pantiri 
ẹlẹgun ati ẹgun kọ mi li ogun jijà? emi iba là 
wọn kọja, emi iba fi wọn jona pò ṣòkan. 

5 Tabi jẹ ki o di agbara mi mu, ki o ba le ba 
mi lajà; yio si ba mi lajà. 

6 Yio mu ki awọn ti o ti Jakobu wá ta 
gbòngbo: Israeli yio tanna yio si rudi, yio si fi 
eso kún oju gbogbo alye. 

?On ha lù u bi o ti nlu awọn ti o lù u? a ha 
pa a gẹgẹ bi pipa awọn ti on pa? 

8 Niwòn—niwòn, nigba itìjade rẹ̀, iwọ o ba 
a wi: on ṣi ẹfúifu—ile rẹ̀ ni ipò li ọjọ ẹfúfu 
ilà—ôrun. 

8 Nitorina nipa eyi li a o bò ẹ̀ṣẹ Jakobu mọlẹ: 
eyi si ni gbogbo eso lati mu ẹ̀ṣẹ rẹ̀ kuro; nigbati 
on gbe okuta pẹpẹ kalẹ bi okuta ẹfun ti a lù 
wẹwẹ, igbô ati ere—ôrun kì yio dide duro. 

10 Nitori ilu—olodi yio di ahoro, a o si kò 
ibugbé silẹ, a o si fi i silẹ bi aginju: nibẹ ni 
ọmọ—malu yio ma jẹ̀, nibẹ ni yio si dubulẹ, 
yio si jẹ ẹka rẹ̀ run. 

11 Nigbati ẹka inu rẹ̀ ba rọ, a o ya wọn kuro: 
awọn obinrin de, nwọn si tẹ̀ iná bò wọn: 
nitori alaini oye enia ni nwọn: nitorina ẹniti o 
dá wọn kì yio ṣánu fun wọn, ẹniti o si mọ 
wọn kì yio fi ojurere hàn wọn. 

12 Yio si ṣe li ọjọ na, Oluwa yio ja eso kuro 
ni ibu odò si iṣàn Egipti, a o si ṣà nyin jọ li 
ọkọkan, ẹnyin ọmọ Israeli. 

13 Yio si ṣe li ọjọ na, a o fun ipẹ̀ nla, awọn ti 
o mura lati ṣegbe ni ilẹ Assiria yio si Wá, ati 


ISAIAH. 26— 28 
awọn aṣátì ilẹ Egipti, nwọn o si sìn Oluwa ni 
oke mimọ ni Jerusalemu. 


2 8 LEGBE ni fun ade igberaga, fun 

awọn ọmuti Efraimu, ati fun itàna 
Tirọ ti ogo ẹwà rẹ̀, ti o wà lori afonifoji ọlọra ti 
awọn ti ọti—waini pa. 

2Kiye si i, Oluwa ni ẹnikan alagbara ati 
onipá, bi ẹfúfu lile, yiyin, ati ìji iparun, bi 
iṣàn—omi nla àkúnya, yio fi ọwé bì ṣubu sori 
ilẹ. 

3 Ade igberaga, awọn ọmuti Efraimu, li a o 
fi ẹsẹ tẹ̀ mọlẹ: 

4 Ati ogo ẹwà, ti o wà lori afonifoji ọlọra, 
yio jẹ itanna rirọ, gẹgẹ bi eso ti o yara ṣaju 
igba ìkore; eyiti nigbati ẹniti o ba nwò o ba ri, 
nigbati o wà li ọwéẹ rẹ̀ sibẹ, o gbe e mì. 

8. Li ọjọ na li Oluwa awọn ọmọ—ogun yio jẹ 
ade ogo, ati ade ẹwà fun iyokù awọn enia rẹ̀, 

6 Ati ẹmi idajọ fun awọn ẹniti o joko ni 
idajọ, ati agbara fun awọn ti o le ogun padà si 
ibode. 

7 Ṣugbọn awọn pẹlu ti ti ipa ọti—waini ṣìna, 
ati nipa ọti—lile nwọn ti ṣako; alufa ati wol! ti 
ṣìna nipa ọti—lile, ọti—Waini mu wọn darada— 
Ta, nwọn di aṣako nipa ọti-—lile, nwọn ṣìna 
ninu iran, nwọn kọsẹ ni idajọ. 

8 Nitori gbogbo tabili li o kún fun ébi ati 
ẹgbin, kò si ibi ti o m€Q. 

9 Tani on o kẹ̀ ni ìmọ? ati tani on o fi oye 
ẹkẹ̀ yé? awọn ẹniti a wọn li ẹnu—ọmú, ti a si 
já li ẹnu ọyàn. 

10 Nitori aṣẹ le aṣẹ, aṣẹ le aṣẹ; ẹsẹ le ẹsẹ, 
ẹsẹ le ẹsẹ; diẹ nihin, diẹ lọhun: 

ti Nitori nipa ẹ̀te ẹlẹyà ati ni òde miran li 
on o fi bá enia wọnyi sẹ̀rọ. 

12 Si ẹniti on wipe, Eyi ni isimi, ẹnyin ìba 
mu awọn alaárẹ̀ simi; eyi si ni itura: sibẹ nwọn 
kì yio gbé. 

13 Nitorina ẹrọ Oluwa jẹ aṣẹ le aṣẹ, aṣẹ le 
aṣẹ fun wọn: ẹsẹ le ẹsẹ, ẹsẹ le ẹsẹ; diẹ nihin, 
diẹ lọhun: ki nwọn ba le lọ, ki nwọn si ṣubu 
sẹhin, ki nwọn si ṣẹ, ki a si dẹ wọn, ki a si mu 
wọn. 

14 Nitorina ẹ gbé òrọ Oluwa, ẹnyin ẹlẹgàn, ti 
nṣe akoso awọn enia yi ti mbẹ ni Jerusalemu. 

18 Nitori ẹnyin ti wipe, Awa ti ba ikú dá 
majẹmu, a si ti ba ipò-okú mulẹ: nigbati 
pàṣan gigun yio là a já, kì yio de ọdọ wa: nitori 
awa ti fi eké ṣe abo wa, ati labẹ irQ li awa ti fi 
ara wa pamọ: 

16 Nitorina bayi li Oluwa Jehofah wi, pe, 
Kiyesi i, emi gbe okuta kan kalẹ ni Sioni fun 


ISAIAH. 28, 29 
ipilẹ, okuta ti a dán wò, okuta igun—ile iyebi— 
ye, ipilẹ ti o daju: ẹniti o gbagbọ kì yio sá. 

17 Idajọ li emi o fi le ẹsẹ pẹlu, ati ododo li 
emi o fi lé òṣuwọn: yinyin yio gbá abo eke lọ, 
omi o si kún bò ibi isasi mọlẹ. 

18 Majẹmu nyin ti ẹ ba ikú dá li a o sọ di 
asan, imulẹ nyin pẹlu ipò—okú kì yio duro; 
nigbati paṣán gigun yio rekọja; nigbana ni on 
o tẹ̀ nyin mọlẹ. 

19 Niwọn igbati o ba jade lọ ni yio mu nyin: 
nitori ni gbogbo owurọ ni yio rekọja, li ọsan 
ati li oru: kiki igburo rẹ̀ yio si di ijaiyà. 

20 Nitori akete kuru jù eyiti enia le nà ara rẹ̀ 
si, ati Ìbora kò ni ibò to eyi ti on le fi bò ara rẹ̀. 

21 Nitori Oluwa yio dide bi ti oke Perasimu, 
yio si binu gẹgẹ bi ti afonifoji Gibeoni, ki o ba 
le ṣe iṣẹ rẹ̀, iṣẹ àrà rẹ̀; yio si mu iṣe rẹ̀ ṣẹ, ajeji 
iṣe rẹ̀. 

22 Njẹ nitorina, ẹ máṣe jẹ ẹlẹgàn, ki a má ba 
sọ ìde nyin di lile; nitori emi ti gbé iparun lati 
ọdọ Oluwa, Oluwa awọn ọmọ—ogun Wá, ti o 
ti pinnu lori gbogbo ilẹ. 

23 Ẹ fetisilẹ, ẹ si gbé ohùn mi: ẹ tẹtilelẹ, ẹ si 
gbẹ ọrọ mi. 

24 Gbogbo ọjọ ni agbẹ̀ ha nroko lati gbìn? 
on o ha ma tú, a si ma fọ ilẹ rẹ̀ bi? 

25 Nigbati on ti tẹ ojú rẹ̀ tan, on kò ha 
nfunrugbìn dili, ki o si fọn irugbìn kummini 
ka, ki o si gbìn alikama lẹsẹ—ẹsẹ, ati barle ti a 
yàn, ati spelti nipò rẹ̀? 

26 Nitori Ọlọrun rẹ̀ ké ọ lati ni oye, o tilẹ 
kẹ̀ ọ. 

27 Nitori a kò fi ohun—elò pakà dili, bẹni a 
kì iyi kẹkẹ̀ kiri lori kummini; ṣugbọn ọpá li a 
ifi pa dili jade, ọgọ li a si fi lù kummini. 

268 Akara agbado li a lẹ; on kò le ma pa a titi, 
bẹ̀ni kò fi kẹkẹ̀—ẹrù fẹ ọ, bẹni kì ifi awọn 
ẹlẹṣin rẹ̀ tẹ̀ ẹ. 

28 Eyi pẹlu ti ọdọ Oluwa awọn ọmọ—ogun 
Wá, ẹniti o kún fun iyanu ni ìmọ, ti o tayọ ni 


iṣe. 
29 1EGBE ni fun Arieli, fun Arieli, ilu ti 

Dafidi ti ngbe! ẹ fi ọdun kún ọdun; jẹ 
ki wọn pa ẹran rubọ. 

2 Ṣugbọn emi o pọn Arieli loju, àwẹ on iba— 
nujẹ yio si wà; yio si dabi Arieli si mi. 

3 Emi o si détì ọ yika, emi o si wà odi tì ọ, 
emi o si mọ odi giga tì ọ. 

4 A osi rẹ̀ ọ silẹ, iwọ o sòrọ lati ilẹ jade, òrọ 
rẹ yio rẹ̀lẹ lati inu ekuru wá, ohùn rẹ yio si 
dabi ti ẹnikan ti o li ẹmi àfọṣẹ lati ilẹ jade, òrọ 
rẹ yio si dún lati inu erupẹ ilẹ wá. 


518 


Ọpọlọpọ awọn ọtá rẹ yio dabi ekuru 
lẹbulẹbu, ọpọlọpọ aninilara rẹ yio dabi ìyangbo 
ti o kọja lọ: lôtọ, yio ri bẹ̀ nisisiyi lojiji. 

5 Ará, ìṣẹlẹ, ati irô nla, pẹlu ìji on ẹfúfu, ati 
ọwọ ajonirun iná ni a o fi bẹ̀ ọ wò lati ọdọ 
Oluwa awọn ọmọ—ogun wá. 

? Bi alá iran oru li òpọlọpọ awọn orilẹ—ẹ̀de 
ti mba Arieli jà yio ri; gbogbo ẹniti o bá ati on, 
ati odi agbara rẹ̀ jà, ti nwọn si pQn ọ loju. 

3 Yio si dabi igbati ẹni ebi npa nla alá; si wo 
o, o njẹun; ṣugbọn o ji, ọkàn rẹ̀ si ṣofo: tabi bi 
igbati ẹniti ongbẹ ngbẹ nla alá, si wo o, onmu 
omi, ṣugbọn o ji, si wo o, o dáku, ongbẹ si 
ngoẹ ọkàn rẹ̀; gẹgẹ bẹ ni gbogbo òpọlọpọ 
orilẹ—ẹ̀de yio ri, ti mba oke Sioni jà. 

9 Mu ara duro jẹ, ki ẹnu ki o yà nyin; ẹ fẹ 
ara nyin loju, ẹ si fọju: nwọn mu amupara; 
ṣugbọn kì iṣe fun ọti—waini, nwọn nta 
gbọngbẹn ṣugbọn kì iṣe fun ohun mimu lile. 

10 Nitori Oluwa dà ẹmi 6run ijìka lù nyin, o 
si se nyin li oju: awọn woli ati awọn olori 
awọn ariran nyin li o bò li oju. 

11Iran gbogbo si dabi òrọ iwe kan fun nyin 
ti a di, ti a fi fun ẹnikan ti o mò ọ kà, wipe, 
Emi bẹ̀ ọ, kà eyi, ti o si wipe, emi kò le ṣe e; 
nitori a ti dí i. 

12 A si fi iwe na fun ẹniti kò mò iwe, wipe, 
Emi bẹ̀ ọ, kà eyi, on si wipe, emi kò mò iwe. 

13 Nitorina Oluwa wipe, Niwọn bi awọn 
enia yi ti nfi ẹnu wọn fà mọ mi, ti nwọn si nfi 
etẹ̀ wọn yìn mi, ṣugbọn ti ọkàn wọn jìna si mi, 
ti nwọn si bẹru mi nipa ilana enia ti a kọ wọn. 

14 Nitorina, Kiye si i, emi o ma ṣe iṣẹ iyanu 
lọ lárin awọn enia yi, ani iṣẹ iyanu ati ajeji: 
ọgbọn awọn ọlọgbén wọn yio si ṣegbe, oye 
awọn amoye wọn yio si p6ra. 

15 Egbe ni fun awọn ti nwá òna lati fi ipin— 
nu buruburu wọn pamọ kuro loju Oluwa, ti 
iṣẹ wọn si wà li okunkun, ti nwọn si wipe, 
Tali o ri wa? tali o mò wa? 

16 A, iyipo nyin! a ha le kà amẹ̀koko si bi 
amọ: ohun ti a mọ ti ṣe lẹ̀ wi fun ẹniti o ṣe e 
pe, On kò ṣe mi? ìkoko ti a mọ le wi fun ẹniti 
o mọ ọ pe, On kò moye? 

17 Kò ha ṣe pe ìgba diẹ kiun si i, a o sọ Le- 
banoni di ọgbà eleso, ati ọgbà eleso li a o kà si 
bi igbo? 

13 Ati li ọjọ na awọn aditi yio si gbẹ òrọ iwe 
nì, awọn afọju yio si riran lati inu owúsu— 
Wusù, ati lati inu okunkun. 

139 Ayò awọn onirẹlẹ yio bí si i ninu Oluwa, 
ati inu awọn talaka ninu awọn enia yio si dùn 
nina Ẹni—Mimọ Israeli. 


519 


20 Nitori a sọ aninilara na di asan, a si pa 
ẹlẹgàn run, a si ké gbogbo awọn ti nṣẹ aiṣede— 
de kuro. 

21 Ẹniti o dá enia li ẹbi nitori ẹrọ kan, ti 
nwọn dẹkùn silẹ fun ẹniti o baniwi ni ẹnubo— 
dẹ̀, ti nwọn si tì olododo si apakan, si ibi ofo. 

22 Nitorina bayi li Oluwa, ẹniti o rà Abra— 
hamu padà wi, pe, niti ile Jakobu, oju kì yio tì 
Jakobu mọ bẹni oju rẹ̀ kì yio yipada mọ. 

23 Ṣugbọn nigbati on nri awọn ọmọ rẹ̀, iṣẹ 
ọwéẹ̀ mi, li arin rẹ̀, nwọn o yà orukọ mi si 
mim€6, nwọn o si yà Ẹni—Mimọ Jakobu nì si 
mimé, nwọn o si bẹ̀ru Ọlọrun Israeli. 

24 Awọn pẹlu ti o ṣinà nipa ẹmi, oye yio wá 
yé wọn, ati awọn ti nsọ bétibòti yio kẹ ẹk6. 
3 0 1OLUWA wWipe, egbé ni fun awọn 

ọlòtẹ ọmọ, ti nwọn gbà ìmọ, ṣugbọn 
kì iṣe ati ọdọ mi; ti nwọn si mulẹ, ṣugbọn kì 
iṣe nipa ẹmi mi, ki nwọn ba le fi ẹ̀ṣẹ kún ẹ̀ṣẹ: 

2 Ti nwọn nrìn lọ si Egipti, ṣugbọn ti nwọn 
kò bere li ẹnu mi; lati mu ara wọn le nipa 
agbara Farao, ati lati gbẹkẹle ojiji Egipti! 

3Nitorina ni agbara Farao yio ṣe jẹ itiju nyin, 
ati igbẹkẹle ojiji Egipti yio jẹ idámu nyin. 

4 Nitori awọn olori rẹ̀ wá ni Soani, awọn 
ikò rẹ̀ de Hanesi. 

5 Oju awọn enia kan ti kò li ẹ̀re fun wọn tilẹ 
tì wọn, ti kò le ṣe iranwọ, tabi anfani, bikoṣe 
itiju ati ẹ̀gan pẹlu. 

6 Òrọ—ìmọ niti awọn ẹranko gusu: sinu ilẹ 
Wahala on àrodun, nibiti akọ ati abo kiniun ti 
wá, pamọlẹ ati ejò—ina ti nfò, nwọn o rù ọrẹ 
wọn li ejika awọn ọmọ kẹtẹkẹtẹ, ati iṣura wọn 
lori iké awọn ràkumí, sọdọ awọn enia kan ti kò 
li ẹ̀re. 

? Egipti yio ṣe iranwọ lasan, kò si ni lari: 
nitorina ni mo ṣe kigbe pẹ̀ e ni, Rahabu ti o 
joko jẹ. 

8 Nisisiyi lọ, kọ ọ niwaju wọn si wala kan, si 
kọ ọ sinu iwe kan, ki o le jẹ fun igbà ti mbọ lai 
ati lailai: 

98 Pe, ọlọtẹ enia ni awọn wọnyi, awọn ọmọ 
eké, awọn ọmọ ti kò fẹ igbé ofin Oluwa: 

10 Ti nwọn wi fun awọn ariran pe, Máṣe ri— 
ran; ati fun awọn woli pe, Má sọtẹlẹ ohun ti o 
tẹ fun wa, sọ nkan didùn fun wa, sọ asọtẹlẹ̀ 
itanjẹ. 

11 Kuro li ọna na, yẹ̀ kuro ni ipa na, mu ki 
Ẹni—Mimọ Israeli ki o dẹkun kuro niwaju wa. 

12 Nitorina bayi li Ẹni—Mimọ Israeli wi, 
Nitoriti ẹnyin gàn ẹ̀rọ yi, ti ẹnyin si gbẹkẹle 
ininilara on ìyapa, ti ẹnyin si gbe ara nyin lé e; 


ISAIAH. 29, 30 
13 Nitorina ni aiṣedede yi yio ri si nyin bi 
odi yiya ti o mura ati ṣubu, ti o tiri sode lara 
ogiri giga, eyiti wiwé rẹ̀ de lojijì, lojukanna. 
14Yio si fé ọ bi fif$ ohun—ẹ̀lo amò ti a fẹ 
tútu; ti a kò dasi: tobẹ ti a kì yio ri apadi kan 
ninu ẹf rẹ̀ lati fi fọn iná li oju aro, tabi lati fi 
bù omi ninu iktidu. 

15 Nitori bayi ni Oluwa Jehofah, Ẹni-Mimọ 
Israeli wi; Ninu pipada on sisimi li a o fi gbà 
nyin là; ninu didakẹjẹ ati gbigbẹkẹle li agbara 
nyin wà; ṣugbọn ẹnyin kò fẹ. 

16 Ṣugbọn ẹnyin wipe, Bẹkọ; nitori ẹṣin li a 
o fi sá; nitorina li ẹnyin o ṣe sá: ati pe, Awa o 
gùn eyi ti o lẹ̀ sare; nitorina awọn ti yio lepa 
nyin yio lẹ̀ sare. 

17 Ẹgbẹrun yio sá ni ibawi ẹnikan; ni ibawi 
ẹni marun li ẹnyin o sá: titi ẹnyin o fi kù bi 
àmi lori oke—nla, ati bi asia lori oke. 

18 Nitorina ni Oluwa yio duro, ki o le ṣe ore 
fun nyin, ati nitori eyi li o ṣe ga, ki o le ṣe 
iyọnu si nyin: nitori Oluwa li Ọlọrun idajọ: 
ibukun ni fun gbogbo awọn ti o duro dẹ̀ e. 

19 Nitori awọn enia Sioni yio gbe Jerusale— 
mu, iwọ kì yio sọkun mọ: yio ṣanu fun ọ gidi— 
gidi nigbati iwọ ba nkigbe; nigbati on ba gbẹ 
ọ, yio dá ọ lohùn. 

20 Oluwa yio si fi onjẹ ipọnju, ati omi inira 
fun nyin, awọn olukéni rẹ kì yio sápamẹ mọ, 
ṣugbọn oju rẹ yio ri olukQni rẹ̀: 

21 Eti rẹ o si gbé òrọ kan lẹhin rẹ, Wipe, 
Eyiyi li ọna, ẹ ma rin ninu rẹ̀, nigbati ẹnyin bá 
yi si apa ọtún, tabi nigbati ẹnyin bá yi si apa 
òsi. 

22 Ẹnyin o si sọ ibora ere fadaka nyin wọnni 
di aimẹ̀, ati ọṣẹ ere Wura didà nyin wọnni: 
iwọ o sọ wọn nù bi ohun—aim€, iwọ o si WÍ 
fun u pe, Kuro nihinyi. 

23 On o si rò òjo si irugbin rẹ ti iwọ ti fn si 
ilẹ: ati onjẹ ibísi ilẹ, yio li ọrá yio si pò: li ọjọ 
na ni awọn ẹran rẹ yio ma jẹ̀ ni pápa oko nla. 

24 Awọn akọ—malu. pẹlu, ati awọn ọmọ 
kẹtẹkẹtẹ ti ntulẹ yio jẹ oko didùn, ti a ti fi 
kònkọsọ ati atẹ fẹ. 

25 Ati lori gbogbo oke—nla giga, ati lori gbogbo 
oke kékẹ̀ké ti o ga, ni odò ati ipa—omi yio wà li 
ọjọ pipa nla, nigbati ile—iṣé wọnni bá wú. 

26 Imẹlẹ oṣupa yio si dabi imélẹ 6run, imélẹ 
6ôrun yio si ràn ni iwòn igbà meje, bi imélẹ ọjọ 
meje, li ọjọ ti Oluwa dí yiya awọn enia rẹ̀, ti o 
si ṣe àwotán ọgbẹ ti a ṣá wọn. 

2? Kiyesi i, orukọ Ọluwa mbò lati òna jijin 
wá, ibinu rẹ̀ si njo, ẹrù rẹ̀ si wuwo: ẹ̀te rẹ̀ si 
kún fun ikannu, ati ahọn rẹ̀ bi ajonirun iná: 


ISAIAH. 30— 32 
28 Emi rẹ̀ bi kikun omi, yio si de arin—meji 

ọrùn, lati fi kọnkọsọ kù awọn orilẹ—ẹ̀de: ijanu 

yio si wà li ẹ̀rẹké awọn enia, lati mu wọn ṣina. 

29 Ẹnyin o li orin kan, gẹgẹ bi igbati a nṣe 
ajọ li oru; ati didùn inu, bi igbati ẹnikan fun 
fẹ̀re lọ, lati wá si òke—nla Oluwa, sọdọ Apata 
Israeli. 

30 Oluwa yio si mu ki a gbẹ ohùn ogo rẹ̀, 
yio si fi isọkalẹ apá rẹ̀ hàn pẹlu ikannu ibinu 
rẹ̀, ati pẹlu ọwọ ajonirun iná, pẹlu ifúnka, ati 
ijì, ati yinyin. 

31 Nitori nipa ohùn Oluwa li a o fi lù awọn 
ara Assiria bo ilẹ, ti o fi kùmọ lù. 

32 Ati nibi gbogbo ti paṣán ti a yàn ba kọja 
si, ti Oluwa yio fi lé e, yio ṣe pẹlu tabreti ati 
dùru: yio si fi irẹkẹ̀kẹ ogun bá a jà. 

33 Nitori a ti yàn Tofeti lati igbà atijọ; nitôtọ, 
ọba li a ti pẹ̀se rẹ̀ fun; o ti ṣe e ki o jìn, ki o si 
gbòro: okiti rẹ̀ ni iná ati igi pupọ; emi Oluwa, 


bi iṣàn imí—ọjẹ ntàn iná ràn a. 

3 l 1EGBE ni fun awọn ti o sọkalẹ lọ si 
Egipti fun iranlọwọ; ti nwọn gbẹkẹlẹ 

ẹṣin, ti nwọn gbiyele kẹkẹ̀, nitoriti nwọn pọ: 

nwọn si gbẹkẹle ẹlẹṣin nitoriti nwọn li agbara 

jọjọ; ṣugbọn ti nwọn kò wò Ẹni—Mimọ Israeli, 

nwọn kò si wá Oluwa! 

2Ṣugbọn on gbén pẹlu, o si mu ibi wá, kì 
yio si dá ẹ̀rọ rẹ̀ padà: on si dide si ile awọn 
oluṣe buburu, ati si oluranlọwọ awọn ti nṣiṣẹ 
aiṣedede. 

3 Nitori enia li awọn ara Egipti, nwọn kì iṣe 
Ọlọrun; ẹran li awọn ẹṣin wọn, nwọn kì si iṣe 
ẹmi. Oluwa yio si nà ọwé rẹ̀, ki ẹniti nràn ni 
lọwọ ba le ṣubu, ati ki ẹniti a nràn lọwọ ba lẹ̀ 
ṣubu, gbogbo wọn o jùmọ ṣegbe. 

4 Nitori bayi li Oluwa ti wi fun mi pe, Gẹgẹ 
bi kiniun ati ẹgbòrọ kiniun ti nkùn si ohun— 
ọdẹ rẹ̀, nigbati a npẹ̀ ọpọlọpọ oluṣọ—agutan 
jade wá si i, ti on kò bẹ̀ru ohùn wọn, ti kò si 
rẹ̀ ara rẹ̀ silẹ fun ariwo wọn: bẹ̀li Oluwa awọn 
ọmọ-ogun yio sọkalẹ wá lati jà lori okẹ̀—nla 
Sioni, ati lori oke kékẹ̀ké rẹ̀. 

5 Gẹgẹ bi ẹiyẹ iti fi iyé apa ṣe, bẹni Oluwa 
awọn ọmọ-—ogun yio dabòbo Jerusalemu; ni 
didábòbo o pẹlu yio si gbà o silẹ; ni rirekọja 
on o si dá a si. 

BẸ yipadà si ẹniti ẹ ti nṣòtẹ si gidigidi, 
ẹnyin ọmọ Israeli. 

? Nitori li ọjọ na ni olukuluku enia yio jù 
ere fadaka rẹ̀, ati ere wura rẹ̀ nù, ti ọwọ ẹnyin 
tikara nyin ti ṣe fun ẹ̀ṣẹ fun nyin. 

8 Nigbana ni ara Assiria na yio ṣubú nipa 


520 


idà, ti kì iṣe nipa idà ọkunrin, ati idà, ti ki iṣe 
ti enia yio jẹ ẹ: ṣugbọn on o sá kuro niwaju 
idé, awọn ọdọmọkunrin rẹ̀ yio ma sìnrú. 

? Apata rẹ̀ yio kọja lọ fun ẹ̀ru, awọn olori rẹ̀ 
yiẹ bẹ̀ru asia na, ni Oluwa wi, ẹniti iná rẹ̀ wà 


ni Sioni, ati ileru rẹ̀ ni Jerusalemu. 
32 1 KIYESI i, ọba kan yio jẹ li ododo, 
awọn olori yio fi idajọ ṣe akoso. 

" Ẹnikan yio si jẹ bi ibi isipamọ kuro loju 
ẹftifu, ati abo kuro lọwọ ijì; bi odo—omi ni ibi 
gbigbẹ, bi ojiji apata nla ni ilẹ gbigbẹ. 

ti Oju awọn ẹniti o riran kì yio ṣe baibai, ati 
eti awọn ti o ngbé yio tẹ̀ silẹ. 

Ọkàn awọn oniwàduwàdu yio mò: oye, 
ahon awọn akolòlo yio sẹòrọ kedere. 

t.A kì yio tun pẹ̀ alaigbẹn ni ẹni—ọlá mọ, 
bẹ̀ni a kì yio pe òbàlújẹ ni ẹni pataki mọ. 

6 Nitori eniakenia yio ma sọ isọkusọ, ọkàn 
rẹ̀ 'yio si ma ṣiṣẹ aiṣedede, lati ṣe agabàgebe, 
ati lati ṣì ẹrọ sọ si Oluwa, lati sọ ọkàn ẹniti ebi 
npa di ofo, ati lati mu ki ohun—mimu awọn tí 
on$£pbẹ ngbẹ ki o dá. 

?Ibi ni gbogbo ohun—elò enia—kenia jẹ 
pẹlu: on gbà ẹ̀ro buburu, lati fi ẹrọ eke pa ta— 
laka run, bi alaini tilẹ nsọ ôtọ ẹ̀rọ. 

8Ṣugbọn ẹni—rere a ma gbẹ̀ro ohun rere; 
nipa ohun-rere ni yio ṣe duro. 

9Dide, ẹnyin obinrin ti o wà ni irọra; gboô 
ohùn mi, ẹnyin alafara obinrin; fetisi òrọ mí. 

10 Ọpọlọpọ ọjọ, on ọdún, li a o fi ma wahala 
nyin, ẹnyin alafara obinrin: nitori ikore kì yio 
si, kikojọ rẹ̀ kì yio de. 

1I Warìri, ẹnyin obinrin ti o wà ni irọra; ki 
Waliala ba nyin ẹnyin alafara: ẹ tú aṣọ, ki ẹ si 
wà ni ihòho, ki ẹ si dì àmure ẹgbẹ̀ nyin. 

12Nwọn o pohùnrere fun ọmú, fun pápa 
daradara, ati fun àjara eleso. 

13 Ẹgún ògan on òṣuṣu yio wá sori ilẹ awọn 
enia mi; nitôtọ, si gbogbo ile ayò ni ilu alayò. 

14 Nitoripe a o kò afin wọnni silẹ; a o fi ilu 
ariwo na silẹ; odi ati ile-iṣẹ ni yio di íhò titi 
lai, ayò fun kẹtẹkẹtẹ—-igbẹ, pápa—oko fun 
ọwọỌ-ẹran; 

tti Titi a o fi tú Ẹmi jade si wa lara lati oke 
Wá, ati ti aginju yio fi di ilẹ eléso, ti a o si kà 
ilẹ eleso si bi igbo. 

1£ Nigbana ni idajọ yio ma gbe aginju; ati 
ododo ninu ilẹ eleso. 

17 Iṣẹ ododo yio si jẹ alafia, ati eso ododo 
yio jẹ idakẹjẹ on abo titi lai. 

18 Awọn enia mi yio si ma gbe ibugbe alafia, 
ati ni ibugbe idaniloju, ati ni ibi isimi iparọrọ; 


521 


18 Ṣugbọn yio rò yìnyín, nigbati igbô nṣubu 
lulẹ; ati ni irẹlẹ a o rẹ ilu na silẹ. 

20 Alabukun fun ni ẹnyin ti nfọnrugbìn niha 
omi gbogbo, ti nrán ẹṣẹ malu ati ti kẹtẹkẹtẹ 


jade sibẹ. 

33 1 EGBÉ ni fun iwọ abanijẹ, ti a kò si bà 
ọ jẹ: ti o nhùwa arekereke, ti a kò si 

himwa arekereke si ọ! nigbati iwọ o dẹkun ati 

banijẹ, a o bà ọ jẹ; ati nigbati iwọ bá fi opin si 

ihirwa arekereke, nwọn o hùwa arekereke si ọ. 

2 Oluwa, ṣánu fun Wa; awa ti duro de ọ: 
iwọ má ṣe apá wọn li òròwúrò ani igbala wa 
nigba ipọnju. 

3 Li ariwo irẹkẹ̀kẹ li awọn enia sá, ni gbigbe 
ara rẹ soke li a fẹn awọn orilẹ—ẹ̀de ká. 

4A o si ṣà ikogun nyin jọ bi ikojọ awọn 
ẹlẹngà: bi isure siwa, isure sẹhin awọn eṣú, li 
on o sure si Wọn. 

8s Gbigbega li Oluwa; nitori on ngbe ibi 
giga: on ti fi idajọ ati ododo kún Sioni. 

6 On osi jẹ iduroṣinṣin akoko rẹ̀, iṣura igbala, 
ọgbẹn ati imọ; ìbẹru Oluwa ni yio jẹ iṣura rẹ̀. 

7 Kiyesi i, awọn akọni kigbe lode, awọn ikò 
alafia sọkún kikorò. 

8 Ọna opopo nla wọnni ṣéfo, ero dá, on ti bà 
majẹmu jẹ, o ti kẹgàn ilu wọnni, kò kà ẹnikan si. 

9 Ilẹ ngbawẹ̀ o si njoro, oju nti Lebanoni o 
si rọ: Ṣaroni dabi aginju; ati Baṣani ati Karmeli 
gbòn eso wọn danú. 

10 Oluwa wipe, nisisiyi li emi o dide, nisi— 
siyi li emi o gbe ara mi soke. 

1! Ẹ o loyun iyangbò, ẹ o si bi pòropéro; 
emi nyin, bi iná, yio jẹ nyin run. 

12 Awọn enia yio si dabi sisun €ru, bi ẹgún 
ti a ké ni nwọn o jo ninu iná. 

13 Ẹ gbẹ, ẹnyin ti o jina rére, eyi ti mo ti ṣe; 
ati ẹnyin ti o sunmọ tosí, ẹ jẹwọ agbara mi. 

14 Eru bà awọn ẹlẹṣẹ̀ ni Sioni; ibẹru—bojo ti 
mu awọn agabàgebẹ̀. Tani ninu wa ti o le gbe 
inu ajonirun iná? tani ninu wa ti yio le gbe inu 
iná ainipẹkun? 

15 Ẹniti nrìn li ododo, ti o si nsòrọ titẹ; ẹniti o 
gan ẹ̀re ininilara, ti o gbòn ọwọ rẹ̀ kuro ni 
gbigbà abẹtẹlẹ, ti o di eti rẹ ni gbigbé ti ẹ̀jẹ, ti o 
si di oju rẹ ni riri ibi. 

16 On na yio gbe ibi giga: ile apáta yio ṣe ibi 
abo rẹ̀: a o fi onjẹ fun u; omi rẹ̀ yio si daju. 

17 Oju rẹ̀ yio ri ọba ninu ẹwà rẹ̀: nwọn o ma 
wò ilẹ ti o jina réré. 

18 Aiya rẹ yio ṣe aṣaro ẹru nla. Nibo ni 
akọwe wa? nibo ni ẹniti nwòn nkan gbe wá? 
nibo ni ẹniti o nkà ile-ẹ̀ṣọ wọnni gbe wà? 


ISAIAH. 32—34 
19 Iwọ ki yio ri awọn enia ti o muná; awọn 
enia ti òrọ wọn jinlẹ ju eyiti iwọ le gbé, ti 
ahọn wọn ṣe ololò, ti kò le ye ọ. 

20 Wo Sioni, ilu ajọ afiyesi wa: oju rẹ yio ri 
Jerusalemu ibugbe idakẹjẹ, agọ ti a ki yio tú 
palẹ mọ; kò si ọkan ninu €kàn rẹ ti a o ṣí ni 
ipò lai, bẹni kì yio si ọkan ninu okún rẹ̀ ti 
yio já. 

21 Ṣugbọn nibẹ ni Oluwa ogo yio ri fun 
Wa, bi ibi odò gbigbòro on odò ṣiṣan; nibiti 
ọkò alajẹ̀ ki yio kọja, bẹni ọkò nlanla ki yio là 
a ja. 

22 Nitori Oluwa ni onidajọ Wa, Oluwa li 
olofin wa, Oluwa li ọba wa; on o gba wa là. 

23 Okún opòô—ọkò rẹ tú; nwọn kò le di opé- 
ọkẹ mu le danin—danin, nwọn kò le ta igbo— 
kun: nigbana li a pin ikogun nla; amúkun ko 
ikogun. 

24 Ati awọn ará ibẹ̀ ki yio wipe, Ara mi kò yá: 
a o dari aiṣedede awọn enia ti ngbe ibẹ jì wọn. 
3 4 1 SUNMỌ tosí, ẹnyin orilẹ—ẹ̀de lati 

gbẹ, tẹtisilẹ ẹnyin enia, jẹ ki aiye 
gbQ, ati ẹ̀kun rẹ̀; aiye ati ohun gbogbo ti o ti 
inu rẹ̀ jade. 

2 Nitori ibinu. Oluwa mbẹ lara. gbogbo 
orilẹ—ẹ̀de, ati irúnu rẹ̀ lori gbogbo ogun wọn: 
o ti pa wọn run patapata, o ti fi wọn fun pipa. 

3 Awọn ti a pa ninu wọn li a o si jù sode, 
ôrùún wọn yio ti inu okú wọn jade, awọn 
oke-nla yio si yẹ nipa ẹjẹ wọn. 

4 Gbogbo awọn ogun ọrun ni yio di yiyé, a 
o si ká awọn ọrun jọ bi takàda, gbogbo ogun 
Wọn yio si ṣubu lulẹ, bi ewe ti ibẹ kuro lara 
àjara, ati bi bib6 eso lara igi Òpọtẹ. 

85 Nitori ti a rẹ idà mi li ọrun, kiyesi i, yio 
sọkalẹ wá sori Idumea, ati sori awọn enia 
egún mi, fun idajọ. 

6Idà Oluwa kun fun ẹ̀jẹ, a mu u sanra fun 
òra, ati fun ẹ̀jẹ ọdọ—agutan ati ewurẹ, fun ọrá 
ere àgbo: nitoriti Oluwa ni irubọ kan ni Bos— 
ra, ati ipakupa nla kan ni ilẹ Idumea. 

7 Ati awọn agbanrere yio bá wọn sọkalẹ 
Wá, ati awọn ẹgbòrọ malu pẹlu awọn akọ 
malu; ilẹ wọn li a o fi ẹ̀jẹ rin, a o si fi òrá sọ 
ekuru wọn di ọlẹra. 

8 Nitori ọjọ ẹsan Oluwa ni, ati ọdun isan— 
padà, nitori òran Sioni. 

9 Odò rẹ̀ li a o si sọ di Ọdà, ati ekuru rẹ̀ di 
imi—O6run, ilẹ rẹ̀ yio si di dà ti njona. 

10 A kì o pa a li oru tabi li ọsan; ẹfin rẹ̀ yio 
goke lailai: yio dahoro lati iran de iran; kò si 
ẹnikan ti yio là a kọja lai ati lailai. 


ISAIAH. 34— 36 5. 

11 Ṣugbọn ẹiyẹ ofú ati àkala ni yio ni i; ati 
owiwi ati iwò ni yio ma gbe inu rẹ̀: on o si nà 
okún iparun sori rẹ̀, ati okuta ofo. 

12 Niti awọn ijoye rẹ̀ ẹnikan kì yio si nibẹ ti 
nwọn o pe wá si ijọba, gbogbo awọn olori rẹ̀ 
yio si di asan. 

13 Ẹgún yio si hù jade ninu áfin rẹ̀ wọnni, 
ẹgún ẹ̀gan ninu ilú olodi rẹ̀: yio jẹ ibugbé 
awọn dragoni, ati agbalá fun awọn owiwi. 

14 Awọn ẹran ijù ati awọn òwawa ni yio 
pade, ati satire kan yio ma kọ si ekeji rẹ; iwin 
yio ma gbe ibẹ̀ pẹlu, yio si ri ibi isimi fun ara rẹ̀. 

15 Owiwi yio tẹ̀ itẹ rẹ̀ sibẹ̀, yio yé, yio si pa, 
yio si kojọ labẹ ojiji rẹ̀: awọn gúnugú yio pejọ 
sibẹ pẹlu, olukuluku pẹlu ẹnikeji rẹ̀. 

16Ẹ wá a ninu iwe Oluwa, ẹ si kà a: ọkan 
ninu wọnyi kì yio yẹ̀, kò si ọkan ti yio fẹ ekeji 
rẹ̀ kù: nitori ẹnu mi on li o ti paṣẹ, ẹmi rẹ̀ li o 
ti ko wọn jọ. 

17On ti dì ìbo fun wọn, ọwé rẹ̀ si fi tita 
okùn pin i fun wọn: nwọn o jogun rẹ̀ lailai, 
lati iran de iran ni nwọn o ma gbe inu rẹ̀. 
3 5 1AGINJU ati ilẹ gbigbẹ yio yò fun 

wọn; ijú yio yò, yio si tanna bi lili. 

2 Ni titanna yio tanna; yio si yẹ ani pẹlu ayọ 
ati orin: ogo Lebanoni li a o fi fun u, ẹwà Kar— 
meli on Ṣaroni; nwọn o ri ogo Oluwa, ati ẹwà 
Ọlọrun wa. 

3Ẹ mu ọwẹ̀ ailera le, ẹ si mu ekun ailera 
lokun. 

4Ẹ sọ fun awọn alailaiyà pe, ẹ tujuka, ẹ má 
bẹ̀ru: wò o, Ọlọrun nyin o wá ti on ti ẹsan, 
Ọlọrun ti on ti igbẹsan; on o Wá, yio si gbà nyin. 

5 Nigbana li oju awọn afọju yio là, eti awọn 
aditi yio si ṣi. 

6 Nigbana li awọn arọ yio fò bi agbọnrin, ati 
ahọn odi yio kọrin: nitori omi yio tú jade li 
aginju, ati iṣàn omi ni ijú. 

1 Ilẹ yíyan yio si di abata, ati ilẹ ongbẹ yio di 
isun omi; ni ibugbé awọn dragoni, nibiti olu— 
kuluku dubulẹ, ni o jẹ ọgbà fun ésú on iyẹ̀. 

BOpopo kan yio si wà nibẹ, ati òna kan, a o 
si ma pẹ̀ e ni, Ọna iwà—mimé; alaimô kì yio 
kọja nibẹ; nitori on o wà pẹlu wọn: awọn ero 
òna na, bi nwọn tilẹ jẹ òpe, nwọn kì yio ṣì i. 

9 Kiniun kì yio si nibẹ, bẹni ẹranko buburu 
kì yio gún u, a kì yio ri i nibẹ; ṣugbọn awọn ti 
a ràápada ni yio ma rìn nibẹ: 

10 Awọn. ẹni—iràpada. Oluwa. yio. padà, 
nwọn o wá si Sioni ti awọn ti orin, ayò ai— 
nipẹkun yio si wà li ori wọn: nwọn o ri ayò ati 
inu didún gba, ikanu on imí-ẹ̀dùn yio si fò lọ. 


3ô 


1O si di igbati o ṣe li ọdun ikẹrinla 
Hesekiah ọba, Sennakeribu ọba Assi— 
ria wá dòtì gbogbo ilu olodi Juda, o si kú wọn. 

2Ọba Assiria si rán Rabṣake lati Lakiṣi lọ si 
Jerusalemu, ti on ti ogun nla, sọdọ Hesekiah 
ọba. O si duro lẹba idari omi abàta oke, li 
opopo pápa afọṣọ. 

aNigbana ni Eliakimu ọmọ Hilkia, olùtôju 
ile, jade tò ọ wá, pẹlu Ṣebna akọwe, ati Joa 
ọmọ Asafu, akọwe iranti. 

ti. Rabṣake si wi fun wọn pe, Ẹ wi fun Hese— 
kiah nisisiyi, pe, Bayi li ọba nla, ọba Assiria 
Wi, pe, Igbẹkẹle wo ni eyi ti iwọ gbe ara le yi? 

t'Iwọ wi pe, Mo ni, (ṣugbọn ẹrọ ẹ̀te lasan ni 
nwọn) emi ni ìmọ ati agbara fun ogun jija: njẹ 
tani iwọ tilẹ gbẹkẹle ti iwọ fi nṣòtẹ si mi? 

6 Wò o, iwọ gbẹkẹle ọpá iyẹ fifé yi, le Egip— 
ti; eyiti bi ẹnikẹni ba fi ara tì, yio wọnu ọwẹ 
rẹ̀, yio si gún u: bẹni Farao ọba Egipti ri si 
gbogbo awọn ti o gbẹkẹle e. 

?Ṣugbọn bi iwọ ba wi fun mi pe, Awa 
gbẹkẹle Oluwa Ọlọrun wa: on kọ ẹniti Hese— 
kiah ti mu ibi giga rẹ wọnni, ati pẹpẹ rẹ̀, 
wọnni kuro, ti o si wi fun Juda ati Jerusalemu 
pe, ẹnyin o ma sìn niwaju pẹpẹ yi? 

8 Njẹ nisisiyi, emi bẹ̀ ọ, mu ohun—iyàn wá 
fun oluwa mi ọba Assiria, emi o si fun ọ li 
ẹgba ẹṣin, bi iwọ nipa tirẹ ba le ni enia to lati 
gùn wọn. 

9 Njẹ iwọ o ti ṣe le yi oju balogun kan pada 
ninu awọn ti o rẹhin ju ninu awọn iranṣẹ 
oluwa mi, ti iwọ si ngbẹkẹ rẹ le Egipti fun 
kẹkẹ, ati fun ẹlẹṣin? 

109 Emi ha dá goke wá nisisiyi lẹhin Oluwa 
si ilẹ yi lati pa a run bi? Oluwa wi fun mi pe, 
Goke lọ si ilẹ yi, ki o si pa a run. 

ti Nigbana ni Eliakimu ati Ṣebna ati Joa Wi 
fun Rabṣake pe, Mo bẹ̀ ọ, ba awọn ọmọ—ọdọ rẹ 
sòrọ li ede Siria, nitori awa gbé: má si ṣe ba wa 
sòrọ li ede Ju, li eti awọn enia ti o wà lori odi. 

12 Ṣugbọn Rabṣake wipe, Oluwa mi ha rán 
mi si oluwa rẹ lati sọ ẹrọ wọnyi? kò ha ran mi 
sọdọ awọn ọkunrin ti o joko lori odi, ki nwọn 
ki o le ma jẹ igbẹ ara wọn, ki nwọn si ma mu 
ìtọ ara wọn pẹlu nyin? 

18 Nigbana ni Rabṣake duro, o si fi ohùn 
Tara kigbe li éde awọn Ju, o si wipe, Ẹ gbẹ òrọ 
ọba nla, ọba Assiria. 

14 Bayi ni ọba na wi, pe, Ẹ máṣe jẹ ki Hese— 
kiah tan nyin jẹ: nitori on kì o lẹ̀ gbà nyin. 

15Ẹ máṣe jẹ ki Hesekiah ki o mu nyin 
gbẹkẹle Oluwa, wipe, Ni gbigba Oluwa yio 
gbà wa, a ki o fi ilu yi le ọba Assiria lọwọ. 


523 


16 Ẹ máṣe fetisi ti Hesekiah: nitori bayi li ọba 
Assiria wi pe, Ẹ fi ẹ̀bun bá mi rẹ̀, ki ẹ si jade tọ 
mi wá: ki olukuluku nyin ma jẹ ninu ajara rẹ̀, 
ati olukuluku nyin ninu igi òpọtẹ rẹ̀, ki oluku— 
luku nyin si ma mu omi ninu àmu on tikalarẹ̀; 

17 Titi emi o fi wá lati mu nyin lọ si ilẹ kan 
bi ilẹ ẹnyin tikala nyin, ilẹ ọkà ati ọti—waini, 
ilẹ onjẹ ati ọgba àjara. 

18 Ẹ ṣọra ki Hesekiah ki o má pa nyin niyẹ̀ 
dà wipe, Oluwa yio gbà Wa, ọkan ninu òriṣa 
awọn orilẹ-ẹ̀de ha gba ilẹ rẹ̀ lọwọ ọba Assiria 
TÌ bi? 

19 Nibo li awọn òriṣa Hamati on Arfardi gbe 
wà? Nibo li awọn òriṣa Sefarfaimu wa? nwọn 
ha si ti gbà Samaria li ọwé mi bi? 

20 Tani ninu gbogbo oriṣa ilẹ wọnyi, ti o ti 
gbà ilẹ wọn kuro li ọwọ mi, ti Oluwa yio fi 
gbà Jerusalemu kuro li ọwọ mi? 

21 Ṣugbọn nwọn dakẹ, nwọn kò si da a 
lohùn òrọ kan: nitoriti aṣẹ ọba ni, pe, Ẹ máṣe 
da a lohùn. 

22 Nigbana ni Eliakimu, ọmọ Hilkia, ti iṣe 
olutọju ile, ati Ṣebna akọwe, ati Joa, ọmọ Asafu 
akọwe iranti, wá sọdọ Hesekiab ti awọn ti aṣọ 
Wọn ni fifàya, nwọn si sọ òrọ Rabṣake fun u. 


3 7 TO si ṣe, nigbati Hesekiah ọba gbẹ, o 
fà aṣọ rẹ̀ ya, o si fi aṣọ ọfọ bora, o si lọ 
sinu ile Oluwa. 

20 si ran Eliakimu, ti o ṣe olutọju ile, ati 
Ṣebna akọwe, ati awọn agba alufa ti nwọn fi 
aṣọ ọfọ bora, sọdọ Isaiah woli, ọmọ Amosi. 

3Nwọn si wi fun u pe, Bayi ni Hesekiah wi, 
Oni jẹ ọjọ wahalà, ati ibawi, ati ẹgàn: nitori 
awọn ọmọ de igbà ibí, agbara kò si si lati bi 
Wọn. 

Bọya Oluwa Ọlọrun rẹ yio gbé ẹ̀rọ 
Rabṣake, ẹniti oluwa rẹ̀ ọba Assiria ti rán lati 
gàn Ọlọrun aláyẹ̀, yio si ba ẹrọ ti Oluwa Ọlọ— 
run rẹ ti gbọ Wi: nitorina gbe adura rẹ soke 
fun awọn iyokù ti o kù. 

5 Bẹni awọn iranṣẹ Hesekiah ọba wá sọdọ 
Isaiah. 

6 Isaiah si wi fun wọn pe, Bayi ni ki ẹ wi 
fun oluwa nyin, pe, Bayi ni Oluwa wi, Máṣe 
bẹ̀ru ọrọ ti iwọ ti gbọ, nipa eyiti awọn iranṣẹ 
ọba Assiria ti fi sọrọ buburu si mi. 

7 Wò o, emi o fi €mi kan sinu rẹ̀, on o si gbẹ 
irô kan, yio si pada si ilu on tikalarẹ̀; emi o si 
mu ki o ti ipa idà ṣubu ni ilẹ on tikalarẹ̀. 

8 Bẹni Rabṣake padà, o si ba ọba Assiria 
mba Libna jagun: nitori ti o ti gbẹ pe o ti kuro 
ni Lakiṣi. 


ISAIAH. 36, 37 
SO si gbọ a nwi niti Tirhaka ọba Etiopia, 
pe, O mbò wá ba iwọ jagun. Nigbati o si gbọ, 
o rán awọn ikò lọ sọdọ Hesekiah, wipe, 

10 Bayi ni ki ẹ wi fun Hesekiah ọba Juda, pe, 
Má jẹ ki Ọlọrun rẹ, ẹniti iwọ gbẹkẹle, ki o tàn ọ 
jẹ, wipe, A kì yio fi Jerusalemu le ọba Assiria 
lọwọ. 

tI Kiyesi i, iwọ ti gbẹ ohun ti awọn ọba 
Assiria ti ṣe si ilẹ gbogbo bi nwọn ti pa wọn 
run patapata: a o si gbà iwọ bi? 

12 Oriṣa awọn orilẹ—éde ha gbà awọn ti 
awọn baba mi ti parun bi? bi Gosani, ati Ha— 
Tani ati Resefu, ati awọn ọmọ Edeni ti nwọn ti 
Wà ni Telassari? 

13 Nibo ni ọba Hamati wà, ati ọba Arfadi, 
ati ọba ilu Sefarfaimu, Hena, ati Ifa? 

14 Hesekiab si gbà iwe na lọwọ awọn ikò, o 
si kà a: Hesekiah si gòke lọ si ile Oluwa, o si 
tẹ ẹ siwaju Oluwa. 

15 Hesekiah si gbadura si Oluwa, wipe, 

16 Oluwa awọn ọmọ—ogun, Ọlọrun Israeli, 
ti ngbe árin awọn kerubu, iwọ li Ọlọrun, ani 
iwọ nikan, ninu gbogbo ijọba aiye: iwọ li o dá 
ọrun on aiye. 

17 Dẹti rẹ silẹ, Oluwa, ki o si gbẹ; ṣi oju rẹ, 
Oluwa, ki o si wò: si gbẹ gbogbo ọrọ Senake— 
ribu, ti o ranṣẹ lati kẹgàn Ọlọrun alaye. 

18 Lôtọ ni, Oluwa, awọn ọba Assiria ti sọ 
gbogbo orilẹ—òde di ahoro, ati ilẹ wọn, 

19 Nwọn si ti sọ awọn òriṣa wọn sinu iná: ni— 
tori ọlọrun ki nwọn iṣe, ṣugbọn iṣẹ ọwọ enia ni, 
igi ati òkuta: nitorina nì nwọn ṣe pa wọn run. 

20 Njẹ nisisiyi, Oluwa Ọlọrun wa, gbà wa 
lọwọ rẹ̀, ki gbogbo ijọba aiye le mò pe iwọ ni 
Oluwa, ani iwọ nikanṣoṣo. 

21 Nigbana ni Isaiah ọmọ Amosi ranṣẹ si 
Hesekiah, wipe, Bayi ni Oluwa Ọlọrun Israeli 
Wi, niwọn bi iwọ ti gbadura si mi niti Senna— 
keribu ọba Assiria: 

22 Eyi ni ẹ̀rọ ti Oluwa ti sọ niti rẹ̀: Wundia, 
ọmọbinrin Sioni, ti kẹgàn rẹ, o si ti fi ọ rẹrin 
ẹlẹyà; ọmọbinrin Jerusalemu ti mì ori rẹ̀ si ọ. 

23 Tani iwọ kẹgàn ti o si sọrọ buburu si? 
tani iwọ si gbe oju rẹ ga si, ti o si gbe oju rẹ 
soke gangan? si Ẹni-Mimọ Israeli ni. 

24 Nipasẹ awọn iranṣẹ rẹ li o ti kẹgàn Oluwa, 
ti o si ti wipe, Ni ọpọlọpọ kẹkẹ mi, emi ti goke 
Wá si oke awọn oke giga, si ẹba Lebanoni; emi 
o si ke igi kedari rẹ̀ giga lulẹ, ati áyò igi firi rẹ̀, 
emi o si Wá si ẹnu agbégbe rẹ̀, ati si igbô Kar— 
meli rẹ̀. 

25 Emi ti wà kanga, mo si ti mu omi; atẹlẹsẹ 
mi ni mo si ti fi mu gbogbo odò ibi ihamọ gbẹ. 


ISAIAH. 37— 39 

26 Iwọ kò ti gbé ri pe, lai emi li o ti ṣe e, ati 
pe emi li o ti dá a nigba atijọ? nisisiyi mo mu 
u ṣẹ, ki iwọ ki o sọ ilu—nla olodi dahoro, di 
okiti iparun. 

2? Nitorina ni awọn olugbé wọn fi ṣe alai— 
nipa, aiya fò wọn, nwọn si dámu: nwọn dabi 
koriko igbẹ, ati bi ewebẹ̀ tutù, bi koriko lori 
oté ile, ati bi ọkà ti igbẹ ki o to dàgba soke. 

28 Ṣugbọn mo mò ibugbe rẹ, ijadelọ rẹ, ati 
iwọle rẹ, ati irúnu rẹ si mi. 

28 Nitori irúnu rẹ si mi, ati igberaga rẹ, ti 
goke wá si eti mi, nitorina ni emi o ṣe fi ìwọ 
mi kẹ ọ ni imú, ati ijanu mi si ẹ̀te rẹ, emi o si 
mu ọ pada li ẹ̀na ti o ba wá. 

30 Eyi ni o si jẹ àmi fun ọ, Ẹ jẹ ilalẹ̀hu li 
ọdun yi; ati li ọdun keji eyiti o sọ jade ninu 
ọkanna: ati li ọdun kẹta ẹ fọnrugbìn, ki ẹ si 
kore, ki ẹ si gbìn ọgba ajara, ki ẹ si jẹ eso wọn. 

31 Ati iyokù ti o sala ninu ile Juda yio tun fi 
gbòngbo mulẹ nisalẹ, yio si so eso loke: 

32 Nitori lati Jerusalemu ni iyokù yio jade 
lọ, ati awọn ti o sala lati oke Sioni wá: itara 
Oluwa awọn ọmọ-ogun yio ṣe eyi. 

33 Nitorina bayi ni Oluwa wi niti ọba Assi— 
ria, on kì yio wá si ilu yi, bẹni kì yio ta ọfà kan 
sibẹ, kì yio si mu asà wà siwaju rẹ̀, bẹni kì yio 
wà odi tì i. 

341 ẹna ti o ba wá, li ọkanna ni yio bá 
padà, kò si ni wá si ilu yi, li Oluwa wi. 

35 Nitori emi o dábo bò ilu yi lati gbà a nito— 
Titi emi tikala mi, ati nitoriti Dafidi iranṣẹ mi. 

36 Angeli Oluwa si jade lọ, o si pa ọkẹ mẹ— 
san o le ẹgbẹdọgbọn ni budo awọn ara Assi— 
Tia; nigbati nwọn si dide lowurọ kútukutu, 
kiyesi i, gbogbo wọn jẹ okú. 

3? Bẹni Sennakeribu ọba Assiria mu ẹna rẹ̀ 
pọn, o si lọ, o si pada, o si ngbe Ninefe. 

38 O si di igbati o ṣe, bi o ti ntẹriba ni ile Nis- 
Toki oriṣa rẹ̀, ni Adrammeleki ati Ṣaresari awọn 
ọmọ rẹ̀ fi idà pa a; nwọn si salà si ilẹ Armenia: 
Esarhaddoni ọmọ rẹ̀ si jọba ni ipò rẹ̀. 

3 8 1 II ọjọ wọnni Hesekiah ṣaisàn de oju 

ikú. Woli Isaiah ọmọ Amosi si wá 
sọdọ rẹ̀, o si wi fun u pe, Bayi ni Oluwa wi, 
Palẹ ile rẹ mẹ: nitori iwọ o kú, o ki yio si yẹ̀. 

2 Nigbana ni Hesekiah yi oju rẹ̀ si ogiri, o si 
gbadura si Oluwa. 

30 si wipe, Nisisiyi, Oluwa, mo bẹ̀ ọ, ranti 
bi mo ti rin niwaju rẹ li otitọ ati pẹlu aiya 
pipé, ati bi mo si ti ṣe eyiti o dara li oju rẹ. 
Hesekiah si sọkún pẹrẹ̀pẹrẹ̀. 

4 Ọrọ Oluwa si tò Isaiah wá, wipe, 


524 


fiLọ, si wi fun Hesekiah pe, Bayi ni Oluwa, 
Ọlọrun Dafidi baba rẹ wi, mo ti gbé adura rẹ, 
mo ti ri omije rẹ: kiyesi i emi o fi ọdun m€do— 
gun kún ọjọ rẹ. 

b'Emi o si gbà ọ ati ilu yi lọwọ ọba Assiria: 
emi o si dábò bò ilu yi. 

? Eyi yio sì jẹ àmi fun ọ lati ọdọ Oluwa Wá, 
pe, Oluwa yio ṣe nkan yi ti o ti sọ; 

8 Kiyesi i, emi o tún mu ìwọn òjiji ti o ti 
sọkalẹ lara agogo—ôrùn Ahasi pada ni ìwọn 
mẹwa. Bẹni ôrun pada ni ìwọn mẹwa ninu 
ìwọn ti o ti sọkalẹ. 

9 Iwe Hesekiah ọba Juda, nigbati o fi ṣaisàn, 
ti o si sàn ninu aisàn rẹ̀: 

10 Mo ni, ni ìke—kuro ọjọ mi, emi o lọ si 
ẹnu-—ọnaáà isà—okú; a dú mi ni iyokù ọdun mi. 

ti Mo ni, emi kì yio ri Oluwa, ani Oluwa, ni 
ilẹ aláyé: emi kì yio ri enia mọ lárin awọn ti 
ngbé ibi idakẹ. 

12 Ọjọ ori mi lọ, a si ṣi i kuro lọdọ mi bi àgọ 
olùṣọ agutan: mo ti ké ẹmi mi kuro bi ahunṣọ: 
yio kẹ mi kuro bi fẹnran—òwu tinrìn: lati òsan 
de oru ni iwọ o mu mi de òpin mi. 

14 Mo ṣirò titi di òwurọ, pe, bi kiniun, bẹ̀ni 
yio fẹ gbogbo egungun mi; lati òsan de oru ni 
iwọ o mu mi de òpin mi. 

14 Bi akò tabi alapandẹdẹ, bẹni mo dún; mo 
kanu bi oriri: arẹ̀ mu oju mi fun iwòke: Olu— 
Wa, ara nni mi: ṣe onigbọwọ mi. 

18 Kili emi o wi? o ti sọ fun mi, on tikalarẹ̀ 
si ti ṣe e: emi o ma lọ jẹjẹ fun gbogbo ọdun mi 
ni kikorò ọkàn mi. 

16 Oluwa, nipa nkan wọnyi li enia ima wà, 
ati rú gbogbo nkan wọnyi ni iye ẹmi mi: bẹni 
iwọ o mu mi lara dá, iwọ o si mu mi yò. 

12 Kiyesi i, mo ti ni ikorò nla nipò alafia: 
ṣugbọn iwọ ti fẹ ọkàn mi lati ihò idibàjẹ wá: 
nitori iwọ ti gbe gbogbo ẹ̀ṣẹ mi si ẹ̀hin rẹ. 

18 Nitori ibojì kò le yìn ọ, ikú kò le fiyìn fun 
ọ: a'wọn ti o sọkalẹ lọ sinu ihò kò le ni irẹ̀ti 
otitẹ! rẹ. 

18 Aláyé, alayẹ̀, on ni yio yìn ọ, bi mo ti nṣe 
loni yi: baba yio fi otitọ rẹ hàn fun awọn ọmọ. 

20 Oluwa mura tan lati gbà mi: nitorina a o 
kọ crin mi lara dùrù olokùn, ni gbogbo ọjọ 
aiye wa ni ile Oluwa. 

21 Nitori Isaiah ti wipe, Ki nwọn mu ìṣu 
òpọtọ, ki a si fi ṣán ôòwo na, yio si sàn. 

22 Hesekiah pẹlu ti wipe, Kili àmi na pe emi 
o goce lọ si ile Oluwa? 


39 1 LI akoko na ni Merodaki—baladani, 
ọmọ Baladani, ọba Babiloni, rán iwe 


525 


ati ọrẹ si Hesekiah: nitori o ti gbẹ pe o ti ṣai— 
sàn, o si ti sàn. 

2Inu Hesekiah si dùn si wọn, o si fi ile iṣura 
hàn wọn, fadaka, ati Wura, ati nkan olôrun 
didùn, ati ikunra iyebiye, ati ile gbogbo 
ìhamọra rẹ̀, ati ohun gbogbo ti a ri ninu iṣura 
rẹ̀: kò si si nkankan ti Hesekiah kò fi hàn wọn 
ninu ile rẹ̀, tabi ni ijọba rẹ̀. 

3 Nigbana ni woli Isalah wá sọdọ Hesekiah 
ọba, o si wi fun u pe, Kini awọn ọkunrin 
wọnyi wi? ati lati ibo ni nwọn ti wá sọdọ rẹ? 
Hesekiah si wi pe, Lati ilẹ jijin ni nwọn ti wá 
sọdọ mi, ani lati Babiloni. 

40 si wipe, Kini nwọn ri ni ile rẹ? Hese— 
kiah si dahùn pe, Ohun gbogbo ti o wà ni ile 
mi ni nwọn ti ri: kò si nkankan ti emi kò fi 
hàn wọn ninu iṣura mi. 

5 Nigbana ni Isaiah wi fun Hesekiah pe, 
Gbẹ ẹ̀rọ Oluwa awọn ọmọ—ogun: 

6 Kiyesi i, ọjọ na dé, ti a o kú ohun gbogbo 
ti o wà ni ile rẹ, ati ohun ti awọn baba rẹ ti 
kojọ titi di oni, lọ si Babiloni: kò si nkankan ti 
yio kù, li Oluwa wi. 

? Ati ninu awọn ọmọ rẹ ọkunrin ti yio ti inu 
rẹ jade, ti iwọ o bi, ni nwọn o kò lọ: nwọn o si 
jẹ̀ iwẹ̀fa ni áfin ọba Babiloni. 

8 Nigbana ni Hesekiah wi fun Isaiah pe, 
Rere ni ẹ̀rọ Oluwa ti iwọ ti sọ. O si wi pẹlu 
pe, Alafia ati otitẹ yio sa wà li ọjọ mi. 

4 0 1 Ẹ tù enia mi ninu, ẹ tù wọn ninu, ni 
Ọlọrun nyin wi. 

2Ẹ sọ òrọ ìtunu fun Jerusalemu, ki ẹ si ké si 
i pe, ogun jijà rẹ tán, pe, a dari aiṣedede rẹ jì: 
nitoripe o ti gbà nigba meji lati ọwẹ Oluwa 
wá fun ẹ̀ṣẹ rẹ̀ gbogbo. 

3 Ohùn ẹniti nkigbe ni ijù, ẹ tún na Oluwa 
ṣe, ṣe opôpo titẹ ni aginjù fun Ọlọrun wa. 

4 Gbogbo afonifoji ni a o gbe soke, gbogbo 
òke-nla ati òke kékẹ̀ké ni a o si rẹ̀ silẹ: wiwọ ni 
a o si ṣe ni titẹ, ati na pàlapala ni a o sọ di 
tit€ju: 

5 A o si fi ogo Oluwa hàn, gbogbo ẹran—ara 
ni yio jùmọ ri i: nitorl ẹnu Oluwa li o sọ ọ. 

6Ohùn na wipe, Kigbe. On si wipe, Igbe 
kini emi o ke? Gbogbo ẹran—ara ni koriko, 
gbogbo ogo rẹ̀ si dabi ìtànná igbẹ̀: 

? Koriko nrọ, ìtànná eweko nrẹ̀: nitoripe 
ẹmi Oluwa ti fẹ̀ lù u: dajudaju koriko ni enia. 

8 Koriko nrọ, ìtànná nrẹ̀: ṣugbọn òrọ Ọlọ— 
run wa yio duro lailai. 

9 Iwọ onihinrere Sioni, gùn òke giga lọ: Iwọ 
onihin—rere Jerusalemu, gbé ohùn rẹ soke 


ISAIAH. 39, 40 
pẹlu agbara; gbé e soke, má bẹ̀ru; wi fun 
awọn ilu Juda pe, Ẹ wò Ọlọrun nyin! 

10 Kiyesi i, Oluwa Jehofah yio wá ninu agba— 
Ta, apá rẹ̀ yio ṣe akoso fun u: kiyesi i, ẹ̀re rẹ̀ wà 
pẹlu rẹ̀, ẹ̀san rẹ̀ si mbẹ niwaju rẹ̀. 

11 On o bẹ ọwọ-ẹran rẹ̀ bi oluṣọ—agùtan: 
yio si fi apá rẹ̀ ko awọn ọdọ—agùtan, yio si ké 
Wọn si aiya rẹ̀, yio si rọra dà awọn ti o loyun. 

12 Tali o ti wọn omi ni kòto—ọwọ rẹ̀, ti o si ti 
fi ika wòn ọrun, ti o si ti kú erùpẹ aiye jọ sinu 
òṣuwọn, ti o si fi ìwọn wọn awọn oke-nla, ati 
awọn oke kékẹ̀ké ninu òṣuwọn? 

13 Tali o ti t$ Ẹmi Oluwa, tabi ti iṣe igbimò 
rẹ̀ ti o kẹ ọ? 

14 Tali o mba a gbìmọ, tali o si kẹ ọ lẹkọ, ti o 
si kẹ ọ ni òna idajọ, ti o si kẹ ọ ni ìmọ, ti o si fi 
òna oye hàn a? 

15 Kiyesi i, awọn orilẹ—ẹ̀de dabi irô kan 
ninu omi ladugbo, a si kà wọn bi ekúru kiun 
ninu ìwọn: kiyesi i, o nmu awọn erekùṣu bi 
ohun diẹ kiun. 

161ebanoni kò si tò fi joná, bẹni awọn 
ẹranko ibẹ kò to lati fi rubọ sisun. 

1? Gbogbo orilẹ—ẹ̀de li o dabi ofo niwaju rẹ̀; 
a si kà wọn si fun u bi ohun ti o rẹ̀hin jù ofo 
ati asan lọ. 

18 Tali ẹnyin o ha fi Ọlọrun we? tabi awò— 
Tan kini ẹnyin o fi ṣe akàwe rẹ̀? 

18 Oniṣẹna ngbé ẹ̀re, alagbẹdẹ wura si nfi 
Wura bò o, o si ndà ẹ̀wọn fadakà. 

20 Ẹniti o talakà tobẹ̀ ti kò fi ni ohun ọrẹ, 
yàn igi ti kì yio rà; o nwá ọlọgbọn oniṣòna fun 
ara rẹ̀ lati gbé ẹ̀re gbigbé ti a ki yio ṣi nipò. 

21 Ẹnyin kò ti mò? ẹnyin kò ti gb? a kò ti 
sọ fun nyin li atẹ̀tekọṣe? kò iti yé nyin lati 
ipilẹṣẹ aiye wá? 

22 On ni ẹniti o joko lori òbíri aiye, gbogbo 
awọn ti ngbe ibẹ si dabi ẹlẹngà; ẹniti o ta ọrun 
bi ohun tita, ti o si nà wọn bi àgọ lati gbe. 

23 Ẹniti o nsọ awọn ọmọ-alade di ofo; o ṣe 
awọn onidajọ aiye bi asan. 

24 Nitôtọ, a kì yio gbìn wọn; nitôtọ, a kì yio 
sú wọn: nitôtọ igi wọn kì yio fi gbòngbo mulẹ: 
on o si fẹ̀ lù wọn pẹlu, nwọn o si rọ, ája yio si 
mu wọn lọ bi akekù koriko. 

25 Njẹ tani ẹnyin o ha fi mi we, tabi tali emi 
o ba dọgbà? ni Ẹni—Mimọ wi. 

26 Gbe oju nyin soke sibi giga, ki ẹ si wò, tali 
o dá nkan wọnyi, ti nmu ogun wọn jade wá ni 
iye: o npẹ̀ gbogbo wọn li orukọ nipa titobi ipá 
rẹ̀, nitoripe on le ni ipá; kò si ọkan ti o kù. 

2? Éṣe ti iwọ fi nwi, Iwọ Jakobu, ti iwọ si 
nsọ, Iwọ Israeli pe, Ọna mi pamọ kuro lọdọ 


ISAIAH. 40, 41 
Oluwa, idajọ mi si rekọja kuro lọdọ Ọlọrun 
mi? 

28 Iwọ kò ti imọ? iwọ kò ti igbé pe, Ọlọrun 
aiyeraiye, Oluwa, Ẹlẹda gbogbo ipẹkun aiye, 
kì iṣárẹ̀, bẹni arẹ̀ kì imu u? kò si awari oye rẹ̀. 

280 nfi agbara fun alarẹ̀; o si fi agbara kún 
awọn ti kò nì ipá. 

30 Ani arẹ̀ yio mu awọn ọdọmọde, yio si rẹ̀ 
wọn, ati awọn ọdọmọkunrin yio tilẹ ṣubu pa— 
tapata: 

31 Ṣugbọn awọn ti o ba duro de Oluwa yio 
tun agbara wọn ṣe; nwọn o fi iyẹ̀ gùn oke bi 
idì; nwọn o sare, kì yio si rẹ̀ wọn; nwọn o rìn, 


arẹ̀ kì yio si mu wọn. 

4 l 1DAKẸ niwaju mi, Ẹnyin erekùṣu; si 
jẹ ki awọn enia tún agbara wọn ṣe: jẹ 

ki wọn sunmọ tosi; nigbana ni ki wọn sọrọ: jẹ 

ki a jumọ sunmọ tosi fun idajọ. 

2 Tali o gbe olododo dide lati ìla—ôrun wa, ti 
o pé e si ẹsẹ rẹ̀, ti o fi awọn orilẹ—ẹ̀de fun u 
niwaju rẹ̀, ti o si fi ṣe akoso awọn ọba? o fi 
wọn fun idà rẹ̀ bi ekuru, ati bi akekù iyangbo 
fun ọrun rẹ̀. 

30 lepa wọn, o si kọja li alafia; nipa òna ti 
kò ti fi ẹsẹ rẹ̀ tẹ̀ ri. 

4 Tali o ti dá a ti o si ti ṣe e, ti o npé awọn 
iran lati ipilẹṣẹ wá? Emi Oluwa ni; ẹni—ikini, 
ati pẹlu ẹni—ikẹhìn; Emi na ni. 

5 Awọn erekùṣu ri i, nwọn si bẹ̀ru; aiya nfò 
awọn opin aìye; nwọn sunmọ tosi, nwọn si Wá. 

6 Olukulùku ràn aladugbo rẹ̀ lọwọ; o si wi 
fun arakunrin rẹ̀ pe, Ẹ mu ara le. 

1? Bẹ̀ni gbẹnàgbẹnà ngbà alagbẹdẹ wWura 
niyànju, ati ẹniti nfi ọmọ—owú dán a, ngbà 
ẹniti nlù ògún niyànju; wipe, o ṣetan fun 
mimọlù: o si fi iṣo kàn a mọra ki o má le ṣi. 

8 Ṣugbọn iwọ, Israeli, ni iranṣẹ mi, Jakobu 
ẹniti mo ti yàn, iru-ọmọ Abrahamu ọrẹ mi. 

9 Ẹniti mo ti mu lati opin aiye wá, ti mo ti 
pẹ̀ ọ lati ọdọ awọn olori enia ibẹ, ti mo si wi 
fun ọ pe, Iwọ ni iranṣẹ mi; mo ti yàn ọ, emi 
kò si ni ta ọ nù, 

10 Iwọ má bẹ̀ru; nitori mo wà pẹlu rẹ; má 
foyà; nitori emi ni Ọlọrun rẹ: emi o fun ọ ni 
okun; nitôtọ, emi o ràn ọ lọwọ; nitôtọ, emi o 
fi ọwọ òtun ododo mi gbe ọ soke. 

11 Kiyesi i, gbogbo awọn ti o binu si ọ ni oju 
o tì, nwọn o si dámu: nwọn o dabi asan; awọn 
ti o si mba ọ jà yio ṣegbe. 

12 Iwọ o wá wọn, iwọ kì yio si rí wọn, ani 
awọn ti o ba ọ ja: awọn ti o mba ọ jagun yio 
dabi asan, atì bi ohun ti kò si. 


526 


l3 Nitori emi Oluwa Ọlọrun rẹ yio di ọwọ 
òtun rẹ mu, emi o wi fun ọ pe, Má bẹ̀ru; emi 
o ràn ọ lọwọ. 

14 Má bẹ̀ru, iwọ Jakobu kòkoro, ati ẹnyin 
ọk'nrin Israeli; emi o ràn ọ lọwọ, bẹni Oluwa 
ati Olurapada rẹ wi, Ẹni—mimo Israeli. 

18 Kiyesi i, emi ti ṣe ọ bi ohun-ẹ̀lo ipakà 
mimú titun ti o ni ehín; iwọ o tẹ̀ awọn òke—nla, 
ìwọ o si gún wọn kunná, iwọ o si sọ awọn oke 
kékẹké di iyangbo. 

16 Iwọ o fẹ̀ wọn, ẹftúfu yio si fẹ wọn lọ, ájà 
yio si tù wọn ká: iwọ o si yọ ninu Oluwa, iwọ 
o si ṣogo ninu Ẹni—Mimọ Israeli. 

t? Nigbati talakà ati alaini nwá omi, ti kò si 
si, ti ahọn wọn si gbẹ fun ongbẹ, emi Oluwa 
yio gbé ti wọn, emi Ọlọrun Israeli ki yio kò 
wọn silẹ. 

18 Emi o ṣi odò nibi giga, ati orisún lárin 
afonifoji: emi o sọ aginjù di abàta omi, ati ilẹ 
gbigbẹ di orisun omi. 

19 Emi o fi igi kedari si aginjù, ati igi ṣita, ati 
mirtili, ati igi oráro; emi o gbìn igi firi ati igi 
pine ati igi boksi pò ni aginjù. 

20 Ki nwọn ki o le ri, ki nwọn ki o si mò, ki 
nwọn si gbéro, ki o si le yé won pọ, pe, ọwọ 
Oluwa li o ti ṣe eyi, ati pe Ẹni—Mimọ Israeli 
ni o ti dá a. 

21 Mú ẹjọ nyin wá, ni Oluwa wi; mú ọràn 
dajudaju nyin jade wá, ni ọba Jakobu wi. 

22 Jẹ ki wọn mú wọn jade wà, ki wọn si fi 
ohun ti yio ṣe hàn ni: jẹ ki wọn fi ohun iṣáju 
haàri, bi nwọn ti jẹ, ki awa ki o lé rò wọn, ki a 
si mò igbẹ̀hin wọn; tabi ki nwọn sọ ohun 
wọnni ti mbò fun wa. 

23 Fi ohun ti mbò lẹhìn eyi hàn, ki awa ki o 
le mọ pe ọlọrun ni nyin: nitôtọ, ẹ ṣe rere, 
tabi ẹ ṣe buburu, ki ẹ̀ru le ba wa, ki a le jumọ 
Ti i. 

21 Kiyesi i, lati nkan asan ni nyin, iṣẹ nyin si 
jẹ asan: irira ni ẹniti o yàn nyin. 

25 Emi ti gbé ẹnikan dide lati ariwa, on o si 
Wá: lati ila-orun ni yio ti ké pe orukọ mi: yio 
si wá sori awọn ọmọ-alade bi sori àmọ, ati bi 
alarnọ ti itẹ̀ erupẹ. 

26 Tani o ti fi hàn lati ipìlẹ̀ṣẹ, ki awa ki o le 
mò" atì nigba iṣáju, ki a le wi pe, Olododo ni 
on? nitôtọ, kò si ẹnikan ti o fi hàn, nitôtọ, kò si 
ẹnikan ti o sọ ọ, nitoôtọ, kò si ẹnikan ti o gbé òrọ 
nyìn. 

2? Ẹni—ikini o wi fun Sioni pe, Wò o, on na 
ni: emi o fi ẹnikan ti o mú ihinrere wá fun 
Jerusalemu. 

28 Nitori mo wò, kò si si ẹnikan; ani ninu 


527 


wọn, kò si si olugbimọ kan, nigbati mo bere 
lọwọ wọn, kò si ẹniti o le dahùn òrọ kan. 
28 Kiyesi i, asan ni gbogbo wọn; asan ni iṣẹ 


wọn; ẹfúfu ati rudurudu ni ere didà wọn. 
42 1 WÒ iranṣẹ mi, ẹniti mo gbéro: ayànfẹ 

mi, ẹniti inu mi dún si; mo ti fi ẹmi mi 
fun u: on o mu idajọ wá fun awọn keferi. 

2On kì yio kigbé, bẹni kì yio gbé ohùn 
soke, bẹ̀ni kì yio jẹ ki a gbọ ohùn rẹ̀ ni igboro. 

3 Iyò fifẹ ni on ki yio ṣẹ, owú ti nrú ẹfin ni 
on kì yio pa: yio mu idajọ wá si otitọ. 

4 Arẹ̀ kì yio mú u, a kì yio si daiyà fò o, titi 
yio fi gbé idajọ kalẹ li aiye, awọn erekúṣu yio 
duro de ofin rẹ̀. 

85 Bayi ni Ọlọrun Oluwa wi, ẹniti o dá ọrun, 
ti o si nà wọn jade; ẹniti o tẹ̀ aiye, ati ohun ti 
o ti inu rẹ̀ wá; ẹniti o fi emi fun awọn enia lori 
rẹ, ati ẹmi fun awọn ti o nrin ninu rẹ̀: 

6 Ẹmi Oluwa li o ti pé ọ ninu ododo, emi o 
si di ọwẹ rẹ mu, emi o si pa ọ mọ, emi o si fi ọ 
ṣe majẹmu awọn enia, imọlẹ awọn keferi. 

? Lati la oju awọn afọju, lati mu awọn ondẹ̀ 
kuro ninu tubu, ati awọn ti o joko li okúnkun 
kuro ni ile tubu. 

8 Emi li Oluwa: eyi ni orukọ mi: ogo mi li 
emi kì yio fi fun ẹlòmiran, bẹni emi kì yio fi 
iyìn mi fun ere gbigbẹ. 

9 Kiyesi i, nkan iṣaju ṣẹ, nkan titun ni emi 
si nsọ: ki nwọn to hù, mo mu nyin gbé wọn. 

10 Ẹ kọ orin titun si Oluwa, iyìn rẹ̀ lati opin 
aiye, ẹnyin ti nsọkalẹ lọ si okun, ati ohun 
gbogbo ti mbẹ ninu rẹ̀: erekúṣu, ati awọn ti 
ngbé inu wọn. 

11 Jẹ ki aginjù ati ilu—nla ibẹ gbé ohùn wọn 
soke, iletò wọnni ti Kedari ngbé: jẹ ki awọn ti 
ngbé apáta kọrin, jẹ ki wọn hé lati ori oke—nla 
wá 


12 Jẹ ki wọn fi ogo fun Oluwa, ki wọn si Wi 
iyìn rẹ̀ ninu erekúṣu. 

13 Oluwa yio jade bi ọkunrin alagbara, yio 
rú owú soke bi ologun: yio kigbé, nitôtọ, yio 
ké ramuramu; yio bori awọn ọta rẹ̀. 

14 Lailai ni mo ti dakẹ̀: mo ti gbe jẹ, mo ti pa 
ara mi mọra; nisisiyi emi o ké bi obinrin ti 
nrọbi; emi o parun, emi o si gbé mì lẹkanna. 

185 Emi o sọ oke—nla ati òke—kékẹ̀ké di ofo, 
emi o si mú gbogbo ewebẹ̀ wọn gbẹ: emi o 
sọ odò ṣiṣàn di iyangbé ilẹ, emi o si mú abàta 
gbẹ. 
16 Emi o si mu awọn afoju bá ọna ti nwọn 
kò mò wá; emi o té wọn ninu ipa ti wọn kò ti 
mò; emi o sọ okúnkun di imọlẹ niwaju wọn, 


ISAIAH. 41 —43 
ati ohun wiwọ di titọ. Nkan wọnyi li emi o ṣe 
fun wọn, emi kì yio si kò wọn silẹ. 

1?A o dá awọn ti o gbẹkẹle ere gbigbé padà, 
a o doju tì wọn gidigidi, awọn ti nwi fun ere 
didà pe, Ẹnyin ni ọlọrun wa. 

18 Gb, ẹnyin aditi; ki ẹ si wò, ẹnyin afọju 
ki ẹnyin ki o le ri i. 

18 Tani afọju, bikoṣe iranṣẹ mi? tabi aditi, bi 
ikò mi ti mo rán? tani afọju bi ẹni pipé? ti o si 
fọju bi iranṣẹ Oluwa? 

20 Ni riri nkan pupọ, ṣugbọn iwọ kò kiyesi 
i; ni ṣiṣi eti, ṣugbọn on ko gbé. 

21Inu Oluwa dún gidigidi nitori ododo rẹ̀; 
yio gbe ofin ga, yio si sọ ọ di ọlọlá. 

22 Ṣugbọn enia ti a jà lole ti a si ko li ẹrú ni 
eyi: gbogbo wọn li a dẹkún mu ninu ihò, a fi 
wọn pamọ ninu tubu: a fi wọn fun ikogun, 
ẹnikan ko si gbà wọn; a fi wọn fun ikogun, 
ẹnikan ko si wipe, Mu u pada. 

23 Tani ninu nyin ti o fi eti si eyi? ti o dẹtí 
silẹ, ti yio si gbô eyi ti mbò lẹhin? 

24 Tani fi Jakobu fun ikogun, ti o si fi Israeli 
fun ole? Oluwa ha kẹ ẹniti a ti dẹṣẹ si? nitori 
nwọn kò fẹ rìn li òna rẹ̀, bẹni nwọn ko gbé ti 
ofin rẹ̀. 

28 Nitorina ni o ṣe dà irúnu ibinu rẹ̀ si i lori, 
ati agbara ogun: o si ti tẹ̀ iná bò ọ yika, ṣugbọn 


on kò mẹ; o si jo o, ṣugbọn on kò kà a si. 

4 3 1ṢUGBỌN nisisiyi bayi ni Oluwa wi, 
ẹniti o dá ọ, Jakobu, ati ẹniti o mọ ọ, 

Israeli, Má bẹru: nitori mo ti rà ọ pada, mo ti 

pẹ̀ ọ li orukọ rẹ, ti emi ni iwọ. 

2 Nigbati iwọ ba nlà omi kọja, emi o pẹlu 
rẹ; ati lárin odò, nwọn ki yio bò ọ mọlẹ: nigbati 
iwọ ba nrìn ninu iná, ki yio jo ọ, bẹni 
ọwọ-iná ki yio ràn ọ. 

3 Nitori emi li Oluwa Ọlọrun rẹ, Ẹni-Mimọ 
Israeli, Olugbala rẹ: mo fi Egipti ṣe irapada rẹ, 
mo si fi Etiopia ati Seba fun ọ. 

4 Niwọn bi iwọ ti ṣe iyebiye to loju mi, ti 
iwọ ṣe ọlọla, emi si ti fẹ ọ: nitorina emi o fi 
enia rọpò rẹ, ati enia dipo ẹmi rẹ. 

85 Má bẹ̀ru: nitori emi wà pẹlu rẹ; emi o mu 
iru—ọmọ rẹ lati ìla-ôrun wá, emi o si ṣà ọ jọ 
lati ìwọ—6ôrun wá. 

6 Emi o wi fun ariwa pe, Da silẹ; ati fun 
gusu pe, Máṣe da duro; mu awọn ọmọ mi 
ọkunrin lati okere wá, ati awọn ọmọ mi 
obinrin lati opin ilẹ wá. 

? Olukuluku ẹniti a npẹ̀ li orukọ mi: nitori 
mo ti dá a fun ogo mi, mo ti mọ ọ, ani, mo ti 
ṣe e pé. 


ISAIAH. 43, 44 

8 Mu awọn afọju enia ti o li oju jade wá, ati 
awọn aditi ti o li eti. 

9 Jẹ ki gbogbo awọn orilẹ—ẹ̀de ṣa ara wọn jọ 
pò, ki awon enia pejọ; tani ninu wọn ti o le sọ 
eyi, ti o si le fi ohun atijọ han ni? jẹ ki wọn 
mu awọn ẹlẹri wọn jade, ki a le dá wọn lare; 
nwọn o si gbẹ, nwọn o si wipe, Otọ ni. 

10 Ẹnyin li ẹlẹri mi, ni Oluwa wi, ati iranṣẹ 
mi ti mo ti yàn: ki ẹnyin ki o le mò, ki ẹ si gbà 
mi gbẹ ki o si ye nyin pe, Emi ni; a kò mọ 
Ọlọrun kan ṣáju mi, bẹ̀ni ọkan kì yio si hu 
lẹhin mi. 

11 Emi, ani emi ni Oluwa; ati lẹhin mi, kò si 
olugbala kan. 

12 Emi ti sọ, mo ti gbalà, mo si ti fi hàn, 
nigbati ko si ajeji ọlọrun kan lárin nyin: ẹnyin 
ni iṣe ẹlẹri mi, li Oluwa wi, pe, Emi li Ọlọrun. 

131 6tọ, ki ọjọ ki o to wà, Emi na ni, ko si si 
ẹniti o le gbani kuro li ọwọ mi: emi o ṣiṣẹ, 
tani o le yi i pada? 

14 Bayi li Oluwa, olurapada nyin, Ẹni— 
Mimọ Israeli wi; Nitori nyin ni mo ṣe ranṣẹ si 
Babiloni, ti mo si jù gbogbo wọn bi isansa, ati 
awọn ara Kaldea, sisalẹ si awọn ọkò igbe—ayò 
Wọn. 

15 Emi ni Oluwa, Ẹni—Mimọ nyin, ẹlẹda 
Israeli Ọba nyin. 

16 Bayi li Oluwa wi, ẹniti o la òẹna ninu 
okun, ati ipa—ọna ninu alagbara omi; 

1? Ẹniti o mu kẹkẹ ati ẹṣin jade, ogun ati 
agbara; nwọn o jumọ dubulẹ, nwọn ki yio 
dide: nwọn run, a pa wọn bi owú fitila. 

18 Ẹ máṣe ranti nkan ti iṣaju mọ, ati nkan ti 
atijọ, ẹ máṣe rò wọn. 

19 Kiyesi i, emi o ṣe ohun titun kan; nisisiyi 
ni yio hù jade; ẹnyin ki yio mò ọ bi? lôtọ, emi 
o là ẹ̀na kan ninu aginju, ati odò li aṣalẹ̀. 

20 Awọn ẹran igbẹ yio yìn mi logo, awọn 
dragoni ati awọn owiwi; nitori emi o funni li 
omi li aginjú, ati odo ni aṣalẹ̀, lati fi ohun 
mimu fun awọn enia mi, ayanfẹ mi; 

21 Awọn enia yi ni mo ti mọ fun ara mi; 
nwọn o fi iyin mi hàn. 

22 Ṣugbọn iwọ kò ké pe mi, Jakobu; ṣugbọn 
árẹ̀ mu ọ nitori mi, iwọ Israeli. 

23 Iwọ ko mu ọmọ-ẹran ẹbọ sisun rẹ fun 
mi wá; bẹni iwọ ko fi ẹbọ rẹ bu ọlá fun mi. 
Emi ko fi ọrẹ mu ọ sìn, emi ko si fi turari da ọ 
li agara. 

24 Iwọ ko fi owo rà kalamu olôrun didun 
fun mi, bẹni iwọ ko fi ọra ẹbọ rẹ yé mi; 
ṣugbọn iwọ fi ẹ̀ṣẹ rẹ mu mi ṣe lála, iwọ si fi 
aiṣedede rẹ da mi li agara. 


528 


25 Emi, ani emi li ẹniti o pa irekọja rẹ rẹ ni— 
tori ti emi tikalami, emi ki yio si ranti ẹ̀ṣẹ rẹ. 

25 Rán mi leti: ki a jumọ sọ ọ; iwọ rò, ki a le 
da ọ lare. 

27 Baba rẹ iṣaju ti ṣẹ̀, awọn olukọni rẹ ti 
yapa kuro lọdọ mi. 

23 Nitorina mo ti sọ awọn olori ibi mimQ na 
di aim€ẹ, mo si ti fi Jakobu fun egún, ati Israeli 
fun ẹ̀gan. 


4 4 1ṢUGBỌN nisisiyi, gbé, iwọ Jakobu 
iranṣẹ mi, ati Israeli ẹniti mo ti yàn: 
2Bayi ni Oluwa wi, ẹniti o dá ọ, ti o mọ ọ 
lati inu Wá, ti yio si ràn ọ lọwọ; Má bẹ̀ru, iwọ 
Jakobu, iranṣẹ mi; ati iwọ Jeṣuruni ti mo ti 


3 Nitori emi o dà omi lu ẹniti ongbẹ ngbẹ, 
ati iṣàn—omi si ilẹ gbigbẹ: emi o dà ẹmi mi si 
iru rẹ, ati ibukun mi si iru-ọmọ rẹ. 

4 Nwọn o si hù soke lárin koriko, bi igi wil— 
lo leti ipadò. 

5 Ọkan yio wipe, ti Oluwa li emi, omiran 
yio si pe ara rẹ̀ nipa orukọ Jakobu; omiran yio 
si fi ọwé rẹ̀ kọ pe, on ni ti Oluwa, yio si pe 
apele rẹ̀ nipa orukọ Israeli. 

6 Bayi ni Oluwa wi, Ọba Israeli, ati Olura— 
pada rẹ, Oluwa awọn ọmọ—ogun; Emi ni 
ẹni--ikini, ati ẹni—ikẹhin; ati lẹhin mi ko si 
Ọlọ-un kan. 

7 Tani yio si pẹ bi emi, ti yio si sọ ọ ti yio si 
tò c lẹsẹ-ẹsẹ fun mi, lati igbati mo ti yàn 
awọn enia igbani? ati nkan wọnni ti mbọ, ti 
yio si ṣẹ, ki nwọn fi han fun wọn. 

8 E má bẹ̀ru, ẹ má si foyà; emi ko ha ti mu 
nyin gbé lati igba na wá, nkò ha si ti sọ ọ? 
ẹnyin na ni ẹlẹri mi. Ọlọrun kan mbẹ lẹhin 
mi bi? kò si Apata kan, emi ko mò ọkan. 

9 Asan ni gbogbo awọn ti ngbẹ ere; nkan 
iyebiye wọn ki yio si lerẹ̀; awọn tikala wọn li 
ẹlẹri ara wọn: nwọn kò riran, bẹni nwọn kò 
mò: ki oju ba le tì wọn. 

10 Tani yio gbẹ oriṣa, tabi ti yio dà ere ti kò 
ni ere kan? 

11 Kiyesi i, oju o tì gbogbo awọn ẹgbẹ rẹ̀; 
awọn oniṣọna, enia ni nwọn: jẹ ki gbogbo 
Wọn kò ara wọn jọ, ki nwọn dide duro; nwọn 
o bẹ̀ru, oju o si jumọ tì wọn. 

12 Alagbẹdẹ rọ ake kan, o ṣiṣẹ ninu ẹyín, o 
fi ọrmoọ—owú rọ ọ, o si fi agbara apá rẹ̀ ṣe e: 
ebi npa a pẹlu, agbara rẹ̀ si tan; ko mu omi, o 
si rẹ̀ ẹ. 

13 Gbẹnàgbẹnà ta okin rẹ̀, o si fi nkan pupa 
sàmi rẹ̀, o fi ìfá fá a, o si fi kọmpassi là a biri— 


5. 
kiti: o sì yá a li aworán ọkunrin, gẹgẹ bi ẹwà 
enia, ki o le ma gbe inu ile. 

14O bẹ̀ igi kedari lu ilẹ fun ra rẹ̀, o si mu igi 
kipressi ati oaku, o si mu u le fun ra rẹ̀ ninu 
awọn igi igbé: o gbìn igi aṣi, ojò si mu u dagba. 

15 Nigbana ni yio jẹ ohun idana fun enia: ni— 
tori yio mu ninu wọn, yio si fi yá iná; lôtọ, o dá 
iná, o si din akara, lôtọ, o ṣe ọlọrun fun ra rẹ̀, o 
si nsìn i; o gbẹ ẹ li ere, o si nforibalẹ fun u. 

16 Apakan ninu rẹ̀ li o fi dá iná, apakan ninu 
rẹ̀ li o fi jẹ ẹran: o sun sisun, o si yo, o yá iná 
pẹlu, o si wipe, Ahá, ara mi gbona, mo ti ri iná. 

1? Iyokù rẹ̀ li o si fi ṣe ọlọrun, ani ere gbigbẹ 
rẹ̀, o foribalẹ fun u, o sìn i, o gbadura si i, o si 
wipe, Gbà mi; nitori iwọ li ọlọrun mi. 

18 Nwọn kò mò, oye ko si ye wọn: nitori o 
dí wọn li oju, ki nwọn ki o má le ri; ati aiya 
wọn, ki oye ki o má le ye wọn. 

18 Kò si ẹniti o rò li ọkàn rẹ̀, bẹni ko si imọ 
tabi oye lati wipe, Mo ti fi apakan rẹ̀ da iná; 
mo si din akara pẹlu lori ẹyin iná rẹ̀: mo ti sun 
ẹran, mo si jẹ ẹ: emi o ha fi iyokù rẹ̀ ṣe irira? 
emi o ha foribalẹ fun ìti igi? 

20 O fi eru bọ ara rẹ̀: aiya ẹtàn ti dari rẹ̀ si 
apakan, ti kò le gbà ọkàn rẹ̀ là, bẹni kò le 
Wipe, Eke ko ha wà li ọwọ ọtun mi? 

21 Ranti wọnyi, Jakobu ati Israeli; nitori iwọ 
ni iranṣẹ mi: Emi ti mọ ọ; iranṣẹ mi ni iwọ, 
Israeli; iwọ ki yio di ẹni—igbagbe lọdọ mi. 

22 Mo ti pa irekọja rẹ rẹ̀, bi awọsanma ṣiṣú 
dùdu, ati ẹ̀ṣẹ rẹ, bi kiku: yipada sọdọ mi; ni— 
tori mo ti rà ọ pada. 

23 Kọrin, ẹnyin ọrun; nitorì Oluwa ti ṣe e: 
kigbe, ẹnyin isalẹ aiye; bú si orin, ẹnyin 
oke-nla, igbé, ati gbogbo igi inu rẹ̀; nitori Olu-— 
Wa ti rà Jakobu pada, o si ṣe ara rẹ̀ logo ni Israeli. 

24 Bayi ni Oluwa, Olurapada rẹ wi, ati ẹniti 
o mọ ọ lati inu wá: emi li Oluwa ti o ṣe ohun 
gbogbo; ti o nikan nà awọn ọrun; ti mo si ti— 
kara mi tẹ̀ aiye. 

25 Ẹniti o sọ àmi awọn eke di asan, ti o si bà 
awọn alafọṣẹ li orì jẹ, ti o dá awọn ọlọgbọn 
pada, ti o si sọ imò wọn di wẹ̀re. 

26 Ti o fi ìdi ẹ̀rọ iranṣẹ rẹ̀ mulẹ, ti o si mu 
ìmọ awọn ikò rẹ̀ ṣẹ; ti o wi fun Jerusalemu pe, 
A o tẹ̀ ọ dé; ati fun gbogbo ilu Juda pe, A o kẹ 
nyin, emi o si gbe gbogbo ahoro rẹ̀ dide: 

2? Ti o wi fun ibú pe, Gbẹ, emi o si mu 
gbogbo odò rẹ gbẹ. 

28 Ti o wi niti Kirusi pe, Oluṣọ—agutan mi 
ni, yio si mu gbogbo ifẹ mi ṣẹ: ti o wi niti Je— 
rusalemu pe, A o kẹ ọ: ati niti tempili pe, A o 
fi ipilẹ rẹ̀ sọlẹ. 


2 


45 


ISAIAH. 44, 45 


1 BAYI ni Oluwa wi fun ẹni—ororo rẹ̀, 
fun Kirusi, ẹniti mo di ọwọ ọtún rẹ̀ 
mu, lati ṣégun awọn orilẹ—ẹ̀de niwaju rẹ̀; emi 
o si tú amure ẹgbẹ awọn ọba, lati ṣi ilẹkùn 
mejeji niwaju rẹ̀, a ki yio si tì ẹnu—bode na; 

2EẸmi o lọ siwaju rẹ, emi o si sọ ibi wiwọ 
Wọnni di titẹ: emi o fọ ilẹkùn idẹ wọnni tíitúi, 
emi o si ke ọjá—irin si meji. 

3 Emi o si fi iṣura okùnkun fun ọ, ati ọrọ ti a 
pamọ nibi ikọkọ, ki iwọ le mọ pe, emi Oluwa, 
ti o pò ọ li orukọ rẹ, li Ọlọrun Israeli. 

4 Nitori Jakobu iranṣẹ mi, ati Israeli ayanfẹ 
mi, emi ti pẹ ọ li orukọ rẹ: mo ti fi apele kan 
fun ọ, bi iwọ ko tilẹ ti mò mi. 

5 Emi li Oluwa, ko si ẹlomiran, kò si Ọlọ— 
run kan lẹhin mi: mo dì ọ li àmure, bi iwọ kò 
tilẹ ti mọ mi. 

6 Ki nwọn le mò lati ila—ôrun, ati lati iwọ— 
6ôrun wá pe, ko si ẹnikan lẹhin mi; Emi ni 
Oluwa, ko si ẹlomiran. 

? Mo dá imọlẹ, mo si dá okunkun: mo ṣe 
alafia, mo si dá ibi: Emi Oluwa li o ṣe gbogbo 
Wọnyi. 

8 Kán silẹ, ẹnyin ọrun, lati oke wá, ki ẹ si jẹ 
ki ofurufu rò ododo silẹ; jẹ ki ilẹ ki o là, ki o si 
mu igbala jade; si jẹ ki ododo ki o hù soke 
pẹlu rẹ̀; Emi Oluwa li o dá a. 

9 Egbe ni fun ẹniti o mbá Elẹda rẹ̀ jà, apádi 
ninu awọn apadi ilẹ! Amò yio ha wi fun ẹniti 
o mọ ọ pe, Kini iwọ nṣe? tabi iṣẹ rẹ pe, On kò 
li ọwé? 

10 Egbe ni fun ẹniti o wi fun baba rẹ̀ pe, Kini 
iwọ bi? tabi fun obinrin nì pe, Kini iwọ bi? 

11 Bayi li Oluwa wi, Ẹni—Mimọ Israeli, ati 
Ẹlẹda rẹ̀, Bere nkan ti mbẹ lọwọ mi, niti 
awọn ọmọ mi ọkunrin, ati niti iṣẹ ọwọ mi, ẹ 
paṣẹ fun mi. 

12 Mo ti dá alye, mo si ti da enia sorì rẹ̀; 
Emi, ani ọwọ mi, li o ti nà awọn ọrun, gbogbo 
awọn ogun wọn ni mo si ti paṣẹ fun. 

13 Mo ti gbe e dide ninu ododo, emi o si mu 
gbogbo òna rẹ̀ tẹ; on o kẹ ilu mi, yio si dá 
awọn ondẹ̀ mi silẹ: ki iṣe fun iye owo tabi ẹ̀re, 
li Oluwa awọn ọmọ—ogun wi. 

14 Bayi li Oluwa wi, pe, Ere iṣẹ Egipti, ati 
ọjà Etiopia ati ti awọn ara Sabea, awọn enia ti 
o ṣigbọnlẹ yio kọja wá sọdọ rẹ, nwọn o si jẹ 
tirẹ: nwọn o tẹle ọ; ninu ẹwọn ni nwọn o kọja 
wá, nwọn o foribalẹ fun ọ, nwọn o si bẹ̀ ọ, 
wipe, Nitotọ Ọlọrun wà ninu rẹ; kò si si ẹlo— 
miran, kò si Ọlọrun miran. 

15 Lôtọ iwọ li Ọlọrun ti o fi ara rẹ pamọ, 
Ọlọrun Israeli, Olugbala. 


ISAIAH. 45—47 

16 Oju yio tì wọn, gbogbo wọn o si dámu 
pò; gbogbo awọn ti nṣe ere yio si jumọ lọ si 
idámu. 

1? Ṣugbọn a o fi igbala ainipẹkun gba Israeli 
là ninu Oluwa: oju ki yio tì nyin, bẹni ẹ ki yio 
dámu titi aiye ainipẹkun. 

18 Nitori bayi li Oluwa wi, ẹniti o dá awọn 
ọrun; Ọlọrun tikararẹ̀ ti o mọ aiye, ti o si ṣe e; 
o ti fi idi rẹ̀ mulẹ, kò da a lasan, o mọ ọ ki a le 
gbe inu rẹ̀: Emi ni Oluwa; ko si ẹlomiran. 

19 Emi kò sọrọ ni ikọkọ ni ibi okùnkun aiye: 
Emi kò wi fun iru—ọmọ Jakobu pe, Ẹ wá mi 
lasan: emi Oluwa li o nsọ ododo, mo fi nkan 
wọnni ti o tẹ hàn. 

20 Ko ara nyin jọ ki ẹ si wá; ẹ jọ sunmọ tosi, 
ẹnyin ti o salà ninu awọn orilẹ—ẹ̀de: awọn ti o 
gbé igi ere gbigbẹ wọn kò ni ìmọ, nwọn si 
gbadura si ọlọrun ti ko le gba ni. 

21Ẹ sọ ọ, ki ẹ si mu wá, lôtọ, ki nwọn ki o 
jọ gbimò pò: tali o mu ni gbé eyi lati igbáni 
wa? tali o ti sọ ọ lati igba na wá? emi Oluwa 
kọ? ko si Ọlọrun miran pẹlu mi; Ọlọrun odo— 
do ati Olugbala; ko si ẹlomiran lẹhin mi. 

22 Kọju si mi, ki a si gba nyin là, gbogbo opin 
aiye: nitori emi li Ọlọrun, ko si ẹlomiran. 

23 Mo ti fi ara mi bura, òrọ na ti ti ẹnu odo— 
do mi jade, ki yio si pada, pe, Gbogbo ékún 
yio kunlẹ fun mi, gbogbọ ahọn yio bura. 

24 Iôtọ, a o wipe, ninu Oluwa li emi ni 
ododo ati agbara: sọdọ rẹ̀ ni gbogbo enia yio 
Wá; oju o si tì gbogbo awọn ti o binu si i. 

25Ninu Oluwa li a o dá gbogbo iru-ọmọ 
Israeli lare, nwọn o si ṣogo. 


4 Ô 1 BELI tẹriba, Nebo bẹrẹ̀, orìṣa wọn 

wà lẹhin awọn ẹranko, ati lẹhin 
ohun—òsin; a di ẹrù wiwo rù nyin; ẹrù fun 
awọn ẹranko ti árẹ̀ mu. 

2 Nwọn bẹ̀rẹ, nwọn jumọ tẹriba; nwọn kò 
le gbà ẹrù na silẹ, ṣugbọn awọn tikala wọn lọ 
si igbẹ̀kun. 

3Gbò ti emi, iwọ ile Jakobu, ati gbogbo 
iyoku ile Israeli, ti mo ti gbe lati inu wá, ti mo 
ti rù lati inu iyá wá. 

4 Ani titi de ogbô emi na ni; ani titi de ewú 
li emi o rù nyin; emi ti ṣe e, emi o si gbe, 
nitôtọ emi o rù, emi o si gbàla. 

5'TTani ẹnyin o fi mi we, ti yio si ba mi 
dọgba, ti ẹ o si fi mi jọ, ki awa le jẹ ògba? 

6 Nwọn da wura lati inu apò wá, nwọn si fi 
ìwòn wòn fadaka, nwọn bẹ̀ alagbẹdẹ Wura, o 
si fi i ṣe oriṣa: nwọn tẹriba, nwọn si nsìn. 

? Nwọn gbe e le ejika, nwọn rù u, nwọn si 


530 


fi i sipò rẹ̀; o si duro: ki yio kuro ni ipò rẹ̀, 
nitôtọ, ẹnikan yio kọ si i, ṣugbọn ki yio 
dahùn: bẹni ki yio gbà a kuro ninu wahala rẹ̀. 

8 ): ranti eyi, ẹ si fi ara nyin hàn bi ọkunrin: 
ẹ gbà a si ọkàn, ẹnyin alarekọja. 

9): ranti nkan iṣaju atijọ: nitori emi li Ọlọ— 
run, ko si si ẹlomiran, emi li Ọlọrun, ko si si 
ẹnit: o dabi emi. 

10 Ẹniti nsọ opin lati ipilẹṣẹ wá, ati nkan ti 
kò ti iṣe lati igbáni wá, wipe, Imọ mi yio duro, 
emi o si ṣe gbogbo ifẹ mi. 

11 Ẹniti npe idì lati ilà—6run wá: ọkunrin na 
ti o mu ìmọ mi ṣẹ lati ilẹ jijìn wá: lôtọ, emi ti 
sọ ọ. emi o si mu u ṣẹ; emi ti pinnu rẹ̀, emi o 
si ṣe e pẹlu. 

12 Gbé ti emi, ẹnyin alagidi ọkàn, ti o jinà si 
ododo: 

13 Emi mu ododo mi sunmọ tosí; ki yio si 
jina rére, igbala mi ki yio si duro pé: emi o si 
fi igbala si Sioni fun Israeli ogo mi. 


47 1SỌKALẸ, si joko ninu ekuru, iwọ 
Wundia ọmọbinrin Babiloni, joko ni 
ilẹ: itẹ kò si, iwọ ọmọbinrin ara Kaldea: nitori 
a kì o pe ọ ni ẹlẹgẹ on aláfẹ mọ. 

2 Gbe ọlọ, si lò iyẹfun, ṣi iboju rẹ, ká aṣọ 
ẹsẹ, ká aṣọ itan, là odo wọnni kọja. 

3A o ṣi ihoho rẹ, a o si ri itiju rẹ pẹlu; emi o 
gbẹsan, enia kì yio si lati da mi duro. 

4 Olurapada wa, Oluwa awọn ọmọ—ogun li 
orukọ rẹ̀, Ẹni—Mimọ Israeli. 

5 Joko, dakẹ jẹ, lọ sinu. okùnkun, iwọ 
ọmọbinrin ara Kaldea, nitori a ki yio pe ọ ni 
Iyálode awọn ijọba mọ. 

6 Emi ti binu si enla mi, emi ti sọ ilẹ ini mi 
di almẹ, mo si ti fi wọn le ọ lọwọ: iwọ kò 
kánu wọn, iwọ fi ajàga wuwo le awọn alagba 
lori. 

? Iwọ si wipe, Emi o ma jẹ Iyalode titi lai: 
bẹni iwọ kò fi nkan wọnyi si aiya rẹ, bẹni iwọ 
kò renti igbẹhin rẹ. 

8 Nitorina gbé eyi, iwọ alafẹ̀, ti o joko li ai— 
nani, ti o wi li ọkàn rẹ pe, Emi ni, kò si si ẹlo— 
miran lẹhin mi: emi ki yio joko bi opo, bẹni 
emi iki yio mò òfo ọmọ. 

9 Ṣugbọn nkan meji wọnyi ni yio deba ọ li 
ojiji, li ọjọ kan, òfo ọmọ ati opo: nwọn o ba ọ 
perepere, nitori ọpọlọpọ iṣẹ̀ ajẹ̀ rẹ, ati nitori 
ọpọlọpọ iṣẹ afọṣẹ rẹ. 

10 Nitori ti iwọ ti gbẹkẹle ìwa buburu rẹ: 
iwọ ti wipe, Kò si ẹnikan ti o ri mi. Ọgbẹn rẹ 
ati ìmọ rẹ, o ti mu ọ ṣìnà; iwọ si ti wi li ọkàn 
rẹ pe, Emi ni, ko si ẹlomiran lẹhin mi. 


531 


11 Nitorina ni ibi yio ṣe ba ọ; iwọ ki yio mò 
ibẹrẹ rẹ̀: ibi yio si ṣubu lù ọ; ti iwọ kì yio le 
si mọ. 

12 Duro nisisiyi, ti iwọ ti iṣẹ afọṣẹ rẹ, ati 
ọpọlọpọ iṣẹ ajẹ rẹ, eyi ti o ti fi nṣe iṣẹ iṣe lati 
igba ewe rẹ wá; bi o ba ṣepe o lẹ̀ jẹ erẹ̀ fun ọ, 
bi o ba ṣe pe iwọ lẹ̀ bori. 

14Arẹ̀ mu ọ nipa ọpọlọpọ ìgbimọ rẹ. Jẹ ki 
awọn awoye-ọrun, awọn awoye—irawọ, awọn 
afi—oṣupasọ—asọtẹlẹ, dide. duro. nisisiyi, ki 
nwọn si gbà ọ lọwọ nkan wọnyi ti yio ba ọ. 

14 Kiye si i, nwọn o dabi akekù koriko: iná 
yio jo wọn: nwọn ki yio gba ara wọn lọwọ 
agbara ọwọ iná; ẹyin iná kan ki yio si lati yá, 
tabi iná lati joko niwaju rẹ̀. 

15 Bayi ni awọn ti iwọ ti ba ṣiṣẹ yio jẹ fun ọ, 
awọn oniṣowo rẹ, lati ewe rẹ wá; nwọn o kiri 
lọ, olukuluku si ẹkùn rẹ̀; ko si ẹnikan ti yio 


gbà ọ. 

4 8 1 GBỌ eyi, ẹnyin ile Jakobu, ti a nfi 
orukọ Israeli pẹ̀, ti o si ti inu omi 

Juda wọnni jade wá, ti o nfi orukọ Oluwa 

bura, ti o si ndarukọ Ọlọrun Israeli, ṣugbọn ki 

iṣe li otitọ, tabi li ododo. 

2 Nitori nwọn npẹ̀ ara wọn ni ti ilu mimQ 
nì, nwọn si gbé ara wọn le Ọlọrun Israeli: 
Oluwa awọn ọmọ-ogun Ji orukọ rẹ̀. 

3 Emi ti sọ nkan ti iṣáju wọnni lati ipilẹṣẹ; 
nwọn si ti jade lati ẹnu mi lọ, emi si fi wọn 
hàn; emi ṣe wọn lojijì, nwọn si ti ṣẹ. 

4 Nitori emi mò pe olori-—lile ni iwọ, ọrùn 
rẹ jẹ iṣan irin, iwaju rẹ si jẹ idẹ. 

5Ii atetekọṣe ni mo tilẹ ti sọ fun ọ; ki o to 
de ni emi ti fihàn ọ: ki iwọ má ba wipe, Oriṣa 
mi li o ṣe wọn, ati ere mi gbigbẹ, ati ere mi 
didà li o ti pa wọn li aṣẹ. 

6 Iwọ ti gbẹ, wò gbogbo eyi; ẹnyin kì yio ha 
sọ ọ? Emi ti fi ohun titun hàn ọ lati igba yi lọ, 
ani nkan ti o pam, iwọ kò si mò wọn. 

? Nisisiyi li a dá wọn, ki isi ṣe li atetekọṣe; 
ani ṣaju ọjọ na ti iwọ kò gbẹ wọn; ki iwọ má 
ba wipe, Kiyesi i, emi mò wọn. 

8I6ôtọ, iwọ kò gb6; lôtọ, iwọ kò mò; lôtọ 
lati igba na eti rẹ̀ kò ṣi: nitori ti emi mò pe, 
olurekọja lati inu wá. 

9 Nitori orukọ mi emi o mu ibinu mi pẹ, ati 
nitori iyìn mi, emi o fàsẹhin nitori rẹ, ki emi 
má ba ké ọ kuro. 

10 Wò o, emi ti dà ọ, ṣugbọn ki iṣe bi fada— 
ka; emi ti yan ọ ninu iná ileru wahala. 


ISAIAH. 47 —49 
11 Nitori emi tikalami, ani nitori ti emi ti— 
kala mi, li emi o ṣe e, nitori a o ha ṣe bà orukọ 
mi jẹ? emi kì yio si fi ogo mi fun ẹlomiran. 

12 Gbé ti emi, iwọ Jakobu, ati Israeli, ẹni—ipò 
mi; Emi na ni; emi li ẹni—ikini, ati ẹni—ikẹhin. 

13Ọwọ mi pẹlu li o si ti fi ipilẹ aiye sọlẹ, 
atẹlẹwọ òtun mi li o si na awọn ọrun: nigbati 
mo pẹ̀ wọn, nwọn jumọ dide duro. 

14 Gbogbo nyin, ẹ pejọ, ẹ si gbQ; tani ninu 
Wọn ti o ti sọ nkan wọnyi? Oluwa ti fẹ ẹ: yio 
si ṣe ifẹ rẹ̀ ni Babiloni, apá rẹ̀ yio si wà lara 
awọn ara Kaldea. 

15 Emi, ani emi ti sọ ọ; lôtọ emi ti pẹ̀ e: emi 
ti mu u Wá, on o si mu ọna rẹ̀ ṣe dé€de. 

16 Ẹ sunmọ ọdọ mi, ẹ gbé eyi; lati ipilẹ̀ṣẹ 
emi kò sọrọ ni ikòkọ; lati igbati o ti wà, nibẹ 
ni mo wà; ati nisisiyi Oluwa Jehofa, on Ẹmi 
rẹ̀, li o ti rán mi. 

1?Bayi li Oluwa wi, Olurapada rẹ, Ẹni— 
Mimọ Israeli: Emi li Oluwa Ọlọrun rẹ, ti o kẹ 
ọ fun ẹ̀rẹ̀, ẹniti o tẹ ọ li Ọna ti iwọ iba ma lọ. 

18 Ibaṣepe iwọ fi eti si ofin mi! nigbana ni 
alafia rẹ iba dabi odo, ati ododo rẹ bi ìgbi—omi 
okun. 

19Iru—ọmọ rẹ pẹlu iba dabi iyanrìn, ati 
ọmọ-—bibi inu rẹ bi tára rẹ̀; a ki ba ti ke orukọ 
rẹ̀ kuro, bẹni a kì ba pa a run kuro niwaju mi. 

20 Ẹ jade kuro ni Babiloni, ẹ sá kuro lọdọ 
awọn ara Kaldea, ẹ fi ohùn orin sọ ọ, wi eyi, 
sọ ọ jade titi de opin aiye; ẹ wipe, Oluwa ti rà 
Jakobu iranṣẹ rẹ̀ pada. 

21 Ongbẹ kò si gbẹ wọn, nigbati o mu wọn là 
aginjù wọnni ja; o mu omi ṣàn jade lati inu 
apata fun wọn, o sán apáta pẹlu, omi si tú jade. 
22 Alafia kò si fun awọn enia buburu, li 


Oluwa wi. 

49 1Ẹ gbọ ti emi, ẹnyin erekùṣu; ki ẹ si 
fi etí silẹ, ẹnyin enia lati òna jijìn wá; 

Oluwa ti pẹ̀ mi lati inu Wá; lati inu iya mi li o 

ti dá orukọ mi. 

20 si ti ṣe ẹnu mi bi idà mimú; ninu ojìji 
ọwọ rẹ̀ li o ti pa mi mọ, o si sọ mi di ọfà didán; 
ninu apé rẹ̀ li o ti pa mi mé; 

30 si wi fun mi pe, Iwọ ni iranṣẹ mi, 
Israeli, ninu ẹniti a o yìn mi logo. 

4 Nigbana ni mo wi pe, Emi ti ṣiṣẹ lasan, emi 
ti lò agbara mi lofo, ati lasan: nitôtọ idajọ mi 
mbẹ lọdọ Oluwa, ati iṣẹ mi lọdọ Ọlọrun mi. 

5 Ati nisisiyi, li Oluwa wi, ẹni ti o mọ mi 
lati inu wá lati ṣe iranṣẹ rẹ̀, lati mu Jakobu 
pada wá sọdọ rẹ̀, lati ṣà Israeli jọ, ki emi le ni 
ogo loju Oluwa, Ọlọrun mi yio si jẹ agbara mi. 


ISAIAH. 49, 50 

BO si wipe, O ṣe ohun kekere ki iwọ ṣe 
iranṣẹ mi, lati gbe awọn ẹyà Jakobu dide, ati 
lati mu awọn ipamọ Israeli pada: emi o si fi ọ 
ṣe imọlẹ awọn Keferi, ki iwọ ki o le ṣe igbala 
mi titi de opin aiye. 

1 Bayi ni Oluwa, Olurapada Israeli, ati Ẹni— 
Mimọ rẹ wi, fun ẹniti enia ngàn, fun ẹniti 
orilẹ—ẹ̀de korira, fun iranṣẹ awọn olori, pe, 
Awọn ọba yio ri, nwọn o si dide, awọn ọmọ— 
alade pẹlu yio wolẹ sin, nitori Oluwa ti iṣe 
olotọ, Ẹni—Mimọ Israeli, on li o yàn ọ. 

8 Bayi ni Oluwa wi, Li akoko itẹwọgba emi 
ti gbé tirẹ, ati li ọjọ igbala, mo si ti ràn ọ lọwọ: 
emi o si pa ọ mọ, emi o si fi ọ ṣe majẹmu 
awọn enia, lati fi idi aiye mulẹ, lati mu ni jo— 
gun ahoro ilẹ nini wọnni. 

9 Ki iwọ ki o le wi fun awọn igbek(tin pe, Ẹ 
jade lọ; fun awọn ti o wà ni okùnkun pe, Ẹ fi 
ara nyin hàn. Nwọn o jẹ̀ li ọna wọnni, pápa ijẹ 
wọn o si wà ni gbogbo ibi giga. 

10 Ebi kì yio pa wọn, bẹni ongbẹ kì yio si 
gbẹ wọn; ôru kì yio mu wọn, bẹni ôrùn kì yio 
si pa wọn: nitori ẹniti o ti ṣinu fun wọn yio tẹ 
Wọn, ani nihà isun omi ni yio dà wọn. 

1! Emi o si sọ gbogbo awọn òke—nla mi 
wọnni di òna, a o si gbe ọna opopo mi wọn— 
ni ga. 

12 Kiye si i, awọn wọnyi yio wá lati òna 
jijìn: si wò o, awọn wọnyi lati ariwa Wá; ati 
lati iwọ—ôrun wá, ati awọn wọnyi lati ilẹ Si— 
nimu wá. 

13 Kọrin, ẹnyin ọrun; ki o si yẹ, iwọ aiye; 
bú jade ninu orin, ẹnyin oke—nla: nitori Olu— 
wa ti tùi awọn enia rẹ̀ ninu, yio si ṣanu fun 
awọn olupọnju rẹ̀. 

14 Ṣugbọn Sioni wipe, Oluwa ti kò mi silẹ; 
Oluwa mi si ti gbagbe mi. 

15 Obinrin ha lẹ̀ gbagbe ọmọ ọmú rẹ̀ bi, ti kì 
yio fi ṣe iyẹnu si ọmọ inu rẹ̀? lôtọ, nwọn le 
gbagbe, ṣugbọn emi kì yio gbagbe rẹ. 

16 Kiye si i, emi ti kọ ọ si atẹlẹwọ mi: awọn 
odi rẹ mbẹ niwaju mi nigbagbogbo. 

17 Awọn ọmọ rẹ yára; awọn oluparun rẹ ati 
awọn ti o fi ọ ṣofò yio ti ọdọ rẹ jade. 

18 Gbe oju rẹ soke yika kiri, si kiyesi i: 
gbogbo awọn wọnyi ṣà ara wọn jọ, nwọn si 
Wá sọdọ rẹ. Oluwa wipe, Bi mo ti wà, iwọ o fi 
gbogbo wọn bò ara rẹ, bi ohun ọṣẹ, nitotọ, 
ìwọ o si há wọn mọ ara, bi iyawo. 

19 Nitori ibi ofò rẹ, ati ibi ahoro rẹ wọnni, 
ati ilẹ iparun rẹ, yio tilẹ há jú nisisiyi, nitori 
awọn ti ngbe inu wọn, awọn ti o gbe ọ mì yio 
si jina rére. 


532 


29 Awọn ọmọ-ọmọ rẹ ti o ti nù yio tun wi li 
eti rẹ pe, Aye kò gbà mi, fi aye fun mi lati ma 


21 Nigbana ni iwọ o wi li ọkàn rẹ pe, Tali o 
bi awọn wọnyi fun mi, mo sa ti wà li ailọmọ 
ati Ji àgan, igbẹ̀kun ati ẹni—iṣikiri? tani o si ti 
tẹ awọn wọnyi dagba? Kiyesi i, a fi emi nikan 
silẹ. awọn wọnyi, nibo ni nwọn gbe ti wà. 

2? Bayi ni Oluwa Jehofa wi, Kiyesi i, emi o 
gbe ọwéẹ̀ mi soke si awọn Keferi, emi o si gbe 
ọpágun mi soke si awọn enia, nwọn o si gbe 
awọn ọmọkunrin rẹ wá li apa wọn, a o si gbe 
awọn ọmọbinrin rẹ li ejìka wọn. 

23 Awọn ọba yio jẹ baba olutọju rẹ, awọn 
ayaba wọn yio si jẹ iya olutọju rẹ; ni idojubolẹ 
ni nwọn o ma tẹriba fun ọ, nwọn o si lá ekuru 
ẹsẹ rẹ; iwọ o si mò pe emi li Oluwa; nitori oju 
kì yio tì awọn ti o ba duro dẹ mi. 

28 A ha le gba ikogun lọwọ alagbara bi? tabi 
a le gbà awọn ondẹ̀ lọwọ awọn ẹniti nwọn tẹ̀ 
fun? 

2t Ṣugbọn bayi ni Oluwa wi, a o tilẹ̀ gbà 
awọn onde kuro lọwọ awọn alagbara, a o si gbà 
ikogun lọwọ awọn ẹni-ẹ̀ru; nitori ẹniti o mba 
ọ jà li emi o ba jà, emi o si gbà awọn ọmọ rẹ là. 

26 Awọn ti o ni ọ lara li emi o fi ẹran ara 
wọn. bẹ̀, nwọn o mu ẹjẹ ara wọn li amuyo bi 
ọti—waini didùn: gbogbo ẹran—ara yio si mò 
pe, Emi Oluwa ni Olugbala ati Olurapada rẹ, 


Ẹni--alagbara ti Jakobu. 

5 0 1BAYI ni Oluwa wi, Nibo ni iwe 
ikọsilẹ iyá nyin gbe wà, ẹniti mo ti kò 

silẹ? tabi tani ninu awọn onigbese mi ti mo ti 

tà nyin fun? Kiyesi i, nitori aiṣedede nyin li 

ẹnyin ti tà ara nyin, ati nitori irekọja nyin li a 

ṣe kò iyá nyin silẹ. 

2 Nitori nigbati mo de, kò si ẹnikan? nigbati 
mo ?pẹ̀, kò si ẹnikan lati dahùn? Ọwọ mi ha 
kuru. tobẹ ti kò fi le rapada? tabi emi kò ha li 
agbara lati gbani? Kiyesi i, ni ibawi mi mo gbẹ 
okun, mo sọ odò nla di aginjù, ẹja wọn nrùn 
nitori ti omi kò si, nwọn si kú fun ongbẹ. 

3 Iwo fi ohun dúdu wò awọn ọrun, mo si fi 
aṣọ ofẹ ṣe ibora wọn. 

4 Oluwa Jehofa ti fi ahọn akẹkọ fun mi, ki 
emi ki o le mò bi a iti sòrọ li akokò fun alarẹ, o 
nji li oròwurẹ̀, o ṣi mi li eti lati gbẹ bi akẹkọ. 

S Oluwa Jehofa ti ṣí mi li eti, emi kò si ṣe 
aigbọràn, bẹni emi kò yipada. 

6 Mo fi ẹ̀hin mi fun awọn aluni, ati ẹ̀rẹkẹ 
mi fun awọn ti ntú irun: emi kò pa oju mi mẹ 
kuro ninu itìju ati itut6 si. 


533 


7 Nitori Oluwa Jehofa yio ràn mi lọwọ: ni— 
torina emi kì yio damu; nitorina ni mo ṣe gbe 
oju mi rô bi okuta lile, emi si mò pe oju kì yio 
tì mi. 

8 Ẹniti o dá mi lare wà ni tosí, tani o ba mi 
jà? jẹ ki a duro pò: tani iṣe ẹlẹjọ mi? jẹ ki o 
sunmọ mi. 

9 Kiye si i, Oluwa Jehofa yio ràn mi lọwọ, 
tani o dá mi li ẹbi? wò o, gbogbo wọn o di 
ogbô bi ẹwù; kokòro yio jẹ wọn run. 

10 Tani ninu nyin ti o bẹ̀ru Oluwa, ti o gba 
ohùn iranṣẹ rẹ̀ gbé, ti nrìn ninu okùnkun, ti 
kò si ni imọlẹ? jẹ ki on gbẹkẹ̀le orukọ Oluwa, 
ki o si fi ẹ̀hìn tì Ọlọrun rẹ̀. 

11 Kiye si i, gbogbo ẹnyin ti o dá iná, ti ẹ fi 
ẹta iná yi ara nyin ká: ẹ má rìn ninu imọlẹ iná 
nyin, ati ninu ẹta iná ti ẹ ti dá. Eyi ni yio jẹ ti 
nyin lati ọwé mi wá; ẹnyin o dubulẹ ninu 


irora. 

5 l 1 GBỌ ti emi, ẹnyin ti ntẹle ododo, 
ẹnyin ti nwá Oluwa; wò apáta nì 

ninu eyiti a ti gbẹ nyin, ati ihò kòto nì nibiti a 

gbe ti wà nyin. 

2Ẹ wò Abrahamu baba nyin, ati Sara ti o bi 
nyin; nitori on nikan ni mo pẹ̀, mo si sure fun 
u, mo si mu u pò si i. 

3 Nitori Oluwa yio tù Sioni ninu; yio tú 
gbogbo ibi ofo rẹ̀ ninu; yio si ṣe aginju rẹ̀ bi 
Edeni, ati aṣálẹ rẹ̀ bi ọgbà Oluwa, ayò ati inu— 
didùn li a o ri ninu rẹ̀, idupẹ, ati ohùn orin. 

4 Tẹtilelẹ si mi, ẹnyin enia mi; si fi eti si mi, 
iwọ orilẹ—ẹ̀de mi: nitori ofin kan yio ti ọdọ mi 
jade lọ, emi o si gbe idajọ mi kalẹ fun imọlẹ 
awọn enia. 

5 Ododo mi wà nitosí; igbala mi ti jade lọ, 
apá mi yio si ṣe idajọ awọn enia; awọn 
erekùṣu yio duro dẹ̀ mi, apá mi ni nwọn o si 
gbẹkẹle. 

6 Ẹ gbé ojú nyin soke si awọn ọrun, ki ẹ si 
wò alye nisalẹ: nitori awọn ọrun yio fẹ̀ lọ bi 
ẹfin, aiye o si di ogbo bi ẹwù, awọn ti ngbe 
inu rẹ̀ yio si kú bakanna: ṣugbọn igbala mi o 
wà titi lai, ododo mi kì yio si parẹ̀. 

7 Gb ti emi, ẹnyin ti o mò ododo, enia 
ninu aiya ẹniti ofin mi mbẹ; ẹ máṣe bẹ̀ru ẹgàn 
awọn enia, ẹ má si ṣe foyà ẹsín wọn. 

8 Nitori kòkoro yio jẹ wọn bi ẹ̀wu, idin yio 
si jẹ wọn bi irun agutan: ṣugbọn ododo mi yio 
wà titi lai, ati igbala mi lati iran de iran. 

9 Ji, ji, gbe agbara wò, Iwọ apa Oluwa; ji, bi 
li ọjọ igbáni, ni iran atijọ. Iwọ kẹ ha ke Raha— 
bu, ti o si ṣá Dragoni li ọgbẹ? 


ISAIAH. 50 —52 
10 Iwọ kò ha gbẹ okun, omi ibu nla wọnni? 
ti o ti sọ ibú okun di ẹna fun awọn ẹni ìrapada 
lati gbà kọja? 

ti Nitorina awọn ẹni—ìirapada Oluwa yio 
pada, nwọn o si wá si Sioni ti awọn ti orin; 
ayò ainipẹkun yio si wà li ori wọn: nwọn o ri 
inudidùn ati ayò gbà; ikanu ati ẹ̀fọ yio fò lọ. 

12 Emi, ani emi ni ẹniti ntù nyin ninu: tani 
iwọ, ti iwọ o fi bẹ̀ru enia ti yio kú, ati ọmọ 
enia ti a ṣe bi koriko. 

13 Ti iwọ si gbagbe Oluwa Elẹda rẹ ti o ti nà 
awọn ọrun, ti o si ti fi ipilẹ aiye sọlẹ; ti iwọ si 
ti mbẹ̀ru nigbagbogbo lojojumọ nitori irúnu 
aninilara nì, bi ẹnipe o ti mura lati panirun? 
nibo ni irúnu aninilara na ha gbe wà? 

14 Ondẹ̀ ti a ti ṣí nipo yara ki a ba le tú u 
silẹ, ati ki o má ba kú sinu ihò, tabi ki onjẹ rẹ̀ 
má ba tán. 

15 Ṣugbọn emi Oluwa Ọlọrun rẹ ti o pin 
okun ni iyà, eyi ti ìgbi rẹ̀ nhé; Oluwa awọn 
ọmọ-ogun ni orukọ rẹ̀. 

16 Emi si ti fi òrọ mi si ẹnu rẹ, mo si ti bò ọ 
mọlẹ ni ojiji ọwé mi, ki emi ki o le gbìn awọn 
ọrun, ki emi si le fi ipilẹ aiye sọlẹ, ati ki emi le 
wi fun Sioni pe, Iwọ ni enia mi. 

17 Ji, ji, dide duro, iwọ Jerusalemu, ti o ti 
mu li ọwé Oluwa ago irúnu rẹ̀; iwọ ti mu 
gẹ̀dẹgẹ̀dẹ̀ ago ìwarìri, iwọ si fẹn wọn jade. 

18 Kò si ẹnikan ninu gbogbo awọn ọmọ 
ọkunrin ti o bí lati t$ ọ; bẹni kò si ẹniti o fà a 
lọwọ, ninu gbogbo awọn ọmọ ọkunrin ti on 
tẹ dàgba. 

19 Ohun meji wọnyi li o débá ọ: tani o kanu 
fun ọ? idahoro, on iparun, ati ìyan, on idà: 
nipa tani emi o tù ọ ninu? 

20 Awọn ọmọ rẹ ọkunrin ti dáku, nwọn du— 
bulẹ ni gbogbo ikorita, bi ẹfọn ninu àwọn: 
nwọn kún fun ìrúnu Oluwa, ibawi Ọlọrun rẹ. 

21 Nitorina gbọ eyi na, iwọ ẹniti a pọn loju, ti 
o si mu amuyo, ṣugbọn kì iṣe nipa ọti—Waini: 

22 Bayi ni Oluwa rẹ Jehofa wi, ati Ọlọrun rẹ 
ti ngbẹja enia rẹ̀, Kiyesi i, emi ti gbà ago 
ìwárìrí kuro lọwọ rẹ, gẹ̀dẹgẹdẹ̀ ago irúnu mi; 
iwọ kì yio si mu u mọ. 

23 Ṣugbọn emi o fi i si ọwọ awọn ti o pọn ọ 
loju; ti nwọn ti wi fun ọkàn rẹ pe, Wélẹ, ki a 
ba le rekọja: iwọ si ti tẹ ara rẹ silẹ bi ilẹ, ati bi 
ita, fun awọn ti o rekọja. 


52 1 JI! ji! gbe agbara rẹ wò, iwọ Sioni; 
gbe aṣọ ogo rẹ wò, iwọ Jerusalemu, 
ilu mim: nitori lati igbayi lọ, alaikọla on 
alaimẹ kì yio wò inu rẹ mọ. 


ISAIAH 52—954 


2 Gbòn ekuru kuro li ara rẹ, dide, joko, iwọ 
Jerusalemu: tú ọjá kuro li ọrùn rẹ, iwọ ondẹ̀ 
ọmọbinrin Sioni. 

3 Nitori bayi li Oluwa wi, a ti tà nyin lọfẹ, a 
o si rà nyin pada laisanwo. 

4Nitori bayi li Oluwa Jehofa wi, Awọn enia 
mi sọkalẹ lọ si Egipti li atijọ lati ṣe atipo nibẹ; 
ara Assirla si ni wọn lara lainidi. 

8. Njẹ nisisiyi, Oluwa wipe, Kini mo nṣe ni— 
hin, ti a kúá awọn enia mi lọ lọfẹ? awọn ti o 
jọba wọn mu nwọn kigbe, li Oluwa wi; titi 
lojojumọ li a si nsọrọ odì si orukọ mi. 

6 Nitorina awọn enia mi yio mò orukọ mi li 
ọjọ na: nitori emi li ẹniti nsọrọ: kiyesi i, emi ni. 

? Ẹsẹ ẹniti o mu ihinrere wá ti dara to lori 
awọn oke, ti nkede alafia; ti nmu ihìn rere 
ohun rere wá, ti nkede igbala; ti o wi fun Sio— 
ni pe, Ọlọrun rẹ̀ njọba! 

8 Awọn alére rẹ yio gbe ohùn soke; nwọn o 
jumọ fi ohùn kọrin: nitori nwọn o ri li ojuko— 
ju, nigbati Oluwa ba mu Sioni pada. 

9 Bú si ayò, ẹ jumọ kọrin, ẹnyin ibi ahoro 
Jerusalemu: nitori Oluwa ti tù awọn enia rẹ̀ 
ninu, o ti rà Jerusalemu pada. 

10 Oluwa ti fi apá mimQ rẹ̀ hàn li oju gbogbo 
awọn orilẹ-ẹ̀de; gbogbo opin aiye yio si ri 
igbala Ọlọrun wa. 

tI Ẹ fà sẹhin, é fà sẹhin, é jade kuro larin rẹ̀; 
ẹ má fọwọ kàn ohun aimẹ kan: ẹ kuro lárin 
rẹ̀, ẹ jẹ mimẹ, ẹnyin ti ngbe ohun—ẹ̀lo Oluwa. 

12 Nitori ẹ kì yio yara jade, bẹni ẹ kì yio fi 
isare lọ; nitori Oluwa yio ṣaju nyin; Ọlọrun 
Israeli yio si kú nyin jọ. 

13 Kiyesi i, iranṣẹ mi yio fi oye bá ni lò; a o 
gbe e ga, a o si gbe e leke, on o si ga gidigidi. 

14 Gẹgẹ bi ẹnu rẹ ti yà ẹ̀pọlọpọ enia, a bà 
oju rẹ̀ jẹ ju ti ẹnikẹni lọ, ati irisi rẹ̀ ju ti ọmọ 
enia lọ. 

15 Bẹni yio buwọn ọòẹ̀pọlọpọ. orilẹ—ẹ̀de; 
awọn ọba yio pa ẹnu wọn mọ si i, nitori eyi ti 
a kò ti sọ fun wọn ni nwọn o ri; ati eyi ti 


nwọn kò ti gbẹ ni nwọn o rò. 
53 1 TALI o ti gbà ihìn wa gbQ? tali a si ti 
fi apá Oluwa hàn fun? 

2 Nitori yio dàgba niwaju rẹ̀ bi ẹjẹlẹ ohun 
ẹgbin, ati bi gbòngbo lati inu ilẹ gbigbẹ: irísi 
rẹ̀ kò dara, bẹni kò li ẹwà, nigbati a ba si ri i, 
kò li ẹwà ti a ba fi fẹ ẹ. 

3A kẹgan rẹ̀ a si kò ọ lọdọ awọn enia, 
ẹni—ikanu, ti o si mẹ ibanujẹ: o si dabi ẹnipe 
o mu ki a pa oju wa mọ kuro lara rẹ̀; a kẹgàn 
rẹ̀, awa kò si kà a si. 


534 


4 Lotọ o ti ru ibinujẹ wa, o si gbe ikánu Wa 
lọ; ṣugbọn awa kà a si bi ẹniti a nà, ti a lù lati 
ọdọ Ọlọrun, ti a si pọn loju. 

5 Ṣugbọn a ṣá a li ọgbẹ nitori irekọja wa, a 
pa a li ara nitori aiṣedede wa; ìna alafia wa wà 
lara rẹ̀, ati nipa ìna rẹ̀ li a fi mu Wa lara da. 

5 Gbogbo wa ti ṣina kirikiri bi agutan, olu- 
kuluku wa tẹ̀le òna ara rẹ̀; Oluwa si ti mu 
aiṣedede Wa gbogbo pade lara rẹ̀. 

! A jẹ ẹ ni iyà, a si pọn ọ loju, ṣugbọn on kò 
yà ẹnu rẹ̀: a mu u wá bi ọdọ—agutan fun pipa, 
ati bi agutan ti o yadi niwaju olurẹrun rẹ̀, bẹni 
kò yà ẹnu rẹ̀. 

8 A mu u jade lati ibi ihamọ on idajọ: tani o 
si sọ iran rẹ̀? nitori a ti ke e kuro ni ilẹ alaye: 
nitori irekọja awọn enia mi li a ṣe lù u. 

8 O si ṣe ibojì rẹ̀ pẹlu awọn enia buburu, ati 
pẹlu ọlọrẹ ni ikú rẹ̀; nitori kò hù iwà—ipa, 
bẹ̀ni kò si arekereke li ẹnu rẹ̀. 

"0 Ṣugbọn o wu Oluwa lati pa a lara; o ti fi i 
sinu ibanujẹ; nigbati iwọ o fi ẹmi rẹ̀ ṣẹbọ fun 
ẹ̀ṣẹ: yio ri iru-ọmọ rẹ̀, yio mu ọjọ rẹ̀ gùn, ifẹ 
Oluwa yio ṣẹ li ọwọ rẹ̀. 

11 Yio ri ninu eso lala ọkàn rẹ̀, yio si tẹ̀ ẹ li 
ọrùn: nipa imò rẹ̀ ni iranṣẹ mi olododo yio da 
òpọlọpọ lare; nitori yio rù aiṣedede wọn 
wọnni. 

12 Nitorina emi o fun u ni ipín pẹlu awọn 
ẹni—nla, yio si ba awọn alagbara pín ikogun, 
nitori o ti tú ẹmi rẹ̀ jade si ikú: a si kà a mọ 
awọn alarekọja, o si rù ẹ̀ṣẹ pọlọpọ; o si nṣipẹ̀ 


fun awọn alarekọja. 

s4 1 KỌRIN, iwọ àgan, ti kò bi ri; bú si 
orin, si ké rara, iwọ ti kò rọbi ri; ni— 

tori awọn ọmọ ẹni—alahoro pò ju awọn ọmọ 

ẹniti a gbe ni iyawo: li Oluwa wi. 

2 Sọ ibi agọ rẹ di gbigbôro, si jẹ ki wọn nà 
aṣọ tita ibugbe rẹ̀ jade: máṣe dási, sọ okùn rẹ 
di gigùn, ki o si mu kàn rẹ le. 

3 Nitori iwọ o ya si apa ọtún ati si apa osì, 
iru--ọmọ rẹ yio si jogun awọn keferi: nwọn o 
si mu ki awọn ilu ahoro wọnni di ibi gbigbe. 

4 Má bẹ̀ru, nitori oju kì yio tì ọ: bẹni ki o 
máṣe dámu; nitori a ki yio doju tì ọ; nitori iwọ 
o gbagbe itìju igbà ewe rẹ, iwọ kì yio sì ranti 
ẹ̀gan iwà—opo rẹ mọ. 

S Nitori Ẹlẹda rẹ li ọkọ rẹ; Oluwa awọn 
ọmọ-ogun li orukọ rẹ̀; ati Olurapada rẹ Ẹni— 
Mimọ Israeli; Ọlọrun agbaiye li a o ma pò e. 

6 Nitori Oluwa ti pẹ̀ ọ bi obinrin ti a kò silẹ, 
ti a si bà ni inu jẹ, ati bi aya igba ewe nigbati a 
ti kọ ọ, li Ọlọrun rẹ wi. 


535 


? Ni iṣẹju diẹ ni mo ti kò ọ silẹ, ṣugbọn li 
ánu nla li emi o kò ọ jọ: 

8Ni ṣiṣàn ibinu li emi pa oju mi mọ kuro 
lara rẹ ni iṣẹju kan! ṣugbọn re ainipẹkun li 
emi o fi ṣánu fun ọ; li Oluwa Olurapada rẹ wi. 

9 Nitori bi awọn omi Noa li eyi ri si mi, ni— 
tori gẹgẹ bi mo ti bura pe omi Noa kì yio bò 
aiye mọ, bẹni mo si ti bura pe emi kì yio binu 
si ọ, bẹni emi kì yio ba ọ wi. 

10 Nitori awọn oke—nla yio ṣi lọ, a o si ṣi 
awọn oke kékòké ni idi, ṣugbọn ore mi kì yio 
fi ọ silẹ, bẹni emi kì yio ṣi majẹmu alafia mi ni 
ipò: li Oluwa wi, ti o ṣanu fun ọ. 

11 Iwọ ẹniti a npQn loju, ti a si nfi ijì gbákiri, 
ti a kò si tù ninu, wò o, emi o fi tìrô tẹ okuta 
rẹ, emi o si fi safire fi ipilẹ rẹ le ilẹ. 

12 Emi o fi rubi ṣe ṣonṣo—ile rẹ, emi o si fi 
okuta didán ṣe àsẹ rẹ; emi o si fi awọn okuta 
àṣayan ṣe agbẹ̀gbe rẹ. 

13A o si kẹ gbogbo awọn ọmọ rẹ lati ọdọ 
Oluwa wá; alafia awọn ọmọ rẹ yio si pò. 

14 Ninu ododo li a o fi idi rẹ mulẹ: iwọ o 
jina si inira; nitori iwọ kì yio bẹ̀ru: ati si ifoiya, 
nitori kì yio sunmọ ọ. 

15 Kiye si i, ni kikojọ nwọn o kô ara wọn jọ, 
ṣugbọn ki iṣe nipasẹ mi; ẹnikẹni ti o ba ditẹ si 
ọ yio ṣubu nitori rẹ. 

16 Kiye si i, emi li ẹniti o ti dá alagbẹ̀dẹ ti 
nfẹ̀ iná ẹyín, ti o si mu ohun—elò jade fun iṣẹ 
rẹ̀; emi li o si ti dá apanirun lati panirun. 

1? Kò si ohun-ijà ti a ṣe si ọ ti yio lẹ̀ ṣe 
nkan; ati gbogbo ahọn ti o dide si ọ ni idajọ 
ni iwọ o da li ẹbi. Eyi ni ogún awọn iranṣẹ 
Oluwa, lati ọdọ mi ni ododo wọn ti wá, li 


Oluwa wi. 

5S 5S 1 NJẸ gbogbo ẹniti ongbẹ ngbẹ, ẹ wá 
sibi omi, ati ẹniti kò li owo; ẹ wá, ẹ 

rà, ki ẹ si jẹ; lôotọ, ẹ wá, ẹ rà ọti—waini ati 

wàra, laini owo ati laidiyele. 

2 Nitori kini ẹ ṣe nná owo fun eyiti kì iṣe 
onjẹ? ati lala nyin fun eyi ti kì itẹnilọrun? ni 
gbigbẹ, ẹ gbọ t'emi, ki ẹ si jẹ eyi ti o dara, si jẹ 
ki inu nyin dùn ninu ọra. 

3Ẹ tẹtilelẹ, ki ẹ si wá sọdọ mi: ẹ gbé, ọkàn 
nyin yio si yẹ̀: emi o si ba nyin dá majẹmu ai— 
nipẹkun, anu Dafidi ti o daju. 

4 Kiye si i, emi ti fi on fun awọn enia fun 
ẹlẹri, olori ati alaṣẹ fun awọn enia. 

5 Kiyesi i, iwọ o pe orilẹ—òde ti iwọ kò mò, 
ati orilẹ-—ẹ̀de ti kò mò ọ yio sare wá sọdọ rẹ, 
nitori Oluwa Ọlọrun rẹ, ati nitori Ẹni-Mimọ 
Israeli; nitori on ti ṣe ọ li ogo. 


ISAIAH. 54— 56 
SẸ wá Oluwa nigbati ẹ le ri i, ẹ pẹ e nigbati 
o Wà nitosí. 

? Jẹ ki enia buburu kò ọna rẹ̀ silẹ, ki ẹ̀lẹṣẹ si 
kò ironu rẹ̀ silẹ: si jẹ ki o yipada si Oluwa, on 
o si ṣanu fun u, ati si Ọlọrun wa, yio si fi jì li 
ọpọlọpọ. 

8 Nitori ẹ̀ro mi kì iṣe òro nyin, bẹni ẹ̀na 
nyin kì iṣe òna mi, li Oluwa wi. 

8 Nitori bi ọrun ti ga ju aiye lọ, bẹni na mi 
ga ju òna nyin lọ, ati ẹ̀ro mi ju ẹ̀ro nyin lọ. 

10 Nitori gẹgẹ bi òjo ati ojo—didì ti iti ọrun 
Wá ilẹ, ti kì isi tun pada sọhun, ṣugbọn ti o 
nrin ilẹ, ti o si nmu nkan hù jade ki o si rudi, 
ki o le fi irú fun awọn afúnrúgbìn, ati onjẹ fun 
ọjẹun: 

11 Bẹni òrọ mi ti o ti ẹnu mi jade yio ri: kì yio 
pada sọdọ mi lofo, ṣugbọn yio ṣe eyiti o wù mi, 
yio si ma ṣe rere ninu ohun ti mo rán a. 

12 Nitori ayò li ẹ o fi jade, alafia li a o fi tẹ 
nyin: awọn oke—nla ati awọn oke kékẹ̀ké yio 
bú si orin niwaju nyin, gbogbo igi igbẹ yio si 
ṣapé. 

13 Igi firi yio hù jade dipò ẹgún, igi mirtili 
yio hù jade dipò oṣuṣu: yio si jẹ orukọ fun 
Oluwa, fun àmi aiyeraiye, ti a kì yio ke kuro. 


5 Ô 1 BAYI li Oluwa wi, Ẹ pa idajọ mọ, ẹ 
si ṣe ododo: nitori igbala mi fẹrẹ idé, 
ati ododo mi lati fi hàn. 

2 Alabukun ni fun ọkunrin na ti o ṣe eyi, ati 
fun ọmọ enia ti o dì i mu: ti o pa ọjọ isimi mọ 
laisọ ọ di aim€é; ti o si pa ọwé rẹ̀ mọ kuro ni 
ṣiṣe ibi. 

3 Ti kò si jẹ ki ọmọ alejò ti o ti dà ara rẹ̀ DỌ 
mẹ Oluwa sọ, wipe; Oluwa ti yà mi kuro ninu 
awọn enia rẹ̀ patapata: bẹni kò jẹ ki ìwẹ̀fà 
Wipe, Wò o, igi gbigbẹ ni mi. 

4 Nitori bayi li Oluwa wi fun awọn ìwẹfa ti 
nwọn pa ọjọ isimi mi mọ, ti nwọn si yàn eyi ti 
o wù mi, ti nwọn si di majẹmu mi mu; 

5 Pe, emi o fi ipò kan fun wọn ni ile mi, ati 
ninu odi mi, ati orukọ ti o dara jù ti awọn 
ọmọkunrin ati ọmọ—obinrin lọ: emi o fi orukọ 
ainipẹkun fun wọn, ti a kì yio ke kuro. 

6 Ati awọn ọmọ alejò ti nwọn dà ara pò mọ 
Oluwa, lati sìn i, ati lati fẹ orukọ Oluwa, lati jẹ 
iranṣẹ rẹ̀, olukuluku ẹniti o pa ọjọ isimi mọ 
laisọ ọ di aimẹ, ti o si di majẹmu mi mu; 

7? Awọn li emi o si mu wá si oke—nla mimọ 
mi, emi o si mu inu wọn dùn, ninu ile adua 
mi: ẹbọ sisun wọn, ati irubọ wọn, yio jẹ 
itẹwọgba lori pẹpẹ mi; nitori ile adua li ao ma 
pe ile mi fun gbogbo enia. 


ISAIAH. 56—58 


8 Oluwa Jehofah, ẹniti o ṣà àtanu Israeli jọ 
Wipe, Emi o ṣà awọn ẹlomiran jọ sọdọ rẹ̀, 
pẹlu awọn ti a ti ṣà jọ sọdọ rẹ̀. 

9 Gbogbo ẹnyin ẹranko igbẹ, ẹ wá lati pajẹ 
ani gbogbo ẹranko igbẹ. 

10 Afọju li awọn alore rẹ̀: òpe ni gbogbo 
wọn, odi ajá ni nwọn, nwọn kò le igbé, nwọn 
a ma sùn, nwọn ndubulẹ, nwọn fẹ ma tôgbé. 

ti Nitôtọ ọjẹun aja ni nwọn ti kì iyé, ati 
oluṣẹ agutan ti kò moye ni nwọn: olukuluku 
wọn nwò òna ara wọn, olukuluku ntọju ere rẹ̀ 
lati ẹ̀kun rẹ̀ wá. 

12Ẹ wá, ni nwọn wi, emi o mu ọti—waini 
Wá, a o si mu ọti-—lile li amuyo; ọla yio si dabi 
ọjọ oni, yio si pò lọpọlọpọ. 


5 7 OLODODO ṣegbe, kò si ẹniti o kà a 
si: a mu awọn alánu kuro, kò si ẹniti 
nrò pe a mu olododo kuro ṣaju ibi. 

2On wòọ inu alafia: nwọn simi lori akete 
wọn, olukuluku ẹniti nrin ninu iduroṣinṣin rẹ̀. 

3Ṣugbọn ẹ sunmọ ihin, ẹnyin ọmọ oṣo, 
iru-ọmọ panṣaga on àgbere. 

A Tani ẹnyin fi nṣe ẹsin? tani ẹnyin nyanu 
gborò si, ti ẹnyin yọ ahọn jade si? ọmọ ala— 
Tekọja ki ẹnyin, iru-ọmọ eke, 

5 Ti òriṣa ngùn labẹ gbogbo igi tutù, ti ẹ npa 
awọn ọmọ wẹrẹ ninu afonifoji wọnni, labẹ 
apáta ti o yanu? 

6 Lárin okuta òbọrẹ odo ni ipin rẹ, awọn, 
awọn ni ipín rẹ: ani awọn ni iwọ dà ẹbọ ọrẹ 
mimu si: ti iwọ si rú ẹbọ ọrẹ jijẹ. Emi ha le 
gbà itunu ninu wọnyi? 

? Lori oke giga giga ni iwọ fi akete rẹ si, ani 
nibẹ ni iwọ ti lọ lati rú ẹbọ. 

8 Lẹhin ilẹkùn ati opé ilẹkun ni iwọ si ti gbe 
iranti rẹ soke: nitori iwọ ti fi ara rẹ hàn fun 
ẹlomiran dipò mi, iwọ si ti goke: iwọ ti sọ 
akete rẹ di nla, iwọ si ba wọn dá majẹmu; iwọ 
ti fẹ akete wọn nibiti iwọ ri i. 

9 Iwọ si ti lọ tiwọ ti ikunra sọdọ ọba, iwọ si 
ti sọ ôrùn didùn rẹ di pupọ, iwọ si ti rán awọn 
ikò rẹ lọ jina réré, iwọ si ti rẹ̀ ara rẹ silẹ, ani si 
ipò okú. 

10 Árẹ̀ mu ọ ninu jijìn ọna rẹ: iwọ kò wipe, 
Ireti kò si: ìye ọwọ rẹ ni iwọ ti ri; nitorina ni 
inu rẹ kò ṣe bajẹ. 

t1 Ẹru tani mbà ọ ti o si nfòya, ti o nṣeke, ti 
iwọ kò si ranti mi tabi ki o kà a si? emi kò ha 
ti dakẹ ani lati igbáni wá, iwọ kò si bẹ̀ru mi? 

12 Emi o fi ododo rẹ, ati iṣẹ rẹ hàn; nwọn ki 
o si gbẹ̀ ọ. 

13 Nigbati iwọ ba kigbe, jẹ ki awọn ẹgbẹ rẹ 


536 


ki o gbà ọ; ṣugbọn ẹfúfu ni yio gbá gbogbo 
wọn lọ; emi yio mu wọn kuro: ṣugbọn ẹniti o 
ba gbẹkẹ rẹ̀ le mi yio ni ilẹ na, yio si jogun oke 
mim mi. 

18 On o si wipe, Ẹ kọ bẹ̀be, ẹ kọ bẹ̀be, ẹ 
tun ẹ̀na ṣe; ẹ mu ìdugbolu kuro li òna awọn 
enia mi. 

1£ Nitori bayi li Ẹni—giga, ati ẹniti a gbéga 
soke sọ, ti ngbe aiyeraiye, orukọ ẹniti ijẹ 
Mim€ẹ̀, emi ngbe ibi giga ati mim€, ati inu 
ẹniti o li ẹmi irobinujẹ on irẹlẹ pẹlu, lati mu 
ẹmi awọn onirẹlẹ sọji, ati lati mu ọkàn awọn 
oniròbinujẹ sọji. 

16 Nitori emi kì yio jà titi lai, bẹni emi kì yio 
binu nigbagbogbo: nitori ẹmi iba daku niwaju 
mi, ati emi ti emi ti dá. 

1? Mo ti binu nitori aiṣedede ojukokoro rẹ̀, 
mo si lù u: mo fi oju pamô, mo si binu, on si 
nlọ ni iṣìna li ọna ọkàn rẹ̀. 

18 Mo ti ri òna rẹ̀, emi o si mu u li ara da: 
emi o si tẹ ọ pẹlu, emi o si mu itunu pada fun 
u wá, ati fun awọn aṣòfọ rẹ̀. 

19 Emi li o da eso ẹ̀te; Alafia, alafia fun ẹniti 
o jina rére, ati fun ẹniti o wà nitosí, ni Oluwa 
Wi; emi o si mu u li ara da. 

20 Ṣugbọn awọn enia buburu dabi okun 
ríru, nigbati kò le simi, eyiti omi rẹ̀ nsọ ẹrẹ ati 
€ri soke. 

21 Alafia kò si fun awọn enia buburu, ni 
Ọlọrun mi wi. 


5 8 1KE rara, máṣe dasi, gbe ohùn rẹ 
soke bi ipẹ̀, ki o si fi irekọja awọn 
enia mi hàn wọn, ati ile Jakobu, ẹ̀ṣẹ wọn. 
2Ṣagbọn nwọn nwá mi lojojumọ, nwọn si 
ni ina didun lati mò ọna mi, bi orilẹ-ẹ̀de ti 
nṣe cdodo, ti kò si fi ilàna Ọlọrun wọn silẹ: 
nwọn mbere ilàna ododo Wọnnì lọwọ mi; 
nwọr: a ma ṣe inu didun ati sunmọ Ọlọrun. 

3 Nitori kini awa ṣe ngbáwẹ̀, ti iwọ kò si ri 
i? nitori kini awa jẹ ọkàn wa ni ìya, ti iwọ kò 
si mò? Kiyesi i, li ọjọ àwẹ̀ nyin ẹnyin nṣe afẹ, 
ẹ si nfi agbara mu ni ṣe gbogbo iṣẹ nyin. 

4 K:yesi i, ẹnyin ngbáwẹ̀ fun ìja ati áwò, ati 
lilù, nipa ikiiku ìwa—buburu: ẹ máṣe gbáwẹ 
bi ti ọjọ yi, ki a le gbẹ ohùn nyin li oke. 

5 A'vẹ̀ iru eyi ni mo yàn bi? ọjọ ti enia njẹ 
ọkàn rẹ̀ ni ìya? lati tẹ ori rẹ̀ ba bi koriko odo? 
ati lati t aṣọ ẹfọ ati éru labẹ rẹ̀? iwọ o ha pe 
eyi ni àwẹ̀, ati ọjọ itẹwọgba fun Oluwa? 

6 Awẹ ti mo ti yàn kẹ eyi? lati tú ọjá aiṣodo— 
do, lati tú ẹrú Wiwo, ati lati jẹ ki anilara lọ 
lọfẹ, ati lati já gbogbo ajàga. 


537 


7 Kì ha ṣe lati fi onjẹ rẹ fun awọn ti ebi npa, 
ati ki iwọ ki o mu awọn otòṣi ti a tì sode wá si 
ile rẹ? nigbati iwọ ba ri arinhòho, ki iwọ ki o 
bò o, ki iwọ, ki o má si fi ara rẹ pamọ kuro 
lọdọ ẹran—ara tirẹ. 

8 Nigbana ni imọlẹ rẹ yio bẹ̀ jade bi owurọ, 
ilera rẹ yio sọ jade kánkán: ododo rẹ yio si lọ 
Ṣaju rẹ; ogo Oluwa yio kéú ọ jọ. 

9 Nigbana ni iwọ o pẹ̀, Oluwa yio si dahun; 
ìwọ o kigbe, on o si wipe, Emi ni. Bi iwọ ba 
mu àjaga, ninà ika, ati sisọ asan, kuro lárin rẹ. 

10 Bi iwọ ba fà ọkàn rẹ jade fun ẹniti ebi 
npa, ti o si té ọkàn ti a npQn loju lọrùin, nigba— 
na ni imọlẹ rẹ yio si là ninu okùnkun, ati 
okúnkun rẹ bi ẹsan gangan. 

11 Oluwa yio ma t6 ọ nigbagbogbo, yio si tẹ 
ọkàn rẹ lọrun ni ibi gbigbẹ, yio si mu egun— 
gun rẹ sanra; iwọ o si dabi ọgbà ti a bomirin, 
ati bi isun omi ti omi rẹ̀ ki itán. 

12 Ati awọn tirẹ yio mọ ibi ahoro atijọ 
wọnni: iwọ o gbé ipilẹ iran òpọlọpọ ré, a o si 
ma pe o ni, Alatunṣe ẹyà nì, Olumupada ọna 
wọnni lati gbe inu rẹ̀. 

13 Bi iwọ ba yí ẹsẹ rẹ kuro li ọjọ isimi, lati 
má ṣe afẹ rẹ li ọjọ isimi mi; ti iwọ si pò ọjọ 
isimi ni adùn, ọjọ mimô Oluwa, ọléwòọ; ti iwọ 
si bọwọ fun u, ti iwọ kò hù ìwa rẹ, tabi tẹle 
afẹ rẹ, tabi sọ ẹrọ ara rẹ. 

14 Nigbana ni inu rẹ yio dùn si Oluwa, emi o 
si mu ọ gùn ibi giga aiye, emi o si fi ilẹ níni Ja— 
kobu baba rẹ bẹ ọ: nitori ẹnu Oluwa li o ti sọ ọ. 
5 Ọ9 1KIYESI i, ọwé Oluwa kò kuru lati 

gbàni, bẹni eti rẹ̀ kò wuwo ti kì yio fi 
gbẹ. 

2Ṣugbọn aiṣedede nyin li o yà nyin kuro 
lọdọ Ọlọrun nyin, ati ẹ̀ṣẹ nyin li o pa oju rẹ̀ 
mọ kuro lọdọ nyin, ti on kì yio fi gbé. 

3 Nitori ọwé nyin di alaim€ fun ẹ̀jẹ, ati ika 
nyin fun aiṣedede, ete nyin nsọ eke, ahọn 
nyin nsọ ibi jade. 

4 Kò si ẹniti nwá ẹtẹ, bẹni kò si ẹniti ndajọ 
ni otitọ: nwọn gbẹkẹle ohun asan, nwọn nsọ 
eke; nwọn loyun ikà, nwọn mbí iparun. 

5 Nwọn npa ẹyin pamọlẹ, nwọn nhun okùn 
alantakún: ẹniti o jẹ ninu ẹyin wọn yio kú, ati 
eyi ti a tẹ̀ bé ọká jade. 

6Okún wọn kì yio di ẹwù, bẹni nwọn ki 
yio fi iṣẹ wọn bò ara wọn: iṣẹ wọn ni iṣẹ ikà, 
iṣe ipá si mbẹ li ọwé wọn. 

7 Ẹsẹ wọn sare si ibi, nwọn si yara lati tajẹ̀ 
alaiṣẹ̀ silẹ: ero wọn ero ibi ni; ibajẹ ati iparun 
mbẹ ni ipa wọn. 


ISAIAH. 58— 60 
8 Òna alafia ni nwọn kò mò; kò si idajọ kan 
ninu ìrin wọn: nwọn ṣe ipa—Ọna wiwọ fun 
ara wọn: ẹnikẹni ti o ba tò ọ kì yio mò alafia. 

8 Nitori na ni idajọ jìna si wa, bẹni ododo kì 
yio le wa bá, awa duro dẹ̀ imọlẹ, ṣugbọn 
kiyesi i, okunkun, a duro de imọlẹ, ṣugbọn a 
nrin ninu okunkun. 

10 A nwá ogiri kiri bi afọju, awa si nwá òna 
bi ẹniti kò li oju: awa nkọsẹ lọsangangan bi 
ẹnipe loru, ni ibi ahoro, bi okú. 

11 Gbogbo Wa mbu bi beari, awa si npo— 
hunrere bi oriri: awa wò ọna fun idajọ, 
ṣugbọn kò si, fun igbala, ṣugbọn o jìna si wa. 

12 Nitori irekọja wa npọ si i niwaju rẹ, ẹ̀ṣẹ 
wa njẹri gbẹ wa, nitori irekọja wa mbẹ lọdọ 
wa, niti aiṣedede wa, awa mò wọn. 

13 Ni rirekọja ati ṣiṣeke si Oluwa, ifaṣẹhin 
kuro lọdọ Ọlọrun wa, isọrọ inilara ati ìṣọtẹ, 
liloyun ati sisọrọ eke lati inu jade wá. 

14 A dá idajọ pada, ẹtọ si duro lokerẹ̀ rére: 
otitọ ṣubu ni igboro, alṣẹ̀gbe kò le wọ ile. 

15 Otitọ kò si, ẹniti o si kuro ninu ibi o sọ 
ara rẹ̀ di ijẹ: Oluwa si ri i, o si buru loju rẹ̀, ti 
idajọ kò si. 

160 si ri pe kò si ẹnikan, ẹnu si yà a pe 
onipẹ̀ kò si, nitorina apá rẹ̀ mu igbala fun u 
wá; ati ododo rẹ̀, on li o gbé e rò. 

170 si gbe ododo wò bi awo-aiya, o si fi 
aṣibori irin igbala dé ara rẹ̀ lori: o wò ẹwùú 
igbẹsan li aṣọ, a si fi itara wò ọ bi agbada. 

18 Gẹgẹ bi ere iṣe wọn, bẹ gẹgẹ ni yio san a 
fun wọn, irunú fun awọn ọta rẹ̀, igbẹsan fun 
awọn ọta rẹ̀; fun awọn erekuṣu yio san ẹsan. 

18 Nwọn o si bẹ̀ru orukọ Oluwa lati ìwọ— 
6ôrùn wá, ati ogo rẹ̀ lati ila-orun wá. Nigbati 
ọta yio de bi kikún omi, Ẹmi Oluwa yio gbe 
ọpágun soke si i. 

20 Olurapada yio si wá si Sioni, ati sọdọ 
awọn ti o yipada kuro ninu irekọja ni Jakobu, 
ni Oluwa wi. 

21 Niti emi, eyi ni majẹmu mi pẹlu wọn, ni 
Oluwa wi; Ẹmi mi ti o wà lara rẹ̀, ati òrọ mi ti 
mo fi si ẹnu rẹ, kì yio kuro li ẹnu rẹ, tabi kuro 
lẹnu iru-ọmọ rẹ, tabi kuro lẹnu iru-ọmọ 
ọmọ rẹ, ni Oluwa wi, lati isisiyi lọ ati lailai. 


ô0 1 DIDE, tàn imọlẹ: nitori imọlẹ rẹ dé, 
ogo Oluwa si yọ lara rẹ. 


2 Nitori kiyesi i, okunkun bò aiye mọlẹ, ati 
okùnkun biribiri bò awọn enia: ṣugbọn Olu-— 
Wa yio yọ lara rẹ, a o si ri ogo rẹ̀ lara rẹ. 

3 Awọn keferi yio wá si imọlẹ rẹ, ati awọn 
oba si titàn yiyọ rẹ. 


ISAIAH. 60, 61 

4 Gbe oju rẹ soke yika, ki o si wò; gbogbo 
Wọn ṣa ara Wọn jọ pò, nwọn wá sọdọ rẹ: 
awọn ọmọ rẹ ọkunrin yio ti ẹ̀na jijin wá, a o si 
tọju awọn ọmọ rẹ obinrin li ẹgbẹ rẹ. 

5 Nigbana ni iwọ o ri, oju rẹ o si mọlẹ, ọkàn 
rẹ yio si yipada, yio si di nla: nitori a o yi ọrẹ 
okun pada si ọ, ipá awọn Keferi yio wá sọdọ rẹ. 

ô Ọpọlọpọ rakunmi yio bò ọ mọlẹ, awọn 
ọmọ rakunmi Midiani on Ẹfa; gbogbo wọn o 
Wá lati Ṣeba: nwọn o mu wWura ati turari wá; 
nwọn o fi iyìn Oluwa hàn sode. 

TA o ṣà gbogbo ọwọ-ẹran Kedari jọ sọdọ 
rẹ, awọn àgbo Nebaioti yio ṣe iranṣẹ fun ọ; 
nwọn o goke wá si pẹpẹ mi pẹlu itẹwọgba, 
emi o si ṣe ile ogo mi li ogo. 

8 Tani wọnyi ti nfò bi awọsanma, ati bi 
awọn ẹiyẹle si ojule wọn? 

98 Nitôtọ erekuṣu wọnni yio duro dẹ̀ mi, ọkọ 
Tarṣiṣi wọnni li ekini, lati mu awọn ọmọ rẹ 
ọkunrin ti ẹ̀na jìjin wá, fadaka wọn, ati wura 
wọn pẹlu wọn, fun orukọ Oluwa Ọlọrun rẹ, 
ati fun Ẹni—Mimọ Israeli, nitoriti on ti ṣe ọ 
logo. 

10 Awọn ọmọ alejo yio si mọ odi rẹ: awọn 
ọba wọn yio ṣe iranṣẹ fun ọ: nitori ni ìkannu 
mi ni mo lù ọ, ṣugbọn ni inu rere mi ni mo si 
ṣánu fun ọ. 

tI Nitori na awọn ẹnu—bodẹ rẹ yio ṣi silẹ 
nigbagbogbo; a kì yio se wọn lọsan tabi loru, 
ki a le mu ọla awọn Keferi wá sọdọ rẹ, ki a ba 
si mu awọn ọba wọn wá. 

12 Nitori orilẹ—ẹ̀de, tabi ilẹ ọba ti kì yio sin 
ọ, yio ṣegbe; orilẹ—òde wọnni li a o sọ dahoro 
Taurau. 

13 Ogo Lebanoni yio wá sọdọ rẹ, igi firi, igi 
pine, pẹlu igi boksi, lati ṣe ibi mim mi li ọṣọ; 
emi o ṣe ibi ẹsẹ mi logo. 

14 Awọn ọmọkunrin awọn aninilara rẹ pẹlu 
yio wá ni itẹriba sọdọ rẹ; gbogbo awọn ti o ti 
ngàn ọ, nwọn o tẹ̀ ara wọn ba silẹ li atẹlẹsẹ 
rẹ; nwọn o si pe ọ ni Ilu Oluwa, Sioni ti 
Ẹni—Mimọ Israeli. 

15Ni bi a ti kò ọ silẹ, tí a si ti korira rẹ, tobẹ 
ti ẹnikan kò kọja lárin rẹ, emi o sọ ọ di ogo 
alyeraiye, ayò iran—de—iran òpọlọpọ. 

16 Iwọ o mu wàra awọn Keferi, iwọ o si mu 
ọmu awọn ọba; iwọ o si mò pe, emi Oluwa ni 
Olugbala rẹ, ati Olurapada rẹ, Ẹni—alagbara 
Jakobu. 

17? Nipo idẹ emi o mu wura wá, nipo irin 
emi o mu fadaka wá, ati nipo igi, idẹ, ati nipo 
okuta, irin: emi o ṣe awọn ijoye rẹ ni alafia, 
ati awọn akoniṣiṣẹ rẹ ni ododo. 


538 


16 A kì yio gbé ìwa—ipá mọ ni ilẹ rẹ, idahoro 
tabi iparun li agbẹ̀gbe rẹ; ṣugbọn iwọ o pe odi 
rẹ ni Igbala, ati ẹnu—bodẹ rẹ ni Iyin. 

18 Òrùn kì yio jẹ imọlẹ rẹ mọ li ọsan, bẹni 
oṣupa kì yio fi imọlẹ rẹ̀ ràn fun ọ; ṣugbọn 
Oluwa yio ṣe imọlẹ ainipẹkun rẹ, ati Ọlọrun 
Tẹ ogo rẹ. 

20 Òrùn rẹ ki yio wò mọ; bẹni oṣupa rẹ kì 
yio wọkùn: nitori Oluwa yio jẹ imọlẹ ainipẹ— 
kun fun ọ, ọjọ awẹ̀ rẹ wọnni yio si de opin. 

21 Ati awọn enia rẹ, gbogbo wọn o jẹ olodo— 
do: niwọn o jogun ilẹ na titi lailai, ẹka gbigbin 
mi, iṣẹ ọwé mi, ki a ba le yìn mi logo. 

22 Ẹni—kekere kan ni yio di ẹgbẹrun, ati 
kekere kan yio di alagbara orilẹ—òde: emi 
Oluwa yio ṣe e kankan li akokò rẹ̀. 

1ẸMI Oluwa Jehofah mbẹ lara mi: 


Ô l nitori o ti fi ami ororo yàn mi lati 
Wwásu ihin—rere fun awọn òtoṣi; o ti rán mi 
lati ṣe awotán awọn onirobinujẹ ọkàn, lati 
kede idasilẹ fun awọn igbekùn, ati iṣisilẹ tubu 
fun awọn ondẹ̀. 

2Llati kede ọdun itẹwọgba Oluwa, ati ọjọ 
ẹsan Ọlọrun wa; lati tù gbogbo awọn ti ngbáwẹ̀ 
ninu. 

3 Lati yàn fun awọn ti nṣọòfọ fun Sioni, lati fi 
ọṣẹ fun wọn nipo érú, ororo ayò nipo òfọ, aṣọ 
iyìn ruúpo ẹmi ibanujẹ, ki a le pẹ̀ wọn ni igi 
ododo, ọgbìn Oluwa, ki a le yìn i logo. 

4Nwọn o si mọ ibi ahoro atijọ wọnni, 
nwọn o gbe ahoro atijọ wọnni ro, nwọn o si 
tun ilu wọnni ti o ṣofo ṣe, ahoro iran òpọlọpọ. 

5 Awọn alejò yio si duro, nwọn o si bé ọwọ 
ẹran nyin, awọn ọmọ alejò yio si ṣe atulẹ 
nyin, ati olurẹ ọw€é àjara nyin. 

6Ṣugbọn a o ma pẹ̀ nyin ni Alufa Oluwa: 
nwọn o ma pẹ nyin ni Iranṣẹ Ọlọrun wa: ẹ o 
jẹ ọrò wọn Keferi, ati ninu ogo awọn li ẹ o má 
ṣogo. 

? Nipo itijú nyin ẹ o ni iṣẹípo—meji; ati nipo 
idamu, nwọn o yò ninu ipin wọn: nitorina 
nwọn o ni iṣẹpo—meji ni ilẹ wọn: ayò ainipẹ— 
kun yio jẹ ti wọn. 

8 Nitori emi Oluwa fẹ idajọ, mo korira ijale 
ninu aiṣododo; emi o si fi iṣẹ wọn fun wọn ni 
otitọ, emi o si ba wọn da majẹmu aiyeraiye. 

SA o si mò iru wọn ninu awọn Keferi, ati 
iru-ọmọ wọn larin awọn enia, gbogbo ẹniti o 
Ti wọn yio mò wọn, pé, iru-ọmọ ti Oluwa 
busi ni nwọn. 

10 Erai o yò gidigidi ninu Oluwa, ọkàn mi 
yio yò ninu Ọlọrun mi; nitori o ti fi agbáda wò 


539 


mi, o ti fi aṣọ ododo bò mi, gẹgẹ bi ọkọ iyawé 
ti iṣe ara rẹ̀ lọṣọ, ati bi iyawòô ti ifi ohun ọṣẹ ṣe 
ara rẹ̀ lọṣẹ. 

11 Nitori gẹgẹ bi ilẹ ti imu €hù rẹ̀ jade, ati bi 
ọgbà ti imu ohun ti a gbìn sinu rẹ̀ hù soke; 
bẹ̀ni Oluwa Jehofah yio mu ododo ati iyìn hù 


soke niwaju gbogbo orilẹ—ẹ̀de. 

Ô 2 1 NITORI ti Sioni emi kì yio dakẹ, ati 
nitori ti Jerusalemu emi kì yio simi, 

titi ododo rẹ̀ yio fi jade bi titan imọlẹ, ati igbala 

rẹ̀ bi fitila ti njô. 

2 Ati awọn Keferi yio ri ododo rẹ, ati gbogbo 
ọba yio ri ogo rẹ: a o si fi orukọ titun pẹ̀ ọ, eyiti 
ẹnu Oluwa yio darukọ. 

3 Iwọ o jẹ ade ogo pẹlu li ọwọ Oluwa, ati 
adé oyò ọba li ọwọ Ọlọrun rẹ. 

4A ki yio pẹ̀ ọ ni Ikòsilẹ mẹ, bẹni a ki yio 
pẹ̀ ilẹ rẹ ni Ahoro mọ: ṣugbọn a o pẹ̀ ọ ni 
Hefsiba: ati ilẹ rẹ ni Beula: nitori inu Oluwa 
dùn si ọ, a o si gbe ilẹ rẹ ni iyawo. 

5 Gẹgẹ bi ọdọmọkunrin ti igbé wundia ni 
iyawo, bẹni awọn ọmọ rẹ ọkunrin yio gbe ọ 
ni iyawo: ati bi ọkọ iyawo ti iyò si iyawo, bẹni 
Ọlọrun rẹ yio yò si ọ. 

6 Emi ti fi awọn alore sori odi rẹ, iwọ Jeru— 
salemu, ti kì yio pa ẹnu wọn mọ lọsan ati loru 
titilai: ẹnyin ti nṣe iranti Oluwa, ẹ máṣe dakẹ. 

7 Ẹ máṣe fun u ni isimi, titi yio fi fi idi Jeru— 
salemu mulẹ, ti yio ṣe e ni iyìn li aiye. 

8 Oluwa ti fi apá ọtun rẹ̀, ati apá agbara rẹ̀ 
bura, Lôtọ emi kì yio fi ọkà rẹ ṣe onjẹ fun 
awọn ọta rẹ mọ, bẹ̀ni awọn ọmọ ajeji kì yio 
mu ọti—Waini rẹ, eyi ti iwọ ti ṣiṣẹ fun. 

8 Ṣugbọn awọn ti o ṣà a jọ yio jẹ ẹ, nwọn o 
si yìn Oluwa; ati awọn ti nkô o jọ yio mu u, 
ninu afin mimọ mi. 

10 Ẹ kọja lọ, ẹ kọja li ẹnu bode; tun na awọn 
enia ṣe; kọ bẹ̀be, kọ bẹ̀be opopo; ṣà okuta 
wọnni kuro, gbe ọpagun rò fun awọn enia. 

11 Kiyesi i, Oluwa ti kede titi de opin aiye: Ẹ 
wi fun ọmọbinrin Sioni pe, Wo o, igbala rẹ de; 
wo o, ẹ̀re rẹ̀ wà pẹlu rẹ̀, ati ẹsan rẹ̀ niwaju rẹ̀. 

12 A o si ma pẹ wọn ni, Enia mim€, Ẹni—ira— 
pada Oluwa: a o si ma pé ọ ni, Iwári, Ilu aikòsilẹ. 
063 1 TANI eleyi ti o ti Edomu Wá, ti on ti 

aṣọ arẹpọn lati Bosra wá? eyi ti o li 
ogo ninu aṣọ rẹ̀, ti o nyan ninu titobi agbara 
rẹ̀? Emi ni ẹniti nsòrọ li ododo, ti o ni ipá lati 
gbala. 

2 Nitori kini aṣọ rẹ fi pẹn, ti aṣọ rẹ wọnni fi 
dabi ẹniti ntẹ̀ ohun—ẹ̀lo ifunti waini? 


ISAIAH. 61—63 
3Emi nikan ti tẹ̀ ohun—elò ifunti waini; ati 
ninu awọn enia, ẹnikan kò pẹlu mi: nitori 
emi tẹ̀ wọn ninu ibinu mi, mo si tẹ̀ wọn mọlẹ 
ninu irunú mi; ẹ̀jẹ wọn si ta si aṣọ mi, mo si 
ṣe gbogbo ẹ̀wu mi ni abawọn. 

4 Nitori ọjọ ẹsan mbẹ li aiya mi, ọdun awọn 
ẹni—irapada mi ti de. 

5 Mo si wò, kò si si oluranlọwọ; ẹnu si yà 
mi pe kò si olugbéro; nitorina apa ti emi tika— 
lami mu igbala wá sọdọ mi; ati irunú mi, on li 
o gbe mi ro. 

6 Emi si tẹ̀ awọn enia mọlẹ ninu ibinu mi, 
mo si mu wọn mu yô ninu irunú mi, mo si 
mu ipa wọn sọkalẹ si ilẹ. 

?EẸmi o sọ ti iṣeun ifẹ Oluwa, iyìn Oluwa 
gẹgẹ bi gbogbo eyiti Oluwa ti fi fun wa, ati ti 
ore nla si ile Israeli, ti o ti fi fun wọn gẹgẹ bi 
ánu rẹ̀, ati gẹgẹ bi òpọlọpọ iṣeun ifẹ rẹ̀. 

80On si wipe, Loôtọ enia mi ni nwọn, awọn 
ọmọ ti kì iṣeke: on si di Olugbala wọn. 

9 Ninu gbogbo ipọnju wọn, oju a pọn ọ, an— 
geli iwaju rẹ̀ si gbà wọn: ninu ifẹ rẹ̀ ati suru rẹ̀ 
li o rà wọn pada; o si gbe wọn, o si rù wọn ni 
gbogbo ọjọ igbani. 

10 Ṣugbọn nwọn ṣọtẹ, nwọn si bi Ẹmi mimọ 
rẹ̀ ninu; nitorina li o ṣe pada di ọta wọn, on 
tikalarẹ̀ si ba wọn ja. 

ti Nigbana ni o ranti ọjọ atijọ, Mose, awọn 
enia rẹ̀, wipe, Nibo li ẹniti o mu wọn ti inu 
okun jade gbe wà, ti on ti olùṣọ agutan ọwọ.— 
ẹran rẹ̀? nibo li ẹniti o fi Ẹmi mimọ rẹ̀ sinu rẹ̀ 
gbe wà? 

12 Ti o fi ọwẹ ọtun Mose dà wọn, pẹlu apá 
rẹ̀ ti o logo, ti o npin omi meji niwaju wọn, 
lati ṣe orukọ aiyeraiye fun ara rẹ̀? 

13 Ti o mu wọn là ibú ja, bi ẹṣin li aginjù, ki 
nwọn ki o má ba kọsẹ? 

14 Gẹgẹ bi ẹran ti isòkalẹ lọ si afonifoji, bẹni 
Ẹmi Oluwa mu u simi: bẹni iwọ tọ awọn enia 
Tẹ, lati ṣe orukọ ti o li ogo fun ara rẹ. 

15 Wò ilẹ lati ọrun wá, ki o si kiyesi lati 
ibugbe ìwa mim rẹ ati ogo rẹ wá: nibo ni 
itara rẹ ati agbara rẹ, òpọlọpọ iyanu rẹ, ati anu 
rẹ sọdọ mi gbe wà? a ha da wọn duro bi? 

16 Laiṣiyemeji iwọ ni baba wa, bi Abraha— 
mu tilẹ ṣe alaimò wa, ti Israeli kò si jẹwọ Wa: 
iwọ Oluwa, ni baba wa, Olurapada wa; lati 
aiyeraiye ni orukọ rẹ. 

1?Oluwa, nitori kili o ṣe mu wa ṣina kuro li 
òna rẹ, ti o si sọ ọkàn wa di lile kuro ninu ẹ̀ru rẹ? 
Yipada nitori awọn iranṣẹ rẹ, awọn ẹya ilẹ ini rẹ. 

18 Awọn enia mim rẹ ti ni i, ni igba diẹ: 
awọn ọta wa ti tẹ̀ ibi mimQ rẹ mọlẹ. 


ISAIAH. 63—65 
19 Tirẹ li awa: lati lailai iwọ kò jọba lori 


wọn, a kò pẹ̀ orukọ rẹ mọ wọn. 

ô4 1IWỌ iba jẹ fà awọn ọrun ya, ki iwọ 
si sọkalẹ, ki awọn oke—nla ki o le yé 

niwaju rẹ. 

2 Gẹgẹ bi igbati iná ileru ti njo, bi iná ti imu 
omi hé, lati sọ orukọ rẹ di mimò fun awọn ọta 
rẹ, ki awọn orilẹ—ẹ̀de ki o le warìri niwaju rẹ! 

3Nigbati iwọ ṣe nkan wọnni ti o lẹ̀ru ti awa 
kò fi oju sọna fun, iwọ sọkalẹ wá, awọn 
oke—nla yọ niwaju rẹ. 

4 Nitori lati ipilẹṣẹ aiye wá, a kò ti igbé, 
bẹni eti kò ti gb ọ, bẹni oju kò ti iri Ọlọrun 
kan lẹhin rẹ, ti o ti pẹ̀se fun ẹniti o duro dẹ̀ e. 

5 Iwọ pade ẹniti nyò ti o nṣiṣẹ ododo, ti o 
ranti rẹ li òna rẹ: kiyesi i, iwọ binu; nitori awa 
ti dẹṣẹ̀; a si pẹ ninu wọn, a o ha si là? 

6Gbogbo wa si dabi ohun aim6, gbogbo 
ododo wa si dabi akisa ẹlẹgbin; gbogbo wa si rẹ̀ 
bi ewe; aiṣedede wa si mu wa kuro bi afẹfẹ. 

? Kò si ẹniti npẹ̀ orukọ rẹ, ti o si rú ara rẹ̀ 
soke lati di ọ mu: nitori iwọ ti pa oju rẹ mọ kuro 
lara wa, iwọ si ti run wa, nitori aiṣedede Wa. 

8Ṣugbọn nisisiyi, Oluwa, iwọ ni baba wa; 
awa ni amò, iwọ si ni òmọ; gbogbo wa si ni 
iṣẹ ọwẹ̀ rẹ. 

9 Máṣe binu kọja àla, Oluwa, ki o má si 
ranti alṣedede wa titilal: kiyesi i, wò, awa bẹ̀ 
ọ, enia rẹ ni gbogbo wa iṣe. 

10 Awọn ilu mim rẹ di aginju, Sioni di 
aginju, Jerusalemu di ahoro. 

ti Ile wa mimẹ̀ ati ologo, nibiti awọn baba 
Wa ti nyìn ọ, li a fi iná kun: gbogbo ohun ayo 
wa si ti run. 

12 Iwọ o ha da ara rẹ duro nitori nkan wọnyi, 
Oluwa? iwọ o ha dakẹ, ki o si pọn wa loju kọja 


àla? 

Ô 5 1A wáà mi lọdọ awọn ti kò bere mi; a 
Ti mi lọdọ awọn ti kò wá mi: mo wi 

fun orilẹ—ẹ̀de ti a kò pe li orukọ mi pe, Wò 

mi, wò mi. 

2 Ni gbogbo ọjọ ni mo ti na ọwẹ mi si awọn 
ọlọtẹ̀ enia, ti nrìn li na ti kò dara, nipa ìro ara 
wọn; 

3 Awọn enia ti o nṣọ mi ni inu nigbagbogbo 
kàn mi loju; ti nrubọ ninu agbàla, ti nwọn si 
nfi turari jona lori pẹpẹ briki. 

4 Awọn ti ngbe inu ibojì, ti nwọn si nwò ni 
ile awọn oriṣa, ti njẹ ẹran ẹlẹdẹ, omi—ẹran 
nkan irira si mbẹ ninu ohun—elò wọn; 

5 Ẹniti o wipe, Duro fun ara rẹ, máṣe sunmọ 


sao 


mi; nitori ti mo ṣe mimọ jù ọ lọ. Wọnyi li ẹfin ni 
imu mi, iná ti njo ni gbogbo ọjọ ni. 

6 Kiyesi i, a ti kọwe rẹ̀ niwaju mi: emi kì o 
dakẹ, ṣugbọn emi o gbẹ̀san, ani ẹ̀san si aiya 
wọn, 

? Aiṣedede nyin, ati aiṣedede awọn baba 
nyin ṣọkan pò, li Oluwa wi, awọn ẹniti o fi 
turari jona lori oke—nla, ti nwọn mbu ọla mi 
kù lori awọn oke kékẹ̀ké: nitori na li emi o 
wọn iṣẹ wọn iṣaju, sinu aiya wọn. 

8 Bayi ni Oluwa wi, gẹgẹ bi a ti iri ọti—wai— 
ni titun ninu ìdi eso àjara, ti a si nwipe, IMáṣe 
bà a jẹ nitori ibukun mbẹ ninu rẹ̀: bẹli emi o 
ṣe nitori awọn iranṣẹ mi, ki emi ki o má ba pa 
gbogbo wọn run. 

SEmi o si mu iru kan jade ni Jakobu, ati 
ajogun oke—nla mi lati inu Juda: ayanfẹ mi yio 
si jogun rẹ̀, awọn iranṣẹ mi yio si gbe ibẹ. 

10 Ṣaroni yio di agbo-ẹran, ati afonifoji 
Akori ibikan fun awọn ọwéẹ ẹran lati dubulẹ 
ninu rẹ̀, nitori awọn enia mi ti o ti wá mi kiri. 

ti Ṣugbọn ẹnyin ti o kò Oluwa silẹ, ti o 
gbàgbe oke—nla mimọ mi, ti o pẹ̀se tabili fun 
Gadi, ti o si fi ọrẹ mimu kun Meni. 

12 Nitorina li emi o ṣe kà nyin fun idà, 
gbogbo nyin yio wolẹ fun pipa: nitori nigbati 
mo pẹ̀, ẹnyin kò dahùn; nigbati mo sòrọ, 
ẹnyin kò gbẹ; ṣugbọn ẹnyin ṣe ibi loju mi, 
ẹnyin si yàn eyiti inu mi kò dùn si. 

13 Nitorina. bayi ni Oluwa Jehofah. wi, 
Kiyesi i awọn iranṣẹ mi o jẹun, ṣugbọn ebi yio 
pa ẹnyin: kiyesi i, awọn iranṣẹ mi o mu, 
ṣugbọn ongbẹ o gbẹ ẹnyin: kiyesi i, awọn 
iranṣẹ mi o yò, ṣugbọn oju o tì ẹnyin: 

14 Kiyesi i, awọn iranṣẹ mi yio kọrin fun 
inudidun, ṣugbọn ẹnyin o ke fun ibanujẹ 
ọkàn, ẹnyin o si hu fun irobinujẹ ọkàn. 

15 Ẹnyin o si fi orukọ nyin silẹ fun egún fun 
awọn ayanfẹ mi: nitori Oluwa Jehofah yio pa 
Ọ, yio si pẹ awọn iranṣẹ rẹ̀ li orukọ miran: 

16 Ki ẹniti o fi ibukun fun ara rẹ̀ li aiye, ki o 
fi ibukun fun ara rẹ̀ ninu Ọlọrun otitọ; ẹniti o 
si mbuira li aiye ki o fi Ọlọrun otitọ bura; ni— 
tori ti a gbagbe wahala iṣaju, ati nitoriti a fi 
wọn pamọ kuro loju mi. 

1? Sa wò o, emi o da ọrun titun ati aiye ti— 
tun: a kì yio si ranti awọn ti iṣaju, bẹni nwọn 
kì yio wá si aiya. 

18 Ṣugbọn ki ẹnyin ki o yò, ki inu nyin ki o 
si dùn titi lai ninu eyi ti emi o da: nitori kiyesi 
i, emi o da Jerusalemu ni inudidùn, ati awọn 
enia rẹ̀ ni ayọ. 

19 Emi o si ṣe ariya ni Jerusalemu, emi o si 


541 


yò ninu awọn enia mi: a ki yio si tun gbọ 
ohún ẹkún mọ ninu rẹ̀, tabi ohiin igbe. 

20 Ki yio si ọmọ-ọwọ nibẹ ti ọjọ rẹ̀ kì yio 
pé, tabi àgba kan ti ọjọ rẹ̀ kò kún: nitori 
ọmọde yio kú li ọgọrun ọdun; ṣugbọn ẹlẹṣẹ 
ọlọgọrun ọdun yio di ẹni—ifibu. 

21 Nwọn o si kọ ile, nwọn o si gbe inu wọn; 
nwọn o si gbin ọgba àjara, nwọn o si jẹ eso 
wọn. 

22 Nwọn kì yio kọ ile fun ẹlomiran lati gbé, 
nwọn kì yio gbìn fun ẹlomiran lati jẹ: nitori 
gẹgẹ bi ọjọ igi li ọjọ awọn enia mi ri, awọn 
ayanfẹ mi yio si jìfà iṣẹ ọwọ wọn. 

23 Nwọn kì yio ṣiṣẹ lasan, nwọn kì yio bimọ 
fun wahala: nitori awọn ni iru alabukun Olu— 
Wa ati iru-ọmọ wọn pẹlu wọn. 

24 Yio si ṣe, pe, ki nwọn ki o to pẹ, emi o 
dahin; ati bi nwọn ba ti nsòrọ lọwọ, emi o 
gbẹ. 
25 Ikôáko ati ọdọ—agutan yio jumọ jẹ pò, ki— 
niun yio si jẹ koriko bi akọ—maálu: erupẹ ni 
yio jẹ onjẹ ejò. Nwọn kì yio panilara, tabi ki 
nwọn panirun ni gbogbo oke mimọ mi, li 
Oluwa wi. 


Ô Ô 1BAYI ni Oluwa wi, pe, Ọrun ni itẹ 

mi, aiye si ni apoti itisẹ̀ mi: nibo ni 
ile ti ẹ kẹ fun mi gbé wà? ati nibo ni isimi mi 
gbe wà? 

2 Nitori gbogbo nkan wọnni li ọwọ mi sa ti 
ṣe, gbogbo nkan wọnni si ti wà, li Oluwa wi: 
ṣugbọn eleyi li emi o wò, ani òtoṣi ati onirò— 
binujẹ ọkàn, ti o si nWarìri si òrọ mi. 

3 Ẹniti o pa akọ—malu, o dabi ẹnipe o pa 
enia; ẹniti o fi ọdọ—agutan rubọ, a dabi ẹnipe 
o bẹ̀ ajá lọrún; ẹniti o rubọ ọrẹ, bi ẹnipe o fi 
ẹ̀jẹ ẹlẹdẹ̀ rubọ; ẹniti o fi turari jona, bi ẹniti o 
sure fun òriṣa. Nitotọ, nwọn ti yàn òna ara 
wọn, inu wọn si diin si ohun iríra wọn. 

4 Emi pẹlu yio yàn itanjẹ wọn, emi o si 
mu eyi ti nwọn bẹ̀ru wá sara wọn, nitori 
nigbati mo pẹ̀, kò si ẹnikan ti o dahùn; nigbati 
mo sẹ̀rọ, nwọn kò gbQ: ṣugbọn nwọn ṣe 
buburu niwaju mi, nwọn si yàn eyiti inu mi 
kò dún si. 

5 gbẹ òrọ Oluwa, ẹnyin ti o nwarìri si òrọ 
rẹ̀; Awọn arakunrin nyin ti nwọn korira nyin, 
ti nwọn ta nyin nii nitori orukọ mi, wipe, Jẹ 
ki a fi ogo fun Oluwa: ṣugbọn on o fi ara hàn 
fun ayò nyin, oju yio si tì awọn na. 

6 Ohún ariwo lati inu ilu wá, ohúnn lati inu 
tempili wá, ohinn Oluwa ti nsan ẹ̀san fun 
awọn ọta rẹ̀. 


ISAIAH. 65, 66 


7 Ki o to rọbi, o bimọ; ki irora rẹ̀ ki o to de, 
o bi ọmọkunrin kan. 
ri? Ilẹ le hù nkan jade li ọjọ kan bi? tabi a ha le 
bi orilẹ—ẹ̀de ni ọjẹ kan ná? nitori bi Sioni ti 
nrọbi gẹ, bẹli o bi awọn ọmọ rẹ̀. 

9 Emi o ha mu wá si irọbi, ki nmá si mu ki o 
bi? li Oluwa wi: emi o ha mu ni bi, ki nsi sé 
inu? li Ọlọrun rẹ wi. 

10 Ẹ ba Jerusalemu yò, ki inu nyin si din 
pẹlu rẹ̀, gbogbo ẹnyin ti o fẹ ẹ; ẹ ba a yò fun 
ayò, gbogbo ẹnyin ti ngbáwẹ̀ fun u. 

11 Ki ẹnyin ki o le mu ọmú, ki a si fi ọmú 
itunu rẹ̀ tẹ nyin lọrún; ki ẹnyin ki o ba le 
fun wara, ki inu nyin ba sì le dún si ọpọlọ— 
pọ ogo rẹ̀. 

12 Nitori bayi li Oluwa wi, Kiyesi i, emi o 
nà alafia si i bi odò, ati ogo awọn Keferi bi 
odò ṣiṣàn: nigbana li ẹnyin o mu ọmú, a o dà 
nyin si ẹgbé rẹ̀, a o si ma gbe nyin jo lori 
kún rẹ̀. 

13 Gẹgẹ bi ẹniti iya rẹ̀ ntù ninu, bẹni emi 
o tú nyin ninu; a o si tù nyin ninu ni Jerusa— 
lemu. 

14 Nigbati ẹnyin ba ri eyi, ọkàn nyin yio yọ, 
egungun nyin yio si tutu yòyọ bi ewebẹ̀; a o si 
mò ọwẹ Oluwa lara awọn iranṣẹ rẹ̀, ati ibinu 
rẹ̀ si awọn ọta rẹ̀. 

15 Nitori kiyesi i, Oluwa mbọ wá ti on ti 
iná, ati awọn kẹkẹ̀ rẹ̀ bi ájà, lati fi i'unu sẹsan 
ibinu rẹ̀, ati ibawi rẹ̀ nipa ọwọ iná. 

16 Nitori Oluwa yio fi iná ati idà rẹ̀ ṣe idajọ 
gbogbo ẹran—ara; awọn okú Oluwa yio si pọ. 

17 Awọn ti o yà ara wọn si mimé, ti nwọn si 
sọ ara wọn di mim ninu agbala wọnni, ti 
ọkan tẹle ekeji li arin, nwọn njẹ ẹran ẹlẹdẹ, 
ati ohun irira, ati eku, awọn li a o parun pọ; li 
Oluwa wi. 

18 Nitori emi mò iṣẹ ati ìro wọn: igba na yio 
dé lati ṣà gbogbo awọn orilẹ—ẹ̀de ati ahọn jọ, 
nwọn o si Wá, nwọn o si ri ogo mi. 

19 Emi o si fi àmi kan si árin wọn, emi o si 
rán awọn ti o salà ninu Wọn si awọn ori— 
lẹ—ẹ̀de, si Tarṣiṣi, Puli, ati Ludi, awọn ti nfà 
ọrun, si Tubali, on Jafani, si awọn erekuṣu ti o 
jina rére, ti nwọn kò ti igb okiki mi, ti nwọn 
kò si ti iri ogo mi; nwọn o si rohin ogo mi lá— 
rin awọn Keferi. 

20 Nwọn o si mu gbogbo awọn arakunrin 
nyin lati orilẹ-ẹ̀de gbogbo wá, ẹbọ kan si 
Oluwa lori ẹṣin, ati ninu kẹkẹ̀, ati ninu páfa, 
ati lori ibaka, ati lori rakunmi, si Jerusalemu 
oke—nla mimẹ mi; li Oluwa wi, gẹgẹ bi awọn 


JEREMIAH. 1, 2 


ọmọ Israeli ti imu ọrẹ wá ninu ohun—elò 
miméẹ sinu ile Oluwa. 

21 Ninu wọn pẹlu li emi o si mu ṣe alufa ati 
Lefi; li Oluwa wi. 

22 Nitori gẹgẹ bi awọn ọrun titun, ati aiye 
titun, ti emi o ṣe, yio ma duro niwaju mi, bẹni 
iru—ọmọ rẹ ati orukọ rẹ yio duro, li Oluwa wi. 


s42 


23 Yio si ṣe, gbogbo ẹran—ara yio si wá tẹri— 
ba niwaju mi, lati oṣù titun de oṣù titun, ati 
lati ọjọ isimi de ọjọ isimi, li Oluwa wi. 

24 Nwọn o si jade lọ, nwọn o si wò okú 
awọn ti o ti ṣọtẹ si mi: nitori kokoro wọn kì 
yio kú, bẹni iná wọn kì yio si kú; nwọn o si jẹ 
ohun irira si gbogbo ẹran—ara. 


IWE WOLI 


JEREMIAH 


l "ỌRỌ Jeremiah, ọmọ Hilkiah, ọkan ninu 
awọn alufa ti o wà ni Anatoti, ni ilẹ Ben— 
jamini. 

2 Ẹniti ẹ̀rọ Oluwa tò wá ni igba ọjọ Josiah, 
ọmọ Amoni, ọba Juda, li ọdun kẹtala ijọba rẹ̀. 

30 si tò ọ wá pẹlu ni igba ọjọ Jehoiakimu, 
ọmọ Josiah, ọba Juda, titi de opin ọdun kọ— 
kanla Sedekiah, ọmọ Josiah, ọba Juda, ani de 
igba ti a kò Jerusalemu lọ ni igbekun li oṣu 
karun. 
4Nigbana ni òrọ Oluwa tò mi wá wipe: 

5 Ki emi ki o to dá ọ ni inu, emi ti mò ọ, ki 
iwọ ki o si to ti inu jade wá li emi ti sọ ọ di 
mimẹ̀, emi si yà ọ sọtọ lati j$ woli fun awọn 
orilẹ—ẹ̀de. 

6 Emi si wipe, Oluwa Ọlọrun! sa wò o, emi 
kò mò ẹrọ isọ nitori ọmọde li emi. 

? Ṣugbọn Oluwa wi fun mi pe, má wipe, 
ọmọde li emi: ṣugbọn iwọ o lọ sọdọ ẹnikẹni ti 
emi o ran ọ si, ati ohunkohun ti emi o paṣẹ 
fun ọ ni iwọ o sọ. 

8 Má bẹ̀ru niwaju wọn nitori emi wà pẹlu 
rẹ lati gbà ọ: li Oluwa wi. 

9 Oluwa si nà ọwọ rẹ̀, o fi bà ẹnu mi; Oluwa 
si wi fun mi pe, sa wò o, emi fi ẹrọ mi si ọ li 
ẹnu. 

10 Wò o, li oni yi ni mo fi ọ ṣe olori awọn 
orilẹ—ẹ̀de, ati olori ijọba wọnni, lati fàtu, ati 
lati fà lulẹ; lati parun, ati lati wô lulẹ; lati kẹ, 
ati lati gbìn. 

ti Ọrọ Oluwa si tọ mi wá wipe, Jeremiah, 
kini iwọ ri? emi si wipe, mo ri ọpa igi almondi. 

12 Oluwa si wi fun mi pe, iwọ riran rere, 
nitori ti emi o kiye si ọrọ mi lati mu u ṣẹ. 

13 Ọrọ Oluwa si tò mi wá lẹkeji pe, kini iwọ 
Ti? emi si wipe, mo ri ìkoko ori iná, oju rẹ̀ si 
ni lati iha ariwa wá. 

14 Nigbana ni Oluwa sọ fun mi pe, ibi yio tú 


jade lati ariwa wá, sori gbogbo awọn ti ngbe 
inu ilẹ. 

19 Sa wò o, Emi o pẹ̀ gbogbo idile awọn ijọba 
ariwa, li Oluwa wi, nwọn o si wá: olukuluku 
Wọr: o si tẹ̀ itẹ rẹ̀ li ẹnu—bode Jerusalemu, ati 
lori gbogbo odi rẹ̀ yikakiri, ati lori gbogbo ilu 
Juda. 

16 Emi o si sòrọ idajọ mi si wọn nitori 
gbogbo buburu wọn; ti nwọn ti kò mi silẹ, ti 
nwọẹn ti sun turari fun ọlọrun miran, ti nwọn 
si tẹriba fun iṣẹ ọwọ wọn. 

12 Ṣugbọn iwọ di ẹ̀gbẹ̀ rẹ li amure, ki o si 
dide, ki o si wi fun wọn gbogbo ohun ti emi o 
pa laṣẹ fun ọ, má fòya niwaju wọn, ki emi ki o 
má ba mu ọ dámu niwaju wọn. 

18 Sa wò o, loni ni mo fi ọ ṣe ilu—odi, ati 
ọwòn irin, ati odi idẹ fun gbogbo ilẹ; fun 
awọn ọba Juda, awọn ijoye rẹ̀, awọn alufa, ati 
enia ilẹ na. 

19 Ṣugbọn nwọn o ba ọ jà, nwọn kì o si le 
bori rẹ; nitori emi wà pẹlu rẹ, li Oluwa wi, 


lati gbà ọ. 
2 1 ỌRỌ Oluwa si tẹ mi wá wipe, 

2Lọ, ki o si ke li eti Jerusalemu wipe, 
Bayi li Oluwa wi, Emi ranti rẹ, iṣeun igbà 
ọmọde rẹ, ifẹ igbeyawo rẹ, nigbati iwọ tẹle mi 
ni iju, ni ilẹ ti a kì igbin si. 

3 Mimọ ni Israeli fun Oluwa, akọso eso oko 
rẹ̀, ẹnikẹni ti o fi jẹ yio jẹbi; ibi yio si wá si ori 
wọn, li Oluwa wi. 

SẸ gbọ ẹ̀rọ Oluwa, ẹnyin ara-ile Jakobu, 
ati gbogbo iran ile Israeli: 

8s Bayi li Oluwa wi: Aiṣedede wo li awọn 
baba nyin ri lọwọ mi ti nwọn lọ jina kuro lọdọ 
mi, ti nwọn si tẹle asan, ti nwọn si di enia asan? 

6 Bẹni nwọn kò si wipe, nibo li Oluwa wà? 
ti o mu wa goke lati ilẹ Egipti wá, ti o mu wa 


s43 


yìn ninu iju, ninu ilẹ pẹtẹlẹ ati ihò, ninu ilẹ 
gbigbẹ ati ojiji ikú, ninu ilẹ ti enia kò là kọja, 
ati nibiti enia kò tẹdo si. 

? Emi si mu nyin wá si ilẹ ọgba—eso, lati jẹ 
eso rẹ̀ ati ire rẹ̀; ṣugbọn ẹnyin wọ inu rẹ̀, ẹ si 
ba ilẹ mi jẹ, ẹ si sọ ogún mi di ohun irira: 

8 Awọn alufa kò wipe, Nibo li Oluwa wà? 
ati awọn ti o mu ofin lọwọ kò mò mi: awọn 
oluṣọ si ṣẹ̀ si mi, ati awọn woli sọ asọtẹlẹ nipa 
Baali, nwọn si tẹle ohun ti kò lerẹ̀. 

9 Nitorina, Emi o ba nyin jà, li Oluwa wi, 
Emi o si ba atọmọde—ọmọ nyin jà. 

10 Njẹ, ẹ kọja lọ si erekuṣu awọn ara Kitti— 
mu, ki ẹ si wò, si ranṣẹ lọ si Kedari, ki ẹ si ṣe 
akiyesi gidigidi, ki ẹ wò bi iru nkan yi ba mbẹ 
nibẹ? 

11 Orilẹ—ẹ̀de kan ha pa ọlọrun rẹ̀ dà? sibẹ 
awọn wọnyi kì iṣe ọlọrun! ṣugbọn enia mi ti 
yi ogo wọn pada fun eyiti kò lerẹ̀. 

12 Ki ẹnu ki o ya ọrun nitori eyi, ki o si 
damu, ki o si di gbigbẹ, li Oluwa wi! 

13 Nitori awọn enia mi ṣe ibi meji: nwọn fi 
Emi, isun omi—ìye silẹ, nwọn si wà kanga omi 
fun ara wọn, kanga fifẹ ti kò le da omi duro. 

14 Ẹrú ni Israeli iṣe bi? tabi ẹru ibile? eṣe ti 
o fi di ijẹ. 

15 Awọn ọmọ kiniun ke ramuramu lori rẹ̀, 
nwọn si bú, nwọn si sọ ilẹ rẹ̀ di ahoro, ilu rẹ̀ li 
a fi jona li aini olugbe. 

16 Awọn ọmọ Nofi ati ti Tafanesi pẹlu ti jẹ 
agbari rẹ; 

1? Fifi Oluwa ọlọrun rẹ silẹ kẹ ha mu eyi ba 
ọ, nigbati o tẹ ọ loju ẹna? 

18 Njẹ nisisiyi kini iwọ ni iṣe ni ipa-ẹ̀na 
Egipti, lati mu omi Sihori? tabi kini iwọ ni iṣe 
ni ipa—òna Assiria lati mu omi odò rẹ̀. 

18 Ìwa—buburu rẹ ni yio kọ ọ, ipadasẹhin rẹ 
ni yio si ba ọ wi: mò, ki iwọ si ri i pe, ohun 
buburu ati kikoro ni, pe, iwọ ti kò Oluwa 
Ọlọrun rẹ, ati pe ìbẹru mi kò si si niwaju rẹ; li 
Oluwa Ọlọrun awọn ọmọ—ogun wi. 

20 Nitori ni igba atijọ iwọ ti ṣé ajaga ọrun rẹ, 
iwọ si já idẹ̀ rẹ; iwọ si wipe, Emi kì o sìn, ni— 
tori lori oke giga gbogbo, ati labẹ igi tutu 
gbogbo ni iwọ nṣe panṣaga. 

21 Ṣugbọn emi ti gbin ọ ni ajara ọlọla, irug— 
bin rere patapata: €ṣe ti iwọ fi yipada di ẹka 
ajara ajeji si mi? 

22 Nitori iwọ iba wẹ ara rẹ ni €ru, ki o si mu 
ọṣẹ pupọ, €ri ni ẹ̀ṣẹ rẹ niwaju mi sibẹsibẹ, li 
Oluwa Ọlọrun wi. 

23 Bawo li o ṣe wipe, emi kò ṣe alaimQ, emi 
kò tọpa Baalimu? wò òna rẹ li afonifoji, mò 


JEREMIAH. 2, 3 
ohun ti iwọ ti ṣe, iwọ dabi abo ibakasiẹ ayasẹ̀ 
ti nrin òna rẹ̀ ka. 

24 Kẹtẹkẹtẹ igbẹ ti ima gbe aginju, ninu ifẹ 
ọkàn rẹ̀ ti nfa ẹfufu, li akoko rẹ̀, tani le yi i 
pada? gbogbo awọn ti nwá a kiri kì yio da ara 
wọn li agara, nwọn o ri i li oṣu rẹ̀. 

25 Da ẹsẹ̀ rẹ duro ni aiwọ bàta, ati ọfun rẹ 
ninu ongbẹ: ṣugbọn iwọ wipe, lasan ni! bẹ̀kọ, 
nitoriti emi ti fẹ awọn alejo, awọn li emi o tò 
lẹhin. 

26 Gẹgẹ bi oju ti itì ole nigbati a ba mu u, 
bẹli oju tì ile Israeli; awọn ọba wọn, ijoye 
Wọn, alufa wọn, ati woli wọn pẹlu. 

2? Ti nwọn wi fun igi pe, Iwọ ni baba mi; ati 
fun okuta pe, iwọ li o bi mi. Nitori nwọn ti yi 
ẹ̀hìn wọn pada si mi kì iṣe iwaju wọn: ṣugbọn ni 
igba ipọnju wọn, nwọn o wipe, Dide, ki o gbani. 

28 Njẹ nibo li awọn ọlọrun rẹ wà, ti iwọ ti da 
fun ara rẹ? jẹ ki nwọn ki o dide, bi nwọn ba le 
gba ọ nigba ipọnju rẹ, nitori bi iye ilu rẹ, bẹli 
ọlọrun rẹ, iwọ Juda. 

29 Eṣe ti ẹnyin o ba mi jà? gbogbo nyin li o 
ti rufin mi, li Oluwa wi. 

30 lasan ni mo lù ọmọ nyin, nwọn kò gbà 
ibawi, idà ẹnyin tikara nyin li o pa awọn woli 
bi kiniun apanirun. 

31 Iran enia yi, ẹ kiyesi òrọ Oluwa. Emi ha 
ti di aginju si Israeli bi? tabi ilẹ okunkun biri— 
biri, eṣe ti enia mi wipe, awa nrin kakiri, awa 
kì yio tò ọ wá mọ. 

32 Wundia le gbagbe ohun ọṣọ rẹ̀, tabi iya— 
Wo ọjá—ọṣọ rẹ̀? ṣugbọn enia mi ti gbagbe mi li 
ọjọ ti kò ni iye. 

33 £ṣe ti iwọ tun òna rẹ ṣe lati wá ifẹ rẹ? 
nitorina iwọ ṣe ké awọn obinrin buburu li 
òna rẹ. 

34 Pẹlupẹlu ẹjẹ ẹmi awọn talaka ati alaiṣẹ 
mbẹ lara aṣọ rẹ, iwọ kò ri wọn nibi irunlẹ 
wọle, ṣugbọn lara gbogbo wọnyi. 

35 Sibẹ iwọ wipe, alaiṣẹ̀ li emi, ibinu rẹ̀ yio 
sa yipada lọdọ mi. Sa wò o, emi o ba ọ jà, ni— 
tori iwọ wipe, emi kò ṣẹ̀. 

36 Eṣe ti iwọ ṣe ati yi òna rẹ pada bẹ̀, oju yio 
tì ọ pẹlu fun Egipti, gẹgẹ bi oju ti tì ọ fun 
Assiria. 

3? Lôtọ iwọ o kuro lọdọ rẹ̀, iwọ o si ka ọwọ 
le ori, nitori Oluwa ti kò awọn onigbẹkẹle rẹ, 
iwọ kì yio si ṣe rere ninu wọn. 


1 SA wò o, bi a wipe ọkunrin kan kò aya 
rẹ̀ silẹ, ti aya na si kuro lọdọ rẹ̀, ti o si di 
aya ẹlomiran, ọkunrin na le tun tò ọ wá? ilẹ 
na kì yio di ibajẹ gidigidi? ṣugbọn iwọ ti ba 


JEREMIAH. 3, 4 


ayanfẹ pupọ ṣe panṣaga, iwọ o tun tò mi wá! li 
Oluwa wi. 

2 Gbe oju rẹ soke si ibi giga wọnnì, ki o si 
Wò, nibo ni a kò ti bà ọ jẹ? Iwọ joko de wọn li 
oju ẹ̀na, bi ara Arabia kan ni iju, iwọ si ti fi 
agbere ati ìwa buburu rẹ bà ilẹ na jẹ. 

3 Nitorina emi fa ẹwara òjo sẹhin, kò si òjo 
arọkuro, sibẹ iwọ ni iwaju agbere, iwọ kò lati 
tiju. 

Baba mi! iwọ li ayanfẹ ìgba—ewe mi? 

5 On o ha pa ibinu rẹ̀ mọ lailai? yio pa a mọ 
de opin? sa wò o, bayi ni iwọ ti wi, ṣugbọn 
iwọ ṣe ohun buburu li aidẹkun. 

6 Oluwa si wi fun mi ni igba Josiah ọba, pe, 
Iwọ ri ohun ti Israeli apẹhinda ti ṣe? o ti gun 
ori oke giga gbogbo, ati labẹ gbogbo igi tutu, 
nibẹ li o ti ṣe panṣaga. 

? Emi si wipe, lẹhin ti o ti ṣe gbogbo ohun 
Wọnyi tan, yio yipada si mi, ṣugbọn kò yipada, 
Juda alarekereke arabinrin rẹ̀ si ri i. 

8 Emi si wò pe, nitori gbogbo wọnyi ti Israeli 
apẹhinda ti ṣe agbere, ti mo kò ọ silẹ ti emi si 
fun u ni iwe-—ikọsilẹ, sibẹ Juda, alarekereke 
arabinrin rẹ̀, kò bẹ̀ru, o si nṣe agbere lọ pẹlu. 

SO si ṣe nitori okìki àgbere rẹ̀ li o fi bà ilẹ 
jẹ, ti o si ṣe àgbere tò okuta ati igi lọ. 

t0 Lẹhin. gbogbo. wọnyi, sibẹ. Juda, 
alarekereke. arabinrin rẹ̀, kò yipada si mi 
tọkàntọkàn ṣugbọn li agabagebe; li Oluwa wi. 

ti Oluwa si wi fun mi pe, Israeli apẹhinda, 
ti dá ara rẹ̀ li are ju Juda alarekereke lọ. 

12 Lọ ki o si kede òrọ wọnyi ni iha ariwa, ki 
o si wipe, Yipada iwọ Israeli, apẹhinda, li 
Oluwa wi, emi kì yio jẹ ki oju mi ki o korò si 
ọ; nitori emi ni ánu, li Oluwa wi, emi kì o si 
pa ibinu mi mọ titi lai. 

13 Sa jẹwọ ẹ̀ṣẹ rẹ pe, iwọ ti ṣẹ̀ si Oluwa 
Ọlọrun rẹ, ati pe, o si tú na rẹ ka fun awọn 
alejo labẹ igi tutu gbogbo, ṣugbọn ẹnyin kò 
gba ohùn mi gbẹ, li Oluwa wi. 

14 Pada, ẹnyin apẹhinda ọmọ, li Oluwa wi, 
nitori emi gbe nyin ni iyawo; emi o si mu 
nyin, ọkan ninu ilu kan, ati meji ninu idile 
kan; emi o si mu nyin wá si Sioni. 

15 Emi o si fun nyin li oluṣọ—agutan gẹgẹ bi 
ti inu mi, ti yio fi ìmọ ati oye bé nyin. 

16 Yio si ṣe nigbati ẹnyin ba pò si i, ti ẹ si 
dàgba ni ilẹ na, li ọjọ wọnnì, li Oluwa wi; 
nwọn kì yio si tun le wipe, Apoti—ẹri majẹmu 
Oluwa; bẹni kì yio wọ inu wọn, nwọn kì yio 
si ranti rẹ̀, nwọn kì yio tò ọ wá pẹlu, bẹni a kì 
yio si tun ṣe e mọ. 


saa 


1? Nigbana ni nwọn o pẹ̀ Jerusalemu ni itẹ 
Oluwa; gbogbo orilẹ—òde yio kọja tò ọ Wá si 
orukọ Oluwa, si Jerusalemu, bẹni nwọn kì yio 
TìÌn mmọ nipa agidi ọkàn buburu wọn, 

18Ti ọjọ wọnnì, ile Juda yio rin pẹlu ile 
Israeli, nwọn o jumọ wá lati ilẹ ariwa, si ilẹ ti 
emi ti fi fun awọn baba nyin li ogún. 

19 Emi si Wipe, Bawo li emi o ṣe gbe ọ kalẹ 
pẹlu awọn ọmọ, ati lati fun ọ ni ilẹ ayanfẹ, 
ogúri daradara, ani ogún awọn orilẹ—òde? 
Emi si wipe, Iwọ o pẹ mi ni, Baba mi! iwọ kì o 
si pada kuro lọdọ mi. 

20 Nitôtọ gẹgẹ bi aya ti ifi arekereke lọ kuro 
lọdọ ọkọ rẹ̀, bẹni ẹnyin ti hùwa arekereke si 
mi, iwọ ile Israeli: li Oluwa wi. 

21A gbé ohùn kan lori ibi giga, ẹkun, ani 
ẹ̀bẹ awọn ọmọ Israeli pe: nwọn ti bà òna wọn 
jẹ, nwọn si ti gbagbe Oluwa, Ọlọrun wọn. 

22 Yipada, ẹnyin ọmọ apẹhinda, emi o si WÒ 
ipẹhinda nyin sàn; Sa wò o, awa tò ọ wá, ni— 
tori iwọ li Oluwa Ọlọrun wa! 

23) otitọ asan ni eyi ti o ti oke wá, ani ọpọ— 
lọpọ oke giga, lôtọ ninu Oluwa Ọlọrun wa ni 
igbala Israeli wà. 

24 Sugbọn ohun itiju oriṣa ti jẹ ẹ̀re iṣẹ awọn 
baba wa lati igba ewe wa wá, ọwọ-—ẹran wọn 
ati agbo-ẹran. wọn, pẹlu ọmọkunrin. ati 
ọmọhinrin wọn. 

25 Awa dubulẹ ninu itiju wa, rudurudu wa 
bò wa mọlẹ, nitoriti awa ti ṣẹ̀ si Oluwa Ọlọ— 
run wa, awa pẹlu awọn baba wa, lati igba ewe 
Wa wá, titi di oni yi, awa kò gba ohùn Oluwa 
Ọlọrun wa gbé. 


4 1 Israeli bi iwọ o ba yipada, li Oluwa wi, 
yipada sọdọ mi; ati bi iwọ o ba mu irira 
rẹ kub'o niwaju mi, iwọ kì o si rìn kiri: 

2 Iwọ o si bura pe, Oluwa mbẹ ni otitọ, ni 
idajọ, ati ni ododo; ati nipasẹ rẹ̀ ni gbogbo 
orilẹ—ẹ̀de yio fi ibukun fun ara wọn, nwọn o 
si ṣe ogo ninu rẹ̀. 

3 Nitori bayi li Oluwa wi fun awọn ọkunrin 
Juda, ati Jerusalemu pe, tú ilẹ titun fun ara 
nyin, ki ẹ má si gbìn larin ẹ̀gun. 

4Ẹ kọ ara nyin ni ilà fun Oluwa, ki ẹ si mu 
awọ ikọla ọkàn nyin kuro, ẹnyin enia Juda ati 
olugbe Jerusalemu, ki ikannu mi ki o má ba 
jade bi iná, ki o si jo tobẹ ti kò si ẹniti o le pa 
a, nitori buburu iṣe nyin. 

5 Ẹ kede ni Juda, ki ẹ si pokiki ni Jerusale— 
mu; ki ẹ si wipe, ẹ fun fẹ̀re ni ilẹ na, ẹ ké, ẹ 
kojọ pò, ki ẹ si wipe; Pẹ̀ apejọ ara nyin, ki ẹ si 
lọ si ila olodi wọnnì. 


545 


6E gbé ọpagun soke siha Sioni; ẹ kuro, ẹ 
má duro: nitori emi o mu buburu lati ariwa 
Wá pẹlu ibajẹ nlanla. 

2? Kiniun jade wá lati inu pantiri rẹ̀, ati olubajẹ 
awọn orilẹ—ẹ̀de dide: o jade kuro ninu ipo rẹ̀ lati 
sọ ilẹ rẹ di ahoro; ati ilu rẹ di ofo, laini olugbe. 

8 Nitori eyi, di amure aṣọ ẹfọ, pohùnrere ki 
o si sọkun: nitori ibinu gbigbona Oluwa kò lọ 
kuro lọdọ wa. 

9 Yio si ṣe li ọjọ na, li Oluwa wi, ọkàn ọba 
yio nù, ati ọkàn awọn ijoye: awọn alufa yio si 
damu, hà yio si ṣe awọn woli. 

10 Nigbana ni mo wipe, Ye! Oluwa Ọlọrun! 
nitôtọ iwọ ti tan awọn enia yi ati Jerusalemu 
jẹ gidigidi, wipe, Ẹnyin o ni alafia; nigbati idà 
wọ inu ọkàn lọ. 

11 Nigbana ni a o wi fun awọn enia yi ati 
fun Jerusalemu pe, Ẹfúfu gbigbona lati ibi 
giga ni iju niha ọmọbinrin enia mi, kì iṣe lati 
fẹ, tabi lati fẹnù. 

12 Ẹfúfu ti o lagbara jù wọnyi lọ yio fẹ fun 
mi: nisisiyi emi pẹlu yio sòrọ idajọ si wọn. 

13 Sa wò o, on o dide bi awọsanma, kẹ̀kẹ rẹ̀ 
yio dabi ìji: ẹṣin rẹ̀ yara jù idì lọ. Egbe ni fun 
wa! nitori awa di ijẹ. 

14 Jerusalemu! wẹ ọkàn rẹ kuro ninu bu-— 
buru, ki a ba le gba ọ là. Yio ti pẹ to ti iro asan 
yio wò si inu rẹ. 

15 Nitori ohùn kan kede lati Dani Wá, o si 
pokiki ipọnju lati oke Efraimu. 

16 Ẹ wi fun awọn orilẹ—ẹ̀de; sa wò o, kede si 
Jerusalemu, pe, awọn ọluṣọ—ogun ti ilẹ jijin 
wá, nwọn si sọ ohùn wọn jade si ilu Juda. 

1? Bi awọn ti nṣọ oko, bẹni nwọn wà yi i 
kakiri: nitori o ti ṣọtẹ̀ si mi, li Oluwa wi. 

18 Ìwa rẹ ati iṣe rẹ li o ti mu gbogbo ohun 
wọnyi bá ọ; eyi ni buburu rẹ, nitoriti o korò, 
nitoriti o de ọkàn rẹ. 

191nu mi, inu mi! ẹ̀dun dùn mi jalẹ de ọkàn 
mi; ọkàn mi npariwo ninu mi; emi kò le dakẹ, 
Nitoriti iwọ, ọkàn mi, ngbQ iro fẹ̀re, ati idagiri 
ogun. 

20 Iparun lori iparun ni a nke; nitori gbogbo 
ilẹ li o ti parun, lojiji ni agọ mi di ijẹ, pẹlu aṣọ 
ikele mi ni iṣẹju kan. 

21 Yio ti pẹ to ti emi o ri ọpagun, ti emi o si 
gbé iro fẹ̀re? 

22 Nitori òpe li enia mi, nwọn kò mò mi; ala— 
imoye ọmọ ni nwọn iṣe, nwọn kò si ni ìmọ: 
nwọn ni ọgbọn lati ṣe ibi, ṣugbọn oye ati ṣe 
Tere ni nwọn kò ni. 

23 Mo bojuwo aiye, sa wò o, o wà ni jtiju, o 
si ṣofo; ati ọrun, imọlẹ kò si lara rẹ̀. 


JEREMIAH. 4, 5 


24 Mo bojuwo gbogbo oke nla, sa WÒ o, o 
Warìri ati gbogbo oke kekere mì jẹjẹ. 

25 Mo bojuwo, sa wò o, kò si enia kan, pẹ— 
lupẹlu gbogbo ẹiyẹ oju—ọrun sa lọ. 

26 Mo bojuwo, sa wò o, Karmeli di aginju, 
ati gbogbo ilu rẹ̀ li o wô lulẹ, niwaju Oluwa 
ati niwaju ibinu rẹ̀ gbigbona. 

2? Nitori bayi li Oluwa wi pe: Gbogbo ilẹ ni 
yio di ahoro; ṣugbọn emi kì yio ṣe ipari tan. 

28 Nitori eyi ni ilẹ yio ṣe kánu, ati ọrun loke 
yio di dudu: nitori emi ti wi i, mo ti pete rẹ̀, 
emi kì o yi ọkàn da, bẹ̀ni kì o yipada kuro 
ninu rẹ̀. 

28 Gbogbo ilu ni yio sá nitori ariwo awọn 
ẹlẹṣin ati awọn tafatafa; nwọn o sa lọ sinu 
igbo; nwọn o si gun ori oke okuta lọ, gbogbo 
ilu ni a o kò silẹ, ẹnikan kì yio gbe inu wọn. 

30 Ati iwọ, ẹniti o di ijẹ tan, kini iwọ o ṣe? 
Iwọ iba wọ ara rẹ ni aṣọ òdodé, iwọ iba fi 
wura ṣe ara rẹ lọṣọ, iwọ iba fi tirô kun oju rẹ: 
lasan ni iwọ o ṣe ara rẹ daradara, awọn ayanfẹ 
rẹ yio kò ọ silẹ, nwọn o wá ẹmi rẹ. 

31 Nitori mo ti gb ohùn kan bi ti obinrin ti 
nrọbi, irora bi obinrin ti nbi akọbi ọmọ rẹ̀, 
ohùn ọmọbinrin Sioni ti npohùnrere ẹkun ara 
rẹ̀, ti o nnà ọwọ rẹ̀ wipe: Egbé ni fun mi nisisiyi 
nitori arẹ mu mi li ọkàn, nitori awọn apania. 


1Ẹrìn kiri la ita Jerusalemu ja, ki ẹ si wò 
nisisiyi, ki ẹ si mò, ki ẹ si wakiri nibi 
gbigbòro rẹ̀, bi ẹ ba lẹ̀ ri ẹnikan, bi ẹnikan wà 
ti nṣe idajọ, ti o nwá otitọ; emi o si dari ji i. 
2Bi nwọn ba si wipe, Oluwa mbẹ; sibẹ 
nwọn bura eke. 

3Oluwa, oju rẹ kò ha wà lara otitọ? iwọ ti 
lù wọn, ṣugbọn kò dùn wọn; iwọ ti run wọn, 
ṣugbọn nwọn kò lati gba ẹkọ: nwọn ti mu oju 
Wọn le jù apata lọ; nwọn kò lati yipada. 

4 Emi si wipe, LOtọ talaka enia ni awọn 
wọnyi, nwọn kò ni oye, nitori nwọn kò mọ 
òna Oluwa, tabi idajọ Ọlọrun wọn. 

5 Emi o tò awọn ẹni—nla lọ, emi o si ba wọn 
sọrọ; nitori nwọn ti mọ ẹòna Oluwa, idajọ 
Ọlọrun wọn. Ṣugbọn awọn wọnyi ti jumọ ṣẹ 
àjaga, nwọn si ti ja ìde. 

6 Nitorina kiniun lati inu igbo wa yio pa wọn, 
ikôko aṣálẹ̀ yio pa wọn run, ẹkùn yio ma ṣọ ilu 
Wọn: ẹnikẹni ti o ba ti ibẹ jade li a o ya pẹrẹ— 
pẹrẹ: nitori ẹ̀ṣẹ wọn pò, ati ipẹhinda wọn le. 

7 Emi o ha ṣe darì eyi ji ọ? awọn ọmọ rẹ ti kò 
mi silẹ, nwọn si fi eyi ti kì iṣe ọlọrun bura: emi 
ti mu wọn bura, ṣugbọn nwọn ṣe panṣaga, 
nwọn si ké ara wọn jọ si ile àgbere. 


JEREMIAH. 5, 6 
aNwọn jẹ akọ ẹṣin ti a bô rere ti nrin kiri, 
olukuluku nwọn nyán si aya aladugbo rẹ̀. 

9 Ẹmi kì yio ha ṣe ibẹwo nitori nkan wọnyi? 
li Oluwa wi, ẹmi mi kì yio ha gbẹsan lara iru 
orilẹ—ede bi eyi? 

10 Ẹ goke lọ si ori odi rẹ̀, ki ẹ si parun; ṣugbọn 
ẹ máṣe pa a run tan: ẹ wé kùrùkúrti rẹ̀ kuro ni— 
tori nwọn kì iṣe ti Oluwa. 

tI Nitori ile Israeli ati ile Juda ti huwa are— 

12 Nwọn sẹ Oluwa, wipe, Kì iṣe on, ibi kò 
ni wá si ori wa, awa kì yio si ri idà tabi ìyan: 

13 Awọn woli yio di ẹfufu, Ọrọ kò sì si ninu 
wọn: bayi li a o ṣe si wọn. 

14 Nitorina bayi li Oluwa, Ọlọrun awọn 
ọmọ—ogun wi, nitori ẹnyin sọ òro yi, sa WÒ o, 
emi o sọ ẹ̀rọ mi li ẹnu rẹ di iná, ati awọn enia 
yi di igi, yio si jo wọn run. 

15 Wò o emi o mu orilẹ—ẹ̀de kan wá sori 
nyin lati ọna jijin, ẹnyin ile Israeli, li Oluwa 
Wi, orilẹ—éde alagbara ni, orilẹ—ẹ̀de lati igbá— 
ni wá ni, orilẹ—ede ti iwọ kò mò ede rẹ̀, bẹni 
iwọ kò gbQ eyiti o nwi. 

16 Apô ọfa rẹ̀ dabi isa—okú ti a ṣi, akọni enia 
ni gbogbo wọn. 

1?On o si jẹ ikore rẹ ati onjẹ rẹ, nwọn o jẹ 
awọn ọmọkunrin ati awọn ọmọbinrin rẹ, 
nwọn o si jẹ agbo rẹ ati ọwé—ẹran rẹ, nwọn o 
jẹ ajara rẹ ati igi Ọpọtọ rẹ, nwọn o fi idà sọ ilu 
olodi rẹ ti iwọ gbẹkẹle di ahoro. 

18 Ṣugbọn li ọjọ wọnnì, li Oluwa wi, emi kì 
yio ṣe iparun nyin patapata. 

19 Yio si ṣe, nigbati ẹnyin o wipe: Eṣe ti 
Oluwa Ọlọrun wa fi ṣe gbogbo ohun wọnyi si 
Wa? nigbana ni iwọ o da wọn lohùn: Gẹgẹ bi 
ẹnyin ti kò mi, ti ẹnyin si nsìn ọlọrun ajeji ni 
ilẹ nyin, bẹni ẹnyin o sin alejo ni ilẹ ti kì iṣe ti 
nyin. 

20 Kede eyi ni ile Jakobu, pokiki rẹ̀ ni Juda 
wipe, 

2Ẹ gbé eyi nisisiyi, ẹnyin aṣiwere enia ati 
alailọgbén; ti o ni oju, ti kò si riran, ti o ni eti 
ti kò si gbé. 

22Ẹ kò ha bẹ̀ru mi; li Oluwa wi, ẹ kì yio wa— 
TÌri niwaju mi, ẹniti o fi yanrin ṣe ipála okun, 
opin lailai ti kò le rekọja: ìgbì rẹ kọlu u, kò si le 
bori rẹ̀, o pariwo, ṣugbọn kò le re e kọja? 

23 Ṣugbọn enia yi ni aiya isàgun ati iṣọtẹ si, 
nwọn sòtẹ, nwọn si lọ. 

24 Bẹni nwọn kò wi li ọkàn wọn pe, Ẹ jẹ ki 
a bẹ̀ru Oluwa Ọlọrun wa wayi, ẹniti o fun wa 
ni òjo akọrọ ati arọkuro ni igba rẹ̀: ti o fi ẹsẹ 
ikore ti a pinnu pamọ fun wa. 


sa6 


25 Aiṣedede nyin ti yi gbogbo ohun wọnyi 
pada, ati ẹ̀ṣẹ nyin ti fà ohun rere sẹhin kuro 
lọdọ nyin. 

26 Nitori lárin enia mi ni a ri enia ìka, nwọn 
WÒ. kakiri, bi biba ẹniti ndẹ ẹiyẹ, nwọn dẹ 
okùn nwọn mu enia. 

22 Bi ago ti o kún fun ẹiyẹ, bẹni ile wọn kún 
fun ẹ̀tan, nitorina ni nwọn ṣe di nla, nwọn si 
di ọlọrò. 

28 Nwọn sanra, nwọn ndán, pẹlupẹlu nwọn 
rekọja ni iwa—buburu, nwọn kò ṣe idajọ, nwọn 
kò dajọ ọran alainibaba, ki nwọn le ri rere; 
nwọn kò si dajọ are awọn talaka. 

29 Emi kì yio ha ṣe ibẹwò nitori nkan wọn— 
yi, li Oluwa wi, ẹmi mi kì yio ha gbẹsan lori 
orilẹ-ẹ̀de bi eyi? 

30 Ohun iyanu ati irira li a ṣe ni ilẹ na. 

31 Awọn woli sọ asọtẹlẹ eke, ati awọn alufa 
ṣe akoso labẹ ọwọ wọn, awọn enia mi si fẹ ki 
o ri bẹ; kini ẹnyin o si ṣe ni igbẹhin rẹ̀? 

Ô 1 ẸNYIN ọmọ Benjamini, ẹ ko ẹrù nyin 

salọ kuro li arin Jerusalemu, ẹ si fun fẹ̀re 
ni Tekoa, ki ẹ si gbe àmi soke ni Bet—hakere— 
mu, nitori ibi farahàn lati ariwa wá; ani ipa— 
run rilanla. 

2Emi ti pa ọmọbinrin Sioni run, ti o ṣe 
ẹlẹgẹ ati ẹlẹwà. 

3 Awọn oluṣọ—agutan pẹlu agbo wọn yio tò 
ọ wá, nwọn o pa agọ wọn yi i ka olukuluku 
yio mia jẹ ni àgbegbe rẹ̀. 

4 ya ara nyin si mimé lati ba a jagun; dide, 
ki ẹ si jẹ ki a goke li ọsan. Egbe ni fun wa! ni— 
tori ọjọ nlọ, nitori ojiji ọjọ alẹ nà jade. 

5 Dide, ẹ jẹ ki a goke lọ li oru, ki a si pa áfin 
Tẹ̀ ru)1. 

6 Nitori bayi li Oluwa awọn ọmọ—ogun wi, 
ke igi lulẹ, ki ẹ si wà yàra ka Jerusalemu; eyi 
ni ilu nla ti a o bẹ̀wo; kìki ininilara li o wà la— 
rin rẹ̀. 

? B: isun ti itú omi rẹ̀ jade, bẹni o ntú ìwa— 
buburu rẹ̀ jade: ìwa—ipa ati ìka li a gb6ô niwaju 
mi nigbagbogbo ninu rẹ̀, ani aisan ati ọgbẹ. 

8 Gbé ẹkẹ, Jerusalemu, ki ẹmi mi ki o má 
ba lọ kuro lọdọ rẹ; ki emi má ba sọ ọ di ahoro, 
ilẹ ti a kò gbe inu rẹ̀. 

9 Bayi li Oluwa awọn ọmọ—ogun wi, jẹ ki 
nwọn ki o peṣẹ iyokù Israeli bi àjara: yi ọwọ 
rẹ pada bi aká—eso—ajara sinu agbọn. 

10 Tani emi o sọ fun, ti emi o kilọ fun ti 
nwọn o si gbé? sa wò o, eti wọn jẹ alaikọla, 
nwọn kò si le fi iye si i: sa wò o, ọrọ Oluwa di 
ẹ̀gan si wọn, nwọn kò ni inu didùn ninu rẹ̀. 


547 


ti Nitorina emi kún fun ikannu Oluwa, arẹ̀ 
mu mi lati pa a mọra: tu u jade sori ọmọde ni 
ita, ati sori ajọ awọn ọmọkunrin pẹlu: nitori a 
o mu bále pẹlu aya rẹ̀ ni igbekun, arugbo pẹlu 
ẹniti o ni ọjọ kikún lori. 

12 Ile wọn o di ti ẹlomiran, oko wọn ati aya 
wọn lakopò: nitori emi o nà ọwọ mi si ori 
awọn olugbe ilẹ na, li Oluwa wi. 

13 Lati kekere wọn titi de nla wọn, gbogbo 
wọn li o fi ara wọn fun ojukokoro, ati lati woli 
titi de alufa, gbogbo wọn ni nṣe eke. 

14 Nwọn si ti wo ọgbẹ ọmọbinrin enia mi fẹrẹ̀; 
nwọn wipe, Alafia! Alafia! nigbati kò si alafia. 

15 A mu itiju ba wọn, nitoriti nwọn ṣe ohun 
irira: sibẹ nwọn kò tiju kan pẹlu, pẹlupẹlu ôru 
itiju kò mu wọn: nitorina nwọn o ṣubu larin 
awọn ti o ṣubu: nigbati emi ba bẹ̀ wọn wo, ao 
wò wọn lulẹ, li Oluwa wi. 

16 Bayi li Oluwa wi, ẹ duro li oju ẹna, ki ẹ si 
wò, ki ẹ si bere oju—òna igbàni, ewo li òna di— 
dara, ki ẹ si rin nibẹ, ẹnyin o si rì isimi fun 
ọkàn nyin. Ṣugbọn nwọn wipe, Awa kì yio rin. 

1? Pẹlupẹlu mo fi oluṣọ sọdọ nyin, ti o wipe, 
Ẹ fi eti si iro fre. Ṣugbọn nwọn wipe, awa kì 
yio feti si i. 

18 Nitorina, gbé, ẹnyin orilẹ—ẹ̀de, ki ẹ si 
mò, ẹnyin ijọ enia, ohun ti o wà ninu wọn! 

13 Gbé, iwọ ilẹ! wò o, emi o mu ibi wá si ori 
enia yi, ani eso iro inu wọn, nitori nwọn kò fi 
eti si òrọ mi, ati ofin mi ni nwọn kò silẹ. 

20 Ere wo li o wà fun mi ninu turari lati 
Ṣeba wá, ati ésu daradara lati ilẹ ti o jina wá? 
ọrẹ sisun nyin kò ṣe inu—didun mi, ẹbọ jijẹ 
nyin kò wù mi. 

21 Nitorina, bayi li Oluwa wi, sa wò o, emi 
o fi ohun idugbolu siwaju awọn enia yi, ti 
baba ati awọn ọmọ yio jumọ ṣubu lù wọn, 
aladugbo ati ọrẹ rẹ̀ yio ṣegbe. 

22 Bayi li Oluwa wi, sa wò o, enia kan ti ilu 
ariwa wá, ati orilẹ—ẹ̀de nla kan yio ti opin ilẹ 
aiye dide wá. 

23Nwọn di ọrun ati ẹ̀kọ mu; onroro ni 
nwọn, nwọn kò ni anu; ohùn wọn yio hé bi 
okun; nwọn gun ẹṣin; nwọn si mura bi 
ọkunrin ti yio ja ọ logun, iwọ ọmọbinrin Sioni. 

24 Awa ti gbé òkiki eyi na: ọwọ wa di rirọ, 
ẹ̀dun ti di wa mu, ati irora bi obinrin ti nrọbi. 

25 Máṣe lọ si inu oko, bẹni ki o má si rin oju 
ẹòna na, nitori idà òta, idagiri wà yikakiri. 

26 Iwọ, ọmọbinrin enia mi, di ara rẹ ni 
amure aṣọ—òfọ ki o si ku €ru sara, ṣe ẹ̀fọ bi 
ẹniti nṣẹfọ fun ọmọ rẹ̀ nikanṣoṣo, pohùnrere 
kikoro: nitori afiniṣe—ijẹ yio ṣubu lù wa lojiji. 


JEREMIAH. 6, 7 
2? Emi ti fi ọ ṣe ẹniti o ma dán ni wò, odi 
alagbara lárin enia mi, ki iwọ ki o le mò ki o si 
le dan òna wọn wò. 

28 Gbogbo nwọn ni alagidi ọlọtẹ̀, ti nrin kiri 
sòrò ẹni lẹhin, idẹ ati irin ni nwọn; abanijẹ ni 
gbogbo nwọn iṣe. 

28 Ẹwìri joná, iná ti jẹ ojé, ẹniti nyọ ọ, nyọ ọ 
lasan, a kò si ya enia buburu kuro. 

30 Fàdaka bibajẹ ni enia yio ma pẹ̀ wọn, ni— 
tori Oluwa ti kò wọn silẹ. 


7 1 ỌRỌ ti o tò Jeremiah wá lati ọdọ Oluwa 
wá wipe: 

2 Duro ni ẹnu ilẹkun ile Oluwa, ki o si kede 
òro yi wipe, Gbé òrọ Oluwa, gbogbo ẹnyin ti 
Juda ti ẹ wò ẹnu ilẹkun wọnyi lati sin Oluwa. 

3 Bayi li Oluwa awọn ọmọ—ogun, Ọlọrun 
Israeli wi, tun òna ati ìwa nyin ṣe, emi o si jẹ 
ki ẹnyin ma gbe ibi yi. 

4Ẹ máṣe gbẹkẹle ẹrọ eke, wipe: Tempili 
Oluwa, Tempili Oluwa, Tempili Oluwa ni eyi! 

5 Nitori bi ẹnyin ba tun òna ati ìwa nyin ṣe 
nitôtọ; ti ẹnyin ba ṣe idajọ otitọ jalẹ, ẹnikini si 
ẹnikeji rẹ̀. 

6 Ti ẹnyin kò ba si ṣẹ alejo ni iṣẹ, alainibaba 
ati opé, ti ẹnyin kò si ta ẹ̀jẹ alaiṣẹ̀ silẹ ni ibi yi, 
ti ẹnyin kò si rìn tọ ọlọrun miran si ipalara 
nyin. 

? Nigbana ni emi o mu nyin gbe ibi yi, ni ilẹ 
ti emi fi fun awọn baba nyin lai ati lailai. 

8 Sa wò o, ẹnyin gbẹkẹle òrọ eke, ti kò ni ẹ̀re. 

98 Kohaṣepe, ẹnyin njale, ẹ npania, ẹ nṣe 
panṣaga, ẹ nbura eke, ẹ nsun turari fun Baali, 
ẹ si nrin tọ ọlọrun miran ti ẹnyin kò mẹ̀? 

10 Ẹnyin si Wá, ẹ si duro niwaju mi ni ile yi, 
ti a fi orukọ mi pẹ! ẹnyin si wipe: Gbà wa, lati 
ṣe gbogbo irira wọnyi? 

11 Ile yi, ti ẹ fi orukọ mi pẹ, o ha di iho olẹ̀ li 
oju nyin? sa wò o, emi tikarami ti ri i, li Olu— 
Wa wi. 

12 Ẹ si lọ nisisiyi, si ibujoko mi, ti o wà ni 
Ṣilo, ni ibi ti emi fi orukọ mi si li àtetekọṣe, ki 
ẹ si ri ohun ti emi ṣe si i nitori ìwa—buburu 
enia mi, Israeli. 

13 Njẹ nisisiyi, nitori ẹnyin ti ṣe gbogbo iṣẹ 
Wọnyi, li Oluwa wi, ti emi si ba nyin sòrọ, ti 
emi ndide ni kutukutu ti mo si nsọ, ṣugbọn 
ẹnyin kò gbẹ; ti emi si npẹ̀ nyin, ṣugbọn ẹn— 
yin kò dahùn. 

14 Nitorina li emi o ṣe si ile yi, ti a pẹ̀ ni 
orukọ mi, ti ẹ gbẹkẹle, ati si ibi ti emi fi fun 
nyin, ati fun awọn baba nyin, gẹgẹ bi emi ti ṣe 
si Ṣilo. 


JEREMIAH. 7, 8 


15 Emi o si ṣá nyin tì kuro niwaju mi, gẹgẹ 
bi mo ti ṣá awọn arakunrin nyin tì, ani gbogbo 
iru-ọmọ Efraimu. 

16 Nitorina máṣe gbadura fun enia yi, bẹni ki 
o má si gbe igbe rẹ soke ati adura fun wọn, 
bẹ̀ni ki o má ṣe rò mi: nitori emi kì yio gbé tirẹ. 

17 Iwọ kò ha ri ohun ti nwọn nṣe ni ilu Juda 
ati ni ita Jerusalemu? 

18 Awọn ọmọ ko igi jọ, awọn baba nda iná, 
awọn obinrin npò akara lati ṣe akara didùn 
fun ayaba—ọrun ati lati tú ẹbọ--ọrẹ mimu jade 
fun ọlọrun miran, ki nwọn ki o le rú ibinu mi 
soke. 

19 Ibinu mi ni nwọn ha ru soke bi? li Oluwa 
Wi, kì ha ṣe si ara wọn fun rudurudu oju wọn? 

20 Nitorina bayi li Ọlọrun Oluwa wi, sa wò 
o, a o dà ibinu ati irunu mi si ibi yi, sori enia 
ati sori ẹranko, ati sori igi igbo, ati sori eso ilẹ, 
yio si jo, a kì o le pa iná rẹ̀. 

21 Bayi li Oluwa awọn ọmọ—ogun, Ọlọrun 
Israeli wi, kô ẹbọ sisun nyin pẹlu ẹbọ jijẹ 
nyin, ki ẹ si jẹ ẹran. 

22 Nitori emi kò wi fun awọn baba nyin, 
bẹ̀ni emi kò paṣẹ fun wọn ni ọjọ ti mo mu 
Wọn jade kuro ni ilẹ Egipti niti ẹbọ sisun tabi 
ẹbọ jijẹ: 

23 Ṣugbọn eyi ni mo paṣẹ fun wọn wipe, 
Gba ohùn mi gb6, emi o si jẹ Ọlọrun nyin, 
ẹnyin o si jẹ enia mi: ki ẹ si rin ni gbogbo ọna 
ti mo ti paṣẹ fun nyin, ki o le dara fun nyin. 

24 Ṣugbọn nwọn kò gbẹ, bẹni nwọn kò tẹ 
eti silẹ, nwọn si rin ni ìmọ ati agidi ọkàn bu— 
buru wọn, nwọn si kò ẹ̀hin wọn kì iṣe oju 
Wọn si mi. 

25 Iati ọjọ ti baba nyin ti ilẹ Egipti jade wá 
titi di oni, emi ti rán gbogbo iranṣẹ mi, awọn 
woli si nyin, lojojumọ emi dide ni kutukutu, 
emi si rán wọn. 

26 Sibẹ nwọn kò gbé temi, bẹni nwọn kò 
tẹti wọn silẹ, sugbọn nwọn mu ọrun le, nwọn 
ṣe buburu jùú awọn baba wọn lọ. 

27 Bi iwọ ba si wi gbogbo ẹ̀rọ wọnyi fun 
wọn, nwọn kì yio gbé tirẹ: iwọ o si pẹ̀ wọn, 
ṣugbọn nwọn kì o da ọ lohùn. 

28 Iwọ o si wi fun wọn pe: Eyi ni enia na ti kò 
gba ohún Oluwa Ọlọrun rẹ̀ gbẹ, bẹni nwọn kò 
gba ẹkéẹ: otitọ ṣẹ̀gbe, a si ke e kuro li ẹnu wọn. 

29 Fá irun ori rẹ, ki o si sọ ọ nù, ki o si sọ— 
kun lori oke: nitori Oluwa ti kẹ iran ibinu rẹ̀ 
silẹ, o si ṣa wọn tì. 

30 Nitori awọn ọmọ Juda ti ṣe buburu niwaju 
mi, li Oluwa wi; nwọn ti gbe ohun irira wọn 
kalẹ sinu ile ti a pe li orukọ mi, lati ba a jẹ. 


sa8 


31 Nwọn si ti kẹ ibi giga Tofeti, ti o wà ni 
afonifoji ọmọ Hinnomu, lati sun awọn 
ọmọkunrin ati awọn ọmọbinrin wọn ninu 
iná; aṣẹ eyiti emi kò pa fun wọn, bẹni kò si 
Wá si inu mi. 

32 Nitorina sa wò o, ọjọ mbò, li Oluwa wi, ti 
a ki o pe e ni Tofeti mọ, tabi afonifoji ọmọ 
Hinnomu, ṣugbọn a o pe e ni afonifoji ipaku— 
pa: rtitori nwọn o sin oku ni Tofeti, titi àye ki 
yio si mọ. 

33 Okú awọn enia yi yio di onjẹ fun ẹiyẹ 
oju—ọrun, ati fun ẹranko ilẹ: ẹnikan kì yio lé 
wọn kuro. 

34 Emi o si mu ki ohùn inu—didun ki o da 
kuro ni ilu Juda ati kuro ni ita Jerusalemu, 
ohún: ayò, ohùn ọkọ iyawo, ati ti iyawo; nitori 
ilẹ na yio di ahoro. 


8 1 LI akoko na, li Oluwa wi, ni nwọn o hú 
egungun awọn ọba Juda ati egungun 
awọri ijoye, egungun awọn alufa ati egungun 
awọn woli, ati egungun awọn olugbe Jerusa— 
lemu kuro ninu isà wọn: 

2MNwọn o si tẹ wọn siwaju ôrùn ati òṣupa 
ati gbogbo ogun ọrun, ti nwọn ti fẹ, ti nwọn si 
ti sìn, awọn ti nwọn si rìn tò lẹhin, ti nwọn si 
Wá, ti nwọn si foribalẹ fun: a ki yio kú wọn jọ, 
bẹli a ki yio sin wọn, nwọn o di atan li oju 
ilẹ—aiye. 

3 Awon iyokú ti o kú ninu idile buburu yi 
yio yan kikú jù yiyẹ̀ lọ: ni ibi gbogbo ti nwọn 
kú si, ti erni ti ti wọn jade si, li Oluwa awọn 
ọmọ--ogun wi. 

4 Iwọ o si wi fun wọn pe, Bayi li Oluwa wi; 
enia le ṣubu li aidide mọ? tabi enia le pada, ki 
o má tun yipada mọ? 

5 Eṣe ti awọn enia Jerusalemu yi sọ ipada— 
sẹhin di ipẹhinda lailai? nwọn di ẹ̀tan mu 
ṣinṣin, nwọn kò lati pada. 

6 Mo tẹti lélẹ, mo si gbẹ, ṣugbọn nwọn kò 
sọrọ titọ: kò si ẹnikan ti o ronupiwada buburu 
rẹ̀ wipe, kili emi ṣe? gbogbo nwọn yipo li òna 
wọn, bi akọ—ẹṣin ti nsare gburu sinu ogun. 

7 Lotọ ẹiyẹ àkọ li oju-ọrun mọ akoko rẹ̀, 
àdaba ati ẹiyẹ lekeleke pẹlu alapandẹ̀dẹ se 
igba wiwá wọn; ṣugbọn enia mi kò mò idajọ 
Oluwa. 

8 Bawo li ẹnyin ṣe wipe, Ọlọgbọn ni wa, ati 
ofin Oluwa mbẹ lọdọ wa? sa wò o nitôtọ! ka— 
lamu eke awọn akọwe ti sọ ofin di eke. 

9 Oju ti awọn ọlọgbọn, idamu ba wọn a si 
mu wọn: sa Wò o, nwọn ti kò òẹ̀rọ Oluwa! 
ọgbọn wo li o wà ninu wọn? 


s49 


10 Nitorina ni emi o fi aya wọn fun ẹlomi— 
ran, ati oko wọn fun awọn ti yio gbà wọn: ni— 
tori gbogbo wọn, lati ẹni kekere titi o fi de 
enia—nla, fi ara wọn fun ojukokoro, lati woli 
titi de alufa, gbogbo wọn nṣe ẹ̀tan. 

11 Nitoripe nwọn ti wo ipalara ọmọbinrin 
enia mi fẹrẹ̀ wipe, Alafia! Alafia! nigbati alafia 
kò si. 

12 Itiju yio ba wọn nitori nwọn ti ṣe ohun 
irira, sibẹ nwọn kò tiju, bẹni oru itiju kò mu 
wọn, nitorina ni nwọn o ṣe ṣubu larin awọn ti 
o ṣubu; ni igba ibẹ̀wo wọn, a o si wé wọn 
lulẹ, li Oluwa wi. 

13Ni kiká emi o ká wọn jọ, li Oluwa wi, 
eso—àjara kì yio si mọ lori ajara, tabi eso— 
òpọtọ lori igi ọpọtọ, ewe rẹ̀ yio si rẹ̀; nitorina 
ni emi o yàn awọn ti yio kọja lọ lori rẹ̀. 

14 Éṣe ti awa joko jẹ? ẹ ko ara nyin jọ, ki ẹ 
si jẹ ki a wò inu ilu olodi, ki a si dakẹ sibẹ: 
nitori Oluwa Ọlọrun wa, ti mu wa dakẹ, o si 
fun wa ni omi or6ro lati mu, nitori ti awa ṣẹ̀ 
si Oluwa. 

15 Awa reti alafia, ṣugbọn kò si ireti kan, ati 
igba didá ara, si kiye si i, idamu! 

161ati Dani ni a gbẹ fifọn imu ẹṣin rẹ̀; 
gbogbo ilẹ warìri fun iro yiyan akọ—ẹṣin rẹ̀; 
nwọn si de, nwọn si jẹ ile run, ati eyi ti mbẹ 
ninu rẹ̀: ilu ati awọn ti ngbe inu rẹ̀, 

17 Sa wò o, emi o ran ejo, ejo gunte si arin 
nyin, ti kì yio gbé ituju, nwọn o si bu nyin jẹ, 
li Oluwa wi. 

18 Emi iba le tú ara mi ninu, ninu ikánu mi? 
ọkàn mi daku ninu mi! 

18 Sa wò o, ohún ẹkún ọmọbinrin enia mi, 
lati ilẹ jijina wá, Kò ha si Oluwa ni Sioni bi? 
ọba rẹ̀ kò ha si ninu rẹ̀? éṣe ti nwọn fi ere 
gbigbẹ ati ohun asan àjeji mu mi binu? 

20 Ikore ti kọja, ẹrun ti pari, a kò si gba wa la! 

21 Nitori ipalara ọmọbinrin enia mi li a ṣe 
pa mi lara; emi ṣòfọ, iyanu si di mi mu. 

22 Kò ha si ojiya ikunra ni Gileadi, oniṣegun 
kò ha si nibẹ? éṣe ti a kò fi ẹ̀ja dì ọgbẹ 


ọmọbinrin enia mi. 
Ọ 1ORI mi iba jẹ omi, ati oju mi iba jẹ 
orisun omije, ki emi le sọkun lọsan ati 
loru fun awọn ti a pa ninu ọmọbinrin enia mi! 
2 A! emi iba ni buka ero ni iju, ki emi ki o le 
fi enia mi silẹ, ki nlọ kuro lọdọ wọn! nitori 
gbogbo nwọn ni panṣaga, ajọ alarekereke enia 
ni nwọn. 
3Nwọn si fà ahọn wọn bi ọrun fun eke; 
ṣugbọn nwọn kò ṣe akoso fun otitọ lori ilẹ, 


JEREMIAH. 8, 9 


nitoripe nwọn ti inu buburu lọ si buburu 
nwọn kò si mò mi, li Oluwa wi. 

4Ẹ ma ṣọra, olukuluku nyin lọdọ aladugbo 
rẹ̀, ki ẹ má si gbẹkẹle arakunrin karakunrin: 
nitoripe. olukuluku. arakunrin. fi. arekereke 
ṣẹtan patapata, ati olukuluku aladugbo nsòrọ 
ẹnilẹhin. 

5 Ẹnikini ntàn ẹnikeji rẹ̀ jẹ, nwọn kò si sọ 
otitọ: nwọn ti kẹ ahọn wọn lati ṣeke, nwọn si 
ti ṣe ara wọn larẹ lati ṣe aiṣedede. 

65 Ibugbe rẹ mbẹ larin ẹ̀tan; nipa ẹ̀tan nwọn 
kò lati mò mi, li Oluwa wi. 

1 Nitorina bayi li Oluwa awọn ọmọ—ogun 
Wi, sa wò o, emi o yẹ wọn, emi o si dán wọn 
Wò, nitori kili emi o ṣe fun ọmọbinrin enia mi. 

8 Ahọn wọn dabi ọfa ti a ta, o nsọ ẹ̀tan, ẹni— 
kini nfi ẹnu rẹ̀ sọ alafia fun ẹnikeji rẹ̀, ṣugbọn 
li ọkàn rẹ̀ o ba de e. 

9 Emi kì yio ha bẹ̀ wọn wò nitori nkan 
Wọnyi? li Oluwa wi, ọkan mi kì yio ha gbẹsan 
lara orilẹ—ẹ̀de bi iru eyi? 

10 Fun awọn oke—nla ni emi o gbe ẹkún ati 
ohùnrere soke, ati ẹkún irora lori papa oko 
aginju wọnni, nitoriti nwọn jona, ẹnikan kò le 
kọja nibẹ, bẹni a kò gbé ohùn ẹran—ọsin, lati 
ẹiyẹ oju—ọrun titi de ẹranko ti sa kuro, nwọn 
ti lọ. 

11 Emi o sọ Jerusalemu di okiti alapa, ati iho 
awọn ikoko, emi o si sọ ilu Juda di ahoro, laini 
olugbe. 

12 Tani enia na ti o gbọn, ti o moye yi? ati 
tani ẹniti ẹnu Oluwa ti sọ fun, ki o ba le kede 
rẹ̀, pe: kili o ṣe ti ilẹ fi ṣegbe, ti o si sun jona bi 
aginju, ti ẹnikan kò kọja nibẹ? 

13 Oluwa si wipe, nitoriti nwọn ti kò ofin mi 
silẹ ti mo ti gbe kalẹ niwaju wọn, ti nwọn kò si 
gbà ohún mi gbé, bẹni nwọn kò si rin ninu rẹ̀. 

14 Ṣugbọn nwọn ti rin nipa agidi ọkan wọn 
ati nipasẹ Baalimu, ti awọn baba wọn kẹ wọn: 

15 Nitorina bayi li Oluwa awọn ọmọ—ogun, 
Ọlọrun Israeli wi; sa wò o, awọn enia yi pápa 
ni emi o fi wahala bẹ, emi o si mu wọn mu 
omi orQro. 

16 Emi o si tú wọn ka ninu awọn keferi, ti 
awọn tikarawọn ati baba wọn kò mọ ri, emi o 
si rán idà si wọn titi emi o fi run wọn. 

17 Bayi li Oluwa awọn ọmọ—ogun wi, Ẹ 
kiye si i, ki ẹ si pe awọn obinrin ti nṣọfọ, ki 
nwọn wá; ẹ si ranṣẹ pé awọn obinrin ti o 
moye, ki nwọn wá. 

18 Ki nwọn ki o si yara, ki nwọn pohúnrere 
ẹkun fun wa, ki oju Wa ki o le sun omije ẹkun, 
ati ki ipenpeju wa le tu omi jade. 


JEREMIAH. 9, 10 

19 Nitori a gbẹ ohùn ẹkun lati Sioni, pe, A ti 
pa wa run to! awa dámu jọjọ, nitoriti a kò ilẹ 
yi silẹ, nitoriti ibugbe wa tì wa jade. 

20 Njẹ ẹnyin obinrin, ẹ gbẹ òrọ Oluwa, ẹ jẹ 
ki eti nyin gbQ ẹ̀rọ ẹnu rẹ̀, ki ẹ si kẹ 
ọmọbinrin nyin ni ẹkun, ati ki olukuluku 
obinrin ki o kẹ aladugbo rẹ̀ ni arò. 

21 Nitori iku ti de oju ferese wa, o ti wò inu 
afin wa, lati ke awọn ọmọ—ọmu kuro ni ita, 
ati awọn ọmọdekunrin kuro ni igboro. 

22 Sọ pe, Bayi li Oluwa wi, Okú enia yio 
ṣubu bi àtan li oko, ati bi ibukunwọ lẹhin 
olukore, ti ẹnikan ko kojọ. 

23 Bayi li Oluwa wi, ki ọlọgbọn ki o má ṣogo 
nitori ọgbén rẹ̀, bẹni ki alagbara ki o má ṣogo 
nitori agbara rẹ̀, ki ọlọrò ki o má ṣogo nitori 
ọrọ rẹ̀. 

24 Ṣugbọn ki ẹnikẹni ti yio ba ma ṣogo, ki o 
ṣe e ninu eyi pe: on ni oye, on si mò mi; pe, 
Emi li Oluwa ti nṣe ánu ati idajọ ati ododo li 
aiye: nitori inu mi dùn ninu ohun wọnyi, li 
Oluwa wi. 

25 Sa wò o, ọjọ mbò li Oluwa wi, ti emi o jẹ 
gbogbo awọn ti a kọ ni ilà pẹlu awọn alaikọla 
ni ìya; 

26 Egipti ati Juda ati Edomu, ati awọn ọmọ 
Ammoni ati Moabu, pẹlu gbogbo awọn ti ndá 
òṣu, ti ngbe aginju: nitori alaikọla ni gbogbo 
orilẹ—ẹ̀de yi, ṣugbọn gbogbo ile Israeli jẹ alai— 
kọla ọkàn. 


l 0 1 Ẹ gbé ẹrọ ti Oluwa sọ fun nyin, ẹn— 
yin ile Israeli: 

2 Bayi li Oluwa wi, Ẹ máṣe kẹ ìwa awọn 
keferi, ki àmi ọrun ki o má si damu nyin, ni— 
toripe, nwọn ndamu awọn orilẹ-ẹ̀de. 

3 Nitori asan ni ilana awọn orilẹ—ẹ̀de; nitori 
igi ti a ke lati igbo ni iṣẹ ọwọ oniṣọna ati ti 
ake. 

4 Nwọn fi fádaka ati wura ṣe e lọṣọ, nwọn fi 
iṣo ati olù dì i mu, ki o má le mì. 

5 Nwọn nàro bi igi ọpẹ, ṣugbọn nwọn kò 
fọhùn: gbigbe li a ngbe wọn, nitori nwọn kò 
le rin. Má bẹ̀ru wọn; nitori nwọn kò le ṣe bu— 
buru, bẹli ati ṣe rere, kò si ninu wọn. 

6 Kò si ẹnikan ti o dabi Iwọ Oluwa! iwọ 
tobi, orukọ rẹ si tobi ni agbara! 

? Tani kì ba bẹ̀ru rẹ, Iwọ Ọba orilẹ—ẹ̀de? 
nitori tirẹ ni o jasi; kò si ninu awọn ọlọgbọn 
orilẹ—ẹ̀de, ati gbogbo ijọba wọn, kò si ẹniti o 
dabi Iwọ! 

8 Ṣugbọn nwọn jumọ ṣe ope ati aṣiwere; ìti 
igi ni ẹkẹé ohun asan. 


fi Fadaka ti a fi ṣe awo ni a mu lati Tarṣiṣi 
Wá, ati wura lati Upasi wá, iṣẹ oniṣọna, ati 
lọwọ alagbẹdẹ: alaro ati elese aluko ni aṣọ 
wọn: iṣẹ ọlọgbọn ni gbogbo wọn. 

10 Ṣugbọn Oluwa, Ọlọrun otitọ ni, on ni 
Ọlọrun aláye, ati Ọba aiyeraiye! aiye yio wa— 
Tiri nigbati o ba binu, orilẹ—ẹ̀de kì yio le duro 
ni ibinu rẹ̀. 

tI Bayi li ẹnyin o wi fun wọn pe: Awọn 
ọlọrun ti kò da ọrun on aiye, awọn na ni yio 
ṣegbe loju aiye, ati labẹ ọrun wọnyi. 

12 On ti da aiye nipa agbara rẹ̀, on ti pinnu 
araiye nipa ọgbén rẹ̀, o si nà awọn ọrun nipa 
oye rẹ̀. 

13 Nigbati o ba sán ará, òpọlọpọ omi ni mbẹ 
loju—ọrun, o si jẹ ki kúiku rú soke lati opin 
aiye; o da mànamana fun òjo, o si mu ẹfúfu 
jade lati inu iṣura rẹ̀ wá. 

14 Aṣiwere ni gbogbo enia nitori oye kò si: 
oju tì olukuluku alagbẹdẹ niwaju ere rẹ̀, nitori 
ẹ̀re didà rẹ̀ eke ni, kò si sí ẹmi ninu rẹ̀. 

1fi Asan ni nwọn, ati iṣẹ iṣina: nigba ibẹwo 
Wọr: nwọn o ṣẹ̀gbe. 

16 Ipin Jakobu kò si dabi wọn nitori on ni 
iṣe Ẹlẹda ohun gbogbo; Israeli si ni ẹya ijogun 
rẹ̀: Oluwa awọn ọmọ—ogun li orukọ rẹ̀. 

12 Ko ẹrù rẹ kuro ni ilẹ na, Iwọ olugbe ilu ti 
a dofì. 

18 Nitori bayi li Oluwa wi, sa wò o, emi o 
gbòri awọn olugbe ilẹ na nù lẹkan yi, emi o si 
pén wọn loju, ki nwọn ki o le ri i. 

19 Egbe ni fun mi nitori ipalara mi! ọgbẹ mi 
pò: ṣugbọn mo wipe, nit6ôtọ ìya mi ni eyi, emi 
o si rù u. 

20 Agọ mi bajẹ, gbogbo okùn mi si ja: awọn 
ọmọ mi ti fi mi silẹ lọ, nwọn kò sí mẹ, kò si 
ẹnikan ti yio nà agọ mi mọ, ti yio si ta aṣọ 
ikele mi. 

21 Nitori awọn oluṣọ agutan ti di ope, nwọn 
kò si wá Oluwa: nitorina nwọn kì yio ri rere, 
gbogbo agbo wọn yio si tuka. 

22 Sa wò o, ariwo igbe ti de, ati irukerudo 
nla lati ilẹ ariwa Wá, lati sọ ilu Judah di ahoro, 
ati iho ọwawa. 

23 Oluwa! emi mò pe, òna enia kò si ni ipa 
ara rẹ̀: kò si ni ipá enia ti nrin, lati tẹ iṣisẹ rẹ̀. 

24 Dluwa kilọ fun mi, ṣugbon ni idajọ ni, ki o 
máṣe ni ibinu rẹ, ki iwọ ki o má sọ mi di asan. 

25 Tu ibinu rẹ si ori awọn orilẹ—ẹ̀de, ti kò 
mò ọ, ati sori awọn idile ti kò ke pẹ orukọ rẹ, 
nitoriti nwọn ti jẹ Jakobu run, nwọn si gbe e 
mì, r'wọn si pa a run tan, nwọn si sọ ibugbe 
rẹ̀ di ahoro. 


551 


l l 1 ỌRỌ ti o ti ọdọ Oluwa wá sọdọ Je— 
remiah wipe: 

2Ẹ gbé ọrọ majẹmu yi, ki ẹ si sọ fun awọn 
enia Juda ati awọn olugbe Jerusalemu, 

3 Ki iwọ ki o si wi fun wọn pe, Bayi li Olu— 
wa Ọlọrun Israeli wi; Ifibu ni oluwarẹ̀ ti kò ba 
gbà òrọ majẹmu yi gbẹ̀, 

4 Ti mo pa li aṣẹ fun awọn baba nyin, li ọjọ 
ti mo mu wọn ti ilẹ Egipti jade, lati inu ileru 
irin wipe, Gbà ohùn mi gbẹ, ki ẹ si ṣe gẹgẹ bi 
emi ti paṣẹ fun nyin: bẹni ẹnyin o jẹ enia mi, 
emi o si jẹ Ọlọrun nyin: 

5 Ki emi ki o le mu ileri mi ṣẹ, ti mo ti bura 
fun awọn baba nyin, lati fun wọn ni ilẹ ti nṣàn 
fun wara ati fun oyin, gẹgẹ bi o ti ri li oni: mo 
si dahùn mo si wipe, Amin, Oluwa! 

6 Oluwa si wi fun mi pe, Kede gbogbo ẹ̀rọ 
Wọnyi ni ilu Juda ati ni ita Jerusalemu wipe, 
Ẹ gbọ ọrọ majẹmu yi ki ẹ si ṣe wọn. 

7 Nitori ni kikilọ mo kilọ fun awọn baba 
nyin lati ọjọ ti mo ti mu wọn wá lati ilẹ Egipti, 
titi di oni, emi si nyara kilọ fun wọn, mo si 
nsọ Wipe, Ẹ gbà ohùn mi gbé. 

B Sibẹsibẹ nwọn kò gbẹ, nwọn kò tẹti silẹ, 
nwọn si rìn, olukuluku wọn ni agidi ọkàn bu— 
buru wọn: nitorina emi o mu gbogbo òrọ ma— 
jẹmu yi wá sori wọn, ti mo paṣẹ fun wọn lati 
ṣe; nwọn kò si ṣe e. 

9 Oluwa si wi fun mi pe, A ri ìditẹ lárin 
awọn ọkunrin Juda ati lárin awọn olugbe Je— 
rusalemu. 

10 Nwọn yipada si ẹ̀ṣẹ iṣaju awọn baba wọn 
ti o kò lati gbẹ òrọ mi; awọn wọnyi si tò ọlọ— 
run miran lẹhin lati sìn wọn: ile Israeli ati ile 
Juda ti dà majẹmu mi ti mo ba awọn baba 
wọn dá. 

11 Nitorina, bayi li Oluwa Wi, sa wò o, Emi 
o mu ibi wá sori wọn, ti nwọn kì yio le yẹba 
fun: bi nwọn tilẹ ke pẹ̀ mi, emi kì yio fetisi 
igbe wọn. 

12 Jẹ ki ilu Juda ati awọn olugbe Jerusalemu 
ki o lọ, ki nwọn ki o si ke pe awọn ọlọrun ti 
nwọn nsun turari fun, ṣugbọn lôtọ nwọn kì 
yio le gba wọn ni igba ipọnju wọn. 

13 Nitori bi iye ilu rẹ, bẹni iye ọlọrun rẹ, 
iwọ Juda, ati bi iye ita Jerusalemu, bẹni iye 
pẹpẹ ti ẹnyin ti té fun ohun itìju nì, pẹpẹ lati 
sun turari fun Baali. 

14 Nitorina máṣe gbadura fun awọn enia yi, 
bẹ̀ni ki o má si ṣe gbe ohùn ẹkun tabi ti adu— 
ra soke fun wọn, nitori emi kì yio gbQ ni igba 
ti nwọn ba kigbe pẹ̀ mi, ni wakati wahala 
wọn. 


JEREMIAH 11, 12 
15 Kini olufẹ mi ni iṣe ni ile mi? nigbati 
nwọn nṣe buburu pupọ bayi? adura on ẹran 
mimQ ha le mu ibi kọja kuro lọdọ rẹ? bi o ba ri 
bayi? nigbana jẹ ki inu rẹ ki o dùn. 

16 Oluwa pẹ orukọ rẹ ni igi Olifi tutu, dida— 
ra, eleso rere: ṣugbọn nisisiyi o fi ariwo irọ— 
kẹkẹ nla dá iná lara rẹ̀, ẹka rẹ̀ li o si faya. 

17 Nitori Oluwa awọn ọmọ—ogun, ti o gbìn 
ọ, ti sẹ̀rọ ibi si ọ, nitori buburu ile Israeli, ati 
ile Juda, ti nwọn ti ṣe si ara wọn lati ru ibinu 
mi soke ni sisun turari fun Baali. 

18 Oluwa si ti mu mi mò, emi si mò: nigba— 
na ni iwọ fi iṣe wọn hàn mi. 

18 Ani mo dabi ọdọ—agutan ti o mò oju ile, 
ti a mu wá fun pipa: emi kò si mò pe, nwọn ti 
pinnu buburu si mi wipe: Jẹ ki a ke igi na pẹlu 
eso rẹ̀ ki a si ke e kuro ni ilẹ alaye, ki a máṣe 
Tanti orukọ rẹ̀ mọ. 

20 Ṣugbọn Oluwa awọn ọmọ—ogun, onidajọ 
otitọ ti ndan aiya ati inu wò, emi o ri igbẹsan 
rẹ lori wọn: nitori iwọ ni mo fi òran mi le 
lọwọ. 

21 Nitorina bayi li Oluwa wi, niti enia Ana— 
toti ti o nwá ẹmi rẹ, ti nwipe, Máṣe sọ asọtẹlẹ 
li orukọ Oluwa, ki iwọ ki o má ba kú nipa, 
ọwọ wa. 

22 Nitorina bayi li Oluwa awọn ọmọ—ogun 
Wi, Wò o, emi o bẹ̀ wọn wo, awọn 
ọdọmọkunrin o ti ọwọ idà kú, ọmọ wọn 
ọkunrin ati ọmọ wọn obinrin yio kú nipa iyàn: 

23 Ẹnikan kì yio kù ninu wọn: nitori emi o 
mu ibi wá sori awọn enia Anatoti, ani ọdun 


ìbẹwo wọn. 

l 2 1ALARE ni iwọ, Oluwa, nigbati mo 
mba ọ wijọ: sibẹ, jẹ ki emi ba ọ sọ ti 
ẹran idajọ: etiṣe ti asiki mbẹ ni òna enia bu— 
buru, ti gbogbo awọn ti nṣe ẹ̀tan jẹ alailewu. 
2Iwọ ti gbìn wọn, nwọn si ti ta gbòngbo: 
nwọn dagba, nwọn si nso eso: iwọ sunmọ 

ẹnu wọn, o si jìna si ọkàn wọn. 

3 Ṣugbọn iwọ, Oluwa, mò mi: iwọ ri mi, o 
si dan ọkàn mi wò bi o ti ri si ọ: pa wọn mọ bi 
agutan fun pipa, ki o si yà wọn sọtọ fun ọjọ 
pipa. 

4 Yio ti pẹ to ti ilẹ yio fi ma ṣẹ̀fọ, ati ti ewe 
igbẹ gbogbo yio rẹ̀ nitori ìwa—buburu awọn ti 
mbẹ ninu rẹ̀? ẹranko ati ẹiyẹ nṣòfò nitori ti 
nwọn wipe, on kì o ri ẹ̀hin wa. 

5S Bi iwọ ba ba ẹlẹsẹ rìn, ti arẹ si mu ọ, iwọ 
o ha ti ṣe ba ẹlẹṣin dije? ati pẹlu ni ilẹ alafia, 
bi iwọ ba ni igbẹkẹle, kini iwọ o ṣe ninu ẹkún 
odò Jordani? 


JEREMIAH. 12, 13 


6 Nitori pẹlupẹlu, awọn arakunrin rẹ, ati ile 
baba rẹ, awọn na ti httwa ẹ̀tan si ọ, lôtọ, awọn 
na ti ho le ọ: Má gbẹkẹle wọn, bi nwọn tilẹ ba 
ọ sòrọ daradara. 

? Emi ti kò ile mi silẹ, mo ti fi ogún mi silẹ; 
mo ti fi olufẹ ẹwọn ọkàn mi le ọta rẹ̀ lọwọ. 

8Ogún mi di kiniun ninu igbo fun mi; on 
kigbe soke si mi; nitorina ni mo ṣe korira rẹ̀. 

9 Ogún mi di ẹranko òwawa fun mi, ẹranko 
yi i kakiri, ẹ lọ, ẹ ko gbogbo ẹran igbẹ jọ pẹ, ẹ 
mu wọn wá jẹ. 

0 Ọpọlọpọ oluṣọ—agutan ba ọgba ajara mi jẹ, 
nwọn tẹ ipin oko mi mọlẹ labẹ ẹsẹ wọn, nwọn 
ti sọ ipin oko mi ti mo fẹ di aginju ahoro. 

11 Nwọn ti sọ ọ di ahoro, o ṣọfọ fun mi bi 
ahoro: gbogbo ilẹ ti di ahoro, nitori ti kò si 
ẹnikan ti o rò li ọkàn rẹ̀. 

12 Awọn. abanijẹ ti gori gbogbo ibi giga 
wọnni ni òdan, nitori idà Oluwa yio pa lati 
ikangun de ikangun ekeji ilẹ na, alafia kò si 
fun gbogbo alaye. 

13 Nwọn ti gbin alikama, ṣugbọn nwọn o ka 
ẹ̀gṣun, nwọn ti fi irora ẹ̀dun mu ara wọn, 
ṣugbọn nwọn kì yio ri anfani: ki oju ki o tì nyin 
nitori ere nyin, nitori ibinu gbigbona Oluwa. 

14 Bayi li Oluwa wi si gbogbo awọn aladugbo 
buburu mi ti nwọn fi ọwọ kan ogún mi ti mo ti 
mu enia mi, Israeli, jogun. Sa wò o, emi o fa 
wọn tu kuro ni ilẹ wọn, emi o si fà ile Juda tu 
kuro larin wọn. 

15 Yio si ṣe, nigba ti emi o ti fà wọn tu kuro 
tan, emi o pada, emi o si ni iyọnu si wọn, emi 
o si tun mu wọn wá, olukuluku wọn, si ogún 
rẹ̀, ati olukuluku si ilẹ rẹ̀. 

16 Yio si ṣe, bi nwọn ba ṣe ápọn lati kẹ ìwa 
enia mi, lati fi orukọ mi bura pe, Oluwa mbẹ: 
gẹgẹ bi nwọn ti kẹ enia mi lati fi Baali bura; 
nigbana ni a o gbe wọn ré lárin enia mi. 

17 Ṣugbọn bi nwọn kì o gbé, emi o fà ori— 
lẹ—ẹde na tu patapata; emi o si pa wọn run, li 


Oluwa wi. 
l 3 1 BAYI li Oluwa wi fun mi pe: Lọ, ki o 
si rà àmure aṣọ ọgbọ, ki o si dì i mọ 
ẹgbẹ rẹ, ki o má si fi i sinu omi. 
2 Bẹ li emi si ra àmure na, gẹgẹ bi ẹrọ Olu— 
wa, emi si dì i mọ ẹgbẹ mi. 
4 Ọrọ Oluwa si tẹ mi wa lẹkeji wipe: 
4Mu amure ti iwọ ti rà, ti o wà li ẹgbẹ rẹ, ki 
o si dide, lọ si odò Ferate, ki o si fi i pamọ 
nibẹ, ninu pàlapála okuta. 
5 Bẹni mo lọ, emi si fi i pamọ leti odò Fera— 
te, gẹgẹ bi Oluwa ti paṣẹ fun mi. 


552 


t:O si ṣe lẹhin ọjọ pupọ, Oluwa wi fun mi 
pe, Dide, lọ si odò Ferate, ki o si mu amure nì 
jade, ti mo paṣẹ fun ọ lati fi pamọ nibẹ. 

? Mo si lọ si odò Ferate, mo si walẹ̀, mo si 
mu amure na jade kuro ni ibi ti emi ti fi i 
parmaọ si, sa wò o, àmure na di hihù,, kò si yẹ 
fun ohunkohun. 

8 Nigbana ni òrọ Oluwa tò mi wá wipe, 

9 Bayi li Oluwa wi, Gẹgẹ bi eyi na ni emi o 
bà igberaga Juda jẹ, ati igberaga nla Jerusa— 
lenu. 

19 Awọn enia buburu yi, ti o kò lati gbọ ọrọ 
mi, ti nrin ni agidi ọkàn wọn, ti o si nrin tẹ 
awọn ọlọrun miran, lati sìn wọn ati lati fori— 
balẹ fun wọn, yio si dabi àmure yi, ti kò yẹ 
fun ohunkohun. 

t' Nitori bi amure iti lẹ̀ mọ ẹgbẹ enia, bẹni 
mo ṣe ki gbogbo ile Israeli ati gbogbo ile Juda ki 
o lẹ̀ mọ mi lara, li Oluwa wi, ki nwọn ki o le jẹ 
enia mi, ati orukọ ati ogo, ati iyìn, ṣugbọn 
nwọn kò fẹ igbé. 

12 Nitorina ki iwọ ki o sọ òrọ yi fun wọn pe; 
Bay. li Oluwa Ọlọrun Israeli wi, Gbogbo igo 
ni a o fi ọti-waini kún: nwọn o si wi fun ọ pe, 
A kò ha mò nitôtọ pe, gbogbo igo ni a o fi 
ọti—waini kún? 

13 Nigbana ni iwọ o sọ fun wọn pe, Bayi li 
Oluwa wi, sa wò o, emi o fi imutipara kún 
gbogbo olugbe ilẹ yi, ani awọn ọba ti o joko 
lori itẹ Dafidi, awọn alufa ati awọn woli, pẹlu 
gbogbo awọn olugbe Jerusalemu. 

14 Emi o fì ekini lu ekeji, ani awọn baba ati 
awọn ọmọkunrin pò, li Oluwa wi: emi ki yio 
dariji, bẹni emi kì o ṣánu, emi kì yio ṣe iyẹnu, 
lati iná pa wọn run. 

15 Ẹ gbẹ, ki ẹ si fi eti silẹ; ẹ má ṣe gberaga: 
nitori ti Oluwa ti sòrọ. 

16 Ẹ fi ogo fun Oluwa Ọlọrun nyin, ki o to 
mu òkunkun wá, ati ki o to mu ẹsẹ nyin tase 
lori oke ṣiṣu wọnni, ati nigbati ẹnyin si nreti 
imọlẹ, on o sọ ọ di ojiji ikú, o si ṣe e bi òkun— 
kun biribiri. 

1? Ṣugbọn bi ẹnyin kì o gbẹ, ọkàn mi yio 
sọkun ni ibi ikọkọ, nitori igberaga na, oju mi 
yio sọkun kikan, yio sun omije pẹ̀rẹpẹ̀rẹ, ni— 
tori ti a kò agbo Oluwa lọ ni igbekun. 

18 Sọ fun ọba ati fun ayaba pe, Ẹ rẹ̀ ara nyin 
silẹ, ẹ joko silẹ, nitori ade ogo nyin bẹ̀ si ilẹ 
lati ori nyin. 

19)lJu gusu wọnni ni a o si mọ, kò si ẹnikan ti 
yio ṣe wọn: a o ká Judah lọ ni igbekun gbogbo 
rẹ̀, a o kò wọn lọ patapata ni igbekun. 

20 Gbe oju nyin soke, ki ẹ si wo awọn ti 


553 


mbẹ lati ariwa! nibo ni agbo—ẹran nì wà, ti a 
ti fi fun ọ, agbo-ẹran rẹ daradara? 

21 Kini iwọ o wi, nigbati on o fi awọn ti iwọ 
ti kẹ̀ lati ṣe korikosun rẹ jẹ olori lori rẹ, irora 
kì yio ha mu ọ bi obinrin ti nrọbi? 

22 Bi iwọ ba si wi ninu ọkàn rẹ pe, Eṣe ti 
nkan wọnyi ṣe wá sori mi? Nitori ti òpọlọpọ 
ẹ̀ṣẹ rẹ ni a ṣe ká aṣọ rẹ soke, ti a si fi agbara fi 
gigisẹ rẹ hàn ni ihoho. 

23 Ara Etiopia le yi àwọ rẹ̀ pada, tabi ẹkùn 
le yi ilà ara rẹ̀ pada? bẹni ẹnyin pẹlu iba le ṣe 
rere, ẹnyin ti a kẹ ni Ìwa buburu? 

24 Nitorina ni emi o tú wọn ka bi iyangbo ti 
nkọja lọ niwaju afẹfẹ aginju. 

25 Eyi ni ipin rẹ, apakan òṣuwọn rẹ lọwọ 
mi, li Oluwa wi: nitori iwọ ti gbàgbe mi, ti o 
si gbẹkẹle eke. 

26 Nitorina emi o ka aṣọ iṣẹti rẹ loju rẹ, ki 
itiju rẹ ki o le hàn sode. 

27 Ẹmi ti ri panṣaga rẹ, ati yiyan rẹ bi ẹṣin, 
buburu ìwa—agbere rẹ, ati ìwa irira rẹ lori oke 
ati ninu oko. Egbe ni fun ọ, iwọ Jerusalemu! 
iwọ kò le di mimẹ, yio ha ti pẹ to! 


l 4 1 EYI li ọrọ Oluwa ti o tò Jeremiah wá 
nipa ti ọdá. 


2 Juda kánu ati ẹnu—bode rẹ̀ wọnnì si j6ro, 
nwọn dudu de ilẹ; igbe Jerusalemu si ti goke. 

3 Awọn ọlọla wọn si ti rán awọn ọmọ wẹrẹ 
lọ si odò: nwọn wá si kanga, nwọn kò ri omi; 
nwọn pada pẹlu agbẹ̀ wọn lofo, oju tì wọn, 
idámu mu wọn, nwọn si bo ori wọn. 

4 Nitori ilẹ, ti ndámu gidigidi, nitoriti òjo kò 
si ni ilẹ, oju tì awọn àgbẹ, nwọn bo ori wọn. 

5 Lôtọ abo—àgbọnrín pẹlu ni papa bimọ, o fi 
i silẹ nitori ti kò si koriko. 

6 Ati awọn kẹtẹkẹtẹ—igbẹ duro lori oke 
wọnni, nwọn fọn imu si ẹftifu bi ikôko, oju 
wọn rẹ̀ nitoriti kò si koriko. 

? Oluwa, bi ẹ̀ṣẹ wa ti jẹri si wa to nì, ṣe 
atunṣe nitori orukọ rẹ: nitoriti ipẹhinda wa 
pò; si ọ li awa ti ṣẹ̀. 

8 Iwọ, ireti Israeli, olugbala rẹ̀ ni Wakati 
ipọnju! éṣe ti iwọ o dabi alejo ni ilẹ, ati bi ẹ̀ro 
ti o pa agọ lati sùn? 

9 Eṣe ti iwọ o dabi ẹniti o dámu, bi ọkunrin 
akọni ti kò le ràn ni lọwọ? sibẹ iwọ, Oluwa, 
mbẹ li arin wa, a si npẹ̀ orukọ rẹ mọ wa, má fi 
wa silẹ. 

10 Bayi li Oluwa wi fun awọn enia yi, bayi ni 
nwọn ti fẹ lati rò kiri, nwọn kò dá ẹsẹ wọn duro; 
Oluwa kò si ni inu—didun ninu wọn: yio ranti 
aiṣedede wọn nisisiyi, yio si bẹ ẹ̀ṣẹ wọn wò. 


JEREMIAH. 13—15 


ti Nigbana li Oluwa wi fun mi pe, Máṣe 
gbadura fun awọn enia yi fun rere. 

12 Nigbati nwọn ba gbáwẹ, emi kì yio gbé 
ẹ̀bẹ wọn; nigbati nwọn ba ru ẹbọ—ọrẹ sisun ati 
ẹbọ-—ọrẹ, inu mi kì o dùn si wọn: ṣugbọn emi o 
fi idà, ati ìyan, ati ajakalẹ—àrun pa wọn run. 

13E Emi si wipe, Oluwa Ọlọrun, sa wò o, 
awọn woli wi fun wọn pe; Ẹnyin kì yio ri idà, 
beli ìyan kì yio de si nyin; ṣugbọn emi o fun 
nyin ni alafia otitọ ni ibi yi. 

14 Nigbana ni Oluwa wi fun mi pe, awọn 
Woli nsọ asọtẹlẹ eke li orukọ mi; emi kò rán 
wọn, bẹni emi kò paṣẹ fun wọn, emi kò si 
sòrọ kan fun wọn, iran eke, afọṣẹ, ati ohun 
asan, ati ẹ̀tan inu wọn, ni awọn wọnyi sọtẹlẹ 
fun nyin. 

15 Nitorina bayi li Oluwa wi niti awọn woli 
ti nsọ asọtẹlẹ li orukọ mi, ti emi kò rán; sibẹ 
nwọn wipe, Idà ati ìyan kì yio wá sori ilẹ yi; 
nipa idà, pẹlu ìyan, ni awọn woli wọnyi yio 
ṣegbe. 

16 Ati awọn enia ti nwọn nsọ asọtẹlẹ fun ni a 
o lù bolẹ nì ita Jerusalemu, nitori ìyan ati idà, 
nwọn kì yio ri ẹniti o sin wọn, awọn aya wọn, 
ati ọmọkunrin wọn, ati ọmọbinrin wọn: nitoriti 
emi o tu ìwa—buburu wọn jade sori wọn. 

17 Ki iwọ ki o si sọ òrọ yi fun wọn pe: oju 
mi sun omije li oru ati li ọsan, kì yio si dá, 
nitoriti a ti ṣa wundia ọmọbinrin enia mi li 
ọgbẹ nla kikoro gidigidi ni lílù na. 

18 Bi emi ba jade lọ si papa, sa wò o, a ri 
awọn ti a fi idà pa! bi emi ba si wọ inu ilu lọ, 
sa wò o, awọn ti npa òkakà ikú nitori iyan! 
nitori awọn, ati awọn woli, ati awọn alufa 
nw lọ si ilẹ ti nwọn kò mò. 

19 Iwọ ha ti kò Juda silẹ patapata? ọkàn rẹ ti 
korira Sioni? eṣe ti iwọ ti lù Wa, ti imularada 
kò si fun wa? awa nreti alafia, kò si si rere, ati 
fun igba imularada, ṣugbọn wò o, idámu! 

20 Awa jẹwọ iwa buburu Wa, Oluwa, ati 
aiṣedede awọn baba wa: nitori awa ti ṣẹ̀ si ọ. 

21 Máṣe korira Wa, nitori orukọ rẹ, máṣe 
gan itẹ ogo rẹ, ranti, ki o máṣe dà majẹmu ti o 
ba wa dá. 

22 Ẹniti o le mu ojo rọ ha wà lọdọ awọn 
oriṣa awọn keferi? tabi ọrun le rò òjo? iwọ ha 
kẹ̀, Oluwa Ọlọrun wa? awa si nreti rẹ: nitori 


iwọ li o da gbogbo nkan wọnyi. 

l 5 1OLUWA si wi fun mi pe, Bi Mose ati 
Samueli duro niwaju mi, sibẹ inu mi 

kì yio si yipada si awọn enia yi: ṣá wọn tì kuro 

niwaju mi, ki nwọn o si jade lọ. 


JEREMIAH. 15, 16 


2Yio si ṣe, nigbati nwọn ba wi fun ọ pe, 
nibo ni awa o jade lọ? ki iwọ ki o sọ fun wọn 
pe, Bayi li Oluwa wi; awọn ti ikú, si ikú, awọn 
ti idà, si idà; ati awọn ti ìyan, si ìyan, ati awọn 
ti igbòkun si igbẹ̀kun. 

3 Emi si fi iru ijiya mẹrin sori wọn, li Oluwa 
Wi, idà lati pa, ajá lati w6 kiri, ẹiyẹ oju-ọrun 
ati ẹranko ilẹ, lati jẹ, ati lati parun. 

4Emi o si fi wọn fun iwọsi ni gbogbo ijọba 
aiye, nitori Manasse, ọmọ Hesekiah, ọba 
Juda, nitori eyiti o ti ṣe ni Jerusalemu. 

5 Nitori tani yio ṣàanu fun ọ, iwọ Jerusale— 
mu? tabi ti yio sọkun rẹ? tabi tani yio Wá lati 
bere alafia rẹ. 

6 Iwọ ti kò mi silẹ, li Oluwa wi, iwọ ti pada 
sẹhin; nitorina emi o ná ọwọ mi si ọ, emi o si 
pa ọ run; árẹ̀ mu mi lati ṣe iyọnu. 

? Ẹmi o fi atẹ fẹ wọn si ẹnu—òna ilẹ na; emi 
o pa awọn ọmọ wọn, emi o si pa enia mi run, 
ẹniti kò yipada kuro ninu ọna rẹ̀. 

8 Awọn opo rẹ̀ o di pipọ ju iyanrin eti okun: 
emi o mu arunni wa sori Wọn, sori iyá ati 
ọdọmọkunrin li ọjọkanri; emi o mu ifoya ati 
ìbẹru nla ṣubu lu wọn li ojiji. 

9 Ẹniti o bi meje nṣọẹfọ o si jọwọ ẹmi rẹ̀ 
lọwọ; ôrùn rẹ̀ wò l'ọsan, oju ntì i, o si ndamu: 
iyoku ninu Wọn l'emi o si fifun idà niwaju 
awọn ọta wọn, li Oluwa wi. 

10 Egbe ni fun mi, iyá mi, ti o bi mi ni 
ọkunrin ija ati ijiyan gbogbo aiye! emi kò win 
li elé, bẹni enia kò win mi li elé; sibẹ gbogbo 
wọn nfi mi ré. 

ti Oluwa ni, Emi kì o tú ọ silẹ fun rere!emio 
mu ki ọta ki o bẹ̀ ọ ni ìgba ibi ati ni ìgba ipọnju! 

12A ha le ṣẹ irin, irin ariwa, ati idẹ bi? 

13 Ohun-ini ati iṣura rẹ li emi o fi fun ijẹ, li 
aigbowo, nitori gbogbo ẹ̀ṣẹ rẹ ni àgbegbe rẹ. 

14 Emi o si mu ki awọn ọta rẹ kô wọn lọ si 
ilẹ ti iwọ kò mò: nitoriti iná njo ni ibinu mi, ti 
yio jo lori rẹ. 

15 Oluwa, iwọ mò, ranti mi, bẹ̀ mi wò, ki o 
si gbẹsan mi lara awọn oninunibini mi! máṣe 
mu mi kuro nitori ipamọra rẹ: mò pe, mo ti 
jiya itiju nitori rẹ! 

16 Nigbati a ri ọrọ rẹ, emi si jẹ wọn, ẹ̀rọ rẹ 
si jẹ inu didùn mi, nitori orukọ rẹ li a fi npẹ̀ 
mi, iwọ Oluwa, Ọlọrun awọn ọmọ—ogun! 

1? Ẹmi kò joko ni ajọ awọn ẹlẹgan! ki emi si 
ni ayọ; mo joko emi nikan, nitori ọwọ rẹ: ni— 
tori iwọ ti fi ibanujẹ kún mi. 

18 Éṣe ti irora mi pé titi, ati ọgbẹ mi jẹ alai— 
Wotfan, ti o kò lati jina? lôtọ iwọ si dabi kanga 
ẹ̀tan fun mi, bi omi ti kò duro? 


554 


18 Nitorina, bayi li Oluwa wi, Bi iwọ ba yi— 
pada, nigbana li emi o si tun mu ọ pada wá, 
iwo o si duro niwaju mi: bi iwọ ba si yà eyi ti 
iṣe iyebiye kuro ninu buburu, iwọ o dabi ẹnu 
mi: nwọn o si yipada si ọ; ṣugbọn iwọ máṣe 
yipada si wọn. 

20 Emi o si ṣe ọ fun awọn enia yi bi odi idẹ 
ati alagbara: nwọn o si ba ọ jà, ṣugbọn nwọn 
kì yio le bori rẹ, nitori emi wà pẹlu rẹ, lati gbà 
ọ là ati lati gbà ọ silẹ, li Oluwa wi. 

21 Ẹmi o si gba ọ silẹ kuro lọwọ awọn enia 
buhuru, emi o si rà ọ pada kuro lọwọ awọn ìka. 

1 ỌRỌ Oluwa tò mi wá wipe: 


l Ô 2Iwọ kò gbọdọ ni aya, bẹni iwọ kò 
gbọdọ ni ọmọkunrin tabi ọmọbinrin ni ihinyi. 

3 Nitori bayi li Oluwa wi niti ọmọkunrin ati 
ọmọbinrin ti a bi ni ihinyi, ati niti awọn iya 
Wọn ti o bi wọn, ati niti awọn baba wọn ti o 
bi wọn ni ilẹ yi. 

4Nwọn o kú ikú àrun; a kì yio ṣọfọ wọn; 
bẹ̀ni a kì yio si sin wọn; nwọn o si di àtan lori 
ilẹ: a o fi idà ati ìyan run wọn, ati okú wọn yio 
di onjẹ fun ẹiyẹ oju—ọrun, ati fun ẹranko ilẹ. 

5 Nitori bayi li Oluwa wi, máṣe wọ inu ile 
awẹ̀, bẹni ki iwọ máṣe lọ sòfọ, tabi lọ pohù— 
nrere ẹkun wọn; nitori emi ti mu alafia mi 
kuro lọdọ enia yi, li Oluwa wi, ani anu ati 
iyẹnu. 

6 Ati ẹni—nla ati ẹni—kekere yio kú ni ilẹ yi, 
a kì yio sin wọn, bẹni nwọn kì yio fá ori wọn 
nitori wọn. 

? Bẹni ẹnikan kì yio bu àkara lati ṣòfọ fun 
wọn, lati tù wọn ninu nitori okú; bẹni ẹnikan 
kì yio fun wọn ni ago itunu mu nitori baba 
wọn, tabi nitori iya wọn. 

8 )wọ kò gbọdọ lọ sinu ile àse, lati joko pẹlu 
wọn lati jẹ ati lati mu. 

S Nitori bayi li Oluwa awọn ọmọ-—ogun, 
Ọlọrun Israeli, wi; Sa wò o, emi o mu ohùn 
inudidùn, ati ohùn ayò, ohùn ọkọ—iyawo, ati 
ohùn iyawo dakẹ ni ihinyi loju nyin ati li ọjọ 
nyin. 

10 Yio si ṣe, nigbati iwọ o ba fi gbogbo ọrọ 
wọnyi han enia yi, nwọn o wi fun ọ pe, Éṣe ti 
Oluwa fi sọrọ gbogbo ohun buburu nla yi si 
wa, tabi kini aiṣedede wa? tabi ẹ̀ṣẹ kini awa 
da si Oluwa Ọlọrun wa? 

ti Nigbana ni iwọ o wi fun wọn pe, Nitori— 
pe awọn baba nyin ti kò mi silẹ, li Oluwa wi, 
ti nwọn si rin tọ ọlọrun miran lọ, ti nwọn si 
sìn wọn, ti nwọn si foribalẹ fun wọn, ti nwọn 
kò mi silẹ, ti nwọn kò pa ofin mi mọ; 


555 


12 Ati pẹlu pe, ẹnyin ti ṣe buburu jù awọn 
baba nyin lọ: nitorina sa wò o, ẹnyin rìn olu— 
kuluku nyin, ni agidi ọkàn buburu rẹ̀, ki ẹn— 
yin ki o má ba gbẹ temi: 

13 Emi o si ta nyin nu kuro ni ilẹ yi, sinu ilẹ 
ti ẹnyin kò mò, ẹnyin tabi awọn baba nyin, 
nibẹ li ẹnyin o sin ọlọrun miran, lọsan ati 
loru nibiti emi kì yio ṣe oju—rere fun nyin. 

14 Nitorina, sa wò o, Bayi li Oluwa wi, ọjọ 
mbò, ti a kì o wi mọ pe, Oluwa mbẹ ti o mu 
awọn ọmọ Israeli jade kuro ni ilẹ Egipti; 

15 Ṣugbọn, Oluwa mbẹ ti o mu awọn ọmọ 
Israeli jade wá kuro ni ilẹ ariwa, ati kuro ni 
ilẹ nibiti o ti lé wọn si: emi o si tun mu wọn 
wá si ilẹ wọn, eyiti mo fi fun awọn baba 
wọn. 

16 Sa wò o, emi o ran apẹja pupọ, li Oluwa 
Wi, nwọn o si dẹ wọn: lẹhin eyini, emi o rán 
ọdẹ pupọ, nwọn o si dẹ wọn lati ori oke—nla 
gbogbo, ati ori oke kekere gbogbo, ati lati inu 
palapala okuta jade. 

1? Nitoriti oju mi mbẹ lara òna wọn gbogbo: 
nwọn kò pamọ kuro niwaju mi, bẹni ẹ̀ṣẹ wọn 
kò farasin kuro li oju mi. 

18 Li atetekọṣe, emi o san ẹsan ìwa buburu 
mejeji wọn, ani, ẹ̀ṣẹ wọn nitoriti nwọn ti bà 
ilẹ mi jẹ, nwọn ti fi okú ati ohun ẹgbin ati iri— 
ra wọn kún ilẹ ini mi. 

18 Oluwa, agbara mi ati ilu—odi mi! àbo mi 
li ọjọ ipọnju! awọn orilẹ—ẹ̀de yio tò ọ wá, lati 
ipẹkun aiye, nwọn o si wipe, Loôtọ, awọn baba 
wa ti jogun eke, ohun asan, iranlọwọ kò si si 
ninu wọn! 

20 Enia lẹ̀ ma dá ọlọrun fun ara rẹ̀: nitori 
awọn wọnyi kì iṣe ọlọrun? 

21 Nitorina, sa wò o, emi o mu ki nwọn ki o 
mò, lẹkan yi, emi o si mu ki nwọn ki o mò ọwọ 
mi ati ipa mi; nwọn o si mò pe, orukọ mi ni 
JEHOFA. 


l 7 1 ẸṢẸ Juda ni a fi kalamu irin kọ, a fi 
ṣonṣo okuta adamante gbẹ ẹ sori 
wala aiya wọn, ati sori iwo pẹpẹ nyin. 

2 Bi awọn ọmọ wọn ba ranti pẹpẹ wọn, ati 
ere òriṣa wọn, lẹba igi tutu, ati ibi giga 
wọnni. 

3 Oke mi ti o wà ni papa! emi o fi ohun—ini 
rẹ pẹlu ọrò rẹ gbogbo fun ijẹ, ati ibi giga rẹ, 
nitori ẹ̀ṣẹ yi gbogbo àgbegbe rẹ ka. 

4 Iwọ fun ara rẹ ni yio jọ ogún rẹ lọwọ, ti 
mo ti fi fun ọ, emi o mu ọ sìn awọn ọta rẹ ni 
ilẹ ti iwọ kò mò ri: nitoriti ẹnyin ti tinabọ ibi— 
nu mi, ti yio jo lailai. 


JEREMIAH. 16, 17 


5 Bayi li Oluwa wi: Egbe ni fun ẹniti o gbẹ— 
kẹle enia, ti o fi ẹlẹran ara ṣe apá rẹ̀, ẹniti 
ọkàn rẹ̀ si ṣi kuro lọdọ Oluwa! 

6 Nitoripe yio debi alaini ni aginju, ti kò si ri 
pe rere mbò: ṣugbọn yio gbe ibi iyangbẹ ilẹ 
wọnni ni aginju, ilẹ iyò ti a kì igbe inu rẹ̀. 

? Ibukun ni fun ẹniti o gbẹkẹle Oluwa, ti o 
si fi Oluwa ṣe igbẹkẹle rẹ̀! 

8 Yio si dabi igi ti a gbìn lẹba omi, ti o nà 
gbòngbo rẹ̀ lẹba odò, ti kì yio bẹ̀ru bi ôru ba 
de, ṣugbọn ewe rẹ̀ yio tutu, kì yio si ni ijaya ni 
ọdun òdá, bẹni kì yio dẹkun lati ma so eso. 

9 Ọkàn enia kún fun ẹ̀tan jù ohun gbogbo 
lọ, o si buru jayi! tani o le mò ọ? 

10 Emi, Oluwa, ni iwá awari ọkàn enia, emi 
ni ndan inu wò, ani lati fi fun olukuluku gẹgẹ 
bi ẹ̀na rẹ̀, ati gẹgẹ bi eso iṣe rẹ̀. 

11 Bi aparo ti isaba lori ẹyin ti kò yin, bẹ 
gẹgẹ ni ẹniti o kò ọrọ jọ, ṣugbọn kì iṣe ni odo— 
do; yio fi i silẹ lagbedemeji ọjọ rẹ̀, ati ni opin 
rẹ̀ yio jẹ aṣiwere. 

12 tẹ̀ ogo! ibi giga lati ipilẹsẹ ni ibi ile 
mimẹ̀ wa! 

13 Oluwa ni ireti Israeli! gbogbo awọn ti o 
kò ọ silẹ yio dámu, awọn ti o yẹ̀ kuro lọdọ mi, 
ni a o kọ orukọ wọn sinu ekuru, si ori ilẹ, ni— 
tori nwọn ti kò Oluwa silẹ, orisun omi ìye. 

14 Wò mi sàn, Oluwa, emi o si sàn! gbà mi 
là, emi o si là, nitori iwọ ni iyìn mi! 

15 Sa wò o, nwọn wi fun mi pe, Nibo ni òrọ 
Oluwa wàò? jẹ ki o wá wayi. 

16 Bi o ṣe ti emi ni, emi kò yara kuro ki emi 
má ṣe oluṣọ—agutan, lẹhin rẹ, bẹni emi kò 
bere ọjọ ipọnju, iwọ mò: eyiti o jade li te mi, 
o ti hàn niwaju rẹ. 

1? Máṣe di ibẹ̀ru fun mi! iwọ ni ireti mi li 
ọjọ ibi! 

18 Jẹ ki oju ki o tì awọn ti o nṣe inunibini si 
mi, ṣugbọn má jẹ ki oju ki o tì mi: jẹ ki nwọn 
ki o damu, ṣugbọn máṣe jẹ ki emi ki o dámu: 
mu ọjọ ibi wá sori wọn, ki o si fi iparun iṣẹpo 
meji pa wọn run. 

19 Bayi li Oluwa wi fun mi; Lọ, ki o si duro 
ni ẹnu—ẹòna awọn enia nibi ti awọn ọba Juda 
nwọle, ti nwọn si njade, ati ni gbogbo ẹnu— 
bode Jerusalemu. 

20 Ki o si wi fun wọn pe, Ẹ gbé òrọ Oluwa, 
ẹnyin ọba Juda ati gbogbo Juda, ati gbogbo 
ẹnyin olugbe Jerusalemu, ti o nkọja ninu 
ẹnu—bode wọnyi. 

21 Bayi li Oluwa wi, Ẹ kiyesi li ọkàn nyin, ki 
ẹ máṣe ru ẹrù li ọjọ isimi, bẹni ki ẹ má si ṣe 
mu u wá ninu ẹnu—bode Jerusalemu: 


JEREMIAH. 17—19 

22 Bẹni ki ẹ má si ṣe gbe ẹrù jade kuro ninu 
ile nyin li ọjọ isimi, bẹni ki ẹ má ṣe iṣẹkiṣẹ, 
ṣugbọn ki ẹ yà ọjọ isimi si mim€6, gẹgẹ bi mo ti 
paṣẹ fun awọn baba nyin. 

23 Ṣugbọn nwọn kò gbẹ, nwọn kò si tẹti 
silẹ, nwọn mu ọrun wọn le, ki nwọn ki o má 
ba gbẹ̀, ati ki nwọn o má bà gba ẹ̀kẹ. 

li Oluwa wi, ti ẹ kò ba ru ẹrù kọja ni ẹnu—bode 
ilu yi li ọjọ isimi, ti ẹ ba si yà ọjọ isimi si mimọ, 
ti ẹ kò si ṣe iṣẹkiṣẹ ninu rẹ̀, 

25 Nigbana ni nwọn o wọ ẹnu—bode ilu yi, 
ani ọba, ati ijoye ti o joko lori itẹ Dafidi, awọn 
ti ngun kẹ̀kẹ ati ẹṣin, awọn wọnyi pẹlu ijoye 
wọn, awọn ọkunrin Juda, ati olugbe Jerusale— 
mu: nwọn o si ma gbe ilu yi lailai. 

26 Nwọn o si wá lati ilu Juda wọnni, ati lati 
agbegbe Jerusalemu yikakiri, ati lati ilẹ Ben— 
jamini, lati pẹtẹlẹ, ati lati oke, ati lati gusu Wá, 
nwọn o si mu ọrẹ-ẹbọ sisun, ati ọrẹ ẹran ati 
turari, ati awọn wọnyi ti o mu iyìn wá si ile 
Oluwa. 

27 Ṣugbọn bi ẹnyin kò ba gbé ti emi, lati ya 
ọjọ isimi si mim, ti ẹ kò si ru ẹrù, ti ẹ kò tilẹ 
wọ ẹnu-bode Jerusalemu li ọjọ isimi; nigbana 
ni emi o da iná ni ẹnu—bode wọnni, yio si jo 
afin Jerusalemu run, a kì o si pa a. 


l 8 LỌRỌ ti o tò Jeremiah wá lati ọdọ 
Oluwa wipe, 

2Dide, sọkalẹ lọ si ile amọkoko, nibẹ li emi 
o mu ọ gbẹ̀ òrọ mi. 

3 Mo si sọkalẹ lọ si ile amọkoko, sa wò o, o 
mọ iṣẹ kan lori kẹ̀kẹ. 

4 Ati ohun-ẹ̀lo, ti o fi amọ mọ, si bajẹ lọwọ 
amọkoko na: nigbana ni o si mọ ohun—elo 
miran, bi o ti ri li oju amọkoko lati mọ ọ. 

5 Ọrọ Oluwa si tẹ mi wá wipe, 

6 Ẹnyin ile Israeli, emi kò ha le fi nyin ṣe 
gẹgẹ bi amọkoko yi ti ṣe, li Oluwa wi: sa wò 
o, gẹgẹ bi amò li ọwọ amọkoko, bẹni ẹnyin 
Wà li ọwọ mi, ile Israeli. 

7 Lojukanna ti emi sòrọ si orilẹ-—ẹ̀de kan ati 
si ijọba kan lati fà a tu, ati lati fà a lulẹ, ati lati 
pa a run. 

88Bi orilẹ—ẹ̀de na ti mo ti sọ òrọ si ba yipada 
kuro ninu ìwa—buburu rẹ̀, emi o yi ọkàn mi 
pada niti ibi ti emi ti rò lati ṣe si wọn. 

9 Ati lojukanna ti emi sọ ẹrọ si orilẹ—ẹ̀de 
kan ati si ijọba kan, lati tẹ̀ ẹ do ati lati gbìn i. 

10 Bi o ba ṣe ibi niwaju mi, ti kò si gbà ohùn 
mi gbẹ: nigbana ni emi o yi ọkàn mi pada niti 
Tere, eyiti mo Wi pe, emi o ṣe fun wọn. 


556 


t1 Njẹ nisisiyi, sa sọ fun awọn enia Juda, ati 
fun awọn olugbe Jerusalemu wipe, Bayi li 
Olu'Mwa wi, sa wò o, emi npete ibi si nyin, emi 
si nṣe ipinnu kan si nyin, si yipada, olukuluku 
kure ninu òna buburu rẹ̀, ki ẹ si tun òna ati 
iṣe nyin ṣe rere. 

12Nwọn si wipe: Lasan ni: nitori awa o rìn 
nipa ipinnu wa, olukuluku yio si huwa agidi 
ọkàri buburu rẹ̀. 

13 Nitorina bayi li Oluwa wí, Ẹ sa bẹ̀re ninu 
awọn orilẹ—ẹ̀de, tani gbẹ iru ohun wọnni: 
wundia Israeli ti ṣe ohun kan ti o buru jayi. 

14 Omi ojo—didì Lebanoni yio ha dá lati ma 
ṣàn lati apata oko? tabi odò ti o jina, ti o tutu, 
ti o nṣan, yio ha gbẹ bi? 

15 Nitoripe awọn enia mi gbàgbe mi, nwọn 
ti sun turari fun ohun asan, nwọn si ti mu ki 
nwọn ki o ṣubu loju òna wọn, ni ipa igbani; 
lati rìn ni ipa ti a kò tẹ̀. 

16 Lati sọ ilẹ wọn di ahoro, ati ẹ̀gan lailai; 
olukuluku ẹniti o ba kọja nibẹ, yio dámu yio 
mì oti rẹ̀ si i. 

17 Emi o tú wọn ka gẹgẹ bi ẹ̀fufu ila-ôrùn 
niwaju ọta wọn; emi o kọ ẹ̀hin mi si wọn, kì 
yio ṣ? oju mi, ni ọjọ iparun wọn. 

18 Nigbana ni nwọn wipe, Wá, ẹ jẹ ki a 
pinnu ìwa ibi si Jeremiah, nitori ofin kì yio 
ṣegbe lọwọ alufa, tabi igbimọ lọwọ ọlọgbọn, 
tabi òrọ lọwọ woli: ẹ wá, ẹ jẹ ki a fi ahọn wa 
lù u, ki a má si kiyesi ohun kan ninu òrọ rẹ̀. 

19 Kiyesi mi, Oluwa, ki o si gbẹ ohùn awọn 
ti nni mi lara. 

20 A ha le fi ibi san rere? nitori nwọn ti wà 
iho fun ẹmi mi. Ranti pe emi ti duro niwaju rẹ 
lati sọ ohun rere nipa ti wọn, ati lati yi ibinu 
rẹ kuro lọdọ wọn. 

21 NNitorina, fi awọn ọmọ wọn fun ìyan, ki o 
si fi idà pa wọn, jẹ ki aya wọn ki o di alailọmọ 
ati opé: ki a si fi ìka pa awọn ọkunrin wọn, jẹ 
ki a fi: idà pa awọn ọdọmọde wọn li ogun. 

22 Jẹ ki a gbẹ igbe lati ilẹ wọn, nigbati iwọ o 
mu ẹgbẹ kan wá lojiji sori wọn: nitori nwọn ti 
Wà ihò lati mu mi, nwọn si dẹ okùn fun ẹsẹ mi. 

23 Ṣugbọn nisisiyi, Oluwa, iwọ mò gbogbo 
igbimọ wọn si mi lati pa mi, máṣe bò ẹbi wọn 
mọlẹ, bẹni ki iwọ máṣe pa ẹṣẹ wọn rẹ̀ kuro 
niwaju rẹ, jẹ ki nwọn ki o ṣubu niwaju rẹ, 
bẹni ki iwọ ki o ṣe si wọn ni ọjọ ibinu rẹ. 


l ọỌ 1 BAYI li Oluwa wi, Lọ, rà igo amọ ti 

amọkoko, si mu ninu awọn àgba 
enia, ati awọn àgba alufa; 

2K: o si lọ si afonifoji ọmọ Hinnomu ti o wà 


5 
niwaju ẹnu—bode Harsiti, nibẹ ni ki o si kede 
gbogbo òrọ ti emi o sọ fun ọ. 

3 Ki o si wipe, Ẹ gbé òrọ Oluwa, ẹnyin ọba 
Juda, ati olugbe Jerusalemu; Bayi li Oluwa 
awọn ọmọ-ogun, Ọlọrun Israeli, wi: sa wò o, 
emi o mu ibi wá sihin yi, eyiti eti gbogbo 
awọn ti o ba gbé ọ, yio ho. 

4 Nitori nwọn ti kọ mi silẹ, nwọn ti sọ ihín 
yi di iyapa, nwọn si ti sun turari ninu rẹ̀ fun 
awọn ọlọrun miran, eyiti awọn, tabi awọn 
baba wọn kò mò ri, tabi awọn ọba Juda, nwọn 
si ti fi ẹ̀jẹ alaiṣẹ kún ibi yi; 

5 Nwọn ti kẹ̀ ibi giga fun Baali pẹlu, lati fi 
iná sun ọmọkunrin wọn, bi ẹbọ—ọrẹ sisun fun 
Baali, eyiti emi kò pa laṣẹ lati ṣe, ti emi kò si 
sọ, tabi ti kò si ru soke ninu mi: 

6 Nitorina, sa wò o, ọjọ mbọ, li Oluwa wi, a 
kì yio pe orukọ ibi yi ni Tofeti mọ, tabi afoni— 
foji ọmọ Hinnomu, ṣugbọn Afonifoji ipakupa. 

7 Ẹmi o sọ igbimọ Juda ati Jerusalemu di 
asan ni ibi yi; emi o mu ki nwọn ki o ṣubu ni— 
Waju ọta wọn, ati lọwọ awọn ti o nwá ẹmi 
wọn, okú wọn ni a o fi fun ẹiyẹ oju—ọrun, ati 
ẹranko ilẹ fun onjẹ. 

8 Emi o si sọ ilu yi di ahoro, ati ẹ̀gan, ẹni— 
kẹni ti o ba nkọja lọ nibẹ yio dámu, yio si poṣe 
nitori gbogbo ìna rẹ̀. 

9 Ẹmi o si mu ki nwọn ki o jẹ ẹran—ara awọn 
ọmọkunrin wọn, ati ẹran—ara awọn ọmọbinrin 
Wọn, ati ẹnikini wọn yio jẹ ẹran—ara ẹnikẹji ni 
igba idoti ati ihamọ, ti awọn ọta wọn, ati awọn 
ti o nwá ẹmi wọn yio ha wọn mọ. 

10 Nigbana ni iwọ o fọ igo na li oju awọn ti 
o ba ọ lọ. 

11 Ki o si wi fun wọn pe, Bayi li Oluwa 
awọn ọmọ-—ogun wi: Bẹ gẹgẹ li emi o fọ enia 
yi ati ilu yi, bi a ti ilọ ohun—ẹ̀lo amọkoko, ti 
ẹnikan kò le tun ṣe mọ, nwọn o si sin wọn ni 
Tofeti, nitoriti aye kò si lati sinkú. 

12 Bayi li emi o ṣe si ibi yi, li Oluwa wi, ati 
si olugbe inu rẹ̀, emi o tilẹ ṣe ilu yi bi Tofeti: 

13 Gbogbo ile Jerusalemu ati ile awọn ọba 
Juda ni a o sọ di alaimọ bi Tofeti, gbogbo ile 
wọnni, lori orule eyiti a ti sun turari fun ogun 
ọrun, ti a si ru ẹbọ mimu fun ọlọrun miran. 

14 Nigbana ni Jeremiah wá si Tofeti, nibiti 
Oluwa ti rán a lati sọ asọtẹlẹ; o si duro ni àgba— 
la ile Oluwa; o si wi fun gbogbo awọn enia pe, 

15 Bayi li Oluwa awọn ọmọ—ogun, Ọlọrun 
Israeli, wi; Sa wò o, emi o mu wá sori ilu yi, 
ati sori ileto rẹ̀ gbogbo ibi ti mo ti sọ si i, nitori 
ti nwọn ti wà ọrun kì, ki nwọn kí o má bà gbẹ 
òrọ mi. 


20 


JEREMIAH. 19, 20 
1NJẸ Paṣuri, ọmọ Immeri, alufa, ti 
iṣe olori olutọju ni ile Oluwa, gbọ pe, 
Jeremiah sọ asọtẹlẹ ohun wọnyi. 

2 Nigbana ni Paṣuri lù Jeremiah, woli, o si 
kàn a li àba ti o wà ni ẹnu—Ọna Benjamini, ti o 
Wà li òke ti o wà lẹba ile Oluwa. 

3O si ṣe ni ọjọ keji, Paṣuri mu Jeremiah kuro 
ninu àba. Nigbana ni Jeremiah wi fun u pe, 
Oluwa kò pe orukọ rẹ ni Paṣuri (ire—yika—kiri), 
bikoṣe Magori—missa—bibu (idámu—yika—kiri.) 

4 Nitori bayi li Oluwa wi, sa wò o, emi o fi ọ 
le idámu lọwọ, pẹlu gbogbo awọn ọrẹ rẹ, 
nwọn o ṣubu nipa idà awọn ọta wọn, oju rẹ 
yio si ri i, emi o si fi gbogbo Juda le ọwọ ọba 
Babeli, on o si mu wọn lọ ni igbẹ̀kun si Babe— 
li, yio si fi idà pa wọn. 

5 Pẹlupẹlu emi o fi ọrọ ilu yi, pẹlu €re rẹ̀ ati 
ohun iyebiye rẹ̀, ati gbogbo iṣura awọn ọba 
Juda li emi o fi le ọwọ awọn ọta wọn, ti yio jẹ 
Wọn ti yio si mu wọn lọ si Babeli. 

6 Ati iwọ, Paṣuri, ati gbogbo awọn ti o ngbe 
inu ile rẹ ni yio lọ si igbekun, iwọ o wá si Ba— 
beli, ati nibẹ ni iwọ o kú si, a o si sin ọ sibẹ, iwọ 
ati gbogbo ọrẹ rẹ ti iwọ ti sọ asọtẹlẹ eke fun. 

17 Oluwa, iwọ ti fi òrọ rọ mi, emi si gba rirọ! 
iwọ li agbara jù mi lọ, o si bori mi; emi di ẹni 
iyọ—ṣuti—si lojojumọ, gbogbo wọn ni ngàn mi! 

8 Nitori lati igba ti mo ti sòrọ, emi kigbe, 
mo ke, Iwa—agbara, ati iparun, nitori a sọ Ọrọ 
Oluwa di ohun ẹ̀gan ati itiju fun mi lojojumọ. 

9 Nitorina mo si wipe, emi kì yio mu ni 
ranti rẹ̀, emi kì yio si sọ ẹ̀rọ li orukọ rẹ̀ mẹ. 
Ṣugbọn òrọ rẹ̀ mbẹ bi iná ti njò ninu mi ti a se 
mọ inu egungun mi, o si rẹ̀ mi lati pa a mọra, 
emi kò le ṣe e. 

10 Nitoriti mo gbé ẹgan òpọlọpọ, idámu 
niha gbogbo, nwọn wipe: fi sùn, awa o si fi 
sun. Gbogbo awọn ọrẹ mi, ati gbogbo awọn 
ẹgbẹ mi wipe: bọya a o tán jẹ, awa o si ṣẹgun 
rẹ̀, a o si gbẹsan wa lara rẹ̀. 

ti Ṣugbọn Oluwa mbẹ lọdọ mi bi akọni 
ẹlẹrù,, nitorina awọn ti nṣe inunibini si mi yio 
ṣubu, nwọn kì yio le bori: oju yio tì wọn gidi— 
gidi, nitoripe nwọn kì o ṣe rere: a ki yio gbagbe 
itiju wọn lailai! 

12 Oluwa awọn ọmọ-ogun, iwọ ti ndán olo— 
dodo wò, iwọ si ri inu ati ọkàn, emi o ri ẹsan rẹ 
lara wọn: nitoriti mo ti fi ọran mi le ọ lọwọ! 

13 Ẹ kọrin si Oluwa, ẹ yìn Oluwa, nitoriti o 
ti gbà ọkan talaka kuro lọwọ awọn oluṣe bu-— 
buru. 

14 Egbe ni fun ọjọ na ti a bi mi! ọjọ na ti iya 
mi bi mi, ki o má ri ibukun! 


JEREMIAH 20 — 22 


15 Egbe ni fun ọkunrin na ti o mu ihìn tẹ 
baba mi wá, wipe, Ọmọkunrin li a bi fun ọ; o 
mu u yọ. 

16 Ki ọkunrin na ki o si dabi ilu wọnni ti 
Oluwa ti bì ṣubu, li aiyi ọkàn pada, ki o si gbé 
ẹkun li owurọ, ati òfọ li ọsangangan. 

17 Nitoriti kò pa mi ni inu iya mi, tobẹ ki iya 
mi di isà mi, ki o loyun mi lailai. 

18 Éṣe ti emi fi jade kuro ninu iya mi, lati ri 


irora ati oṣi, ati lati pari ọjọ mi ni itiju? 

2 l "ỌRỌ ti o tò Jeremiah wá lati ọdọ 
Oluwa nigbati Sedekiah, ọba, ran 

Paṣuru, ọmọ Melkiah, ati Sefaniah, ọmọ Ma— 

aseah, alufa, wipe, 

2 Bere, emi bẹ ọ, lọdọ Oluwa fun wa; nitori 
Nebukadnessari, ọba Babeli, ṣi ogun ti wa; 
bọya bi Oluwa yio ba wa lò gẹgẹ bi gbogbo iṣẹ 
iyanu rẹ̀, ki on ki o le lọ kuro lọdọ wa. 

3 Nigbana ni Jeremiah wi fun wọn pe, Bayi 
li ẹnyin o wi fun Sedekiah. 

4 Bayi li Oluwa Ọlọrun Israeli wi: wô, emi o 
yi ihamọra ogun ti o wà ni ọwọ nyin pada, 
eyiti ẹnyin nfi ba ọba Babeli, ati awọn ara 
Kaldea jà, ti o dotì nyin lẹhin odi, emi o ké 
Wọn jọ si arin ilu yi. 

5i Emi tikarami yio fi ọwọ nina ati apa lile ba 
nyin ja, pẹlupẹlu ni ibinu, ati ni ikannu pẹlu 
ibinu nla. 

6 Emi o si pa awọn olugbe ilu yi, enia pẹlu 
ẹranko, nwọn o ti ipa àjakalẹ—arun nlanla kú. 

? Lẹhin eyi, li Oluwa wi, emi o fi Sedekiah, 
ọba Juda, ati awọn iranṣẹ rẹ̀, ati awọn enia, ati 
awọn ti o kú ni ilu yi lọwọ ajakalẹ—àrun ati 
lọwọ idà, ati lọwọ ìyan; emi o fi wọn le Ne— 
bukadnessari, ọba Babeli lọwọ, ati le ọwọ 
awọn ọta wọn, ati le ọwọ awọn ti nwá ẹmi 
Wọn: yio si fi oju ida pa wọn; kì yio da wọn si, 
bẹni ki yio ni iyénu tabi anu. 

8 Ati fun enia yi ni ki iwọ ki o wipe, Bayi li 
Oluwa wi; Sa wò o, emi fi Ọna iye ati òna ikú 
lelẹ niwaju nyin. 

9 Ẹniti o ba joko ninu ilu yi, yio ti ipa idà 
kú, ati nipa ìyan ati nipa àjakalẹ—àrun: ṣugbọn 
ẹniti o ba jade ti o si ṣubu si ọwọ awọn ara 
Kaldea ti o dé tì nyin, yio yé, ẹmi rẹ̀ yio si dabi 
ijẹ fun u. 

10 Nitori emi ti yi oju mi si ilu yi fun ibi, kì 
isi iṣe fun rere, li Oluwa wi: a o fi i le ọba Ba— 
beli lọwọ, yio fi iná kun u. 

11 Ati fun ile ọba Juda; Ẹ gbé òrọ Oluwa: 

12 Ile Dafidi, Bayi li Oluwa wi, Mu idajọ ṣẹ 
li owurọ, ki o si gba ẹniti a lọ lọwọ gba kuro li 


558 


ọwọ aninilara, ki ibinu mi ki o má ba jade bi 
iná, ki o má si jo ti kì o si ẹniti yio pa a, nitori 
buburu iṣe nyin. 

"3 Wò o, Emi doju kọ nyin, olugbe afonifoji, 
ati ti okuta pẹtẹlẹ, li Oluwa wi, ẹnyin ti o 
Wipe, Tani yio kọlu Wa? ati tani yio wò inu 
ibugbe wa? 

14 Ṣugbọn emi o jẹ nyin niya gẹgẹ bi eso iṣe 
nyin, li Oluwa wi; emi o si da iná ninu igbo rẹ 


ki o le jo gbogbo agbegbe rẹ. 
2 2 1 BAYI li Oluwa wi, Sọkalẹ lọ si ile 
ọba Juda, ki o si sọ òrọ yi nibẹ. 

£ Si wipe, Gbé ẹ̀rọ Oluwa, ọba Juda, ti o 
joko ni itẹ Dafidi, iwọ, ati awọn iranṣẹ rẹ, ati 
awọn enia rẹ ti o wọle ẹnu—bode wọnyi. 

3 Bayi li Oluwa wi; Mu idajọ ati ododo ṣẹ, ki 
o si gba ẹniti a lọ lọwọ gbà kuro lọwọ aninila— 
Ta, ki o máṣe fi agbara ati ika lò alejo, alaini— 
baba ati opé, bẹni ki o máṣe ta ẹ̀jẹ alaiṣẹ silẹ 
nihinyi. 

4 Nitori bi ẹnyin ba ṣe nkan yi nitotọ, nigba— 
na ni awọn ọba yio wọle ẹnu—bode ilu yi, ti 
nwọn o joko lori itẹ Dafidi, ti yio gun kẹ̀kẹ ati 
ẹṣin, on, ati awọn iranṣẹ rẹ̀, ati enia rẹ̀. 

si Ṣugbọn bi ẹnyin kì yio ba gbẹ ọrọ wọnyi, 
Emi fi emitikarami bura, li Oluwa wi, pe, ile 
yi yio di ahoro. 

6 Nitori bayi li Oluwa wi fun ile ọba Juda; 
Gileadi ni iwọ si mi, ori Lebanoni: sibẹ, l6tọ 
em: o sọ ọ di aginju, ati ilu ti a kò gbe inu wọn. 

? Emi o ya awọn apanirun sọtọ fun ọ, olu-— 
kuluku pẹlu ihamọra rẹ̀: nwọn o si ke aṣayan 
igi kedari rẹ lulẹ, nwọn o si sọ wọn sinu iná. 

8 Ọpọlọpọ orilẹ—ẹ̀de yio rekọja lẹba ilu yi, 
nwọn o wi, ẹnikan fun ẹnikeji rẹ̀ pe, Éṣe ti 
Oluwa ṣe bayi si ilu nla yi? 

8 Nigbana ni nwọn o dahún pe, nitoriti 
nwọn ti kò majẹmu Oluwa Ọlọrun wọn silẹ; 
ti nwọn fi ori balẹ fun ọlọrun miran, nwọn si 
sin wọn. 

10Ẹ máṣe sọkun fun okú, bẹni ki ẹ máṣe 
pohúnrere rẹ̀, ṣugbọn ẹ sọkun ẹ̀dun fun ẹniti 
o nlọ, nitori ki yio pada wá mọ, kì yio si ri ilẹ 
rẹ̀ mọ. 

Ti Nitori bayi li Oluwa wi fun Ṣallumu, ọmọ 
Josiah, ọba Juda, ti o jọba ni ipo Josiah, baba rẹ̀, 
ti o jade kuro nihin pe, On kì yio pada wá mọ. 

12 Ṣugbọn yio kú ni ibi ti a mu u ni igbékun 
lọ, ki yio si ri ilẹ yi mọ. 

14 Egbe ni fun ẹniti o kẹ ilẹ rẹ̀, ti kì iṣe nipa 
ododo, ati iyẹwu rẹ̀, ti ki iṣe nipa ẹ̀t6: ti o lò iṣẹ 
ọwọ aladugbo rẹ lọfẹ, ti kò fi ere iṣẹ rẹ̀ fun u. 


14 Ti o wipe, emi o kọ ile ti o ni ibò fun ara 
mi, ati iyẹwu nla, ti o ke oju ferese fun ara rẹ̀, 
ti o fi igi kedari bò o, ti o si fi ajẹ̀ kùn u. 

15 Iwọ o ha jọba, nitori iwọ fi igi kedari 
dije? baba rẹ kò ha jẹ, kò ha mu? o si ṣe idajọ 
ati ododo, nitorina o dara fun u. 

16 O dajọ ẹran talaka ati alaini; o dara fun u: 
bi iti mò mi kẹ̀ eyi? li Oluwa wi. 

17 Ṣugbọn oju rẹ̀ ati ọkàn rẹ kì iṣe fun 
ohunkohun bikoṣe ojukokoro rẹ, ati lati ta ẹ̀jẹ 
alaiṣẹ silẹ, ati lati ṣe ininilara ati agbara. 

18 Nitorina. bayi li Oluwa wi nitori 
Jehoiakimu ọmọ Josiah, ọba Juda, nwọn kì yio 
ṣòfọ fun u, wipe, Oṣe! arakunrin mi! tabi Oṣe! 
arabinrin mi! nwọn kì o ṣòẹfọ fun u pe, Oṣe, 
oluwa! tabi Oṣe, ọlọla! 

19 A o sin i ni isinkú kẹtẹkẹtẹ, ti a WQ ti a si 
sọ junù kuro ni ẹnu—bode Jerusalemu. 

20 Goke lọ si Lebanoni, ki o si ke, ki o si gbe 
ohùn rẹ soke ni Baṣani, ki o kigbe lati Abari— 
mu, nitori a ti ṣé gbogbo olufẹ rẹ tutu, 

21 Emi ti ba ọ sòrọ ni ìgba ire rẹ; iwọ wipe, 
emi kì yio gbẹ. Eyi ni ìwa rẹ lati igba ewe rẹ 
wá, ti iwọ kò si gba ohùn mi gbọ. 

22 Ẹfúfu yio fẹ gbogbo oluṣọ—agutan rẹ lọ, 
ati awọn olufẹ rẹ yio lọ si ìgbekun: nitôtọ, ni 
Wakati na ni oju yio tì ọ, iwọ o si dámu nitori 
gbogbo buburu rẹ. 

23 Iwọ, olugbe Lebanoni, ti o tẹ̀ itẹ si ori igi 
kedari, iwọ o ti jẹ otoṣi to, nigbati irora ba 
deba ọ, irora bi obinrin ti nrọbi! 

24 Bi emi ti wà, li Oluwa wi, bi Koniah, 
ọmọ Jehoiakimu, ọba Juda, tilẹ jẹ oruka—ẹ̀didi 
lọwọ ọtun mi, sibẹ̀ emi o fà ọ tu kuro nibẹ. 

25 Ẹmi o si fi ọ le ọwọ awọn ti o nwá ẹmi 
rẹ, ati le ọwọ ẹniti iwọ bẹ̀ru rẹ̀, ani le ọwọ 
Nebukadnessari, ọba Babeli, ati ọwọ awọn 
ara Kaldea. 

26 Emi o tì ọ sode, ati iya rẹ ti o bi ọ si ilẹ 
miran, nibiti a kò bi nyin si; nibẹ li ẹnyin o 
si kú. 

22 Ṣugbọn ilẹ na ti ẹnyin fẹ li ọkàn nyin lati 
pada si, nibẹ ni ẹnyin kì o pada si mọ. 

28 Ọkunrin yi, Koniah, ohun-elo. ẹlẹgan, 
fifọ ha ni bi? o ha dabi ohun-ẹ̀lo ti kò ni ẹwà 
lara? éṣe ti a tì wọn jade, on, ati iru-ọmọ rẹ̀, ti 
a si le wọn jade si ilẹ ti nwọn kò mọ? 

28 Ilẹ! ilẹ! ilẹ! gbẹ ọrọ Oluwa! 

30 Bayi li Oluwa wi, Ẹ kọwe pe, ọkunrin yi 
alailọmọ ni, ẹniti kì yio ri rere li ọjọ aiye rẹ̀: 
nitori ọkan ninu iru—ọmọ rẹ̀ kì yio ri rere, ti 
yio fi joko lori itẹ Dafidi, ti yio si fi tun jọba 
lori Juda. 


JEREMIAH. 22, 23 
:2 3 1 EGBE ni fun awọn oluṣọ—agutan, ti 
nmu agbo-ẹran mi ṣìna, ti o si ntú 

wọn ka, li Oluwa wi. 

2 Nitorina bayi li Oluwa Ọlọrun Israeli, Wi si 
oluṣọ—agutan wọnni, ti nṣọ enia mi; Ẹnyin tú 
agbo-—ẹran mi ká, ẹ le wọn junù, ẹnyin kò si bẹ̀ 
wọn wò, sa wò o, emi o bẹ̀ nyin wò nitori bu— 
buru iṣe nyin, li Oluwa wi. 

3 Emi o si kô iyokù agbo-ẹran mi jọ lati inu 
gbogbo ilẹ, ti mo ti le wọn si, emi o si mu wọn 
pada wá sinu pápá oko wọn, nwọn o bi si i, 
nwọn o si rẹ̀ si i. 

4 Ẹmi o gbe oluṣọ—agutan dide fun wọn, ti 
yio bọ wọn: nwọn kì yio bẹ̀ru m€, tabi nwọn 
kì yio si damu, bẹli ọkan ninu wọn kì yio si 
sọnu, li Oluwa wi. 

5 Sa wò o, ọjọ mbọ, li Oluwa wi, ti emi o 
gbe Ẹka ododo soke fun Dafidi, yio si jẹ 
Ọba, yio si ṣe rere, yio si ṣe idajọ ati ododo 
ni ilẹ na. 

65Ti ọjọ rẹ̀ ni a o gba Juda là, Israeli yio si 
ma gbe li ailewu, ati eyi li orukọ ti a o ma pẹ̀ 
e: OLUWA ODODO WA. 

7 Nitorina, sa wò o, ọjọ mbọ, li Oluwa wi, 
ti nwọn kì yio tun wipe, Oluwa mbẹ, ti o mu 
awọn ọmọ Israeli jade kuro ni ilẹ Egipti: 

8 Ṣugbọn pe, Oluwa mbẹ, ti o mu iru-ọmọ 
ile Israeli wá, ti o si t$ wọn lati ilu ariwa Wá, 
ati lati ilu wọnni nibi ti mo ti lé wọn si, nwọn 
o si gbe inu ilẹ wọn. 

9 Si awọn woli. Ọkàn mi ti bajẹ ninu mi, 
gbogbo egungun mi mì; emi dabi ọmuti, ati 
ọkunrin ti ọti—Waini ti bori rẹ̀ niwaju Oluwa, 
ati niwaju òrọ ìwa—mimọ rẹ̀. 

10 Nitori ilẹ na kún fun awọn panṣaga; ilẹ 
na nṣẹòfọ, nitori egún, pápá oko aginju gbẹ: 
irìn wọn di buburu, agbara wọn kò si to. 

ti Nitori, ati woli ati alufa, nwọn bajẹ; pẹ— 
lupẹlu ninu ile mi ni mo ri ìwa—buburu wọn, 
li Oluwa wi. 

12 Nitorina ipa—òna wọn yio jẹ fun wọn bi ibi 
yiyẹ li okunkun: a o tì wọn, nwọn o si ṣubu 
ninu rẹ̀, nitori emi o mu ibi wá sori wọn, ani 
ọdun ibẹ̀wo wọn, li Oluwa wi. 

13 Emi si ti ri were ninu awọn woli Sama— 
ria, nwọn sọ asọtẹlẹ li orukọ Baali, nwọn si 
mu Israeli enia mi ṣina. 

14 Ẹmi ti ri irira lara awọn woli Jerusalemu, 
nwọn ṣe panṣaga, nwọn si rìn ninu eke, nwọn 
mu ọwọ oluṣe—buburu le tobẹ̀, ti kò si ẹnikan ti 
o yipada kuro ninu ìwa—buburu rẹ̀; gbogbo 
wọn dabi Sodomu niwaju mi, ati awọn olugbe 
rẹ̀ bi Gomorra. 


JEREMIAH 23, 24 

15 Nitorina bayi li Oluwa awọn ọmọ—ogun 
wi niti awọn woli; Sa wò o, emi o fi wahala bẹ 
wọn, emi o si jẹ ki nwọn ki o mu omi or6ro: 
nitori lati ọdọ awọn woli Jerusalemu ni ibajẹ ti 
jade lọ si gbogbo ilẹ na. 

16 Bayi li Oluwa awọn ọmọ—ogun wi: Ẹ 
máṣe feti si òrọ awọn woli ti nsọ asọtẹlẹ fun 
nyin: nwọn sọ nyin di asan, nwọn sọrọ iran 
inu ara wọn, ki iṣe lati ẹnu Oluwa. 

17 Nwọn wi sibẹ fun awọn ti o ngàn mi pe, 
Oluwa ti wi pe, Alafia yio wà fun nyin; nwọn 
si wi fun olukuluku ti o nrìn nipa agidi ọkàn 
rẹ̀, pe, kò si ibi kan ti yio wá sori nyin. 

18 Nitori tali o duro ninu igbimọ Oluwa, ti o 
Woye, ti o si gbẹ òrọ rẹ̀? tali o kíyesi òrọ rẹ̀, ti 
o si gba a gbé? 

19 Sa wò o, afẹfẹ—iji Oluwa! ibinu ti jade! 
afẹyika ìji yio ṣubu ni ikanra si ori awọn oluṣe 
buburu: 

20 Ibinu Oluwa kì yio pada, titi yio fi ṣe e, 
titi yio si fi mu iro inu rẹ̀ ṣẹ, li ọjọ ikẹhin ẹn— 
yin o mò ọ daju. 

21Emi kò ran awọn woli wọnyi, ṣugbọn 
nwọn sare: emi kò ba wọn sòrọ, ṣugbọn nwọn 
sọ asọtẹlẹ. 

22 Ibaṣepe nwọn duro ni imọran mi, nwọn 
iba jẹ ki enia mi ki o gbé ẹ̀rọ mi, nigbana ni 
nwọn iba yipada kuro ni òna buburu wọn, ati 
kuro ninu buburu iṣe wọn. 

23 Emi ha iṣe Ọlọrun itosi? li Oluwa wi, kì 
iṣe Ọlọrun lati okere pẹlu? 

24 Ẹnikẹni le fi ara rẹ̀ pamọ ni ibi ìkọkọ, ti 
emi ki yio ri i, li Oluwa wi. Emi kò ha kún 
ọrun on aiye, li Oluwa wi? 

25 Emi ti gbé eyiti awọn woli sọ, ti nwọn sọ 
asọtẹlẹ li orukọ mi wi pe, Mo lá alá! mo lá 
alá! 

26 Yio ti pẹ to, ti eyi yio wà li ọkàn awọn woli 
ti nsọ asọtẹlẹ eke? ani, awọn alasọtẹlẹ ẹ̀tan 
ọkàn wọn. 

2? Ti nwọn TÒ lati mu ki enia mi ki o gbagbe 
orukọ mi nipa alá wọn ti nwọn nrọ, ẹnikini 
fun ẹnikeji rẹ̀, gẹgẹ bi awọn baba wọn ti 
gbagbe orukọ mi nitori Baali. 

28 Woli na ti o lála, jẹ ki o rẹ ọ; ati ẹniti o ni 
òrọ mi, jẹ ki o fi ododo sọ òrọ mi. Kini iyangbo 
ni iṣe ninu ọkà, li Oluwa wi? 

28 Ọrọ mi kò ha dabi iná? li Oluwa wi; ati bi 
olu irin ti nfé apata tútu? 

30 Nitorina sa wò o, emi dojukọ awọn woli, li 
Oluwa wi, ti o nji ẹrọ mi, ẹnikini lati ọwọ ẹni— 
keji rẹ̀. 

31 Sa wò o, emi o dojukọ awọn woli, li Olu— 


560 


Wa Wi, ti nwọn lò ahọn wọn, ti nwọn nsọ jade 
pe: O wi. 

32 Sa wò o, emi dojukọ awọn ti o nsọ asọtẹ— 
lẹ alá eke, li Oluwa wi, ti nwọn si nre wọn, tí 
nwọn si mu enia mi ṣìna nipa eke wọn, ati 
nipa iran wọn: ṣugbọn emi kò rán wọn, emi 
kò si paṣẹ fun wọn: nitorina, nwọn kì yio ràn 
awọn enia yi lọwọ rara, li Oluwa wi. 

33 Ati nigbati awọn enia yi, tabi woli, tabi 
alufa, yio bi ọ lere wipe, kini Ọrọ—wuwo Olu-— 
wa? nigbana ni iwọ o wi fun wọn Ọrọ—wuwo 
ni eyi pé: Emi o tì nyin jade, li Oluwa wi. 

284 Ati woli, ati alufa, ati awọn enia, ti yio 
wipe, Òrọ—wuwo Oluwa, emi o jẹ oluwa rẹ̀ 
ati ile rẹ̀ ni ìya. 

35 Bayi li ẹnyin o wi, ẹnikini fun ẹnikeji, ati 
ẹnikan fun arakunrin rẹ̀, pe Kini idahùn Olu- 
wa? ati kini òrọ Oluwa? 

36 Ẹ kì o si ranti ẹrọ—wuwo Oluwa mẹ, ni— 
ton. òrọ olukuluku yio di ẹrù—wuwo fun onti— 
kararẹ̀; nitori ti ẹnyin ti yi òrọ Ọlọrun aláye 
dà, Oluwa awọn ọmọ—ogun, Ọlọrun wa. 

3? Bayi ni iwọ o wi fun woli nì pe: Idahùn 
wo li Oluwa fi fun ọ? ati pẹlu; Kini Oluwa wi? 

38Ṣugbọn bi ẹnyin ba wipe, ẹ̀rọ—wuwo 
Oluwa, nitorina, bayi li Oluwa wi, nitori ẹnyin 
nsọ ẹ̀rọ yi pe, ẹrọ—wuwo Oluwa ti emi si ranṣẹ 
si nyin pe ki ẹ máṣe wipe: ọrọ—wuwọ Oluwa; 

395 Nitorina, sa wò o, Emi o gbagbe nyin pa— 
tapata, emi o si kò nyin silẹ, emi o si tì nyin 
jade, ati ilu ti mo fi fun nyin ati fun awọn baba 
nyin, kuro niwaju mi. 

40 Emi o si mu ẹ̀gan ainipẹkun wá sori 
nyin, ati ititju lailai, ti a kì yio gbagbe. 

2 4 1 SI wò o, Oluwa fi agbọn eso—òpọtọ 
meji hàn mi, ti a gbe kalẹ niwaju ile 
Oluwa, lẹhin igbati Nebukadnessari, ọba Ba— 
beli, ti mu Jekoniah, ọmọ Jehoiakimu, ọba 
Juda, ni ìgbekun pẹlu awọn olori Juda, pẹlu 
awọn gbẹna—gbẹna, ati awọn alagbẹdẹ, lati 
Jerusalemu, ti o si mu wọn wá si Babeli. 

2 Agbọn ikini ni eso—òpọtọ daradara jù, gẹgẹ 
bi eso òẹ̀pọtọ ti o tetekọ pén: agbọn ekeji ni 
eso--òpọtọ ti o buruju, ti a kò le jẹ, bi nwọn ti 
buru tô. 

3 Nigbana ni Oluwa wi fun mi pe, Kini iwọ 
Ti, Jeremiah? Emi wipe, Eso—òpọtọ, eyi ti o 
dara, dara jú, ati eyi ti o buru, buru jú, tobẹ̀ ti 
a kò le jẹ ẹ, nitori nwọn buru jú. 

4 Ọrọ Oluwa si tò mi wá wipe, 

5 5ayi li Oluwa Ọlọrun Israeli wi; Gẹgẹ bi 
eso--òpọtọ daradara wọnyi, bẹli emi o fi oju 


561 


rere wò awọn ìgbekun Juda, ti emi ran jade 
kuro ni ibi yi lọ si ilẹ awọn ara Kaldea. 

6 Emi o si kọju mi si wọn fun rere, emi o si 
mu wọn pada wá si ilẹ yi, emi o gbe wọn ro li 
aitun wò wọn lulẹ, emi o gbìn wọn, li aitun fà 
wọn tu. 

?Emi o si fun wọn li ọkàn lati mò mi, pe, 
Emi li Oluwa, nwọn o si jẹ enia mi, emi o si jẹ 
Ọlọrun wọn, nitoripe nwọn o fi gbogbo ọkàn 
wọn yipada si mi. 

8 Ati gẹgẹ bi eso—òpọtọ biburujù ti a kò le jẹ, 
nitoriti nwọn burujù, bayi li Oluwa wi, Bẹ gẹgẹ 
ni emi o ṣe Sedekiah, ọba Juda, ati awọn ijoye 
rẹ̀, ati awọn ti o kù ni Jerusalemu, ati awọn 
iyokù ni ilẹ yi ati awọn ti ngbe ilẹ Egipti. 

9 Emi o fi wọn fun iwọsi ati fun ibi ninu 
gbogbo ijọba aiye, lati di ìtiju, owe, ẹsin, ati 
ẹ̀gan ni ibi gbogbo, ti emi o le wọn si. 

10 Emi o si rán idà, ìyan, ati ajakalẹ—arun, si 
arin wọn, titi nwọn o fi parun kuro ni ilẹ eyi ti 
emi fi fun wọn ati fun awọn baba wọn. 

2 S LỌRỌ ti o tẹ Jeremiah wá nitori 

gbogbo enia Juda, li ọdun kẹrin Je— 
hoiakimu, ọmọ Josiah, ọbà Juda, ti iṣe ọdun 
ikini Nebukadnessari, ọba Babeli. 

2 Eyi ti Jeremiah, woli, sọ fun gbogbo enia 
Juda, ati fun awọn olugbe Jerusalemu wipe: 

3 Lati ọdun kẹtala Josiah, ọmọ Amoni, ọba 
Juda, titi di oni—oloni, eyini ni, ọdun kẹtale— 
logun, ẹ̀rọ Oluwa ti tọ mi wá, emi si ti sọ fun 
nyin, emi ndide ni kutukutu, emi nsọ, ṣugbọn 
ẹnyin kò feti si i. 

4 Oluwa si ti rán gbogbo awọn iranṣẹ rẹ̀, 
awọn woli si nyin, o ndide ni kutukutu lati 
rán wọn, ṣugbọn ẹnyin kò feti si i, bẹni ẹnyin 
kò tẹ eti nyin silẹ lati gbẹ. 

8s Wipe, ẹ sa yipada, olukuluku kuro ni ẹ̀na 
buburu rẹ̀, ati kuro ni buburu iṣe nyin, ẹnyin 
o si gbe ilẹ ti Oluwa ti fi fun nyin, ati fun 
awọn baba nyin lai ati lailai. 

6 Ki ẹ má si tò ọlọrun miran lẹhin lati ma 
sìn wọn, ati lati ma foribalẹ fun wọn, ki ẹ má 
si ṣe fi iṣẹ ọwọ nyin mu mi binu, emi kì yio si 
ṣe nyin ni ibi. 

? Ṣugbọn ẹnyin kò gbẹ temi, li Oluwa wi, ki 
ẹnyin le fi iṣẹ ọwọ nyin mu mi binu si ibi ara 
nyin. 

8 Nitorina, bayi li Oluwa awọn ọmọ—ogun 
Wi: nitori ti ẹnyin kò gbé òrọ mi. 

9 Sa wò o, emi o ranṣẹ, emi o si mu gbogbo 
idile orilẹ—ẹ̀de ariwa wá, li Oluwa wi, emi o si 
ranṣẹ si Nebukadnessari, ọba Babeli, ọmọ—ọdọ 


JEREMIAH 24, 25 


mi, emi o si mu wọn wá si ilẹ yi, ati olugbe rẹ̀, 
ati si gbogbo awọn orilẹ—ẹ̀de yikakiri, emi o si 
pa Wọn patapata, emi o si sọ Wọn di iyanu ati 
iyọṣuti si, ati ahoro ainipẹkun. 

10 Pẹlupẹlu emi o mu ohùn inudidùn, ati 
ohùn ayọ, ohùn ọkọ—iyawo, ati ohùn iyawo, 
iro okuta ọlọ, ati imọlẹ fitila kuro lọdọ wọn. 

11 Gbogbo ilẹ yi yio si di iparun ati ahoro: 
orilẹ—ẹ̀de wọnyi yio si sìn ọba Babeli li adọrin. 
ọdun. 

12 Yio si ṣe, nigbati adọrin ọdun ba pari tan, 
li emi o bẹ̀ ọba Babeli, ati orilẹ—ẹ̀de na, ati ilẹ 
awọn ara Kaldea wò, nitori ẹ̀ṣẹ wọn; li Oluwa 
Wi, emi o si sọ ọ di ahoro titi lai. 

13 Emi o si mu gbogbo òrọ mi wá sori ilẹ na, 
ti mo ti sọ si i: ani gbogbo eyiti a ti kọ sinu 
iwe yi, eyiti Jeremiah ti sọtẹlẹ si gbogbo ori— 
lẹ—ẹ̀de. 

14 Nitoriti awọn wọnyi pẹlu yio mu ki ori— 
lẹ—ẹ̀de pupọ, ati awọn ọba nla sìn wọn: emi o 
san a fun wọn gẹgẹ bi iṣe Wọn ati pẹlu gẹgẹ bi 
iṣẹ ọwọ wọn. 

15 Nitori bayi ni Oluwa Ọlọrun Israeli wi 
fun mi: Gba ago ọti—Wwaini ibinu mi yi kuro 
lọwọ mi, ki o si jẹ ki gbogbo orilẹ—ẹ̀de ti emi 
o rán ọ si, mu u. 

16 Ki nwọn mu, ki nwọn si ma ta gbòngbọn, 
ki nwọn si di aṣiwere, nitori idà ti emi o rán si 
arin wọn. 

17 Nigbana ni mo gba ago na li ọwọ Oluwa, 
emi si jẹ ki gbogbo orilẹ—ẹ̀de, ti Oluwa rán mi 
si, mu u. 

18 Ani Jerusalemu ati ilu Juda wọnni, ati 
awọn ọba wọn pẹlu awọn ijoye, lati sọ wọn di 
ahoro, idamu, ẹsin, ati egún, gẹgẹ bi o ti ri 
loni. 

19 Farao, ọba Egipti, ati awọn iranṣẹ rẹ̀, ati 
awọn ijoye rẹ̀, ati gbogbo enia rẹ̀. 

20 Ati gbogbo awọn enia ajeji, ati gbogbo 
ọba ilẹ Usi, gbogbo ọba ilẹ Filistia, ati Aṣkelo— 
ni, ati Gasa, ati Ekroni, ati awọn iyokù Aṣdodi, 

21 Edomu, ati Moabu, ati awọn ọmọ Ammoni, 

22 Ati gbogbo awọn ọba Tire, ati gbogbo 
awọn ọba Sidoni, ati awọn ọba erekuṣu wọn— 
ni ti mbẹ ni ikọja okun, 

23 Dedani, ati Tema, ati Busi, ati gbogbo 
awọn ti nda òṣu. 

24 Ati gbogbo awọn ọba Arabia, pẹlu awọn 
ọba awọn enia ajeji ti ngbe inu aginju. 

28 Ati gbogbo awọn ọba Simri, ati gbogbo 
awọn ọba Elamu, ati gbogbo awọn ọba Medea. 

26 Ati gbogbo awọn ọba ariwa, ti itosi ati ti 
ẹna jijin, ẹnikini pẹlu ẹnikeji rẹ̀, ati gbogbo 


JEREMIAH. 25, 26 
ijọba aiye, ti mbẹ li oju aiye, ọba Ṣeṣaki yio si 
mu lẹhin wọn. 

27 Iwọ o si wi fun wọn pe: Bayi li Oluwa 
awọn ọmọ-—ogun, Ọlọrun Israeli wi, Ẹ mu, ki 
ẹ si mu amuyo, ki ẹ bì, ki ẹ si ṣubu, ki ẹ má si 
le dide m€ẹ̀, nitori idà ti emi o rán sárin nyin. 

28 Yio si ṣe, bi nwọn ba kò lati gba ago 
lọwọ rẹ lati mu, ni iwọ o si wi fun wọn pe: 
Bayi li Oluwa awọn ọmọ—ogun wi, ni mimu 
ẹnyin o mu! 

29 Sa wò o, nitori ti emi bẹrẹ si imu ibi wá 
sori ilu na ti a pò li orukọ mi, ẹnyin fẹ ijẹ alai— 
jiya? ẹnyin kì yio ṣe alaijiya: nitori emi o pẹ̀ 
fun idà sori gbogbo olugbe aiye, li Oluwa 
awọn ọmọ—ogun wi. 

30 Njẹ iwọ sọ asọtẹlẹ gbogbo òrọ wọnyi fun 
Wọn, ki o si wi fun wọn pe, Oluwa yio kọ lati 
oke wá, yio si fọ ohùn rẹ̀ lati ibugbe rẹ̀ mimé, 
ni kikọ, yio kọ sori ibugbe rẹ̀, yio pariwo sori 
gbogbo olugbe aiye, bi awọn ti ntẹ ifunti. 

31 Igbe kan yio wá titi de opin ilẹ aiye; ni— 
tori Oluwa ni ijà ti yio ba awọn orilẹ—ẹ̀de ja, 
yio ba gbogbo ẹran—ara wijọ, yio fi awọn 
oluṣe—buburu fun idà, li Oluwa wi. 

32 Bayi li Oluwa awọn ọmọ—ogun wi, sa wò 
o, ibi yio jade lati orilẹ—ẹ̀de de orilẹ—ẹ̀de, ìji 
nlanla yio ru soke lati agbegbe aiye. 

33 Awọn ti Oluwa pa yio wà li ọjọ na lati 
ipẹkun kini aiye titi de ipẹkun keji aiye, a kì 
yio ṣẹfọ wọn, a kì yio ko wọn jọpọ, bẹni a kì 
yio sin wọn, nwọn o di àtan lori ilẹ. 

34 Ke! ẹnyin oluṣọ—agutan! ki ẹ si sọkun! ẹ fi 
ara nyin yilẹ ninu €ru, ẹnyin ọlọla agbo—ẹran! 
nitori ọjọ a ti pa nyin ati lati tú nyin ka pe, ẹn— 
yin o si ṣubu bi ohun—elo iyebiye. 

35 Sisa kì yio si fun awọn oluṣọ—agutan, 
bẹni asalà kì yio si fun awọn ọlọla agbo-ẹran. 

36 Ohùn ẹkun awọn oluṣọ—agutan, ati igbe 
awọn ọlọla agbo-ẹran li a o gbé: nitori Oluwa 
bà papa—oko tutu wọn jẹ. 

37 Ibùgbe alafia li o di ahoro, niwaju ibinu 
kikan Oluwa. 

38 O ti fi pantiri rẹ̀ silẹ bi kiniun nitori ti ilẹ 
Wọn di ahoro, niwaju ibinu idà aninilara, ati 


niwaju ibinu kikan rẹ̀. 

2 Ô 1 NI ibẹrẹ ijọba Jehoiakimu, ọmọ Jo— 
siah, ọba Juda, ni òrọ yi ti ọdọ Oluwa 

wá wipe; 

2 Bayi li Oluwa wi, Duro ni àgbala ile Olu— 
wa, ki o si sọ fun gbogbo ilu Juda ti o wá lati 
sìn ni ile Oluwa gbogbo ẹrọ ti mo pa laṣẹ fun 
ọ lati sọ fun wọn: máṣe ke ẹ̀rọ kanṣoṣo kù: 


562 


:I Bi o ba jẹ pe nwọn o gbọ, ti olukuluku yio 
yipada kuro li òna buburu rẹ̀, ki emi ki o le yi 
ọkan pada niti ibi ti emi rò lati ṣe si wọn, ni— 
tori iṣe buburu wọn. 

fi. Iwọ o si wi fun wọn pe, Bayi li Oluwa wi: 
bi ẹnyin kì yio feti si mi lati rin ninu ofin mi, 
ti emi ti gbe kalẹ niwaju nyin. 

t'Lati gb òrọ awọn ọmọ-ọdọ mi, awọn 
Woli, ti emi rán si nyin, ti mo ndide ni kutu— 
kutu, ti mo rán wọn; ṣugbọn ẹnyin kò gbé. 

t Emi o si ṣe ile yi bi Ṣilo, emi o si ṣe ilu yi 
ni ifibu si gbogbo orilẹ—òde aiye. 

? Nigbana ni awọn alufa, ati awọn woli, ati 
gbogbo enia gb6, bi Jeremiah ti nsọ ẹrọ wọnyi 
ni ile Oluwa. 

8: si ṣe nigbati Jeremiah pari gbogbo ọrọ ti 
Oluwa paṣẹ fun u lati sọ fun gbogbo enia, 
nigbana ni awọn alufa, ati awọn woli, ati 
gbcgbo enia di i mu wipe, kikú ni iwọ o kú! 

9 Eṣe ti iwọ sọ asọtẹlẹ li orukọ Oluwa wipe, 
Ile yi yio dabi Ṣilo, ati ilu yi yio di ahoro laini 
olugbe? Gbogbo enia kojọ pò tì Jeremiah ni 
ile Oluwa. 

10 Nigbati awọn ijoye Juda gbé nkan wọnyi, 
nwọn jade lati ile ọba wá si ile Oluwa, nwọn 
si joko li ẹnu—ẹòna titun ile Oluwa. 

11 Awọn alufa ati awọn woli wi fun awọn 
ijoye, ati gbogbo enia pe, ọkunrin yi jẹbi ikú 
nitoriti o sọ asọtẹlẹ si ilu yi, bi ẹnyin ti fi eti 
nyin gbé. 

12 Nigbana ni Jeremiah wi fun awọn ijoye ati 
gbogbo enia pe, Oluwa rán mi lati sọ asọtẹlẹ 
gbogbo òrọ ti ẹnyin gbé, si ile yi ati si ilu yi. 

13Njẹ nisisiyi, ẹ tun òna nyin ati iṣe nyin 
ṣe, ki ẹ si gbẹ ohùn Oluwa Ọlọrun nyin; Olu— 
Wa yio si yi ọkàn rẹ̀ pada niti ibi ti o sọ si nyin. 

14 Bi o ṣe ti emi, sa wò o, emi mbẹ li ọwọ 
nyiri: ẹ ṣe si mi, gẹgẹ bi o ti dara ti o si yẹ loju 
nyin. 

18 Sibẹ, ẹ mò eyi daju pe, bi ẹ ba pa mi, 
mimu ni ẹnyin o mu ẹ̀jẹ alaiṣẹ wá sori nyin ati 
sori ilu yi, ati sori awọn olugbe rẹ̀: nitori li 
otitọ Oluwa li o rán mi si nyin lati sọ gbogbo 
ẹrọ Wọnyi li eti nyin. 

16 Nigbana ni awọn ijoye ati gbogbo enia sọ 
fun awọn alufa ati awọn woli pe, ọkunrin yi 
kò yẹ lati kú; nitoriti o sọrọ fun wa li orukọ 
Oluwa, Ọlọrun wa. 

1? Awọn ọkunrin kan ninu awọn àgba na si 
dide, nwọn si sọ fun gbogbo ijọ enia wipe: 

16 Mikah, ara Moraṣi, ṣe woli li ọjọ Heseki— 
ah, ọba Juda, o si wi fun gbogbo enia Juda pe: 
Bayi li Oluwa awọn ọmọ—ogun wi: a o tulẹ 


563 


Sioni fun oko, Jerusalemu yio di òkiti alapa, 
ati oke ile yi gẹgẹ bi ibi giga igbo. 

19 Njẹ, Hesekiah, ọba Juda, ati gbogbo Juda 
ha pa a bi? Ẹru Oluwa kò ha bà a, kò ha bẹ 
Oluwa bi? Oluwa si yi ọkàn pada niti ibi ti o ti 
sọ si Wọn; Bayi li awa iba ṣe mu ibi nla wá sori 
ẹmi wa? 

20 Ọkunrin kan si wà ẹ̀wẹ, ti o sọ asọtẹlẹ ni 
orukọ Oluwa, ani Urijah, ọmọ Ṣemaiah, ara 
Kirjatjearimu, ti o sọ asọtẹlẹ si ilu yi, ati si ilẹ 
yi, gẹgẹ bi gbogbo òrọ Jeremiah. 

21 Ati nigbati Jehoiakimu, ọba, pẹlu gbogbo 
ọkunrin alagbara rẹ̀, ati awọn ijoye gbQ òrọ rẹ̀, 
ọba nwá a lati pa; ṣugbọn nigbati Urijah gbé, 
o bẹ̀ru, o salọ o si wá si Egipti. 

22 Jehoiakimu, ọba, si rán enia lọ si Egipti, 
ani Elnatani, ọmọ Akbori ati enia miran pẹlu 
rẹ̀ lọ si Egipti. 

23 Nwọn si mu Urijah lati Egipti tọ Jehoia— 
kimu ọba wá; ẹni ti o fi idà pa a, o si sọ okú rẹ̀ 
sinu isa—okú awọn enia lasan. 

24 Bẹni ọwọ Ahikamu, ọmọ Safani mbẹ 
pẹlu Jeremiah, ki nwọn ki o má ba fi i le awọn 
enia lọwọ lati pa. 


2 7 1 LI atetekọbẹrẹ ijọba Sedekiah, ọmọ 
Josiah, ọba Juda, li ẹ̀rọ yi tò Jeremiah 
wá lati òdọ Oluwa wipe, 

2 Bayi li Oluwa wi fun mi; Ṣe ijara ati àja— 
ga-—ọrùn fun ara rẹ, ki o si fi wọ ọrùn rẹ. 

3 Ki o rán wọn lọ si ọdọ ọba Edomu, ati si 
ọba Moabu, ati si ọba awọn ọmọ Ammoni, ati 
si ọba Tire, ati si ọba Sidoni, lọwọ awọn ikò ti 
o Wá si Jerusalemu sọdọ Sedekiah, ọba Juda. 

4 Ki o si paṣẹ fun Wọn lati wi fun awọn olu— 
wa Wọn pe, Bayi li Oluwa awọn ọmọ—ogun, 
Ọlọrun Israeli wi, Bayi li ẹnyin o wi fun awọn 
oluwa nyin pe; 

5 Emi ti dá aiye, enia ati ẹranko ti o wà lori 
ilẹ aiye, nipa agbara nla mi, ati nipa ọwọ ninà 
mi, emi si fi i fun ẹnikẹni ti o wù mi. 

6 Njẹ nisisiyi, emi fi gbogbo ilẹ yi le ọwọ 
Nebukadnessari, ọba Babeli, ọmọ—ọdọ mi: ati 
ẹranko igbẹ ni mo fi fun u pẹlu lati sin i. 

? Ati orilẹ-ẹ̀de gbogbo ni yio sin on, ati 
ọmọ rẹ̀ ati ọmọ—ọmọ rẹ̀, titi di ìgba ti akoko 
ilẹ tirẹ̀ yio de; lara rẹ̀ ni orilẹ-ẹ̀de pupọ ati 
awọn ọba nla yio jẹ. 

8 Yio si ṣe, orilẹ—ẹ̀de ati ijọba ti kì yio sin 
Nebukadnessari ọba Babeli, ti kì yio fi ọrùn 
wọn si abẹ àjaga ọba Babeli, orilẹ—ẹ̀de na li 
emi o fi idà, ati ìyan, ati ajakalẹ—arun, jẹ niya, 
li Oluwa wi, titi emi o fi run wọn nipa ọwọ rẹ̀. 


JEREMIAH 26, 27 
8 Nitorina ẹ máṣe fi eti si awọn woli nyin, 
tabi si awọn alafọṣẹ nyin, tabi si awọn alála, 
tabi si awọn oṣo nyin, tabi awọn ajẹ nyin ti 
nsọ fun nyin pe, Ẹnyin kì o sin ọba Babeli: 

10 Nitori nwọn sọ—asọtẹlẹ eke fun nyin, lati 
mu nyin jina réré kuro ni ilẹ nyin, ki emi ki o 
lẹ̀ lé nyin jade, ti ẹnyin o si ṣegbe. 

11 Ṣugbọn orilẹ—ẹ̀de na ti o mu ọrùn rẹ̀ wá 
si abẹ àjaga ọba Babeli, ti o si sìn i, on li emi o 
jẹ ki o joko ni ilẹ wọn, li Oluwa wi, yio si ro o, 
yio si gbe ibẹ. 

12 Ẹmi si wi fun Sedekiah, ọba Juda, gẹgẹ bi 
ẹ̀rọ wọnyi, pe, Ẹ mu ọrùn nyin si abẹ àjaga 
ọba Babeli, ki ẹ sin i, pẹlu awọn enia rẹ̀, bẹli 
ẹnyin o yẹ̀. 

134 Éṣe ti ẹnyin o kú, iwọ, ati enia rẹ, nipa 
idà, ati ìyan, ati ajakalẹ—arun, bi Oluwa ti sọ 
si orilẹ—ẹ̀de ti kì yio sin ọba Babeli. 

14 Ẹ máṣe gbé òẹ̀rọ awọn woli ti nwọn nsọ 
fun nyin wipe, Ẹnyin kì yio sin ọba Babeli, 
nitori nwọn sọ asọtẹlẹ eke fun nyin. 

15 Nitori emi kò rán wọn, li Oluwa wi, 
ṣugbọn nwọn nsọ asọtẹlẹ eke li orukọ mi: ki 
emi ki o lẹ̀ lé nyin jade, ki ẹ ṣegbe, ẹnyin, 
pẹlu awọn woli ti o sọ asọtẹlẹ fun nyin. 

16 Pẹlupẹlu emi sọ fun awọn alufa ati fun 
gbogbo enia yi wipe, Bayi li Oluwa wi, Ẹ má 
gbẹ òẹ̀rọ awọn woli ti nsọ asọtẹlẹ fun nyin 
Wipe, Sa wò o, ohun—ẹ̀lo ile Oluwa li a o mu 
pada li aipẹ nisisiyi lati Babeli wá: nitori 
nwọn sọ asọtẹlẹ eke fun nyin. 

17 Ẹ máṣe gbé ti wọn; ẹ sin ọba Babeli, ẹ si 
yẹ̀: éṣe ti ilu yi yio fi di ahoro? 

18 Ṣugbọn bi nwọn ba ṣe woli, ati bi ọrọ 
Oluwa ba wà pẹlu wọn, jẹ ki nwọn ki o bẹbẹ 
lọdọ Oluwa awọn ọmọ—ogun, ki ohun-—ẹ̀lo 
iyokù ni ile Oluwa ati ni ile ọba Judah, ati ni 
Jerusalemu, ki nwọn ki o máṣe lọ si Babeli. 

198 Nitori bayi li Oluwa awọn ọmọ—ogun wi 
niti opé mejeji, ati niti agbada nla, ati niti ipi— 
lẹṣẹ, ati niti ohun—elo iyokù ti o kù ni ilu yi. 

20 Eyi ti Nebukadnessari, ọba Babeli, kò mu 
lọ nigbati o mu Jekoniah, ọmọ Jehoiakimu, 
ọba Juda, ni igbẹ̀kun lati Jerusalemu lọ si Ba— 
beli, pẹlu gbogbo awọn ọlọla Juda ati Jerusa— 
lemu; 

21 Nitori bayi li Oluwa awọn ọmọ—ogun, 
Ọlọrun Israeli wi, niti ohun—ẹelo ti o kù ni ile 
Oluwa, ati ni ile ọba Juda ati Jerusalemu. 

22 A o kô wọn lọ si Babeli, nibẹ ni nwọn o 
Wà titi di ọjọ na ti emi o bẹ̀ wọn wò, li Oluwa 
Wi, emi o si mu wọn goke wá, emi o si mu 
wọn pada wá si ibi yi. 


JEREMIAH 28, 29 

2 8 1 O si ṣe li ọdun kanna li atetekọbẹrẹ 
ijọba Sedekiah, ọba Juda, li ọdun 

kẹrin ati oṣù karun, ti Hananiah, ọmọ Asuri 

Woli, ti iṣe ti Gibeoni, wi fun mi ni ile Olu— 

wa, niwaju awọn alufa ati gbogbo enia pe, 

2 Bayi li Oluwa awọn ọmọ—ogun, Ọlọrun 
Israeli wi, pe, Emi ti ṣẹ àjaga ọba Babeli. 

3Ninu akoko ọdun meji li emi o tun mu 
gbogbo ohun-ẹ̀lo ile Oluwa pada wá si ibi yi, 
ti Nebukadnessarl, ọba Babeli, ké kuro ni ibi 
yi, ti o si mu wọn lọ si Babeli. 

4 Ẹmi o si tun mu Jekoniah, ọmọ Jehoiaki— 
mu, ọba Juda, pẹlu awọn igbekun Juda, ti o ti 
lọ si Babeli pada wá si ibi yi, li Oluwa wi, ni— 
tori emi o si ṣẹ àjaga ọba Babeli. 

8 Jeremiah woli si wi fun Hananiah woli 
niwaju awọn alufa ati niwaju gbogbo enia, ti o 
duro ni ile Oluwa pe: 

6 Jeremiah woli si wipe, Amin: ki Oluwa 
ki o ṣe bẹ: ki Oluwa ki o mu òrọ rẹ ti iwọ sọ 
asọtẹlẹ ṣẹ, lati mu ohun-elo. ile Oluwa ati 
gbogbo igbekun pada, lati Babeli wá si ibi yi. 

7 Ṣugbọn nisisiyi, iwọ gbé òrọ yi ti mo sọ si 
eti rẹ ati si eti enia gbogbo. 

8 Awọn woli ti o ti ṣaju mi, ati ṣaju rẹ ni 
igbáni sọ asọtẹlẹ pupọ, ati si ijọba nla niti 
ogun, ati ibi, ati ajakalẹ—arun. 

9 Woli nì ti o sọ asọtẹlẹ alafia, bi ọrọ woli na 
ba ṣẹ, nigbana ni a o mò woli na pe, Oluwa rán 
a nitôtọ. 

10 Nigbana ni Hananiah woli mu àjaga kuro 
li ọrùn Jeremiah woli o si ṣẹ ẹ. 

11 Hananiah si wi niwaju gbogbo enia pe, 
Bayi li Oluwa wi; Bẹ gẹgẹ li emi o ṣẹ ajaga 
Nebukadnessari, ọba Babeli, kuro li ọrùn ori— 
lẹ-ẹ̀de gbogbo ni igba ọdun meji. Jeremiah 
woli si ba òna tirẹ̀ lọ. 

12 Nigbana ni òrọ Oluwa tò Jeremiah woli 
wá lẹhin igbati Hananiah woli ti ṣé ajaga kuro 
li ọrùn Jeremiah woli, wipe, 

13 Lọ isọ fun Hananiah wipe, Bayi li Oluwa 
Wi; Iwọ ti ṣẹ àjaga igi; ṣugbọn iwọ o si ṣe àjaga 
irin ni ipo wọn. 

14 Nitori bayi li Oluwa awọn ọmọ—ogun, 
Ọlọrun Israeli wi: emi ti fi ajaga irin si ọrùn 
gbogbo orilẹ—òde wọnyi, ki nwọn ki o sin 
Nebukadnessari, ọba Babeli, nwọn o si sin i, 
emi si fi ẹranko igbẹ fun u pẹlu. 

15 Nigbana ni Jeremiah, woli, wi fun Hana— 
niah, woli, pe, Gbé nisisiyi, Hananiah; Oluwa 
kò rán ọ; ṣugbọn iwọ jẹ ki enia yi ki o gbẹkẹle 
eke. 

16 Nitorina bayi li Oluwa wi; Sa wo o, emi o 


s64 


ta ọ nù kuro loju aiye: li ọdun yi ni iwọ o kú, 
nitori iwọ ti sòrọ iṣọtẹ si Oluwa. 

1? Bẹni Hananiah woli si kú li ọdun na li 
oṣu keje. 


29 i1WỌNYI si li ẹ̀rọ iwe ti Jeremiah 
woli rán lati Jerusalemu si iyokù ninu 
awọn àgba ti o wà ni igbẹ̀kun, ati si awọn 
alufa, ati awọn woli, ati si gbogbo enia ti Ne— 
bukadnessari kô ni igbekun lọ lati Jerusalemu 
si Babeli. 

2 Lẹhin igbati Jekoniah, ọba, ati ayaba, ati 
awọn iwẹfa, ati awọn ijoye Juda ati Jerusalemu, 
ati awọn gbẹna—gbẹna pẹlu awọn alagbẹdẹ ti fi 
Jerusalemu silẹ lọ. 

3 Nipa ọwọ Elasa, ọmọ Ṣafani, ati Gemari— 
ah, ọmọ Hilkiah, (ẹniti Sedekiah, ọba Juda, 
rán si Babeli tọ Nebukadnessari, ọba Babeli) 
wipe, 

4 5ayi li Oluwa awọn ọmọ—ogun, Ọlọrun 
Israeli, wi fun gbogbo awọn ti a kô ni igbe— 
kun lọ, ti emi mu ki a ké lọ lati Jerusalemu si 
Babeli; 

5)7 kẹ ile ki ẹ si ma gbe inu wọn; ẹ gbìn 
ọgba, ki ẹ si ma jẹ eso wọn; 

67: f€ aya, ki ẹ si bi ọmọkunrin ati 
ọmọbinrin; ki ẹ si fé aya fun awọn ọmọ nyin, 
ẹ si fi awọn ọmọbinrin nyin fun ọkọ, ki nwọn 
ki o le má bi ọmọkunrin ati ọmọbinrin; ki ẹ le 
ma pọ si i nibẹ, ki ẹ má si dínkù. 

? Ki ẹ si má wá alafia ilu na, nibiti emi ti mu 
ki a kô nyin lọ ni igbekun, ẹ si ma gbadura si 
Oluwa fun u: nitori ninu alafia rẹ̀ li ẹnyin o ni 
alafia. 

8SìNNitori bayi li Oluwa awọn ọmọ—ogun, 
Ọlọrun Israeli, wi pe, Ẹ máṣe jẹ ki awọn woli 
nyin ti o wà larin nyin ati awọn alafọṣẹ nyin 
tàn nyin jẹ, ki ẹ má si feti si alá nyin ti ẹnyin lá. 

S)Nitori nwọn sọ asọtẹlẹ eke fun nyin li 
orukọ mi: emi kò rán wọn, li Oluwa wi. 

10 Nitori bayi li Oluwa wi pe, Lẹhin ti adọ-- 
rin ọdun ba pari ni Babeli, li emi o bẹ̀ nyin 
wò, emi o si mu òrọ rere mi ṣẹ si nyin, ni 
mimu nyin pada si ibi yi. 

ti Nitori emi mò ìro ti mo rò si nyin, li 
Oluwa wi, ani ìro alafia, kì si iṣe fun ibi, lati 
fun nyin ni ìgba ikẹhin ati ireti. 

12 Ẹnyin o si kepe mi, ẹ o si lọ, ẹ o si gba— 
dura si mi, emi o si tẹti si nyin. 

13 Ẹnyin o si ṣafẹri mi, ẹ o si ri mi, nitori ẹ o 
fi gbogbo ọkàn nyin wá mi. 

14 Ẹmi o di ríri fun nyin, li Oluwa wi: emi o 
si yi igbekun nyin pada kuro, emi o si ké nyin 


jọ lati gbogbo orilẹ—€de ati lati ibi gbogbo wá, 
nibiti emi ti lé nyin lọ, li Oluwa wi; emi o si 
tun mu nyin wá si ibi ti mo ti mu ki a kò nyin 
ni igbekun lọ. 

15 Nitoriti ẹnyin ti wipe, Oluwa ti gbe 
awọn woli kalẹ fun wa ni Babeli: 

16 Pe, Bayi li Oluwa wi niti ọba ti o joko lori 
itẹ Dafidi, ati niti gbogbo enia, ti ngbe ilu yi, 
ani niti awọn arakunrin nyin ti kò jade lọ pẹlu 
nyin sinu igbekun. 

1? Bayi li Oluwa awọn ọmọ—ogun wi; Wò o, 
emi o rán idà sarin wọn, ìyan, ati àjaka— 
lẹ—àrun, emi o ṣe wọn bi eso—òpọtọ buburu, 
ti a kò le jẹ, nitori nwọn buru. 

18 Emi o si fi idà, iyan, ati àjakalẹ—arun lepa 
wọn; emi o si fi wọn fun iwọsi ni gbogbo ijọba 
aiye, fun egún, ati iyanu, ati ẹsin, ati ẹ̀gan, lá— 
rin gbogbo orilẹ—ẹ̀de, nibiti emi o le wọn si. 

18 Nitoriti nwọn kò gbé òrọ mi, li Oluwa 
wi, ti emi rán si wọn nipa awọn ọmọ—ọdọ mi, 
awọn woli, emi dide ni kutukutu mo si rán 
wọn; ṣugbọn ẹnyin kò fẹ igbẹ, li Oluwa wi. 

20 Njẹ ẹ gbọ ọrọ Oluwa, gbogbo ẹnyin igbe— 
kun ti emi ti ran jade lati Jerusalemu si Babeli. 

21 Bayi li Oluwa awọn ọmọ—ogun, Ọlọrun 
Israeli, wi, niti Ahabu ọmọ Kolaiah, ati niti Se— 
dekiah ọmọ Maaseiah, ti nsọtẹlẹ eke fun nyin 
li orukọ mi; wò o, emi fi wọn le ọwọ Nebu- 
kadnessari, ọba Babeli; on o si pa wọn li oju 
nyìn; 

22 Ati lati ọdọ wọn li a o da ẹ̀rọ-egún kan 
silẹ li ẹnu gbogbo igbekun Juda ti o wà ni Ba— 
beli, wipe; Ki Oluwa ki o ṣe ọ bi Sedekiah, ati 
bi Ahabu, awọn ẹniti ọba Babeli sun ninu iná. 

23 Nitori nwọn ti hùwa wẹ̀re ni Israeli, 
nwọn si ba aya aladugbo wọn ṣe panṣaga, 
nwọn si ti sọrọ eke li orukọ mi, ti emi kò ti pa li 
aṣẹ fun wọn: emi tilẹ mò, emi si li ẹlẹri, li Olu— 
Wa wi. 

24 Ati fun Ṣemaiah ara Nehalami, ni iwọ o 
sọ wipe. 

25 Bayi li Oluwa awọn ọmọ-ogun, Ọlọrun 
Israeli wi pe, Nitoripe iwọ ti rán iwe li orukọ 
rẹ si gbogbo enia ti o wà ni Jerusalemu ati si 
Sefaniah, ọmọ Maaseiah, alufa, ati si gbogbo 
awọn alufa, Wipe, 

26 Oluwa ti fi ọ jẹ oyẹ alufa ni ipo Jehoiada, 
alufa, ki ẹnyin ki o lẹ̀ jẹ olutọju ni ile Oluwa, 
nitori olukuluku aṣiwere enia, ati ẹnikẹni ti o 
sọ asọtẹlẹ ki iwọ ki o le fi wọn sinu tubu ati 
sinu àba. 

21 Njẹ nisisiyi, eṣe ti iwọ kò ba Jeremiah ti 
Anatoti wi, ẹniti o nsọ asọtẹlẹ fun nyin! 


JEREMIAH 29, 30 
28 Nitorina li o ṣe ranṣẹ si wa ni Babeli, 
wipe, Akoko yio pẹ: ẹ kọ ile, ki ẹ si ma gbe 
inu wọn, ẹ si gbìn ọgbà, ki ẹ ma jẹ eso wọn. 

28 Sefaniah, alufa, si ka iwe yi li eti Jeremi— 
ah woli. 

30 Ọrọ Oluwa si tò Jeremiah wá wipe, 

31 Ranṣẹ si gbogbo awọn igbekun, wipe, 
Bayi li Oluwa wi niti Ṣemaiah, ara Nehalami, 
nitoripe Ṣemaiah ti sọtẹlẹ fun nyin, ṣugbọn 
emi kò ran a, ti on si mu nyin gbẹkẹle eke: 

32 Nitorina, bayi li Oluwa wi: Wò o, emi o 
bẹ Ṣemaiah, ara Nehalami, wò, ati iru-ọmọ 
rẹ̀; on kì yio ni ọkunrin kan lati ma gbe árin 
enia yi; bẹni kì yio ri rere na ti emi o ṣe fun 
awọn enia mi, li Oluwa wi; nitoripe o ti ṣọtẹ 


si Oluwa. 
30 ỌRỌ ti o tò Jeremiah wá lati ọdọ 
Oluwa wá, Wipe. 

2 Bayi li Oluwa, Ọlọrun Israeli wi, pe, Iwọ 
kọ gbogbo òrọ ti mo ti ba ọ sọ sinu iwe kan. 

3 Nitori kiyesi i, ọjọ mbọ, li Oluwa wi, ti 
emi o mu igbekun awọn enia mi, Israeli ati 
Juda, pada, li Oluwa wi: emi o si mu ki nwọn 
pada bò si ilẹ ti emi fi fun awọn baba wọn, 
nwọn o si ni i. 

4 Wọnyi si li ẹ̀rọ ti Oluwa sọ niti Israeli ati 
niti Juda. 

5 Nitori bayi li Oluwa wi; Awa ti gbẹ ohùn 
ìwa-rirì, ẹ̀ru, kì si iṣe ti alafia. 

6 Ẹnyin sa bere, ki ẹ si ri bi ọkunrin a má 
rọbi ọmọ: Eṣe ti emi fi ri gbogbo awọn 
ọkunrin pẹlu ọwọ wọn li ẹgbẹ wọn, bi 
obinrin ti nrọbi, ti a si sọ gbogbo oju di jijoro? 

? Oṣe! nitori ọjọ na tobi, tobẹ ti kò si ọkan 
bi iru rẹ̀: o jẹ àkoko wahala fun Jakobu; sibẹ a 
o gbà a kuro ninu rẹ̀. 

8 Yio si ṣe li ọjọ na, li Oluwa awọn ọmọ— 
ogun Wi, ti emi o si ṣẹ àjaga kuro li ọrùn rẹ, 
emi o si ja ìde rẹ, awọn alejo kì yio si mu ọ sìn 
wọn mọ: 

9Ṣugbọn nwọn o ma sin Oluwa Ọlọrun 
wọn, ati Dafidi ọba wọn, ẹniti emi o gbe kalẹ 
fun wọn. 

10 Njẹ. nisisiyi, má bẹ̀ru, iwọ. Jakobu, 
ọmọ—ọdọ mi, li Oluwa wi; ki o má si fòya, 
iwọ Israeli: nitorina sa wò o, emi o gbà ọ lati 
okere wá, ati iru—ọmọ rẹ lati igbekun wọn; 
Jakobu yio si pada, yio si wà ni isimi, yio si 
gbe jẹ, ẹnikan kì yio si dẹruba a. 

ti Nitori emi wà pẹlu rẹ, li Oluwa wi, lati 
gbà ọ: bi emi tilẹ ṣe ipari patapata ni gbogbo 
orilẹ—éde, nibiti emi ti tu ọ ka si, sibẹ emi kì 


JEREMIAH 30, 31 
yio ṣe ọ pari patapata: ṣugbọn emi o ba ọ wi ni 
ìwọn, emi kì o jọ rẹ lọwọ li alaijiya. 

12 Nitori bayi li Oluwa wi, Ifarapa rẹ jẹ ai— 
wotftan, ọgbẹ rẹ si jẹ aijina. 

13 Kò si ẹniti o gba òran rẹ rò, lati dì i, ọja 
imularada kò si. 

1 Gbogbo awọn olufẹ rẹ ti gbagbe rẹ; 
nwọn kò tẹle ọ; nitori ìlù ọta li emi o lù ọ, ni 
inà alaini anu, nitori òpọlọpọ aiṣedede rẹ, 
nitori ẹ̀ṣẹ rẹ pọ si i, 

15 Eṣe ti iwọ nkigbe nitori ifarapa rẹ? ikánu 
rẹ jẹ aiwotan, nitori òpọlọpọ aiṣedede rẹ; ẹ̀ṣẹ 
rẹ si pò si i, nitorina ni emi ti ṣe ohun wọnyi 
si ọ. 

16 Nitorina gbogbo awọn ti o jẹ ọ, li a o jẹ; 
ati gbogbo awọn ọta rẹ, olukuluku wọn, ni yio 
lọ si igbekun: ati awọn ti o ké ọ yio di kiké, ati 
gbogbo awọn ti o fi ọ ṣe ijẹ li emi o fi fun ijẹ. 

17 Nitori emi o fi ọja imularada lẹ̀ ọ, emi o si 
Wò ọgbẹ rẹ san, li Oluwa wi; nitori nwọn pẹ̀ ọ 
li ẹniti a le jade; Sioni, ti ẹnikan kò ṣafẹri rẹ̀! 

18 Bayi li Oluwa wi; Wò o, emi o tun mu 
igbekun agọ Jakobu pada bò; emi o si ṣánu fun 
ibugbe rẹ̀; a o si ké ilu na sori okiti rẹ̀, a o si 
ma gbe afin gẹgẹ bi ilana rẹ̀. 

18 Ati lati inu wọn ni ọpé ati ohùn awọn ti 
nyò yio ti jade: emi o si mu wọn bi si i, nwọn 
kì o si jẹ diẹ; emi o ṣe wọn li ogo pẹlu, nwọn 
kì o si kere. 

20 Awọn ọmọ wọn pẹlu yio ri bi ti iṣaju, ijọ 
Wọn li a o fi idi rẹ̀ mulẹ niwaju mi, emi o si jẹ 
gbogbo awọn ti o ní wọn lara niya. 

21 Ọlọla rẹ̀ yio si jẹ lati inu ara wọn wá, ala— 
koso rẹ̀ lati arin rẹ̀; emi o si mu u sunmọ tosi, 
on o si sunmọ ọdọ mi: nitori tani ẹniti o mura 
ọkàn rẹ̀ lati sunmọ ọdọ mi? li Oluwa wi. 

22 Ẹnyin o si jẹ enia mi, emi o si jẹ Ọlọrun 
nyin. 

23 Wò o, afẹfẹ iji Oluwa! ibinu ti jade! afẹ— 
yika ìji yio ṣubu ni ikanra si ori oluṣe—buburu. 

24 Ibinu kikan Oluwa kì o pada, titi on o fi 
ṣe e, ati titi on o fi mu ẹ̀ro ọkàn rẹ̀ ṣẹ: li ọjọ 


ikẹhin ẹnyin o mò ọ daju. 

3 l 1 LI àkoko na, li Oluwa wi, li emi o jẹ 
Ọlọrun gbogbo idile Israeli, nwọn o 

si jẹ enia mi. 

2 Bayi li Oluwa wi, Enia ti o sala lọwọ idà ri 
ore-ọfẹ li aginju, ani Israeli nigbati emi lọ lati 
mu u lọ si isimi rẹ̀. 

3 Oluwa ti fi ara hàn fun mi lati okere pe, 
Nitotọ emi fi ifẹni aiyeraiye fẹ ọ, nitorina ni 
emi ti ṣe pa ore—ọfẹ mọ fun ọ. 


566 


4 Emi o tun ọ kẹ̀, iwọ o si di kikọ, iwọ wun— 
dia Israeli! iwọ o si fi timbreli rẹ ṣe ara rẹ lọṣọ, 
iwọ o si jade lọ ni ọwọ—ijo ti awọn ti nyọ. 

"Iwọ o gbìn ọgba—ajara sori oke Samaria: 
awọn àgbẹ yio gbìn i, nwọn o si jẹ ẹ. 

ti Nitori ọjọ na ni eyi, ti awọn oluṣọ lori oke 
Efraimu yio kigbe pe, Ẹ dide, ẹ si jẹ ki a goke 
lọ si Sioni sọdọ Oluwa, Ọlọrun wa. 

? Nitori bayi li Oluwa wi; ẹ fi ayò kọrin 
dicùn fun Jakobu, ẹ si ho niti olori awọn ori— 
lẹ—ẹ̀de: ẹ kede! ẹ yìn, ki ẹ si wipe: Oluwa, gbà 
awọn enia rẹ la, iyokù Israeli! 

Bi Wò o, emi o mu wọn lati ilẹ ariwa wá, 
emi o si kô wọn jọ lati àgbegbe ilẹ aiye, afọju 
ati ayarọ pẹlu wọn, aboyun ati ẹniti nrọbi 
ṣọkan pò: li ẹgbẹ nlanla ni nwọn o pada sibẹ. 

9 Nwọn o wá pẹlu ẹkun, pẹlu adura li emi o 
si ṣe amòna wọn: emi o mu wọn rìn lẹba odò 
omi li òna ganran, nwọn kì yio kọsẹ ninu rẹ̀: 
nitori emi jẹ baba fun Israeli, Efraimu si li 
akọbi mi. 

"0Ẹ gbẹ òẹ̀rọ Oluwa, ẹnyin orilẹ—ẹ̀de, ẹ sọ ọ 
niriu erekuṣu òkere, ki ẹ si wipe, Ẹniti o tú 
Israeli ka yio kô o jọ, yio si pa a mọ, gẹgẹ bi 
oluṣọ—agutan agbo—ẹran rẹ̀. 

11 Nitori Oluwa ti tú Jakobu silẹ, o si rà a 
pada li ọwọ awọn ti o li agbara jù u lọ. 

12Njẹ, nwọn o wá, nwọn o si kọrin ni ibi 
giga Sioni, nwọn o si jumọ lọ sibi ore Oluwa, 
ani fun alikama, ati fun ọti—waini, ati fun oro— 
ro, ati fun ẹgbọrọ agbo-ẹran, ati ọwú--ẹran: 
ọkàn wọn yio sì dabi ọgbà ti a bomi rin; nwọn 
kì yio si kanu mọ rara. 

13 Nigbana ni wundia yio yò ninu ijé, pẹlu 
ọdọmọkunrin ati arugbo ṣọkan pò: nitori emi 
o sọ òẹ̀fọ wọn di ayò, emi o si tù wọn ninu, 
emi o si mu wọn yò lẹhin ikanu wọn. 

14 Ẹmi o si fi sisanra tẹ ọkàn awọn alufa lọ— 
ruri, ore mi yio si tẹ awọn enia mi lọrun, li 
Oluwa wi. 

15 Bayi li Oluwa wi, Ni Rama li a gbé ohù— 
nrere, ẹkún kikoro; Rakeli nsọkun fun awọn 
ọmọ rẹ̀, kò gbipẹ nitori awọn ọmọ rẹ̀, nitoripe 
nwọn kò si. 

16 Bayi li Oluwa wi; Dá ohùn rẹ duro ninu 
ẹkun, ati oju rẹ ninu omije: nitori iṣẹ rẹ ni ẹ̀re, 
li Oluwa wi, nwọn o si pada wá lati ilẹ ọta. 

17 Ireti si wà ni igbẹhin rẹ, li Oluwa wi, pe 
awọn ọmọ rẹ yio pada si agbegbe wọn. 

18 Lôtọ emi ti gbé Efraimu £pohùnrere ara 
rẹ̀ bayi pe; Iwọ ti nà mi, emi si di ninà, bi 
ọmọ—malu ti a kò ké; yi mi pada, emi o si yi— 
pada; nitori iwọ li Oluwa Ọlọrun mi. 


567 


19 Lôtọ lẹhin ti emi yipada, mo ronupiwa— 
da; ati lẹhin ti a kẹ mi, mo lu ẹ̀gbẹ mi: oju tì 
mi, lôtọ, ani mo dámu, nitoripe emi ru ẹ̀gan 
igba ewe mi. 

20 Ọmọ ẹ̀wọn ha ni Efraimu fun mi bi? ọmọ 
inu—didùn ha ni? nitori bi emi ti sọrọ si i to, 
sibẹ emi ranti rẹ̀, nitorina ni ọkàn mi ṣe lù fun 
u; emi o ṣe iyénu fun u nit6tọ, li Oluwa wi. 

21 Gbe àmi—ẹòna soke, ṣe ọwòn àmi: gbe 
ọkàn rẹ si opopo òna, ani òna ti iwọ ti lọ: tun 
yipada, iwọ wundia Israeli, tun yipada si ilu rẹ 
wọnyi. 

22 Iwọ o ti ṣina kiri pẹ to, iwọ apẹhinda 
ọmọbinrin? nitori Oluwa dá ohun titun ni ilẹ 
na pe, Obinrin kan yio yi ọkunrin kan ka. 

23 Bayi li Oluwa awọn ọmọ—ogun, Ọlọrun 
Israeli wi, pe, Nwọn o si tun lò ẹ̀de yi ni ilẹ 
Juda ati ni ilu rẹ̀ wọnni, nigbati emi o mu igbe— 
kun wọn pada, pe, Ki Oluwa ki o bukun ọ, 
Ibugbe ododo, Oke ìwa—mimẹ! 

24 Juda ati gbogbo ilu rẹ̀ yio ma jumọ gbe 
inu rẹ̀, agbẹ, ati awọn ti mba agbo-ẹran lọ 
kakiri, 

25 Nitori emi tù ọkàn alárẹ ninu, emi si ti tẹ 
gbogbo ọkàn ikánu lọrun. 

26 Lori eyi ni mo ji, mo si wò; 6run mi si 
dùn mọ mi. 

27 Wò o, ọjọ mbọ, li Oluwa wi, ti emi o gbin 
ile Israeli ati Judah ni irugbin enia, ati irugbin 
ẹran. 

28 Yio si ṣe, pe gẹgẹ bi emi ti ṣẹ wọn, lati fà 
tu, ati lati fa lulẹ, ati lati wo lulẹ, ati lati parun, 
ati lati pọnloju, bẹni emi o ṣẹ wọn, lati ké, ati 
lati gbìn, li Oluwa wi. 

29 Ti ọjọ wọnni, nwọn kì yio wi mọ pe, 
Awọn baba ti jẹ eso ajara aipọn, ehín si ti kan 
awọn ọmọ. 

30Ṣugbọn. olukuluku. ni yio kú nitori 
aiṣedede rẹ̀, olukuluku ti o jẹ eso ajara—-aipọn 
ni ehín yio kan. 

31 Wò o, ọjọ mbọ, li Oluwa wi, ti emi o ba 
ile Israeli ati ile Juda dá majẹmu titun. 

32 Kì iṣe bi majẹmu na ti emi ba baba wọn dá 
li ọjọ na ti emi fà wọn lọwọ lati mu wọn jade 
lati ilẹ Egipti: awọn ti nwọn dà majẹmu mi, bi 
emi tilẹ jẹ alakoso wọn sibẹ, li Oluwa wi; 

33 Ṣugbọn eyi ni majẹmu ti emi o ba ile 
Israeli da; Lẹhin ọjọ wọnni, li Oluwa wi, emi 
o fi ofin mi si inu wọn, emi o si kọ ọ si aiya 
wọn; emi o si jẹ Ọlọrun wọn, awọn o si jẹ 
enia mi. 

34 Nwọn kì yio si kọni mọ ẹnikini ẹnikeji 
rẹ̀, ati ẹ̀gbọn, aburo rẹ̀ wipe, Mọ Oluwa: ni— 


JEREMIAH. 31, 32 
toripe gbogbo nwọn ni yio mò mi, lati 
ẹni—kekere wọn de ẹni—nla wọn, li Oluwa 
wi; nitori emi o dari aiṣedede wọn ji, emi kì o 
si ranti ẹ̀ṣẹ wọn mọ. 

35 Bayi li Oluwa wi ti o fi éarùn fun imọlẹ li 
ọsan, ilana oṣupa ati irawọ fun imọlẹ li oru, ti 
o rú okun soke tobẹ, ti riru omi rẹ̀ nho; Olu— 
Wwa awọn ọmọ-—ogun li orukọ rẹ̀: 

36 Bi ilana wọnyi ba yẹ̀ kuro niwaju mi, li 
Oluwa wi, njẹ iru-ọmọ Israeli pẹlu yio dẹkun 
lati ma jẹ orilẹ—ẹ̀de niwaju mi lailai. 

37 Bayi li Oluwa wi, Bi a ba le wọn ọrun 
loke, ti a si le wá ipilẹ aiye ri nisalẹ, emi pẹlu 
yio ta iru-ọmọ Israeli nù nitori gbogbo eyiti 
nwọn ti ṣe, li Oluwa wi. 

38 Wò o, ọjọ mbọ, li Oluwa wi, ti a o kọ ilu 
na fun Oluwa lati ile—iṣọ Hananeeli. de 
ẹnu—bode igun odi. 

39 Okùn ìwọn yio si nà jade siwaju lẹba rẹ̀ 
lori oke Garebi, yio si lọ yi Goati ka. 

40 Ati gbogbo afonifoji okú, ati ti €ru, ati 
gbogbo oko titi de odò Kidroni, titi de igun 
ẹnubode-ẹṣin niha ilà—6run, ni yio jẹ mim 
fun Oluwa; a kì yio fà a tu, bẹni a kì yio si wô 


o lulẹ mọ lailal. 

3 2 ỌRỌ ti o tò Jeremiah wá lati ọdọ 
Oluwa li ọdun kẹwa Sedekiah, ọba 

Juda, eyiti o jẹ ọdun kejidilogun ti Nebukad— 

nessari. 

2 Nigbana ni ogun ọba Babeli ha Jerusale— 
mu mọ: a si se Jeremiah woli mọ agbala ile 
túbu, ti o wà ni ile ọba Juda. 

3Nitori Sedekiah, ọba Judah, ti se e mọ, 
wipe, Éṣe ti iwọ sọtẹlẹ, ti o si wipe, Bayi li 
Oluwa wi, wò o, emi o fi ilu yi le ọwọ ọba Ba— 
beli, on o si ko o; 

4 Ati Sedekiah, ọba Juda, kì yio bẹ li ọwọ 
awọn ara Kaldea, ṣugbọn a o fi i le ọwọ ọba 
Babeli, Lotọ, yio si ba a sọrọ li ojukoju, oju rẹ̀ 
yio si ri oju rẹ̀. 

5On o si mu Sedekiah lọ si Babeli, nibẹ ni 
yio si wà titi emi o fi bẹ̀ ẹ wò, li Oluwa wi; bi 
ẹnyin tilẹ ba awọn ará Kaldea jà, ẹnyin kì yio ṣe 
rere. 

6 Jeremiah si wipe, òrọ Oluwa tò mi wá 
Wipe, 

7Wò o, Hanameeli, ọmọ Ṣallumu, ẹ̀gbọn 
rẹ, yio tò ọ wá, wipe, Iwọ rà oko mi ti o wà ni 
Anatoti: nitori tit irasilẹ jẹ tirẹ lati rà a. 

8 Hanameeli, ọmọ ẹ̀gbọn mi, si tọ mi wá li 
agbala ile túbu gẹgẹ bi òrọ Oluwa, o si wi fun 
mi pe, JỌ, ra oko mi, ti o wà ni Anatoti, ti o wà 


JEREMIAH. 32 
ni ilẹ Benjamini: nitori titẹ ogun rẹ̀ jẹ tirẹ, ati 
irasilẹ jẹ tirẹ; rà a fun ara rẹ. Nigbana ni mo 
mò pe, eyi li òrọ Oluwa. 

9 Emi si rà oko na lọwọ Hanameeli, ọmọ 
ẹ̀gbọn mi, ti o wà ni Anatoti, mo si wòn owo 
fun u, ṣekeli meje ati ìwọn fadaka mẹwa. 

10 Mo si kọ ọ sinu iwe, mo si di i, mo si pé 
awọn ẹlẹri si i, mo si wòn owo na ninu 
òṣuwọn. 

ti Mo si mu iwe rirà na eyiti a dí nipa aṣẹ 
ati ilana, ati eyiti a ṣi silẹ. 

12 Mo si fi iwe rirà na fun Baruki, ọmọ Ne— 
riah, ọmọ Masseiah, li oju Hanameeli, ọmọ 
ẹ̀gbọn mi, ati niwaju awọn ẹlẹri ti o kọ orukọ 
wọn si iwe rira na, niwaju gbogbo ọkunrin 
Juda ti o joko ni agbala ile túbu. 

13 Mo si paṣẹ fun Baruki li oju wọn wipe, 

14 Bayi li Oluwa awọn ọmọ—ogun, Ọlọrun 
Israeli wipe, Mu iwe wọnyi, iwe rira yi, ti a 
di, ati iwe yi ti a ṣi silẹ; ki o si fi wọn sinu iko— 
ko, ki nwọn ki o le wà li ọjọ pupọ. 

15Nitori bayi li Oluwa awọn ọmọ—ogun, 
Ọlọrun Israeli, wipe, A o tun rà ile ati oko ati 
ọgba-ajara ni ilẹ yi. 

16 Mo si gbadura si Oluwa lẹhin igbati mo ti 
fi iwe rirà na fun Baruki, ọmọ Neriah, wipe, 

17 A! Oluwa Ọlọrun! wò o, iwọ ti o da ọrun 
on aiye nipa agbara nla rẹ ati ninà apa rẹ: kò si 
ohun-kohun ti o ṣoro fun ọ. 

18 Iwọ ṣe ánu fun ẹgbẹgbẹrun, o si san 
aiṣedede awọn baba si aiya awọn ọmọ lẹhin 
wọn: Ọlọrun titobi, Alagbara! Oluwa awọn 
ọmọ-ogun li orukọ rẹ̀. 

19 Titobi ni igbimọ, ati alagbara ni iṣe; oju 
rẹ ṣí si gbogbo òna awọn ọmọ enia: lati fi fun 
olukuluku gẹgẹ bi òna rẹ̀ ati gẹgẹ bi eso iṣe rẹ̀: 

20 Ẹniti o gbe àmi ati iṣẹ-iyanu kalẹ ni 
Egipti, titi di oni yi, ati lara Israeli, ati lara 
enia miran: ti iwọ si ti ṣe orukọ fun ara rẹ, 
gẹgẹ bi o ti ri li oni yi. 

21 Ti o si fi àmì ati iṣẹ-iyanu, ati ọwọ agba— 
ra, ati ninà apa ati ẹ̀ru nla mu Israeli enia rẹ 
jade ni ilẹ Egipti. 

22 Ti iwọ si ti fun wọn ni ilẹ yi, eyiti iwọ 
bura fun awọn baba wọn lati fi fun wọn, ilẹ ti 
nṣàn fun wara ati oyin; 

23 Nwọn si wá, nwọn si ni i; ṣugbọn nwọn 
kò gbà ohùn rẹ gbé, bẹni nwọn kò rìn ninu 
ofin rẹ, nwọn kò ṣe gbogbo eyiti iwọ paṣẹ fun 
Wọn lati ṣe: iwọ si pẹ gbogbo ibi yi wá sori 
Wọn: 

24 Wo o! odi ọta! nwọn sunmọ ilu lati ké o; 
a si fi ilu le ọwọ awọn ara Kaldea, ti mba a jà, 


568 


niwaju idà, ati ìyan, àjakalẹ—àrun: ati ohun ti 
iwọ ti sọ, ṣẹ; si WÒ o, iwọ ri i. 

25 Ṣugbọn iwọ ti sọ fun mi, Oluwa Ọlọrun! 
pe, Iwọ fi owo rà oko na fun ara rẹ, ki o si pe 
awọn ẹlẹri; sibẹ, a o fi ilu le ọwọ awọn ara 
Kaldea. 

26 Nigbana ni òrọ Oluwa tọ Jeremiah wá, 
wipe, 

2? Wò o, emi li Oluwa, Ọlọrun gbogbo 
ẹran—ara: ohun kan ha wà ti o ṣòro fun mi bi? 

28 Nitorina, bayi li Oluwa wi, Wò o, emi o fi 
ilu yi le ọwọ awọn ara Kaldea, ani le ọwọ Ne— 
bukadnessari, ọba Babeli, on o si ké o: 

29 Ati awọn ara Kaldea, ti mba ilu yi jà, 
nwọn o wá, nwọn o si tẹ iná bò ilu yi, nwọn o 
si kun u, ati ile, lori orule eyiti nwọn ti nrubọ 
turari si Baali, ti nwọn si ti ndà ẹbọ ohun 
mimu fun ọlọrun miran, lati mu mi binu. 

30 Nitori awọn ọmọ Israeli ati awọn ọmọ 
Juda ti ṣe kiki ibi niwaju mi lati igba éwe wọn 
Wá: nitori awọn ọmọ Israeli ti fi kiki iṣẹ ọwọ 
wọn mu mi binu, li Oluwa wi. 

31 Nitori ilu yi ti jẹ ohun ibinu ati irunu fun 
mi lati ọjọ ti nwọn ti kọ ọ wá titi di oni yi; 
tob ti emi o mu u kuro niwaju mi. 

32 Nitori gbogbo ibi awọn ọmọ Israeli, ati 
awọn ọmọ Juda, ti nwọn ti ṣe lati mu mi binu, 
awọn, awọn ọba wọn, ijoye wọn, alufa wọn, 
ati woli wọn, ati awọn ọkunrin Juda, ati awọn 
olugbe Jerusalemu. 

433 Nwọn si ti yi ẹhin wọn pada si mi, kì isi 
ṣe oju: emi kẹ wọn, mo ndide ni kutukutu lati 
kẹ̀ wọn, sibẹ nwọn kò fetisilẹ lati gbà ẹkọ. 

4 Nwọn si gbe ohun irira wọn ka inu ile 
na, ti a fi orukọ mi pẹ̀, lati sọ ọ di aim€. 

?SNwọn si kẹ̀ ibi giga Baali, ti o wà ni 
afonifoji ọmọ Hinnomu, lati fi awọn ọmọkunrin 
Wọn ati awọn ọmọbinrin wọn fun Moleki; ti 
emi kò paṣẹ fun wọn, bẹ̀nì kò wá si ọkàn mi, pe 
ki riwọn ki o ma ṣe ohun irira yi, latì mu Juda ṣẹ̀. 

36 Njẹ nisisiyi, bayi li Oluwa Ọlọrun Israeli 
Wi, niti ilu yi, sipa eyiti ẹnyin wipe, A o fi le 
ọwọ ọba Babeli, nipa idà, ati nipa ìyan, ati 
nipa ajakalẹ—arun. 

3? Wò o, emi o ká wọn jọ lati gbogbo ilẹ 
jade, nibiti emi ti le wọn si ninu ibinu mi, ati 
ninu irunu mi, ati ninu ikannu nla; emi o si jẹ 
ki rewọn ki o má gbe lailewu: 

38 Nwọn o si jẹ enia mi, emi o si jẹ Ọlọrun 
Wwọn1. 

33 Emi o si fun wọn li ọkàn kan, ati Ọna kan, 
ki nwọn ki o le bẹ̀ru mi li ọjọ gbogbo, fun rere 
Wọn, ati ti awọn ọmọ wọn lẹhin wọn: 


ses 


40 Emi o si ba wọn dá majẹmu aiyeraiye, pe 
emi kì o yipada lẹhin wọn lati ṣe wọn ni rere, 
emi o fi ibẹ̀ru mi si ọkàn wọn, ti nwọn kì o lọ 
kuro lọdọ mi. 

241 Lôtọ, emi o yò lori wọn lati ṣe wọn ni 
rere, emi o si gbìn wọn si ilẹ yi li otitọ tinuti— 
nu mi ati tọkàntọkàn mi. 

42 Nitori bayi li Oluwa wi; Gẹgẹ bi emi ti 
mu gbogbo ibi nla yi wá sori awọn enia yi, 
bẹ̀ni emi o mu gbogbo rere ti emi ti sọ nipa ti 
wọn wá sori wọn. 

43 Enia o si rà oko ni ilẹ yi, nipa eyi ti ẹnyin 
wipe, Ahoro ni laisi enia, laisi ẹran, a fi le 
ọwọ awọn ara Kaldea. 

44 Enia yio fi owo rà oko, nwọn o kọ ọ sinu 
iwe, nwọn o si dí i, nwọn o si pe awọn ẹlẹri 
ni ilẹ Benjamini, ati ni ibi wọnni yi Jerusale— 
mu ka, ati ni ilu Juda, ati ni ilu ọwẹ—oke na, 
ati ni ilu afonifoji, ati ni ilu iha gusu; nitori 
emi o mu igbekun wọn pada wá, li Oluwa wi. 
3 3 LỌRỌ Oluwa si tẹ Jeremiah. Wá 

lẹkeji, nigbati a si se e mọ ninu agbala 
ile túbu, wipe, 

2 Bayi li Oluwa wi, ẹniti o ṣe e, Oluwa, ti o 
pinnu rẹ̀, lati fi idi rẹ̀ mulẹ; Oluwa li orukọ rẹ̀; 

3 Képe mi, emi o si da ọ lohùn, emi o si fi 
ohun nla ati alagbara han ọ ti iwọ kò mò. 

4 Nitori bayi li Oluwa Ọlọrun Israeli wi, niti 
ile ilu yi, ati niti ile awọn ọba Juda ti a wé lulẹ 
ati nitori odi ati nitori idà; 

5Nwọn wá lati ba awọn ara Kaldea jà, 
ṣugbọn lati fi okú enia kún wọn, awọn ẹniti 
Emi pa ninu ibinu mi ati ninu irunu mi, ati 
nitori gbogbo buburu wọnni, nitori eyiti emi 
ti pa oju mi mọ fun ilu yi. 

6 Wò o, emi o fi ọjá ati ògùn imularada dì i, 
emi o si wò wọn san, emi o si fi òpọlọpọ alafia 
ati otitọ hàn fun wọn. 

7?Emi o si mu igbẹ̀kun Juda ati igbékun 
Israeli pada wá, emi o si gbe wọn ré gẹgẹ bi ti 
iṣaju. 

8Emi o si wẹ̀ wọn nù kuro ninu gbogbo 
aiṣedede wọn, nipa eyiti nwọn ti ṣẹ̀ si mi; emi o 
si dari gbogbo aiṣedede wọn jì nipa eyiti nwọn 
ti sẹ̀, ati nipa eyi ti nwọn ti ṣe irekọja si mi. 

9 Ilu na yio si jẹ orukọ ayò fun mi, iyìn ati 
ọlá niwaju gbogbo orilẹ—ẹ̀de ilẹ aiye, ti nwọn 
gbé gbogbo rere ti emi ṣe fun wọn: nwọn o si 
bẹ̀ru, nwọn o si warìri, nitori gbogbo ore ati 
nitori gbogbo alafia ti emi ṣe fun u. 

10 Bayi li Oluwa wi; A o si tun gbẹ ni ibi yi 
ti ẹnyin wipe, O dahoro, laini enia ati laini 


JEREMIAH. 32, 33 
ẹran, ani ni ilu Juda, ati ni ilu Jerusalemu, ti o 
dahoro, laini enia, ati laini olugbe, ati laini 
ẹran. 

11 Ohùn ayò, ati ohùn inu—didùn, ohùn 
ọkọ—iyawo, ati ohùn iyawo, ohùn awọn ti o 
wipe, Ẹ fi ọpẹ fun Oluwa awọn ọmọ—ogun: 
nitori ti o ṣeun, nitoriti anu rẹ̀ duro lailai: ati 
ti awọn ti o mu ẹbọ—ọpẹ wá si ile Oluwa. Ni— 
toriti emi o mu igbòkun ilẹ na pada wá gẹgẹ 
bi atetekọṣe, li Oluwa wi. 

12 Bayi li Oluwa awọn ọmọ—ogun wi pe; 
Papa—oko awọn oluṣọ—agutan yio tun wà, ti 
nwọn mu ẹran—ọsin dubulẹ ni ibi yi, ti odaho— 
ro, laini enia ati laini ẹran, ati ni gbogbo ilu rẹ̀! 

13 Ninu ilu oke wọnni, ninu ilu afonifoji, atí 
ninu ilu iha gusu, ati ni ilẹ Benjamini, ati ni 
ibi wọnni yi Jerusalemu ka, ati ni ilu Juda ni 
agbo agutan yio ma kọja labẹ ọwọ ẹniti nkà 
wọn, li Oluwa wi. 

14 Wò o, ọjọ mbọ, li Oluwa wi, ti emi o mu 
ohun rere na, ti emi ti leri fun ilẹ Israeli ati 
fun ile Juda, ṣẹ. 

15 Li ọjọ wọnni, ati li akoko na, emi o jẹ ki 
Ẹka ododo ki o hu soke fun Dafidi; ẹniti yio si 
ṣe idajọ ati ododo ni ilẹ na. 

16 Li ọjọ wọnni li a o gbà Juda la, Jerusale— 
mu yio si ma gbe li ailewu: orukọ yi li a o ma 
pẹ e: OLUWA ODODO WA. 

17 Nitori bayi li Oluwa wi; A kì o fẹ ọkunrin 
kan kù lọdọ Dafidi lati joko lori itẹ ile Israeli 
lailai. 

18 Bẹni awọn alufa, awọn ọmọ Lefi, kì yio fẹ 
ọkunrin kan kù niwaju mi lati ru ẹbọ sisun, 
ati lati dana ọrẹ ohun jijẹ, ati lati ṣe irubọ lo— 
jojumọ. 

19 Ọrọ Oluwa si tò Jeremiah wá, wipe, 

20 Bayi li Oluwa wi; Bi ẹnyin ba le bà majẹ— 
mu mi ti ọsan jẹ, ati majẹmu mi ti oru, tí ọsan 
ati oru kò le si li akoko wọn; 

21 Nigbana ni majẹmu mi pẹlu Dafidi, 
iranṣẹ mi le bajẹ, pe ki on ki o má le ni ọmọ 
lati joko lori itẹ rẹ̀; ati pẹlu awọn ọmọ Lefi, 
awọn alufa, awọn iranṣẹ mi. 

22 Gẹgẹ bi a kò ti le ka iye ogun—ọrun, tabi 
ki a le wọn iyanrin eti okun: bẹni emi o sọ 
iru-ọmọ Dafidi iranṣẹ mi di pupọ, ati awọn 
ọmọ Lefi, ti nṣe iranṣẹ fun mi. 

23 Ọrọ Oluwa si tọ Jeremiah wá, wipe, 

24 Iwọ kò ha ro eyi ti awọn enia yi ti sọ 
Wipe, Idile meji ti Oluwa ti yàn, o ti kò wọn 
silẹ̀? nitorina ni nwọn ti ṣe kegan awọn enia 
mi, pe nwọn kì o le jẹ orilẹ—ẹ̀de kan mọ li oju 
wọn. 


JEREMIAH. 33 —35 

25 Bayi li Oluwa wi, Bi emi kò ba paṣẹ majẹ— 
mu mi ti ọsan ati ti oru, pẹlu ilana ọrun ati aiye, 

26 Nigbana ni emi iba ta iru-ọmọ Jakobu 
nù, ati Dafidi, iranṣẹ mi, ti emi kì o fi mu ninu 
iru—ọmọ rẹ̀ lati ṣe alakoso lori iru—ọmọ Abra— 
hamu, Isaaki, ati Jakobu: nitori emi o mu ki 
igbekun wọn ki o pada bò, emi o si ṣánu fun 


wọn. 
3 4 ỌRỌ ti o tò Jeremiah Wá lati ọdọ 
Oluwa, ni wakati ti Nebukadnessari, 
ọba Babeli, ati gbogbo ogun rẹ̀, ati gbogbo ijọba 
ilẹ—ijọba ọwọ rẹ̀, ati gbogbo awọn orilẹ-—ẹ̀de, 
mba Jerusalemu ati gbogbo ilu rẹ̀ ja, wipe: 

2 Bayi li Oluwa, Ọlọrun Israeli, wi: Lọ, ki o 
si sọ fun Sedekiah, ọba Juda, ki o si wi fun u 
pe, Bayi li Oluwa wi; Wò o, emi o fi ilu yi le 
ọwọ ọba Babeli, on o si fi iná kun u: 

3 Iwọ kì o si le sala kuro lọwọ rẹ̀, ṣugbọn ni 
mimú a o mu ọ, a o si fi ọ le e lọwọ; oju rẹ yio 
si ri oju ọba Babeli, on o si ba ọ sọrọ lojukoju, 
iwọ o si lọ si Babeli. 

ASibẹ, gbẹ òrọ Oluwa, iwọ Sedekiah, ọba 
Juda: Bayi li Oluwa wi niti rẹ, Iwọ kì yio ti ipa 
idà kú. 

5S Iwọ o kú li alafia: ati bi ijona—isinkú awọn 
baba rẹ, awọn ọba igbáni ti o wà ṣaju rẹ, bẹni 
nwọn o si ṣe ijona—isinkú fun ọ, nwọn o si 
pohunrere rẹ, pe, Yé oluwa! nitori eyi li ẹ̀rọ ti 
emi ti sọ, li Oluwa wi. 

6 Jeremiah woli, si sọ gbogbo ẹrọ wọnyi fun 
Sedekiah, ọba Juda ni Jerusalemu. 

? Ni wakati na ogun ọba Babeli mba Jeru— 
salemu jà, ati gbogbo ilu Juda ti o kù, Lakiṣi, 
ati Aseka: wọnyi li o kù ninu ilu Juda, nitori 
nwọn jẹ ilu olodi. 

8 Ọrọ ti o tọ Jeremiah wá lati ọdọ Oluwa 
lẹhin ti Sedekiah, ọba, ti ba gbogbo enia ti o 
Wà ni Jerusalemu dá majẹmu, lati kede omni— 
ra fun wọn. 

9 Pe, ki olukuluku enia le jẹ ki iranṣẹkunrin 
rẹ̀, ati olukuluku enia, iranṣẹbinrin rẹ̀, ti iṣe 
ọkunrin Heberu tabi obinrin Heberu, lọ lọfẹ; ki 
ẹnikẹni ki o má mu ara Juda, arakunrin rẹ̀, sìn. 

10 Njẹ nigbati gbogbo awọn ijoye, ati 
gbogbo enia, ti nwọn dá majẹmu yi, gbé pe ki 
olukuluku ki o jẹ ki iranṣẹkunrin rẹ̀, ati 
olukuluku, iranṣẹbinrin rẹ̀, lọ lọfẹ, ki ẹnikan 
má mu wọn sin wọn mọ, nwọn gbẹ, nwọn si 
jọ wọn lọwọ. 

ti Ṣugbọn lẹhin na nwọn yi ọkàn pada, 
nwọn si mu ki awọn iranṣẹkunrin ati awọn 
iranṣẹbinrin, awọn ẹniti nwọn ti jẹ ki o lọ 


570 


lọfẹ, ki o pada, nwọn si mu Wọn sin bi 
iranṣẹkunrin ati bi iranṣẹbinrin. 

l2 Nigbana ni ẹrọ Oluwa tọ Jeremiah wá 
lati ọdọ Oluwa, wipe, 

13 Bayi li Oluwa Ọlọrun Israeli, wi, pe; Emi 
ba awọn baba nyin dá majẹmu li ọjọ ti emi mu 
wọn jade lati ilẹ Egipti, kuro ninu oko-ẹrú, 
Wipe, 

14 Ti opin ọdọdun meje ki olukuluku enia jẹ 
ki arakunrin rẹ̀ ki o lọ, ani ara Heberu ti o ta ara 
rẹ̀ fun ọ; yio si sìn ọ li ọdun mẹfa, nigbana ni 
iwọ o jẹ ki o lọ lọfẹ lọdọ rẹ: ṣugbọn awọn baba 
nyin kò gbẹ temi, bẹni wọn ko tẹti wọn silẹ. 

15 Ẹnyin si yi ọkàn pada loníi, ẹ si ti ṣe eyi ti 
o tọ li oju mi, ni kikede omnira, ẹnikini fun 
ẹnikeji rẹ̀; ẹnyin si ti dá majẹmu niwaju mi ni 
ile ti a fi orukọ mi pẹ̀: 

16 Ṣugbọn ẹnyin yipada, ẹ si sọ orukọ mi di 
€ri, olukuluku enia si mu ki iranṣẹkunrin rẹ̀, 
ati olukuluku enia iranṣẹbinrin rẹ̀, ti on ti Sọ 
di omnira ni ifẹ wọn, ki o pada, ẹnyin si mu 
wọn sìn lati jẹ iranṣẹkunrin ati iranṣẹbinrin, 
fun nyin. 

17 Nitorina bayi li Oluwa wi, Ẹnyin kò feti 
si ni, ni kikede omnira, ẹgbén fun aburo rẹ̀, 
ati ẹnikini fun ẹnikeji rẹ̀: wò o, emi o kede 
omnira fun nyin, li Oluwa wi, si idà, si ajaka— 
lẹ-àrun, ati si ìyan, emi o si fi nyin fun iwọsi 
ni gbogbo ijọba ilẹ aiye. 

18 Emi o si ṣe awọn ọkunrin na, tí o ti ré 
majẹmu mi kọja, ti kò ṣe òrọ majẹmu ti nwọn 
ti dá niwaju mi, bi ẹgbọrọ malu ti nwọn ti ke 
meji, ti nwọn si kọja lárin ipin mejeji rẹ̀, 

19 Awọn ijoye Juda, ati awọn ijoye Jerusale— 
mu, awọn ìwẹfa, ati awọn alufa, ati gbogbo 
enia ilẹ na, ti o kọja lárin ipin mejeji ẹgbọrọ 
malu na; 

20 Emi o fi wọn le ọwọ awọn ọta wọn,, ati le 
ọwọ awọn ti nwá ẹmi wọn: okú wọn yio si jẹ 
onjẹ fun awọn ẹiyẹ oju—ọrun, ati fun awọn 
ẹranko igbẹ. 

21 Ati Sedekiah, ọba Juda, ati awọn ijoye rẹ̀ 
li emi o fi le ọwọ awọn ọta wọn, ati le ọwọ 
awọn ti nwá ẹmi wọn, ati le ọwọ ogun ọba 
Baheli, ti o ṣi lọ kuro lọdọ nyin. 

22 Wò o, emi o paṣẹ, li Oluwa wi: emi o si 
mu wọn pada si ilu yi; nwọn o si ba a jà, 
nwọn o si kò o, nwọn o si fi iná kún u: emi o 


si ṣe ilu Juda li ahoro laini olugbe. 

3 5 ỌRỌ ti o tọ Jeremiah wá lati ọdọ 
Oluwa li ọjọ Jehoiakimu, ọmọ Josiah, 

ọba Juda, wipe: 


571 


2lọ si ile awọn ọmọ Rekabu, ki o si ba 
wọn sọrọ, ki o si mu wọn wá si ile Oluwa, si 
ọkan ninu iyara wọnni, ki o si fun wọn li 
ọti—Wwaini mu. 

3 Nigbana ni mo mu Jaasaniah, ọmọ Jere— 
miah, ọmọ Habasiniah, ati awọn arakunrin 
rẹ̀, ati gbogbo awọn ọmọ rẹ̀, ati gbogbo ile 
awọn ọmọ Rekabu; 

4 Mo si mu wọn wá si ile Oluwa, sinu iyara 
awọn ọmọ Hanani, ọmọ Igdaliah, enia Ọlọ— 
run, ti o wà lẹba iyara awọn ijoye, ti o wa li 
oke iyara Maaseiah, ọmọ Ṣallumu, olutọju 
ẹnu-—òna, 

5 Mo si gbe ìkoko ti o kún fun ọti—waini 
pẹlu ago, ka iwaju awọn ọmọ ile Rekabu, mo 
si wi fun wọn pe: Ẹ mu ọti—waini. 

6Ṣugbọn nwọn wipe, Awa kì yio mu 
ọti—Waini, nitori Jonadabu, ọmọ Rekabu, 
baba wa, paṣẹ fun wa pe: Ẹnyin kò gbọdọ mu 
ọti—Wwaini, ẹnyin ati awọn ọmọ nyin lailai. 

2 Bẹni ẹnyin kò gbọdọ kẹ̀ ile, tabi ki ẹ fun 
irugbin, tabi ki ẹ gbin ọgba—àjara, bẹni ẹnyin 
kò gbọdọ ni; ṣugbọn ni gbogbo ọjọ nyin li ẹn— 
yin o ma gbe inu agọ; ki ẹnyin ki o le wà li ọjọ 
pupọ ni ilẹ na nibiti ẹnyin nṣe atipo. 

8 Bayi li awa gbà ohùn Jonadabu, ọmọ 
Rekabu, baba wa gbé ninu gbogbo eyiti o 
palaṣẹ fun Wa, ki a má mu ọti—waini ni 
gbogbo ọjọ Wa, awa, awọn aya Wa, awọn 
ọmọkunrin wa, ati awọn ọmọbinrin wa; 

9 Ati ki a má kọ ile lati gbe; bẹni awa kò ni 
ọgba-ajara, tabi oko, tabi ohùn ọgbin. 

10 Ṣugbọn awa ngbe inu agọ, a si gbọran, a 
si ṣe gẹgẹ bi gbogbo eyiti Jonadabu, baba wa, 
palaṣẹ fun wa. 

ti O si ṣe, nigbati Nebukadnessari, ọba Ba— 
beli, goke wá si ilẹ na, ni awa wipe, Ẹ wá, ẹ jẹ 
ki a lọ si Jerusalemu, nitori ibẹ̀ru ogun awọn 
ara Kaldea, ati nitori ibẹ̀ru ogun awọn ara Si— 
ria: bẹni awa ngbe Jerusalemu. 

12 Nigbana ni ẹ̀rọ Oluwa tò Jeremiah wá 
wipe: 

13 Bayi li Oluwa awọn ọmọ—ogun, Ọlọrun 
Israeli wi pe, Lọ, ki o si sọ fun awọn ọkunrin 
Juda, ati awọn olugbe Jerusalemu pe, Ẹnyin kì 
yio ha gbà ẹkọ lati feti si òrọ mi? li Oluwa wi. 

14 Òrọ Jonadabu, ọmọ Rekabu, ti o pa laṣẹ 
fun awọn ọmọ rẹ̀, pe, ki nwọn ki o má mu 
ọti—waini, ni a mu ṣẹ; nwọn kò si mu 
ọti—waini titi di oni yi. Nitoriti nwọn gbé ofin 
baba wọn, emi si ti nsọrọ fun nyin, emi dide 
ni kutukutu, emi nsọ: ṣugbọn ẹnyin kò fetisi 
ti emi. 


JEREMIAH - 35, 36 
15Emi si ti rán gbogbo awọn iranṣẹ mi, 
awọn woli, si nyin pẹlu, emi dide ni kutukutu, 
mo ran wọn wipe, Ẹ yipada nisisiyi, olukuluku 
kuro ni òna buburu rẹ̀, ki ẹ si tun iṣe nyìn ṣe 
rere, ki ẹ máṣe tò awọn ọlọrun miran lẹhin lati 
sin wọn, ẹnyin o si ma gbe ilẹ na ti mo ti fi fun 
nyin, ati fun awọn baba nyin; ṣugbọn ẹnyin kò 
tẹ eti nyin, bẹni ẹnyin kò si gbé temi. 

161 ôtọ awọn ọmọ Jonadabu, ọmọ Rekabu, 
pa ofin baba wọn mọ, ti o pa laṣẹ fun wọn; 
ṣugbọn awọn enia yi kò gbẹ ti emi: 

17 Nitorina bayi li Oluwa Ọlọrun Israeli wi 
pe, Wò o, emi o mu wá sori Juda, ati sori 
gbogbo olugbe Jerusalemu, gbogbo ibi ti emi 
ti sọ si wọn; nitori ti emi ti ba wọn sẹ̀rọ, 
nwọn kò si gbé; mo si ti pẹ wọn, nwọn kò si 
dahùn. 

18 Jeremiah si wi fun ile awọn ọmọ Rekabu 
pe, Bayi li Oluwa awọn ọmọ—ogun, Ọlọrun 
Israeli wi pe, Nitori ti ẹnyin gbà ofin Jonada— 
bu, baba nyin gbẹ, ti ẹnyin si pa gbogbo ilana 
rẹ̀ mọ, ti ẹ si ṣe gẹgẹ bi eyi ti o ti palaṣẹ fun 
nyin: 

19 Nitorina bayi li Oluwa awọn ọmọ—ogun, 
Ọlọrun Israeli wi pe, Jonadabu, ọmọ Rekabu 
kì yio fẹ ọkunrin kan kú lati duro niwaju mi 
lailai. 


3ô TO si ṣe li ọdun kẹrin Jehoiakimu, 
ọmọ Josiah ọba Juda, li ẹ̀rọ yi tò Je— 
Temiah wá lati ọdọ Oluwa wá, wipe, 

2 Mu iwe—kiká fun ara rẹ̀, ki o si kọ sinu rẹ̀, 
gbogbo òrọ ti emi ti sọ si Israeli, ati si Juda, ati 
si gbogbo orilẹ—ẹ̀de, lati ọjọ ti mo ti sọ fun ọ, 
lati ọjọ Josiah titi di oni yi. 

3O le jẹ pe ile Juda yio gbé gbogbo ibi ti mo 
pinnu lati ṣe si wọn; ki nwọn ki o le yipada, 
olukuluku kuro li òna buburu rẹ̀; ki emi ki o 
dari aiṣedede wọn ati ẹ̀ṣẹ wọn ji wọn. 

4 Nigbana ni Jeremiah pẹ̀ Baruku, ọmọ Ne- 
Tiah; Baruku si kọ lati ẹnu Jeremiah gbogbo 
òrọ Oluwa ti o ti sọ fun u, sori iwe—kiká na. 

5 Jeremiah si paṣẹ fun Baruku pe, a se mi 
mọ: emi kò le lọ si ile Oluwa: 

6 Nitorina iwọ lọ, ki o si kà ninu iwe—kika 
na, ti iwọ kọ lati ẹnu mi wá, ẹ̀rọ Oluwa li eti 
awọn enla ni ile Oluwa li ọjọ awẹ: ati pẹlu, 
iwọ o si kà a li eti gbogbo Juda, ti nwọn jade 
Wá lati ilu wọn. 

?O le jẹ pe, ẹ̀bẹ wọn yio wá siwaju Oluwa, 
nwọn o si yipada, olukuluku kuro li òna bu— 
buru rẹ̀: nitoripe nla ni ibinu ati irunu ti Olu— 
wa ti sọ si awọn enia yi. 


JEREMIAH 36, 37 


8 Baruku, ọmọ Neriah, si ṣe gẹgẹ bi gbogbo 
eyiti Jeremiah, woli, ti palaṣẹ fun u, lati ka òrọ 
Oluwa lati inu iwe ni ile Oluwa. 

SO si ṣe li ọdun karun Jehoiakimu, ọmọ 
Josiah, ọba Juda, li oṣu kẹsan ni nwọn kede 
awẹ niwaju Oluwa, fun gbogbo enia ni Jeru— 
salemu: ati fun gbogbo awọn enia ti o wá lati 
ilu Juda, si Jerusalemu. 

10 Baruku si ka òrọ Jeremiah lati inu iwe ni 
ile Oluwa, ni iyara Gemariah, ọmọ Ṣafani, 
akọwe, ni àgbala oke, nibi ilẹkun ẹnu—ẹòna ti— 
tun ile Oluwa li eti gbogbo enia. 

tI Nigbati Mikaiah, ọmọ Gemariah, ọmọ Ṣa— 
fani, gbẹ gbogbo òrọ Oluwa lati inu iwe na wá, 

120 si sọkalẹ lọ si ile ọba, sinu iyara akọwe, 
si wò o, gbogbo awọn ijoye joko nibẹ, Eliṣama, 
akọwe, ati Delaiah, ọmọ Semaiah, ati Elnatani, 
ọmọ Akbori, ati Gemariah, ọmọ Safani, ati Se— 
dekiah, ọmọ Hananiah, ati gbogbo awọn ijoye. 

13 Nigbana ni Mikaiah sọ gbogbo òrọ wọnni 
ti o ti gbẹ, fun wọn, nigbati Baruku kà lati inu 
iwe na li eti awọn enia. 

14 Nigbana ni gbogbo awọn ìjoye rán Jehu— 
du, ọmọ Netaniah, ọmọ Ṣelemiah, ọmọ Kuṣi, 
si Baruku wipe, Mu iwe—kiká na li ọwọ rẹ, 
lati inu eyiti iwọ kà li eti awọn enia, ki o si 
wá. Nigbana ni Baruku, ọmọ Neriah, mu 
iwe—kiká na li ọwọ rẹ̀, o si wá si ọdọ wọn. 

15 Nwọn si wi fun u pe, Joko nisisiyi, ki o si 
kà a li eti wa. Baruku si kà a li eti wọn. 

16 Njẹ, o si ṣe, nigbati nwọn gbé gbogbo òrọ 
na, nwọn warìri, ẹnikini si ẹnikeji rẹ̀, nwọn si 
Wi fun Baruku pe, Awa kò le ṣe aisọ gbogbo 
òrọ wọnyi fun ọba. 

17 Nwọn si bi Baruku wipe, Sọ fun wa nisi— 
siyi, bawo ni iwọ ṣe kọ gbogbo òrọ wọnyi lati 
ẹnu rẹ̀? 

18 Baruku si da wọn lohùn pe; Lati ẹnu rẹ̀ li 
o si sọ gbogbo òrọ wọnyi fun mi, emi si fi ta— 
dawa kọ wọn sinu iwe na. 

19 Nigbana ni awọn ijoye sọ fun Baruku pe, 
Lọ, fi ara rẹ pamọ, iwọ ati Jeremiah; má si jẹ 
ki ẹnikan mọ ibi ti ẹnyin wà. 

20Nwọn si wọle tò ọba lọ ninu àgbala, 
ṣugbọn nwọn fi iwe—kiká na pamọ si iyara 
Eliṣama, akọwe, nwọn si sọ gbogbo ẹ̀rọ na li 
eti ọba. 

21 Ọba si rán Jehudu lati lọ mu iwe—kiká na 
Wá: on si mu u jade lati inu iyara Eliṣama, akọ— 
We. Jehudu si kà a li eti ọba, ati li eti gbogbo 
awọn ijoye, ti o duro tì ọba. 

22 Ọba si ngbe ile igba—otutu li oṣu kẹsan: 
ina si njo niwaju rẹ̀ ninu idana. 


572 


230 si ṣe, nigbati Jehudu ti kà ewe mẹta 
tabi mẹrin, ọba fi ọbẹ ke iwe na, o si sọ ọ sinu 
iná ti o wà ninu idaná, titi gbogbo iwe—kiká 
na fi joná ninu iná ti o wà lori idaná. 

24 Sibẹ nwọn kò warìri, nwọn kò si fa aṣọ 
wọn ya, ani ọba, ati gbogbo awọn ọmọ-ọdọ 
rẹ̀ ti o gbẹ gbogbo ọrọ wọnyi. 

25 Ṣugbọn Elnatani ati Delaiah ati Gemariah 
bẹbẹ lọdọ ọba ki o máṣe fi iwe—kiká na joná, 
kò si fẹ igbọ ti wọn. 

26 Ṣugbọn ọba paṣẹ fun Jerameeli, ọmọ Ha— 
me!eki, ati Seraiah, ọmọ Asraeli, ati Ṣelemiah, 
ọmọ Abdeeli, lati mu Baruku akọwe, ati Jere— 
mieh woli: ṣugbọn Oluwa fi wọn pamọ. 

27 Nigbana ni ẹrọ Oluwa tò Jeremiah wá, 
lẹhin ti ọba ti fi iwe—kiká na ati òrọ ti Baruku 
kọ Jati ẹnu Jeremiah wá joná, wipe, 

24 Tun mu iwe kiká miran, ki o si kọ gbogbo 
òrọ iṣaju sinu rẹ̀ ti o wà ninu iwe—kiká ekini, 
ti Jehoiakimu, ọba Juda, ti fi joná. 

2" Iwọ o si sọ niti Jehoiakimu, ọba Juda, pe, 
Bayi li Oluwa wi; Iwọ ti fi iwe—kiká yi joná o 
si wipe, Eṣe ti iwọ fi kọwe sinu rẹ̀, pe: Lôtọ 
ọba Babeli yio wá yio si pa ilẹ yi run, yio si pa 
enia ati ẹran run kuro ninu rẹ̀? 

30 Nitorina bayi li Oluwa wi niti Jehoiaki— 
mu, ọba Juda, pe, On kì yio ni ẹniti yio joko 
lori itẹ Dafidi: a o si sọ okú rẹ̀ nù fun oru li 
ọsati, ati fun otutu li 6ru. 

31 Emi o si jẹ on, ati iru-ọmọ rẹ̀, ati awọn 
iranṣẹ rẹ̀ niya, nitori aiṣedede wọn; emi o si 
mu wá sori wọn, ati sori awọn olugbe Jerusa— 
lemu, ati sori awọn ọkunrin Juda, gbogbo ibi 
ti erni ti sọ si wọn, ṣugbọn nwọn kò gbé. 

32 Nigbana ni Jeremiah mu iwe—kiká miran, 
o si fi ifun Baruku, akọwe, ọmọ Neriah; ẹniti o 
kọwe sinu rẹ̀ lati ẹnu Jeremiah gbogbo òrọ iwe 
ti Jehoiakimu, ọba Juda ti sun ninu iná: a si fi 
òrọ pupọ bi iru eyi kún ẹrọ iwe na pẹlu. 


37 1SEDEKIAH, ọmọ Josiah si jọba ni 
ipo Koniah, ọmọ Jehoiakimu, ẹniti 
Nebukadnessari, ọba Babeli, fi jẹ ọba ni ilẹ 
Juda. 

25ugbọn ati on, ati awọn iranṣẹ rẹ̀, ati 
awọn enia ilẹ na, kò fetisi ọrọ Oluwa, ti o sọ 
nipa Jeremiah, woli. 

3 5edekiah, ọba si ran Jehukali, ọmọ Ṣele— 
miali, ati Ṣefaniah, ọmọ Maaseiah, alufa, si 
Jeremiah woli, wipe: Njẹ, bẹbẹ lọdọ Oluwa 
Ọlọrun wa fun wa. 

4Jeremiah si nwọle o si njade lárin awọn 
enia: nitori nwọn kò ti ifi i sinu tubu. 


573 


S Ogun Farao si jade lati Egipti wá: nigbati 
awọn ara Kaldea ti o déti Jerusalemu si gbé 
iré wọn, nwọn lọ kuro ni Jerusalemu. 

6 Nigbana ni ẹ̀rọ Oluwa tò Jeremiah, woli 
wá, wipe, 

7 Bayi li Oluwa, Ọlọrun Israeli wi pe, Bayi li 
ẹnyin o sọ fun ọba Juda, ti o rán nyin si mi, lati 
bere lọwọ mi: Wò o, ogun Farao ti o jade lati 
ràn nyin lọwọ, yio pada si ilẹ rẹ̀, ani Egipti. 

8 Awọn ara Kaldea yio si tun wá, nwọn o si 
ba ilu yi jà, nwọn o kô o, nwọn o si fi iná kún u. 

9 Bayi li Oluwa wi; Ẹ máṣe tan ọkàn nyin jẹ, 
wipe, Ni lilọ awọn ara Kaldea yio lọ kuro lọdọ 
wa: nitoriti nwọn ki yio lọ. 

10 Nitori bi o tilẹ jẹ pe, ẹnyin lu gbogbo 
ogun awọn ara Kaldea ti mba nyin jà bolẹ, ti o 
si jẹ pe awọn ọkunrin ti o gbọgbẹ li o kù ninu 
wọn: sibẹ nwọn o dide, olukuluku ninu agọ 
rẹ̀, nwọn o si fi iná kun ilu yi. 

11O si ṣe, nigbati ogun awọn ara Kaldea 
goke lọ kuro ni Jerusalemu nitori ogun Farao, 

12 Ni Jeremiah jade kuro ni Jerusalemu lati 
lọ si ilẹ Benjamini lati pin ini larin awọn enia. 

13 Nigbati o si wà li ẹnu—bode Benjamini, 
balogun iṣọ kan wà nibẹ, orukọ ẹniti ijẹ Irijah, 
ọmọ Ṣelemiah, ọmọ Hananiah; on si mu Je— 
Temiah woli, wipe, Iwọ nsa tò awọn ara Kal— 
dea lọ. 

14 Jeremiah si wipe: Eke! emi kò sa tọ awọn 
ara Kaldea lọ. Ṣugbọn kò gbé tirẹ̀: bẹni Irijah 
mu Jeremiah, o si mu u tò awọn ijoye Wá. 

15 Nitorina ni awọn ijoye ṣe binu si Jeremi— 
ah, nwọn si lù u, nwọn si fi sinu tubu ni ile Jo— 
natani, akọwe; nitori nwọn ti fi eyi ṣe ile túbu. 

16 Bẹni Jeremiah lọ inu ile—túbu ati inu 
iyara ṣiṣokunkun. Jeremiah si wà nibẹ li ọjọ 
PUPỌ; 

17 Nigbana ni Sedekiah, ọba ranṣẹ pẹ̀ e: ọba 
si bere lọwọ rẹ̀ nikọkọ ni ile rẹ̀, o si wipe, Ọrọ 
ha wà lati ọdọ Oluwa? Jeremiah si wipe, O 
wà: o wi pe, nitori a o fi ọ le ọwọ ọba Babeli. 

18 Pẹlupẹlu Jeremiah sọ fun Sedekiah, ọba, 
pe; Ẹṣẹ wo ni mo ṣẹ̀ ọ, tabi awọn iranṣẹ rẹ, tabi 
awọn enia yi, ti ẹnyin fi mi sinu ile—túbu? 

19 Nibo ni awọn woli nyin ha wà nisisiyi, 
awọn ti nsọtẹlẹ fun nyin, wipe, Ọba Babeli kì 
yio wá sọdọ nyin ati si ilẹ yi? 

20 Nitorina gbé nisisiyi, emi bẹ̀ ọ, oluwa mi, 
ọba, jẹ ki ẹ̀bẹ mi, emi bẹ̀ ọ, ki o wá si iwaju 
rẹ; ki iwọ ki o má jẹ ki emi pada si ile Jonatani 
akọwe, ki emi má ba kú nibẹ. 

21 Sedekiah, ọba, si paṣẹ pe ki nwọn ki o fi 
Jeremiah pamọ sinu agbala ile—túbu, ati pe ki 


JEREMIAH - 37, 38 
nwọn ki o ma fun u ni iṣu akara kọkan lojoju— 
mọ, lati ita awọn alakara, titi gbogbo akara fi 
tan ni ilu. Jeremiah si wà li agbala ile—túbu. 


3 8 1 NIGBANA ni Ṣefatiah, ọmọ Matta— 

ni, ati Gedaliah, ọmọ Paṣuri, ati Ju— 
kali, ọmọ Ṣelemiah, ati Paṣuri ọmọ Malkiah, 
gb6 gbogbo ọrọ ti Jeremiah ti sọ fun gbogbo 
enia, wipe, 

2 Bayi li Oluwa wi pe, ẹniti o ba joko ni ilu yi 
yio kú nipa idà, nipa ìyan, ati nipa àjaka— 
lẹ—àrun, ẹniti o ba si jade tò awọn ara Kaldea lọ 
yio yẹ̀; a o si fi ẹmi r fun u bi ikogun, yio si yẹ̀. 

3 Bayi li Oluwa wi pe, lôtọ a o fi ilu yi le 
ọwọ ogun ọba Babeli, ẹniti yio si kô o. 

4 Awọn ijoye si sọ fun ọba pe, Jẹ ki a pa 
ọkunrin yi: nitori bayi li o mu ọwọ awọn olo— 
gun ti o kù ni ilu yi rọ, pẹlu ọwọ gbogbo enia, 
ni sisọ iru ẹ̀rọ bayi fun wọn: nitori ọkunrin yi 
kò wá alafia awọn enia yi, bikoṣe ibi wọn. 

5 Sedekiah ọba, si wipe, Wò o, on wà li ọwọ 
nyin, nitori ọba kò le iṣe ohun kan lẹhin nyin. 

6NNwọn si mu Jeremiah, nwọn si sọ ọ sinu 
iho Malkiah ọmọ Hammeleki, ti o wà li agbala 
ile—túbu: nwọn fi okun sọ Jeremiah kalẹ sisa— 
lẹ. Omi kò si si ninu iho na, bikoṣe ẹrẹ̀: Jere— 
miah si rì sinu ẹrẹ̀ na. 

7 Nigbati Ebedmeleki, ara Etiopia, iwẹfa 
kan, ti o wà ni ile ọba, gbẹ pe, nwọn fi Jere— 
miah sinu iho: ọba joko nigbana li ẹnu—bode 
Benjamini; 

t Ebedmeleki si jade lati ile ọba lọ, o si sọ 
fun ọba wipe, 

9Oluwa mi, ọba! awọn ọkunrin wọnyi ti ṣe 
ibi ni gbogbo eyi ti nwọn ti ṣe si Jeremiah woli 
pe, nwọn ti sọ ọ sinu iho; ebi yio si fẹrẹ pa a kú 
ni ibi ti o gbe wà: nitori onjẹ kò si mọ ni ilu. 

10 Nigbana ni ọba paṣẹ fun Ebedmeleki, ara 
Etiopia, wipe, Mu ọgbọn enia lọwọ lati ihin lọ, 
ki o si fà Jeremiah soke lati inu iho, ki o to kú. 

11 Ebedmeleki si mu awọn enia na pẹlu rẹ̀, 
o si lọ si ile ọba labẹ iyara iṣura, o si mu akisa 
ati oṣuka lati ibẹ wá, o si fi okùn sọ wọn kalẹ 
si Jeremiah ninu iho. 

12 Ebedmeleki, ara Etiopia, si sọ fun Jere— 
miah pe, Fi akisa ati oṣuka wọnyi si abẹ abia 
rẹ, lori okùn. Jeremiah si ṣe bẹ. 

13 Bẹni nwọn fi okùn fà Jeremiah soke, 
nwọn si mu u goke lati inu iho wá: Jeremiah 
si wà ni agbala ile—tubu. 

14 Nigbana ni Sedekiah, ọba, ranṣẹ, o mu 
Jeremiah woli, wá sọdọ rẹ̀ si ẹnu—ÒỌna kẹta ti 
o Wa ni ile Oluwa: ọba si wi fun Jeremiah pe, 





JEREMIAH. 38, 39 


Emi o bi ọ lere ohun kan: máṣe fi nkankan 
pamọ fun mi. 

15 Jeremiah si wi fun Sedekiah pe, Bi emi 
ba sọ fun ọ, iwọ kì o ha pa mi nitôtọ? bi mo ba 
si fi imọran fun ọ, iwọ kì yio fetisi ti emi. 

16 Sedekiah, ọba, si bura nikọkọ fun Jere— 
miah, wipe, Bi Oluwa ti wà, ẹni ti o da ẹmi 
Wa yi, emi kì yio pa ọ, bẹni emi kì yio fi ọ le 
ọwọ awọn ọkunrin wọnyi, ti nwá ẹmi rẹ. 

17 Nigbana ni Jeremiah sọ fun Sedekiah pe; 
Bayi li Oluwa Ọlọrun awọn ọmọ—ogun, Ọlọ— 
run Israeli, wi pe: Bi iwọ o ba jade nitôtọ tọ 
awọn ijoye ọba Babeli lọ, nigbana ni ọkàn rẹ 
yio yẹ̀, a ki yio si fi iná kun ilu yi; iwọ o si ye 
ati ile rẹ. 

18 Ṣugbọn bi iwọ kì yio ba jade tọ awọn ijo— 
ye ọba Babeli lọ, nigbana ni a o fi ilu yi le ọwọ 
awọn ara Kaldea, nwọn o si fi iná kun u, iwọ 
kì yio si sala kuro li ọwọ wọn. 

19 Sedekiah ọba, si sọ fun Jeremiah pe, Eru 
awọn ara Juda ti o ya tọ awọn ara Kaldea mbà 
mi, ki nwọn ki o má ba fi mi le wọn lọwọ; 
nwọn a si fi mi ṣẹsin. 

20 Ṣugbọn Jeremiah wipe, nwọn kì yio si fi 
ọ le wọn lọwọ, emi bẹ̀ ọ, gbẹ ẹrọ Oluwa ti mo 
sọ fun ọ: yio si dara fun ọ, ọkàn rẹ yio si yò. 

21 Ṣugbọn bi iwọ ba kò lati jade lọ, eyi li 
ohun ti Oluwa ti fi hàn mi: 

22 Si wò o, gbogbo awọn obinrin ti o kù ni 
ile ọba Juda li a o mu tò awọn ijoye ọba Babeli 
lọ, awọn obinrin wọnyi yio si wipe, Awọn ọrẹ 
rẹ ti tàn ọ jẹ, nwọn si ti bori rẹ: ẹsẹ rẹ̀ rì sinu 
ẹrẹ̀ wayi, nwọn pa ẹhin dà. 

23 Nwọn o si mu gbogbo awọn aya rẹ ati 
awọn ọmọ rẹ jade tọ awọn ara Kaldea lọ: iwọ 
kì yio si sala kuro li ọwọ wọn, ọwọ ọba Babeli 
yio si mu ọ: iwọ o si mu ki nwọn ki o fi iná 
kun ilu yi. 

24 Sedekiah si wi fun Jeremiah pe, Máṣe jẹ 
ki ẹnikan mò niti òrọ wọnyi, ki iwọ má ba kú. 

25 Ṣugbọn bi awọn ijoye ba gbọ pe emi ti ba 
ọ sòrọ, bi nwọn ba si wá sọdọ rẹ, ti nwọn sọ 
fun ọ pe, Sọ fun wa nisisiyi eyi ti iwọ ti sọ fun 
ọba, máṣe fi pamọ fun wa, awa kì o si pa ọ; ati 
eyi ti ọba sọ fun ọ pẹlu: 

26 Nigbana ni ki iwọ ki o wi fun wọn pe, 
Emi mu ẹ̀bẹ mi wá siwaju ọba, pe ki o má mu 
mi pada lọ si ile Jonatani, lati kú sibẹ. 

271 Gbogbo awọn ijoye si tò Jeremiah wá, 
nwọn bi i lere: o si sọ fun wọn gẹgẹ bi gbogbo 
òrọ wọnyi ti ọba ti palaṣẹ fun u. Bẹni nwọn 
dakẹ nwọn si jérẹ̀; nitori ẹnikan kò gbé òran 
na. 


574 


28 Jeremiah si ngbe agbala ile—túbu titi di 
ọjọ ti a kú Jerusalemu. 


39 1O si ṣe, nigbati a kò Jerusalemu (li 
ọdun kẹsan Sedekiah, ọba Juda, li oṣu 
kẹwa ni Nebukadnessari, ọba Babeli, ati gbogbo 
ogun rẹ wá si Jerusalemu, nwọn si dé tì i. 

2 Ati li ọdun kọkanla Sedekiah, li oṣu kẹrin, 
li ọjọ keṣan oṣu li a fọ ilu na.) 

Gbogbo awọn ijoye ọba Babeli si wọle, 
nwọn si joko li ẹnu—bode aárin, ani Nerga— 
li—Ṣareseri, Samgari—nebo, Sarsikimu, olori 
iwefa, Nergali—Ṣareseri, olori amoye, pẹlu 
gbogbo awọn ijoye ọba Babeli iyokù. 

8O si ṣe, nigbati Sedekiah, ọba Juda, ati 
gbogbo awọn ologun ri wọn, nigbana ni nwọn 
sá, nwọn si jade kuro ni ilu li oru, nwọn gba 
òna ọgbà ọba ati ẹnu—bode lárin odi mejeji, 
nwọn si jade lọ li ọna pẹtẹlẹ. 

b'Ṣugbọn ogun awọn ara Kaldea lepa wọn, 
nwọn si ba Sedekiah, ọba, ni pẹtẹlẹ Jeriko; 
nigbati nwọn si mu u, nwọn mu u goke wá 
sọdọ Nebukadnessari, ọba Babeli, ni Ribla ni 
ilẹ Hamati, nibiti o sòrọ idajọ lori rẹ̀. 

6 Nigbana ni ọba Babeli pa awọn ọmọ Se— 
dekiah ni Ribla, niwaju rẹ̀; ọba Babeli si pa 
gbogbo awọn ọlọla Juda pẹlu. 

? Pẹlupẹlu o fọ Sedekiah li oju, o si fi ẹ̀wọn 
dẹ̀ e, lati mu u lọ si Babeli. 

8 Awọn ara Kaldea si fi ile ọba ati ile awọn 
enia joná, nwọn si WÔô odi Jerusalemu lulẹ. 

5 Nebusaradani, balogun iṣọ, si kò iyokù 
awọn enia ti o kù ni ilu ni igbekun lọ si Babe— 
li, pẹlu awọn ti o ti ya lọ, ti o ya sọdọ rẹ̀, pẹlu 
awọn enia iyokù ti o kú. 

10 Ṣugbọn Nebusaradani, balogun iṣọ, si mu 
diẹ ninu awọn enia, ani awọn talaka ti kò ni 
nkan rara, joko ni ilẹ Juda, o si fi ọgba—àjara 
ati oko fun wọn li àkoko na. 

11 Nebukadnessari, ọba Babeli, si paṣẹ fun 
Nebusaradani, balogun iṣọ, niti Jeremiah, 
wipe, 

12 Mu u, ki o si bojuto o, mà si ṣe e ni ibi 
kari; ṣugbọn gẹgẹ bi on ba ti sọ fun ọ, bẹni ki 
iwọ ki o ṣe fun u. 

13 Bẹni. Nebusaradani, balogun. iṣọ, ati 
Ne'ouṣaṣbani, olori iwẹfa, ati Nergali Ṣareseri, 
olori amoye, ati gbogbo ijoye ọba Babeli, si 
Tanṣẹ, 

14 Ani nwọn ranṣẹ nwọn si mu Jeremiah 
jade ni agbala ile—tubu, nwọn si fi fun Geda— 
liah, ọmọ Ahikamu, ọmọ Ṣafani, pe ki o mu U 
lọ si ile: bẹni o ngbe árin awọn enla. 


575 


15 Ọrọ Oluwa si tò Jeremiah wá, nigbati a 
se e mọ ninu àgbala ile—túbu, wipe, 

16 Lọ, ki o si sọ fun Ebedmeleki, ara Etiopia, 
wipe: Bayi li Oluwa awọn ọmọ—ogun, Ọlọrun 
Israeli wi pe, wò o, emi o mu ẹ̀rọ mi wá sori 
ilu yi fun ibi, kì isi ṣe fun rere; nwọn o si ṣẹ 
niwaju rẹ li ọjọ na. 

17 Ṣugbọn emi o gbà ọ li ọjọ na, li Oluwa wi: 
a kì o si fi ọ le ọwọ awọn enia na ti iwọ bẹ̀ru. 

18 Nitori emi o gbà ọ là nitôtọ, iwọ kì o si ti 
ipa idà ṣubu, ṣugbọn ẹ̀mi rẹ yio jẹ bi ikogun fun 
ọ: nitoripe iwọ ti gbẹkẹ rẹ le mi, li Oluwa wi. 
40 1ỌRỌ ti o tò Jeremiah wá lati ọdọ 

Oluwa, lẹhin ti Nebusaradani, balo— 
gun iṣọ, ti ranṣẹ pẹ e lati Rama. Nitori nigbati 
o muu, a fi ẹwọn dẹ̀ e lárin gbogbo awọn igbe— 
kun Jerusalemu ati Juda, ti a kô ni ìgbekun lọ 
si Babeli. 

2 Balogun iṣọ si mu Jeremiah, o si wi fun u 
pe, Oluwa, Ọlọrun rẹ, ti sọ ibi yi si ilu yi. 

3 Oluwa si ti mu u wá, o si ṣe gẹgẹ bi o ti 
Wi: nitoripe ẹnyin ti ṣẹ̀ si Oluwa, ẹ kò si gbé 
ohùn rẹ̀, nitorina ni nkan yi ṣe de ba nyin. 

4 Njẹ nisisiyi, wò o, mo tú ọ silẹ li oni kuro 
ninu ẹ̀wọn ti o wà li ọwọ rẹ: bi o ba dara li oju 
rẹ lati ba mi lọ si Babeli, kalọ, emi o boju to ọ: 
ṣugbọn bi kò ba dara li oju rẹ lati ba mi lọ si 
Babeli, jọwọ rẹ̀; wò o, gbogbo ilẹ li o wà ni— 
waju rẹ, ibi ti o ba dara ti o ba si tọ li oju rẹ 
lati lọ, lọ sibẹ. 

5 Bi bẹkọ, pada tò Gedaliah, ọmọ Ahikamu, 
ọmọ Ṣafani, ẹniti ọba Babeli ti fi jẹ bálẹ lori ilu 
Juda, ki o si má ba a gbe lárin ọpọ enia, tabi 
ibikibi ti o ba tọ li oju rẹ, lati lọ, lọ sibẹ̀. Balo— 
gun iṣọ si fun u li onjẹ ati ẹbun; o si jéwéẹ rẹ̀ 
lọwọ. 

6 Jeremiah si lọ sọdọ Gedaliah, ọmọ Ahika— 
mu, ni Mispa; o si mba a gbe lárin awọn enia, 
ti o kù ni ilẹ na. 

7 Njẹ nigbati gbogbo awọn olori ogun, ti o 
wà li oko, awọn ati awọn ọkunrin wọn, gbẹ 
pe ọba Babeli ti fi Gedaliah, ọmọ Ahikamu, jẹ 
bálẹ ni ilẹ na, o si ti fi awọn ọkunrin fun u, ati 
awọn obinrin, ati awọn ọmọde, ati ninu awọn 
talaka ilẹ na, ninu awọn ti a kò ké lọ ni 
igbekun si Babeli. 

8Nwọn tò Gedaliah wá ni Mispa, ani 
Iṣmaeli, ọmọ Netaniah, ati Johanani, ati Jo— 
natani, awọn ọmọ Karea, ati Seraiah, ọmọ 
Tanhumeti, ati awọn ọmọ Efai, ara Netofa, ati 
Jesaniah, ọmọ ara Maaka, awọn ati awọn 
ọkunrin wọn, 


JEREMIAH 39—44 
9 Gedaliah, ọmọ Ahikamu, ọmọ Ṣafani, si 
bura fun wọn ati fun awọn ọkunrin wọn, wipe: 
Ẹ máṣbẹ̀ru lati sìn awọn ara Kaldea: ẹ gbe ilẹ̀ na, 
kì ẹ si má sin ọba Babeli, yio si dara fun nyin. 

10 Bi o ṣe ti emi, wò o, emi o ma gbe Mis— 
pa, lati sìn awọn ara Kaldea, ti yio tọ wa wá; 
ṣugbọn ẹnyin ẹ kô ọti—waini jọ, ati eso—igi, 
ati ororo, ki ẹ si fi sinu ohun—elo nyin, ki ẹ si 
gbe inu ilu nyin ti ẹnyin ti gbà. 

tI Pẹlupẹlu gbogbo awọn ara Juda, ti o wà 
ni Moabu, ati lárin awọn ọmọ Ammoni, ati ni 
Edomu, ati awọn ti o wà ni gbogbo ilẹ wọnni 
gbẹ pe, ọba Babeli ti fi iyokù silẹ fun Juda, ati 
pe o ti fi Gedaliah, ọmọ Ahikamu, ọmọ Ṣafa— 
ni, ṣolori wọn; 

12Gbogbo awọn ara Juda si pada lati ibi 
gbogbo wá ni ibi ti a ti lé wọn si, nwọn si wá 
si ilẹ Juda sọdọ Gedaliah si Mispa, nwọn si kô 
ọti—Waini ati eso igi jọ pupọpupọ. 

13 Ṣugbọn Johanani, ọmọ Karea, ati gbogbo 
awọn olori ogun ti o wà li oko, tọ Gedaliah wá 
si Mispa. 

14 Nwọn si wi fun u pe, Iwọ ha mò dajudaju 
pe: Baalisi, ọba awọn ọmọ Ammoni, ti ran 
Iṣmaeli, ọmọ Netaniah, lati pa ọ? Ṣugbọn Ge— 
daliah, ọmọ Ahikamu, kò gbà wọn gbẹ. 

15 Nigbana ni Johanani, ọmọ Karea, si sọ 
nikọkọ fun Gedaliah ni Mispa pe, Jẹ ki emi lọ, 
mo bẹ ọ, emi o si pa Iṣmaeli, ọmọ Netaniah, 
ẹnikan kì yio si mò: Éṣe ti on o fi pa ọ, ti 
gbogbo awọn ara Juda ti a kojọ tì ọ, yio tuka, 
ati iyokù Juda yio ṣegbe? 

16 Ṣugbọn Gedaliah, ọmọ Ahikamu, sọ fun 
Johanani, ọmọ Karea pe, Iwọ kò gbọdọ ṣe 
nkan yi, nitori eke ni iwọ ṣe mọ Iṣmaeli. 

4 l 1 O si ṣe li oṣu keje Iṣmaeli, ọmọ Ne— 
taniah ọmọ Eliṣama, ninu iru—ọmọ 
ọba, ati awọn ijoye ọba, ati ọkunrin mẹwa 
pẹlu rẹ̀, nwọn tò Gedaliah, ọmọ Ahikamu, wá 
ni Mispa: nibẹ ni nwọn jumọ jẹun ni Mispa. 
2Nigbana ni Iṣmaeli, ọmọ Netaniah, ati 
awọn ọkunrin mẹwa ti nwọn wà pẹlu rẹ̀, 
nwọn fi idà kọlu Gedaliah, ọmọ Ahikamu, 
ọmọ Ṣafani, nwọn si pa a, on ẹniti ọba Babeli 
ti fi jẹ balẹ lori ilẹ na. 

3 Pẹlupẹlu Iṣmaeli pa gbogbo awọn ara Juda 
ti o wà pẹlu rẹ̀, ani pẹlu Gedaliah, ni Mispa, 
ati awọn ara Kaldea, ti a ri nibẹ, awọn ologun. 

4 O si ṣe li ọjọ keji lẹhin ti o ti pa Gedaliah, 
ti ẹnikan kò si mò. 

5 Nigbana ni ọgọrin ọkunrin wá lati Ṣeke— 
mu, lati Ṣilo, ati lati Samaria, ti nwọn fá 


JEREMIAH. 41, 42 


irungbọn wọn, nwọn fà aṣọ wọn ya, nwọn si 
ṣá ara wọn lọgbẹ, nwọn mu ọrẹ-ẹbọ ati turari 
li ọwọ wọn lati mu u wá si ile Oluwa. 

6 Ismaeli, ọmọ Netaniah, si jade lati Mispa 
lọ ipade wọn, bi o ti nlọ, o nsọkun: o si ṣe, bi 
o ti pade wọn, o wi fun wọn pe, jẹ ki a lọ sọdọ 
Gedaliah, ọmọ Ahikamu. 

?O si ṣe, nigbati nwọn de arin ilu, ni Ima— 
eli, ọmọ Netaniah, pa wọn, on, ati awọn 
ọkunrin ti o wa pẹlu rẹ̀ si sọ wọn sinu iho. 

8Ṣugbọn ọkunrin mẹwa wà lárin wọn ti 
nwọn sọ fun Iṣmaeli pe, máṣe pa wa: nitori 
awa ni iṣura li oko, ti alikama, ati ti ọka barli, 
ati ti ororo, ati oyin. Bẹli o jọwọ wọn, kò si pa 
wọn pẹlu awọn arakunrin wọn. 

9 Ati iho na ninu eyi ti Iṣmaeli ti sọ gbogbo 
okú ọkunrin wọnyi si, awọn ti o ti pa pẹlu 
Gedaliah, ni eyiti Asa, ọba, ti ṣe nitori ibẹ̀ru 
Baaṣa, ọba Israeli: Iṣmaeli, ọmọ Netaniah, si fi 
awọn ti a pa kún u. 

10 Iṣmaeli si ké gbogbo iyokù awọn enia ti o 
wà ni Mispa ni igbekun, awọn ọmọbinrin 
ọba, ati gbogbo enia ti o kú ni Mispa, awọn ti 
Nebusaradani, balogun iṣọ, ti fi le Gedaliah, 
ọmọ Ahikamu lọwọ: Iṣmaeli, ọmọ Netaniah, 
si ká wọn ni igbekun, o si kuro nibẹ lati 
Tekọja lọ sọdọ awọn ọmọ Ammoni. 

11 Ṣugbọn nigbati Johanani, ọmọ Karea, ati 
gbogbo awọn olori ogun ti o pẹlu rẹ̀, gbẹ ibi ti 
Iṣmaeli, ọmọ Netaniah ti ṣe, 

12 Nigbana ni nwọn ké gbogbo awọn 
ọkunrin, nwọn si lọ iba Iṣmaeli, ọmọ Netani— 
ah jà, nwọn si ri i li ẹba omi nla ti o wà ni Gi— 
beoni. 

130 si ṣe, nigbati gbogbo awọn enia ti o wà 
pẹlu Iṣmaeli ri Johanani, ọmọ Karea, ati gbogbo 
awọn olori ogun ti o pẹlu rẹ̀, nwọn si yọ, 

14 Bẹni gbogbo awọn enia, ti Iṣmaeli ti ké lọ 
ni igbekun lati Mispa, yi oju wọn, nwọn si yi— 
pada, nwọn si lọ sọdọ Johanani, ọmọ Karea. 

15 Ṣugbọn Iṣmaeli, ọmọ Netaniah, bẹ lọwọ 
Johanani pẹlu ọkunrin mẹjọ, o si lọ sọdọ 
awọn ọmọ Ammoni. 

16 Johanani, ọmọ Karea, ati gbogbo awọn 
olori ogun ti o wà pẹlu rẹ̀, si mu gbogbo iyokú 
awọn enia ti o ti gba lọwọ Iṣmaeli, ọmọ 
Netaniah, lati Mispa, lẹhin ti o ti pa Gedaliah, 
ọmọ Ahikamu ani, akọni ọkunrin ogun, ati 
awọn obinrin, ati awọn ọmọde, ati awọn iwẹfa, 
awọn ti o ti tun mu pada lati Gibeoni Wá: 

1? Nwọn si kuro nibẹ, nwọn si joko ni 
ibugbe Kinhamu, ti o wa lẹba Betlehemu, lati 
lọ ide Egipti. 


576 


18 Nitoriti ẹ̀ru ba wọn niwaju awon ara 
Kaldea, nitoriti Iṣmaeli ọmọ Netaniah, ti pa 
Gedaliah, ọmọ Ahikamu ẹniti ọba Babeli fi jẹ 


bálẹ ni ilẹ na. 

4 2 iNIGBANA ni gbogbo awọn olori 
ogun, ati Johanani, ọmọ Karea, ati 

Jesaniah, ọmọ Hoṣaiah, ati gbogbo awọn enia 

lati ẹni—kekere de ẹni—nla, nwọn wá, 

2 Nwọn si sọ fun Jeremiah woli, pe, Awa bẹ 
ọ, jẹ ki ẹ̀bẹ wa ki o wá siwaju rẹ, ki o si gba— 
dura fun wa si Oluwa Ọlọrun rẹ, ani fun 
gbogbo iyokú yi; (nitori lati inu òpọlọpọ, diẹ li 
awa kú, gẹgẹ bi oju rẹ ti ri wa:) 

3 Ki Oluwa Ọlọrun rẹ le fi ọna hàn wa ninu 
eyi ti awa iba rìn, ati ohun ti awa iba ṣe. 

4 Jeremiah, woli, si wi fun Wọn pe, emi 
gb9; wò o, emi o gbadura si Oluwa Ọlọrun 
nyin gẹgẹ bi ẹrọ nyin; yio si ṣe, pe ohunko— 
hun ti Oluwa yio fi da nyin lohùn emi o sọ ọ 
fun nyin; emi kì o ṣẹ nkankan kú fun nyin. 

5Nwọn si wi fun Jeremiah pe, ki Oluwa ki 
o ṣe ẹlẹri otitọ ati ododo lárin Wa, bi awa kò 
ba ṣe gẹgẹ bi gbogbo òrọ ti Oluwa, Ọlọrun rẹ, 
yio rán ọ si wa. 

65 Iba ṣe rere, iba ṣe ibi, awa o gbà ohùn 
Oluwa Ọlọrun wa gbé, sọdọ ẹniti awa rán ọ: 
ki o le dara fun wa, bi awa ba gbà ohùn Olu- 
wa Ọlọrun wa gbQ. 

"O si ṣe lẹhin ọjọ mẹwa li òrọ Oluwa tò Je— 
Terniah wá. 

ti Nigbana ni o pe Johanani, ọmọ Karea, ati 
gbogbo awọn olori ogun ti o Wà pẹlu rẹ̀, ati 
gbogbo awọn enia lati ẹni—kekere titi de 
ẹni—nla. 

t O si wi fun wọn pe, Bayi li Oluwa Ọlọrun 
Israeli wi, sọdọ ẹniti ẹnyin rán mi, lati mu 
ẹ̀bẹ nyin wá siwaju rẹ̀; 

10 Bi ẹnyin o ba gbe ilẹ yi lôtọ, nigbana ni 
emi o gbe nyin ro emi kì yio si fà nyin lulẹ, 
emi o si gbìn nyin, emi kì yio si fà nyin tu: ni— 
tori emi yi ọkàn pada niti ibi ti emi ti ṣe si 
nyin. 

11 Ẹ má bẹ̀ru ọba Babeli, ẹniti ẹnyin mbẹ̀ru: 
ẹ máṣe bẹ̀ru rẹ̀, li Oluwa wi: nitori emi wà 
pẹla nyin lati ràn nyin lọwọ, ati lati gbà nyin li 
ọwọ rẹ̀. 

12 Emi o si fi anu hàn fun nyin, ki on ki o le 
ṣánu fun nyin, ki o si mu ki ẹnyin pada si ilẹ 
nyin. 

13 Ṣugbọn bi ẹnyin ba wipe, Awa kì yio gbe 
ilẹ yi, ti ẹnyin kò si gbà ohùtn Oluwa Ọlọrun 
nyin gbẹ. 


577 


14 Wipe, bẹkò; ṣugbọn awa fẹ lọ si ilẹ Egip— 
ti, nibiti awa kì yio ri ogun—kogun, ti a kì o si 
gbé iré fẹ̀re, ti ebi onjẹ kò ni ipa wa, nibẹ li 
awa o si má gbe: 

15 Njẹ nisisiyi, nitorina, ẹ gbé ọrọ Oluwa, 
ẹnyin iyokú Juda, Bayi li Oluwa awọn 
ọmọ—ogun, Ọlọrun Israeli, wi pe, Bi ẹ ba gbe 
oju nyin patapata le ati lọ si Egipti, bi ẹnyin ba 
lọ lati ṣe atipo nibẹ, 

16 Yio si ṣe, idà ti ẹnyin bẹ̀ru, yio si le nyin ba 
ni ilẹ Egipti; ati ìyan, ti ẹnyin bẹ̀ru, yio tẹle 
nyin girigiri nibẹ ni Egipti; nibẹ li ẹnyin o si kú. 

1? Bẹni gbogbo awọn ọkunrin ti nwọn gbe 
oju wọn si ati lọ si Egipti lati ṣatipo nibẹ; 
nwọn o kú, nipa idà, nipa ìyan, tabi nipa àja— 
kalẹ—arun, ẹnikẹni ninu wọn ki yio kú, tabi kì 
o sala kuro ninu ibi ti emi o mu wá sori wọn. 

18 Nitori bayi li Oluwa awọn ọmọ—ogun, 
Ọlọrun Israeli wi, pe, Gẹgẹ bi emi ti dá ibinu 
mi ati irunu mi sori awọn olugbe Jerusalemu; 
bẹ̀ni emi o dà irunu mi le nyin lori, ẹnyin ti 
yio lọ si Egipti: ẹnyin o si di ẹni—ẹ̀gun, ati 
ẹni—iyanu, ati ẹ̀gan, ati ẹ̀sin; ẹnyin kì yio si 
tun ri ibi yi mọ. 

19 Oluwa ti sọ niti nyin, ẹnyin iyokù Juda, ẹ 
má lọ si Egipti: ẹ mò dajudaju pe emi ti jẹri si 
nyin li oni yi. 

20 Nitori ọkàn nyin li ẹnyin tanjẹ, nigbati 
ẹnyin rán mi si Oluwa, Ọlọrun nyin, wipe, 
Gbadura fun wa si Oluwa, Ọlọrun wa: ati 
gẹgẹ bi gbogbo eyi ti Oluwa Ọlọrun wa yio 
wi, bẹni ki o sọ fun wa, awa o si ṣe e. 

21 Emi si ti sọ fun nyin loni; ṣugbọn ẹnyin 
kò gbẹ ohún Oluwa, Ọlọrun nyin, ati gbogbo 
eyi ti on ti ran mi si nyin. 

22 Njẹ nitorina, ẹ mò dajudaju pe, ẹnyin o 
kú nipa idà, nipa ìyan, ati nipa ajakalẹ—arun, 
ni ibẹ na nibiti ẹnyin fẹ lati lọ iṣe atipo. 
43 1O si ṣe, nigbati Jeremiah pari òrọ 

isọ fun gbogbo awọn enia, ani 
gbogbo òrọ Oluwa Ọlọrun wọn, eyiti Oluwa 
Ọlọrun wọn ti rán a si wọn, ani gbogbo ẹ̀rọ 
wọnyi. 

2 Nigbana ni Asariah, ọmọ Hoṣaiah, ati Jo— 
hanani, ọmọ Karea, ati gbogbo awọn agberaga 
enia, wi fun Jeremiah pe, Iwọ ṣe eke! Oluwa, 
Ọlọrun wa, kò ran ọ lati wipe, Ẹ má lọ si 
Egipti lati ṣatipo nibẹ: 

3 Ṣugbọn Baruku, ọmọ Neriah, li o fi ẹ̀rọ si 
ọ li ẹnu si wa, nitori lati fi wa le awọn ara 
Kaldea lọwọ, lati pa wa ati lati ké wa ni igbe— 
kun lọ si Babeli. 


JEREMIAH. 42 —44 
4 Bẹni Johanani, ọmọ Karea, ati gbogbo 
awọn olori ogun, ati gbogbo awọn enia, kò 
gbà ohùn Oluwa gbé, lati má gbe ilẹ Juda, 

5 Johanani, ọmọ Karea, ati gbogbo awọn 
olori ogun, si mu gbogbo iyokú Juda, ti nwọn 
pada lati gbogbo orilẹ—ede wá, ni ibi ti a ti le 
Wọn si, lati ma gbe ilẹ Juda; 

6 Awọn ọkunrin, ati awọn obinrin, ati awọn 
ọmọde, ati awọn ọmọbinrin ọba, ati gbogbo 
enia ti Nebusaradani, balogun iṣọ, ti kú silẹ 
lọdọ Gedaliah, ọmọ Ahikamu, ọmọ Ṣafani, ati 
Jeremiah woli, ati Baruku, ọmọ Neriah, 

?Nwọn si wá si ilẹ Egipti: nitori nwọn kò 
gbà ohùn Oluwa gbQ: bayi ni nwọn wá si Ta— 
fanesi. 

8 Nigbana ni ẹ̀rọ Oluwa tò Jeremiah wá ni 
Tafanesi, wipe, 

9 Mu okuta nla li ọwọ rẹ ki o si fi wọn pamọ 
sinu amò, ni ile—iná briki ti o wà ni ẹnu—òna 
ile Farao ni Tafanesi, li oju awọn ọkunrin Juda. 

10 Ki o si wi fun wọn pe, Bayi li Oluwa 
awọn ọmọ-ogun, Ọlọrun Israeli, wi, pe, wò 
o, emi o ranṣẹ, emi o si mu Nebukadnessari, 
ọba Babeli, iranṣẹ mi, emi o si gbe itẹ rẹ̀ kalẹ 
lori okuta wọnyi, ti emi ti fi pamọ; on o si tẹ 
itẹ ọla rẹ̀ lori wọn. 

11 Nigbati o ba si de, on o kọlu ilẹ Egipti, on 
o si fi ti ikú, fun ikú: ti igbekun, fun igbekun; 
ati ti idà, fun idà. 

12 Emi o si dá iná kan ni ile awọn oriṣa Egip— 
ti; on o si sun wọn, yio si ké wọn lọ; on o si fi 
ilẹ Egipti wọ ara rẹ̀ laṣọ gẹgẹ bi oluṣọ—agutan ti 
iwò aṣọ rẹ̀; yio si jade lati ibẹ lọ li alafia. 

13 Yio si fẹ ere ile—6rùn, ti o wà ni ilẹ Egipti 
tíitu, yio si fi iná kun ile awọn oriṣa awọn ara 


Egipti. 

44 1 ỌRỌ ti o tò Jeremiah wá fun gbogbo 
awọn ara Juda ti ngbe ilẹ Egipti, ti 

ngbe Migdoli, ati Tafanesi, ati Nofu, ati ilẹ 

Patrosi, wipe, 

2 Bayi li Oluwa awọn ọmọ—ogun, Ọlọrun 
Israeli wi pe, ẹnyin ti ri gbogbo ibi ti emi ti 
mu wá sori Jerusalemu, ati sori gbogbo ilu 
Juda; si wò o, ahoro ni nwọn li oni yi, ẹnikan 
kò si gbe inu wọn. 

3 Nitori ìwa—buburu wọn ti nwọn ti hú lati 
mu mi binu, ni lilọ lati sun turari ati lati sìn 
awọn ọlọrun miran, ti nwọn kò mò, awọn, 
tabi ẹnyin, tabi awọn baba nyin. 

4 Emi si ran gbogbo awọn iranṣẹ mi, awọn 
woli si nyin, emi dide ni kutukutu, mo rán 
wọn, wipe, A! ẹ máṣe ohun irira yi ti emi korira. 


JEREMIAH 44 

5 Ṣugbọn nwọn kò gbé, bẹni nwọn kò tẹti 
wọn silẹ lati yipada kuro ninu ìwa—buburu 
wọn, ki nwọn ki o má sun turari fun ọlọrun 
miran. 

6 Nitorina ni mo ṣe dà ìrunu mi ati ibinu mi 
jade, a si daná rẹ̀ ni ilu Juda, ati ni ita Jerusale— 
mu: nwọn si di ofo ati ahoro, gẹgẹ bi ti oni yi. 

? Njẹ nisisiyi, bayi li Oluwa, Ọlọrun awọn 
ọmọ-ogun, Ọlọrun Israeli, wi pe, nitori kini 
ẹ ṣe da ẹ̀ṣẹ nla yi si ọkàn nyin, lati ke ninu 
nyin ani ọkunrin ati obinrin, ati ọmọde ati 
ọmọ-—ọmu, kuro lárin Juda, lati má kú iyokú 
fun nyin; 

8 Ninu eyiti ẹnyin fi iṣẹ ọwọ nyin mu mi 
binu, ni sisun turari fun ọlọrun miran ni ilẹ 
Egipti, nibiti ẹnyin lọ lati ṣatipo, ki ẹ le ke ara 
nyin kuro, ati ki ẹ le jẹ ẹni—ẹ̀gun ati ẹsin, lá— 
rin gbogbo orilẹ—ẹ̀de ilẹ aiye? 

9 Ẹnyin ha ti gbagbe ìwa—buburu awọn 
baba nyin, ati ìwa—buburu awọn ọba Juda, ati 
ìwa—buburu awọn aya wọn, ati ìwa—buburu 
ẹnyin tikara nyin, ati ìwa—buburu awọn aya 
nyin, ti nwọn ti hú ni ilẹ Juda, ati ni ita Jeru- 
salemu. 

10 Nwọn kò rẹ̀ ara wọn silẹ titi di oni yi, 
bẹ̀ni wọn kò bẹ̀ru, tabi ki nwọn ki o rìn ninu 
ofin mi, tabi ninu ilana mi ti emi gbe kalẹ ni— 
Waju nyin ati niwaju awọn baba nyin. 

11 Nitorina bayi li Oluwa awọn ọmọ—ogun, 
Ọlọrun Israeli, wi pe, wò o emi doju mi kọ 
nyin fun ibi, ati lati ke gbogbo Juda kuro. 

12 Emi o si mu gbogbo iyokú Juda, ti o ti gbe 
oju wọn si ati lọ si ilẹ Egipti, lati ṣatipo nibẹ, 
gbogbo wọn ni yio si run, nwọn o si ṣubu ní 
ilẹ Egipti; nwọn o si run nipa idà ati nipa ìyan, 
nwọn o kú lati ẹni—kekere wọn titi. de 
ẹni—nla wọn, nipa idà, ati nipa iyan: nwọn o 
si di ẹni—égun, ẹni—iyanu, ati ẹni-ẹ̀gan, ati 
ẹsin. 

13 Nitori emi o bẹ̀ awọn ti ngbe Egipti wò, 
gẹgẹ bi emi ti jẹ Jerusalemu niya, nipa idà, 
nipa ìyan, ati nipa àjakalẹ—arun; 

14 Ki o si si ẹniti o sala, ati ẹniti o kú, fun 
awọn iyokú Juda, ti o wọ ilẹ Egipti lati ma 
ṣatipo nibẹ, ti yio pada si ilẹ Juda, si eyiti 
nwọn ni ifẹ ati pada lọ igbe ibẹ: nitori kò si 
ọkan ti yio pada bikoṣe iru awọn ti o sala. 

15 Nigbana ni gbogbo awọn ọkunrin ti 
nwọn mò daju pe, awọn aya wọn ti sun turari 
fun ọlọrun miran, ati gbogbo awọn obinrin tí 
o duro nibẹ, apejọ nla, ati gbogbo awọn enia 
ti ngbe ilẹ Egipti ani ni Patrosi, da Jeremiah 
lohùn, wipe, 


578 


16 Ọrọ ti iwọ sọ fun wa li orukọ Oluwa, awa 
kì 'yio feti si tirẹ. 

17 Ṣugbọn dajudaju awa o ṣe ohunkohun ti 
o jade lati ẹnu Wa Wá, lati sun turari fun ayaba 
ọrun, ati lati da ẹbọ ohun mimu fun u, gẹgẹ bi 
awa ti ṣe, awa, ati awọn baba wa, awọn ọba 
Wa, ati awọn ijoye wa ni ilu Juda, ati ni ita Je- 
rusalemu: nigbana awa ni onjẹ pupọ, a si ṣe 
rere, a kò si ri ibi. 

18 Ṣugbọn lati igba ti awa ti fi sisun turari 
fun ayaba ọrun silẹ, ati lati da ẹbọ ohun mimu 
fun u, awa ti ṣalaini ohun gbogbo, a si run 
nipa idà ati nipa ìyan. 

13 Ati nigbati awa sun turari fun ayaba ọrun 
ti a si da ẹbọ ohun mimu fun u, lẹhin awọn 
ọkọ wa ni awa ha dín akara didùn rẹ̀ lati bọ ọ, 
ti a si da ẹbọ ohun mimu fun u bi? 

20 Nigbana ni Jeremiah sọ fun gbogbo awọn 
enia, fun awọn ọkunrin, ati fun awọn obinrin, 
ati fun gbogbo awọn enia ti o ti fun u li ẹ̀si yi 
wipe. 

21 Turari ti ẹnyin sun ni ilu Juda ati ni ita Je- 
rusalemu, ẹnyin ati awọn baba nyin, awọn ọba 
nyiri, ati awọn ijoye nyin, ati awọn enia ilẹ na, 
Olu'wa kò ha ranti rẹ̀, kò ha si wá si ọkàn rẹ̀? 

22 Tobẹ ti Oluwa kò le rọju pẹ mọ, nitori 
buburu iṣe nyin, ati nitori ohun irira ti ẹnyin 
ti ṣe; bẹni ilẹ nyin di ahoro, ati iyanu ati ẹ̀gun, 
laini olugbe, bi o ti ri li oni yi. 

23 Nitori ti ẹnyin ti sun turari, ati nitori ti 
ẹnyin ṣẹ̀ si Oluwa, ti ẹnyin kò gba ohùn Olu- 
Wa gbẹ, ti ẹ kò rin ninu ofin rẹ̀, ati ninu ilana 
rẹ̀, ati ninu ọrọ ẹri rẹ̀; nitorina ni ibi yi ṣe de si 
nyin, bi o ti ri li oni yi. 

24 Jeremiah sọ pẹlu fun gbogbo awọn enia, 
ati fun gbogbo awọn obinrin na pe, ẹ gbé ẹ̀rọ 
Oluwa gbogbo Juda ti o wa ni ilẹ Egipti: 

28 Bayi li Oluwa awọn ọmọ—ogun, Ọlọrun 
Israeli sọ, wipe, Ẹnyin ati awọn aya nyin, ẹn— 
yin fi ẹnu nyin sòrọ, ẹ si fi ọwọ nyin mu ṣẹ, ẹ 
si wipe, lôtọ awa o san ẹ̀jẹ wa ti awa ti jẹ, lati 
sun turari fun ayaba ọrun, ati lati da ẹbọ ohun 
mimu fun u, njẹ ni pipamọ, ẹ pa ẹ̀jẹ nyin mọ, 
ati ni sisan ẹ san ẹ̀jẹ nyin. 

26 Nitorina ẹ gbẹ ọrọ Oluwa, gbogbo Juda ti 
ngbe ilẹ Egipti, sa wò o, emi ti fi orukọ nlanla 
mi bura, li Oluwa wi, pé, a kì yio pò orukọ mi 
li ẹnu ọkunrin—kunrin Juda ni gbogbo ilẹ 
Egipti, wipe, Oluwa, Ọlọrun wà. 

2? Wò o, emi o ṣọ wọn fun ibi, kì si iṣe fun 
Tere: ati gbogbo awọn ọkunrin Juda ti o wà ni 
ilẹ Egipti ni a o run nipa idà, ati nipa ìyan, titi 
nwọri o fi tan. 


579 


28 Ati awọn ti o sala lọwọ idà, yio pada ni 
iye diẹ lati ilẹ Egipti si ilẹ Juda; ati gbogbo 
iyokù Juda, ti o lọ si ilẹ Egipti lati ṣatipo nibẹ, 
yio mẹ ẹrọ tani yio duro, temi, tabi ti wọn. 

29 Eyi ni yio si jẹ àmi fun nyin, li Oluwa wi, 
pe, emi o jẹ nyin niya ni ibiyi, ki ẹnyin le mọ 
pe: òrọ mi yio duro dajudaju si nyin fun ibi: 

30 Bayi li Oluwa wi; wò o, emi o fi Fa— 
rao—hofra, ọba Egipti, le ọwọ awọn ọta rẹ̀, ati 
le ọwọ awọn ti nwá ẹmi rẹ̀; gẹgẹ bi emi ti fi 
Sedekiah, ọba Juda, le ọwọ Nebukadnessari, 
ọba Babeli ọta rẹ̀, ti o si wá ẹmi rẹ̀. 

4 5 1ỌRỌ ti Jeremiah, woli, sọ fun Ba— 
Tuku, ọmọ Neriah nigbati o ti kọ òrọ 

wọnyi sinu iwe tan li ẹnu Jeremiah li ọdun 

kẹrin. Jehoiakimu, ọmọ Josiah, ọba Juda, 

Wipe, 

2Bayi li Oluwa, Ọlọrun Israeli, wi fun ọ, 

iwọ Baruku; 

3 Iwọ wipe, Egbé ni fun mi nisisiyi! nitori ti 
Oluwa ti fi ibanujẹ kún ikanu mi; árẹ̀ mu mi 
ninu ẹ̀dun mi, emi kò si ri isimi. 

4 Bayi ni ki iwọ sọ fun u, Oluwa wi bayi; pe, 
Wò o, eyi ti emi ti kẹ, li emi o wo lulẹ, ati eyi 
ti emi ti gbìn li emi o fà tu, ani gbogbo ilẹ yi. 

5Iwọ ha si mbere ohun nla fun ara rẹ? 
máṣe bere: nitori, wò o, emi o mu ibi wá sori 
gbogbo ẹran—ara, li Oluwa wi: ṣugbọn ẹmi rẹ 
li emi o fi fun ọ bi ikogun ni gbogbo ibiti iwọ 
ba lọ si. 


4 Ô ỌRỌ Oluwa ti o tò Jeremiah, woli 
wá si awọn orilẹ—ẹ̀de. 

2 Si Egipti, si ogun Farao—Neko, ọba Egipti, 
ti o wà lẹba odò Ferate ni iha Karkemiṣi, ti 
Nebukadnessari, ọba Babeli, kọlu ni ọdun 
kẹrin Jehoiakimu, ọmọ Josiah, ọba Juda. 

3Ẹ mura apata ati asà, ẹ si sunmọ tosi si oju 
ìja, 

4Ẹ di ẹṣin ni gárì; ẹ gùn wọn, ẹnyin ẹlẹṣin, ẹ 
duro lẹsẹsẹ ninu akoro nyin; ẹ dan ẹ̀kọ, ẹ wọ 
ẹwu irin. 

5 ṣe ti emi ti ri wọn ni ibẹ̀ru ati ni ipẹhinda? 
awọn alagbara wọn li a lù bolẹ, nwọn sa, nwọn 
kò si wò ẹhin: ẹ̀ru yika kiri, li Oluwa wi. 

6 Ẹni ti o yara, kì yio salọ, alagbara ọkunrin 
kì yio si sala: ni iha ariwa lẹba odò Ferate ni 
nwọn o kọsẹ̀, nwọn o si ṣubu. 

7 Tani eyi ti o goke wá bi odò, ti omi rẹ̀ nrú 
gẹgẹ bi odò wọnni? 

8 Egipti dide bi odò Nile, omi rẹ̀ si nrú bi 
omi odò wọnni; o si wipe, Emi o goke lọ, emi 


JEREMIAH. 44— 46 
o si bò ilẹ aiye, emi o si pa ilu ati awọn olugbe 
inu rẹ̀ run! 

SẸ goke wá, ẹnyin ẹṣin, ẹ si sare kikan, ẹn- 
yin kẹ̀kẹ; ki awọn alagbara si jade wá; awọn ara 
Etiopia, ati awọn ara Libia, ti o ndi asà mu; ati 
awọn ara Lidia ti nmu ti o nfa ọrun. 

10 Ṣugbọn ọjọ yi li ọjọ igbẹsan Oluwa, Ọlọ— 
run awọn ọmọ—ogun, ki o le gbẹsan lara 
awọn ọta rẹ̀; idà yio si jẹ, yio si tẹ ẹ lọrun, a o 
si fi ẹ̀jẹ wọn mu u yo: nitori Oluwa, Ọlọrun 
awọn ọmọ-—ogun, ni irubọ ni ilẹ ariwa lẹba 
odò Euferate. 

11 Goke lọ si Gileadi, ki o si mu ikunra, iwọ 
Wundia, ọmọbinrin Egipti: li asan ni iwọ o lò 
òpọlọpọ oògùn; ọja—imularada kò si fun ọ. 

12 Awọn orilẹ—ẹ̀de ti gbé itiju rẹ, igbe rẹ si 
ti kún ilẹ na: nitori alagbara ọkunrin ti kọsẹ 
lara alagbara, ati awọn mejeji si jumọ ṣubu pọ. 

14 Ọrọ ti Oluwa sọ fun Jeremiah, woli, 
nigbati Nebukadnessari, ọba Babeli wá lati 
kọlu ilẹ Egipti. 

14Ẹ sọ ọ ni Egipti, ki ẹ si jẹ ki a gbé ni 
Migdoli, ẹ si jẹ ki a gbẹ ni Nofu ati Tafanesi: 
ẹ wipe, duro lẹsẹsẹ, ki o si mura, nitori idà 
njẹrun yi ọ kakiri. 

15 Eṣe ti a fi gbá awọn akọni rẹ lọ? nwọn kò 
duro, nitori Oluwa le wọn. 

16 A sọ awọn ti o kọsẹ di pupọ, lôtọ, ẹnikini 
ṣubu le ori ẹnikeji: nwọn si wipe, Dide, ẹ jẹ ki 
a pada lọ sọdọ awọn enia wa, ati si ilẹ ti a bi 
Wa, kuro lọwọ idá aninilara. 

17 Nwọn kigbe nibẹ; Farao, ọba Egipti ti 
ṣegbe: on ti kọja akoko ti a dá! 

18 Bi emi ti wà, li Ọba, ẹniti orukọ rẹ̀ ijẹ 
Oluwa awọn ọmọ—ogun wi, pe, nitôtọ gẹgẹ bi 
Tabori lárin awọn oke, ati gẹgẹ bi Karmeli 
lẹba okun, bẹni on o de. 

19Iwọ, ọmọbinrin ti ngbe Egipti, pẹ̀se 
ohun- ẹ̀lo ìrin—ajo fun ara rẹ: nitori Nofu yio 
di ahoro, a o si fi joná, laini olugbe. 

20 Ẹgbọrọ malu ti o dara pupọ ni Egipti, 
lôtọ, iparun de, o de lati ariwa! 

21 Awọn ologun rẹ̀ ti a fi owo bẹ̀, dabi akọ— 
malu abọpa larin rẹ̀; awọn wọnyi pẹlu yi ẹhin 
pada; nwọn jumọ sa lọ pọ: nwọn kò duro, ni— 
toripe ọjọ wàhala wọn de sori wọn, àkoko 
ibẹwo wọn. 

22 Ohùn inu rẹ̀ yio lọ gẹgẹ bi ti ejo; nitori 
nwọn o lọ pẹlu agbara; pẹlu àkeke lọwọ ni 
nwọn tò ọ wá bi awọn akégí. 

23 Nwọn o ke igbo rẹ̀ lulẹ, li Oluwa wi, ni— 
tori ti a kò le ridi rẹ̀; nitoripe nwọn pò jù 
ẹlẹnga lọ, nwọn si jẹ ainiye. 


JEREMIAH. 46 —48 

24 Oju yio tì ọmọbinrin Egipti; a o fi i le 
ọwọ awọn enia ariwa. 

25 Oluwa awọn ọmọ—ogun, Ọlọrun Israeli, 
Wipe; Wò o, emi o bẹ̀ Amoni ti No, ati Farao, 
ati Egipti wò, pẹlu awọn ọlọla wọn, ati awọn 
ọba wọn; ani Farao ati gbogbo awọn ti o gbẹ— 
kẹ le e: 

26 Emi o si fi wọn le ọwọ awọn ti nwá ẹmi 
wọn, ati le ọwọ Nebukadnessari, ọba Babeli, 
ati le ọwọ awọn iranṣẹ rẹ̀: lẹhin na, a o si má 
gbe inu rẹ̀, gẹgẹ bi ìgba atijọ, li Oluwa wi. 

2? Ṣugbọn. iwọ. má bẹ̀ru, iwọ. Jakobu, 
ọmọ-—ọdọ mi, má si fòya, iwọ Israeli: nitori, 
Wo o, emi o gbà ọ là lati okere wá, ati 
iru-ọmọ rẹ lati ilẹ ìgbekun wọn; Jakobu yio si 
pada, yio si wà ni isimi, yio si gbe jẹ, ẹnikan 
kì o si dẹ̀ru bà a. 

28 Iwọ má bẹ̀ru, iwọ Jakobu, ọmọ—ọdọ mi, 
li Oluwa wi: nitori emi wà pẹlu rẹ; nitori emi 
o ṣe opin patapata ni gbogbo awọn orilẹ—ẹ̀de, 
nibiti emi ti le ọ si: ṣugbọn emi kì o ṣe ọ li 
opin patapata, ṣugbọn emi o ba ọ wi ni ìwọn; 
sibẹ emi kì yio jQ rẹ lọwọ li alaijiya. 


47 TỌRỌ Oluwa ti o tò Jeremiah woli 
wá, si awọn ara Filistia, ki Farao ki o 
to kọlu Gasa. 

2 Bayi li Oluwa wi; Wò o, omi dide lati ari— 
Wa, yio si jẹ kikun omi akunya, yio si ya bo ilẹ 
na, ati gbogbo ẹkún inu rẹ̀; ilu na, ati awọn ti 
ngbe inu rẹ̀: nigbana ni awọn enia yio kigbe, 
gbogbo awọn olugbe ilẹ na yio si hu. 

3 Nipa ariwo titẹlẹ Patakò ẹsẹ alagbara ẹṣin 
rẹ̀, nipa irô nla kẹ̀kẹ rẹ̀, ati nipa ariwo nla 
ayika kẹ̀kẹ rẹ̀; awọn baba kì yio bojuwo ẹhin 
wò awọn ọmọ wọn nitori ọwọ rirọ; 

Nitori ọjọ na ti mbọ lati pa gbogbo awọn 
ara Filistia run, ati lati ke gbogbo oluranlọwọ 
ti o kù kuro lọdọ Tire ati Sidoni: nitori Oluwa 
yio ṣe ikogun awọn ara Filistia, ani iyokù ere— 
kuṣu Kaftori. 

5 Ipári de si Gasa, Aṣkeloni ti dahoro, pẹlu 
iyokù afonifoji wọn: iwọ o ti ṣa ara rẹ lọgbẹ 
pẹ to? 

6 Ye! iwọ idà Oluwa, yio ti pẹ to ki iwọ ki o 
to gbe jẹ? tẹ ara rẹ bọ inu akọ rẹ, simi! ki o si 
dakẹ! 

? Ṣugbọn bawo li o ti ṣe le gbe jẹ, nigbati 
Oluwa ti paṣẹ fun u si Aṣkeloni, ati si ebute 
okun, nibẹ li o ti ran a lọ! 


4 8 1 SI Moabu. Bayi li Oluwa awọn ọmọ— 
ogun, Ọlọrun Israeli wi pe, Egbe ni 


s8ao 


furi Nebo! nitoriti a fi ṣe ijẹ: oju tì Kiriataimu, 
a si ké o: oju tì Misgabu, o si wariri. 

: Ogo Moabu kò si mọ: nwọn ti gbero ibi si 
i ni Heṣboni pe, wá, ki ẹ si jẹ ki a ke e kuro 
lati jẹ orilẹ—ẹ̀de. A o ke ọ lulẹ pẹlu iwọ Mad— 
meni; idà yio tẹle ọ. 

3Ohùn igbe lati Horonaimu, iparun ati 
idahoro nla! 

4 A pa Moabu run; awọn ọmọde rẹ̀ mu ki a 
gbẹ igbe. 

5 Nitori ẹkun tẹle ẹkun ni òna igoke lọ si 
Lututi: nitori ni na isọkalẹ Horonaimu a gbẹ 
imi-ẹ̀dun, igbe iparun, pe: 

6 Ẹ sa, ẹ gbà ẹmi nyin là, ki ẹ si dabi alaini li 
aginju! 

? Njẹ nitoriti iwọ ti gbẹkẹle iṣẹ ọwọ rẹ ati le 
iṣura rẹ, a o si kò iwọ pẹlu: Kemoṣi yio si 
jumọ lọ si igbekun, pẹlu awọn alufa rẹ̀, ati 
awọn ijoye rẹ̀. 

8 Awọn oluparun yio wá sori olukuluku ilu, 
ilu kan kì o si b: afonifoji pẹlu yio ṣegbe, a o 
si pa pẹtẹlẹ run, gẹgẹ bi Oluwa ti wi. 

8 Fi iyẹ fun Moabu, ki o ba le fò ki o si lọ, ilu 
rẹ̀ y'o si di ahoro, laisi ẹnikan lati gbe inu rẹ̀. 

10 Ifibu li ẹniti o ṣe iṣẹ Oluwa ni imẹlẹ, ifi— 
bu si li ẹniti o dá idà rẹ̀ duro kuro ninu ẹjẹ. 

11 Moabu ti wà ni irọra lati igba ewe rẹ̀ wá, 
o si ti silẹ lori gẹdẹgẹdẹ̀ bi ọtiwaini, a kò si ti 
dà a lati inu ohun—elo, de ohun—elo bẹni kò ti 
ilọ si igbekun: nitorina itọwò rẹ̀ wà ninu rẹ̀, 
6run rẹ̀ kò si pada. 

12 Nitorina, wò o, ọjọ mbò, li Oluwa wi, ti 
emi o rán awọn atẹni—sapakan si i, ti o si tẹ̀ ẹ 
sapakan, nwọn o si sọ gbogbo ohun-—elo rẹ̀ di 
ofo, awọn o si fọ ìgo wọn. 

13 Moabu yio si tiju nitori Kemoṣi, gẹgẹ bi 
ile Israeli ti tiju nitori Beteli, igbẹkẹle wọn. 

14 Ẹnyin ha ṣe wipe, akọni ọkunrin ni awa, 
alagbara fun ogun? 

15 A fi Moabu ṣe ijẹ, €fin ilu rẹ̀ si goke lọ, 
awọr: àṣayan ọdọmọkunrin rẹ̀ si sure lọ si ibi 
pipa, li Ọba wi, ẹniti orukọ rẹ̀ ijẹ, Oluwa 
awọn ọmọ-—ogun. 

16 Wahala Moabu sunmọ tosi lati de, ipọnju 
rẹ̀ si nyara kánkan. 

17 Gbogbo ẹnyin ti o wà yi i ka, ẹ kedaro rẹ̀; 
ati gbogbo ẹnyin ti o mò orukọ rẹ̀, ẹ wipe, 
bawo li ọpa agbara rẹ fi ṣẹ, ọpa ogo! 

18 Iwọ olugbe ọmọbinrin Diboni, sọkalẹ lati 
inu cgo, ki o si ma gbe ibi ongbẹ; nitori 
afiniṣe—ijẹ. Moabu yio goke wá sori rẹ, yio si 
pa ilu olodi rẹ run. 

18 Iwọ olugbe Aroeri! duro lẹba ọna, ki o si 


s81 


Wò; bere lọwọ ẹniti nsa, ati ẹniti nsala, wipe, 
Kili o ṣe? 

20 Oju tì Moabu: nitori a wo o lulẹ: ẹ hu, ki 
ẹ si kigbe; ẹ kede rẹ̀ ni Arnoni pe: a fi Moabu 
ṣe ijẹ, 

21 Idajọ si ti de sori ilẹ pẹtẹlẹ; sori Holoni, 
ati sori Jahasi, ati sori Mefaati, 

22 Ati sori Diboni, ati sori Nebo, ati sori 
Bet—diblataimu. 

23 Ati sori Kiriataimu, ati sori Bet—Gamuli, 
ati sori Bet—Meoni, 

24 Ati sori Kerioti, ati sori Bosra, ati sori 
gbogbo ilu ilẹ Moabu, lokere ati nitosi. 

25 A ke iwo Moabu kuro, a si ṣẹ̀ apá rẹ̀, li 
Oluwa wi. 

26 Ẹ mu u yo bi ọmuti: nitori o gberaga si 
Oluwa: Moabu yio si ma pàfọ ninu €bi rẹ̀; on 
pẹlu yio si di ẹni-—ẹ̀gan. 

27 Kò ha ri bẹ pe: Israeli jẹ ẹni ẹlẹyà fun ọ 
bi? bi ẹnipe a ri i larin awọn ole? nitori ni 
igbakiigba ti iwọ ba nsòrọ rẹ̀, iwọ a ma mì 
ori rẹ. 

28 Ẹnyin olugbe Moabu! ẹ fi ilu wọnni silẹ, 
ki ẹ si ma gbe inu apata, ki ẹ si jẹ gẹgẹ bi oriri 
ti o kẹ̀ itẹ rẹ̀ li ẹba ẹnu ihò. 

29 Awa ti gbẹ igberaga Moabu, o gberaga 
pupọ, iṣefefe rẹ̀, ati afojudi rẹ̀, ati igberaga rẹ̀, 
ati giga ọkàn rẹ̀. 

30 Emi mò ìwa igberaga rẹ̀; li Oluwa wi: 
ṣugbọn kò ri bẹ; ẹ̀rọ asan rẹ̀, ti kò le ṣe nkan— 
kan. 

31 Nitorina ni emi o hu fun Moabu, emi o si 
kigbe soke fun gbogbo Moabu, lori awọn 
ọkunrin Kirheresi li a o ṣòfọ. 

32 Emi o sọkun fun àjara Sibma jù ẹkùn Ja— 
seri lọ: ẹka rẹ ti rekọja okun lọ, nwọn de okun 
Jaseri: afiniṣe—ijẹ yio kọlu ikore eso rẹ ati 
ikore eso—àjara rẹ. 

33 Ati ayò ati ariwo inu-didùn li a mu kuro 
li oko, ati kuro ni ilẹ Moabu; emi si ti mu ki 
ọti-waini tán ninu ifunti: ẹnikan kì o fi ari— 
wo tẹ̀ ọti-waini; ariwo ikore kì yio jẹ ariwo 
ikore mọ. 

34 1 ati igbe Heṣboni de Eleale, de Jahasi, ni 
nwọn fọ ohùn wọn, lati Soari de Horonaimu, 
ti iṣe ẹgbọrọ malu ọlọdun mẹta, nitori omi 
Nimrimu pẹlu yio dahoro. 

35 Emi o si mu ki o dopin ni Moabu, li Olu— 
wa wi: ẹniti o nrubọ ni ibi giga, ati ẹniti nsun 
turari fun oriṣa rẹ̀. 

36 Nitorina ni ọkàn mi rô fun Moabu bi 
fẹ̀re, ọkàn mi yio si rú bi fere fun awọn ọkun— 
rin Kirheresi: nitori iṣura ti o kojọ ṣegbe. 


JEREMIAH. 48, 49 
3? Nitori gbogbo ori ni yio pá, ati gbogbo 
irungbọn li a o ke kù: ọgbẹ yio wà ni gbogbo 
ọwọ, ati aṣọ—òfọ ni ẹgbẹ mejeji. 

38 Ekún nlanla ni yio wà lori gbogbo orule 
Moabu, ati ni ita rẹ̀: nitori emi ti f$ Moabu bi 
ati ifẹ ohun—elo, ti kò wù ni, li Oluwa wi. 

35 hu, pe, bawo li a ti wo o lulẹ! bawo ni 
Moabu ti fi itiju yi ẹhin pada! bẹni Moabu yio di 
ẹ̀gan ati idámu si gbogbo awọn ti o yi i kakirì. 

40 Nitori bayi li Oluwa wi; Wò o, on o fò 
gẹgẹ bi idi, yio si nà iyẹ rẹ̀ lori Moabu. 

a A ké Kerioti, a si kò awọn ilu olodi, ati 
ọkàn awọn akọni Moabu li ọjọ na yio dabi 
ọkàn obinrin ninu irọbi rẹ̀. 

42 A o si pa Moabu run lati má jẹ orilẹ—ẹ̀de, 
nitoripe o ti gberaga si Oluwa. 

43 Ẹru, ati ẹfin, ati okùn—didẹ, yio wà lori 
rẹ iwọ olugbe Moabu, li Oluwa wi. 

44 Ẹniti o ba sa fun ẹ̀ru yio ṣubu sinu ẹfin; 

ati ẹniti o ba jade kuro ninu ẹfin ni a o mu 
ninu okùn—didẹ: nitori emi o mu wá sori rẹ̀, 
ani sori Moabu, ọdun ibẹ̀wo wọn, li Oluwa 
wi. 
45 Awọn ti o sá, duro li aini agbara labẹ ojiji 
Heṣboni: ṣugbọn iná yio jade wá lati Heṣboni, 
ati ọwọ—iná lati árin Sihoni, yio si jẹ ilẹ Moa— 
bu run, ati agbari awọn ọmọ ahoro. 

46 Egbe ni fun ọ, iwọ Moabu! orilẹ—ẹ̀de 
Kemoṣi ṣegbe: nitori a ké awọn ọkunrin rẹ ni 
igbekun, ati awọn ọmọbinrin rẹ ni igbekun. 

4? Sibẹ emi o tun mu igbekun Moabu pada 
li ọjọ ikẹhin, li Oluwa wi. Titi de ihin ni idajọ 
Moabu. 


49 1 SI awọn ọmọ Ammoni. Bayi li Olu- 
Wa wi; Israeli kò ha ni awọn ọmọ-— 
kunrin? kò ha ni arole bi? nitori kini 
Malkomu ṣe jogun Gadi, ti awọn enia rẹ̀ si 
joko ni ilu rẹ̀? 

2 Nitorina, wò o, ọjọ mbò, li Oluwa wi, ti 
emi o mu ki a gbQ idagiri ogun ni Rabba ti 
awọn ọmọ Ammoni: yio si di okiti ahoro, a o 
si fi iná sun awọn ọmọbinrin rẹ̀; nigbana ni 
Israeli yio jẹ arole awọn ti o ti jẹ arole rẹ̀, li 
Oluwa wi. 

3Hu, iwọ Heṣboni! nitori a fi Ai ṣe ijẹ: 
kigbe, ẹnyin ọmọbinrin Rabba! ẹ di aṣọ—ẹ̀fọ 
mọra, ẹ pohunrere, ki ẹ si sare soke—sodo 
lárin ọgba! nitori Malkomu yio jumọ lọ si 
igbekun, awọn alufa rẹ̀ ati awọn ijoye rẹ̀. 

4 Eṣe ti iwọ fi nṣogo ninu afonifoji, afonifoji 
rẹ nṣan lọ, iwọ ọmọbinrin ti o gbẹkẹle iṣura 
rẹ, pe, tani yio tò mi wá? 


JEREMIAH. 49 


5 Wò o, emi o mu ẹ̀ru wá sori rẹ, li Oluwa 
Ọlọrun awọn ọmọ—ogun wi, lati ọdọ gbogbo 
awọn wọnni ti o wà yi ọ kakiri; a o si le nyin, 
olukuluku enia tàra niwaju rẹ̀; ẹnikan kì o si 
kô awọn ti nsalọ jọ. 

6 Ati nikẹhin emi o tun mu igbekun awọn 
ọmọ Ammoni pada, li Oluwa wi. 

? Si Edomu. Bayi li Oluwa awọn ọmọ— 
ogun wi; Kò ha si ọgbẹn mọ ni Temani? a ha 
ke imọran kuro lọdọ oloye? ọgbén wọn ha 
danu bi? 

8Ẹ sa, ẹ yipada, ẹ ṣe ibi jijin lati ma gbe ẹn— 
yin olugbe Dedani; nitori emi o mu wahala 
Esau wá sori rẹ̀, àkoko ti emi o bẹ̀ ẹ Wò. 

9 Bi awọn aka—eso ba tọ ọ wá, nwọn kì o ha 
kú éṣẹ eso ajara silẹ? bi awọn ole ba wá li oru, 
nwọn kì o ha parun titi yio fi té wọn lọrún. 

10 Nitori emi ti tú Esau ni ihoho, emi ti fi 
ibi ikọkọ rẹ̀ han, on kì o si le fi ara rẹ̀ pamọ; 
iru—ọmọ rẹ̀ di ijẹ, ati awọn arakunrin rẹ̀, ati 
awọn aladugbo rẹ̀, nwọn kò sí má. 

11 Fi awọn ọmọ alainibaba rẹ silẹ, emi o si 
pa wọn mọ laye; ati ki awọn opé rẹ ki o gbẹ— 
kẹle mi. 

12 Nitori bayi li Oluwa wi; Wò o, awọn 
ẹniti kò jẹbi, lati mu ninu ago, ni yio mu u 
loòtọ: iwọ o ha si lọ li alaijiya? iwọ kì yio lọ li 
alaijiya, nitori l6tọ iwọ o mu u. 

13 Nitori emi ti fi ara mi bura, li Oluwa wi 
pe: Bosra yio di ahoro, ẹ̀gan, idahoro, ati 
egún; ati gbogbo ilu rẹ̀ ni yio di ahoro lailai. 

14Ni gbigbé emi ti gbé irô lati ọdọ Oluwa 
Wá, a si ran ikẹ si awọn orilẹ—ede pe, ẹ kô ara 
nyin jọ, ẹ Wá sori rẹ̀, ẹ si dide lati jagun. 

15 Nitori, wò o, emi o ṣe ọ ni ẹni—kekere lá— 
rin awọn orilẹ—ede, ẹni—ẹgan larin awọn enia. 

16 Ibanilẹ̀ru rẹ ti tan ọ jẹ, igberaga ọkàn rẹ, 
nitori iwọ ngbe palapala okuta, ti o joko li ori 
oke, bi iwọ tilẹ kẹ itẹ rẹ ga gẹgẹ bi idì, sibẹ 
emi o mu ọ sọkalẹ lati ibẹ wá, li Oluwa wi. 

17 Edomu yio si di ahoro: olukuluku ẹniti o 
ba rekọja rẹ̀, yio damu, yio si rẹrin si gbogbo 
ipọnju rẹ̀. 

18 Gẹgẹ bi ni ibiṣubu Sodomu ati Gomorra 
ati awọn aladugbo rẹ, li Oluwa wi; ẹnikan ki 
yio gbe ibẹ mọ, bẹni ọmọ enia kan kì yio ṣati— 
po ninu rẹ̀. 

19 Wò o, yio goke wá bi kiniun lati igberaga 
Jordani si ibugbe okuta; nitori lojiji ni emi o lé 
wọn jade kuro nibẹ, ati tani ayanfẹ na ti emi o 
yàn sori rẹ̀, nitori tani dabi emi, tani yio si pẹ̀ 
mi ṣe ẹlẹri? ati tani oluṣọ—agutan na, ti yio le 
duro niwaju mi? 


s82 


£40 Nitorina gbé ìmọ Oluwa ti o ti gbà si 
Edomu; ati ero rẹ̀ ti o ti gba si awọn olugbe 
Teraani pe, Lôtọ awọn ẹniti o kere julọ ninu 
agbo-ẹran yio WỌ wọn kiri, létọ nwọn o sọ 
buka wọn di ahoro lori wọn. 

21 Ilẹ o mì nipa ariwo iṣubu wọn, ariwo! a 
gbé ohún igbe rẹ̀ li Okun—pupa. 

22 Wò o, yio goke Wá yio si fò gẹgẹ bi idì, 
yio si nà iyẹ rẹ̀ sori Bosra: ati li ọjọ na ni ọkàn 
awọn alagbara ọkunrin Edomu yio dabi ọkàn 
obinrin ni irọbi. 

23 Si Damasku. Oju tì Hamati, ati Arpadi: 
nitori nwọn ti gbé ìhin buburu: aiya ja wọn; 
idámu wà lẹba okun; nwọn kò le ri isimi. 

24Damasku di alailera, o yi ara rẹ̀ pada lati 
sa, ìWarìri si dì i mu: ẹ̀dun ati irora ti dì i mu, 
gẹgẹ bi obinrin ti nrọbi. 

25 Bawo ni a kò ṣe fi ilu iyìn silẹ, ilu ayọ mi! 

26 Nitorina awọn ọdọmọkunrin rẹ̀ yio ṣubu 
ni ita rẹ̀, ati gbogbo awọn ọkunrin ogun ni a o 
ke kuro li ọjọ na, li Oluwa awọn ọmọ—ogun wi. 

27 Ẹmi o si da iná ni odi Damasku, yio si jo 
afin Benhadadi run. 

28 Si Kedari, ati si ijọba Hasori, ti Nebukad— 
nessari ọba Babeli, ké: Bayi li Oluwa wi; 
Dide, goke lọ si Kedari, ki ẹ si pa awọn ọkun— 
rin ila-ôrún run. 

29 Agọ wọn ati agbo—ẹran wọn ni nwọn o 
ké lọ: nwọn o mu aṣọ agọ wọn fun ara wọn, 
ati gbogbo ohun—ẹ̀lo wọn, ati ibakasiẹ wọn; 
nwọn o si kigbe sori wọn pe, ru yikakiri! 

30 Sa, yara salọ, fi ara pamọ si ibi jijin, ẹnyin 
olugbe Hasori, li Oluwa wi; nitori Nebukad— 
nessari ọba Babeli, ti gbìmọ kan si nyin, o si tí 
gba ẹ̀ro kan si nyin. 

31 Dide, goke lọ sọdọ orilẹ—ẹ̀de kan ti o wà ni 
irọra, ti o ngbe li ailewu, li Oluwa wi, ti kò ni 
ilẹkun ẹnu—bode tabi ikere; ti ngbe fun ara rẹ̀. 

32 Ibakasiẹ wọn yio si di ikogun, ati òpọlọpọ 
ẹran -òsin wọn yio di ijẹ: emi o si tú awọn ti 
nda ṣu ka si gbogbo òna afẹfẹ; emi o si mu 
wahala wọn de lati iha gbogbo, li Oluwa wi. 

33 Hasori yio di ibugbe fun ọwawa, ahoro 
titi lai: kì o si ẹnikan ti yio joko nibẹ, bẹni 
ọmọ enia kan kì yio ṣatipo ninu rẹ̀. 

344 Ọrọ Oluwa ti o tọ Jeremiah, woli, wá si 
Elamu, ni ibẹrẹ ijọba Sedekiah, ọba Juda, wipe: 

35 Bayi li Oluwa awọn ọmọ—ogun wi; Wò o, 
emi o ṣẹ ọrun Elamu, ti iṣe olori agbara wọn. 

36 Ati sori Elamu ni emi o mu afẹfẹ mẹrin 
lati igun mẹrẹrin ọrun wá, emi o si tú wọn ka 
si gbogbo òna afẹfẹ wọnni, ki o si sí orilẹ—ẹ̀de 
kan, aibiti awọn ásá Elamu kì yio de. 


583 


37 Nitori emi o mu Elamu wWarìri niwaju 
awọn ọta wọn, ati niwaju awọn ti nwá ẹmi 
wọn: emi o si mu ibi wá sori wọn, ani ibinu 
gbigbona mi, li Oluwa wi; emi o si rán idà tẹle 
wọn, titi emi o fi run wọn. 

38 Emi o si gbe itẹ mi kalẹ ni Elamu, emi o 
si pa ọba ati awọn ijoye run kuro nibẹ, li Olu-— 
wa wi. 

39 Ṣugbọn yio si ṣe, ni ikẹhin ọjọ, emi o tun 
mu igbẹkun Elamu pada, li Oluwa wi. 


S0 


woli. 

2 Ẹ sọ ọ lárin awọn orilẹ—ẹ̀de, ẹ si kede, ki ẹ 
si gbe asia soke: ẹ kede, ẹ má si ṣe bò o: wipe, 
a kò Babeli, oju tì Beli, a fọ Merodaki tutu; oju 
tì awọn ere rẹ̀, a fọ awọn òriṣa rẹ̀ tutu. 

3 Nitori lati ariwa ni orilẹ—ẹ̀de kan ti wá sori 
rẹ̀, ti yio sọ ilẹ rẹ̀ di ahoro, ẹnikan kì o gbe inu 
rẹ̀: nwọn o sa, nwọn o lọ, ati enia ati ẹranko. 

ali ọjọ wọnni ati li àkoko na, li Oluwa wi, 
awọn ọmọ Israeli yio jumọ wá, awọn, ati awọn 
ọmọ Juda, nwọn o ma lọ tẹkúntẹkún: nwọn o 
lọ, nwọn o si ṣafẹri Oluwa Ọlọrun wọn. 

5 Nwọn o ma bẹ̀re òna Sioni, oju wọn yio si 
yi sibẹ, nwọn o wá, nwọn o darapọ mọ Oluwa 
ni majẹmu aiyeraiye, ti a kì yio gbagbe. 

6 Awọn enia mi ti jẹ agbo—agutan ti o sọnu: 
awọn oluṣọ—agutan wọn ti jẹ ki nwọn ṣina, 
nwọn ti jẹ ki nwọn rìn kiri lori oke: nwọn ti lọ 
lati ori oke nla de oke kekere, nwọn ti gbagbe 
ibusun wọn. 

7 Gbogbo awọn ti o ri wọn, ti pa Wọn jẹ: 
awọn ọta wọn si wipe, Awa kò jẹbi, nitoripe 
nwọn ti ṣẹ̀ si Oluwa ibugbe ododo, ati ireti 
awọn baba wọn, ani Oluwa. 

8Ẹ salọ kuro li arin Babeli, ẹ si jade kuro ni 
ilẹ awọn ara Kaldea, ki ẹ si jẹ bi obukọ niwaju 
agbo--ẹran. 

9 Nitori, wò o, emi o gbe dide, emi o si mu 
apejọ awọn orilẹ—ẹ̀de nla lati ilẹ ariwa wá sori 
Babeli: nwọn o si tẹgun si i, lati ibẹ wá li a o si 
ti mu u: ọfa wọn yio dabi ti akọni amoye; 
ọkan kì yio pada li asan. 

10 Kaldea yio si di ikogun: gbogbo awọn ti o 
fi ṣe ikogun ni a o tẹ̀ lọrùn, li Oluwa wi. 

11 Nitoripe inu nyin dùn, nitoripe ẹnyin yò, 
ẹnyin ol ti o ji ini mi, nitori ti ẹnyin fi ayò fò bi 
ẹgbọrọ malu si koriko tutu, ẹ si nyán bi akọ—ẹṣin: 

12 Oju yio tì iya nyin pupọpupọ; itiju yio bo 
ẹniti o bi nyin: wò o, ikẹhin awọn orilẹ—ẹ̀de! 
aginju, ilẹ gbigbẹ, ati ahoro! 


ỌRỌ ti Oluwa sọ si Babeli ati si ilẹ 
awọn ara Kaldea nipa ẹnu Jeremiah 


JEREMIAH. 49, 50 


13 Nitori ibinu Oluwa li a kì yio gbe inu rẹ̀, 
ṣugbọn yio dahoro patapata: olukuluku ẹniti o 
ba re Babeli kọja yio yanu, yio si ṣe ẹlẹya si 
gbogbo ipọnju rẹ̀. 

14 Ẹ tẹgun si Babeli yikakiri: gbogbo ẹnyin 
ti nfà ọrun, ẹ tafa si i, ẹ máṣe ṣẹ ọfa lò, nitoriti 
o ti ṣẹ̀ si Oluwa. 

15 Ẹ ho bo o yikakiri: o ti nà ọwọ rẹ̀: ọwòn 
ìti rẹ̀ ṣubu, a WÔ odi rẹ̀ lulẹ: nitori igbẹsan 
Oluwa ni: ẹ gbẹsan lara rẹ̀; gẹgẹ bi o ti ṣe, ẹ ṣe 
bẹ̀ si i. 

16 Ke afunrugbin kuro ni Babeli, ati ẹniti 
ndi doje mu ni igbà ikore! nitori ẹ̀ru idà ti 
nṣika, olukuluku wọn o yipada si ọdọ enia rẹ̀, 
olukuluku yio si salọ si ilẹ rẹ̀. 

17 Israeli jẹ agutan ti o ṣina kiri, awọn kiniun 
ti le e lọ: niṣaju ọba Assiria pa a jẹ, ati nikẹhin yi 
Nebukadnessari, ọba Babeli, sán egungun rẹ̀. 

18 Nitorina bayi li Oluwa awọn ọmọ—ogun, 
Ọlọrun Israeli wi pe, wò o, emi o jẹ ọba Babeli 
ati ilẹ rẹ̀ niya, gẹgẹ bi emi ti jẹ ọba Assiria niya. 

18 Emi o si tun mu Israeli wá si ibugbe rẹ̀, 
on o si ma bọ ara rẹ̀ lori Karmeli, ati Baṣani, a 
o si tẹ ọkàn rẹ̀ lọrun li oke Efraimu ati nl Gi— 
leadi. 

20 Ti ọjọ wọnni, ati li akoko na, li Oluwa wi, 
a o Wá aiṣedede Israeli kiri, ṣugbọn kì o si m€é; 
ati ẹ̀ṣẹ Juda, a kì o si ri wọn: nitori emi o dariji 
awọn ti mo mu ṣẹkù. 

21 Goke lọ si ilẹ ọlọtẹ li Ọna meji, ani sori rẹ̀ 
ati si awọn olugbe ilu Ibẹwo: sọ ọ di ahoro ki 
o si parun lẹhin wọn, li Oluwa wi, ki o si ṣe 
gẹgẹ bi gbogbo eyiti emi ti paṣẹ fun ọ. 

22 Irú ogun ni ilẹ na, ati ti iparun nla! 

23 Bawo li a ti fọ, ti a si ṣẹ olú gbogbo ilẹ 
aiye! Bawo ni Babeli di ahoro larin awọn ori— 
lẹ—ẹ̀de! 

24 Ẹmi ti kẹ okùn fun ọ, a si mu ọ, iwọ Ba— 
beli, iwọ kò si mò: a ri ọ, a si mu ọ pẹlu, nito— 
ripe iwọ ti ba Oluwa ja. 

25 Oluwa ti ṣi ile ohun-—ijà rẹ̀ silẹ; o si ti mu 
ohun-elo ikannu rẹ̀ jade: nitori Oluwa, Ọlọ— 
run awọn ọmọ—ogun, ni iṣẹ iṣe ni ilẹ awọn 
ara Kaldea. 

26 Ẹ wá sori rẹ̀ lati opin gbogbo, ṣi ile iṣura 
rẹ̀ silẹ: ẹ kô o jọ bi òkiti, ki ẹ si yà a sọtọ fun 
iparun, ẹ máṣe fi iyokù silẹ fun u! 

27 Pa gbogbo awọn akọ—malu rẹ̀! nwọn o lọ 
si ibi pipa: gbe ni fun wọn! nitori ọjọ wọn 
de, àkoko ibẹwo wọn. 

28 Ohùn awọn ti o salọ, ti o si sala lati ilẹ 
Babeli wá, lati kede igbẹsan Oluwa Ọlọrun 
wa ni Sioni, igbẹsan tempili rẹ̀! 


JEREMIAH. 50, 51 


28 Pe ọpọlọpọ enia, ani gbogbo tafatafa, sori 
Babeli, ẹ détì i yikakiri; má jẹ ki ẹnikan sala: 
san fun u gẹgẹ bi iṣẹ rẹ̀; gẹgẹ bi gbogbo eyi ti 
o ti ṣe, ẹ ṣe bẹ̀ si i, nitoriti o ti gberaga si Olu— 
wa, si Ẹni—Mimọ Israeli. 

30 Nitorina ni awọn ọdọmọdekunrin rẹ̀ yio 
ṣubu ni ita rẹ̀, ati gbogbo awọn ologun rẹ̀ li ao 
ke kuro li ọjọ na, li Oluwa wi. 

31 Wò o, emi dojukọ ọ! iwọ agberaga, li 
Oluwa, Ọlọrun awọn ọmọ—ogun, Wi: nitori 
ọjọ rẹ de, àkoko ti emi o bẹ̀ ọ wò. 

32 Agberaga yio kọsẹ, yio si ṣubu, ẹnikan kì 
o si gbe e dide: emi o si da iná ni ilu rẹ̀, yio si 
jo gbogbo ohun ti o yi i kakiri. 

33 Bayi li Oluwa awọn ọmọ—ogun wi, pe, 
awọn ọmọ Israeli ati awọn ọmọ Juda li a jumọ 
pọn loju pò: gbogbo awọn ti o ké wọn ni ìgbe— 
kun si di wọn mu ṣinṣin; nwọn kò lati jọ wọn 
lọwọ lọ. 

34 Ṣugbọn Olurapada wọn lagbara; Oluwa 
awọn ọmọ-ogun li orukọ rẹ̀: ni jijà yio gba ijà 
wọn ja! ki o le mu ilẹ na simi, ki o si mu awọn 
olugbe Babeli wariri. 

35 Ida lori awọn ara Kaldea, li Oluwa wi, ati 
lori awọn olugbe Babeli, ati lorì awọn ijoye rẹ̀, 
ati lori awọn ọlọgbọn rẹ̀? 

36 Idà lori awọn ahalẹ nwọn o si ṣarán: idà 
lori awọn alagbara rẹ̀; nwọn o si damu. 

37 Idà lori awọn ẹṣin rẹ̀, ati lori awọn kẹ̀kẹ 
ati lori gbogbo awọn àjeji enia ti o wà larin rẹ̀; 
nwọn o si di obinrin: ida lori iṣura rẹ̀; a o si kú 
wọn lọ. 

38 Ọda lori omi odò rẹ̀; nwọn o si gbẹ: ni— 
tori ilẹ ere fifin ni, nwọn si nṣogo ninu oriṣa 
wọn. 

39 Nitorina awọn ẹran—iju pẹlu ọwawa ni 
yio ma gbe ibẹ̀, abo ògongo yio si ma gbe inu 
rẹ̀, a kì o si gbe inu rẹ̀ mọ lailai; bẹni a kì o 
ṣatipo ninu rẹ̀ lati irandiran. 

40 Gẹgẹ bi Ọlọrun ti bi Sodomu ati Gomor-— 
ra ṣubu ati awọn aladugbo rẹ̀, li Oluwa wi; 
bẹ̀ni enia kan kì o gbe ibẹ, tabi ọmọ enia kan 
kì o ṣatipo ninu rẹ̀. 

4: Wà o, orilẹ—ẹ̀de kan yio wá lati ariwa, ati 
orilẹ—òde nla, ọba pupọ li o si dide lati opin 
ilẹ aiye wá. 

42 Nwọn o di ọrun ati òkọ mu: onroro ni 
nwọn, nwọn kì o si ṣe ánu: ohùn wọn yio ho 
gẹgẹ bi okun, nwọn o si gun ori ẹṣin lẹsẹsẹ, 
nwọn si mura bi ọkunrin ti yio jà ọ logun, iwọ 
ọmọbinrin Babeli. 

43 Ọba Babeli ti gbẹ iré wọn, ọwọ rẹ̀ si rọ: 
ẹ̀dun dì i mu, ati irora gẹgẹ bi obinrin ti nrọbi. 


84 


84 Wò o, on o goke wá bi kiniun lati wiwú 
Jordani si ibugbe okuta; nitori ojiji li emi o le 
wọn lọ kuro nibẹ; ati tani si li ẹniti a yàn, ti 
emi o yàn sori rẹ̀? nitori tani dabi emi? tani o 
si pẹ̀ mi ṣe ẹlẹri? ati tani oluṣọ—agutan na tí 
yio le duro niwaju mi? 

45 Nitorina gbẹ ìmọ Oluwa, ti o ti gba si Ba— 
beli: ati ẹ̀ro rẹ̀, ti o ti gba si ilẹ awọn ara Kaldea: 
lôtọ awọn ti o kere julọ ninu agbo—ẹran: yio W 
Wọn kiri: lôtọ on o sọ ibugbe di ahoro lori wọn. 

46 Nitori ohùn igbe nla pe: a kò Babeli, 
ilẹ--aiye mì, a si gbé ariwo na lárin awọn ori— 


lẹ—òde. 

5 l 1 BAYI li Oluwa wi: wò o, emi o rú 
afẹfẹ iparun soke si Babeli, ati si 

awọn ti ngbe arin awọn ti o dide si mi; 

2 Emi o si rán awọn alatẹ si Babeli, ti yio fẹ 
ẹ, nwọn o si sọ ilẹ rẹ̀ di ofo: nitori li ọjọ wa— 
hala ni nwọn o wà lọdọ rẹ̀ yikakiri. 

3 Jẹ ki tafatafa fà ọrun rẹ̀ si ẹniti nfà ọrun, 
ati si ẹniti o nṣogo ninu ẹ̀wu irin rẹ̀: ẹ má si ṣe 
dá awọn ọdọmọdekunrin rẹ̀ si, ẹ run gbogbo 
ogun rẹ̀ patapata. 

4 Awọn ti a pa yio si ṣubu ni ilẹ awọn ara 
Kaldea, awọn ti a gun li ẹkọ, yio si ṣubu ni 
ita rẹ̀. 

5 Nitori Israeli ati Juda, kì iṣe opô niwaju 
Ọlọrun wọn, niwaju Oluwa, awọn ọmọ- 
ogua; nitori ilẹ wọn (Babeli) ti kún fun ẹbi si 
Ẹni--Mimọ Israeli. 

SẸ salọ kuro lárin Babeli, ki olukuluku enia 
ki o si gbà ọkàn rẹ̀ là: ki a máṣe ke nyin kuro 
ninu aiṣedede rẹ̀; nitori eyi li akoko igbẹsan 
fun Oluwa; yio san ére iṣẹ fun u. 

? Babeli jẹ ago wura lọwọ Oluwa, ti o mu 
gbogbo ilẹ aiye yo bi ọmuti: awọn orilẹ—ẹ̀de ti 
mu ninu ọti—Waini rẹ̀; nitorina nl awọn ori— 
lẹ—ẹ̀de nṣogo. 

8 3abeli ṣubu, a si fọ ọ lojiji: ẹ hu fun u; ẹ 
mu ikunra fun irora rẹ̀, bi o jẹ bẹ pe, yio san 
fun a. 

8 Awa fẹ wò Babeli sàn, ṣugbọn kò sàn; ẹ kò 
ọ silẹ, ki ẹ si jẹ ki a lọ, olukuluku si ilẹ rẹ̀: ni— 
tori ẹbi rẹ̀ de ọrun, a si gbe e soke de awọ— 
sanma. 

10 Oluwa mu ododo wa jade; ẹ wá, ẹ jẹ ki a 
si kede iṣẹ Oluwa Ọlọrun wa ni Sioni. 

11 Pẹn ọfa mu: mu asà li ọwọ: Oluwa ti ru 
ẹmi awọn ọba Media soke: nitori ipinnu rẹ̀ si 
Babeli ni lati pa a run, nitoripe igbẹsan Oluwa 
ni, igbẹsan fun tempili rẹ̀. 

12 Gbé asia soke lori odii Babeli, mu awọn iṣọ 


585 


lagbara, mu awọn oluṣọ duro, ẹ yàn ẹ̀bu: nitori 
Oluwa gbero, o si ṣe eyi ti o wi si awọn olugbe 
Babeli. 

13 Iwọ ẹniti ngbe ẹba omi pupọ, ti o pọ ni 
iṣura, opin rẹ de, iwọn ikogun—ole rẹ kún. 

14 Oluwa awọn ọmọ—ogun ti fi ẹmi rẹ̀ bura 
pe, ni kikún emi o fi enia kún ọ gẹgẹ bi ẹlẹn— 
ga; nwọn o si pa ariwo ogun lori rẹ. 

15 On ti da aiye nipa agbara rẹ̀, on ti ṣe ipin— 
nu araiye nipa ọgbọn rẹ̀, o si té awọn ọrun nipa 
Oye rẹ̀. 

16 Nigbati o ba san árá, ọpọlọpọ omi ni mbẹ 
li oju ọrun; o si mu kiiku goke lati opin aiye 
Wá, o dá manamana fun òjo, o si mu ẹfúfu 
jade lati inu iṣura rẹ̀ Wá. 

17 Aṣiwere ni gbogbo enia, nitori oye kò si; 
oju tì gbogbo alagbẹdẹ nitori ere, nitori ere 
didà rẹ̀ eke ni, kò si sí ẹmi ninu wọn. 

18 Asan ni nwọn, ati iṣẹ iṣina: ni ìgba ibẹ̀wo 
wọn, nwọn o ṣegbe. 

19 Ipin Jakobu kò dabi wọn: nitori on ni iṣe 
Ẹlẹda ohun gbogbo: Israeli si ni ẹ̀ya ijogun rẹ̀: 
Oluwa awọn ọmọ-ogun li orukọ rẹ̀. 

20 Iwọ ni òlùú mi, ohun elo—ogun: emi o fi ọ 
fọ awọn orilẹ-—ẹ̀de tíitu, emi o si fi ọ pa awọn 
ijọba run; 

21 Emi o si fi ọ fọ ẹṣin ati ẹlẹṣin tíitu; emi o 
si fi ọ fọ kẹ̀kẹ ati ẹniti o gùn u ttitu; 

22 Emi o si fi ọ fọ ọkunrin ati obinrin tiitu; 
emi o si fi ọ fọ arugbo ati ọmọde túitu; emi o si fi 
ọ fọ ọdọmọkunrin ati wundia túitu; 

23 Emi o si fi ọ fọ oluṣọ—agutan ati agbo-ẹran 
rẹ̀ tútu, emi o si fi ọ fọ àgbẹ ati àjaga—malu rẹ̀ 
tiúitu; emi o si fi ọ fọ awọn balẹ ati awọn ijoye 
tútu. 

24 Ṣugbọn emi o si san fun Babeli ati fun 
gbogbo awọn olugbe Kaldea gbogbo ibi wọn, 
ti nwọn ti ṣe ni Sioni li oju nyin, li Oluwa wi. 

25 Wo o, emi dojukọ ọ, iwọ oke ipanirun! li 
Oluwa wi, ti o pa gbogbo ilẹ aiye run; emi o si 
nà ọwọ mi sori rẹ, emi o si yi ọ lulẹ lati ori 
apata wá, emi o si ṣe ọ ni oke jijona. 

26 Ki nwọn ki o má le mu okuta igun ile, 
tabi okuta ipilẹ ninu rẹ, ṣugbọn iwọ o di aho— 
TO lailai, li Oluwa wi. 

27Ẹ gbe asia soke ni ilẹ na, fọn ipẹ̀ lárin 
awọn orilẹ-—ẹ̀de, sọ awọn orilẹ-ede di mimQ 
sori rẹ̀, pé awọn ijọba Ararati, Minni, ati Aṣki— 
nasi sori rẹ̀, yàn balogun sori rẹ̀, mu awọn ẹṣin 
Wá gẹgẹ bi ẹlẹnga ẹlẹgun. 

28 Sọ awọn orilẹ—ẹ̀de pẹlu awọn ọba Media 
di mimọ sori rẹ̀, awọn balẹ rẹ̀, ati gbogbo 
awọn ijoye rẹ̀, ati gbogbo ilẹ ijọba rẹ̀. 


JEREMIAH, 51 


29 Ilẹ yio si mì, yio si kerora: nitori gbogbo 
ẹ̀ro Oluwa ni a o mú ṣẹ si Babeli, lati sọ ilẹ 
Babeli di ahoro laini olugbe. 

30 Awọn akọni Babeli ti dẹkun jija, nwọn ti 
joko ninu ile—odi wọn; agbara wọn ti tán; 
nwọn di obinrin, nwọn tinabọ ibugbe rẹ̀; a ṣẹ 
ikere rẹ̀. 

31 Ẹnikan ti nsare yio sare lọ lati pade ẹni— 
keji ti nsare, ati onṣẹ kan lati pade onṣẹ mi— 
ran, lati jiṣẹ fun ọba Babeli pe: a ké ilu rẹ̀ ni 
iha gbogbo. 

32 Ati pe, a gbà awọn asọda wọnni, nwọn si 
ti fi ifefe joná, ẹ̀ru si ba awọn ọkunrin ogun. 

33 Nitori bayi li Oluwa awọn ọmọ—ogun, 
Ọlọrun Israeli wi pe, Ọmọbinrin Babeli dabi 
ilẹ ipaka, li akoko ti a o pa ọka lori rẹ̀: sibẹ ni 
igba diẹ si i, akoko ikore rẹ̀ mbọ fun u. 

34 Nebukadnessari, ọba Babeli, ti jẹ mi run, 
o ti tẹ̀ mi mọlẹ, o ti ṣe mi ni ohun—elo ofo, o tí 
gbe mi mì gẹgẹ bi òwawa, o ti fi ohun didara 
mi kún ikun rẹ̀, o ti le mi jade. 

35 Ki ìwa—ika ti a hù si mi ati ẹran—ara mi 
ki o wá sori Babeli, bẹni iwọ olugbe Sioni yio 
wi; ati ẹ̀jẹ mi lori awọn olugbe, ara Kaldea, 
bẹni iwọ, Jerusalemu, yio wi. 

36 Nitorina bayi ni Oluwa wi; Wò o, emi o 
gba ijà rẹ jà, emi o si gba ẹsan rẹ, emi o si gbẹ 
okun rẹ̀, emi o si mu gbogbo orisun rẹ̀ gbẹ. 

37 Babeli yio si di òkiti àlapa, ibugbe òwawa, 
iyanu, ẹsin, laini olugbe. 

38 Nwọn o jumọ bú bi kiniun: nwọn o si ke 
bi ọmọ kiniun. 

39 Ninu oru wọn li emi o ṣe ase ohun mimu 
fun wọn, emi o si mu wọn yo bi òmuti, ki 
nwọn ki o le ma yò, ki nwọn ki o si sun orun 
lailai, ki nwọn ki o má si jí mQ, li Oluwa wi. 

40 Emi o si mu wọn wá bi ọdọ—agutan si ibi 
pipa, bi àgbo pẹlu obukọ. 

41 Bawo li a ké Ṣeṣaki! bawo li ọwọ wọn ṣe 
tẹ iyìn gbogbo ilẹ aiye! bawo ni Babeli ṣe di 
iyanu lárin awọn orilẹ—ẹ̀de! 

42 Okun wá sori Babeli: a si fi Ọpọlọpọ riru 
omi rẹ̀ bò o mọlẹ. 

43 Ilu rẹ̀ ni ahoro, ilẹ gbigbe, ati aginju: ilẹ 
ninu eyiti ẹnikẹni kò gbe, bẹni ọmọ enia kò 
kọja nibẹ. 

44 Nitori emi o jẹ Beli niya ni Babeli, emi o 
si mu eyiti o ti gbemi jade li ẹnu rẹ̀: awọn 
orilẹ—òde ki yio jumọ ṣàn lọ pọ si ọdọ rẹ̀ mọ: 
lôtọ odi Babeli yio wô. 

45 Enia mi, ẹ jade ni arin rẹ̀, ki olukuluku 
nyin si gba ẹmi rẹ̀ là kuro ninu ibinu gbigbona 
Oluwa! 


JEREMIAH 51, 52 

46 Ati ki ọkàn nyin má ba rẹ̀wẹsi, ati ki ẹ 
má ba bẹ̀ru, nitori irô ti a o gbọ ni ilẹ na; ni— 
tori iré na yio de li ọdun na, ati lẹhin na irô 
yio de li ọdun keji, ati ìwa—ika ni ilẹ na, ala— 
koso yio dide si alakoso. 

41 Nitorina, wò o, ọjọ mbọ, ti emi o bẹ awọn 
ere fifin Babeli wò: oju yio si tì gbogbo ilẹ rẹ̀, 
gbogbo awọn olupa rẹ̀ yio si ṣubu li arin rẹ̀. 

48 Ọrun ati aiye, ati gbogbo ohun ti o wà 
ninu wọn, yio si kọrin lori Babeli: nitori awọn 
afiniṣeijẹ yio wá sori rẹ̀ lati ariwa, li Oluwa wi. 

48 Gẹgẹ bi Babeli ti mu ki awọn olupa Isra— 
eli ṣubu, bẹ̀ gẹgẹ li awọn olupa gbogbo ilẹ 
aiye yio ṣubu. 

50 Ẹnyin ti o ti bọ lọwọ idà, ẹ lọ, ẹ má duro: 
ẹ ranti Oluwa li okere, ẹ si jẹ ki Jerusalemu 
Wá si ọkàn nyin. 

51 Oju tì wa, nitoripe awa ti gbé ẹ̀gan: itiju 
ti bò loju, nitori awọn alejo wá sori ohun 
mimẹ ile Oluwa. 

52 Nitorina, wò o, ọjọ mbò, li Oluwa wi, ti 
emi o ṣe ibẹwo lori awọn ere fifin rẹ̀: ati awọn 
ti o gbọgbẹ yio si má gbin ja gbogbo ilẹ rẹ̀. 

53 Bi Babeli tilẹ goke lọ si ọrun, bi o si ṣe 
olodi li oke agbara rẹ̀, sibẹ awọn afiniṣeijẹ yio 
ti ọdọ mi tò ọ wá, li Oluwa wi. 

54 Irô igbe lati Babeli! ati iparun nla lati ilẹ 
awọn ara Kaldea! 

55 Nitoripe Oluwa ti ṣe Babeli ni ijẹ, o si ti 
pa ohùn nla run kuro ninu rẹ̀; riru wọn si nho 
bi omi pupọ, a gbọ ariwo ohùn wọn. 

56 Nitoripe afiniṣeijẹ de sori rẹ̀, ani sori Ba— 
beli; a mu awọn akọni rẹ̀, a ṣé gbogbo ọrun 
wọn: nitori Ọlọrun ẹsan ni Oluwa, yio san a 
nitotọ. 

57 Emi o si mu ki awọn ijoye rẹ̀ yo bi òmuti, 
ati awọn ọlọgbọn rẹ̀, awọn bàlẹ rẹ̀, ati awọn 
alakoso rẹ̀, ati awọn akọni rẹ̀, nwọn o si sun 
orun lailai, nwọn kì o si ji mé, li Ọba wi, ẹniti 
orukọ rẹ̀ ijẹ Oluwa awọn ọmọ—ogun. 

58 Bayi li Oluwa awọn ọmọ—ogun wi: odi 
Babeli gbigboro li a o wò lulẹ patapata, ẹnu— 
bode giga rẹ̀ li a o si fi iná sun: tobẹ ti awọn 
enia ti ṣiṣẹ lasan, ati awọn orilẹ—òde ti ṣiṣẹ 
fun iná, ti arẹ si mu wọn. 

59 Òrọ ti Jeremiah woli paṣẹ fun Seraiah, 
ọmọ Neriah, ọmọ Maaseiah, nigbati o nlọ niti 
Sedekiah, ọba Judah, si Babeli li ọdun kẹrin 
ijọba rẹ̀. Seraiah yi si ni ijoye ibudo. 

60 Jeremiah si kọ gbogbo òrọ-—ibi ti yio wá 
sori Babeli sinu iwe kan, ani gbogbo òrọ 
wọnyi ti a kọ si Babeli. 

61 Jeremiah si sọ fun Seraiah pe, nigbati 


s8a6 


iwọ ba de Babeli, ki iwọ ki o si wò, ki iwọ ki o 
si ka gbogbo òrọ wọnyi. 

62Ki iwọ ki o si wipe, Oluwa, iwọ ti sòrọ si 
ibi yi, lati ke e kuro, ki ẹnikẹni má ṣe gbe inu 
rẹ̀, ati enia ati ẹran, nitori pe yio di ahoro lailai. 

63 Yio si ṣe nigbati iwọ ba pari kikà iwe yi 
tan, ki iwọ ki o di okuta mọ ọ, ki o si sọ ọ si 
arin odò Ferate: 

64 Ki iwọ si wipe, Bayi ni Babeli yio rì, kì o si 
tun dide kuro ninu ibi ti emi o mu wá sori rẹ̀: 
árẹ̀ yio si mu wọn. Titi de ihin li ẹrọ Jeremiah. 

1 SEDEKIAH jẹ ẹni ọdun mọkanlelogun 


5 2 nigbati o bẹrẹ si ijọba, o si jọba, ọdun 
mọ anla ni Jerusalemu. Orukọ iya rẹ̀ si ni 
Harnutali, ọmọbinrin Jeremiah, ara Libna. 

2On si ṣe buburu niwaju Oluwa, gẹgẹ bi 
gbogbo eyiti Jehoiakimu ti ṣe. 

3 Nitori ibinu Oluwa, o ri bẹ̀ ni Jerusalemu 
ati Juda, titi o fi tì wọn jade kuro niwaju rẹ̀. 
Sedekiah si ṣọtẹ si ọba Babeli. 

40 si ṣe li ọdun kẹsan ijọba rẹ̀, li oṣu kẹwa, 
li ọjọ kẹwa oṣu, Nebukadnessari, ọba Babeli 
de, on ati gbogbo ogun rẹ̀ si Jerusalemu, o si 
dé tì i, o si mọdi tì i yikakiri. 

5 A si há ilu na mọ titi di ọdun ikọkanla Se— 
dekiah ọba. 

6 Ati li oṣu kẹrin li ọjọ kẹsan oṣu, ìyan mu 
gidigidi ni ilu, tobẹ ti kò si onjẹ fun awọn enia 
ilẹ ria. 

? Nigbana ni a fọ ilu, gbogbo awọn ologun 
si sá, nwọn si jade ni ilu li oru, nwọn gba òna 
ẹnu ibode arin odi meji, ti o wà li ẹba ọgbà 
ọba, ṣugbọn awọn ara Kaldea yi ilu ka: nwọn 
si jade lọ li ọna pẹtẹlẹ. 

8'Ṣugbọn ogun awọn ara Kaldea lepa ọba, 
nwọn si ba Sedekiah ni pẹtẹlẹ Jeriko, gbogbo 
ogun rẹ̀ si tuka kuro lọdọ rẹ̀. 

98 Nwọn si mu ọba, nwọn si mu u goke wá 
si ọdọ ọba Babeli ni Ribla, ni ilẹ Hamati; o si 
sòrọ idajọ lori rẹ̀. 

10 Ọba Babeli si pa awọn ọmọ Sedekiah ni— 
Waju rẹ̀: o pa gbogbo awọn ọlọla Juda pẹlu ni 
Ribla. 

ti Pẹlupẹlu ọba Babeli fọ Sedekiah li oju; o 
si fi ẹ̀wọn dò e, o si mu u lọ si Babeli, o si fi 
sinu tubu titi di ọjọ ikú rẹ̀. 

12 Njẹ li oṣu karun, li ọjọ kẹwa oṣu, ti o jẹ 
ọdun kọkandilogun Nebukadnessari, ọba Ba— 
beli, ni Nebusaradani, balogun iṣọ, ti o nsin 
ọba Babeli, wá si Jerusalemu. 

130 si kun ile Oluwa, ati ile ọba; ati gbogbo 
ile Jerusalemu, ati gbogbo ile nla li o fi iná sun. 


587 


14 Ati gbogbo ogun awọn ara Kaldea, ti 
nwọn wà pẹlu balogun iṣọ, wô gbogbo odi Je— 
rusalemu lulẹ yikakiri. 

15 Nebusaradani, balogun iṣọ, si ké ninu 
awọn talaka awọn enia, ati iyokù awọn enia ti 
o kù ni ilu, ni igbekun lọ si Babeli, pẹlu awọn 
ti o ya lọ, ti o si ya tò ọba Babeli lọ, ati iyokù 
awọn òpọ enia na. 

16 Nebusaradani, balogun iṣọ, si fi ninu 
awọn talaka ilẹ na silẹ lati má ṣe alabojuto 
ajara ati lati ma ṣe alaroko. 

1? Ati ọwọn idẹ wọnni ti mbẹ lẹba ile Olu— 
wa, ati ijoko wọnni ati agbada idẹ nla ti o wà 
ni ile Oluwa ni awọn ara Kaldea fọ tíitu, 
nwọn si kô gbogbo idẹ wọn lọ si Babeli. 

18 Ati ìkoko wọnni, ati ọkẹ wọnni, ati alu— 
magaji fitila wọnni, ati ọpẹn wọnni, ati ṣibi 
wọnni, ati gbogbo ohun elo idẹ wọnni ti 
nwọn fi nṣiṣẹ isin, ni nwọn ké lọ. 

19 Ati awo—koto Wọnni, ati ohun ifọnna 
wọnni, ati ọpẹn Wọnni, ati ìkoko wọnni, ati 
ọpa fitila wọnni, ati ṣibi wọnni, ati ago wọnni, 
eyiti iṣe ti Wura, Wura, ati eyiti iṣe ti fadaka, 
fadaka, ni balogun iṣọ ké lọ. 

20 Awọn ọwọòn meji, agbada nla kan, ati 
awọn malu idẹ mejila ti o wà labẹ ijoko, ti So— 
lomoni ọba, ti ṣe fun ile Oluwa: idẹ gbogbo 
ohun-elo wọnyi alaini iwọn ni. 

21 Ati ọwòn mejeji, giga ọwòn kan ni igbọn— 
wọ mejidilogun; okùn igbọnwọ mejila si yi i 
ka; ninipọn wọn si jẹ ika mẹrin, nwọn ni iho 
ninu. 

22 Ati ọna—ori idẹ wà lori rẹ̀; giga ọna—ori 
kan si ni igbọnwọ marun, pẹlu iṣẹ wiwun ati 
pomegranate lara ọna ori wọnni yikakiri, 
gbogbo rẹ̀ jẹ ti idẹ: gẹgẹ bi wọnyi ni ọwòn 
ekeji pẹlu, ati pomegranate rẹ̀. 


ẸKÚN JEREMIAH. 1 


23 Pomegranate mẹrindilọgọrun li o wà ni 
gbangba: gbogbo pomegranate lori iṣẹ wiwun 
na jẹ ọgọrun yikakiri. 

24 Balogun iṣọ si mu Seraiah, olori ninu 
awọn alufa, ati Sefaniah, alufa keji, ati awọn 
oluṣọ iloro mẹta: 

25 Ati lati inu ilu o mu iwẹfa kan, ti o ni itọju 
awọn ologun; ati awọn ọkunrin meje ti nwọn 
nduro niwaju ọba, ti a ri ni ilu na; ati akọwe 
olori ogun ẹniti ntò awọn enia ilẹ na; ati ọgọta 
enia ninu awọn enia ilẹ na, ti a ri li árin ilu na. 

26 Nebusaradani, balogun iṣọ, si mu wọn, o 
si mu wọn tò ọba Babeli wá si Ribla. 

27 Ọba Babeli si kọlu wọn, o si pa wọn ni Ri— 
bla ni ilẹ Hamati. Bẹli a mu Juda kuro ni ilẹ rẹ̀. 

28 Eyi li awọn enia ti Nebukadnessari kô ni 
ìgbekun lọ: li ọdun keje, ẹgbẹdogun o le mẹ— 
talelogun ara Juda. 

29T1i ọdun kejidilogun Nebukadnessari, o 
kò ẹgbẹrin enia o le mejilelọgbọn ni igbékun 
lati Jerusalemu lọ: 

30Ti ọdun kẹtalelogun. Nebukadnessari, 
Nebusaradani, balogun iṣọ, kô ọtadilẹgbẹrin 
enia o di marun awọn ara Juda ni igbekun lọ: 
gbogbo awọn enia na jẹ ẹgbẹtalelogun. 

31 O si ṣe, li ọdun kẹtadilogoji Jehoiakimu, 
ọba Juda, li oṣu kejila, li ọjọ kẹdọgbọn oṣu, 
Efil—Merodaki, ọba Babeli, li ọdun ekini ijọba 
rẹ̀, o gbe ori Jehoiakimu, ọba Juda, soke, o si 
mu u jade ninu ile túbu. 

32 O si sọrọ rere fun u, o si gbe itẹ rẹ̀ ga jù 
itẹ awọn ọba ti o wà pẹlu rẹ̀ ni Babeli. 

330 si parọ aṣọ túbu rẹ̀: o si njẹun nigba— 
gbogbo niwaju rẹ̀ ni gbogbo ọjọ aiye rẹ̀. 

34 Ati ipin onjẹ rẹ̀, ipin onjẹ igbagbogbo, ti 
ọba Babeli nfi fun u lojojumọ ni ipin tirẹ̀, titi 
di ọjọ ikú rẹ̀, ni gbogbo ọjọ aiye rẹ̀. 


ẸKÚN JEREMIAH 


1BAWO ni ilu ṣe joko nikan, eyi ti o ti 
kún fun enia! o wà bi opô! on ti iṣe 
ẹni—nla lárin. awọn. orilẹ—ẹ̀de! ọmọ—alade 
obinrin larin igberiko, on di ẹrú! 
2On sọkun gidigidi li oru, omije rẹ̀ si wà ni 
ẹ̀rẹkẹ rẹ̀: lárin gbogbo awọn olufẹ rẹ̀, kò ni 
ẹnikẹni lati tù u ninu: gbogbo awọn ọrẹ rẹ̀ ti 
ba a lo ẹ̀tan, nwọn di ọta rẹ̀. 


3 Juda lọ si àjo nitori ipọnju ati isin-ẹrú 
nla: o joko larin awọn orilẹ-ẹ̀de, on kò ri 
isimi: gbogbo awọn ti nlepa rẹ̀ ba a ni ibi 
hiha. 

a Ọna Sioni wọnni nṣòfọ, nitori ẹnikan kò 
Wá si ajọ—mim6: gbogbo ẹnu—bode rẹ̀ daho— 
TO: awọn alufa rẹ̀ kẹdun, awọn wundia rẹ̀ 
nkánu, on si wà ni kikoro ọkàn. 


ẸKÚN JEREMIAH. 1, 2 

5 Awọn aninilara rẹ̀ bori, awọn ọta rẹ̀ ri 
rere: nitori Oluwa ti pọn ọ loju nitori ọpọlọpọ 
irekọja rẹ̀; awọn ọmọ wẹrẹ rẹ̀ lọ si igbekun 
niwaju awọn aninilara. 

6 Gbogbo ẹwà ọmọbinrin Sioni si ti lọ kuro 
lọdọ rẹ̀: awọn ijoye rẹ̀ dabi agbọnrin ti kò ri 
pápá oko tutu, nwọn si lọ laini agbara niwaju 
alepa nì, 

? Li ọjọ ipọnju rẹ̀ ati inilara rẹ̀ ni Jerusalemu 
ranti gbogbo ohun daradara ti o ti ni li ọjọ igbá— 
ni, nigbati awọn enia rẹ̀ ṣubu si ọwọ ọta, ẹni— 
kan kò si ràn a lọwọ: awọn aninilara ri i, 
nwọn si fi iparun rẹ̀ ṣẹsin. 

8 Jerusalemu ti da ẹ̀ṣẹ gidigidi, nitorina li o 
ṣe di ẹni—irira: gbogbo awọn ti mbu ọla fun u 
kẹgan rẹ̀, nitoripe nwọn ri ihoho rẹ̀: lôtọ on 
kẹdùn, o si yi ẹ̀hin pada. 

9 Éri rẹ̀ wà ni iṣẹti aṣọ rẹ̀; on kò si ranti opin 
rẹ̀ ikẹhin; nitorina ni o ṣe sọkalẹ ni isọkalẹ 
iyanu: kò ni olutunu, Oluwa, wò ipọnju mi, 
nitori ọta ti bori! 

10 Aninilara ti nà ọwọ rẹ̀ jade sori gbogbo 
ohun daradara rẹ̀: nitori on ti ri pe awọn ori— 
lẹ-éde wọ ibi—mimẹ̀ rẹ̀, eyiti iwọ paṣẹ pe, 
nwọn kì o wọ inu ijọ tirẹ. 

tI Gbogbo awọn enia rẹ̀ kẹdùn, nwọn wá 
onjẹ; nwọn fi ohun daradara fun onjẹ lati tu 
ara wọn ninu. Wò o, Oluwa, ki o si rò! nitori 
emi di ẹni-—ẹ̀gan. 

12 Kò ha kàn nyin bi, gbogbo ẹnyin ti nkọja? 
Wò o, ki ẹ si ri bi ibanujẹ kan ba wà bi ibanu- 
jẹ mi, ti a ṣe si mi! eyiti Oluwa fi pọn mi loju li 
ọjọ ibinu gbigbona rẹ̀. 

13 Lati oke li a ti rán iná sinu egungun mi, o 
si ràn ninu rẹ̀: On ti nà àwọn fun ẹsẹ mi, o ti 
yi mi pada sẹhin; O ti mu mi dahoro, mo si 
rẹ̀wẹsi lojojumọ. 

14 Okùin àjaga irekọja mi li a dimu li ọwọ rẹ̀; 
a so wọn pò: nwọn yi ọrùn mi ka, nwọn tẹ 
agbara mi mọlẹ; Oluwa ti fi mi le ọwọ awọn 
ẹniti emi kò le dide si. 

15 Oluwa ti tẹ̀ gbogbo awọn akọni mi mọlẹ 
labẹ ẹsẹ li arin mi: On ti pe apejọ sori mi lati 
tẹ̀ awọn ọdọmọkunrin mi rẹ̀: Oluwa ti tẹ 
ifunti fun wundia, ọmọbinrin Juda. 

16 Emi nsọkun nitori nkan wọnyi; oju mi! 
oju mi ṣàn omi silẹ, nitoripe olutunu ati ẹniti 
iba mu ọkàn mi sọji jina si mi: awọn ọmọ mi 
run, nitoripe ọta bori. 

1? Sioni nà ọwọ rẹ̀ jade, kò si sí ẹnikan lati 
tù u ninu: Oluwa ti paṣẹ niti Jakobu pe, ki 
awọn aninilara rẹ̀ ki o yi i kakiri: Jerusalemu 
dabi obinrin ẹlẹgbin lárin wọn. 


s88 


18 Oluwa ṣe olododo; nitoriti emi ti ṣòtẹ si 
aṣẹ ẹnu rẹ̀: gbé, (emi bẹ nyin,) gbogbo ori— 
lẹ—ẹ̀de, ẹ si wò ikanu mi; awọn wundia mi ati 
awọn ọdọmọkunrin mi lọ si igbekun. 

19 Emi pẹ awọn olufẹ mi, awọn wọnyi tàn 
mi jẹ: awọn alufa mi, ati àgbagba mi jọwọ ẹmi 
wọn lọwọ ni ilu, nigbati nwọn nwá onjẹ wọn 
lati mu ẹmi wọn sọji. 

20 Wò o, Oluwa: nitoriti emi wà ninu ipọn— 
ju: inu mi nhé; ọkàn mi yipada ninu mi; nito— 
riti emi ti ṣòtẹ gidigidi: lode, idà sọni di 
alailọmọ, ni ile, o dabi ikú! 

21 Nwọn gbọ bi emi ti nkẹdùn to: sibẹ kò si 
olurunu fun mi: gbogbo awọn ọta mi gbé iyọnu 
mi; inu wọn dùn nitori iwọ ti ṣe e: iwọ o mu 
ọjọ na wá ti iwọ ti dá, nwọn o si ri gẹgẹ bi emi. 

2? Jẹ ki gbogbo ìWa—buburu wọn wá si 
iwaju rẹ; si ṣe si wọn, gẹgẹ bi iwọ ti ṣe si mi 
nitori gbogbo irekọja mi: nitori ikẹdùn mi pò, 
ọkàn mi si rẹ̀wẹsi. 


2 BAWO li Oluwa ti fi awọsanma bo 
ọmọbinrin Sioni ni ibinu rẹ̀! ti o sọ ẹwa 
Israeli kalẹ lati oke ọrun wá si ilẹ, ti kò si ranti 
apoti-itisẹ rẹ̀ li ọjọ ibinu rẹ̀! 

2 Oluwa ti gbe gbogbo ibugbe Jakobu mì, 
kò si da a si: o ti wá ilu—odi ọmọbinrin Juda 
lulẹ, ninu irunu rẹ̀ o ti lù wọn bolẹ: o ti sọ 
ijọba na ati awọn ijoye rẹ̀ di alaim€. 

3O ti ke gbogbo iwo Israeli kuro ninu ibinu 
gbigbona rẹ̀: o ti fà ọwọ ọtun rẹ̀ sẹhin niwaju 
ọta, o si jo gẹgẹ bi ọwọ iná ninu Jakobu ti o 
jẹrun yikakiri. 

4O ti fà ọrun rẹ̀ gẹgẹ bi ọta: o duro, o mura 
ọwọẹ ọtun rẹ̀ gẹgẹ bi aninilara, o si pa gbogbo 
ohun didara ti oju fẹ iri ni agọ ọmọbinrin 
Siori, o dà irunu rẹ̀ jade bi iná. 

5 Oluwa jẹ gẹgẹ bi ọta: o ti gbe Israeli mì, o ti 
gbe gbogbo afin rẹ̀ mì: o ti pa ilu olodi rẹ̀ run o 
si ti fi ibanujẹ lori ibanujẹ fun ọmọbinrin Juda. 

60 si ti wé ọgba rẹ̀ lulẹ, gẹgẹ bi àgbala: o ti 
pa ibi apejọ rẹ̀ run: Oluwa ti mu ki a gbagbe 
ajọ—mimẹ̀ ati ọjọ isimi ni Sioni, o ti fi ẹ̀gan kẹ 
ọba ati alufa silẹ ninu ikannu ibinu rẹ̀. 

? Oluwa ti ṣá pẹpẹ rẹ̀ tì, o ti korira ibi—mimQẹ̀ 
rẹ̀, o ti fi ogiri afin rẹ̀ le ọwọ ọta; nwọn ti pa 
ariwo ninu ile Oluwa, gẹgẹ bi li ọjọ ajọ—mim6. 

8 Oluwa ti rò lati pa odi ọmọbinrin Sioni run: 
o ti nà okùn ìwọn jade, on kò ti ifa ọwọ rẹ̀ 
sẹhin kuro ninu ipanirun: bẹni o ṣe ki ile—iṣọ 
rẹ̀ ati odi rẹ̀ ki o ṣòfọ; nwọn jumọ rẹ̀ silẹ. 

9 Enu—bode rẹ̀ wọnni rì si ilẹ; o ti parun o 
si ṣẹ ọpá idabu rẹ̀; ọba rẹ̀ ati awọn ijoye rẹ̀ wà 


sao 


lárin awọn orilẹ—òde: ofin kò si mọ; awọn 
woli rẹ̀ pẹlu kò ri iran lati ọdọ Oluwa. 

10 Awọn àgbagba ọmọbinrin Sioni joko ni 
ilẹ, nwọn dakẹ: nwọn ti ku ekuru sori wọn; 
nwọn ti fi aṣọ—òfọ di ara wọn: awọn wundia 
Jerusalemu sọ ori wọn kẹ si ilẹ. 

11 Oju mi gbẹ tan fun omije, inu mi nho, a 
dà ẹ̀dọ mi sori ilẹ, nitori iparun ọmọbinrin 
awọn enia mi: nitoripe awọn ọmọ wẹrẹ ati 
awọn ọmọ-—ọmu nkulọ ni ita ilu na. 

12 Nwọn nsọ fun iya wọn pe, Nibo ni ọka 
ati ọti—waini gbe wà? nigbati nwọn daku gẹgẹ 
bi awọn ti a ṣalọgbẹ ni ita ilu na, nigbati ọkàn 
wọn dà jade li aiya iya wọn. 

13 Kili ohun ti emi o mu fi jẹri niwaju rẹ? kili 
ohun ti emi o fi ọ we, iwọ ọmọbinrin 
Jerusalemu? kili emi o fi ba ọ dọgba, ki emi ba le 
tù ọ ninu, iwọ wundia ọmọbinrin Sioni? nitoripe 
ọgbẹ rẹ tobi gẹgẹ bi okun; tali o le wò ọ sàn? 

14 Awọn woli rẹ ti riran ohun asan ati wẹ̀re 
fun ọ: nwọn kò si ti fi aiṣedede rẹ hàn ọ, lati yi 
igbekun rẹ pada kuro; ṣugbọn nwọn ti riran 
òrọ—wiwo eke fun ọ ati imuniṣina. 

15 Gbogbo awọn ti nkọja patẹwọ le ọ; nwọn 
nṣẹsin, nwọn si nmì ori wọn si ọmọbinrin 
Jerusalemu; pe, Ilu na ha li eyi, ti a npẹ̀ ni: 
Pipe--ẹwà, Ayò gbogbo ilẹ aiye! 

16 Gbogbo awọn ọta rẹ ya ẹnu wọn si ọ; 
nwọn nṣe ṣiọ! nwọn si npa ehin keke, nwọn 
Wipe: Awa ti gbe e mì; dajudaju eyi li ọjọ na ti 
awa ti nwọna fun; ọwọ ti tẹ̀ ẹ, awa ti ri i! 

1? Oluwa ti ṣe eyi ti o ti rò; o ti mu ọrọ rẹ̀ ṣẹ 
ti o ti paṣẹ li ọjọ igbani: o ti bì ṣubu, kò si dasi: 
o si ti mu ọta yò lori rẹ, o ti gbe iwo awọn 
aninilara rẹ soke. 

Ọkàn Wọn kigbe si Oluwa, iwọ odi 
ọmọbinrin Sioni, jẹ ki omije ṣan silẹ gẹgẹ bi 
odò lọsan ati loru; má fun ara rẹ ni isimi; 
máṣe jẹ ki ẹyin oju rẹ gbe jẹ. 

13 Dide, kigbe soke li oru ni ibẹrẹ akoko 
iṣọ: tú ọkàn rẹ jade gẹgẹ bi omi niwaju Olu— 
wa: gbe ọwọ rẹ soke si i fun ẹmi awọn ọmọ 
wẹwẹ rẹ, ti nkulọ fun ebi ni gbogbo ori—ita. 

20 Wò o, Oluwa, ki o rò, fun tani iwọ ti ṣe 
eyi? Awọn obinrin ha le ma jẹ eso—inu wọn, 
awọn ọmọ-ọwọ ti nwọn npòn? a ha le ma pa 
alufa ati woli ni ibi mim Oluwa? 

21 Ewe: ati arugbo dubulẹ ni ita wọnni: 
awọn wundia mi ati awọn ọdọmọkunrin mi 
ṣubu nipa idà: iwọ ti pa li ọjọ ibinu rẹ; iwọ ti 
pa, iwọ kò si dasi. 

22 Iwọ ti kepe ẹ̀ru mi yikakiri gẹgẹ bi li ọjọ 
miméẹ̀, tobẹ ti ẹnikan kò sala tabi kì o kù li ọjọ 


ẸKÙN JEREMIAH. 2, 3 
ibinu Oluwa: awọn ti mo ti pòn ti mo si tẹ̀, ni 


ọta mi ti run. 
3 1 EMI ni ọkunrin na ti o ti ri wàhala nipa 
ọpa ibinu rẹ̀. 

2 O ti fà mi, o si mu mi wá sinu òkunkun, kì 
si iṣe sinu imọlẹ. 

3 Lotọ, o yi ọwọ rẹ̀ pada si mi siwaju ati si— 
Waju li ọjọ gbogbo. 

40 ti sọ ẹran—ara mi ati àwọ mi di ogbò, o 
ti fẹ egungun mi. 

850 ti mọdi tì mi, o fi orôrò ati árẹ̀ yi mi ka. 

60 ti fi mi si ibi òkunkun, bi awọn ti o ti 
kú pẹ. 

?O ti sọgba yi mi ka, ti emi kò le jade; o ti 
ṣe ẹ̀wọn mi wuwo 

8 Bi emi ti kigbe pẹlu, ti emi si npariwo, o 
sé adura mi mọ. 

SO ti fi okuta gbigbẹ sọgba yi òna mi ka, o 
ti yi ipa Ọna mi po. 

10 On jẹ bi ẹranko beari ti o ba dẹ̀ mi, bi ki— 
niun ni ibi ìkọkọ. 

ti O ti mu mi ṣina li ẹna mi, o si fà mi ya 
pẹrẹpẹrẹ: o ti sọ mi di ahoro. 

12 O ti fà ọrun rẹ̀, o si fi mi ṣe itasi fun ọfa rẹ̀. 

13 O ti mu ki ọfà apé rẹ̀ wọ inu-ẹdọ mi lọ. 

14 Emi jẹ ẹni ẹsin fun gbogbo enia mi; orin 
Wọn ni gbogbo ọjọ. 

150 ti fi ìkoro mu mi yo, o ti mu mi mu 
omi wahala. 

16O ti fi ọta ṣé ehín mi, o tẹ̀ mi mọlẹ ninu 
€ru. 
1? Iwọ si ti mu ọkàn mi jina réré si alafia; 
emi gbagbe rere. 

18 Emi si wipe, Agbara mi ati ireti mi ṣẹ̀gbe 
kuro lọdọ Oluwa. 

18 Ranti wahala mi ati inilara mi, ani ìkoro 
ati ororo. 

20 I ôtọ, nigbati ọkàn mi nṣe iranti wọn, o si 
tẹriba ninu mi. 

21 Eyi ni emi o rò li ọkàn mi, nitorina emi o 
ma reti. 

22 Anu Oluwa ni, ti awa kò parun tan, ni— 
tori irọnu—anu rẹ kò li opin. 

23 Ọtun ni li orowurọ; titobi ni otitọ rẹ. 

24 Oluwa ni ipin mi, bẹli ọkàn mi wi; nito— 
rìna ni emi ṣe reti ninu rẹ̀. 

285 Oluwa ṣe rere fun gbogbo ẹniti o duro dẹ̀ 
e, fun ọkàn ti o ṣafẹri rẹ̀. 

26 O dara ti a ba ma reti ni idakẹjẹ fun igbala 
Oluwa. 

270 dara fun ọkunrin, ki o gbe àjaga ni 
igba—ewe rẹ̀. 


ẸKÙN JEREMIAH 3, 4 

28 Ki o joko on nikan, ki o si dakẹ, nitori 
Ọlọrun ti gbe e le ori rẹ̀. 

29 Ki o fi ẹnu rẹ̀ sinu ekuru; pe bọya ireti le wà: 

30 Ki o fi ẹ̀rẹkẹ fun ẹniti o lù u; ki o kún fun 
ẹ̀gan patapata. 

31 Nitoriti Oluwa kì yio ṣá ni tì lailai: 

32 Bi o tilẹ mu ibanujẹ wá, sibẹ on o ni irọ— 
nu gẹgẹ bi ọpọlọpọ ánu rẹ̀. 

33 Nitori on kì ifẹ ipọn—ni-—loju lati ọkàn rẹ̀ 
wá, bẹ̀ni kì ibà ọmọ enia ninu jẹ. 

34 Lati tẹ̀ gbogbo ara—tubu ilẹ—aiye mọlẹ li 
abẹ ẹsẹ rẹ̀. 

35 Iati yi ẹ̀tọ enia sapakan niwaju Ọga—ogo 
julọ. 

36 Lati yi òran idajọ enia pada, Oluwa kò fẹ 
ri i? 

37 Tali ẹniti iwi, ti isi iṣẹ, nigbati Oluwa kò 
paṣẹ rẹ̀. 

38 Ibi ati rere kò ha njade lati ẹnu Ọga— 
ogo—julọ wá? 

38 Eṣe ti enia aláye nkùn? ti o wà láye, ki 
olukuluku ki o kùn nitori ẹ̀ṣẹ rẹ̀! 

40 Jẹ ki a wádi, ki a si dán Ọna wa wò, ki a si 
tun yipada si Oluwa. 

41 Jẹ ki a gbe ọkàn ati ọwọ wa soke si Ọlọ— 
run li ọrun. 

42 Awa ti dẹṣẹ, a si ti ṣọtẹ: iwọ kò ti dariji. 

43 Iwọ ti fi ibinu bora, o si ṣe inunibini si 
Wa: iwọ ti pa, o kò si ti dasi. 

44 Iwọ ti fi awọsanma bo ara rẹ, ki adura má 
le là kọja. 

45 Iwọ ti ṣe wa bi idarọ ati ohun alainilari li 
arin awọn orilẹ—ẹ̀de. 

46 Gbogbo awọn ọta wa ti ya ẹnu wọn si wa. 

4? Ẹru ati ọfin wá sori wa, idahoro ati iparun. 

48 Oju mi fi odò omi ṣan silẹ, nitori iparun 
ọmọbinrin awọn enia mi. 

49 Oju mi dà silẹ ni omije, kò si dá, laiṣe 
isimi. 

50 Titi Oluwa fi wò ilẹ, ti o wò lati ọrun wá, 

51 Oju mi npọn ọkàn mi loju, nitori gbogbo 
awọn ọmọbinrin ilu mi. 

52 Awọn ọta mi dẹkùn fun mi gidigidi, gẹgẹ 
bi fun ẹiyẹ laini idi. 

53 Nwọn ti ke ẹmi mi kuro ninu iho, nwọn 
si yi okuta sori mi. 

54 Nwọn mu omi ṣan lori mi; emi wipe, Mo 
gbe! 

55 Emi kepe orukọ rẹ, Oluwa, lati iho jijin wá. 

56 Iwọ ti gbọ ohùn mi: máṣe se eti rẹ mọ si 
imikanlẹ mi, si igbe mi. 

57 Iwọ sunmọ itosi li ọjọ ti emi kigbe pẹ̀ ọ: 
iwọ wipe: Má bẹ̀ru! 


soso 


58 Oluwa, iwọ ti gba ijà mi jà; iwọ ti rà ẹmi 
mi pada. 

su Oluwa, iwọ ti ri inilara mi, ṣe idajọ ọran mi! 

60 Iwọ ti ri gbogbo igbẹsan wọn, gbogbo ẹ̀ro 
buburu wọn si mi. 

61 Iwọ ti gbé ẹ̀gan wọn, Oluwa, gbogbo ẹ̀ro 
buburu wọn si mi. 

62 Ete awọn wọnni ti o dide si mi, ati ipin— 
nu Wọn si mi ni gbogbo ọjọ. 

63 Kiyesi ijoko wọn ati idide wọn! emi ni 
orin-ẹsin wọn. 

64 San ẹsan fun wọn, Oluwa, gẹgẹ bi iṣẹ 
ọwọ wọn! 

65 Fun wọn ni ifọju ọkàn, ẹ̀gun rẹ lori wọn! 

66 Fi ibinu lepa wọn, ki o si pa wọn run 


kuro labẹ ọrun Oluwa! 

4 1BAWO ni wura ṣe di baibai! bawo ni 
Wura didara julọ ṣe pada! okuta ibi-mimQ 

li a tuka ni gbogbo ori ita. 

2 Awọn ọmọ iyebiye Sioni, ti o niye lori bi 
Wura didara, bawo li a ṣe kà wọn si bi ikoko 
amẹ, iṣẹ ọwọ alamọ! 

3 Ani òwawa nfà ọmu jade, nwọn nfi ọmu 
fun awọn ọmọ wọn: ṣugbọn ọmọbinrin awọn 
enia mi ti di ìka, gẹgẹ bi abo Ògongo li aginju. 

4 Ahọn ọmọ-—ọmu lẹ̀ mọ oke ẹnu rẹ̀ nitori 
ongbẹ: awọn ọmọ kekere mbere onjẹ, ẹnikan 
kò si bu u fun wọn. 

5 Awọn ti o ti njẹ ohun didùndidùn nkú lọ 
ni ita: awọn ti a ti t$ ninu aṣọ—Òdodé, gbá 
atàn inọra. 

6 Nitori aiṣedede ọmọbinrin awọn enia mi 
tobi jii ẹ̀ṣẹ Sodomu lọ, ti a bì ṣubu ni iṣẹju, 
laisi iṣiṣẹ ọwọ ninu rẹ̀. 

? Awọn Nasire rẹ̀ mẹ jù ẹ̀gbọn—owu, nwọn 
funfun jù wàra; irisi wọn pọn jù iyiin, apẹrẹ 
Wọn dabi okuta Safire: 

8Oju wọn dudu jù edu nisisiyi; a kò mọ 
Wọn ni ita: àwọ wọn lẹ mọ egungun wọn; o di 
gbigbẹ gẹgẹ bi igi. 

9 Awọn ti a fi idà pa san jù awọn ti a fi ebi pa, 
ti ndaku, ti a gùn wọn lara nitori aisi eso—oko. 

10 Ọwọ awọn obinrin alánu ti sẹ̀ awọn ọmọ 
awọn tikarawọn: awọn wọnyi li ohun jijẹ fun 
wọn ni igba wahala ọmọbinrin awọn enia mi. 

ti Oluwa ti ṣe aṣepe irunu rẹ̀; o ti dà ibinu 
gbigbona rẹ̀ jade, o ti dá iná ni Sioni, ti o si ti 
jo ipilẹ rẹ̀ run. 

12 Awọn ọba aiye, ati gbogbo olugbe ilẹ— 
aiye, kò gbagbọ pe aninilara ati ọta iba ti wọ 
inu ẹnu—bode Jerusalemu. 

13 Nitori ẹ̀ṣẹ awọn woli rẹ̀, ati aiṣedede 


sa1 


awọn alufa rẹ̀, ti nwọn ti ta ẹ̀jẹ awọn olododo 
silẹ li árin rẹ̀. 

14NNwọn ti rin kiri bi afọju ni ita, nwọn di ala— 
im fun ẹ̀jẹ tobẹ ti enia kò le fi ọwọ kan aṣọ wọn. 

15 Nwọn nkigbe si wọn pe, ẹ lọ! alaimé ni! ẹ 
lọ! ẹ lọ! ẹ máṣe fi ọwọ kan a! nigbati nwọn salọ, 
nwọn si rìn kiri pẹlu: nwọn nwi larin awọn 
orilẹ—ẹ̀de pe, awọn kì o ṣatipo nibẹ mọ. 

16 Oju Oluwa ti tú wọn ka: on kì o fiyesi 
wọn mọ: nwọn kò buyin fun awọn alufa, 
nwọn kò ṣánu fun awọn àgbagba. 

t? Bi o ṣe ti wa ni, oju wa nwọna siwaju ati si— 
waju, fun iranlọwọ wa ti o jẹ asan: lori ile-iṣọ Wa, 
awa nwọna fun orilẹ—ẹ̀de, ti kò le ràn ni lỌwọỌ. 

18 Nwọn dẹkun si ipa òna wa, ti awa kò le 
Tìn ita wa: opin wa sunmọ tosi, ọjọ wa pé; ni— 
tori opin wa de. 

19 Awọn ti nlepa wa yara jù idì ọrun lọ: 
nwọn nlepa wa lori oke wọnni, nwọn bà dẹ 
wa li aginju. 

20 Emi iho imu wa, ani ẹni—ororo Oluwa, ni 
a mu ninu òfin wọn, niti ẹniti awa wipe, labẹ 
ojiji rẹ̀ li awa o ma gbé lárin awọn orilẹ—ẹ̀de. 

21 Yọ, ki inu rẹ si dùn, iwọ ọmọbinrin Edomu, 
ti ngbe inu ilẹ Usi; sibẹ ago na yio kọja sọdọ rẹ 
pẹlu: iwọ o si yo bi Òmuti, a o si tu ọ ni ihoho. 

22 A mu aiṣedede rẹ kuro, iwọ ọmọbinrin 
Sioni: on kì o si tun mu ọ lọ si igbekun mọ: 
On o bẹ̀ aiṣedede rẹ wò, iwọ ọmọbinrin 
Edomu; yio si fi ẹ̀ṣẹ rẹ hàn. 


1RANTI, Oluwa, ohun ti o de sori wa; rò 
ki o si wò ẹ̀gan wa! 
2A fi ogún wa le awọn alejo lọwọ, ile wa 
fun awọn ajeji. 
3 Awa jẹ alaini obi, baba kò si, awọn iyá wa 
dabi opô. 


ESEKIELI 1 


4 Awa ti fi owo mu omi wa; a nta igi wa 
fun wa. 

5 Awọn ti nlepa wa sunmọ ọrùn wa: árẹ̀ mu 
wa, awa kò si ni isimi. 

6 Awa ti fi ọwọ wa fun awọn ara Egipti, ati 
fun ara Assiria, lati fi onjẹ t€ wa lọrùn. 

7 Awọn baba wa ti ṣẹ̀, nwọn kò si sí; awa si 
nrù alṣedede wọn. 

8 Awọn ẹrú ti jọba lori wa: ẹnikan kò si gbà 
Wa kuro li ọwọ wọn. 

9 Ninu ewu ẹmi wa li awa nlọ mu onjẹ wa, 
nitori idà ti aginju. 

10 Àwọ wa pôn gẹgẹ bi àro nitori gbigbona 
ìyan na. 

ti Nwọn tẹ̀ awọn obinrin li ogo ni Sioni, 
awọn wundia ni ilu Juda. 

12 A so awọn ijoye rò nipa ọwọ wọn: a kò 
buyin fun oju awọn àgbagba. 

13 Awọn ọdọmọkunrin ru ọlọ, árẹ̀ mu awọn 
ọmọde labẹ ẹrù-—igi. 

14 Awọn àgbagba dasẹ kuro li ẹnu—bode, 
awọn ọdọmọkunrin kuro ninu orin wọn. 

15 Ayò ọkàn wa ti dá; a yi ijo wa pada si ẹfọ. 

16 Ade ṣubu kuro li ori wa: ẹ̀gbe ni fun wa, 
nitori awa ti ṣẹ̀. 

17 Nitori eyi li ọkàn wa rẹ̀wẹsi; nitori nkan 
wọnyi oju wa di baibai. 

18 Nitori oke Sioni, ti dahoro, awọn kọlọ— 
kọlọ nrin lori rẹ̀. 

19 Iwọ, Oluwa, li o wà lailai; itẹ rẹ lati iran 
de iran! 

20 Eṣe ti iwọ fi gbagbe wa lailal, ti o si kò wa 
silẹ li ọjọ pipẹ? 

21 Oluwa, yi wa pada sọdọ rẹ, awa o si yi— 
pada; sọ ọjọ wa di ọtun gẹgẹ bi ti igbani. 

22 Tabi iwọ ha ti kò wa silẹ patapata, tobẹ ti 
iwọ si binu si wa gidigidi? 


IWE WOLI 


ESEKIELI 


l tO si ṣe ọgbọn ọdun, ni oṣu ẹkẹrin, li ọjọ 
ẹkarun oṣu, bi mo ti wà lárin awọn igbekùn 

leti odo Kebari, ọrun ṣi, mo si ri iran Ọlọrun. 

2 Li ọjọ karun oṣu, ti iṣe ọdun karun igbekùn 
Jehoiakini ọba, 

s Ọrọ Oluwa tò Esekieli alufa, ọmọ Busi wá 
papá, ni ilẹ awọn ara Kaldea leti odò Kebari, 
ọwọ Oluwa si wà li ara rẹ̀ nibẹ. 


4 Mo si wò, si kiye si i, aja jade wá lati ari— 
Wa, awọsanma nla, ati iná ti o yi ara rẹ̀ ka, di— 
dán si wà yika, ani lati arin rẹ̀ wá, bi àwọ 
amberi, lati arin ìná na wá. 

5 Pẹlupẹlu lati arin rẹ̀ wá, aworan ẹda aláye 
mẹrin, eyi si ni irí wọn, nwọn ni aworan enia. 

6 Olukuluku si ni oju mẹrin, olukuluku si ni 
iyẹ mẹrin. 


ESEKIELI 1—3 


? Ẹsẹ wọn si tẹ, atẹlẹsẹ wọn si dabi atẹlẹsẹ 
ọmọ malti: nwọn si tàn bi awò idẹ didan. 

8 Nwọn si ni ọwẹ enia labẹ iyẹ wọn, li ẹgbẹ 
wọn mẹrẹrin, awọn mẹrẹrin si ni oju wọn ati 
iyẹ wọn. 

8 iy wọn si kàn ara wọn; nwọn kò yipada 
nigbati nwọn lọ, olukuluku wọn lọ li ọkankan 
ganran. 

10 Niti aworan oju wọn, awọn mẹrẹrin ni 
oju enia, ati oju kiniun, niha ọtun: awọn mẹ— 
rẹrin si ni oju malu niha osì; awọn mẹrẹrin si 
ni oju idì. 

11 Bayi li oju wọn ri: iy€ wọn si nà soke, iyẹ 
meji olukuluku wọn kàn ara wọn, meji si bo 
ara wọn. 

12 Olukuluku wọn si lọ li ọkankan ganran: 
nibiti ẹmi ibá lọ, nwọn lọ; nwọn kò si yipada 
nigbati nwọn lọ. 

13 Niti aworan awọn ẹda aláye na, irí wọn 
dabi ẹṣẹ̀ iná, ati bi iri inà fitila: o lọ soke ati 
sodo, lárin awọn ẹda aláye na, iná na si mọlẹ, 
manamana si jade lati inu iná na Wá. 

14 Awọn ẹda alaye na si sure, awọn si pada 
bi kíkọ manamana. 

15 Bi mo si ti wo awọn ẹda alaye na, kiyesi 
i, kẹkẹ kan wa lori ilẹ aiye lẹba awọn ẹda alá— 
ye na, pẹlu oju rẹ̀ mẹrin. 

16 Irí awọn kẹkẹ na ati iṣẹ wọn dabi awọ 
berili: awọn mẹrẹrin ni aworan kanna; irí 
Wọn ati iṣẹ wọn dabi ẹnipe kẹkẹ li arin kẹkẹ̀. 

1? Nigbati nwọn lọ, nwọn fi iha wọn mẹrẹ— 
rin lọ, nwọn kò si yipada nigbati nwọn lọ. 

18 Niti oruka wọn, nwọn ga tobẹ ti nwọn fi 
ba ni li ẹ̀ru; oruka wọn si kún fun oju yi awọn 
mẹrẹrin ka. 

13 Nigbati awọn ẹda aláye na lọ, awọn kẹkẹ̀ 
lọ li ẹgbẹ wọn: nigbati a si gbe awọn ẹda alaye 
na soke, kuro lori ilẹ, a gbe awọn kẹkẹ̀ na 
soke pẹlu. 

20 Nibikibi ti ẹmi ni iba lọ, nwọn lọ; nibẹ li 
ẹmi fẹ ilọ: a si gbe awọn kẹkẹ na soke pẹlu 
wọn; nitori ẹmi ìye wà ninu awọn kẹkẹ na. 

21 Nigbati wọnni lọ, wọnyi lọ; nigbati a gbe 
wọnni duro, wọnyi duro; ati nigbati a gbe 
wọnni soke kuro lori ilẹ a gbe kẹkẹ soke pẹlu 
wọn: nitori ẹmi ìye wà ninu awọn kẹké na. 

22 Aworan ofurufu li ori ẹda alaye na dabi 
àwọ kristali ti o ba ni li ẹ̀ru, ti o nà sori wọn 
loke. 

23 Iyẹ wọn si tẹ labẹ ofurufu, ekini si ekeji: 
olukuluku ni meji, ti o bo ihà ihín, olukuluku 
si ni meji ti o bo iha ọhún ara wọn. 

24 Nigbati nwọn si lọ, mo gbQ ariwo iyé 


so92 


wọn, bi ariwo omi pupọ, bi ohùin Olodumare, 
ohùn ẹ̀rọ bi ariwo ogun: nigbati nwọn duro, 
nwon rẹ̀ iy€ wọn silẹ. 

2ti Ohùn kan ti inu ofurufu ti o wà lori wọn 
Wá, nigbati nwọn duro, ti nwọn si ti rẹ̀ iyẹ 
Wọri: silẹ. 

26 Ati lori ofurufu ti o wà lori wọn, aworan 
itẹ kan wà, bi irí okuta safire: ati loke aworan 
itẹ na li aworan kan bi orì enia wà. 

2? Mo si ri bi awọ amberi, bi irí iná yika 
ninu rẹ̀, lati irí ẹgbé rẹ̀ de oke, ati lati irí ẹgbẹ 
rẹ̀ de isalẹ, mo ri bi ẹnipe irí iná, o si ni didan 
yika. 
28 Bi iri oṣumare ti o wà ninu awọsanma ni 
ọjọ ojo, bẹni irí didan na yika. Eyi ni aworan 
ogo Oluwa. Nigbati mo si ri, mo dojubolẹ, mo 


si gbẹ ohùn ẹnikan ti nsòrọ. 
2 TO si wi fun mi pe, Ọmọ enia, duro li 
ẹsẹ rẹ, emi o si ba ọ sọrọ. 

2 Ẹmi si wọ inu mi, nigbati o ba mi sòrọ o si 
gbe rni duro li ẹsẹ mi, mo si gbQ ẹniti o ba mi 
sọrọ. 

3 O si wi fun mi pe, Ọmọ enia, emi ran ọ si 
awọn ọmọ Israeli, si ọlọtẹ̀ orilẹ—ẹ̀de, ti o ti 
ṣọtẹ si mi: awọn ati baba wọn ti ṣẹ̀ si mi titi di 
oni oloni. 

4 Nitori ọmọ alafojudi ati ọlọkàn lile ni 
nwọn, Emi rán ọ si wọn; iwọ o si wi fun wọn 
pe, Bayi li Oluwa Ọlọrun wi. 

5 Ati awọn, bi nwọn o gbé, tabi bi nwọn o 
kò, (nitori ọlọtẹ̀ ile ni nwọn) sibẹ nwọn o mọ 
pe woli kan ti wà larin wọn. 

6 Ati iwọ, ọmọ enia, máṣe bẹ̀ru wọn, bẹni 
ki o imáṣe bẹ̀ru ọrọ wọn, bi ẹgun ọgàn ati 
oṣuṣu tilẹ pẹlu rẹ, ti iwọ si gbe Arin akéké: 
máṣe ìoẹ̀ru ọrọ wọn, bẹni ki o máṣe foya wiwò 
Wọn, loi nwọn tilẹ jẹ ọlọtẹ̀ ile. 

?Iwọ o si sọ òrọ mi fun wọn, bi nwọn o 
gb6, tabi bi wọn o kò: nitoriti nwọn jẹ ọlọtẹ̀. 

8 Ṣugbọn iwọ, ọmọ enia, gbé ohun ti mo sọ 
fun ọ; Iwọ máṣe jẹ ọlọtẹ̀ bi ọlọtẹ̀ ile nì: ya ẹ̀nu 
rẹ, ki o si jẹ ohun ti mo fi fun ọ. 

8 Nigbati mo wò, si kiye si i, a ran ọwọ kan 
si mi; si kiye si i, iká-iwé kan wà ninu rẹ̀. 

100 si tẹ ẹ siwaju mi, a si kọ ọ ninu ati lode: 
a si kọ ohiin—reré—ẹkun, ati ẹfọ, ati egbé. 

3 1PẸLUPẸLU o wi fun mi pe, Ọmọ enia, 
jẹ ohun ti iwọ ri, jẹ iká—iwé yi, si lọ ba ile 
Israeli sọrọ. 


2 Mo si ya ẹnu mi, o si mu mi jẹ iká—iwé na. 
30 si wi fun mi pe, Ọmọ enia, mu ki ikùn 


593 


rẹ jẹ, ki o si fi iká-iwé yi ti emi fi fun ọ kún 
inu rẹ. Nigbana ni mo jẹ ẹ, o si dabi oyin li 
ẹnu ni didùn. 

40 si wi fun mi pe, Ọmọ enia, Lọ, tò ile 
Israeli lọ ki o si fi ọrọ mi ba wọn sọrọ. 

5 Nitori a kò ran ọ si enia ẹ̀de ajeji ati sisọ— 
Tọ, ṣugbọn si ile Israeli. 

6 Ki iṣe si òpọlọpọ enia ẹ̀de ajeji, ati de si— 
sọrọ, ọrọ ẹniti iwọ kò le gbẹ. Nitotọ emi iba 
rán ọ si wọn, nwọn iba gbẹ tirẹ. 

7 Ṣugbọn ile Israeli kò ni gbẹ tirẹ; nitori ti 
nwọn kò fẹ gbé ti emi: nitori alafojudi ati ọlọ— 
kàn lile ni gbogbo ile Israeli. 

8Kiyesi i, mo ti sọ oju rẹ di lile si oju wọn, 
ati iwaju rẹ di lile si iwaju wọn. 

9 Bi okuta diamondi ti o le ju okuta ibọn ni 
mo ṣe iwaju rẹ: máṣe bẹ̀ru wọn, bẹni ki o 
máṣe fòya oju wọn, bi nwọn tilẹ jẹ ọlọtẹ ile. 

10 Pẹlupẹlu o wi fun mi pe, Ọmọ enia, gba 
gbogbo òrọ ti emi o sọ fun ọ si ọkàn rẹ, si fi eti 
rẹ gbẹ Wọn. 

11 Si lọ, tọ awọn ti igbekùn lọ, awọn ọmọ 
enia rẹ, si ba wọn sọrọ, ki o si wi fun wọn pe, 
Bayi li Oluwa Ọlọrun wi; bi nwọn o gbẹ, tabi 
bi nwọn o kò. 

12 Ẹmi si gbe mi soke, mo si gbẹ ohùn iré 
nla lẹhin mi, nwipe, Ibukun ni fun ogo Oluwa 
lati ipò rẹ̀ wá. 

13 Mo si gbé ariwo iyẹ awọn ẹ̀da aláye, ti o 
kàn ara wọn, ati ariwo awọn kẹkẹ ti o wà pẹlu 
wọn, ati ariwo iré nla. 

14 Bẹni ẹmi na gbe mi soke, o si mu mi 
kuro, mo si lọ ni ibinujẹ, ati ninu gbigbona 
ọkàn mi; ṣugbọn ọwọ Oluwa le lara mi. 

15 Nigbana ni mo tẹ awọn ti igbekùn ti Te— 
labibi lọ, ti nwọn ngbe ẹba odò Kebari, mo si 
joko nibiti nwọn joko, ẹnu si yà mi bi mo ti 
wà lárin wọn ni ijọ meje. 

160 si di igbati o ṣe li opin ijọ meje, òrọ 
Oluwa wá sọdọ mi, wipe: 

17 Ọmọ enia, mo ti fi iwọ ṣe oluṣé fun ile 
Israeli, nitorina gbé òrọ li ẹnu mi, si kilọ fun 
wọn lati ọdọ mi wá. 

18 Nigbati emi wi fun enia buburu pe, Iwọ 
o kú nitôtọ; ti iwọ kò si kilò fun u, ti iwọ kò 
sọrọ lati kilọ fun enia buburu, lati kuro li na 
buburu rẹ̀, lati gba ẹmi rẹ̀ là; enia buburu na 
yio kú ninu ẹ̀ṣẹ rẹ̀; ṣugbọn ẹjẹ rẹ̀ li emi o bere 
li ọwọ rẹ. 

19 Ṣugbọn bi iwọ ba kilọ fun enia buburu, ti 
kò si kuro ninu buburu rẹ̀, ti ko yipada kuro li 
ẹòna buburu rẹ̀, yio kú ninu ẹ̀ṣẹ rẹ̀, ṣugbọn 
ọrun rẹ mẹ. 


ESEKIELI 3, 4 
20 ẹwẹ, nigbati olododo ba yipada kuro ninu 
ododo rẹ̀, ti o si da ẹ̀ṣẹ, ti mo si fi ohun idigbolu 
siwaju rẹ, yio kú; nitoriti iwọ kò kilọ fun u, yio 
kú ninu ẹ̀ṣẹ rẹ̀, a ki yio ranti ododo rẹ̀ ti o ti ṣe; 
ṣugbọn ẹjẹ rẹ̀ li emi o bere li ọwọ rẹ. 

21 Ṣugbọn bi iwọ ba kilọ fun olododo, ki 
olododo ki o má dẹ̀ṣẹ, ti on kò si ṣẹ̀, yio yẹ̀ ni— 
totọ, nitori ti a kilọ fun u, ọrùn rẹ si m€. 

22 Ọwọ Oluwa si wà lara mi nibẹ; o si Wi 
fun mi pe, Dide, lọ si pẹtẹlẹ, emi o si ba ọ 
sọrọ nibẹ. 

23 Mo si dide, mo si lọ si pẹtẹlẹ, si kiyesi i 
ogo Oluwa duro nibẹ, bi ogo ti mo ri lẹba odò 
Kebari: mo si doju mi bolẹ. 

24 Ẹmi si wò inu mi lọ, o si gbe mi duro li 
ẹsẹ mi, o si ba mi sọrọ, o si sọ fun mi pe, Lọ, 
há ara rẹ mọ ile rẹ. 

25 Ṣugbọn iwọ, ọmọ enia, kiyesi i, nwọn o 
si fi idẹ le ọ, nwọn o si fi dẹ̀ ọ, iwọ ki yio si 
jade larin wọn. 

26 Emi o si mu ahọn rẹ lẹ mọ oke ẹnu rẹ, 
iwọ o si yadi, iwọ ki yio jẹ abaniwi si wọn; 
nitori ọlòtẹ ile ni nwọn. 

2? Ṣugbọn nigbati mo ba bá ọ sòrọ, emi o ya 
ẹnu rẹ, iwọ o si wi fun wọn pe, Bayi li Oluwa 
Ọlọrun wi; Ẹniti o gbẹ, jẹ ki o gbẹ; ẹniti o kọ, 
jẹ ki o kò nitori ọlọtẹ ile ni nwọn. 


4 1IWỌ, ọmọ enia, mu awo kan, ki o si fi 
si iwaju rẹ, ki o si ṣe aworan ilu Jerusale— 
mu sinu rẹ̀. 

2Ki o si détì i, ki o si mọ ile iṣọ tì i, ki o si 
mọ odi tì i, ki o si gbe ogun si i, ki o si to ôlù yi 
i ka. 

3 Mu awo irin kan, ki o si gbe e duro bi odi 
irin lárin rẹ ati ilu na: ki o si kọju si i, a o si 
défì i, iwọ o si dôtì i. Eyi o jẹ àmi si ile Israeli. 

4 Fi iha osì rẹ dubulẹ, ki o si fi ẹ̀ṣẹ ile Israeli 
sori rẹ̀: gẹgẹ bi iye ọjọ ti iwọ o dubulẹ sori rẹ̀ 
ni iwọ o ru ẹ̀ṣẹ wọn. 

5 Nitori mo ti fi ọdun ẹ̀ṣẹ wọn le ọ lori, gẹgẹ 
bi iye ọjọ na, ẹwa—di—ni—irinwo ọjọ: bẹni 
iwọ o ru ẹ̀ṣẹ ile Israeli. 

6 Nigbati iwọ ba si pari wọn, tun fi ẹgbẹ rẹ 
ọtún dubulẹ, iwọ o si ru ẹ̀ṣẹ ile Juda li ogoji 
ọjọ: mo ti yàn ọjọ kan fun ọdun kan fun ọ. 

? Nitorina iwọ o kọju si didútì Jerusalemu, 
iwọ ki yio si bo apá rẹ, iwọ o si sọ asọtẹlẹ si i. 

8 Si kiyesi i, emi o fi idẹ̀ le ara rẹ, iwọ ki yio 
si yipada lati ihà kan de ekeji, titi iwọ o fi pari 
gbogbo ọjọ didofì rẹ. 

98 Si mu alikama, ati ọka bàba, eré ati lentile 
ati milleti, ati ẹwẹ, fi wọn sinu ikoko kan, ki o 


ESEKIELI 4—6 
si fi wọn ṣe akara, gẹgẹ bi iye ọjọ ti iwọ o du— 
bulẹ li ẹgbẹ rẹ, ẹwa—di—ni—irinwo ọjọ ni iwọ 
o jẹ ninu rẹ̀. 

10 Iwọ o si jẹ onjẹ rẹ nipa ìwọn, ogún ìwọn 
ṣekeli li ọjọ kan, lati akoko de akoko ni iwọ o 
jẹ ẹ. 

ti Iwọ o si mu omi nipa ìwọn, idamẹfa 
oṣuwòn hini kan: lati akoko de akoko ni iwọ o 
mu u. 

12 Iwọ o si jẹ ẹ bi akara ọka bàba, iwọ o si fi 
igbé enia din i, li oju wọn. 

13 Oluwa si wipe, Bayi li awọn ọmọ Israeli 
yio jẹ akara aimô wọn larin awọn keferi, ni— 
biti emi o le wọn lọ. 

14Nigbana ni mo wipe, A, Oluwa Ọlọrun! 
kiye si i, a kò ti sọ ọkàn mi di aimé: nitori lati 
ninu ohun ti o kú fun ara rẹ̀, tabi ti a faya pẹ— 
rẹpẹrẹ, bẹ̀ni ẹran éwò kò iti iwò mi li ẹnu ri. 

15 Nigbana ni o wi fun mi pe, W6, mo ti fi 
ẹlẹbọtọ fun ọ dipò igbẹ enia, iwọ o si fi ṣe 
akara rẹ. 

160 si wi fun mi pe, Ọmọ enia, kiye si i, 
emi o ṣẹ ọpá onjẹ ni Jerusalemu: nwọn o si jẹ 
akara nipa ìwọn, ati pẹlu itọju; nwọn o si mu 
omi nipa ìwọn ati pẹlu iyanu. 

1? Ki nwọn ki o le ṣe alaini akara ati omi, ki 
olukuluku wọn ki o le yanu si ọmọ—nikeji rẹ̀, 


ki nwọn si run nitori ẹ̀ṣẹ wọn. 

5 1IWỌ, ọmọ enia, mu ọbẹ mimú, mu abẹ 
onigbajamò, ki o si mu u kọja li ori rẹ, ati 

ni irùngbọn rẹ: si mu oṣuwòn lati wọn, ki o si 

pin irun na. 

2 Iwọ o si fi inásun idamẹta li arin ilu, nigbati 
ọjọ didotì ba pé: iwọ o si mu idamẹta, kì o si fi 
ọbẹ bù u kakiri: idamẹta ni iwọ o si tuka sinu 
ẹfúfù, emi o si yọ idà tẹle wọn. 

3 Iwọ o si mu iye diẹ nibẹ, iwọ o si dì wọn 
si eti aṣọ rẹ. 

4 Si tun mu ninu wọn, ki o si sọ wọn si arin 
iná, ki o si sun wọn ninu iná; lati inu rẹ̀ wá ni 
iná o ti jade wá si gbogbo ile Israeli. 

5 Bayi li Oluwa Ọlọrun wi; Eyi ni Jerusale— 
mu: Emi ti gbe e kalẹ li arin awọn orìlẹ—ẹ̀de, 
ati awọn ilẹ ti o wà yi i ka kiri. 

60 si ti pa idajọ mi dà si buburu ju awọn 
orilẹ—ẹ̀de lọ, ati ilana mi ju ilẹ ti o yi i kakiri: 
nitori nwọn ti kò idajọ ati ilana mi, nwọn kò 
Tìn ninu wọn. 

? Nitorina bayi li Oluwa Ọlọrun wi: Nitori 
ti ẹnyin ṣe ju awọn orilẹ—ẹ̀de ti o yi nyin ka 
kiri lọ, ti ẹnyin kò rìn ninu ilana mi, ti ẹ kò pa 


soa4 


idajọ mi mọ, ti ẹ kò si ṣe gẹgẹ bi idajọ awọn 
orilẹ—ẹ̀de ti o yi nyin ka kiri. 

8 Nitorina bayi li Oluwa Ọlọrun wi: kiye si 
i, Emi, ani Emi, doju kọ ọ, emi o si ṣe idajọ li 
árir. rẹ li oju awọn orilẹ—ẹ̀de. 

9 Emi o si ṣe ninu rẹ ohun ti emi kò ṣe ri, iru 
eyi ti emi kì yio si ṣe mọ, nitori gbogbo ohun 

10 Nitorina awọn baba yio jẹ awọn ọmọ li 
arin rẹ, ati awọn ọmọ yio si jẹ awọn baba 
Wwọr:; emi o si ṣe idajọ ninu rẹ, ati gbogbo 
iyokù rẹ li emi o tuka si gbogbo ẹfúifù. 

ti Nitorina Oluwa Ọlọrun wipe, Bi mo ti 
wà; Nitôtọ, nitori ti iwọ ti sọ ibi mimQ mi di 
aimọ nipa ohun ẹgbin rẹ, ati pẹlu gbogbo 
ohun irira rẹ, nitori na li emi o ṣe dín ọ kù, 
oju mi kì yio dasi, bẹni emi kì yio ṣánu fun ọ. 

12 Idámẹta rẹ yio kú nipa ajakalẹ arùn, nwọn 
o si run li arin rẹ nipa iyàn, idámẹta yio si ṣubu 
nipa idà yi ọ ka kiri, emi o si tú idamẹta ká si 
gbogbo ẹfúìífù, emi o si yọ idà tẹle wọn. 

13 Bayi ni ibinu mi o ṣẹ, emi o si mu ibinu mi 
duro lori wọn, inu mi yio si tutù: nwọn o si mò 
pe eini Oluwa ti sọ ọ ninu itara mi, nigbati mo 
ba pari ibinu mi ninu wọn. 

14 Emi o si fi ọ ṣòfo, emi o si sọ ọ di ẹ̀gan lá— 
rin awọn orilẹ—ẹ̀de ti o yi ọ ka kiri, li oju 
gbogbo awọn ti nkọja. 

15 ẹni yio si di ẹ̀gan ati ẹsín, ẹkẹ ati iyanu 
si awọn orilẹ—ẹ̀de ti o wà yi ọ ka kiri; nigbati 
emi o ṣe idajọ ninu rẹ ninu ibinu, ati ninu 
irunu on ibawi irunu. Emi Oluwa li o sọ ọ. 

16 Nigbati emi o rán ọfà buburu iyàn si 
Wọn, eyi ti yio jẹ fun iparun Wọn, eyi ti emi o 
rán lati run nyin: emi o si sọ iyàn di pupò fun 
nyin, emi o si ṣẹ ọpá onjẹ nyin. 

17 Bẹni emi o rán iyàn ati ẹranko buburu si 
nyin, nwọn o si gbà ọ li ọmọ, ajàkalẹ arùn ati 
ẹjẹ̀ yio si kọja lárin rẹ, emi o si mu idà Wá sori 
rẹ. Emi Oluwa li o ti sọ ọ. 


Ô 1 ỌRỌ Oluwa si tò mi wá, wipe, 
2Ọmọ enia, kọju rẹ si awọn oke—nla 
Israeli, si sọtẹlẹ si wọn. 

3 Si wipe, Ẹnyin oke—nla Israeli, ẹ gbẹ òrọ 
Oluwa Ọlọrun; bayi li Oluwa Ọlọrun wi si 
awọn oke-nla, si awọn oke kekeke, si awọn 
odò siṣàn, ati si awọn afonifoji; kiyesi i, Emi, 
ani Emi, o mu idà wá sori nyin, emi o si pa ibi 
giga nyin run. 

4 Pẹpẹ nyin yio si di ahoro, ere nyin yio si fọ; 
okú nyin li emi o si gbe jù siwaju oriṣa nyin. 

5Emú o si tẹ okú awọn ọmọ Israeli siwaju 


595 


oriṣa wọn; emi o si tú egungun nyin ka yi pẹpẹ 
nyin ka. 

6Ilu—nla li a o parun ninu gbogbo ibugbe 
nyin; ibi giga yio si di ahoro: ki a le run pẹpẹ 
nyin, ki a si sọ ọ di ahoro, ki a si le f6 oriṣa 
nyin, ki o si tan, ki a si le ké ere nyin lu ilẹ, ki 
iṣẹ nyin si le parẹ. 

7 Okú yio si ṣubu li arin nyin, ẹnyin o si mò 
pe, Emi li Oluwa. 

8Ṣugbọn emi o fi iyokú silẹ, ki ẹnyin le ni 
diẹ ti yio bẹ lọwọ idà lárin awọn orilẹ—ẹ̀de, 
nigbati a o tú nyin ka gbogbo ilẹ. 

9 Awọn ti o bẹ ninu nyin yio si ranti mi, lárin 
awọn orilẹ—òde nibiti nwọn o gbe dì wọn ni 
igbekun lọ, nitoriti mo ti f$ ọkàn agbere wọn ti 
o ti lọ kuro lọdọ mi, ati pẹlu oju wọn, ti nṣagbe— 
re lọ sọdọ oriṣa wọn: nwọn o si sú ara wọn ni— 
tori ìwa ibi ti nwọn ti hù ninu gbogbo irira wọn. 

10 Nwọn o si mò pe emi li Oluwa, emi kò 
wi lasan pe, emi o ṣe ibi yi si wọn. 

11 Bayi li Oluwa Ọlọrun wi; pàtẹwọ rẹ, si fi 
ẹsẹ rẹ kì ilẹ; si wipe, o ṣe! fun gbogbo irira 
buburu ilẹ Israeli, nitori nwọn o ṣubu nipa 
idà, nipa ìyan, ati nipa ajakalẹ àrun. 

12 Ẹniti o jina rere yio kú nipa ajakalẹ àrun; 
ati ẹniti o sunmọ tosí yio ṣubu nipa idà; ati 
ẹniti o kú ti a si do tì yio kú nipa iyàn: bayi li 
emi o mu irunu mi ṣẹ lori wọn. 

13 Nigbana li ẹnyin o mò pe emi li Oluwa, 
nigbati okú wọn yio wà larin ere wọn yi pẹpẹ 
Wọn ka, lori oke kekeke gbogbo, lori ṣonṣo ori 
oke giga gbogbo, ati labẹ igi tutu gbogbo, ati 
labẹ gbogbo igi oaku bibò, ibiti nwọn ti rubọ 
oòrùn didùn si gbogbo ere wọn. 

14 Bẹ li emi o na ọwẹ mi jade sori wọn, emi o 
si sọ ilẹ na di ahoro, nitotọ, yio di ahoro jú 
aginju iha Diblati lọ, ninu gbogbo ibugbe wọn: 
nwọn o si mò pe emi li Oluwa. 


7 1 ỌRỌ Oluwa si tò mi wá, wipe, 
2 Iwọ ọmọ enia, bayi li Oluwa Ọlọrun wi 
pẹlu si ile Israeli; Opin, opin de sori igun mẹ— 
rẹrin ilẹ. 

3Opin de si ọ Wayi, emi o si rán ibinu mi 
sori rẹ, emi o si da ọ lẹjọ gẹgẹ bi òna rẹ; emi o 
si san gbogbo irira rẹ pada si ọ lori. 

4Oju mi kì yio si dasi, bẹli emi kì yio ṣaánu: 
ṣugbọn emi o san òna rẹ pada si ọ lori, ati irira 
rẹ yio wà li arin rẹ: ẹnyin o si mò pe, emi li 
Oluwa. 

5 Bayi li Oluwa Ọlọrun wi; ibi kan, ibi 
kanṣoṣo, kiye si i, o de. 

6 Opin de, opin de: o jí si ọ; kiye si i, o de. 


ESEKIELI 6, 7 
7 Ilẹ mẹ ọ, iwọ ẹniti ngbe ilẹ na: akokò na 
de, ọjọ wahala sunmọ tosí; kì isi ṣe ariwo 
awọn oke-nla. 

8Nisisiyi li emi o dà ikannu mi si ọ lori, emi 
o si mu ibinu mi ṣẹ si ọ lori: emi o si dá ọ lẹjọ 
gẹgẹ bi òna rẹ, emi o si san fun ọ nitori gbogbo 
irira rẹ. 

8 Oju mi kì yio si dasi, bẹli emi kì yio ṣánu: 
emi o si san fun ọ gẹgẹ bi ọna rẹ, ati irira rẹ ti 
mbẹ larin rẹ; ẹnyin o si mò pe emi li Oluwa ti 
nkọlu. 

10 Kiye si i ọjọ na, kiyesi i, o de: ilẹ ti mọ; 
ọpá ti tanná, irera ti rudi. 

ti Iwa-ipa ti dide di ọpa ìwa buburu: ọkan 
ninu wọn kì yio kú, tabi ninu òpọlọpọ wọn, 
tabi ninu ohun kan wọn, bẹ̀ni kì yio si ipohù— 
nreré ẹkun fun wọn. 

12 Akoko na de, ọjọ na sunmọ itosi: ki olitra 
máṣe yò, bẹni ki olùta máṣe gbawẹ: nitori 
ibinu de ba gbogbo wọn. 

13 Nitori olùta kì yio pada si eyi ti a tà, bi 
Wọn tilẹ wà láye: nitori iran na kàn gbogbo 
enia ibẹ̀, ti kì yio pada; bẹni kò si ẹniti yio mu 
ara rẹ̀ le ninu ẹ̀ṣẹ rẹ̀. 

14 Nwọn ti fọn ipe, lati jẹ ki gbogbo wọn 
mura; ṣugbọn kò si ẹnikan ti o lọ si ogun: ni— 
tori ibinu mi wà lori gbogbo wọn. 

15 Idà mbẹ lode, ajakálẹ àrun ati iyàn si mbẹ 
ninu: ẹniti o wà li oko yio kú nipa idà; ẹniti o 
Wà ninu ilu, iyàn ati ajakálẹ àrun ni yio si jẹ ẹ 
run. 

16 Ṣugbọn awọn ti o bẹ ninu wọn yio salà, 
nwọn o si wà lori oke bi adabà afonifoji, 
gbogbo nwọn o ma gbáwẹ, olukuluku nitori 
aiṣedede rẹ̀. 

17 Gbogbo ọW6ẹ ni yio rọ, gbogbo €kun ni 
yio si di ailera bi omi. 

18 Aṣọ ẹfọ ni nwọn o fi gbajà pẹlu; ìbẹru ikú 
yio si bò wọn mọlẹ; itiju yio si wà loju gbogbo 
wọn, épá yio si wà li ori gbogbo wọn. 

19 Nwọn o sọ fadaka wọn si igboro, Wura 
Wọn li a o si mu kuro; fadaka wọn ati Wura 
Wọn kì yio si le gbà wọn là li ọjọ ibinu Oluwa: 
nwọn kì yio tẹ ọkàn wọn lọríin, bẹ̀ni nwọn kì 
yio kún inu wọn; nitori on ni idúgbolu 
aiṣedede wọn. 

20 Bi o ṣe ti ẹwà ohun ọṣẹ̀ rẹ̀ ni, o gbe e ka 
ibi ọlanla: ṣugbọn nwọn yá ere irira wọn ati 
ohun ikorira wọn ninu rẹ̀: nitorina li emi ṣe 
mu u jina si wọn. 

21 Emi o si fi i si ọwé awọn alejo fun ijẹ, ati 
fun enia buburu aiye fun ikogun: nwọn o si bà 
a jẹ. 


ESEKIELI 7—9 
22 Oju mi pẹlu li emi o yipada kuro lọdọ 

wọn, nwọn o si ba ibi ikọkọ mi jẹ; nitori 

awọn ọlọṣà yio wọ inu rẹ̀, nwọn o si bà a jẹ. 

23 Rọ ẹ̀wọn kan; nitori ilẹ na kún fun ẹ̀ṣẹ 
ẹjẹ, ilu—nla na si kún fun iwa ipa. 

24 Nitorina li emi o. mu awọn keferi ti o bu— 
rujulọ, nwọn o si jogun ile wọn: emi o si mu 
ọṣọ—nla awọn alagbara tán pẹlu, ibi mimô 
wọn li a o si bajẹ. 

25 Iparun mbò wá, nwọn o si wá alafia, kì 
yio si si. 

26 Tulasì yio gori tulasi, irọkẹ̀kẹ yio si gori 
irọkẹ̀kẹ; nigbana ni nwọn o bere lọdọ woli; 
ṣugbọn ofin yio ṣegbé kuro lọdọ alufa, ati imòẹ 
kuro lọdọ awọn agbà. 

2? Ọba yio ṣòfọ, a o si fi idahoro wẹ̀ 
ọmọ-alade, ọwọ awọn enia ilẹ na li a o wa-— 
hala, emi o ṣe si wọn gẹgẹ bi òna wọn, ati 
gẹgẹ bi ẹjọ wọn ti ri li emi o dá a fun wọn: 
nwọn o si mò pe emi li Oluwa. 


1 O si ṣe, li ọdun ẹkẹfa, li oṣù ẹkẹfa, li ọjọ 

karun oṣù, bi mo ti joko ni ile mi, ti awọn 
àgbagba Juda si joko niwaju mi, ni ọwọ Oluwa 
Ọlọrun bà le mi nibẹ. 

2 Nigbana ni mo wò, si kiye si i, aworán bi 
irí iná: lati irí ẹgbẹ rẹ̀ ani de isalẹ, iná; ati lati 
ẹgbé rẹ de oke, bi irí didan bi àwọ amberi. 

30 si nà àworan ọwé jade, o si mu mi ni 
ìdi—irun ori mi; ẹmi si gbe mi soke lagbede— 
meji aiye on ọrun, o si mu mi wá ni iran Ọlọ— 
run si Jerusalemu, si ilẹkun ẹnu—òna ti inu to 
kọju si ariwa; nibiti ijoko ere owu wà ti nmu 
ni jowu. 

ASI kiyesi i, ogo Ọlọrun Israeli wà nibẹ, gẹgẹ 
bi iran ti mo ri ni pẹtẹlẹ. 

5 Nigbana li o wi fun mi pe, Ọmọ enia, gbe 
oju rẹ soke nisisiyi si òna ihà ariwa. Bẹni mo 
gbe oju mi soke si ẹna ihà ariwa, si kiye si i, 
ere owu yi niha ariwa li ati—wọle òna pẹpẹ. 

6 Pẹlupẹlu o wi fun mi pe, Ọmọ enia, iwọ ri 
ohun ti nwọn nṣe? ani irira nla ti ile Israeli 
nṣe nihinyi, ki emi ba le lọ jina kuro ni ibi 
mim6 mi? ṣugbọn si tun yipada, iwọ o si ri 
ohun irira ti o jù wọnyi lọ. 

?O si mu mi wá si ẹnu—òna agbala; nigbati 
mo si wò, kiye si i iho lara ogiri. 

8 Nigbana li o wi fun mi pe, Ọmọ enia, dá 
ogirí na lu nisisiyi: nigbati mo si ti dá ogiri na 
lu tan, kiye si i, ilẹkun. 

SO si wi fun mi pe, Wọ ile, ki o si wo ohun 
irira buburu ti nwọn nṣe nihin. 

10 Bẹni mo wọle, mo si ri; si kiye si i, gbogbo 


596 


aworan ohun ti nrakò, ati ẹranko irira, ati 
gbogbo oriṣa ile Israeli li a yá li aworan lara 
ogiri yika kiri. 

tI Adọrin ọkunrin ninu awọn agbà ile Isra— 
eli si duro niwaju wọn, Jaasania ọmọ Ṣafani si 
duro larin wọn, olukuluku pẹlu awo turari 
lọwọ rẹ̀; ẹfin ṣiṣu dùdu ti turari si goke lọ. 

12 Nigbana li o si wi fun mi pe, Ọmọ enia 
iwọ ri ohun ti awọn agbà ile Israeli nṣe li 
okunkùn, olukuluku ninu iyará oriṣa tirẹ̀? ni— 
tori nwọn wipe, Oluwa kò ri wa; Oluwa ti kò 
aiye silẹ. 

13 O si wi fun mi pe, Tun yipada, iwọ o si ri 
ohun irira ti o tobi jù yi ti nwọn nṣe. 

14 Nigbana li o mu mi wá si ilẹkun ẹnu—-òna 
ile Oluwa, ti o wà nihà ariwa; si kiye si i, awọn 
obinrin joko nwọn nsọkun fun Tammusi. 

15 Nigbana li o sọ fun mi pe, Iwọ ri eyi, Iwọ 
ọmọ enia? tun yipada, iwọ o si ri ohun irira ti 
o tobi ju wọnyi lọ. 

16 O si mu mi Wá si inu agbala ile Oluwa, si 
kiye si i, li ẹnu—ẹòna tempili Oluwa, lárin iloro 
ati pẹpẹ, ni iwọn ọkunrin mẹ̀dọgbọn wà, ti 
nwọn kẹ̀hin si tẹmpili Oluwa, ti nwọn si kọju 
si ila-ôrùn; nwọn si foribalẹ fun 6run si 
ila-orun. 

17 Nigbana li o wi fun mi pe, Iwọ ri eyi, ọmọ 
enia? ohun kekere ni fun ile Juda lati ṣe ohun 
irira ti nwọn nṣe nihin? nitori nwọn fi ìwa—ipa 
kún :lẹ na, nwọn si ti pada lati mu mi binu, si 
kiye si i, nwọn tẹ̀ ẹka—igi bọ imú wọn. 

18 Emi pẹlu yio si fi irúnu ba wọn lò: oju mi 
kì yio dasi, bẹli emi kì yio ṣanu: ati bi o tilẹ 
ṣepe nwọn fi ohùn rara kigbe li eti mi, sibẹ 
emi lú yio gbọ ti wọn. 


Ọọ TO si fi ohùn rara kigbe li eti mi wipe, 
Mu gbogbo awọn alaṣẹ ilu sunmọ itosi, 
olukuluku ton ti ohun ija iparun li ọwọ rẹ̀. 

2 Si kiyesi i, ọkunrin mẹfa jade lati ẹnu ilẹ— 
kun oke wá, ti o wà niha ariwa, olukuluku ton 
ti ohun-ijà ipani li ọwọ rẹ̀: ọkunrin kan ninu 
Wọn si wọ aṣọ ọgbò, pẹlu ìwo—tàdawa akọwe 
li ẹgbẹ rẹ̀: nwọn si wọ inu ile, nwọn si duro 
lẹba pẹpẹ idẹ. 

3 Ogo Ọlọrun Israeli si ti goke kuro lori ke— 
rubu, eyi ti o ti wà, si iloro ile. O si pe ọkun— 
rin na ti o wọ aṣọ ọgbọ, ti o ni ìwo—tàdawa 
akọwe li ẹgbé rẹ̀: 

4 Oluwa si wi fun u pe, La arin ilu já, li árin 
Jerusalemu, ki o si sami si iwaju awọn ọkun— 
rin ti nkẹdùn, ti nwọn si nkigbe nitori ohun 
irira ti nwọn nṣe lárin rẹ̀. 


597 


50 si sọ fun awọn iyokù li eti mi, pe, Ẹ tẹ̀ le 
e la ilu lọ, ẹ si ma kọlù: ẹ má jẹ ki oju nyin 
dasi, bẹni ẹ máṣe ṣanu. 

SẸ pa arugbo ati ọmọde patapata, awọn 
wundia ati ọmọ kekeke ati obinrin; ṣugbọn ẹ 
máṣe sunmọ ẹnikan lara ẹniti àmi na wà; ẹ si 
bẹrẹ lati ibi mim mi. Bẹni nwọn bẹrẹ lati 
ọdọ awọn agbà ti o wà niwaju ile. 

7 O si wi fun wọn pe, ẹ sọ ile na di aimẹ, ẹ 
si fi okú kún agbala na: ẹ jade lọ. Nwọn si jade 
lọ, nwọn si pa enia ni ilu. 

80 si ṣe, nigbati nwọn npa wọn, ti a si fi emi 
silẹ, mo da oju mi bo ilẹ, mo si kigbe, mo si 
wipe, Oluwa Ọlọrun, iwọ o ha pa gbogbo awọn 
iyokù Israeli run, nipa dida irúnu rẹ jade sori 
Jerusalemu? 

BO si wi fun mi pe, Aiṣedede ile Israeli ati 
ti Juda pò gidigidi, ilẹ na si kún fun ẹjẹ, ilu si 
kún fun iyi—ẹjọ—po, nitori nwọn wipe, Oluwa 
ti kọ aiye silẹ, Oluwa kò riran. 

10 Bi o si ṣe ti emi ni, oju mi kì o dasi, bẹli 
emi kì o ṣanu, ṣugbọn emi o sán ẹ̀hna wọn 
pada si ori wọn. 

11 Si kiye si i, ọkunrin ti o wọ aṣọ ògbọ, ti o 
ni ìwo—tadawa li ẹgbẹ̀ rẹ̀ rohìn, wipe, mo ti 


ṣe gẹgẹ bi o ti paṣẹ fun mi. 

l 0 1MO si wò, si kiye si i, ninu ofurufu 
ti o wà loke lori awọn kerubu, ohun 

kan hàn li orí wọn bi okuta safire bi irí awo— 

ran itẹ̀. 

20 si sọ fun ọkunrin ti o wọ aṣọ ògbọ, o si 
wipe, Bọ sarin kẹkẹ, labẹ kerubu; si bu 
ikúnwọ ẹyin iná lati agbedemeji awọn keru— 
bu; si fẹn wọn ka sori ilu na. O si wọ inu ile 
li oju mi. 

3 Awọn kerubu si duro li apá ọtun ile na, 
nigbati ọkunrin na wọ ile; awọ sanma si kún 
agbala ti inu. 

4 Ogo Oluwa si goke lọ kuro lori kerubu o si 
duro loke iloro ile na; ile na si kún fun awọ— 
sanma, agbala na si kùn fun didán ogo Oluwa. 

5 A si gbQ irô iyẹ awọn kerubu titi de agbala 
ode, bi ohùn Ọlọrun Oludumare nigbati o 
nsẹrọ. 

60 si ṣe, nigbati o ti paṣẹ fun ọkunrin ti o 
wọ aṣọ ọgbọ, wipe, Fọn iná lati árin awọn 
kẹkẹ, lati árin awọn kerubu, o si wọ inu ile, o 
si duro lẹba awọn kẹkẹ. 

T Kerubu kan si nà ọwé rẹ̀ jade lati arin awọn 
kerubu si iná ti o wà li arin awọn kerubu, o si 
mu ninu rẹ̀, o si fi si ọwọ ẹniti o wọ aṣọ ọgbò: 
ẹniti o gbà a; ti o si jade lọ. 


ESEKIELI 9—11 


8 Aworan ọwọ enia si hàn ninu awọn keru— 
bu labẹ iyé wọn. 

9Nigbati mo si wò, kiye si i, awọn kẹkẹ 
mẹrin na niha awọn kerubu, kẹkẹ kan niha 
kerubu kan, ati kẹkẹ miran niha kerubu mi— 
ran; irí awọn kẹkẹ na si dabi awọ okuta berili. 

10 Bi o si ṣe ti irí wọn, awọn mẹrẹrin ni 
aworan kanna, bi ẹnipe kẹkẹ̀ kan ti wà li árin 
kẹkẹ̀ kan. 

11 Nigbati nwọn lọ, nwọn fi ihà wọn mẹrẹ— 
rin lọ, nwọn kò yipada bi nwọn ti nlọ, ṣugbọn 
ibi ti ori ba kọju si, nwọn a tẹle e; nwọn kò 
yipada bi nwọn ti nlọ. 

12 Ati gbogbo ara wọn, ati ẹhìn wọn, ati 
ọwẹ wọn ati iyẹ wọn, ati awọn kẹkẹ̀, kún fun 
oju yika kiri kẹkẹ, ti awọn mẹrẹrin ni. 

13 Niti awọn kẹkẹ̀, a ke si wọn li eti mi 
wipe, Kẹkẹ! 

14 Olukuluku wọn si ni oju mẹrin, oju ekini 
oju kerubu, oju keji, oju enia, ati ẹkẹta oju ki— 
niun, ati ẹkẹrin oju idi. 

15A si gbe awọn kerubu soke, eyi ni ẹda 
alaye ti mo ri lẹba odò Kebari. 

16 Nigbati awọn kerubu si lọ, awọn kẹkẹ lọ 
li ẹgbẹ wọn: nigbati awọn kerubu si gbe iyẹ 
Wọn soke lati fò soke kuro lori ilẹ, kẹkẹ kanna 
kò yipada kuro li ẹgbẹ wọn. 

17 Nigbati nwọn duro, wọnyi duro; nigbati 
a si gbe wọn soke, wọnyi gbe ara wọn soke 
pẹlu; nitori ẹmi ẹda alaye na mbẹ ninu wọn. 

18 Ogo Oluwa si lọ kuro ni iloro ile na, o si 
duro lori awọn kerubu. 

18 Awọn kerubu si gbe iy€ wọn soke, nwọn 
si fò kuro lori ilẹ li oju mi: nigbati nwọn jade 
lọ, awọn kẹkẹ wà li ẹgbẹ̀ wọn pẹlu, olukuluku 
si duro nibi ilẹkun ẹnu—òna ilà—6run ile Olu— 
wa: ogo Ọlọrun Israeli si wà lori wọn loke. 

20 Eyi ni ẹda aláye ti mo ri labẹ Ọlọrun 
Israeli li ẹba odò Kebari, mo si mò pe kerubu 
ni nwọn. 

21 Olukuluku wọn ni oju mẹrin li ọkankan, 
olukuluku wọn si ni iy€ mẹrin; ati aworan 
ọwẹ̀ enia wà li abẹ iyẹ wọn. 

22 Aworan oju wọn si jẹ oju kanna ti mo ri 
lẹba odò Kebari, irí wọn ati awọn tikara wọn: 
olukuluku wọn lọ li ọkankan ganran. 

1 ẸMI si gbe mi soke, o si mu mi wá 


l l si ẹnu—ọna ile Oluwa ti ilà Orun ti o 
kọju siha ilà—ôrùn, si kiyesi i, ọkunrin mẹ— 
dọgbọn wà nibi ilẹkun ẹnu—ẹ̀na; ninu awọn 
ẹniti mo ri Jaasania ọmọ Assuri, ati Pelatia 
ọmọ Benaia, awọn ijoyẹ̀ awọn enia. 


ESEKIELI 11, 12 


20 si wi fun mi pe, Ọmọ enia, awọn 
ọkunrin ti npete ikà ni wọnyi, ti nsi gbimò 
buburu ni ilu yi: 

3 Awọn ti o wipe, Kò sunmọ tosi; ẹ jẹ ki a 
kọ ile: ilu yi ni ìgba, awa si ni ẹran. 

4 Nitorina sọtẹlẹ si wọn, Ọmọ enia, sọtẹlẹ. 

5 Ẹmi Oluwa si bà le mi, o si wi fun mi pe, 
Sọrọ; Bayi li Oluwa wi; Bayi li ẹnyin ti wi, Ile 
Israeli, nitoriti mo mò olukuluku ohun ti o wá 
si inu nyin. 

6 Ẹnyin ti sọ okú nyin di pupò ni ilu yi, ẹn— 
yin si ti fi okú kún igboro rẹ̀, 

7 Nitorina bayi li Oluwa Ọlọrun wi, Awọn 
okú nyin ti ẹnyin ti tẹ si arin rẹ̀, awọn ni ẹran, 
ilu yi si ni ìgba; ṣugbọn emi o mu nyin jade 
kuro lárin rẹ̀. 

8 Oluwa Ọlọrun wipe, Ẹnyin ti bẹ̀ru idà, 
emi o si mu idà wa sori nyin. 

9 Emi o si mu nyin kuro larin rẹ̀, emi o si fi 
nyin le awọn alejo lọwọ, emi o si mu idajọ ṣẹ 
si nyin lara. 

10 Nipa idà li ẹnyin o ṣubu; emi o ṣe idajọ 
nyin li agbegbe Israeli; ẹnyin o si mò pe emi li 
Oluwa. 

ti Ilu yi ki yio ṣe ìgba fun nyin, bẹni ẹnyin 
kì yio jẹ ẹran larin rẹ̀; ṣugbọn emi o ṣe idajọ 
nyin li agbegbe Israeli. 

12 Ẹnyin o si mò pe emi li Oluwa: nitoriti 
ẹnyin kò rìn ninu aṣẹ mi, bẹni ẹnyin kò mu 
idajọ mi ṣẹ, ṣugbọn ẹnyin ti hu ìwa awọn ke— 
feri ti o wà yi nyin ka. 

130 si ṣe, nigbati mo sọtẹlẹ, Pelatia ọmọ 
Benaiah kú. Mo si dojubolẹ, mo si fi ohùn rara 
kigbe, mo si wipe, A! Oluwa Ọlọrun, iwọ o ha 
ṣe aṣetan iyokù Israeli bi? 

14 Òrọ Oluwa tun tò mi wá, wipe, 

15 Ọmọ enia, awọn ará rẹ, ani awọn ará rẹ, 
awọn ọkunrin ninu ibatan rẹ, ati gbogbo ile 
Israeli patapata, ni awọn ti awọn ara Jerusa— 
lemu ti wi fun pe, Ẹ jina si Oluwa; awa ni a fi 
ilẹ yi fun ni ini. 

16 Nitorina wipe, Bayi li Oluwa Ọlọrun wi, 
Bi mo tilẹ ti tá wọn nù réré larin awọn keferi; 
bi mo si ti tú wọn ka larin ilẹ pupọ, sibẹ emi o 
jẹ ibi mimé kekere fun wọn ni ilẹ ti wọn o de. 

17 Nitorina wipe, Bayi li Oluwa Ọlọrun wi, 
pe, Emi tilẹ ká nyin kuro lọdọ awọn ori— 
lẹ-ẹ̀de; emi o si kô nyin jọ lati ilẹ ti a ti tú 
nyin ká si, emi o si fun nyin ni ilẹ Israeli. 

18 Nwọn o si wá sibẹ, nwọn o si mu 
gbogbo ohun irira rẹ̀ ati gbogbo ohun €ri rẹ̀ 
kuro nibẹ. 

15 Emi o si fun wọn li ọkàn kan, emi o si fi 


598 


ẹmi titun sinu nyin; emi o si mu ọkàn okuta 
kuro lara wọn, emi o si fun wọn li ọkàn ẹran: 

20 Ki wọn le rìn ninu aṣẹ mi, ki wọn si le pa 
ilana mi mọ, ki nwọn si ṣe wọn: nwọn o si jẹ 
enia mi, emi o si jẹ Ọlọrun wọn. 

21 Ṣugbọn bi o ṣe ti awọn ti ọkàn wọn nrìn 
nipa ọkàn ohun irira ati ohun éri wọn, Emi o 
sẹsan ẹòna wọn sori ara wọn, li Oluwa Ọlọ— 
run Wi. 

22 Awọn kerubu si gbe iy€ wọn soke, pelu 
awọn kẹkẹ̀ lẹgbẹ wọn, ogo Ọlọrun Israeli si 
Wà lori wọn loke. 

23 Ogo Oluwa si goke lọ kuro lárin ilu na; o si 
duro lori oke—nla, ti o wà nihà ila—ôrùn ilu na. 

24 Lẹhin na ẹmi gbe mi soke, o si mu mi wá 
si Kaldea li ojuran, nipa Ẹmi Ọlọrun sọdọ 
awọn ti igbekun. Bẹni iran ti mo ti ri lọ kuro 
lọdọ mi. 

25 Mo si sọ gbogbo ohun ti Oluwa ti fi hàn 


mi fun awọn ti igbekùn. 
l 2 1 ỌRỌ Oluwa si tò mi wá, wipe, 

2 Ọmọ enia, iwọ ngbe árin ọlọtẹ ile, 
ti nwọn ni oju lati ri, ti kò si ri; nwọn ni eti 
lati gbé, nwọn kò si gbQ: nitori ọlọtẹ ile ni 
nwọn. 

3 Nitorina, iwọ ọmọ enia, mura nkan kiko— 
lọ, ki o si kò lọ li oju wọn li ọsan; ki o si ké lati 
ipò rẹ lọ si ibomiran li oju wọn; o le ṣe pe 
nwọn o ronu, bi nwọn tilẹ jẹ ọlòtẹ ile. 

4 Ki o si mu nkan rẹ jade li ọsan li oju wọn, 
bi nkan kikolọ; ki o si jade lọ li aṣalẹ li oju 
Wọn. bi awọn ti nlọ si igbekùn. 

5 Da ogiri lu loju wọn, ki o si kú jade nibẹ. 

6Ij oju wọn ni ki o rù u le ejika rẹ, ki o si rù 
u lọ ni wiriwiri alẹ, ki o si bo oju rẹ, ki o má 
ba ri ilẹ; nitori mo ti gbe ọ kalẹ fun àmi si ile 
Israeli. 

7 Mo si ṣe bi a ti paṣẹ fun mi: mo mu nkan 
mi jade li ọsan, bi nkan fun igbekùn, mo si fi 
ọwé mi dá ogiri lu li aṣalẹ; mo gbe e jade ni 
Wiriwiri alẹ, mo si rù u le ejika mi loju wọn. 

8Ti owurọ òrọ Oluwa si ti tò mi wá, wipe, 

8 Ọmọ enia, ile Israeli, ọlòtẹ ile nì kò ti Wi 
fun ọ pe, kini iwọ nṣe? 

10 Wi fun wọn pe, Bayi li Oluwa Ọlọrun wi; 
Ẹrù yi hàn fun awọn ọmọ-alade ni Jerusale— 
mu, ati gbogbo ile Israeli ti o wà lárin wọn. 

ti 'Wipe, emi ni àmi nyin, gẹgẹ bi mo ti ṣe, 
bẹni a o si ṣe si wọn: nwọn o ko kuro, nwọn o 
si lọ si igbekùn. 

12 Ọmọ-—alade ti o wà larin wọn yio si rẹrù 
lori ejika rẹ̀ ni Wiriwiri alẹ, yio si jade lọ; 


soso 


nwọn o si dá ogiri lu lati kô jade nibẹ; yio si 
bo oju rẹ̀, ki o má ba fi oju rẹ̀ ri ilẹ. 

13 Awòn mi ni emi o si tẹ̀ le e lori, a o si mu 
u ninu ẹgé mi: emi o si mu u wá si Babiloni, si 
ilẹ awọn ara Kaldea; kì yio si ri i, bẹni yio kú 
nibẹ. 

14 Gbogbo awọn ti o yi i ka lati ràn a lọwọ, 
ati gbogbo ọwọ—ogun rẹ̀, ni emi o tuká si 
gbogbo afẹ̀fẹ, emi o si yọ idà le wọn. 

15 Nwọn o si mò pe, Emi li Oluwa, nigbati 
mo ba tú wọn ka lárin awọn orilẹ—òde; ti mo 
ba si fẹn wọn ká ilẹ pupọ. 

16 Ṣugbọn emi o kù diẹ ninu wọn silẹ lọwọ 
idà, lọwọ iyàn, ati lọwọ ajakálẹ arùn; ki nwọn 
le sọ gbogbo ohun 6ri wọn lárin awọn keferi, 
nibiti nwọn ba de; nwọn o si mò pe emi li 
Oluwa. 

17 Ọrọ Oluwa si tò mi wá, wipe, 

18 Ọmọ enia, fi ìgbọnriri jẹ onjẹ rẹ, si fi 
ìwariri ati ikiyesara mu omi rẹ; 

19 Ki o si sọ fun awọn enia ilẹ na pe, Bayi li 
Oluwa Ọlọrun wi fun awọn ara Jerusalemu, 
niti ilẹ Israeli; nwọn o fi ikiyesara jẹ onjẹ wọn, 
nwọn o si fi iyanu mu omi wọn, Ki ilẹ rẹ̀ ki o le 
di ahoro kuro ninu gbogbo ohun ti o wà ninu 
rẹ̀, nitori ìwa—ipá gbogbo awọn ti ngbe ibẹ̀. 

20 Awọn ilu ti a ngbe yio di ofo, ilẹ na yio si 
di ahoro; ẹnyin o si mò pe emi li Oluwa. 

21 Ọrọ Oluwa si tò mi wá, wipe, 

22 Ọmọ enia, owe wo li ẹnyin ni, ni ilẹ 
Israeli pe, A fà ọjọ gùn, gbogbo iran di asan? 

23 Nitorina wi fun wọn pe, Bayi li Oluwa 
Ọlọrun Wi; emi o jẹ ki owe yi dẹkun, nwọn kì 
yio si pa a li owe ni Israeli mọ; ṣugbọn wi fun 
wọn pe, Ọjọ kù si dẹ̀dẹ; ati imuṣẹ gbogbo iran. 

24 Nitori kì yio si iran asan mọ, kì yio si si 
afọṣẹ ti npọnni ninu ile Israeli. 

25 Nitori emi li Oluwa: emi o sòrọ, ẹ̀rọ ti 
emi o sọ yio si ṣẹ, a kì yio fà a gùn mọ; nitori li 
ọjọ nyin, Ọlọtẹ ile, li emi o sọ òrọ na, emi o si 
ṣe e, ni Oluwa Ọlọrun wi. 

26 Ọrọ Oluwa si tun tò mi wá, wipe, 

2? Ọmọ enia, kiyesi i, awọn ara ile Israeli 
wipe, Iran ti o ri, fun ọjọ pupọ ti mbò ni, o si 
sọ asọtẹlẹ akoko ti o jina rere. 

28 Nitorina wi fun wọn pe, Bayi li Oluwa 
Ọlọrun wi: Kò si ọkan ninu ẹ̀rọ mi ti a o fà gùn 
mọ, ṣugbọn òrọ ti mo ti sọ yio ṣẹ, ni Oluwa wi. 

l 3 1 ỌRỌ Oluwa si tò mi wá, wipe: 
2Ọmọ enia, sọtẹlẹ si awọn woli 


Israeli ti nsọtẹlẹ, ki o si wi fun awọn ti nti 
ọkàn ara wọn sọtẹlẹ pe, Ẹ gbẹ ẹ̀rọ Oluwa; 


ESEKIELI 12, 13 
3Bayi li Oluwa Ọlọrun wi, egbé ni fun 
awọn aṣiwere woli, ti nwọn ntẹ̀le ẹmi ara 
Wọn, ti wọn kò si ri nkan! 

4 Israeli, awọn woli rẹ dabi kòlọkọlọ ni ijù, 

5 Ẹnyin kò ti goke lọ si ibi ti o ya, bẹni ẹ kò 
si tun odi mọ fun ile Israeli lati duro li oju 
ogun li ọjọ Oluwa. 

6 Nwọn ti ri asan ati àfọṣẹ eke, pe, Oluwa 
Wi: bẹ̀ni Oluwa kò rán wọn, nwọn si ti jẹ ki 
awọn ẹlomiran ni ireti pe, nwọn o fi idí ẹ̀rọ 
wọn mulẹ. 

? Ẹnyin kò ti ri iran asan, ẹ kò si ti fọ àfọṣẹ 
eke, ti ẹnyin wipe, Oluwa wi bẹ? bẹni emi kò 
sọrọ. 

8 Nitorina bayi li Oluwa Ọlọrun wi; Nitori 
ẹnyin ti sòrọ asan, ẹnyin si ti ri eke, nitorina, 
kiyesi i, mo dojukọ nyin, ni Oluwa wi. 

9 Ọwé mi yio si wà lori awọn woli, ti nwọn 
ri asan, ti nwọn si nfọ àfọṣẹ eke; nwọn kì yio 
si ninu ijọ awọn enia mi, bẹni a kì yio kọwe 
Wọn sinu iwe ile Israeli; bẹni nwọn kì yio wọ 
ilẹ Israeli, ẹnyin o si mò pe emi li Oluwa. 

10 Nitori, ani nitori ti nwọn ti tàn awọn 
enia mi wipe, Alafia; bẹni kò si alafia, ọkan si 
mo ogiri, si kiyesi, awọn miran si nfi amò ti a 
kò pò rẹ̀ ẹ. 

11 Wi fun awọn ti nfi amọ aipò rẹ̀ ẹ, pe, yio 
ṣubu; òjo yio rọ pupọ; ati Ẹnyin, yinyín nla, o 
si bẹ; ẹfúfu lile yio si ya a. 

12 Kiyesi i, nigbati ogiri na ba wo, a kì yio 
ha wi fun nyin pe, Rirẹ ti ẹnyin rẹ ẹ ha dà? 

13 Nitorina bayi li Oluwa Ọlọrun wi; emi o 
tilẹ fi ẹfúfu lile ya a ni irúnu mi; òjo yio si rẹ 
pupọ ni ibinu mi, ati yinyin nla ni irúnu mi 
lati run u. 

14 Bẹni emi o wo ogiri ti ẹnyin fi amò aipò 
rẹ̀ lulẹ, emi o si mu u wá ilẹ, tobẹ ti ipilẹ rẹ̀ 
yio hàn, yio si ṣubu, a o si run nyin li arin rẹ̀: 
ẹnyin o si mò pe, emi li Oluwa. 

15 Bayi li emi o mu ibinu mi ṣẹ lori ogiri na, 
ati lori awọn ti o fi amò aipò rẹ ẹ, emi o si Wi 
fun nyin pe, Ogiri na kò si mọ ati awọn ti o tí 
rẹ̀ ẹ; 

16 Eyini ni, awọn woli Israeli, ti nwọn sọ— 
tẹlẹ niti Jerusalemu, ti nwọn si ri iran alafia 
fun u, bẹ̀ni alafia kò si, ni Oluwa Ọlọrun wi. 

1? Iwọ ọmọ enia, dojukọ awọn ọmọbinrin 
awọn enia rẹ bẹ gẹgẹ, ti nwọn nsọtẹlẹ lati 
ọkàn ara wọn Wá; ki o si sọtẹlẹ si wọn. 

18 Si wipe, Bayi li Oluwa Ọlọrun wi: Egbé 
ni fun awọn obinrin ti nrán tìmtim si gbogbo 
ìgbọnwọ, ti nwọn sì ndá gẹle si ori olukuluku 
enia lati ṣọdẹ ọkàn! Ẹnyin o ṣọdẹ ọkàn awọn 


ESEKIELI 13, 14 
enia mi bi, ẹnyin o si gbà ọkàn ti o tò nyin wá 
là bi? 

19 Ẹnyin o ha si bà mi jẹ larin awọn enia mi 
nitori ikunwọ ọkà bàba, ati nitori òkele onjẹ, 
lati pa ọkàn ti kì ba kú, ati lati gba awọn ọkàn 
ti kì ba wà laye là, nipa ṣiṣeke fun awọn enia 
mi ti ngbé eke nyin? 

20 Nitorina bayi li Oluwa Ọlọrun wi; Kiyesi i, 
mo dojukọ awọn tìmtim nyin, ti ẹnyin fi nṣọdẹ 
ọkàn nibẹ lati mu wọn fò, emi o si yà wọn kuro 
li apá nyin, emi o si jẹ ki awọn ọkàn na lọ, ani 
awọn ọkàn ti ẹnyin ndọdẹ lati mu fò. 

21 Gele nyin pẹlu li emi o ya, emi o si gba 
awọn enia mi lọwọ nyin, nwọn kì yio si si 
lọwọ nyin mọ lati ma dọdẹ wọn; ẹnyin o si 
mò pe emi li Oluwa. 

22 Nitoripe eke li ẹnyin fi mu ọkàn awọn 
olododo kánu, awọn ẹniti emi kò mu kánu, 
ẹnyin si mu ọw96 enia buburu le, ki o má ba 
pada kuro li òna buburu rẹ̀ nipa ṣiṣe ileri ìye 
fun u: 

23 Nitorina ẹnyin kì yio ri asan mọ, ẹ kì yio 
si ma fọ àfọṣẹ, nitoriti emi o gba awọn enia mi 
kuro li ọwé nyin, ẹnyin o si mọ pe emi li 
Oluwa. 


l 4 " AWỌN kan ninu awọn àgba Israeli si 
wá sọdọ mi, nwọn si joko niwaju mi. 

2 Ọrọ Oluwa si tò mi wá, wipe, 

3 Ọmọ enia, awọn ọkunrin wọnyi ti gbe oriṣa 
wọn si ọkàn wọn, nwọn si fi ohun ìdigbolu 
aiṣedede wọn siwaju wọn: emi o ha jẹ ki nwọn 
bere lọwọ mi rara bi? 

4 Nitorina sọ fun wọn, kì o si wi fun wọn pe, 
Bayi li Oluwa Ọlọrun wi; olukuluku ọkunrin 
ile Israeli ti o gbe oriṣa rẹ̀ si ọkàn rẹ̀, ti o si fi 
ohun ìdugbolu aiṣedede rẹ̀ siwaju rẹ̀, ti o si Wá 
sọdọ woli; emi Oluwa yio dá ẹniti o wá lohùn 
gẹgẹ bi ọpọlọpọ oriṣa rẹ̀. 

5 Ki emi ba le mu ile Israeli li ọkàn ara wọn, 
nitori gbogbo wọn di ajeji si mi nipasẹ oriṣa 
wọn. 

6 Nitorina wi fun ile Israeli pe, Bayi li Olu— 
wa Ọlọrun wi; Ẹ ronupiwada, ki ẹ si yipada 
kuro lọdọ oriṣa nyin, ki ẹ si yi oju nyin kuro 
ninu ohun €ri nyin. 

7 Nitori olukuluku ninu ile Israeli, tabi ninu 
alejo ti o ṣe atipo ni Israeli, ti o yà ara rẹ̀ kuro 
lọdọ mi, ti o si gbe oriṣa rẹ̀ si ọkàn rẹ̀, ti o si fi 
ohun ìdugbolu aiṣedede rẹ̀ siwaju rẹ̀, ti o si tọ 
woli kan wá lati bere lọwọ rẹ̀ niti emi: Emi 
Oluwa yio da a lohùn tikalami: 

8 Emi o si dojukọ ọkunrin na, emi o si fi i ṣe 


600 


àmi ati owe, emi o si ké e kuro lárin awọn 
enia mi; ẹnyin o si mò pe, emi li Oluwa. 

8 Hhi a ba si tan woli na jẹ nigbati o sọ ohun 
kan, Emi Oluwa ni mo ti tan woli na jẹ, emi o 
si nawọ mi le e, emi o si run u kuro lárin 
Israeli enia mi. 

10 Awọn ni yio si rù ìya aiṣedéde wọn; ìya 
Woli na yio ri gẹgẹ bi ìya ẹniti o b€re lọdọ rẹ̀. 

T1 Ki ile Israeli má ba ṣako lọ kuro lọdọ mi 
mọ, ki nwọn má ba fi gbogbo irekọja wọn bà 
ara wọn jẹ mọ, ṣugbọn ki nwọn ki o le jẹ enia 
mi, ki emi si le jẹ Ọlọrun wọn, ni Oluwa 
Ọlọrun wi. 

12 Ọrọ Oluwa si tun tò mi wá, wipe, 

14(ọmọ enia, nigbati ilẹ na ba ṣẹ̀ si mi nipa 
irekọja buburu, nigbana ni emi o nawọ mi le e, 
emi o si ṣẹ ọpa onjẹ inu rẹ̀, emi o si rán ìyan si 
i, emi o si ke enia ati ẹranko kuro ninu rẹ̀: 

14 Bi awọn ọkunrin mẹta wọnyi, Noa, Da- 
nieli, ati Jobu tilẹ wà ninu rẹ̀, kiki ẹmi ara 
wọn ni nwọn o fi ododo wọn gbàla, li Oluwa 
Ọlọrun wi. 

15 Bi mo ba jẹ ki ẹranko buburu kọja lárin 
ilẹ na, ti nwọn si bà a jẹ, tobẹ̀ ti o di ahoro, ti 
ẹnikan kò le là a ja nitori awọn ẹranko na. 

16 Bi awọn ọkunrin mẹta wọnyi tilẹ wà 
ninu rẹ̀, Oluwa Ọlọrun wipe, Bi mo ti wà, 
nwọn kì yio gbà ọmọkunrin tabi ọmọbinrin 
là; awọn nikan li a o gbàla, ṣugbọn ilẹ na yio 
di ahoro. 

17 Tabi bi mo mu idà wá sori ilẹ na, ti mo si 
Wipe, Idà, la ilẹ na ja; tobẹ ti mo ke enia ati 
ẹranko kuro ninu rẹ̀: 

18 Bi awọn ọkunrin mẹta yi tilẹ wà ninu rẹ̀, 
Oluwa Ọlọrun wipe, Bi mo ti wà, nwọn kì yio 
gba ọmọkunrin tabi ọmọbinrin là, ṣugbọn 
awọn tikara wọn nikan li a o gbàla. 

19 Tabi bi mo rán ajàkalẹ arùn si ilẹ na, ti 
mo si da irúnu mi le e ni ẹjẹ, lati ke enia ati 
ẹranko kuro ninu rẹ̀: 

20 Bi Noa, Danieli, ati Jobu tilẹ wà ninu rẹ̀, 
Oluwa Ọlọrun wipe, Bi mo ti wà, nwọn kì yio 
gba ọmọkunrin tabi ọmọbinrin là; kìki ọkàn 
ara wọn ni awọn o fi ododo wọn gbàla. 

21 Nitori bayi li Oluwa Ọlọrun wi; Melo— 
melo ni nigbati mo ba rán awọn idajọ kikan 
mi mẹrẹrin sori Jerusalemu, idà, ati iyàn, ati 
ẹranko buburu, ati ajakalẹ àrun, lati ké enia 
ati ẹrariko kuro ninu rẹ̀? 

22 Ṣugbọn kiye si i, ninu rẹ̀ li a o kù awọn ti 
a o yọ silẹ, ti a o mu jade wá, ati ọmọkunrin, 
ati ọmọbinrin, kiye si i, nwọn o jade tò nyin 
Wá, ẹnyin o si ri ẹna wọn ati iṣe wọn, a o si tù 


nyin ninu niti ibi ti emi ti mu wá sori 
Jerusalemu, ani niti gbogbo ohun ti mo ti mu 
Wá sori rẹ̀. 

23 Nwọn o si tù nyin ninu, nigbati ẹnyin ba 
rì ẹ̀na wọn ati iṣe wọn: ẹnyin o si mò pe emi 
kò ṣe gbogbo ohun ti mo ti ṣe ninu rẹ̀ li ainidi, 


ni Oluwa Ọlọrun wi. 
l 5 ỌRỌ Oluwa si tò mi wá, wipe, 

2 Ọmọ enia, kìni igi ajara fi ju igikigi 
lọ, tabi ju ẹka ti o wà larin igi igbo? 

3 A ha le mu igi lara rẹ̀ ṣe iṣẹkiṣẹ? tabi enia le 
mu ékàn lara rẹ̀ lati fi ohunkohun kẹ sori rẹ̀. 

4 Kiyesi i, a jù u sinu iná bi igi, iná si jo ipẹ— 
kun rẹ̀ mejeji, árin rẹ̀ si jona. O ha yẹ fun 
iṣẹkiṣẹ bi? 

5 Kiyesi i, nigbati o wà li odidi, kò yẹ fun 
iṣẹ kan: melomelo ni kì yio si yẹ fun iṣẹkiṣẹ, 
nigbati iná ba ti jo o, ti o si jona? 

6 Nitorina bayi li Oluwa Ọlọrun wi; Bi igi 
ajara lárin igi igbô, ti mo ti fi fun iná bi igi, 
bẹni emi o fi ara Jerusalemu ṣe. 

7 Emi o si doju mi kọ wọn, nwọn o jade 
kuro ninu iná kan, iná miran yio si jo wọn, 
ẹnyin o si mọ pe emi li Oluwa, nigbati mo ba 
dojukọ wọn. 

8 Emi o si sọ ilẹ na di ahoro, nitori ti nwọn 


ti dẹṣẹ, ni Oluwa Ọlọrun wi. 
l ô " ÒRỌ Oluwa tún tò mi wá, wipe, 
2Ọmọ enia, jẹ ki Jerusalemu. mò 
ohun irira rẹ̀. 

3 Si wipe, Bayi li Oluwa Ọlọrun wi si Jeru— 
salemu; Ibi rẹ ati ilẹ ibi rẹ ni ati ilẹ Kenaani 
wá; ará Amori ni baba rẹ, ará Hiti si ni iyá rẹ. 

4 Ati niti ìbi rẹ, a kò da ọ ni iwé ni ijọ ti a bi 
ọ, bẹ̀ni a kò wẹ̀ ọ ninu omi lati mu ọ mọ, a kò 
fi iyò pa ọ lara rara, bẹ̀ni a kò fi ọja wé ọ rara. 

5 Kò si oju ti o kanu fun ọ, lati ṣe ọkan ninu 
nkan wọnyi fun ọ, lati ṣe iyọnu si ọ; ṣugbọn 
ninu igbẹ li a gbe ọ sọ si, fun ikorira ara rẹ, ni 
ijọ ti a bi ọ. 

6 Nigbati mo si kọja lọdọ rẹ, ti mo si ri ọ, ti a 
tẹ̀ ọ mọlẹ ninu ẹjẹ ara rẹ, mo wi fun ọ nigbati 
iwọ wà ninu ẹjẹ rẹ pe, Yẹ: nitotọ, mo wi fun ọ 
nigbati iwọ wà ninu ẹjẹ rẹ pe, Yẹ. 

7 Emi ti mu ọ bi si i bi irudi itàna ìgbẹ; iwọ si 
ti pò si i, o si ti di nla, iwọ si gbà ohun ọṣ ti o ti 
inu ọṣé wá: a ṣe ọmú rẹ yọ, irun rẹ si dagba, 
nigbati o jẹ pe iwọ ti wà nihoho ti o si wà 
goloto. 

8 Nigbati mo si kọja lọdọ rẹ, ti mo si wò ọ; 
kiye si i, ìgba rẹ jẹ ìgba ifẹ; mo si nà aṣọ mi bò 


ESEKIELI. 14—16 


ọ, mo si bo ihoho rẹ: nitôtọ, mo bura fun ọ, 
mo si ba ọ da majẹmu, ni Oluwa Ọlọrun wi, 
iwọ si di temi. 

9 Nigbana ni mo fi omi wẹ̀ ọ; nitotọ, mo wẹ 
ẹjẹ rẹ kuro lara rẹ patapata, mo si fi ororo kùn ọ 
lara. 

10 Mo wò ọ laṣọ oniṣẹ—ọnà pẹlu, mo si fi 
awò badgeri wò ọ ni bàta, mo si fi aṣọ ògbọ 
daradara di ọ ni amure yika, mo si fi aṣọ ṣédà 
bò ọ. 

ti Mo fi ohun—ọṣọ ṣe ọ lọṣọ pẹlu, mo si fi 
júfu bẹ ọ lọwọ, mo si fi ẹ̀wọn ké ọ li ọrùn. 

12 Mo si fi oruka si ọ ni imú, mo si fi oruka 
bò ọ leti, mo si fi ade daradara de ọ lori. 

13 Bayi ni a fi wura ati fadaka ṣe ọ lọṣọ; aṣọ 
rẹ si jẹ ọgbò daradara, ati ṣẹdà, ati aṣọ 
oniṣẹ—ọnà; iwọ jẹ iyẹfun daradara ati oyin, ati 
ororo: iwọ si ni ẹwà gidigidi, iwọ si gbilẹ di 
ijọba kan. 

14 Okiki rẹ si kan lárin awọn keferi nitori 
ẹwà rẹ: nitori iwọ pé nipa ẹwà mi, ti mo fi si ọ 
lara, ni Oluwa Ọlọrun wi. 

15Ṣugbọn ìwọ gbẹkẹle ẹwà ara rẹ, o si 
huwa panṣaga nitori okìki rẹ, o si dà gbogbo 
agbere rẹ sori olukuluku ẹniti nkọja: tirẹ̀ ni. 

16 Iwọ si mu ninu ẹwú rẹ, iwọ si fi aṣọ ala— 
ràbarà ṣe ibi giga rẹ lọṣọ, o si hùwa panṣaga 
nibẹ: iru nkan bẹ kì yio de, bẹ̀ni kì yio ri bẹ. 

17Iwọ si mu ohun ọṣé ẹlẹwà rẹ ninu Wura 
mi, ati ninu fadaka mi, ti mo ti fun ọ, iwọ si ṣe 
àworán ọkunrin fun ara rẹ, o si fi wọn ṣe 
panṣaga, 

18 Iwọ si mu ẹwú oniṣẹ—ọna rẹ, o si fi bò 
wọn: iwọ si gbe ororo mi ati turari mi kalẹ 
niwaju wọn. 

19 Onjẹ mi pẹlu ti mo ti fun ọ, iyẹfun dara— 
dara, ati ororo, ati oyin, ti mo fi b ọ, iwọ tilẹ 
gbe e kalẹ niwaju wọn fun ôrùn didùn: bayi li 
o si ri, ni Oluwa Ọlọrun wi. 

20 Pẹlupẹlu ìwọ ti mu awọn ọmọ rẹ ọkunrin 
ati awọn ọmọ rẹ obinrin, ti iwọ ti bi fun mi, 
awọn wọnyi ni iwọ si ti fi rubọ si wọn lati jẹ. 
Ohun kekere ha ni eyi ninu ìwa panṣaga rẹ, 

21 Ti iwọ ti pa awọn ọmọ mi, ti o si fi wọn 
fun ni lati mu wọn kọja lárin iná fun wọn? 

22 Ati ni gbogbo ohun irira rẹ, ati panṣaga 
rẹ, iwọ kò ranti ọjọ ewe rẹ, nigbati iwọ wa 
nihoho ti o si wà goloto, ti a si bà ọ jẹ ninu 
ẹjẹ rẹ. 

230 si ṣe lẹhin gbogbo ìwa buburu rẹ, 
(Egbe, egbe ni fun ọ! ni Oluwa Ọlọrun wi;) 

24 Ti iwọ si ké ile giga fun ara rẹ, ti iwọ si ṣe 
ibi giga ni gbogbo ita fun ara rẹ. 


ESEKIELI. 16 


25 Iwọ ti kẹ ibi giga rẹ ni gbogbo ikérita, o si 
ti sọ ẹwà rẹ di ikorira, o si ti ya ẹsẹ rẹ si gbogbo 
awọn ti nkọja, o si sọ panṣaga rẹ di pupọ. 

26 Iwọ ti ba awọn ara Egipti aladugbo rẹ, ti 
o sanra ṣe agbere, o si ti sọ panṣaga rẹ di 
pupọ, lati mu mi binu. 

27 Kiye si i, emi si ti nawọ mi le ọ lori, mo si 
ti bu onjẹ rẹ kú, mo si fi ọ fun ifẹ awọn ti o 
korira rẹ, awọn ọmọbinrin. Filistia, ti ìwa 
ìfẹkufẹ rẹ tì loju. 

28 Iwọ ti ba awọn ara Assiria ṣe panṣaga 
pẹlu, nitori iwọ kò ni itẹlọrun; nitotọ, iwọ ti 
ba wọn ṣe panṣaga, sibẹsibẹ kò si le tẹ ọ 
lọrùn, 

28 Iwọ si ti sọ agbere rẹ di pupọ lati ilẹ Ke— 
naani de Kaldea; sibẹsibẹ eyi kò si tẹ ọ lọrun 
nihinyi. 

30 Oluwa Ọlọrun wipe, aiyà rẹ ti ṣe alailera 
to, ti iwọ nṣe nkan wọnyi, iṣe agídi panṣaga 
obinrin; 

31 Nitipe iwọ ké ile giga rẹ ni gbogbo 
ikoríta, ti o si ṣe ibi giga rẹ ni gbogbo ita; iwọ 
kò si wa dabi panṣaga obinrin, nitipe iwọ gan 
ẹ̀ya. 

32 Ṣugbọn gẹgẹ bi aya ti o ṣe panṣaga, ti o 
gbà alejo dipo ọkọ rẹ̀! 

33 Nwọn nfi ẹbùn fun gbogbo awọn panṣaga, 
ṣugbọn iwọ fi ẹbùn rẹ fun gbogbo awọn olufẹ 
rẹ, iwọ si ta wọn lọrẹ, ki nwọn le tò ọ wá ni ihà 
gbogbo fun panṣaga rẹ. 

34 Eyiti o yatọ si ti awọn obinrin miran si 
mbẹ ninu rẹ, ninu panṣaga rẹ, ti ẹnikan kò 
tẹ̀le ọ lati ṣe panṣaga: ati nitipe iwọ ntọrẹ, ti a 
kò si tọrẹ fun ọ nitorina iwọ yatọ. 

35 Nitorina, iwọ panṣaga, gbé òrọ Oluwa: 

36 Bayi ni Oluwa Ọlọrun wi; Nitoriti a dà 
ẹgbin rẹ jade, ti a si ri ihoho rẹ nipa panṣaga rẹ 
pẹlu awọn olufẹ rẹ, ati pẹlu gbogbo oriṣa irira 
rẹ, ati nipa ẹjẹ awọn ọmọ rẹ, ti iwọ fi fun wọn: 

31 Si kiye si i, Emi o kô gbogbo awọn olufẹ 
rẹ jọ, awọn ẹniti iwọ ti ba jaiye, ati gbogbo 
awọn ti iwọ ti fẹ, pẹlu gbogbo awọn ti iwọ ti 
korira; ani emi o gbá wọn jọ kakiri si ọ, emi o 
si fi ihoho rẹ hàn wọn, ki nwọn ki o le ri 
gbogbo ihoho rẹ. 

38 Emi o si dá ọ lẹjọ, gẹgẹ bi a ti da awọn 
obinrin lẹjọ ti o ba igbeyawo jẹ ti nwọn si ta ẹjẹ 
silẹ; emi o si fi ẹjẹ fun ọ, ni irúnu ati ni ijowu. 

38 Emi o si fi ọ le wọn lọwọ pẹlu, nwọn o si 
Wo ibi giga rẹ, nwọn o si wo ibi giga rẹ palẹ: 
nwọn o si bọ aṣọ rẹ pẹlu, nwọn o si gbà ohun 
ọṣọ rẹ didara, nwọn o si fi ọ silẹ ni ihoho, ati 
ni goloto. 


602 


40 Nwọn o mu ẹgbẹ kan wá si ọ pẹlu, nwọn o 
si sọ ọ li okuta, nwọn o si fi idà wọn gún ọ yọ. 

41 Nwọn o si fi iná kun gbogbo ile rẹ; nwọn 
o si mu idajọ ṣẹ si ọ lara niwaju obinrin pupọ; 
emi o si jẹ ki o fi panṣaga rẹ mọ, iwọ pẹlu kì 
yio si funni ni ọya mọ. 

42 Bẹni emi o jẹ ki irúnu mi si ọ ki o dá, 
owú mi yio si kuro lọdọ rẹ, emi o si dakẹjẹ, 
emi kì yio binu mọ. 

43 Nitoripe iwọ kò ranti ọjọ ewe rẹ, ṣugbọn 
o si mu mi kanra ninu gbogbo nkan Wọnyi; si 
kiye si i, nitorina emi pẹlu o san ẹsan ẹ̀na rẹ 
si ọ lori, ni Oluwa Ọlọrun wi: iwọ kì yio si ṣe 
ìfẹkufẹ yi lori gbogbo ohun irira rẹ mọ. 

44 Kiyesi i, olukuluku ẹniti npowe ni yio 
powe yi si ọ, wipe, Bi iyá ti ri, bẹni ọmọ rẹ̀ 
obinrin. 

45 Iwọ ni ọmọ iyá rẹ ti o kò ọkọ rẹ̀, ati awọn 
ọmọ rẹ̀; iwọ ni arabinrin awọn arabinrin rẹ, ti 
o kò awọn ọkọ wọn ati awọn ọmọ wọn: ará 
Hiti ni iyá rẹ, ará Amori si ni baba rẹ. 

46 Ẹgbọn rẹ obinrin si ni Samaria, on ati 
awọn ọmọbinrin rẹ ti ngbe ọwọ osì rẹ: ati 
aburo rẹ obinrin ti ngbe ọwé ọtun rẹ ni 
Sodomu ati awọn ọmọ rẹ̀ obinrin. 

47 Ṣugbọn iwọ kò rin ni na wọn, iwọ kò si 
ṣe gẹgẹ bi irira wọn: ṣugbọn, bi ẹnipe ohun 
kekere ni eyini, iwọ bajẹ jù wọn lọ ni gbogbo 
ẹòna rẹ. 

48 Oluwa Ọlọrun wipe, Bi mo ti wa, Sodomu 
arabinrin rẹ, on, tabi awọn ọmọ rẹ̀ obinrin kò ṣe 
gẹgẹ bi iwọ ti ṣe, iwọ ati awọn ọmọ rẹ obinrin. 

89 Kiyesi i, ẹ̀ṣẹ Sodomu arabinrin rẹ niyi, 
irera, onjẹ ajẹyo, ati ọpọlọpọ oray wà ninu 
rẹ̀, ati ninu awọn ọmọ rẹ̀ obinrin; bẹni on kò 
mu ọwẹ̀ talaka ati alaini lokun. 

tio Nwọn si gberaga, nwọn si ṣe ohun irira 
niwaju mi: nitorina ni mo mu wọn kuro gẹgẹ 
bi mo ti ri pe o dara. 

51 Bẹni Samaria kò dá abò ẹ̀ṣẹ rẹ: ṣugbọn 
iwọ sọ ohun irira rẹ di pupọ jù wọn lọ, o si ti 
da awọn arabinrin rẹ lare ninu gbogbo ohun 
irir'a rẹ ti iwọ ti ṣe. 

52 Iwọ pẹlu, ti o ti da awọn arabinrin rẹ 
lẹbi, ru itiju ara rẹ, nitori ẹ̀ṣẹ rẹ ti iwọ ti ṣe ni 
iṣe irìra jù wọn lọ: awọn ṣe olododo jù iwọ lọ; 
nitotọ, ki iwọ ki o dámu pẹlu, si ru itiju rẹ, 
nitipe iwọ dá awọn arabinrin rẹ lare. 

53 Nigbati mo ba tun mu igbẹ̀kun wọn wá, 
igbékun Sodomu ati awọn ọmọ rẹ̀ obinrin, 
pẹlu igbòkun Samaria ati awọn ọmọ. rẹ̀ 
obinrin, nigbana li emi o tun mu igbẹ̀kun 
awọn onde rẹ wá lárin wọn: 


84 Ki iwọ ki o le ru itiju ara rẹ, ki o si le 
dámu ni gbogbo eyi ti o ti ṣe, nitipe iwọ jẹ 
itunu fun wọn. 

55 Nigbati awọn arabinrin rẹ Sodomu, ati 
awọn ọmọ rẹ̀ obinrin, ba pada si ipò wọn 
iṣaju, ti Samaria ati awọn ọmọ rẹ̀ obinrin ba 
pada si ipò wọn iṣaju, nigbana ni iwọ ati awọn 
ọmọ rẹ obinrin yio pada si ipò nyin iṣaju. 

56 Nitori ẹnu rẹ kò da orukọ Sodomu 
arabinrin rẹ li ọjọ irera rẹ, 

57 Ki a to ri ìwa buburu rẹ, bi akoko ti awọn 
ọmọbinrin Siria gàn ọ, ati gbogbo awọn ti o 
Wà yi i ka, awọn ọmọbinrin Filistia ti o gàn ọ 
ka kiri. 

58 Iwọ ti ru ifẹkufẹ rẹ ati ohun irira rẹ, ni 
Oluwa wi. 

59 Nitori bayi ni Oluwa Ọlọrun wi; Emi o 
tilẹ ba ọ lò gẹgẹ bi iwọ ti ṣe, ti iwọ ti gàn ibura 
nipa biba majẹmu jẹ. 

50 Ṣugbọn emi o ranti majẹmu mi pẹlu rẹ, 
ni ọjọ ewe rẹ, emi o si gbe majẹmu aiyeraiye 
kalẹ fun ọ. 

61 Iwọ o si ranti òna rẹ, oju o si tì ọ, nigbati 
iwọ ba gba awọn arabinrin rẹ, ẹgbọn rẹ ati 
aburò rẹ: emi o si fi wọn fun ọ bi ọmọbinrin, 
ṣugbọn ki iṣe nipa majẹmu rẹ. 

62 Emi o si gbe majẹmu mi kalẹ pẹlu rẹ; iwọ 
o si mò pe emi li Oluwa. 

63 Ki iwọ ki o le ranti, ki o si le dámu, ki 
iwọ ki o má si le yà ẹnu rẹ mọ nitori itiju rẹ, 
nigbati inu mi ba tutù si ọ, nitori ohun ti iwọ 
ti ṣe, ni Oluwa Ọlọrun wi. 


l 7 TỌRỌ Oluwa si tò mi wá, wipe, 
2Ọmọ enia, pa alé kan, si pa owe 
kan fun ile Israeli; 

3 Si wipe, Bayi ni Oluwa Ọlọrun wi; Idì nla 
kan, pẹlu apá nla, alapá gigùn, o kún fun iyẹ; 
ti o ni àwọ alaràbarà Wá si Lebanoni, o si mu 
ẹka igi Kedari ti o ga julọ. 

4O ke ori òmunú ẹka rẹ̀ kuro, o si mu u lọ si 
ilẹ òwo kan; o gbe e kalẹ ni ilu awọn oniṣòwo. 

SO mu ninu irugbìn ilẹ na pẹlu, o si gbìn i 
sinu oko daradara kan; o fi si ibi omi nla, o si 
gbe e kalẹ bi igi willo. 

BO si dagba, o si di igi àjara ti o bò ti o 
kuru, ẹka ẹniti o tẹ̀ sọdọ rẹ̀, gbòngbo rẹ̀ si wà 
labẹ rẹ̀; bẹni o di ajara, o si pa ẹka, o si yọ 
òmunú jade. 

TIdì nla miran si wà pẹlu apá nla ati iyé 
pupọ: si kiye si i, àjara yi tẹ̀ gbòngbo rẹ̀ sodọ 
rẹ̀, o si yọ ẹka rẹ̀ sọdọ rẹ̀, ki o le ma b'omi si i 
ninu aporo ọgbà rẹ̀. 


ESEKIELI. 16, 17 


8 Ilẹ rere lẹba omi nla ni a gbìn i si, ki o le 
bà yọ ẹka jade, ki o si le so eso, ki o le jé àjara 
rere. 

8 Wipe, Bayi ni Oluwa Ọlọrun wi; yio ha 
gbà? on kì yio hú gbòngbo rẹ̀, kì yio si ka eso 
rẹ̀ kuro, ki o le rọ? yio rọ ninu gbogbo ewe 
rirú rẹ̀, ani laisi agbara nla tabi enia pupò lati 
fà a tu pẹlu gbòngbo rẹ̀. 

10 Nitotọ, kiye si i, bi a ti gbìn i yi, yio ha 
gbà? kì yio ha rẹ̀ patapata? nigbati afẹfẹ ilà— 
6run ba kàn a? yio rẹ̀ ninu aporo ti o ti hù. 

ti Òrọ Oluwa si tò mi wá, wipe, 

12 Sọ nisisiyi fun ọlọtẹ ile na pe, Ẹnyin kò 
mò ohun ti nkan wọnyi jasi? Sọ fun wọn, ki— 
yesi i, ọba Babiloni de Jerusalemu, o si ti mu 
ọba ibẹ ati awọn ọmọ—alade ibẹ, o si mu wọn 
pẹlu rẹ̀ lọ si Babiloni: 

13 O si ti mu ninu iru—ọmọ ọba, o si bá a dá 
majẹmu, o si ti mu u bura: o si mu awọn 
alagbara ilẹ na pẹlu: 

14Ki ijọba na le jẹ alailọla, ki o má le gbe ara 
rẹ̀ soke, ki o le duro nipa pipa majẹmu rẹ̀ mọ. 

15 Ṣugbọn on ṣọtẹ si i ni rirán awọn ikò rẹ̀ 
lọ si Egipti, ki nwọn ki o le fi ẹṣin fun u ati 
enia pupọ. Yio ha sàn a? ẹniti nṣe iru nkan 
wọnyi yio ha bẹ? tabi yio dalẹ tan ki o si bẹ? 

16 Oluwa Ọlọrun wipe, Bi mo ti wà, nitotọ 
ibi ti ọba ngbe ti o fi i jọba, ibura ẹniti o gàn, 
majẹmu ẹniti o si bajẹ, ani lọdọ rẹ̀ lárin Babi— 
loni ni yio kú. 

17 Bẹni Farao ti on ti ogun rẹ̀ ti o li agbara 
ati ẹgbẹ nla kì yio ṣe fun u ninu ogun, nipa 
mimọ odi, ati kikọle iṣẹ ti o li agbara, lati ke 
enia pupọ kuro: 

18 Nitoriti o gàn ibura nipa didalẹ, kiye si i, 
o ti fi ọwé rẹ̀ fun ni, o si ti ṣe gbogbo nkan 
Wọnyi, kì yio b6é. 

19 Nitorina bayi ni Oluwa Ọlọrun wi; Bi mo 
ti wà, dajudaju ibura mi ti o ti gàn, ati majẹmu 
mi ti o ti dà, ani on li emi o san si ori on 

20 Emi o si nà àwọn mi si i lori, ao si mu u 
ninu ẹgẹ mi; emi o si mu u de Babiloni, emi o 
si ba a rojọ nibẹ, nitori ẹ̀ṣẹ ti o ti da si mi. 

21 Ati gbogbo awọn isánsa rẹ̀ pẹlu gbogbo 
awọn ẹgbé—ogun rẹ̀, ni yio ti oju idà ṣubu; 
awọn ti o si kù ni a o tuka si gbogbo ẹfúifu: 
ẹnyin o si mò pe emi Oluwa li o ti sọ ọ. 

,.22 Bayi ni Oluwa Ọlọrun wi; emi o mu ninu 
ẹka ti o ga jùlọ, ninu igi Kedari giga; emi o si 
lẹ ọ, emi o ke òmunú ẹka kan kuro ninu 
òmunú ẹka rẹ̀; emi o si gbìn i sori oke giga 
kan ti o si hàn: 


ESEKIELI 17, 18 

23 Lori oke giga ti Israeli ni emi o gbìn i si, 
yio si yọ ẹka; yio si so eso, yio si jẹ igi Kedari 
daradara; labẹ rẹ̀ ni gbogbo ẹiyẹ oniruru iyé o 
si gbe; ninu ojiji ẹka rẹ̀ ni nwọn o gbe. 

24 Gbogbo igi inu igbẹ ni yio si mò pe, emi 
Oluwa li o ti mu igi giga walẹ, ti mo ti gbe igi 
TÌrẹlẹ soke, ti mo ti mu igi tutù gbẹ, ti mo si ti 
mu igi gbigbẹ ruwé: emi Oluwa li o ti sọ ti mo 
si ti ṣe e. 


i 8 tÒRỌ Oluwa tun tò mi wá, wipe, 

2Kini ẹnyin rò ti ẹnyin fi npowe yi 
niti ilẹ Israeli, pe, Awọn baba ti jẹ eso àjara 
kíkan, ehin awọn ọmọ si kan. 

3 Oluwa Ọlọrun wipe, bi mo ti wà, ẹnyin kì 
yio ri àye lati powe yi mọ ni ilẹ Israeli. 

4 Kiye si i, gbogbo ọkàn ni t'emi; gẹgẹ bi 
ọkàn baba ti jẹ t'emi, bẹni t'emi ni ọkàn ọmọ 
pẹlu; ọkàn ti o bá ṣẹ̀, on o kú. 

5 Ṣugbọn bi enia kan ba ṣe olôtọ, ti o si ṣe 
eyiti o tọ ati eyiti o yẹ, 

6 Ti kò si jẹun lori oke, ti kò si gbe oju rẹ̀ 
soke si awọn oriṣa ile Israeli, ti kò si bà 
obinrin aladugbo rẹ̀ jẹ, ti kò sì sunmọ obinrin 
ti o wà ninu aimé rẹ̀. 

TTi kò si ni ẹnikan lara, ṣugbọn ti o ti fi 
ohun ògo onigbẹ̀se fun u, ti kò fi agbara kú 
ẹnikẹni, ti o ti fi onjẹ rẹ̀ fun ẹniti ebi npa, ti o 
si ti fi ẹwu bo ẹni—ihoho. 

B Ẹniti kò fi fun ni lati gba ẹdá, bẹni kò gba 
elékele, ti o ti fa ọwé rẹ kuro ninu aiṣedede, ti 
o ti mu idajọ otitọ ṣẹ lárin ọkunrin ati ọkunrin, 

9 Ti o ti rìn ninu aṣẹ mi, ti o si ti pa idajọ mi 
mọ, lati hùwa tit; on ṣe olôtọ, yiyẹ̀ ni yio yẹ̀, 
ni Oluwa Ọlọrun wi. 

10 Bi o ba bi ọmọkunrin kan ti iṣe ọlọṣà, 
oluta ẹ̀jẹ silẹ, ti o si nṣe ohun ti o jọ ọkan ninu 
nkan wọnyi si arakunrin rẹ̀. 

Ni Ti kò si ṣe ọkan ninu gbogbo iṣẹ wọnni, 
ṣugbọn ti o tilẹ ti jẹun lori oke, ti o si ba 
obinrin aladugbo rẹ̀ jẹ, 

12 Ti o ti ni talaka ati alaini lara; ti o ti fi agba— 
ra koni, ti kò mu ohun ògo pada, ti o ti gbe oju 
Tẹ̀ soke si oriṣa, ti o ti Ṣe ohun irira, 

13 Ti o ti fi fun ni lati gba ẹdá, ti o si ti gba ẹ̀le: 
on o ha yẹ̀ bẹ̀? on ki yio yẹ̀: on ti ṣe gbogbo 
ohun irira wọnyi; kikú ni yio kú: ẹjẹ rẹ̀ yio wà 
lori rẹ̀. 

14 Si kiye si i, bi o ba bi ọmọkunrìn ti o ri 
gbogbo ẹ̀ṣẹ baba rẹ̀ ti o ti ṣe, ti o si bẹ̀ru, ti kò si 
ṣe iru rẹ̀, 

15 Ti kò si jẹun lori oke, ti kò gbe oju rẹ̀ soke si 
oriṣa ile Israeli, ti kò ba obinrin aladugbo rẹ̀ jẹ, 


604 


16 Ti kò ni ẹnikan lara, ti kò dá ohun ògo 
duro, ti kò fi agbara koni, ṣugbọn ti o ti fi onjẹ 
rẹ̀ fun ẹniti ebi npa, ti o si ti fi ẹ̀wu bo 
ẹni—ihoho, 

17 Ti o ti mu ọwé rẹ̀ kuro lara ẹni—inilara, ti 
kò ti gba ẹdá tabi elé ti o ti mu idajọ mi ṣẹ, ti o 
ti rìni ninu aṣẹ mi; on kì yio kú nitori aiṣedéde 
baba rẹ̀, yiyò ni yio yẹ̀. 

18 Bi o ṣe ti baba rẹ̀, nitoripe o fi ikà ninila— 
ra, ti o fi agbara ko arakunrin rẹ̀; ti o ṣe eyiti 
kò dara lárin enia rẹ̀, kiye si i, on o tilẹ kú 
ninu aiṣedede rẹ̀. 

19 Ṣugbọn ẹnyin wipe, Eṣe? ọmọ kò ha ru 
aiṣedede baba? Nigbati ọmọ ti ṣe eyiti o t6 ati 
eyiti o yẹ, ti o si ti pa gbogbo aṣẹ mi mọ, ti o si 
ti ṣe wọn, yiyẹ̀ ni yio yẹ̀. 

20 Ọkàn ti o ba ṣẹ̀, on o kú. Ọmọ kì yio rù 
aiṣedi€éde baba, bẹ̀ni baba kì yio rù aiṣedede 
ọmọ: ododo olododo yio wà lori rẹ̀, ìwa bu— 
buru enia buburu yio si wà lori rẹ̀. 

21 Ṣugbọn bi enia buburu yio ba yipada 
kurc ninu gbogbo ẹ̀ṣẹ rẹ̀ ti o ti da, ti o si pa 
gbogbo aṣẹ mi mọ, ti o si ṣe eyi ti o té, ati eyiti 
o yẹ, yiyò ni yio yẹ̀, on kì yio kú. 

22 Gbogbo irekọja rẹ̀ ti o ti ṣe, a kì yio ranti 
wọn si i: ninu ododo rẹ̀ ti o ti ṣe ni on o yẹ̀. 

23 Emi ha ni inu—didún rara pe ki enia bu— 
buru ki o kú? ni Oluwa Ọlọrun wi: kò ṣepe ki 
o yipada kuro ninu ẹòna rẹ̀, ki o si yẹ̀? 

24 Ṣugbọn nigbati olododo ba yipada kuro 
ninu ododo rẹ̀, ti o si huwa aiṣedede, ti o si 
ṣe gẹgẹ bi gbogbo irira ti enia buburu nṣe, on 
o ha yé? gbogbo ododo rẹ̀ ti o ti ṣe ni a kì yio 
Tanti: ninu irekọja rẹ̀ ti o ti Ṣe, ati ninu ẹ̀ṣẹ rẹ̀ 
ti o "i da, ninu wọn ni yio kú. 

25 Ṣugbọn ẹnyin wipe, òẹna Oluwa kò gún. 
Gbẹ̀ nisisiyi, iwọ ile Israeli; ẹna mi kò ha 
gún? ẹ̀na ti nyin kẹ kò gún? 

26 Nigbati olododo kan ba yipada kuro 
ninu ododo rẹ̀, ti o si huwà aiṣedede, ti o si 
kú rúnu wọn; nitori aiṣedé€de rẹ̀ ti o ti ṣe ni 
yio Ikú. 

27 Ẹwẹ, nigbati enia buburu ba yipada kuro 
ninu ìwa buburu rẹ̀ ti o ti ṣe, ti o si ṣe eyiti o 
tẹ, ati eyiti o yẹ, on o gba ọkàn rẹ̀ là laye. 

28 Nitoripe o bẹ̀ru o si yipada kuro ninu 
gbogbo irekọja rẹ̀ ti o ti ṣe, yìyẹ̀ ni yio yẹ̀, on kì 
yio kú. 

29 Ṣugbọn ile Israeli wipe, Òna Oluwa kò 
gún. Ile Israeli, na mi kò ha gún? ọna ti nyin 
kẹ̀ kò gún? 

30 Nitorina emi o dá nyin lẹjọ, ile Israeli, 
olukuluku gẹgẹ bi òna rẹ̀, ni Oluwa Ọlọrun wi. 


605 


Ẹ yipada, ki ẹ si yi kuro ninu gbogbo irekọja 
nyìn; bẹni aiṣedéde kì yio jẹ iparun nyìn. 

31 Ẹ ta gbogbo irekọja nyin nù kuro lọdọ 
nyin, nipa eyiti ẹnyin fi rekọja; ẹ si dá ọkàn 
titun ati ẹmi titun fun ara nyin: nitori kini 
ẹnyin o ṣe kú, ile Israeli? 

32 Nitoripe emi kò ni inu didùn si ikú ẹniti 
o kú, ni Oluwa Ọlọrun wi: nitorina ẹ yi ara 


nyin pada, ki ẹ si yẹ̀. 
l ỌọỌ 1 PẸLUPẸLU iwọ pohùn—rére ẹkun 
fun awọn ọmọ-alade Israeli, 

2 Si wipe, Kini iyá rẹ? Abo kiniun: o dubulẹ 
lárin kiniun, o bD6 awọn ọmọ rẹ larin ọmọ ki— 
niun. 

3 O si tú ọkan ninu ọmọ rẹ̀ dàgba: o di ọmọ 
kiniun, o si ké ati ṣọdẹ; o pa enia jẹ. 

4 Awọn orilẹ-ẹ̀de pẹlu gburo rẹ̀: a mu u 
ninu iho wọn, nwọn si fi ẹ̀wọn mu u lọ si ilẹ 
Egipti. 

5 Nigbati o si ri pe on si duro, ti ireti rẹ̀ si 
sọnu, nigbana ni o mu omiran ninu ọmọ rẹ̀, o 
si sọ ọ di ọmọ kiniun. 

6 On si lọ soke lọ sodo lárin awọn kiniun, o 
di ọmọ kiniun, o si kẹ lati ṣọdẹ, o si pa enia jẹ. 

TOn si mò awọn opo wọn, o si sọ ilu—nla 
wọn di ahoro; ilẹ na di ahoro, ati ẹkún rẹ̀, 
pẹlu nipa ariwo kike ramuramu rẹ̀. 

8Nigbana ni awọn orilẹ—ẹ̀de kú tì i nihà 
gbogbo lati ìgberiko wá, nwọn si na awòn 
wọn le e lori: a mu u ninu iho wọn. 

9 Nwọn si fi i sinu ẹṣé ninu ẹ̀wọn, nwọn si 
mu u Wá sọdọ ọba Babiloni: nwọn mu u lọ 
sinu ilu olodi, ki a má ba gbọ ohùn rẹ̀ mọ lori 
oke Israeli. 

10 Iyá rẹ dabi àjara kan ninu ẹjẹ rẹ, ti a gbìn 
si eti odò, on kún fun eso, o si kún fun ẹka 
nitori òpọlọpọ odò. 

ti O si ni ọpá ti o le fun ọpá—ade awọn ti o 
jẹ oye; giga rẹ̀ li a gbega larin ẹka gigun, o si 
farahàn ninu giga rẹ̀ pẹlu òpọlọpọ ẹka rẹ̀. 

12 Ṣugbọn a fá a tu ni irúnu, a wọ ọ lulẹ, 
ẹfúfu ila-orun si gbe eso rẹ̀, ọpá lile rẹ̀ ti ṣẹ, o 
si rọ; iná jo o run. 

13 Nisisiyi a si gbìn i si aginju, ni ilẹ gbigbẹ 
ati ilẹ ongbẹ. 

14 Iná si jade lati inu ọpá kan ninu ẹka rẹ̀, ti 
o ti jo eso rẹ̀ run, tobẹ ti kò fi ni ẹka ti o le lati 
ṣe ọpa lati joye. Eyi ni ohùnrére ẹkun, yio si jẹ 
ohùn—rére ẹkun. 


20 tO si ṣe ni ọdun keje ni oṣu karun, 
ni ọjọ kẹwa oṣu, ti awọn kan ninu 


ESEKIELI. 18 —20 


awọn àgba Israeli wá ibere lọwọ Oluwa, 
nwọn si joko niwaju mi. 

2 Nigbana ni ẹ̀rọ Oluwa tò mi wá, wipe, 

3Ọmọ enia, sọ fun awọn àgba Israeli, si Wi 
fun wọn pe, Bayi ni Oluwa Ọlọrun wi: Lati 
bere lọwọ mi ni ẹ ṣe wá? Oluwa Ọlọrun wipe, 
Bi mo ti wà, lọwọ mi kẹ ẹnyin o bere. 

4 Iwọ o ha dá wọn lẹjọ bi, ọmọ enia, iwọ o 
ha da wọn lẹjọ? jẹ ki wọn mò ohun—irira baba 
Wọn. 

5Si wi fun wọn pe, Bayi ni Oluwa Ọlọrun 
Wi; Ni ọjọ na nigbati mo yàn Israeli, ti mo si gbe 
ọwQ mi soke si iru—ọmọ ile Jakobu, ti mo si sọ 
ara mi di mimọ fun wọn ni ilẹ Egipti, nigbati 
mo gbe ọwò mi soke si wọn, wipe, Emi ni 
Oluwa Ọlọrun nyin: 

6 Ni ọjọ ti mo gbe ọwé mi soke si wọn, lati 
mu wọn jade lati ilẹ Egipti si ilẹ ti mo ti wò 
silẹ fun wọn, ti nṣàn fun wàra ati fun oyin, ti 
iṣe ogo gbogbo ilẹ. 

T Mo si wi fun wọn pe, Ki olukuluku ninu 
nyin gbe irira oju rẹ̀ junù, ẹ má si ṣe fi oriṣa 
Egipti sọ ara nyin di aim6: emi ni Oluwa Ọlọ— 
run nyin. 

8Ṣugbọn nwọn ṣọtẹ si mi, nwọn kò si fẹ fi 
eti si mi: olukuluku wọn kò gbe ohun-irira 
oju wọn junù, bẹni nwọn kò kọ oriṣa Egipti 
silẹ: nigbana ni mo wipe, emi o da irúnu mi si 
Wọn lori, lati pari ibinu mi si wọn larin ilẹ 
Egipti. 

9 Ṣugbọn mo ṣiṣẹ nitori orukọ mi; ki o má 
bà bajẹ niwaju awọn keferi, larin ẹniti nwọn 
Wà, loju ẹniti mo sọ ara mi di mimò fun wọn, 
ni mimu wọn jade kuro ni ilẹ Egipti. 

10 Mo si jẹ ki wọn lọ kuro ni ilẹ Egipti, mo 
si mu wọn wá si aginju. 

ti Mo si fi aṣẹ mi fun wọn, mo si fi idajọ mi 
hàn wọn, eyiti bì enia kan ba ṣe, yio tilẹ yẹ̀ ninu 
wọn. 

12 Pẹlupẹlu mo si fun wọn ni ọjọ isimi mi, 
lati ṣe àmi larin t'emi ti wọn, ki nwọn ki o le 
mò pe emi ni Oluwa ti o yà wọn si mim. 

13Ṣugbọn ile Israeli ṣòtẹ si mi ni aginjù: 
nwọn kò rìn ni aṣẹ mi, nwọn si gàn idajọ mi, 
eyiti bi enia kan ba ṣe, on o tilẹ yẹ ninu wọn; 
ati ọjọ isimi mi ni wọn tilẹ bajẹ gidigidi: 
nigbana ni mo wipe, emi o dà irúnu mi si wọn 
lori li aginju, lati pa wọn run. 

14 Ṣugbọn mo ṣiṣẹ nitori orukọ mi, ki o má 
ba di ibajẹ niwaju awọn keferi, loju ẹniti mo 
mu wọn jade. 

15 Pẹlupẹlu mo gbe ọwé mi soke si wọn ni 
aginju pe emi kò ni mu wọn de ilẹ ti mo ti fi 


ESEKIELI. 20 
fun wọn, ti nṣàn fun wàra ati fun oyin, ti iṣe 
ogo gbogbo ilẹ; 

16 Nitoriti nwọn gàn idajọ mi, nwọn kò si 
rìn ninu aṣẹ mi, ṣugbọn nwọn bà ọjọ isimi mi 
jẹ: nitoripe ọkàn wọn tẹ̀le oriṣa wọn. 

17 Ṣugbọn oju mi dá wọn si ki emi má ba 
pa wọn, bẹni emi kò ṣe wọn li aṣetan ni 
aginju. 

18 Ṣugbọn mo sọ fun awọn ọmọ wọn li 
aginju pe, Ẹ máṣe rìn ninu aṣẹ baba nyin, ẹ má 
si ṣe kiyesi idajọ wọn, ẹ má si fi oriṣa wọn sọ 
ara nyin di aim€é: 

19 Emi ni Oluwa Ọlọrun nyin: ẹ rìn ninu 
aṣẹ mi, ẹ si pa idajọ mi mọ, ẹ si ṣe wọn; 

20 Ẹ si bọwọ fun ọjọ isimi mi; nwọn o si jẹ 
àmi lárin t'emi ti nyin, ki ẹnyin ki o le mò pe 
emi ni Oluwa Ọlọrun nyin. 

21 Ṣugbọn awọn ọmọ na ṣọtẹ si mi: nwọn 
kò rìn ninu aṣẹ mi, bẹni nwọn kò pa idajọ mi 
mọ lati ṣe wọn, eyiti bi enia kan ba ṣe, yio tilẹ 
yẹ̀ ninu wọn; nwọn bà ọjọ isimi mi jẹ: mo si 
wipe, Emi o da irúnu mi sori wọn, lati pari 
ibinu mi sori wọn li aginju. 

22 Ṣugbọn mo fà ọwọ mi sẹhìn, mo si ṣiṣẹ 
nitori orukọ mi, ki o má bà di ibajẹ li oju 
awọn keferi, loju ẹniti mo mu wọn jade. 

23 Mo gbe ọw€é mi soke si wọn pẹlu li agin— 
ju, lati tú wọn ka lárin awọn keferi, ati lati fẹn 
wọn ká ilẹ gbogbo; 

24 Nitoripe nwọn kò mu idajọ mi ṣẹ, ṣugbọn 
nwọn kẹgàn aṣẹ mi, nwọn si ti bà ọjọ isimi mi 
jẹ, oju wọn si wà lara oriṣa baba wọn. 

25 Nitorina mo fun wọn ni aṣẹ pẹlu ti kò 
dara, ati idajọ nipa eyiti wọn kì yio fi le yẹ̀; 

26 Emi si bà wọn jẹ ninu ẹ̀bun ara wọn, ni— 
tipe nwọn mu gbogbo awọn akọbi kọja larin 
iná, ki emi ba le sọ wọn di ahoro, ki nwọn le 
bà mò pe emi ni Oluwa. 

27 Nitorina, ọmọ enia, sọ fun ile Israeli, si 
wi fun wọn pe, Bayi ni Oluwa Ọlọrun wi; 
Ninu eyi pẹlu baba nyin ti sòrọ odi si mi, ni— 
tipe nwọn ti dẹṣẹ si mi. 

28 Nitori nigbati mo ti mu Wọn de ilẹ, niti 
eyiti mo gbé ọwọ mi soke lati fi i fun wọn, 
nigbana ni nwọn ri olukuluku oke giga, ati 
gbogbo igi bibò, nwọn si ru ẹbọ wọn nibẹ, 
nwọn si gbe imunibinu ọrẹ wọn kalẹ nibẹ: 
nibẹ pẹlu ni nwọn ṣe 6run didùn wọn, nwọn 
si ta ohun—ọrẹ mimu silẹ nibẹ. 

28 Nigbana ni mo wi fun wọn pe, Kini ibi 
giga ti ẹnyin nlọ na? Orukọ rẹ̀ ni a si npe ni 
Bama titi o fi di oni oloni. 

30 Si wi fun ile Israeli pe, Bayi ni Oluwa 


606 


Ọlọrun wi; A bà nyin jẹ gẹgẹ bi baba nyin? 
ẹnyin si ṣe agbòre gẹgẹ bi ohun—irira wọn? 

31 Nitori nigbati ẹnyin nta ọrẹ nyin, nigbati 
ẹnyin mu ọmọ nyin kọja lárin iná, ẹnyin fi 
oriṣa nyin bà ara nyin jẹ̀, ani titi o fi di oni 
oloni: ẹnyin o ha si bere lọwọ mi, Iwọ ile 
Israeli? Bi mo ti wà, ni Oluwa Ọlọrun wi, 
lọwọ mi kẹ ẹnyin o bere. 

32 Eyiti o si wá si iye nyin kì yio wà rara; ti 
ẹnyin wipe, Awa o wà bi awọn keferi, gẹgẹ bi 
idile awọn orilẹ—ẹ̀de lati bọ igl ati okuta. 

33 Bi mo ti wà, ni Oluwa Ọlọrun wi, nitôtọ 
nipa agbara ọwé, ati ninà apa, pẹlu irúnu ti a 
da jade li emi o fi jọba lori nyin: 

34 Emi o si mu nyin jade kuro lárin awọn 
enia, emi o si ṣà nyin jọ lati ilẹ ti a ti tú nyin 
ka si, pẹlu ọwọ agbara, ati ninà apa, ati pẹlu 
irúnu ti a dà jade. 

3f: Emi o si mu nyin wá si aginju awọn enia, 
nibẹ ni emi o si bá nyin rojọ lojukoju. 

36 Gẹgẹ bi mo ti dá awọn baba nyin lẹjọ li 
aginju ilẹ Egipti, bẹni emi o bá nyin rojọ, ni 
Oluwa Ọlọrun wi. 

37 Emi o si mu nyin kọja labẹ ọpá, emi o si 
mu nyin wá si ìde majẹmu: 

38 Emi o si ṣà awọn ọlọtẹ kuro lárin nyin, 
ati awọn olurekọja, emi o mu wọn jade kuro 
ni ilẹ ti wọn gbe ṣe atipo, nwọn kì yio si wọ 
ilẹ Israeli: ẹnyin o si mọ pe emi ni Oluwa. 

3fI Bi o ṣe ti nyin, ile Israeli, Bayi ni Oluwa 
Ọlọrun wi, Ẹ lọ, olukuluku sìn oriṣa rẹ̀, ati lẹ— 
hin eyi pẹlu, bi ẹnyin kì yio ba fi eti si mi: 
ṣugbọn ẹ máṣe fi ẹ̀bun nyin ati oriṣa nyin bà 
orukọ mim€ mi jẹ mọ. 

40 Nitori lori oke mim mi, lori oke giga 
Israeli, ni Oluwa Ọlọrun wi, nibẹ ni gbogbo 
ile Israeli, gbogbo wọn ni ilẹ na, yio sìn mi: 
nibẹ ni emi o gbà wọn, nibẹ ni emi o si bere 
ẹbọ nyin, ati ọrẹ akọso nyin, pẹlu ohun mime 
nyin. 

41 Emi o gbà nyin pẹlu 6ôrùn didùn nyin, 
nigbati mo mu nyin jade kuro lárin awọn 
enia, ti mo si ko nyin jọ lati ilẹ gbogbo nibiti a 
gbe ti tú nyin ká si; a o si yà mi si mimQ ninu 
nyin niwaju awọn keferi. 

4? Ẹnyin o si mẹ pe emi ni Oluwa, nigbati 
emi o mu nyin de ilẹ Israeli, si ilẹ niti eyiti o 
gbe ọwọ mi soke lati fi fun awọn baba nyin. 

43 Nibẹ li ẹnyin o ranti òna nyin, ati gbogbo 
iṣe nyin, ninu eyiti a ti ba nyin jẹ; ẹ o si sú ara 
nyin loju ara nyin nitori gbogbo buburu ti ẹn— 
yin ti ṣe. 

AM Ẹnyin o si mò pe emi ni Oluwa, nigbati 


607 


emi ti ṣiṣẹ pẹlu nyin nitori orukọ mi, ki iṣe 
gẹgẹ bi òna buburu nyin, tabi gẹgẹ bi iṣe bibajẹ 
nyin, ẹnyin ile Israeli, ni Oluwa Ọlọrun wi. 

45 Òrọ Oluwa si tò mi wá, wipe, 

46 Omo enia, kọju rẹ siha gusù, si sọ ẹrọ rẹ 
siha gusù, si sọtẹlẹ si igbô oko gusù; 

417 Si wi fun igbô gusù pe, Gb6 òrọ Oluwa; 
bayi ni Oluwa Ọlọrun wi; Kiyesi i, emi o da 
iná kan ninu rẹ, yio si jo olukuluku igi tutù 
ninu rẹ, ati olukuluku igi gbigbẹ: jijo ọwé iná 
na ni a kì yio pa, ati gbogbo oju lati gusu de 
ariwa ni a o sun ninu rẹ̀. 

48 Gbogbo ẹran—ara ni yio si ri i pe emi 
Oluwa li o ti da a, a kì yio pa a. 

49 Nigbana ni mo wipe, A! Oluwa Ọlọrun, 
nwọn wi niti emi pe, Owe ki o npa yi? 

2 l 1ÒRỌ Oluwa si tò mi wá, wipe. 

2 Ọmọ enia, kọju rẹ sihà Jerusalemu, 
si sọ òrọ si ibi mim6 wọnni, si sọtẹlẹ si ilẹ 
Israeli. 

3 Si wi fun ilẹ Israeli pe, Bayi li Oluwa Ọlọ— 
run wi; Kiyesi i, mo dojukọ ọ, emi o si fa idà 
mi yọ kuro li akò rẹ̀, emi o si ke olododo ati 
enia buburu kuro lárin rẹ. 

4 Njẹ bi o ti ṣe pe emi o ke olododo ati enia 
buburu kuro lárin rẹ, nitorina ni idà mi o ṣe 
jade lọ lati inu àkọ rẹ̀, si gbogbo ẹran—ara, lati 
gusù de ariwa: 

5 Ki gbogbo ẹran—ara le mò pe emi Oluwa ti 
fà idà mi yọ kuro li àkọ rẹ̀: kì yio pada mọ lai. 

6 Nitorina kerora, iwọ ọmọ enia, pẹlu ṣiṣẹ 
ẹgbé rẹ, ati pẹlu ikerora kikoro niwaju wọn. 

7 Yio si ṣe, nigbati nwọn ba wi fun ọ pe, Eṣe 
ti iwọ fi nkerora? iwọ o dahùn wipe, Nitori 
ihìn na; nitoripe o de: olukuluku ọkàn ni yio 
yÒò, gbogbo ọwQ ni yio si ṣe ailokun, olukulu- 
ku ẹmi yio si dakú, gbogbo ékún ni yio ṣe ai— 
lagbara bi omi: kiyesi i, o de, a o si mu u ṣẹ, ni 
Oluwa Ọlọrun wi. 

8 Òrọ Oluwa si tun tò mi wá, wipe, 

9 Ọmọ enia, sọtẹlẹ, si wipe, Bayi li Oluwa 
wi; Wipe, Idà, idà ti a pén, ti a si dán pẹlu: 

10 A pọn ọ lati pa enia pupọ; a dán a lati ma 
kọ màna: awa o ha ma ṣe ariyá? ọgọ ọmọ mi, 
o gàn gbogbo igi. 

11 On si ti fi i le ni lọwọ lati dán, kì a ba le lò 
o; idà yi li a pn, ti a si dán, lati fi i le ọwé 
apani. 

12 Kigbe, ki o si wu, ọmọ enia: nitori yio wá 
sori awọn enia mi, yio wá sori gbogbo 
ọmọ-alade Israeli: ìbẹru nla yio wá sori awọn 
enia mi nitori idà na: nitorina lu itan rẹ. 


ESEKIELI 20, 21 
13 Nitoripe idanwo ni, ki si ni bi idà na gàn 
ọgọ na? kì yio si mẹ, ni Oluwa Ọlọrun wi. 

14 Nitorina, iwọ ọmọ enia, sọtẹlẹ, si fi ọwé 
lu ọwọ pò, si jẹ ki idà ki o ṣépo nigba kẹta, ìdà 
awọn ti a pa: idà awọn enia nla ti a pa ni, ti o 
Wọ inu yara ìkòkọ wọn lọ. 

15 Mo ti nà ṣonṣo idà si gbogbo bode wọn: ki 
aiya wọn le dakú, ati ki ahoro wọn le di pupọ: 
8! a ti ṣe e dán, a ti pẹn ọ mú silẹ fun pipa. 

16 Iwọ gba òna kan fabi ẹ̀na keji lọ, si apa 
ọtún tabi si òsi, nibikibi ti iwọ dojukọ. 

17 Emi o si fi ọwọ lu ọwọ pò, emi o si jẹ ki 
ìrúnu mi ki o simi: emi Oluwa li o ti wi bẹ. 

18 Ọrọ Oluwa tun tò mi wá, wipe, 

19 Iwọ pẹlu, ọmọ enia, yan òna meji fun ara 
rẹ, ki idà ọba Babiloni ki o le wá: awọn mejeji 
yio jade lati ilẹ kanna wá: si yan ibi kan, yàn a 
ni ikorita ti o lọ si ilu—nla. 

20 Yàn òna kan, ki idà na le wá si Rabba ti 
awọn ara Ammoni, ati si Juda ni Jerusalemu ti 
o li odi. 

21 Nitori ọba Babiloni duro ni iyàna, lori 
òna meji, lati ma lo afọṣẹ: o mì ọfà rẹ̀, o da 
òriṣa, o wo ẹ̀dọ. 

22Ti ọwọ ọtún rẹ̀ ni afọṣẹ Jerusalemu wà, 
lati yan ôlù, lati ya ẹnu rẹ̀ ni pipa, lati gbohùn 
soke pẹlu ariwo, lati yan olù si bode, lati mọ 
odi, ati lati kọ ile iṢẹ̀. 

23 Afòṣẹ na yio si dabi eké fun wọn, loju 
awọn ti o ti bura fun wọn: ṣugbọn on o mu 
aiṣedede wá si iranti, ki a ba le mu wọn. 

24 Nitorina bayi li Oluwa Ọlọrun wi; Nito— 
ripe ẹnyin jẹ kì a ranti aiṣedede nyìn, niti pe a 
ri irekọja nyìn, tobẹ ti ẹ̀ṣẹ nyin hàn, ni gbogbo 
iṣe nyin: nitoripe ẹnyin wá si iranti, ọwé li ao 
fi mu nyin. 

25 Ati iwọ, alailọwọ ẹni—buburu ọmọ—alade 
Israeli, ẹniti ọjọ rẹ̀ de, nigba aiṣedede ikẹhìn. 

26 Bayi li Oluwa Ọlọrun wi; Mu fila ọba 
kuro, si ṣi ade kuro; eyi kò ni jẹ ọkanna: gbe 
ẹniti o rẹlẹ ga, si rẹ̀ ẹniti o ga silẹ. 

27 Emi o bì ṣubu, emi o bì ṣubu, emi obì i 
subu, kì yio si si mọ, titi igbati ẹniti o ni i ba 
de; emi o si fi fun u. 

28 Ati iwọ, ọmọ enia, sọtẹlẹ, si wipe, Bayi 
ni Oluwa Ọlọrun wi niti awọn ara Ammoni, 
ati niti ẹgàn wọn; ani ki iwọ wipe, Idà na, idà 
na ti a fà yọ, a ti dán a fun pipa, lati parun lati 
kọ màna. 

29 Nigbati nwọn ri ohun asan si ọ, nigbati 
nwọn fò àfọṣẹ eke si ọ, lati mu ọ wá si ọrùn 
awọn ti a pa, ti ẹni—buburu, ẹniti ọjọ rẹ̀ de, 
nigbati aiṣedede pin. 


ESEKIELI 21—23 


30 Tun mu ki o pada sinu àkọ rẹ̀! Emi o ṣe 
idajọ rẹ nibi ti a gbe ṣe ẹdá rẹ, ni ilẹ ibi rẹ. 

31 Emi o dà ibinujẹ mi le ọ lori, ninu iná 
irúnu mi li emi o fẹ si ọ, emi o si fi ọ le awọn 
eniakenia lọwọ, ti nwọn ni ọgbọn lati parun. 

32 Iwọ o jẹ̀ igi fun iná; ẹjẹ rẹ yio wà larin ilẹ 
na; a kì yio ranti rẹ mọ: nitori emi Oluwa li o 


ti wi i. 
2 2 ỌRỌ Oluwa si tò mi wá, wipe, 

2 Njẹ, iwọ ọmọ enia, iwọ o ha ṣe 
idajọ, ìwọ o ha ṣe idajọ ilu ẹlẹjẹ na? nitôtọ, 
ìwọ o jẹ ki o mò ohun irira rẹ̀ gbogbo. 

3Nitorina, iwọ wipe, Bayi li Oluwa Ọlọrun 
Wi, Ilu ti o ta ẹjẹ silẹ lárìn rẹ̀, ki akoko rẹ̀ ki o le 
de, o si ṣe oriṣa si ara rẹ̀ lati sọ ara rẹ̀ di aim€. 

4 Iwọ ti di ẹlẹbi niti ẹjẹ rẹ ti iwọ ti ta silẹ; 
ìwọ si ti sọ ara rẹ di aimọ niti òriṣa rẹ ti iwọ ti 
ṣe, iwọ si ti mu ọjọ rẹ summọ tosí, iwọ si ti dé 
ọdun rẹ: nitorina ni mo ṣe sọ ọ di ẹgàn si 
awọn keferi, ati ẹsín si gbogbo ilẹ. 

5 Awọn ti o sunmọ tosí, ati awọn ti o jìna si 
ọ, yio fi ọ ṣẹ̀sin, iwọ ti a bà orukọ rẹ̀ jẹ, ti a si 
bà ninu jẹ pupọ. 

6 Kiyesi i, awọn ọmọ-alade Israeli, oluku— 
luku ninu agbara rẹ̀ wà ninu rẹ lati ta ẹjẹ silẹ. 

T Ninu rẹ ni nwọn kò ka baba ati ìyá si: lá— 
rin rẹ ni nwọn ti ni awọn alejo lara: ninu rẹ ni 
nwọn ti bà alaini—baba ati opo ninu jẹ. 

8 Iwọ ti gan awọn ohun mimọ mi, o si ti sọ 
ọjọ isimi mi di ailòwọ. 

9 Ninu rẹ ni awọn ọkunrin ti o nṣe ofôfo lati 
ta ẹjẹ silẹ wá: ninu rẹ ni nwọn si jẹun lori 
awọn oke: lárin rẹ ni nwọn huwà ifẹkufẹ. 

10 Ninu rẹ ni nwọn ti tu ihòho baba wọn: 
ninu rẹ ni nwọn ti tẹ obinrin ti a yà sapakan 
nitori aimô rẹ̀ logo. 

ti Ẹnikan si ti ṣe ohun irira pẹlu aya 
aladugbo. rẹ̀: ẹlomiran si ti fi ifẹkufẹ bà 
aya-ọmọ rẹ̀ jẹ̀, ẹlomiran ninu rẹ si ti tẹ 
arabinrin rẹ̀ logo, ọmọ baba rẹ̀. 

12Ninu rẹ ni nwọn ti gba ẹbùn lati ta ẹjẹ 
silẹ: iwọ ti gba ẹdá ati elé, o si ti fi iwọra jẹ̀re 
lara awọn aladugbo rẹ, nipa ilọni lọwọ—gbà; o 
si ti gbagbe mi, ni Oluwa, Ọlọrun wi. 

13 Kiyesi i, nitorina, mo ti fi ọwọ lu ọwò pọ 
si ẹ̀re aiṣôtọ rẹ ti o ti jẹ, ati si ẹjẹ rẹ ti o ti wà 
larin rẹ. 

14Ọkàn rẹ le gbà a, tabi ọwé rẹ lẹ̀ le, li ọjọ ti 
emio baọṣe?emi Oluwa li o ti sọ ọ,emio sì ṣe e. 

15 Emi o fọn ọ ká sárin awọn keferi, emi o si 
tú ọ ká si orilẹ-ẹ̀de gbogbo, emi o si run éri rẹ 
kuro lara rẹ. 


16A o si sọ ọ di aìlọwọ ninu ara rẹ loju 
awọn keferi, iwọ o si mò pe emi li Oluwa. 

17 Ọrọ Oluwa si tò mi wá, wipe, 

18 Ọmọ enia, ile Israeli di idarọ si mi: 
gbogbo wọn jẹ idẹ, ati tánganran, ati irin, ati 
ojé, larin ileru; ani nwọn jẹ idarọ fadaka. 

13 Nitorina bayi li Oluwa Ọlọrun wi; Nitori 
ti gbogbo nyin di idarọ, kiyesi i, nitorina emi 
o kc nyin jọ si arin Jerusalemu. 

20 Gẹgẹ bi nwọn ti ima ko fadaka, ati idẹ, 
ati irin, ati ojé, ati tánganran jọ si arin ileru, 
lati fin iná si i, ki a lẹ̀ yẹ ọ, bẹni emi o kú nyin 
ni ibinu mi, ati irúnu mi, emi o si fi nyin sibẹ 
emi o yé nyin. 

21 Nitotọ, emi o ko nyin jọ, emi o si fin iná 
ibinu mi si nyin lara, ẹ o si di yiyé lárin rẹ̀. 

22 Bi a ti iyẹ fadaka lárin ileru, bẹli a o yẹ 
nyin larin rẹ̀; ẹnyin o si mò pe emi Oluwa li o 
ti da irúnu mi si nyin lori. 

23 Òrọ Oluwa si tò mi wá, wipe, 

20 Ọmọ enia, sọ fun u, Iwọ ni ilẹ ti a kò gbá 
mẹ̀, ti a kò si rọjo si i lori lọjọ ibinu. 

28: Iditẹ awọn woli rẹ̀ wà lárin rẹ̀, bi kiniun 
ti nke ramuramu ti nṣọdẹ; nwọn ti jẹ ọkàn 
run, nwọn ti kô ohun iṣura ati ohun iyebiye; 
nwọn ti sọ òpọlọpọ di opáô fun u lárin rẹ̀. 

26 Awọn alufa rẹ̀ ti rú ofin mi, nwọn si fi sọ 
ohun mim mi di àilọwọ: nwọn kò fi ìyatọ 
sárin ohun miméô ati àilọwọ, bẹni nwọn kò fi 
ìyatọ hàn lárin ohun aim€, ati mimQ, nwọn si 
ti fi oju wọn pamọ kuro li ọjọ isimi mi, mo si 
di ẹmi àilọwọ lárin wọn. 

21 Awọn ọmọ-alade árin rẹ̀ dabi kékò ti 
nṣọdẹ, lati tajẹ silẹ, lati pa ọkàn run, lati jẹ̀re 
aiṣòtọ. 

28 Ati awọn woli rẹ̀ ti fi ẹfun kùn wọn, 
nwọn nri asan, nwọn si nfọ afòṣẹ eke si wọn, 
Wire, Bayi li Oluwa Ọlọrun wi, nigbati o ṣepe 
Oluwa kò sòrọ. 

29 Awọn enia ilẹ na, ti lo ìwa—ininilara, 
nwọn si ja olé, nwọn si ti bi awọn talaka ati 
alaini ninu: nitôtọ, nwọn ti ni alejò lara lainidi. 

30 Emi si wá ẹnikan lárin wọn, ti ìbá tun odi 
na mọ, ti ibá duro ni ibiti o ya na niwaju mi 
fun ilẹ na, ki emi má bà parun: ṣugbọn emi kò 
ri ẹnikan. 

31 Nitorina ni mo ṣe dà ibinu mi si wọn lori; 
mo ti fi iná ibinu mi run Wọn: mo si ti fi ọna 
wọn gbẹsan lori ara wọn, li Oluwa Ọlọrun wi. 

1ÒRỌ Oluwa tun tò mi wá, wipe, 


23 2Ọmọ. enia, obinrin. meji. wà, 
ọmọbinrin ìyá kanna: 


609 


3Nwọn si ṣe panṣaga ni Egipti; nwọn ṣe 
panṣaga nigba ewe wọn: nibẹ ni a tẹ̀ ọmú wọn, 
nibẹ ni wọn si rin ọmú igbà wundia wọn. 

4Orukọ wọn si ni Ahola, ti iṣe ẹ̀gbọn, ati 
Aholiba aburo rẹ̀: ti emi si ni nwọn, nwọn si bi 
ọmọkunrin ati ọmọbinrin. Orukọ wọn ni eyi; 
Samaria ni Ahola, Jerusalemu si li Aholiba. 

5 Ahola si ṣe panṣaga, nigbati o jẹ ti emi; o 
si fẹ awọn olufẹ rẹ̀ li afẹju, awọn ara Assiria 
aladugbo rẹ̀, 

6 Ti a fi aṣọ alaro bò lara, awọn balogun ati 
awọn olori, gbogbo nwọn jẹ ọmọkunrin ti o 
wun ni, awọn ẹlẹṣin ti o ngùn ẹṣin. 

7T Bayi li o ṣe panṣaga rẹ̀ pẹlu wọn, pẹlu 
gbogbo awọn aṣàyan ọkunrin Assiria, ati pẹlu 
gbogbo awọn ti o fẹ li afẹjù: o fi gbogbo oriṣa 
wọn ba ara rẹ̀ jẹ. 

8 Bẹni kò fi panṣaga rẹ̀ ti o mu ti Egipti Wá 
silẹ: nitori nigba ewe rẹ̀ ni nwọn ba a sùn, 
nwọn si rin ọmú ìgba wundia rẹ̀, nwọn si dà 
panṣaga wọn si i lara. 

8 Nitorina ni mo ti fi le ọwé awọn olufẹ rẹ̀, 
le ọwé awọn ara Assiria, awọn ti o fẹ li afẹju. 

10 Awọn wọnyi tu ìhoho rẹ̀ silẹ: nwọn mu 
awọn ọmọ rẹ̀ ọkunrin ati awọn ọmọ rẹ̀ 
obinrin, nwọn si fi idà pa a: o si di ẹni—olokiki 
lárin awọn obinrin; nitori pe nwọn ti mu 
idajọ ṣẹ si i lara. 

ti Nigbati Aholiba aburo ri eyi, o wà bàjẹ ju 
on lọ ni ìwa ifẹkufẹ rẹ̀, ati ni panṣaga rẹ̀ ju 
ẹ̀gbọn rẹ̀ lọ ni panṣaga rẹ̀. 

12O fẹ awọn ara Asiria aludugbo rẹ̀ li afẹju, 
awọn balogun ati awọn olori, ti a Wò li aṣọ 
daradara, awọn ẹlẹṣin ti o ngun ẹṣin, gbogbo 
wọn jẹ ọmọkunrin ti o wuni. 

13 Nigbana ni mo ri pe a bà a jẹ, awọn me— 
jeji gba òna kan. 

14 Ati pe o mu ki panṣaga rẹ̀ bi si i: nitori 
igbati o ri awọn ọkunrin ti a ṣe li àworan sara 
ogiri, ere awọn ara Kaldea ti a fi ododé ṣe li 
àworan, 

15 Ti a dì li àmure li ẹ̀gbẹ, ti nwọn ṣe aṣejù 
ni rirẹ lawani ori wọn, gbogbo wọn jẹ aja— 
gun—kẹkẹ̀ ti a ba ma wò, gẹgẹ bi iṣe awọn ara 
Babiloni ti Kaldea, ilẹ ibi wọn: 

16 Bi o si ti fi oju rẹ̀ ri wọn, o fẹ wọn li afẹjù, 
o si ran onṣẹ si wọn si Kaldea. 

17 Awọn ara Babiloni si tò ọ wá lori akete 
ifẹ, nwọn si fi panṣaga wọn ba a jẹ, a si bà a jẹ 
pẹlu wọn, ọkàn rẹ̀ si ṣi kuro lọdọ wọn. 

18 Bayi li o tú idi panṣaga rẹ̀ silẹ, o si tú ihò— 
ho rẹ̀ silẹ: nigbana li ọkàn mi ṣi kuro lọdọ rẹ̀, 
gẹgẹ bi ọkàn mi ti ṣi kuro lọdọ ẹ̀gbọn rẹ̀. 


ESEKIELI 23 
13 Sibẹsibẹ o mu panṣaga rẹ̀ bi si i ni pipẹ 
ọjọ ewe rẹ̀ si iranti, ninu eyi ti o ti ṣe panṣaga 
ni ilẹ Egipti. 

20 Nitoripe o fẹ awọn olufẹ wọn li afẹju, 
ẹran—ara awọn ti o dabi ẹran—ara kẹtẹkẹtẹ, ati 
irú awọn ẹni ti o dabi irú ẹṣin. 

21 Bayi ni iwọ pe ìwa ifẹkufẹ ìgba ewe rẹ 
Wá si iranti, niti ririn ori ọmú rẹ lati ọwọ 
awọn ara Egipti, fun ọmú ìgba ewe rẹ. 

22 Nitorina, iwọ Aholiba, bayi li Oluwa 
Ọlọrun wi; Kiye si i, emi o gbe awọn olufẹ rẹ 
dide si ọ, lọdọ awọn ti ọkàn rẹ ti ṣi, emi o si 
mu wọn doju kọ ọ niha gbogbo. 

23 Awọn ara Babiloni, ati gbogbo awọn ara 
Kaldea, Pekodu, ati Ṣoa, ati Koa, ati gbogbo 
awọn ara Assiria pẹlu wọn: gbogbo Wọn jẹ 
ọmọkunrin ti o wunni, balogun ati awọn olo— 
ri, awọn ọkunrin ti o li okiki, gbogbo wọn li 
o ngun ẹṣin. 

24 Nwọn o si Wá fi kẹkẹ ogun, kẹkẹ̀ ẹrí,, ati 
kekẹ̀ kekeke doju kọ ọ, ati pẹlu ìgbajọ òpọ enia, 
awọn ti yio doju asà, ati apata, ati akoro kọ ọ 
niha gbogbo: emi o si gbe idajọ kalẹ niwaju 
wọn, nwọn o si da ọ lẹjọ gẹgẹ bi idajọ wọn. 

25 Emi o si doju owu mi kọ ọ, nwọn o si fi 
irúnu ba ọ lò: nwọn o fá imu rẹ ati eti rẹ; ati awọn 
ti o kù ninu rẹ yio ti ọwé idà ṣubu: nwọn o mu 
awọn ọmọ rẹ ọkunrin, ati awọn ọmọ rẹ obinrin 
lọ, ati awọn ti o kù ninu rẹ, li a o fi iná run. 

26 Nwọn o si bọ aṣọ rẹ, nwọn o si mu ohun 
ọṣọ daradara rẹ lọ. 

27 Bayi li emi o jẹ ki ifẹkufẹ rẹ mọ kuro lọdọ 
rẹ, ati panṣaga rẹ ti o mu ti ilẹ Egipti wá; tobẹ̀, 
ti iwọ kì yio gboju rẹ soke si wọn, bẹni iwọ kì 
yio si ranti Egipti mọ. 

28 Nitori bayi li Oluwa Ọlọrun wi; Kiyesi i, 
emi o fi ọ le awọn ti iwọ korira lọwọ, li ọwẹ 
awọn ẹniti ọkàn rẹ ṣi: 

28 Nwọn o si ba ọ lo ilo irira, nwọn o si ko 
gbogbo iṣẹ rẹ lọ, nwọn o si fi ọ silẹ ni ihoho 
ati ni goloto: ati ihoho panṣaga rẹ li a o tu silẹ, 
ti ifẹkufẹ rẹ, ati panṣaga rẹ. 

30 Emi o ṣe gbogbo nkan wọnyi si ọ, nitori 
pe iwọ ti bá awọn keferi ṣe agbere lọ, ati pe 
iwọ ti fi oriṣa wọn bà ara rẹ jẹ̀. 

31 Iwọ ti rìn li na ẹ̀gbọn rẹ, nitorina li emi 
o fi ago rẹ̀ le ọ lọwọ. 

32 Bayi li Oluwa Ọlọrun wi; Iwọ o mu ninu 
ago ẹ̀gbọn rẹ ti o jin, ti o si tobi: a o fi ọ rẹrin 
ẹlẹya, a o yọ ṣuti si ọ; o gbà pupọ. 

33 A o fi ọti pa ọ, a o si fi ikánu kún ọ, pẹlu 
ago iyanu ati idahoro, pẹlu ago Samaria 
ẹ̀gbọn rẹ. 


ESEKIELI. 23, 24 

34 Iwọ o tilẹ mu u, iwọ o si fi ẹnu fa ọti jade, 
ìwọ o si fọ apádi na, iwọ o si fà ọmú ara rẹ tu, 
nitori mo ti sọ ọ, li Oluwa Ọlọrun wi. 

35 Nitorina bayi li Oluwa Ọlọrun wi; Nito— 
ripe ìwọ ti gbagbe mi ti o si ti sọ mi si ẹhìn rẹ, 
nitorina iwọ rii ifẹkufẹ rẹ pẹlu ati panṣaga rẹ, 

36 Oluwa tun sọ fun mi pe; Ọmọ enia, iwọ 
o ha dá Ahola ati Aholiba lẹjọ? nitôtọ sọ irira 
wọn fun wọn; 

37 Pe, nwọn ti ṣe panṣaga ẹ̀jẹ si mbẹ lọwọ 
wọn, ati nipasẹ oriṣa wọn ni nwọn ti ṣe 
panṣaga, nwọn si ti jẹ ki awọn ọmọ wọn, ti 
nwọn bi fun mi, kọja lárin iná fun wọn, lati 
run wọn. 

38 Eyi ni nwọn si ṣe si mi; nwọn ti bà ibi 
mimé mi jẹ li ọjọ kanna, nwọn sọ ọjọ isimi mi 
di aìlọwọ. 

39 Nitoripe igbati nwọn pa awọn ọmọ wọn 
fun oriṣa wọn, nigbana ni nwọn wá ni ijọ 
kanna si ibi mim mi, lati sọ ọ di àilọwọ; si 
kiye si i, bayi ni nwọn ṣe lárin ile mi. 

40 Ati pẹlupẹlu, ti pe ẹnyin ranṣẹ pẹ̀ awọn 
ọkunrin lati okére wá, sọdọ awọn ti a ranṣẹ 
pé; si kiyesi i, nwọn de: fun ẹniti iwọ wẹ̀ ara 
rẹ, ti o si le tir6, ti o si fi ohun ọṣẹ ṣe ara rẹ li 
Ọṣé. 

41 Ti o si joko lori àkete daradara, a si tẹ ta— 
bili siwaju rẹ̀, lori eyi ti iwọ gbe turari mi ati 
ororò mi lé. 

42 Ati ohùn ẹpọlọpọ enia, ti nwọn pa rôrọ 
Wà lọdọ rẹ̀: ati pẹlu enia lasan li a mu awọn 
Sabeani lati aginjù wá, ti nwọn fi jufù si apá 
Wọn, ati ade daradara si ori wọn. 

43 Nigbana ni mo wi fun on ti o gbô ni 
panṣaga, Nwọn o ha bá a ṣe panṣaga nisisiyi, 
ati on pẹlu wọn? 

44 Sibẹsibẹ wọn wọle tò ọ, bi nwọn ti iwọle 
tò obinrin ti nṣe panṣaga: bẹni nwọn wọle tẹ 
Ahola ati Aholiba, awọn onifẹkufẹ obinrin. 

45 Ati awọn ọkunrin olododo, nwọn o ṣe 
ìdajọ wọn, bi a ti iṣe idajọ awọn agbere obinrin, 
ati bi a ti iṢe idajọ awọn obinrin ti o ta ẹjẹ silẹ; 
nitoripe àgbere ni nwọn, ẹjẹ si wà lọwọ wọn. 

46 Nitori bayi li Oluwa Ọlọrun wi; emi o 
mu ẹgbẹ kan tò wọn wá, emi o si fi wọn fun 
Wọn lati kô wọn lọ, ati lati bà wọn jẹ. 

47 Ẹgbẹ na yio si sọ wọn li okuta, nwọn o si 
fi idà pa wọn; nwọn o pa awọn ọmọ wọn 
ọkunrin, ati awọn ọmọ wọn obinrin, nwọn o 
si fi iná kun ile wọn. 

48 Bayi li emi o jẹ ki ìwa ifẹkufẹ mọ larin ilẹ 
na, ki a ba le kẹ gbogbo obinrin, ki nwọn má 
bà ṣe bi ifẹkufẹ nyin. 


49 Nwọn o si san ẹ̀san ìwa ifẹkufẹ nyin si 
ori niyin, ẹnyin o si rù ẹ̀ṣẹ oriṣa nyin; ẹnyin o 
si mò pe emi li Oluwa Ọlọrun. 


24 


wipe, 

2 Ọmọ enia, iwọ kọ orukọ ọjọ na, ani ọjọ 
kanna yi: ọba Babiloni doju kọ Jerusalemu li 
ọjọ kanna yi: 

3 Si pa owe si ọlọtẹ ilẹ na, si wi fun wọn pe, 
Bayi li Oluwa Ọlọrun wi: Gbe ìkoko ka iná, 
gbe e kà a, si dà omi sinu rẹ̀ pẹlu: 

4 Kú aján na jọ sinu rẹ̀, olukuluku aján ti o 
tobi, itan, ati apá, fi egungun ti o jọju kún 
inu rẹ̀. 

5 Mu ninu agbo-ẹran ti o jọju, ko awọn 
egungun sabẹ rẹ̀, si jẹ ki o hò dádá, si jẹ ki 
nwọn bò egungun rẹ̀ ninu rẹ̀. 

6 Nitorina bayi li Oluwa Ọlọrun wi; Egbé ni 
fun ilu ẹlẹjẹ na, fun ìkoko ti if6fo rẹ̀ wà ninu 
rẹ̀, ti if6fo rẹ̀ kò dá loju rẹ̀: mu u jade li aján li 
ajári; máṣe dibo nitori rẹ̀. 

7 Nitori ẹjẹ rẹ̀ wà larin rẹ̀, o gbé e kà ori 
apata kan, kò tú u dà sori ilẹ, lati fi erupẹ bò o. 

8 Ki o ba lò jẹ ki irúnu ki o de, lati gbẹsan; 
mo ti gbe ẹjẹ rẹ̀ kà ori apata kan, ki a má ba le 
bò o. 

9 Nitorina, bayi li Oluwa Ọlọrun wi; Egbe 
ni fun ilu ẹlẹjẹ na! Emi o tilẹ jẹ ki òkiti iná na 
tobi. 

10 Ko igi jọ si i, ko iná jọ, jo ẹran na, fi turari 
duùri u; si jẹ ki egungun na jona. 

11 Si gbe e kà ori ẹyín iná na lasan, ki idẹ rẹ̀ 
le gbona, ki o le púén, ati ki €ri rẹ̀ le di yiye 
ninu rẹ̀, ki ifôfo rẹ̀ le run. 

12On ti fi eke dá ara rẹ̀ lagara, ifofo nla rẹ̀ 
kò si jade kuro lara rẹ̀ if6fo rẹ̀ yio wà ninu iná. 

13 Ninu £ri rẹ̀ ni iwà ifẹkufẹ wà: nitori mo ti 
Wẹ̀ ọ, iwọ kò si m€ẹ, a kì yio si tun wẹ̀ ọ kuro 
ninu €ri rẹ mọ, titi emi o fi jẹ ki irúnu mi ba le 
ọ lori. 

14 Emi Oluwa li o ti sọ ọ, yio si ṣẹ, emi o si 
ṣe e: emi kì yio pada sẹhìn, bẹni emi kì yio 
dasi, bẹni emi kì yio ronupiwada; gẹgẹ bi ọna 
rẹ, ati gẹgẹ bi iṣe rẹ ni nwọn o da ọ lẹjọ, li 
Oluwa Ọlọrun wi. 

15 Ọrọ Oluwa si tò mi wá, wipe, 

16 Ọmọ enia, kiye si i, mo mu ifẹ oju rẹ 
kuro lọdọ rẹ, nipa lilù kan: ṣugbọn iwọ kò 
gbọdọ gbáwẹ, bẹ̀ni ìwọ kò gbọdọ sọkun, bẹni 
orrìje rẹ kò gbọdọ ṣan silẹ. 

47 Máṣe sọkun, máṣe gbawẹ fun okú, wé 


TỌRỌ Oluwa tun tò mi wá, li ọdun 
kẹsan, li oṣu kẹwa, li ọjọ kẹwa oṣu, 


lawàni sori rẹ, si bò bata rẹ si ẹsẹ rẹ, máṣe bò 
ẹ̀te rẹ, máṣe jẹ onjẹ enia. 

18 Bẹni mo sọ fun awọn enia li owurọ: li 
aṣálẹ obinrin mi si kú, mo si ṣe li owurọ bi a ti 
pá a li aṣẹ fun mi. 

19 Awọn enia si sọ fun mi wipe, Iwọ kì yio 
ha sọ fun wa ohun ti nkan wọnyi jasi fun wa, 
ti iwọ ṣe bayi? 

20 Mo si da wọn lohùn pe, Ọrọ Oluwa tò mi 
wá wipe, 

21 Sọ fun ile Israeli pe, Bayi li Oluwa 
Ọlọrun wi, kiyesi i emi o sọ ibi mimQ mi di 
aim, titayo agbara nyin, ifẹ oju nyin, ikánu 
ọkàn nyin, ati ọmọ nyin ọkunrin ati ọmọ nyin 
obinrin, ti ẹnyin ti fi silẹ, yio ti ipa idà ṣubu. 

22 Ẹnyin o si ṣe bi emi ti ṣe: ẹnyin kò ni bò 
ẹ̀te nyin, bẹni ẹ kò ni jẹ onjẹ enia. 

23 Lawani nyin yio si Wà li ori nyìn, ati bàta 
nyin li ẹsẹ nyin: ẹnyin kò ni gbáwẹ, bẹni ẹ kò 
ni sọkun: ṣugbọn ẹnyin o ma joro nitori 
aiṣedede nyin, ẹ o si ma ṣòfọ ẹnikan si ẹnikeji. 

24 Bayi ni Esekieli jẹ àmi fun nyin: gẹgẹ bi 
gbogbo ohun ti o ṣe, li ẹ o si ṣe nigbati eyi bá 
si de, ẹnyin o si mò pe emi li Oluwa Ọlọrun: 

25 Pẹlupẹlu, iwọ ọmọ enia, kì yio ha ṣe pe, 
ni ijọ na nigbati mo ba gbà agbara wọn, ayò 
ogo wọn, ifẹ oju wọn, ati eyiti nwọn gbe ọkàn 
wọn le, ọmọ wọn ọkunrin, ati ọmọ wọn 
obinrin, kuro lọdọ wọn, 

26 Ti ẹniti ti o ba sálà nijọ na, yio tò ọ Wá, 
lati jẹ ki iwọ ki o fi eti ara rẹ gbQ? 

27 Ti ọjọ na li ẹnu rẹ yio ṣi si ẹni ti o sala, 
ìwọ o si sòrọ, ìwọ kì yio si yadi mọ: iwọ o si jẹ 
àmi fun wọn; nwọn o si mò pe emi li Oluwa. 
2 5 "ỌRỌ Oluwa tún tò mi wá, wipe, 

2Ọmọ enia, doju kọ awọn ara 
Ammoni, si sọtẹlẹ si wọn; 

3 Si wi fun awọn ara Ammoni pe, Ẹ gbé òrọ 
Oluwa Ọlọrun: Bayi ni Oluwa Ọlọrun wi; Ni— 
tori ti iwọ wipe, Aha, si ibi mimQ mi, nigbati 
o di àilọwọ, ati si ilẹ Israeli, nigbati o di aho— 
ro; ati si ilẹ Juda, nigbati nwọn lọ ni ìgbekun; 

4 Kiyesi i, nitorina emi o fi ọ le awọn enia 
ìilà—ôrùn lọwọ fun ini, nwọn o si gbe afin wọn 
kalẹ ninu rẹ, nwọn o si ṣe ibugbe wọn ninu 
rẹ: nwọn o jẹ eso rẹ, nwọn o si mu wàra rẹ. 

5 Emi o sì sọ Rabba di ibujẹ fun ibakasiẹ, ati 
awọn ọmọ Ammoni di ibùsun fun agbo—ẹran: 
ẹnyin o si mò pe emi li Oluwa. 

6 Nitori bayi li Oluwa Ọlọrun wi; Nitoriti 
ìwọ ti pa atẹ̀wọ, ti o si ti fi ẹsẹ kì ilẹ, ti o si yò 
li ọkàn pẹlu gbogbo aránkan rẹ si ilẹ Israeli: 


ESEKIELI. 24— 26 
7 Kiye si i, nitorina, emi o nà ọwé mi le ọ, 
emi o si fi ọ fun awọn keferi fun ikogun; emi o 
si ke ọ kuro lárin awọn enia, emi o si jẹ ki o 
ṣegbé kuro ninu ilẹ gbogbo: emi o pa ọ run; 
ìwo o si mò pe emi li Oluwa. 

8 Bayi li Oluwa Ọlọrun wi; Nitoripe Moabu 
ati Seiri wipe, Kiye si i, ile Juda dabi gbogbo 
awọn keferi; 

98 Nitorina, kiye si i, emi o ṣi ìha Moabu kuro 
lati awọn ilu gbogbo, kuro ninu awọn ilu rẹ̀ ti o 
wà li àgbegbe rẹ̀, ogo ilẹ na, Bet—jeṣimoti, 
Baalimeoni, ati Kiri—ataimu, 

10Fun awọn ọmọ ìla—orun, pẹlu awọn ara 
Ammoni, emi o si fi wọn fun ni ni iní; ki a má 
ba ranti awọn ara Ammoni larin orilẹ-—ẹ̀de mọ. 

11 Emi o si mu idajọ ṣẹ si Moabu lara, nwọn 
o si mò pe emi li Oluwa. 

12 Bayi li Oluwa Ọlọrun wi; Nitoripe Edo— 
mu ti huwà si ile Juda nipa gbigba ẹsan, o si ti 
ṣẹ̀ gidigidi, o si gbẹ̀san ara rẹ̀ lara wọn. 

13 Nitorina, bayi li Oluwa Ọlọrun wi; emi 
pẹlu yio nawọ mi si Edomu, emi o si ke enia 
ati ẹranko kuro ninu rẹ̀; emi o si sọ ọ di ahoro 
lati Temani; ati awọn ti Dedani, yio ti ipa idà 
ṣubu. 

14 Emi o si gbe ẹ̀san mi le ori Edomu lati 
ọwé Israeli enia mi: nwọn o si ṣe ni Edomu 
gẹgẹ bi ibinu mi, ati gẹgẹ bi irúnu mi; nwọn o 
si mò ẹ̀san mi, li Oluwa Ọlọrun wi. 

15 Bayi li Oluwa Ọlọrun wi; Nitori ti awọn 
ara Filistia ti lò ilo ẹsan, ti nwọn si ti fi ọkàn ti 
o kún fun arankàn gbẹsan, lati pa a run, nitori 
irira atijọ. 

16 Nitorina, bayi li Oluwa Ọlọrun wi; Kiyesi 
i, emi o nà ọwẹ mi le awọn ara Filistia, emi o 
si ke awọn ara Keriti kuro, emi o si run awọn 
iyokù ti eti okun. 

17 Emi o sì san ẹsan nla lara wọn nipa ibáwi 
gbigbona; nwọn o si mò pe, emi li Oluwa, 


nigbati emi o gbe ẹsan mi le wọn. 
2Ôô t O si ṣe li ọdun kọkanla, li oṣu ikini, 
òrọ Oluwa tò mi wá, wipe, 

2 Ọmọ enia, nitoriti Tire ti sọrọ si Jerusale— 
mu, pe, Aha, a f6 eyiti iṣe bode awọn ori— 
lẹ—ẹ̀de: a yi i pada si mi, emi o di kikún, on di 
ahoro: 

3 Nitorina bayi li Oluwa Ọlọrun wi; kiyesi i, 
mo doju kọ ọ, iwọ Tire, emi o si jẹ ki orilẹ-ẹ̀de 
pupọ dide si ọ, gẹgẹ bi okun ti igbé ríru rẹ̀ soke. 

4 Nwọn o si wé odi Tire lulẹ, nwọn o si WÚ 
ile iṣẹ rẹ̀ lulẹ; emi o si há erùpẹ rẹ̀ kuro lara 
rẹ̀, emi o si ṣe e bi ori apata. 


ESEKIELI. 26, 27 

5 Yio jẹ ibi ninà awòn si larin okun: nitori 
mo ti sọ ọ, li Oluwa Ọlọrun wi: yio si di iko— 
gun fun awọn orilẹ—ẹ̀de. 

6 Ati awọn ọmọbinrin rẹ̀ ti o wà li oko, li a o 
fi idà pa; nwọn o si mò pe emi li Oluwa. 

T Nitori bayi li Oluwa Ọlọrun wi; Kiyesi i, 
emi o mu Nebukadnessari ọba Babiloni, ọba 
awọn ọba, wá si Tire, lati ariwa, pẹlu ẹṣin, ati 
kẹkẹ̀ ogun, ati ẹlẹṣin, ati ẹgbẹ, ati enia pupọ. 

8 Yio fi idà pa awọn ọmọbinrin rẹ li oko: yio 
si kọ kúikú tì ọ, yio si mọ odi tì ọ, yio si gbe 
apata soke si ọ. 

9 Yio si gbe ohun-ẹrọ ogun tì odi rẹ, yio si 
fi ake rẹ̀ wú ile—iṣé rẹ lulẹ. 

10 Nitori pọ awọn ẹṣin rẹ̀ ekuru wọn yio 
bò ọ: odi rẹ yio mì nipa ariwo awọn ẹlẹṣin, ati 
kẹkẹ, ati kẹkẹ ogun, nigbati yio wò inu odi rẹ 
lọ, gẹgẹ bi enia ti wò inu ilu ti a f6. 

ti Pátakò ẹṣin rẹ̀ ni yio fi tẹ̀ gbogbo ìta rẹ 
mọlẹ: on o fi idà pa awọn enia rẹ, ati ọwọn 
lile rẹ yio wé lulẹ. 

12 Nwọn o si fi ọrọ rẹ ṣe ikogun, ati òwo rẹ 
ṣe ijẹ ogun; nwọn o si wo odi rẹ lulẹ, nwọn o 
si bà ile rẹ daradara jẹ: nwọn o si ko okuta rẹ, 
ati ìti igi—ìkọle rẹ, ati erùpẹ rẹ, dà si arin omi. 

13 Emi o si mu ariwo orin rẹ dakẹ; ati irô 
dùru rẹ li a kì yio gbé mọ. 

14 Emi o si ṣe ọ bi ori apáta; iwọ o si jẹ ibi 
lati nà awọn le lori; a kì yio kẹ ọ mọ: nitori 
emi Oluwa li o ti sọ ọ, li Oluwa Ọlọrun wi. 

15 Bayi li Oluwa Ọlọrun wi si Tire; awọn 
erekùṣu kì yio ha mì—titi nipa irò iṣubu rẹ, 
nigbati awọn ti o gbọgbẹ kigbe, nigbati a ṣe 
ipani li arin rẹ? 

16 Nigbana li awọn ọmọ—alade okun yio 
sòkalẹ kuro lori ité wọn, nwọn o si pa aṣọ 
ìgunwà wọn tì, nwọn o si bé ẹ̀wu oniṣẹ—ọnà 
wọn: nwọn o fi ìwariri bò ara wọn; nwọn o 
joko lori ilẹ, nwọn o si warìri nigba—gbogbo, 
ẹnu o si yà wọn si ọ. 

1/ Nwọn o si pohunrere—ẹkun fun ọ, nwọn 
o si wi fun ọ pe, Bawo li ati pa ọ run, iwọ ti 
awọn ẹ̀ro okun ti ngbe inu rẹ̀, ilu olokikí, ti o 
lagbara li okun, on ati awọn ti o gbe inu rẹ̀, 
ẹniti o mu ẹ̀ru wọn wá sara gbogbo awọn ti o 
pàra ninu rẹ! 

18 Nisisiyi ni awọn erekùṣu yio warìri li ọjọ 
iṣubu rẹ; nitôtọ, awọn erekùṣu ti o wà ninu 
okun li a o yọ lẹnu nigba atilọ rẹ. 

19 Nitori bayi li Oluwa Ọlọrun wi; Nigbati 
emi o sọ ọ di ahoro ilu, gẹgẹ bi ilu wọnni ti a 
kò gbe inu wọn; nigbati emi o si mu ibú wá 
sori rẹ, ati omi nla yio si bò ọ. 


612 


20 Nigbati emi o bá mu ọ walẹ pẹlu awọn ti 
o sọkalẹ sinu ihò, pẹlu awọn enia igbáníi, ti 
emi o si gbe ọ kà ibi isalẹ ilẹ aiye, ni ibi ahoro 
igbáni, pẹlu awọn ti o sọkalẹ lọ si ihò, ki a 
máṣe gbe inu rẹ m€é: emi o si gbe ogo kalẹ ni 
ilẹ awọn alaye; 

21 Emi o si ṣe ọ ni ẹ̀ru, iwọ kì yio si si mô: bi 
a tilẹ wá ọ, sibẹ a kì yio tun ri ọ mẹ, li Oluwa 
Ọlọrun wi. 


2 7 ỌRỌ Oluwa tun tò mi wá, wipe, 
2 Nisisiyi, iwọ ọmọ enia, pohunrere 
ẹkun fun Tire; 

3Ki o si wi fun Tire pe, Iwọ ti a tẹ̀do si 
ẹnu-òna okun, oniṣòwo awọn erilẹ—òde fun 
òpọlọpọ erekùṣu, Bayi li Oluwa Ọlọrun wi; 
Iwọ Tire, iwọ ti wipe, emi pé li ẹwà. 

4 Àlà rẹ wà li arin okun, awọn òmọle rẹ ti 
mu ẹwà rẹ pé. 

5Nwọn ti fi apako firi ti Senirl kàn gbogbo 
ọkò rẹ, nwọn ti mu kedari ti Lebanoni wá lati 
fi ṣe opô ọkọ fun ọ. 

6 Ninu igi oaku ti Baṣani ni nwọn ti fi gbẹ 
àjẹ rẹ; ijoko rẹ ni nwọn fi ehin—erin ṣe pelu 
igi boksi lati erekuṣu Kittimu Wá. 

TỌgbọ daradara iṣẹ—ọnà lati Egipti wá li 
eyiti iwọ ta fi ṣe igbokun rẹ; aṣọ aláro ati pur— 
pili lati erekusu Eliṣa wá li eyiti a fi bò ọ. 

8 Awọn ara ilu Sidoni ati Arfadi ni awọn ara 
ọkẹ rẹ̀: awọn ọlọgbọn rẹ, Iwọ Tire, ti o wà 
ninu rẹ, li awọn atọkò rẹ. 

9 Awọn àgba Gebali, ati awọn ọlọgbọn ibẹ̀, 
Wà ninu rẹ bi adikò rẹ: gbogbo ọkò òkun pẹlu 
awọn ara ọkò wọn wà ninu rẹ lati ma ṣòwo rẹ. 

10 Awọn ti Persia, ati ti Ludi, ati ti Futi, wà 
ninu ogun rẹ, awọn ologun rẹ: nwọn fi apata 
ati ìbori—ogun ké ninu rẹ; nwọn fi ẹwà rẹ 
hàn. 

ti Awọn enia Arfadi, pẹlu awọn ogun rẹ, 
Wà lori odi rẹ yika, ati awọn akọ—jama wà ni 
ile--iṣọ rẹ: nwọn fi apata ké sara odi rẹ yika; 
nwọn ti ṣe ẹwà rẹ pé. 

12 Tarṣiṣi ni oniṣòwo rẹ nitori òpọlọpò òrọ 
rẹ; pẹlu fadakà, irin, tánganrarn, ati ojé, nwọn 
ti ṣòwo li ọja rẹ. 

13 Jafani, Tubali, ati Meṣeki, awọn li awọn 
oniṣòwo rẹ: nwọn ti fi ẹrú ati ohun—elò idẹ 
ṣòwo li ọjà rẹ. 

34 Awọn ti ile Togarma fi ẹṣin, ati ẹlẹṣin ati 
ibaka ṣòwo li ọjà rẹ. 

15 Awọn enia Dedani li awọn oniṣòwo rẹ; 
ẹ̀pọlọpọ erekuṣu ni mba ọ ṣòwo, nwọn mu 
ehin—erin ati igi eboni wá fun ọ lati rà. 


613 


16 Siria li oniṣòwo rẹ nitori òpọlọpọ iṣẹ ọwé 
rẹ: nwọn ntà emeraldi li ọjà rẹ, pẹlu purpili, 
ati iṣẹ oniṣẹ—ọnà, ati ògbọ daradara, ati iyùn, 
ati agate. 

17 Juda, ati ilẹ Israeli, awọn li awọn oniṣòwo 
rẹ, alikama ti Minniti, ati Pannagi, ati oyin, ati 
ororo, ati balmu, ni nwọn fi ná ọjà rẹ. 

18 Damasku li oniṣòwo rẹ nitori òpọlọpọ 
ohun ọjà ti o ṣe, nitori òpọlọpọ ọrò; ni ọti— 
waini ti Helboni, ati irun agutan funfun. 

19 Dani pẹlu ati Jafani lati Usali ngbé ọjà rẹ: 
irin didán, kassia, ati kalamu wa li ọjà rẹ. 

20 Dedani ni oniṣòwo rẹ ni aṣọ ibori fun 
kẹkẹ̀. 

21 Arabia, ati gbogbo awọn ọmọ—alade Ke— 
darì, awọn ni awọn oniṣòwo rẹ, ni ọdọ-agu— 
tan, ati agbò, ati ewurẹ; ninu wọnyi ni nwọn 
ṣe oniṣòwo rẹ. 

22 Awọn oniṣòwo Ṣeba ati Rama, awọn li 
awọn oniṣòwo rẹ: nwọn tà onirtiru turari da— 
radara li ọjà rẹ, ati pẹlu oniriiru okuta oniye— 
biye, ati Wura. 

23 Harani, ati Kanneh, ati Edeni, awọn 
oniṣòwo Ṣeba, Assuru, ati Kilmadi, ni awọn 
oniṣòwo rẹ. 

24 Wọnyi li awọn oniṣòwo rẹ li oniriiru 
nkan, ni aṣọ alaro, ati oniṣẹ—ọna, ati apoti aṣọ 
oniyebiye, ti a fi okùn dì, ti a si fi igi kedari ṣe, 
ninu awọn oniṣòwo rẹ. 

25 Awọn ọkọ Ta:ṣiṣi ni ẹro li ọjà rẹ: a ti mu 
ọ rẹ̀ si i, a si ti ṣe ọ logo li árin okun. 

26 Awọn atukò rẹ ti mu ọ Wá sinu omi nla: 
ẹftifu ilà—ôrun ti fé ọ li árin okun. 

27 Ọrò rẹ ati ọjà rẹ, ọjà tità rẹ, awọn atukò 
rẹ, ati atékò rẹ, adikò rẹ, ati awọn alábarà rẹ, 
ati gbogbo awọn ologun rẹ, ti o wà ninu rẹ, ati 
ninu gbogbo ẹgbẹ̀ rẹ, ti o wà li arin rẹ, yio 
ṣubu lì arin okun li ọjọ iparun rẹ. 

28 Awọn ilẹ àgbégpbe yio mì nitori irò igbe 
awọn atọkò rẹ. 

29 Gbogbo awọn. alajẹ̀, awọn atukò, ati 
awọn atọkò okun yio sọkalẹ kuro ninu ọkò 
wọn, nwọn o duro lori ilẹ. 

30 Nwọn o si jẹ ki a gbé ohùn wọn si ọ, 
nwọn o si kigbe kikoro, nwọn o si kù ekuru 
sori ara wọn, nwọn o si yi ara wọn ninu éru: 

31 Nwọn o si fari wọn patapata fun ọ, nwọn o 
si fi aṣọ—àpo di ara wọn, nwọn o si sọkun fun ọ 
ni ikorò aiya, pẹlu ohùnrére ẹkun kikorò. 

32 Ati ninu arò wọn ni nwọn o si pohùnrére 
ẹkún fun ọ, nwọn o si pohùnrére ẹkún sori 
rẹ, wipe, Ta li o dabi Tire, eyiti a parun li arin 
okun? 


ESEKIELI 27, 28 
33 Nigbati ọjà—tità rẹ ti okun jade wá, iwọ 
tẹ̀ orilẹ-ẹ̀de pupọ lọrun; iwọ fi òpọlọpọ ọrọ 
rẹ, ati ọjà rẹ, sọ awọn ọba aiye di ọlọrọ. 

34 Nisisiyi ti okun f6 ọ bajẹ̀ ninu ibú omi, 
nitorina òwo rẹ, ati gbogbo ẹgbẹ rẹ li arin rẹ, 
li o ṣubu. 

35 Ẹnu yio yà gbogbo awọn olugbe erekuṣu 
Wọnni si ọ, awọn ọba wọn yio si dijì, iyọnu 
yio yọ li oju wọn. 

365 Awọn oniṣòwo lárin awọn orilẹ—ẹ̀de yio 
dún bi ejò si ọ; iwọ o si jẹ ẹru, iwọ kì yio si si 


mẹ lailai. 
2 8 "ỌRỌ Oluwa tun tẹ mi wá, wipe, 
2Ọmọ enia, sọ fun ọmọ-alade. Tire 
pe, Bayi li Oluwa Ọlọrun wi; Nitori ti ọkàn 
rẹ gbe soke, ati ti iwọ si wipe, Ọlọrun li emi, 
emi joko ni ibujoko Ọlọrun, larin okun; 
ṣugbọn enia ni iwọ, iwọ kì isi ṣe Ọlọrun, bi o 
tilẹ gbe ọkàn rẹ soke bi ọkàn Ọlọrun. 

3 Wo o, iwọ sa gbọn ju Danieli lọ; kò si si 
ohun ikòkọ ti o le fi ara sin fun ọ. 

4 Ọgbọn rẹ ati oye rẹ li o fi ni ọrọ, o si ti ni 
Wura ati fadáka sinu iṣura rẹ: 

5 Nipa ọgbún rẹ nla ati nipa òwo rẹ li o ti fi 
sọ ọrò rẹ di púpọ, ọkàn rẹ si gbe soke nitori 
ọrẹ rẹ. 

6 Nitorina bayi li Oluwa Ọlọrun wi; Nitoriti 
o ti ṣe ọkàn rẹ bi ọkàn Ọlọrun; 

7 Kiyesi i, nitorina emi o mu alejo wá ba ọ, 
ẹlẹ̀ru ninu awọn orilẹ—ẹ̀de: nwọn o si fà idà 
Wọn yọ si ẹwà ogbôn rẹ, nwọn o si bà didán 
rẹ jẹ. 

8Nwọn o mu ọ sọkalẹ wá sinu ihò, iwọ o si 
kú ikú awọn ti a pa li arin okun. 

9 Iwọ ha le sọ sibẹ niwaju ẹni ti npa ọ, pe, 
Emi li Ọlọrun? ṣugbọn enia ni iwọ, o kì yio si 
jẹ Ọlọrun, lọwọ ẹniti npa ọ. 

10Iwọ o kú ikú awọn alaikọlà lọwọ awọn 
alejo: nitori emi li o ti sọ ọ, li Oluwa Ọlọrun wi. 

ti Ọrọ Oluwa si tun tò mi wá, wipe, 

12Ọmọ enia, pohùnréré sori ọba Tire, ki o 
si wi fun u pe, Bayi li Oluwa Ọlọrun wi; Iwọ fi 
edidi dí iye na, o kún fun ọgbQẹn, o si pé li 
ẹwà. 

13 Iwọ ti wà ni Edeni ọgbà Ọlọrun; oniruru 
okuta iyebiye ni ibora rẹ, sardiu, topasi, ati 
diamondi, berili, oniki, ati jasperi, safire, 
emeraldi, ati karbunkili, ati wura: iṣẹ ìlu rẹ ati 
ti fẹ̀re rẹ li a pẹse ninu rẹ li ọjọ ti a dá ọ. 

14 Iwọ ni kerubu ti a nà ti o si bò; emi si ti 
gbe ọ kalẹ: iwọ wà lori oke mimQ Ọlọrun; iwọ 
ti rìn soke rìn sodò lárin okuta iná. 


ESEKIELI. 28, 29 

15 Iwọ pé li ọnà rẹ lati ọjọ ti a ti dá ọ, titi a fi 
TÌ aiṣedéde ninu rẹ. 

16 Nitori òpọlọpọ òwo rẹ, nwọn ti fi iwà— 
ipa kún árin rẹ, iwọ si ti ṣẹ̀: nitorina li emi o 
ṣe sọ ọ nù bi ohun ailòwọ kuro li oke Ọlọrun: 
emi o si pa ọ run, iwọ kerubu ti o bò, kuro la— 
rin okuta iná. 

1/ Ọkàn rẹ gbe soke nitori ẹwà rẹ, o ti bà 
ọgbọn rẹ jẹ nitori dídan rẹ; emi o bì ọ lulẹ, 
emi o gbe ọ kalẹ niwaju awọn ọba, ki nwọn 
ba le wò ọ. 

18 Iwọ ti bà ibi mim rẹ jẹ nipa òpọlọpọ 
aiṣed€de rẹ, nipa aiṣedede òwo rẹ; nitorina 
emi o mu ìná jade lati arin rẹ wá, yio jô ọ run, 
emi o si sọ ọ di ẹru lori ilẹ loju gbogbo awọn ti 
o WÒ ọ: 

19 Gbogbo awọn ti o mò ọ lárin awọn ori— 
lẹ—ẹ̀de li ẹnu o yà si ọ: iwọ o jẹ ẹ̀ru, iwọ kì yio 
si si m€ lailai. 

20 Òrọ Oluwa tun tò mi wá, wipe, 

21 Ọmọ enia, gbé oju rẹ si Sidoni, ki o si 
sọtẹlẹ si i, 

22 Si wipe, Bayi li Oluwa Ọlọrun wi; Sa wò o, 
Emi doju kọ ọ, iwọ Sidoni; a o si ṣe mi logo li 
Arin rẹ, nwọn o si mò pe emi li Oluwa, nigbati 
emi o bá ti mu idajọ mi ṣẹ ninu rẹ̀, ti a o si yà 
mi si mimé ninu rẹ̀. 

23 Emi o si rán àjakálẹ àrun sinu rẹ̀, ati ẹjẹ 
ni igboro rẹ̀; a o si fi idà pa awọn si a ṣá li ọgbẹ 
li árin rẹ̀ lori rẹ̀ nihà gbogbo; nwọn o si mò pe 
emi li Oluwa. 

24 Kì yio si si ẹgún ti ngún ni fun ile Israeli 
mẹ, tabi ẹgún bibani ninu jẹ ti gbogbo awọn 
ti o yi wọn ká, ti o si ṣátá wọn; nwọn o si mọ 
pe emi li Oluwa Ọlọrun. 

25 Bayi li Oluwa Ọlọrun wi, Nigbati emi o bá 
ti kú ile Israeli jọ kuro lárin awọn orilẹ—ẹ̀de ti a 
tú wọn ká si, ti a o si yà mi si mim6 ninu wọn 
loju awọn keferi, nigbana ni nwọn o gbé ilẹ 
Wọn ti mo ti fi fun Jakobu iranṣẹ mi. 

26 Nwọn o si ma gbé inu rẹ̀ ni ibalẹ—aiya, 
nwọn o si ké ile, nwọn o si gbìn ọgbà àjara; 
nitotọ, nwọn o wà ni ibalẹ—aiya, nigbati emi 
bá ti mu idajọ mi ṣẹ si ara awọn ti ngàn wọn 
yi wọn kakiri, nwọn o si mò pe emi li Oluwa 
Ọlọrun wọn. 


29 TII ọdun kẹwa, li oṣù kẹwa, li ọjọ 
kejila oṣù, òrọ Oluwa tò mi wá, wipe, 
2 Ọmọ enia, kọ oju rẹ si Farao ọba Egipti, si 
sọtẹlẹ si i, ati si gbogbo Egipti: 
3Sẹrọ, ki o si wipe, Bayi li Oluwa Ọlọrun 
Wi; Kiyesi i, emi doju kọ ọ; Farao ọba Egipti, 


614 


dragoni nla ti o dubulẹ li arin awọn odò rẹ̀, 
eyiti o ti wipe, Ti emi li odò mi, emi li o si ti 
Wà a fun ara mi. 

4 Ṣugbọn emi o fi ìwọ ké ọ li ẹ̀rẹkẹ, emi o si 
jẹ ki ẹja odò rẹ ki o lẹ mé ipé€ rẹ, emi o si mu ọ 
kuro li arin odò rẹ, ati gbogbo ẹja odò rẹ yio lẹ 
mẹ ipẹ rẹ. 

5 Emi o si sọ ọ nù si aginjù, iwọ ati gbogbo 
ẹja odò rẹ: iwọ o ṣubu ni gbangba oko: a kì yio 
si k5 ọ jọ, bẹli a kì yio si ṣà ọ jọ: emi ti fi ọ ṣe 
onjẹ fun awọn ẹranko igbé, ati fun awọn ẹiyẹ 
oju ọrun. 

6 Gbogbo awọn olugbé Egipti yio mò pe 
emi li Oluwa, nitori nwọn ti jẹ ọpá ìye fun ile 
Israeli. 

7 Nigbati nwọn di ọ lọwọ mu, iwọ fé, o si ya 
gbogbo ẹ̀jiká wọn: nigbati nwọn si fi ara tì ọ, 
ìwọ ṣẹ̀, o si mu gbogbo ẹgbẹ wọn gbòn. 

8 Nitorina bayi li Oluwa Ọlọrun wi, Kiyesi 
i, emi o mu idà kan wá sori rẹ, ti yio ké enia 
ati ẹranko kuro ninu rẹ. 

9 Ilẹ Egipti yio si di aginjù yio si di ahoro; 
nwọn o si mò pe emi li Oluwa: nitori ti o ti 
Wipe, Odò na temi ni, emi li o si ti wà a. 

10 Nitorina, kiyesi i, emi dojukọ ọ, mo si 
dojukọ odò rẹ, emi o si sọ ilẹ Egipti di ahoro 
patapata, lati Migdoli lọ de Siene ati titi de 
ẹkùn Etiopia. 

ti Ẹsẹ enia kì yio kọja li árin rẹ̀, bẹni ẹsẹ 
ẹrankẹran kì yio kọja li arin rẹ̀, bẹni a kì yio tẹ̀ 
ẹ d3 li ogoji ọdun. 

12Emi o si sọ ilẹ Egipti di ahoro li árin 
awọn ilẹ ti o di ahoro, ati ilu rẹ̀ yio si di ahoro 
li árin awọn ilu ti o di ahoro li ogoji ọdun: emi 
o si tú awọn ara Egipti ká sarin gbogbo ori— 
lẹ—ẹ̀de, emi o si tú wọn ká sárin gbogbo ilẹ. 

13 Ṣugbọn bayi li Oluwa Ọlọrun wi; Lẹhin 
ogoji ọdun li emi o ko awọn ara Egipti jọ lati 
ọdọ awọn enia nibiti a ti tú wọn ká si: 

14 Emi o si tun mu igbẹ̀kun Egipti pada bò, 
emi o si mu wọn pada si ilẹ Patrosi, si ilẹ ibí 
wọn, nwọn o si wà nibẹ bi ijọba ti a rẹ̀ silẹ. 

15 Yio si jẹ ijọba ti o rẹ̀lẹ jù ninu awọn ijọba; 
bẹ̀ni kì yio si gbe ara rẹ̀ ga m6 sori awọn ori— 
lẹ-ẹ̀de: nitori emi o dín wọn kù, ti nwọn kì 
yio fi ṣe olori awọn orilẹ—ẹ̀de mQ. 

16 Kì yio si jẹ igbẹkẹle fun ile Israeli mẹ, ti o 
mu. aiṣedéde wọn wá si iranti, nigbati nwọn o 
ba wò wọn: ṣugbọn nwọn o mò pe emi li 
Oluwa Ọlọrun. 

37 O si ṣe li ọdun kẹtadilọgbòn, li oṣù ikini, 
li ẹjọ ikini oṣù, òrọ Oluwa tò mi wá, wipe, 

8(ỌỌmọ enia, Nebukadresari ọba Babiloni 


mu ki ogun rẹ̀ sìn irú nla si Tire: gbogbo ori 
pá, ati gbogbo ẹ̀jiká bé: sibẹsibẹ on, ati awọn 
ogun rẹ̀, kò ri owo òya gbà, lati Tire fun irú ti 
o ti sìn si i: 

19 Nitorina bayi li Oluwa Ọlọrun wi; Kiyesi 
i, emi o fi ilẹ Egipti fun Nebukadresari ọba 
Babiloni; yio si kò awọn òpọlọpọ enia rẹ̀, ati 
ikégun rẹ̀, ati ijẹ rẹ̀; yio si jẹ owo òya fun 
awọn ogun rẹ̀. 

20 Mo ti fi ilẹ Egipti fun u, fun irú ti o sìn si i, 
nitoriti nwọn ṣiṣẹ fun mi, li Oluwa Ọlọrun wi. 

21 Ti ọjọ na li emi o mu ki ìwọ Israeli rú 
Jade, emi o si fun ọ ni iṣinu li arin wọn; nwọn 


o si mò pe emi li Oluwa. 
3 0 tÒRỌ Oluwa tun tò mi wá, wipe, 

2 Ọmọ enia, sọtẹlẹ ki o si wipe, Bayi 
li Oluwa Ọlọrun wi; Ẹ wu, Egbé fun ọjọ na! 

3 Nitori ọjọ na sunmọ tosí, ani ọjọ Oluwa 
sunmọ tosi, ọjọ ik(úik(i ni; yio jẹ akoko ti awọn 
keferi. 

4 Idà yio si wá sori Egipti, irora nla yio wà 
ni Etiopia, nigbati awọn ti a pa yio ṣubu ni 
Egipti, nwọn o si mu òpọlọpọ enia rẹ̀ lọ kuro, 
ipilẹ rẹ̀ yio si wò lulẹ. 

5 Etiopia, ati Libia, ati Lidia, ati gbogbo 
awọn olùranlọwọ, ati Kubu, ati awọn enia ilẹ 
na ti o mulẹ yio ti ipa idà ṣubu pẹlu wọn. 

6 Bayi li Oluwa wi; Awọn pẹlu ti nwọn gbe 
Egipti rô yio ṣubu; ati igberaga agbara rẹ̀ yio 
sọkalẹ: lati Migdoli lọ de Siene ni nwọn o ti 
ipà idà ṣubu ninu rẹ̀, li Oluwa Ọlọrun wi. 

TNwọn o si di ahoro li árin awọn ilẹ ti o di 
ahoro, ilu rẹ̀ yio si wà li àrin awọn ilu ti o di 
ahoro. 

8Nwọn o si mò pe emi li Oluwa, nigbati 
mo bà gbe iná kalẹ ni Egipti, ti gbogbo awọn 
olùranlọwọ rẹ̀ bá parun. 

8 Ti ọjọ na ni onṣẹ yio lọ lati ọdọ mi ninu 
ọkò, lati dẹ̀ruba Etiopia ti o wà li alafia, irora 
yio Wá sori wọn gẹgẹ bi li ọjọ Egipti: kiyesi i, 
o de. 

10 Bayi li Oluwa Ọlọrun wi; emi o si ṣe ki 
òpọlọpọ enia Egipti ki o ti ipa ọwé Nebukad— 
dressari ọba Babiloni dínkù. 

11 On ati enia rẹ̀ pẹlu rẹ̀, ẹ̀ru awọn ori— 
lẹ-ẹ̀de, li a o mu wá pa ilẹ na run: nwọn o si 
fà idà wọn yọ si Egipti, nwọn o si fi awọn ti a 
pa kún ilẹ na. 

12 Emi o mu gbogbo odò wọn gbẹ, emi o si 
tà ilẹ na si ọwọ awọn enia buburu; emi o si ti 
ipa ọwọ awọn alejo sọ ilẹ wọn di ahoro, ati 
ẹkún rẹ̀: Emi Oluwa li o ti sọ ọ. 


ESEKIELI 29—31 


13 Bayi li Oluwa Ọlọrun wi; emi o pa awọn 
oriṣa run pẹlu, emi o si jẹ ki ere wọn tán ni 
Nofi; kì yio si si ọmọ alade kan ni ilẹ Egipti 
mẹ: emi o si fi ẹ̀ru si ilẹ Egipti. 

14 Emi o si sọ Patrosi di ahoro, emi o si gbe 
iná kalẹ ni Soani, emi o si mu idajọ ṣẹ ni No. 

15 Emi o si dà irúnu mi si ori Sini, agbara 
Egipti; emi o si ké òpọlọpọ enia No kuro. 

16 Emi o si gbe iná kalẹ ni Egipti, Sini yio ni 
irora nla, a o si fà No ya pẹrẹpẹ̀rẹ, Nofi yio si 
ni ipọnju lojojumọ. 

17 Awọn ọdọmọkunrin Afeni ati Pibeseti 
yio ti ipa idà ṣubu: ati awọn wọnyi yio lọ si 
igbẹ̀kun. 

18 Ọjọ yio si ṣôàkun ni Tehafnehesi, nigbati 
emi bá dá àjaga ọrùn Egipti nibẹ: ọṢṣé agbara 
rẹ̀ yio tán ninu rẹ̀: bi o ṣe tirẹ̀ ni, ik(ikúi yio bò 
on, ati awọn ọmọ rẹ̀ obinrin yio lọ si 
igbòkun. 

18 Bayi li emi o mu idajọ ṣẹ ni Egipti: nwọn 
o sì mò pe emi li Oluwa. 

20 O si ṣe li ọdun kọkanla, li oṣù kini, li ọjọ 
keje oṣù, òrọ Oluwa tò mi wá, wipe, 

21Ọmọ enia, emi ti ṣẹ apá Farao ọba 
Egipti; si kiyesi i, a kì yio dì i ki o ba le san, 
bẹ̀ni a kì yio fi igi si i lati dì i ki o ba lagbara 
lati di idà mu. 

22 Nitorina bayi li Oluwa Ọlọrun wi; kiyesi 
i, emi dojukọ Farao ọba Egipti, emi o si Ṣé apá 
rẹ̀, eyi ti o le, ati eyiti o Ṣẹ; emi o si jẹ ki idà bẹ 
kuro li ọwọ rẹ̀. 

23 Emi o si tú awọn ara Egipti ká sárin awọn 
orilẹ—ẹ̀de, emi o si tú wọn ká sárìn ilẹ. 

24 Emi o si mu apá ọba Babiloni le, emi o si 
fi idà mi si ọwé rẹ̀: ṣugbọn emi o ṣẹ apá Farao, 
yio si ma kerora niwaju rẹ bi ikérora ọkunrin 
ti a ṣá li aṣápa. 

25 Ṣugbọn emi o mu apá ọba Babiloni le, 
apá Farao yio si rọ; nwọn o si mò pe emi li 
Oluwa, nigbati emi o ba fi idà mi si ọwọ ọba 
Babiloni, ki o le ba nà a sori ilẹ Egipti. 

26 Emi o si tú awọn ara Egipti ká sárin awọn 
orilẹ—ẹ̀de, emi o si tù wọn ká sárin awọn ilẹ; 
nwọn o si mò pe emi li Oluwa. 


31 


wipe, 

2 Ọmọ enia, sọ fun Farao ọba Egipti, ati fun 
òpọlọpọ enia rẹ̀ pe, Tani iwọ jọ ni titobi rẹ? 

3 Kiyesi i, awọn ara Assiria ni igi kedari ni 
Lebanoni ti o li ẹ̀ka daradara, ti o si ṣiji boni, ti 
o si ga, ṣonṣo ori rẹ̀ si wà lárin awọn ẹ̀ka bibò. 


1 O si ṣe li ọdun kọkanla, li oṣù kẹta, 
li ọjọ ekini oṣù, òrọ Oluwa tò mi wá, 


ESEKIELI 31, 32 

4Omi sọ ọ di nla, ibú gbé e ga soke, o fi 
awọn odò nla rẹ̀ yi oko rẹ̀ ka, o si rán awọn 
odo kékẹ̀ké rẹ̀ si gbogbo igbé. 

5 Nitorina a gbe giga rẹ̀ soke jù gbogbo igi 
igbẹ̀ lọ, ẹ̀ka rẹ̀ si di pupò, awọn ẹ̀ka rẹ̀ si di 
gigùn nitorì ẹ̀pọlọpọ omi, nigbati o yọ wọn 
jade. 

6 Gbogbo ẹiyẹ oju ọrun kẹ̀ itẹ wọn ninu ẹ̀ka 
rẹ̀, ati labẹ ẹ̀ka rẹ̀ ni gbogbo ẹranko igbé bi 
ọmọ wọn si, ati labẹ ojiji rẹ̀ ni gbogbo awọn 
orilẹ—ẹ̀de nla ngbe. 

7 Bayi li o ni ẹwà ninu titobi rẹ̀, ninu gigùn 
ẹ̀ka rẹ̀: nitori ti egbò rẹ̀ wà li ẹbá omi nla. 

8 Awọn igi kedari inu ọgbà Ọlọrun kò le bò 
o mọlẹ: awọn igi firi kò dabi ẹ̀ka rẹ̀, awọn igi 
kẹsnuti kò si dabi ẹ̀ka rẹ̀; bẹni kò si igikigi 
ninu ọgbà Ọlọrun ti o dabi rẹ̀ li ẹwà rẹ̀. 

9 Emi ti ṣe e ni ẹwà nipa òpọlọpọ ẹ̀ka rẹ̀: 
tobẹ̀ ti gbogbo igi Edeni, ti o wà ninu ọgbà 
Ọlọrun, ṣe ilara rẹ̀. 

10 Nitorina bayi li Oluwa Ọlọrun wi; Nitori 
ti on gbe ara rẹ̀ soke ni giga, o si ti yọ Ṣonṣo rẹ̀ 
soke lárin awọn ẹ̀ka didí, ọkàn rẹ̀ si gbe soke 
nitori giga rẹ̀; 

ti Nitorina li emi ti ṣe fi i le alagbara awọn 
keferi lọwọ; on o bá a ṣe dajudaju: Emi ti lé e 
jade nitori buburu rẹ̀. 

12 Ati awọn alejo, ẹlérù awọn orilẹ—ẹ̀de, ti 
ké e kuro, nwọn si ti tú u ká; ẹka rẹ̀ ṣubu sori 
awọn oke, ati ninu gbogbo afonifoji, ẹka rẹ̀ si ṣé 
lẹba gbogbo odò ilẹ na; gbogbo awọn orilẹ—ẹ̀de 
aiye si jade lọ kuro labẹ òjiji rẹ̀, nwọn si fi i silẹ. 

13 Gbogbo awọn ẹiyẹ oju ọrun yio ma gbe 
ori ahoro rẹ̀, ati lori ẹ̀ka rẹ̀ ni gbogbo ẹranko 
igbé yio wà. 
ba gbe ara wọn ga nitori giga wọn, tabi ki 
nwọn yọ ṣonṣo wọn lárìn ẹ̀ka dídi; tabi ki igi 
wọn duro ni giga wọn, gbogbo awọn ti o mu 
omi: nitori ti a fi gbogbo wọn le ikú lọwọ, si 
isalẹ aiye, li arin awọn ọmọ enia, pẹlu awọn ti 
o sọkalẹ lọ si ihò. 

15 Bayi li Oluwa Ọlọrun wi; pe, Li ọjọ ti o 
sọkalẹ lọ si ibojì mo jẹ ki òfọ ki o wà, mo fi ibú 
bò o mọlẹ, mo si se awọn iṣàn omi, awọn omi 
nla ni mo si dá duro: emi si jẹ ki Lebanoni ki o 
ṣòfọ fun u, gbogbo igi igbẹ si dakú nitori rẹ̀. 

16 Emi mu awọn orilẹ̀—ẹ̀dẹ̀ mì nipa irô 
iṣubu rẹ̀, nigbati mo sọ ọ sinu ipòokú, pẹlu 
awọn ti o sọkalẹ sinu ihò, ati gbogbo igi Ede— 
ni, awọn àṣayan ati awọn ti o dara jù ti Leba— 
noni, gbogbo awọn ti o mu omi, li a o tù ninu 
ni ìsalẹ aiye. 


1? Awọn pẹlu sọkalẹ lọ sinu ipò—okú pẹlu 
rẹ̀ sọdọ awọn ti a fi idà pa; awọn ti o si jẹ apá 
rẹ̀, ti ngbe abẹ òjiji rẹ̀ li arin awọn keferi. 

14 Tani iwọ jọ li ogo ati ni titobi lárìin awọn 
igi Edeni? sibẹ a o mu ọ wá ilẹ pẹlu awọn igi 
Edeni si ìsalẹ aiye, iwọ o dubulẹ li arin awọn 
alaikọlà, pẹlu awọn ti a fi idà pa. Eyi ni Farao ati 
gbogbo òpọlọpọ enia rẹ̀, li Oluwa Ọlọrun wi. 


3 2 1 O si ṣe li ọdun kejila, li oṣù kejila, li 
ọjọ ikini oṣù, òrọ Oluwa tò mi wá, 
wipe, 

20Omọ enia, pohunrére fun Farao ọba 
Egipti, si wi fun u pe, Iwọ dabi ẹgbọrọ kiniun 
awọn orilẹ—ẹ̀de, iwọ si dabi dragoni ninu 
okun, ìwọ si jade wá pẹlu awọn odò rẹ, iwọ ti 
fi ẹsẹ rẹ rú omi, o si ti bà awọn odò wọn jé. 

3 Bayi li Oluwa Ọlọrun wi; Nitorina emi o 
nà àwọn mi sori rẹ pẹlu ẹgbẹ enia pupọ; 
nwọn o si fà ọ goke ninu àwọn mi. 

4 Nigbana ni emi o fi ọ silẹ lori ilẹ, emi o 
gbe ọ sọ sinu igbé, emi o mu ki gbogbo awọn 
ẹiyẹ oju ọrun ba le ọ lori, emi o si fi ọ bẹ 
gbogbo awọn ẹranko aiye. 

5 Emi o gbe ẹran ara rẹ kà awọn ori oke, 
gbogbo afonifoji li emi o fi giga rẹ kún. 

6 Emi o si fi ẹ̀jẹ rẹ rin ilẹ nibiti iwọ nluWé, 
ani si awọn oke; awọn odò yio si kún fun ọ. 

7 Nigbati emi o ba mú ọ kuro, emi o bò 
orur., emi o si mu ki awọn ìrawọ inu rẹ̀ ṣokù-— 
nkun, emi o fi kúikú bò òrùn, òṣupa kì yio si fi 
imọlẹ rẹ̀ hàn. 

8 Gbogbo imọlẹ oju ọrun li emi o mu ṣokù— 
nkun lori rẹ, emi o gbe okùnkun kà ilẹ rẹ, li 
Oluwa Ọlọrun wi. 

9 Emi o si bí òpọlọpọ enia ninu, nigbati emi 
o ba mu iparun rẹ wá sárin awọn orilẹ—ẹ̀de, si 
ilẹ ti iwọ kò ti mò ri. 

10 Nitotọ, emi o mu ki ẹnu yà òpọlọpọ ori— 
lẹ—ẹ̀de si ọ, awọn ọba wọn yio si bẹ̀ru gidigidi 
nitori rẹ, nigbati emi o ba mì idà mi niwaju 
wọn; nwọn o si warìri nigbagbogbo, olukulu— 
ku enia fun ẹmi ara rẹ̀, li ọjọ iṣubu rẹ. 

ti Nitorina bayi li Oluwa Ọlọrun wi; Idà 
ọba 3abiloni yio wá sori rẹ. 

12 Emi o mu ki ẹ̀pọlọpọ enia rẹ ṣubu nipa 
idà awọn alagbara, ẹlẹ̀rù awọn orilẹ-—ẹ̀de ni 
gbogbo wọn; nwọn o si bà afẹ Egipti jẹ, ati 
gbogbo òpọlọpọ enia rẹ̀ ni nwọn o parun. 

13 Emi o si pa gbogbo awọn ẹranko inu rẹ̀ 
run kuro lẹba awọn omi nla, bẹ̀ni ẹsẹ enia kì 
yio rú wọn mé lailai, tabi pátakò awọn ẹranko 
kì yio rú wọn. 


617 


14 Nigbana li emi o mu ki omi wọn ki o 
rẹlẹ, emi o si mu ki odò wọn ki o ṣàn bi orôro, 
li Oluwa Ọlọrun wi. 

15 Nigbati emi o mu ki ilẹ Egipti di ahoro ti 
ilẹ na yio si di alaini ohun ti o kún inu rẹ̀ ri, 
nigbati emi o kọlù gbogbo awọn ti ngbe inu 
rẹ̀, nigbana ni nwọn o mò pe emi li Oluwa. 

16 Eyi ni ohùn—rére, nwọn o si pohùnrére 
rẹ̀: awọn ọmọbinrin. awọn. orilẹ-ẹ̀de. yio 
pohùnrére rẹ̀: nwọn o pohùnrére nitori rẹ̀, 
ani fun Egipti, ati gbogbo òpọlọpọ enia rẹ̀, li 
Oluwa Ọlọrun wi. 

17 O si tun ṣe li ọdun kejila, li ọjọ kẹdogun 
oṣù, òrọ Oluwa tò mi wá, wipe. 

18 Ọmọ enia, pohùnrére fun òpọlọpọ enia 
Egipti, ki o si sò Wọn kalẹ, on, ati awọn 
ọmọbinrin orilẹ—òde olokiki, si ìsalẹ aiye, 
pẹlu awọn ti o sọkalẹ lọ sinu ihò. 

19 Tani iwọ julọ li ẹwà? sọkalẹ, ki a si tẹ ọ tì 
awọn alaikọla. 

20 Nwọn o ṣubu li árin awọn ti a fi idà pa: a fi 
on le idà lọwọ: fà a, ati awọn òpọlọpọ enia rẹ̀. 

21 Awọn alagbara lárin awọn alagbara yio 
sòrọ si i lati árin ipò—okú Wá, pẹlu awọn ti o 
ràn a lọwọ: nwọn sọkalẹ lọ, nwọn dubulẹ, 
awọn aiaikọla ti a fi idà pa. 

22 Assuru wà nibẹ̀ ati gbogbo ẹgpbé rẹ̀: awọn 
ibojì rẹ̀ wà lọdọ rẹ̀: gbogbo wọn li a pa, ti o ti 
ipa idà ṣubu: 

23 Ibojì awọn ẹniti a gbe kà ẹgbẹ ihò, awọn 
ẹgbẹ rẹ̀ si yi ibojì rẹ̀ ka, gbogbo wọn li a pa, 
nwọn ti ipa idà ṣubu, ti o da ẹ̀ru silẹ ni ilẹ alaye. 

24 Elamu Wà nibẹ, ati gbogbo òpọlọpọ enia 
rẹ̀ yi ibojì rẹ̀ ka, gbogbo wọn li a pa, nwọn ti ipa 
ìdà ṣubu, ti nwọn sọkalẹ li alaikọla si ìsalẹ aiye, 
ti o da ẹ̀ru wọn silẹ ni ilẹ aláye; sibẹ nwọn ti rù 
itiju wọn pẹlu awọn ti o sọkalẹ lọ si ihò. 

25 Nwọn ti gbe akete kan kalẹ fun u li árin 
awọn ti a pa pẹlu gbogbo ẹòpọlọpọ enia rẹ̀: 
awọn ibojì rẹ̀ yi i ka, gbogbo wọn alaikọla ti a 
fi idà pa: bi a tilẹ dá ẹ̀ru wọn silẹ ni ilẹ aláye, 
sibẹ nwọn ti rù itiju wọn pẹlu awọn ti o sọ— 
kalẹ lọ si ihò: a fi i si árin awọn ti a pa. 

26 Meṣeki ati Tubali wà nibẹ, ati gbogbo 
òpọlọpọ enia rẹ̀: awọn ibojì rẹ̀ yi i ka: gbogbo 
Wọn alaikọlà ti a fi idà pa, bi nwọn tilẹ dá ẹ̀ru 
wọn silẹ ni ilẹ alaye. 

27 Nwọn kì yio si dubulẹ tì awọn alagbara ti 
o ṣubu ninu awọn alaikọlà, ti nwọn sọkalẹ lọ 
si ipò—okú pẹlu ihámọra ogun wọn: nwọn ti fi 
ìdà wọn rọ ori wọn, ṣugbọn aiṣedede wọn yio 
wà lori egungun wọn, bi nwọn tilẹ jẹ ẹ̀ru 
awọn alagbara ni ilẹ alaye. 


ESEKIELI 32, 33 
28 L otọ, a o fẹ ọ lárin awọn alaikọlà, iwọ o si 
dubulẹ tì awọn ti a fi idà pa. 

285 Edomu wà nibẹ, awọn ọba rẹ̀, ati awọn 
ọmọ-alade rẹ̀, ti a t€é pẹlu agbara wọn tì awọn 
ti a fi idà pa, nwọn o dubulẹ tì awọn alaikọlà, 
ati pẹlu awọn ti o sọkalẹ lọ si ihò. 

30 Awọn ọmọ-—alade ariwa wà nibẹ, gbogbo 
Wọn, ati awọn ara Sidoni, ti nwọn sọkalẹ lọ 
pẹlu awọn ti a pa; pẹlu ẹ̀ru wọn, oju agbara 
wọn tì wọn; nwọn si dubulẹ li alaikọlà pẹlu 
awọn ti a fi idà pa, nwọn si rù itiju wọn pẹlu 
awọn ti o sọkalẹ lọ si ihò. 

31 Farao yio ri wọn, a o si tù u ninu lori 
gbogbo òpọlọpọ enia rẹ̀, ani Farao ati gbogbo 
ogun rẹ̀ ti a fi idà pa, li Oluwa Ọlọrun wi. 

32 Nitoriti emi ti dá ẹ̀ru mi silẹ ni ilẹ alaye: 
a o si tẹ ẹ si árin awọn alaikọlà, pẹlu awọn ti a 
fi idà pa ani Farao ati gbogbo òpọlọpọ enia rẹ̀, 


li Oluwa Ọlọrun wi. 

3 3 tÒRỌ Oluwa tun tò mi wá, wipe, 
2Ọmọ enia, sọ fun awọn ọmọ enia 

rẹ, si wi fun wọn pe, Bi emi bá mu idà wá sori 

ilẹ kan, bi awọn enia ilẹ na bá mu ọkunrin 

kan ninu ara wọn, ti nwọn si fi ṣe oluṣé wọn: 

3 Bi on bá ri ti idà mbò wá sori ilẹ na ti o bá 
fun ipẹ̀, ti o si kìlọ fun awọn enia na: 

4 Nigbana ẹnikẹni ti o bá gbọ irô ipẹ̀, ti kò 
si gbà ìkilọ; bi idà ba de, ti o si mu on kuro, 
ẹjẹ rẹ̀ yio wà lori on tikalarẹ̀. 

SO gbQ iré ipẹ̀, kò si gbà ìkilọ: ẹ̀jẹ rẹ̀ yio wà 
lori rẹ̀. Ṣugbọn ẹniti o gbọ ìkilọ yio gbà ọkàn 
ara rẹ̀ là. 

6Ṣugbọn bi oluṣé na bá ri ti idà mbò, ti kò 
si fun ipẹ̀, ti a kò si kìlọ fun awọn enia; bi idà 
ba de, ti o ba si mu ẹnikẹni lárin wọn, a mu u 
kuro nitori aiṣedede rẹ̀, ṣugbọn ẹjẹ rẹ̀ li emi o 
bere lọwọ oluṣé na. 

7 Bẹni, iwọ ọmọ enia, emi ti fi ọ ṣe oluṣé 
fun ile Israeli; nitorina iwọ o gbọ òrọ li ẹnu 
mi, iwọ o si kìlọ fun wọn lati ọdọ mi. 

8 Nigbati emi ba wi fun enia buburu pe, 
Iwọ enia buburu, kikú ni iwọ o kú, bi iwọ kò 
bá sòrọ lati kìlọ fun enia buburu na ki o kuro 
li ẹna rẹ̀, enia buburu na yio kú nitori 
aiṣedede rẹ̀, ṣugbọn ẹjẹ rẹ̀ li emi o bere li 
ọWéò rẹ. 

8 Ṣugbọn, bi iwọ ba kìlọ fun enia buburu 
na niti òna rẹ̀ lati pada kuro ninu rẹ̀, bi on kò 
ba yipada kuro ninu ẹ̀na rẹ̀, on o kù nitori 
aiṣedede rẹ̀, ṣugbọn iwọ ti gbà ọkàn rẹ là. 

10 Nitorina, iwọ ọmọ enia, sọ fun ile Is— 
raeli; pe, Bayi li ẹnyin nwi, pe, Bi irekọja ati 


ESEKIELI. 33, 34 


ẹ̀ṣẹ wa ba wà lori wa, ti awa si njoro ninu 
wọn, bawo li a o ti ṣe le wà láye. 

ti Sọ fun wọn pe, Bi emi ti wà, ni Oluwa 
Ọlọrun wi, emi kò ni inu—didun ni ikú enia 
buburu, ṣugbọn ki enia buburu yipada kuro 
ninu ẹ̀na rẹ̀ ki o si yẹ̀: ẹ yipada, ẹ yipada kuro 
ninu ẹ̀na buburu nyin; nitori kinì ẹnyin o ṣe 
kú, Ile Israeli? 

12 Nitorina, iwọ ọmọ enia, sọ fun awọn 
ọmọ enia rẹ, ododo olododo kì yio gbà a là li 
ọjọ irekọja rẹ̀: bi o ṣe ti ìwa buburu enia bu— 
buru, on kì yio ti ipa rẹ̀ ṣubu li ọjọ ti o yipada 
kuro ninu ìwa buburu rẹ̀: bẹni olododo kì yio 
là nipa ododo rẹ̀ li ọjọ ti o dẹṣẹ. 

13 Nigbati emi o wi fun olododo pe, yiyẹ̀ ni 
yio yẹ̀, bi o ba gbẹkẹle ododo ara rẹ̀, ti o si ṣe 
aiṣedede, gbogbo ododo rẹ̀ li a kì yio ranti mọ, 
ṣugbọn nitori aiṣedede ti o ti ṣe, on o ti itori 
rẹ̀ kú. 

14 Òwẹ, nigbati emi wi fun enia buburu pe, 
Kikú ni iwọ o kú; bi on ba yipada kuro ninu 
ẹ̀ṣẹ rẹ̀, ti o si ṣe eyi ti o tọ ti o si yẹ; 

15 Bi enia buburu ba mu ògo padà, ti o si 
san ohun ti o ti ji padà, ti o si nrin ni ilana ìye, 
li aiṣe aiṣedede; yiyẹ̀ ni yio yẹ̀, on kì o kú. 

16 A kì yio ṣe iranti gbogbo ẹ̀ṣẹ rẹ̀ ti o ti ndá 
fun u: on ti ṣe eyi ti o tọ ti o si yẹ; on o yẹ̀ nitotọ. 

17 Sibẹ awọn ọmọ enia rẹ wipe, Òna Oluwa 
kò dọgba: ṣugbọn bi o ṣe ti wọn ni, na wọn 
kò dọgba. 

18 Nigbati olododo ba yipada kuro ninu 
ododo rẹ̀ ti o si Ṣe aiṣedéde, on o ti ipa rẹ̀ kú. 

19 Ṣugbọn bi enia buburu bá yipada kuro 
ninu buburu rẹ̀, ti o si ṣe eyiti o tọ ti o si yẹ̀, 
on o ti ipa rẹ̀ wà laye. 

20 Sibẹ ẹnyin wi pe, Ọna Oluwa kò dọgba, 
Ẹnyin ile Israeli, emi o dá olukuluku nyin li 
ẹjọ gẹgẹ bi Ọna rẹ̀. 

210 si ṣe li ọdun ikejila ikolọ wa, li oṣu 
kẹwa, li ọjọ karun oṣu, ẹnikan ti o ti salà jade 
ni Jerusalemu tò mi wá, o wipe, A kọlù ilu na. 

22 Ọwẹ̀ Oluwa si wà lara mi li àṣalẹ, ki ẹniti o 
salà na to de; o si ti ṣi ẹnu mi, titi on fi wá sọdọ 
mi li owurọ; ẹnu mi si ṣi, emi kò si yadi mọ. 

23 Nigbana ni ẹrọ Oluwa tò mi wá, wipe, 

24 Ọmọ enia, awọn ti ngbe ahoro ile Israeli 
wọnni sọ, wipe, Abrahamu jẹ ẹnikan, on si 
jogun ilẹ na: ṣugbọn awa pò, a fi ilẹ na fun wa 
ni ini. 

25 Nitorina wi fun wọn pe, Bayi li Oluwa 
Ọlọrun wi, pe, ẹnyin njẹ ẹ̀jẹ mọ ẹran, ẹ si gbe 
oju nyin soke si awọn oriṣa nyin, ẹ si ta ẹjẹ 
silẹ, ẹnyin o ha ni ilẹ na? 


26 Ẹnyin gbẹkẹle idà nyin, ẹ ṣe irira, 
olukuluku nyin bà obinrin aladugbò rẹ̀ jẹ̀: 
ẹnyin o ha ni ilẹ na? 

27 Iwọ wi bayi fun wọn pe, Bayi li Oluwa 
Ọlọrun wi; Bi emi ti wà, nitôtọ, awọn ti o wà 
ninu ahoro na yio ti ipa idà ṣubu, ẹniti o si wà 
ni gbangba oko li emi o si fi fun ẹranko lati pajẹ, 
awọn ti o si wà ninu odi ati ninu ihò okuta yio ti 
ipa ajakalẹ—àrun kú. 

28 Nitoriti emi o sọ ilẹ na di ahoro patapa— 
ta, ẹ̀ṣọ nla agbara rẹ̀ kì yio si mọ, awọn oke 
Israeli yio si di ahoro, ti ẹnikan kì yio le là a 
kọja. 

29 Nigbana ni nwọn o mò pe emi li Oluwa, 
nigbati mo ba ti sọ ilẹ na di ahoro patapata, 
nitori gbogbo irira ti nwọn ti ṣe. 

30 Iwọ ọmọ enia, sibẹ awọn ọmọ enia rẹ 
nsòrọ si ọ lẹba ogiri ati lẹba ilẹkun ile, ẹnikini 
si sọ fun ẹnikeji, olukuluku fun arakunrin rẹ̀ 
wipe, Wá, emi bẹ̀ ọ si gbé òrọ ti o ti ọdọ Olu— 
wa jade wá. 

31 Nwọn si tò ọ wá, bi enia ti iwá, nwọn si 
joko niwaju rẹ bi enia mi, nwọn si gbé òrọ rẹ, 
ṣugbọn nwọn kì yio ṣe wọn: nitori ẹnu wọn 
ni nwọn fi nfi ifẹ pupọ hàn, ṣugbọn ọkàn wọn 
tẹ̀le ojukokoro wọn. 

32 Si kiyesi i, iwọ jẹ orin ti o dùn pupọ fun 
Wọn, ti ẹnikan ti o ni ohùn daradara, ti o si le 
fún ohun--elò orin daradara: nitori nwọn gbé 
ẹ̀rọ rẹ, ṣugbọn nwọn kò ṣe wọn. 

33 Ati nigbati eyi bá ṣẹ, (kiyesi i, yio de,) 
nigbana ni nwọn o mò pe woli kan ti wà lárin 


wọn, 
3 4 tÒRỌ Oluwa si tò mi wá, wipe, 

?2Ọmọ enia, sọtẹlẹ si awọn oluṣọ 
agutan Israeli, sọtẹlẹ, ki o si wi fun wọn pe, 
Bayi li Oluwa Ọlọrun wi fun awọn oluṣẹ agu— 
tan; oe, Egbé ni fun awọn oluṣé agutan Israe— 
li, ti mb6 ara wọn, awọn oluṣẹ agutan kì ba 
bẹ̀ ọwọ-—ẹran? 

3Ẹnyin jẹ ọrá, ẹ si fi irun agutan bora, ẹ pa 
awọ!1 ti o sanra: ẹ kò bẹ agbo—ẹran. 

4 Ẹnyin kò mu alailera lara le, bẹni ẹ kò mu 
eyiti kò sàn li ara da, bẹni ẹ kò dì eyiti a ṣá 
légbẹ, bẹni ẹ kò tun mu eyi ti a ti lé lọ padà 
bẹ̀, bẹni ẹ kò wá eyiti o sọnu, ṣugbọn ipá ati 
ìka li ẹ ti fi nṣe akoso wọn. 

5 A si tú wọn ka, nitori ti oluṣé agutan kò si: 
nwọn si di onjẹ fun gbogbo ẹranko igbé, nigbati 
a tú wọn ka. 

5 Awọn agutàn mi ṣako ni gbogbo òke, ati lori 
gbogbo òke kékẹ̀ké, nitôtọ, a tú ọwá—ẹran mi 


ká ilẹ gbogbo, ẹnikẹni kò bere wọn ki o si wá 
Wọn lọ. 

1? Nitorina ẹnyin oluṣé agutan, ẹ gbQ ẹrọ 
Oluwa. 

8 Bi mo ti wa, ni Oluwa Ọlọrun wi, nitétọ, 
nitori ti ọwô-—ẹran mi di ijẹ, ti ọwọ—ẹran mi 
di onjẹ fun olukuluku ẹranko igbẹ, nitoriti kò 
si oluṣé agutan, bẹni awọn oluṣé agutan kò 
wá ọwọ-ẹran mi ri, ṣugbọn awọn oluṣẹ agu— 
tan bẹ ara wọn, nwọn kò si bé ọwọ--ẹran mi. 

9 Nitorina, ẹnyin oluṣẹ agutan, ẹ gbọ ẹ̀rọ 
Oluwa; 

10 Bayi li Oluwa Ọlọrun wi; Kiyesi i, emi 
dojukọ awọn oluṣọ agutan; emi o si bere 
ọwọ-ẹ̀ran mi lọwọ wọn, emi o si mu wọn 
dẹkun ati ma bé awọn ọwọ-—ẹran: bẹ̀ni awọn 
ọluṣẹ agutan kì yio bẹ ara wọn mọ, nitori ti 
emi o gbà ọwọ-ẹran mi kuro li ẹnu Wọn ki 
nwọn ki o má ba jẹ onjẹ fun wọn. 

ti Nitori bayi li Oluwa Ọlọrun wi; Kiyesi i, 
emi, ani emi, o bere awọn agutan mi, emi o si 
wá wọn ri. 

12 Gẹgẹ bi oluṣọ agutan iti iwá ọwọ-—ẹran rẹ̀ 
ri, li ọjọ ti o wà lárin awọn agutan rẹ̀ ti o fọn— 
ka, bẹ̀li emi o wá agutan mi ri, emi o si gbà 
wọn nibi gbogbo ti wọn ti fọnka si, li ọjọ kiki 
ati okùnkun biribiri. 

13 Emi o si mu wọn jade kuro ninu awọn 
orilẹ—ẹ̀de, emi o si kò wọn jọ lati ilẹ gbogbo, 
emi o si mu wọn Wá si ilẹ ara wọn, emi o si 
bẹ̀ wọn lori oke Israeli, lẹba odò, ati ni ibi 
gbigbé ni ilẹ na. 

14 Emi o bẹ wọn ni pápa oko daradara ati 
lori okẹ̀ giga Israeli ni agbo wọn o wà: nibẹ ni 
nwọn o dubulẹ ni agbo daradara, pápa oko 
ọlọra ni nwọn o si ma jẹ lori oke Israeli. 

15 Emi o bé ọwọ—ẹran mi, emi o si mu ki 
nwọn dubulẹ, li Oluwa Ọlọrun wi. 

16 Emi o Wá eyiti o sọnu lọ, emi o si mu 
eyiti a lé lọ pada bọ, emi o si dì eyiti a ṣá 
lògbẹ, emi o mu eyiti o ṣaisan li ara le; ṣugbọn 
emi o run eyiti o sanra ati eyiti o lagbara; emi 
o fi idajọ Dé wọn. 

17 Bi o ṣe ti nyin, Ẹnyin ọwọ-ẹran mi, bayi 
li Oluwa Ọlọrun wi; Kiyesi i emi o ṣe idajọ 
lárin ẹran ati ẹran, lárin àgbo ati obukọ. 

18 Ohun kekere ni li oju nyin ti ẹ ti jẹ oko 
daradara, ṣugbọn ẹnyin si fi ẹsẹ tẹ̀ oko iyokù 
mọlẹ, ati ti ẹ ti mu ninu omi jijìn, ṣugbọn ẹ si 
fi ẹsẹ ba eyi ti o kú jẹ? 

19 Bi o ṣe ti ọwọ—ẹran mi ni, nwọn jẹ eyiti ẹ 
ti fi ẹsẹ nyin tẹ̀ mọlẹ; nwọn si mu eyiti ẹ ti fi 
ẹsẹ nyin bajẹ. 


ESEKIELI. 34, 35 
20 Nitorina, bayi li Oluwa Ọlọrun wi fun 
wọn, Kiyesi, emi, ani emi, o ṣe idajọ lárin 
ọwọ-ẹran ti o sanra, ati eyiti o rú. 

21 Nitoriti ẹnyin ti fi ẹgbẹ ati ejiká gbún, ti ẹ 
si ti fi iwo nyin kàn gbogbo awọn ti o li àrun 
titi ẹ fi tú wọn kakiri. 

22 Nitorina ni emi o ṣe gbà ọwọ-—ẹran mi là, 
nwọn kì yio si jẹ ijẹ mọ, emi o si ṣe idajọ lárin 
ẹran ati ẹran. 

23 Emi o si gbe oluṣôẹ agutan kan soke lori 
Wọn, on o si bẹ wọn, ani Dafidi iranṣẹ mi; on 
o bẹ̀ wọn, on o si jẹ oluṣé agutan wọn. 

24 Emi Oluwa yio si jẹ Ọlọrun wọn, ati Da— 
fidi iranṣẹ mi o jẹ ọmọ—alade li árin wọn, emi 
Oluwa li o ti sọ ọ. 

25 Emi o si ba wọn da majẹmu alafia, emi o 
si jẹ ki awọn ẹranko buburu dasẹ ni ilẹ na: 
nwọn o si ma gbe aginju li ailewu, nwọn o si 
sùn ninu igbô. 

26 Emi o si ṣe awọn ati ibi ti o yi oke mi ká 
ni ibukún; emi o si jẹ ki ojò ki o rẹ̀ li akoko rẹ̀, 
òjo ibukún yio wà. 

27 Igi igbé yio si so eso rẹ̀, ilẹ yio si ma mu 
asunkun rẹ̀ wá, nwọn o si Wà li alafia ni ilẹ 
wọn, nwọn o si mò pe emi li Oluwa, nigbati 
emi o ti ṣẹ ẹ̀dídi àjaga wọn, ti emi o si ti gbà 
wọn lọwọ awọn ti nwọn nsìn bi ẹrú. 

28 Nwọn kì yio si ṣe ijẹ fun awọn keferi mọ, 
bẹ̀ni ẹranko ilẹ na kì yio pa wọn jẹ, ṣugbọn 
nwọn o wà li alafia ẹnikẹni kì yio si dẹrùba 
wọn, 

29 Emi o si gbe igi okiki kan soke fun wọn, 
ebi kì yio si run wọn ni ilẹ na mọ, bẹ̀ni nwọn 
kì yio rù itiju awọn keferi mọ. 

30 Bayi ni nwọn o mò pe emi Oluwa Ọlọrun 
wọn wà pẹlu wọn, ati awọn, ile Israeli, jẹ enia 
mi, li Oluwa Ọlọrun wi. 

31 Ati ẹnyin ọwọ—ẹran mi, ọwọ—ẹran pápa 
oko mi ni enia, emi si li Ọlọrun nyin, li Olu— 


wa Ọlọrun wi. 
3 5 tÒRỌ Oluwa si tò mi wá, wipe, 

2 Ọmọ enia, kọ oju rẹ si oke Seiri, ki 
o si sọtẹlẹ si i. 

3 Kì o si wi fun u pe, Bayi li Oluwa Ọlọrun 
Wi, Kiyesi i, iwọ oke Seiri, emi dojukọ ọ, emi 
o nà ọwọ mi si ọ, emi o si sọ ọ di ahoro 
patapata. 

4 Emi o sọ awọn ilu rẹ di ahoro, iwọ o si di 
ahoro, iwọ o si mò pe, emi li Oluwa. 

5 Nitori ti iwọ ti ni irira lailai, iwọ si ti fi 
awọn ọmọ Israeli le idà lọwọ, li akoko idámu 
Wọn, li akoko ti aiṣedéde wọn de opin. 


ESEKIELI. 35, 36 
6 Nitorina, bi emi ti wà, ni Oluwa Ọlọrun 

Wi, emi o pẹ̀se rẹ silẹ fun ẹ̀jẹ, ẹ̀jẹ yio si lepa 

rẹ: bi iwọ kò ti korira ẹ̀jẹ ni, ẹ̀jẹ yio lepa rẹ. 

7 Bayi li emi o sọ oke Seiri di ahoro patapata, 
emi o si ké ẹniti nkọja lọ ati ẹniti npadà bò kuro 
ninu rẹ̀. 

8 Emi o si fi awọn okú rẹ̀ kún awọn oke rẹ̀; 
ni oke kékẹ̀ké rẹ, ati ni afonifoji rẹ, ati ni 
gbogbo odò rẹ li awọn ti a fi idà pa yio ṣubu si. 

8 Emi o sọ ọ di ahoro lailai, awọn ilu rẹ kì 
yio si padà bò: ẹnyin o si mò pe, emi li Oluwa. 

10 Nitoriti iwọ ti wipe, Awọn orilẹ—ẹ̀de 
mejeji yi, ati awọn ilẹ mejeji yi yio j€ ti emi, 
awa o si ni i; nigbati o ṣepe Oluwa wà nibẹ: 

ti Nitorina, bi emi ti wà, ni Oluwa Ọlọrun 
Wi emi o tilẹ ṣe gẹgẹ bi ibinu rẹ, ati gẹgẹ bi 
ilara rẹ ti iwọ ti lò lati inu irira rẹ si wọn; emi 
o si sọ ara mi di mimò lárin wọn, nigbati emi 
ba ti da ọ li ẹjọ. 

12 Iwọ o si mò pe emi li Oluwa, ati pe emi ti 
gbé òrọ buburu rẹ, ti iwọ ti sọ si oke Israeli, 
wipe, A sọ wọn di ahoro, a fi wọn fun wa lati 
run. 
13 Bayi li ẹnyin ti fi ẹnu nyin buná si mi, ẹ si 
ti sọ Ọrọ nyin di pupọ si mi: emi ti gbQ. 

N Bayi li Oluwa Ọlọrun wi pe, Nigbati 
gbogbo aiye nyò, emi o sọ ọ di ahoro. 

15 Gẹgẹ bi iwọ ti yò si ini ile Israeli, nitori ti 
o di ahoro, bẹli emi o ṣe si ọ; iwọ o di ahoro, 
ìwọ oke Seiri ati gbogbo Idumea, ani gbogbo 
rẹ̀: nwọn o si mò pe emi li Oluwa. 


3 Ô 1 ATI iwọ, ọmọ enia, sọtẹlẹ si awọn 
oke Israeli, si wipe, Ẹnyin oke Israe— 
li, ẹ gbé òrọ Oluwa: 

2 Bayi li Oluwa Ọlọrun wi, Nitori ti ọta ti Wi 
si nyin pe, Aha, ani ibi giga igbáni jẹ tiwa ni ini: 

3 Nitorina sọtẹlẹ, kl o si wipe, Bayi li Oluwa 
Ọlọrun wi, pe, Nitôtọ nitorì nwọn ti sọ ọ di 
ahoro, ti nwọn si gbe ọ mì niha gbogbo, ki 
ẹnyin ba le jẹ ini fun awọn keferi iyokù, ti a mu 
nyin si ẹnu, ti ẹnyin si jasi ẹ̀gan awọn enia: 

4 Nitorina, ẹnyin oke Israeli, ẹ gbé ẹ̀rọ 
Oluwa Ọlọrun; Bayi li Oluwa Ọlọrun wi fun 
awọn oke-nla, ati fun awọn oke kékẹ̀ké, fun 
awọn odò, ati fun awọn afonifoji, fun ibi ida— 
horo, ati fun awọn ilu ti a kò silẹ, ti o di ijẹ ati 
iyọsùtisi fun awọn keferi iyokù ti o yika kiri; 

5 Bayi li Oluwa Ọlọrun wi; Nitôtọ ninu iná 
owu mi li emi ti sọrọ si awọn keferi iyokù, ati si 
gbogbo Idumea, ti o ti fi ayò inu wọn gbogbo 
yàn ilẹ mi ni iní wọn, pẹlu àrankan inu, lati ta a 
nù fun ijẹ. 


620 


6 Nitorina sọtẹlẹ niti ilẹ Israeli, ki o si wi 
fun awọn oke nla, ati fun awọn oke kékẹ̀ké, 
fun awọn odò, ati fun awọn afonifoji, pe, Bayi 
li Oluwa Ọlọrun wi, Wò o, emi ti sọrọ ninu 
ow": mi, ati ninu irúnu mi, nitori ti ẹnyin ti rù 
itiju awọn keferi. 

7 Nitorina bayi li Oluwa Ọlọrun wi; emi ti 
gbe ọwò mi soke, Nitôtọ awọn keferi ti o yi 
nyin ka, awọn ni yio rù itiju wọn. 

aṢugbọn ẹnyin, oke Israeli, ẹnyin o yọ ẹka 
jade, ẹ o si so eso nyin fun Israeli enia mi; ni— 
tori nwọn fẹrẹ̀ de. 

8 Si kiyesi i, emi wà fun nyin, emi o si yipa— 
dà si nyin, a o si ro nyin, a o si gbìn nyin: 

19 Emi o si mu enia bi si i lori nyin, gbogbo 
ile Israeli, ani gbogbo rẹ̀: awọn ilu yio si ni 
olugbe, a o si ké ibi ti o di ahoro: 

tI Emi o si mu enia ati ẹranko bi si i lori 
nyin; nwọn o si pò si i, nwọn o si rẹ̀: emi o si 
mu nyìn joko ni ibugbe nyin, bi ti atijọ, emi o 
si ṣe si nyin jù igbà ibẹ̀rẹ nyin lọ: ẹnyin o si 
mò pe, emi li Oluwa. 

14 Nitôtọ, emi o mu ki enia rìn lori nyin, ani 
Israeli enia mi; nwọn o si ni ọ, iwọ o si jẹ iní 
wọn, iwọ kì yio si gbà wọn li ọmọ mọ lati 
isisiyi lọ. 

13 Bayi li Oluwa Ọlọrun wi; Nitori nwọn wi 
fun nyin, pe, Iwọ jẹ enia run, o si ti gbà awọn 
orilẹ—ẹ̀de li ọmọ; 

t4 Nitorina iwọ kì yio jẹ enia run mọ, bẹni 
ìwọ kì yio gbà awọn orilẹ rẹ li ọmọ mọ, li 
Oluwa Ọlọrun wi. 

1: Bẹni emi kì yio mu ki enia gbẹ ìtiju awọn 
keferi ninu rẹ mọ, bẹni iwọ kì yio rù ẹ̀gan 
awọn orilẹ—ẹ̀de mọ, bẹni iwọ kì yio mu ki 
orilẹ-ẹ̀de rẹ ṣubu mọ, li Oluwa Ọlọrun wi. 

16 Ọrọ Oluwa si tò mi wá, wipe, 

t/'Ọmọ enia, nigbati ile Israeli ngbe ilẹ ti 
wọr:; nwọn bà a jẹ nipa òna wọn, ati nipa iṣe 
Wwọr:: na wọn loju mi dabi aimQ obinrin ti a 
mu kuro. 

1£ Nitorina emi fi irúnu mi si ori wọn, ni— 
tori ẹ̀jẹ ti wọn ti ta sori ilẹ na, ati nitori ere 
Wọr: ti wọn ti fi bà a jẹ. 

15 Emi si ti tù wọn ká sárin awọn keferi, a si 
fọn wọn ká si gbogbo ilẹ: emi dá wọn lẹjọ, 
gẹgẹ bi òna wọn, ati gẹgẹ bi iṣe wọn. 

26 Nigbati awọn si wò inu awọn keferi, ni— 
biti nwọn lọ, nwọn bà orukọ mim mi jẹ, 
nigbati nwọn wi fun wọn pe, Awọn wọnyi li 
enia Oluwa, nwọn si ti jade kuro ni ilẹ rẹ̀. 

21 Ṣugbọn anu orukọ mim9 mi ṣe mi, ti ile 
Israeli ti bajẹ larin awọn keferi, nibiti nwọn lọ. 


621 


22 Nitorina sọ fun ile Israeli, pe, Bayi li 
Oluwa Ọlọrun wi; Ile Israeli, emi kò ṣe eyi 
nitori ti nyin, ṣugbọn fun orukọ mim mi, ti 
ẹnyin ti bajẹ lárin awọn keferi, nibiti ẹnyin lọ. 

23 Emi o si sọ orukọ nla mi di mimé, ti a 
bajẹ lárin awọn keferi, ti ẹnyin ti bajẹ lárin 
wọn; awọn keferi yio si mò pe emi li Oluwa, 
nigbati a o sọ mi di mimé ninu nyin niwaju 
wọn, li Oluwa Ọlọrun wi. 

24 Nitori emi o mu nyin kuro lárin awọn 
keferi, emi o si ṣà nyin jọ kuro ni gbogbo ilẹ, 
emi o si mu nyin padà si ilẹ ti nyin. 

25 Nigbana ni emi o fi omi mim6 wún nyin, 
ẹnyin o si mf: emi o si wẹ̀ nyin mQ kuro ninu 
gbogbo ẹgbin nyin ati kuro ninu gbogbo oriṣa 
nyin. 

26 Emi o fi ọkàn titun fun nyin pẹlu, ẹmi 
titun li emi o fi sinu nyin, emi o si mu ọkàn 
okuta kuro lara nyin, emi o si fi ọkàn ẹran fun 
nyin. 

27 Emi o si fi ẹmi mi sinu nyin, emi o si mu 
ki ẹ ma rìn ninu aṣẹ mi, ẹnyin o pa idajọ mi 
mọ, ẹ o si ma ṣe wọn. 

28 Ẹnyin o si ma gbe ilẹ ti emi fi fun awọn 
baba nyin; ẹnyin o si ma jẹ enia mi, emi o si 
ma jẹ Ọlọrun nyin. 

28 Emi o si gbà nyin là kuro ninu aim6 nyin 
gbogbo: emi o si pẹ̀ ọkà wá, emi o si mu u pò 
si i, emi kì yio si mu ìyan wá ba nyin. 

30 Emi o si sọ eso—igi di pupò, ati ibísi oko, ki 
ẹ má bà gbà ẹ̀gan ìyan mọ lárin awọn keferi. 

31 Nigbana li ẹnyin o ranti na buburu nyin, 
ati iṣe nyin ti kò dara, ẹ o si sú ara nyin li oju 
ara nyin fun aiṣedede nyin, ati fun irira nyin. 

32 Kì iṣe nitori ti nyin li emi ṣe eyi, ni Olu— 
wa Ọlọrun wi, ẹ mò eyi: ki oju ki o tì nyin, ki 
ẹ si dámú nitori òna ara nyin, ile Israeli. 

33 Bayi li Oluwa Ọlọrun wi; Li ọjọ ti emi o ti 
Wẹ̀ nyin mọ kuro ninu aiṣedede nyin gbogbo, 
emi o mu ki a tun gbe ilu, a o si ké ibi ahoro 
wọnni. 

34 Ilẹ ahoro li a o si ro, ti o ti di ahoro li oju 
gbogbo awọn ti o ti kọja. 

35 Nwọn o si wipe, Ilẹ yi ti o ti di ahoro ti 
dabi ọgbà Edeni; ati ilu ti o tú, ti o di ahoro, ti 
o si parun, di ilu olodi, o si ni olugbe. 

36 Nigbana ni awọn keferi iyokù yika nyin 
yio mò pe emi Oluwa ti kẹ ilu ti o parun, emi 
si ti gbìn eyiti o ti di ahoro: emi Oluwa ti sọ ọ, 
emi o si ṣe e. 

37 Bayi li Oluwa Ọlọrun wi; Ile Israeli yio 
bere eyi lọwọ mi, lati ṣe e fun wọn, emi o mu 
enia bi si i fun wọn bi ọwé-—ẹran. 


ESEKIELI. 36, 37 
38 Gẹgẹ bi ọwQ-—ẹran mim€, bi ọwọ-—ẹran 
Jerusalemu ni àse wọn ti o ni ironu, bẹ̀ni ilu ti 
o di ahoro yio kún fun enia: nwọn o si mò pe, 
emi li Oluwa. 


3 7 ỌWỌ Oluwa wà li ara mi, o si mu 
mi jade ninu ẹmi Oluwa, o si gbe mi 
kalẹ li arin afonifojì ti o kún fun egungun, 

20O si mu mi rìn yi wọn ka: si wò o, òpọlọ— 
pọ ni mbẹ ni gbangba afonifojì; si kiyesi i, 
nwọn gbẹ pupọpupọ. 

30 si wi fun mi pe, Ọmọ enia, egungun 
Wọnyi le yẹ̀? Emi si wipe, Oluwa Ọlọrun, iwọ 
li o le mẹ̀. 

40 tun wi fun mi pe, Sọtẹlẹ sori egungun 
wọnyi, si wi fun wọn pe, Ẹnyin egungun 
gbigbẹ, ẹ gbé òrọ Oluwa. 

5 Bayi li Oluwa Ọlọrun wi fun egungun 
Wọnyi; Kiyesi i, emi o mu ki emi wò inu nyin, 
ẹnyin o si yẹ̀: 

6 Emi o si fi iṣan sara nyin, emi o si mu ẹran 
Wá sara nyin, emi o si fi àwọ bò nyin, emi o si 
fi emi sinu nyin, ẹnyin o si yẹ; ẹnyin o si mẹ 
pe emi li Oluwa. 

7 Bẹ̀ni mo ṣotẹlẹ gẹgẹ bi a ti paṣẹ fun mi: bi 
mo si ti sọtẹlẹ, ariwo ta, si wò o, mimì kan 
wà, awọn egungun na si wá ọdọ ara wọn, 
egungun si egungun rẹ̀. 

BNigbati mo si wò, kiyesi i, iṣan ati 
ẹran—ara Wá si wọn, àwọ si bò wọn loke: 
ṣugbọn €mi kò si ninu wọn. 

9 Nigbana li o sọ fun mi, pe, ọmọ enia, 
Sọtẹlẹ si emi, sọtẹlẹ, si wi fun emi pe, Bayi 
li Oluwa Ọlọrun wi; Iwọ ẹmi, wá lati igun 
mẹrẹrin, si mí si okú wọnyi, ki nwọn ba le 
yò. 
10 Bẹ̀ni mo sọtẹlẹ gẹgẹ bi a ti paṣẹ fun mi, 
emi na si wá sinu wọn, nwọn si yẹ̀, nwọn si 
dide duro li ẹsẹ wọn ogun nlanla. 

ti Nigbana li o sọ fun mi pe, Ọmọ enia, 
egungun wọnyi ni gbogbo ile Israeli: wò o, 
nwọn wipe, Egungun wa gbẹ, ireti wa si pin: 
ni ti awa, a ti ke wa kuro. 

12 Nitorina sọtẹlẹ ki o si wi fun wọn pe, 
Bayi li Oluwa Ọlọrun wi; Kiyesi i, ẹnyin enia 
mi, emi o ṣi ibojì nyin, emi o si mu ki ẹ dide 
kuro ninu ibojì nyin, emi o si mu nyin wá si 
ilẹ Israeli. 

13 Ẹnyin o si mò pe emi li Oluwa, nigbati 
emi bá ti ṣí ibojì nyin, ẹnyin enia mi, ti emi bá 
si mu nyin dide kuro ninu ibojì nyin. 

14 Emi o si fi ẹmi mi sinu nyin, ẹnyin o si yẹ̀, 
emi o si mu nyin joko ni ilẹ ti nyin: nigbana li 


ESEKIELI. 37, 38 


ẹnyin o mò pe, emi Oluwa li o ti sọ ọ, ti o si ti 
ṣe e, li Oluwa wi. 

15 Ọrọ Oluwa tun tò mi wá, wipe, 

16 Ati iwọ, ọmọ enia, mu igi kan, si kọwe si 
i lara, Fun Juda, ati fun awọn ọmọ Israeli ẹgbé 
rẹ̀: si mu igi miran, si kọwe si i lara, Fun Jo— 
sefu, igi Efraimu, ati fun gbogbo ile Israeli 
ẹgbé rẹ̀. 

17 Si dà wọn pò ṣọkan si igi kan; nwọn o si 
di ọkan li ọwé rẹ. 

18 Nigbati awọn enia rẹ ba ba ọ sẹòrọ, wipe, 
Iwọ kì yio fi idi nkan wọnyi hàn wa? 

19 Wi fun Wọn pe, Bayi li Oluwa Ọlọrun wi; 
Kiyesi i, emi o mu igi Josefu, ti o wà li ọwé 
Efraimu, ati awọn ẹya Israeli ẹgbé rẹ̀, emi o si 
mu wọn pẹlu rẹ̀, pẹlu igi Juda, emi o si sọ 
Wọn di igi kan, nwọn o si di ọkan li ọwô mi. 

20 Igi ti iwọ kọwe si lara yio wà li ọwé rẹ, 
niwaju wọn. 

21 Si wi fun wọn pe, Bayi li Oluwa Ọlọrun 
Wi; Kiyesi i, emi o mu awọn ọmọ Israeli kuro 
larìn awọn keferi, nibiti nwọn lọ, emi o si ṣà 
Wọn jọ niha gbogbo, emi o si mu wọn wá si ilẹ 
ti wọn. 

22 Emi o si sọ wọn di orilẹ—ẹ̀de kan ni ilẹ 
lori oke—nla Israeli; ọba kan ni yio si jẹ lori 
gbogbo wọn: nwọn kì yio si jẹ orilẹ—ẹ̀de meji 
mọ, bẹ̀ni a kì yio sọ wọn di ijọba meji mọ 
Tara. 

23 Bẹni nwọn kì yio fi oriṣa wọn bà ara wọn 
jẹ mọ, tabi ohun—irira wọn, tabi ohun irekọja 
wọn: ṣugbọn emi o gbà wọn là kuro ninu 
gbogbo ibugbe wọn, nibiti nwọn ti dẹṣẹ, emi 
o sì wẹ̀ wọn mẹ: bẹni nwọn o jẹ enia mi, emi 
o si jẹ Ọlọrun wọn. 

24 Dafidi iranṣẹ mi yio si jẹ ọba lori wọn; 
gbogbo wọn ni yio si ni oluṣọ—agutan kan: 
nwọn o rìn ninu idajọ mi pẹlu, nwọn o si ki— 
yesi aṣẹ mi, nwọn o si ṣe wọn. 

25 Nwọn o si ma gbe ilẹ ti emi ti fi fun Ja— 
kobu iranṣẹ mi, nibiti awọn baba nyin ti gbe; 
nwọn o si ma gbe inu rẹ̀, awọn, ati awọn ọmọ 
wọn, ati awọn ọmọ ọmọ wọn lailai: Dafidi 
iranṣẹ mi yio si ma jẹ ọmọ—alade wọn lailai. 

26 Pẹlupẹlu emi o ba wọn dá majẹmu alafia; 
yio si jẹ majẹmu aiyeraiye pẹlu wọn: emi o si 
gbe wọn kalẹ, emi o si mu wọn rẹ̀, emi o si 
gbe ibi mim mi si arin wọn titi aiye. 

27 Agọ mi yio wà pẹlu wọn: nitôtọ, emi o si 
jẹ Ọlọrun wọn, nwọn o si jẹ enia mi. 

28 Awọn keferi yio si mọ pe, emi Oluwa li o 
ti sọ Israeli di mimé, nigbati ibi mim6 mi yio 
Wà li arin wọn titi aiye. 


"38 ỌRỌ Oluwa si tò mi wá wipe, 
2Ọmọ enia, kọ oju rẹ si Gogu, ilẹ 
Masgogu, olori Roṣi, Meṣeki, ati Tubali, si sọ— 
tẹlẹ si i, 

3Si wipe, Bayi li Oluwa Ọlọrun wiì; Kiyesii ji, 
emi dojukọ ọ, iwọ Gogu, olori Roṣi, Meṣeki, ati 
Tubali: 

4 Emi o si dá ọ padà, emi o si fi ìwọ kẹ ọ li 
ẹ̀rẹkẹ, emi o si mu ọ jade wá, ati gbogbo ogun 
Tẹ, ẹṣin ati ẹlẹṣin, gbogbo wọn li a wò laṣọ 
daradara, ani ẹgbé nla pẹlu apata on asà, 
gbogbo wọn dì idà mu: 

5 Persia, Etiopia, ati Libia pẹlu wọn; gbogbo 
Wọn pẹlu asà on akoro: 

6Gomeri, ati gbogbo ogun rẹ̀; ile Togarma ti 
ihà ariwa, ati gbogbo ogun rẹ̀: enia pupọ pẹlu rẹ̀. 

7 Iwọ mura silẹ, si mura fun ara rẹ, iwọ, ati 
gbogbo ẹgbé rẹ ti a gbajọ fun ọ, ki iwọ jẹ alabo 
fun wọn. 

8 Lẹhìn ọjọ pupò li a o bẹ̀ ọ wò: li ọdun ikẹ— 
hìn, iwọ o wá si ilẹ ti a gbà padà lọwọ ìdà, ti a 
si kojọ pò kuro lọdọ enia pupò, lori oke—nla 
Israeli, ti iti ma di ahoro: ṣugbọn a mu u jade 
kuro ninu awọn orilẹ-—ẹ̀de, nwọn o si ma gbe 
li ailewu, gbogbo wọn. 

9 Iwọ o goke wá, iwọ o si de bi ijì, iwọ o 
dabi awọsanma lati bò ilẹ, iwọ, ati gbogbo 
awọn ogun rẹ, ati òpọlọpọ enia pẹlu rẹ. 

10 Bayi li Oluwa Ọlọrun wi; yio si ṣe pe 
nigbakanna ni nkan yio sọ si òkàn rẹ, iwọ o si 
rò ẹ̀ro ibi kan. 

ti Iwọ o si wipe, emi o goke lọ si ilẹ ileto ti kò 
ni odi: emi o tò awọn ti o wà ni isimi lọ, ti 
nwọn ngbe laibẹ̀ru, ti gbogbo wọn ngbe laisi 
odi, ti nwọn kò si ni agbarà—irin tabi ẹnu—odi, 

12 Lati lọ kú ikogun, ati lati lọ mu ohun ọdẹ; 
lati yi ọwé rẹ si ibi ahoro wọnni ti a tẹ̀do nisi— 
siyi, ati si enia ti a kojọ lati inu awọn ori— 
lẹ-—ẹ̀de wá, awọn ti o ti ni ohun—òsin ati ẹrù, 
ti ngbe oke ilẹ na. 

13 Ṣeba, ati Dedani, ati awọn oniṣòwo 
Tarṣiṣi, pẹlu gbogbo awọn ọmọ kiniun wọn, 
yio si wi fun ọ pe, Ikogun ni iwọ wá kò? lati 
Wá mu ohun ọdẹ li o ṣe gbá awọn ẹgbé rẹ jọ? 
lati wá rù fadaka ati Wura lọ, lati wá rù 
ohun—ọsìn ati ẹrù, lati wá kò ikogun nla? 

14 Nitorina, sọtẹlẹ, ọmọ enia, si wi fun 
Gogu pe, Bayi li Oluwa Ọlọrun wi; Ni ijọ na 
nigbati awọn enia mi Israeli ba ngbe laibẹ̀ru, 
iwọ kì yio mò? 

15 Iwọ o si ti ipò rẹ Wá lati iha ariwa, iwọ, 
ati ẹ̀pọ enia pẹlu rẹ, gbogbo wọn li o ngùn 
ẹṣin, ẹgbẹ nla, ati ọpọlọpọ ogun alagbara: 


623 


.. 16Iwọ o si goke wá si awọn enia mi Israeli, 
bi awọsanma lati bò ilẹ; yio si ṣe nikẹhin ọjọ, 
emi o si mu ọ dojukọ ilẹ mi, ki awọn orilẹ—ẹ̀de 
ki o le mò mi, nigbati a o yà mi si mimQ ninu 
rẹ, niwaju wọn, iwọ Gogu. 

17 Bayi li Oluwa Ọlọrun wi; Iwọ li ẹniti 
mo ti sòrọ rẹ̀ nigba atijọ lati ọwé awọn 
iranṣẹ mi awọn woli Israeli, ti nwọn sọtẹlẹ li 
ọjọ wọnni li ọdun pupọ pe, emi o mu ọ wá 
dojukọ wọn? 

18 Yio si ṣe nigbakanna li ákoko ti Gogu yio 
wá dojukọ ilẹ Israeli, ni Oluwa Ọlọrun wi, ti 
irúnu mi yio yọ li oju mi. 

19 Nitori ni ijowu mi ati ni iná ibinu mi ni 
mo ti sòrọ, Nitotọ li ọjọ na mimì nla kan yio 
Wà ni ilẹ Israeli; 

20 Awọn ẹja inu okun, ati awọn ẹiyẹ oju 
ọrun, ati awọn ẹranko inu igbô, ati ohun 
gbogbo ti nrakò lori ilẹ, ati gbogbo enia ti mbẹ 
loju ilẹ, yio si mì niwaju mi, a o si bì òke—nla 
ṣubu, ati gbogbo ibi giga yio ṣubu, olukuluku 
ogìrì yio ṣubu lulẹ. 

21 Emi o si pẹ̀ idà si i lori gbogbo oke mi, ni 
Oluwa Ọlọrun wi: idà olukuluku yio si dojukọ 
arakunrin rẹ̀. 

22 Emi o si fi ajàkalẹ arùn ati ẹjẹ ba a wijọ; 
emi o si rẹ̀ ojò pupọ, ati yìnyin nla, iná ati 
imi—ọjọ, si i lori, ati sori àwọn ẹgbẹ rẹ̀, ati sori 
òpọlọpọ enia ti o wà pẹlu rẹ̀. 

23 Emi o si gbe ara mi lẹ̀ke, emi o si ya ara 
mi si mim; emi o si di mimò loju òpọlọpọ 
orilẹ-ẹ̀de, nwọn o si mò pe emi li Oluwa. 
3 Ọ i NITORINA, iwọ ọmọ enia, sọtẹlẹ si 

Gogu, si wipe, Bayi li Oluwa Ọlọrun 
Wi; Kiye si i, emi dojuké ọ, iwọ Gogu, olori 
ọmọ-alade Meṣeki ati Tubali: 

2 Emi o si dá ọ padà, emi o si dárí rẹ, emi o 
si mu ọ goke wá lati ihà ariwa, emi o si mu ọ 
Wá sori oke giga Israeli: 

3 Emi o si lù ọrun rẹ kurò li ọwé osì rẹ, emi 
o si mu ọfà rẹ bọ kuro lọwọ ọtun rẹ. 

4 Iwọ o ṣubu lori òke giga Israeli, iwọ, ati 
gbogbo awọn ogun rẹ, ati awọn enia ti o wà 
pẹlu rẹ: emi o fi ọ fun ẹiyẹ ọdẹ onirt(iru iyẹ, ati 
ẹranko igbẹ lati pa jẹ. 

5 Iwọ o ṣubu ni gbangba oko: nitori emi li o 
sọ ọ, ni Oluwa Ọlọrun wi. 

6 Emi o si rán iná si Magogu, ati sárin awọn 
ti ngbe erekuṣu laibẹ̀ru; nwọn o si mò pe emi 
li Oluwa. 

T Emi o si sọ orukọ mim mi di mimò lárin 
enia mi Israeli; emi kì yio si jẹ ki nwọn bà 


ESEKIELI 38, 39 
orukọ mim€ mi jẹ mọ: awọn orilẹ—ẹ̀de yio si 
mò pe emi li Oluwa, Ẹni—Mimé ni Israeli. 

8 Kiye si i, o ti de, a si ti ṣe e; ni Oluwa 
Ọlọrun wi, eyi ni ọjọ ti emi ti sọ. 

9 Awọn ti o si ngbe ilu Israeli yio jade lọ, 
nwọn o si fi ohun ihamọra wọnni jona ati asa 
ati apata, ọrun ati ọfà, kùmmọ ati òkọ; nwọn o 
si fi iná sun wọn li ọdun meje: 

10 Nwọn kì yio lọ rù igi lati inu oko Wá, 
bẹ̀ni nwọn kì yio ke igi lulẹ lati inu igbé wá; 
nitori ohun ihamọra ni nwọn ti fi daná; nwọn 
o si ko awọn ti o ko wọn, nwọn o si dọdẹ 
awọn ti o dọdẹ wọn, ni Oluwa Ọlọrun wi. 

Ni Yio si ṣe li ọjọ na, emi o fi ibikan fun 
Gogu nibẹ fun iboji ni Israeli, afonifoji awọn 
ẹ̀ro ni gabasi okun; on si pa awọn ẹ̀ro ni ẹnu 
mọ: nibẹ ni nwọn o gbe sin Gogu ati gbogbo 
òpọlọpọ enia rẹ̀ si: nwọn o si pẹ̀ e ni, Afonifoji 
Hamon—gogu. 

12 Oṣù meje ni ile Israeli yio si ma fi sin okú 
Wọn, ki nwọn ba le sọ ilẹ na di mim€é. 

13 Gbogbo enia ilẹ na ni yio si sin wọn: yio 
si jẹ okiki fun wọn li ọjọ ti a o yìn mi logo, ni 
Oluwa Ọlọrun wi. 

14Nwọn o si yà awọn ọkunrin sọtọ ti yio 
ma fi ṣe iṣẹ iṣe, lati ma rìn ilẹ na ja lati lọ isin 
awọn erò ti o kù lori ilẹ, lati sọ ọ di mim€é: lẹ— 
hin oṣù meje nwọn o ma wá kiri. 

15 Awọn ẹ̀ro ti nlà ilẹ na kọja, nigbati ẹni— 
kan ba ri egungun enia kan, yio sàmi kan si 
ẹba rẹ̀, titi awọn asinku yio fi sin i si afonifoji 
Hamon—gogu. 

16 Orukọ ilu na pẹlu yio si jẹ Hamona. Bayi 
ni nwọn o si sọ ilẹ na di mimé. 

17 Ati iwọ, ọmọ enia, bayi li Oluwa Ọlọrun 
Wi: Sọ fun olukuluku ẹiyẹ abiyẹ, ati fun olu— 
kuluku ẹranko igbẹ, pe, Ẹ ko ara nyìn jọ, ki ẹ 
si wá: ẹ gbá ara nyin jọ ni ihà gbogbo si ẹbọ 
mi ti emi rú fun nyin, ani irubọ nla lori oke 
giga Israeli, ki ẹnyin ba le jẹ ẹran, ki ẹ si mu 
ẹjẹ. 

18 Ẹnyin o jẹ ẹran—ara awọn alagbara, ẹn— 
yìn o si mu ẹjẹ awọn ọmọ—alade aiye, ti agbò, 
ti ọdọ agutan, ati ti obukọ, ti akọ malíi, gbogbo 
wọn abọpa Baṣani. 

19 Ẹ o si jẹ ọra li ajẹyo, ẹ o si mu ẹjẹ li amu— 
para, lati inu ẹbọ mi ti mo ti rú fun nyin. 

20 Bayi li a o fi ẹṣin ati ẹlẹṣin bé nyin yo lori 
tabili mi, pẹlu awọn alagbara, ati gbogbo 
awọn ologun, ni Oluwa Ọlọrun wi. 

21 Emi o si gbe ogo mi kalẹ larin awọn ke— 
feri, gbogbo awọn keferi yio si ri idajọ mi ti 
mo ti ṣe, ati ọwé mi ti mo ti fi le wọn. 


ESEKIELI. 39, 40 


22 Ile Israeli yio si mò pe, Emi li Oluwa 
Ọlọrun wọn lati ọjọ na lọ titi. 

23 Awọn keferi yio si mò pe Israeli lọ si 
igbekún nitori aiṣed€éde wọn: nitoriti nwọn ti 
ṣọtẹ si mi, nitorina ni mo ṣe fi oju mi pamọ 
kuro lọdọ wọn, ti mo si fi wọn le awọn ọta 
wọn lọwọ: gbogbo wọn si ti ipa idà ṣubu. 

24 Gẹgẹ bi aim6é wọn, ati gẹgẹ bi irekọja 
wọn ni mo ṣe si wọn, mo si fi oju mi pamQ 
kuro lọdọ wọn. 

25 Nitorina bayi li Oluwa Ọlọrun wi; Nisi— 
siyi li emi o mu igbẹ̀kun Jakobu padà bò, emi 
o si ṣanu fun gbogbo ile Israeli, emi o si jowu 
nitori orukọ mi mimé: 

26 Nwọn o si rù itiju wọn, ati gbogbo ọtẹ 
wọn ti nwọn ti ṣe si mi, nigbati nwọn ngbe 
laibẹ̀ru ni ilẹ wọn, ti ẹnikẹni kò si dẹ̀ruba wọn. 

27 Nigbati emi ti mu wọn bò lati ọdọ ori— 
lẹ—ẹ̀de, ti mo si ko wọn jọ lati ilẹ awọn ọta 
wọn wá, ti a si yà mi si mimô ninu wọn ni— 
Waju orilẹ—ẹ̀de pupọ. 

28 Nigbana ni nwọn o mò pe emi li Oluwa 
Ọlọrun wọn, nipa kikô ti mo mu ki a kú wọn 
lọ si igbekun larin awọn keferi: ṣugbọn mo ti 
ṣà wọn jọ si ilẹ wọn, emi kò si fi ẹnikẹni wọn 
silẹ nibẹ mọ. 

29 Emi kì yio si fi oju mi pamọ kuro lọdọ 
Wọn mọ: nitori emi ti tú ẹmi mi sori ile Israe— 
li, ni Oluwa Ọlọrun wi. 


40 1LI ọdun kẹ̀dọgbọn oko-ẹrú wa, ni 
ibẹ̀rẹ ọdun na, li ọjọ ikẹwa oṣù, li 
ọdun ikẹrinla lẹhin igbati ilu fẹ, li ọjọ na gan, 
ọwọ Oluwa wà lara mi, o si mu mi wá sibẹ na. 

2Ninu iran Ọlọrun li o mu mi wá si ilẹ 
Israeli, o si gbe mi ka oke giga kan, lori eyìti 
kikọ ilu wà ni iha gusu. 

3O si mu mi wá sibẹ, si kiyesi i, ọkunrin 
kan mbẹ, ẹniti irí rẹ̀ dabi irí bàba, pẹlu okùn 
ògbọ li ọwọ rẹ̀, ati ije iwònlẹ; on si duro ni 
ẹnu—ọna. 

4 Ọkunrin na si wi fun mi pe, Ọmọ enia, fi 
oju rẹ Wò, ki o si fi eti rẹ gbé, ki o si gbe ọkàn 
rẹ le ohun gbogbo ti emi o fi han ọ; nitori ka 
ba le fi wọn han ọ li a ṣe mu ọ wá ihinyi: sọ 
ohun gbogbo ti o ri fun ile Israeli. 

5 Si kiye si i, ogiri kan mbẹ lode ile na yika, 
ije iwẹnlẹ kan si mbẹ lọwọ ọkunrin na, 
igbọnwọ mẹfa, nipa igbọnwọ ati ibú atẹlẹwọ 
kan: o si wọn ibú ile na, ije kan; ati giga rẹ̀, 
ije kan. 

6 Nigbana li o wá si ẹnu—òna ti o kọju si òna 
ila—ôrun, o si gùn oke atẹ̀gun na lọ, o si wòn 


624 


iloro ẹnu òna, ti o jẹ ije kan ni ibú; ati iloro 
miran ti ẹnu—òna na, ti o jẹ ije kan ni ibú. 

7 Yará kékẹ̀ké si jẹ ije kan ni gigùn, ati ije 
kan ni ibú; ati lárin yará kékẹ̀ké igbọnwọ ma— 
run; àtẹwọ ẹnu—òna lẹba iloro ẹnu—òna ti inu 
si jẹ ije kan. 

8:00 si wòn iloro ẹnu—òna ti inu, ije kan. 

9O si wọn iloro ẹnu—òna, igbọnwọ mẹjọ; 
ati atẹrigba rẹ̀, igbọnwọ meji—meji; iloro ti 
ẹnu—ọòna na si mbẹ ninu. 

10 Ati yará kékẹ̀ké ẹnu—òna ti òna ila—ôrun 
jẹ rnẹta nihà ìhin, ati mẹta nihà ọhún; awọn 
mẹtẹta jẹ ìwọn kanna: awọn atẹrígba na jẹ 
ìwọn kanna niha ìhin ati niha ọhún. 

ti O si wọn ibu abawọle ẹnu—òna na, igbọn— 
wọ mẹwa; ati gigùn ẹnu—òna na, igbọnwọ 
mẹtala. 

12 Àye ti si mbẹ niwaju awọn yará kékẹ̀ké 
na jẹ igbọnwọ kan nihà ìhin, àye na si jẹ igbọn— 
Wọ kan nihá ọhún; awọn yará kékẹ̀ké na si jẹ 
igbọnwọ mẹfa nihà ìhin, ati igbọnwọ mẹfa 
niha ọhún. 

13O si wọn ẹnu—ẹòna na lati orule yará 
kékẹ̀ké kan lọ de orule miran: ibú rẹ jẹ igbọn— 
wọ mẹ̀dọgbọn, ilẹkùn dojukọ ilẹkùn. 

14O si ṣe atẹrigba ọlọgọta igbọnwọ, ani titi 
de atẹrigba àgbalá yi ẹnu—òna na ka. 

15 Lati iwaju ẹnu—Òòna atẹwọ titi fi de iwaju 
iloro ẹnu—òna ti inu, adọta igbọnwọ. 

16 Awọn ferese t6ro si mbẹ lara yará kékẹ̀ké 
na, ati lara atẹrigba wọn ninu ẹnu—òna niha 
gbogbo ati pẹlu yará iloro: ferese pupọ si mbẹ 
niha inu gbogbo: igi ọpẹ si mbẹ lara olukulu— 
ku atẹrigbà. 

1/7O si mu mi wá si agbala ode, si kiyesi i, 
òpọlọpọ yará mbẹ nibẹ, a si fi okuta tẹ agbala 
na niha gbogbo: ọgbòn yará ni mbẹ lori okuta 
itẹlẹ na. 

18 Ati okuta itẹlẹ ti iha ẹnu—òna na ti o kọju 
si gigun ẹnu—òna, ani okuta itẹlẹ isalẹ. 

190 si wọn ibú rẹ̀ lati iwaju ẹnu—òna isalẹ 
titi fi de iwaju àgbala inu ti ode, ọgọrun igbọn— 
wọ niha ila—6run ati niha ariwa. 

20 Ẹnu—òna àgbala ode ti o kọju si ariwa, o 
wọn gigun rẹ̀, ati ibu rẹ̀. 

21 Awọn yará kékẹ̀ké ibẹ̀ jẹ mẹta niha ìhin, 
mẹta nihà ọhun; awọn atẹrigba ibẹ ati iloro ibẹ 
jẹ gẹgẹ bi ìwọn ẹnu—ẹna ekini: gigùn rẹ̀ jẹ 
adọta igbọnwọ, ibú rẹ̀ si jẹ igbọnwọ mẹ̀dọgbọn. 

22 Ati fẹ̀rese wọn, ati iloro wọn, ati igi ọpẹ 
wọn jẹ gẹgẹ bi ìwọn ti ẹnu—òna ti o kọju si 
òna ila—ôrun; nwọn si ba atẹgun meje gun 
oke rẹ̀ lọ; awọn iloro na si mbẹ niwaju wọn. 


625 


23 Ati ẹnu-Òòna agbala inu ti o kọju si 
ẹnu—òna ti ariwa, ati ti ila-ôrun; o si wọn lati 
ẹnu—òna de ẹnu—òna, ọgọrun igbọnwọ. 

240 si mu mi lọ si òna gusù, si kiye si i, 
ẹnu—òna kan mbẹ li ẹ̀na gus: o si wọn awọn 
atẹrigba wọn, ati ìloro wọn gẹgẹ bi ìwọn 
wọnyi. 

25 Ferese pupọ si mbẹ ninu rẹ̀ ati ninu iloro 
wọn yika, bi ferese wọnni: gigùn rẹ̀ jẹ adọta 
igbọnwọ, ibú rẹ̀ jẹ igbọnwọ mẹdọgbọn. 

26 Atẹ̀gun meje ni mbẹ lati bá gùn oke rẹ̀, 
ati awọn iloro rẹ̀ si mbẹ niwaju wọn: o si ni 
igi ọpẹ, ọkan nihà ìhin, ati ọkan nihà ọhún, 
lara awọn atẹrigbà rẹ̀. 

27 Ati ẹnu—òna agbalá ti inu mbẹ li ẹ̀na 
gusu; o si wọn lati ẹnu—òna de ẹnu—òna li 
òna gusu, ọgọrun igbọnwọ. 

28O si mu mi wá si agbalá ti inu nipa 
ẹnu—òna gusu: o si Wọn ẹnu-ẹ̀na gusu na 
gẹgẹ bi ìwọn wọnyi; 

29 Ati awọn yará kékẹ̀ké rẹ̀, ati atẹrigbà rẹ̀, 
ati iloro rẹ̀, gẹgẹ bi ìwọn wọnyi: ferese pupọ 
si mbẹ nibẹ ati ni iloro rẹ̀ yika: o jẹ aádọta 
igbọnwọ ni gigùn, igbọnwọ mẹ̀dọgbọn ni ibú. 

30 Awọn iloro ti mbẹ yika jẹ igbọnwọ 
mẹ̀dọgbòn ni gigùn, ati igbọnwọ marun ni ibú. 

31 Awọn iloro rẹ̀ mbẹ nihà agbalá ode; igi 
ọpẹ si mbẹ lara atẹrigbà rẹ̀: abágòke rẹ̀ si ni 
atẹ̀gun mẹjọ. 

320 si mu mi wá si agbalá ti inu nihà òna 
ila-—ôrun: o si wọn ẹnu—òna na, gẹgẹ bi iwọn 
wọnyi. 

33 Ati yara kékòké rẹ̀, ati atẹrigbà rẹ̀, ati iloro 
rẹ̀, jẹ gẹgẹ bi ìwọn wọnyi: ferese si mbẹ ninu 
rẹ̀ ati ninu awọn iloro rẹ̀ yika: o jẹ aádọta 
igbọnwọ ni gigùn, ati igbọnwọ mẹ̀dọgbọn ni 
ibú. 

34 Awọn iloro rẹ̀ mbẹ nihà agbalá ode; igi 
ọpẹ si mbẹ lara atẹrigba rẹ̀, nihà ìhin, ati nihà 
òhun: abagòke rẹ̀ si ni atẹ̀ṣun mẹjọ. 

350 si mu mi wá si ẹnu—ẹ̀na ariwa, o si 
wọn ọ gẹgẹ bi ìwọn wọnyi; 

36 Awọn yará kékẹké rẹ̀, atẹrigbà rẹ̀, ati iloro 
rẹ̀, ati ferese rẹ̀ yika: gigun rẹ̀ jẹ ádọta igbọnwọ, 
ati ibu rẹ̀ igbọnwọ mẹ̀dọgbòn. 

37 Ati atẹrigba rẹ̀ mbẹ niha agbalá ode; igi 
ọpẹ si mbẹ lara atẹrigba rẹ̀, niha ìhin, ati niha 
òhun: abagòke rẹ̀ si ní atẹ̀gun mẹjọ. 

38 Ati yàra ati abáwọle rẹ̀ wà nihà atẹrigbà 
ẹnu—ẹna na, nibiti nwọn ima wẹ̀ ọrẹ ẹbọ 
sisun. 

39 Ati ni iloro ẹnu—òna na tabili meji mbẹ 
nihà ìhin, ati tabili meji nihà òhun, lati ma pa 


ESEKIELI. 40, 41 
ẹran ẹbọ sisun, ati ọrẹ ẹbọ ẹ̀ṣẹ, ati ọrẹ ẹbọ 
irekọja lori wọn. 

40 Ati ni ihà ode, bi a ba nlọ si àbáwọle 
ẹnu-—ẹ̀na ariwa, ni tabili meji mbẹ; ati nihà 
miran, ti iṣe iloro ẹnu—òna, ni tabili meji mbẹ. 

41 Tabili mẹrin mbẹ nihà ìhin, tabili mẹrin 
si mbẹ nihà òhun, nihà ẹnu—òna; tabili mẹjọ, 
lori eyiti nwọn a ma pa ẹran ẹbọ wọn. 

42 Tabili mẹrin na si jẹ ti okuta gbigbẹ fun ọrẹ 
ẹbọ sisun, igbọnwọ kan on abọ ni gigún, ati 
igbọnwọ kan on abọ ni ibú, ati igbọnwọ kan ni 
giga: lori eyiti nwọn a si ma kú ohun—elò wọn 
le, ti nwọn ifi pa ọrẹ ẹbọ sisun ati ẹran ẹbọ. 

43 Ati ninu ni ìwọ ẹlẹnu meji, oníbu atẹlẹ— 
Wọ kan, ti a kàn mọ ọ yika: ati lori awọn tabili 
na ni ẹran ọrẹ gbe wà. 

44 Ati lode ẹnu—òna ti inu ni yará awọn 
akọrin gbe wà, ninu agbala ti inu, ti mbẹ ni 
ihà ẹnu—ẹòna ariwa; oju wọn si wà li òẹna gusu: 
ọkan ni iha ẹnu—òna ila—ôrun, oju eyiti mbẹ li 
ẹ̀na ariwa. 

45 O si wi fun mi pe, Yàrá yi, ti oju rẹ̀ mbẹ li 
òna gusu, ni fun awọn alufa, awọn olutọjú iṣọ 
ile na. 

46 Yará ti oju rẹ̀ mbẹ li òna ariwa, ni fun 
awọn alufa, awọn olutọjú iṣọ pẹpẹ na; awọn 
wọnyi li awọn ọmọ Sadoku ninu awọn ọmọ 
Lefi, ti nwọn ima sunmọ Oluwa lati ṣe iranṣẹ 
fun u. 

47 O si wòn agbalá na, ọgọrun igbọnwọ ni 
gigùn, ọgọrun igbọnwọ ni ibú, igun mẹrin 
lọgbọgba; ati pẹpẹ ti mbẹ niwaju ile na. 

48 O si mu mi wá si iloro ile na, o si wòn 
opo iloro na, igbọnwọ marun nihà ìhin, ati 
igbọnwọ marun nihà òhun: ibu ẹnu—òna na si 
jẹ igbọnwọ mẹta nihà ìhin, ati igbọnwọ mẹta 
nihà òhun. 

48 Gigùn iloro na jẹ ogún igbọnwọ, ibú rẹ̀ 
igbọnwọ mọkànla; o si mu mi wá si atẹ̀gun ti 
nwọn ifi ba gokẹ̀ rẹ̀: ọwòn pupọ si mbẹ nihà 
ibi atẹrigbà, ọkan nihin, ati ọkan lọhun. 

tO si mu mi wá si tempili, o si wòn 


4 l awọn. atẹrigbà, igbọnwọ. mẹfa. ni 
gbigborò li apakan, igbọnwọ mẹfa ni gbigborò 
li apakeji, ibú agọ na. 

2 Ati ibú ilẹkùn na jẹ igbọnwọ mẹwa; ihà 
ilẹkùn na si jẹ igbọnwọ marun li apakan, ati 
igbọnwọ marun li apakeji; o si wòn gign rẹ̀, 
ogoji igbọnwọ; ati ibú rẹ̀, ogún igbọnwọ. 

3O si wá si inu rẹ̀, o si wòn atẹrigbà ilẹkùn 
na, igbọnwọ meji; ati ilẹkùn na, igbọnwọ 
mẹfa; ibú ilẹkùn na si jẹ igbọnwọ meje. 


ESEKIELI 41, 42 

4 Bẹ li o si wòn gigùn rẹ̀, ogún igbọnwọ; ati 
ibú rẹ̀, ogún igbọnwọ, niwaju tempili: o si wi 
fun mi pe, Eyi ni ibi mimú julọ. 

50 si wòn ogiri ile na, igbọnwọ mẹfa; ati 
ibú yàrá—ihà gbogbo igbọnwọ mẹrin, yi ile na 
ka nihà gbogbo. 

6 Ati awọn yará—ihà, ọkan lori ekeji jẹ mẹta, 
nigba ọgbòn: nwọn si Wò inu ogiri ti ile awọn 
yará—ihà na yika, ki nwọn ba le di ara wọn mu, 
nitori kò si idimú ninu ogiri ile na. 

7 A si ṣe e gborò, o si lọ yika loke awọn yará 
ìhà: nitori ogiri ile na lọ loke—loke yi ile na ka: 
nitorina ibú ile na wà loke, bẹni iyará isalẹ yọ 
si toke lárin. 

8Emi si ri giga ile na yika: ipilẹ awọn 
yará-ẹ̀gbẹ na si jẹ ije kikun kan ti igbọnwọ 
mẹfa ni gigun. 

9 Ibú ogiri na, ti yará--ẹ̀gbé lode, jẹ igbọnwọ 
marun: ati eyi ti o kù ni ibi yará-ẹ̀gbé ti mbẹ 
ninu. 

10 Ati larin yará na, ogún igbọnwọ ni gbigborò, 
yi ile na ka ni ihà gbogbo. 

11 Ati ilẹkùn awọn yará-ẹ̀gbẹ na mbẹ li òna 
ibi ti o kù, ilẹkùn kan li òna ariwa, ati ilẹkùn 
kan ni gusu: ati ibú ibẹ̀ na ti o kù, jẹ igbọnwọ 
marun yika. 

12 Ati ile ti o wà niwaju eyiti a yà sọtò ni 
igun ẹ̀na iwọ—6run, jẹ adọrin igbọnwọ ni 
gbigborò; ogirl ile na si jẹ igbọnwọ marun ni 
ibú yika, ati gigùn rẹ̀, idọrun igbọnwọ. 

I3O si wọn ile na, ọgọrun igbọnwọ ni 
gigùn; ati ibi ti a yà sọtò, ati ile na, pẹlu ogiri 
wọn, ọgọrun igbọnwọ ni gigùn. 

14 Ati ibú oju ile na, ati ti ibi ti a yà sọtò 
nihà ila—ôrun ọgọrun igbọnwọ. 

150 si wòn gigun ile na ti o kọju si ibiti a yà 
sọtò ti mbẹ lẹhin rẹ̀, ati ibujoko—oke ni ihà 
kan ati nihà miran, ọgọrún igbọnwọ, pẹlu 
tempeli inu, ati iloro agbalá na; 

16 Awọn iloro, ati ferese toro, ati ibujoko 
oke yika lori ile olorule mẹta wọn, ti o wà ni— 
Waju iloro na, li a fi igi tẹ yika, ati lati ilẹ de 
oke ferese, a si Dò awọn ferese na; 

tI? Si ti oke ilẹkun ani titi de ile ti inu, ati ti 
ode, ati lara ogiri niha gbogbo tinu tode ni 
wiwòn. 

18 Kerubu ati igi ọpẹ li a si fi ṣe e, igi ọpẹ 
kan si mbẹ lárin kerubu ati kerubu: kerubu 
kọkan si ni oju meji; 

19 Oju enia kan si wà nihà ibi igi ọpe li apa 
kan, ati oju ẹgbòrọ kiniun kan si wà nihà ibi 
igi ọpẹ li apa keji: a ṣe e yi ile na ka niha 
gbogbo. 


626 


20 Lati ilẹ titi fi de okẹ̀ ilẹkùn, ni a ṣe keru— 
bu ati igi ọpẹ si, ati lara ogiri tempili na. 

21 Awọn opéô ilẹkùn tempili na jẹ igun mẹ— 
rin lọgbọgba: ati iwaju ibi mimQ irí ọkan bi irí 
ekeji. 

?22Pẹpẹ igi na jẹ igbọnwọ mẹta ni giga, 
gigùn rẹ̀ igbọnwọ meji; ati igun rẹ̀, ati gigùn 
rẹ̀, ati awọn ogiri rẹ̀ jẹ ti igi: o si wi fun mi pe, 
Eyi ni tabili ti mbẹ niwaju Oluwa. 

23 Ati tempili na, ati ibi mim na, ni ilẹkùn 
meji. 

24 Awọn ilẹkùn mejeji na ni awẹ, awẹ meji 
ti nyi; awẹ meji fun ilẹkùn kan, ati awẹ meji 
fun ilẹkùn keji. 

25 Kerubu, ati igi ọpẹ li a ṣe si ara wọn, sara 
ilẹkùn tempili, gẹgẹ bi eyiti a ṣe sara ogiri; igi 
ibori wà loju iloro lode. 

26 Ferese toro ati igi ọpẹ mbẹ nihà ihin ati 
nihà ọhun nihà iloro, ati ni yará—iha ile na, ati 


ni igi iborì. 

42 tO si mu mi wá si agbala ode, li òna 
apa ariwa: o si mu mi wá si yará ti o 

kọju si ibi ti a yà sọtò, ti o si kọju si ile lọna 

ariwa. 

2 Niwaju, ọgọrun igbọnwọ ni gigùn ni ilẹ— 
kun ariwa, ati ibú rẹ̀ adọta igbọnwọ. 

Niwaju, ogún igbọnwọ ti o wà fun agbalá 
ti inu, ati niwaju itẹle ti o wà fun agbalá ti 
ode; ibujoko oke ti o kọju si ibujoko—oke wà 
ni orule mẹta. 

4 Ati niwaju awọn yará ni irìn igbọnwọ 
mẹwa ni ibú ninu, òna igbọnwọ kan; ilẹkùn 
Wọn si wà nihà ariwa. 

5 Ati awọn yará oke kuru jù; nitori ibujoko 
ti awọn yará isalẹ ati yará arin yọ siwaju 
Wọnyi ti ile. 

6 Nitori nwọn jẹ olorule. mẹta, ṣugbọn 
nwọn kò ni ọwòn bi ọwòn agbalá: nitorina a 
fasẹhin kuro ninu yará isalẹ ati kuro ninu yará 
arin lati ilẹ wá. 

T Ati ogiri ti o wà lode ti o kọju si yará, li 
apa agbala ode niwaju yará, gigùn rẹ̀ jẹ adọta 
igbọnwọ. 

8 Nitori gigùn awọn yará ti o wà lode jẹ 
adọta igbọnwọ: si Wò o, niwaju tempili o jẹ 
ọgọrun igbọnwọ. 

9 Ati lati isalẹ yará wọnyi ni iwọle li ẹna 
ila—6ôrun wà, bi a ti nlọ sinu wọn lati agbala 
ode wá. 

10 Ni ibú ogiri agbala, li Ọna ila—ô6run niwa— 
ju ibiti a yà sọtò, ati niwaju ile na, ni awọn 
yará na wà. 


627 


ti Ati òna iwaju wọn ti gẹgẹ bi iri awọn 
yará ti o wà li Ọna ariwa, bi nwọn ti gùn mo, 
bẹ̀ ni nwọn gbòro mọ: ati gbogbo ijade wọn si 
dabi iṣe wọn, ati bi ilẹkùn wọn. 

12 Bẹ gẹgẹ ni yará ti on ti ilẹkùn wọn li òna 
gusu, ilẹkùn kan wà lori ẹòna, li òna gbọran 
niwaju ogiri li ẹna ila—ôrun bi a ti nwò inu 
Wọn. 

13O si wi fun mi pe, Awọn yará ariwa ati 
awọn yará gusu, ti o wà niwaju ibiti a yà sọtò, 
awọn ni yará mim, nibiti awọn alufa ti 
nsunmọ Oluwa yio ma jẹ ohun mimô julọ: 
nibẹ̀ ni nwọn o ma gbe ohun mimQ julọ kà, 
ati ọrẹ ẹbọ jijẹ, ati ọrẹ ẹbọ ẹ̀ṣẹ, ati ọrẹ ẹbọ 
irekọja; nitori ibẹ̀ jẹ mim6ô. 

14 Nigbati awọn alufa ba wò ibẹ̀, nwọn kì 
yio si kuro ni ibi mimQ si agbala ode, ṣugbọn 
nibẹ nibiti nwọn gbe nṣiṣẹ ni nwọn o fi ẹwù 
wọn si; nitori nwọn jẹ mim6; nwọn o si WÒ 
ẹwù miran, nwọn o si sunmọ nkan wọnni ti o 
jẹ ti enia. 

15 Nigbati o si ti wòn ile ti inu tan, o mu mi 
Wá sihà ilẹkùn ti o kọju si Òna ila—ôrun, o si 
wòn yika. 

ISO fi ije iwònlẹ wòn ti apa ila—ôrun, 
ẹdẹgbẹta ije, nipa ije iwònlẹ yika. 

17O si fi ije iwònlẹ wòn ti apa ariwa, 
ẹdẹgbẹta ije yika. 

18 O si fi ije iwònlẹ wọn ti apa gusu, ẹdẹgbẹ— 
ta ije. 

90 yipadà si na iwọ—6run, o si fi ije 
iwònlẹ wọn ọ, ẹdẹgbẹta ije. 

20 O wòn ọ nihà mẹrẹrin: o ni ogiri kan yi i 
ka, ẹdẹgbẹta ije ni gigùn, ati ẹdẹgbẹta ni ibú, 
lati pàla lárin ibi mim€é ati ibi aim€. 

tO si mu mi wá si ẹnu—òna, ẹnu—òna 


4 3 ti o kọjusi ọna ila—ôrun: 


2 Si kiyesi i, ogo Ọlọrun Israeli wá lati òna 
ila—ôrun: ati ohùn rẹ̀ ri bi ariwo omi pupò: 
aiye si ràn fun ogo rẹ̀. 

30 si dabi irí iran ti mo ri, gẹgẹ bi iran ti 
mo ri nigbati mo wá lati pa ilu na run: iran na 
si dabi iran ti mo ri lẹba odò Kebari, mo si 
doju mi bolẹ. 

4 Ogo Oluwa si wá si ile na lati òna ilẹkùn ti 
o kọjusi ọna ila—orun. 

5 Ẹmi si gbe mi soke, o si mu mi wá si àgbala 
tinu: si kiye si i, ogo Oluwa kún ile na. 

6 Mo si gbé o mba mi sòrọ lati inu ile wá; 
ọkunrin na si duro tì mi. 

TO si wi fun mi pe, Ọmọ enia, ibi itẹ mi, ati 
ibi atẹlẹṣẹ mi, nibiti emi o gbe lárin awọn ọmọ 


ESEKIELI. 42, 43 
Israeli lailai, ati orukọ mim mi, ni ki ile Israeli 
má bajẹ mọ, awọn, tabi ọba wọn, nipa panṣaga 
wọn, tabi nipa okú ọba wọn ni ibi giga wọn. 

8 Ni titẹ iloro wọn nibi iloro mi, ati opô wọn 
nibi opô mi, ogiri si wà lárin emi ati awọn, 
nwọn si ti ba orukọ mimQ mi jẹ nipa ohun irira 
Wọn ti nwọn ti ṣe: mo si run wọn ni ibinu mì. 

5Njẹ ki nwọn mu panṣaga wọn, ati okú 
awọn ọba wọn jina kuro lọdọ mi, emi o si ma 
gbe árin wọn lailai. 

10 Iwọ ọmọ enia, fi ile na hàn ile Israeli, ki 
oju aiṣedede wọn ba le tì wọn: si jẹ ki nwọn 
wòn apẹrẹ na. 

ti Bi oju gbogbo ohun ti nwọn ba ṣe ba si tì 
Wọn, fi irí ile na hàn wọn, ati kiké rẹ̀, ati ijade 
rẹ̀, ati iwọle rẹ̀, ati gbogbo ìrí rẹ̀, ati gbogbo aṣẹ 
rẹ̀, ati gbogbo irí rẹ̀, ati gbogbo ofin rẹ̀; ki o si kọ 
ọ loju wọn, ki nwọn ki o lẹ̀ pa gbogbo irí rẹ̀ mọ, 
ati gbogbo aṣẹ rẹ̀, ki nwọn si ṣe wọn. 

12Eyi ni ofin ile na; Lori oke giga, gbogbo 
ipinnu rẹ̀ yika ni mim julọ. Kiyesi i, eyi ni 
ofin ile na. 

13 Wọnyi si ni iwòn pẹpẹ nipa igbọnwọ; 
Igbọnwọ jẹ igbọnwọ kan ati ibú atẹlẹwọ kan; 
isalẹ rẹ̀ yio jẹ igbọnwọ kan, ati ibu rẹ̀ igbọnwọ 
kan, ati igbati rẹ̀ ni eti rẹ̀ yika yio jẹ ika kan: 
eyi ni yio si jẹ ibi giga pẹpẹ na. 

14 Lati isalẹ ilẹ titi de ijoko isalẹ yio jẹ igbọn— 
Wọ meji, ati ibú rẹ̀ igbọnwúọ kan; ati lati ijoko 
kekere titi de ijoko nla yio jẹ igbọnwọ mẹrin, 
ati ibú rẹ̀ igbọnwọ kan. 

15 Pẹpẹ na si jẹ igbọnwọ mẹrin: ati lati pẹpẹ 
titi de oke jẹ iwo mẹrin. 

16 Pẹpẹ na yio si jẹ igbọnwọ mejila ni 
gigùn, ati mejila ni ibú onigun mẹrin ni igun 
mẹrẹrin rẹ̀. 

17 Ati ijoko ni yio jẹ igbọnwọ mẹrinla ni gi— 
gun ati mẹrìnla ni ibú ninu igun mẹrẹrin rẹ̀; 
ati eti rẹ̀ yika yio jé abò igbọnwọ; ati isalẹ rẹ̀ 
yio jẹ igbọnwọ kan yika; atẹgùn rẹ̀ yio si kọ— 
jusi iha ila-orun. 

180 si wi fun mi pe, Ọmọ enia, bayi li 
Oluwa Ọlọrun wi; Eyi ni aṣẹ pẹpẹ na li ọjọ ti 
nwọn o ṣe e, lati rú ọrẹ ẹbọ sisun lori rẹ̀, ati 
lati wQn ẹ̀jẹ sori rẹ̀. 

19 Iwọ o si fi ẹgbọrọ malu, fun ọrẹ ẹbọ ẹ̀ṣẹ, 
fun awọn alufa, awọn Lefi, ti iṣe iru—ọmọ Sa— 
doku, ti nsunmọ mi, lati ṣe iranṣẹ fun mi, ni 
Oluwa Ọlọrun wi. 

20 Iwọ o si mu ninu ẹjẹ rẹ̀, iwọ o si fi si iwo 
mẹrẹrin rẹ̀, ati si igun mẹrẹrin ijoko na, ati si 
eti rẹ̀ yika: iwọ o si wẹ̀ ẹ̀ṣẹ rẹ̀ mQ, iwọ o si ṣe 
etùtu rẹ̀. 


ESEKIELI 43, 44 

21 Iwọ o si mu ẹgbọrọ malu ti ọrẹ ẹbọ ẹ̀ṣẹ, 
on o si sun u ni ibiti a yàn ni ile na lode 
ibi—mimé. 

22 Ati ni ọjọ keji iwọ o fi ọmọ ewurẹ alaila— 
bawọn rubọ ọrẹ ẹ̀ṣẹ; nwọn o si sọ pẹpẹ na di 
mim, bi nwọn iti ifi ẹgbọrọ malu sọ ọ di 
mimQ. 

23 Nigbati iwọ ba ti sọ ọ di mimọ tan, iwọ o 
fi ẹgbọrọ malu alailabawọn rubọ, ati àgbo ala— 
ilabawọn lati inu agbo wá. 

24 Iwọ o si fi wọn rubọ niwaju Oluwa, 
awọn alufa yio si dà ìyò si wọn, nwọn o si fi 
wọn rú ọrẹ ẹbọ sisun si Oluwa. 

25 Ọjọ meje ni iwọ o fi pẹ̀se obukọ fun ọrẹ 
ẹbọ ẹ̀ṣẹ lojojumọ: nwọn o si pẹ̀se ẹgbọrọ malu 
pẹlu ati àgbo lati inu agbo wá, ti nwọn ṣe ai— 
labawọn. 

26 Ọjọ meje ni nwọn o fi wẹ̀ pẹpẹ, nwọn o 
si sọ ọ di mim6é: nwọn o si yà ara wọn sọtọ. 

27 Nigbati ọjọ wọnyi ba pe, yio si ṣe, ni ọjọ 
kẹjọ, ati siwaju, awọn alufa yio ṣe ọrẹ ẹbọ si— 
sun nyin lori pẹpẹ, ati ọrẹ ẹbọ idupẹ: emi o si 


gbà nyin, ni Oluwa Ọlọrun wi. 
44 TO si mu mi pada lọna ẹnu—òna ibi 
mimọỌQ ti ode ti o kọju si ila—orun; o si tì. 

2 Oluwa si wi fun mi pe; Ẹnu—òna yi yio wà 
ni titì, a kì yio ṣi i, ẹnikan kì yio si gbà a wọ 
inu rẹ̀; nitori Oluwa, Ọlọrun Israeli, ti gbà a 
Wọ inu rẹ̀, yio si wà ni titì. 

3 Fun ọmọ—alade ni; ọmọ—alade, on ni yio 
joko ninu rẹ̀ lati jẹ akara niwaju Oluwa; yio 
Wò ọ lati òna iloro ẹnu—òna na, yio si jade lati 
òna rẹ̀ na lọ. 

40 si mu mi wá ẹ̀na ẹnu—ẹòna ariwa siwaju 
ile na; mo si wò, si kiyesi i, ogo Oluwa kun ile 
Oluwa: mo si doju mi bolẹ. 

5 Oluwa si wi fun mi pe, Ọmọ enia, fi iyẹ̀ rẹ 
si i, si fi oju rẹ wò, si fi eti rẹ gbé ohun gbogbo 
ti emi ti sọ fun ọ niti gbogbo aṣẹ ile Oluwa, ati 
ti gbogbo ofin rẹ̀; si fi iyẹ̀ rẹ si ìwònu ile nì, 
pẹlu gbogbo ijadelọ ibi—mimQ na. 

6 Iwọ o si wi fun awọn ọlọtẹ, ani fun ile Isra— 
eli, pe, Bayi ni Oluwa Ọlọrun wi; ki gbogbo 
ohun-irira nyin to fun nyin, ile Israeli, 

T Niti pe ẹ mu ọmọ-—ajeji, alaikọla aiya, ati 
alaikọla ara wa, lati wà ni ibi—mim6 mi, lati 
sọ ọ di alailòwọ, ani ile mi, nigbati ẹ rú akara 
mì, ẹ̀ra ati ẹjẹ, nwọn si bà majẹmu mi jẹ nipa 
gbogbo ohun-irira nyin. 

BẸ kò si pa ibi—iṣéẹ ohun—mimô mi mô: 
ṣugbọn ẹ ti yàn oluṣẹ ibi—iṣé inu ibi—mimọo 
mi fun ara nyin. 


628 


9 Bayi ni Oluwa Ọlọrun wi: Gbogbo ọmọ 
àjeji, alaikọla aiya, tabi alaikọla ara kì yio Wò 
inu ibi mimQ mi, ninu gbogbo ọmọ àjejì ti o 
Wà larin awọn ọmọ Israeli. 

13 Ṣugbọn awọn Lefi ti o ti lọ jina kuro lọdọ 
mi, ni ìṣina Israeli, ti nwọn ṣìna kuro lọdọ mi 
lẹhin oriṣa wọn: yio si rù aiṣedede wọn. 

ti Nwọn o si jẹ iranṣẹ ni ibi mim mi, oluṣọ 
ẹnu-—ẹòna ile, nwọn o si ma ṣe iranṣẹ ni ile: 
awọn ni yio pa ọrẹ-ẹbọ sisun ati ẹbọ fun 
awọn enia, nwọn o si duro niwaju wọn lati ṣe 
iranṣẹ fun wọn. 

12 Nitori ti nwọn ṣe iranṣẹ fun wọn niwaju 
òriṣa wọn, nwọn si jẹ ohun ìdugbolu aiṣedede 
fun ile Israeli: nitorina ni mo gbe ọwọ mi 
soke si wọn, ni Oluwa Ọlọrun wi, nwọn o si 
rù aiṣedede wọn. 

134Nwọn kì yio si sunmọ ọdọ mi, lati ṣiṣẹ 
alufa fun mi, tabi lati sunmọ gbogbo ohun- 
miméẹ mi, ni ibi mimé julọ: nwọn o si rù itijú 
Wọn, ati ohun—irira wọn ti nwọn ti ṣe. 

14 Emi o si ṣe wọn ni oluṣọ ibi—iṣé ile, fun 
gbogbo iṣẹ rẹ̀, ati fun ohun gbogbo ti a o ṣe 
niruu rẹ̀. 

15 Ṣugbọn awọn alufa awọn Lefi, awọn ọmọ 
Sadoku, ti o pa ibi—iṣọ ibi mim6 mi mọ, nigbati 
awọn ọmọ Israeli ṣìna kuro lọdọ mi, awọn ni 
yio sunmọ ọdọ mi lati ṣe iranṣẹ fun mi, nwọn 
o si duro niwaju mi lati rú ọrá ati ẹjẹ si mi, ni 
Oluwa Ọlọrun wi: 

16 Awọn ni yio wá si ibi—mim6 mi, awọn ni 
o si sunmọ tabili mi, lati ṣe iranṣẹ fun mi, 
nwọn o si pa ibi—iṣé mi mQ. 

17 Yio si ṣe pe, nigbati nwọn ba wá si 
ẹnu—òna agbalá ti inu, nwọn o wò ẹ̀wu ògbọ; 
irun agutan kì yio bẹ si ara wọn, nigbati nwọn 
ba nṣe iranṣẹ ni ẹnu—òna agbalá ti inu, ati 
ninu ile. 

18 Nwọn o si ni filà ògbọ li ori wọn, ṣòkoto 
ẹògbọ ni nwọn o si wò ni idí wọn; nwọn kì o si 
fi ohun ti imuni lágùn dì amurẹ̀. 

19 Nigbati nwọn ba si lọ si agbalá ode, ani si 
agbalá ode sọdọ awọn enia, nwọn o bẹ ẹ̀wu 
Wọn ti wọn ifi ṣe iranṣẹ, nwọn o si fi wọn si 
awọn yará mimQ, nwọn o si wò ẹ̀wu miran; 
nwọn kì yio si fi ẹ̀wu wọn sọ awọn enia di 
mim. 

20 Nwọn kì o si fá ori wọn, bẹni nwọn kì 
yio jẹ ki irun wọn gbò; ni rirẹ nwọn o rẹ irun 
ori wọn. 

21 Alufa gbogbo kì yio mu ọti—Waini, nigbati 
nwọn ba wá si agbalá ti inu. 

22 Nwọn kì yio si fẹ opo, tabi ẹniti a tì jade 


629 


fun aya wọn: ṣugbọn nwọn o fẹ wundia lati 
iru—ọmọ ile Israeli, tabi opo ti o ti ni alufa ri. 

23 Nwọn o si kẹ awọn enia mi ni ìyàtọ ti o 
Wà lárin mimé ati aìlọwọ, nwọn o si mu wọn 
mò eyiti o wà larin aim6 ati mimQ. 

24 Ati ni ija, awọn ni yio duro lati ṣe idajọ; 
nwọn o si dá a ni idajọ mi: nwọn o si pa ofin 
mi ati aṣẹ mi mô ni gbogbo apejọ mi; nwọn o 
si yà awọn ọjọ isimi mi si mimQ. 

25 Nwọn kì yio si wá sọdọ okú enia lati sọ 
ara wọn di aim6, ṣugbọn fun baba, tabi fun 
iya, tabi fun ọmọkunrin, tabi fun ọmọbinrin, 
fun arakunrin, tabi fun arabinrin ti kò ti ni 
ọkọ, nwọn le sọ ara wọn di aimQ. 

26 Ati lẹhin iwẹnum€ rẹ̀, nwọn o si ká ọjọ 
meje fun u. 

27 Ati li ọjọ ti yio lọ si ibi-mim6, si agbalá ti 
inu, lati ṣe iranṣẹ ni ibi—mimQ, on o rú ọrẹ 
ẹbọ ẹ̀ṣẹ rẹ̀, ni Oluwa Ọlọrun wi. 

28 Ati ogún ni yio jẹ fun wọn: emi ni ogún 
wọn: ẹ kì yio si fun wọn ni ini ni Israeli: emi 
ni ini wọn. 

285 Awọn ni yio jẹ ọrẹ ẹbọ jijẹ, ati ọrẹ ẹbọ ẹ̀ṣẹ, 
ati ọrẹ ẹbọ irekọja; ati gbogbo ohun—egún ni 
Israeli, yio jẹ ti wọn. 

30 Ati ikini ninu gbogbo akôso nkan gbogbo, 
olukuluku ọrẹ gbogbo, ninu gbogbo ọrẹ nyin, 
yio jẹ ti awọn alufa: ẹ o si fi aképo iyẹfun nyin 
fun alufa, ki ibukun le bà le ile rẹ. 

31 Gbogbo okú nkan, ati ohun ti a fà ya ninu 


ẹiyẹ tabi ninu ẹranko, ni awọn alufa kì yio jẹ. 
4 5 1 PẸLUPẸLU nigbati ẹnyin ba fi ibo pín 

ilẹ li ogún, ẹ o gbé ọrẹ wá fun Oluwa, 
eyiti o mọ lati ilẹ na wá: gigùn na yio jẹ ẹgba le 
ẹgbẹrun ije ni gigùn, ati ẹgbárun ni ibú. Eyi yio 
jẹ mim ni gbogbo àgbegbe rẹ̀ yika. 

2 Lati inu eyi, ẹdẹgbẹta yio jẹ ti ibi—mimQ ni 
gigùn, pẹlu ẹdẹgbẹta ni ibú, ni igun mẹrẹrin 
yika; ati adọta igbọnwọ fun igbangba rẹ̀ yika. 

3 Ati ninu ìwọn yi ni iwọ o wòn ẹgbá mejila 
le ẹgbẹrun ni gigùn, ati ẹgbarun ni ibú; ati 
ninu rẹ̀ ni ibi—mimQ yio wà, ibi—mimé julọ. 

4 Eyi ti o mô ninu ilẹ na yio jẹ ti awọn alufa, 
awọn iranṣẹ ibi—mimô, ti yio sunmọ lati ṣe 
iránṣẹ fun Oluwa: yio si jẹ àye fun ile wọn, ati 
ibi—mimQ fun ibi—mim6. 

5 Ati ẹgba mejila le ẹgbẹrun ni gigun, ati ti 
ẹgbarun ni ibú, ni awọn Lefi, pẹlu awọn iranṣẹ 
ile na, ni ogún yará, fun ara wọn, ni ini. 

5 Ati ini ilu na li ẹnyin o yàn ẹgbarun ni 
ibú, ati ẹgba mejila le ẹgbẹrun ni gigùn, lẹba 
ọrẹ ipín mimé na: yio jẹ ti gbogbo ile Israeli. 


ESEKIELI. 44, 45 
7 Ati ipín kan yio jẹ ti olori nihà kan ati 
niha keji ọrẹ ipin mimé, ati ti ini ilu, ti o kọju 
si ọrẹ ipín mim, ti o si kọju si iní ti ilu, lati 
iha iwọ—ôrun si iwọ—ôrun, ati lati ihà 
ila—ôrun si ila-orun: gigùn rẹ̀ yio gbe ọkan 
ninu awọn ipín, lati eti iwọ—ôrun de eti 
ila-orun. 

8 Ni ilẹ na ni iní rẹ̀ yio wà ni Israeli: awọn 
olori mi kì yio si ni awọn enia mi lara m€; ati 
ilẹ iyokù ni nwọn o fi fun ile Israeli gẹgẹ bi 
ẹyà wọn. 

9S Bayi ni Oluwa Ọlọrun wi; Ki o to fun 
nyin, ẹnyin olori Israeli: ẹ mu ìwa ipa irẹ̀jẹ 
kuro, ki ẹ si mu idajọ ati ododo ṣẹ, mu ilẹni— 
lọwọgbà nyin kuro lọdọ awọn enia mi, ni 
Oluwa Ọlọrun wi. 

10 Ki ẹnyin ki o ni ìwọn títọ, ati efà títọ, ati 
bati títọ. 

11 Efa ati bati yio jẹ ìwọn kanna, ki bati ba 
le gbà ìdamẹwa homeri, ati efa idamẹwa ho— 
meri: iwọn rẹ̀ yio jẹ gẹgẹ bi ti homeri. 

12 Ṣekeli yio si jẹ ogún gera: ogún ṣekeli, 
ṣekeli mẹdọgbòn, ṣekeli mẹdogun, ni manẹ 
nyin yio jẹ. 

13 Eyi ni ọrẹ ti ẹ o rú; idamẹfa efa homeri 
alikama kan, ẹ o si mu idamẹfa efa homeri 
barle kan wá. 

14 Niti aṣẹ orúòro, bati orôro, idamẹwa bati 
kan, lati inu kori wá, ti o jẹ homeri onibati 
mẹwa; nitori bati mẹwa ni homeri kan: 

15 Ati ọdọ—agutan kan lati inu agbo, lati inu 
igba, lati inu pápa tutù Israeli; fun ọrẹ ẹbọ jijẹ, 
ati fun ọrẹ ẹbọ sisun, fun ọrẹ ẹbọ idupẹ, lati fi 
ṣe òtutu fun wọn, ni Oluwa Ọlọrun wi. 

16 Gbogbo enia ilẹ na ni yio mu ẹbọ yi wá 
fun olori ni Israeli. 

17 Ti ọmọ—alade yio jẹ ọrẹ ẹbọ sisun, ati ọrẹ 
ẹbọ jijẹ, ati ọrẹ ẹbọ mimu, ninu asẹ̀ gbogbo, 
ati ni oṣù titun, ati ni awọn ọjọ isimi, ni 
gbogbo ajọ ile Israeli: on o pẹ̀se ọrẹ ẹbọ ẹ̀ṣẹ, 
ati ọrẹ ẹbọ jijẹ, ati ọrẹ ẹbọ sisun, ati ọrẹ ẹbọ 
idupẹ, lati ṣe etùtu fun ile Israeli. 

18 Bayi ni Oluwa Ọlọrun wi; li oṣù ekini, li 
ọjọ ekini oṣù, iwọ o mu ẹgbòrọ akọ malu alai— 
labawọn, iwọ o si fi sọ ibi mimQ di mim€6: 
si fi si opé ile, ati si igun mẹrẹrin ijoko pẹpẹ, 
ati si opé ẹnu—òna agbalá ti inu ile. 

20 Bayi ni iwọ o si ṣe li ọjọ keje oṣù fun 
olukuluku ẹniti o ṣina, ati fun òpe: ẹ o si ṣe 
etùtu ilẹ na. 

21 Li oṣù ekini, li ọjọ ẹkẹrinla oṣù, ẹnyin o 
ni irekọja, asẹ̀ ọjọ meje: akara aiwú ni jijẹ. 


ESEKIELI. 45, 46 


22 Ati li ọjọ na ni ọmọ—alade yio pẹ̀se 
ẹgbòrọ akọ malu fun ọrẹ ẹbọ ẹ̀ṣẹ fun ara rẹ̀ ati 
fun gbogbo enia ilẹ na. 

23 Ati ọjọ meje àse na ni yio pẹ̀se ọrẹ ẹbọ 
sisun fun Oluwa, ẹgbòrọ akọ malu meje ati 
àgbo meje alailabawQn lojojumọ fun ọjọ meje 
na; ati ọmọ ewurẹ kan lojojumọ fun ọrẹ ẹbọ 
ẹ̀ṣẹ. 

24 Yio si pẹ̀se ọrẹ ẹbọ jijẹ ti efa kan fun 
ẹgbòrọ akọ malu kan, ati efa kan fun àgbo 
kan, ati hini ororo kan fun efa kan. 

25 Li oṣù keje, li ọjọ kẹdogun oṣù, ni yio ṣe 
gẹgẹ bi wọnyi ni àse ọjọ meje, gẹgẹ bi ọrẹ ẹbọ 
ẹ̀ṣẹ, gẹgẹ bi ọrẹ ẹbọ sisun, ati gẹgẹ bi ọrẹ ẹbọ 
jijẹ, ati gẹgẹ bi orôro. 


4 Ô 1 BAYI li Oluwa Ọlọrun wi; Ẹnu—òna 

agbala ti inu ti o kọju si ila—6run yio 
Wà ni titì ni ọjọ mẹfa ti a fi iṣiṣẹ; ṣugbọn ni ọjọ 
isimi li a o ṣi i silẹ, ati li ọjọ oṣù titun li a o si ṣi 
i silẹ. 

2 Olori na yio si ba ẹnu—òna iloro ti ẹnu—òna 
ode wọle, yio si duro nibi opé ẹnu—òna, awọn 
alufa yio si pẹ̀se ọrẹ ẹbọ sisun rẹ̀ ati ọrẹ ẹbọ 
idupẹ rẹ̀, on o si ma sìn ni iloro ẹnu—òna: yio si 
jade wá; a kì yio si tì ẹnu—Ọna titi di aṣalẹ. 

3Enia ilẹ na yio si ma sìn ni ilẹkùn ẹnu—òna 
yi niwaju Oluwa ni ọjọ isimi, ati ni oṣù titun. 

4Ọrẹ-ẹbọ sisun ti olori na yio rú si Oluwa 
ni ọjọ isimi, yio jẹ ọdọ—agutan mẹfa alailaba— 
wọn, ati agbò kan alailabàwọn. 

5 Ati ọrẹ ẹbọ jijẹ yio jẹ efà kan fun agbò 
kan, ati ọrẹ-ẹbọ jijẹ fun ọdọ—agutan ẹbùn 
Ọọwé rẹ̀, ati hini ororo kan fun efa kan. 

65 Ati li ọjọ oṣù titun, ẹgbòrọ malúi kan aila— 
bawọn, ati ọdọ—agutan mẹfa, ati agbò kan: 
nwọn o wáà lailabàwọn. 

T Yio si pòse ọrẹ-ẹbọ jijẹ, efa fun ẹgbòrọ 
akọ malu kan, ati efa kan fun agbò kan, ati fun 
awọn ọdọ—agutan gẹgẹ bi ọwọ rẹ̀ ba ti to, ati 
hini ororo kan fun efa kan. 

8 Nigbati olori na yio ba si wọle, òna iloro 
ẹnu--òna ni yio ba wọle, yio si ba ọna rẹ̀ jade. 

9 Nigbati enia ilẹ na yio ba si wá siwaju 
Oluwa ni awọn apejọ ẹòwọ, ẹniti o ba ba òna 
ẹnu—òna ariwa wọle lati sìn, yio ba na ẹnu— 
òna gusu jade; ẹniti o ba si ba na ẹnu—òna 
gusu Wọle yio si ba na ẹnu—òna ariwa jade; 
kì yio ba na ẹnu—òna ti o ba wọle jade, ṣugbọn 
yio jade lodi keji. 

10 Ati olori ti o wà lárin wọn, nigbati nwọn 
ba wọle, yio wọle; nigbati nwọn ba si jade, yio 
jade. 


630 


ti Ati ninu awọn asẹ ati ninu awọn ajọ, 
ọrẹ--ẹbọ jijẹ yio jẹ efa kan fun ẹgbọrọ akọ— 
malu kan, ati efa kan fun agbò kan, ati fun 
awọn ọdọ—agutan ẹbùn ọwé rẹ̀, ati hini ororo 
kan fun efa kan. 

12 Nigbati olori na yio ba si pése ọrẹ—ẹbọ 
sisun atinuwá, tabi ọrẹ—ẹbọ idupẹ atinuwá 
fun Oluwa, ẹnikan yio si ṣi ilẹkun ti o kọjusi 
ila—ôrun fun u, yio si pése ọrẹ—ẹbọ sisun rẹ̀, 
ati ẹbọ idupẹ rẹ̀, bi o ti ṣe li ọjọ—isimi: yio si 
jade; ati lẹhin ijadelọ rẹ̀ ẹnikan yio tì ilẹkun. 

13 Li ojojumọ ni iwọ o pẹ̀se ọdọ agutan kan 
alailabawọn ọlọdun kan fun ọrẹ-ẹbọ sisun 
fun Oluwa: iwọ o ma pẹ̀se rẹ̀ loroWur. 

14Iwọ o si pẹ̀se ọrẹ-ẹbọ jijẹ fun u loro— 
Wurò, idamẹfa efa, ati idamẹfa hini ororo 
kan, lati fi pò iyẹfun daradara na; ọrẹ—ẹbọ jijẹ 
nigbagbogbo nipa aṣẹ lailal fun Oluwa. 

15 Bayi ni nwọn o pẹ̀se ọdọ—agutan na, ati 
ọrẹ-ẹbọ jijẹ na, ati ororo na, lojojumọ fun 
ọrẹ-ẹbọ sisun nigbagbogbo. 

16 Bayi ni Oluwa Ọlọrun wi; Bi olori na ba fi 
ẹbùn fun ẹnikẹni ninu awọn ọmọ rẹ̀, ogún rẹ̀ 
yio jẹ ti awọn ọmọ rẹ̀; yio jẹ ini wọn nipa 
ijogun. 

17 Bi o ba si fi ẹbùn ninu ini rẹ̀ fun ọkan 
ninu awọn iranṣẹ rẹ̀, nigbana yio jẹ tirẹ̀ titi di 
ọdun omnira; yio si tun pada di ti olori na: 
ṣugbọn ogún rẹ̀ yio jẹ ti awọn ọmọ rẹ̀ fun 
wọn. 

18 Olori na kì yio si fi ipá mu ninu ogún 
awọn enia lati le wọn jade kuro ninu ini wọn, 
yio fi ogún fun awọn ọmọ rẹ̀ lara ini ti ontika— 
larẹ̀: ki awọn enia mi ki o má ba tuká, oluku- 
luku kuro ni ini rẹ̀. 

SO si mu mi kọja li abawò, ti o wà lẹba 
ẹnu—òna, si awọn yará mimô ti awọn alufa, ti 
o kọjusi ariwa: si kiyesi i, ibi kan wà nibẹ̀ ni 
ihà mejeji iwọ—6run. 

20 O si wi fun mi pe, Eyi ni ibiti awọn alufa 
yic ma sẹ̀ ọrẹ irekọja ati ọrẹ ẹ̀ṣẹ, nibiti nwọn 
o ma yan ọrẹ jijẹ; ki nwọn má ba gbe wọn 
jade si agbalá ode, lati sọ awọn enia di mimQ. 

21O si mu mi jade wá si agbalá ode, o si 
mu mi kọja ni igun mẹrẹrin agbalá na; si 
kiyesi i, ni olukuluku igun agbalá na ni agbala 
kan gbe wà. 

22 Ni igun mẹrẹrin agbalá na, ni agbalá ti a 
kànpọ ologoji igbọnwọ ni gigùn, ati ọgbòn ni 
ibú: awọn igun mẹrẹrin wọnyi jẹ iwòn kanna. 

23 Ọwọ ile kan si wà yika ninu wọn, yika 
awọn mẹrẹrin, a si ṣe ibudaná si abẹ ọwé na 


yika. 


631 


24 O sì wi fun mi pe, Wọnyi ni ibi awọn ti 
nsẹ̀, nibiti awọn iranṣẹ ile na yio ma se ẹbọ 
awọn enia. 


4 7 tO si mu mi padà wá si ibi ilẹkùn ile 

na; si kiyesi i, omi ntù jade lati abẹ 
iloro ile na nihà ila—ôrun: nitori iwaju ile na 
Wà ni ila—ôrun, omi si nwalẹ lati abẹ apa ọtun 
ile na, ni gusu pẹpẹ. 

20 si mu mi jade ni òna ẹnu—ẹ̀na ihà ari— 
wa, o si mu mi yi wá ẹna ode si ẹnu—òna ode 
ni ẹ̀na ti o kọjusi ila—ôrun; si kiyesi i, omi ṣàn 
jade lati ihà ọtun. 

3Nigbati ọkunrin na jade sihà ila—ôrun, 
pẹlu okùn kan lọwọ rẹ̀, o si wòn ẹgbẹrun igbọn— 
Wọ, o si mu mi là omi na ja; omi na si de kú— 
kosẹ̀. 

4O tun wòn ẹgbẹrun, o si mu mi là omi na 
ja; omi na si de ekun. O si wòn ẹgbẹrun, o si 
mu mi là a ja; omi si de ẹgbẹ. 

5 si wòn ẹgbẹrun; odò ti nkò le wé: nitori 
omi ti kún, omi ilúwẹ, odò ti kò ṣe rekọja. 

6 O si wi fun mi pe, Ọmọ enia, Iwọ ri yi? O si 
mu mi wá, o si mu mi pada wá si bẹ̀be odò na. 

T Nigbati mo pada, si kiyesi i, igi pupòpupò 
wà ni ihà ihin ati ni ihà ọhun li eti odò na. 

80 si wi fun mi pe, Omi wọnyi ntú jade 
sihà ilẹ ila-ôrun, nwọn si nsọkalẹ lọ si pẹ̀tẹlẹ, 
nwọn si wò okun lọ: nigbati a si mu wọn WỌ 
inu okun, a si mu omi wọn lara dá. 

9 Yio si ṣe pe, ohunkohun ti o ba wà laye ti 
nrakò, nibikibi ti odò mejeji ba de, yio wà 
laye: ẹòpọlọpọ ẹja yio si de, nitori omi wọnyi 
yio de ibẹ̀: a o si mu wọn lara dá; ohun gbogbo 

10 Yio si ṣe pe, Awọn apẹja yio duro lori rẹ̀ 
lati Engedi titi de Eneglaimu; nwọn o jẹ ibi 
lati nà àwọn si; ẹja wọn o dabi iru wọn, bi ẹja 
okun-nla, lọpọlọpọ. 

ti Ṣugbọn ibi ẹrẹ̀ rẹ̀ ati ibi irà rẹ̀ li a kìo mu 
laradá; a o fi nwọn fun iyọ. 

12 Ati lẹba odò ni eti rẹ̀, ni ihà ihin ati ni ihà 
ọhun, ni gbogbo igi jijẹ yio hù, ti ewe rẹ̀ kì yio 
rọ, ti eso rẹ̀ kì yio si run: yio ma so eso titun 
rẹ̀ li oṣù rẹ̀, nitori omi wọn lati ibi mim6 ni 
nwọn ti ntú jade: eso rẹ̀ yio si jẹ fun jijẹ, ati 
ewe rẹ̀ fun imunilaradá. 

13 Bayi li Oluwa Ọlọrun wi; eyi ni yio jẹ álà, 
ti ẹnyin o fi jogún ilẹ na fun ara nyin fun ẹ̀ya 
mejila Israeli: Josefu yio ni ipin meji. 

14 Ẹnyin o si jogún rẹ̀, olukuluku bi ti ekeji 
rẹ̀: eyiti mo ti gbe ọwọ mi sokẹ̀ lati fi ifun awọn 
baba nyin: ilẹ yi yio si bọ sọdọ nyin fun ogún. 


ESEKIELI. 46—48 
15 Eyi ni yio si jẹ álà ilẹ na nihà ariwa, lati 
okun nla, ni òna Hetloni, bi a ti nlọ si Sedadi; 

16 Hamati, Berota, Sibraimu, ti o wà lárin 
alà Damasku, ati álà Hamati; Hasar—hatikonu, 
ti o wà ni agbẹ̀gbe Haurani. 

17 Alà lati okun yio si jẹ Hasarenani, álà 
Damasku, ati ariwa nihà ariwa, ati álà Hama— 
ti. Eyi si ni ihà ariwa. 

18 Ati ni ihà ila—ôrun ẹ o wọn lati árin Ha— 
urani, ati lati arin Damasku, ati lati arin Gile— 
adi, ati lati arin ilẹ Israeli lẹba Jordani, lati álà 
titi de okun ila—ôrun. Eyi ni ìhà ila—ôrun. 

19 Ati ihà gusu si gusu, lati Tamari titi de 
omi ijà ni Kadeṣi, pẹ̀tẹlẹ si okun nla. Eyi ni 
ihà gusu. 

20 Ihà iwọ—ôrun pẹlu yio jẹ okun nla lati là 
bi a ti nlọ si Hamati. Eyi ni ihà iwọ—ôrun. 

21 Bayi li ẹ o pin ilẹ yi fun ara nyin gẹgẹ bi 
awọn ẹ̀ya Israeli. 

22? Yio si ṣe pe, ìbo ni ẹ o fi pin i ni ogún 
fun ara nyin, ati fun awọn alejo ti o ṣe atipo 
lárin nyin, ti nwọn bi ọmọ lárin nyin: nwọn o 
Si ri si nyin bi ibilẹ ninu awọn ọmọ Israeli; 
nwọn o ba nyin pin i li ogún lárin awọn ẹ̀ya 
Israeli. 

23 Yio si ṣe pe, ni ẹ̀ya ti alejò ba ṣe atipo, 
nibẹ̀ li ẹ ofun u ni ogún, ni Oluwa Ọlọrun wi. 
4 8 1WỌNYI si ni orukọ awọn ẹ̀ya na. 

Lati opin ariwa titi de ọwé òna He— 
tlonu, bi a ba nlọ si Hamati, Hasaenani, leti 
Damasku niha ariwa, de ọwú Hamati; wọnyi 
sa ni ihà rẹ̀ ni ila—ôrun ati iwọ—ôrun; ipin kan 
fun Dani. 

2 Ati ni àgbegbe Dani, lati ihà ila—ôrun, de 
ìihà iwọ—ôrun, ipin kan, fun Aṣeri. 

3 Ati ni àgbegbe Aṣeri, lati ihà ila-orun, ani 
titi de ihà iwọ—ôrun, ipin kan, fun Naftali. 

4 Ati ni àgbegbe Naftali, lati ihà ila—6run, 
de ihà iwọ—ôrun, ipin kan, fun Manasse. 

5 Ati ni àgbegbe Manasse, lati ihà ila—ôrun, 
de ihà iwọ—ôrun, ipin kan, fun Efraimu. 

6 Ati ni àgbegbe Efraimu, lati ihà ila—ôrun, 
ani titi de ihà iwọ—6run, ipin. kan, fun 
Reubeni. 

T Ati ni àgbegbe Reubeni, lati ihà ila—ôrun, 
ani titi de ihà iwọ—ôrun, ipin kan, fun Juda. 

8 Ati ni àgbegbe Juda, lati ihà ila—-ô6run, de 
ihà iwọ—0run ni yio jẹ ọrẹ ti ẹnyin o ta, 
ẹgbá—mejila, o le ẹgbẹrun ije ni ibú, ati ni 
gigùn, bi ọkan ninu awọn ipin iyokù, lati ihà 
ila—ôrun, de ihà iwọ—06run: ibi mimú yio si 
wà lárìn rẹ̀. 


ESEKIELI. 48 

9 Ọrẹ ti ẹnyin o si ta fun Oluwa yio jẹ 
ẹgba—mejila, o le ẹgbẹrun ni gigùn, ati 
ẹgba—marun ni ibú. 

10 Ati fun wọn, ani fun awọn alufa, ni ọrẹ 
mimé yi yio jẹ; ni ihà ariwa, ẹgbá—mejila, o le 
ẹgbẹrun ni gigùn, ati ni ihà iwọ—6run, ẹgbá— 
marun ni ibú, ati ni ihà ila-ôrun, ẹgba—ma— 
run ni ibú, ati ni ihà gusu, ẹgba—mejila, o le 
ẹgbẹrun ni gigùn: ibi mim€ô yio si wà lárin rẹ̀. 

tI Yio jẹ ti awọn alufa ti a yà si mim6, ninu 
awọn ọmọ Sadoku; ti nwọn ti pa ilàna mi mọ, 
ti nwọn kò si ṣìna ni iṣìna awọn ọmọ Israeli, 
bi awọn Lefi ti ṣìna. 

12 Ọrẹ ilẹ ti a si ta yi, yio jẹ ohun mimé julọ 
fun wọn li àgbegbe awọn Lefi. 

13 Ati ni ikọjusi àgbegbe awọn alufa, ni 
awọn Lefi yio ni ẹgbá—mejila, o le ẹgbẹrun ni 
gigùn, ati ẹgba—marun ni ibú: gigùn gbogbo 
rẹ̀ yio jẹ ẹgbá—mejila o le ẹgbẹrun, ati ibú rẹ̀, 
ẹgba—marun. 

14 Nwọn kì yio si tà ninu rẹ̀, nwọn kì yio si 
fi ṣe paṣiparọ, bẹni nwọn kì yio si fi akéso ilẹ 
na si ọwé ẹlomiran, nitoripe o jẹ mim6 fun 
Oluwa. 

15 Ati ẹgbẹdọgbọn ti o kù ni ibú, ni ikọjusi 
ẹgba—mejila o le ẹgbẹrun na, yio jẹ ibi aimé 
fun ilu—nla na, fun ibugbe, ati fun àgbegbe: 
ilu—nla na yio si wà larin rẹ̀. 

16 Wọnyi ni yio si jẹ ìwọn rẹ̀; ni ihà ariwa, 
ẹgbá—meji o le ẹdẹgbẹta, ati ni ihà gusu, ẹgbá— 
meji o le ẹdẹgbẹta, ati ni ihà ila-ôrun, ẹgbá— 
meji o le ẹdẹgbẹta, ati ni ihà iwọ—orun, ẹgbá— 
meji o le ẹdẹgbẹta. 

17 Awọn àgbegbe ilu—nla na yio jẹ niha ari— 
wa, adọtalerugba, ati nihà gusu, adọtalerugba 
ati nihà ila—ôrun, adọtalerugba, ati nihà 
ìwọ—6run, aidọtalerugba. 

18 Ati iyokù ni gigùn, ni ikọjusi ọrẹ ti ipin 
mimé na, yio si jẹ ẹgbá—marun nihà ila—ôrun, 
ati ẹgba—marun nihà iwọ—6run: yio si wà ni 
ìkọjusìi ọrẹ ipin mimé na, ati ibisi rẹ̀ yio jẹ fun 
onjẹ fun awọn ti nsìn ni ilu—nla na. 

19 Awọn ti mba nsìn ilu—nla na yio si ma sìn 
i, lati inu gbogbo ẹ̀ya Israeli. 

20 Gbogbo ọrẹ na yio jẹ ẹgbá—mejila o le 
ẹgbẹrun, nipa ẹgbá—mejila o le ẹgbẹrun: ẹ o 


632 


si ta ọrẹ mim na, igun mẹrẹrin lọgbỌọgba 
pẹlu ini ilu—nla na. 

21 Ati iyokù yio jẹ ti olori, ni ihà kan, ati nihà 
keji ti ọrẹ mimé na, ati ti ini ibi nla na, ni ikọ— 
jusi ẹgbaá—mejila o le ẹgbẹrun, ọrẹ ti àgbegbe 
ila—Ôrun, ati nihà iwọ—ôrun ni ikọjusi ẹgbá— 
mejila, o le ẹgbẹrun, nihà àgbegbe iwọ—orun, 
ni ikọjusi awọn ipin ti olori: yio si jẹ ọrẹ mimé 
na; ibi mimé ile na, yio si wà larin rẹ̀. 

22 Ati lati ini awọn Lefi, ati lati ini ti ilu—nla 
na, larin eyiti iṣe ti olori, larin àgbegbe Juda, 
ati larin àgbegbe Benjamini, yio jẹ ti olori. 

23 Ati fun awọn ẹ̀ya iyokù, lati ihà ila-—ôrun 
de jhà iwọ—ôrun, Benjamini ipin kan. 

24 Ati ni àgbegbe Benjamini, lati ìhà ila— 
oôrun de ihà iwọ—6run, Simeoni ipin kan. 

25 Ati ni àgbegbe Simeoni, lati ihà ila—ôrun 
de ihà iwọ—ôrun, Issakari ipin kan. 

26 Ati ni àgbegbe Issakari, lati ihà ila—ôrun 
de ihà iwọ—ôrun, Sebuloni ipin kan. 

27 Ati ni àgbegbe Sebuloni, lati ihà ila-ôrun 
de ihà iwọ—ôrun, Gadi ipin kan. 

28 Ati ni àgbegbe Gadi, ni ihà gusu si gusu, 
àgbegbe na yio jẹ lati Tamari de omi ìjà ni 
Kadeṣi, ati si odò, titi de okun nla. 

29 Eyi ni ilẹ ti ẹnyin o fi ìbo pin ni ogún fun 
awọn ẹ̀ya Israeli, wọnyi si ni ipin wọn, ni 
Oluwa Ọlọrun wi. 

30 Wọnyi si ni ibajade ti ilu—nla na lati ìha 
ariwa, ẹgbá—meji, o le ẹdẹgbẹta oṣùwọn. 

41 Awọn bode ilu—nla na yio jẹ gẹgẹ bi oru— 
kọ awọn ẹ̀ya Israeli: bodẹ̀ mẹta nihà ariwa, 
bodẹ̀ Reubeni ọkan, bodẹ̀ Juda ọkan, bodẹ̀ 
Lefi ọkan. 

32 Ati ni ihà ila—ôrun, ẹgbá—meji o le 
ẹ̀dẹgbẹta: ati bodẹ̀. mẹta; ati bode Josefu 
ọkan, bode Benjamini ọkan, bodẹ̀ Dani ọkan. 

33 Ati ni ihà gusu, ẹgbá—meji, o le ẹdẹgbẹta 
ìwọn: ati bodẹ̀ mẹta; bodẹ̀ Simeoni ọkan, 
bodẹ̀ Issakari ọkan, bodẹ̀ Sebuloni ọkan. 

34 Ni ihà iwọ—ôrun, ẹgbá—meji o le ẹdẹgbẹ— 
ta, pẹlu bodẹ̀ mẹta wọn; bodẹ̀ Gadi ọkan, bodẹ̀ 
Aṣeri ọkan, bodẹ̀ Naftali ọkan. 

350 jẹ ẹgba—mẹsan ìwọn yika: orukọ ilu— 
nla na lati ijọ na lọ yio ma jẹ, Oluwa mbẹ 
nibẹ̀. 


IWE WOLI 


DANIELI 


l 1 LI ọdun kẹta ijọba Jehoiakimu, ọba Juda 
ni Nebukadnessari, ọba Babeli, wá si 
Jerusalemu, o si do tì i. 

2 Oluwa si fi Jehoiakimu, ọba Juda le e 
lọwọ, pẹlu apakan ohun-elo ile Ọlọrun, ti o 
kú lọ si ilẹ Ṣinari, si ile oriṣa rẹ̀: o si ké 
ohun-elo na wá sinu ile—iṣura oriṣa rẹ̀. 

3 Ọba si wi fun Aṣpenasi, olori awọn iwẹfa 
rẹ̀, pe, ki o mu awọn kan wá ninu awọn ọmọ 
Israeli, ninu iru—ọmọ ọba, ati ti awọn ijoye; 

4 Awọn ọmọ ti kò lẹgan lara, ṣugbọn awọn 
ti o ṣe arẹwa, ti o si ni ìmọ ninu ọgbén 
gbogbo, ti o mò oye, ti o si ni ìyẹ̀ ninu, ati iru 
awọn ti o yẹ lati duro li áfin ọba ati awọn ti a 
ba ma ké ni iwe ati ede awọn ara Kaldea. 

5 Ọba si pese onjẹ wọn ojojumọ ninu adidùn 
ọba ati ninu ọti—Waini ti o nmu: ki a bọ wọn bẹ 
li ọdun mẹta, pe, li opin rẹ̀, ki nwọn ki o le 
duro niwaju ọba. 

6 Njẹ ninu awọn wọnyi ni Danieli, Hanani— 
ah, Miṣaeli, ati Asariah, lati inu awọn ọmọ 
Juda: 

T Awọn ẹniti olori awọn iwẹfa si fi orukọ 
fun: bẹ̀li o pẹ Danieli ni Belteṣassari, ati Ha— 
naniah ni Ṣadraki; ati Miṣaeli ni Méṣaki; ati 
Asariah ni Abednego. 

8Ṣugbọn Danieli pinnu rẹ̀ li ọkàn rẹ̀ pe, on 
kì yio fi onjẹ adidùn ọba, ati ọti—waini ti o 
nmu ba ara on jẹ: nitorina o bẹ̀ olori awọn 
ìwẹfa pe, ki on má ba ba ara on jẹ. 

9 Ọlọrun sa ti mu Danieli ba ojurere ati 
ìyẹnu pade lọdọ olori awọn iwẹfa. 

10 Olori awọn iwẹfa si wi fun Danieli pe, 
Mo bẹ̀ru ọba, oluwa mi, ẹniti o yàn onjẹ nyin 
ati ohun mimu nyin: nitori bawo li on o ṣe ri 
oju nyin ki o faro jù ti awọn ọmọkunrin ẹgbẹ 
nyin kanna lọ? nigbana li ẹnyin o ṣe ki emi ki 
o fi ori mi wewu lọdọ ọba. 

ti Nigbana ni Danieli wi fun olutọju ti olori 
awọn iwẹfa fi ṣe oluṣọ Danieli, Hananiah, 
Miṣaeli, ati Asariah pe, 

12 Dán awọn ọmọ—ọdọ rẹ wò, emi bẹ̀ ọ, ni 
ìjọ mẹwa; ki o si jẹ ki nwọn ki o ma fi ẹ̀wa fun 
wa lati jẹ, ati omi lati mu. 

13 Nigbana ni ki a wò oju wa niwaju rẹ, ati 
oju awọn ọmọ ti njẹ onjẹ adidùn ọba: bi iwọ ba 
si ti ri i si, bẹni ki o ṣe si awọn ọmọ—ọdọ rẹ. 

14 Bẹli o gbà fun wọn li ẹ̀ran yi, o si dan 
wọn wò ni ijọ mẹwa. 


15Ti opin ọjọ mẹwa, a ri oju wọn lẹwa, 
nwọn si sanra jù gbogbo awọn ti njẹ onjẹ 
adidún ọba lọ. 

16 Bẹni olutọju mu onjẹ adidun wọn kuro, ati 
ọti—Waini ti nwọn iba mu, o si fun wọn li ẹ̀wa. 

17 Bi o ṣe ti awọn ọmọ mẹrẹrin wọnyi ni, 
Ọlọrun fun wọn ni ìmọ ati oye ni gbogbo iwe 
ati ọgbén: Danieli si li oye ni gbogbo iran ati 
alá. 

18 Nigbati o si di opin ọjọ ti ọba ti da pe ki a 
mu wọn wá, nigbana ni olori awọn iwẹfa mu 
wọn wá siwaju Nebukadnessari. 

19 Ọba si ba wọn sòrọ: ninu gbogbo wọn, 
kò si si ẹniti o dabi Danieli, Hananiah, Miṣaeli 
ati Asariah: nitorina ni nwọn fi nduro niwaju 
ọba. 

20 Ati ninu gbogbo ẹran ọgbQn ati oye, ti 
ọba mbẹ̀re lọwọ wọn, o ri pe ni iwọn igba 
mẹwa, nwọn sàn jù gbogbo awọn amoye ati 
ọlọgbén ti o wà ni gbogbo ilẹ ijọba rẹ̀ lọ. 

21 Danieli si wà sibẹ titi di ọdun ikini ti 
Kirusi, ọba. 


1 ATI li ọdun keji ijọba Nebukadnessari, 
Nebukadnessari lá alá nipa eyi ti ọkàn rẹ̀ 
kò fi le ilẹ ninu rẹ̀, ti orun si dá loju rẹ̀. 

2 Nigbana ni ọba paṣẹ pe, ki a pé awọn 
amoye ati ọlọgbén, ati awọn oṣé, ati awọn 
Kaldea wá, lati fi alá ọba na hàn fun u. Bẹni 
nwọn si duro niWaju ọba. 

3 Ọba si wi fun wọn pe, mo lá alá kan, ọkàn 
mi kò si le ilẹ lati mò alá na. 

4 Nigbana ni awọn Kaldea wi fun ọba li ede 
awọn ara Siria pe, Ki ọba ki o pẹ: ré alá na fun 
awọn ọmọ-—ọdọ rẹ, awa o si fi itumò na hàn. 

5 Ọba dahùn o si wi fun awọn Kaldea pe, 
ohun na ti kuro li ori mi: bi ẹnyin kò ba fi alá 
na hàn fun mi ati itumò rẹ̀ pẹlu, a o ké nyin 
wẹwẹ, a o si sọ ile nyin di atàn. 

6 Ṣugbọn bi ẹnyin ba fi alá na hàn, ati itumẹ 
rẹ̀ pẹlu, ẹnyin o gba ẹ̀bun ati ọrẹ ati ọlá nla li 
ọwọ mi: nitorina, ẹ fi alá na hàn fun mi, ati 
ìtumò rẹ̀ pẹlu. 

T Nwọn tun dahùn nwọn si wipe, Ki ọba ki 
o rọ alá na fun awọn ọmọ—ọdọ rẹ̀, awa o si fi 
ìtumò rẹ̀ hàn. 

8 Ọba si dahùn o wi pe, emi mò dajudaju 
pe, ẹnyin fẹ mu akoko pẹ, nitoriti ẹnyin ri pe 
nkan na lọ li ori mi. 


DANIELI 2 
9 Ṣugbọn bi ẹnyìn kò ba fi alá na hàn fun mi, 
njẹ ipinnu kan li ẹnyin ti ṣe: nitoriti ẹnyin mura 
lati ma sọrọ eke ati idibajẹ niwaju mi, titi akoko 
yio fi kọja: nitorina ẹ rẹ alá na fun mi emi o si 
mò pe ẹnyin o le fi itumò rẹ̀ hàn fun mi pẹlu. 

10 Awọn Kaldea si dahùn niwaju ọba, nwọn 
si wipe, kò si ẹnikan ti o wà li aiye ti o le fi 
òran ọba hàn: kò si si ọba, oluwa, tabi ijoye 
kan ti o bòre iru nkan bẹ lọwọ amoye, tabi 
ọlọgbọn, tabi Kaldea kan ri. 

tI Ohun ti o tilẹ ṣọwén ni ọba bẹ̀re, kò si si 
ẹlomiran ti o le fi i hàn niwaju ọba bikoṣe 
awọn oriṣa, ibugbe ẹniti kì iṣe ninu ẹran—ara. 

12 Nitori òran yi ni inu ọba fi bajẹ, o si binu 
gidigidi, o si paṣẹ pe ki nwọn ki o pa gbogbo 
awọn amoye Babeli run. 

13 Nigbana ni aṣẹ jade lọ pe, ki nwọn ki o 
pa awọn amoye; nwọn si nwá Danieli pẹlu 
awọn ẹgbẹ̀ rẹ̀ lati pa wọn. 

14 Nigbana ni Danieli fi ìmọ ati ọgbôén 
dahùn wi fun Arioku, ti iṣe balogun ẹṣọ ọba, 
ẹniti nlọ pa awọn amoye Babeli. 

15 O dahùn o si wi fun Arioku, balogun ọba 
pe, Eṣe ti aṣẹ fi yá kánkán lati ọdọ ọba wá bẹ? 
Nigbana ni Arioku fi nkan na hàn fun Danieli. 

16 Nigbana ni Danieli wọle lọ, o si bẹ̀re 
lọwọ ọba pe, ki o fi akokò fun on, o si wipe, 
on o fi itumọ rẹ̀ hàn fun ọba. 

17 Nigbana ni Danieli lọ si ile rẹ̀, o si fi nkan 
na hàn fun Hananiah, Miṣaeli, ati Asariah, 
awọn ẹgbẹ rẹ̀. 

18 Pe, ki nwọn ki o bẹ̀re ánu lọwọ Ọlọrun, 
Oluwa ọrun, nitori aṣiri yi: ki Danieli ati 
awọn ẹgbẹ rẹ̀ má ba ṣegbe pẹlu awọn ọlọgbén 
Babeli iyokù, ti o wà ni Babeli. 

19 Nigbana ni a fi aṣiri na hàn fun Danieli ni 
iran li oru, Danieli si fi ibukún fun Ọlọrun, 
Oluwa ọrun. 

20 Danieli dahùn o si wipe, Olubukún ni 
orukọ Ọlọrun titi lai; nitori tirẹ̀ li ọgbén ati 


21O si nyi ìgba ati akokò pada: o nmu ọba 
kuro, o si ngbe ọba leke: o si nfi ọgbén fun 
awọn ọlọgbén, ati ìmọ fun awọn ti o mò oye: 

22 O fi ohun ijinlẹ ati aṣiri hàn: o mò ohun 
ti o wà li òkunkun, lọdọ rẹ̀ ni imọlẹ si wà. 

23 Mo dupẹ lọwọ rẹ, mo si fi iyìn fun ọ, iwọ 
Ọlọrun awọn baba mi, ẹniti o fi ọgbén ati 
agbara fun mi, ti o si fi ohun ti awa bẹ̀re lọwọ 
rẹ hàn fun mi nisisiyi: nitoriti iwọ fi òran ọba 
hàn fun wa nisisiyi. 

24 Nigbana ni Danieli wọle tọ Arioku lọ, 
ẹniti ọba yàn lati pa awọn ọlọgbọn Babeli run, 


634 


o si lọ, o si wi fun u bayi pe; Máṣe pa awọn 
ọlọgbọn Babeli run: mu mi lọ siwaju ọba, emi 
o si fi itumọ na hàn fun ọba. 

25 Nigbana li Arioku yara mu Danieli lọ si— 
Waju ọba, o si wi bayi fun u pe, Mo ri ọkunrin 
kan ninu awọn ọmọ igbekun Juda, ẹniti yio fi 
itunnọ na hàn fun ọba. 

26 Ọba dahùn o si wi fun Danieli, orukọ 
ẹniti ijẹ Belteṣassari pe, Iwọ le fi alá ti mo la 
hàri fun mi, ati itumọ rẹ̀ pẹlu? 

27 Danieli si dahùn niwaju ọba, o si wipe, 
Aṣiri ti ọba mbẹ̀re, awọn ọlọgbén, awọn oṣô, 
awọn amoye, ati awọn alafọṣẹ, kò le fi hàn 
fun ọba. 

28 Ṣugbọn Ọlọrun kan mbẹ li ọrun ti o nfi 
aṣiri hàn, ẹniti o si fi hàn fun Nebukadnessari 
ohun ti mbọ wá ṣe ni ikẹhin ọjọ. Alá rẹ, ati 
iran ori rẹ lori akete rẹ, ni wọnyi; 

29 Ọba, iwọ nronu lori akete rẹ, ohun ti yio 
ṣe lẹhin ọla, ati ẹniti o nfi aṣiri hàn funni mu 
ọ mò ohun ti mbọ wá ṣe. 

30 Ṣugbọn bi o ṣe temi ni, a kò fi aṣiri yi hàn 
fun mi nitori ọgbẹn ti emi ni jù ẹni alaye kan 
lọ, ṣugbọn nitori ki a le fi itumọ na hàn fun 
ọba, ati ki iwọ ki o le mò ẹ̀ro ọkàn rẹ. 

31 Iwọ ọba nwò, si kiyesi, ere nla kan. Ere 
giga yi, ti didan rẹ̀ pò gidigidi, o duro niwaju 
rẹ. ìrí rẹ̀ si ba ni lẹ̀ru gidigidi. 

32 Eyi ni ere na; ori rẹ̀ jẹ wura daradara, 
aiya ati apa rẹ̀ jẹ fadaka, inu ati ẹ̀gbẹ rẹ̀ jẹ idẹ, 

33 Itan rẹ̀ jẹ irin, ẹsẹ rẹ̀ si jẹ apakan irin, 
apakan amọ. 

34 Iwọ ri titi okuta kan fi wá laisi ọwọ, o si 
kọlu ere na lẹsẹ rẹ̀, ti iṣe ti irin ati amò, o si f6 
wọn titu. 

35 Nigbana li a si fọ irin, amò, idẹ, fadaka ati 
Wura pò tiitu, o si dabi iyangbo ipaka nigba 
ẹ̀run; afẹfẹ si gbá wọn lọ, ti a kò si ri ibi kan 
fun wọn m$ẹ̀: okuta ti o si fọ ere na si di òke 
nja, o si kún gbogbo aiye. 

36 Eyiyi li alá na; awa o si sọ itumọ rẹ̀ pẹlu 
niwaju ọba. 

37 Iwọ ọba, li ọba awọn ọba: nitori Ọlọrun 
ọrun ti fi ijọba, agbara, ati ipá, ati ogo fun ọ. 

38 Ati nibikibi ti ọmọ enia wà, ẹranko igbẹ 
ari ẹiyẹ oju-ọrun. li o si fi le ọ lọwọ, o si ti fi 
ọ ṣe alakoso lori gbogbo wọn. Iwọ li ori 
Wura yi. 

39 Lẹhin rẹ ni ijọba miran yio si dide ti yio 
rẹ̀hin jù ọ, ati ijọba kẹta miran ti iṣe ti idẹ, ti 
yio si ṣe alakoso lori gbogbo aiye. 

40 Ijọba kẹrin yio si le bi irin; gẹgẹ bi irin ti 
ifọ titu, ti si iṢẹgun ohun gbogbo: ati gẹgẹ bi 


635 


irin na ti o fọ gbogbo wọnyi, bẹni yio si fọ túitu 
ti yio si lẹ wọn kunna. 

41 Ati gẹgẹ bi iwọ ti ri ẹsẹ ati ọmọkasẹ ti o 
jẹ apakan amò amọkoko, ati apakan irin, ni 
ijọba na yio yà si ara rẹ̀; ṣugbọn ipá ti irin yio 
Wà ninu rẹ̀, niwọn bi iwọ ti ri irin ti o dapọ 
mọ amẹọ. 

42 Gẹgẹ bi ọmọkasẹ na ti jẹ apakan irin ati 
apakan amò, bẹli apakan ijọba na yio lagbara, 
apakan yio si jẹ ohun fifọ. 

43 Ati gẹgẹ bi iwọ si ti ri irin ti o dapọ mọ 
amò, nwọn o da ara wọn pọ mọ iru—ọmọ 
enia, ṣugbọn nwọn kì yio fi ara wọn mọ ara 
Wọn, gẹgẹ bi irin kì ti idapọ mọ amọ. 

44 i ọjọ awọn ọba wọnyi li Ọlọrun ọrun yio 
gbe ijọba kan kalẹ, eyi ti a kì yio le parun titi 
lai: a kì yio si fi ijọba na le orilẹ-ẹ̀de miran 
lọwọ, yio si fọ tutu, yio si pa gbogbo ijọba 
wọnyi run, ṣugbọn on o duro titi lailai. 

45 Gẹgẹ bi iwọ si ti ri ti okuta na wá laisi 
ọwọ lati òke wá, ti o si fọ irin, idẹ, amò, 
fadaka ati wura wọnni tutu; Ọlọrun titobi ti fi 
hàn fun ọba, ohun ti mbọ wá ṣe lẹhin ọla: 
otitọ si li alá na, itumọ rẹ̀ si daju. 

46 Nigbana ni Nebukadnessari, ọba, wolẹ o 
si doju rẹ̀ bolẹ, o si fi ori balẹ fun Danieli, o si 
paṣẹ pe ki nwọn ki o ṣe ẹbọ-—ọrẹ ati oôrun 
didùn fun u. 

47 Ọba da Danieli lohùn, o si wipe, Lotọ ni, 
pe Ọlọrun nyin li Ọlọrun awọn ọlọrun ati 
Oluwa awọn ọba, ati olufihàn gbogbo aṣiri, 
nitori ti iwọ le fi aṣiri yi hàn. 

48 Nigbana li ọba sọ Danieli di ẹni—nla, o si 
fun u li ẹ̀bun nla pupọ, o si fi i jẹ olori gbogbo 
igberiko Babeli, ati olori onitọju gbogbo awọn 
ọlọgbén Babeli. 

49 Danieli si bẹ̀re lọwọ ọba, o si fi Ṣadraki, 
Meṣaki, ati Abednego jẹ olori ẹran igberiko 
Babeli; ṣugbọn Danieli joko li ẹnu—òna áfin 
ọba. 


NEBUKADNESSARI ọba, si yá ere wura 

kan, eyi ti giga rẹ̀ jẹ ọgọta igbọnwọ, ati 
ibú rẹ̀ jẹ igbọnwọ mẹfa: o si gbé e kalẹ ni 
pẹtẹlẹ Dura, ni igberiko Babeli. 

2 Nigbana ni Nebukadnessari ọba, ranṣẹ lọ 
ipẹ awọn ọmọ-—alade, awọn balẹ, ati awọn 
balogun, awọn onidajọ, awọn oluṣọ iṣura, 
awọn ìgbimọ, ati awọn ijoye, ati gbogbo awọn 
olori igberiko, lati wá si iyasi-mim6: ere ti 
Nebukadnessari ọba, gbé kalẹ. 

3 Nigbana li awọn ọmọ—alade, awọn baálẹ, 
ati awọn balogun, awọn onidajọ, awọn oluṣọ 


DANIELI 2, 3 
iṣura, awọn ìgbimọ, awọn ijoye, ati gbogbo 
awọn olori igberiko pejọ si iyasi—mim€ ere ti 
Nebukadnessari gbe kalẹ, nwọn si duro 
niwaju ere ti Nebukadnessari gbé kalẹ. 

4 Nigbana ni akede kigbe soke pe, A pa a laṣẹ 
fun nyin, ẹnyin enia, orilẹ, ati de gbogbo, 

5 Pe, akokò ki akokò ti ẹnyin ba gbẹ ohùn 
ipẹ̀, fẹre, duru, ìlu, orin, katẹ̀, ati oniruru 
orin, ki ẹnyin wolẹ, ki ẹ si tẹriba fun ere Wura 
ti Nebukadnessari ọba gbé kalẹ. 

6 Ẹniti kò ba si wolẹ̀, ki o si tẹriba, lojukan— 
na li a o gbé e sọ si arin iná ileru ti njo. 

7 Nitorina, lakokò na nigbati gbogbo enia 
gb ohùn ipẹ̀, fẹ̀re, duru, ìlu, orin, ati oniruru 
orin gbogbo, gbogbo enia, orilẹ, ati ẹ̀de wolẹ, 
nwọn si tẹriba fun ere wura na ti Nebukad— 
nessari ọba gbé kalẹ. 

8lLakokò na ni awọn ọkunrin ara Kaldea 
kan wá, nwọn si fi awọn ara Juda sùn. 

9Nwọn dahùn, nwọn si wi fun Nebukad— 
nessari ọba, pe, Ki ọba ki o pé. 

10 Iwọ ọba ti paṣẹ pe, bi ẹnikẹni ba ti gbọ 
ohùn ipẹ̀, fẹ̀re, duru, ìlu, orin, katẹ̀, ati 
oniruru orin, ki o wolẹ ki o si tẹriba fun ere 
Wura na. 

11 Ẹnikẹni ti kò ba si wolẹ ki o tẹriba, ki a 
gbé e sọ si arin iná ileru ti njo. 

12 Awọn ara Juda kan wà, Ṣadraki, Meṣaki, 
ati Abednego ti iwọ fi ṣe olori òran igberiko 
Babeli: Ọba, awọn ọkunrin wọnyi kò kà ọ si, 
nwọn kò sìn oriṣa rẹ, nwọn kò si tẹriba fun 
ere wura ti iwọ gbé kalẹ. 

13Nigbana ni Nebukadnessarì ọba paṣẹ ni 
ibinu ati irunu rẹ̀, pe, ki nwọn ki o mu Ṣadraki, 
Meṣaki, ati Abednego wá. Nigbana ni a si mu 
awọn ọkunrin wọnyi wá siwaju ọba. 

14 N Nebukadnessari dahùn, o si wi fun wọn 
pe, otitọ ha ni, Ṣadraki, Meṣaki, ati Abedne— 
go, pe, ẹnyin kò sìn oriṣa mi, ẹ kò si tẹriba fun 
ere wura na ti mo gbé kalẹ? 

15 Njẹ bi ẹnyin ba mura pe, li akokò ti o wú 
ki o ṣe ti ẹnyin ba gbé ohún ipẹ̀, fére, duru, ìlu, 
orin, katẹ̀, ati oniruru orin, ti ẹ ba wolẹ ti ẹ ba 
si tẹriba fun ere Wura ti mo yá, yio ṣe gẹgẹ; 
ṣugbọn bi ẹnyin kò ba tẹriba, a o gbé nyin ni 
Wakati kanna sọ si arin iná ileru ti njo; ta li 
Ọlọrun na ti yio si gbà nyin kuro li ọwọ mi. 

16 Ṣadraki, Meṣaki, ati Abednego dahun, 
nwọn si wi fun ọba pe, Nebukadnessari, kò tọ 
si Wa lati fi ẹ̀si kan fun ọ nitori òran yi. 

17 Bi o ba ri bẹ, Ọlọrun wa ti awa nsìn, le 
gbà wa lọwọ iná ileru na ti njo, on o si gbà wa 
lọwọ rẹ, ọba. 


DANIELI 3, 4 

18 Ṣugbọn bi bẹkọ, kì o ye ọ, ọba pe, awa kì 
yio sìn oriṣa rẹ, bẹli awa kì yio si tẹriba fun 
ere Wura ti iwọ gbé kalẹ. 

18 Nigbana ni Nebukadnessari kún. fun 
ibinu, àwọ oju rẹ̀ si yipada si Ṣadraki, Meṣaki, 
ati Abednego: o dahùn, o si paṣẹ pe, ki nwọn 
ki o da iná ileru na ki ôru rẹ̀ gboná niwọn igba 
meje jù bi a ti imu u gboná ri lọ. 

200 si paṣẹ fun awọn ọkunrin ani awọn 
alagbara julọ ninu ogun rẹ̀ pe ki nwọn ki o di 
Ṣadraki, Meṣaki, ati Abednego, ki nwọn ki o 
si sọ wọn sinu iná ileru na ti njo. 

21 Nigbana ni a dẹ̀ awọn ọkunrin wọnyi ti 
awọn ti agbáda, ṣokoto, ati ibori wọn, ati ẹwu 
wọn miran, a si gbé wọn sọ si árin iná ileru ti 
njo. 

22 Nitorina bi aṣẹ ọba ti le to, ati bi ileru na 
si ti gboná gidigidi to, ọwọ iná na si pa awọn 
ọkunrin ti o gbé Ṣadraki, Meṣaki, ati Abedne— 
go, lọ. 

23 Ṣugbọn. awọn. ọkunrin. mẹtẹta. wọnyi, 
Ṣadraki, Meṣaki, ati Abednego, ṣubu lulẹ ni 
didẹ̀ si árin iná ileru ti njo. 

24 Nigbana ni Nebukadnessari ọba warìri o 
si dide duro lọgan, o dahùn, o si wi fun awọn 
ìgbimọ rẹ̀ pe, awọn ọkunrin mẹta kọ a gbé sọ 
si árin iná ni did? Nwọn si dahùn wi fun ọba 
pe, Lotọ ni ọba. 

250 si dahùn wipe, Wò o, mo ri ọkunrin 
mẹrin ni titu, nwọn sì nrin lárin iná, nwọn kò 
si farapa, ìrisi ẹnikẹrin si dabi ti Ọmọ Ọlọrun. 

26 Nigbana ni Nebukadnessari sunmọ ẹnu— 
òna ileru na o dahùn o si wipe, Ṣadraki, Meṣaki, 
ati Abednego, ẹnyin iranṣẹ Ọlọrun Ọga—ogo, ẹ 
jade ki ẹ si wá. Nigbana ni Ṣadraki, Meṣaki, ati 
Abednego, jade lati árin iná na wá. 

27 Nigbana ni awọn ọmọ—alade, bálẹ, balo— 
gun, ati awọn ìgbimọ ọba ti o pejọ ri pe iná kò 
lagbara lara awọn ọkunrin wọnyi, bẹni irun 
ori wọn kan kò jona, bẹ̀li aṣọ wọn kò si pada, 
érùn iná kò tilẹ kọja lara wọn. 

28 Nigbana ni Nebukadnessari dahùn o si 
wipe, Olubukún li Ọlọrun Ṣadraki, Meṣaki, 
ati Abednego, ẹniti o rán angeli rẹ̀ ti o si gbà 
awọn iranṣẹ rẹ̀ la, ti o gbẹkẹ le e, nwọn si pa 
òrọ ọba da, nwọn si fi ara wọn jìn, ki nwọn ki 
o má ṣe sìn, tabi ki nwọn ki o tẹriba fun 
oriṣakoriṣa bikoṣe Ọlọrun ti awọn tikarawọn. 

28 Nitorina, emi paṣẹ pe, olukulùku enia, 
orilẹ, ati òde, ti o ba sọ òrọ odi si Ọlọrun 
Ṣadraki, Meṣaki, ati Abednego, a o ke e 
wẹwẹ, a o si sọ ile rẹ̀ di àtan: nitori kò si 
Ọlọrun miran ti o le gbà ni là bi iru eyi. 


30 Nigbana ni ọba gbé Ṣadraki, Meṣaki, ati 


Abednego leke ni igberiko Babeli. 

4 NEBUKADNESSARI ọba, si gbogbo 
enia, orilẹ, ati ẹ̀de, ti o ngbe gbogbo 

agbaiye; ki alafia ki o ma pò si i fun nyin. 

20 tọ loju mi lati fi àmi ati iṣẹ iyanu ti 
Ọlọrun, Ọga—ogo, ti ṣe si mi hàn. 

3 Ami rẹ̀ ti tobi to! agbara iṣẹ iyanu rẹ̀ ti pò 
to! ijọba ainipẹkun ni ijọba rẹ̀, ati agbara ijọba 
rẹ̀ ati irandiran ni. 

4 Emi Nebukadnessari wà li alafia ni ile mi, 
mo si ngbilẹ li áfin mi: 

5 Mo si lá alá kan ti o dẹ̀ruba mi, ati ìro ọkàn 
mi lori akete mi, ati iran ori mi dámu mi. 

t Nitorina ni mo ṣe paṣẹ lati mu gbogbo 
awọn ọlọgbén Babeli wá niwaju mi, ki nwọn 
ki o le fi itumọ alá na hàn fun mi. 

"Nigbana ni awọn amoye, ọlọgbôn, awọn 
Kaldea, ati awọn alafọṣẹ wá siwaju mi: emi si 
Tẹ alá na fun wọn, ṣugbọn nwọn kò le fi ìtumọ 
rẹ̀ hàn fun mi. 

8 Ṣugbọn nikẹhin ni Danieli wá siwaju mi, 
orukọ ẹniti ijẹ Belteṣassari, gẹgẹ bi orukọ 
oriṣa mi, ati ninu ẹniti ẹmi Ọlọrun mimQ wà: 
mo si rẹ̀ alá na fun u pe, 

8 Belteṣassari, olori awọn amoye, nitoriti 
mo mò pe ẹmi Ọlọrun mimọ mbẹ ninu rẹ, kò 
si si aṣiri kan ti o ṣoro fun ọ, sọ iran alá ti mo 
lá fun mi, ati itumọ rẹ̀. 

10 Bayi ni iran ori mi lori akete mi; mo ri, si 
kiyesi i, igi kan duro li arin aiye, giga rẹ̀ si PỌ 
gidigidi. 

ti Igi na si dagba, o si lagbara, giga rẹ̀ si kan 
ọrun, a si ri i titi de gbogbo opin aiye. 

12 Ewe rẹ̀ lẹwa, eso rẹ̀ si pò, lara rẹ̀ li onjẹ wà 
fun gbogbo aiye: abẹ rẹ̀ jẹ iboji fun awọn 
ẹranko igbẹ, ati lori ẹka rẹ̀ li awọn ẹiyẹ 
oju—ọrun ngbe, ati lati ọdọ rẹ̀ li a si ti mbọ 
gbogbo ẹran—ara. 

13 Mo ri ninu iran ori mi lori akete mi, si 
kiye si i, oluṣọ, ani ẹni mimô kan sọkalẹ lati 
ọrun wá; 

14 O kigbe li ohùn rara, o si wi bayi pe, Ke 
igi na lulẹ, ki o si ke awọn ẹka rẹ̀ kuro, gbọn 
ewe rẹ̀ danu; ki o si fọn eso rẹ̀ ka, jẹ ki awọn 
ẹranko igbẹ kuro labẹ rẹ̀, ki awọn ẹiyẹ si kuro 
lori ẹka rẹ̀: 

15 Ṣugbọn, fi kukute gbòngbo rẹ̀ silẹ ninu 
ilẹ, ani pẹlu ide ninu irin ati idẹ ninu koriko 
tutu igbẹ; si jẹ ki ìri ọrun sẹ̀ si i lara, ki o si ni 
ipin rẹ̀ ninu koriko ilẹ aiye pẹlu awọn ẹranko: 

16 Ki a si pa aiya rẹ̀ da kuro ni ti enia, ki a si 


637 


fi aiya ẹranko fun u, ki igba meje ki o si kọja 
lori rẹ̀. 

17 Nipa òrọ lati ọdọ awọn oluṣọ li òran yi, 
ati aṣẹ nipa òrọ awọn ẹni mimẹ̀ nì; nitori ki 
awọn alàye ki o le mò pe Ọga—ogo li o nṣe 
olori ni ijọba enia, on a si fi fun ẹnikẹni ti o 
wù u, on a si gbé onirẹlẹ julọ leke lori rẹ̀. 

18 Alá yi li emi Nebukadnessari lá, njẹ 
nisisiyi, iwọ Belteṣassari, sọ itumọ rẹ̀ fun mi, 
bi gbogbo awọn ọlọgbọn ijọba mi kò ti le fi 
itumọ rẹ̀ hàn fun mi: ṣugbọn iwọ le ṣe e; 
nitori ẹmi Ọlọrun mim9Q mbẹ lara rẹ. 

19 Nigbana ni Danieli, ẹniti a npẹ̀ ni Bel— 
teṣassari wà ni ìwariri niwọn wakati kan, 
ìro-inu rẹ̀ si dámu rẹ̀. Ọba si dahùn wipe, 
Belteṣassari, máṣe jẹ ki alá na, tabi itumọ rẹ̀ ki 
o dámu rẹ̀. Belteṣassari si dahùn wipe, oluwa 
mi! ti awọn ẹniti o korira rẹ li alá yi, ki itumo 
rẹ̀ ki o si jẹ ti awọn ọta rẹ. 

20 Igi ti iwọ ri ti o si dagba, ti o si lagbara, eyi 
ti giga rẹ̀ kan ọrun, ti a si ri i de gbogbo aiye; 

21 Eyi ti ewe rẹ̀ lẹwà, ti eso rẹ̀ si pò, ninu 
eyi ti onjẹ si wà fun gbogbo ẹda, labẹ eyi ti 
awọn ẹranko igbẹ ngbe, lori ẹka eyi ti awọn 
ẹiyẹ oju—ọrun ni ibugbe wọn. 

22 Ọba, iwọ ni ẹniti o dagba, ti o si di alagba— 
ra: nitori titobi rẹ ga o si kan ọrun, agbara ijọba 
rẹ si de opin aiye. 

23 Ati gẹgẹ bi ọba si ti ri oluṣọ kan ani ẹni 
mimẹ̀ ti o sọkalẹ lati ọrun wá, ti o si wipe, Ke 
igi na lulẹ, ki o si pa a run: ṣugbọn fi kukute 
gbòngbo rẹ̀ silẹ láye, ani ti on ti ìde irin ati ti 
idẹ, ninu koriko tutu igbẹ; ki a si jẹ ki ìrì ọrun 
sẹ̀ si i lara, ki ipin rẹ̀ si wà pẹlu awọn ẹranko 
igbẹ, titi ìgba meje yio fi kọja lori rẹ̀, 

24 Ọba, itumọ rẹ̀ li eyi, ati eyiyi li aṣẹ Ọga— 
ogo, ti o wá sori ọba, oluwa mi: 

25 Nwọn o le ọ kuro larin enia, ibugbe rẹ 
yio si wà pẹlu awọn ẹranko igbẹ nwọn o si 
mu ki iwọ ki o jẹ koriko bi malu, nwọn o si 
mu ki iri ọrun sẹ̀ si ọ lara, igba meje yio si kọja 
lori rẹ, titi iwọ o fi mò pe Ọga—ogo ni iṣe olori 
ni ijọba enia, on a si fi i fun ẹnikẹni ti o WÙ u. 

26 Ati gẹgẹ bi nwọn si ti paṣẹ pe ki nwọn ki o 
fi kukute gbòngbo igi na silẹ, ijọba rẹ yio jẹ tirẹ, 
lẹhin igbati o ba ti mò pe, ọrun ni iṣe olorì. 

27 Nitorina ọba, jẹ ki ìmọran mi ki o jẹ 
itẹwọgba lọdọ rẹ, ki o si fi ododo ja ẹ̀ṣẹ rẹ 
kuro, ati aiṣedéde rẹ nipa fifi anu hàn fun 
awọn talaka; bi yio le mu alafia rẹ pẹ. 

28 Gbogbo eyi de ba Nebukadnessari, ọba. 

29 Lẹhin oṣu mejila, o nrin kiri lori áfin ijọba 
Babeli. 


DANIELI 4, 5 
30 Ọba si dahùn, o wipe, Ko ṣepe eyi ni 
Babeli nla, ti emi ti fi lile agbara mi ké ni ile 
ìjọba, ati fun ogo ọlanla mi? 

31 Bi ẹrọ na si ti wà lẹnu ọba, ohùn kan fẹ 
lati ọrun wá, pe, Nebukadnessari, ọba, iwo li 
a sọ fun; pe, a gba ijọba kuro lọwọ rẹ. 

32 A o si le ọ kuro larin enia, ibugbe rẹ yio 
si wà pẹlu awọn ẹranko igbẹ: nwọn o si mu ọ 
jẹ koriko bi malu, igba meje yio si kọja lori 
rẹ, titi iwọ o fi mò pe, Ọga—ogo ni iṣe olori 
ninu ijọba enia, on a si fi i fun ẹnikẹni ti o 
WÙ u. ' 

33 Ni wakati kanna ni nkan na si ṣẹ si 
Nebukadnessari, a si le e kuro larin enia, o si 
jẹ koriko bi malu, a si mu ki ìri ọrun sẹ̀ si i 
lara, titi irun ori rẹ̀ fi kún gẹgẹ bi iyẹ idì, 
€kana rẹ̀ si dabi ti ẹiyẹ. 

341i opin igba na, Emi Nebukadnessari si 
gbé oju mi soke si ọrun, oye mi si pada tò mi 
Wá, emi si fi ibukún fun Ọga—ogo, mo yìn, mo 
si fi ọla fun ẹniti o Wà titi lailai, ẹniti agbara 
ijọba rẹ̀ jẹ ijọba ainipẹkun, agbara ati ijọba rẹ̀ 
lati irandiran. 

35 Gbogbo awọn araiye li a si kà si bi ohun 
asan, on a si ma ṣe gẹgẹ bi o ti wù u ninu 
ogun ọrun, ati larin awọn araiye: kò si si ẹniti 
idá ọwọ rẹ̀ duro, tabi ẹniti iwi fun u pe, Kini 
ìwọ nṣe nì? 

365 Lakoko kanna oye mi pada tò mi wá; ati 
niti ogo ijọba mi, ọlá ati ogo didan mi si pada 
Wá sọdọ mi: awọn ìgbimọ ati awọn ijoye mi si 
ṣafẹri mi; a si fi ẹsẹ mi mulẹ ninu ijọba mi, 
emi si ni ọlanla agbara jù ti iṣaju lọ. 

37 Nisisiyi, emi Nebukadnessari yìn, mo si 
gbé Ọba ọrun ga, mo si fi ọlá fun u, ẹniti 
gbogbo iṣẹ rẹ̀ iṣe otitọ, ati gbogbo ọna rẹ̀ iṣe 
idajọ: ati awọn ti nrìn ninu igberaga, on le rẹ̀ 


Wọn silẹ. 

5 1 BELṢASSARI, ọba se àse nla fun ẹgbẹrun 
awọn ijoye rẹ̀, o si nmu ọti—Wwaini niwaju 

awọn ẹgbẹrun na. 

2 Bi Belṣassari ti t$ ọti-waini na WÒ, o paṣẹ 
pe ki nwọn ki o mu ohun—elo wura, ati ti 
fadaka wá, eyiti Nebukadnessari baba rẹ̀, kô 
jade lati inu tempili ti o wà ni Jerusalemu wá, 
ki ọba, ati awọn ijoye rẹ̀, awọn aya rẹ̀, ati 
awọn àle rẹ̀, ki o le ma muti ninu wọn. 

3 Nigbana ni nwọn mu ohun-elo wura ti a 
ti kô jade lati inu tempili ile Ọlọrun ti o wà 
ni Jerusalemu wá; ọba, ati awọn ijoye rẹ̀, 
awọn aya rẹ̀, ati awọn àle rẹ̀, si nmuti ninu 
wọn. 


DANIELI 5 


4Nwọn nmu ọti—waini, nwọn si nkọrin 
ìyin si awọn oriṣa wura, ati ti fadaka, ti idẹ, ti 
ìrin, ti igi, ati ti okuta. 

5 Ni wakati kanna ni awọn ika ọwọ enia kan 
jade wá, a si kọwe sara ẹfun ogiri niwaju 
ọpa-fitila li áfin ọba: ọba si ri ọwọ ti o kọwe na. 

6NNigbana ni oju ọba yipada, ìro—inu rẹ̀ si 
dámu rẹ̀, tobẹ ti amure ẹ̀gbẹ rẹ̀ tu, ékunsẹ̀ rẹ̀ 
mejeji si nlù ara wọn. 

TQba si kigbe kikan pe, ki a mu awọn 
amoye, awọn Kaldea, ati awọn alafọṣẹ Wá. 
Ọba dahùn o si wi fun awọn ọlọgbọn Babeli, 
pe, Ẹnikan ti o ba kà iwe yi, ti o ba si fi itumọ 
rẹ̀ hàn fun mi, on li a o fi aṣọ ododô wò, a o si 
fi ẹ̀wọn wura kò ọ li ọrùn, on o si jẹ ẹkẹta 
olori ni ijọba. 

8 Nigbana ni gbogbo awọn amoye ọba wọle; 
ṣugbọn nwọn kò le kà iwe na, nwọn kò si le fi 
itumọ rẹ̀ hàn fun ọba. 

9 Nigbana ni ẹ̀ru nla ba Belṣassari ọba 
gidigidi, oju rẹ̀ si yipada lori rẹ̀, ẹ̀ru si ba awọn 
ijoye rẹ̀. 

10 Nitorina ni ayaba ṣe wọ ile—àse wá, ni— 
tori ẹ̀ran ọba, ati ti awọn ijoye rẹ̀; ayaba 
dahùn o si wipe, Ki ọba ki o pẹ: má ṣe jẹ ki 
ìro—inu rẹ ki o dámu rẹ, má si jẹ ki oju rẹ ki o 
yipada. 

ti Ọkunrin kan mbẹ ni ijọba rẹ, lara ẹniti 
ẹmi Ọlọrun mim wà,; ati li ọjọ baba rẹ, a ri 
imọlẹ, ati oye, ati ọgbén gẹgẹ bi ọgbén Ọlọ— 
run lara rẹ̀: ẹniti Nebukadnessari ọba, baba 
rẹ, ani ọba, baba rẹ fi ṣe olori awọn amoye, 
ọlọgbọn, awọn Kaldea, ti awọn alafọṣẹ: 

12Niwọnbi ẹmi titayọ ati ìmọ, ati oye itumọ 
alá, oye ati já alé, ati lati ma ṣe itumọ òrọ ti o 
diju, gbogbo Wọnyi li a ri lara Danieli na, ẹniti 
ọba fi orukọ Belteṣassari fun, njẹ nisisiyi jẹ ki 
a pẹ̀ Danieli wá, on o si fi itumọ rẹ̀ hàn. 

13 Nigbana ni a mu Danieli wá siwaju ọba. 
Ọba si dahùn o wi fun Danieli pe, Iwọ ni 
Danieli nì, ti iṣe ti inu awọn ọmọ igbekun 
Juda! awọn ẹniti ọba, baba mi kú lati ilẹ Juda 
wá? 

14 Emi ti gburo rẹ pe ẹmi Ọlọrun mbẹ lara 
rẹ, ati pe, a ri imọlẹ, ati oye, ati ọgbén titayọ 
lara rẹ, 

15 Njẹ nisisiyi, a ti mu awọn amoye, ati 
awọn ọlọgbẹn wá siwaju mi, ki nwọn ki o le 
ka iwe yi, ati lati fi itumọ rẹ̀ hàn fun mi: 
ṣugbọn nwọn kò le fi itumọ òran na hàn: 

16 Emi si gburo rẹ pe, iwọ le ṣe itumọ, iwọ 
si le tu ẹ̀rọ ti o diju: njẹ nisisiyi, bi iwọ ba le 
ka iwe na, ti iwọ ba si le fi itumọ rẹ̀ hàn fun 


mi, a o wò ọ li aṣọ ododéô, a o si fi ẹ̀wọn Wura 
kẹ̀ ọ lọrun, a o si fi ọ jẹ olori ẹkẹta ni ijọba. 

12 Nigbana ni Danieli dahùn, o si wi niwaju 
ọba pe, Jẹ ki ẹ̀bun rẹ gbe ọwọ rẹ, ki o si fi 
ẹsan rẹ fun ẹlomiran; ṣugbọn emi o ka iwe na 
fun ọba, emi o si fi itumọ rẹ̀ hàn fun u. 

18 Iwọ ọba! Ọlọrun Ọga—ogo fi ijọba, ati 
ọlarda, ati ogo, ati ọlá fun Nebukadnessari, 
baba rẹ: 

19 Ati nitori ọlanla ti o fi fun u, gbogbo enia, 
orilẹ, ati ẹ̀de gbogbo nwariri, nwọn si mbẹ̀ru 
niwaju rẹ̀: ẹniti o wù u, a pa, ẹniti o si wù u, a 
da si láye; ẹniti o wú u, a gbé ga; ẹniti o si WÚ 
u, a rẹ̀ silẹ. 

20 Ṣugbọn nigbati ọkàn rẹ̀ gbega, ti inu rẹ̀ si 
le rúpa igberaga, a mu u kuro lori itẹ rẹ̀, nwọn 
si gba ogo rẹ̀ lọwọ rẹ̀: 

21 A si le e kuro lárin awọn ọmọ enia; a si 
ṣe aiya rẹ̀ dabi ti ẹranko, ibugbe rẹ̀ si wà lọdọ 
awọn kẹtẹkẹtẹ igbẹ; nwọn si fi koriko b6 ọ 
gẹgẹ bi malu, a si mu ki ìri ọrun sẹ̀ si i lara; titi 
on fi mọ pe Ọlọrun Ọga—ogo ni iṣe alakoso 
ninu ijọba enia, on a si yàn ẹnikẹni ti o wù u 
ṣe olori rẹ̀. 

22 Ati iwọ Belṣassari, ọmọ rẹ̀, iwọ kò rẹ̀ 
ọkàn rẹ silẹ, bi iwọ si tilẹ ti mò gbogbo nkan 
wọnyi; 

23 Ṣugbọn iwọ gbé ara rẹ ga si Oluwa ọrun, 
nwọn si ti mu ohun—elo ile rẹ̀ wá siwaju rẹ, 
ìwọ ati awọn ijoye rẹ, ati awọn aya rẹ, ati 
awọn àle rẹ si ti nmu ọti—waini ninu wọn; 
ìwọ si ti nkọrin iyìn si oriṣa fadaka, ati ti 
Wura, ti idẹ, ti irin, ti igi, ati ti okuta, awọn ti 
kò riran, ti kò gbọran, bẹni nwọn kò si mò: 
ṣugbọn Ọlọrun na, lọwọ ẹniti ẹmi rẹ wà, ati 
ti ẹniti gbogbo òna rẹ iṣe on ni iwọ kò bu ọlá 
fun. 

24 Nitorina ni a ṣe rán ọwọ na lati ọdọ rẹ̀ 
Wá; ti a si fi kọ iwe yi. 

25 Eyiyi si ni iwe na ti a kọ, MENE, MENE, 
TEKELI, PERESINI. 

26 Eyi ni itumọ ohun na: MENE, Ọlọrun ti 
ṣirò ijọba rẹ, o si pari rẹ̀. 

27 TEKELI; A ti wòn ọ wò ninu òṣuwọn, 
ìwọ kò si to. 

28 PERESINI; A pin ijọba rẹ, a si fi fun awọn 
ara Media, ati awọn ara Persia. 

29 Nigbana ni Belṣassari paṣẹ, nwọn si WÒ 
T'anieli li aṣọ ododéô, a si fi ẹ̀wọn Wura kẹ ọ 
lorun, a si ṣe ikede niwaju rẹ̀ pe, ki a fi i ṣe 
olori ẹkẹta ni ijọba. 

30 Loru ijọ kanna li a pa Belṣassari, ọba 
awọn ara Kaldea. 


Ô 1DARIUSI, ara Media si gba ijọba na, o si 
jẹ bi ẹni iwọn ọdun mejilelọgọta. 

20 ṣe didùn inu Dariusi lati fi ọgọfa arẹ 
balẹ sori ijọba na, ti yio wà lori gbogbo ijọba; 

3 Ati lori awọn wọnyi ni alakoso mẹta: 
Danieli sì jẹ ọkan ninu wọn: ki awọn arẹ balẹ ki 
o le ma jiyin fun wọn, ki ọba ki o má ṣe ni 
ipalara. 

4 Danieli yi si bori gbogbo awọn alakoso ati 
arẹ balẹ wọnyi, nitoripe ẹmi titayọ wà lara rẹ̀: 
ọba si ngbiro lati fi i ṣe olori gbogbo ijọba. 

5 Nigbana ni awọn alakoso, ati awọn arẹ 
bálẹ nwá ẹ̀sùn si Danieli lẹsẹ̀ nipa òrọ ijọba, 
rẹ̀; niwọn bi on ti jẹ olododo enia tobẹ ti a kò 
si ri iṣina tabi ẹ̀ṣẹ kan lọwọ rẹ̀. 

6 Nigbana ni awọn ọkunrin wọnyi wipe, 
Awa kì yio le ri ẹ̀sùn kan si Danieli bikoṣepe a 
ba ri i si i nipasẹ ofin Ọlọrun rẹ̀. 

7 Nigbana ni awọn alakoso ati awọn arẹ 
balẹ wọnyi pejọ pò lẹsẹkanna lọdọ ọba, nwọn 
si wi bayi pe ki Dariusi ọba, ki o pé. 

BGbogbo awọn olori alakoso ijọba, awọn 
bálẹ ati awọn arẹ bálẹ, awọn ìgbimọ, ati olori 
ogun jọ gbìmọ pò lati fi ofin ọba kan lelẹ, ati lati 
paṣẹ lile kan, pe ẹnikẹni ti o ba bére nkan lọwọ 
Ọlọrun tabi eniakenia. niwọn. ọgbòn. ọjọ 
bikoṣepe lọwọ rẹ, ọba, a o gbé e sọ sinu ihò 
kiniun. 

8 Njẹ nisisiyi, ọba, fi aṣẹ na lelẹ, ki o si fi ọwọ 
rẹ sinu iwe ki o máṣe yipada, gẹgẹ bi ofin awọn 
ara Media ati Persia, eyi ti a kò gbọdọ pada. 

10 Nigbana ni Dariusi fi ọwọ sinu iwe ati 
aṣẹ na. 

ti Nigbati Danieli si ti mò pe a kọ iwe na 
tan, o wọ ile rẹ̀ lọ; (a si ṣi oju ferese yara rẹ̀ 
silẹ siha Jerusalemu) o kunlẹ li ekun rẹ̀ nigba 
mẹta lôjọ, o gbadura, o si dupẹ niwaju Ọlọrun 
rẹ̀, gẹgẹ bi on ti iṣe nigba atijọ ri. 

12 Nigbana ni awọn ọkunrin wọnyi rìn 
wọle, nwọn si ri Danieli ngbadura, o si mbẹ— 
bẹ niwaju Ọlọrun rẹ̀. 

13 Nigbana ni nwọn wá, nwọn si wi niwaju 
ọba niti aṣẹ ọba pe, Kò ṣepe iwọ fi ọwọ sinu 
iwe pe, ẹnikan ti o ba bẹ̀rẹ ohunkohun lọwọ 
Ọlọrun tabi lọwọ enia kan niwọn ọgbọn ọjọ, 
bikoṣe lọwọ rẹ, ọba, pe a o gbé e sọ sinu iho 
kiniun? Ọba si dahùn o wipe, Otitọ li òran na, 
gẹgẹ bi ofin awọn ara Media ati Persia, ti a kò 
gbọdọ pada. 

14 Nigbana ni nwọn dahùn nwọn si wi 
niwaju ọba pe, Danieli ọkan ninu awọn ọmọ 
igbekun Juda kò kà ọ si, ọba, ati aṣẹ, nitori eyi 


DANIELI 6 
ti iwọ fi ọwọ rẹ sinu iwe, ṣugbọn o ngbadura 
rẹ̀ nigba mẹta lôjọ. 

15 Nigbati ọba gbé ọrọ wọnyi, inu rẹ̀ bajẹ 
gidigidi o si fi ọkàn rẹ̀ si Danieli lati gbà a silẹ: o 
si ṣe lala ati gbà a silẹ titi fi di igbati ôrun WỌ. 

16 Nigbana ni awọn ọkunrin wọnyi pejọ 
lẹsẹkanna lọdọ ọba, nwọn si wi fun ọba pe, 
Iwọ mò, ọba, pe ofin awọn ara Media ati Per— 
sia ni pe: kò si aṣẹ tabi ofin ti ọba fi lelẹ ti a 
gbọdọ yipada. 

17 Nigbana ni ọba paṣẹ, nwọn si mu Danieli 
wá, nwọn si gbé e sọ sinu iho kiniun. Ọba si 
dahùn o wi fun Danieli pe, Ọlọrun rẹ, ẹniti 
ìwọ nsìn laisimi, on o gbà ọ la. 

18 A si yi okuta kan wá, nwọn si gbé e ka 
oju iho na; ọba si fi oruka edidi rẹ̀ sami si i, ati 
oruka edidi awọn ijoye rẹ̀, ki ohunkohun 
máṣe yipada nitori Danieli. 

18 Nigbana ni Ọba wò afin rẹ̀ lọ, o si fi oru 
na gbàwẹ: bẹli a kò si gbé ohun—elo orìn kan 
Wá siwaju rẹ̀: orun kò si wá si oju rẹ̀. 

20 Nigbana ni Ọba dide li afẹmọjumọ, o si 
yara kánkan lọ si ibi iho kiniun na. 

21 Nigbati o si sunmọ iho na o fi ohùnrére 
ẹkun kigbe si Danieli: ọba dahùn o si wi fun 
Danieli pe, Danieli! iranṣẹ Ọlọrun alaye! Ọlọ— 
run rẹ, ẹniti iwọ nsìn laisimi, ha le gbà ọ lọwọ 
awọn kiniun bi? 

22 Nigbana ni Danieli wi fun ọba pe, ki ọba 
ki o pẹ. 

23 Ọlọrun mi ti ran angeli rẹ̀, o si dì awọn 
kiniun na lẹnu, ti nwọn kò fi le pa mi lara: 
gẹgẹ bi a ti ri mi lailẹṣẹ niwaju rẹ̀; ati niwaju 
rẹ pẹlu, ọba, emi kò si ṣe ohun buburu kan. 

24 Nigbana ni ọba yò gidigidi, o si paṣẹ pe, 
ki nwọn ki o fà Danieli jade kuro ninu iho. 
Bẹli a si fa Danieli jade kuro ninu iho, a kò si 
ri ipalara lara rẹ̀, nitoriti o gbà Ọlọrun rẹ̀ gbé. 

25 Ọba si paṣẹ, pe ki a mu awọn ọkunrin 
wọnni wá, ti o fi Danieli sùn, nwọn si gbé 
wọn sọ sinu iho kiniun, awọn, ati awọn ọmọ 
wọn, ati awọn aya wọn. Ki nwọn ki o to de 
isalẹ iho, awọn kiniun bori wọn, nwọn si fọ 
egungun wọn tutu. 

26 Nigbana ni Dariusi, ọba kọwe si gbogbo 
enia, orilẹ, ati ẹ̀de ti o wà ni gbogbo aiye pe, 
Ki alafia ki o ma bi si i fun nyin. 

27 Mo paṣẹ pe, Ni gbogbo igberiko ijọba mi, 
ki awọn enia ki o ma warìri, ki nwọn si ma 
bẹ̀ru niwaju Ọlọrun Danieli, nitoripe on li 
Ọlọrun alaye, on si duro lailai, ati ijọba rẹ̀, eyi 
ti a kì yio le parun ni, ati agbara ijọba rẹ̀ yio si 
Wà titi de opin. 


DANIELI 6, 7 
28 O ngbà ni, o si nyọ ni, o si nṣe iṣẹ—ami 
ati iṣẹ-iyanu li ọrun ati li aiye, ẹniti o gbà 
Danieli là lọwọ awọn kiniun. 
29 Bẹni Danieli yi si nṣe rere ni igba ijọba 
Dariusi, ati ni igba ijọba Kirusi, ara Persia. 


III ọdun kini Belṣassari, ọba Babeli, ni 

Danieli lá alá, ati iran ori rẹ̀ lori akete rẹ̀: 

nigbana ni o kọwe alá na, o si sọ gbogbo òrọ na. 

2 Danieli dahùn, o si wipe, Mo ri ni iran mi 

li oru, si kiyesi i, afẹfẹ mẹrẹrin ọrun njà loju 
okun nla. 

3 Ẹranko mẹrin nla si ti inu okun jade soke, 
nwọn si yatọ si ara wọn. 

4 Ẹranko kini dabi kiniun, o si ni iyẹ—apa 
idì: mo si wò titi a fi fà iyẹ—apa rẹ̀ wọnni tu, a 
si gbé e soke kuro ni ilẹ, a mu ki o fi ẹsẹ duro 
bi enia, a si fi aiya enia fun u. 

5 Sa si kiyesi, ẹranko miran, ekeji, ti o dabi 
ẹranko beari, o si gbé ara rẹ̀ soke li apakan, o si 
ni egungun—ìha mẹta lẹnu rẹ̀ larìn ehin rẹ̀: 
nwọn si wi fun u bayi pe, Dide ki o si jẹ ẹran 
pipọ. 

6 Lẹhin eyi, mo ri, si kiyesi i, ẹranko miran, 
gẹgẹ bi ẹkùn, ti o ni iyẹ—apa ẹiyẹ mẹrin li 
ẹhin rẹ̀; ẹranko na ni ori mẹrin pẹlu; a si fi 
agbara ijọba fun u. 

T Lẹhin eyi, mo ri ni iran oru, si kiyesi i, 
ẹranko kẹrin ti o burujù, ti o si lẹrù, ti o si 
lagbara gidigidi; o si ni ehin irin nla: o njẹ o si 
nfọ titu, o si fi ẹsẹ rẹ̀ tẹ̀ iyokù mọlẹ: o si yatọ 
si gbogbo awọn ẹranko ti o ṣiwaju rẹ̀; o si ni 
ìwo mẹwa. 

8Mo si kiyesi awọn iwo na, si wò o, iwo 
kekere miran kan si jade larin wọn, niwaju 
eyiti a fa mẹta tu ninu awọn iwo iṣaju: si 
kiyesi i, oju gẹgẹ bi oju enia wà lara iwo yi, ati 
ẹnu ti nsọ ohun nlanlà. 

9 Mo si wò titi a fi sò it wọnni kalẹ titi 
Ẹni—àgba ọjọ na fi joko, aṣọ ẹniti o fún gẹgẹ bi 
ẹ̀gbọn owu, irun ori rẹ̀ si dabi irun agutan ti o 
mẹ: itẹ rẹ̀ jẹ ọwọ iná, ayika—kẹkẹ rẹ̀ si jẹ jijo 
iná. 

10 Iṣàn iná nṣẹyọ, o si ntu jade lati iwaju rẹ̀ 
Wá; awọn ẹgbẹgbẹrun nṣe iranṣẹ fun u, ati 
awọn ẹgbẹgbarun nigba ẹgbarun duro niwaju 
Tẹ̀: awọn onidajọ joko, a si ṣi iwe wọnni silẹ. 

ti Nigbana ni mo wò nitori ohùn òrọ nla ti 
ìwo na nsọ: mo si wò titi a fi pa ẹranko na, a si 
pa ara rẹ̀ run, a si sọ ọ sinu ọwọ ìná ti njo. 

12 Bi o ṣe ti awọn ẹranko iyokù ni, a ti gba 
agbara wọn kuro: nitori a ti yàn akokò ati ìgba 
fun wọn bi olukulùku yio ti pẹ tô. 


640 


13 Mo ri ni iran oru, si kiyesi i, ẹnikan bi 
Ọmọ enia wá pẹlu awọsanma ọrun, o si wá 
sọdọ Ẹni—Àgba ọjọ na, nwọn si mu u sunmọ 
ìwaju rẹ̀. 

14A si fi agbara ijọba fun u, ati ogo, ati 
ijọba, ki gbogbo enia, ati orilẹ, ati ẹ̀de, ki o le 
ma sìn i; agbara ijọba rẹ̀ si jẹ agbara ijọba 
ainipẹkun, eyiti a kì yio rekọja, ati ijọba rẹ̀, 
eyiti a kì yio le parun. 

1 Ẹmì emi Danieli si rẹwẹsi ninu ara mi, 
iran ori mi si mu mi damu. 

165 Mo sunmọ ọkan ninu awọn ti o duro 
lapakan, mo si bi i lere otitọ gbogbo nkan 
wọnyi. Bẹ̀li o sọ fun mi, o si fi itumọ nkan 
wọnyi hàn fun mi. 

17 Awọn ẹranko nla wọnyi, ti o jẹ mẹrin, li 
awọn ọba mẹrin ti yio dide li aiye. 

18 Ṣugbọn. awọn. enia-—mimf:. ti. Ọga—ogo 
julọ yio gbà ijọba, nwọn o si jogun ijọba na lai, 
ani titi lailai. 

19 Nigbana ni mo si nfẹ imò otitọ ti ẹranko 
kẹrin, eyiti o yatọ si gbogbo awọn iyokù, ti o 
lẹrùú gidigidi, eyi ti ehin rẹ̀ jẹ irin, ti ekanna rẹ̀ 
jẹ idẹ, ti njẹ, ti nfọ tiitu, ti o si nfi ẹsẹ rẹ̀ tẹ̀ 
iyokù mọlẹ. 

80 Ati niti iwo mẹwa ti o wà li ori rẹ̀, ati 
omiran na ti o yọ soke, niwaju eyiti mẹta si 
ṣubu; ani iwo na ti o ni oju, ati ẹnu ti nsòrọ 
ohun nlanla, eyi ti oju rẹ̀ si koro jù ti awọn 
ẹgbẹ rẹ̀ lọ. 

11 Mo ri iwo kanna si mba awọn enia—-mimQô 
jagun, o si bori wọn. 

22 Titi Ẹni—àgba ọjọ nì fi de, ti a si fi idalare 
fun awọn enia—mimọ ti Ọga—ogo; titi akokò 
si fi de ti awọn enia—mimQ jogun ijọba na. 

23 Bẹli o wipe, Ẹranko kẹrin nì yio ṣe ijọba 
kẹrin li aiye, eyiti yio yàtọ si gbogbo ijọba 
miran, yio pa gbogbo aiye rẹ̀, yio si tẹ̀ ẹ molẹ, 
yio si fọ ọ tútu. 

24 Ati iwo mẹwa, lati inu ijọba na wá ni ọba 
mẹwa yio dide: omiran kan yio si dide lẹhin 
Wọn, on o si yàtọ si gbogbo awọn ti iṣaju, on o 
si bori ọba mẹta. 

25 On o si ma sọrọ nla si Ọga—ogo, yio si da 
awọn enia—mim€ ti Ọga—ogo lagara, yio si rò 
lati yi akokò ati ofin pada; a o si fi wọn le e 
lọwọ titi fi di igba akokò kan, ati awọn akokò, 
ati idaji akokò. 

26 Ṣugbọn awọn onidajọ yio joko, nwọn o si 
gbà agbara ijọba rẹ̀ lọwọ rẹ̀ lati fi ṣòfo, ati lati 
pa a run de opin. 

27 Ati ijọba, ati agbara ijọba ati ipa gbogbo 
ijọba ni gbogbo abẹ—ọrun, li a o si fi fun enia 


641 


awọn enia—mimo ti Ọga—ogo, ijọba ẹniti iṣe 
ijọba ainipẹkun, ati gbogbo awọn alakoso ni 
yio ma sìn, ti nwọn o si ma tẹriba fun u. 

28 Titi de ihinyi li opin òran na. Bi o ṣe ti 
emi Danieli ni, igbero inu mi dámu mi 
gidigidi, oju mi si yipada lori mi: ṣugbọn mo 
pa ọran na mẹ li ọkàn mi. 


1LI ọdun kẹta ijọba Belṣassari ọba, iran 
kan fi ara hàn fun mi, ani emi Danieli, 
lẹhin iran ti emi ri ni iṣaju. 

2 Emi si ri loju iran, o si ṣe nigbati mo ri, ti 
mo si wà ni Ṣuṣani, li afin, ti o wà ni igberiko 
Elamu, mo si ri loju iran, mo si wà leti odò Ulai. 

3 Mo si gbé oju mi soke, mo si rì, si kiye si i, 
àgbo kan ti o ni iwo meji duro lẹba odò na: 
iwo mejeji na si ga, ṣugbọn ekini ga jù ekeji 
lọ, eyiti o ga jù li o jade kẹhin. 

4 Mo si ri àgbo na o nkàn siha iwọ—orùn, 
ati si ariwa, ati si gusu; tobẹ ti gbogbo ẹranko 
kò fi le duro niwaju rẹ̀, bẹni kò si ẹniti o le 
gbani lọwọ rẹ̀: ṣugbọn o nṣe gẹgẹ bi ifẹ inu rẹ̀, 
o si nṣe ohun nlanla. 

5 Bi mo si ti nwoye, kiyesi i, obukọ kan ti 
iha iwọ—06rtin jade wá sori gbogbo aiye, kò si 
fi ẹsẹ kan ilẹ: obukọ na si ni iwo nla kan larin 
oju rẹ̀. 

BO si tò àgbo ti o ni iwo meji na wá, eyi ti 
mo ti ri ti o duro lẹba odò na, o si fi irunu 
agbara sare si i. 

T Mo si ri i, o sunmọ ọdô—àgbo na, o si fi 
ikoro ibinu sare si i, o lu àgbo na bolẹ, o si ṣẹ 
iwo rẹ̀ mejeji: kò si si agbara ninu àgbo na, 
lati duro niwaju rẹ̀, ṣugbọn o lù u bolẹ o si tẹ̀ ẹ 
mọlẹ: kò si si ẹniti o le gbà àgbo na lọwọ rẹ̀. 

aNigbana ni obukọ na nṣe ohun nla 
pupọpupọ, nigbati o si di alagbara tan, iwo nla 
na ṣé; ati nipò rẹ̀ iwo mẹrin miran ti iṣe 
afiyesi si yọ jade si na afẹfẹ mẹrẹrin ọrun. 

9 Ati lati inu ọkan ninu wọn ni iwo kekere 
kan ti jade, ti o si di alagbara gidigidi, si iha 
gusu, ati si iha ila—orùn, ati si iha ilẹ ogo. 

10 O si di alagbara, titi de ogun ọrun, o si bì 
ṣubu ninu awọn ogun ọrun, ati ninu awọn 
irawọ si ilẹ, o si tẹ̀ wọn mọlẹ. 

11 Ani o gbé ara rẹ̀ ga titi de ọdọ olori awọn 
ogun na pápa, a si ti mu ẹbọ ojojumọ kuro 
lọdọ rẹ̀, a si wô ibujoko ìwa—mim rẹ̀ lulẹ. 

12 A si fi ogun le e lọwọ pẹlu ẹbọ ojojumọ 
nitori irekọja, o si ja otitọ lulẹ, o si nṣe eyi, o 
si nri rere. 

13 Mo si gboô ẹni—mimé ti nsòrọ; ẹni-mimQ 
kan si wi fun ẹnikan ti nsòrọ pe, Iran na niti 


DANIELI 7—9 
ẹbọ ojojumọ, ati ti irekoja isọdahoro, ani lati 
fi ibi-mim6: ati ogun fun ni ni itẹmọlẹ yio ti 
pẹ to? 

14O si wi fun mi pe, titi fi di ọgbọnkanla le 
ọgọrun ti alẹ ti owurọ: nigbana ni a o si yà 
ibi—mimô si mimQ. 

15O si ṣe ti emi, ani emi Danieli si ti ri iran 
na, ti mo si nfẹ imò idi rẹ̀, si kiyesi i, ẹnikan 
duro niwaju mi, gẹgẹ bi aworan ọkunrin. 

16 Emi si gboô ohùn enia kan lárin odò Ulai, 
ti o pẹ, ti o si wi pe, Gabrieli, mu ki eleyi 
moye iran na. 

17 Bẹli o si wá sibi ti mo duro: nigbati o si 
de, ẹ̀ru bà mi, mo si da oju mi bolẹ: ṣugbọn o 
Wi fun mi pe, Kiyesi i, ọmọ enia: nitoripe ti 
akokò igba ikẹhin ni iran na iṣe. 

18 Njẹ bi o ti mba mi sòrọ, mo dámu, mo si 
doju bolẹ: ṣugbọn o fi ọwọ kàn mi, o si gbé mi 
dide duro si ipò mi. 

1S O si wipe, kiyesi i, emi o mu ọ mò ohun 
ti yio ṣe ni igba ikẹhin ibinu na: nitoripe, 
akokò igba ikẹhin ni eyì iṣe. 

20 Agbò na ti iwọ ri ti o ni iwo meji nì, 
awọn ọba Media ati Persia ni nwọn. 

21 Obukọ onirun nì li ọba Hellene: iwo nla 
ti o wà larin oju rẹ̀ mejeji li ọba ekini. 

22 Njẹ bi eyini si ti ṣẹ, ti iwo mẹrin miran 
si dide duro nipò rẹ̀, ijọba mẹrin ni yio dide 
ninu orilẹ-ẹ̀de. na, ṣugbọn kì yio ṣe ninu 
agbara rẹ̀. 

231i akokò ikẹhin ijọba wọn, nigbati awọn 
oluṣe irekọja ba de ni kíkun, li ọba kan yio 
dide, ti oju rẹ̀ buru, ti o si moye òrọ arekereke. 

24 Agbara rẹ̀ yio si le gidigidi, ṣugbọn kì iṣe 
agbara ti on tikararẹ̀: on o si ma ṣe iparun ti o 
yani lẹnu, yio si ma ri rere ninu iṣẹ, yio si pa 
awọn alagbara ati awọn enia ẹni—mimé run. 

25 Ati nipa arekereke rẹ̀ yio si mu ki iṣẹ 
ẹ̀tan ṣe dede lọwọ rẹ̀; on o si gbé ara rẹ̀ ga li 
ọkàn rẹ̀, lojiji ni yìo si pa òpọlọpọ run, yio 
dide si olori awọn ọmọ-alade nì; ṣugbọn on o 
ṣẹ̀ laisi ọwọ. 

26 Ati iran ti alẹ ati ti owurọ ti a ti sọ, otitọ 
ni; sibẹ, iwọ sé iran na mọ, nitoripe fun ọjọ 
pipọ ni. 

27 Arẹ̀ si mu emi Danieli, ara mi si ṣe alaida 
niwọn ọjọ melokan; lẹhin na, mo dide, mo si 
nṣe iṣẹ ọba; ẹ̀ru si bà mi, nitori iran na, 
ṣugbọn kò si ẹni ti o fi ye mi. 


1LI ọdun kìni Dariusi, ọmọ Ahasuerusi, 
lati iru-ọmọ awọn ara Media wá, ti a fi 
jọba lori ilẹ—ọba awọn ara Kaldea; 


DANIELI 9 


2Ti ọdun kini ijọba rẹ̀ li emi Danieli fiyesi 
lati inu iwe, iye ọdun, nipa eyi ti òrọ Oluwa 
tọ Jeremiah, woli wá, pe adọrin ọdun li on o 
mu pé lori idahoro Jerusalemu. 

3 Emi si kọju mi si Oluwa Ọlọrun, lati ma 
ṣafẹri nipa adura ati ẹ̀bẹ, pẹlu àwẹ, ninu 
aṣọ—òfọ, ati €ru. 

4 Emi si gbadura si Oluwa Ọlọrun mi, mo si 
ṣe ìjẹwọ mi, mo si wipe, Oluwa, iwọ Ọlọrun 
ti o tobi, ti o si li ẹ̀ru, ti npa majẹmu ati anu 
mẹ fun awọn ti o fẹ ẹ, ati fun awọn ti o pa ofin 
rẹ̀ mẹ; 

5 Awa ti ṣẹ̀, awa si ti nda ẹ̀ṣẹ, awa si ti ṣe 
buburu gidigidi, awa si ti ṣọtẹ, ani nipa kikuro 
ninu ẹké rẹ, ati idajọ rẹ: 

6 Bẹli awa kò si fi eti si awọn iranṣẹ rẹ, 
awọn woli, ti o sòrọ li orukọ rẹ fun awọn ọba 
Wa, awọn ọmọ-alade wa, ati awọn baba wa, 
ati fun gbogbo awọn enia ilẹ wa. 

7 Oluwa tirẹ li ododo, ṣugbọn tiwa ni itiju, 
gẹgẹ bi o ti ri loni; fun awọn enia Juda, ati fun 
awọn olugbe Jerusalemu, ati fun gbogbo Is— 
raeli, ti o sunmọ tosi, ati awọn ti o jina rére; 
ni gbogbo ilẹkilẹ, nibiti o gbe ti le wọn rẹ̀, 
nitori ẹ̀ṣẹ wọn ti nwọn ti ṣẹ̀ si ọ. 

8 Oluwa, tiwa ni itiju, ti awọn ọba wa, ati 
awọn olori wa, ati ti awọn baba wa, nitori ti 
awa ti ṣọtẹ si ọ. 

9 Sibẹ ti Oluwa Ọlọrun wa li anu ati idariji 
bi awa tilẹ ṣọtẹ si i; 

10 Bẹli awa kò si gbà ohùn Oluwa Ọlọrun wa 
gb, lati ma rìn nipa ofin ti o gbé kalẹ niwaju 
Wa lati ọwọ awọn iranṣẹ rẹ̀, awọn woli wá. 

Ni Bẹni gbogbo Israeli ti ṣẹ̀ si ofin rẹ, ani 
nipa kikuro, kí nwọn ki o máṣe gbà ohùn rẹ 
gbé; nitorina li a ṣe yi egún dà si ori Wa, ati 
ibura na ti a kọ sinu ofin Mose, iranṣẹ Ọlọ— 
run, nitori ti awa ti ṣẹ̀ si i. 

12On si mu òrọ rẹ̀ ṣẹ, eyi ti o sọ si Wa, ati si 
awọn onidajọ wa ti o nṣe idajọ fun wa, nipa 
eyi ti o fi mu ibi nla bá wa: iru eyi ti a kò ti iṣe 
si gbogbo abẹ ọrun, gẹgẹ bi a ti ṣe sori 
Jerusalemu. 

13 Gẹgẹ bi a ti kọ ọ ninu ofin Mose, gbogbo 
ibi wọnyi wá sori wa: bẹli awa kò si wá oju— 
rere niwaju Oluwa, Ọlọrun wa, ki awa ki o le 
yipada kuro ninu ẹ̀ṣẹ wa, ki a si moye otitọ rẹ. 

14 Nitorina li Oluwa ṣe fiyesi ibi na, ti o si 
mu u wá sori wa; nitoripe olododo li Oluwa 
Ọlọrun wa ni gbogbo iṣẹ rẹ̀ ti o nṣe: ṣugbọn 
awa kò gbà ohùn rẹ̀ gbẹ. 

15 Njẹ nisisiyi, Oluwa Ọlọrun wa, iwọ ti o ti 
fi ọwọ agbara mu awọn enia rẹ jade lati Egipti 


642 


wá, ti iwọ si ti gba orukọ fun ara rẹ gẹgẹ bi o 
ti wáà loni: awa ti ṣẹ̀, awa si ti ṣe buburu 
gidigidi. 

16 Oluwa, gẹgẹ bi gbogbo ododo rẹ, lôtọ, jẹ 
ki ihinu ati irunu rẹ yi kuro lori Jerusalemu, 
ilu rẹ, òke mim rẹ: nitori ẹ̀ṣẹ Wa, ati ẹ̀ṣẹ 
awọn baba wa ni Jerusalemu, ati awọn enia rẹ 
fi di ẹ̀gan si gbogbo awọn ti o yi wa ka. 

17 Njẹ nitorina, Ọlọrun Wa, gbé adura 
ọmọ-ọdọ rẹ, ati ẹ̀bẹ rẹ̀, ki o si mu ki oju rẹ ki 
o mọlẹ si ibi—mim€é rẹ ti o dahoro, nitori ti 
Oluwa. 

18 Tẹ eti rẹ silẹ, Ọlọrun mi, ki o si gb6: ṣi 
oju rẹ, ki o si wò idahoro wa, ati ilu ti a nfi 
orukọ rẹ pẹ̀: nitoriti awa kò gbé ẹ̀bẹ wa kalẹ 
niwaju rẹ nitori ododo Wa, ṣugbọn nitori 
òpọlọpọ anu rẹ nla. 

19 Oluwa, gbé, Oluwa, dariji: Oluwa, tẹ eti 
rẹ silẹ ki o si ṣe; máṣe jafara, nitori ti ìwọ 
tikai'arẹ, Ọlọrun mi: nitori orukọ rẹ li a fi npẹ̀ 
ilu rẹ, ati awọn enia rẹ. 

20 Bi emi si ti nwi, ti emi ngbadura, ati bi 
emi si ti njẹwọ ẹṣẹ mi, ati ẹ̀ṣẹ Israeli awọn enia 
mi, ti emi si ngbé ẹbẹ mi kalẹ niwaju Oluwa, 
Ọlọrun mi, nitori òke mim6 Ọlọrun mì. 

21 Bẹni, bi mo ti nwi lọwọ ninu adura mi, 
ọkunrin na, Gabrieli ti mo ti ri ni iran mi li 
atetekọṣe, li a mu lati fò wá kankan, o de ọdọ 
mi niwọn akokò ẹbọ aṣalẹ. 

22O mu mi mẹ̀, o si mba mi sẹ̀rọ wipe, 
Danieli, mo jade wá nisisiyi lati fi oye fun ọ. 

23 Ni ipilẹṣẹ ẹ̀bẹ rẹ li òrọ ti jade wá, emi si 
Wá lati fi hàn fun ọ, nitoriti iwọ iṣe ayanfẹ 
gidigidi: nitorina, moye òran na, ki o si kiyesi 
iran na. 

24 Adọrin ẹsẹ li a pinnu sori awọn enia rẹ, 
ati sori ilu mim€ rẹ, lati ṣe ipari irekọja, ati 
lati fi edidi di ẹ̀ṣẹ, ati lati ṣe ilaja fun aiṣedéde 
ati lati mu ododo ainipẹkun wá ati lati ṣe edi— 
di iran ati woli, ati lati fi ororo yàn Ẹni-mimQé 
julọ nì. 

25 Nitorina ki iwọ ki o mẹ̀, ki o si ye ọ, pe 
lati ijade lọ òrọ na lati tun Jerusalemu ṣe, ati 
lati tun u ké, titi de igba ọmọ—alade Ẹni—oro— 
ro na, yio jẹ òsẹ meje, ati Òsẹ mejilelọgọta: a o 
si tun igboro rẹ̀ ṣe, a o mọdi rẹ̀, ṣugbọn ni igba 
Wahala. 

26Lẹhin ẹỌsẹ mejilelọgọta na li a o ke 
Ẹni-ororo na kuro, kì yio si si ẹnikan fun u, ati 
awọn enia ọmọ—alade kan ti yio wá ni yio pa 
ilu na ati ibi-mim6 run; opin ẹniti mbọ yio 
dabi ikún omi, ati ogun titi de opin, eyi ni ipari 
idahoro. 


643 


27 On o si fi idi majẹmu kan mulẹ fun òpọ— 
lọpọ niwọn òsẹ kan: ati larin òsẹ na ni yio mu 
ki a dẹkun ẹbọ, ati ọrẹ—ẹbọ, irira isọdahoro 
yio si duro lori ibi—mimô titi idajọ ti a pinnu 


yio túdà sori asọnidahoro. 
l 0 1 LI ọdun kẹta Kirusi, ọba Persia, li a 
fi òrọ kan hàn fun Danieli, orukọ 
ẹniti ijẹ Belteṣassari; otitọ li òrọ na, ati lala na 
tobi, o si mò ẹ̀rọ na, o si moye iran na. 

2 Li ọjọ wọnni li emi Danieli fi Ikanu ṣòfọ li 
òsẹ mẹta gbako. 

3 Emi kò jẹ onjẹ ti o dara, bẹni kò si si ẹran 
tabi ọti—Waini ti o wá si ẹnu mi, bẹli emi kò fi 
ororo kùn ara mi rara, titi òsẹ mẹta na fi pe. 

4 Nigbati o di ọjọ kẹrinlelogun oṣu kini, bi 
mo ti wà li eti odò nla, ti ijẹ Hiddekeli; 

5 Nigbana ni mo gbé oju mi soke, mo wò, si 
kiyesi i, ọkunrin kan ti o wò aṣọ àla, ẹ̀gbẹ 
ẹniti a fi wura Ufasi daradara dì li àmure: 

6 Ara rẹ̀ pẹlu dabi okuta berili, oju rẹ̀ si dabi 
manamána, ẹyinju rẹ̀ dabi iná fitila, apa ati 
ẹsẹ rẹ̀ li awò ti o dabi idẹ ti a wẹ̀ dan, ohùn 
òrọ ẹnu rẹ̀ si dabi ohùn ijọ enia pupọ. 

T Ẹmi Danieli nikanṣoṣo li o si ri iran na, 
awọn ọkunrin ti o si wà pẹlu mi kò rì iran na; 
ṣugbọn ìwariri nlanla dà bò wọn, tobẹ: ti 
nwọn fi sá lọ lati fi ara wọn pamọ. 

8 Nitorina emi nikan li o kù, ti mo si ri iran 
nla yi, kò si kù agbara ninu mi: ẹwà mi si 
yipada lara mi di ibajẹ, emi kò si lagbara mọ. 

9 Sibẹ mo gbQ ohùn òrọ rẹ̀: nigbati mo si 
gbẹ ohùn ẹ̀rọ rẹ̀, nigbana ni mo damu, mo si 
Wà ni idojubolẹ̀. 

10 Sa si kiyesi i, ọwọ kan kàn mi, ti o gbé mi 
dide lori ekun mi, ati lori atẹlẹwọ mi. 

tit O si wi fun mi pe, Danieli, iwọ ọkunrin 
olufẹ gidigidi, ki oye òrọ ti mo nsọ fun ọ ki o 
ye ọ, ki o si duro ni ipò rẹ: nitoripe iwọ li a 
rán mi si nisisiyi. Nigbati on ti sọrọ bayi fun 
mi, mo dide duro ni ìwariri. 

12Nigbana ni o wi fun mi pe, má bẹ̀ru, 
Danieli: lati ọjọ kini ti iwọ ti fi aiya rẹ si lati 
moye, ti iwọ si npQn ara rẹ loju niwaju Ọlọrun 
rẹ, a gbé ẹrọ rẹ, emi si wá nitori ẹrọ rẹ. 

13 Ṣugbọn balogun ijọba Persia nì dẹ̀ mi li 
òna li ọjọ mọkanlelogun: ṣugbọn, wò o, Mi— 
kaeli, ọkan ninu awọn olori balogun wá lati 
ràn mi lọwọ: emi si di ipò mi mu lọdọ awọn 
ọba Persia. 

14 Njẹ nisisiyi, mo de lati mu ọ moye ohun 
ti yio ba awọn enia rẹ ni ikẹhin ọjọ: nitori ti 
ọjọ pipọ ni iran na iṣe. 


DANIELI 9—141 
15 Nigbati o si ti sọ iru òrọ bayi fun mi tan, 
mo dojukọ ilẹ mo si yadi. 

16 Si wò o, ẹnikan ti jijọ rẹ̀ dabi ti awọn 
ọmọ enia fi ọwọ kan ẹ̀te mi: nigbana ni mo ya 
ẹnu mi, mo si fọhùn, mo si wi fun ẹniti o duro 
tì mi pe, oluwa mi, niti iran na, irora mi pada 
sinu mi, emi kò si lagbara mọ. 

17 Nitoripé bawo ni ọmọ—ọdọ oluwa mi yi 
yio ti ṣe le ba oluwa mi yi sòrọ? ṣugbọn bi o ṣe 
temi ni, lojukanna, agbara kò kù ninu mi, 
bẹni kò si kù emi ninu mi. 

18 Nigbana ni ẹnikan ti o ni aworan enia wá 
o si tun fi ọwọ tẹ mi, o si mu mi lara le, 

19 O si wipe, iwọ ọkunrin olufẹ gidigidi, má 
bẹ̀ru: alafia ni fun ọ, mu ara le. Ani mu ara le, 
Nigbati on ba mi sòrọ, a si mu mi lara le, mo 
si wipe, Ki oluwa mi ki o ma sọrọ, nitoriti iwọ 
ti mu mi lara le. 

20 Nigbana ni o wipe, Iwọ, ha mò idi ohun 
ti mo tò ọ Wá si? nisisiyi li emi o si yipada lọ 
iba balogun Persia jà: nigbati emi ba si jade lọ, 
kiyesi i, balogun Hellene yio Wá. 

21 Ṣugbọn emi o fi eyi ti a kọ sinu iwe otitọ 
hàn ọ: kò si si ẹniti o ràn mi lọwọ si awọn 
Wọnyi, bikoṣe Mikaeli balogun nyin. 

l l 1 PẸLUPẸLU li ọdun kini Dariusi ara 
Media, emi pápa duro lati mu u lọ- 
kàn le, ati lati fi idi rẹ̀ kalẹ. 

2 Njẹ nisisiyi li emi o fi otitọ hàn ọ, Kiyesi i, 
ọba mẹta pẹlu ni yio dide ni Persia; ẹkẹrin yio 
si ṣe ọlọrò jù gbogbo wọn lọ: ati nipa agbara 
rẹ̀ ni yio fi fi ọrò rú gbogbo wọn soke si ijọba 
Hellene. 

3Ọba alagbara kan yio si dide, yio si fi agbara 
nla ṣe akoso, yio si ma ṣe gẹgẹ bi ifẹ inu rẹ̀. 

4 Nigbati on ba dide tan, ijọba rẹ̀ yio fé, a o 
si pin i si orígun mẹrẹrin ọrun; kì si iṣe fun 
ọmọ rẹ̀, pẹlupẹlu kì si iṣe ninu agbara rẹ̀ ti on 
fi jọba, nitoriti a o fa ijọba rẹ̀ tu, ani fun 
ẹlomiran lẹhin awọn wọnyi. 

5 Ọba iha gusu yio si lagbara; ṣugbọn ọkan 
ninu awọn balogun rẹ̀, on o si lagbara jù u lọ, 
yio si jọba, ijọba rẹ̀ yio jẹ ijọba nla. 

6 Lẹhin ọdun pipọ nwọn o si kô ara wọn jọ 
pò; ọmọbinrin ọba gusu yio wá sọdọ ọba 
ariwa, lati ba a dá majẹmu: ṣugbọn on kì yio 
le di agbara apá na mu; bẹni on kì yio le duro, 
tabi apá rẹ̀: ṣugbọn a o fi on silẹ, ati awọn ti o 
mu u wá, ati ẹni ti o bi i, ati ẹniti nmu u lọkàn 
le li akokò ti o kọja. 

7 Ṣugbọn ninu ẹka gbòngbo rẹ̀ li ẹnikan yio 
dide ni ipò rẹ̀, ẹniti yio wá pẹlu ogun, yio si 


DANIELI 11 
Wò ilu—olodi ọba ariwa, yio si ba wọn ṣe, yio 
si bori. 

8On o si ké oriṣa wọn pẹlu ere didà wọn, 
ati ohunelo Wọn daradara, ti fadaka, ati ti 
wura ni igbekun lọ si Egipti; on o si duro li 
ọdun melokan kuro lọdọ ọba ariwa. 

9On o si lọ si ijọba ọba gusu, ṣugbọn yio 
yipada si ilẹ ontikararẹ̀. 

10 Ṣugbọn awọn ọmọ rẹ̀ yio ru soke, nwọn 
o si gbá ogun nla òpọlọpọ enia jọ; ẹnikan yio 
Wọle wá, yio si bolẹ̀, yio si kọja lọ. Nigbana ni 
yio pada yio si gbé ogun lọ si ilu olodi rẹ̀. 

ti Ọba gusu yio si fi ibinu ru soke, yio si jade 
wá ba a jà, ani, ọba ariwa na: on o si kô enia 
pipọ jọ; ṣugbọn a o fi ọpọlọpọ na le e lọwọ. 

12 Yio si kú òpọlọpọ na lọ, ọkàn rẹ̀ yio si gbé 
soke; on o si bì òpọlọpọ ẹgbárun enia ṣubu; 
ṣugbọn a kì yio fi ẹsẹ rẹ̀ mulẹ nipa eyi. 

13 Nitoripe ọba ariwa yio si yipada, yio si kú 
òpọlọpọ enia jọ ti yio pò jù ti iṣaju lọ, yio si wá 
lẹhin ọdun melokan pẹlu ogun nla, ati òpọlọ— 
pọ ọrọ. 

14 i akoko wọnni li ẹpọlọpọ yio si dide si 
ọba gusu; awọn ọlòtẹ ninu awọn enia rẹ̀ yio si 
gbé ara wọn ga lati fi ẹsẹ iran na mulẹ pẹlu: 
ṣugbọn nwọn o ṣubu. 

15 Bẹli ọba ariwa yio si wá, yio si mọdi, yio 
si gbà ilu olodi; apá ogun ọba gusu kì yio le 
duro, ati awọn ayanfẹ enia rẹ̀, bẹni kì yio si 
agbara lati da a duro. 

16 Ṣugbọn ẹniti o tò ọ wá yio má ṣe gẹgẹ bi 
ìfẹ inu ara rẹ̀, kì yio si si ẹniti yio duro niwaju 
rẹ̀; on o si duro ni ilẹ daradara nì, ti yio si fi 
ọwọ rẹ̀ parun. 

1/ On o si gbé oju rẹ̀ soke lati wò ọ nipa 
agbara gbogbo ijọba rẹ̀, yio si ba a dá majẹmu, 
bẹ̀ni yio ṣe; on o si fi ọmọbinrin awọn obinrin 
fun u, lati bà a jẹ: ṣugbọn on kì yio duro, bẹni 
kì yio si ṣe tirẹ̀. 

18 Lẹhin eyi, yio kọ oju rẹ̀ si erekuṣu wọn— 
ni, yio si gbà òpọlọpọ: ṣugbọn balogun kan 
fun ara rẹ̀, yio fi opin si ẹ̀gan rẹ̀: ati nipò eyi, 
yio mu ẹ̀gan rẹ̀ pada wá sori ara rẹ̀. 

13 Nigbana ni yio si yi oju rẹ̀ pada si ilu 
olodi ontikararẹ̀: ṣugbọn yio kọsẹ, yio si ṣubu, 
a kì yio si ri i mọ. 

20 Nigbana ni ẹnikan yio dide ni ipò rẹ̀ ti 
yio mu agbowode kan rekọja ninu ogo ijọba 
(ilẹ Juda): ṣugbọn niwọn ijọ melokan li a o si 
pa a run, kì yio ṣe nipa ibinu tabi loju ogun. 

21 Ni ipò rẹ̀ li enia lasan kan yio dide, ẹniti 
nwọn kì yio fi ọlá ọba fun: ṣugbọn yio wá 
lojiji, yio si fi arekereke gbà ijọba. 


644 


22 Ogun ti mbò ni mọlẹ li a o fi bò wọn 
mọlẹ niwaju rẹ̀, a o si fọ ọ tiitu, ati pẹlu 
ọmọ-alade majẹmu kan. 

23 Ati lẹhin igbati a ba ti ba a ṣe ipinnu tan, 
yio fi ẹ̀tan ṣiṣẹ: yio si gòke lọ, yio si fi enia diẹ 
bori. 

24 Yio si wò gbogbo ibi igberiko ọlọra; yio si 
ṣe ohun ti awọn baba rẹ̀ kò ṣe ri, tabi awọn 
baba nla rẹ̀; yio si fọn ikogun, ìfa, ati òpọlọpọ 
ọrọ ká si árin wọn: yio si gbẹ̀ro tẹlẹ si ilu 
olodi, ani titi akokò kan. 

25 Yio si rú agbara ati igboya rẹ̀ soke si ọba 
gusu ti on ti ogun nla; a o si rú ọba gusu soke 
si ija pẹlu ogun nlanla ati alagbara pupọ; 
ṣugbọn on kì yio le duro: nitori nwọn o gba 
ẹ̀ro tẹlẹ si i. 

26 Awọn ẹniti o jẹ ninu adìdùn rẹ̀ ni yio si 
pa a run, ogun rẹ̀ yio si tàn kalẹ; ọpọlọpọ ni 
yio si ṣubu ni pipa. 

27 Ọkàn awọn ọba mejeji wọnyi ni yio wà 
lati ṣe buburu, nwọn o si má sòrọ eké lori 
tabili kan, ṣugbọn kì yio jẹ rere; nitoripe opin 
yio wà li akokò ti a pinnu. 

28 Nigbana ni yio pada lọ si ilẹ ontikararẹ̀ ti 
on ti ọrò pupọ: ọkàn rẹ̀ yio si lodi si majẹmu 
mimé nì, yio ṣe e, yio si pada lọ si ilẹ ontika— 
rarẹ̀. 
28 Yio si pada wá li akokò ti a pinnu, yio si wá 
si iha gusu; ṣugbọn kì yio ri bi ti iṣaju, ni ikẹhin. 

30 Nitoripe ọkò awọn ara Kittimu yio tò ọ 
Wá, nitorina ni yio ṣe dámu, yio si yipada, yio 
si ni ibinu si majẹmu mim nì; bẹni yio ṣe; 
ani on o yipada, yio si tun ni idapọ pẹlu awọn 
ti o kò majẹmu mim$ na silẹ. 

31 Agbara ogun yio si duro li apa tirẹ̀, nwọn 
o si sọ ibi mim, ani ilu olodi na di aimẹ̀, 
nwọn o si mu ẹbọ ojojumọ kuro, nwọn o si 
gbé irira isọdahoro nì kalẹ. 

32 Ati iru awọn ti nṣe buburu si majẹmu nì 
ni yio fi ẹrọ ipọnni mu ṣòtẹ: ṣugbọn awọn 
enia ti o mò Ọlọrun yio mu ọkàn le, nwọn o si 
ma ṣe iṣẹ agbara. 

33 Awọn ti o moye ninu awọn enia yio ma 
kẹ̀ ẹpọlọpọ: ṣugbọn nwọn o ma ti ipa oju idà 
ṣubu, ati nipa iná, ati nipa igbekun, ati nipa 
ikogun nijọmelo kan. 

34 Njẹ nisisiyi, nigbati nwọn o ṣubu, a o fi 
iranlọwọ diẹ ràn wọn lọwọ: ṣugbọn òpọlọpọ 
ni yio fi ẹ̀tan fi ara mf wọn. 

35 Awọn ẹlomiran ninu awọn ti o moye yio 
si ṣubu, lati dan wọn wò, ati lati wẹ̀ wọn mé, 
ati lati sọ wọn di funfun, ani titi fi di akokò 
opin: nitoripe yio wà li akokò ti a pinnu. 


645 


36 Ọba na yio si ma ṣe gẹgẹ bi ifẹ inu rẹ̀; on 
o si gbé ara rẹ̀ ga, yio si gbéra rẹ̀ ga jù gbogbo 
ọlọrun lọ, yio si ma sòrọ ohun iyanu si Ọlọrun 
awọn ọlọrun, yio si ma ṣe rere titi a o fi pari 
ibinu: nitori a o mu eyi ti a ti pinnu rẹ̀ ṣẹ. 

37 Bẹli on kì yio si kà Ọlọrun awọn baba rẹ̀ si, 
tabi ifẹ awọn obinrin, on kì yio si kà ọlọrun kan 
si: nitoriti yio gbé ara rẹ̀ ga jù ẹni gbogbo lọ. 

38 Ṣugbọn ni ipò rẹ̀, yio ma bu ọlá fun ọlọ— 
run awọn ilu olodi, ani ọlọrun kan ti awọn 
baba rẹ̀ kò mò ri ni yio ma fi Wura, ati fadaka, 
ati okuta iyebiye, ati ohun daradara bu ọlá 
fun. 

38 Bẹ gẹgẹ ni yio ṣe ninu ilu olodi wọnni ti 
o lagbara julọ nipa iranlọwọ ọlọrun ajeji, ẹniti 
o jẹ̀wọ rẹ̀ ni yio fi ogo fun, ti yio si mu ṣe 
alakoso òpọlọpọ, yio si pín ilẹ fun li ẹ̀re. 

40 Li akokò opin, ọba gusu yio kàn a, ọba 
ariwa yio si fi kẹkẹ̀, ati ẹlẹṣin, ati òpọlọpọ 
ọkò, kọ lu u bi afẹyika—ìji: on o si wò ilẹ 
wọnni yio si bò wọn mọlẹ, yio si rekọja. 

41 Yio si wò ilẹ ologo nì pẹlu, òpọlọpọ li a o 
si bì ṣubu: ṣugbọn awọn wọnyi ni yio si bọ 
lọwọ rẹ̀, ani Edomu, ati Moabu, ati olori awọn 
ọmọ Ammoni. 

42 On o si nà ọwọ rẹ̀ jade si ilẹ wọnni pẹlu, 
Ilẹ Egipti kì yio si là a. 

43 Ṣugbọn on o lagbara lori iṣura wura, ati ti 
fadaka, ati lori gbogbo ohun daradara ni ilẹ 
Egipti: ati awọn ara Libia, awọn ara Etiopia 
yio si wà lẹhin rẹ̀. 

44 Ṣugbọn ìhin lati ila—6rùn, ati lati iwọ— 
ôrùn wá yio damu rẹ̀: nitorina ni yio ṣe fi ìbi— 
nu nla jade lọ lati ma parun, ati lati mu ẹ̀pọ— 
lọpọ kuro patapata. 

45 On o si pagọ afin rẹ̀ lárin omi kọju si òke 
mim€ẹ̀ ologo nì; ṣugbọn on o si de opin rẹ̀, kì 


yio si si ẹniti yio ràn a lọwọ. 
l 2 1LI akoko na ni Mikaeli, balogun nla 
nì, ti yio gbeja awọn ọmọ awọn enia 
rẹ yio dide, akokò wahala yio si wà, iru eyi ti 
kò ti isi ri, lati igba ti orilẹ—ẹ̀de ti wà titi fi di 


DANIELI 11, 12 


igba akokò yi, ati ni igba akokò na li a o gbà 
awọn enia rẹ la, ani gbogbo awọn ti a ti kọ 
orukọ wọn sinu iwe. 

2 Ati òpọlọpọ ninu awọn ti o sùn ninu eru— 
pẹ ilẹ ni yio ji, awọn miran si ìye ainipẹkun, 
ati awọn miran si itiju ati ẹ̀gan ainipẹkun. 

3 Awọn ọlọgbQn yio si ma tàn bi imọlẹ ofu— 
Tufu: awọn ti o si nyi òpọlọpọ pada si ododo 
yio si ma tàn bi irawò lai ati lailai. 

4Ṣugbọn iwọ, Danieli sé òrọ na mọhun, ki 
o si fi edidi di iwe na, titi fi di igba ikẹhin: 
òpọlọpọ ni yio ma wadi rẹ̀, ìmọ yio si di pupọ. 

5 Nigbana ni emi Danieli wò, si kiyesi i, 
awọn meji miran si duro: òkan lapa ihín eti 
odò, ati ekeji lapa ọhún eti odò. 

6 Ẹnikan si wi fun ọkunrin na ti o Wò aṣọ 
àla ti o duro lori omi odò pe, opin ohun iyanu 
wọnyi yio ti pẹ to? 

T Emi si gbé, ọkunrin na ti o wò aṣọ àla, ti 
o duro loju omi odò na, o gbé ọwọ ọtún ati 
ọwọ òsi rẹ̀ si ọrun, o si fi Ẹniti o Wà titi lai nì 
bura pe, yio jẹ akokò kan, awọn akokò, ati 
abọ akokò; nigbati yio si ti ṣe aṣepe ifunka 
awọn enia mim€, gbogbo nkan wọnyi li a o si 


8 Emi si gbQ, ṣugbọn kò ye mi: nigbana ni 
mo wipe, Oluwa mi, kini yio ṣe ikẹhin wọnyi? 

SO si wipe, Ma ba ẹỌna rẹ lọ, Danieli, 
nitoriti a ti se ẹrọ na mọ sọhún, a si fi edidi di 
i titi fi di igba ikẹhin. 

10 Ọpọlọpọ li a o wẹ̀ mé, nwọn o si di fun— 
fun, a o si dan wọn wò: ṣugbọn awọn ẹni—bu- 
buru yio ma ṣe buburu: gbogbo awọn enia 
buburu kì yio kiyesi i; ṣugbọn awọn ọlọgbén ni 
yio kiyesi i. 

t1 Ati lati igba akokò ti a o mu ẹbọ ojojumọ 
kuro, ati lati gbé irira isọdahoro kalẹ, yio jẹ 
ẹgbẹrun ati igba le adọrun ọjọ. 

12 Ibukún ni fun ẹniti o duro dẹ̀, ti o si de 
ẹgbẹrun, ati ọdurun le marundilogoji ọjọ nì. 

13 Ṣugbọn iwọ ma ba òna rẹ lọ, titi opin yio 
fi de, iwọ o si simi, iwọ o si dide duro ni ipo 
rẹ ni ikẹhin ọjọ. 


HOSEA 


TÒRỌ Oluwa ti o tò Hosea, ọmọ Beeri 

Wá, li ọjọ Ussiah, Jotamu, Ahasi, ati He— 
sekiah, awọn ọba Juda, ati li ọjọ Jeroboamu 
ọmọ Joaṣi, ọba Israeli. 

?Ibẹ̀rẹ ẹrọ Oluwa si Hosea. Oluwa si wi 
fun Hosea, pe, Lọ, fẹ agbére obinrin kan fun 
ara rẹ, ati awọn ọmọ agbẹ̀re; nitori ilẹ yi ti ṣe 
agbẹ̀re gidigidi, kuro lẹhin Oluwa. 

3O si lọ o si f Gomeri ọmọbinrin Diblaimu; 
ẹniti o loyún, ti o si bi ọmọkunrin kan fun u. 

4 Oluwa si wi fun u pe, Pẹ̀ orukọ rẹ̀ ni Jes- 
reeli; nitori niwọn igbà diẹ, emi o bẹ̀ ẹ̀jẹ Jes- 
reeli wò li ara ile Jehu, emi o si mu ki ijọba ile 
Israeli kasẹ̀. 

5 Yio si ṣe li ọjọ na, li emi o ṣẹ ọrun Israeli 
ni afonifojì Jesreeli. 

60 si tún loyún, o si bi ọmọbinrin kan. 
Ọlọrun si Wi fun u pe, Pe orukọ rẹ̀ li 
Loruhama: nitori emi kì yio tùn ma ṣánu fun 
ile Israeli mọ, nitoriti emi o mu wọn kuro. 

7 Ṣugbọn emi o ṣanu fun ile Juda, emi o si fi 
Oluwa Ọlọrun wọn gbà wọn là, emi kì yio si fi 
ọrun, tabi idà, tabi ogun, ẹṣin, tabi ẹlẹṣin gbà 
wọn là. 

8 Nigbati o gbà ọmu li ẹnu Loruhama, o si 
loyún o si bi ọmọkunrin kan. 

9 Nigbana ni Ọlọrun wipe, Pé orukọ rẹ̀ ni 
Loammi; nitori ẹnyin kì iṣe enia mi, emi kì 
yio si ṣe Ọlọrun nyin. 

10 Ṣugbọn iye awọn ọmọ Israeli yio ri bi 
iyanrìn okun, ti a kò le wòn ti a kò si lẹ̀ ikà; 
yio si ṣe, ni ibi ti a gbe ti wi fun wọn pe, 
Ẹnyin kì iṣe enia mi, ibẹ̀ li a o gbe wi fun wọn 
pe, Ẹnyin li ọmọ Ọlọrun aláyòẹ̀. 

ti Nigbana ni a o ké awọn ọmọ Juda ati 
awọn ọmọ Israeli jò pò, nwọn o si yàn olori 
kan fun ara wọn, nwọn o si jade kuro ni ilẹ 


na: nitori nla ni ọjọ Jesreeli yio jẹ. 
2 tẸ wi fun awọn arakunrin nyin, Ammi; 
ati fun awọn arabinrin nyin, Ruhama. 
2Ẹ ba iya nyin wijọ, ẹ wijọ; nitori on kì iṣe 
aya mi, bẹni emi kì iṣe ọkọ rẹ̀: nitori na jẹ ki 
on ki o mu gbogbo agbere rẹ̀ kuro ni iwaju 
rẹ̀, ati gbogbo panṣaga rẹ̀ kuro larin ọyàn rẹ̀. 
3 Ki emi má ba tú u si ihòho, emi o si gbe e 
kalẹ bi ọjọ ti a bi i, emi o si ṣe e bi ijù, emi o si 
gbe e kalẹ bi ilẹ gbigbẹ, emi o si fi ongbẹ pa a kú. 
4 Emi kì yio si ṣánu fun awọn ọmọ rẹ̀; nito— 
Titi nwọn jẹ ọmọ agbẹ̀re. 


5 Nitoriti iya wọn ti hùtwa agbẹ̀re: ẹniti o 
loyu!i Wọn ti ṣe ohun itiju: nitori ti o Wipe, 
Emi o tun tò awọn ayànfẹ mi lẹhìn, ti nfun mi 
ni onjẹ mi ati omi mi, irun agùtan mi ati ọgbọ 
mi, ororo mi, ati ohun mimu mi. 

6 Nitorina kiyesi i, emi o fi ẹgún sagbàra yi 
òna rẹ̀ ka, emi o si mọ odi, ti on kì yio fi ri ọna 
rẹ̀ mọ. 

TOn o si lepa awọn ayànf rẹ̀, ṣugbọn kì yio 
le ba wọn; on o si wá wọn, ṣugbọn kì yio ri 
wọn: nigbana ni yio wipe, Emi o padà tò ọkọ 
mi iṣaju lọ; nitoriti o sàn fun mi nigbana jù ti 
isisiyi lọ. 

8 Nitori on kò ti mò pe emi li ẹniti o fun u li 
ọkà, ati ọti—Wwaini titun, ati ororo; ti mo si mu 
fàdakà ati Wurà rẹ̀ pò si i, ti nwọn fi ṣe Baali. 

9 Nitorina li emi o ṣe padà, emi o si mu ọkà 
mi kuro li akokò rẹ̀, ati ọti-waini mi ni igbà 
rẹ̀, emi o si gbà irun agutan ati ọgbò mi padà, 
ti mo ti fi fun u lati bò ihòho rẹ̀. 

10 Nisisiyi li emi o ṣi itiju rẹ̀ silẹ li oju awọn 
ayànfé rẹ̀, ẹnikẹni kì yio si gbà a lọwọ mi. 

ti Emi o si mu ki gbogbo ayò rẹ̀ de opin, ọjọ 
asẹ̀ rẹ̀, oṣù titun rẹ̀, ati ọjọ isimi rẹ̀, gbogbo ọjọ 
òwọ rẹ̀. 

12 Emi o si pa ajàra rẹ̀ ati igi ọpòtọ rẹ̀ run, 
niti awọn ti o ti wipe, Awọn wọnyi li ẹ̀rẹ̀ mi ti 
awọri ayànfẹ mi ti fi fun mi; emi o si sọ wọn 
di igbo, awọn ẹranko igbẹ yio si jẹ wọn. 

13 Emi o si bẹ̀ ọjọ Baalimu wò li ara rẹ̀, ninu 
eyiti on fi turari joná fun wọn, ti on si fi oruka 
eti, ati ohun òṣọ rẹ̀, ṣe ara rẹ̀ lọṣọ, ti on si tò 
awọri ayànfẹ̀ lẹhìn lọ, ti on si gbagbe mi, ni 
Oluwa wi. 

14 Nitorina, kiyesi i, emi o tàn a, emi o si 
mu u Wá si aginjù, emi o si sòrọ itùnu fun u. 

15 Emi o si fun u ni ọgbà àjara rẹ̀ lati ibẹ̀ wá, 
ati afonifojì Akori fun ilẹ̀kun ireti: on o si 
kọrin nibẹ̀, bi li ọjọ ewe rẹ̀, ati bi li ọjọ ti o 
jade :ati ilẹ Egipti wá. 

16 'Yio si ṣe li ọjọ na, iwọ o pé mi ni Iṣi; iwọ 
kì yio si pé mi ni Baali mọ, ni Oluwa wi, 

17 Nitori emi o mu orukọ awọn Baali kuro li 
ẹnu Tẹ̀, a kì yio si fi orukọ wọn ranti wọn m9. 

181 i ọjọ na li emi o si fi awọn ẹranko igbẹ, 
ati ẹiyẹ oju ọrun, ati ohun ti nrakò lori ilẹ da 
majẹmu fun wọn, emi o si ṣẹ̀ ọrun ati idà ati 
ogun kuro ninu aiye, emi o si mu wọn dubulẹ 
li ailewu. 

19 Emi o si fẹ ọ fun ara mi titi lai; nitôtọ, 


647 


emi o si fẹ ọ fun ara mi ni ododo, ni ìdajọ, ati 
ni iyẹnu, ati ni anu. 

20 Emi o tilẹ fẹ ọ fun ara mi ni otitọ, iwọ o si 
mò Oluwa. 

21 Yio si ṣe li ọjọ na, emi o dahùn, emi o dá 
awọn ọrun li ohùn, nwọn o si da aiye lohùn; li 
Oluwa wi. 

22 Ilẹ yio si dá ọkà, ati ọti—waini, ati ororo, 
li ohùn; nwọn o si dá Jesreeli li ohùn. 

23 Emi o si gbìn i fun ara mi lori ilẹ, emi o si 
ṣánu fun ẹniti kò ti ri ánu gbà; emi o si wi fun 
awọn ti kì iṣe enia mi pe, Iwọ li enia mi; on o 
si wipe, Iwọ li Ọlọrun mi. 


1OLUWA si wi fun mi pe, Tun lọ, fẹ̀ obinrin 

kan ti iṣe olùfẹ ọrẹ rẹ̀, ati panṣagà, gẹgẹ bi 
ìfẹ Oluwa si awọn ọmọ Israeli, ti nwò awọn 
ọlọrun míràn, ti nwọn si nf€ akàra eso àjara. 

2 Bẹni mo rà a fun ara mi ni fadakà mẹdo— 
gun, ati homeri barli kan pẹlu àbò: 

3 Mo si wi fun u pe, Iwọ o ba mi gbe li ọjọ 
pupọ; iwọ kì yio si hùwa agbẹ̀re, iwọ kì yio si 
jẹ ti ọkunrin miràn: bẹli emi o jẹ tirẹ pẹlu. 

4 Nitori ọjọ pupò li awọn ọmọ Israeli yio 
gbe li aini ọba, ati li aini olori, ati li aini ẹbọ, li 
aini ere, ati li aini awòaiyà, ati li aini tẹrafimu. 

5Lẹhìn na awọn ọmọ Israeli yio padà, 
nwọn o si wá Oluwa Ọlọrun wọn, ati Dafidi 
ọba wọn; nwọn o si bẹ̀ru Oluwa, ati ore rẹ̀ li 


ọjọ ikẹhìn. 

4 tẸ gbé ẹ̀rọ Oluwa, ẹnyin ọmọ Israeli; 
nitori Oluwa ni ẹjọ kan ba awọn ara ilẹ 

na wi, nitoriti kò si otitọ, tabi ánu, tabi ìmọ 

Ọlọrun ni ilẹ na. 

2 Nipa ibura, ati eke, ati ipani, ati olẹ̀, ati iṣe 
panṣaga, nwọn gbìjà, ẹ̀jẹ si nkàn ẹ̀jẹ. 

3Nitorina ni ilẹ na yio ṣe ṣòfọ, ati olukulu— 
ku ẹniti ngbé inu rẹ̀ yio rọ, pẹlu awọn ẹranko 
igbẹ, ati pẹlu awọn ẹiyẹ oju ọrun; a o si mu 
awọn ẹja inu okun kuro pẹlu. 

4 Ṣugbọn má jẹ ki ẹnikẹni ki o jà, tabi ki o 
ba ẹnikeji rẹ̀ wi: nitori awọn enia rẹ dabi 
awọn ti mba alufa jà. 

5 Iwọ o si ṣubu li ọsan, woli yio si ṣubu pẹlu 
rẹ li alẹ, emi o si ké iya rẹ kuro. 

6 A ké awọn enia mi kuro nitori aini ìmọ: ni— 
tori iwọ ti kò ìmọ silẹ, emi o si kò ọ, ti iwọ kì 
yio ṣe alufa mi mọ: niwòn bi iwọ ti gbagbe ofin 
Ọlọrun rẹ, emi pẹlu o gbagbe awọn ọmọ rẹ. 


7 Bi a ti mu wọn pò si i to, Dẹ na ni nwọn si. . 


dẹ̀ṣẹ si mi to: nitorina emi o yi ogo wọn padà 
si itìju. 


HOSEA 2—5 
8Nwọn jẹ ẹ̀ṣẹ awọn enia mi, nwọn si gbe 
ọkàn wọn si aiṣedéde wọn. 

8 Yio si ṣe, gẹgẹ bi enia, bẹli alufa: emi o si 
bẹ̀ wọn wò nitori òna wọn, emi o si san ẹ̀rẹ̀ 
iṣẹ wọn padà fun wọn. 

10 Nwọn o si jẹ, nwọn kì o si yé: nwọn o ṣe 
agbẹ̀re, nwọn kì o si rẹ̀: nitori nwọn ti fi 
ati—kIyesi Oluwa silẹ. 

11 Agbẹ̀re ati ọti—Wwaini, ati ọti—Wwaini titun 
a ma gbà enia li ọkàn. 

12 Awọn enia mi mbẹ̀re ìmọ lọwọ igi wọn, 
ọpá wọn si nfi hàn fun wọn: nitori ẹmi agbẹ̀re 
ti mu wọn ṣìna, nwọn si ti ṣe agbẹ̀re lọ kuro 
labẹ Ọlọrun wọn. 

13 Nwọn rubọ lori awọn oke—nla, nwọn si 
sun turari lori awọn oke kékẹ̀ké, labẹ igi oaku 
ati igi poplari ati igi ẹlmu, nitoriti ojìji wọn 
dara: nitorina awọn ọmọbinrin nyin yio ṣe 
agbẹ̀re, ati awọn afẹ̀sọnà nyin yio ṣe panṣagà. 

14 Emi kì yio ba awọn ọmọbinrin nyin wi 
nigbati nwọn ba ṣe agbẹ̀re, tabi awọn afẹ̀sọnà 
nyin nigbati nwọn ba ṣe panṣagà: nitori nwọn 
yà si apakan pẹlu awọn agbẹ̀re, nwọn si mba 
awọn panṣagà rubọ: nitorina awọn enia ti kò 
ba moye yio ṣubu. 

15 Bi iwọ, Israeli, ba ṣe agbẹ̀re, máṣe jẹ ki 
Juda ṣẹ̀; ẹ má si wá si Gilgali, bẹni ki ẹ má si 
goke lọ si Bet—afeni, bẹni ki ẹ má si bura pe, 
Oluwa mbẹ. 

16 Nitori Israeli ṣe agidi bi ọmọ malu alagi— 
di; nisisiyi Oluwa yio bé wọn bi ọdọ—agùtan 
ni ibi ayẹ̀ nla. 

17 Efraimu dapò mọ òriṣa: jọwọ rẹ̀ si. 

18 Ohun mimu wọn di kikan: nwọn ṣe agbẹ̀re 
gidigidi; awọn olori rẹ̀ fẹ itìju, ẹ bun u li ayò. 

19 Afẹfẹ ti dẹ̀ e pẹlu mọ iyẹ̀ apa rẹ̀, nwọn o 


si tiju nitori ẹbọ wọn. 

5 1Ẹ gbé eyi, ẹnyin alufa: si tẹtilelẹ ẹnyin 
ile Israeli; ki ẹ si gbé, ile ọba na; nitori 

idajọ kàn nyin, nitoriti ẹnyin ti jẹ ẹgẹ si Mis— 

pa, àwọn ti a nà silẹ lori Tabori. 

2 Awọn ọlòtẹ si jinlẹ ni pipanirun, emi o jẹ 
olùbawi gbogbo wọn. 

3 Emi mò Efraimu, Israeli kò si pamQ fun mi: 
nitori nisisiyi, Efraimu, iwọ ṣe agbẹ̀re, Israeli si 
dibajẹ. 

4 Iṣe wọn kì o jọwọ wọn lati yipadà si Ọlọ— 
run Wọn: nitori ẹmi agbẹ̀re wà larin wọn, 
nwọn kò si mò Oluwa. 

S A si rẹ̀ ogo Israeli silẹ loju ara rẹ̀; nitorina 
ni Israeli ati Efraimu yio ṣubu ninu aiṣedéde 
Wọn, Juda yio si ṣubu pẹlu wọn. 


HOSEA 5—7 
6Nwọn o lọ ti awọn ti agbo—ẹran wọn ati 

òwọ ẹran wọn lati wá Oluwa: ṣugbọn nwọn 

kì o ri i, on ti fà ara rẹ̀ sẹhìn kuro lọdọ wọn. 

TNwọn ti hùwa arekerekẹ̀ si Oluwa: nitori 
nwọn ti bi ajẹ̀ji ọmọ: nisisiyi li oṣù titun yio jẹ 
wọn run, pẹlu ipin wọn. 

SẸ fun korneti ni Gibea, ati ipẹ ni Rama; 
kigbe kikan ni Bet—afeni, lẹhìn rẹ, iwọ Ben— 
jamini. 

9 Efraimu yio di ahoro li ọjọ ibawi: ninu 
awọn ẹyà Israeli li emi ti fi ohun ti o wà nitôtọ 
hàn. 

10 Awọn olori Juda dàbi awọn ti o yẹ̀ oju àla: 
lara wọn li emi o tú ibinu mi si bi omi. 

ti A tẹ̀ ori Efraimu ba, a si ṣẹgun rẹ̀ ninu 
ìdajọ, nitoriti on mẹmò tẹ̀le ofin na. 

12 Nitorina ni emi o ṣe dabi kòkoro aṣọ si 
Efraimu, ati si ile Juda bi idin. 

13 Nigbati Efraimu ri arùn rẹ̀, ti Juda si ri 
ọgbẹ rẹ̀, nigbana ni Efraimu tò ara Assiria lọ, 
o si ranṣẹ si ọba Jarebu; ṣugbọn on kò le mu ọ 
lara da, bẹni kò le wò ọgpbé rẹ jiná. 

14 Nitori emi o dàbi kiniun si Efraimu, ati bi 
ọmọ kiniun si ile Juda, emi, ani emi o fàya, emi 
o si lọ, emi o mu lọ, ẹnikẹni kì yio si gbà a silẹ. 

15 Emi o padà lọ si ipò mi, titi nwọn o fi 
jẹwọ ẹ̀ṣẹ wọn, ti nwọn o si Wá oju mi: ninu 
ipọnju wọn, nwọn o wá mi ni kùtukùtu. 


1 Ẹ wá, ẹ jẹ ki a yipadà si Oluwa: nitori o 
ti fà wa ya, on o si mu wa lara da; o ti lù 
Wa, yio si tun Wa dì. 

2 Lẹhìn ijọ meji, yio tún wa jí: ni ijọ kẹta yio 
ji wa dide, awa o si wà layẹ̀ niwaju rẹ̀. 

3 Nigbana li awa o mò, bi a ba tẹramé ati 
mò Oluwa: ati pése ijadelọ rẹ̀ bi owùrọ: on o 
si tọ wa wá bi ojò: bi aròkuro ati akọrò òjo si 
ilẹ. 

4 Efraimu, kili emi o ṣe si ọ? Juda, kili emi o 
ṣe si ọ? nitori ore nyin dàbi ikuku owurò, ati 
bi ìri kùtukùtu ti o kọja lọ. 

5 Nitorina ni mo ṣe fi áké ké wọn lati ọwọ 
awọn woli; mo ti fi ẹrọ ẹnu mi pa wọn: ki 
ìdajọ rẹ le ri bi imọlẹ ti o jade lọ. 

6 Nitori ánu ni mo fẹ, ki iṣe ẹbọ; ati ìmọ 
Ọlọrun jù ọrẹ—ẹbọ sisun lọ. 

TṢugbọn bi Adamu nwọn ti dá majẹmu 
kọja: nibẹ̀ ni nwọn ti ṣẹ̀tan si mi. 

8 Gileadi ni ilu awọn ti nṣiṣẹ ẹ̀ṣẹ, a si ti fi 
ẹ̀jẹ bà a jẹ. 

9 Ati gẹgẹ bi ọwé olẹ̀ iti lùmọ dẹ̀ enia, bẹni 
ẹgbẹ̀ awọn alufa fohùnṣòkan lati pania li òna: 
nitori nwọn dá ẹ̀ṣẹ nla. 


648 


10 Mo ti ri ohun buburu kan ni ile Israeli: 
agbẹ̀-e Efraimu wà nibẹ̀, Israeli ti bajẹ. 

11 Iwọ Juda pẹlu, on ti gbe ikorẹ̀ kalẹ fun ọ, 
nigbati mo ba yi igbekun awọn enia mi padà. 


7 I NIGBATI emi iba mu Israeli li ara dá, 
nigbana ni ẹ̀ṣẹ Efraimu fi ara hàn, ati 
ìwa—buburu Samaria; nitori nwọn ṣeké; olẹ̀ si 
Wọle, ọwé olẹ̀ si nkoni lode. 

2 Nwọn kò si rò li ọkàn wọn pe, emi ranti 
gbogbo ìwa—buburu wọn: nisisiyi iṣẹ ara wọn 
duro yi wọn ka; nwọn wà niwaju mi. 

3Nwọn fi ìwa—buburu wọn mu ki ọba yò; 
nwọn si fi eké wọn mu awọn ọmọ-alade yọ. 

4 Cibogbo nwọn ni panṣagà, bi árò ti alakàra 
mu gboná, ti o dawé kikoná duro, lẹhìn igbati 
o ti pò iyẹ̀fun tan, titi yio fi Wú. 

5Ti ọjọ ọba wa, awọn ọmọ-alade ti fi oru 
ọti—Waini mu u Ṣaisàn; o nà ọwé rẹ̀ jade pẹlu 
awọn ẹlẹgàn. 

6 Nitori nwọn ti mura ọkàn wọn silẹ bi árò, 
nigbati nwọn ba ni buba: alakàra wọn sùn ni 
gbogbo oru; li owurò o jo bi ọwọ—iná. 

7 Crbogbo wọn gboná bi àrò, nwọn ti jẹ awọn 
onidajọ wọn run; gbogbo ọba wọn ṣubu: kò si 
ẹnikan ninu wọn ti o ke pẹ̀ mi. 

8 Efraimu, on ti dà ara rẹ̀ pò mọ awọn enia 
na; Efraimu ni akàra ti a kò yipadà. 

9 Awọn alejò ti jẹ agbara rẹ̀ run, on kò si 
mò: nitôtọ, ewú wà kakiri li ara rẹ̀, sibẹ̀ on 
kò mò. 

10 Igberaga Israeli si njẹri si i li oju rẹ̀; nwọn 
kò si yipadà si Oluwa Ọlọrun wọn, bẹ̀ni fun 
gbogbo eyi nwọn kò si wá a. 

11 Efraimu pẹlu dabi òpe adàba ti kò li ọkàn; 
nwọn kọ si Egipti, nwọn lọ si Assiria. 

12 Nigbati nwọn o lọ, emi o nà àwọn mi le 
wọn; emi o mu wọn Wá ilẹ bi ẹiyẹ oju—ọrun; 
emi o nà wọn, bi ijọ—enia wọn ti gbQ. 

13 Egbe ni fun wọn! nitori nwọn ti sá kuro 
lọdọ mi: iparun ni fun wọn! nitori nwọn ti ṣẹ̀ 
si mi: bi o tilẹ ṣepe mo ti rà wọn padà, ṣugbọn 
nwọn ti ṣe eké si mi. 

14 Nwọn kò si ti fi tọkàntọkàn ké pẹ̀ mi, 
nigbati nwọn hu lori akete wọn: nwọn kô ara 
Wọn jọ fun ọkà ati ọti—waini, nwọn si ṣọtẹ si 
mi. 

15 Bi mo ti dì, ti mo si fun apa wọn li okun, 
sibẹ̀ nwọn nrò ibi si mi. 

16 Nwọn yipadà, ṣugbọn kì iṣe si Ọga—ogo: 
nwọn dàbi ọrun ẹtàn; awọn ọmọ—alade wọn 
yio tipa idà ṣubu, nitori irúnu ahọn wọn: eyi 
ni yio ṣe ẹsín wọn ni ilẹ Egipti. 


649 


1 FI ipẹ̀ si ẹnu rẹ. Yio wá bi idì si ile Olu— 
Wa, nitori nwọn ti re majẹmu mi kọja, 
nwọn si ti rú ofin mi. 

2 Nwọn o kigbe si mi pe, Ọlọrun mi, awa 
Israeli mò ọ. 

3Israeli ti gbe ohunrere sọnù; ọta yio lepa rẹ̀. 

4 Nwọn ti fi ọba jẹ, ṣugbọn kì iṣe nipasẹ̀ 
mi: nwọn ti jẹ olori, ṣugbọn emi kò si mò: 
fàdakà wọn ati wurà wọn ni nwọn fi ṣe òriṣa 
fun ara wọn, ki a ba le ké wọn kuro. 

5Ọmọ—malu rẹ ti ta ọ nù, Samaria; ibinu 
mi rú si wọn: yio ti pẹ to ki nwọn to de ipò 
ailẹ̀ṣẹ? 

6 Nitori lati ọdọ Israeli Wá li o ti ri bẹ pẹlu; 
oniṣòna li o ṣe e; nitorina on kì iṣe Ọlọrun: 
ṣugbọn ọmọ malu Samaria yio fọ titi. 

7 Nitori nwọn ti gbìn ẹfúfú, nwọn o si ka 
ajà: kò ni igi ọka: irúdi kì yio si mu onjẹ wá: bi 
o ba ṣepe o mu wá, alejò yio gbe e mì. 

8 A gbe Israeli mì: nisisiyi ni nwọn o wà larin 
awọn Keferi bi ohun—elò ninu eyiti inu—didùn 
kò si. 

9 Nitori nwọn goke lọ si Assiria, kẹtẹkẹté 
ìgbé nikan fun ara rẹ̀: Efraimu ti bẹ̀ awọn ọrẹ 
li ẹwẹ. 

10 Nitôtọ, bi nwọn tilẹ ti bẹ̀ ẹwẹ lárin awọn 
orilẹ—ẹ̀de, nisisiyi li emi o ko wọn jọ, nwọn o 
si kánu diẹ fun ẹrù ọba awọn ọmọ—alade. 

ti Nitori Efraimu ti té pẹpẹ pupò lati dẹ̀ṣẹ, 
pẹpẹ yio jẹ ohun atidẹ̀ṣẹ fun u. 

12 Mo ti kọwe ohun pupò ti ofin mi si i, 
ṣugbọn a kà wọn si bi ohun ajòji. 

13 Nwọn rubọ ẹran ninu ẹbọ ẹran mi, 
nwọn si jẹ ẹ; Oluwa kò tẹwọgbà wọn; nisisiyi 
ni yio ránti ìwa—buburu wọn, yio si bẹ̀ ẹ̀ṣẹ 
wọn wò: nwọn o padà lọ si Egipti. 

14 Nitori Israeli ti gbagbe Ẹlẹda rẹ̀, o si kẹ 
tempili pupọ; Juda si ti sọ ilu olodi di pupò: 
ṣugbọn emi o rán iná kan si ori awọn ilu rẹ̀, 
yio si jẹ awọn áfin rẹ̀ wọnni run. 


1 MÁṢE yẹ, Israeli, fun ayò, bi awọn enia 
miràn: nitori iwọ ti ṣe agbẹ̀re lọ kuro 
lọdọ Ọlọrun rẹ, iwọ ti fẹ̀ ẹ̀rẹ̀ lori ilẹ ipakà 
gbogbo. 
2 Ilẹ ipakà ati ohun ifunti kì yio bé wọn, 
ọti—waini titun yio si tan ninu rẹ̀. 
3Nwọn kì yio gbe inu ilẹ Oluwa; ṣugbọn 
Efraimu yio padà si Egipti, nwọn o si jẹ ohun 
aimẹ ni Assiria. 
4 Nwọn kì yio ta Oluwa li ọrẹ ọti—Waini, 
bẹ̀ni nwọn kì yio mu u ni inu dùn: ẹbọ wọn 
yio ri fun wọn bi onjẹ awọn ti nṣòfọ; gbogbo 


HOSEA 8—10 
awọn ti o jẹ ninu rẹ̀ ni yio di alaim€6: nitori 
onjẹ wọn kì yio wá si ile Oluwa fun ọkàn 
wọn. 

5 Kili ẹnyin o ṣe li ọjọ ti o ni irònu, ati li ọjọ 
àse Oluwa? 

6 Nitori, sa wò o, nwọn ti lọ nitori ikogun: 
Egipti yio ké wọn jọ, Memfisi yio sin wọn: ibi 
didara fun fadakà wọn li ẹgún—ògan yio jogun 
wọn: ẹgún yio wà ninu agọ wọn. 

7 Ọjọ ibẹ̀wo de, ọjọ ẹsan de; Israeli yio mò: 
aṣiwére ni woli na, ẹni ẹmi na nsinwin; nitori 
òpọlọpọ ẹ̀ṣẹ rẹ, ati irira nla na. 

8 Olùṣọ Efraimu wà pẹlu Ọlọrun mi: ṣugbọn 
okùn pẹyẹpẹyẹ ni woli na li òna rẹ̀ gbogbo, ati 
irira si ile Ọlọrun rẹ̀. 

9 Nwọn ti ba ara wọn jẹ pupọpupọ, bi li ọjọ 
Gibea: nitorina, on o ranti aiṣedéde wọn, yio 
bẹ̀ ẹ̀ṣẹ wọn wò. 

10 Mo ri Israeli bi eso ajara li aginjù; mo ri 
awọn baba nyin bi akọpén ninu igi ọpọtọ li 
akọso rẹ̀: ṣugbọn nwọn tò Baal—peori lọ, 
nwọn si yà ara Wọn si itiju nì; ohun irira wọn 
si ri gẹgẹ bi nwọn ti fẹ. 

ti Bi o ṣe ti Efraimu, ogo wọn yio fò lọ bi 
ẹiyẹ, lati ibí, ati lati inu, ati lati iloyun. 

12 Bi nwọn tilẹ té ọmọ wọn dàgba, ṣugbọn 
emi o gbà wọn li ọwọ wọn, ti kì yio fi kù enia 
kan; lôtọ, egbe ni fun wọn pẹlu nigbati mo ba 
kuro lọdọ wọn! 

13 Efraimu, bi mo ti ri Tirusi, li a gbìn si ibi 
daradara: ṣugbọn Efraimu yio bi ọmọ rẹ̀ fun 
apania. 

14 Fun wọn, Oluwa, li ohun ti iwọ o fun 
wọn. Fun wọn ni iṣẹnu ati ọmú gbigbẹ. 

15 Gbogbo ìwa—buburu wọn mbẹ ni Gilgali; 
nitori nibẹ̀ ni mo korira wọn; nitori ìwa—bu— 
buru iṣe wọn, emi o le wọn kuro ni ile mi, 
emi kì yio fẹràn wọn mQ; gbogbo ọmọ—alade 
wọn ni ọlòtẹ. 

16 A lù Efraimu, gbòngbo wọn gbẹ, nwọn kì 
yio so eso, bi nwọn tilẹ bi ọmọ, ṣugbọn emi o 
pa áyò eso inu wọn. 

17 Ọlọrun mi yio sọ wọn nù, nitoriti nwọn 
kò fetisi tirẹ̀; nwọn o si di alarinkiri lárin 
awọn keferi. 


l 0 1 ÁJARA ofo ni Israeli, o nso eso fun 
ara rẹ̀; gẹgẹ bi òpọ eso rẹ̀ li o mu 
pẹpẹ pò si i; gẹgẹ bi didara ilẹ rẹ̀ ni nwọn yá 
ere daradara. 
2Ọkàn wọn dá meji; nisisiyi ni nwọn o 
jẹbi; on o wô pẹpẹ wọn lulẹ, on o si ba ere 
wọn jẹ. 


HOSEA 10—12 

3 Nitori nisisiyi ni nwọn o wipe, Awa kò li 
ọba, nitoriti awa kò bẹ̀ru Oluwa; njẹ kili ọba o 
ṣe fun wa? 

4Nwọn ti sọ òrọ, nwọn mbura eke ni didà 
majẹmu: bayi ni idajọ hù soke bi igi iwọ, ni 
aporo oko. 

5 Nitori awọn ọmọ—malu Bet—afeni, awọn ti 
ngbe Samaria yio bẹ̀ru: nitori awọn enia ibẹ̀ yio 
ṣọfọ lori rẹ̀, ati awọn baba—oloriṣà ibẹ̀ ti o yọ 
lori rẹ̀, nitori ogo rẹ̀, nitori o ti lọ kuro lọdọ rẹ̀. 

6 A o sì mu u lọ si Assiria pẹlu ẹbùn fun Ja— 
rebu ọba: Efraimu yio gbà itiju, oju yio si tì 
Israeli nitori igbìmọ rẹ̀. 

T Bi o ṣe ti Samaria, a ké ọba rẹ̀ kuro bi ifôf6 
loju omi. 

8Ibi giga Afeni pẹlu, ẹ̀ṣẹ Israeli, li a o parun; 
ẹgún ògan on oṣuṣu yio hù jade lori pẹpẹ wọn; 
nwọn o si wi fun awọn oke—nla pe, Bò wa 
mọlẹ; ati fun awọn oke kékẹ̀ké pe, Wá lù wa. 

9 Lati ọjọ Gibea ni iwọ ti ṣẹ̀, Israeli: nibẹ̀ ni 
nwọn duro: ogun Gibea si awọn ọmọ ẹ̀ṣẹ kò 
ha le wọn ba? 

10 Ifẹ inu mi ni ki nle nà wọn; a o si gbá 
awọn enia jọ si wọn, lati di ara wọn si ẹ̀ṣẹ 
wọn mejeji. 

Ni Efraimu si dabi ọmọ—malu ti a ké, ti o si 
fẹ lati ma tẹ ọkà; Ṣugbọn emi rekọja li ori ọrùn 
rẹ̀ ti o ni ẹwà: emi o mu ki Efraimu gùn ẹṣin; 
Juda yio tú ilẹ, Jakobu yio si fé ogulùtu rẹ̀. 

12Ẹ furùngbin fun ara nyin li ododo, ẹ ká li 
anu: ẹ tú ilẹ nyin ti a kò ro: nitori o to akokò 
lati wá Oluwa, titi yio fi de, ti yio si fi rẹjo 
ododo si nyin. 

13Ẹnyin ti tulẹ ìwa—buburu, ẹnyin ti ká 
aiṣedéde; ẹnyin ti jẹ eso eke: nitori iwọ gbẹkẹ̀le 
òna rẹ, ninu ẹ̀pọlọpọ awọn alagbara rẹ. 

14 Nitorina li ariwo yio dide ninu awọn enia 
rẹ, gbogbo awọn odi agbara rẹ li a o si bajẹ, bi 
Ṣalmani ti ba Bet—abeli jẹ li ọjọ ogun: a f6 iya 
tíiti lori awọn ọmọ rẹ̀. 

15 Bẹni Beteli yio ṣe si nyin, nitori Ììwa—bu— 
buru nla nyin; ni kùtukùtu li a o ke ọba Israeli 


kuro patapata. 
l l 1NIGBATI Israeli wà lì ọmọde, nigba— 
na ni mo fẹ̀ ẹ, mo si pẹ̀ ọmọ mi lati 
Egipti jade wá. 
2Bi nwọn ti pò wọn, bẹni nwọn lọ kuro 
lọdọ wọn: nwọn rubọ si Baalimu, nwọn si fi 
turari joná si ere fifin. 
3Mo kẹ̀ Efraimu pẹlu lati rìn, mo dì wọn 
mu li apa, ṣugbọn nwọn kò mò pe mo ti mu 
Wọn lara dá. 


4 Mo fi okùn enia fà wọn, ati idẹ̀ ifẹ: mo si 
ri si wọn bi awọn ti o mu ajàga kuro li ẹrẹkẹ 
wọn, mo si gbe onjẹ kalẹ niwaju wọn. 

SOn kì yio yipadà si ilẹ Egipti, ṣugbọn ara 
Assi-ia ni yio jẹ ọba rẹ̀, nitori nwọn kò lati yi— 
padà. 

6 Idà yio si ma gbe inu ilu rẹ̀, yio si run ìtikun 
rẹ̀, yio si jẹ wọn run, nitori ìmọran ara wọn. 

7 Awọn enia mi si tẹ̀ si ifàsẹhin kuro lọdọ 
mi: bi o tilẹ̀ ṣepe nwọn pẹ̀ wọn si Ọga—ogo 
jùlọ, nwọn kò jùmọ gbe e ga. 

8 Jsmi o ha ṣe jọwọ rẹ lọwọ, Efraimu? emi o 
ha ṣe gbà ọ silẹ, Israeli? emi o ha ti ṣe ṣe ọ bi 
Admaa? emi o ha ti ṣe gbe ọ kalẹ bi Seboimu, 
ọkàri mi yi ninu mi, iyọnu mi gbiná pọ. 

98 Emi kì yio mu gbigboná ibinu mi ṣẹ, emi 
kì yio yipadà lati run Efraimu: nitori Ọlọrun li 
emi, kì iṣe enia; Ẹni—Mimọ lárin rẹ: emi kì 
yio si wá ninu ibinu. 

10 Nwọn o ma tẹ̀le Oluwa: on o ke ramù— 
ramù bi kiniun: nigbati on o ke, nigbana li 
awọn ọmọ yio wariri lati iwọ—6run Wá. 

ti Nwọn o warìri bi ẹiyẹ lati Egipti Wá, ati 
bi adàba lati ilẹ Assiria wá: emi o si fi wọn si 
ile wọn, li Oluwa wi. 

12 Efraimu fi eke sagbàra yi mi ka, ile 
Israeli si fi ẹtàn sagbàra yi mi ka: ṣugbọn Juda 
njọba sìbẹ̀ pẹlu Ọlọrun, o si ṣe olôtọ pẹlu 


Ẹni--mim€6. 

1l 2 1 EFRAIMU njẹ afẹfẹ, o si ntò afẹfẹ 
ila—ôrun lẹhìn: o nmu eke ati iparun 

pò si i lojojumọ; nwọn si ba awọn ara Assiria 

da raajẹmu, nwọn si nrù ororo lọ si Egipti. 

2 Oluwa ni ẹjọ kan ba Juda rò pẹlu, yio si jẹ 
Jakcbu ni iyà gẹgẹ bi òna rẹ̀; gẹgẹ bi iṣe rẹ̀ ni 
yio san padà fun u. 

3O di arakunrin rẹ̀ mu ni gigísẹ̀ ni inu, ati 
nipa ipá rẹ̀ o ni agbara pẹlu Ọlọrun. 

4 Nitôtọ, o ni agbara lori angeli, o si bori: o 
sọkun, o si bẹ̀bẹ lọdọ rẹ̀: o ri i ni Beteli, nibẹ̀ li 
o gbe ba wa sòrọ; 

5Ani Oluwa Ọlọrun. awọn. ọmọ—ogun; 
Oluwa ni iranti rẹ̀. 

6 Nitorina, iwọ yipadà si Ọlọrun rẹ: pa ánu 
ati idajọ mọ, ki o si ma duro de Ọlọrun rẹ 
nigbagbogbo. 

7 Kenaani ni, iwòn ẹtàn mbẹ li ọwọ rẹ̀: o fẹ 
lati ninilara. 

8 Efraimu si wipe, Ṣugbọn emi di ọlọrò, mo 
ti ri ini fun ara mi: ninu gbogbo lálá mi nwọn 
kì yio ri aiṣedede kan ti iṣe ẹ̀ṣẹ lara mi. 

8 Ati emi, Oluwa Ọlọrun rẹ lati ilẹ̀ Egipti wá, 


yio si tún mu ọ gbe inu agọ, bi ọjọ ajọ—òwọ 
wọnni. 

10 Emi ti sọrọ nipa awọn woli pẹlu, mo si ti 
mu iran di pupò, mo ti ṣe òpọlọpọ akàwe, 
nipa ọwọ awọn woli. 

11 Aiṣedede mbẹ ni Gileadi bi? nitôtọ asan 
ni nwọn: nwọn rubọ akọ malu ni Gilgali; 
nitôtọ, pẹpẹ wọn dabi ebẹ̀ ni aporo oko. 

12 Jakobu si salọ si ilẹ Siria: Israeli si sìn 
nitori aya kan; ati nitori aya kan li o ṣọ agu— 
tan. 

13 Ati nipa woli kan ni Oluwa mu Israeli 
jade ni Egipti: nipa woli kan li a si pa on mọ. 

14 Efraimu mu u binu kikorò: nitorina ni 
yio fi ẹjẹ̀ rẹ̀ si ori rẹ̀, ẹgàn rẹ̀ li Oluwa rẹ̀ yio si 


san padà fun u. 
l 3 1 NIGBATI Efraimu sòrọ, ìwarìri ni; o 
gbe ara rẹ̀ ga ni Israeli; ṣugbọn nigbati 
o ṣẹ̀ ninu Baali, o kú. 

2 Nisisiyi, nwọn si dá ẹ̀ṣẹ kún ẹ̀ṣẹ, nwọn si 
ti fi fàdakà wọn ṣe ere didà fun ara wọn, ati 
òriṣa ìmọ Wọn: iṣẹ oniṣọnà ni gbogbo rẹ̀; 
nwọn wi niti wọn pe, Jẹ ki awọn enia ti nrubọ 
fi ẹnu kò awọn ọmọ malu li ẹnu. 

3 Nitorina ni nwọn o ṣe dabi kiikii owurẹ̀, 
ati bi irì owurọ ti nkọja lọ, bi iyangbò ti a ti 
ọwọ ijì gbá kuro ninu ilẹ ipakà, ati bi ẹfin ti 
ijade kuro ninu ile ẹfin. 

4 Ṣugbọn emi li Oluwa Ọlọrun rẹ lati ilẹ 
Egipti wá, iwọ kì yio si mò ọlọrun kan bikòṣe 
emi: nitori kò si olugbàla kan lẹhìn mi. 

5 Emi ti mò ọ li aginjù, ni ilẹ ti o pongbẹ. 

6 Gẹgẹ bi a ti bọ wọn, bẹni nwọn yá; nwọn 
yòô, nwọn si gbe ọkàn wọn ga; nitorina ni 
nwọn ṣe gbagbe mi. 

7 Nitorina li emi o ṣe dabi kiniun si wọn; 
emi o si ma ṣọ wọn bi ẹkùn li ẹ̀ba ọna. 

8 Emi o pade wọn bi beari ti a gbà li òmọ, 
emi o si fà àwọn ọkàn wọn ya, nibẹ̀ ni emi o si 
jẹ wọn run bi kiniun, ẹranko igbẹ ni yio fà 
wọn ya. 

9 Israeli, iwọ ti pa ara rẹ run, niti pe iwọ wà 
lodi si emi, irànlọwọ rẹ. 

10 Nibo li ọba rẹ gbe wà nisisiyi ninu gbog— 
bo ilu rẹ, ti o le gbà ọ? ati awọn onidajọ rẹ, 


HOSEA 12—14 
niti awọn ti iwọ wipe; Fun mi li ọba ati awọn 
ọmọ-alade. 

1t Emi fun ọ li ọba ni ibinu mi, mo si mu u 
kuro ni irúnu mi. 

12 A dì aiṣedede Efraimu; ẹ̀ṣẹ rẹ̀ pamọ. 

13 Irora obinrin ti nrọbi yio de si i: alaigbọn 
ọmọ li on; nitori on kò duro li akokò si ibi 
ijade ọmọ. 

14 Emi o rà wọn padà lọwọ agbara isà—okú; 
Emi o rà wọn padà lọwọ ikú; Ikú, ajàkalẹ 
arùn rẹ dà? Isà—okú, iparun rẹ dà? ironupi— 
Wàda yio pamọ kuro loju mi. 

15 Bi on tilẹ ṣe eleso ninu awọn arakunrin rẹ̀, 
afẹfẹ ilà—ôrùn kan yio de, afẹfẹ Oluwa yio ti 
aginjù Wá, orisun rẹ̀ yio si gbẹ, ati oju isun rẹ̀ li a 
o mu gbẹ: on o bà ohun elò daradara gbogbo jẹ. 

16 Samaria yio di ahoro: nitoriti on ti ṣọtẹ si 
Ọlọrun rẹ̀: nwọn o ti ipa idà ṣubu: a o fẹ ọmọ 
wọn ttúittúi, ati aboyún wọn li a o là ni inu. 

l 4 1ISRAELI, yipadà si Oluwa Ọlọrun rẹ, 
nitori iwọ ti ṣubu ninu aiṣedede rẹ. 

2 Mu òrọ pẹlu nyin, ẹ si yipadà si Oluwa: ẹ 
wi fun u pe, Mu aiṣedé€de gbogbo kuro, si fi 
ore—ọfẹ gbà wa: bẹni awa o fi ọmọ malu ẹ̀te 
wa san a fun ọ. 

3 Assuru kì yio gbà wa; awa kì yio gùn ẹṣin: 
bẹ̀ni awa kì yio tun wi mọ fun iṣẹ ọwé wa pe, 
Ẹnyin li ọlọrun wa: nitori lọdọ rẹ ni alainiba— 
ba gbe ri ánu. 

4 Emi o wo ifàsẹhìn wọn sàn, emi o fẹ wọn 
lọfẹ: nitori ibinu mi yí kuro lọdọ rẹ̀. 

5 Emi o dabi ìri si Israeli: on o tanná bi 
eweko lili; yio si ta gbòngbo rẹ̀ bi Lebanoni. 

6 Ẹka rẹ̀ yio tàn, ẹwà rẹ̀ yio si dabi igi olifi, 
ati ôrùn rẹ̀ bi Lebanoni. 

7 Awọn ti o ngbe abẹ ojiji rẹ̀ yio padà wá; 
nwọn o sọji bi ọkà: nwọn o si tanná bi àjara: 
6ôrun rẹ̀ yio dabi ọti—waini ti Lebanoni. 

8 Efraimu yio wipe, Kili emi ni fi òriṣa ṣe 
mọ? Emi ti gbẹ, mo si ti kiyesi i: emi dabi igi 
firi tutù. Lati ọdọ mi li a ti ri ẹ̀so rẹ. 

8 Tali o gbọn, ti o lé moye nkan wọnyi? tali 
o li oye, ti o le mò wọn? nitori òna Oluwa tẹ̀, 
awọn olododo yio si ma rìn ninu wọn: ṣugbọn 
awọn alarekọja ni yio ṣubu sinu wọn. 


JOELI 


l "ỌRỌ Oluwa ti o tẹ Joeli ọmọ Petueli wá. 

2 Gbé eyi, ẹnyin arugbo, si fi eti silẹ, 
gbogbo ẹnyin ará ilẹ na. Eyi ha wà li ọjọ nyin, 
tabi li ọjọ awọn baba nyin? 

3Ẹ sọ ọ fun awọn ọmọ nyin, ati awọn ọmọ 
nyin fun awọn ọmọ wọn, ati awọn ọmọ wọn 
fun iran miràn. 

4 Eyi ti iru kòkoro kan jẹ kù ni éṣú jẹ; ati eyi 
ti éṣú jẹ kù ni kòkoro miràn jẹ; eyiti kòkoro na 
si jẹ kù ni kòkoro miràn jẹ. 

5 Ji, ẹnyin ọmùti, ẹ si sọkun; si hu, gbogbo 
ẹnyin ọmùti Waini, nitori ọti—Waini titun; ni— 
toriti a ké e kuro li ẹnu nyin. 

6 Nitori orilẹ—ẹ̀de kan goke wá si ilẹ mi, o li 
agbara, kò si ni iye, ehin ẹniti iṣe ehin kiniun, 
o si ni erìgi abo kiniun. 

T O ti pa àjara mi run, o si ti ya ẹ̀ka igi ọpọtọ 
mi kuro, o ti bú o jalẹ, o si sọ ọ nù; awọn ẹ̀ka 
rẹ̀ li a si sọ di funfun. 

BẸ pohùnrére--ẹkun bi wundia ti a fi aṣọ 
ẹfọ dì li àmure, nitori ọkọ igbà ewe rẹ̀. 

9A ké ọrẹ-jijẹ ati ọrẹ—mimu kuro ni ile 
Oluwa; awọn alufa, awọn iranṣẹ Oluwa, ṣọfọ. 

10 Oko di ìgboro, ilẹ nṣòfọ, nitori a fi ọkà 
ṣòfo: ọti—waini titun gbẹ, ororo mbuṣe. 

NI Ki oju ki o tì nyin, ẹnyin agbẹ̀; ẹ hu, 
ẹnyin olùtọju àjara, nitori alikamà ati nitori 
ọkà barli; nitori ikorẹ̀ oko ṣẹ̀gbe. 

12 Ajara gbẹ, igi ọpọtẹ si rọgbẹ; igi pome— 
granate, igi òpẹ pẹlu, ati igi appili, gbogbo igi 
igbo li o rọ: nitoriti ayò rọgbẹ kuro lọdọ awọn 
ọmọ enia. 

13Ẹ dì ara nyin li amùre, si pohùnrére ẹkún 
ẹnyin alufa: ẹ hu, ẹnyin iranṣẹ pẹpẹ: ẹ wá, fi 
gbogbo oru dùbulẹ ninu aṣọ—òfọ, ẹnyin iranṣẹ 
Ọlọrun mi: nitori ti a dá ọrẹ—jijẹ, ati ọrẹ—mimu 
duro nì ile Ọlọrun nyin. 

14 Ẹ yà àwẹ kan si mimé, ẹ pẹ ajọ kan ti o ni 
irònu, ẹ pẹ awọn agbà, ati gbogbo awọn ará 
ilẹ na jọ si ile Oluwa Ọlọrun nyin, ki ẹ si kepe 
Oluwa, 

15 A! fun ọjọ na, nitori ọjọ Oluwa kù si dẹ̀dẹ, 
ati bi iparun lati ọwé Olodumare ni yio de. 

16 A kò ha ké onjẹ kuro niwaju oju wa, ayò 
ati inu didùn kuro ninu ile Ọlọrun wa? 

1? Irugbìn bajẹ ninu ebẹ̀ wọn, a sọ aká di 
ahoro, a WÔ abà palẹ; nitoriti a mu òka rọ. 

18 Awọn ẹranko ti nkerora to! awọn agbo— 
ẹran dámu, nitoriti nwọn kò ni papa oko; ni— 
tôtọ, a sọ awọn agbo agùtan di ahoro. 


19 Oluwa, si ọ li emi o ké, nitori iná ti run 
pápa oko tutú aginju, ọwọ iná si ti jo gbogbo 
igi igbẹ. 

20 Awọn ẹranko igbẹ gbé oju soke si ọ pẹlu: 
nitoriti awọn iṣàn omi gbẹ, iná si ti jé awọn 
pápa oko aginju run. 


1 Ẹ fun ipẹ̀ ni Sioni, ẹ si dá idagìri ni oke 

mim mi; jẹ ki awọn ará ilẹ na wWarìri: 
nitoriti ọjọ Oluwa mbọ wá, nitori o kù si 
dẹ̀dẹ; 

20Ọjọ òkunkun ati òkudu, ọjọ ikiútku ati 
òkunkun biribiri, bi ọyẹ̀ owurọ ti ilà bò ori 
awọn oke-nla: enia nla ati alagbara; kÒ ti isi 
iru rẹ̀ ri, bẹni iru rẹ̀ kì yio si mọ lẹhin rẹ̀, titi 
de ọdun iran de iran. 

3 iná njô niwaju wọn; ọwá-iná si njé lẹhin 
wọn: ilẹ na dàbi ọgbà Edeni niwaju wọn, ati 
lẹhin wọn bi ahoro ijù; nitôtọ, kò si si ohun ti 
yio b6 lọwọ wọn. 

4 Irí wọn dàbi irí awọn ẹṣin; ati bi awọn 
ẹlẹṣin, bẹ̀ni nwọn o sure. 

5 Bi ariwo kẹkẹ lori oke ni nwọn o fò, bi ari— 
wo ọwQọ-iná ti o jôú koriko gbigbẹ, bi alagbara 
enia ti a tẹ ni itégun. 

6 Li oju wọn, awọn enia yio jẹ irora pupọ: 
gbogbo oju ni yio ṣú dùdu. 

T Nwọn o sare bi awọn alagbara; nwọn o gùn 
odi bi ọkunrin ologun; olukuluku wọn o si rìn 
lọ li ẹna rẹ̀, nwọn kì yio si bà Ọwé wọn jẹ. 

8 Bẹni ẹnikan kì yio tì ẹnikeji rẹ̀; olukuluku 
wọn o rìn li òna rẹ̀: nigbati nwọn ba si ṣubu lù 
ìdà, nwọn kì o gbọgbẹ. 

9 Nwọn o sure siwa sẹhin ni ilu: nwọn o 
sure lori odi, nwọn o gùn ori ile; nwọn o gbà 
oju fẹ̀rese Wò inu ile bi olò. 

19 Aiye yio mì niwaju wọn; awọn ọrun yio 
Warìri: ôrùn ati oṣupa yio ṣu òkunkun, awọn 
ìràwọ yio si fà imọlẹ wọn sẹhìn. 

ti Oluwa yio si fò ohùn rẹ̀ jade niwaju ogun 
rẹ̀: nitori ibùdo rẹ̀ tobi gidigidi: nitori alagbara 
li on ti nmu òrọ rẹ̀ ṣẹ; nitori ọjọ Oluwa tobi o 
si li ẹ̀ru gidigidi; ara tali o le gbà a? 

12 Njẹ nitorina nisisiyi, ni Oluwa wi, Ẹ fi 
gbogbo ọkàn nyin yipada si mi, ati pẹlu àwẹ̀, 
ati pẹlu ẹkún, ati pẹlu ẹfọ. 

13 Ẹ si fà aiyà nyin ya, kì isi ṣe aṣọ nyin, ẹ si 
yipadà si Oluwa Ọlọrun nyin, nitoriti o pò li 
ore—ọfẹ, o si kún fun anu, o lọra lati binu, o si 
ṣeun pupò, o si ronupiwada ati ṣe buburu. 


653 


14 Tali o mò bi on o yipadà, ki o si ronupiwà— 
da, ki o si fi ibukún silẹ̀ lẹhin rẹ̀; ani ọrẹ—jijẹ ati 
ọrẹ—mimu fun Oluwa Ọlọrun nyin? 

15 Ẹ fun ipẹ̀ ni Sioni, ẹ yà awẹ̀ kan si mimô, 
ẹ pẹ̀ ajọ ti o ni irònu. 

16 Ẹ kò awọn enia jọ, ẹ yà ijọ si mim, ẹ pẹ 
awọn àgba jọ, ẹ kú awọn ọmọde jọ, ati awọn 
ti nmu ọmú: jẹ ki ọkọ iyàwo jade kuro ni 
ìyẹ̀wu rẹ̀, ati iyàwo kuro ninu ìyẹ̀Wu rẹ̀. 

1? Jẹ ki awọn alufa, awọn iranṣẹ Oluwa, 
sọkun lárin iloro ati pẹpẹ, si jẹ kì wọn wi pe, 
Dá awọn enia rẹ si, Oluwa, má si ṣe fi iní rẹ 
fun ẹ̀gan, ti awọn keferi yio fi ma jọba lori 
wọn: 6ṣe ti nwọn o fi wi ninu awọn enia pe, 
Ọlọrun wọn há da? 

18 Nigbana ni Oluwa yio jowú fun ilẹ rẹ̀, yio 
si kánu fun enia rẹ̀. 

193 Nitôtọ, Oluwa yio dahùn, yio si wi fun 
awọn enia rẹ̀ pe, Wò o emi o rán ọkà, ati 
ọti—waini, ati ororo si nyin, a o si fi wọn tẹ̀ 
nyin lọrùn: emi kì yio si fi nyin ṣe ẹ̀gan mọ 
lárin awọn keferi. 

20 Ṣugbọn emi o ṣi ogun ariwa nì jinà rére 
kuro lọdọ nyin, emi o si le e lọ si ilẹ ti o ṣá, ti 
o si di ahoro, pẹlu oju rẹ̀ si okun ila—ôrun, ati 
ẹhìn rẹ̀ si ipẹkún okun, 06rùn rẹ̀ yio si goke, 
ôrùn buburu rẹ̀ yio si goke, nitoriti o ti ṣe 
ohun nla. 

21 Má bẹ̀ru, iwọ ilẹ; jẹ kì inu rẹ dùn, ki o si 
yò: nitori Oluwa yio ṣe ohun nla. 

22 Ẹ má bẹ̀ru, ẹranko igbẹ: nitori pápa—oko 
aginju nrú, nitori igi nso eso rẹ̀, igi òpọtọ ati 
àjara nso eso ìpá wọn. 

23 Njẹ jẹ ki inu nyin dùn, ẹnyin ọmọ Sioni, 
ẹ si yò ninu Oluwa Ọlọrun nyin; nitoriti o ti fi 
akọrò ojò fun nyin bi o ti tẹ, on o si mu ki ojò 
rò silẹ fun nyin, akọrọ ati arẹkuro ojò ni oṣù 
ikini. 

24 Ati awọn ilẹ ipakà yio kún fun ọkà, ati 
ọpọn wọnni yio ṣàn jade pẹlu ọti—Waini ati 
Ororo. 

25 Emi o si mu ọdun wọnni padà fun nyin 
wá, eyi ti éṣú on iru kòkoro Jewejewe, ati iru 
kòkoro keji, ati iru kòkoro jewejewe miràn ti 
fi jẹ, awọn ogun nla mi ti mo rán sárìn nyin. 

26 Ẹnyin o si jẹun li òpọlọpọ, ẹ o si yú, ẹ o si 
yìn orukọ Oluwa Ọlọrun nyin, ẹniti o fi iyanu 
ba nyin lò; oju kì o si tì awọn enia mi lai. 

27 Ẹnyin o si mò pe, emi wà larin Israeli, ati 
pe: Emi li Oluwa Ọlọrun nyin, kì iṣe ẹlomi— 
ràn: oju kì yio si tì awọn enia mi lai. 

28 Yio si ṣe, nikẹhìn emi o tú ẹmi mi jade si 
ara enia gbogbo; ati awọn ọmọ nyin ọkunrin, 


JOELI 2, 3 
ati awọn ọmọ nyin obinrin yio ma ṣotẹlẹ, 
awọn arugbo nyin yio ma lá alá, awọn 
ọdọmọkunrin nyin yio ma riran: 

28 Ati pẹlu si ara awọn ọmọ—ọdọ ọkunrin, 
ati si ara awọn ọmọ—ọdọ obinrin, li emi o tú 
ẹmi mi jade li ọjọ wọnni. 

30 Emi o si fi iṣẹ iyanu hàn li ọrun ati li aiye, 
ẹjẹ̀ ati iná, ati ọwòn ẹ̀fin. 

31 A ô sọ ôrùn di òkunkun, ati oṣùpá di ẹjẹ̀, 
ki ọjọ nla ati ẹ̀ru Oluwa to de. 

32 Yio si ṣe ẹnikẹni ti o ba ke pé orukọ Olu— 
wa li a o gbàla: nitori li oke Sioni ati ni Jeru— 
salemu ni igbàla yio gbe wà, bi Oluwa ti wi, 
ati ninu awọn iyokù ti Oluwa yio pò. 


1NITORINA kiyesi i, li ọjọ wọnni, ati li 
akokò na, nigbati emi o tun mu igbkun 
Juda ati Jerusalemu padà bò. 

2 Emi o kô gbogbo orilẹ—ẹ̀de jọ pẹlu, emi o 
si mu wọn wá si afonifojì Jehoṣafati, emi o si 
ba wọn wijọ nibẹ̀ nitori awọn enia mi, ati ni— 
tori Israeli iní mi, ti nwọn ti fẹn ka sarin 
awọn orilẹ̀—ede, nwọn si ti pín ilẹ mi. 

3Nwọn si ti di ibò fun awọn enia mi; nwọn 
si ti fi ọmọdekunrin kan fun panṣagà obinrin 
kan, nwọn si ti tà ọmọdebinrin. kan. fun 
ọti—Wwaini, ki nwọn ki o le mu. 

4 Nitotọ, ati ki li ẹnyin ni ifi mi ṣe, ẹnyin 
Tire ati Sidoni, ati gbogbo ẹkùn Palestina? 
ẹnyin o ha san ẹsan fun mi? bi ẹnyin ba si san 
ẹsan fun mi, ni kánkan ati ni koyákoyá li emi 
o san ẹsan nyin padà sori ara nyin. 

5 Nitoriti ẹnyin ti mu fàdakà mi ati wurà 
mi, ẹnyin si ti mu ohun rere daradara mi lọ 
sinu tempili nyin: 

6 Ati awọn ọmọ Juda, ati awọn ọmọ Jerusa— 
lemu li ẹnyin ti tà fun awọn ara Griki, ki 
ẹnyin ba le sìn wọn jina kuro li agbẹégbe wọn. 

7 Kiyesi i, emi o gbe wọn dide kuro nibiti 
ẹnyin ti tà wọn si, emi o si san ẹsan nyin padà 
sori ara nyin. 

8 Emi o si tà awọn ọmọkunrin nyin ati awọn 
ọmọbinrin nyin si ọwé awọn ọmọ Juda, nwọn 
o si tà wọn fun awọn ara Sabia, fun orilẹ—ẹ̀de 
kan ti o jinà rére, nitori Oluwa li o ti sọ ọ. 

9 Ẹ kede eyi li arin awọn keferi; ẹ yà ogun si 
mim€, ẹ ji awọn alagbara, ẹ sunmọ tòsi, ẹ 
goke wá gbogbo ẹnyin ọkunrin ologun. 

10 Ẹ fi irin ọkọ itulẹ̀ nyin rọ idà, ati dojé nyin 
rọ ọkò: jẹ ki alailera wi pe, Ara mi le koko. 

ti Ẹ kú ara nyin jọ, si wá, gbogbo ẹnyin ke— 
feri, ẹ si gbá ara nyin jọ yikakiri: nibẹ̀ ni ki o 
mu awọn alagbara rẹ sọkalẹ, Oluwa. 


AMOSI 1, 2 

12Ẹ ji, ẹ si goke wá si afonifojì Jehoṣafati 
ẹnyin keferi: nitori nibẹ̀ li emi o joko lati ṣe 
ìdajọ awọn keferi yikakiri. 

13Ẹ tẹ̀ doje bò ọ, nitori ikore pén: ẹ wá, ẹ 
sọkalẹ; nitori ifunti kún, nitori awọn ọpôén 
kún rekọja, nitori ìwa—buburu wọn pò. 

t4 Ọpọlọpọ, òpọlọpoọ li afonifojì idajọ, nitori 
ọjọ Oluwa kùú si dẹ̀dẹ ni afonifojì idajọ. 

15 Òrùn ati oṣupa yio ṣu òkunkun, ati awọn 
ìrawò yio fà titàn wọn sẹhin. 

16 Oluwa yio si ké ramùramù lati Sioni wá, 
yio si fọ ohùn rẹ̀ jade lati Jerusalemu wá; awọn 
ọrun ati aiye yio si mì: ṣugbọn Oluwa yio ṣe ábò 
awọn enia rẹ̀, ati agbara awọn ọmọ Israeli. 

17 Bẹli ẹnyin o mò pe, Emi li Oluwa Ọlọrun 


654 


nyin, ti ngbe Sioni oke mim6 mi: nigbana ni 
Jerusalemu yio jẹ mim, awọn alejo kì yio si 
là a kọja mọ. 

18 Yio si ṣe li ọjọ na, awọn oke—nla yio ma 
kán ọti—waini titún silẹ, awọn oke kékẹ̀ké yio 
ma ṣàn fun warà, ati gbogbo odò Juda yio ma 
ṣan fun omi, orisun kan yio si jade lati inu ile 
Oluwa wá, yio si rin afonifojì Ṣittimu. 

18 Egipti yio di ahoro, Edomu yio si di agin— 
ju ahoro, nitori ìwa ipá si awọn ọmọ Juda, ni— 
toriti nwọn ti ta ẹjẹ̀ alaiṣẹ̀ silẹ ni ilẹ wọn. 

20 Ṣugbọn Juda yio joko titi lai, ati Jerusale— 
mu lati iran de iran. 

21 Nitori emi o wẹ̀ ẹjẹ̀ wọn nù, ti emi kò ti 
Wẹ̀nu: nitori Oluwa ngbe Sioni. 


AMOSI 


l "ỌRỌ Amosi, ẹniti o wà ninu awọn da— 

randaran Tekoa, ti o ri niti Israeli li ọjọ 
ọba Ussiah ọba Juda, ati li ọjọ Jeroboamu ọmọ 
Joaṣi ọba Israeli, ọdun meji ṣaju isẹ̀lẹ nì. 

20 si wipe, Oluwa yio bu jade lati Sioni 
Wá, yio si fò ohùn rẹ̀ lati Jerusalemu. Wá; 
ibùgbe awọn olùṣọ—agíitan yio si ṣòfọ, oke 
Karmeli yio si rọ. 

3 Bayi li Oluwa wi; nitori irekọja mẹta ti Da— 
masku, ati nitori mẹrin, emi kì o yi ìyà rẹ̀ kuro; 
nitori nwọn ti fi ohunẹ̀lo irin ipakà pa Gileadi: 

4Ṣugbọn emi o rán iná kan si ile Hasaeli, ti 
yio jo afin Benhadadi wọnni run. 

5 Emi o ṣẹ ọpá idabu Damasku pẹlu, emi o 
si ke ará pẹ̀tẹlẹ Afeni kuro, ati ẹniti o dì ọpá 
alade nì mu kuro ni ile Edeni: awọn enia Siria 
yio si lọ si igbẹ̀kun si Kiri, ni Oluwa wi. 

6 Bayi li Oluwa wi; nitori irekọja mẹta ti 
Gasa, ati nitori mẹrin, emi kì o yi ìyà rẹ̀ kuro; 
nitori nwọn ti ko gbogbo igbẹ̀kun ni igbẹ̀kun 
lọ, lati fi wọn le Edomu lọwọ. 

7 Ṣugbọn emi o rán iná kan sara odi Gasa, ti 
yio jo áfin rẹ̀ wọnni run: 

8 Emi o si ke ara Aṣdodi kuro, ati ẹniti o di 
ọpá alade mu kuro ni Aṣkeloni, emi o si yi 
ọwé mi si Ekroni; iyokù ninu awọn ara Filistia 
yio ṣegbe, li Oluwa Ọlọrun wi. 

9 Bayi li Oluwa wi; nitori irekọja mẹta ti 
Tire, ati nitori mẹrin: emi kì o yi iyà rẹ̀ kuro; 
nitori nwọn fi gbogbo igbẹ̀kun le Edomu 
lọwọ, nwọn kò si ranti majẹmu arakunrin. 


16 Ṣugbọn emi o rán ìná kan sara odi Tire, ti 
yio jo afin rẹ̀ wọnni run. 

ti Bayi li Oluwa wi; nitori irekọja mẹta ti 
Edomu, ati nitori mẹrin, emi kì o yi iyà rẹ̀ 
kuro; nitori o fi idà lepa arakunrin rẹ̀, o si gbe 
gbogbo ánu sọnù; ibinu rẹ̀ si nfaniya titi, o sì 
pa ibinu rẹ̀ mọ titi lai. 

12Ṣugbọn emi o rán iná kan si Temani, ti 
yio jô afin Bosra wọnni run. 

13 Bayi li Oluwa wi; nitori irekọja mẹta ti 
awọn ọmọ Ammoni, ati nitori mẹrin, emi kì o 
yi ìyà rẹ̀ kuro; nitori nwọn ti là inu awọn 
aboyun Gileadi, ki nwọn le ba mu agbẹ̀gbe 
Wọn tobi: 

14 Ṣugbọn emi o da iná kan ninu odi Rabba, 
yio si jé áfin rẹ̀ wọnni run, pẹlu iho ayò li ọjọ 
ogun, pẹlu ijì li ọjọ ájà: 

15 Ọba wọn o si lọ si igbẹ̀kun, on ati awọn 
ọmọ-alade rẹ̀ pò, li Oluwa wi. 


1 BAYI li Oluwa wi; nitori irekọja mẹta ti 

Moabu, ati nitori mẹrin, emi kì o yi iyà 
rẹ̀ kuro; nitori o ti sun egungun ọba Edomu di 
ẹrú. 

2 Ṣugbọn emi o rán iná kan sara Moabu, yio 
si jé afin Kirioti wọnni run: Moabu yio si kú 
pẹlu ariwo, pẹlu iho ayò, ati pẹlu iro ipẹ̀: 

3 Emi o si ké onidajọ kurò larin rẹ̀, emi o si pa 
gbogbo ọmọ-alade inu rẹ̀ pẹlu rẹ̀; li Oluwa wi. 

ti Bayi li Oluwa wi; nitori irekọja mẹta ti 
Juda, ati nitori mẹrin, emi kì o yi ìyà rẹ̀ kuro; 


nitori nwọn ti gàn ofin Oluwa, nwọn kò si pa 
aṣẹ rẹ̀ mọ, eke wọn si ti mu Wọn ṣina, eyiti 
awọn baba wọn ti tẹ̀le. 

5 Ṣugbọn emi o rán iná kan sara Juda, yio si 
jô áfin Jerusalemu wọnni run. 

6 Bayi li Oluwa wi; nitori irekọja mẹta ti 
Israeli, ati nitori mẹrin, emi kì o yi iyà rẹ̀ 
kuro; nitori nwọn tà olododo fun fàdakà, ati 
talakà fun bàta ẹsẹ̀ mejeji; 

7 Nwọn tẹ ori talaka sinu eruku ilẹ, nwọn si 
yi òna ọlọkàn tutù po: ati ọmọ ati baba rẹ̀ nwọle 
tò wundia kan, lati bà orukọ mim€ mi jẹ. 

8 Nwọn si dubulẹ le aṣọ ti a fi lelẹ fun ògo 
lẹba olukuluku pẹpẹ, nwọn si mu ọti—waini 
awọn ti a yá, ni ile ọlọrun wọn. 

9 Ṣugbọn mo pa ará Amori run niwaju wọn, 
giga ẹniti o dàbi giga igl—kedari, on si le bi 
igi—oaku; ṣugbọn mo pa eso rẹ̀ run lati oke 
wá, ati egbò rẹ̀ lati isalẹ wá. 

10 Emi mu nyin goke pẹlu lati ilẹ Egipti wá, 
mo si sìn nyin li ogoji ọdun là aginjù ja, lati ni 
ilẹ awọn Amori. 

ti Mo si gbe ninu ọmọkunrin nyin dide lati 
jẹ woli, ati ninu awọn ọdọmọkunrin nyin lati 
jẹ Nasarite. Bẹ ki o ri, ẹnyin ọmọ Israeli? li 
Oluwa wi. 

12Ṣugbọn ẹnyin fun awọn Nasarite ni ọti— 
Waini mu, ẹ si paṣẹ fun awọn woli pe, Ẹ máṣe 
sọtẹlẹ. 

13 Wò o, emi o tẹ̀ nyin mọlẹ, bi kẹkẹ ti o 
kún fun ití ti itẹ̀. 

14 Nitorina sisá yio dẹti fun ẹni yiyara, oni— 
pá kì yio si mu ipa rẹ̀ le, bẹni alagbara kì yio le 
gba ara rẹ̀ la. 

15 Bẹni tafàtafà kì yio duro; ati ẹniti o yasẹ̀ 
kì yio le gbà ara rẹ̀ là: bẹni ẹniti ngùn ẹṣin kì 
yio gba ara rẹ̀ là: 

16 Ati ẹniti o gboiyà ninu awọn alagbara yio 


salọ ni ihòho li ọjọ na, li Oluwa wi. 

3 1Ẹ gbọ ọrọ yi ti Oluwa ti sọ si nyin, 
ẹnyin ọmọ Israeli, si gbogbo idile ti mo 

mú goke lati ilẹ Egipti wá, wipe, 

2 Ẹnyin nikan ni mo mò ninu gbogbo idile 
aiye: nitorina emi o bẹ̀ nyin wò nitori gbogbo 
ẹ̀ṣẹ nyin. 

3 Ẹni meji lẹ̀ rìn pò, bikòṣepe nwọn rẹ̀? 

4 Kiniun yio ké ramùramù ninu igbo, bi kò 
ni ohun ọdẹ? ọmọ kiniun yio ha ké jade ninu 
ihò rẹ̀, bi kò ri nkan mu? 

5 Ẹiyẹ le lu okún ni ilẹ, nibiti okun didẹ kò 
gbe si fun u? okún ha le ré kuro lori ilẹ, laijẹ 
pe o mu nkan rara? 


AMOSI 2—4 
6A le fun ipẹ̀ ni ilu, ki awọn enia má bẹ̀ru? 
tulasi ha le wà ni ilu, ki o má ṣepe Oluwa li o 
ṣe e? 

7 Nitori Oluwa Ọlọrun kì o ṣe nkan kan, 
ṣugbọn o fi ohun ikòkọ rẹ̀ hàn awọn woli 
iranṣẹ rẹ̀. 

8 Kiniun ti ké ramùramù, tani kì yio bẹ̀ru? 
Oluwa Ọlọrun ti sòrọ, tani lẹ̀ ṣe aisọtẹlẹ? 

SE kede H áfin Aṣdodu, ati li áfin ni ilẹ 
Egipti, ki ẹ si wipe, Pé ara nyin jọ lori awọn 
oke nla Samaria, ki ẹ si wò irọkẹ̀kẹ nla lárin 
rẹ̀, ati inilara lárìn rẹ̀. 

10 Nitori nwọn kò mò bi ati ṣe otitọ, li Olu— 
Wa wi, nwọn ti kô ìwa—ipá ati ìwa—olẹ̀ jọ li 
afin wọn. 

ti Nitorina, bayi li Oluwa Ọlọrun wi; Ọta 
kan yio si wà yi ilẹ na ka; on o si sọ agbara rẹ 
kalẹ kuro lara rẹ, a o si kô áfin rẹ wọnni. 

12 Bayi li Oluwa wi; gẹgẹ bi oluṣọ—agùtan 
iti gbà itan meji kuro li ẹnu kiniun, tabi ẹlà eti 
kan; bẹ̀li a o mu awọn ọmọ Israeli ti ngbe Sa— 
maria kuro ni igun akete, ati ni aṣọ Damasku 
ìrẹ̀gbọku. 

13Ẹ gbẹ̀, ẹ si jẹri si ile Jakobu, li Oluwa 
Ọlọrun, Ọlọrun awọn ọmọ—ogun Wi, 

14 Pe, li ọjọ ti emi o bẹ̀ irekọja Israeli wò 
lara rẹ̀, emi o bẹ̀ awọn pẹpẹ Beteli wò pẹlu: a 
o si ké iwo pẹpẹ kuro, nwọn o si wé lulẹ. 

15 Emi o si lù ile otutù pẹlu ile ẹ̀rùn; ile 
ehín erin yio si ṣẹ̀gbe, ile nla wọnni yio si li 
opin, li Oluwa wi. 


4 "Ẹ gbé ẹ̀rọ yi, ẹnyin ọmọ malu Baṣan, ti 
o wà li oke nla Samaria, ti o nni talaka 
lara, ti o ntẹ̀ alaini rẹ̀, ti o nwi fun oluwa wọn 
pe, Gbe wá, ki a si mu. 

2 Oluwa Ọlọrun ti bura ninu iwà—mimáé rẹ̀, 
pe, Sa wò o, ọjọ wọnni yio de ba nyin, ti on o 
fi ìwọ gbe nyin kuro, yio si fi ìwọ—ẹja gbe iran 
nyin. 

3 Ati ni ibi yiya odi wọnni li ẹnyin o ba jade 
lọ, olukuluku niwaju rẹ̀ gan; ẹnyin o si gbe ara 
nyin sọ si Harmona, li Oluwa wi. 

4Ẹ wá si Beteli, ki ẹ si dẹṣẹ: ẹ mu irekọja 
nyin pò si i ni Gilgali; ẹ si mu ẹbọ nyin wá li 
orowurọ, ati idamẹwa nyin lẹhìn ọdun mẹta. 

5Ki ẹ si ru ẹbọ ọpẹ pẹlu iwukara, ẹ kede, 
ki ẹ si fi ọrẹ atinuwa lò: nitori bẹli ẹnyin fẹ̀, 
ẹnyin ọmọ Israeli, li Oluwa Ọlọrun wi. 

6 Emi pẹlu si ti fun nyin ni mimé ehín ni 
gbogbo ilu nyin, ati aini onjẹ, ni ibugbe nyin 
gbogbo: sibẹ̀ ẹnyin kò yipadà sọdọ mi, li Olu— 
Wa wi. 


AMOSI! 4, 5 

T Ati pẹlu, emi ti fà ọwọ òjo sẹhìn kuro lọdọ 
nyin, nigbati o kù oṣù mẹta si i fun ikore; emi 
si ti mu òjo rẹ si ilu kan, emi kò si jẹ ki o rò si 
ilu miràn: o rò si apakan, ibiti kò gbe rò si si rọ. 

8 Bẹni ilu meji tabi mẹta nrìn lọ si ilu kan, 
lati mu omi: ṣugbọn kò tẹ wọn lọrùn: sibẹ̀ 
ẹnyin kò ti ipadà sọdọ mi, li Oluwa wi. 

8 Mo ti fi irẹ̀danù ati ìmúwòdú lù nyin: 
nigbati ọgbà nyin ati ọgbà—àjara nyin, ati igi 
òpọté nyin, ati igi olifi nyin npò si i, kòkoro jẹ 
wọn run; sibẹ̀ ẹnyin kò ti ipadà sọdọ mi, li 
Oluwa wi. 

10 Mo ti rán ajakalẹ—arun si arin nyin, gẹgẹ 
bi ti Egipti: awọn ọdọmọkunrin nyin li emi si 
ti fi idà pa, nwọn si ti kô ẹṣin nyin ni igbékun 
pẹlu; mo si ti jẹ ki ôrùn ibùdo nyin bù soke 
Wá si imú nyin: sibẹ̀ ẹnyin kò ti ipadà sọdọ 
mi, li Oluwa wi. 

ti Mo ti bì ṣubu ninu nyin, bi Ọlọrun ti bì 
Sodomu on Gomorra ṣubu, ẹnyin si dàbi ogu— 
ná ti a fà yọ kuro ninu ijoná: sibẹ̀ ẹnyin kò ti 
ìpadà sọdọ mi, li Oluwa wi. 

12Nitorina, bayi li emi o ṣe si ọ, iwọ Israeli: 
ati nitoriti emi o Ṣe eyi si ọ, mura lati pade 
Ọlọrun rẹ, iwọ Israeli. 

13Nitori sa wò o, ẹniti o dá awọn oke nla, ti o 
si dà afẹfẹ, ti o si sọ fun enia ohun ti erò inu rẹ̀ 
jasi, ti o sọ owurò di òkunkun, ti o si tẹ̀ ibi giga 
aiye mọlẹ, Oluwa, Ọlọrun awọn ọmọ—ogun li 


orukọ rẹ̀. 
5 1Ẹ gbé òrọ yi ti emi gbe soke si nyin, ani 
ohùnrére ẹkun, ẹnyin ile Israeli. 

2 Wundia Israeli ti ṣubu; kì yio dide mọ: a 
kò ọ silẹ lori ilẹ rẹ̀; kò si ẹniti yio gbe e dide. 

3 Nitori bayi li Oluwa Ọlọrun wi; Ilu ti o 
jade lọ li ẹgbẹrun yio ṣikù ọgọrun; eyiti o si 
jade lọ li ọgọrun yio ṣikù mẹwa, fun ile Israeli. 

4 Nitori bayi li Oluwa wi fun ile Israeli, ẹ 
wá mi, ẹnyin o si yẹ̀: 

5 Ṣugbọn ẹ máṣe wá Beteli, bẹni ki ẹ má wò 
inu Gilgali lọ, ẹ má si rekọja lọ si Beerṣeba: 
nitori lôtọ Gilgali yio lọ si igbékun, Beteli yio 
si di asan. 

BẸ wá Oluwa, ẹnyin o si yé; ki o má ba 
gbilẹ bi iná ni ile Josefu, a si jô o run, ti kì o fi 
si ẹnikan lati pá a ni Beteli. 

T Ẹnyin ti ẹ sọ idajọ di iwọ, ti ẹ si kò ododo 
silẹ li aiye. 

8Ẹ wá ẹniti o dá irawò meje nì ati Orionìi, ti 
o si sọ ojiji ikú di owurẹ̀, ti o si fi oru mu ọjọ 
ṣokùnkun: ti o pé awọn omi okun, ti o si tú 
Wọn jade soju aiye: Oluwa li orukọ rẹ̀: 


9Ti o mu iparun kọ manà sori alagbara, 
tobẹ̀ ti iparun yio wá si odi agbara. 

10 Nwọn korira ẹniti nbaniwi li ẹnu bodẹ̀, 
nwọn si korira ẹniti nsọ otitọ. 

ti Nitorina niwòn bi itẹ̀mọlẹ nyin ti wà lori 
talakà, ti ẹnyin si gba ẹrù alikama lọwọ rẹ̀: 
ẹnyin ti fi okuta ti a gbé ké ile, ṣugbọn ẹ kì o 
gbe inu Wọn; ẹnyin ti gbìn ọgbà àjara darada— 
ra, ṣugbọn ẹ kì o mu ọti—Waini wọn. 

12 Nitori mo mò oniriiru irekọja nyin, ati 
ẹ̀ṣẹ nla nyin: nwọn npén olododo loju, nwọn 
ngbà owo abẹ̀tẹlẹ, nwọn si nyi awọn talakà si 
apakan ni bodẹ̀, kuro ninu are wọn. 

13 Nitorina ẹni—oye yio dakẹ nigbana; nito— 
ri akòko ibi ni. 

14Ẹ ma wá ire, kì isi iṣe ibi, ki ẹ ba le yẹ̀; 
bẹni Oluwa, Ọlọrun awọn ọmọ-—ogun, yio si 
pẹlu nyin, bi ẹnyin ti wi. 

15 Ẹ korira ibi, ẹ si f€ ire, ki ẹ si fi idajọ gunlẹ 
ni bodé; boya Oluwa Ọlọrun awọn ọmọ—ogun 
yio ṣe ojurere si iyokù Josefu. 

16 Nitorina Oluwa Ọlọrun awọn ọmọ—ogun, 
ani Oluwa wi bayi pe, Ẹkun yio wà ni gbogbo 
ita; nwọn o si ma wi ni gbogbo òpopô òna pe, 
A! a! nwọn o si pẹ̀ agbẹ̀ si iṣòfọ, ati iru awọn ti 
o gbén lati pohùnrére si isọkùn. 

17 Ati ni gbogbo ògba àjara ni isọkún yio gbe 
wà: nitori emi o kọja lárin rẹ, li Oluwa wi. 

18 Egbe ni fun ẹnyin ti ẹ nfẹ ọjọ Oluwa! kili 
eyi o jasi fun nyin? ọjọ Oluwa òkunkun ni, kì 
isi iṣe imọlẹ. 

19 Gẹgẹ bi enia ti o sa fun kiniun, ti beari si 
pade rẹ̀; tabi ti o wò inu ile, ti o si fi ọwé rẹ̀ tì 
lara ogiri, ti ejò si bú u jẹ. 

20 Ọjọ Oluwa kì o ha ṣe òkunkun laiṣe imọlẹ? 
ani òkunkun biribiri, laisi imọlẹ ninu rẹ̀? 

21 Mo korira, mo si kẹgàn ọjọ asẹ̀ nyin, emi 
kì o si gbôrùn ọjọ ajọ òwọ nyin. 

27 Bi ẹnyin tilẹ rú ẹbọ sisun ati ẹbọ jijẹ nyin 
si mi, emi kì o si gbà wọn: bẹ̀ni emi ki yio 
nani ẹbọ ọpẹ ẹran abẹpa nyin. 

23 Mu ariwo orin rẹ kuro lọdọ mi; nitori 
emi kì o gbọ irô adùn fioli rẹ. 

20 Ṣugbọn jẹ kì idajọ ki o ṣàn silẹ bi omi, ati 
ododo bi iṣàn omi nla. 

25 Ẹnyin ha ti rubọ si mi, ẹ ha ti ta mi lọrẹ li 
agiriju li ogoji ọdun, ẹnyin ile Israeli. 

26 Ṣugbọn ẹnyin ti rùú agọ Moloku ati Kiuni 
nyin, awọn ere nyin, irawò òriṣa nyin, ti ẹ ṣe 
fun ara nyin. 

21 Nitorina, emi o mu ki ẹ lọ si igbẹ̀kun 
rekọja Damasku, li Oluwa wi, Ọlọrun awọn 
ọmọ—ogun li orukọ rẹ̀. 


657 


Ô 1EGBE ni fun ẹniti ara rò ni Sioni, ati 
awọn ti o gbẹkẹ̀le oke nla Samaria, awọn 
ti a pò ni ikini ninu awọn orilẹ—ẹ̀de, awọn ti 
ile Israeli tò wá! 

2Ẹ kọja si Kalne, si wò; ẹ si ti ibẹ̀ lọ si Ha— 
mati nla: lẹhìn na ẹ sòkalẹ lọ si Gati ti awọn 
Filistini: nwọn ha san jù ilẹ ọba wọnyi lọ? tabi 
agbẹ̀gbe wọn ha tobi jù agbẹ̀gbe nyin lọ? 

3Ẹnyin ti o sún ọjọ ibi siwaju, ti ẹ si mu 
ibùgbe ìwa—ipá sunmọ tòsi; 

4 Awọn ti o ndùbulẹ lori akete ehin—erin, ti 
nwọn si nnà ara wọn lori irẹgbọku wọn, ti 
nwọn njẹ ọdọ—agùtan inu agbo, ati ẹgbòrọ 
malu inu agbo; 

5 Ti nwáhùn si irô orin fioli, ti nwọn si nṣe 
ohun—ikọrin fun ara wọn, bi Dafidi; 

6 Awọn ti nmuti ninu ọpén waini, ti nwọn 
si nfi olori ororo kun ara wọn; Ṣugbọn nwọn 
kò banujẹ nitori ipọnju Josefu. 

7 Nitorina awọn ni o lọ si igbékun pẹlu 
awọn ti o ti kẹ lọ si igbẹ̀kun; àse awọn ti nṣe 
aṣeleke li a o mu kuro. 

8Oluwa Ọlọrun ti fi ara rẹ̀ bura, li Oluwa 
Ọlọrun awọn ọmọ ogun wi, Emi korira ọlanla 
Jakobu, mo si korira áfin rẹ̀: nitorina li emi o ṣe 
fi ilu na, ati ohun gbogbo ti o wà ninu rẹ̀ tọrẹ. 

9 Yio si ṣe, bi enia mẹwa li o ba kù ninu ile 
kan, nwọn o si kú. 

10 Ati arakunrin rẹ̀, ati ẹniti o nfi i joná, lati 
kòô egungun wọnni jade kuro ninu ile, yio gbe 
e, yio si bi ẹniti o wà li ẹba ile lere pe, O ha 
tun kù ẹnikan pẹlu rẹ? On o si wipe, Bkò. 
Nigbana li on o wipe, Pa ẹnu rẹ mọ: nitoripe 
awa kò gbọdọ da orukọ Oluwa. 

ti Nitori kiyesi i, Oluwa paṣẹ, yio si fi ipa— 
run kọlù ile nla na, ati aisàn kọlù ile kékẹké. 

12 Ẹṣin ha le ma sure lori apata? ẹnikan ha 
le fi akọ malu ṣiṣẹ ìtulẹ̀ nibẹ̀? nitoriti ẹnyin ti 
yi idajọ dà si oré, ati eso ododo dà si iwọ: 

13 Ẹnyin ti nyò si ohun asan, ti nwipe, Nipa 
agbara ara wa kẹ li awa fi gbà iwo furi ara wa? 

14 Ṣugbọn kiyesi i, emi o gbe orilẹ—ẹ̀de kan 
dide si nyin, ẹnyin ile Israeli, li Oluwa Ọlọrun 
awọn ọmọ—ogun wi; nwọn o si pọn nyin loju 
lati iwọle Hamati, titi de odò pẹ̀tẹlẹ. 


7 1 BAYI li Oluwa Ọlọrun ti fi hàn mi; si WÒ 
o, o dáéṣú ni ibẹ̀rẹ irú—soke idàgba ikẹ— 
hin, si wò o, idàgba ikẹhìn lẹhìn ike—kuro ti 
ọba nì. 

2O si ṣe, ti nwọn jẹ koriko ilẹ na tan, nigba— 
na ni mo wipe, Oluwa Ọlọrun, darijì, emi bẹ̀ ọ: 
Jakobu yio ha ṣe le dide? nitori ẹnikekere li on. 


AMOSI 6—8 
3Oluwa ronupiwada nitori eyi: Kì yio ṣe, li 
Oluwa wi. 

4 Bayi li Oluwa Ọlọrun ti fi hàn mi: si wò o, 
Oluwa Ọlọrun pẹ lati fi iná jà, o si jÒ ibú nla nì 
run, o si jẹ apakan run. 

5 Nigbana ni mo wipe, Oluwa Ọlọrun, dawọ 
duro, emi bẹ̀ ọ: Jakobu yio ha ṣe le dide? nitori 
ẹnikekere li on. 

6Oluwa ronupiwada nitori eyi: Eyi pẹlu kì 
yio ṣe, li Oluwa Ọlọrun wi. 

7 Bayi li on fi hàn mi: si wò o, Oluwa duro 
lori odi kan, ti a fi okùn—ìwọn ti o run mọ, ti 
on ti okùn—ìwọn ti o run li ọwé rẹ̀. 

8 Oluwa si wi fun mi pe, Amosi, kini iwọ 
ri? Emi si wipe, Okùn—ìwọn kan ti o run ni. 
Nigbana ni Oluwa wipe, Wò o, emi o fi 
okùn—ìwọn rirun kan le ilẹ lárin Israeli enia 
mi: emi kì yio si tun kọja lọdọ wọn mọ: 

8 Ibi giga Israeli wọnni yio si di ahoro: ati 
ibi mimé Israeli wọnni yio di ahoro; emi o si 
fi idà dide si ile Jer'oboamu. 

10 Nigbana ni Amasiah, alufa Beteli ranṣẹ si 
Jeroboamu ọba Israeli, wipe, Amosi ti ditẹ̀ si ọ 
larin ile Israeli: ilẹ kò si le gba gbogbo òrọ rẹ̀. 

ti Nitori bayi li Amosi wi, Jeroboamu yio ti 
ipa idà kú, nit6tọ Israeli li a o si fà lọ si igbé— 
kun kuro ni ilẹ rẹ̀. 

12 Amasiah sọ fun Amosi pẹlu pe, Iwọ ari— 
ran, lọ, salọ si ilẹ Juda, si ma jẹun nibẹ̀, si ma 
sọtẹlẹ nibẹ̀: 

13 Ṣugbọn máṣe sọtẹlẹ̀ mọ ni Beteli: nitori 
ibi mime ọba ni, afin ọba si ni. 

14 Nigbana ni Amosi dahùn, o si wi fun 
Amasiah pe, Emi ki iṣe woli ri, bẹni emi kì iṣe 
ọmọ woli, ṣugbọn olùṣọ—agùtan li emi ti iṣe 
Ti, ati ẹniti iti ma ká eso ọpọtọ: 

15 Oluwa si mu mi, bi mo ti ntò agbo—ẹran 
lẹhìn, Oluwa si wi fun mi pe, Lọ, sọtẹlẹ̀ fun 
Israeli enia mi. 

16 Njẹ nisisiyi, iwọ gbé òrọ Oluwa: Iwọ 
wipe, Máṣe sọtẹlẹ̀ si Israeli, má si jẹ ki òrọ rẹ 
kán silẹ si ile Isaaki. 

17 Nitorina bayi li Oluwa wi; Obinrin rẹ yio 
di panṣagà ni ilu, ati awọn ọmọ rẹ ọkunrin ati 
awọn ọmọ rẹ obinrin, yio ti ipa ìdà ṣubu; ilẹ 
rẹ li a o si fi okùn pin; iwọ o si kú ni ilẹ aim€: 
nitôtọ, a o si kú Israeli lọ ni igbékun kuro ni 
ilẹ rẹ̀. 


1 BAYI li Oluwa Ọlọrun ti fi hàn mi: si 
kiyesi i, agbòn eso ẹrùn kan. 

2On si wipe, Amosi, kili ohun ti iwọ ri? 

Emi si wipe, Agbòn eso ẹrùn ni. Nigbana li 


AMOSI 8, 9 


Oluwa wi fun mi pe, Opin de si Israeli enia 
mi; emi kì yio tún kọja lọdọ wọn mọ. 

3Orin inu tempeli yio si jẹ hihu li ọjọ na, li 
Oluwa Ọlọrun wi: okú pupò ni yio wà ni ibi 
gbogbo; nwọn o ma fi idakẹ jù wọn sode. 

4Ẹ gbé eyi, ẹnyin ti ngbe awọn alaini mì, 
lati sọ awọn talakà ilẹ na di alaini, 

5 Ti nwipe, Nigbawo ni oṣù titún yio pari, 
ki awa ba le ta ọkà? ati ọjọ isimi, ki awa ba le 
ṣi alikama silẹ, ki a si ṣe ìwọn efà kere, ati 
ìwọn ṣekeli tobi, ki a si ma fi ẹ̀tan yi ìwọn 
padà? 

6 Ki awa le fi fàdakà rà talakà, ati bàta ẹsẹ̀ 
mejeji rà alaini, ki a si tà eyiti o dànu ninu 
alikama? 

TOluwa ti bura nipa ọlanla Jakobu pe, 
Nitôtọ emi kì yio gbàgbe ọkan ninu iṣẹ wọn. 

8 Ilẹ na kì yio ha warìri nitori eyi, ati olu— 
kuluku ẹniti o ngbe inu rẹ̀ kì yio ha ṣẹfọ? yio 
si rú soke patapata bi kikún omi; a o si tì i 
jade, a o si tẹ̀ ẹ rì, gẹgẹ bi odò Egipti. 

9 Yio si ṣe li ọjọ na, li Oluwa Ọlọrun wi; emi 
o si mu ki ôrùn ki o wò lọsan, emi o si mu 
aiye ṣu òkunkun li ẹsan gangan: 

10 Emi o si yi àse nyin padà si ẹfọ, ati orin 
nyin gbogbo si ohùn—rére ẹkún: emi o si mu 
aṣọ ẹ̀fọ wá si ẹgbẹ̀ gbogbo, ati pipá ori, si 
gbogbo ori; emi o si ṣe e ki o dàbi iṣẹfọ fun 
ọmọ kanṣoṣo ti a bi; ati opin rẹ̀ bi ọjọ kikorò. 

ti Kiyesi i, ọjọ na de, li Oluwa Ọlọrun wi, 
emi o rán iyàn wá si ilẹ na, kì iṣe iyàn onjẹ, 
tabi ongbẹ fun omi, ṣugbọn iyàn gbigb) ẹrọ 
Oluwa: 

12Nwọn o si ma rìn kiri lati okun de okun, 
ati lati ariwa ani titi de ila-6run, nwọn o sare 
siwá sẹhìn lati wá òrọ Oluwa, nwọn kì yio si 
ti i. 

13 Li ọjọ na li awọn arẹwà wundia, ati awọn 
ọdọmọkunrin yio daku fun ongbẹ. 

14 Awọn ti o fi ẹ̀ṣẹ Samaria bura, ti nwọn si 
wipe, Iwọ Dani, ọlọrun rẹ mbẹ láyẹ̀! ati ẹna 
Beerṣeba mbẹ láyẹ! ani nwọn o ṣubu, nwọn 
kì yio si tùn dide mọ. 


IMO ri Oluwa o duro lori pẹpẹ: o si 
Wipe, LÙ itẹrigbà ilẹ̀kun, ki awọn òpo ki 
o le mì: si ṣá wọn li ori, gbogbo wọn; emi o si 
fi idà pa ẹni ikẹhìn wọn: ẹniti o sá ninu wọn, 
kì yio salọ gbe; ati ẹniti o sa asalà ninu wọn li 
a kì yio gbàla. 
2Bi nwọn tilẹ wà ilẹ lọ si ọrun—apadi, lati 
ibẹ̀ li ọwọ mi yio ti tẹ̀ wọn; bi nwọn tilẹ gùn 
okẹ̀ ọrun lọ; lati ibẹ̀ li emi o ti mu wọn sòkalẹ: 


3 Ati bi nwọn tilẹ fi ara wọn pamọ li ori oke 
Karrneli; emi o wá wọn ri, emi o si mu wọn 
kuro nibẹ̀; ati bi a tilẹ fi wọn pamọ kuro ni— 
Waju mi ni isàlẹ okun; lati ibẹ̀ na li emi o ti 
paṣẹ fun ejò nì, on o si bù wọn jẹ: 

4 Ati bi nwọn tilẹ lọ si igbẹ̀kun niwaju 
awọn ọta wọn, lati ibẹ̀ wá li emi o ti paṣẹ fun 
ìdà, on o si pa wọn: emi a si tẹ̀ oju mi mọ wọn 
lara fun ibi, kì isi ṣe fun ire. 

5 Oluwa Ọlọrun awọn ọmọ-ogun li ẹniti o 
si fi ọwé kan ilẹ na, yio si di yiyé, gbogbo 
awọn ti o ngbe inu rẹ̀ yio si ṣọfọ: yio si rú soke 
patapata bi kikun omi: a o si tẹ̀ ẹ ri, bi odò 
Egipti. 

6On li ẹniti o kẹ itẹ rẹ̀ ninu awọn ọrun, ti o 
si fi ipilẹ rẹ̀ sọlẹ ni ilẹ aiye: ẹniti o pẹ awọn 
omi okun, ti o si tù wọn jade si ori ilẹ aiye: 
Oluwa li orukọ rẹ̀. 

T Ẹnyin kò ha dàbi awọn ọmọ Etiopia si mi, 
Ẹnyin ọmọ Israeli? li Oluwa wi. Emi kò ha ti 
mu Israeli goke ti ilẹ Egipti jade wá? ati awọn 
Filistini lati ilẹ Kaftori, ati awọn ara Siria lati 
Kiri. 

8 Kiyesi i, Oluwa Ọlọrun mbẹ lara ilẹ ọba ti 
o kiìn fun ẹ̀ṣẹ, emi o si pa a run kuro lori ilẹ; 
ṣugbọn emi kì yio pa ile Jakobu run tan pata— 
pata, li Oluwa wi. 

8 Wò o, nitori emi o paṣẹ, emi o si kù ile 
Israeli ninu awọn orilẹ—ẹ̀de, bi á ti kù ọkà 
ninu kònkọsọ, ṣugbọn woro kikini kì yio bé 
sori ilẹ. 

10 Gbogbo awọn ẹlẹṣẹ ninu enia mi yio ti 
ipa idà kú, ti nwipe, Ibi na kì yio le wa ba, 
bẹ̀ni kì yio ba wa lojijì. 

ti Li ọjọ na li emi o gbe agọ Dafidi ti o ṣubu 
Tô, emi o si di ẹya rẹ̀; emi o si gbe ahoro rẹ̀ 
soke, emi o si kẹ ọ bi ti ọjọ igbani: 

12 Ki nwọn le ni iyokù Edomu ni iní, ati ti 
gbogbo awọn keferi, ti a pẹ nipa orukọ mi, li 
Oluwa ti o nṣe eyi wi. 

13 Kiyesi i, ọjọ na de, li Oluwa wi, ti ẹniti 
nttilẹ yio le ẹniti nkorẹ̀ bá, ati ẹniti o ntẹ̀ eso 
àjara yio le ẹniti o nfunrùgbin bá; awọn oke— 
nla yio si kán ọti—waini didùn silẹ, gbogbo 
oke kékẹ̀ké yio si di yiye. 

14 Emi o si tun mu ìigbẹ̀kun Israeli enia mi 
padà bò, nwọn o si kẹ ahoro ilu wọnni, nwọn o 
si ma gbe inu wọn; nwọn o si gbin ọgbà—àjara, 
nwọn o si mu ọti—Waini wọn; nwọn o ṣe ọgbà 
pẹlu, nwọn o si jẹ eso inu wọn. 

15 Emi o si gbìn wọn si ori ilẹ wọn, a kì yio 
si fà wọn tu mọ kuro ninu ilẹ wọn, ti mo ti fi 
fun wọn, li Oluwa Ọlọrun rẹ wi. 


OBADIAH 


1 IRAN ti Obadiah. Bayi ni Oluwa Ọlọrun 

Wi niti Edomu; Awa ti gbQ ihìn kan lati 
ọdọ Oluwa wá, a si ti rán ikò kan si árin awọn 
keferi, Ẹ dide, ẹ si jẹ ki a dide ogun si i. 

2 Kiyesi i, mo ti sọ iwọ di kekere larin awọn 
keferi: iwọ di gigàn lọpọlọpọ. 

3 Irera aiya rẹ ti tàn ọ jẹ, iwọ ti ngbe inu 
pàlapála apáta, ibugbe ẹniti o ga: ti o nwi li 
ọkàn rẹ̀ pe, Tani yio mu mi sọkalẹ? 

4 Bi iwọ tilẹ gbe ara rẹ ga bi idì, ati bi iwọ 
tilẹ tẹ itẹ rẹ sárin awọn irawọ, lati ibẹ li emi o 
ti sọ ọ kalẹ, ni Oluwa wi. 

5 Bi awọn olẹ̀ tọ ọ wá, bi awọn ọlọṣa li oru, 
(bawo li a ti ke ọ kuro!) nwọn kì yio ha jale titi 
nwọn fi ni to? bi awọn aka—eso—ajara wá 
sọdọ rẹ, nwọn kì yio ha fi éṣẹ diẹ silẹ? 

6 Bawo li a ti ṣawari awọn nkan Esau! bawo 
li a ti wá awọn ohun ikọkọ rẹ̀ jade! 

7 Gbogbo awọn ẹni imulẹ rẹ ti mu ọ de 
opin ilẹ rẹ: awọn ti nwọn ti wà li alafia pẹlu rẹ 
ti tàn ọ jẹ, nwọn si bori rẹ; awọn ti o jẹ onjẹ 
rẹ ti fi ọgbẹ si abẹ rẹ: oye kò si ninu rẹ̀. 

8 Oluwa wipe, li ọjọ na ki emi o run awọn 
ọlọgbọn kuro ni Edomu, ati imoye kuro li oke 
Esau? 

9 Awọn alagbara rẹ yio si bẹ̀ru, iwọ Temani, 
nitori ki a le ke olukuluku ti ori oke Esau kuro 
nitori ipania. 

10 Nitori ìwa—ipa si Jakobu arakunrin rẹ itiju 
yio bò ọ, a o si ke ọ kuro titi lai. 

ti Ni ọjọ ti iwọ duro li apa keji, ni ọjọ ti awọn 
alejo kò awọn ogun rẹ̀ ni igbẹ̀kun lọ, ti awọn 
ajeji si wọ inu ibode rẹ̀, ti nwọn si ṣẹ keké lori 
Jerusalemu, ani iwọ wà bi ọkan ninu wọn. 


12 Ṣugbọn iwọ kì ba ti ṣiju wo ọjọ arakunrin 
rẹ ni ọjọ ti on di ajeji; bẹni iwọ kì ba ti yò lori 
awọn ọmọ Juda ni ọjọ iparun wọn; bẹni iwọ 
kì ba ti sọrọ irera ni ọjọ wahala. 

13 Iwọ kì ba ti wọ inu ibode awọn enia mi lọ 
li ọjọ idánú wọn; nitotọ, iwọ kì ba ti ṣiju wo 
ipọnju wọn li ọjọ idámú wọn, bẹni iwọ kì ba ti 
gbe ọwọ le ohun ini wọn li ẹ̀jọ idámú wọn. 

14 Bẹni iwọ kì ba ti duro ni ikorita lati ké 
awọn tirẹ̀ ti o ti salà kuro; bẹni iwọ kì ba ti sé 
awọn tirẹ̀ ti o kú: li ọjọ wahala mọ. 

15 Nitori ọjọ Oluwa kú si dẹdẹ sori gbogbo 
awọn keferi: bi iwọ ti ṣe, bẹli a o si ṣe si ọ: 
ẹsan rẹ yio si yipada sori ara rẹ. 

16 Nitori bi ẹnyin ti mu lori oke mim€6: mi, 
bẹni gbogbo awọn keferi yio ma mu titi, 
nitôtọ, nwọn o mu, nwọn o si gbemì, nwọn o 
si wà bi ẹnipe nwọn kò ti si. 

17 Ṣugbọn igbala yio wà lori oke Sioni, yio si 
jẹ mim, awọn ara ile Jakobu yio si ni ini wọn. 

18 Ile Jakobu yio si jẹ iná, ati ile Josefu ọwọ— 
iná, ati ile Esau fun akeku—koriko, nwọn o si 
ràn ninu wọn, nwọn o si run Wọn; kì yio si sí 
ẹniti yio kú ni ile Esau: nitori Oluwa ti wi i. 

19 Awọn ara gusu yio ni oke Esau; awọn ti 
pẹ̀tẹlẹ yio si ni awọn ara Filistia: nwọn o si ni 
oko Efraimu, ati oko Samaria: Benjamini yio si 
ni Gileadi. 

20 Ati igbékun ogun yi, ti awọn ọmọ Israeli 
ti o wà larin awọn ara Kenaani, titi de Sarefa— 
ti; ati igbékun Jerusalemu ti o wà ni Sefaradi, 
yio ni awọn ilu nla gusu. 

21 Awọn olugbala yio si goke Sioni wá lati 
ṣe idajọ oke Esau; ijọba na yio si jẹ ti Oluwa. 


JONA 


1 NJẸ ẹrọ Oluwa tò Jona ọmọ Amittai wá, 
Wipe, 
2 Dide, lọ si Ninefe, ilu nla nì, ki o si kigbe 
si i; nitori ìwa buburu wọn goke wá iwaju mi. 
3 Ṣugbọn Jona dide lati sá lọ si Tarṣiṣi kuro 
niwaju Oluwa, o si sọkalẹ lọ si Joppa; o si ri 
ọkò kan ti nlọ si Tarṣiṣi: bẹli o sanwo ọkọ, o si 
sọkalẹ sinu rẹ̀, lati ba wọn lọ si Tarṣiṣi kuro 
niwaju Oluwa. 


4 Ṣugbọn Oluwa rán ẹfufu nla jade si oju 
okun, ijì lile si wà ninu okun, tobẹ ti ọkọ na 
dabi ẹnipe yio fọ. 

5 Nigbana ni awọn atukò bẹ̀ru, olukuluku si 
kigbe si ọlọrun rẹ̀, nwọn ko ẹríi ti o wà ninu 
ọkọ dà sinu okun, lati mu u fẹrẹ. Ṣugbọn Jona 
sọkalẹ lọ si ẹ̀gbé ọkò; o si dubulẹ stútn wọra. 

6 Bẹli olori—ọkò tò ọ wá, o si wi fun u pe, 
Kini iwọ rò, iwọ olôrun? dide, kepe Ọlọrun 


JONA 1—4 


rẹ, boya Ọlọrun yio ro tiwa, ki awa ki o má bà 
ṣegbé. 

7 Olukuluku wọn si wi fun ẹgbẹ rẹ̀ pe, Wá, 
ẹ si jẹ ka ṣẹ keké, ki awa ki o le mò itori tani 
buburu yi ṣe wá sori wa. Bẹni nwọn ṣẹ keké, 
keké si mu Jona. 

8 Nigbana ni nwọn wi fun u pe, Sọ fun wa, 
awa bẹ̀ ọ, nitori ti tani buburu yi ṣe wá sori 
wa? kini iṣẹ rẹ? nibo ni iwọ si ti wá? orukọ ilu 
rẹ? orilẹ—òde wo ni iwọ si iṣe? 

9 On si wi fun wọn pe, Heberu li emi; mo si 
bẹ̀ru Oluwa, Ọlọrun ọrun, ti o dá okun ati 
iyangbẹ ilẹ. 

10 Nigbana ni awọn ọkunrin na bẹ̀ru gidi— 
gidi, nwọn si wi fun u pe, Éṣe ti iwọ fi ṣe eyi? 
nitori awọn ọkunrin na mò pe o sá kuro ni— 
waju Oluwa, nitori on ti sọ fun wọn. 

ti Nigbana ni nwọn wi fun u pe, Kini ki a 
ṣe si ọ, ki okun le dakẹ fun wa? nitori okun 
ru, o si jà ẹfufu lile. 

12On si wi fun wọn pe, Ẹ gbe mi, ki ẹ si sọ 
mi sinu okun; bẹ̀li okun yio si dakẹ fun nyin: 
nitori emi mò pe nitori mi ni ẹfufu lile yi ṣe 
de bá nyin. 

13 Ṣugbọn awọn ọkunrin na wà kikan lati 
mu ọkò wá si ilẹ; ṣugbọn nwọn kò le ṣe e: ni— 
tori ti okun ru, o si jà ẹfufu lile si wọn. 

14 Nitorina nwọn kigbe si Oluwa nwọn si 
Wi pe, Awa bẹ̀ ọ, Oluwa awa bẹ̀ ọ, máṣe jẹ ki 
awa ṣegbe nitori ẹmi ọkunrin yi, má si ka ẹjẹ 
alaiṣẹ si wa li ọrún: nitori iwọ, Oluwa, ti ṣe bi 
o ti wú ọ. 

15 Bẹni nwọn gbe Jona, ti nwọn si sọ ọ sinu 
okun: okun si dẹkun riru rẹ̀. 

16 Nigbana ni awọn ọkunrin na bẹ̀ru Oluwa 
gidigidi, nwọn si rubọ si Oluwa, nwọn si jẹ ẹ̀jẹ. 

1? Ṣugbọn Oluwa ti pese ẹja nla kan lati gbe 
Jona mì. Jona si wà ninu ẹja na li ọsan mẹta 
ati oru mẹta. 


NIGBANA ni Jona gbadura si Oluwa 
Ọlọrun rẹ̀ lati inu ẹja na wá, 

20 si wipe, Emi kigbe nitori ipọnju mi si 
Oluwa, on si gbohùn mi; mo kigbe lati inu 
ipo—okú, iwọ si ti gbohùn mi. 

3 Nitoriti iwọ ti sọ mi sinu ibu, larin okun; 
iṣàn omi si yi mi kakiri; gbogbo bibì omi ati 
riru omi rẹ kọja lori mi. 

4 Nigbana ni mo wipe, A ta mi nii kuro ni— 
waju rẹ; ṣugbọn sibẹ emi o tun ma wo iha 
tempili mimô rẹ. 

5 Omi yi mi kakiri, ani titi de ọkàn; ibu yi 
mi kakiri, a fi koriko—odò wé mi lori. 


6 Emi sọkalẹ lọ si isalẹ awọn oke nla; ilẹ 
aiye pẹlu idenà rẹ̀ wà yi mi ka titi: ṣugbọn iwọ 
ti mu ẹmi mi wá soke lati inu ibú wá, Oluwa 
Ọlọrun mi. 

T Nigbati o rẹ ọkàn mi ninu mi, emi ranti 
Oluwa: adura mi si wá sọdọ rẹ sinu tempili 
mime rẹ. 

8 Awọn ti nkiyesi eke asan kò anu ara wọn 
silẹ. 

8 ṣugbọn emi o fi ohùn idupẹ rubọ si ọ; emi 
o san ẹjẹ ti mo ti jẹ. Ti Oluwa ni igbala. 

10 Oluwa si sọ fun ẹja na, o si pò Jona sori 


ilẹ gbigbẹ. 

3 "ỌRỌ Oluwa si tò Jona wá lekeji, wipe, 
2 Dide, lọ si Ninefe, ilu nla nì, ki o si 

kede si i, ikede ti mo sọ fun ọ. 

3 Jona si dide, o si lọ si Ninefe, gẹgẹ bi òrọ 
Oluwa. Ninefe si jẹ ilu nla gidigidi tô irin ijọ 
mẹta. 

4 Jona si bẹrẹsi wọ inu ilu na lọ ni irin ijọ 
kan, o si kede, o si wipe, Niwọn ogoji ọjọ si i, 
a o bì Ninefe wo. 

5Awọn enia Ninefe si gba Ọlọrun gbẹ, 
nwọn si kede awẹ̀, nwọn si wọ aṣọ ẹfọ, lati 
agbà wọn titi de kekere wọn. 

6 Ọrọ na si de ọdọ ọba Ninefe, o si dide 
kuro lori itẹ rẹ̀, o si bọ aṣọ igunwa rẹ̀ kuro lara 
rẹ̀, o si daṣọ òfọ bora, o si joko ninu €ru. 

TO si kede rẹ̀, o si wi pe ki a là Ninefe ja 
nipa aṣẹ ọba, ati awọn agbagbà rẹ̀ pe, Máṣe jẹ 
ki enia, tabi ẹranko, ọwọ-ẹran tabi agbo— 
ẹran, t ohunkohun wò: má jẹ ki wọn jẹun, 
má jẹ ki wọn mu omi. 

8 Ṣugbọn jẹ ki enia ati ẹranko fi aṣọ ẹfọ 
bora, ki nwọn si kigbe kikan si Ọlọrun: si jẹ ki 
nwọn yipada, olukuluku kuro li na ibi rẹ̀, ati 
kuro ni ìwa agbara ti o wà lọwọ wọn. 

fi Tani le mò bi Ọlọrun yio yipada ki o si ro— 
nupiwada, ki o si yipada kuro ni ibinu gbigbo— 
na rẹ̀, ki awa má ṣegbe? 

40 Ọlọrun si ri iṣe wọn pe nwọn yipada 
kuro li ẹ̀na ibi wọn: Ọlọrun si ronupiwada ibi 
ti cn ti wi pe on o ṣe si wọn; on kò si ṣe e mọ. 


1 ṢUGBỌN o bà Jona ninu jẹ gidigidi, o si 
binu pupọ. 

20 si gbadura si Oluwa, o si wipe, Emi bẹ 
ọ, Oluwa, ẹrọ mi kọ yi nigbati mo wà ni ilẹ 
mi? nitorina ni mo ṣe salọ si Tarṣiṣi ni iṣaju: 
nitori emi mò pe, Ọlọrun olore—ọfẹ ni iwọ, 
ati alanu, o lọra lati binu, o si ṣeun pupọ, o si 
ronupiwada ibi na. 


3 Njẹ nitorina, Oluwa, emi bẹ ọ, gbà ẹmi mi 
kuro lọwọ mi nitori o sàn fun mì lati kú jù ati 
Wà laáyẹ̀. 

4 Nigbana ni Oluwa wipe, Iwọ ha ṣe rere 
lati binu? 

5 Jona si jade kuro ni ilu na, o si joko niha 
ila—ôrun ilu na, o si pa agọ kan nibẹ fun ara 
rẹ̀, o si joko ni iboji labẹ rẹ̀, titi yio fi ri ohun ti 
yio ṣe ilu na. 

6 Oluwa Ọlọrun si pese itakùnn kan, o si ṣe e 
ki o goke wá sori Jona; ki o le ṣiji bò o lori; lati 
gbà a kuro ninu ibinujẹ rẹ̀. Jona si yọ ayò nla 
nitori itakùn na. 

7Ṣugbọn Ọlọrun pese kokorò kan nigbati 
ilẹ mé ni ijọ keji, o si jẹ itakùn na, o si rọ. 


MIKA 1, 2 
80 si ṣe, nigbati ôrun là, Ọlọrun si pese 
ẹfufu gbigbona ti ila—ôrùn; oôrùn si pa Jona 
lori, tobẹ ti o rẹ̀ ẹ, o si f€ ninu ara rẹ̀ lati kú, o 
si wipe, O sàn fun mi lati kú jù ati wà láyẹ̀ lọ. 

8 Ọlọrun si wi fun Jona pe, O ha té fun ọ 
lati binu nitori itakùn na? on si wipe, O tẹ fun 
mi lati binu titi de ikú. 

10 Nigbana ni Oluwa wipe, Iwọ kẹdún 
itakùn na nitori eyiti iwọ kò ṣiṣẹ, bẹli iwọ kò 
mu u dagbà; ti o hù jade li oru kan ti o si kú li 
oru kan. 

ti Ki emi ki o má si da Ninefe si, ilu nla nì, 
ninu eyiti jù òkẹ—mẹfa enia wà ti kò le mọ 
ọtun mò osì ninu ọwọ wọn, ati ọpọlọpọ ohun— 
ọsìn? 


MIKA 


tÒRỌ Oluwa ti o tò Mika ara Moraṣti wá 
li ọjọ Jotamu, Ahasi, ati Hesekiah, awọn 
ọba Juda, ti o ri niti Samaria ati Jerusalemu. 
2Ẹ gbé, gbogbo ẹnyin enia; fetisilẹ, Iwọ ilẹ 
aiye, ati ẹkún rẹ̀: si jẹ ki Oluwa Ọlọrun ṣe ẹlẹri 
si nyin, Oluwa lati inu tempili mime rẹ̀ wá. 

3 Nitori, wo o, Oluwa jade lati ipò rẹ̀ Wá, 
yio si sọkalẹ, yio si tẹ̀ awọn ibi giga aiye mọlẹ. 

4 Awọn oke nla yio si yé labẹ rẹ̀, awọn afo— 
nifojì yio si pinyà, bi ida niwaju iná, bi omi ti 
ìgbálọ ni ibi gẹ̀rẹgẹ̀rẹ. 

5 Nitori irekọja Jakobu ni gbogbo eyi, ati 
nitori ẹ̀ṣẹ ile Israeli. Kini irekọja Jakobu? Sa— 
maria ha kọ? kì si ni awọn ibi giga Juda? Jeru— 
salemu ha kọ? 

6 Nitorina li emi o ṣe Samaria bi òkiti pápa, 
ati bi gbigbin àjara: emi o si gbá awọn okuta 
rẹ̀ dani sinu afonifojì, emi o si ṣi awọn ipalẹ 
rẹ̀ silẹ. 

7 Gbogbo awọn ere fifin rẹ̀ ni a o run 
womu—womu, gbogbo awọn ẹbùn rẹ̀ li a o fi 
ìná sun, gbogbo awọn oriṣà rẹ̀ li emi o sọ di 
ahoro: nitoriti o ko o jọ lati inu ẹbùn panṣaga 
wá, nwọn o si pada si ẹbùn panṣaga. 

8 Nitori eyi li emi o ṣe pohunrere, ti emi o 
si ma hu, emi o ma lọ ni ẹsẹ lasan, ati ni ihò— 
ho: emi o pohunrere bi dragoni, emi o si ma 
kedaro bi awọn ọmọ ògongo. 

8 Nitori ti ọgbẹ rẹ̀ jẹ alailewòtan; nitoriti o 
wá si Juda; on de ẹnu—bode awọn enia mi, 
ani si Jerusalemu. 


10 Ẹ máṣe sọ ni Gati, ẹ máṣe sọkun rara: ni 
ile Afra mo yi ara mi ninu ekuru. 

11 Ẹ kọja lọ, iwọ ará Safiri, pẹlu itiju rẹ ni 
ìhòhò: ara Saanani kò jade wá; òfọ Beteseli 
yio gba iduro rẹ̀ lọwọ nyin. 

12 Nitori ara Maroti nreti ire, Ṣugbọn ibi 
sọkalẹ ti ọdọ Oluwa wá si ẹnu bode Jerusa— 
lemu. 

13 Iwọ ara Lakiṣi, di kẹkẹ mọ ẹranko ti o 
yara: on ni ibẹrẹ ẹ̀ṣẹ si ọmọbinrin Sioni: nitori 
a ri irekọja Israeli ninu rẹ. 

14 Nitorina ni iwọ o ṣe fi iwe ikọsilẹ fun 
Moreṣetigati: awọn ile Aksibi yio jẹ eke si 
awọn ọba Israeli. 

15 Sibẹ̀ emi o mu arole kan fun ọ wá, Iwọ 
ara Mareṣa: ogo Israeli yio wá si Adullamu. 

16 Sọ ara rẹ di apari, si rẹ̀ irun rẹ nitori 
awọn ọmọ rẹ ẹlẹgẹ; sọ apári rẹ di gbòro bi idì; 
nitori a dì wọn ni igbòkun lọ kuro lọdọ rẹ. 


1 EGBE ni fun awọn ti ngbìmọ aiṣedede, 

ti nṣiṣẹ ibi lori akete wọn! nigbati ojume 
mẹ̀ nwọn nṣe e, nitoripe o wà ni agbara ọwọ 
wọn. 

2Nwọn si nṣe ojukòkoro oko, nwọn si nfi 
ipá gbà a: ati ile, nwọn a si mu wọn lọ: nwọn 
si ni enia lara ati ile rẹ̀, ani enia ati ini rẹ̀. 

3 Nitorina bayi ni Oluwa wi; Kiyesi i, emi 
ngbimò ibi si idile yi, ninu eyiti ọrùn nyin kì 
yio le yọ; bẹni ẹnyin kì yio fi igberaga lọ: ni— 
tori akokò ibi ni yi. 


MIKA 2—4 

4 Li ọjọ na ni ẹnikan yio pa owe kan si nyin, 
yio si pohunrere—ẹkun kikorò pe, Ni kiké a 
kò wa tan? on ti pin iní enia mi: bawo ni o ti 
ṣe mu u kuro lọdọ mi! o ti pin oko wa fun 
awọn ti o yapa. 

5 Nitorina iwọ kì yio ni ẹnikan ti yio ta 
okùn nipa ìbo ninu ijọ enia Oluwa. 

6 Nwọn ni, ẹ máṣe sọtẹlẹ, nwọn o sọtẹlẹ, bi 
nwọn kò ba sọtẹlẹ bayi, itiju kì yio kuro. 

TIwọ ẹniti anpe ni ile Jakobu, Ẹmi Oluwa 
ha bùkù bi? iṣe rẹ̀ ha ni wọnyi? òrọ mi kò ha 
nṣe rere fun ẹni ti nrin dede bi? 

8 Ati nijelo awọn enia mi dide bi ọta si mi: 
ẹnyin ti bẹ̀ ẹ̀wu ati aṣọ ibora kuro lọdọ awọn 
ti nkọja li ailewu, bi awọn ẹniti o kò ogun silẹ. 

8 Obinrin awọn enia mi li ẹnyin ti le jade 
kuro ninu ile wọn daradara; ẹnyin ti gbà ogo 
mi kuro lọwọ awọn ọmọ wọn lailai. 

10 Ẹ dide, ki ẹ si ma lọ; nitoripe eyi kì iṣe ibi 
isimi: nitoriti o jẹ alaim6, yio pa nyin run, ani 
iparun kikorò? 

tI Bi enia kan ti nrin ninu ẹmi ati itanjẹ ba 
ṣeke, wipe, emi o sọ asọtẹlẹ̀ ti ọti—waini ati 
ọti—lile fun ọ; on ni o tilẹ ṣe woli awọn enia yi. 

12 Ni kikò emi o kò nyin jọ, iwọ Jakobu, 
gbogbo nyin; ni gbigbá emi o gbá iyokù Israeli 
jọ; emi o si tò wọn jọ pò gẹgẹ bi agutan Bosra, 
gẹgẹ bi ọwé ẹran ninu agbo wọn: nwọn o si 
pariwo nla nitori ọpọlọpọ enia. 

13 Ẹniti nf$ni ti dide niwaju wọn: nwọn ti 
fẹ, nwọn kọja lárin bode, nwọn si ti jade lọ 
nipa rẹ̀: ọba wọn o si kọja lọ niwaju wọn, 


Oluwa ni yio si ṣe olori wọn. 

3 1 EMI si wipe, Gb, emi bẹ̀ nyin, ẹnyin 
olori ni Jakobu, ati ẹnyin alakoso ile 

Israeli; ti nyin kì iṣe lati mọ idajọ bi? 

2 Ẹnyin ti o korira ire, ti ẹ si fẹ ibi; ti ẹ já 
awọ-ara Wọn kuro lara wọn, ati ẹran—ara 
wọn kuro li egungun wọn; 

3 Awọn ẹniti o si jẹ ẹran—ara awọn enia mi 
pẹlu, ti nwọn si hé awọ—ara wọn kuro lara 
wọn, nwọn si fé egungun wọn, nwọn si ke 
wọn wẹwẹ, bi ti ikòko, ati gẹgẹ bi ẹran ninu 
òdu. 

ANigbana ni nwọn o kigbe pe Oluwa, 
ṣugbọn on kì yio gbẹ ti wọn: on o tilẹ pa oju 
Tẹ̀ mọ kuro lọdọ wọn li akoko na, gẹgẹ bi 
nwọn ti huwà alaifi ri ninu gbogbo iṣe wọn. 

5 Bayi ni Oluwa wi niti awọn woli ti nṣì 
awọn enia mi li ẹna, ti nfi ehín wọn bù ni 
ṣán, ti o si nkigbe wipe, Alafia; on ẹniti kò fi 
nkan si wọn li ẹnu, awọn na si mura ogun si i. 


662 


6 Nitorina oru yio ru nyin, ti ẹnyin kì yio fi 
ri iran; òkunkun yio si kùn fun nyin, ti ẹnyin 
kì o fi le sọtẹlẹ; òrùn yio si wò lori awọn woli, 
ọjọ yio si ṣokùnkun lori wọn. 

7 Oju yio si tì awọn ariran, awọn alasọtẹlẹ̀ 
na yio si damu: nitôtọ, gbogbo wọn o bò ete 
Wọn: nitori idahùn kò si lati ọdọ Ọlọrun. 

8 $ugbọn nitôtọ emi kún fun agbara nipa ẹmi 
Oluwa, ati fun idajọ, ati fun ipá, lati sọ irekọja 
Jakobu fun u, ati lati sọ ẹ̀ṣẹ Israeli fun u. 

8 Gbé eyi, emi bẹ̀ nyin, ẹnyin olori ile Ja— 
kobu; ati awọn alakoso ile Israeli, ti o korira 
idajẹ, ti o si yi otitọ pada. 

10 Ti o fi ẹjẹ kẹ Sioni, ati Jerusalemu pẹlu 
iwà ẹ̀ṣẹ. 

11 Awọn olori rẹ̀ nṣe idajọ nitori ẹ̀re, awọn 
alufa rẹ̀ nkẹni fun ọyà, awọn woli rẹ̀ si nsọtẹlẹ 
fun owo: sibẹ ni nwọn o gbẹkẹle Oluwa, 
wipe, Oluwa kò ha wà larin wa? ibi kan kì yio 
ba wa. 

12 Nitorina nitori nyin ni a o ṣe ro Sioni bi 
oko, Jerusalemu yio si di okìti, ati oke—nla ile 
bi ibi giga igbo. 


1YIO si ṣe li ọjọ ikẹhìn, a o fi oke ile 

Oluwa kalẹ lori awọn oke—nla, a o si gbe 
e ga jù awọn oke kekeke lọ; awọn enia yio si 
má WỌ sinu rẹ̀. 

2 (Ọpọlọpọ orilẹ—ẹ̀de yio si wá, nwọn o si 
Wipe, Ẹ wá, ẹ jẹ ki a goke lọ si oke—nla Olu— 
Wa, ati si ile Ọlọrun Jakobu; on o si kẹ wa li 
ọna rẹ̀, awa o si ma rìn ni ipa—òna rẹ̀: nitori 
lati Sioni ni ofin yio ti jade lọ, ati òrọ Oluwa 
lati Jerusalemu. 

3 On o si ṣe idajọ larin òpọlọpọ enia, yio si 
bá alagbara orílẹ—ẹ̀de rére wi; nwọn o si fi idà 
Wọn rọ ọbẹ irin-—itulẹ̀, ati Ọkọ wọn rọ dojé: 
orilẹ-ẹ̀de kì yio gbe idà soke si orilẹ—ẹ̀de, 
bẹni nwọn kì yio kẹ ogun jijà mọ. 

4 Ṣugbọn nwọn o joko olukuluku labẹ ajara 
rẹ̀ ati labẹ igi ọpọtọ rẹ̀; ẹnikan kì yio si daiyà 
fò wọn: nitori ẹnu Oluwa awọn ọmọ—ogun li 
o ti sọ ọ. 

5 Nitori gbogbo awọn enia ni yio ma rìn, 
olukuluku li orukọ ọlọrun tirẹ̀, awa o si ma rìn 
li orukọ Oluwa Ọlọrun wa lai ati lailai. 

6 Li ọjọ na, ni Oluwa wi, li emi o kú amu— 
kun, emi o si ṣà ẹniti a le jade, ati ẹniti emi ti 
pọn loju jọ; 

7 Emi o si dá awọn amukun si fun iyokù, 
emi o si sọ ẹniti a ta nù rére di orílẹ—ẹ̀de 
alagbara: Oluwa yio si jọba lori wọn li 


8 Ati iwọ, Ile iṣọ agbo agùtan, odi ọmọbinrin 
Sioni, si ọdọ rẹ ni yio wá, ani ijọba iṣáju; ijọba 
yio si wá si ọdọ ọmọbinrin Jerusalemu. 

9 Njẹ kini iwọ ha nkigbe soke si? ọba kò ha 
si ninu rẹ? awọn ìgbimọ rẹ ṣegbé bi? nitori 
irora ti dì ọ mu bi obinrin ti nrọbi. 

10 Ma rọbi, si bi, ọmọbinrin Sioni, bi ẹniti 
nrọbi: nitori nisisiyi ni iwọ o jade lọ kuro 
ninu ilu, iwọ o si ma gbe inu igbẹ, iwọ o si lọ 
si Babiloni; nibẹ̀ ni a o gbà ọ; nibẹ̀ ni Oluwa 
yio rà ọ padà kuro lọwọ awọn ọta rẹ. 

tI Ati nisisiyi ọpọlọpọ orile—ẹ̀de gbá jọ si ọ, 
ti nwi pe, jẹ ki a sọ ọ di aimé, si jẹ ki oju wa ki 
o wo Sioni. 

12 Ṣugbọn nwọn kò mò erò Oluwa, bẹni 
oye ìmọ rẹ̀ kò ye wọn: nitori on o kò wọn jọ bi 
ìtí sinu ipaka. 

13 Dide, si ma pakà, Iwọ ọmọbinrin Sioni: 
nitori emi o sọ iwo rẹ di irin, emi o si sọ 
patakò rẹ di idẹ, iwọ o si run ẹòpọlọpọ enia 
womu-—womu: emi o si yá ẹ̀re wọn sọtò fun 
Oluwa, ati iní wọn si Oluwa gbogbo aiye. 

5 1 NISISIYI gbá ara rẹ jọ li ọwẹ, Iwọ 
ọmọbinrin ọwọ: o ti dô tì wa; nwọn o fi 
òpa lu onidajọ Israeli li ẹ̀rẹkẹ. 

2 Ati iwọ Betlehemu Efrata; bi iwọ ti jẹ 
kekere lárin awọn ẹgbẹgbẹ̀run Juda, ninu rẹ 
ni ẹniti yio jẹ olori ni Israeli yio ti jade tò mi 
wá; ijade lọ rẹ̀ si jẹ lati igbáni, lati aiyeraiye. 

3 Nitorina ni yio ṣe jọwọ wọn lọwọ, titi di 
akokò ti ẹniti nrọbi yio fi bi: iyokù awọn ara— 
kunrin rẹ̀ yio si pada wá sọdọ awọn ọmọ 
Israeli. 

4 On o si duro yio si ma jẹ̀ li agbara Oluwa, 
ni ọlanla orukọ Oluwa Ọlọrun rẹ̀; nwọn o si 
wà, nitori nisisiyi ni on o tobi titi de opin 
aiye. 

5 Eleyi ni yio jẹ alafia, nigbati ara Assiria yio 
wá si ilẹ wa; nigbati yio si tẹ̀ awọn áfin wa 
mọlẹ, nigba ná li awa o gbe oluṣọ agutan meje 
dide si i, ati olori enia mẹjọ. 

6 Nwọn o si fi idà pa ilẹ Assiria run, ati ilẹ 
Nimrodu ni àbawò inu rẹ̀: yio si gbà wa lọwọ 
ara Assirla nigbati o ba wá ilẹ wa, ati nigbati o 
ba si ntẹ̀ àgbegbe wa mọlẹ. 

7 Iyokù Jakobu yio si wà lárin òpọ enia bi irì 
lati ọdọ Oluwa wá, bi ọwarà òjo lori koriko, ti 
kì idara duro de enia, ti kì isi duro de awọn 
ọmọ enia. 

8 Iyokù Jakobu yio si wà lárin awọn Keferi, 
lárin òpọ enia bi kiniun, lárin awọn ẹranko 
igbo, bi ọmọkiniun lárin agbo agutan; eyiti, bi 


MIKA 4—6 
o ba là a ja, ti itẹ̀ mọlẹ, ti isi ifa ya pẹrẹpẹrẹ, 
kò si ẹniti yio gbalà. 

SA o gbe ọwẹ rẹ soke sori awọn òta rẹ, 
gbogbo awọn òta rẹ, li a o si ke kuro. 

10 Yio si ṣe li ọjọ na, ni Oluwa wi, ti emi o 
ke awọn ẹṣin rẹ kuro lárin rẹ, emi o si pa 
awọn kẹkẹ ogun rẹ run. 

11 Emi o si ke ilu—nla ilẹ rẹ kuro, emi o si tì 
gbogbo odi rẹ ṣubu: 

12 Emi o si ke ìwà—ajẹ kuro lọwọ rẹ: iwọ kì 
yio si ni alafòọṣẹ mọ: 

13 Ere fifin rẹ pẹlu li emi o ke kuro, awọn 
ere rẹ kuro lárin rẹ; iwọ kì o si ma sin iṣẹ ỌWỌ 
rẹ mọ. 

14 Emi o si tú igbo òriṣa rẹ kuro lárin rẹ: 
emi o si pa awọn ilu rẹ run. 

15 Emi o si gbẹsan ni ibinu ati irunu lara 
awọn keferi, ti nwọn kò ti igbé ri. 


1Ẹ gbé nisisiyi ohun ti Oluwa wi; Dide, 
ba oke nla wijọ, si jẹ ki oke kékẹ̀ké 
gbohùn rẹ. 

2 Ẹ gbọ ẹjọ Oluwa, ẹnyin oke—nla, ati ẹnyin 
ipilẹ ilẹ̀ aiye: nitori Oluwa mba awọn enia rẹ̀ 
wWijọ, yio si ba Israeli rojọ. 

3 Enia mi, kini mo fi ṣe ọ? ati ninu kini mo 
fi da ọ li agara? dahùn si i. 

4 Nitori mo ti mu ọ goke lati ilẹ Egipti wá, 
mo si rà ọ padà lati ile ẹrú wá; mo si rán 
Mose, Aaroni, ati Miriamu siwaju rẹ. 

5 Enia mi, ranti nisisiyi ohun ti Balaki ọba 
Moabu gbẹ̀ro, ati ohun ti Balaamu ọmọ Beori 
dá a lohùn lati Ṣittimu titi de Gilgali; ki ẹ ba le 
mò ododo Oluwa. 

6 Kini emi o ha mu wá siwaju Oluwa, ti emi 
o fi tẹ̀ ara mi ba niwaju Ọlọrun giga? ki emi ha 
Wá siwaju rẹ̀ pẹlu ọrẹ—ẹbọ sisun, pẹlu ọmọ 
malu ọlọdún kan? 

Tinu Oluwa yio ha dùn si ẹgbẹgbẹ̀run 
àgbo, tabi si ẹgbẹgbárun iṣàn òroro? emi o ha 
fi àkọbi mi fun irekọja mi, iru-ọmọ inu mi 
fun ẹ̀ṣẹ ọkàn mi? 

8 A ti fi hàn ọ, Iwọ enia, ohun ti o dara; ati 
ohun ti Oluwa bẹ̀re lọwọ rẹ, bikoṣe ki o ṣe 
otitọ, ki o si fẹ ánu, ati ki o rìn ni irẹ̀lẹ pẹlu 
Ọlọrun rẹ? 

9 Ohùn Oluwa kigbe si ilu na, ọlọgbQẹn yio 
si ri orukọ rẹ; ẹ gbé òpa na, ati ẹniti o yàn a? 

10 Iṣura ìwa buburu ha wà ni ile enia bu— 
buru sibẹ̀, ati òṣuwọn aikún ti o jẹ ohun 
ibinú? 

11 Ki emi ha kà wọn si mimé pẹlu òṣuwòn 
buburu, ati pẹlu àpo Òṣuwòn ẹ̀tan? 


NAHUMU 1 

12Ti awọn ọlọrọ rẹ̀ kún fun ìwa—ipá, ati 
awọn ti ngbe inu rẹ̀ ti sọrọ eké, ahọn wọn si 
kún fun ẹ̀tan li ẹnu wọn. 

13 Nitorina pẹlu li emi o ṣe mu ọ ṣàisan ni 
lilù ọ, ni sisọ ọ dahoro nitori ẹ̀ṣẹ rẹ. 

14 Iwọ o jẹun, ṣugbọn iwọ kì yio yo; idábẹ 
yio wà lárin rẹ; iwọ o kú kuro, ṣugbọn iwọ kì 
o lọ lailewu; ati eyi ti o ké lọ li emi o fi fun ida. 

15 Iwọ o gbin, ṣugbọn iwọ kì yio ká; iwọ o 
tẹ̀ igi olifi, ṣugbọn iwọ kì o fi ororo kunra; ati 
eso àjara, sugbọn iwọ kì o mu ọti—waini. 

16 Nitori ti a pa aṣẹ Omri m€, ati gbogbo iṣẹ 
ile Ahabu, ẹ si rìn ni ìmọ wọn; ki emi ba le sọ 
ọ di ahoro, ati awọn ti ngbe inu rẹ di ẹ̀gan: 
ẹnyin o si rú ẹgan enia mi. 


7 t EGBE ni fun mi! nitori emi dàbí ikojọpò 
eso ẹ̀rùn, bi éṣẹ̀ ikorẹ̀ eso àjara: kò si ití 
kan lati jẹ: akọso ti ọkàn mi fẹ. 

2Oninurere ti run kuro li aiye: kò si si olo— 
titọ kan ninu enia: gbogbo wọn ba fun ẹ̀jẹ, 
olukuluku wọn nfi awọn dẹ arakunrin rẹ̀. 

3Ọwoọ wọn ti mura tan lati ṣe buburu, olori 
mbẹ̀re, onidajọ si mbẹ̀re fun ẹsan; ẹni—nla 
nsọ ìro ika rẹ̀, nwọn si nyi i po. 

4 Ẹniti o sànjulọ ninu wọn dàbi ẹ̀gun: ìdu— 
Toṣiṣin julọ mú jù ẹgún ọgbà lọ: ọjọ awọn oliiṣọ 
rẹ ati ti ìbẹwo rẹ de; nisisiyi ni idámu wọn o de. 

5Ẹ má gba ọrẹ̀ kan gbQ, ẹ má si gbẹkẹ̀le 
amẹ̀na kan: pa ilẹkùn ẹnu rẹ mọ fun ẹniti o 
sùn ni ôkan—àiya rẹ. 

6 Nitori ọmọkunrin. nṣàibọwọ fun. baba, 
ọmọbinrin dide si ìya rẹ̀, aya—ọmọ si iyakọ rẹ̀; 
ọta olukuluku ni awọn ara ile rẹ̀. 

T Nitorina emi o ni ireti si Oluwa: emi o duro 
de Ọlọrun igbala mi: Ọlọrun mi yio gbQ temi. 


664 


8Má yọ mi, Iwọ ọta mi: nigbati mo ba 
ṣubu, emi o dide; nigbati mo ba joko li okùi— 
nkur:, Oluwa yio jẹ imọlẹ fun mi. 

9 Emi o rù ibinu Oluwa, nitori emi ti dẹṣẹ si 
i, titi yio fi gbà ẹjọ mi rò, ti yio si ṣe idajọ mi; 
yio mu mi wá si imọlẹ, emi o si ri ododo rẹ̀. 

10 Nitori ọta mi yio ri i, itiju yio si bò ẹniti o 
wipe, Nibo ni Oluwa Ọlọrun rẹ wà? oju mi 
yio ri i, nisisiyi ni yio di itẹ̀mọlẹ bi ẹrẹ̀ ita. 

ti Ọjọ ti a o mọ odi rẹ, ọjọ na ni aṣẹ yio jinà 
rére. 

12 Ọjọ na ni nwọn o si ti Assiria wá sọdọ rẹ, 
ati lati ilu olodi, ati lati ile iṢÁ alagbara titi de odò, 
ati lati okun de okun, ati oke—nla de oke—nla. 

13 Ilẹ na yio si di ahoro fun awọn ti ngbe 
inu rẹ̀, nitori eso ìwa wọn. 

14 Fi ọpa rẹ bQ enia agbo ini rẹ, ti ndágbe 
inu igbò lárin Karmeli: jẹ ki wọn jẹ̀ ni Baṣani 
ati Gileadi, bi ọjọ igbáni. 

15 Bi ọjọ ti o jade kuro ni ilẹ Egipti li emi o fi 
ohuri iyanu han a. 

16 Awọn orilẹ-ẹ̀de yio ri, oju o si tì wọn 
ninu gbogbo agbara wọn: nwọn o fi ọwẹ le 
ẹnu, eti wọn o si di. 

17 Nwọn o lá eripẹ bi ejò, nwọn o si jade 
kuro ninu ihò wọn bi ekòlo ilẹ: nwọn o bẹ̀ru 
Oluwa Ọlọrun wa, nwọn o si bẹ̀ru nitori rẹ. 

18 Tani Ọlọrun bi iwọ, ti o ndari aiṣedede jì, 
ti o nre iyokii ini rẹ̀ kọja? kò dá ibinu rẹ̀ duro 
titi lai, nitori on ni inudidun si ánu. 

19 Yio yipadà, yio ni iyọnú si wa; yio si tẹ̀ 
aiṣedede wa ba; iwọ o si sọ gbogbo ẹ̀ṣẹ wọn 
sinu ọgbun okun. 

20 Iwọ o fi otitọ fun Jakobu, ánu fun Abra— 
hama, ti iwọ ti bura fun awọn baba wa, lati 
ọjọ igbani. 


NAHUMU 


LÒRỌ-ÍMÒ niti Ninefe. Iwe iran Na— 
humu ara Elkoṣi. 

2 Ọlọrun njowu, Oluwa si ngbẹsan; Oluwa 
ngbẹsan, o si kún fun ibinu; Oluwa ngbẹsan li 
ara awọn ọta rẹ̀, o si fi ibinu de awọn ọta rẹ̀. 

3 Oluwa lọra lati binu, o si tobi li agbara, ni 
didasilẹ kì yio da enia buburu silẹ: Oluwa ni 
ọna rẹ̀ ninu ájà ati ninu ìji, awọsanma si ni 
ekuru ẹsẹ̀ rẹ̀. 

40 ba okun wi, o si mu ki o gbẹ, o si sọ 


gbogbo odò di gbigbẹ: Baṣani di alailera, ati 
Karmeli, itànna Lebanoni si rọ. 

5 Awọn oke—nla mì nitori rẹ̀, ati awọn oke 
kékẹ̀ké di yiyẹ̀, ilẹ aiye si joná niwaju rẹ̀, ani 
aiye ati gbogbo awọn ti ngbe inu rẹ̀. 

6 Tani o le duro niwaju ibinu rẹ̀? tani o si le 
duro gba gbigboná ibinu rẹ̀? a dà ibinu rẹ̀ jade 
bi iná, on li o si f$ awọn apata. 

T kere li Oluwa, abo li ọjọ ipọnju; on si mẹ 
awọn ti o gbẹkẹ̀le e. 


Ṣugbọn ikún omi akunrekọja li on fi ṣe 
iparun ibẹ̀ na de opin, okúnkun yio si ma lepa 
awọn ọtfa rẹ̀. 

8 Kili ẹnyin ngbirò si Oluwa? on o ṣe iparun 
de opin, ipọnju kì yio dide lẹrinkeji. 

10 Nitori sá ti a ba ká wọn jọ bi ẹ̀gun, ati sá 
ti wọn iba mu amupara bi ọmúti, a o run wọn 
gẹgẹ bi koriko ti o ti gbẹ de opin. 

11 Ẹnikan ti ọdọ rẹ jade wá, ti o ngbirò ibi si 
Oluwa, olugbìmọ buburu. 

12 Bayi ni Oluwa wi; bi nwọn tilẹ pé, ti 
nwọn si pò niye, ṣugbọn bayi ni a o ke nwọn 
lulẹ, nigbati on o ba kọja. Bi mo tilẹ ti pọn ọ 
loju, emi kì yio pọn ọ loju mọ. 

13 Nitori nisisiyi li emi o fà ajàga rẹ̀ kuro li 
ọrun rẹ, emi o si dá idẹ̀ rẹ wọnni li agbe— 
de—meji. 

14 Oluwa si ti fi aṣẹ kan lelẹ nitori rẹ pe, ki 
a má ṣe gbìn ninu orukọ rẹ mọ: lati inu ile 
ọlọrun rẹ wá li emi o ke ere fifin ati ere didà 
kuro: emi o wà ibojì rẹ; nitori ẹgbin ni iwọ. 

15 Wò o lori oke nla ẹsẹ̀ ẹniti o mu ihìn rere 
Wá, ẹniti o nkede alafia! Iwọ Juda, pa aṣẹ rẹ ti 
o ni irònu mọ, san ẹ̀jẹ rẹ: nitori enia buburu 
kì yio kọja lárin rẹ mọ; a ti ké e kuro patapata. 
2 1 ATUNIKA de iwaju rẹ (Ninefe): pa ile— 

iṣọ mọ, ṣọ ẹna na, di àmurẹ̀ ẹ̀gbẹ rẹ ko 
le, mura gírigiri. 

2 Nitori Oluwa tun pada si ọlanla Jakobu, 
gẹgẹ bi ọlanla Israeli: atunidanù: ti tú wọn 
dani, nwọn si ba ẹka àjara wọn jẹ. 

3 A sọ asà awọn ọkunrin alagbara rẹ̀ di pupa, 
awọn akin wọn wò odòdé: kẹkẹ ogun yio ma 
kọ bi iná li ọjọ ipése rẹ̀, igi firi li a o si mì tìti. 

4 Ariwo kẹkẹ ni igboro, nwọn o si ma gbún 
ara wọn ni òna gbigbòro, nwọn o dabi etùfu, 
nwọn o kẹ̀ bi mànamána. 

5 On o ṣe aṣàro awọn ọlọla rẹ̀: nwọn o kọsẹ̀ 
ni irìn wọn; nwọn o yara si ibi odi rẹ̀, a o si 
pẹ̀se abo rẹ̀. 

6 A o ṣi ilẹkun odò wọnni silẹ, a o si sọ afin 
na di yiye. 

7 Eyi ti a ti fi idi rẹ̀ mulẹ li a o si dì ni igbekun 
lọ, a o si mu u goke wá, ati awọn iranṣẹbinrin 
rẹ̀ yio fi oh(in bi ti oriri ṣe amẹna rẹ̀, nwọn a ma 
lù aiya wọn. 

8Ṣugbọn Ninefe li ọjọ ti o ti wà bi adagun 
omi: sibẹ̀ nwọn o salọ kuro. Duro, duro! ni 
nwọn o ma ke; ṣugbọn ẹnikan kì yio wò ẹhìn. 

8 Ẹ ko ikogun fàdakà, ẹ ko ikogun Wurà! ati 
iṣura wọn ailopin na, ati ogo kuro ninu gbogbo 
ohunelò ti a fẹ̀. 


NAHUMU 1—3 
10On ti sòfo, o ti di asan, o si di ahoro: aíiyà si 
yQ, ékún nlù ara wọn, irora pupò si wà ninu 
gbogbo ẹgbẹ, ati oju gbogbo wọn si kò dudu jọ. 

ti Nibo ni ibugbé awọn kiniun wà, ati ibujẹ 
awọn ọmọ kiniun, nibiti kiniun, ani agbà kl— 
niun, ti nrìn, ati ọmọ kiniun, kò si si ẹniti o 
dẹruba wọn? 

12 Kiniun ti fàya pẹrẹpẹrẹ tẹrún fun awọn 
ọmọ rẹ̀, o si fun li ọrun pa fun awọn abo ki— 
niun rẹ̀, o si fi ohun ọdẹ kún isà rẹ̀, ati ihò rẹ̀ 
fun onjẹ agbara. 

13 Kiyesi i, emi dojukọ ọ, ni Oluwa awọn 
ọmọ ogun wi, emi o si fi kẹkẹ rẹ̀ wọnni joná 
ninu ẹ̀fin, idà yio si jẹ ọmọ kiniun rẹ wọnni 
run: emi o si ke ohun ọdẹ rẹ kuro lori ilẹ aiye, 
ohùn awọn ojiṣẹ rẹ li a kì yio si tún gbọ mọ. 


1 EGBE ni fun ilu ẹjẹ̀ nì! gbogbo rẹ̀ kun 
fun eké, ati olẹ̀, ijẹ kò kuro; 

2 Ariwo pàṣan, ati ariwo kikún kẹkẹ, ati ti 
ijọ awọn ẹṣin, ati ti fifò kẹkẹ. 

3 Ẹlẹṣin ti gbe idà rẹ̀ ti nkọ màna, ati ọkò rẹ̀ 
ti ndán yànran si oke: òpọlọpọ si li awọn ẹniti 
a pa, ati ọpọlọpọ okú; okú kò si ni opin; nwọn 
nkọsẹ̀ li ara okú wọn wọnni: 

4 Nitori ẹpọlọpọ awọn panṣagà agbere ti o 
roju rere gbà, iya ajẹ ti o ntà awọn orílẹ—ẹ̀de 
nipasẹ̀ panṣaga rẹ̀, ati idile nipasẹ̀ ajẹ rẹ̀. 

5 Kiyesi i, emi dojukẹ ọ, ni Oluwa awọn 
ọmọ-—ogun wi; emi o si ká aṣọ itẹlẹdi rẹ li oju 
rẹ, emi o si fi ihòho rẹ hàn awọn orilẹ—ẹ̀de, 
ati itiju rẹ hàn awọn ilẹ̀ ọba. 

6 Emi o da ẹgbin ti o ni irira si ọ lara, emi o 
si sọ ọ di alaimôẹ, emi o si gbe ọ kalẹ bi ẹni 
ifiṣẹlẹyà. 

7 Yio si ṣe pe, gbogbo awọn ti o wò ọ yio sa 
fun ọ, nwọn o si wipe, A ti fi Ninefe ṣòfo: 
tani yio kẹdíin rẹ̀? nibo ni emi o ti wá olutù— 
nu fun ọ? 

8Iiwọ ha sàn ju No—ammoni, eyiti o wà 
lárin odò ti omi yika kiri, ti agbara rẹ̀ jẹ okun, 
ti odi rẹ̀ si ti inu okun jade wá? 

8 Etiopia ati Egipti li agbara rẹ̀, kò si li opin; 
Puti ati Lubimu li awọn olùranlọwọ rẹ. 

10 Sibẹ̀sibẹ̀ a kú o lọ, o lọ si oko-ẹrú: awọn 
ọmọ WẹwWẹ rẹ̀ li a fi ṣánlẹ̀ pẹlu li ori ita gbogbo; 
nwọn si di ibò nitori awọn ọlọla rẹ̀ ọkunrin, 
gbogbo awọn ọlọla rẹ̀ li a si fi ẹwòn dì. 

ti Iwọ pẹlu o si yòô ọti; a o si fi ọ pamọ, iwọ 
pẹlu o si ma ṣe afẹri àbò nitori ti ọta na. 

12 Gbogbo ile—iṣọ agbara rẹ yio dabi igi 
ọpọtọ pẹlu akọpọn ọpọtọ: bi a ba gbọn wọn, 
nwọn o si bọ si ẹnu ọjẹun. 


HABAKKUKU 1,2 

13 Kiye si i, obinrin li awọn enia rẹ larin rẹ: 
oju ibodẹ̀ ilẹ rẹ li a o ṣi silẹ gbaguda fun awọn 
ọta rẹ: iná yio jo ikere rẹ. 

14 Iwọ pọn omi de ihamọ, mu ile iṣọ rẹ le: 
Wò inu amẹ, ki o si tẹ̀ erupẹ̀, ki o si ṣe ibiti a 
nsun okuta—amò ki o le. 

15 Nibẹ̀ ni iná yio jo ọ run; idà yio ké ọ 
kuro, yio si jẹ ọ bi kòkoro: sọ ara rẹ di pupọ 
bi kòkoro, si sọ ara rẹ di pupò bi éṣu. 

16 Iwọ ti sọ awọn oniṣòwo rẹ di pupò jù 
iràwọ oju ọrun lọ: kokòro nà ara rẹ̀, o si fò 
lọ. 


17 Awọn alade rẹ dabi eṣú, awọn ọgagun rẹ 
si dabi ẹlẹngà nla, eyiti ndô sinu ọgbà la ọjọ 
otutù, ṣugbọn nigbati 6rùn là, nwọn sa lọ, a 
kò sì mò ibiti wọn gbe wà. 

18 Awọn olùṣọ agùtan rẹ nt6ôgbe, Iwọ ọba 
Assiria: awọn ọlọla rẹ yio ma gbe inu ekuru: 
awọn enia rẹ si tuka lori oke—nla, ẹnikan kò 
si ké wọn jọ. 

19 Kò si ipajumọ fun ifarapa rẹ; ọgbẹ rẹ kún 
fun irora, gbogbo ẹniti o gbQ ihin rẹ yio pàtẹwọ 
le ọ lori, nitori li ori tani ìwa—buburu rẹ kò ti 
kọja nigbagbogbo? 


HABAKKUKU 


l " rọ-ìmọ ti Habakkuku woli rí. 

2 Oluwa, emi o ti ke pẹ to, ti iwọ kì yio fi 
gbé! ti emi o kigbe si ọ, niti Ìwa—ipa, ti iwọ kì 
yio si gbalà! 

3 Éṣe ti o mu mi ri aiṣedede, ti o si jẹ ki nma 
wò ìwa-ìka? nitori ikôgun ati Ìwa—ipá wà ni— 
Waju mi: awọn ti si nrú ijà ati àwò soke mbẹ. 

4 Nitorina li ofin ṣe di ẹ̀rọ, ti idajọ kò si jade 
lọ li ẹté; nitoriti ẹni buburu yí olododo ka; ni— 
torina ni idajọ ẹbi ṣe njade. 

5Ẹ wò inu awọn keferi, ki ẹ si wò o, ki hà 
ki o si ṣe nyin gidigidi: nitoriti emi o ṣe iṣẹ 
kan li ọjọ nyin, ti ẹ kì yio si gbagbé, bi a tilẹ sọ 
fun nyin. 

6 Nitoripe, wò o, emi gbe awọn ara Kaldea 
dide, orilẹ—ẹ̀de ti o korò, ti o si yára, ti yio rìn 
ibú ilẹ na ja, lati ni ibùgbe wọnni, ti kì iṣe ti 
wọn. 

TNwọn ni ẹ̀ru, nwọn si fò ni laiyà: idajọ 
Wọn, ati ọlanla wọn, yio ma ti inu wọn jade. 

8 Ẹṣin wọn pẹlu yara jù ẹkùn lọ, nwọn si 
muná jù ikôkò aṣalẹ lọ: ẹlẹṣin wọn yio si tàn 
ara wọn ka, ẹlẹṣin wọn yio si ti òna jijìn rére 
Wá; nwọn o si fò bi idì ti nyára lati jẹun. 

9 Gbogbo wọn o si wá fun ìwa—ipá; iwò oju 
Wọn o si wà siwaju, nwọn o si kô igbẹ̀kun jọ 
bi yanrìn. 

10 Nwọn o si ma fi awọn ọba ṣẹsín, awọn 
ọmọ alade yio si di ẹni-ẹ̀gan fun wọn: gbogbo 
ibi agbara ni nwọn o si fi rẹrìn; nitoripe nwọn 
o ko erupẹ̀ jọ, nwọn o si gbà a. 

Ni Nigbana ni inu rẹ̀ yio yipadà, yio si 
rekọja, yio si ṣẹ̀, ni kikà agbara rẹ̀ yi si iṣẹ 
òriṣa rẹ̀. 


12 Lati aiyeraiye ki iwọ ti wà? Oluwa Ọlọ— 
run ini, Ẹni Mim€6 mi? awa kì yio kú. Oluwa, 
iwọ ti yàn wọn fun idajọ; Ọlọrun alagbara, 
iwọ ti fi ẹsẹ̀ wọn mulẹ fun ibawi. 

13 Oju rẹ mẹ jù ẹniti iwò ibi lọ, iwọ kò si lẹ̀ 
Wò ìwa-ìka: nitori kini iwọ ha ṣe nwò awọn ti 
nhùwa arekerekẹ̀, ti o si pa ẹnu rẹ mọ, nigbati 
ẹni—buburu jẹ ẹniti iṣe olododo jù u run? 

14 Ti iwọ si nṣe enia bi ẹja okun, bi ohun ti 
nrakò, ti kò ni alakoso lori wọn? 

15 Iwọ ni àwọn lati fi gbé gbogbo wọn, nwọn 
nfi àwọn mu wọn, nwọn si nfi awò wọn kò 
Wọn: nitorina ni nwọn ṣe nyò, ti inu wọn si 
ndùn. 

16 Nitorina, nwọn nrubọ si àwọn wọn, nwọn 
si nsin turari fun awò wọn; nitorl nipa wọn ni 
ipin wọn ṣe li ọrá, ti onjẹ wọn si fi di pupò. 

17 Nitorina, nwọn o ha ma dà àwọn wọn, 
nwọn kì yio ha dẹkun lati ma f6 orilẹ—ẹ̀de 


gbogbo? 
2 "LORI ibuṣẹ mi li emi o duro, emi o si 
gbe ara mi kà ori alore, emi o si ṣọ lati ri 
ohun ti yio sọ fun mi, ati ẹ̀si ti emi o f$, nigbati 
a ba mba mi wi. 
2Cluwa si da mi lohùn, o si wipe, Kọ iran na, 
ki o si hàn a lara wàlá, ki ẹniti nkà a, le ma sare. 
3Nitori iran na jẹ ti igbà kan ti a yàn, yio 
ma yára si igbẹhìn, kì yio si ṣeke, bi o tilẹ̀ pẹ, 
duro dẹ̀ e, nitori ni dide, yio de, kì yio pẹ. 
4 Kiyesi i, ọkàn rẹ̀ ti o gbega, kò duro ṣinṣin 
ninu rẹ̀: ṣugbọn olododo yio wà nipa ìgbagbé rẹ̀. 
5 Bẹni pẹlu, nitoriti ọti—waini li ẹtàn, agbe— 
raga enia li on, kì isi simi, ẹniti o sọ ifẹ rẹ̀ di 


667 


gbigbôrò bi ipò—okú, o si dabi ikú, a kò si lẹ̀ tẹ 
ẹ lọrun, ṣugbọn o kô gbogbo orilẹ-—ẹ̀de jọ si 
ọdọ, o si gbá gbogbo enia jọ si ọdọ rẹ̀: 

6 Gbogbo awọn wọnyi kì yio ma pa owe si i, 
ti nwọn o si ma kọ orin owe si i, wipe, Egbe ni 
fun ẹniti nmu ohun ti kì iṣe tirẹ̀ pò si i! yio ti pẹ 
to? ati fun ẹniti ndi ẹrẹ̀ ilọnilọwọgbà ru ara rẹ̀. 

7 Awọn ti o yọ ọ lẹnu, kì yio ha dide lojiji? 
awọn ti o wahalà rẹ kì yio ha ji? iwọ kì yio ha 
si di ikogun fun wọn? 

8 Nitori iwọ ti kú orilẹ-ẹ̀de pupọ, gbogbo 
iyokù awọn enia na ni yio kò ọ; nitori ẹjẹ̀ 
enia, ati ìwa—ipá ilẹ na, ti ilu na, ati ti gbogbo 
awọn ti ngbe inu rẹ̀. 

9 Egbe ni fun ẹniti njẹ erẹ̀ ijẹkujẹ si ile rẹ̀, 
ki o lẹ̀ ba gbe itẹ rẹ̀ ka ibi giga, ki a lẹ̀ ba gbà a 
silẹ kuro lọwọ ibi! 

10 Iwọ ti gbìmọ itìju si ile rẹ, nipa kike enia 
pupò kuro, o si ti ṣẹ̀ si ọkàn rẹ. 

ti Nitoriti okuta yio kigbe lati inu ogiri Wá, 
ati igi—idábu lati inu òpo wá yio si da a lohùn. 

12 Egbe ni fun ẹniti o fi ẹjẹ̀ kọ ilu, ti o si fi 
aiṣedede tẹ̀ ilu nla do. 

13 Kiyesi i, ti Oluwa awọn ọmọ—ogun kẹ 
pe, ki awọn enia na ma ṣe lala fun iná, ati ki 
awọn enia na si ma ṣe ara wọn li árẹ̀ fun asan? 

14 Nitoriti aiye yio kún fun ìmọ ogo Oluwa, 
bi omi ti bò okun. 

15 Egbe ni fun ẹniti o fi ohun mimu fun ala— 
dugbo rẹ̀, ti o si fi ọti—lile rẹ fun u, ti o si jẹ ki o 
mu amupara pẹlu, ki iwọ ba le wò ihòho wọn! 

16 Itìju bò ọ nipò ogo, iwọ mu pẹlu, ki abẹ 
rẹ le hàn, ago ọwé ọtun Oluwa ni a o yipadà 
si ọ, ati ité itìju sára ogo rẹ. 

1? Nitori ti ìwa—ipá ti Lebanoni yio bò ọ, ati 
ikogun awọn ẹranko, ti o bà wọn li ẹ̀ru, nitori 
ẹjẹ̀ enia, ati ìwa ipá ilẹ na, ti ilu na, ati ti 
gbogbo awọn ti ngbe inu rẹ̀. 

18 Erẹ̀ kini ere fínfin nì, ti oniṣọna rẹ̀ fi gbẹ 
ẹ; ere didà, ati olukọ eké, ti ẹniti nṣe iṣẹ rẹ̀ fi 
gbẹkẹ̀le e, lati ma ṣe ere ti o yadi? 

19 Egbe ni fun ẹniti o wi fun igi pe, Ji; fun 
okuta ti o yadi pe, Dide, on o kẹ̀ ni! Kiyesi i, 
Wurà ati fàdakà li a fi bò o yika, kò si si emi kan 
ninu rẹ̀. 

20 Ṣugbọn. Oluwa mbẹ ninu tempili rẹ̀ 
mimé; jẹ ki gbogbo aiye pa rẹ̀rọ niwaju rẹ̀. 
3 1ADURA Habakkuku woli lara Sigionoti. 

2 Oluwa, mo ti gbé ohún rẹ, ẹ̀ru si bà mi: 
Oluwa, mu iṣẹ rẹ sọji lárin ọdun, lárin ọdun 
sọ wọn di mimẹò; ni ibinu ranti ánu. 


HABAKKUKU 2, 3 
3 Ọlọrun yio ti Temani Wá, ati Ẹni Mim 
lati oke Parani. Ogo rẹ̀ bò awọn ọrun, ilẹ aiye 
si kun fun iyìn rẹ̀. 

4Didán rẹ̀ si dabi imọlẹ; itanṣan nti iha rẹ̀ 
Wá: nibẹ̀ si ni ipamọ agbara rẹ̀ wà. 

5 Ajàkalẹ arùn nlọ niwaju rẹ̀, ati okunrun 
njade lati ẹsẹ̀ rẹ̀ lọ. 

60 duro, o si wòn ilẹ aiye: o wò, o si mu 
awọn orilẹ—ẹ̀de warìri; a si tú awọn oke—nla 
aiyeraiye ká, awọn òkẹ̀kékẹké aiyeraiye si 
tẹba: òna rẹ̀ aiyeraiye ni. 

7 Mo ri agọ Kuṣani labẹ ipọnju: awọn aṣọ— 
ikele ilẹ̀ Midiani si warìri. 

8Oluwa ha binu si awọn odò? ibinu rẹ̀ ha 
Wà si awọn odò? ibinu rẹ̀ ha wà si okun, ti 
iwọ fi ngùn ẹṣin rẹ ati kẹkẹ igbàla rẹ? 

9 A ṣi ọrun rẹ̀ silẹ patapata, gẹgẹ bi ibura 
awọn ẹ̀ya, ani òrọ rẹ. Iwọ ti fi odò là ilẹ 
aiye. 

10 Awọn oke—nla ri ọ, nwọn si warìri: akú— 
nya omi kọja lọ: ibú fẹ ohúnn rẹ̀, o si gbe ọwọ 
rẹ̀ si oke. 

ti Orún ati oṣupa duro jẹ ni ibùgbe Wọn: ni 
imọlẹ ọfà rẹ ni nwọn lọ, ati ni didán ẹkọ rẹ ti 
nkọ màna. 

12 Ni irúnu ni iwọ rìn ilẹ na ja, ni ibinu ni 
iwọ ti tẹ̀ awọn orilẹ—ede rẹ̀. 

13 Iwọ jade lọ fun igbàla awọn enia rẹ, fun 
igbàla ẹni atororosi rẹ; iwọ ti ṣá awọn olori 
kuro ninu ile awọn enia buburu, ni fifi ipinlẹ 
hàn titi de ọrún. 

14 Iwọ ti fi pa rẹ̀ lu awọn olori iletò rẹ̀ já: 
nwọn rẹ̀ jade bi aájà lati tu mi ka: ayò wọn ní 
bi ati jẹ talakà run nikòkọ. 

15 Iwọ fi awọn ẹṣin rẹ rìn okun ja, okìti 
omi nla. 

16 Nigbati mo gbẹ, ikùn mi warìri; etẹ̀ mi 
gbọn li ohùn na; ibàjẹ wò inu egungun mi lọ, 
mo si warìri ni inu mi, kì emi ba le simi li ọjọ 
ipọnju: nigbati o ba goke tò awọn enia lọ, yio 
ke wọn kuro. 

17 Bi igi ọpòtọ kì yio tilẹ tanná, ti eso kò si 
ninu àjara; iṣẹ igi—olifi yio jẹ aṣedanii, awọn 
oko kì yio si mu onje wá; a o ke agbo-ẹran 
kuro ninu agbo, ọwọ ẹran kì yio si si ni ibù— 
so mọ: 

18 Ṣugbọn emi o ma yò ninu Oluwa, emi o 
ma yò ninu Ọlọrun igbàla mi. 

19 Oluwa Ọlọrun ni agbara mi, on o si ṣe 
ẹsẹ̀ mi bi ẹsẹ̀ agbònrin, lori ibi giga mi ni yio 
si mu mi rìn. Si olori akọrin lara ohun—ọnà 
orin olokùn mi. 


SEFANIAH 


TỌRỌ Oluwa ti o tò Sefaniah wá ọmọ 
Kuṣi, ọmọ Gedaliah, ọmọ Amariah, ọmọ 
Hisikiah, li ọjọ Josiah, ọmọ Amoni ọba Juda. 

2 Oluwa wipe, emi o mu gbogbo nkan kuro 
lori ilẹ na patapata. 

3 Emi o mu enia ati ẹranko kuro; emi o mu 
ẹiyẹ oju ọrun kuro, ati ẹja inu okun, ati ohun 
idigbòlu pẹlu awọn enia buburu; emi o si ké 
enia kuro lori ilẹ, ni Oluwa wi. 

4 Emi o nà ọwẹ mi pẹlu sori Juda, ati sori 
gbogbo ara Jerusalemu; emi o si ké iyokú 
Baali kuro nihinyi, ati orukọ Kemarimu pẹlu 
awọn alufa; 

5 Ati awọn ti nsìn ogun ọrun lori orule: 
awọn ti nsìn, ti nfi Oluwa bura, ti si nfi Mal— 
komu bura; 

6 Ati awọn ẹniti o yipadà kuro lọdọ Oluwa; 
ati awọn ẹniti kò ti wá Oluwa, bẹni nwọn kò 
si bẹ̀re rẹ̀. 

T Pa ẹnu rẹ mọ niwaju Oluwa Ọlọrun: ni— 
toriti ọjọ Oluwa kú si dẹ̀dẹ: nitori Oluwa ti 
pesẹ̀ ẹbọ kan silẹ̀, o si ti yà awọn alapòjẹ rẹ̀ si 
mim6. 

8 Yio si ṣe li ọjọ ẹbọ Oluwa, ti emi o bẹ̀ 
awọn olori wò, ati awọn ọmọ ọba, ati gbogbo 
iru awọn ti o wò ajéji aṣọ. 

9 Li ọjọ na gan li emi o bẹ̀ gbogbo awọn ti 
nfò le iloro wò pẹlu, ti nfi ìwà—ipá on ẹ̀tan 
kún ile oluwa wọn. 

10 Yio si ṣe li ọjọ na, li Oluwa wi, ohùún 
ẹkún yio ti ihà bodẹ̀—ẹja wá, ati hihu lati ihà 
keji wá, ati iro nla lati oke—kékẹ̀ké wọnni wá. 

ti Hu, ẹnyin ara Maktẹsi, nitoripe gbogbo 
enia oniṣòwo li a ti ke lu ilẹ; gbogbo awọn 
ẹniti o nrú fàdakà li a ke kuro. 

12 Yio si ṣe li akokò na, li emi o fi fitilà wá Je— 
rusalemu kiri, emi o si bẹ̀ awọn enia ti o silẹ 
sinu gẹ̀dẹgẹdẹ̀ wọn wò: awọn ti nwi li ọkàn 
wọn pe, Oluwa kì yio ṣe rere, bẹni kì yio ṣe 
buburu. 

13 Nitorina ogun wọn o di ikégun, ati ilẹ wọn 
yio di ahoro: nwọn o kẹ ile pẹlu, ṣugbọn nwọn 
kì yio gbe inu wọn, nwọn o si gbìn ọgbà àjara, 
ṣugbọn nwọn kì yio mu ọti—Waini inu rẹ̀. 

14 Ọjọ nla Oluwa kú si dẹ̀dẹ, o kú si dẹ̀dẹ̀, o 
si nyara kánkan, ani ohùn ọjọ Oluwa: alagba— 
Ta ọkunrin yio sọkun kikorò nibẹ̀. 

15 Ọjọ na ọjọ ibinu ni, ọjọ iyọnu, ati ipọnju, 
ọjọ ofò ati idahoro, ọjọ okúnkun ọti okúdu, 
ọjọ kiiku ati okunkun biribiri, 


16 Ọjọ ipẹ̀ ati idagirì si ilu olodi wọnni ati si 
iṣọ giga wọnni. 

17 Emi o si mu ipọnju wá bá enia, ti nwọn o 
ma rìn bi afọju, nitori nwọn ti dẹṣẹ si Oluwa: 
ẹjẹ̀ wọn li a o si tú jade bi ekuru, ati ẹran—ara 
wọn bi igbẹ. 

18 Fadakà wọn tabi wurà wọn kì yio lẹ̀ gbà 
Wọn li ọjọ ìbinu Oluwa: ṣugbọn gbogbo ilẹ̀ na 
li a o fi iná ijowu rẹ̀ parun: nitori on o fi iyara 
mu gbogbo awọn ti ngbe ilẹ na kuro. 


1 Ẹ kô ara nyin jọ pò, ani, ẹ kújọ pò orilẹ— 
ede ti kò nani; 

2 Ki a to pa aṣẹ na, ki ọjọ na to kọja bi 
iyàngbò, ki gbigboná ibinu Oluwa to de ba 
nyin, ki ọjọ ibinu Oluwa ki o to de ba nyin. 

3 Ẹ wá Oluwa, gbogbo ẹnyin ọlọkàn tutù aiye, 
ti nṣe idajọ rẹ̀; ẹ wá ododo, ẹ wá ìwa—pẹ̀lẹ: boya 
a o pa nyin mọ li ọjọ ibinu Oluwa. 

4 Nitoripe a o kò Gasa silẹ, Aṣkeloni yio si 
dahoro: nwọn o le Aṣdodu jade li ọsangangan, 
a o si fà Ekronu tu kuro. 

5 Sgbe ni fun awọn ẹniti ngbe agbẹ̀gbe okun, 
orilẹ—ẹ̀de awọn ara Kereti! òrọ Oluwa dojukọ 
nyin; iwọ Kenaani, ilẹ awọn ara Filistia, emi o 
tilẹ oa ọ run, ti ẹnikan kì yio gbe ibẹ̀ mọ. 

6 Agbegbe okun yio si jẹ ibujoko ati agọ fun 
awọn olùṣọ agutan, ati agbo fun agbo—ẹran. 

T Agbegbe na yio si wà fun iyokú ile Juda; 
nwọn o jẹ̀ li ori wọn: ni ile Aṣkeloni wọnni ni 
nwọn o dúibulẹ li aṣalẹ: nitori Oluwa Ọlọrun 
Wọn yio bẹ̀ wọn wò, yio si yi igbẹ̀kun wọn padà 
kuro. 

8 Emi ti gb ẹgàn Moabu, ati ẹlẹyà awọn 
ọmọ Ammoni, nipa eyiti nwọn ti kẹgàn awọn 
enia mi, ti nwọn si ti gbe ara wọn ga si agbẹ̀gbe 
WọỌr. 

9 Nitorina bi emi ti wà, li Oluwa awọn 
ọmọ-ogun wi, Ọlọrun Israeli, Dajudaju Moa- 
bu yio dabi Sodomu, ati awọn ọmọ Ammoni 
bi Gomorra, bi titàn wẹ̀repe, ati bi ihò iyọ, ati 
ìdahoro titi lai, iyokù awọn enia mi o kò wọn, 
iyokú awọn orilẹ—ẹòde mi yio si jogun wọn. 

10 Eyi ni nwọn o ni nitori igberaga wọn, 
nitoripe nwọn ti kẹgàn, nwọn si ti gbe ara 
Wọri ga si enia Oluwa awọn ọmọ—ogun. 

ti Oluwa yio jẹ ibẹ̀ru fun wọn: nitori on o 
mu ki gbogbo òriṣa ilẹ aiye ki o rú; enia yio si 
ma sin i, olukuluku lati ipò rẹ̀ wá, ani gbogbo 
erekúiṣu awọn keferi. 


12Ẹnyin ara Etiopia pẹlu, a o fi idà mi pa 
nyin. 

13On o si nà ọwé rẹ̀ si ihà ariwa, yio si pa 
Assiria run; yio si sọ Ninefe di ahoro, ati di 
gbigbẹ bi aginjù. 

14 Agbo-—ẹran yio si dùbulẹ li arin rẹ̀, gbogbo 
ẹranko awọn orilẹ—ẹ̀de: ati ẹiyẹ òfu ati ôrẹ̀ yio 
ma gbe atẹrìgbà rẹ̀, ohùn wọn yio kọrin li oju 
fẹ̀rese; idahoro yio wà ninu iloro: nitoriti on o 
ṣi iṣẹ kedari silẹ. 

15 Eyi ni ilu alayò na ti o ti joko lainani ti o 
wi li ọkàn rẹ̀ pe, Emi ni, kò si si ẹnikan ti nmbẹ 
lẹhìn mi: on ha ti ṣe di ahoro bayi, ibùgbe fun 
ẹranko lati dubulẹ si! olukuluku ẹniti o ba 
kọja lọdọ rẹ̀ yio pòṣe yio si mì ọwọ rẹ̀. 


1EGBE ni fun ọlọtẹ ati alaimQ, fun ilu 
aninilara nì. 

2 On kò fetisi ohùn na; on kò gba ẹké; on kò 
gbẹkẹ̀le Oluwa; on kò sunmọ ọdọ Ọlọrun rẹ̀. 

3 Awọn olori rẹ̀ ti o wà lárin rẹ̀ kiniun ti nke 
ramùramù ni nwọn; awọn onidajọ rẹ̀ ikòkò 
aṣálẹ ni nwọn; nwọn kò sán egungun titi di 
owurẹ̀. 

4 Awọn woli rẹ̀ gberaga, nwọn si jẹ ẹlẹtàn 
enia: awọn alufa rẹ̀ ti ba ibi mimọ jẹ: nwọn ti 
rú ofin. 

5 Oluwa li olôtọ lárin rẹ̀, kì yio ṣe buburu: li 
oroWurẹ li o nmu idajọ rẹ̀ wá si imọlẹ, kì 
itase; ṣugbọn awọn alaiṣôtọ kò mọ itìju. 

6Mo ti ke awọn orilẹ—òde kuro; ile giga 
wọn dahoro; mo sọ ita wọnni di ofo, tobẹ̀ ti 
ẹnikan kò kọja ihà ibẹ̀: a pa ilu wọnni run, 
tobẹ ti kò si enia kan, ti kò si ẹniti ngbe ibẹ̀. 

7 Emi wipe, Lotọ iwọ o bẹ̀ru mi, iwọ o gba 
ẹké; bẹni a kì ba ti ke ibujoko wọn kuro, bi o 
ti wù ki mo jẹ wọn ni iyà to: ṣugbọn nwọn 
dide ni kùtukùtu, nwọn ba gbogbo iṣẹ wọn jẹ. 

8 Nitorina ẹ duro dẹ̀ mi, ni Oluwa wi, titi di 
ọjọ na ti emi o dide si ohun—ọdẹ: nitori ipin— 
nu mi ni lati kú awọn orilẹ—ẹ̀de jọ, ki emi ki o 


HAGGAI 1 
le kô awọn ilẹ ọba jọ, lati dà irúnu mi si ori 
Wọn, ani gbogbo ibinu mi gbigbona: nitori a o 
fi iná owu mi jẹ gbogbo aiye run. 

8 Nitori nigbana li emi o yi ẹ̀de mimọ si 
awọn enia, ki gbogbo wọn ki o le ma pẹ̀ orukọ 
Oluwa, lati fi ọkàn kan sìn i. 

10 Lati oke odò Etiopia awọn ẹlẹbẹ̀ mi, ani 
ọmọbinrin afunká mi, yio mu ọrẹ mi wá. 

ti Li ọjọ na ni iwọ kì yio tijú, nitori gbogbo 
iṣe rẹ, ninu eyiti iwọ ti dẹṣẹ si mi: nitori nigba— 
na li emi o mu awọn ti nyò ninu igberaga rẹ 
kuro larin rẹ, iwọ kì yio si gberaga mọ li oke 
mim mi. 

12Emi o fi awọn otòṣi ati talakà enia silẹ 
pẹlu lárin rẹ, nwọn o si gbẹkẹ̀le orukọ Oluwa. 

13 Awọn iyokù Israeli kì yio hùwa ibi, bẹni 
nwọn kì yio sòrọ eke, bẹni a kì yio ri ahọn are— 
kerekẹ̀ li ẹnu wọn: ṣugbọn nwọn o jẹun nwọn 
o si dubulẹ, ẹnikan kì yio si dẹ̀ruba wọn. 

14 Kọrin, iwọ ọmọbinrin Sioni; kigbe, iwọ 
Israeli; fi gbogbo ọkàn yò, ki inu rẹ ki o si 
dùn, iwọ ọmọbinrin Jerusalemu. 

15 Oluwa ti mu idajọ rẹ wọnni kuro, o ti tì 
ọta rẹ jade: ọba Israeli, ani Oluwa, mbẹ lárin 
rẹ: iwọ kì yio si ri ibi mọ. 

16 Li ọjọ na a o wi fun Jerusalemu pe, Iwọ má 
bẹ̀ru: ati fun Sioni pe, Má jẹ ki ọwú rẹ ki o dẹ̀. 

17 Oluwa Ọlọrun rẹ li agbara li árin rẹ; yio 
gbà ni là, yio yò li ori rẹ fun ayò; yio simi ninu 
ifẹ rẹ̀, yio fi orin yò li ori rẹ. 

18 Emi o kô awọn ti o banujẹ fun ajọ mimọ jọ 
awọn ti o jẹ tirẹ, fun awọn ti ẹgàn rẹ̀ jasi ẹrù. 

19 Kiyesi i, nigbana li emi o ṣe awọn ti npọn 
ọ li oju: emi a gbà atiro là, emi o si ṣà ẹniti a le 
jade jọ; emi o si sọ wọn di ẹni iyìn ati olokìki 
ni gbogbo ilẹ ti a ti gàn wọn. 

20 Nigbana li emi o mu nyin padà wá, ani li 
akokò na li emi o ṣà nyin jọ: nitori emi o fi 
orukọ ati iyìn fun nyin lárin gbogbo enia 
agbaiye, nigbati emi o yi igbẹ̀kun nyin padà li 
oju nyin, ni Oluwa wi. 


HAGGAI 


l 1 LI ọdun keji Dariusi ọba, li oṣù kẹfa, li 
ọjọ ekini oṣù na, ẹrọ Oluwa wá, nipa 
ọwọ. Haggai woli, sọdọ Serubbabeli ọmọ 
Ṣealtieli, bálẹ Juda, ati sọdọ Joṣua ọmọ Jose— 
deki, olori alufa, wipe, 


2 Bayi li Oluwa awọn ọmọ—ogun wi, Awọn 
enia wọnyi nsọ pe, Akokò kò ti ide, akokò ti a 
ba fi kọ ile Oluwa. 

3Nigbana ni òrọ Oluwa wá nipa Haggai 
Woli, wipe, 


HAGGAI 1, 2 

4 Akokò ha ni fun nyin, ẹnyin, lati ma gbe 
ile ọṣọ nyin, ṣugbọn ile yi wà li ahoro? 

5 Njẹ nisisiyi bayi ll Oluwa awọn ọmọ-— 
ogun wipe, Ẹ kiyesi òna nyin. 

6 Ẹnyin ti fén irugbin pupò, ẹ si mu diẹ wá 
ile; ẹnyin njẹ, ṣugbọn ẹnyin kò yo: ẹnyin 
nmu, ṣugbọn kò tẹ nyin lọrun; ẹnyin mbora, 
ṣugbọn kò si ẹniti o gboná; ẹniti o si ngbowo 
òya rìgbà a sinu ajadi àpo. 

T Bayi li Oluwa awọn ọmọ—ogun wi: Ẹ 
kiyesi òna nyin. 

8 Ẹ gùn ori oke-nla lọ, ẹ si mu igi Wá, ki ẹ si 
kẹ̀ ile na; inu mi yio si dùn si i, a o si yìn mi 
logo, li Oluwa wi. 

9 Ẹnyin tí nreti òpọ, ṣugbọn kiyesi i, diẹ ni; 
nigbati ẹnyin si mu u wá ile, mo si fẹ ẹ danù. 
Nitori kini? ll Oluwa awọn ọmọ—ogun wi. 
Nitori ti ile mi ti o dahoro; ti olukuluku nyin 
si nsare fun ile ara rẹ̀. 

10 Nitorina ni a ṣe dá ìri ọrun duro lori 
nyin, a si da eso ilẹ duro. 

ti Mo si ti pẹ̀ ọdá sori ilẹ, ati sori oke—nla, 
ati sori ọkà ati sori ọti—Wwaini titún, ati sori 
ororo, ati sori ohun ti ilẹ mu jade, ati sori 
enia, ati sori ẹran, ati sori gbogbo iṣẹ ọwọ ẹni. 

12Nigbana ni Serubbabeli ọmọ Ṣealtieli, ati 
Joṣua ọmọ Josedeki, olori alufa, pẹlu gbogbo 
enia iyokù, gba ohùn Oluwa Ọlọrun wọn gbé, 
ati òrọ Haggai woli, gẹgẹ bi Oluwa Ọlọrun wọn 
ti rán a, awọn enia si bẹ̀ru niwaju Oluwa. 

13 Nigbana ni Haggal iranṣẹ Oluwa jiṣẹ 
Oluwa fun awọn enia pe, Emi wà pẹlu nyin, li 
Oluwa wi. 

14 Oluwa si rú ẹ̀mi Serubbabeli ọmọ Ṣeal— 
tieli, bálẹ Juda soke, ati ẹmi Joṣua ọmọ Jose— 
deki, olori alufa, ati ẹmi gbogbo awọn enia 
iyokù; nwọn si wá nwọn si ṣiṣẹ ni ile Oluwa 
awọn ọmọ—ogun Ọlọrun wọn. 

15 Ti ọjọ kẹrinlelogun oṣù kẹfà, li ọdun keji 
Dariusi ọba. 


1 LI oṣù keje, li ọjọ kọkanlelogun oṣù na, 
ni ẹ̀rọ Oluwa wá nipa ọwọ Haggai woli, 
Wipe, 

2 Sọ nisisiyi fun Serubbabeli ọmọ Ṣealtieli, 
bálẹ Juda, ati fun Joṣua, ọmọ Josedeki, olori 
alufa, ati fun awọn enia iyokù pe, 

3 Tali o kù ninu nyin ti o ti ri ile yi li ogo rẹ̀ 
akọṣe? bawo li ẹnyin si ti ri i si nisisiyi? kò ha 
dàbi asan loju nyin bi a fi ṣe akawe rẹ̀? 

4 Ṣugbọn nisisiyi mura giri, Iwọ Serubbabeli, 
li Oluwa wi, ki o si mura giri, Iwọ Joṣua, ọmọ 
Josedeki, olori alufa; ẹ si mura giri gbogbo ẹnyin 


670 


enia ilẹ na, li Oluwa wi, ki ẹ si ṣiṣẹ: nitori emi 
wà pẹlu nyin, li Oluwa awọn ọmọ—ogun wi. 

S Gẹgẹ bi ẹ̀rọ ti mo ba nyin dá majẹmu 
nigbati ẹnyin ti Egipti jade wá, bẹni ẹmi mi 
wà lárin nyin: ẹ máṣe bẹ̀ru. 

6 Nitori bayi ni Oluwa awọn ọmọ—ogun wi, 
pe, Ẹkan ṣa, nigbà diẹ si i, li emi o mì awọn 
ọrun), ati aiye, ati okun, ati iyàngbẹ ilẹ. 

7 Emi o si mì gbogbo orilẹ—ẹ̀de, ifẹ gbogbo 
orilẹ—ẹ̀de yio si de: emi o si fi ogo kún ile yi, li 
Oluwa awọn ọmọ—ogun wi. 

8 Temi ni fàdakà, temi si ni wurà, li Oluwa 
awọn ọmọ—ogun wi. 

9 Ogo ile ikẹhìn yi yio pò jù ti iṣáju lọ, li Olu— 
Wa awọn ọmọ-ogun wi: nihinyi li emi o si fi 
alafia fun ni, li Oluwa awọn ọmọ—ogun wi. 

tÙ Ti ọjọ ikẹrinlelogun oṣù kẹsan, li ọdun 
keji Dariusi, li òrọ Oluwa wá nipa Haggai 
woli, pe, 

ti Bayi li Oluwa awọn ọmọ—ogun wi; bẹ̀re 
ofin lọwọ awọn alufa nisisiyi, pe, 

12 Bi ẹnikan ba rù ẹran mimé ni iṣẹti aṣọ rẹ̀, 
ti o si fi iṣẹti aṣọ rẹ̀ kan àkara, tabi àṣarô, tabi 
ọti—Waini, tabi ororo, tabi ẹrankẹran, yio ha 
jẹ mim? Awọn alufa si dahùn wipe, Bẹkọ. 

13 Haggal si wipe, Bi ẹnikan ti o ba jẹ ala— 
ìmẹ̀ nipa okú ba fi ara kan ọkan ninu Wọnyi, 
yio ha jẹ alaim6? Awọn alufa si dahùn wipe, 
Yio jẹ alaimé. 

14 Nigbana ni Haggai dahùn o si wipe, Bẹni 
enia wọnyi ri, bẹ si ni orilẹ—ẹ̀de yi ri niwaju 
mi, li Oluwa wi; bẹ̀ si li olukuluku iṣẹ ọwọ 
wọn; eyiti nwọn si fi rubọ nibẹ̀ jẹ alaim6. 

15 Njẹ nisisiyi, mo bẹ̀ nyin, ẹ rò lati oni yi 
de atẹhìnwa, ki a to fi okuta kan le ori ekeji 
ninu tempili Oluwa; 

16 Lati ọjọ wọnni wá, nigbati ẹnikan bá de 
ibi ile ogun, mẹwa pere ni: nigbati ẹnikan ba 
de ibi ifunti lati ba gbén ádọta akoto ninu 
ifunti na, ogún pere ni. 

17 Mo fi ìrẹdanù ati imúwòdu ati yìnyin lù 
nyin ninu gbogbo iṣẹ ọwọ nyin: ṣugbọn ẹnyin 
kò yipadà sọdọ mi, li Oluwa wi. 

18 Nisisiyi ẹ rò lati oni lọ de atẹhìnwa, lati 
ọjọ ikẹrinlelogun oṣù kẹsan, ani lati ọjọ ti a ti 
fi ipilẹ tempili Oluwa sọlẹ, ro o. 

19 Eso ha wà ninu abà bi? lôtọ, àjara, ati igi 
òpọtọ, ati pomegranate, ati igi olifi, kò iti so 
sibẹ̀sibẹ̀: lati oni lọ li emi o bukún fun nyin. 

20 Òrọ Oluwa si tún tò Haggai wá li ọjọ 
kẹrinlelogun oṣù na pe, 

21 Sọ fun Serubbabeli, bálẹ Juda, pe, emi o 
mì awọn ọrun ati aiye; 


671 


22 Emi o si bì itẹ awọn ijọba ṣubu, emi o si 
pa agbara ijọba keferi run; emi o si doju awọn 
kẹkẹ̀ de, ati awọn ti o gùn wọn; ati ẹṣin ati 
awọn ẹlẹṣin yio wá ilẹ; olukuluku nipa idà 
arakunrin rẹ̀. 


SEKARIAH. 1, 2 
23Ti ọjọ na, li Oluwa awọn ọmọ—ogun wi, li 
emi o mu ọ, Iwọ Serubbabeli, iranṣẹ mi, ọmọ 
Ṣealtieli, 11 Oluwa wi, emi o si sọ ọ di oruka 
edídi kan: nitoriti mo ti yàn ọ, li Oluwa awọn 
ọmọ-ogun wi. 


SEKARIAH 


1LI oṣù kẹjọ, li ọdun keji Dariusi, li ẹ̀rọ 
Oluwa tò Sekariah wá, ọmọ Berekiah 
ọmọ Iddo woli, pe, 

2 Oluwa ti binu pupò si awọn baba nyin. 

3 Nitorina iwọ wi fun wọn pe, Bayi li Olu— 
wa awọn ọmọ—ogun wi; Oluwa awọn ọmọ— 
ogun wipe, Ẹ yipadà si mi, emi o si yipada si 
nyin, ni Oluwa awọn ọmọ—ogun wi. 

4Ẹ má dàbi awọn baba nyin, awọn ti awọn 
woli iṣaju ti ké si wipe, Bayi li Oluwa awọn 
ọmọ—ogun wi; Ẹ yipadà nisisiyi kuro li ọna 
buburu nyin, ati kuro ninu ìwa—buburu nyin: 
ṣugbọn nwọn kò gbọ, bẹni nwọn kò fetisi ti 
emi, ni Oluwa wi. 

5 Awọn baba nyin, nibo ni nwọn wà? ati 
awọn woli, nwọn ha wà titi aiye? 

6 Ṣugbọn òrọ mi ati ilàna mi, ti mo pa li aṣẹ 
fun awọn iranṣẹ mi woli, nwọn kò ha fi mu 
awọn baba nyin? nwọn si padà nwọn wipe, 
Gẹgẹ bi Oluwa awọn ọmọ-ogun ti rò lati ṣe si 
Wa, gẹgẹ bi òna wa, ati gẹgẹ bi iṣe wa, bẹni o ti 
ṣe si wa. 

71i ọjọ kẹrinlelogun oṣù kọkanla, ti iṣe oṣù 
Sebati, ll ọdun keji Dariusi, li ẹrọ Oluwa tò Se— 
kariah, ọmọ Berekiah ọmọ Iddo woli wá, pe, 

8 Mo ri li oru, si wò o, ọkunrin kan ngun 
ẹṣin pupa kan, on si duro lárin awọn igi mir— 
tili ti o wà ni ibi ôji; lẹhìn rẹ̀ si li ẹṣin pupa, 
adíkalà, ati funfun gbe wa. 

9 Nigbana ni mo wipe, Kini wọnyi oluwa 
mi? Angeli ti mba mi sòrọ si wi fun mi pe, 
emi o fi ohun ti wọnyi jẹ hàn ọ. 

10 Ọkunrin ti o duro lárin awọn igi mirtili si 
dahún o si wipe, Wọnyi li awọn ti Oluwa ti 
rán lati ma rìn soke sodò li aiye. 

ti Nwọn si da angeli Oluwa ti o duro lárin 
awọn igi mirtili na lohùn pe, Awa ti rìn sokẹ̀ 
sodò já aiye, si kiyesi i, gbogbo aiye wà ni isi— 
mi, o si duro jẹ. 

12 Nigbana ni angeli Oluwa na dahùn o si 
wipe, Oluwa awọn ọmọ-ogun, yio ti pẹ to ti 


ìwọ kì yio fi ṣánu fun Jerusalemu, ati fun 
awọn ilu—nla Juda, ti iwọ ti binu si li adọrin 
ọdun wọnyi? 

13 Oluwa si fi òrọ rere ati òrọ itùnu da an— 
geli ti mba mi sòrọ lohùn. 

14 Angeli ti mba mi sọrọ si wi fun mi pe, Iwọ 
kigbe wipe, Bayi li Oluwa awọn ọmọ—ogun wi; 
emi nfi ijowu nla jowu fun Jerusalemu ati fun 
Sioni. 

15 Emi si binu pupòpupọ si awọn orilẹ—ẹde 
ti o gbe jẹ: nitoripe emi ti binu diẹ, nwọn si ti 
kún buburu na lọwọ. 

16 Nitorina bayi li Oluwa wi; mo padà tọ 
Jerusalemu wá pẹlu ánu; Oluwa awọn ọmọ— 
ogun wipe, a o kọ ile mi sinu rẹ̀, a o si ta okùn 
kan jade sori Jerusalemu. 

17 Ma ke sibẹ̀ pe, Bayi li Oluwa awọn ọmọ- 
ogun wi; A o ma fi ire kún ilu—nla mi sibẹ̀; 
Oluwa yio si ma tù Sioni ninu sibẹ̀, yio si yàn 
Jerusalemu sibẹ̀. 

18 Mo si gbe oju mi soke, mo si ri, si kiyesi 
i, iwo mẹrin. 

19 Mo si sọ fun angeli ti o ba mì sòrọ pe, Kini 
wọnyi? O si da mi lohùn pe, Awọn wọnyi ni 
iwo ti o ti tú Juda, Israeli, ati Jerusalemu ka. 

20 Oluwa si fi gbẹnàgbẹnàa mẹrin kan hàn mi. 

21 Nigbana ni mo wipe, kinì awọn wọnyi 
Wá ṣe? O si sọ wipe, Awọn wọnyi ni iwo ti o ti 
tú Juda ka, tobẹ ti ẹnikẹni kò fi gbe ori rẹ̀ 
soke? ṣugbọn awọn wọnyi wá lati dẹruba 
Wọn, lati le iwo awọn orilẹ—ẹ̀de jade, ti nwọn 
gbe iwo wọn sori ilẹ Juda lati tu u ka. 


1 MO si tun gbe oju mi soke, mo si WÒ, si 
kiyesi i, ọkunrin kan ti on ti okùn—-iwòn 
lọwọ rẹ̀. 

2 Mo si wipe, Nibo ni iwọ nlọ? o si wi fun 
mi pe, Lati wòn Jerusalemu, lati ri iye ibú rẹ̀, 
ati iye gigùn rẹ̀. 

3 Si kiyesi i, angeli ti o mba mi sòrọ jade lọ, 
angeli miran si jade lọ ipade rẹ̀. 


SEKARIAH. 2—5 
40 si wi fun u pe, Sare, sọ fun ọdọmọkun— 

rìn yi wipe, a o gbe inu Jerusalemu bi ilu ti kò 

ni odi nitori ọpọ enia ati ohun—ọsìn inu rẹ̀: 

5 Oluwa wipe, Emi o si jẹ odi iná fun u 
yika, emi o si jẹ ogo lárin rẹ̀. 

6 A! a! sá kuro ni ilẹ ariwa, ni Oluwa wi; 
nitoripe bi afẹfẹ mẹrin ọrun ni mo tu nyin 
kakiri, ni Oluwa wi. 

7 Sioni, gba ara rẹ là, iwọ ti o mba 
ọmọbinrin Babiloni gbe. 

8 Nitori bayi ni Oluwa awọn ọmọ—ogun wi; 
lẹhìn ogo li o ti rán mi si awọn orilẹ—ẹ̀de ti nkô 
nyin: nitori ẹniti o tẹ nyin, o tẹ ọmọ oju rẹ̀. 

8 Nitori kiyesi i, emi o gbòn ọwọ mi si orì 
wọn, nwọn o si jẹ ikogun fun iranṣẹ wọn: 
ẹnyin o si mò pe, Oluwa awọn ọmọ—ogun li o 
rán mi. 

10 Kọrin ki o si yẹ, iwọ ọmọbinrin Sioni: sa 
wò o, mo de, emi o si gbe árin rẹ, ni Oluwa wi. 

ti Ọpọlọpọ orilẹ—òde ni yio dapò mọ Olu— 
wa li ọjọ na, nwọn o si di enia mi; emi o si 
gbe árin rẹ, iwọ o si mò pe, Oluwa awọn 
ọmọ-—ogun li o rán mi si ọ. 

12 Oluwa o si jogún Juda iní rẹ̀, nilẹ̀ mimé, 
yio si tun yàn Jerusalemu. 

13 Ẹ dakẹ, gbogbo ẹran—ara niwaju Oluwa: 
nitori a ji i lati ibugbe mim rẹ̀ wá. 

3 tO sì fi Joṣua olori alufa hàn mi, o duro 
niwaju angeli Oluwa, Satani si duro lọwọ 
ọtun rẹ̀ lati kọju ìjà si i. 

2 Oluwa si wi fun Satani pe, Oluwa ba ọ wi, 
ìwọ Satani; ani Oluwa ti o ti yàn Jerusalemu, 
o ba ọ wi: igi iná kọ eyi ti a mu kuro ninu iná? 

3A si wò Joṣua li aṣọ €ri, o si duro niwaju 
angeli na. 

40O si dahùn o wi fun awọn ti o duro niwa— 
ju rẹ̀ pe, Bọ aṣọ éri nì kuro li ara rẹ̀. O si wi 
fun u pe, Wò o, mo mu ki aiṣedede rẹ kuro 
lọdọ rẹ, emi o si wò ọ li aṣọ ẹyẹ. 

5 Mo si wipe, Jẹ ki wọn fi lawàni mim6 wé 
e li ori. Nwọn si fi lawàni mimé wé e lori, 
nwọn si fi aṣọ wò ọ. Angeli Oluwa si duro tì i. 

6 Angeli Oluwa si tẹnu mọ fun Joṣua pe, 

1 Bayi ni Oluwa awọn ọmọ—ogun wi; bi 
ìwọ o ba rìn li ọna mi, bi iwọ o ba si pa aṣẹ mi 
mọ, iwọ o si ṣe idajọ ile mi pẹlu, iwọ o si pa 
afin mi mọ pẹlu, emi o si fun ọ li àye ati rìn 
lárin awọn ti o duro yi. 

8Gbé na, iwọ Joṣua olori alufa, iwọ, ati 
awọn ẹgbẹ rẹ ti o joko niwaju rẹ: nitori ẹni 
iyanu ni nwọn: nitori kiyesi i, emi o mu 
iranṣẹ mi, ẸKA, wá. 


672 


8Nitori kiyesi i, okuta ti mo ti gbe kalẹ ni— 
waju Joṣua; lori okuta kan ni oju meje o wà: 
kiyesi i, emi o fin finfin rẹ̀, ni Oluwa awọn 
ọmọ-ogun wi, emi o si mu aiṣedede ilẹ na kuro 
ni ijọ kan. 

10 Oluwa awọn ọmọ—ogun wipe, ni ọjọ na 
ni olukuluku yio pe ẹnikeji rẹ̀ sabẹ igi àjara ati 
sabẹ igi ọpọtọ. 


4 1 ANGELI ti o mba mi sọrọ sì tún de, o si 
ji mi, bi ọkunrin ti a ji lati oju orun rẹ̀, 

20 si wi fun mi pe, Kini iwọ ri? Mo si wipe, 
mo 'wò, si kiyesi i, òpa fitilà ti gbogbo rẹ̀ jẹ 
wurà, pẹlu kòjo rẹ̀ lori rẹ̀, pẹlu fitilà meje rẹ̀ lori 
rẹ̀, ati àrọ meje fun fitilà mejeje, ti o wà lori rẹ̀: 

3 Igi olifi meji si wà leti rẹ̀, ọkan li apa ọtun 
kòjo na, ati ekeji li apa osì rẹ̀. 

4 )Ao si dahùn mo si wi fun angeli ti o mba 
mi sòrọ, pe, Kini wọnyi, Oluwa mi? 

5 Angeli ti o mba mi sẹòrọ dahùn o si wi fun 
mi pe, Iwọ kò mò ohun ti awọn wọnyi jasi? 
Mo si wipe, Nkò mò, oluwa mi. 

60 si dahùn o si wi fun mi pe, Eyi ni òrọ 
Oluwa si Serubbabeli wipe, Kì iṣe nipa ipá, kì 
iṣe nipa agbara, bikoṣe nipa Ẹmi mi, ni Oluwa 
awọn ọmọ—ogun wWi. 

7 Tani iwọ, Iwọ oke nla? iwọ o di pẹ̀tẹlẹ ni— 
Wajui Serubbabeli: on o si fi ariwo mu okuta 
tenté ori rẹ̀ wá, yio ma kigbe wipe, Ore—ọfẹ, 
ore-ọfẹ si i. 

8 (Ọrọ Oluwa si tò mi wá, wipe, 

8 (Ọwọ Serubbabeli li o pilẹ ile yi; ọwọ rẹ̀ ni 
yio si pari rẹ̀; iwọ o si mò pe, Oluwa awọn 
ọmọ-ogun li o rán mi si nyin. 

10 Ṣugbọn tani ha kẹgàn ọjọ ohun kekere? 
nitori nwọn o yò, nwọn o si ri iwòn lọwọ Se— 
rubbabeli pẹlu meje wọnni; awọn ni oju Olu-— 
wa, ti o nsare sihin sọhun ni gbogbo aiye. 

ti Mo si dahun, mo si sọ fun u pe, Kini 
awọ3 igi olifi meji wọnyi jasi, ti o wà lì apá 
ọtun fitilà ati li apá osì rẹ̀? 

12 Mo si tún dahùn, mo si sọ fun u pe, Kini 
awọ3 ẹka meji igi olifi wọnyi jasi, ti nhtú ororo 
wurà jade lori wọn lati inu ikòko wurà. 

130 si dahùn, o wi fun mi pe, Iwọ kò mò 
ohun ti awọn wọnyi jasi? Mo si wipe, N kò 
mò, oluwa mi. 

14 O si wipe, Awọn meji wọnyi ni awọn ti a 
fi ororo yàn, ti o duro tì Oluwa gbogbo aiye. 


1 NIGBANA ni mo yipada, mo si gbe oju 
mi soke, mo si Wò, si kiyesi i, iwe—kiká 
ti nfò. 


673 


20 si wi fun mi pe, Kini iwọ ri? Emi si 
dahùn pe, mo ri iwe—kiká ti nfò; gigùn rẹ̀ jẹ 
ogún igbọnwọ, ibú rẹ̀ si jẹ igbọnwọ mẹwa. 

30 si wi fun mi pe, Eyi ni ẹ̀gun ti o jade lọ 
si gbogbo ilẹ aiye: nitori gbogbo awọn ti o ba 
jale ni a o ke kuro lati ihin lọ nipa rẹ̀; gbogbo 
awọn ti o ba si bura ni a o ke kuro lati ihin lọ 
nipa rẹ̀. 

4Emi o mu u jade, ni Oluwa awọn ọmọ— 
ogun wi, yio si wò inu ile olẹ̀ lọ, ati inu ile ẹniti 
o ba fi orukọ mi bura eke: yio si wà li arin ile rẹ̀, 
yio si run u pẹlu igi ati okuta inu rẹ̀. 

5 Angeli ti mba mi sọrọ si jade lọ, o si Wi 
fun mi pe, Gbe oju rẹ si oke nisisiyi, ki o si WÒ 
nkan yi ti o jade lọ. 

6Mo si wipe, Kini nì? O si wipe, Eyi ni 
òṣuwọn efà ti o jade lọ. O si wipe, Eyi ni awo— 
Tan ni gbogbo ilẹ aiye. 

7 Si kiyesi i, a gbe talenti ojé soke: obinrin 
kan si niyi ti o joko si árin Òṣuwọn efa. 

80 si wipe, Eyi ni ìwa—buburu. O si jù u si 
arin òṣuwọn efa: o si jù òṣuwọn ojé si ẹnu rẹ̀. 

9 Mo si gbe oju mi soke, mo si Wò, si kiyesi 
i, obinrin meji jade wá, ẹfúfu si wà ninu iyẹ 
wọn; nitori nwọn ni iyẹ bi iyẹ àkọ: nwọn si 
gbe òṣuwọn efa na de agbedemeji aiye on 
ọrun. 

10 Mo si sọ fun angeli ti o mba mi sòrọ pe, 
Nibo ni awọn wọnyi ngbe òṣuwọn efa na lọ? 

tt O si wi fun mi pe, Lati ké ọ ni ile ni ilẹ Ṣi— 
nari: a o si fi idi rẹ̀ mulẹ, a o si fi ka ori ipilẹ rẹ̀ 


1MO si yipadà, mo si gbe oju mi soke, 

mo si wò, si kiyesi i, kẹkẹ mẹrin jade wá 
lati arin oke—nla meji; awọn oke—nla na si jẹ 
oke—nla idẹ. 

2 Awọn ẹṣin pupa wà ni kẹkẹ ekini; ati 
awọn ẹṣin dudu ni kẹkẹ keji; 

3 Ati awọn ẹṣin funfun ni kẹké kẹta; ati 
awọn adikalà ati alagbara ẹṣin ni kẹkẹ̀ kẹrin. 

4 Mo si dahùn mo si wi fun angeli ti mba mi 
sòrọ pe, Kini wọnyi, oluwa mi? 

5 Angeli na si dahùn o si wi fun mi pe, 
Wọnyi ni awọn ẹmi mẹrin ti ọrun, ti njade lọ 
kuro ni iduro niwaju Oluwa gbogbo aiye. 

6 Awọn ẹṣin dudu ti o wà ninu rẹ̀ jade lọ si 
ilẹ ariwa; awọn funfun si jade tẹ̀le wọn; awọn 
adíkalà si jade lọ si ihà ilẹ gusù. 

7 Awọn alagbara ẹṣin si jade lọ, nwọn si 
nwá òna ati lọ ki nwọn ba le rìn sihin sọhun li 
aiye; o si wipe, Ẹ lọ, ẹ lọ irìn sihin sọhun li 
aiye. Nwọn si rìn sihin sọhun li aiye. 


SEKARIAH. 5—7 
8Nigbana ni on si kẹ si mi, o si ba mi sọrọ, 
wipe, Wò o, awọn wọnyi ti o lọ sihà ilẹ ariwa 
ti mu ẹmi mi parọrọ ni ilẹ ariwa. 

9 Ọrọ Oluwa si tò mi wá, wipe, 

10 Mu ninu ìgbòkun, ninu awọn ti Heldai, ti 
Tobijah, ati ti Jedaiah, ti o ti Babiloni de, ki 
iwọ si wá li ọjọ kanna, ki o si wọ ile Josiah 
ọmọ Sefaniah lọ; 

ti Ki o si mu fàdakà ati wurà, ki o si fi ṣe 
ade pupò, ki o si gbe wọn kà ori Joṣua ọmọ 
Josedeki, olori alufa: 

l2Si sọ fun u pe, Bayi ni Oluwa awọn 
ọmọ-ogun sọ wipe, Wò ọkunrin na ti orukọ 
rẹ̀ njẹ ẸKA; yio si yọ ẹka lati abẹ rẹ̀ wá, yio si 
ké tempili Oluwa; 

13 On ni yio si ké tempili Oluwa; on ni yio 
si rù ogo, yio si joko yio si jọba lori itẹ rẹ̀; on o 
si jẹ alufa lori itẹ̀ rẹ̀; ìmọ alafia yio si wà lárin 
awọn mejeji. 

14 Ade wọnni yio si wà fun Helemu, ati fun 
Tobijah, ati fun Jedaiah, ati fun Heni, ọmọ 
Sefaniah, fun iranti ni tempili Oluwa. 

15 Awọn ti o jìna rére yio wá ikọle ni tem— 
pili Oluwa, ẹnyin o si mò pe, Oluwa awọn 
ọmọ-—ogun ti rán mi si nyin. Yio si ri bẹ, bi 
ẹnyin o ba gbà ohùn Oluwa Ọlọrun nyin gbé 
nitôtọ. 


1O si ṣe li ọdun kẹrin Dariusi ọba, ẹrọ 
Oluwa tò Sekariah wá ni ijọ kẹrin oṣù 
kẹsan, Kislefi; 

2 Nigbati nwọn rán Ṣereṣeri ati Regemme-— 
leki, ati awọn enia wọn si ile Ọlọrun lati wá 
oju rere Oluwa. 

3 Ati lati bá awọn alufa ti o wà ni ile Oluwa 
awọn ọmọ-—ogun, ati awọn woli sòrọ, wipe, 
Ki emi ha sọkun li oṣù karun, ki emi ya ara mi 
sọtọ, bi mo ti nṣe lati ọdun melo wonyi wá? 

4 Nigbana li òrọ Oluwa awọn ọmọ—ogun tò 
mi wá wipe, 

5 Sọ fun gbogbo awọn enia ilẹ na, ati fun 
awọn alufa, wipe, Nigbati ẹnyin gbawẹ̀ ti ẹ 
si ṣòfọ li oṣù karun ati keje, ani fun adọrin 
ọdun wọnni, ẹnyin ha gbawẹ̀ si mi rara, ani 
si emi? 

6 Nigbati ẹ si jẹ, ati nigbati ẹ mu, fun ara 
nyin ki ẹnyin ha jẹ, ati fun ara nyin ki ẹnyin 
ha mu? 

7 Wọnyi kì ẹ̀rọ ti Oluwa ti kigbe lati ọdọ 
awọn woli iṣaju wá, nigbati a ngbe Jerusale— 
mu, ti o si wà li alafia, pẹlu awọn ilu rẹ̀ ti o yi i 
ka kiri, nigbati a ngbe gusù ati pẹtẹlẹ? 

a Ọrọ Oluwa si tò Sekariah wá, wipe, 


SEKARIAH 7—9 

9 Bayi li Oluwa awọn ọmọ—ogun sọ wipe, 
Da idajọ otitọ, ki ẹ si ṣe ánu ati iyénu oluku— 
luku si arakunrin rẹ̀. 

10 Má si ṣe ni opòo lara, tabi alainibaba, ale— 
jo, tabi talakà; ki ẹnikẹni ninu nyin ki o máṣe 
gbẹ̀ro ibi li ọkàn si arakunrin rẹ̀. 

ti Ṣugbọn nwọn kò lati gb, nwọn si gùn 
ejika, nwọn si di eti wọn, ki nwọn ki o má bà 
gbQ. 

12 Ani nwọn ṣe aiya wọn bi okuta adaman— 
ti, ki nwọn ki o má ba gbQ ofin, ati òrọ ti Ọlu— 
Wa awọn ọmọ—ogun ti fi ẹmi rẹ̀ rán nipa ọwọ 
awọn woli iṣáju wá: ibinu nla si de lati ọdọ 
Ọluwa awọn ọmọ—ogun wá. 

130 si ṣe, gẹgẹ bi o ti kigbe, ti nwọn kò si 
fẹ igbẹ, bẹni nwọn kigbe, ti emi kò si fẹ igbé, 
li Oluwa awọn ọmọ—ogun wi. 

14 Mo si fi aja tù wọn ka si gbogbo orilẹ—ẹ̀de 
ti nwọn kò mò. Ilẹ na si dahoro lẹhin wọn, ti 
ẹnikẹni kò là a kọja tabi ki o pada bọ: nwọn si 
sọ ilẹ áyò na dahoro. 


LỌRỌ Oluwa awọn ọmọ—ogun si tun tò 
mi wà, wipe, 

2Bayi li Oluwa awọn ọmọ—ogun wi; owu 
nlanla ni mo jẹ fun Sioni, ikannu nlanla ni mo 
fi jowu fun u. 

3 Bayi li Oluwa wi; Mo ti yipada si Sioni 
emi o si gbe arin Jerusalemu: a o si pẹ̀ Jerusa— 
lemu ni ilu nla otitọ; ati oke nla Oluwa awọn 
ọmọ—ogun, okenla mim nì. 

Bayi li Oluwa awọn ọmọ—ogun wi, 
arugbo ọkunrin ati arugbo obinrin, yio sa gbe 
igboro Jerusalemu, ati olukuluku ti on ti òpa li 
ọwọ rẹ̀ fun ogbò. 

5 Igboro ilu yio si kún fun ọmọdekunrin, ati 
ọmọdebinrin, ti nṣire ni ita wọn. 

6 Bayi li Oluwa awọn ọmọ—ogun wi pe, bi o 
ba ṣe iyanu li oju iyokù awọn enia yi li ọjọ 
wọnyi, iba jẹ iyanu li oju mi pẹlu bi? li Oluwa 
awọn ọmọ—ogun wi. 

T Bayi li Oluwa awọn ọmọ—ogun wi pe, 
Kiye si i, emi o gbà awọn enia mi kuro ni ilẹ 
ila—ôrun, ati kuro ni ilẹ yama; 

8 Emi o si mu wọn wá, nwọn o si ma gbe 
árin Jerusalemu: nwọn o si jẹ enia mi, emi o 
si jẹ Ọlọrun wọn, li otitọ, ati li ododo. 

9 Bayi li Oluwa awọn ọmọ—ogun wi pe, Jẹ 
ki ọwọ nyin ki o le, ẹnyin ti ngb6 òrọ wọnyi 
li ọjọ wọnyi li ẹnu awọn woli ti o wà li ọjọ ti 
a fi ipilẹ ile Oluwa awọn ọmọ—ogun lelẹ, ki a 
ba le kọ tempili. 

10 Nitori pe ṣáju ọjọ wọnni ọya enia kò to 


674 


nkan, bẹni òya ẹran pẹlu; bẹni kò si alafia fun 
ẹniti njade lọ, tabi ẹniti nwọle bò, nitori ipọ— 
nju na: nitori mo doju gbogbo enia olukuluku 
kọ aladugbo rẹ̀. 

tvi'Ṣugbọn nisisiyi emi kì yio ṣe si iyokù 
awọr: enia yi gẹgẹ bi ti ìgba atijọ wọnni, li 
Oluwa awọn ọmọ—ogun wi. 

12 Nitori irugbin yio gbilẹ: àjara yio so eso 
rẹ̀, ilẹ yio si hù òpọlọpọ nkan rẹ̀ jade, awọn 
ọrun yio si mu irì wọn wá: emi o si mu ki 
awọri iyokù enia yi ni gbogbo nkan wọnyi. 

13 Yio si ṣe, gẹgẹ bi ẹnyin ti jẹ egún larin 
awọ: keferi, ẹnyin ile Juda, ati ile Israeli, bẹli 
emi o gbà nyin silẹ; ẹnyin o si jẹ ibukún: ẹ má 
bẹ̀ru, ṣugbọn jẹ ki ọwọ nyin ki o le. 

14 Nitori bayi li Oluwa awọn ọmọ—ogun wi; 
gẹgẹ bi mo ti rò lati ṣé nyin niṣẹ, nigbati awọn 
baba nyin mu mi binu, li Oluwa awọn ọmọ-— 
ogun wi, ti emi kò si ronupiwadà. 

15 Bẹli emi si ti rò ọjọ wọnyi lati ṣe rere fun 
Jerusalemu, ati fun ile Juda: ẹ má bẹ̀ru. 

16 Wọnyi ni nkan ti ẹnyin o ṣe: Ẹ sòrọ otitọ, 
olukuluku si ẹnikeji rẹ̀; ṣe idajọ totọ ati alafia 
ni bodẹ̀ nyin wọnni. 

17 Ẹ máṣe jẹ ki ẹnikan ki o rò ibi li ọkàn rẹ̀ 
si ẹnikeji rẹ̀; ẹ má fẹ ibura eke: nitori gbogbo 
wọnyì ni mo korira, li Oluwa wi. 

18 (Ọrọ Oluwa awọn ọmọ—ogun si tò mi wá 
wipe, 

19 Bayi li Oluwa awọn ọmọ—ogun wi pe; 
Àwẹ̀ oṣù kẹrin, ati ti oṣù karun, ati awẹ̀ oṣù 
keje, ati ti ẹkẹwa, yio jẹ ayò, ati didùn inu, ati 
apejọ ariya fun ile Juda; nitorina ẹ fẹ otitọ ati 
alafia. 

20 Bayi li Oluwa awọn ọmọ—ogun wi pe; 
Awọn enia yio sa tún Wá, ati ẹniti yio gbe 
ilu—nla pupọ. 

21 Awọn ẹniti ngbe ilu—nla kan yio lọ si 
omiran, wipe, Ẹ jẹ ki a yára lọ igbadura niwa— 
ju Oluwa, ati lati wá Oluwa awọn ọmọ—ogun: 
emi pẹlu o si lọ. 

22 Nitôtọ òpọlọpọ enia, ati awọn alagbara 
orilẹ--ẹ̀de yio wá lati wá Oluwa awọn ọmọ— 
ogun ni Jerusalemu; ati lati gbadura niwaju 
Oluwa. 

23 Bayi li Oluwa awọn ọmọ—ogun wi pe, li 
ọjọ wọnni yio ṣẹ, ni ọkunrin mẹwa lati inu 
gbogbo ẹ̀de ati orilẹ—ẹ̀de yio dì i mú, ani yio 
dì eti aṣọ ẹniti iṣe Ju mu, wipe, A o ba ọ lọ, 
nitori awa ti gbé pe, Ọlọrun wà pẹlu rẹ. 


lỌÒRỌ-ÌMỌ òrọ Oluwa ni ilẹ Hadraki, 
Damasku ni yio si jẹ ibi isimi rẹ̀: nitori 





67 


oju Oluwa mbẹ lara enia, ati lara gbogbo ẹ̀ya 
Israeli. 

2 Ati Hamati pẹlu yio ṣe ala rẹ̀: Tire ati Si— 
doni bi o tilẹ ṣe ọlọgbén gidigidi. 

3 Tire si mọ odi lile fun ara rẹ̀, o si ko fàdakà 
jọ bi ekuru, ati wurà daradara bi ẹrẹ̀ ita. 

4 Kiye si i, Oluwa yio tá a nù, yio si kọlu ipá 
rẹ̀ ninu okun; a o si fi iná jẹ ẹ run. 

5 Aṣkeloni yio ri i, yio si bẹ̀ru; Gasa pẹlu yio 
ri i, yio si kánu gidigidi, ati Ekroni: nitori oju o 
tì ireti rẹ̀: ọba yio si ṣegbe kuro ni Gasa, a kì o 
si gbe Aṣkeloni. 

6 Ọmọ alẹ̀ yio si gbe inu Aṣdodi, emi o si ke 
irira awọn Filistini kuro. 

7 Emi o si mu ẹ̀jẹ rẹ̀ kuro li ẹnu rẹ̀, ati ohun 
ìrira rẹ̀ wọnni kuro lárin ehín rẹ̀: ṣugbọn ẹniti 
o kù, ani on na yio jẹ ti Ọlọrun wa, yio si jẹ bi 
baálẹ kan ni Juda, ati Ekroni bi Jebusi. 

8 Emi o si dé yi ilẹ mi ka nitori ogun, nitori 
ẹniti nkọja lọ, ati nitori ẹniti npada bò: kò si 
aninilara ti yio là wọn já mọ: nitori nisisiyi ni 
mo fi oju mi ri. 

9 Yò gidigidi, iwọ ọmọbinrin Sioni; ho, Iwọ 
ọmọbinrin Jerusalemu: kiye si i, Ọba rẹ 
mbòwá sọdọ rẹ: ododo li on, o si ni igbalà; o 
ni irẹ̀lẹ, o si ngùn kẹtẹkẹtẹ, ani ọmọ kẹtẹkẹtẹ. 

10 Emi o si ke kẹkẹ̀ kuro ni Efraimu, ati ẹṣin 
kuro ni Jerusalemu, a o si ké ọrun ogun kuro: 
yio si sòrọ alafia si awọn keferi: ijọba rẹ̀ yio si jẹ 
lati okun de okun, ati lati odo titi de opin aiye. 

11 Ni tirẹ pẹlu, emi o fi ẹjẹ majẹmu rẹ rán 
awọn igbòkun rẹ jade kuro ninu ihò ti kò li 
omi. 
12Ẹ pada si odi agbara, ẹnyin onde ireti: ani 
loni yi emi sọ pe, emi o san a fun ọ ni igbàmejì. 

13 Nitori mo fa Juda le bi ọrun mi, mo si fi 
Efraimu kún u, mo si gbe awọn ọmọ rẹ ọkun— 
rin dide, iwọ Sioni, si awọn ọmọ rẹ ọkunrin, 
ìwọ ilẹ Griki, mo ṣe ọ bi idà alagbara. 

14 Oluwa yio si fi ara rẹ̀ hàn lori wọn, ọfà rẹ̀ 
yio si jade lọ bi mànamána: Oluwa Ọlọrun yio 
si fun ipẹ̀, yio si lọ ti on ti ájà gusù. 

l15Oluwa awọn ọmọ-ogun yio dábo bò 
wọn; nwọn o si jẹ ni run, nwọn o si tẹ̀ okuta 
kànna—kànna mọlẹ; nwọn o si mu, nwọn o si 
pariwo bi nipa ọti—waini; nwọn o si kún bi 
ọpọn, ati bi awọn igun pẹpẹ. 

16 Oluwa Ọlọrun wọn yio si gbà wọn là li ọjọ 
na bi agbo enia rẹ̀: nitori nwọn o dabi awọn 
okuta ade, ti a gbe soke bi àmi lori ilẹ rẹ̀. 

tI Nitori ore rẹ̀ ti tobi to, ẹwà rẹ̀ si ti pò to! 
ọkà yio mu ọdọmọkunrin darayá, ati ọti—Waini 
titún yio mu awọn ọdọmọbinrin ṣe bẹ pẹlu. 


5 SEKARIAH 9—11 

1l 0 TẸ pbẹ̀re òjo nigba aròkuro li ọwọ 

Oluwa; Oluwa yio kọ mànamána, yio 

si fi ẹpọ òjò fun wọn, fun olukulukù koriko ni 
pápa. 

2Nitori awọn oriṣa ti nsẹòrọ asan, awọn 
alafọṣẹ si ti ri eké, nwọn sì ti rẹ alá eké; nwọn 
ntù ni ni inu lasan, nitorina nwọn ba ti wọn lọ bi 
ọwéẹ̀ ẹran, a ṣẹ wọn niṣẹ, nitori darandaran kò si. 

3Ibinu mi ru si awọn darandaran, mo si jẹ 
awọn ewurẹ ni ìyà; nitori Oluwa awọn 
ọmọ-ogun ti bẹ̀ agbo rẹ̀ ile Juda wò, o si fi wọn 
ṣe bi ẹṣin rẹ̀ daradara li ogun. 

4 Lati ọdọ rẹ̀ ni igun ti jade wá, lati ọdọ rẹ̀ ni 
iṣo ti wá, lati ọdọ rẹ̀ ni ọrun ogun ti Wá, lati 
ọdọ rẹ̀ ni awọn akoniṣiṣẹ gbogbo ti wá. 

5Nwọn o si dabi awọn alagbara, ti nté ẹrẹ̀ ita 
ni mọlẹ li ogun: nwọn o si jagun, nitori Oluwa 
Wà pẹlu wọn nwọn o si doju tì awọn ti ngùn 
ẹṣin. 

6 Emi o si mu ile Juda le, emi o si gbà ile 
Josefu là, emi o si tún mu wọn joko; nitori mo 
ti ṣanu fun wọn, nwọn o si dabi ẹnipe emi kò 
ti ta wọn nù: nitori emi ni Oluwa Ọlọrun 
wọn, emi o si gbé ti wọn. 

T Efraimu yio si ṣe bi alagbara, ọkàn wọn 
yio si yò bi ẹnipe nipa ọti—waini: ani awọn 
ọmọ wọn yio ri i, nwọn o si yò, inu wọn o si 
dùn si Oluwa. 

8 Emi o kọ si wọn, emi o si ṣà wọn jọ; nitori 
emi ti rà wọn pada: nwọn o si rẹ̀ si i gẹgẹ bi 
Wọn ti nrẹ̀ si i ri. 

9 Emi o si gbìn wọn lárin awọn enia: nwọn 
o si ranti mi ni ilẹ jijin; nwọn o si wà pẹlu 
awọn ọmọ wọn, nwọn o si tún pada. 

10 Emi o si tún mu wọn pada kuro ni ilẹ 
Egipti pẹlu, emi o si ṣà wọn jọ kuro ni ilẹ Assi— 
ria: emi o si mu wọn wá si ilẹ Gileadi ati Leba— 
noni; a kì yio si ri àye fun wọn. 

11 Yio si là okun wahala ja, yio si lù riru omi 
ninu okun, gbogbo ibu odò ni yio si gbẹ, a o si 
rẹ̀ igberaga Assiria silẹ, ọpa alade Egipti yio si 
lọ kuro. 

12 Emi o si mu wọn le ninu Oluwa; nwọn o 
si rìn soke rìn sodò li orukọ rẹ̀, ni Oluwa wi. 

l 1l 1 ṢI ilẹkun rẹ wọnni silẹ, Iwọ Leba— 
noni, ki iná ba le jẹ igi kedari rẹ run. 
2Hu, igi firi; nitori igi kedari ṣubu; nitori ti 
a ba awọn alagbara jẹ: hu, ẹnyin igi oaku ti 
Baṣani, nitori a ke igbo ajara lulẹ. 

3Ohùn igbe awọn oluṣọ agutan; nitori ogo 
Wọn bajẹ: ohùn bibu awọn ọmọ kiniun; nitori 
ogo Jordani bajẹ. 


SEKARIAH. 11—13 

4 Bayi li Oluwa Ọlọrun mi wi; B6 ọwọ—ẹran 
abẹ̀pa. 

5 Ti awọn oluwa wọn npa wọn, ti nwọn kò si 
ka ara wọn si pe nwọn jẹbi: ati awọn ti ntà wọn 
Wipe, Ibukún ni fun Oluwa, nitoriti mo di 
ọlọrẹ: awọn oluṣọ agutan wọn kò si ṣánu wọn. 

6 Nitori emi kì yio ṣánu fun awọn ara ilẹ na 
mọ, li Oluwa wi; si kiye si i, emi o fi olukulu— 
ku enia le aladugbo rẹ̀ lọwọ, ati le ọwọ ọba rẹ̀: 
nwọn o si fẹ ilẹ na, emi kì yio si gbà wọn 
lọwọ wọn. 

T Emi o si bẹ ẹran ab€pa, ani ẹnyin otoṣi 
ninu ọwẹ ẹran. Mo si mu ọpa meji sọdọ; mo 
pe ọkan ni Ẹwà, mo si pe ekeji ni Amure; mo 
si bẹ ọwẹ—ẹran na. 

8 Oluṣọ agutan mẹta ni mo si ke kuro li oṣu 
kan; ọkàn mi si korira wọn, ọkàn wọn pẹlu si 
korira mi. 

8 Mo si wipe, emi kì yio bọ nyin: eyi ti nkú 
lọ, jẹ ki o kú; eyi ti a o ba si ke kuro, jẹ ki a ke 
e kuro; ki olukuluku ninu awọn iyokù jẹ 
ẹran—ara ẹnikeji rẹ̀. 

10 Mo si mu ọpa mi, ani Ẹwà, mo si ṣẹ ẹ si 
meji, kI emi ba le dà majẹmu mi ti mo ti ba 
gbogbo awọn enia ni da. 

tt O si dá li ọjọ na; bẹ̀ni awọn otoṣi ninu 
ọwọ-ẹran nì ti o duro tì mi mò pe, ẹrọ Olu— 
wa ni. 

12Mo si wi fun wọn pe, Bi o ba dara li oju 
nyin, ẹ fun mi niowo—òya mi: bi bẹkọ, ẹ jọwọ rẹ̀. 
Bẹni nwọn wòn ọgbòn owo fadakà fun iye mi. 

13 Oluwa si wi fun mi pe, Sọ ọ si amọkòko: 
iye daradara na ti nwọn yọwô mi si. Mo si mu 
ọgbẹn owo fadakà na, mo si sọ wọn si 
amọkòko ni ile Oluwa. 

14 Mo si ṣẹ ọpa mi keji, ani Amure, si meji, 
ki emi ki o le yà ibatan ti o wà lárin Juda ati 
lárin Israeli. 

15 Oluwa si wi fun mi pe, Tún mu ohun— 
elò oluṣọ agutan aṣiwere kan sọdọ rẹ. 

16 Nitori kiye si i, Emi o gbe oluṣọ—agutan 
kan dide ni ilẹ na, ti kì yio bẹ̀ awọn ti o ṣegbé 
Wò, ti kì yio si wá eyi ti o yapa: ti kì yio ṣe 
awotan eyi ti o ṣẹ̀, tabi kì o Dé awọn ti o duro 
jẹ: ṣugbọn on o jẹ ẹran eyi ti o li ẹ̀ra, yio si fà 
€kanna wọn ya pẹrẹ̀pẹ̀rẹ. 

17 Egbe ni fun oluṣọ agutan asan na ti o fi 
ọwọ-ẹran silẹ! idà yio wà li apá rẹ̀, ati li oju 
ọtun rẹ̀: apá rẹ̀ yio gbẹ patapata, oju òtun rẹ̀ 
yio si ṣôkùnkun biribiri. 

l 2 "ỌRỌ-ÌMỌ òrọ Oluwa fun Israeli, li 
Oluwa wi, ẹni ti o nnà awọn ọrun, ti 


676 


o si fi ipilẹ aiye sọlẹ, ti o si mọ ẹmi enia ti mbẹ 
ni inu rẹ̀. 

2Kiye si i, emi o sọ Jerusalemu di ago 
iwarìri si gbogbo enia yika, nigbati nwọn o do 
tì Juda ati Jerusalemu. 

3Ti ọjọ na li emi o sọ Jerusalemu di ẹri 
okuta fun gbogbo enia: gbogbo awọn ti o ba si 
fi dẹrùi pa ara wọn li a o ke si wẹwẹ, bi gbogbo 
awọr: orilẹ—ẹ̀de aiye tilẹ ko ara wọn jọ si i. 

4 Li ọjọ na, ni Oluwa wi, li emi o fi itagìríi lú 
gbogjoo ẹṣin, ati fi wẹ̀re lu ẹniti ngun u; emi o 
si ṣi oju mi si ile Juda, emi o si bu ifọju lù 
gbogbo ẹṣin ti enia na. 

5 Ati awọn balẹ Juda yio si wi li ọkàn wọn 
pe, Awọn ara Jerusalemu li agbara mi nipa 
Oluwa Ọlọrun wọn. 

6 Li ọjọ na li emi o ṣe awọn bálẹ Juda bi árò 
iná kan lárin igi, ati bi ẹ̀tùfù iná larin ití; 
nwọn o si jẹ gbogbo awọn enia run yika lapa 
òtun ati lapa osi: a o si tun ma gbe Jerusalemu 
ni ipo rẹ̀, ani Jerusalemu. 

7 Cluwa pẹlu yio kẹ tẹ̀te gba agọ Juda là na, 
ki ogo ile Dafidi ati ogo awọn ara Jerusalemu 
ma bà gbe ara wọn ga si Juda. 

BLi ọjọ na li Oluwa yio dábò bò awọn ti 
ngbe Jerusalemu; ẹniti o ba si ṣe ailera ninu 
Wọn li ọjọ na yio dabi Dafidi; ile Dafidi yio si 
dabi Ọlọrun, bi angeli Oluwa niwaju wọn. 

8 Yio si ṣe li ọjọ na, emi o wá lati pa gbogbo 
awọn orilẹ—ẹ̀de run ti o wá kọjuja si Jerusa— 
lemu. 

10 Emi o si tú ẹmi ore-—ọfẹ ati ẹbẹ sori ile 
Dafidi ati sori Jerusalemu: nwọn o si ma wò 
mi ẹríti nwọn ti gún li ẹkọ, nwọn o si ma ṣẹfọ 
rẹ̀, gẹgẹ bi enia ti nṣòẹfọ fun ọmọ ọkunrin rẹ̀ 
kanṣoṣo, nwọn o si wà ni ibanujẹ, bi ẹniti 
mban ujẹ fun akọbi rẹ̀. 

ti Li ọjọ na li ẹfọ nlanlà yio wà ni Jerusale— 
mu, gẹgẹ bi ẹfọ Hadadrimmoni li afonifoji 
Megiddoni. 

12 Ilẹ na yio ṣẹ̀fọ, idile idile lọtòtọ; idile Da— 
fidi lọtọ; ati awọn aya wọn lẹtò; idile Natani 
lẹtọ, ati awọn aya wọn lọtò. 

13 Idile Lefi létò, ati awọn aya wọn léẹ̀tò; 
idile Ṣimei létò, ati awọn aya wọn lẹtọ. 

14 Gbogbo awọn idile ti o kú, idile idile 


lọtọtẹ, ati awọn aya wọn lẹ̀tòọ. 
1l 3 1 LI ọjọ na isun kan yio ṣi silẹ fun ile 
Dafidi ati fun awọn ara Jerusalemu, 
fun ẹ̀ṣẹ ati fun ìwa aim€. 
2Yio si ṣe li ọjọ na, li Oluwa awọn ọmọ— 
ogun wi, li emi o ke orukọ awọn òriṣa kuro ni 


677 


ilẹ na, a kì yio si ranti wọn mọ: ati pẹlu emi o 
mu awọn woli ati awọn ẹmi aimô kọja kuro ni 
ilẹ na. 

3Yio si ṣe, nigbati ẹnikan yio sọtẹlẹ sibẹ̀, ni 
baba rẹ̀ ati iya rẹ̀ ti o bi i yio wi fun u pe, Iwọ 
kì yio yẹ̀: nitori iwọ nsòrọ eké li orukọ Oluwa: 
ati baba rẹ̀ ati iya rẹ̀ ti o bi i yio gún u li agú— 
nyọ nigbati o ba sọtẹlẹ. 

4 Yio si ṣe li ọjọ na, oju yio tì awọn woli 
olukulukù nitori iran rẹ̀, nigbati on ba ti 
sọtẹlẹ; bẹni nwọn kì yio si wò aṣọ onirun lati 
tan ni jẹ: 

5 Ṣugbọn on o wipe, Emi kì iṣe woli, agbẹ̀ li 
emi; nitori enia li o ni mi bi iranṣẹ lati igbà 
ewe mi wá. 

6 Ẹnikan o si wi fun u pe, Ọgbé kini wọnyi 
li ọwọ rẹ? On o si dahùn pe, Wọnyi ni a ti ṣá 
mi ni ile awọn ọrẹ̀ mi. 

T Dide, iwọ idà, si olùṣọ—agùtan mi, ati si 
ẹniti iṣe ẹnikeji mi, li Oluwa awọn ọmọ—ogun 
wi; kọlù olùṣọ—agùtan, awọn àgutan a si tuká: 
emi o si yi ọwọ mi si awọn kékẹ̀ké. 

8 Yio si ṣe, ni gbogbo ilẹ, li Oluwa wi, a o ké 
apá meji ninu rẹ̀ kuro yio si kú; ṣugbọn apá 
kẹta yio kù ninu rẹ̀. 

9 Emi o si mu apá kẹta na là árin iná, emi o 
si yẹ wọn bi a ti yẹ fàdakà, emi o si dán wọn 
wò, bi a ti idán wura wò: nwọn o si pẹ orukọ 
mi, emi o si gbô wọn: emi o wipe, Awọn enia 
mi ni: awọn o si wipe, Oluwa li Ọlọrun mi. 

l 4 1 KIYESI i, ọjọ Oluwa mbẹ, a o si pin 
ikogun rẹ lárin rẹ. 

2 Nitori emi o kô gbogbo orilẹ—ẹ̀de jọ si 
Jerusalemu fun ogun; a o si kú ilu na, a o si kô 
awọn ile, a o si bà awọn obinrin jẹ, abò ilu na 
yio lọ si igbékun, a kì yio si ké iyokù awọn 
enia na kuro ni ilu na. 

3 Nigbana ni Oluwa yio jade lọ, yio si ba 
ogun. 

4 Ẹsẹ̀ rẹ̀ yio si duro li ọjọ na lori oke Olifi, ti 
o wà niwaju Jerusalemu ni ila—ôrun, oke Olifi 
yio si là meji si ihà ila—ôrun ati si ihà ìwò— 
6run, afonifojì nlanla yio wà: idajì oke na yio 
si ṣi sihà ariwa, ati idajì rẹ̀ siha gusu. 

5 Ẹnyin o si sá si afonifojì oke mi wọnni: 
nitoripe afonifoji oke na yio de Asali: nitôtọ, 
ẹnyin o sa bi ẹ ti sa fun ìṣẹ̀lẹ̀ nì li ọjọ Ussiah 
ọba Juda: Oluwa Ọlọrun mi yio si wá, ati 
gbogbo awọn Ẹni—mimée pẹlu rẹ̀. 

6 Yio si ṣe li ọjọ na, imọlẹ kì yio m€é, bẹni kì 
yio ṣôkùnkun. 


SEKARIAH. 13, 14 
7 Ṣugbọn yio jẹ ọjọ kan mimò fun Oluwa, kì 
iṣe ọsan, kì iṣe oru; ṣugbọn yio ṣe pe, li aṣalẹ 
imọlẹ yio wà. 

8 Yio si ṣe li ọjọ na, omi ìyẹ̀ yio ti Jerusale— 
mu ṣàn lọ; idajì wọn sihà kun ilà—Òrun, ati 
idajì wọn sihà okun ẹhìn: nigbà ẹ̀run ati nigbà 
otutù ni yio ri bẹ. 

9 Oluwa yio si jọba lori gbogbo aiye: li ọjọ na 
ni Oluwa kan yio wà, orukọ rẹ̀ yio si jẹ ọkan. 

10A o yi gbogbo ilẹ padà bi pẹtẹlẹ kan lati 
Geba de Rimmoni lapa gusu Jerusalemu: a o si 
gbe e soke, yio si gbe ipò rẹ̀, lati ibode Benja— 
mini titi de ibi ibode ekini, de ibode igun nì, ati 
lati ile iṣọ Hananeeli de ibi ifunti waini ọba. 

11 Enia yio si ma gbe ibẹ̀, kì yio si si iparun 
yanyan mọ; Ṣugbọn a o ma gbe Jerusalemu 
lailewu. 

12 Eyi ni yio si jẹ àrun ti Oluwa yio fi kọlu 
gbogbo awọn enia ti o ti ba Jerusalemu ja; 
ẹran—ara wọn yio rù nigbati wọn duro li ẹsẹ̀ 
wọn, oju wọn yio si rà ni ihò wọn, ahọn wọn 
yio si jẹrà li ẹnu wọn. 

13 Yio si ṣe li ọjọ na, irọkẹ̀kẹ nla lati ọdọ Olu— 
Wa Wá yio wà lárin wọn; nwọn o si dì ọwọ ara 
wọn mu, ọwọ rẹ̀ yio si dide si ọwọ ẹnikeji rẹ̀. 

14Juda pẹlu yio si jà ni Jerusalemu; ọrẹ 
gbogbo awọn keferi ti o wà kakiri li a o si 
kojọ, wurà, ati fàdakà, ati aṣọ, li ọpọlọpọ. 

15 Bẹni àrun ẹṣin, ibaka, ràkumi, ati ti 
kẹtẹkẹtẹ, yio si wà, ati gbogbo ẹranko ti mbẹ 
ninu agọ wọnyi gẹgẹ bi àrun yi. 

16 Yio si ṣe, olukuluku ẹniti o kù ninu gbogbo 
awọn orilẹ—ẹ̀de ti o dide si Jerusalemu yio ma 
goke lọ lọdọdun lati sìn Ọba, Oluwa awọn 
ọmọ-ogun, ati lati pa àse agp wọnni mọ. 

17 Yio si ṣe, ẹnikẹni ti kì yio goke wá ninu 
gbogbo idile aiye si Jerusalemu lati sìn Ọba, Olu— 
Wa awọn ọmọ-ogun, fun wọn ni òjo kì yio rẹ̀. 

18 Bi idile Egipti kò ba si goke lọ, ti nwọn kò 
si wá, ti kò ni òjo; àrun na yio wà, ti Oluwa 
yio fi kọlù awọn keferi ti kò goke Wá lati pa 
àse agọ na mọ. 

19 Eyi ni yio si jẹ ìyà Egipti, ati iyà gbogbo 
orilẹ—ẹ̀de ti kò goke wá lati pa àse agọ mọ. 

20 Li ọjọ na ni MIMỌ SI OLUWA yio wà lara 
ṣaworo ẹṣin; ati awọn ikòko ni ile Oluwa yio 
si dàbi awọn ọpẹn wọnni niwaju pẹpẹ. 

21 Nitôtọ, gbogbo ikòko ni Jerusalemu ati ni 
Juda yio jẹ mim si Oluwa awọn ọmọ—ogun: 
ati gbogbo awọn ti nrubọ yio wá, nwọn o si gbà 
ninu wọn, nwọn o si bò ninu rẹ̀: li ọjọ na ni ara 
Kenaani kì yio si si mọ ni ile Oluwa awọn 
ọmọ—ogun. 


MALAKI 


l LÒRỌ-ÌMỌ ẹ̀rọ Oluwa si Israeli nipa 
ọwọ Malaki. 

2 Emi ti fẹ nyin, li Oluwa wi. Ṣugbọn ẹnyin 
wipe, Ninu kili o fẹ wa? Arakunrin Jakobu ki 
Esau iṣe? li Oluwa wi: bẹli emi sa fẹ Jakobu, 

3Mo si korira Esau, mo si sọ awọn oke—nla 
rẹ̀ ati ilẹ nini rẹ̀ di ahoro fun awọn dragoni 
aginjù. 

4 Nitori Edomu wipe, A run wa tan, ṣugbọn 
awa o padà, a si kọ ibùgbe ahoro wọnni; bayi 
li Oluwa awọn ọmọ—ogun wi; Nwọn o kọ, 
ṣugbọn emi o wo lulẹ; Nwọn o si pe wọn ni, 
Agbẹ̀gbe ìwa buburu, ati awọn enia ti Oluwa 
ni ikọnnu si titi lai. 

5 Oju nyin o si ri, ẹnyin o si wipe, A o gbe 
Oluwa ga lati oke agbẹ̀gbe Israeli wá. 

6 Ọmọ a ma bọla fun baba, ati ọmọ—ọdọ fun 
oluwa rẹ̀: njẹ bi emi ba ṣe baba, ọla mi ha da? bi 
emi ba si ṣe oluwa, ẹ̀ru mi ha da? li Oluwa 
awọn ọmọ-ogun wi fun nyin: Ẹnyin alufa, ti 
ngàn orukọ mi. Ẹnyin si wipe, Ninu kini awa fi 
kẹ̀gàn orukọ rẹ? 

T Ẹnyin fi akarà aimé rubọ lori pẹpẹ mi; ẹnyin 
si wipe, Ninu kini awa ti sọ ọ di aimf? Ninu eyi 
ti ẹnyin wipe, Tabili Oluwa di ohun ẹgàn. 

8 Bi ẹnyin ba si fi eyi ti oju rẹ̀ fẹ rubọ, ibi ké 
eyini? bi ẹnyin ba si fi amúkun ati olokunrùn 
rubọ, ibi kẹ eyini? mu u tọ balẹ rẹ lọ nisisiyi; 
inu rẹ̀ yio ha dùn si ọ, tabi yio ha kà ọ si? li 
Oluwa awọn ọmọ—ogun wi. 

9 Njẹ nisisiyi, mo bẹ̀ nyin, ẹ bẹ̀ Ọlọrun ki o ba 
le ṣe ojurere si wa: lati ọwọ nyìn li eyi ti wá: on o 
ha kà nyin si? li Oluwa awọn ọmọ—ogun wi. 

10 Ta si ni ninu nyin ti yio se ilẹkun? bẹli 
ẹnyin kò da iná asan lori pẹpẹ mi mọ. Emi kò ni 
ìnu—didùn si nyin, li Oluwa awọn ọmọ—ogun 
Wi, bẹ̀li emi kì yio gba ọrẹ kan lọwọ nyin. 

ti Nitori lati ili—ôrùn titi o si fi de ìwò rẹ̀, 
orukọ mi yio tobi lárin awọn keferi; nibi 
gbogbo li a o si fi turàri jona si orukọ mi, pẹlu 
ọrẹ mimẹ̀: nitori orukọ mi o tobi lárin awọn 
keferi, li Oluwa awọn ọmọ—ogun wi. 

12 Nitori ẹnyin ti sọ ọ di aim€é, ninu eyi ti ẹ 
Wipe, Tabili Oluwa di aim€é; ati eso rẹ̀, ani 
onjẹ rẹ̀ ni ohun ẹ̀gan. 

13 Ẹnyin wi pẹlu pe, Wo o agara kili eyi! 
ẹnyin ṣitìmú si i, li Oluwa awọn ọmọ—ogun 
Wi; ẹnyin si mu eyi ti o ya, ati arọ, ati olo— 
kunrùn wá; bayi li ẹnyin mu ọrẹ wá: emi o ha 
gbà eyi lọwọ nyin? li Oluwa wi. 


14 Ṣugbọn ifibu ni fun ẹlẹtàn na, ti o ni akọ 
ninu ọwọ-ẹran rẹ̀, ti o si ṣe ileri ti o si fi ohun 
abùku rubọ si Oluwa; nitori Ọba nla li emi, li 
Oluwa awọn ọmọ—ogun wi, ẹ̀ru si li orukọ mi 


larin awọn keferi. 
2 1 NJẸ nisisiyi, ẹnyin alufa, ofin yi ni fun 
nyin. 

2 Hi ẹnyin kì o ba gb6, ti ẹnyin kì o ba fi si 
aiya, lati fi ogo fun orukọ mi, li Oluwa awọn 
ọmọ-ogun wi; emi o si rán egún si ori nyin, 
emi o si fi ibukun nyin ré, lôtọ mo ti fi ré na, 
nitori pe, ẹnyin kò fi i si ọkàn. 

3 Wò o, emi o ba irugbìn nyin jẹ, emi o si fi 
ìgbé rẹ̀ nyin loju, ani igbé asẹ̀ òwọ nyin wọn— 
ni; a o si ká nyin lọ pẹlu rẹ̀. 

4Ẹnyin o si mò pe, emi li o ti rán ofin yi si 
nyin. ki majẹ̀mu mi le wà pẹlu Lefi, li Oluwa 
awọn ọmọ—ogun wi. 

5 Majẹmu mi ti ìyẹ̀ on alafia wà pẹlu rẹ̀; mo 
si fi wọn fun u, nitori bibẹ̀ru ti o bẹ̀ru mi, ti 
ẹ̀ru orukọ mi si bà a. 

6 Ofin otitọ wà li ẹnu rẹ̀, a kò si ri ìwa—bu— 
buru li etẹ̀ rẹ̀: o ba mi rìn li alafia ati ni ododo, 
o si yi ẹpọlọpọ kuro ninu ìwa—buburu. 

7 Nitori ẹ̀te alufa iba ma pa ìmọ mọ, ki 
nwọn ki o si ma wá ofin li ẹnu rẹ̀: nitori onṣẹ 
Oluwa awọn ọmọ-ogun li on iṣe. 

8Ṣugbọn ẹnyin ti yapa kuro li ọna na: ẹn— 

yin t' mu ẹ̀pọlọpọ kọsẹ ninu ofin; ẹnyin ti ba 
majẹmu Lefi jẹ, li Oluwa awọn ọmọ—ogun 
wi. 
9 Nitorina li emi pẹlu ṣe sọ nyin di ẹ̀gan, ati 
ẹni aikàsi niwaju gbogbo enia, niwọn bi ẹnyin 
kò ti pa òna mi mọ, ti ẹnyin si ti nṣe ojusaju 
ninu ofin. 

10 Baba kanna ki gbogbo wa ha ni? Ọlọrun 
kanna kô ha da wa bi? nitori kili awa ha ṣe 
nhùv/a arekerekẹ̀ olukuluku si arakunrin rẹ̀, 
nipa sisọ majẹmu awọn baba wa di alaim€6. 

tt)Juda ti nhùwa arekerekẹ̀, a si ti nhùwa 
irira ni Israeli ati ni Jerusalemu: nitori Juda ti 
sọ ìwa mim Oluwa di alaìmé, eyi ti o fẹ, o si 
ti gbe ọmọbinrin ọlọrun ajeji ni iyàwo. 

12Oluwa yio ke ọkunrin na ti o ṣe eyi kuro, 
olukọ ati ẹniti a nkọ, kuro ninu agọ Jakobu 
Wọn rii, ati ẹniti nrubọ ọrẹ si Oluwa awọn 
ọmọ--ogun. 

13 Eyi li ẹnyin si tún ṣe, ẹnyin fi omije, ati 
ẹkún, ati igbe, bò pẹpẹ Oluwa mọlẹ, tobẹ ti 





679 


on kò fi kà ọrẹ nyin si mọ, tabi ki o fi inu— 
didùn gbà nkan lọwọ nyin. 

14 Ṣugbọn ẹnyin wipe, Nitori kini? Nitori 
Oluwa ti ṣe ẹlẹri lárin ìwọ ati larin aya ewe 
rẹ, ẹniti iwọ ti nhùwa ẹ̀tan si: bẹli ẹgbé rẹ li 
on sa iṣe, ati aya majẹmu rẹ. 

15On kò ha ti ṣe ọkan? bẹli on ni iyokù 
ẹmi. É si ti ṣe jẹ ọkan? ki on ba le wá iru-ọmọ 
bi ti Ọlọrun. Nitorina ẹ tọju ẹmi nyin, ẹ má si 
jẹ ki ẹnikẹni hùwa ẹ̀tan si aya ewe rẹ̀. 

16 Nitori Oluwa, Ọlọrun Israeli wipe, on 
korira ikòsilẹ: ẹnikan fi ìwa-ipá bò aṣọ rẹ̀ 
mọlẹ, li Oluwa awọn ọmọ—ogun wi: nitorina 
ẹ ṣọ ẹmi nyin, ki ẹ má ṣe hùwa ẹ̀tan. 

17 Ẹnyin ti fi ẹrọ nyin dá Oluwa li agara. 
Ṣugbọn ẹnyin wipe, Ninu kini awa fi da a la- 
gara? Nigbati ẹnyin wipe, Olukulùku ẹniti o 
ṣe ibi, rere ni niwaju Oluwa, inu rẹ̀ si dùn si 
wọn; tabi, nibo ni Ọlọrun idajọ gbe wà? 


1 KIYESI i, Emi o rán onṣẹ mi, yio si tún 

òna ṣe niwaju mi: ati Oluwa, ti ẹnyin 
nwá, yio de li ojijì si tempili rẹ̀, ani onṣẹ 
majẹmu na, ti inu nyin dùn si; kiye si i, o mbẹ 
wá, li Oluwa awọn ọmọ—ogun wi. 

2 Ṣugbọn tali o le gbà ọjọ wíwa rẹ̀? tani yio 
si duro nigbati o ba fi ara hàn? nitori on dabi 
ìná ẹniti ndà fadakà, ati bi ọṣẹ afọṣọ: 

3 On o si joko bi ẹniti nye, ti o si ndà fada— 
kà: yio si ṣe awọn ọmọ Lefi mẹ, yio si yé wọn 
bi wurà on fadakà, ki nwọn ki o le mu ọrẹ 
ododo wá fun Oluwa. 

4 Nigbana ni ọrẹ Juda ati ti Jerusalemu yio 
wù Oluwa, gẹgẹ bi ti ọjọ igbani, ati gẹgẹ bi 
ọdun atijọ. 

5 Emi o si sunmọ nyin fun idajọ, emi o si ṣe 
ẹlẹri yiyara si awọn oṣô, ati si awọn panṣaga, 
ati si awọn abura eké, ati awọn ti o ni alagbaṣe 
lara ninu ọyà rẹ̀, ati opo, ati alainibaba, ati si 
ẹniti o nrẹ̀ alejo jẹ, ti nwọn kò si bẹ̀ru mi, li 
Oluwa awọn ọmọ-—ogun wi. 

6 Nitori Emi li Oluwa, Emi kò yipada; nito— 
rina li a kò ṣe run ẹnyin ọmọ Jakobu. 

7 Lati ọjọ awọn baba nyin wá li ẹnyin tilẹ ti 
yapa kuro ni ilàna mi, ti ẹ kò si pa wọn mọ. Ẹ 
yipada si ọdọ mi, Emi o si yipada si ọdọ nyin, 
li Oluwa awọn ọmọ—ogun wi. Ṣugbọn ẹnyin 
wipe, nipa bawo li awa o yipada? 

8Enia yio ha jà Ọlọrun li olẹ̀? ṣugbọn ẹnyin 
sa ti jà mi li olẹ. Ṣugbọn ẹnyin wipe, nipa bawo 
li awa fi jà ọ li ol? Nipa idamẹwa ati ọrẹ. 

9 Riré li a o fi nyin ré: nitori ẹnyin ti jà mi li 
olẹ̀, ani gbogbo orilẹ—ẹ̀de yi. 


MALAKI 2—4 
10 Ẹ mu gbogbo idamẹwa wá si ile iṣura, ki 
onjẹ ba le wà ni ile mi, ẹ si fi eyi dán mi wò 
nisisiyi, bi emi ki yio ba ṣi awọn ferese ọrun 
fun nyin, ki nsi tú ibukún jade fun nyin, tobẹ 
ti ki yio si aye to lati gbà a. 

ti Emi o si ba ajẹnirun wi nitori nyin, on kì 
o si run eso ilẹ nyin, bẹ̀ni àjara nyin kì o rẹ̀ 
dànu, li Oluwa awọn ọmọ—ogun Wi. 

12 Gbogbo orilẹ—ẹ̀de ni yio si pe nyin li ala— 
bukún fun: nitori ẹnyin o jẹ ilẹ ti o wuni, li 
Oluwa awọn ọmọ—ogun wi. 

13 Òrọ nyin ti jẹ lile si mi, li Oluwa awọn 
ọmọ-ogun wi. Ṣugbọn ẹnyin wipe, Ọrọ kili 
awa sọ si ọ? 

14 Ẹnyin ti wipe, Asan ni lati sìn Ọlọrun: 
anfani kili o si wà, ti awa ti pa ilàna rẹ̀ mọ, ti 
awa si ti rìn ni igbawẹ̀ niwaju Oluwa awọn 
ọmọ-gun? 

15 Ṣugbọn nisisiyi awa pẹ̀ agberaga li alabù— 
kunfun; lotọ awọn ti o nhùwa buburu npọ si 
i; lotọ, awọn ti o dán Oluwa wò li a dá si. 

16 Nigbana li awọn ti o bẹ̀ru Oluwa mba ara 
wọn sòrọ nigbakugba; Oluwa si tẹti si i, o si 
gbé, a si kọ iwe—iranti kan niwaju rẹ̀, fun awọn 
ti o bẹ̀ru Oluwa, ti nwọn si nṣe aṣaro orukọ rẹ̀. 

17 Nwọn o si jẹ temi ni ini kan, li Oluwa awọn 
ọmọ-ogun wi, li ọjọ na ti emi o dá; emi o si dá 
Wọn si gẹgẹ bi enia iti ma dá ọmọ rẹ̀ si ti o nsìn i. 

18 Nigbana li ẹnyin o yipada, ẹ o si mò ìyatò 
lárin olododo ati ẹni—buburu, larin ẹniti nsìn 
Ọlọrun, ati ẹniti kò sìn i. 


4 1 SA kiye si i, ọjọ na mbò, ti yio ma jé bi 
iná ileru; ati gbogbo awọn agberaga, ati 
gbogbo awọn oluṣe buburu yio dabi akékù 
koriko: ọjọ na ti mbò yio si jo wọn run, li 
Oluwa awọn ọmọ—ogun wi, ti kì yio fi kù 
gbòngbo tabi ẹka fun wọn. 

2 Ṣugbọn Orùn ododo yio là, ti on ti imula— 
Tada ni iyẹ—apá rẹ̀, fun ẹnyin ti o bẹ̀ru orukọ 
mi; ẹnyin o si jade lọ, ẹnyin o si ma dagba bi 
awọn ẹgbọrọ malu inu agbo. 

3 Ẹnyin o si tẹ̀ awọn enia buburu mọlẹ: nitori 
nwọn o jasi érú labẹ atẹlẹsẹ̀ nyin, li ọjọ na ti 
emi o dá, li Oluwa awọn ọmọ—ogun wi. 

4 Ẹ ranti ofin Mose iranṣẹ mi, eyi ti mo pa li 
aṣẹ fun u ni Horebu fun gbogbo Israeli, pẹlu 
aṣẹ ati idajọ wọnni. 

5 Wò o, emi o rán woli Elijah si nyin, ki ọjọ 
nla—nlà Oluwa, ati ọjọ ti o li ẹ̀ru to de: 

6 Yio si pa ọkàn awọn baba dà si ti awọn 
ọmọ, ati ọkàn awọn ọmọ si ti awọn baba wọn, 
ki emi ki o má ba wá fi aiye gégun. 


IHINRERE 


MATTEU 


1IWE iran Jesu Kristi, ọmọ Dafidi ọmọ 
Abrahamu. 

2 Abrahamu bí Isaaki; Isaaki si bí Jakọbu; 
Jakọbu si bí Juda ati awọn arakunrin rẹ̀; 

3 Juda si bí Faresi ati Sara ti Tamari; Faresi 
si bí Esromu; Esromu si bí Aramu; 

4 Aramu si bí Aminadabu; Aminadabu si bí 
Naaṣoni; Naaṣoni si bí Salmoni; 

8 Salmoni si bí Boasi ti Rakabu; Boasi si bí 
Obedi ti Rutu; Obedi si bí Jesse; 

6 Jesse si bí Dafidi ọba. Dafidi ọba si bí So— 
lomoni lati ọdọ ẹniti o ti nṣe aya Uria; 

7 Solomoni si bí Rehoboamu; Rehoboamu 
si bí Abia; Abia si bí Asa; 

8 Asa si bí Josafati; Josafati si bí Joramu; Jo— 
ramu si bí Osia; 

9 Osia si bí Joatamu; Joatamu si bí Akasi; 
Akasi si bí Hesekiah; 

10 Hesekiah si bí Manasse; Manasse si bí 
Amoni; Amoni si bí Josiah; 

1I Josiah si bí Jekoniah ati awọn arakunrin 
rẹ̀, nigba ikolọ si Babiloni. 

12 Lẹhin ikolọ si Babiloni ni Jekoniah bí Sa— 
latieli; Salatieli si bí Sorobabeli; 

13 Sorobabeli si bí Abiudu; Abiudu si bí 
Eliakimu; Eliakimu si bí Asoru; 

14 Asoru si bí Sadoku; Sadoku si bí Akimu; 
Akimu si bí Eliudu; 

15 Eliudu si bí Eleasa; Eleasa si bí Matani; 
Matani si bí Jakọbu; 

16 Jakọbu si bí Josefu ọkọ Maria, lati ọdọ 
ẹniti a bí Jesu, ti a npẹ̀ ni Kristi. 

17 Bẹni gbogbo iran lati Abrahamu wá de 
Dafidi jẹ iran mẹrinla; ati lati Dafidi wá de ikolọ 
si Babiloni jẹ iran mẹrinla; ati lati igba ikôlọ si 
Babiloni de igba Kristi o jẹ iran mẹrinla. 

18 TIBi ibí Jesu Kristi ti ri niyi: li akokò ti a fẹ 
Maria iya rẹ̀ fun Josefu, ki nwọn to pade, a ri 
i, o lúyun lati ọwẹ Ẹmí MimQ wá. 

18 Josefu ọkọ rẹ̀, ti iṣe olotọ enia, ko si fẹ do— 
jutì i ni gbangba, o fẹ ikò ọ silẹ ni ìkọkọ. 

20 Ṣugbọn nigbati o nrò nkan wọnyi, wò o, 
angẹli Oluwa yọ si i li oju alá, o wipe, Josefu, iwọ 
ọmọ Dafidi, má fòiya lati mu Maria aya rẹ si ọdọ; 
nitori eyi ti o yún ninu rẹ̀, lati ọwọ Ẹmí MimQ ni. 

21 Yio si bí ọmọkunrin kan, Jesu ni iwọ o pẹ̀ 
orukọ rẹ̀: nitori on ni yio gbà awọn enia rẹ̀ là 
kuro ninu ẹ̀ṣẹ wọn. 


22 Gbogbo eyi si ṣẹ, ki eyi ti a ti sọ lati ọdọ 
Oluwa wá li ẹnu woli ki o le ṣẹ, pe, 

23 Kiyesi i, wundia kan yio lôyun, yio si bí 
ọmọkunrin kan, nwọn o má pẹ orukọ rẹ̀ ni 
Emmanueli, itumọ eyi ti iṣe, Ọlọrun wà 
pẹlu wa. 

24 Nigbati Josefu dide ninu orun rẹ̀, o ṣe bi 
angẹli Oluwa ti wi fun u, o si mu aya rẹ̀ si ọdọ: 

25On ko si mò ọ titi o fi bí akọbi rẹ̀ ọmọ— 
kunrin: o si pé orukọ rẹ̀ ni JESU. 


1 NIGBATI a si bí Jesu ni Betlehemu ti Ju— 
dea, nigba aiye Herodu ọba, kiyesi, awọn 
amoye kan ti ìha ìla—ôrùn wá si Jerusalemu, 
2Nwọn mbẹ̀re wipe, Nibo li ẹniti a bí ti iṣe 
ọba awọn Ju wà? nitori awa ti ri irawọ rẹ̀ ni 
ìla—orùn, awa si wá lati foribalẹ fun u. 

3 Nigbati Herodu ọba si gbọ, ara rẹ̀ kò lelẹ, 
ati gbogbo awọn ará Jerusalemu pẹlu rẹ̀. 

4 Nigbati o si pé gbogbo awọn olori alufa ati 
awọn akọwe awọn enia jọ, o bi wọn lére ibiti 
a o gbé bí Kristi. 

85 Nwọn si wi fun u pe, Ni Betlehemu ti Judea 
ni: nitori bẹli a kọwe rẹ̀ lati ọwé woli nì Wá, 

6 Iwọ Betlehemu ni ilẹ Judea, iwọ kò kere 
julọ ninu awọn ọmọ alade Juda, nitori lati inu 
rẹ ni Bálẹ kan yio ti jade, ti yio ṣe itọju Israeli 
awọn enia mi. 

7 Nigbana ni Herodu pé awọn amoye na si 
ìkọkọ, o sì bi wọn lẹsọlẹsọ akokò ti irawọ na 
hàn. 

80 si rán wọn lọ si Betlehemu, o wipe, Ẹ lọ 
íwadi ti ọmọ—ọwọ na lẹsọlẹsọ; nigbati ẹnyin 
ba si ri i, ẹ pada wá isọ fun mi, ki emi ki o le 
Wá iforibalẹ fun u pẹlu. 

98 Nigbati nwọn si gbQ òrọ ọba, nwọn lọ; si 
Wò o, irawọ ti nwọn ti ri lati ìha ìla—ôrùn wá, o 
ṣáju wọn, titi o fi wá iduro loke ibiti ọmọ—ọwọ 
na gbé wà. 

10 Nigbati nwọn si ri irawọ na, nwọn yò ayọ 
nlanla. 

11 TINigbati nwọn si wò ile, nwọn ri ọmọ— 
ọwọ na pẹlu Maria iya rẹ̀, nwọn wolẹ, nwọn 
si foribalẹ fun u: nigbati nwọn si tú iṣura wọn, 
nwọn ta a lọrẹ Wura, ati turari, ati ojia. 

12Bi Ọlọrun ti kìlọ fun wọn li oju alá pe, ki 
nwọn ki o máṣe pada tò Herodu lọ mẹ, nwọn 
gbà òna miran lọ si ilu wọn. 


MATTEU 2—4 
13 Nigbati nwọn si ti lọ, kiyesi i, angẹli 
Oluwa yọ si Josefu li oju alá, o wipe, Dide gbé 
ọmọ—ọwọ na pẹlu iya rẹ̀, ki o si sálọ si Egipti, 
ki iwọ ki o si gbé ibẹ̀ titi emi o fi sọ fun ọ; ni— 
tori Herodu yio wá ọmọ—ọwọ na lati pa a. 

14 Nigbati o si dide, o mu ọmọ—ọwọ na ati 
iya rẹ̀ li oru, o si lọ si Egipti; 

150 si wà nibẹ̀ titi o fi di igba ikú Herodu; 
ki eyi ti Oluwa wi lati ẹnu woli nì ki o le ṣẹ, 
pe, Ni Egipti ni mo ti pé ọmọ mi jade wá. 

16 Nigbati Herodu ri pe, on di ẹni itanjẹ 
lọdọ awọn amoye, o binu gidigidi, o si ranṣẹ, 
o si pa gbogbo awọn ọmọ ti o wà ni Betlehe— 
mu ati ni ẹkún rẹ̀, lati awọn ọmọ ọdún meji 
jalẹ gẹgẹ bi akokò ti o ti bere lẹsọlẹsọ lọwọ 
awọn amoye na. 

17 Nigbana li eyi ti a ti sọ lati ẹnu woli Jere— 
miah wa ṣẹ, pe, 

18 Ni Rama ni a gbQ ohùn, ohùnréré, ati 
ẹkún, ati òfọ nla, Rakeli nsọkun awọn ọmọ rẹ̀ 
ko gbipẹ, nitoriti nwọn ko si. 

18 TINigbati Herodu si kú, kiyesi i, angẹli 
Oluwa kan yọ si Josefu li oju alá ni Egipti, 

20 Wipe, Dide, mu ọmọ—ọwọ na, ati iya rẹ̀, 
ki o si lọ si ilẹ Israeli: nitori awọn ti nwá ẹmí 
ọmọ-—ọwọ na lati pa ti kú. 

21 O si dide, o mu ọmọ—ọwọ na ati iya rẹ̀, o 
si wá si ilẹ Israeli. 

22 Ṣugbọn nigbati o gbQ pe Arkelau jọba ni 
Judea ni ipò Herodu baba rẹ̀, o bẹ̀ru lati lọ 
sibẹ̀; bi Ọlọrun si ti kìlọ fun u li oju alá, o yi— 
pada si apa Galili. 

23Nigbati o si wá, o joko ni ilu kan ti a npẹ̀ 
ni Nasareti; ki eyi ti a ti sọ li ẹnu woli ki o le 


ṣẹ, pe, A o pò e ni ará Nasareti. 
3 1NI ijọ wọnni ni Johannu Baptisti wá, o 
nwasu ni ijù Judea, 

20 si nwipe, Ẹ ronupiwada; nitori ijọba 
ọrun kù si dẹ̀dẹ̀. 

3Nitori eyi li ẹniti woli Isaiah sọ ẹrọ rẹ̀, 
wipe, Oh(úin ẹnikan ti nkigbe ni ijú, Ẹ tún òna 
Oluwa ṣe, ẹ ṣe oju—Ọna rẹ̀ t6. 

4 Aṣọ Johannu na si jẹ ti irun ibakasiẹ, o si dì 
amure awọ si ẹ̀gbẹ rẹ̀; onjẹ rẹ̀ li éṣú ati oyin 
ìgan. 

5Nigbana li awọn ara Jerusalemu, ati gbogbo 
Judea, ati gbogbo ẹkúin apa Jordani yiká jade tò 
ọ wá, 

6 A si mbaptisi wọn lọdọ rẹ̀ ni odò Jordani, 
nwọn njẹwọ ẹ̀ṣẹ wọn. 

7 Ṣugbọn nigbati o ri ẹpọ awọn Farisi ati 
Sadusi wá si baptismu rẹ̀, o wi fun wọn pe, 


684 


Ẹnyin ọmọ paramọlẹ, tali o kìlọ fun nyin lati 
sá ku:o ninu ibinu ti mbọ? 

8 Nitorina, ẹ so eso ti o yẹ fun ironupiwada: 

89 Ki ẹ má si ṣe rò ninu ara nyin, wipe, Awa 
ní Abrahamu ni baba; ki emi wi fun nyin, 
Ọlọrun le yọ ọmọ jade lati inu okuta wọnyi 
Wá fun Abrahamu. 

10 Ati nisisiyi pẹlu, a ti fi ake le gbòngbo igi 
na; nitorina gbogbo igi ti ko ba so eso rere, a o 
ke e lulẹ, a o si wọ ọ jù sinu iná. 

11 I6ôtọ li emi nfi omi baptisi nyin fun iro— 
nupiwadea: ṣugbọn ẹnikan ti o pòju mi lọ mbò 
lẹhin mi, bata ẹniti emi ko to gbé; on ni yio fi 
Ẹmí IMim€ẹ ati iná baptisi nyin. 

12Ẹniti atẹ rẹ̀ mbẹ li ọwọ rẹ̀, yio si gbá ilẹ 
ipaka rẹ̀ mọ toto, yio si kú alikama rẹ̀ sinu 
abà, ṣugbọn iyangbo ni yio fi iná ajôku sun. 

13dINigbana ni Jesu ti Galili wá si Jordani 
sọdọ Johannu lati baptisi lọdọ rẹ̀. 

14 Ṣugbọn Johannu kò fun u, wipe, Emi li a 
ba baptisi Jọdọ rẹ, iwọ si tò mi wá? 

15 Jesu si dahùn, o wi fun u pe, jọwọ rẹ̀ bẹ 
na: ritori bẹli o yẹ fun wa lati mu gbogbo 
ododo ṣẹ. Bẹli o jọwọ rẹ̀. 

16 Nigbati a si baptisi Jesu tan, o jade lẹsẹ— 
kanna lati inu omi wá; si wò o, ọrun ṣí silẹ 
fun u, o si ri Ẹmí Ọlọrun sọkalẹ bi adaba, o si 
bà le e: 

17 Si kiyesi i, ohttn kan lati ọrun wá, nwipe, 
Eyí ni ayanfẹ ọmọ mi, ẹniti inu mi dùn si gidi— 
gidi. 


I NIGBANA li a dari Jesu si ijù lati ọwọ 
Ẹmi lati dán a wò lọwọ Éṣu. 

2 Nigbati o si ti gbawẹ li ogoji ọsán ati ogoji 
oru, lẹhinna ni ebi npa a. 

3Nigbati oludanwò de ọdọ rẹ̀, o ni, Bi iwọ ba 
iṣe Ọmọ Ọlọrun, paṣẹ ki okuta wọnyi di akara. 

4Ṣugbọn o dahùn wipe, A ti kọwe rẹ̀ pe, 
Enia kì yio wà láyé nipa akara nikan, bikoṣe 
nipa gbogbo òrọ ti o ti ẹnu Ọlọrun jade wá. 

5 Nigbana ni Eṣu gbé e lọ soke si ilu mimoô 
ni, o gbé e le ṣonṣo tẹmpili, 

60 si wi fun u pe, Bi iwọ ba iṣe Ọmọ Ọlọ— 
run, bẹ̀ silẹ fun ara rẹ: A sá ti kọwe rẹ̀ pe, Yio 
paṣẹ fun awọn angẹli rẹ̀ nitori rẹ, li ọwé wọn 
ni nwọn o si gbé ọ soke, ki iwọ ki o má ba fi 
ẹsẹ rẹ gbún okuta. 

7 Jesu si wi fun u pe, A tún kọ ọ pe, Iwọ ko 
gbọdọ dán Oluwa Ọlọrun rẹ Wò. 

8 Eṣu gbé e lọ si ori òke giga—giga ẹ̀wẹ, o si fi 
gbogbo ilẹ ọba aiye ati gbogbo ogo wọn hàn a; 

SO si wi fun u pe, Gbogbo nkan wọnyi li 


emi é fifun ọ, bi iwọ ba wolẹ, ti o si foribalẹ 
fun mi. 

10 Nigbana ni Jesu wi fun u pe, Pada kuro 
lẹhin mi, Satani: nitori a kọwe rẹ̀ pe, Oluwa 
Ọlọrun rẹ ni ki iwọ ki o foribalẹ fun, on ni— 
kanṣoṣo ni ki iwọ ma sìn. 

tI Nigbana li Eṣu fi i silẹ lọ; si kiyesi i, awọn 
angẹli tọ ọ wá, nwọn si nṣe iranṣẹ fun u. 

12 qINigbati Jesu gbẹ pe, a fi Johannu le wọn 
lọwọ, o dide lọ si Galili; 

13 Nigbati o si jade kuro ni Nasareti, o Wá 
ijoko ni Kapernaumu, eyi ti o mbẹ leti okun li 
ẹkùn Sebuloni ati Neftalimu: 

14 Ki eyi ti a wi lati ẹnu woli Isaiah wá le 
Ṣẹ, pe, 

15 Ilẹ Sebuloni ati ilẹ Neftalimu li òẹna okun, 
li oke Jordani, Galili awọn keferi; 

16 Awọn enia ti o joko li òkunkun ri imọlẹ 
nla; ati awọn ti o joko ni ibi iku ati labẹ ojiji rẹ̀ 
ni imọlẹ là fun. 

17 MLati igbana ni Jesu bẹ̀rẹ si iwasu wipe, 
Ẹ ronupiwada; nitori ijọba ọrun kù si dẹ̀dẹ. 

18 TiJesu nrin leti okun Galili, o ri awọn 
arakunrin meji, Simoni, ẹniti a npẹ̀ ni Peteru, 
ati Anderu arakunrin rẹ̀, nwọn nsọ àwọn sinu 
okun: nitori nwọn jẹ apẹja. 

SO si wi fun wọn pe, Ẹ má tò mi lẹhin, 
emi é si sọ nyin di apẹja enia. 

20 Nwọn si fi àwọn silẹ lojukanna, nwọn sì 
tò ọ lẹhin. 

21 Bi o si ti ti ibẹ lọ siwaju, o ri awọn ara— 
kunrin meji, Jakọbu ọmọ Sebede, ati Johannu 
arakunrin rẹ̀, ninu ọkọ pẹlu Sebede baba 
wọn, nwọn ndí àwọn wọn; o si pẹ̀ wọn. 

22 Lojukanna nwọn si fi ọkò ati baba wọn 
silẹ, nwọn si tò ọ lẹhin. 

23 Jesu si rìn ni gbogbo ẹkùn Galili, o nkọni 
ni sinagogu wọn, o si nwasu ihinrere ijọba, o 
si nṣe iwosàn gbogbo àrun ati gbogbo àisan li 
ara awọn enia. 

24 Okikí rẹ̀ si kàn yi gbogbo Siria ká; nwọn 
si gbé awọn alaisàn ti o ni onirúiru àrun ati 
irora wá sọdọ rẹ̀, ati awọn ti o li ẹmi ẹ̀ṣu, ati 
awọn ti o nsinwin, ati awọn ti o li ẹ̀gba; o si 
Wò Wọn sàn. 

25 Ọpọlọpọ enia si tò ọ lẹhin lati Galili, ati 
Dekapoli, ati Jerusalemu, ati lati Judea wá, ati 
lati oke odò Jordani. 


1NIGBATI o si ri ọpọ enia, o gùn ori òke 
lọ: nigbati o si joko, awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ 
tò ọ wá. 
20 si yà ẹnu rẹ̀, o si kẹ wọn, wipe, 


MATTEU 4, 5 
3 Alabukún-fun li awọn òtoṣi li ẹmí: nitori 
tiwọn ni ijọba ọrun. 

4 Alabukún-fun li awọn ẹniti nkánu: nito— 
riti a ô tù wọn ninu. 

8 Alabukún—fun li awọn ọlọkàn—tutù: nito— 
ri nwọn o jogún aiye. 

6 Alabukún—fun li awọn ẹniti ebi npa ati ti 
ongbẹ ngbẹ sipa ododo: nitori nwọn ô yo. 

7 Alabukún-fun li awọn alánu: nitori nwọn 
ô ri ánu gbà. 

8 Alabukún-—fun li awọn oninu—funfun: ni— 
tori nwọn ô ri Ọlọrun. 

98 Alabukún—fun li awọn onilaja: nitori ọmọ 
Ọlọrun ni a ô ma pẹ̀ wọn. 

10 Alabukúnfun li awọn ẹniti a ṣe inunibini 
si nitori ododo: nitori tiwọn ni ijọba ọrun. 

11 Alabukún—fun li ẹnyin, nigbati nwọn ba 
nkẹgan nyin, ti nwọn ba nṣe inunibini si 
nyin, ti nwọn ba nfi eke sọrọ buburu gbogbo 
si nyin nitori emi. 

12 Ẹ ma yò, ki ẹnyin ki o si fò fun ayò: nitori 
ẹ̀re nyin pò li ọrun: bẹni nwọn sá ṣe inunibini 
si awọn wol! ti o ti mbẹ ṣaju nyin. 

14TqTẸnyin ni iyọ aiye: ṣugbọn bi iyò ba di obu, 
kini a o fi mu u dùn? kò nilari mẹ, bikoṣepe a 
dà a nù, ki o si di itẹmọlẹ li atẹlẹsẹ enia. 

14 Ẹnyin ni imọlẹ aiye. Ilu ti a tẹ̀do lori òke 
ko le farasin. 

15 Bẹni a kì itàn fitila tan, ki a si fi i sabẹ 
òṣuwọn; bikoṣe lori ọpá fitila, a si fi imọlẹ fun 
gbogbo ẹniti mbẹ ninu ile. 

16 Ẹ jẹ ki imọlẹ nyin ki o mọlẹ tobẹ niwaju 
enia, ki nwọn ki o le ma ri iṣẹ rere nyin, ki 
nwọn ki o le ma yìn Baba nyin ti mbẹ li ọrun 
logo. 

17 TẸ máṣe rò pe, emi wá lati pa ofin tabi 
awọn woli run: emi kò wá lati parun, bikoṣe 
lati muṣẹ. 

18 Lotọ ni mo sá wi fun nyin, Titi ọrun on 
aiye yio fi kọja lọ, ohun kikini kan ninu ofin kì 
yio kọja, bi o ti wù ki o ri, titi gbogbo rẹ̀ yio fi ṣẹ. 

18 Ẹnikẹni ti o ba rú ọkan kikini ninu ofin 
Wọnyi, ti o ba si nkQ awọn enia bẹ, on na li a 
o pẹ̀ ni kikini ni ijọba ọrun: ṣugbọn ẹnikẹni ti 
o ba nṣe wọn ti o ba si nkẹ wọn, on na li a o 
pẹ̀ ni ẹni—nla ni ijọba ọrun. 

20 Nitori mo wi fun nyin, bikoṣepe ododo 
nyin ba kọja ododo awọn akọwe ati ti awọn 
Farisi, ẹnyin kì yio le de ilẹ—ọba ọrun bi o ti 
Wù ki o ri. 

21 TfẸnyin ti gbé bi a ti wi fun awọn ará igbá— 
ni pe, Iwọ ko gbọdọ pania; ẹnikẹni ti o ba pania 
yio wà li ewu idajọ. 


MATTEU 5, 6 

22 Ṣugbọn emi wi fun nyin, ẹnikẹni ti o binu 
si arakunrin rẹ̀ lasan, yio wà li ewu idajọ; ati 
ẹnikẹni ti o ba wi fun arakunrin rẹ̀ pe, Alaini— 
lari, yio wà li ewu ajọ awọn igbimọ; ṣugbọn 
ẹnikẹni ti o ba wipe, Iwọ aṣiwere, yio wà li 
ewu iná ọrun apadi. 

23MNitorina bi iwọ ba nmu ẹ̀bun rẹ wá si ibi 
pẹpẹ, bi iwọ ba si ranti nibẹ pe, arakunrin rẹ 
li ohun kan ninu si ọ, 

24 Fi ẹ̀bun rẹ silẹ nibẹ̀ niwaju pẹpẹ, si lọ, kò 
ba arakunrin rẹ làja na, nigbana ni ki o to wá 
ibùn ẹ̀bun rẹ. 

25 Ba ọtà rẹ rẹ kánkan nigbati iwọ wà li òna 
pẹlu rẹ̀; ki ọtá rẹ ki o má ba fi ọ le onidajọ lọwọ, 
onidajọ a si fi ọ le ẹ̀ṣọ lọwọ, a si gbẹ ọ sọ sinu 
tubu. 

26 Lôtọ ni mo wi fun ọ, Iwọ kì yio jade kuro 
nibẹ̀, titi iwọ o fi san Okan ti o ba kù. 

27 Ẹnyin ti gbé bi a ti wi fun awọn ará igbá— 
ni pe, Iwọ ko gbọdọ ṣe panṣaga. 

28 Ṣugbọn emi wi fun nyin, Ẹnikẹni ti o ba 
Wò obinrin kan lati ṣe ifẹkufẹ si i, o ti bá a ṣe 
panṣaga tan li ọkàn rẹ̀. 

29 Bi oju ọtún rẹ ba mu ọ kọṣsẹ̀, yọ ọ jade, ki o 
si sọ ọ nù; o sá li òre fun ọ, ki ẹ̀ya ara rẹ kan ki o 
ṣegbé, jù ki a gbe gbogbo ara rẹ jù si iná ọrun 
apadi. 

30 Bi ọwọ ọtún rẹ ba mu ọ kọsẹ̀, ke e kuro, 
ki o si sọ ọ nù; o sá li ẹ̀re fun ọ, ki ẹ̀ya ara rẹ 
kan ki o ṣegbé, jù ki a gbe gbogbo ara rẹ jù si 
iná ọrun apadi. 

31 A ti wi pẹlu pe, ẹnikẹni ti o ba kò aya rẹ̀ 
silẹ, jẹ ki o fi iwe ìkọsilẹ le e lọwọ. 

32 Ṣugbọn emi wi fun nyin, Ẹnikẹni ti o ba 
kò aya rẹ̀ silẹ, bikoṣe nitori àgbere, o mu u ṣe 
panṣaga; ẹnikẹni ti o ba si gbé ẹniti a kò silẹ 
ni iyawo, o ṣe panṣaga. 

33 IlẸnyin ti gbọ ẹ̀wẹ bi a ti wi fun awọn 
ará igbani pe, Iwọ kò gbọdọ bura, bikoṣepe ki 
iwọ ki o si mu ibura rẹ ṣẹ fun Oluwa. 

34 Ṣugbọn emi wi fun nyin, Ẹ máṣe bura 
rára, iba ṣe ifi ọrun bura, nitoripe it€é Ọlọ— 
run ni, 

35 Tabi aiye, nitori apoti itisẹ rẹ̀ ni, tabi Je— 
rusalemu, nitori ilu ọba nla ni. 

36 Ki o maṣe fi ori rẹ bura, nitori iwọ ko le 
sọ irun kan di funfun tabi dudu. 

37 Ṣugbọn jẹ ki òrọ nyin jẹ, Bẹni, bẹni; 
Bẹ̀kọ, bẹkọ; nitoripe ohunkohun ti o ba jù 
wọnyi lọ, nipa ibi li o ti wá. 

38 Ẹnyin ti gbọ bi a ti wipe, Oju fun oju, 
ati ehín fun ehín: 

39 Ṣugbọn emi wi fun nyin, Ẹ máṣe kò ibi; 


ṣugbọn ẹnikẹni ti o ba gbá ọ li ẹrẹkẹ ọtún, yi 
ti òsi si i pẹlu. 

40 Bi ẹnikan ba fẹ sùn ọ ni ile ẹjọ, ti o si gbà 
ọ li ẹ̀wu lọ, jọwọ agbáda rẹ fun u pẹlu. 

41 Ẹnikẹni ti yio ba fi agbara mu ọ lọ si maili 
kan, bá a de meji. 

42 Fifun ẹniti o bẹ̀re lọwọ rẹ; ati lọdọ ẹniti o 
nfẹ win lọwọ rẹ, máṣe mu oju kuro. 

43 4 Ẹnyin ti gbẹ bi a ti wipe, Iwọ fẹ ọmọni— 
keji rẹ, ki iwọ si korira ọtá rẹ. 

44 Ṣugbọn emi wi fun nyin, Ẹ fẹ awọn ọtá 
nyin, ẹ sure fun awọn ẹniti o nfi nyin ré, ẹ 
ṣ6re fun awọn ti o korira nyin, ki ẹ si gbadura 
fun awọn ti nfi arankàn ba nyin lò, ti nwọn 
nṣe inunibini si nyin; 

45 Ki ẹnyin ki o le má jẹ ọmọ Baba nyin ti 
mbẹ li ọrun: nitoriti o nmu orùn rẹ̀ ràn sara 
enia buburu ati sara enia rere, o si nròjo fun 
awọn olOtọ ati fun awọn alaiṣoôtọ. 

46 Nitori bi ẹnyin ba fẹ awọn ti o fẹ nyin, ọpé 
kili ẹnyin ni? bẹ gẹgẹ ki awọn agbowode nṣe? 

41 Bi ẹnyin ba si nkí kìki awọn arakunrin 
nyin, kili ẹ ṣe jù awọn ẹlomiran lọ? bẹ gẹgẹ ki 
awọri agbowode nṣe? 

48 Nitorina ki ẹnyin ki o pé, bi Baba nyin ti 
mbẹ li ọrun ti pé. 


!Ẹ kiyesi ara ki ẹ máṣe itọrẹ anu nyin ni— 
'Waju enia, ki a ba le ri nyin: bi o ba ri bẹ̀, 
ẹnyin ko li ẹ̀re lọdọ Baba nyin ti mbẹ li ọrun. 
2Mitorina nigbati iwọ ba nṣe itọrẹ anu rẹ, 
máṣe fun fẹ̀re niwaju rẹ, bi awọn agabagebe ti 
nṣe ni sinagogu ati ni ita, ki nwọn ki o le gbà 
iyìn enia. Lôtọ ni mo wi fun nyin, nwọn ti gbà 
ẹ̀re wọn na. 

3Ṣugbọn nigbati iwọ ba nṣe itọrẹ anu rẹ, 
máṣe jẹ ki ọwọ òsi rẹ ki o mò ohun ti ọw 
ọtún rẹ nṣe; 

4 Ki itọrẹ anu rẹ ki o le wà ni ìkọkọ; Baba rẹ 
ti o si riran ni ìkọkọ, on tikararẹ̀ yio san a fun 
ọ ni gbangba. 

5 Nigbati iwọ ba ngbadura, máṣe dabi 
awọn agabagebe; nitori nwọn fẹ ati má duro 
gbadura ni sinagogu ati ni igun òna ita, ki enia 
ki o ba le ri wọn. Lôtọ ni mo wi fun nyin, 
nwọn ti gbà ẹ̀re wọn na. 

6 Sugbọn iwọ, nigbati iwọ ba ngbadura, wò 
iyẹwu rẹ lọ, nigbati iwọ ba si sé ilẹkùn rẹ tan, 
gbaclura si Baba rẹ ti mbẹ ni ìkọkọ; Baba rẹ ti 
o si riran ni ìkọkọ yio san a fun ọ ni gbangba. 

7T7Ṣugbọn nigbati ẹnyin ba ngbadura, ẹ máṣe 
atunwi asan bi awọn keferi; nwọn ṣebi a o ti 
itori òrọ pipọ gbQ ti wọn. 


687 


8 Nitorina ki ẹnyin máṣe dabi wọn: Baba 
nyin sá mò ohun ti ẹnyin ṣe alaini, ki ẹ to 
bẹ̀re lọwọ rẹ̀. 

9 Nitorina bayi ni ki ẹnyin má gbadura: Baba 
wa ti mbẹ li ọrun; Ki a bòwọ fun orukọ rẹ. 

10 Ki ijọba rẹ de; Ifẹ tirẹ ni ki a ṣe, bi ti ọrun, 
bẹ̀ni li aiye. 

11 Fun wa li onjẹ ôjọ wa loni. 

12 Dari gbese Wa jì Wa, bi awa ti ndarijì 
awọn onigbese wa. 

13 Má si fà wa sinu idẹwò, ṣugbọn gbà wa 
lọwọ bilisi. Nitori ijọba ni tirẹ, ati agbara, ati 
ogo, lailai. Amin. 

14 Nitori bi ẹnyin ba fi ẹ̀ṣẹ awọn enia jì 
wọn, Baba nyin ti mbẹ li ọrun yio fi ẹ̀ṣẹ ti 
nyin jì nyin. 

15 Ṣugbọn bi ẹnyin ko ba fi ẹ̀ṣẹ awọn enia jì 
wọn, Baba nyin ki yio si fi ẹ̀ṣẹ ti nyin jì nyin. 

16 TJAti pẹlu nigbati ẹnyin ba ngbàwẹ, ẹ 
máṣe dabi awọn agabagebe ti nfajuro; nwọn a 
ba oju jẹ, nitori ki nwọn ki o ba le farahàn 
fun enia pe nwọn ngbàwẹ. Lôtọ ni mo wi fun 
nyin, nwọn ti gbà ẹ̀re Wọn na. 

17 Ṣugbọn iwọ, nigbati iwọ ba ngbàwẹ, fi 
oréro kùn ori rẹ, ki o si bọju rẹ; 

18 Ki iwọ ki o máṣe farahàn fun enia pe iwọ 
ngbàwẹ, bikoṣe fun Baba rẹ ti o mbẹ ni ìkọkọ; 
Baba rẹ ti o si riran ni ìkọkọ yio san a fun ọ ni 
gbangba. 

19 TẸ máṣe tò iṣura jọ fun ara nyin li aiye, 
nibiti kòkoro ati ipára ibà a jẹ, ati nibiti awọn 
olẹ̀ irunlẹ ti nwọn si ijale: 

20 Ṣugbọn ẹ tò iṣura jọ fun ara nyin li ọrun, 
nibiti kòkoro ati ipára ko le bà a jẹ, ati nibiti 
awọn olẹ̀ kò le runlẹ ki nwọn si jale. 

21 Nitori nibiti iṣura nyin bá gbé wà, nibẹ̀ li 
ọkàn nyin yio gbé wà pẹlu. 

22 Oju ni fitila ara: nitorina bi oju rẹ ba mọ, 
gbogbo ara rẹ ni yio kún fun imọlẹ. 

23 Ṣugbọn bi oju rẹ ba ṣôkùn, gbogbo ara 
rẹ ni yio kun fun òkunkun. Njẹ bi imọlẹ ti 
mbẹ ninu rẹ ba jé òkunkun, òkunkun na yio 
ti pò to! 

24 Ko si ẹniti o le sìn oluwa meji: nitori 
yala yio korira ọkan, yio si fẹ ekeji; tabi yio 
faramọ ọkan, yio si yàn ekeji ni ipọsi. Ẹnyin 
ko le sìn Oluwa pẹlu mammoni. 

285 Nitorina mo wi fun nyin, Ẹ máṣe ṣe 
aniyan nitori ẹmí nyin ohun ti ẹ ô jẹ, ati fun 
ara nyin ohun ti ẹ o fi bora. Ẹmí kò ha jù onjẹ 
lọ? tabi ara ni kò jù aṣọ lọ? 

26 Ẹ sá wò ẹiyẹ oju ọrun; nwọn kì ifunrugbin, 
bẹ̀ni nwọn kì ikore, nwọn kì isi ikôújọ sinu 


MATTEU 6, 7 
abà, ṣugbọn Baba nyin ti mbẹ li ọrun mbQ 
wọn. Ẹnyin kò ha san jù wọn lọ? 

27 Tani ninu nyin nipa aniyàn ṣiṣe ti o le fi 
igbọnwọ kan kún ọjọ aiyé rẹ̀? 

28 Eṣe ti ẹnyin sì fi nṣe aniyan nitori aṣọ? 
Kiyesi lili ti mbẹ ni igbẹ, bi nwọn ti ndàgba; 
nwọn kì iṣiṣẹ, bẹni nwọn kì irànwu: 

29 Mo si wi fun nyin pe, a ko ṣe Solomoni 
pápa li ọṣọ ninu gbogbo ogo rẹ̀ to bi ọkan ninu 
wọnyi. 

30 Njẹ bi Ọlọrun ba wọ koriko igbẹ li aṣọ 
bẹ̀, eyiti o wà loni, ti a si gbá a sinu iná lọla, 
melomelo ni ki yio fi le wò nyin li aṣọ, ẹnyin 
oni—kekere igbagbọ? 

31 Nitorina ẹ maṣe ṣe aniyan, wipe, Kili a o 
jẹ? tabi, Kili a o mu? tabi, aṣọ wo li a o fi wò Wa? 

32 Nitori gbogbo nkan wọnyi li awọn keferi 
nwá kiri. Nitori Baba nyin ti mbẹ li ọrun mọ 
pe, ẹnyin kò le ṣe alaini gbogbo nkan wọnyi. 

33 Ṣugbọn ẹ tẹ̀te má wá ijọba Ọlọrun na, ati 
ododo rẹ̀; gbogbo nkan wọnyi li a o si fi kún u 
fun nyin. 

34 Nitorina ẹ máṣe ṣe aniyan nitori ọla; ọla 
ni yio ṣe aniyan ohun ara rẹ̀. Buburu ti Gjọ to 
fun u. 


7 1Ẹ máṣe dani li ẹjọ, ki a ma bà da nyin li 
ẹjọ. 

2 Nitori irú idajọ ti ẹnyin ba ṣe, on ni a o si 
ṣe fun nyin; irú òṣuwọn ti ẹnyin ba fi wòn, on 
li a o si fi wọn fun nyin. 

3 Etiṣe ti iwọ si nwò ẹrún igi ti mbẹ li oju 
arakunrin rẹ, ṣugbọn iwọ ko kiyesi ìti igi ti 
mbẹ li oju ara rẹ? 

4 Tabi iwọ o ti ṣe wi fun arakunrin rẹ pe, Jẹ 
ki emi yọ ẹrún igi ti mbẹ li oju rẹ, si wò o, ìti 
igi mbẹ li oju iwọ tikararẹ. 

5 Iwọ agabagebe, tẹ̀tekọ yọ ìti igi jade kuro 
li oju ara rẹ na, nigbana ni iwọ o si to riran 
gbangba lati yọ ẹrún igi ti mbẹ li oju arakun— 
rin rẹ kuro. 

6 TẸ máṣe fi ohun mimô fun ajá, ki ẹ má si 
ṣe sọ ọṣé nyin siwaju ẹlẹdẹ, ki nwọn má ba fi 
ẹsẹ tẹ̀ wọn mọlẹ, nwọn a si yipada ẹ̀wẹ, nwọn 
a si bù nyin ṣán. 

7 qbBẹ̀re, a o si fifun nyin; wá kiri, ẹnyin o si 
ri; kànkun, a o si ṣí i silẹ fun nyin. 

8 Nitori ẹnikẹni ti o bẹ̀re nri gbà; ẹniti o ba 
si wá kiri nri: ẹniti o ba si nkànkun, li a o ṣí i 
silẹ fun. 

9 Tabi ọkunrin wo ni ti mbẹ ninu nyin, bi 
ọmọ rẹ̀ bẹ̀re akara, ti o jẹ fi okuta fun u? 

10 Tabi bi o bẹ̀re ẹja, ti o jẹ fun u li ejò? 


MATTEU. 7,8 


TI Njẹ bi ẹnyin ti iṣe enia buburu, ba mò bi 
8 ti fi ẹ̀bun rere fun awọn ọmọ nyin, melo— 
melo ni Baba nyin ti mbẹ li ọrun yio fi ohun 
rere fun awọn ti o bẹ̀re lọwọ rẹ̀? 

12Nitorina gbogbo ohunkohun ti ẹnyin ba 
nfẹ ki enia ki o ṣe si nyin, bẹni ki ẹnyin ki o si 
ṣe si wọn gẹgẹ; nitori eyi li ofin ati awọn woli. 

13 TẸ ba ẹnu—ẹna hihá wọle; gbòro li ẹnu— 
òna na, ati onibú li oju ẹna na ti o lọ si ibi 
iparun; òpọlọpọ li awọn ẹniti mba ibẹ̀ wọle. 

14 Nitori pe hihá ni ẹnu—ẹ̀na na, ati toro li 
oju—òna na, ti o lọ si ibi ìye, diẹ li awọn ẹniti 
o nrin i. 

15 TẸ má kiyesi awọn eke woli ti o ntọ nyin 
Wá li awọ agutan, ṣugbọn apanijẹ ikôkò ni 
nwọn ninu. 

16 Eso wọn li ẹnyin o fi mò wọn. Enia a má 
ká eso ajara lori ẹgún ọgàn, tabi eso ọpọtọ lara 
ẹ̀wọn? 

17 Gẹgẹ bẹ̀ gbogbo igi rere ni iso eso rere; 
ṣugbọn igi buburu ni iso eso buburu. 

18 Igi rere ko le so eso buburu, bẹni igi bu— 
buru ko si le so eso rere. 

18 Gbogbo igi ti ko ba so eso rere, a ké e 
lùlẹ, a si wé ọ sọ sinu iná. 

20 Nitorina nipa eso wọn li ẹnyin o fi mò wọn. 

21 qKi iṣe gbogbo ẹniti npẹ̀ mi li Oluwa, 
Oluwa, ni yio wọ ijọba ọrun; bikoṣe ẹniti nṣe 
ifẹ ti Baba mi ti mbẹ li ọrun. 

22 Ọpọlọpọ enia ni yio wi fun mi li ọjọ na 
pe, Oluwa, Oluwa, awa ko ha sọtẹlẹ li orukọ 
rẹ? ati orukọ rẹ ki a fi lé awọn ẹmi ẹ̀ṣu jade? 
ati li orukọ rẹ ki a fi ṣe ọpọ iṣẹ iyanu nla? 

23 Nigbana li emi o si wi fun wọn pe, Emi kò 

24 Nitorina ẹnikẹni ti o ba gbé ẹ̀rọ temi 
Wọnyi, ti o ba si ṣe wọn, emi o fi wé ọlégbọn 
enia kan, ti o ké ile rẹ̀ si ori àpata: 

25 Òjo si rò, ikún omi si dé, afẹfẹ si fẹ nwọn 
si bìlu ile na; ko si wò, nitoriti a fi ipilẹ rẹ̀ sọlẹ 
lori àpata. 

26 Ẹnikẹni ti o ba si gbé ẹrọ temi wọnyi, ti 
kò si ṣe wọn, on li emi o fi wé aṣiwere enia 
kan ti o ké ile rẹ̀ si ori iyanrin: 

27 Òjo si rọ, ikún omi si de, afẹfẹ si fẹ, 
nwọn si bìlu ile na, o si wú; iwé rẹ̀ si pò jọjọ. 

28 Nigbati o si ṣe ti Jesu pari gbogbo òrọ 
wọnyi tan, ẹnu yá gbogbo enia si ẹké rẹ̀: 

28 Nitori o nkQ wọn bi ẹniti o li aṣẹ, ki si iṣe 
bi awọn akọwe. 


8 1NIGBATI o ti ori òke sọkalẹ, òpọ enia 
ntọ ọ lẹhin. 


2$i wò o, adẹtẹ̀ kan Wá, o tẹriba fun u, o 
Wipe, Oluwa, bi iwọ ba fẹ, iwọ le sọ mi di 
mimQ. 

3 Jesu si nà ọwé rẹ̀, o fi bà a, o wipe, Mo fẹ; 
iwọ di mimô. Lojukanna ẹ̀tẹ rẹ̀ si moô. 

4 Jesu si wi fun u pe, Wò o, máṣe sọ fun ẹni— 
kan; ṣugbọn ma ba òna rẹ lọ, fi ara rẹ hàn fun 
awọn alufa, ki o si fi ẹ̀bun ti Mose palaṣẹ li ẹrí 
fun wọn. 

5qNigbati Jesu si wò Kapernaumu, balogun 
ọrúr: kan tò ọ wá, o mbẹ̀ ẹ, 

60 si nwipe, Oluwa, ọmọ—ọdọ mi dubulẹ 
ariin ẹgba ni ile, ni irora pupọ. 

7 Jesu si wi fun u pe, emi mbò wá mu u la— 
rada. 

8 Balogun ọrún na dahún, o si wipe, Oluwa, 
emi ko yẹ ti iwọ iba fi wò abẹ orule mi; ṣugbọn 
sọ kiki ọrọ kan, a o si mu ọmọ—ọdọ mi larada. 

8 Ẹniti o wà labẹ aṣẹ sá li emi, emi si li 
ọmọ-ogun lẹhin mi; mo wi fun ẹnikan pe, 
Lọ, a si lọ; ati fun ẹnikeji pe, Wá, a si wá; ati 
fun ọmọ-—ọdọ mi pe, Ṣe eyi, a si ṣe e. 

10 Nigbati Jesu gbé, ẹnu yà a, o si wi fun 
awọn ti o ntò ọ lẹhin pe, L6tọ ni mo wi fun 
nyin, emi ko ri igbagbQ nla bi irú eyi ninu 
awọn enia Israeli. 

11 Mo si wi fun nyin, ẹòpọlọpọ enia ni yio ti 
ìha ìla—ôrún ati ìha iÍwọ—6rùn wá, nwọn a si 
ba Abrahamu, ati Isaaki, ati Jakọbu joko ni 
ilẹ—ọba ọrun. 

12Ṣugbọn awọn ọmọ ilẹ—ọba li a o sọ sinu 
òkunkun lode, nibẹ̀ li ẹkún on ipahinkeke yio 
gbe wà. 

13 Jesu si wi fun balogun ọrún na pe, Ma lọ, 
bi iwọ si ti gbagbé, bẹni kì o ri fun ọ. A si mu 
ọmọ-ọdọ rẹ̀ larada ni wakati kanna. 

14 TINigbati Jesu si wò ile Peteru lọ, o ri iya 
aya rẹ̀ dubulẹ àisan ibà. 

150 si fi ọwọ bà a li ọwẹ, ibà si fi i silẹ; on 
si dide, o si nṣe iranṣẹ fun wọn. 

16 qiNigbati o si di aṣalẹ, nwọn gbe òpọlọpọ 
awọn ẹniti o ni ẹmi ẹ̀ṣu Wá sọdọ rẹ̀: o si fi ẹrọ 
rẹ̀ lé awọn ẹmi na jade, o si mu awọn olo— 
kun-run larada: 

17 Ki eyi ti a ti sọ lati ẹnu woli Isaiah wá le ṣẹ, 
pe, On tikararẹ̀ gbà ailera wa, o si nrù àrun wa. 

18 TINigbati Jesu ri òpọlọpọ enia lọdọ rẹ̀, o 
paṣẹ fun wọn lati lọ si apa keji adagun. 

18 Akọwe kan si tò ọ wá, o wi fun u pe, Olu— 
kọni, emi ô ma tò ọ lẹhin nibikibi ti iwọ nlọ. 

20 Jesu si wi fun u pe, Awọn kọlọkọlọ ni 
ihò, ati awọn ẹiyẹ oju ọrun ni itẹ; ṣugbọn 
Ọmọ-enia kò ni ibi ti yio gbé fi ori rẹ̀ le. 


21 Ekeji ninu awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ si wi fun 
u pe, Oluwa, jẹ ki emi ki o ké lọ isinkú baba 
mi na. 

22 Ṣugbọn Jesu wi fun u pe, Iwọ má tò mi 
lẹhin, si jẹ ki awọn okú ki o má sin okú ara 
wọn. 

23 qiNigbati o si bọ si ọkọ, awọn ọmọ-ẹhin 
rẹ̀ tẹ̀le e. 

24 Si wò o, afẹfẹ nla dide ninu okun tobẹ ti 
riru omi fi bò ọkò mọlẹ; ṣugbọn on sùn. 

25 Awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ tò ọ wá, nwọn ji i, 
nwọn wipe, Oluwa, gbà wa, awa gbé. 

26 O si wi fun wọn pe, Éṣe ti ẹnyin fi ṣe ojo 
bẹ̀, ẹnyin onigbagbQ kekere? Nigbana li o 
dide, o si ba afẹfẹ ati okun wi; idakẹrọrọ si de. 

27 Ṣugbọn ẹnu yà awọn ọkunrin na, nwọn 
wipe, Irú enia wo li eyi, ti afẹfẹ ati omi okun 
gbọ tirẹ̀? 

28 JTINigbati o si de apa keji ni ilẹ awọn ara 
Gergesene, awọn ọkunrin meji ẹlẹmi ẹ̀ṣu 
pade rẹ̀, nwọn nti inu ibojì jade wá, nwọn 
rorò gidigidi tobẹ ti ẹnikan ko le kọja li na 
ibẹ̀. 

28 Si wò o, nwọn kigbe soke wipe, Kini ṣe 
tawa tirẹ, Jesu, iwọ Ọmọ Ọlọrun? iwọ wá lati 
da wa loro ki o to to akokò? 

30 Agbo òpọ ẹlẹdẹ ti njẹ mbẹ li ẹ̀na jijìn si 
wọn. 

31 Awọn ẹmi ẹ̀ṣu na si bẹ̀ ẹ, wipe, Bi iwọ ba 
lé wa jade, jẹ ki awa ki o lọ sinu agbo ẹlẹdẹ yi. 

320 si wi fun wọn pe, Ẹ má lọ. Nigbati 
nwọn si jade, nwọn lọ sinu agbo ẹlẹdẹ na; si 
Wò o, gbogbo agbo ẹlẹdẹ na rẹ̀ sinu okun li 
ogedengbe, nwọn si ṣegbé ninu omi. 

33 Awọn ẹniti nṣọ wọn si sá, nwọn si mu 
ẹòna wọn pọn lọ si ilu, nwọn ròhin ohun 
gbogbo, ati ohun ti a ṣe fun awọn ẹlẹmi ẹ̀ṣu. 

34 Si wò o, gbogbo ará ilu na si jade wá 
ipade Jesu; nigbati nWọn si ri i, nwọn bẹ̀ ẹ, ki 


o le lọ kuro li àgbegbe wọn. 
9 1O si bọ sinu ọkọ, o rekọja, o si wá si ilu 
on tikararẹ̀. 

2 Si kiyesi i, nwọn gbé ọkunrin kan ti o li 
ẹ̀gba wá sọdọ rẹ̀, o dubulẹ lori akete; nigbati 
Jesu ri igbagbe wọn, o wi fun ẹlẹgba na pe, 
Ọmọkunrin, tújuka, a dari ẹ̀ṣẹ rẹ jì ọ. 

3 Si kiyesi i, awọn ọkan ninu awọn akọwe 
nwi ninu ara wọn pe, ọkunrin yi nsọrọ—odi. 

4 Jesu si mò ìro inu wọn, o wipe, Nitori kili 
ẹnyin ṣe nrò buburu ninu nyin? 

5 Ewo li o rọrun ju, lati wipe, A dari ẹṣẹ rẹ 
jì ọ; tabi lati wipe, Dide, ki o si má rìn? 


MATTEU 8, 9 
6 Ṣugbọn ki ẹnyin ki o le mò pe, Ọmọ enia 
li agbara li aiye lati dari ẹ̀ṣẹ jìni, (o si wi fun 
alarun ẹ̀gba na pe,) Dide, si gbé akete rẹ, ki o 
si ma lọ ile rẹ. 

7O si dide, o si lọ ile rẹ̀. 

8Nigbati ijọ enia si ri i, ẹnu yà wọn, nwọn 
yìn Ọlọrun logo, ti o fi irú agbara bayi fun enia. 

9 dIBi Jesu si ti nrekọja lati ibẹ̀ lọ, o ri ọkunrin 
kan ti a npe ni Matteu joko ni bode; o sì wi fun 
u pe, Ma tò mi lẹhin. O si dide, o tọ ọ lẹhin. 

10 JIO si ṣe, bi Jesu ti joko ti onjẹ ninu ile, si 
kiyesi i, òẹpọ awọn agbowode ati ẹlẹṣẹ Wá, 
nwọn si ba a joko pẹlu awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀. 

11 Nigbati awọn Farisi si ri i, nwọn wi fun 
awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ pe, Éṣe ti Olukọ nyin fi 
mba awọn agbowode ati awọn ẹlẹṣẹ jẹun pọ? 

12 Ṣugbọn nigbati Jesu gbẹ, o wi fun wọn 
pe, Awọn ti ara wọn le kò fẹ oniṣegun, bikoṣe 
awọn ti ara wọn kò da. 

13 Ṣugbọn ẹ lọ ẹ si kọ bi a ti mò eyi si, Anu 
li emi nfẹ, kì iṣe ẹbọ: nitori emi kò wá lati pẹ̀ 
awọn olododo, bikoṣe awọn ẹlẹṣẹ si ironupi— 
Wada. 

14 TINigbana li awọn ọmọ-ẹhin Johannu tọ 
ọ wá wipe, ṣe ti awa ati awọn Farisi fi ngbà— 
wẹ nigbagbogbo, ṣugbọn awọn ọmọ-ẹhin rẹ 
ko gbàwẹ? 

15 Jesu si wi fun wọn pe, Awọn ọmọ ile 
iyawo ha le gbàwẹ, nigbati ọkọ iyawo mbẹ 
lọdọ wọn? ṣugbọn ọjọ mbẹ nigbati a o gbà ọkọ 
iyawo lọwọ wọn, nigbana ni nwọn ô gbáwẹ. 

16 Ko si ẹniti ifi idása aṣọ titun lẹ ogbologbô 
ẹ̀wu; nitori eyi ti a fi lẹ ẹ o mu kuro li oju ẹ̀lẹ, 
aṣọ na a si ma ya siwaju. 

17 Bẹ̀ni ko si ẹniti ifi waini titun sinu ogbo— 
logbo igo—awọ; bi a ba ṣe bẹ, igo—awọ yio bẹ̀, 
Waini a si tú jade, igo—awọ a si ṣegbe; ṣugbọn 
Waini titun ni nwọn ifi sinu igo—awọ titun, 
awọn mejeji a si ṣe dede. 

18 TIBi o ti nsọ nkan wọnyi fun wọn, kiyesi 
i, ijoye kan tò ọ wá, o si tẹriba fun u, wipe, 
Ọmọbinrin mi kú nisisiyi, ṣugbọn wá fi ọwọ 
rẹ le e, on ô si yẹ̀. 

19 Jesu dide, o si ba a lọ, ati awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀. 

20 Si kiyesi i, obinrin kan ti o ni isun ẹ̀jẹ li 
ọdún mejila, o wá lẹhin rẹ̀, o fi ọwé kàn iṣẹti 
aṣọ rẹ̀. 

21 Nitori o wi ninu ara rẹ̀ pe, Bi mo ba sá le 
fi ọwọ kàn aṣọ rẹ̀, ara mi ô da. 

22 Nigbati Jesu si yi ara rẹ̀ pada ti o ri i, o 
wipe, Ọmọbinrin, tújuka, igbagbọ rẹ mu ọ 
larada. A si mu obinrin na larada ni wakati 
kanna. 


MATTEU 9, 10 

23 Nigbati Jesu si de ile ijoye na, o ba awọn 
afunfere ati ọpọ enia npariwo. 

240 wi fun wọn pe, Bìla; nitori ọmọbinrin na 
ko kú, sisùn li o sùn. Nwọn si fi rín ẹrin ẹlẹyà. 

25 Ṣugbọn nigbati a si ṣe ti awọn enia jade, 
o bọ sile, o si fà ọmọbinrin na li ọwọ soke; 
bẹ̀li ọmọbinrin na si dide. 

26 Okikí si kàn ká gbogbo ilẹ na. 

27 qINigbati Jesu si jade nibẹ̀, awọn ọkunrin 
afọju meji tò ọ lẹhin, nwọn kigbe soke wipe, 
Iwọ ọmọ Dafidi, ṣánu fun wa. 

28 Nigbati o si wò ile, awọn afọju na tò ọ 
Wá: Jesu bi wọn pe, Ẹnyin gbagbọ pe mo le ṣe 
eyi? Nwọn wi fun u pe, Iwọ le ṣe e, Oluwa. 

29 Nigbana li o fi ọwọ bà wọn li oju, o wipe, 
Ki o ri fun nyin, gẹgẹ bi igbagbọ nyin. 

30 Oju wọn si là; Jesu si kìlọ fun wọn gidigidi, 
Wipe, Kiyesi i, ki ẹ máṣe jẹ ki ẹnikan ki o mò. 

31 Ṣugbọn nigbati nwọn lọ, nwọn ròhin rẹ̀ 
yi gbogbo ilu na ká. 

32 Bi nwọn ti njade lọ, wò o, nwọn mu 
ọkunrin odi kan tò ọ wá, ti o li ẹmi ẹ̀ṣu. 

33 Nigbati a lé ẹmi ẹ̀ṣu na jade, odi si fọhùn; 
ẹnu si yà awọn enia, nwọn wipe, A ko ri irú 
eyi ri ni Israeli. 

34 Ṣugbọn awọn Farisi wipe, agbara olori 
awọn ẹmi ẹ̀ṣu li o fi lé awọn ẹmi ẹ̀ṣu jade. 

35 Jesu si rìn si gbogbo ilu—nla ati iletò, o 
nkọni ninu sinagogu wọn, o si nwásu ihinrere 
ijọba, o si nṣe iwòsan arun ati gbogbo àisan li 
ara awọn enia. 

36 TiṢugbọn nigbati o ri òpọ enia, ánu wọn 
ṣe e, nitoriti rẹ̀ mu wọn, nwọn, si tuká kiri bi 
awọn agutan ti ko li oluṣọ. 

37 Nigbana li o wi fun awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ 
pe, L6tọ ni ikorẹ̀ pọ, ṣugbọn awọn alagbaṣe ko 
to nkan; 

38 Nitorina ẹ gbadura si Oluwa ikorẹ̀ ki o le 
rán awọn alagbaṣe sinu ikorẹ̀ rẹ̀. 


l 0 1NIGBATI o si pé awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ 
mejejila si ọdọ, o fi agbara fun wọn 

lori awọn ẹmi aim, lati ma lé wọn jade ati 

lati ṣe iwòsan gbogbo àrun ati gbogbo aisan. 

2 Orukọ awọn aposteli mejila na ni wọnyi: 
Eyi ekini ni Simoni, ẹniti a np ni Peteru, ati 
Anderu arakunrin rẹ̀; Jakọbu ọmọ Sebede, ati 
Johannu arakunrin rẹ̀; 

3 Filippi, ati Bartolomeu; Tomasi, ati Mat— 
teu ti iṣe agbowode; Jakọbu ọmọ Alfeu, ati 
Lebbeu, ẹniti a si npẹ ni Taddeu; 

4 Simoni ara Kana, ati Judasi Iskariotu, ẹniti 
o fi i hàn. 


eso 


5 Awọn mejejila wọnyi ni Jesu rán lọ, o si 
paṣẹ fun wọn pe, Ẹ máṣe lọ si Ọna awọn kefe— 
ri, ẹ má si ṣe Wò ilu awọn ará Samaria; 

6 Ṣugbọn ẹ kuku tò awọn agutan ile Israeli 
ti o rù lọ. 

7 Bi ẹnyin ti nlọ, ẹ má wasu, wipe, Ijọba ọrun 
kù si dẹ̀dẹ. 

B8/Ẹ ma ṣe dida ara fun awọn olokunrùn, ẹ 
sọ awọn adẹtẹ̀ di mim, ẹ si jí awọn okú dide, 
ki ẹ si ma lé awọn ẹmi ẹ̀ṣu jade: ọfẹ li ẹnyin 
gbà, ọfẹ ni ki ẹ fi funni. 

SẸ máṣe pẹ̀se Wura, tabi fadaka, tabi idẹ 
sinu aṣuwọn nyin; 

10 Tabi àpo fun àjo nyin, ki ẹ máṣe mu ẹwu 
meji, tabi bata, tabi ọpá; onjẹ oniṣẹ yẹ fun u. 

11 Ilu—kilu tabi iletò—kileto ti ẹnyin ba wò, 
ẹ wá ẹniti o ba yẹ nibẹ ri, nibẹ̀ ni ki ẹ si gbé 
titi ẹnyin o fi kuro nibẹ̀. 

12 Nigbati ẹnyin ba si wò ile kan, ẹ kí i. 

13 Bi ile na ba si yẹ, ki alafia nyin ki o bà 
sori rẹ̀; ṣugbọn bi ko ba yẹ, ki alafia nyin ki o 
pada sọdọ nyin. 

14 Ẹnikẹni ti kò ba si gbà nyin, ti kò si gbé 
ẹrọ niyin, nigbati ẹnyin ba jade kuro ni ile na 
tabi ni ilu na, ẹ gbọn ekuru ẹsẹ nyin silẹ. 

15 Lôtọ ni mo wi fun nyin, yio san fun ilẹ So— 
domu ati Gomorra li ọjọ idajọ jù fun ilu na lọ. 

16 IWo o, mo rán nyin lọ gẹgẹ bi agutan 
sarin ikôkò; nitorina ki ẹnyin ki o gbén bi ejò, 
ki ẹ si ṣe oniwà tutù bi àdaba. 

17 Ṣugbọn ẹ ṣọra lọdọ enia; nitori nwọn o fi 
nyin le ajọ igbimọ lọwọ, nwọn o si nà nyin 
ninu sinagogu wọn. 

I8A o si mu nyin lọ siwaju awọn bálẹ ati 
awọn ọba nitori orukọ mi, fun ẹrí si wọn ati si 
awọri keferi. 

19 Nigbati nwọn ba si fi nyin le wọn lọwọ, ẹ 
máṣe ṣàniyan pe, bawo tabi kili ẹnyin o wi? 
nitoriti a o fi ohun ti ẹnyin o wi fun nyin ni 
Wakati kanna. 

20 Nitoripe ki iṣe ẹnyin li o nsọ, ṣugbọn Ẹmi 
Baba nyin ni nsọ ninu nyin. 

21 Arakunrin yio si fi arakunrin rẹ̀ fun pipa, 
ati baba yio si fi ọmọ rẹ̀ fun pipa: awọn ọmọ 
yio s. dide si awọn obi wọn nwọn o si mu ki a 
pa wọn. 

22 Gbogbo enia yio si korira nyin nitori 
orukọ mi; ṣugbọn ẹniti o ba foriftì i titi fi de 
opin. on na ni a ô gbalà. 

23 Ṣugbọn nigbati nwọn ba ṣe inunibini si 
nyin ni ilu yi, ẹ sá lọ si omiran: lôtọ ni mo sá 
Wi fun nyin, ẹnyin kì ô le rekọja gbogbo ilu 
Israeli tan titi Ọmọ enia é fi de. 


691 


24 Ọmọ-ẹhin kì ijù olukọ rẹ̀ lọ, bẹni ọmọ— 
ọdọ ẹni ki ijù oluwa rẹ̀ lọ. 

280 to fun ọmọ-ẹhin ki o dabi olukọ rẹ̀, ati 
ọmọ-ọdọ ki o dabi oluwa rẹ̀. Bi nwọn ba pẹ̀ 
bale ile ni Beelsebubu, melomelo ni awọn ara 
ile rẹ̀? 

26 Nitorina ẹ má fòiya wọn; nitoriti ko si 
ohun ti a bò, ti ki o farahàn; ati eyi ti o farasin, 
ti a ki yio mò. 

27 Ohun ti mo ba wi fun nyin li òkunkun, 
on ni ki ẹnyin ki o sọ ni imọlẹ; ati eyi ti ẹnyin 
gbé si etí ni ki ẹ kede rẹ̀ lori ile. 

28 Ẹ má fòiya awọn ẹniti ipa ara, ṣugbọn ti 
nwọn ko le pa ọkàn: ṣugbọn ẹ kuku fòiya ẹniti 
o le pa ara ati ọkàn run li ọrun apadi. 

28 Ologoṣẹ meji ki a ntà ni owo idẹ kekere 
kan? bẹni ko si ọkan ninu wọn ti yio ṣubu silẹ 
lẹhin Baba nyin. 

30 Ṣugbọn gbogbo irun ori nyin li a kà pé 
ṣanṣan. 

31 Nitorina ẹ má fòiya; ẹnyin ni iye lori jù 
òpọ ologoṣẹ lọ. 

32 Nitorina ẹnikẹni ti o ba jẹwọ mi niwaju 
enia, on li emi o jẹwọ pẹlu niwaju Baba mi ti 
mbẹ li ọrun. 

33 Ṣugbọn bi ẹnikan ba si sẹ mi niwaju enia, 
on na li emi o sẹ pẹlu niwaju Baba mi ti mbẹ 
li ọrun. 

34Ẹ máṣe rò pe emi wá rán alafia si aiye, 
emi ko wá rán alafia bikoṣe idà. 

35 Mo wá lati yà ọmọkunrin ni ipa si baba 
rẹ̀, ati ọmọbinrin ni ipa si iya rẹ̀, ati ayamọ si 
iyakọ rẹ̀. 

36 Awọn ara-ile enia si li ọta rẹ̀. 

37 Ẹniti o ba fẹ baba tabi iya jù mi lọ, kò yẹ ni 
temi: ẹniti o ba si fẹ ọmọkunrin tabi ọmọbinrin 
jù mi lọ, kò si yẹ ni temi. 

38 Ẹniti kò ba si gbé agbelebu rẹ̀, ki o si má 
tò mi lẹhin, kò yẹ ni temi. 

38 Ẹniti o ba ri ẹmi rẹ̀, yio sọ ọ nù; ẹniti o ba 
si sọ ẹmí rẹ̀ nù nitori mi, on ni yio si ri i. 

40 TfẸniti o ba gbà nyin, o gbà mi; ẹniti o ba 
si gbà mi, o gbà ẹniti o rán mi. 

41 Ẹniti o ba gbà woli li orukọ woli, yio jẹ 
ẹ̀re woli; ẹniti o ba si gbà olododo li orukọ 
olododo yio jẹ ẹ̀re olododo. 

42 Ẹnikẹni ti o ba fi kìki ago omi tutù fun 
ọkan ninu awọn onirẹlẹ wọnyi mu nitori 
orukọ ọmọ-ẹhin, lotọ ni mo wi fun nyin, kì o 
padanù ẹ̀re rẹ̀. 

l l 1O si ṣe, nigbati Jesu pari aṣẹ rẹ̀ tan 
fun awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ mejejila, o ti 


MATTEU 10, 11 
ibẹ̀ rekọja lati ma kọni, ati lati ma wasu ni ilu 


wọn gbogbo. 

2Nigbati Johannu gburo iṣẹ Kristi ninu 
tubu, o rán awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ meji, 

30 si wipe, Iwọ li ẹniti mbò, tabi ki a má 
reti ẹlomiran? 

4 Jesu si dahùn o wi fun wọn pe, Ẹ pada lọ, 
ẹ si sọ ohun wọnyi ti ẹnyin gbé, ti ẹ si ri fun 
Johannu: 

85 Awọn afọju nriran, awọn amukun si nrìn, 
a nwẹ̀ awọn adẹtẹ̀ mQ, awọn aditi ngbọràn, a 
njí awọn okú dide, a si nwasu ihinrere fun 
awọn òtoṣi. 

6 Alabukun-fun si li ẹnikẹni ti kì yio ri ohun 
ikọsẹ ninu mi. 

7 qNigbati nwọn si lọ, Jesu bẹrẹ si sọ fun 
awọn enia niti Johannu pe, Kili ẹnyin jade lọ 
iwò ni ijù? Ifefe ti afẹfẹ nmì? 

8 Ani kili ẹnyin jade lọ iwò? ọkunrin ti a WỌ 
li aṣọ fẹlẹfẹlẹ? wò o, awọn ẹniti nwọ aṣọ 
fẹlẹfẹlẹ mbẹ li afin ọba. 

9S Ani kili ẹnyin jade lọ iṣe? lati lọ iwò woli? 
Loôtọ ni mo wi fun nyin, o si jù woli lọ. 

10 Nitori eyiyi li ẹniti a ti kọwe nitori rẹ̀ pe, 
Wò o, mo rán onṣẹ mi siwaju rẹ, ẹniti yio tún 
òna rẹ ṣe niwaju rẹ. 

11 Lotọ ni mo wi fun nyin, Ninu awọn ti a 
bí ninu obinrin, kò si ẹniti o ti idide jù 
Johannu Baptisti lọ; ṣugbọn ẹniti o kere julọ 
ni ijọba ọrun o pò ju u lọ. 

12 Lati igba ọjọ Johannu Baptisti Wá, titi o fi 
di isisiyi ni ijọba ọrun di ifi agbara wọ, awọn 
alagbara si fi ipá gbà a. 

13 Nitori gbogbo awọn woli ati ofin li o Wi 
tẹlẹ ki Johannu ki o to de. 

14 Bi ẹnyin o ba gbà a, eyi ni Elijah ti mbẹ 
wá. 

15 Ẹniti o ba li etí lati fi gbé, ki o gbQ. 

16 TíṢugbọn kili emi iba fi iran yi wé? O dabi 
awọn ọmọ kekeke ti njoko li ọjà ti nwọn si 
nkọ si awọn ẹgbẹ wọn, 

17 Ti nwọn si nwipe, Awa fun fẹ̀re fun nyin 
ẹnyin kò jú; awa si ṣòfọ fun nyin, ẹnyin kò 
sọkun. 

18 Nitori Johannu wá, kò jẹ, bẹni kò mu, 
nwọn si wipe, o li ẹmi ẹ̀ṣu. 

18 Ọmọ—enia wá, o njẹ, o si nmu, nwọn 
wipe, Wò o, ọjẹun, ati ọmuti, ọré awọn agbo— 
wode. ati awọn ẹlẹṣẹ. Ṣugbọn a dare fun 
ọgbén lati ọdọ awọn ọmọ rẹ̀ wá. 

20 TdNigbana li o bẹ̀rẹ si iba ilu wọnni wi, 
nibiti o gbé ṣe òpọlọpọ iṣẹ agbara rẹ̀, nitoriti 
nwọn kò ronupiwada; 


MATTEU 11, 12 
21 Egbé ni fun iwọ, Korasini! egbé ni fun 
iwọ, Betsaida! ibaṣepe a ti ṣe iṣẹ agbara ti a ṣe 
ninu nyin ni Tire on Sidoni, nwọn iba ti ro— 
nupiwada lailai ninu aṣọ òfọ ati ninu €ru. 

22 Ṣugbọn mo wi fun nyin, yio san fun Tire 
pẹlu Sidoni li ọjọ idajọ jù fun ẹnyin lọ. 

23 Ati iwọ Kapernaumu, a o ha gbé ọ ga 
soke ọrun? a o rẹ̀ ọ silẹ si Ipo—oku: nitori 
ibaṣepe a ti ṣe iṣẹ agbara ti a ṣe ninu rẹ ninu 
Sodomu, on iba wà titi di oni. 

24 Ṣugbọn mo wi fun nyin, yio san fun ilẹ 
Sodomu li ọjọ idajọ jù fun iwọ lọ. 

25 TI akokò na ni Jesu dahùn, o si wipe, Mo 
dupẹ lọwọ rẹ Baba, Oluwa ọrun on aiye, ni— 
toriti iwọ pa nkan wọnyi m€ẹ̀ kuro li oju awọn 
ọlégbọn ati amoye, iwọ si fi wọn hàn fun 
awọn ọmọ—ọwòọ. 

26 Gẹgẹ bẹ na ni, Baba, nitori bẹ̀li o tô li 
oju rẹ. 

27 Ohun gbogbo li a fifun mi lati ọdọ Baba 
mi wá: kò si si ẹniti o mò Ọmọ, bikoṣe Baba; 
bẹ̀ni kò si ẹniti o mọ Baba bikoṣe Ọmọ, ati 
ẹnikẹni ti Ọmọ fẹ fi i hàn fun. 

28 ITẸ wá sọdọ mi gbogbo ẹnyin ti nṣiṣẹ̀, ti a 
si di ẹrù wuwo le lori, emi o si fi isimi fun 
nyin. 

29 Ẹ gbà àjaga mi si ọrùn nyin, ki ẹ si má kẹ 
ẹkéẹ̀ lọdọ mi; nitori oninu tutu ati onirẹlẹ ọkan 
li emi; ẹnyin o si ri isimi fun ọkàn nyin. 

30 Nitori àjaga mi rọrun, ẹrù mi si fuyẹ. 

l 2 1 LLAKOKÒ na ni Jesu là arin oko ọkà 

lọ li ọjọ isimi; ebi si npa awọn ọmọ— 
ẹhin rẹ̀, nwọn si bẹ̀rẹ si ima ya ipẹ ọkà, nwọn 
si njẹ. 

2 Ṣugbọn nigbati awọn Farisi ri i, nwọn Wi 
fun u pe, Wò o, awọn ọmọ-ẹhin rẹ nṣe eyi ti 
kò yẹ lati ṣe li ọjọ isimi. 

30 si wi fun wọn pe, Ẹnyin kò ti kà ohun ti 
Dafidi ṣe, nigbati ebi npa a, ati awọn ti mbẹ 
lọdọ rẹ̀: 

4 Bi o ti wò ile Ọlọrun lọ, ti o si jẹ akara ifi— 
hàn, eyiti kò tẹ fun u lati jẹ, ati fun awọn ti 
mbẹ lọdọ rẹ̀, bikoṣe fun kìki awọn alufa? 

5 Tabi ẹnyin ko ti kà a ninu ofin, bi o ti ṣe 
pe lọjọ isimi awọn alufa ti o wà ni tẹmpili 
mbà ọjọ isimi jẹ ti nwọn si wà li aijẹbi? 

6 Ṣugbọn mo wi fun nyin pe, ẹniti o jù 
tẹmpili lọ mbẹ nihin. 

7 Ṣugbọn ẹnyin iba mò ohun ti eyi jẹ: Anu li 
emi nfẹ ki iṣe ẹbọ; ẹnyin kì ba ti dá awọn 
alailẹṣẹ lẹbi. 

8 Nitori Ọmọ—enia jẹ Oluwa ọjọ isimi. 


692 


9Nigbati o si kuro nibẹ̀, o lọ sinu sinagogu 
wọn. 

10 -TSi kiyesi i, ọkunrin kan wà nibẹ̀, ti ọwé rẹ̀ 
kan rọ. Nwọn si bi i pe, O ha tẹ latimu—ni—la— 
Tada li ọjọ isimi? ki nwọn ki o le fẹ ẹ li ẹfẹ̀. 

110 si wi fun wọn pe, ọkunrin wo ni iba ṣe 
ninu nyin, ti o li agutan kan, bi o ba si bé sinu 
ihò L: ọjọ isimi, ti ki yio dì i mu, ki o si fàa 
soke? 

12 Njẹ melomelo li enia san jù agutan lọ? 
nitorina li o ṣe tẹ lati má ṣe rere li ọjọ isimi. 

13 Nitorina li o wi fun ọkunrin na pe, Na 
ọwéẹ rẹ, on si nà a; ọwọ rẹ̀ si pada bò sipò rẹ̀ 
gẹgẹ bi ekeji. 

14 TINigbana li awọn Farisi jade lọ, nwọn si 
gbìmọ nitori rẹ̀, bi awọn iba ti ṣe pa a. 

15 Nigbati Jesu ṣi mò, o yẹ̀ ara rẹ̀ kuro nibẹ̀; 
òpọ ijọ enia tò ọ lẹhin, o si mu gbogbo wọn 
larada. 

16 O si kìlọ fun wọn pe, ki nwọn ki o máṣe 
fi on hàn: 

17Ki eyi ti a ti ẹnu Woli Isaiah wi ki o ba le 
Ṣẹ, pe, 

18 Wo iranṣẹ mi, ẹniti mo yàn; ayanfẹ mi, 
ẹniti inu mi dùn si gidigidi: Emi o fi ẹmí mi 
fun tii, yio si fi idajọ hàn fun awọn keferi. 

19 On kà yio jà, kì yio si kigbe; bẹli ẹnikẹni 
kì yio gbé ohùn rẹ̀ ni igboro. 

20 Iyẹ̀ fifẹ ni on kì yio ṣẹ, owu fitila ti nru 
ẹfin nì on kì yio si pa, titi yio fi mu idajọ dé 
iṣẹgun. 

21 Orukọ rẹ̀ li awọn keferi yio ma gbẹkẹle. 

22 TINigbana li a gbé ọkunrin kan ti o li ẹmi 
ẹ̀ṣu, ti o fọju, ti o si yadi, wá sọdọ rẹ̀; o si mu u 
larada, ti afọju ati odi na sòrọ ti o si riran. 

23 Ẹnu si yà gbogbo enia, nwọn si wipe, 
Ọmọ Dafidi kẹ̀ yi? 

24 Ṣugbọn nigbati awọn Farisi gbé, nwọn 
Wipe, Ọkunrin yi kò lé awọn ẹmi ẹ̀ṣu jade, 
bikcṣe nipa Beelsebubu, olori awọn ẹmi ẹ̀ṣu. 

25 Jesu si mọ ìronu wọn, o si wi fun wọn 
pe, Ijọba ki ijọba ti o ba yapa si ara rẹ̀, a sọ ọ di 
aho'o; ilukilu tabi ilekile ti o ba yapa si ara rẹ̀ 
kì yio duro. 

2£ Bi Satani ba si nlé Satani jade, o yapa si 
ara rẹ̀; ijọba rẹ̀ yio ha ṣe le duro? 

27 Bi o ba si ṣepe nipa Beelsebubu li emi fi 
nlé awọn ẹmi ẹ̀ṣu jade, nipa tali awọn ọmọ 
nyin fi nlé wọn jade? nitorina ni nwọn o fi ma 
ṣe onidajọ nyin. 

28 Ṣugbọn bi o ba ṣe pe Ẹmí Ọlọrun li emi fi 
nlé awọn ẹmi ẹ̀ṣu jade, njẹ ijọba Ọlọrun de ba 
nyin. 


693 


29 Tabi ẹnikan yio ti ṣe wò ile alagbara lọ, ki 
o si ké o li ẹrù, bikoṣepe o kọ dẹ alagbara na? 
nigbana ni yio si ké o ni ile. 

30 Ẹniti kò ba wà pẹlu mi, o nṣe odi si mi; 
ẹniti kò ba si bá mi kopò, o nfọnka. 

31 qdINitorina ni mo wi fun nyin, gbogbo irú 
ẹ̀ṣẹ—kẹṣẹ ati ọrọ—odi li a o darijì enia; ṣugbọn 
ọrọ—odi si Ẹmí Mim€, on li a ki yio darijì enia. 

32 Ẹnikẹni ti o ba nsọrọ—odi si Ọmọ—enia, a 
o dari rẹ̀ jì i; ṣugbọn ẹnikẹni ti o ba nsọrọ—odi 
si Ẹmí MimQ, a ki yio dari rẹ̀ jì i li aiye yi, ati li 
aiye ti mbọ. 

33 Sọ igi di rere, eso rẹ̀ a si di rere; tabi sọ 
igi di buburu, eso rẹ̀ a si di buburu: nitori nipa 
eso li 8 fi mọ igi. 

34 Ẹnyin ọmọ paramọlẹ, ẹnyin ti iṣe enia 
buburu yio ti ṣe le sọrọ rere? nitori ninu 
òpọlọpọ ohun inu li ẹnu isọ. 

35 Enia rere lati inu iṣura rere ọkàn rẹ̀ ni imu 
ohun rere jade wá: ati enia buburu lati inu 
iṣura buburu ni imu ohun buburu jade wá. 

36 Ṣugbọn mo Wi fun nyin, gbogbo ẹ̀rọ 
Wwẹ̀re ti enia nsọ, nwọn o jihìn rẹ̀ li ọjọ idajọ. 

37 Nitori nipa òrọ rẹ li a o fi da ọ lare, nipa 
òrọ rẹ li a o si fi da ọ lẹbi. 

38 TINigbana li awọn kan ninu awọn akọwe 
ati Farisi dahùn wipe, Olukọni, awa nwá àmi 
lọdọ rẹ. 

39 Ṣugbọn o dahùn o si wi fun wọn pe, Iran 
buburu ati iran panṣaga nwá àmi; kò si àmi ti 
a o fi fun u, bikoṣe àmi Jona woli. 

40 Nitori bi Jona ti gbé ọsán mẹta ati oru 
mẹta ninu ẹja; bẹli Ọmọ—enia yio gbé ọsán 
mẹta on oru mẹta ni inu ilẹ. 

41 Awọn ara Ninefe yio dide pẹlu iran yi li 
ọjọ idajọ, nwọn, o si da a lẹbi: nitori nwọn 
ronupiwada nipa iwasu Jona; si Wò o, ẹniti o 
pò ju Jona lọ mbẹ nihinyi. 

42 Ọbabinrin gusù yio dide pẹlu iran yi li 
ọjọ idajọ, yio si da a lẹbi: nitori o ti ikangun 
aiye wá igbé ọgbọn Solomoni; si wò o, ẹniti o 
pò ju Solomoni lọ mbẹ nihinyi. 

43 Nigbati ẹmi aim6 kan ba jade kuro lara 
enia, a ma rìn kiri ni ibi gbigbẹ, a ma wá ibi 
isimi, kì si iri. 

44 Nigbana ni o wipe, Emi o pada lọ si ile 
mi, nibiti mo gbé ti jade wá; nigbati o si de, o 
bá a, o ṣofo, a gbá a mẹ, a si ṣe e li ọṣọ. 

45 Nigbana li o lọ, o si mu ẹmi meje miran 
pẹlu ara rẹ̀, ti o buru jù on tikararẹ̀ lọ; nwọn 
bọ si inu rẹ̀, nwọn si ngbé ibẹ̀; igbẹhin ọkun— 
rin na si buru jù iṣaju rẹ̀ lọ. Gẹgẹ bẹni yio ri 
fun iran buburu yi pẹlu. 


MATTEU 12, 13 
46 TNigbati o nsòrọ wọnyi fun awọn enia, 
Wò o, iya rẹ̀ ati awọn arakunrin rẹ̀ duro lode, 
nwọn nfẹ ba a sòrọ. 

47 Nigbana li ẹnikan wi fun u pe, Wo o, iya 
rẹ ati awọn arakunrin rẹ duro lode, nwọn nfẹ 
ba ọ sòrọ. 

48 Ṣugbọn o dahùn o si wi fun ẹniti o sọ fun 
u pe, Tani iya mi? ati tani awọn arakunrin mi? 

490 si nà ọwé rẹ̀ si awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀, o 
wipe, Ẹ wò iya mi ati awọn arakunrin mi! 

50 Nitori ẹnikẹni ti o ba nṣe ifẹ Baba mi ti 
mbẹ li ọrun, on na li arakunrin mi, ati ara— 


binrin mi, ati iya mi. 
l 3 1 LI ọjọ kanna ni Jesu ti ile jade, o si 
joko leti okun. 

?Ọpọlọpọ enia pejọ sọdọ rẹ̀, tobẹ ti o fi bọ 
sinu ọkò, o joko; gbogbo enia si duro leti okun. 

30 si fi owe ba wọn sọrọ ohun pipọ, o wipe, 
Wo o, afunrugbin kan jade lọ lati funrugbin; 

4Bi o si ti nfún u, diẹ bQ si ẹba—òna, awọn 
ẹiyẹ si wá, nwọn si ṣà a jẹ. 

5 Diẹ si bọ sori ilẹ apata, nibiti kò li erupẹ̀ 
pipọ; nwọn si sọ jade lọgan, nitoriti nwọn ko 
ni ijinlẹ; 

6 Nigbati ôrùn si goke, nwọn jona: nitoriti 
nwọn kò ni gbongbo, nwọn si gbẹ. 

7 Diẹ si bẹ sárin ẹ̀gún; nigbati ẹ̀gún si dàgba 
soke, o fun wọn pa. 

8 Ṣugbọn omiran bé si ilẹ rere, o si so eso, 
omiran ọgọrọrun, omiran ọgọtọta, omiran 
ọgbọgbòn. 

9 Ẹniti o ba li etí, ki o gbQ. 

10 Awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ si tọ ọ wá, nwọn bi i 
pe, Éṣe ti iwọ fi nfi owe ba wọn sọrọ? 

110 si dahùn wi fun wọn pe, Ẹnyin li a fi— 
fun lati mò ohun ijinlẹ ijọba ọrun, ṣugbọn 
awọn lI a kò fifun. 

12 Nitori ẹnikẹni ti o ba ni, on li a ô fifun, 
on o si ni li ẹpọlọpọ; ṣugbọn ẹnikẹni ti ko ba 
si ni, lọwọ rẹ̀ li a o si gbà eyi na ti o ni. 

13 Nitorina ni mo ṣe nfi owe ba Wọn sòrọ; 
nitori ni riri, nwọn kò ri, ati ni gbigbọ, nwọn 
kò gbé, bẹni kò yé wọn. 

14 Si ara wọn ni ọrò Isaiah woli si ti ṣẹ, ti o 
wipe, Ni gbigbé ẹnyin ô gbẹ, kì yio si yé nyin; 
ati riri ẹnyin o ri, ẹnyin kì yio si moye. 

15 Nitoriti àiya awọn enia yi sebọ, etí wọn 
si wuwo ẹ̀ran igbé, oju wọn ni nwọn si dì; 
nitori ki nwọn ki o má ba fi oju wọn ri, ki 
nwọn ki o má ba fi etí wọn gbẹ, ki nwọn ki o 
má ba fi àiya wọn mò, ki nwọn ki o má ba yi— 
pada, ki emi ki o má ba mu wọn larada. 


MATTEU 13 

16 Ṣugbọn ibukun ni fun oju nyin, nitoriti 
nwọn ri, ati fun etí nyin, nitoriti nwọn gbé. 

17 L6tọ ni mo sá wi fun nyin, òpọlọpọ woli 
ati olododo ni nfẹ ri ohun ti ẹnyin ri, nwọn kò 
si ri wọn; nwọn si nfẹ gbẹ ohun ti ẹ gbé, 
nwọn ko si gbô wọn. 

18 TíNitorina ẹ gbé owe afunrugbin. 

19 Nigbati ẹnikan ba gbé òrọ ijọba, ti kò ba 
si yé e, nigbana li ẹni—buburu ni wá, a si mu 
eyi ti a fún si àiya rẹ̀ kuro. Eyi li ẹniti o gbà 
'irugbin lẹba òna. 

20 Ẹniti o si gbà irugbin lori apata, on li o 
gbé òrọ na, ti o si fi ayò gbà a kánkan. 

21 Ṣugbọn ko ni gbongbo ninu ara rẹ̀, o si pẹ 
diẹ li akokò kan; nigbati wahalà tabi inunibini 
si dide nitori òrọ na, lojukanna a kọsẹ̀. 

22 Eyi pẹlu ti o gbà irugbin sarin ẹgún li 
ẹniti o gbé ẹrọ na; aniyan aiye yi, ati itanjẹ 
ọrọ si fún òrọ na pa, bẹli o si jẹ alaileso. 

23Ṣugbọn ẹniti o gbà irugbin si ilẹ rere li 
ẹniti o gbẹ ọrọ na, ti o si yé e; on li o si so eso 
pẹlu, o si so omiran ọgọrọrun, omiran ọgọtọta, 
omiran ọgbọgbọn. 

24 TOwe miran li o pa fun wọn, wipe; Ijọ— 
ba ọrun dabi ọkunrin ti o fún irugbin rere si 
oko rẹ̀: 

28 Ṣugbọn nigbati enia sùn, ọtá rẹ̀ wá, o fún 
ẹ̀po sinu alikama, o si ba tirẹ̀ lọ. 

26 Ṣugbọn nigbati €hu rẹ̀ sọ jade, ti o si so 
eso, nigbana li épo buburu fi ara hàn pẹlu. 

27 Bẹlì awọn ọmọ-ọdọ bále na tò ọ Wá, 
nwọn wi fun u pe, Oluwa, irugbin rere ki iwọ 
fún sinu oko rẹ? nibo li o ha ti li po buburu? 

28 O si wi fun wọn pe, Ọtá li o ṣe eyi. Awọn 
ọmọ-ọdọ rẹ̀ si bi i pe, Iwọ ha fẹ̀ ki a lọ fà wọn 
tu kuro? 

290 si wipe, Bẹ̀kọ, nigbati ẹnyin ba ntu 
ẹ̀po kuro, ki ẹnyin ki o má bà tu alikama pẹlu 
wọn. 

30 Ẹ jẹ ki awọn mejeji ki o dàgba pò titi di 
igba ikorẹ̀: li akokò ikorẹ̀ emi o si wi fun 
awọn olukore pe, Ẹ tẹ̀tekọ kò ẹ̀po jọ, ki ẹ di 
wọn ni ití lati fi iná sun wọn, ṣugbọn ẹ ké ali— 
kama sinu abà mi. 

31 TOwe miran li o pa fun wọn, wipe, Ijọba 
ọrun dabi wôro irugbin mustardi kan, eyiti 
ọkunrin kan mu ti o si gbìn sinu oko rẹ̀: 

32 Eyiti o kére jù gbogbo irugbin lọ; ṣugbọn 
nigbati o dàgba, o tobi jù gbogbo ewebẹ lọ, o 
si di igi, tobẹ ti awọn ẹiyẹ oju ọrun si wá, 
nwọn ngbé ori ẹ̀ka rẹ̀. 

33 Owe miran li o pa fun wọn pe, Ijọba 
ọrun dabi iwukara, ti obinrin kan mu, ti o sin 


694 


sinu oṣuwọn iyẹfun mẹta, titi gbogbo rẹ̀ fi di 
wiwu. 

34 Gbogbo nkan wọnyi ni Jesu fi powe fun 
awọn ijọ enia; kò si ba wọn sọrọ bikoṣe li owe: 

35 Ki eyiti a ti ẹnu woli sọ ki o ba le ṣẹ, wipe, 
Emi ô yà ẹnu mi li owe; emi ô sọ nkan wọnni 
jade ti o ti fi ara pamé lati iṣẹ̀dalẹ aiye wá. 

36 Nigbana ni Jesu rán ijọ enia lọ, o si WỌ 
ile; awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ si tọ ọ wá, wipe, Sọ idi 
owe ẹ̀po ti oko fun wa. 

3 O dahùn o si wi fun wọn pe, Ọmọ—enia 
li ẹniti nfunrugbin rere; 

38 Oko li aiye; irugbin rere li awọn ọmọ 
ijọba; ẹ̀po si li awọn ọmọ ẹni buburu ni; 

39 Ọta ti o fún wọn li Eṣu; igbẹhin aiye ni 
ikorẹ̀; awọn angẹli si li awọn olukore. 

40 Nitorina gẹgẹ bi a ti kú epo jọ, ti a si fi iná 
sun wọn; bẹni yio ri ni igbẹhin aiye. 

41 Ọmọ-enia yio rán awọn angẹli rẹ̀, nwọn 
o si kò gbogbo ohun ti o mu—ni—kọsẹ̀ ni ijọba 
rẹ̀ kuro, ati awọn ti o ndẹṣẹ. 

42 Yio si sọ wọn sinu iná ileru: nibẹ li ẹkún 
on ipahinkeke yio gbe wà. 

43 Nigbana li awọn olododo yio ma ràn bi 
6run ni ijọba Baba wọn. Ẹniti o ba li etí ki o 
gbé. 

44 qlljọba ọrun si dabi iṣura ti a fi pamQ sinu 
oko, ti ọkunrin kan ri, ti o pa a m€; nitori ayọ 
rẹ̀, o lọ, o si ta gbogbo ohun ti o ni, o si rà oko na. 

45 Ti Ati pẹlu, ijọba ọrun si dabi ọkunrin 
oniṣowo kan, ti nwá perli ti o dara: 

46 Nigbati o ri perli olowo iyebiye kan, o lọ, 
o si tà gbogbo nkan ti o ni, o si rà a. 

47 Ati pẹlu, ijọba ọrun si dabi àwọn, ti a sọ 
sinu okun, ti o si ké oniríiiru ohun gbogbo. 

88 Nigbati o kún, eyi ti nwọn fà soke, nwọn 
joko, nwọn si kô eyi ti o dara sinu agbòn, 
ṣugbọn nwọn kò buburu danù. 

49 Gẹgẹ bẹni yio si ri nigbẹhin aiye: awọn 
angẹli yio jade wá, nwọn o yà awọn enia bu— 
buru kuro ninu awọn olòôtọ, 

50 Nwọn o si sọ Wọn sinu iná ileru; nibẹ li 
ẹkún on ipahinkeke yio gbé wà. 

51 Jesu bi wọn pe, Gbogbo nkan wọnyi yé 
nyin bi? Nwọn wi fun u pe, Bẹni, Oluwa. 

520 si wi fun wọn pe, Nitorina ni olukuluku 
akọwe ti a kẹ sipa ijọba ọrun ṣe dabi ọkunrin 
ka ti iṣe bále, ti o nmu ọtun ati ogbé nkan jade 
ninu iṣura rẹ̀. 

53 JINigbati o ṣe, ti Jesu pari owe wọnyi tan, 
o ti ibẹ̀ lọ kuro. 

54 Nigbati o si de ilu on tikalarẹ, o kẹ wọn 
ninu sinagogu Wọn, tobẹ ti ẹnu yà gbogbo 


695 


wọn, nwọn si wipe, Nibo li ọkunrin yi ti mu 
ọgbén yi ati iṣẹ agbara wọnyi wá? 

55 Ọmọ gbẹnagbẹna kọ yi? iya rẹ̀ kẹ a npe 
ni Maria? ati awọn arakunrin rẹ̀ kẹ Jakọbu, 
Jose, Simoni, ati Juda? 

56 Ati awọn arabinrin rẹ̀, gbogbo wọn ki o 
mba wa gbé nihinyi? nibo li ọkunrin yi ti mu 
gbogbo nkan wọnyi wa? 

57 Bẹni nwọn kọsẹ lara rẹ̀. Ṣugbọn Jesu wi 
fun wọn pe, Kò si woli ti o wà laili ọlá, bikoṣe 
ni ilu ati ni ile on tikararẹ̀. 

58 On kò si ṣe òpọ iṣẹ agbara nibẹ̀, nitori 


aigbagbQ wọn. 
l 4 1 LI akokò na ni Herodu tetrarki gbé 
okikí Jesu, 

20 si wi fun awọn ọmọ-—ọdọ rẹ̀ pe, Johan— 
nu Baptisti li eyi; o jinde kuro ninu okú; nito— 
Tina ni iṣẹ agbara ṣe hàn lara rẹ̀. 

3 THerodu sá ti mu Johannu, o dẹ̀ e, o si fii 
sinu tubu, nitori Herodia aya Filippi arakunrin rẹ̀. 

4 Johannu sá ti wi fun u pe, ko tẹ̀ fun ọ lati 
ni i. 

5 Nigbati o si nfẹ pa a, o bẹ̀ru ijọ enia, nito— 
riti nwọn kà a si woli. 

6 Ṣugbọn nigbati a nṣe iranti ọjọ ibí Herodu, 
ọmọbinrin Herodia jé lárin wọn, inu Herodu 
si dùn. 

7 Nitorina li o ṣe fi ibura ṣe ileri lati fun u li 
ohunkohun ti o ba bẹ̀re. 

8 Ẹniti iya rẹ̀ ti kẹ tẹlẹ ri, o wipe, Fun mi li 
ori Johannu Baptisti nihinyi ninu awopọkọ. 

8 Inu ọba si bajẹ: ṣugbọn nitori ibura rẹ̀, ati 
awọn ti o bá a joko tì onjẹ, o ni ki a fi fun u. 

10O si ranṣẹ lọ, o bẹ Johannu li ori ninu 
tubu. 

11 A si gbé ori rẹ̀ wá ninu awopọkọ, a si fi— 
fun ọmọbinrin na; o si gbé e tò iya rẹ̀ lọ. 

12 Awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ si wá, nwọn gbé okú 
rẹ̀ sin, nwọn si lọ, nwọn si wi fun Jesu. 

13 TINigbati Jesu si gbé, o dide kuro nibẹ̀, o 
ba ti ọkọ lọ si ibi ijù, on nikan; nigbati awọn 
enia si gbé, nwọn si ti ilu wọn rìn tò ọ li ẹsẹ. 

14 Jesu jade lọ, o ri òpọlọpọ enia, inu rẹ̀ si 
yọ si wọn, o si ṣe dida arùn ara wọn. 

15 TINigbati o di aṣalẹ awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ tò 
ọ wá, wipe, Ibi ijù li eyi, ọjọ si kọja tan: rán ijọ 
enia lọ, ki nwọn ki o le lọ si iletò lọ irà onjẹ 
fun ara wọn. 

16 Jesu si wi fun wọn pe, Nwọn kò ni ilọ; ẹ 
fun wọn li onjẹ. 

17 Nwọn si wi fun u pe, Awa kò ni jù iṣu 
akara marun ati ẹja meji nihinyi. 


MATTEU 13—15 
18 O si wipe, Ẹ mu wọn fun mi wá nihinyi. 
18 O si paṣẹ ki ijọ enia joko lori koriko, o si 
mu iṣu akara marun ati ẹja meji na; nigbati o 
gbé oju soke ọrun, o sure, o si bù u, o fi akara 
na fun awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀, awọn ọmọ-ẹhin 
rẹ̀ si fifun ijọ enia. 

20 Gbogbo wọn si jẹ, nwọn si yé; nwọn si 
ko ajẹkù ti o kù jọ, agbòn mejila kún. 

21 Awọn ti o si jẹ ẹ to ìwọn ẹgbẹ̀dọgbọn 
ọkunrin, li aikà awọn obinrin ati awọn ọmọde. 

22 qTLLojukanna Jesu si rò awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ 
lati bọ sinu ọkò, ki nwọn ki o ṣiwaju rẹ̀ lọ si 
apakeji, nigbati on tú ijọ enia ká. 

23 Nigbati o si tú ijọ enia ká tan, o gùn ori 
òke lọ, on nikan, lati gbadura: nigbati alẹ si lẹ, 
on nikan wà nibẹ̀. 

24 Ṣugbọn nigbana li ọkò wà larin adagun, ti 
irumi ntì i siwa sẹhin: nitoriti afẹfẹ ṣe ọwọ 
òdi si wọn. 

25 Nigbati o di iṣọ kẹrin oru, Jesu tò wọn lọ, 
o nrìn lori okun. 

26 Nigbati awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ ri i ti o nrìn 
lori okun, ẹ̀ru bà wọn, nwọn wipe, Iwin ni; 
nwọn fi ibẹru kigbe soke. 

27 Ṣugbọn lojukanna ni Jesu wi fun wọn pe, 
Ẹ tújuka; Emi ni; ẹ má bẹ̀ru. 

28 Peteru si dá a lohùn, wipe, Oluwa, bi 
iwọ ba ni, paṣẹ ki emi tò ọ wá lori omi. 

28 O si wipe, Wá. Nigbati Peteru sọkalẹ lati 
inu ọkò lọ, o rìn loju omi lati tọ Jesu lọ. 

30 Ṣugbọn nigbati o ri ti afẹfẹ le, ẹru ba a; o si 
bẹ̀rẹ si irì, o kigbe soke, wipe, Oluwa, gbà mi. 

311 ojukanna Jesu si nà ọwé rẹ̀, o dìi mu, o 
si wi fun u pe, Iwọ onigbagbQ kekere, é€ṣe ti 
iwọ fi nṣiyemeji? 

32 Nigbati nwọn si bẹ sinu ọkò, afẹfẹ dá. 

33 Nigbana li awọn ti mbẹ ninu ọkọ wá, 
nwọn si fi ori balẹ fun u, wipe, Lotọ Ọmọ Ọlọ— 
run ni iwọ iṣe. 

34 TINigbati nwọn si rekọja si apakeji, nwọn 
de ilẹ awọn ara Genesareti. 

35 Nigbati awọn enia ibẹ̀ si mò pe on ni, 
nwọn ranṣẹ lọ si gbogbo ilu na yiká, nwọn si 
gbé gbogbo awọn ọlọkunrùn tẹ ọ wá. 

36 Nwọn bẹ̀ ẹ pe, ki nwọn ki o sá le fi ọwẹ 
kàn iṣẹti aṣọ rẹ̀: ìwọn gbogbo awọn ti o si fi 


ọwọ kàn a, di alara dida ṣáṣá. 
l 5 1NIGBANA li awọn akọwe ati awọn 
Farisi ti Jerusalemu tò Jesu wá, wipe, 
2 Éṣe ti awọn ọmọ-—ẹhin rẹ fi nrú ofin atọ— 
Wwọdọwọ awọn alàgba? nitoriti nwọn kì iwẹ̀ 
ọwọ wọn nigbati nwọn ba njẹun. 


MATTEU 15, 16 

3Ṣugbọn o dahùn, o si wi fun wọn pe, Éṣe 
ti ẹnyin pẹlu nfi ofin atọwọdọwọ nyin rú ofin 
Ọlọrun? 

4Nitori Ọlọrun ṣòfin, wipe, Bòwọ fun baba 
on iya rẹ: ati ẹniti o ba sọrọ baba ati iya rẹ̀ ni 
buburu, ẹ jẹ ki o kú ikú rẹ̀. 

5 Ṣugbọn ẹnyin wipe, Ẹnikẹni ti o ba wi fun 
baba tabi iya rẹ̀ pe, Ẹbùn li ohunkohun ti iwọ 
iba fi jére lara mi, 

6 Ti ko si bòwọ fun baba tabi iya rẹ̀, o bô. 
Bẹli ẹnyin sọ ofin Ọlọrun di asan nipa ofin 
atọwọdọwọ nyin. 

7 Ẹnyin agabagebe, otitọ ni Isaiah sọtẹlẹ 
nipa ti nyin, wipe, 

8 Awọn enia yi nfi ẹnu wọn sunmọ mi, 
nwọn si nfi ete wọn bọla fun mi; ṣugbọn ọkàn 
wọn jìna si mi. 

9Ṣugbọn lasan ni nwọn ntẹriba fun mi, 
nwọn nfi ofin enia kéni fun ẹkọ. 

10 JO si pẹ ijọ enia, o si wi fun wọn pe, Ẹ 
gbé ki o si ye nyin; 

T1 Ki iṣe ohun ti o wọni li ẹnu lọ, ni isọ enia 
di alaim€; bikoṣe eyi ti o ti ẹnu jade wá, eyini 
ni isọ enia di alaimé. 

12 Nigbana li awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ wá, nwọn 
si wi fun u pe, Iwọ mò pe, awọn Farisi binu 
lẹhin igbati nwọn gbé òrọ yi? 

130 si dahùn, o wi fun wọn pe, Igikigi ti 
Baba mi ti mbẹ li ọrun kò ba gbìn, a o fà a tu 
kuro. 

14 Ẹ jọwọ wọn si: afọju ti nfọnahàn afọju ni 
nwọn. Bi afọju ba si nfọnahàn afọju, awọn 
mejeji ni yio ṣubu sinu ihò. 

15 Nigbana ni Peteru dahùn o si wi fun u 
pe, Sọ itumọ owe yi fun wa. 

16 Jesu si wipe, Ẹnyin pẹlu wà li aimoye 
sibẹ? 

17 Ẹnyin ko mò pe, ohunkohun ti o ba bọ si 
ẹnu lọ si inu, a si yà a jade? 

18 Ṣugbọn nkan wọnni ti o ti ẹnu jade, inu 
ọkàn li o ti wá; nwọn a si sọ enia di alaimô. 

19 Nitori lati inu ọkàn ni iro buburu ti ijade 
Wá, ipania, panṣaga, àgbere, olẹ̀, ẹ̀rí eké ati 
ẹ̀rọ buburu; 

20Ohun wọnyi ni isọ enia di alaimQ: ṣugbọn 
ki a jẹun li aiwẹwọ kò sọ enia di alaimô. 

2193 Jesu si ti ibẹ̀ kuro, o si lọ si àgbegbe 
Tire on Sidoni. 

22 Si wò o, obinrin kan ara Kenaani ti ẹkùn 
na wá, o si kigbe pò e, wipe, Oluwa, iwọ ọmọ 
Dafidi, ṣánu fun mi; ọmọbinrin mi li ẹmi ẹ̀ṣu 
ndá léré gidigidi. 

23Ṣugbọn kò si dá a lohùn ọrọ kan. Awọn 


ọmọ-ẹhin rẹ̀ wá, nwọn bẹ̀ ẹ, wipe, Rán a lọ 
kuro, nitoriti o nkigbe tò wá lẹhin. 

24 Ṣugbọn o dahùn wipe, A kò rán mi, 
bikcṣe si awọn agutan ile Israeli ti o nù. 

25 Nigbana li o wá, o si tẹriba fun u, wipe, 
Oluwa, ran mi lọwọ. 

2t£ Ṣugbọn o dahùn, wipe, Ko to ki a mu 
akar'a awọn ọmọ, ki a fi i fun ajá. 

27 O si wipe, Bẹni, Oluwa: awọn ajá a ma jẹ 
ninu ẹrún ti o ti ori tabili oluwa wọn bé silẹ. 

2ti Nigbana ni Jesu dahiin o si wi fun u pe, 
Obinrin yi, igbagbé nla ni tirẹ: ki o ri fun ọ 
gẹgẹ bi iwọ ti nfẹ. A si mu ọmọbinrin rẹ̀ lara— 
da rú wakati kanna. 

2t Jesu si ti ibẹ̀ kuro, o wá si eti okun Galili, 
o gùn ori Ôôke lọ, o si joko nibẹ̀. 

31! Ọpọ enia si tò ọ wá ti awọn ti amukun, 
afọju, odi, ati arọ, ati ọpọ awọn miran, nwọn 
si sọ wọn kalẹ lẹba ẹsẹ Jesu, o si mu wọn la— 
Tada: 

31 Tobẹ, ti ẹnu ya ijọ enia na, nigbati nwọn 
ri ti odi nfọhùn, ti arọ ndi ẹ̀tọtọ, ti amukun 
nrìn, ti afọju si nriran: nwọn si yìn Ọlọrun 
Israeli logo. 

32 Jesu si pé awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ si ọdọ, o si 
Wipe, Anu ijọ enia nṣe mi, nitoriti o di ijọ 
mẹta nisisiyi ti nwọn ti wà lọdọ mi, nwọn ko 
si li ohun ti nwọn o jẹ: emi kò si fẹ rán wọn lọ 
li ebi, ki árẹ̀ má bà mu wọn li ẹòna. 

33 Awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ si wi fun u pe, Nibo 
li awa o ti ri akara to li aginjù, ti yio fi yé òpọ 
enia yi? 

34 Jesu wi fun wọn pe, Iṣu akara melo li 
ẹnyin ni? Nwọn wipe, Meje, pẹlu ẹja kekeke 
diẹ. 

35 O si paṣẹ ki a mu ijọ enia joko ni ilẹ. 

46 O si mu iṣu akara meje, ati ẹja na, o sure, 
o bù u, o si fifun awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀, awọn 
ọmọ-ẹhin rẹ̀ si fifun ijọ enia. 

7 Gbogbo nwọn si jẹ, nwọn si yá: nwọn si 
kò ajẹkù ti o kú jọ, agbòn meje kún. 

38 Awọn ti o jẹun to ẹgbaji ọkunrin, li aikà 
awọn obinrin ati awọn ọmọde. 

38 O si rán ijọ enia lọ; o si bQ sinu ọkẹ, o lọ 
si ẹkùn Magdala. 


l Ô 1AWỌN Farisi pẹlu awọn Sadusi si 
; wá, nwọn ndán a wò, nwọn si nfẹ ki 
o fi àmi hàn fun wọn lati ọrun wá. 

?Ṣugbọn o dahúin o si wi fun wọn pe, Nigbati 
ô ba di aṣalẹ, ẹnyin a wipe, Ọjọ ô dara: nitoriti 
oju ọrun pén. 

3 Ati li owurò ẹnyin a wipe, Ọjọ kì yio dara 


697 


loni, nitori ti oju ọrun pún, o si ṣú dẹ̀dẹ. A! 
ẹnyin agabagebe, ẹnyin le mọ àmi oju ọrun; 
ṣugbọn ẹnyin ko le mò àmi akokò wọnyi? 

4 Iran buburu ati panṣaga nfẹ àmi; a kì yio si 
fi àmi fun u, bikoṣe àmi ti Jona woli. O si fi 
wọn silẹ, o kuro nibẹ. 

5 Nigbati awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ si de apakeji, 
nwọn gbagbé lati mu akara lọwọ. 

6 TMiNigbana ni Jesu wi fun wọn pe, Ẹ kiye— 
sara, ki ẹ si má sọra niti iwukara awọn Farisi 
ati ti awọn Sadusi. 

7 Nwọn si mbá ara wọn ṣaroye, wipe, Ni— 
toriti awa ko mu akara lọwọ ni. 

8 Nigbati Jesu si woye, o wi fun wọn pe, 
Ẹnyin onigbagbọ kekere, eṣe ti ẹnyin fi mba 
ara nyin ṣaroye, nitoriti ẹnyin ko mu akara 
lọwọ? 
iṣu akara marun ti ẹgbẹdọgbọn enia, ati iye 
agbọn ti ẹnyin si kújọ. 

10 Ẹ kò si ranti iṣu akara meje ti ẹgbaji enia, 
ati iye agbòn ti ẹnyin kúôjọ? 

11 Éha ti ṣe ti kò fi yé nyin pe, emi kò ti itori 
akara sọ fun nyin pe, ẹ kiyesi ara nyin niti 
iwukara ti awọn Farisi ati ti awọn Sadusi. 

12 Nigbana li o to yé wọn pe, ki iṣe iwukara 
ti akara li o wipe ki nwọn kiyesara rẹ̀, ṣugbọn 
ẹkẹ̀ ti awọn Farisi ati ti awọn Sadusi. 

13 TINigbati Jesu de igberiko Kesarea Filip— 
pi, o bi awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ l€ére, wipe, Tali 
awọn enia nfi emi Ọmọ-enia ipe? 

14 Nwọn si wi fun u pe, Omiran ní, Johan— 
nu Baptisti; omiran wipe, Elijah; awọn ẹlo— 
miran ni, Jeremiah, tabi ọkan ninu awọn 
woli. 

150 bi wọn l€re, wipe, Ṣugbọn tali ẹnyin 
nfi mi pẹ̀? 

16 Simoni Peteru dahùn, wipe, Kristi, Ọmọ 
Ọlọrun aláye ni iwọ iṣe. 

17 Jesu si dahùn o si Wi fun u pe, Alabu— 
kun-fun ni iwọ Simoni Ọmọ Jona: ki iṣe ẹran 
ara ati ẹ̀jẹ li o sá fi eyi hàn ọ, ṣugbọn Baba mi 
ti mbẹ li ọrun. 

18 Emi si wi fun ọ pẹlu pe, Iwọ ni Peteru, 
ori apata yi li emi ô si kọ ijọ mi le; ẹnu-ẹ̀na 
ipo—oku kì yio si le bori rẹ̀. 

18 Emi ô si fun ọ ni kọkọrọ ijọba ọrun: 
ohunkohun ti iwọ ba dẹ̀ li aiye, a o si dẹ̀ e li 
ọrun: ohunkohun ti iwọ ba tú li aiye, a o si tú 
u li ọrun. 

20 Nigbana li o kìlọ fun awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ 
pe, ki nwọn ki o màṣe sọ fun ẹnikan pe, on ni 
Kristi na. 


MATTEU. 16, 17 
21 dlLati igbana lọ ni Jesu ti bẹ̀rẹ si ifihàn 
awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀, bi on ko ti le ṣailọ si Je— 
rusalemu, lati jẹ ọpọ ìya lọwọ awọn àgbagbà 
ati awọn olori alufa, ati awọn akọwe, ki a si pa 
on, ati ni ijọ kẹta, ki o si jinde. 

22 Nigbana ni Peteru mu u, o bẹ̀rẹ si iba a 
Wi pe, Ki a ma ri i, Oluwa, kì yio ri bẹ fun ọ. 

23 Ṣugbọn o yipada, o si wi fun Peteru pe, 
Kuro lẹhin mi, Satani, ohun ikọsẹ̀ ni iwọ jẹ 
fun mi: iwọ ko rò ohun ti iṣe ti Ọlọrun, bikoṣe 
eyi ti iṣe ti enia. 

24 TINigbana ni Jesu wi fun awọn ọmọ-ẹhin 
rẹ̀ pe, Bi ẹnikan ba nfẹ lati tò mi lẹhin, ki o sẹ 
ara rẹ̀, ki o si gbé agbelebu rẹ̀, ki o si má tò mi 
lẹhin. 

25 Nitori ẹnikẹni ti o ba fẹ gbà ẹmi rẹ̀ là, yio 
sọ ọ nú: ṣugbọn ẹnikẹni ti o ba sọ ẹmí rẹ̀ nù 
nitori mi, yio ri i. 

26 Nitoripe re kini fun enia, bi o jẹ̀rẹ̀ 
gbogbo aiye, ti o si sọ ẹmí rẹ̀ nù? tabi kili enia 
iba fi ṣe paṣiparọ ẹmí rẹ̀? 

27 Nitori Ọmọ—enia yio wá ninu ogo Baba 
rẹ̀ pẹlu awọn angẹli rẹ̀; nigbana ni yio san a 
fun olukuluku gẹgẹ bi iṣẹ rẹ̀. 

2816ôtọ ni mo Wi fun nyin, Ẹlomiran wà 
ninu awọn ti o duro nihinyi, ti kì yio ri ikú, 
titi nwọn o fi ri Ọmọ—enia ti yio ma bò ni ijọ— 
ba rẹ̀. 


l 7 1 LẸHIN ijọ mẹfa Jesu mu Peteru, ati 
Jakọbu, ati Johannu arakunrin rẹ̀, o si 
mu wọn wá sori òke giga li apakan, 

2 Ara rẹ̀ si yipada niwaju wọn; oju rẹ̀ si nràn 
bi 6rtin; aṣọ rẹ̀ si fún, o dabi imọle. 

3 Si wo o, Mose ati Elijah yọ si wọn, nwọn 
mba a sẹrọ. 

4 Peteru si dahùn, o si wi fun Jesu pe, Olu- 
Wa, o dara fun wa lati má gbé Ihin: bi iwọ ba 
fẹ, awa o pa agQô mẹta sihin; ọkan fun ọ, ati 
ọkan fun Mose, ati ọkan fun Elijah. 

5 Bi o ti nwi lọwọ, wo o, awọsanma didán 
ṣiji bò wọn: si wo o, ohùn kan lati inu awọ— 
sanma wá, ti o wipe, Eyiyi li ayanfẹ Ọmọ mi, 
ẹniti inu mi dun si gidigidi; ẹ ma gbọ tirẹ̀. 

6 Nigbati awọn ọmọ-—ẹhin rẹ̀ gbẹ, nwọn da 
oju wọn bolẹ, ẹru si bà wọn gidigidi. 

7 Jesu si wá, o fi ọwọ bà wọn, o si wipe, ẹ 
dide, ẹ má bẹ̀ru. 

8 Nigbati nwọn si gbé oju wọn soke, nwọn 
kò ri ẹnikan, bikoṣe Jesu nikan. 

8 Bi nwọn si ti nti ori òke sọkalẹ, Jesu kìlọ 
fun wọn pe, Ẹ máṣe sòrọ iran na fun ẹnikan, 
titi Ọmọ—enia yio fi tun jinde kuro ninu okú. 


MATTEU 17, 18 

10 Awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ si bi i lére, wipe, Éṣe ti 
awọn akọwe ha fi wipe, Elijah ni yio tétekọ de? 

TI Jesu si dahùn o wi fun wọn pe, Létọ ni, 
Elijah yio tẹ̀tekọ de, yio si mu nkan gbogbo 
pada si ipò. 

12Ṣugbọn mo wi fun nyin pe, Elijah ti de 
na, nwọn kò si mọ ọ, ṣugbọn nwọn ti ṣe 
ohunkohun ti o wù wọn si i. Gẹgẹ bẹ na pẹlu 
li Ọmọ-enia yio jìya pupò lọdọ wọn. 

13 Nigbana li o yé awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ pe, 
Johannu Baptisti li ẹniti o nsẹ̀rọ rẹ̀ fun wọn. 

14 TINigbati nwọn si de ọdọ ijọ enia, ọkun— 
rin kan si tọ ọ wá, o kunlẹ fun u, o si wipe, 

15 Oluwa, ṣánu ọmọ mi, nitori o ni Warapa, 
o si njoro gidigidi: nigba pupọ ni ima ṣubu 
sinu iná, ati nigba pupọ sinu omi. 

16 Mo si mu u tẹ awọn ọmọ-ẹhin rẹ wá, 
nwọn kò si le mu u larada. 

17 Jesu si dahùn, o wipe, A! iran alaigbàgbọ 
ati arekereke yi, emi o ti ba nyin gbé pẹ to? 
emi o si ti mu stiru fun nyin pẹ to? gbé ọmọ 
na tò mi wá nihin. 

18 Jesu si ba a wi, ẹmi ẹ̀ṣu na si jade kuro 
lara rẹ̀; a si mu ọmọ na larada ni Wakati 
kanna. 

18 Nigbana li awọn ọmọ-ẹhin Jesu tò ọ wá 
lẹhin, nwọn bi i pe, Éṣe ti awa kò fi le lé e 
jade? 

20 Jesu si wi fun wọn pe, Nitori aigbagbo 
nyin ni: lôtọ ni mo sá wi fun nyin, Bi ẹnyin ba 
ni igbagbé bi wéro irúgbin mustardi, ẹnyin o 
wi fun òke yi pe, Ṣi nihin lọ si ẹhun, yio si ṣi; 
kò si si nkan ti ẹ ki yio le ṣe. 

21 Ṣugbọn irú eyi ki ijade lọ bikoṣe nipa 
adura ati àwẹ̀. 

22 TNigbati nwọn mbẹ ni Galili, Jesu wi fun 
Wọn pe, A o fi Ọmọ—enia le awọn enia lọwọ: 

23 Nwọn o si pa a, ni ijọ kẹta yio si jinde. 
Inu wọn si bajẹ gidigidi. 

24 Nigbati nwọn de Kapernaumu, awọn ti 
ngbà owode tò Peteru wá, wipe, olukọ nyin ki 
isan owode? 

250 wipe, Bẹni. Nigbati o si wò ile, Jesu 
ṣiwaju rẹ̀, o bi i pe, Simoni, iwọ ti rò o si? 
lọwọ tali awọn ọba aiye ima gbà owode? lọwọ 
awọn ọmọ wọn, tabi lọwọ awọn alejò? 

26 Peteru wi fun u pe, Lọwọ awọn alejò. 
Jesu wi fun u pe, Njẹ awọn ọmọ bẹ̀. 

27 Ṣugbọn ki a má bá bí wọn ninu, iwọ lọ si 
okun, ki o si sọ ìwọ si omi, ki o si mu ẹja ti o 
ba kẹ fà soke; nigbati iwọ ba si yà a li ẹnu, iwọ 
o ri ṣekeli kan nibẹ̀: on ni ki o mu, ki o si fifun 
wọn fun temi ati tirẹ. 


es9 


8 
l 8 ILAKOKÒ na li awọn ọmọ-—ẹhin 
Jesu tò ọ wá, nwọn bi i pe, Tali ẹniti 
o pọju ni ijọba ọrun? 

2 Jesu si pe ọmọ kekere kan sọdọ rẹ̀,o mu u 
duro larin wọn, 

30 si wipe, Lôtọ ni mo wi fun nyin, 
bikoṣepe ẹnyin ba pada, ki ẹ si dabi awọn 
ọmọ kekere, ẹnyin kì yio le wọle ijọba ọrun. 

4 Nitorina ẹnikẹni ti o ba rẹ̀ ara rẹ̀ silẹ biọmọ 
kekere yi, on na ni yio pòju ni ijọba ọrun. 

5 Ẹniti o ba si gbà irú ọmọ kekere yi kan, li 
orukọ mi, o gbà mi, 

6 Ṣugbọn ẹnikẹni ti o ba mu ọkan ninu 
awọn kekere wọnyi ti o gbà mi gbọ kọsẹ̀, o ya 
fun a ki a so ọlọ nla mé ọ li ọrùn, ki a si rì i si 
ibú omi okun. 

7 'IEgbe€ ni fun aiye nitori ohun ikọsẹ̀! ohun 
ikọsẹ̀ ko le ṣe ki o ma de; ṣugbọn egbé ni fun 
oluwvarẹ̀ na nipasẹ ẹniti ohun ikọsẹ̀ na ti wá! 

8 Bi ọwọ rẹ tabi ẹsẹ rẹ ba si mu ọ kọsẹ̀, ke e 
kuro, ki o si sọ ọ nù; o sàn fun ọ ki o ṣe ake— 
WỌ, tabí akesẹ lọ sinu ìye, jù ki o li ọwọ meji 
tabi ẹsẹ meji, ki a gbé ọ jù sinu iná ainipẹkun. 

8 Bi oju rẹ ba si mu ọ kọsẹ̀, yọ ọ jade, ki o si 
sọ ọ nù; o sàn fun ọ ki o lọ sinu ìye li olojukan, 
jù ki o li oju meji, ki a gbé ọ sọ sinu iná ọrun 
apadi. 

t0 Kiyesara ki ẹnyin má gàn ọkan ninu 
awẹn kekeke wọnyi; nitori mo wi fun nyin 
pe, nigbagbogbo li ọrun li awọn angẹli wọn 
nwò oju Baba mi ti mbẹ li ọrun. 

Ti Nitori Ọmọ—enia wá lati gbà awọn ti o ti 
nù jà. 

12 Ẹnyin ti rò o si? bi ọkunrin kan ba ni 
ọgọrun agutan, bi ọkan nù ninu wọn, kì yio fi 
mọjkandilọgọrun iyokù silẹ̀, kì yio lọ sori òke 
lọ iwá eyi ti o nù bi? 

13 Njẹ bi o ba si ri i lotọ ni mo wi fun nyin, 
o yọ nitori agutan na yi, jù mọkandilọgọrun 
iyokù lọ ti ko nù. 

14 Gẹgẹ bẹni kì iṣe ifẹ Baba nyin ti mbẹ li 
ọrun, ki ọkan ninu awọn kekeke wọnyi ki o 
ṣegbé. 

15 TPẹlupẹlu bi arakunrin rẹ ba sẹ̀ ọ, lọ sọ 
ẹ̀ṣẹ rẹ̀ fun u ti iwọ tirẹ̀ meji: bi o ba gbẹ tirẹ, 
iwọ mu arakunrin rẹ bò sipò. 

16 Ṣugbọn bi kò ba gbẹ tirẹ, nigbana ni ki 
iwọ ki o mu ẹnikan tabi meji pẹlu ara rẹ, ki 
gbcgbo òrọ li ẹnu ẹlẹri meji tabi mẹta ba le fi 
idi mulẹ. 

17 Bi o ba si kò lati gbé wọn, wi fun ijọ enia 
Ọlọrun: bi o ba si kò lati gbọ ti ijọ enia Ọlọ— 
rur., jẹ ki o dabi keferi si ọ ati agbowode. 


18 Lôtọ ni mo wi fun nyin, Ohunkohun ti 
ẹnyin ba dẹ̀ li aiye, a o dò e li ọrun, ohunko— 
hun ti ẹnyin ba si tú li aiye, a o tú u li ọrun. 

18 Mo wi fun nyin ẹ̀wẹ pe, Bi ẹni meji ninu 
nyin ba fi ohùn ṣọkan li aiye yi niti ohunko— 
hun ti nwọn o bẹ̀re; a o ṣe e fun wọn lati ọdọ 
Baba mi ti mbẹ li ọrun wá. 

20 Nitori nibiti ẹni meji tabi mẹta ba kô ara 
wọn jọ li orukọ mi, nibẹ̀ li emi o wà li arin 
wọn. 

21 Nigbana ni Peteru tọ ọ wá, o wipe, 
Oluwa, nigba melo li arakunrin mi yio ṣẹ̀ mi, 
ti emi o si fijì i? titi di igba meje? 

22 Jesu wi fun ú pe, Emi kò wi fun ọ pe, Titi 
di igba meje, bikoṣe Titi di igba adọrin meje. 

23 qíNitorina ni ijọba ọrun fi dabi ọba kan ti 
nfẹ gbà ìṣirò lọwọ awọn ọmọ—ọdọ rẹ̀. 

24 Nigbati o bẹ̀rẹ si gbà iṣiro, a mu ọkan tò ọ 
Wá, ti o jẹ ẹ li ẹgbárun talenti. 

25 Njẹ bi ko ti ni ohun ti yio fi san a, oluwa rẹ̀ 
paṣẹ pe ki a tà a, ati obinrin rẹ̀, ati awọn ọmọ 
rẹ̀, ati ohun gbogbo ti o ni, kì a si san gbese na. 

26 Nitorina li ọmọ—ọdọ na wolẹ o si tẹriba 
fun u, o nwipe, Oluwa, mu stiiru fun mi, emi 
ô si san gbogbo rẹ̀ fun ọ. 

27 Oluwa ọmọ—ọdọ na si ṣanu fun u, o túu 
silẹ, o fi gbese na jì i. 

28 Ṣugbọn nigbati ọmọ—ọdọ na jade lọ, o si 
ri ọkan ninu awọn ọmọ—ọdọ ẹgbẹ rẹ̀, ti o jẹ ẹ 
li ọgọrun owo idẹ: o gbé ọwé le e, o fún u li 
ọrùn, o wipe, San gbese ti iwọ jẹ mi. 

29 Ọmọ-—ọdọ ẹgbẹ rẹ̀ kunlẹ lẹba ẹsẹ rẹ̀, o si 
mbẹ̀ ẹ, wipe, Mu stiru fun mi, emi ô si san 
gbogbo rẹ̀ fun ọ. 

30 On kò si fẹ; o lọ, o gbé e sọ sinu tubu titi 
yio fi san gbese na. 

31 Nigbati awọn iranṣẹ ẹgbẹ rẹ̀ ri eyi ti a ṣe, 
anu ṣe wọn gidigidi, nwọn lọ nwọn si sọ 
gbogbo ohun ti a ṣe fun oluwa wọn. 

32 Nigbati oluwa rẹ̀ pẹ̀ e tan, o wi fun u pe, 
A! iwọ iranṣẹ buburu yi, Mo fi gbogbo gbese 
nì jì ọ, nitoriti iwọ bẹ̀ mi: 

33 Iwọ kì isi ṣánu iranṣẹ ẹgbẹ rẹ gẹgẹ bi mo 
ti ṣánu fun ọ? 

34 Oluwa rẹ̀ si binu, o fi i fun awọn onitu— 
bu, titi yio fi san gbogbo gbese eyi ti o jẹ ẹ. 

35 Bẹ na gẹgẹ ni Baba mi ti mbẹ li ọrun yio si 
ṣe fun nyin, bi olukuluku kò ba fi tọkàn—tọkan 


rẹ̀ dari ẹ̀ṣẹ arakunrin rẹ̀ jì i. 
l Ọ 1O si ṣe, nigbati Jesu pari ẹrọ wọnyi 
tan, o kuro ni Galili, o si lọ si ẹkùn 
Judea li oke odò Jordani. 


MATTEU 18, 19 
2 Ọpọ ijọ enia si tẹ ọ lẹhin, o si mu wọn la— 
Tada nibẹ̀. 

3 Awọn Farisi si wá sọdọ rẹ̀, nwọn ndán a 
wò, nwọn si wi fun u pe, O ha té fun ọkunrin 
ki o kò aya rẹ̀ silẹ nitori ẹran gbogbo? 

4O dahùn o si wi fun wọn pe, Ẹnyin ko ti 
kà a pe, ẹniti o dá wọn nigba àtetekọṣe o da 
Wọn ti akọ ti abo, 

50 si wipe, Nitori eyi li ọkunrin yio ṣe fi 
baba ati iya rẹ̀ silẹ, yio famọ aya rẹ̀; awọn me— 
jeji a si di ara kan. 

6 Nitorina nwọn ki iṣe meji mé bikoṣe ara 
kan. Nitorina ohun ti Ọlọrun ba so ṣọkan, ki 
enia ki o máṣe yà wọn. 

7 Nwọn wi fun u pe, Éṣe ti Mose fi aṣẹ fun 
Wa, wipe, ki a fi iwe ikọsilẹ fun u, ki a si kò ọ 
silẹ? 

80 wi fun wọn pe, Nitori lile àiya nyin ni 
Mose ṣe jẹ fun nyin lati má kò aya nyin silẹ, 
ṣugbọn lati igba àtetekọṣe Wá kò ri bẹ. 

8 Mo si wi fun nyin, ẹnikẹni ti o ba kò aya 
rẹ̀ silẹ, bikoṣepe nitori àgbere, ti o si gbé 
omiran ni iyawo, o ṣe panṣaga: ẹnikẹni ti o ba 
si gbé ẹniti a kò silẹ ni iyawo, o ṣe panṣaga. 

10 Awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ wi fun u pe, Bi ẹ̀ran 
ọkunrin ba ri bayi si aya rẹ̀, kò ṣànfani lati gbé 
iyawo. 

11 Ṣugbọn o wi fun wọn pe, Gbogbo enia kò 
le gbà òrọ yi, bikoṣe awọn ẹniti a fi bùn. 

12 Awọn iwẹfa miran mbẹ, ti a bí bẹ lati inu 
iya wọn wá: awọn iwẹfa miran mbẹ ti awọn 
araiye sọ di iwẹfa: awọn iwẹfa si wà, awọn ti 
o sọ ara wọn di iwẹfa nitori ijọba ọrun. Ẹniti o 
ba le gbà a, ki o gbà a. 

13 TNigbana li a gbé awọn ọmọ—ọwọ wá 
sọdọ rẹ̀ ki o le fi ọwé le wọn, ki o si gbadura: 
awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ si ba wọn wi. 

14 Ṣugbọn Jesu ni, Jọwọ awọn ọmọ kekere, 
ẹ má sii ṣe da wọn lẹkun ati wá sọdọ mi; nitori 
ti irú wọn ni ijọba ọrun. 

15 O si fi ọwọ le wọn, o si lọ kuro nibẹ̀. 

16 q Si kiyesi i, ẹnikan tò ọ wá, o si wi fun u 
pe, Olukọni rere, ohun rere kili emi o ṣe, ki 
emi ki o le ni ìye ainipẹkun? 

17 O si wi fun u pe, Eṣe ti iwọ fi pé mi li ẹni 
rere? ẹni rere kan kò si bikoṣe ẹnikan, eyini li 
Ọlọrun: ṣugbọn bi iwọ ba nfẹ wọ ibi ìye, pa 
ofin mẹ. 

18 bi i lIére pe, Ewo? Jesu wipe, Iwọ kò 
gbọdọ pa enia; Iwọ kò gbọdọ ṣe panṣaga; Iwọ 
kò gbọdọ jale; Iwọ kò gbọdọ jẹri eke; 

198 Bọwọ fun baba on iya rẹ; ati ki iwọ fẹ 
aladugbo rẹ bi ara rẹ. 


MATTEU. 19, 20 

20 Ọmọdekunrin na wi fun u pe, Gbogbo 
nkan wọnyi ni mo ti pamé lati igba ewe mi 
Wá: kili o kù mi kú? 

21 Jesu wi fun u pe, Bi iwọ ba nfẹ pé, lọ tà 
ohun ti o ni, ki o si fi tọrẹ fun awọn talaka, iwọ 
o si ni iṣura li ọrun: si wá ki o ma tò mi lẹhin. 

22 Ṣugbọn nigbati ọmọdekunrin na gbô òrọ 
na, o jade lọ pẹlu ibanujẹ: nitoriti o li ọrọ pupò. 

23 INigbana ni Jesu wi fun awọn ọmọ-ẹhin 
rẹ̀ pe, Lôtọ ni mo wi fun nyin pe, o ṣoro gidi— 
gidi fun ọlọrọ lati wọ ijọba ọrun. 

24 Mo si wi fun nyin ẹ̀wẹ, O rọrun fun iba— 
kasiẹ lati wò oju abẹrẹ, jù fun ọlọrọ lati wò 
ijọba Ọlọrun lọ. 

25 Nigbati awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ gbẹ ọ, ẹnu yà 
wọn gidigidi, nwọn wipe, Njẹ tali o ha le la? 

26 Ṣugbọn Jesu wò wọn, o si wi fun wọn pe, 
Enia li eyi ṣoro fun; ṣugbọn fun Ọlọrun ohun 
gbogbo ni ṣiṣe. 

27 (Nigbana ni Peteru dahùn, o si wi fun u 
pe, Wò o, awa ti fi gbogbo rẹ̀ silẹ, awa si ntò ọ 
lẹhin; njẹ kili awa o ha ni? 

28 Jesu si wi fun wọn pe, Lôtọ ni mo wi fun 
nyin, pe ẹnyin ti ẹ ntò mi lẹhin, ni igba atun— 
bi, nigbati Ọmọ—enia yio joko lori itẹ ogo rẹ̀, 
ẹnyin o si joko pẹlu lori ité mejila, ẹnyin o ma 
ṣe idajọ awọn ẹ̀ya Israeli mejila. 

29 Ati gbogbo ẹniti o fi ile silẹ, tabi arakun— 
rin, tabi arabinrin, tabi baba, tabi iya, tabi aya, 
tabi ọmọ, tabi ilẹ, nitori orukọ mi, nwọn o ri 
ẹrọrun gbà, nwọn o si jogún ìye ainipẹkun. 

30 Ṣugbọn ẹpọ awọn ti o ṣiwaju ni yio 


kẹhin; awọn ti o kẹhin ni yio si ṣiwaju. 

20 1 IJỌBA ọrun sá dabi ọkunrin kan ti 
iṣe bále ile, ti o jade ni kutukutu owu— 

tọ lati pé awọn alagbaṣe sinu ọgba ajara rẹ̀. 

2 Nigbati o si ba awọn alagbaṣe pinnu rẹ̀ si 
owo idẹ kọkan li ôjọ, o rán wọn lọ sinu ọgba 
ajara rẹ̀. 

3O si jade lakokò wakati ẹkẹta ọjọ, o ri 
awọn alairiṣe miran, nwọn duro nibi ọja, 

sO si wi fun wọn pe; Ẹ lọ si ọgba ajara 
pẹlu, ohunkohun ti o ba tẹ emi o fifun nyin. 
Nwọn si mu òna wọn pọòọn lọ sibẹ̀. 

5 O tún jade lọ lakokò wakati kẹfa ati kẹsan 
ọjọ, o si ṣe bẹ. 

6 O si jade lọ lakokò wakati kọkanla ọjọ, o ri 
awọn alairiṣe miran ti o duro, o si wi fun wọn 
pe, Éṣe ti ẹnyin fi duro lati onimoni li airiṣe? 

7 Nwọn wi fun u pe, Nitoriti kò si ẹni ti o 
fun wa li agbaṣe; O wi fun wọn pe, Ẹ lọ pẹlu 
sinu ọgba ajara; eyi ti o ba té li ẹnyin o ri gbà. 


7oo 


8 Nigbati o di oju alẹ oluwa ọgba ajara wi 
fun iriju rẹ̀ pe, Pẹé awọn alagbaṣe nì, ki o si fi 
owc agbaṣe wọn fun wọn, bẹ̀rẹ lati ẹni ikẹhin 
lọ si ti iṣaju. 

9 Nigbati awọn ti a pé lakokò wakati kọkanla 
ọjọ de, gbogbo wọn gbà owo idẹ kọkan. 

10 Ṣugbọn nigbati awọn ti o ti ṣaju de, nwọn 
ṣebi awọn o gbà jù bẹ̀ lọ; olukuluku wọn si 
gbà owo idẹ kọkan. 

ti Nigbati nwọn gbà a tan, nwọn nkún si 
bale na, 

12 Wipe, Awọn ará ikẹhin wọnyi ṣiṣẹ kìki 
Wakati kan, iwọ si mu wọn bá wa dọgba, awa 
ti o ti rú ẹrí, ti a si faradà 6ru ọjọ. 

130 si da ọkan ninu wọn lohùn pe, Ọrẹ̀, 
emi ko ṣiṣe si ọ: iwọ ki o ba mi pinnu rẹ̀ si 
owo idẹ kan li ôjọ? 

14 Gbà eyi ti iṣe tirẹ, ki o si ma ba tirẹ lọ: 
em: o si fifun ikẹhin yi, gẹgẹ bi mo ti fifun ọ. 

15 Kò ha tẹ̀ ki emi ki o fi nkan ti iṣe ti emi ṣe 
bi o ti wù mi? oju rẹ korò nitoriti emi ṣe ẹni 
rere? 

16 Bẹli awọn ikẹhin yio di ti iwaju, awọn 
ẹni iwaju yio si di ti ikẹhin: nitori òpọlọpọ li a 
pé, ṣugbọn diẹ li a o ri yàn. 

17 Jesu si ngoke lọ si Jerusalemu, o si pẹ̀ 
awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ mejila si apakan li òna, o 
si wi fun wọn pe, 

18 Wò o, awa ngoke lọ si Jerusalemu; a o si 
fi Ọmọ—enia le awọn olori alufa, ati awọn 
akọwe lọwọ, nwọn o si da a lẹbi ikú. 

19 Nwọn o si fà a le awọn keferi lọwọ lati fi i 
ṣe ẹlẹyà, lati nà a, ati lati kàn a mọ agbelebu: 
ni ijọ kẹta yio si jinde. 

20 TINigbana ni iya awọn ọmọ Sebede ba 
awọn ọmọ rẹ̀ tò ọ wá, o bẹ̀ ẹ, o si nfẹ ohun 
kan li ọwọ rẹ̀. 

20 si bi i pe, Kini iwọ nfẹ? O wi fun u pe, 
Jẹ )Jdú awọn ọmọ mi mejeji ki o má joko, ọkan li 
ọwẹ̀ ọtún rẹ, ọkan li ọwọ òsi ni ijọba rẹ. 

22 Ṣugbọn Jesu dahùn, o si wipe, Ẹnyin ko 
mò ohun ti ẹnyin mbẹ̀re. Ẹnyin le mu ninu 
ago ti emi ô mu, ati ki a fi baptismu ti a o fi 
baptisi mi baptisi nyin? Nwọn wi fun u pe, 
Awa le ṣe e. 

230 si wi fun wọn pe, Lotọ li ẹnyin o mu 
ninu ago mi, ati ninu baptismu ti a o fi baptisi 
mi li a o si fi baptisi nyin; ṣugbọn lati joko li 
ọwẹ ọtún ati li ọwọ òsi mi, ki iṣe ti emi lati fi 
funni, bikoṣepe fun kìki awọn ẹniti a ti pẹ̀se 
rẹ̀ silẹ fun lati ọdọ Baba mi wá. 

24 Nigbati awọn mẹwa iyokù gbé ọ, nwọn 
binu si awọn arakunrin wọn mejeji. 


701 


25 Ṣugbọn Jesu pé wọn sọdọ rẹ̀, o si wipe, 
Ẹnyin mò pe awọn ọba Keferi a ma lò agbara 
lori wọn, ati awọn ẹni—nla ninu wọn a ma fi 
ọlá tẹri wọn ba. 

26 Ṣugbọn kì yio ri bẹ lárin nyin: ṣugbọn 
ẹnikẹni ti o ba fẹ pò ninu nyin, ẹ jẹ ki o ṣe 
iranṣẹ nyin; 

27 Ati ẹnikẹni ti o ba fẹ ṣe olori ninu nyin, 
jẹ ki o ma ṣe ọmọ—ọdọ nyin: 

28 Ani gẹgẹ bi Ọmọ—enia kò ti wá ki a ṣe 
iranṣẹ fun u, bikoṣe lati ṣe iranṣẹ funni, ati lati 
fi ẹmi rẹ̀ ṣe iràpada ọpọlọpọ enia. 

29 Bi nwọn ti nti Jeriko jade, òpọ enia tò ọ 
lẹhin. 

30 TISi kiyesi i, awọn ọkunrin afọju meji joko 
leti òna, nigbati nwọn gbọ pe Jesu nrekọja, 
nwọn kigbe soke, wipe, Oluwa, iwọ Ọmọ Da- 
fidi, ṣanu fun wa. 

31 Awọn enia si ba wọn wi, nitori ki nwọn ki o 
ba le pa ẹnu wọn mẹ: ṣugbọn nwọn kigbe jù bẹ 
lọ, wipe, Oluwa, iwọ Ọmọ Dafidi, ṣánu fun wa. 

32 Jesu si dẹsẹ duro, o pẹ wọn, o si wipe, 
Kili ẹnyin nfẹ ki emi ki o ṣe fun nyin? 

33 Nwọn wi fun u pe, Oluwa, ki oju wa ki o 
le là. 

34 Bẹni Jesu ṣanu fun wọn, o si fi ọwẹ tẹ wọn 
li oju: lọgan oju wọn si là, nwọn si tò ọ lẹhin. 
2 l 1NIGBATI nwọn sunmọ eti Jerusale— 

mu, ti nwọn de Betfage li òke Olifi, 
nigbana ni Jesu rán awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ meji lọ. 

20 wi fun wọn pe, Ẹ lọ si iletò ti o kọju si 
nyin, lọgan ẹnyin o ri kẹtẹkẹtẹ kan ti a so ati 
ọmọ rẹ̀ pẹlu: ẹ tú wọn, ki ẹ si fà wọn fun mi wá. 

3 Bi ẹnikẹni ba si wi nkan fun nyin, ẹnyin o 
wipe, Oluwa ni ifi wọn ṣe; lọgán ni yio si rán 
wọn wá. 

4 Gbogbo eyi li a ṣe, ki eyi ti a ti sọ lati ẹnu 
woli wá ki o le ṣẹ, pe, 

5Ẹ sọ fun ọmọbinrin Sioni pe, Kiyesi i, Ọba 
rẹ mbò wá sọdọ rẹ, o ni irẹlẹ, o joko lori kẹ— 
tẹkẹtẹ, ati lori ọmọ kẹtẹkẹtẹ. 

6 Awọn ọmọ-ẹhin na si lọ, nwọn ṣe bi Jesu 
ti wi fun wọn. 

TNwọn si fà kẹtẹkẹtẹ na wá, ati ọmọ rẹ̀, 
nwọn si tẹ aṣọ wọn si ẹhin wọn, nwọn si gbé 
Jesu kà a. 

8 Ọpọ ijọ enia t€é aṣọ wọn si òna; ẹlomiran 
ṣẹ ẹka igi wẹwẹ, nwọn si fún wọn si ẹ̀na. 

8 Ijọ enia ti nlọ niwaju, ati eyi ti ntọ wọn 
lẹhin, nkigbe wipe, Hosanna fun Ọmọ Dafidi: 
Olubukun li ẹniti o mbò wá li orukọ Oluwa; 
Hosanna loke ọrun. 


MATTEU 20, 21 


10 Nigbati o de Jerusalemu, gbogbo ilu mì 
titi, wipe, Tani yi? 

11 Ijọ enia si wipe, Eyi ni Jesu woli, lati Na— 
sareti ti Galili. 

12 i Jesu si wọ inu tẹmpili Ọlọrun lọ, o si lé 
gbogbo awọn ẹniti ntà, ati awọn ti nrà ni 
tẹmpili jade, o si yi tabili awọn onipaṣiparọ 
owo danì, ati ijoko awọn ti ntà ẹiyẹle. 

13O si wi fun wọn pe, A ti kọ ọ pe, Ile adura 
li a ô ma pẹ̀ ile mi; ṣugbọn ẹnyin sọ ọ di ihò 
ọlọṣà. 

14 Ati awọn afọju ati awọn amukun wá sọdọ 
rẹ̀ ni tẹmpili; o si mu wọn larada. 

15 Ṣugbọn nigbati awọn olori alufa ati awọn 
akọwe ri ohun iyanu ti o ṣe, ati bi awọn ọmọ 
kekeke ti nke ni tẹmpili, wipe, Hosanna fun 
Ọmọ Dafidi; inu bi wọn gidigidi, 

16Nwọn si wi fun u pe, Iwọ gbé eyiti awọn 
wọnyi nwi? Jesu si wi fun wọn pe, Bẹni; ẹnyin 
kò ti kà a ninu iwe pe, Lati ẹnu awọn 
ọmọ-—ọwẹ ati awọn ọmọ-ọmu ni iwọ ti mu 
iyìn pé? 

17 JO si fi wọn silẹ, o jade kuro ni ilu na lọ 
si Betani; o wọ sibẹ̀. 

18 Nigbati o di owurọ, bi o ti npada bò si 
Jerusalemu, ebi npa a. 

18 Nigbati o ri igi òpọtọ li òna, o lọ sibẹ̀, kò 
si ri ohun kan lori rẹ̀, bikoṣe kìki ewé, o si Wi 
fun u pe, Ki eso ki o má so lori rẹ lati oni lọ 
titi lailai. Lojukanna igi ọpọtọ na gbẹ. 

20 Nigbati awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ ri i, ẹnu yà 
wọn, nwọn wipe, Igi ọpọtọ yi mà tete gbẹ? 

21 Jesu dahún o si wi fun wọn pe, Lôtọ ni mo 
wi fun nyin, Bi ẹnyin ba ni igbagbQ, ti ẹ kò ba si 
ṣiyemeji, ẹnyin kì yio ṣe kìki eyì ti a ṣe si igi 
ọpọtọ yi, ṣugbọn bi ẹnyin ba tilẹ wi fun òke yi 
pe, Ṣidi, ki o si bẹ sinu okun, yio ṣẹ. 

22 Ohunkohun gbogbo ti ẹnyin ba bere 
ninu adura pẹlu igbagbQ, ẹnyin o ri gbà. 

23 Nigbati o si de inu tẹmpili, awọn olori 
alufa ati awọn àgba awọn enia wá sọdọ rẹ̀ bi 
o ti nkọ awọn enia; nwọn wipe, Aṣẹ wo ni 
iwọ fi nṣe nkan wọnyi? tali o si fun ọ li aṣẹ 
yi? 
24 Jesu si dahun o si wi fun wọn pe, Emi ô 
si bi nyin lére ohun kan pẹlu, bi ẹnyin ba sọ 
fun mi, emi o si sọ fun nyin aṣẹ ti emi fi nṣe 
nkan wọnyi: 

25 Baptismu Johannu, nibo li o ti wá? lati 
ọrun wá ni, tabi lati ọdọ enia? Nwọn si ba ara 
wọn gbẹ̀ro, wipe, Bi awa ba wipe, Lati ọrun 
wá ni, on o wi fun wa pe, Eha ti ṣe ti ẹnyin ko 


fi gbà a gbô? 


MATTEU 21, 22 

26 Ṣugbọn bi awa ba si wipe, Lati ọdọ enia; 
awa mbẹ̀ru ijọ enia, nitori gbogbo wọn kà Jo— 
hannu si woli. 

27 Nwọn si da Jesu lohùn, wipe, Awa ko 
mọ. O si wi fun wọn pe, Njẹ emi kì yio si wi 
fun nyin aṣẹ ti emi fi nṣe nkan wọnyi. 

28 TlṢugbọn kili ẹnyin nrò? ọkunrin kan wà 
ti o li ọmọ ọkunrin meji; o tò ekini wá, o si 
wipe, Ọmọ, lọ iṣiṣẹ loni ninu ọgba ajara mi. 

250 si dahùn wipe, Emi kì yio lọ: ṣugbọn o 
ronu nikẹhin, o si lọ. 

300 si tọ ekeji wá, o si wi bẹ gẹgẹ. O si 
dahùn wi fun u pe, Emi o lọ, baba: kò si lọ. 

31 Ninu awọn mejeji, ewo li o ṣe ifẹ baba 
rẹ̀? Nwọn wi fun u pe, Eyi ekini. Jesu si wi 
fun wọn pe, Lôtọ ni mo wi fun nyin, awọn 
agbowode ati awọn panṣaga ṣiwaju nyin lọ si 
ijọba Ọlọrun. 

32 Nitori Johannu ba òna ododo tò nyin wá, 
ẹnyin kò si gbà a gbQ: ṣugbọn awọn agbo— 
wode ati awọn panṣaga gbà a gbQ: ṣugbọn 
ẹnyin, nigbati ẹnyin si ri i, ẹ kò ronupiwada 
nikẹhin, ki ẹ le gbà a gbọ. 

33 TẸ gbẹ owe miran; Bale ile kan wà ti o 
gbìn ajara, o si sọgba yi i ká, o wà ibi ifunti 
sinu rẹ̀, o kẹ ile-iṣọ, o si fi ṣe agbatọju fun 
awọn oluṣọgba, o si lọ si ajò. 

44 Nigbati akokò eso sunmọ etile, o ràn 
awọn ọmọ-ọdọ rẹ̀ si awọn oluṣọgba na, ki 
nwọn ki o le gbà wá ninu eso rẹ̀. 

35 Awọn oluṣọgba si mu awọn ọmọ—ọdọ rẹ̀, 
nwọn lù ekini, nwọn pa ekeji, nwọn si sọ 
ẹkẹta li okuta. 

36 O si tun rán awọn ọmọ—ọdọ miran ti o jù 
awọn ti iṣaju lọ: nwọn si ṣe bẹ si wọn gẹgẹ. 

3! Ṣugbọn ni ikẹhin gbogbo wọn, o rán 
ọmọ rẹ̀ si wọn, o wipe, Nwọn o ṣe ojuṣáju 
fun ọmọ mi. 

38 Ṣugbọn nigbati awọn oluṣọgba ri ọmọ na, 
nwọn wi fun ara wọn pe, Eyiyi li arole; ẹ wá, 
ẹ jẹ ki a pa a, ki a si kò ogún rẹ̀. 

39 Nwọn si mu u, nwọn wọ ọ jade kuro 
ninu ọgbà ajara na, nwọn si pa a. 

40 Njẹ nigbati oluwa ọgbà ajara ba de, kini 
yio ṣe si awọn oluṣọgba wọnni? 

41 Nwọn wi fun u pe, Yio pa awọn enia bu— 
buru wọnni run ni ipa òṣi, yio si fi ọgbà ajara 
rẹ̀ ṣe agbatọju fun awọn oluṣọgba miran, 
awọn ti o ma fi eso rẹ̀ fun u lakokò. 

42 Jesu wi fun wọn pe, Ẹnyin ko ti kà a ninu 
iwe mimọ pe, Okuta ti awọn ọmọle kò silẹ, 
on na li o si di pàtaki igun ile: eyi ni iṣẹ Olu— 
wa, o si jẹ iyanu li oju wa? 


702 


43 Nitorina emi wi fun nyin pe, A o gbà ijọ— 
ba Ọlọrun lọwọ nyin, a o si fifun orilẹ—ede ti 
yio Hgna mu eso rẹ̀ wá. 

44 Ẹnikẹni ti o ba ṣubu lù okuta yi yio fé: 
ṣugbọn ẹnikẹni ti o ba ṣubu lù, yio lò ọ Itilu. 

45 Nigbati awọn olori alufa ati awọn Farisi 
gb6 owe rẹ̀ nwọn woye pe awọn li o mba wi. 

46 Ṣugbọn nigbati nwọn nwá òna ati gbé 
ọwò le e, nwọn bẹ̀ru ijọ enia, nitoriti nwọn kà 


a si woli. 
22 1 Jesu si dahùn, o si tún fi owe sọrọ 
fun wọn pe, 

2 Ijọba ọrun dabi ọba kan, ti o ṣe igbeyawo 
fun ọmọ rẹ̀. 

30 si rán awọn ọmọ—ọdọ rẹ̀ lọ ipẹ̀ awọn ti a 
ti pẹ̀ tẹlẹ si ibi iyawo: ṣugbọn nwọn kò fẹ wá. 

40 si tún rán awọn ọmọ—ọdọ miran, wipe, 
Ẹ wi fun awọn ti a pẹ̀ pe, Wò o, mo se onjẹ mi 
tan: a pa malu ati gbogbo ẹran abọpa mi, a si 
ṣe ohun gbogbo tan: ẹ wá si ibi iyawo. 

ti Ṣugbọn nwọn ko fi pẹ nkan, nwọn ba ti— 
wọn lọ, ọkan si òna oko rẹ̀, omiran si ẹna 
òwò rẹ̀: 

6 Awọn iyokù si mu awọn ọmọ-ọdọ rẹ̀, 
nwọn ṣe àbuku si wọn, nwọn si lù wọn pa. 

I Nigbati ọba si gbé eyi, o binu: o si rán 
awọn ogun rẹ̀ lọ, o pa awọn apania wọnni 
ru:a, o si kun ilu wọn. 

8 Nigbana li o wi fun awọn ọmọ—ọdọ rẹ̀ pe, A 
se ase iyawo tan, ṣugbọn awọn ti a ti pẹ̀ kò yẹ. 

9 Nitorina ẹ lọ si òna opúpo, iyekiye ẹniti ẹ 
ba ri, ẹ pé wọn wá si ibi iyawo. 

10 Bẹli awọn ọmọ-ọdọ wọnni si jade lọ si 
òna opôpo, nwọn si kô gbogbo awọn ẹniti 
nwọn ri jọ, ati buburu ati rere: ibi ase iyawo si 
kún fun awọn ti o wá jẹun. 

ti qINigbati ọba na wá iwò awọn ti o wá jẹun, 
o ri ọkunrin kan nibẹ̀ ti kò wò aṣọ iyawo: 

120 si bi i pe, Ọrẹ̀, iwọ ti ṣe wò ìhin wá 
laini aṣọ iyawo? Kò si le fọhùn. 

13 Nigbana li ọba wi fun awọn iranṣẹ rẹ̀ pe, 
Ẹ di i tọwọ tẹsẹ, ẹ gbé e kuro, ki ẹ si sọ ọ sinu 
òkunkun lode; nibẹ̀ li ẹkún on ipahinkeke yio 
gbé wà. 

14 Nitori ọpọlọpọ li a pẹ̀, ṣugbọn diẹ li a yàn. 

15 diNigbana li awọn Farisi lọ, nwọn gbìmọ 
bi nwọn o ti ṣe ri ọrọ gbámọ ọ li ẹnu. 

16 Nwọn si rán awọn ọmọ-ẹhin wọn pẹlu 
awọn ọmọ-ẹhin Herodu lọ sọdọ rẹ̀, wipe, 
Olukọni, awa mò pe olotitọ ni iwọ, iwò si 
rikọni li òna Ọlọrun li otitọ, bẹni iwọ ki iwoju 
ẹnikẹni: nitoriti iwọ kì iṣe ojuṣaju enia. 


703 


17 Njẹ wi fun wa, Iwọ ti rò o si? o tẹ lati má 
san owode fun Kesari, tabi ko t6? 

18 Ṣugbọn Jesu mò iro buburu wọn, o si wi 
fun wọn pe, Éṣe ti ẹnyin fi ndán mi wò, ẹnyin 
agabagebe? 

19 Ẹ fi owodẹ kan hàn mi. Nwọn si mu owo 
idẹ kan tò ọ wá. 

20 O si bi wọn pe, Aworan ati akọle tali eyi? 

21 Nwọn wi fun u pe, Ti Kesari ni. Nigbana 
li o wi fun wọn pe, Njẹ ẹ fi ohun ti iṣe ti Ke— 
sari fun Kesari, ati ohun ti iṣe ti Ọlọrun fun 
Ọlọrun. 

22 Nigbati nwọn si ti gbẹ òrọ wọnyi, ẹnu yà 
wọn, nwọn fi i silẹ, nwọn si ba tiwọn lọ. 

23 INI ijọ kanna li awọn Sadusi tọ ọ wá, 
awọn ti o wipe ajinde okú kò si, nwọn si bi i, 

24 Wipe, Olukọni, Mose wipe, Bi ẹnikan ba 
kú li ailọmọ, ki arakunrin rẹ̀ ki o ṣu aya rẹ̀ 
lopô, ki o le gbe irú dide fun arakunrin rẹ̀. 

25 Awọn arakunrin meje kan ti wà lọdọ wa: 
eyi ekini lẹhin igbati o gbé aya rẹ̀ ni iyawo, o 
kú, bi kò ti ni irúọmọ, o fi aya rẹ̀ silẹ fun ara-— 
kunrin rẹ̀: 

26 Gẹgẹ bẹli ekeji pẹlu, ati ẹkẹta titi o fi de 
ekeje. 

27 Nikẹhin gbogbo wọn, obinrin na kú 
pẹlu. 

28 Njẹ li ajinde oku, aya ti tani yio ha ṣe ninu 
awọn mejeje? nitori gbogbo wọn li o sá ni i. 

29 Jesu dahùn o si wi fun wọn pe, Ẹnyin 
ṣìna, nitori ẹnyin kò mò iwe—mim6$, ẹ kò si 
mò agbara Ọlọrun. 

30 Nitoripe li ajinde okú, nwọn kì igbeya— 
wo, a kì si fi wọn funni ni igbeyawo, ṣugbọn 
nwọn dabi awọn angẹli Ọlọrun li ọrun. 

31 Ṣugbọn niti ajinde okú, ẹnyin kò ti kà eyi 
ti a sọ fun nyin lati ọdọ Ọlọrun wá wipe, 

32Emi li Ọlọrun Abrahamu, ati Ọlọrun 
Isaaki, ati Ọlọrun Jakọbu? Ọlọrun ki iṣe Ọlọ— 
run awọn okú, bikoṣe ti awọn aláye. 

33 Nigbati awọn enia gbe eyi, ẹnu yà wọn si 
ẹkẹ rẹ̀. 

34 Ṣugbọn nigbati awọn Farisi gbọ pe, o pa 
awọn Sadusi li ẹnu mẹ, nwọn pẹ̀ ara wọn jọ. 

35 Nigbana li ọkan ninu wọn, ti iṣe amofin, 
ndán a wò, o si bi i lére òrọ kan, wipe, 

36 Olukọni, ewo li aṣẹ nla ninu ofin? 

37 Jesu si wi fun u pe, Ki iwọ ki o fi gbogbo 
àiya rẹ, ati gbogbo ọkàn rẹ, ati gbogbo inu rẹ, 
fẹ Ọlọrun Oluwa rẹ. 

38 Eyi li ekini ati ofin nla. 

39 Ekeji si dabi rẹ̀, Iwọ fẹ ọmọnikeji rẹ bi 
ara rẹ. 


MATTEU. 22, 23 
40 Ninu awọn ofin mejeji yi ni gbogbo ofin 
ati woli rọ mQ. 

41 qBi awọn Farisi ti kò ara wọn jọ, Jesu bi 
wọn, 

42 Wipe, Ẹnyin ti rò ti Kristi si? ọmọ tani 
iṣe? Nwọn wi fun u pe, Ọmọ Dafidi ni. 

430 wi fun wọn pe, Eha ti ṣe ti Dafidi nipa 
ẹmí fi npe e li Oluwa, wipe, 

44 OLUWA wi fun Oluwa mi pe, Iwọ joko li 
ọwọ ọtún mi, titi emi o fi sọ awọn ọtá rẹ di 
apoti itisẹ rẹ? 

45 Njẹ bi Dafidi ba npé e li Oluwa, €ha ti ri 
ti o fi ṣe ọmọ rẹ̀? 

46 Kò si si ẹnikan ti o le da a li ohùún ẹ̀rọ 
kan, bẹni kò si ẹniti o jẹ bi i lére ohun kan mẹ 


lati ọjọ na lọ. 
23 1NIGBANA ni Jesu wi fun ijọ enia, 
ati awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀, 

2 Pe, Awọn akọwe pẹlu awọn Farisi joko ni 
ipò Mose: 

3Nitorina ohunkohun gbogbo ti nwọn ba 
Wipe ki ẹ kiyesi, ẹ ma kiyesi wọn ki ẹ si má ṣe 
wọn; ṣugbọn ẹ má ṣe gẹgẹ bi iṣe wọn: nitoriti 
nwọn a ma wi, ṣugbọn nwọn ki iṣe. 

4 Nitori nwọn a di ẹrù Wuwo ti o si ṣoro lati 
rù, nwọn a si gbé e kà awọn enia li ejika; 
ṣugbọn awọn tikarawọn ko jẹ fi ika wọn kàn 
ẹri na. 

5 Ṣugbọn gbogbo iṣẹ wọn ni nwọn nṣe ni— 
tori ki awọn enia ki o ba le ri wọn: nwọn sọ 
filakteri wọn di gbigbòro, nwọn fi kún iṣẹti 
aṣọ wọn. 

6 Nwọn fẹ ipò ọlá ni ibi ase, ati ibujoko ọla 
ni sinagogu, 

T Ati ikíni li ọjà, ati ki awọn enia má pẹ wọn 
pe, Rabbi, Rabbi. 

8 Ṣugbọn ki a máṣe pé ẹnyin ni Rabbi: nito— 
ripe ẹnikan ni Olukọ nyin, ani Kristi; ará si ni 
gbogbo nyin. 

9 Ẹ má si ṣe pẹ ẹnikan ni baba nyin li aiye: 
nitori ẹnikan ni Baba nyin, ẹniti mbẹ li ọrun. 

10 Ki a má si ṣe pẹ̀ nyin ni olukọni: nitori 
ọkan li Olukọni nyin, ani Kristi. 

ti Ṣugbọn ẹniti o ba pọju ninu nyin, on ni 
yio jẹ iranṣẹ nyin. 

12 Ẹnikẹni ti o ba si gbé ara rẹ̀ ga, li a o rẹ̀ 
silẹ; ẹnikẹni ti o ba si rẹ̀ ara rẹ̀ silẹ li a o gbé ga. 

13 TdṢugbọn egbé ni fun nyin, ẹnyin akọwe 
ati Farisi, agabagebe; nitoriti ẹnyin sé ijọba 
ọrun mẹ awọn enia: nitori ẹnyin tikaranyin 
kò wọle, bẹli ẹnyin kò jẹ ki awọn ti nwọle ki 
o wọle. 


MATTEU 23, 24 

14 Egbé ni fun nyin, ẹnyin akọwe ati Farisi, 
agabagebe; nitoriti ẹnyin jẹ ile awọn opò run, 
ati nitori aṣehan, ẹ ngbadura gigun: nitorina li 
ẹnyin o ṣe jẹbi pòju. 

15 Egbé ni fun nyin, ẹnyin akọwe ati Farisi, 
agabagebe; nitoriti ẹnyin nyi okun ati ilẹ ká 
lati sọ enia kan di alawọṣe; nigbati o ba si di 
bẹ̀ tan, ẹnyin a sọ ọ di ọmọ ọrun apadi nigba 
meji ju ara nyin lọ. 

16 Egbé ni fun nyin, ẹnyin amòna afọju, ti o 
nwipe, Ẹnikẹni ti o ba fi tẹmpili bura, kò si 
nkan; ṣugbọn ẹnikẹni ti o ba fi wura tẹmpili 
bura, o di ajigbese. 

1! Ẹnyin alaimoye ati afọju: ewo li o pòju, 
Wura, tabi tẹmpili ti nsọ wura di mimô? 

18 Ati pe, Ẹnikẹni ti o ba fi pẹpẹ bura, kò si 
nkan; ṣugbọn ẹnikẹni ti o ba fi ẹ̀bun ti o wà 
lori rẹ̀ bura, o di ajigbese. 

18 Ẹnyin alaimoye ati afọju: ewo li o pòju, 
ẹ̀bun, tabi pẹpẹ ti nsọ ẹ̀bun di mimQ? 

20 Njẹ ẹniti o ba si fi pẹpẹ bura, o fi i bura, 
ati ohun gbogbo ti o wà lori rẹ̀. 

21 Ẹniti o ba si fi tẹmpili bura, o fi i bura, ati 
ẹniti o ngbé inu rẹ̀. 

22 Ẹniti o ba si fi ọrun bura, o fi it€ Ọlọrun 
bura, ati ẹniti o joko lori rẹ̀. 

23 Egbé ni fun nyin, ẹnyin akọwe ati Farisi 
agabagebe; nitoriti ẹnyin ngbà idamẹwa minti, 
ati anise, ati kumini, ẹnyin si ti fi òran ti o tobi— 
ju ninu ofin silẹ laiṣe, idajọ, ánu, ati igbagb6: 
Wọnyi li o tẹ ti ẹnyin iba ṣe, laisi fi iyoku silẹ 
laiṣe. 

24 Ẹnyin afọju amọna, ti ns€ kantikanti ti o 
si ngbé ibakasiẹ mi. 

25 Egbé ni fun nyin, ẹnyin akọwe ati Farisi, 
agabagebe; nitoriti ẹnyin. nfọ ode ago. ati 
awopọkọ mẹ, ṣugbọn inu wọn kún fun irẹjẹ ati 
wọbia. 

26 Iwọ afọju Farisi, tetekọ fò eyi ti mbẹ ninu 
ago ati awopọkọ mẹ na, ki ode wọn ki o le mọ 
pẹlu. 

27 Egbé ni fun nyin, ẹnyin akọwe ati Farisi, 
agabagebe; nitoriti ẹnyin dabi ibojì funfun, ti 
o dara li ode, ṣugbọn ninu nwọn kún fun 
egungun okú, ati fun ẹgbin gbogbo. 

28 Gẹgẹ bẹli ẹnyin pẹlu farahàn li ode bi 
olododo fun enia, ṣugbọn ninu ẹ kún fun aga— 
bagebe ati ẹ̀ṣẹ. 

29 Egbé ni fun nyin, ẹnyin akọwe ati Farisi, 
agabagebe; nitoriti ẹnyin ké ibojì awọn woli, 
ẹnyin si ṣe isa okú awọn olododo li ọṣọ, 

30 Ẹnyin si wipe, Awa iba wà li ọjọ awọn 
baba wa, awa kì ba li ọwé ninu ẹ̀jẹ awọn woli. 


704 


31 Njẹ ẹnyin li ẹlẹri fun ara nyin pe, ẹnyin li 
awọn ọmọ awọn ẹniti o pa awọn woli. 

3/ Njẹ ẹnyin kuku kún òṣuwọn baba nyin 
de oke. 

38 Ẹnyin ejò, ẹnyin ọmọ paramọlẹ, ẹnyin o 
ti ṣe yọ ninu ẹbi ọrun apadi? 

34 qNitorina ẹ kiyesi i, Emi rán awọn woli, 
ati amoye, ati akọwe si nyin: omiran ninu wọn 
li ẹtiyin oô pa, ti ẹnyin ô si kàn mọ agbelebu; ati 
omiran ninu wọn li ẹnyin o nà ni sinagogu 
nyin, ti ẹnyin o si ṣe inunibini si lati ilu de ilu: 

35 Ki gbogbo ẹ̀jẹ awọn olotọ, ti a ti ta silẹ li 
aiye, ba le wá sori nyin, lati ẹ̀jẹ Abeli olododo 
titi de ẹ̀jẹ Sakariah ọmọ Barakiah, ẹniti ẹnyin 
pa larin tẹmpili ati pẹpẹ. 

36 ôtọ ni mo Wi fun nyin, Gbogbo nkan 
wọnyi ni yio wá sori iran yi. 

sI Jerusalemu, Jerusalemu, iwọ ti o pa 
awọn woli, ti o si sọ okuta lù awọn ti a rán si 
ọ ya, igba melo li emi nfẹ radọ bò awọn ọmọ 
rẹ, bi agbebò ti iradọ bò awọn ọmọ rẹ̀ labẹ 
apá rẹ, ṣugbọn ẹnyin kò fẹ! 

38 Sawò o, a fi ile nyin silẹ fun nyin li ahoro. 

19 Mo si wi fun nyin, Ẹnyin kì yio ri mi mọ 
lati isisiyi lọ, titi ẹnyin o fi wipe, Olubukún li 
ẹniti o mbò wá li orukọ Oluwa. 


2 4 i JESU si jade lọ, o ti tẹmpili kuro: 
awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ si tò ọ wá lati fi 
kikkẹ tẹmpili hàn a. 

2 Jesu si wi fun wọn pe, Ẹnyin kò ri gbogbo 
nkan wọnyi? l6tọ ni mo wi fun nyin, Kì yio si 
okuta kan nihinyi ti a o fi silẹ lori ekeji, ti a kì 
yio wo lulẹ. 

3 JIBi o si ti joko lori òke Olifi, awọn ọmọ— 
ẹhin rẹ̀ tọ ọ wá nikọkọ, wipe, Sọ fun wa, 
nigbawo ni nkan wọnyi yio ṣẹ? kini yio si ṣe 
àrni wíwa rẹ, ati ti opin aiye? 

4 Jesu si dahùn, o si wi fun wọn pe, Ẹ kiye— 
sara, ki ẹnikẹni ki o máṣe tàn nyin jẹ. 

5 Nitori ọpọlọpọ yio wá li orukọ mi, wipe, 
Emi ni Kristi; nwọn 0 si tàn ọpọlọpọ jẹ. 

6 Ẹnyin o si gburo ogun ati idagìri ogun: ẹ 
k'yesi i ki ẹnyin ki o máṣe jaiyà: nitori gbogbo 
nkan wọnyi ko le ṣe ki o ma ṣẹ, ṣugbọn opin 
ki iṣe isisiyi. 

7 Nitoripe orilẹ—ẹ̀de yio dide si orilẹ—ẹ̀de, 
ati ilẹ—ọba si ilẹ—ọba: ìyan, ati ajakalẹ—arn, 
ati iṣẹlẹ̀ yio si wà ni ibi pipọ. 

8 Gbogbo nkan wọnyi ni ipilẹṣẹ ipọnju. 

9 Nigbana ni nwọn o fi nyin funni lati jẹ ni 
ìya, nwọn o si pa nyin: a o si korira nyin lọdọ 
gbogbo orilẹ—ẹ̀de nitori orukọ mi. 


705 


10 Nigbana li òpọlọpọ yio kọsẹ̀, nwọn o si ma 
ṣòfofo ara wọn, nwọn o si má korira ara wọn. 

11 Woli eke pipọ ni yio si dide, nwọn o si 
tan ọpọlọpọ jẹ. 

12 Ati nitori ẹ̀ṣẹ yio di pipọ, ifẹ ọpọlọpọ yio 
di tutù. 

13 Ṣugbọn ẹniti o ba foritì i titi de opin, on 
na li a o gbalà. 

14A o si wasu ihinrere ijọba yi ni gbogbo 
aiye lati ṣe ẹri fun gbogbo orilẹ—ẹ̀de; nigbana 
li opin yio si de. 

15 Nitorina nigbati ẹnyin ba ri irira isọda— 
horo, ti a ti ẹnu woli Danieli sọ, ti o ba duro 
ni ibi mim€é, (ẹniti o ba kà a, ki òye ki o yé e:) 

16 Nigbana ni ki awọn ti mbẹ ni Judea ki o 
sálọ si ori òke: 

17 Ki ẹniti mbẹ lori ile ki o maṣe sọkalẹ wá 
imu ohunkohun jade ninu ile rẹ̀: 

18 Ki ẹniti mbẹ li oko maṣe pada sẹhin wá 
lati mu aṣọ rẹ̀. 

18 Ṣugbọn egbé ni fun awọn ti o lôyun, ati fun 
awọn ti o nfi ọmú fun ọmọ mu ni ijọ wọnni! 

20 Ẹ si má gbadura ki sisá nyin ki o máṣe jẹ 
igba otutù, tabi ọjọ isimi: 

21 Nitori nigbana ni ipọnju nla yio wà, irú 
eyi ti kò si lati igba ibẹrẹ ọjọ ìwa di isisiyi, 
bẹkọ, irú rẹ̀ kì yio si si. 

22 Bi kò si ṣepe a ké ọjọ wọnni kuru, kò si 
ẹda ti iba le là a; ṣugbọn nitori awọn ayanfẹ li 
a o fi ké ọjọ wọnni kuru. 

23 Nigbana bi ẹnikan ba wi fun nyin pe, Wo 
o, Kristi mbẹ nihin, tabi lọhun; ẹ máṣe gbà a 
gbé. 
24 Nitori awọn eke Kristi, ati eke woli yio 
dide, nwọn o si fi àmi ati ohun iyanu nla hàn; 
tobẹ bi o le ṣe ṣe nwọn o tàn awọn ayanfẹ pápá. 

25 Wo o, mo wi fun nyin tẹlẹ. 

26 Nitorina bi nwọn ba wi fun nyin pe, Wo 
o, o wà li aginjù; ẹ má lọ sibẹ̀: wo o, o wà ni 
iyẹwu; ẹ máṣe gbàgbé. 

21 Nitori gẹgẹ bi manamana ti ikọ lati 
ila—ôrun, ti isi mọlẹ de ìwọ—6run; bẹni wiwa 
Ọmọ-enia yio ri pẹlu. 

28 Nitori ibikibi ti oku ba gbé wà, ibẹ̀ li 
awọn igúnnugún ikojọ pò si. 

29 Lojukanna lẹhin ipọnju ọjọ wọnni li 
ôrùn yio ṣôkun, oṣupá kì yio si fi imọlẹ rẹ̀ hàn, 
awọn irawọ yio ti oju ọrun já silẹ, agbara oju 
ọrun li a o si mì titi: 

30 Nigbana li àmi Ọmọ-—enia yio si fi ara 
hàn li ọrun; nigbana ni gbogbo ẹya aiye yio 
kánu, nwọn o si ri Ọmọ—enia ti yio ma ti oju 
ọrun bò ti on ti agbara ati ogo nla. 


MATTEU 24 
31 Yio si rán awọn angẹli rẹ̀ ti awọn ti ohùn 
ipẹ̀ nla, nwọn o si kôú gbogbo awọn ayanfẹ rẹ̀ 
lati ori igun mẹrẹrin aiye jọ, lati ikangun ọrun 
kan lọ de ikangun keji. 

32Njẹ ẹ kẹ owe lara igi ọpọtọ; nigbati ẹká 
rẹ̀ ba yọ titun, ti o ba si ru ewé, ẹnyin mò pe 
igba ẹrùn sunmọ etile: 

33 Gẹgẹ bẹ̀ li ẹnyin, nigbati ẹnyin ba ri 
gbogbo nkan wọnyi, ki ẹ mò pe o sunmọ etile 
tan lẹhin ilẹkun. 

34 otọ ni mo wi fun nyin, iran yi ki yio 
rekọja, titi gbogbo nkan wọnyi yio fi ṣẹ. 

35 Ọrun on aiye yio rekọjá, ṣugbọn òrọ mi 
kì yio rekọja. 

36 diṢugbọn niti ọjọ ati wakati na, kò si ẹni— 
kan ti o mò ọ, awọn angẹli ọrun kò tilẹ mò ọ, 
bikoṣe Baba mi nikanṣoṣo. 

37 Gẹgẹ bi ọjọ Noa si ti ri, bẹni wiwa Ọmọ-— 
enia yio si ri. 

38 Nitori bi ọjọ wọnni ti wà ṣiwaju kikún 
omi, ti nwọn njẹ, ti nwọn nmu, ti nwọn ngbé 
iyawo, ti a si nfa iyawo funni, titi o fi di ọjọ ti 
Noa fi b6 sinu ọkò, 

35 Nwọn kò si mò titi omi fi de, ti o gbá 
gbogbo wọn lọ; gẹgẹ bẹni wiwa Ọmọ—enia 
yio ri pẹlu. 

40 Nigbana li ẹni meji yio wà li oko; a o mu 
ọkan, a o si fi ẹ̀kejì silẹ. 

41 Awọn obinrin meji yio jùmọ ma lò ọlọ 
pò; a o mu ọkan, a o si fi ekeji silẹ. 

42 TJINitorina ẹ má ṣọna: nitori ẹnyin kò mọ 
wakati ti Oluwa nyin yio de. 

43 Ṣugbọn ki ẹnyin ki o mò eyi pe, bale ile 
iba mò wakati na ti olẹ̀ yio wá, iba ma ṣọna, 
on kì ba ti jẹ ki a runlẹ ile rẹ̀. 

44 Nitorina ki ẹnyin ki o mura silẹ: nitori ni 
Wakati ti ẹnyin kò rò tẹlẹ li Ọmọ—enia yio de. 

45 Tani iṣe olôtọ ati ọlọgbọn ọmọ—ọdọ, ẹniti 
oluwa rẹ̀ fi ṣe olori ile rẹ̀, lati fi onjẹ wọn fun 
wọn li akokò? 

46 Alabukún—fun li ọmọ-ọdọ na, nigbati 
oluwa rẹ̀ ba de, ẹniti yio bá a ki o má ṣe bẹ̀. 

47 Lôtọ ni mo wi fun nyin pe, On o fi ṣe 
olori gbogbo ohun ti o ni. 

48 Ṣugbọn bi ọmọ—ọdọ buburu na ba wi li 
ọkàn rẹ̀ pe, Oluwa mi fà àbọ rẹ̀ sẹhin; 

49 Ti o si bẹ̀rẹ si ilù awọn ọmọ—ọdọ ẹlẹgbẹ 
rẹ̀, ati si ijẹ ati si imu pẹlu awọn òmuti; 

50 Oluwa ọmọ—ọdọ na yio de li ọjọ ti kò 
reti, ati ni wakati ti kò daba. 

51 Yio si jẹ ẹ ni ìya gidigidi, yio yàn ipa rẹ̀ 
pẹlu awọn agabagebe, nibẹ li ẹkún on ipa— 
hinkeke yio gbé wà. 


MATTEU 25 

2 5 1NIGBANA li a o fi ijọba ọrun wé 
awọn Wundia mẹwa, ti o mu fitila 

wọn, ti nwọn si jade lọ ipade ọkọ iyawo. 

2 Marun ninu wọn ṣe ọlọgbọn, marun si ṣe 
alaigbọn. 

3Awọn ti o ṣe alaigbôn mu fitila wọn, 
nwọn kò si mu orôro lọwọ: 

4 Ṣugbọn awọn ọlọgbọn mu oròro ninu ko— 
lobo pẹlu fitila wọn. 

5 Nigbati ọkọ iyawo pẹ, gbogbo wọn tôgbé, 
nwọn si sùn. 

6 Ṣugbọn larin ọganjọ, igbe ta soke, wipe, 
Wo o, ọkọ, iyawo mbọ; ẹ jade lọ ipade rẹ̀. 

TNigbana ni gbogbo awọn wundia wọnni 
dide, nwọn, si tún fitila wọn ṣe. 

8 Awọn alaigbọn si wi fun awọn ọlọgbọn pe, 
Fun wa ninu oréro nyin; nitori fitila wa nkú lọ. 

9 Ṣugbọn awọn ọlẹgbọn da wọn li ohùn, 
wipe, Bẹ̀kọ; ki o má ba ṣe alaito fun awa ati 
ẹnyin: ẹ kuku tò awọn ti ntà lọ, ki ẹ si rà fun 
ara nyin. 

10 Nigbati nwọn si nlọ rà, ọkọ iyawo de; 
awọn ti o si mura tan bá a wọle lọ si ibi iyawo: 
a si tì ilẹkun. 

ti Ni ikẹhin li awọn wundia iyokù si de, 
nwọn nwipe, Oluwa, Oluwa, ṣilẹkun fun wa. 

12Ṣugbọn o dahùn, wipe, Lôtọ ni mo wi 
fun nyin, emi kò mò nyin. 

13 Nitorina, ẹ ma ṣọna, bi ẹnyin ko ti mọ 
ọjọ, tabi wakati ti Ọmọ—enia yio de. 

14 qNitori ijọba ọrun dabi ọkunrin kan ti o 
nlọ si àjo, ẹniti o pẹ awọn ọmọ—ọdọ rẹ̀, o si kú 
ẹrù rẹ̀ fun wọn. 

150 si fi talenti marun fun ọkan, o fi meji 
fun ẹnikeji, ati ọkan fun ẹnikẹta; o fifun olu— 
kuluku gẹgẹ bi agbara rẹ̀ ti ri; lẹsẹkanna o mu 
òna àjo rẹ̀ pòn. 

16 Nigbana li eyi ti o gbà talenti marun lọ, ọ 
fi tirẹ̀ ṣbowo, o si jẹre talenti marun miran. 

17 Gẹgẹ bẹli eyi ti o gbà meji, on pẹlu si jẹ̀re 
meji miran. 

18 Ṣugbọn eyi ti o gbà talenti kan lọ, o wà 
ilẹ, o si rì owo oluwa rẹ̀. 

19 Lẹhin igba ti o pẹ titi, oluwa awọn ọmọ— 
ọdọ wọnni de, o ba wọn ṣiro. 

20 Eyi ti o gbà talenti marun si wá, o si mu 
talenti marun miran wá pẹlu, o wipe, Oluwa, 
iwọ fi talenti marun fun mi: si wò o, mo jẹ̀re 
talenti marun miran. 

21 Oluwa rẹ̀ wi fun u pe, O ṣeun, iwọ ọmọ— 
ọdọ rere ati olôtọ: iwọ ṣe olôtọ, ninu ohun 
diẹ, emi o mu ọ ṣe olori ohun pipọ: iwo bọ 
sinu ayọ Oluwa rẹ. 


706 


22 Eyi ti o gbà talenti meji pẹlu si wá, o 
wipe, Oluwa, iwọ fi talenti meji fun mi: wo o, 
mo jẹ̀re talenti meji miran. 

23 Oluwa rẹ̀ si wi fun u pe, O ṣeun, iwọ 
ọmọ-ọdọ rere ati olôtọ; iwọ ṣe olôtọ ninu 
ohun diẹ, emi o mu ọ ṣe olori ohun pipọ: iwọ 
bẹ̀ sinu ayò oluwa rẹ. 

24 Eyi ti o gbà talenti kan si wá, o ni, Olu— 
wa, mo mọ ọ pe onroro enia ni iwọ iṣe, iwọ 
nkore nibiti iwọ kò gbe funrugbin si, iwọ si 
nṣà nibiti iwọ kò fẹ̀ka si: 

25 Emi si bẹ̀ru, mo si lọ pa talenti rẹ mọ 
nini ilẹ: wo o, nkan rẹ niyi. 

26 Oluwa rẹ̀ si dahùn o wi fun u pe, Iwọ 
ọmọ-ọdọ buburu ati onilọra, iwọ mò pe emi 
nkore nibiti emi kò funrugbin si, emi si nṣà 
nibiti emi kò fẹka si: 

2/ Nitorina iwọ iba fi owo mi si ọwọ awọn 
ti npowodà, nigbati emi ba de, emi iba si gbà 
nkan mi pẹlu elé. 

28 Nitorina ẹ gbà talenti na li ọwọ rẹ̀, ẹ si 
fifua ẹniti o ni talenti mẹwa. 

23 Nitori ẹnikẹni ti o ba ni, li a o fifun, yio si 
ni lọpọlọpọ: ṣugbọn li ọwọ ẹniti kò ni li a o 
tilẹ gbà eyi ti o ni. 

30Ẹ si gbé alailere ọmọ-ọdọ na sọ sinu 
òkunkun lode: nibẹ li ẹkún on ipahinkeke yio 
gbé wà. 

31 TINigbati Ọmọ—enia yio wá ninu ogo rẹ̀, 
ati gbogbo awọn angẹli mimẹ pẹlu rẹ̀, nigba— 
na ni yio joko lori itẹ ogo rẹ̀: 

32 Niwaju rẹ̀ li a o si kú gbogbo orilẹ ẹ̀de jọ: 
yio si yà wọn si òtọ kuro ninu ara wọn gẹgẹ bi 
oluṣọ-agutan ti iyà agutan rẹ̀ kuro ninu 
ewurẹ: 

33On o si fi agutan si ọwọ ọtún rẹ̀, ṣugbọn 
awọn ewurẹ si ọwọ òsi. 

34 Nigbana li Ọba yio wi fun awọn ti o wà li 
ọwẹ ọtun rẹ pe, Ẹ wá, ẹnyin alabukun—fun 
Baba mi, ẹ jogún ijọba, ti a ti pẹ̀se silẹ fun 
nyin lati ọjọ ìwa: 

35 Nitori ebi pa mi, ẹnyin si fun mi li onjẹ: 
ongbẹ gbẹ mi, ẹnyin si fun mi li ohun mimu: 
mo jẹ alejò, ẹnyin si gbà mi si ile: 

36 Mo wà ni ìhoho, ẹnyin si daṣọ bò mi: mo 
ṣe aisan, ẹnyin si bojuto mi: mo wà ninu 
tubu, ẹnyin si tò mi wá. 

37 Nigbana li awọn olôtọ yio da a lohun 
Wipe, Oluwa, nigbawo li awa ri ti ebi npa ọ, ti 
awyaa fun ọ li onjẹ? tabi ti ongbẹ ngbẹ ọ, ti awa 
fun ọ li ohun mimu? 

36 Nigbawo li awa ri ọ li alejò, ti a gbà ọ si 
ile? tabi ti iwọ wà ni ìhoho, ti awa daṣọ bò ọ? 


707 


38 Tabi nigbawo li awa ri ti iwọ ṣe aisan, ti a. 
bojuto ọ? tabi ti iwọ wà ninu tubu, ti awa si tò 
ọ wá? 

40 Ọba yio si dahùn yio si wi fun wọn pe, 
Léôtọ ni mo wi fun nyin, niwọn bi ẹnyin ti ṣe e 
fun ọkan ninu awọn arakunrin mi wọnyi ti o 
kere julọ ẹnyin ti ṣe e fun mi. 

41 Nigbana ni yio si wi fun awọn ti ọwọ òsi 
pe, Ẹ lọ kuro lọdọ mi, ẹnyin ẹni egun, sinu 
Iná ainipẹkun, ti a ti pẹ̀se silẹ fun Eṣu ati fun 
awọn angẹli rẹ̀: 

42 Nitori ebi pa mi, ẹnyin kò si fun mi li onjẹ: 
ongbẹ gbẹ mi, ẹnyin kò si fun mi li ohun mimu: 

43 Mo jẹ alejò, ẹnyin kò gbà mi si ile: mo wà 
ni ìhoho, ẹnyin kò si daṣọ bò mi: mo ṣàisan, 
mo si wà ninu tubu, ẹnyin kò bojuto mi. 

44 Nigbana ni awọn pẹlu yio dahùn wipe, 
Oluwa, nigbawo li awa ri ti ebi npa ọ, tabi ti 
ongbẹ ngbẹ ọ, tabi ti iwọ jẹ alejò, tabi ti iwọ 
wa ni ìhoho, tabi ninu aisan, tabi ninu tubu, ti 
awa kò si ṣe iranṣẹ fun ọ? 

45 Nigbana ni yio da wọn lohun wipe, Lotọ 
ni mo wi fun nyin, niwọn bi ẹnyin kò ti ṣe e 
fun ọkan ninu awọn ti o kere julọ wọnyi, 
ẹnyin kò ṣe e fun mi. 

46 Awọn wọnyi ni yio si kọja lọ sinu ìya ai— 
nipẹkun: ṣugbọn awọn olQtọ si ìye ainipẹkun. 


2Ô 


rẹ̀ pe, 

2 Ẹnyin mọ pe lẹhin ọjọ meji ni ajọ irekọja, 
a o si fi Ọmọ—enia le ni lọwọ, lati kàn a mọ 
agbelebu. 

3Nigbana li awọn olori alufa, awọn akọwe, 
ati awọn àgba awọn enia pejọ li afin olori alu— 
fa, ẹniti a npe ni Kaíafa, 

4 Nwọn si jọ gbìmọ lati fi ẹ̀tan mu Jesu, ki 
nwọn si pa a. 

5Ṣugbọn nwọn wipe, Ki iṣe li ọjọ ajọ, ki 
ariwo ki o má ba wà ninu awọn enia. 

6 qiNigbati Jesu si wà ni Betani ni ile Simoni 
adẹtẹ̀, 

TObinrin kan tọ ọ wá ti on ti ìgò ororo 
ikunra alabasta iyebiye, o si ndà a si i lori, bi o 
ti joko tì onjẹ. 

8 Ṣugbọn nigbati awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ ri i, inu 
wọn ru, nwọn wipe, Nitori kili a ṣe nfi eyi ṣòfo? 

9 A ba sá tà ikunra yi ni owo iyebiye, a ba si 
fifun awọn talakà. 

10 Nigbati Jesu mọ, o wi fun wọn pe, Eṣe ti 
ẹnyin fi mba obinrin na wi? nitori iṣẹ rere li o 
ṣe si mi lara. 


tO SI ṣe, nigbati Jesu pari gbogbo 
òrọ wọnyi, o wi fun awọn ọmọ-ẹhin 


MATTEU 25, 26 
11 Nigbagbogbo li ẹnyin sá ni talakà pẹlu 
nyin; ṣugbọn ẹnyin kò ni mi nigbagbogbo. 
12Nitori li eyi ti obinrin yi dà ororo ikunra 
yi si mi lara, o ṣe e fun sisinku mi. 

13L6ôtọ ni mo wi fun nyin, Nibikibi ti a ba 
gbé wasu ihinrere yi ni gbogbo aiye, nibẹ pẹlu 
li a o si ròhin eyi ti obinrin yi ṣe, ni iranti rẹ̀. 

14 TINigbana li ọkan ninu awọn mejila, ti a 
npe ni Judasi Iskariotu tò awọn olori alufa lọ, 

15O si wipe, Kili ẹnyin o fifun mi, emi o si fi 
i le nyin lọwọ? Nwọn si ba a ṣe adehun ọgbọn 
owo fadaka. 

16 Lati igba na lọ li o si ti nwá ọna lati fi i le 
wọn lọwọ. 

1/ Nigba ọjọ ikini ajọ aiwukara, awọn 
ọmọ-ẹhin Jesu tò ọ wá, nwọn si wi fun u pe, 
Nibo ni iwọ nfẹ ki a pẹ̀se silẹ dẹ̀ ọ lati jẹ irekọja? 

180 si wipe, Ẹ wọ ilu lọ si ọdọ ọkunrin kan 
bayi, ẹ si wi fun u pe, Olukọni wipe, Akokò 
mi sunmọ etile; emi o ṣe ajọ irekọja ni ile rẹ 
pẹlu awọn ọmọ-ẹhin mi. 

185 Awọn ọmọ-ẹhin na si ṣe gẹgẹ bi Jesu ti fi 
aṣẹ fun wọn; nwọn si pése irekọja silẹ. 

20 Nigbati alẹ si lẹ, o joko pẹlu awọn mejila. 

21 Bi nwọn si ti njẹun, o wipe, Lôtọ, ni mo 
wi fun nyin, ọkan ninu nyin yio fi mi hàn. 

22Nwọn si kánu gidigidi, olukuluku wọn 
bẹ̀rẹ si ibi i lere pe, Oluwa, emi ni bi? 

230 si dah(in wipe, Ẹniti o bá mi tọwọ bọ 
inu awo, on na ni yio fi mi hàn. 

24 Ọmọ—enia nlọ bi a ti kọwe nipa tirẹ̀: 
ṣugbọn egbé ni fun ọkunrin na, lati ọdọ ẹniti 
a gbé ti fi Ọmọ—enia hàn! iba san fun ọkunrin 
na, bi o ṣepe a ko bí i. 

25Nigbana ni Judasi, ti o fi i hàn, dahùin wipe, 
Rabbi, emi ni bi? O si wi fun u pe, Iwọ wi i. 

26 JIBi nwọn si ti njẹun, Jesu mu akara, o si 
sure, o si bu u, o si fifun awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀, o 
Wipe, Gbà, jẹ; eyiyi li ara mi. 

270 si mu ago, o dupẹ, o si fifun wọn, o 
wipe, Gbogbo nyin ẹ mu ninu rẹ̀; 

28 Nitori eyi li ẹ̀jẹ mi ti majẹmu titun, ti a ta 
silẹ fun òpọ enia fun imukuro ẹ̀ṣẹ. 

289 Ṣugbọn mo wi fun nyin, lati isisiyi lọ emi 
kì yio mu ninu eso ajara yi mẹ, titi yio fi di ọjọ 
na, nigbati emi o si bá nyin mu titun ni ijọba 
Baba mi. 

30 Nigbati nwọn si kọ orin kan tan, nwọn 
jade lọ sori òke Olifi. 

31 Nigbana ni Jesu wi fun wọn pe, Gbogbo 
nyin ni yio kọsẹ̀ lara mi li oru yi: nitoriti a ti 
kọwe rẹ̀ pe, Emi o kọlù oluṣọ—agutan, a o si tú 
agbo agutan na ká kiri. 


MATTEU 26 

32 Ṣugbọn lẹhin igba ti mo ba jinde, emi o 
ṣaju nyin lọ si Galili. 

33 Peteru si dahùn o wi fun u pe, Bi gbogbo 
enia tilẹ kọsẹ̀ lara rẹ, emi kì yio kọsẹ̀ lai. 

34 Jesu wi fun u pe, Lotọ ni mo wi fun ọ pe, 
Li oru yi ki akukọ ki o to kọ iwọ o sẹ mi nigba 
mẹta. 

35 Peteru wi fun u pe, Bi o tilẹ di ati ba ọ 
kú, emi kò jẹ sẹ ọ. Gẹgẹ bẹni gbogbo awọn 
ọmọ--ẹhin wi pẹlu. 

36 TINigbana ni Jesu bá wọn wá si ibi kan ti a 
npe ni Getsemane, o si wi fun awọn ọmọ-ẹhin 
rẹ̀ pe, Ẹ joko nihinyi nigbati mo ba lọ igbadura 
lọhúnyi. 

317O si mu Peteru ati awọn ọmọ Sebede 
mejeji pẹlu rẹ̀, o si bẹ̀rẹ si banujẹ, o si bẹ̀rẹ si 
rẹ̀wẹ̀sì. 

38 Nigbana li o wi fun wọn pe, Ọkàn mi 
ma ba mi séna. 

3850 si lọ siwaju diẹ, o si dojubolẹ o si 
ngbadura, Wipe, Baba mi, bi o ba le ṣe, jẹ ki 
ago yi ki o kọja kuro lori mi, ṣugbọn kì í ṣe bi 
emi ti nfẹ, bikoṣe bi iwọ ti fẹ. 

40 O si tọ awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ wá, o bá wọn, 
nwọn nsùn, o si wi fun Peteru pe, Kinla, 
ẹnyin ko le bá mi ṣẹna ni wakati kan? 

41 Ẹ ma ṣọna, ki ẹ si má gbadura, ki ẹnyin ki 
o má ba bọ sinu idẹwò: I6ôtọ li ẹmi nfẹ ṣugbọn 
o ṣe alailera fun ara. 

420O si tún pada lọ li ẹrinkeji, o si ngbadura, 
wipe, Baba mi, bi ago yi kò ba le ré mi kọja 
bikoṣepe mo mu u, ifẹ tirẹ ni ki a ṣe. 

430 si wá, o si tun bá wọn, nwọn nsùn: 
nitoriti oju wọn kun fun orun. 

440 si fi wọn silẹ, o si tún pada lọ o si gba— 
dura li ẹrinkẹta, o nsọ òrọ kanna. 

45 Nigbana li o tọ awọn ọmọ-ẹhin rẹ wá, o si 
wi fun wọn pe, Ẹ ma sùn wayi, ki ẹ si má simi: 
wo o, wakati kù fẹfẹ, ti a o si fi Ọmọ-ẹnia le 
awọn ẹlẹṣẹ lọwọ. 

46 Ẹ dide, ki a má lọ: wo o, ẹniti o fi mi hàn 
sunmọ tosi. 

41 qBi o si ti nsọ lọwọ, wo o, Judasi, ọkan 
ninu awọn mejila de, ati ọpọ enia pẹlu rẹ̀ ti 
awọn ti ida pẹlu ọgọ lati ọdọ awọn olori alufa 
ati awọn àgba awọn enia wá. 

48 Ẹniti o si fi i hàn ti fi ami fun wọn, wipe, 
Ẹnikẹni ti mo ba fi ẹnu ko li ẹnu, on na ni: ẹ 
mú u. 

49 ojukanna o wá sọdọ Jesu, o si wipe, 
Alafia, Olukọni; o si fi ẹnu ko o li ẹnu. 

50 Jesu si wi fun u pe, Ọrẹ̀, nitori kini iwọ fi 


708 


wá? Nigbana ni nwọn wá, nwọn si gbé ọwọ le 
Jesu, nwọn si mu u. 

SI Si wo o, ọkan ninu awọn ti o wà pẹlu 
Jesu na ọwé rẹ̀, o si fà idà rẹ̀ yọ, o si ṣá ọkan ti 
iṣe ọmọ—ọdọ olori alufa, o si ke e li eti sọnù. 

52 Nigbana ni Jesu wi fun u pe, Fi idà rẹ si 
ipò rẹ̀: nitoripe gbogbo awọn ti o mu idà ni 
yio ti ipa ida Ṣegbé. 

53 Iwọ ṣebi emi ko le kepẹ̀ Baba mi, on iba si 
fun mi jù legioni angẹli mejila lọ lojukanna yi? 

54 Ṣugbọn iwe—mimQô yio ha ti ṣe ti yio fi ṣẹ, 
pe bẹni yio ri? 

55 Ni wakati na ni Jesu wi fun ijọ enia pe, 
Emi li ẹnyin jade tò Wá bi olẹ̀, ti ẹnyin ti idà 
ati ọgọ lati mu? li ojojumọ li emi mba nyin 
joko ni tẹmpili ti emi nk nyin, ẹnyin kò si 
gbé ọwọ le mi. 

t6ô Ṣugbọn gbogbo eyi ṣe, ki iwe—mimQ 
awọn woli ba le ṣẹ. Nigbana ni gbogbo awọn 
ọmọ-ẹhin rẹ̀ fi i silẹ, nwọn si sá lọ. 

ti 7 TAwọn ti o si mu Jesu, fà a lọ si ile Kaia— 
fa, olori alufa, nibiti awọn akọwe ati awọn 
agbàgba gbé pejọ si. 

5i8 Ṣugbọn Peteru tò ọ lẹhin li òkere titi fi de 
agbala olori alufa, o b6 si ile, o si bá awọn 
ọmiọ—ọdọ na joko lati ri opin rẹ̀. 

58 Nigbana li olori alufa, ati awọn alàgba, ati 
gbogbo ajọ igbimọ nwá ẹlẹri eke si Jesu lati pa a; 

50 Ṣugbọn nwọn ko ri ohun kan: otitọ li Ọpọ 
ẹlẹri eke wá, ṣugbọn nwọn kò ri ohun kan. 
Nikẹhin li awọn ẹlẹri eke meji wá; 

51 Nwọn wipe, ọkunrin yi wipe, Emi le wô 
tẹgnpili Ọlọrun, emi o si kẹ ọ ni ijọ mẹta. 

62 Olori alufa si dide, o si wi fun u pe, Iwọ ko 
dahún kan? kili eyi ti awọn wọnyi njẹri si ọ? 

63 Ṣugbọn Jesu dakẹ. Olori alufa dahùn o si 
wi fun u pe, Mo fi Ọlọrun aláye bẹ̀ ọ pé, ki 
iwọ ki o sọ fun wa bi iwọ ba ṣe Kristi Ọmọ 
Ọlọrun. 

64 Jesu wi fun u pe, Iwọ wi i: ṣugbọn mo wi 
fun nyin, Lẹhin eyi li ẹnyin o ri Ọmọ—enia ti 
yio joko li ọwọ ọtún agbara, ti yio si ma ti inu 
awọsanma ọrun wá. 

65 Nigbana li olori alufa fà aṣọ rẹ̀ ya, o wipe, 
O sọ ọrọ—odi; ẹlẹri kili a si nwá? wo o, ẹnyin 
gbQ ọrọ—odi na nisisiyi. 

66 Ẹnyin ti rò o si? Nwọn dahùn, wipe, O 
jẹbi ikú. 

67 Nigbana ni nwọn tutọ si i loju, nwọn kàn a 
lẹṣẹ; awọn ẹlomiran fi atélọwọ wọn gbá a loju; 

68 Nwọn wipe, Sọtẹlẹ fun wa, iwọ, Kristi, 
tali ẹniti o nlù ọ ni? 

68 TPeteru joko lode li afin: nigbana ni 


709 


ọmọbinrin kan tò ọ wá, o wipe, Iwọ pẹlu wa 
pẹlu Jesu ti Galili. 

70 Ṣugbọn o sẹ li oju gbogbo wọn, o wipe, 
Emi kò mò ohun ti iwọ nwi. 

71 Nigbati o si jade si iloro, ọmọbinrin mi— 
ran si ri i, o si wi fun awọn ti o wà nibẹ̀ pe, 
ọkunrin yi wà pẹlu Jesu ti Nasareti. 

72 O si tun fi ẹ̀pe sé, wipe, Emi ko mò ọkun— 
rin na. 

73 Nigbati o pẹ diẹ, awọn ti o duro nibẹ̀ tò ọ 
wá, nwọn wi fun Peteru pe, Lotọ ọkan ninu 
wọn ni iwọ iṣe; nitoripe ohùn rẹ fi ọ hàn. 

74 Nigbana li o bẹ̀rẹ si ibura ati si iré, wipe, 
Emi kò mò ọkunrin na. Lojukanna akukọ si kọ. 

75 Peteru si ranti òrọ ti Jesu wi fun u pe, Ki 
akukọ ki o to kọ, iwọ o sẹ mi lẹrinmẹta. O si 
bọ si ode, o sọkun kikorò. 


2 7 1NIGBATI o di owurọ, gbogbo awọn 
olori alufa ati awọn agbagba gbìmọ si 
Jesu lati pa a: 

2 Nigbati nwọn si dẹ̀ e tan, nwọn mu u lọ, 
nwọn si fi i le Pontiu Pilatu lọwọ ti iṣe Balẹ. 

3qINigbana ni Judasi, ẹniti o fi i hàn, nigbati 
o ri pe a dá a lẹbi, o ronupiwada, o si mu ọgbọn 
owo fadaka na pada wá ọdọ awọn olori alufa ati 
awọn àgbágba. 

4O wipe, emi ṣẹ̀ li eyiti mo fi ẹ̀jẹ alaiṣẹ̀ hàn. 
Nwọn si wipe, Kò kàn wa, má bojuto o. 

5 O si dà owo fadaka na silẹ ni tẹmpili, o si 
jade, o si lọ iso. 

6 Awọn olori alufa si mu owo fadaka na, 
nwọn si wipe, Ko tọ ki a fi i sinu iṣura, nito— 
ripe owo ẹ̀jẹ ni. 

7 Nwọn si gbìmọ, nwọn si fi rà ilẹ amọkoko, 
lati ma sinkú awọn alejò ninu rẹ̀. 

8 Nitorina li a ṣe npe ilẹ na ni Ilẹ ẹ̀jẹ, titi di 
ọjọ oni. 

98 Nigbana li eyi ti Jeremiah woli sọ wá ṣẹ, pe, 
Nwọn si mu ọgbòn owo fadaka na, iye owo 
ẹniti a diyele, ẹniti awọn ọmọ Israeli diyele; 

10 Nwọn si fi rà ilẹ, amòkoko, gẹgẹ bi Olu— 
wa ti làna silẹ fun mi. 

11 Jesu si duro niwaju Bálẹ: Bálẹ si bi i lére, 
wipe, Iwọ ha li Ọba awọn Ju? Jesu si wi fun u 
pe, Iwọ wi i. 

12 Nigbati a si nkà si i lọrun lati ọwé awọn 
olori alufa, ati awọn agbágba wá, on kò dahùn 
kan. 

13 Nigbana ni Pilatu wi fun u pe, Iwọ ko 
gbé ọpọ ohun ti nwọn njẹri si ọ? 

14On kò si dá a ni gbolohun kan; tobẹ ti 
ẹnu yà Bálẹ gidigidi. 


MATTEU. 26, 27 
15 Nigba ajọ na, Balẹ a má dá ondẹ̀ kan silẹ 
fun awọn enia, ẹnikẹni ti nwọn ba fẹ. 

16 Nwọn si ni ond buburu kan lakoko na, 
ti a npé ni Barabba. 

17 Nitorina nigbati nwọn pejọ, Pilatu wi fun 
wọn pe, Tali ẹnyin nfẹ ki emi dá silẹ fun nyin? 
Barabba, tabi Jesu ti a npe ni Kristi? 

18 O sá ti mò pe nitori ilara ni nwọn ṣe fi i le 
on lọwọ. 

19 INigbati o si joko lori itẹ idajọ, aya rẹ̀ 
Tansẹ si i, wipe, Máṣe li ọwọ ninu òran ọkun— 
rin olododo nì: nitori ìyà ohun pipọ ni mo jẹ li 
oju àlá loni nitori rẹ̀. 

20Ṣugbọn. awọn olori alufa, ati awọn 
agbàgba yi ijọ enia li ọkàn pada lati bẹ̀re Ba— 
Tabba, ki nwọn si pa Jesu. 

21 Balẹ dahùn o si wi fun wọn pe, Ninu 
awọn mejeji, ewo li ẹnyin fẹ ki emi dá silẹ fun 
nyin? Nwọn wipe, Barabba. 

22 Pilatu bi wọn pe, Kili emi o ha ṣe si Jesu 
ẹniti a npe ni Kristi? Gbogbo wọn wipe, Ki a 
kàn a mọ agbelebu. 

23 Bálẹ si bẹre wipe, Éṣe, buburu kili o ṣe? 
Ṣugbọn nwọn kigbe soke si i pe, Ki a kàn a 
mọ agbelebu. 

24 Nigbati Pilatu ri pe, on ko le bori li ohun— 
kohun, ṣugbọn pe a kuku sọ gbogbo rẹ̀ di ari— 
wo, o bu omi, o si wẹ̀ ọwé rẹ̀ li oju ijọ, o wipe, 
Ọrùn mi mẹ kuro ninu ẹ̀jẹ enia olôtọ yi: ẹ má 
bojuto o. 

25 Nigbana ni gbogbo enia dahiin, nwọn si 
Wipe, Ki ẹjẹ rẹ̀ wà li ori wa, ati li ori awọn 
ọmọ wa. 

26 Nigbana li o da Barabba silẹ fun wọn. 
Ṣugbọn o na Jesu, o si fi i le wọn lọwọ lati kàn 
a mọ agbelebu. 

27 Nigbana li awọn ọmọ—ogun Bálẹ mu Jesu 
lọ sinu gbòngan idajọ, nwọn si kò gbogbo 
ẹgbẹ ọmọ—ogun tì i. 

28 Nwọn si bẹ aṣọ rẹ̀, nwọn si wọ ọ li aṣọ 
ododô. 

29 TNwọn si hun ade ẹgún, nwọn si fi dé e 
li ori, nwọn si fi ọpá iyẹ̀ le e li ọwọ ọtún: 
nwọn si kunlẹ niwaju rẹ̀, nwọn si fi i ṣẹsin, 
Wipe, Kabiyesi, ọba awọn Ju. 

30 Nwọn si tut6 si i lara, nwọn si gbà ọpá 
iy na, nwọn si fi lù u li ori. 

31 Nigbati nwọn fi i ṣẹsin tan, nwọn bọ aṣọ 
na kuro lara rẹ̀, nwọn si fi aṣọ rẹ̀ wò ọ, nwọn 
si fa a lọ lati kàn a mọ agbelebu. 

32 Bi nwọn si ti jade, nwọn ri ọkunrin kan 
ara Kirene, ti njẹ Simoni: on ni nwọn fi agba— 
ra mu lati rù agbelebu rẹ̀. 


MATTEU 27, 28 

33 Nigbati nwọn si de ibi ti a npẹé ni Golgo— 
ta, eyini ni, Ibi agbari, 

34qINwọn fi ọti kikan ti a dàpọ mọ orôrò fun 
u lati mu: nigbati o si t$ ọ wò, o kò lati mu u. 

35 Nigbati nwọn si kàn a mọ agbelebu, nwọn 
pín aṣọ rẹ̀, nwọn si ṣẹ gẹ̀gé le e: ki eyi ti woli 
Wi ba le ṣẹ, pe, Nwọn pín aṣọ mi fun ara wọn 
aṣọ ileke mi ni nwọn ṣẹ gẹ̀gé le. 

36 Nwọn si joko, nwọn nṣọ ọ nibẹ̀. 

37 Nwọn si fi òran ifisùn rẹ̀ ti a kọ si igberi 
rẹ̀, EYI NI JESU ỌBA AWỌN JU. 

38 Nigbana li a kàn awọn olẹ̀ meji mọ agbele— 
bu pẹlu rẹ̀, ọkan li ọwé ọtún, ati ekeji li ọwé òsi. 

39 TAwọn ti nkọja lọ si nfi ṣe ẹlẹyà, nwọn si 
nmì ori wọn, 

40 Wipe, Iwọ ti o wò tẹmpili, ti o si kẹ ọ ni 
ijọ mẹta, gbà ara rẹ là. Bi iwọ ba ṣe Ọmọ Ọlọ— 
run, sọkalẹ lati ori agbelebu wá. 

41 Gẹgẹ bẹli awọn olori alufa pẹlu awọn 
akọwe, ati awọn àgbagba nfi ṣe ẹlẹya, wipe, 

420 gbà awọn ẹlomiran là; ara rẹ̀ ni kò le 
gbala. Ọba Israeli sa ni iṣe, jẹ ki o sọkalẹ lati 
ori agbelebu wá nisisiyi, awa o si gbá a gbé. 

430 gbẹkẹle Ọlọrun; jẹ ki o gbà a là nisi— 
siyi, bi o ba fẹran rẹ̀: o sá wipe, Ọmọ Ọlọrun 
li emi. 

44 Awọn olẹ̀ ti a kàn mọ agbelebu pẹlu rẹ̀ si 
nfi eyi na gún u loju bakanna. 

451 ati Wakati kẹfa, ni òkunkun ṣú bò gbogbo 
ilẹ titi o fi di wakati kẹsan. 

46 Niwọn wakati kẹsan ni Jesu si kigbe li ohùn 
Tara wipe, Eli, Eli, lama sabaktani? eyini ni, 
Ọlọrun mi, Ọlọrun mi, €ṣe ti iwọ fi kọ mi silẹ? 

41 Nigbati awọn kan ninu awọn ti o duro nibẹ̀ 
gbọ eyì, nwọn wipe, ọkunrin yi npẹ̀ Elijah. 

48 Lojukanna ọkan ninu wọn si sare, o mu 
kànìnkànín, o tẹ̀ ẹ bọ inu ọti kikan, o fi le ori 
ọpá iyẹ̀, o si fifun u mu. 

49 Awọn iyokù wipe, Ẹ fi silẹ̀, ẹ jẹ ki a ma 
Wò bi Elijah yio wá gbà a là. 

s0 di Jesu si tún kigbe li ohùn rara, o jọwọ 
ẹmí rẹ̀ lọwọ. 

51 Si wo o, aṣọ ikele tẹmpili si ya si meji lati 
oke de isalẹ; ilẹ si mì titi, awọn apata si sán; 

52 Awọn isà okú si ṣí silẹ; ọpọ okú awọn ẹni 
mimẹ ti o ti sùn si jinde, 

53 Nwọn ti inu isa okú wọn jade lẹhin ajin— 
de rẹ̀, nwọn si Wá si ilu mimQ,, nwọn si fara— 
hàn ọpọlọpọ enia. 

54 Nigbati balogun ọrún, ati awọn ti o wa 
pẹlu rẹ̀, ti nwọn nṣe Jesu, rì isẹlẹ na, ati ohun 
wọnni ti ô ṣẹ̀, ru ba wọn gidigidi, nwọn 
wipe, Lôtọ Ọmọ Ọlọrun li eyi iṣe. 


740 


55 Awọn obinrin pipọ, li o wa nibẹ̀, ti nwọn 
fwòran lati òkérẹ̀, awọn ti o ba Jesu ti Galili 
Wá, ti nwọn si nṣe iranṣẹ fun u: 

55 Ninu awọn ẹniti Maria Magdalene wà, 
ati Marla iya Jakọbu ati Jose, ati iya awọn ọmọ 
Sebede. 

57 Nigbati alẹ si lẹ, ọkunrin ọlọrò kan ti 
Arimatea wá, ti a npẹ̀ ni Josefu, ẹniti on tika— 
Tarẹ̀ iṣe ọmọ-ẹhin Jesu pẹlu: 

t8 O tọ Pilatu lọ, o si tọrọ okú Jesu. Nigbana 
ni Pilatu paṣẹ ki a fi okú na fun u. 

fi Josefu si gbé okú na, o si fi aṣọ ọgbọ mimQ 
dìi, 

ti O si tẹ̀ ẹ sinu iboji titun ti on tikararẹ̀, eyi 
ti a gbẹ ninu apata: o si yi okuta nla di 
ẹnu—òna ibojì na, o si lọ. 

61 Maria Magdalene si wa nibẹ̀, ati Maria 
keji, nwọn joko dojukọ ibojì na. 

62 JINigbati o di ọjọ keji, eyi ti o tẹ̀le ọjọ 
ipalẹmọ, awọn olori alufa, ati awọn Farisi wá 
pejọ lọdọ Pilatu, 

53 Nwọn wipe, Alàgba, awa ranti pe ẹlẹtan 
nì wi nigbati o wà laye pe, Lẹhin ijọ mẹta, 
emi o jinde. 

54 Nitorina paṣẹ ki a kiyesi ibojì na daju titi 
yio fi di ijọ kẹta, ki awọn ọmọ-—ẹhin rẹ̀ máṣe 
Wá li oru, nwọn a si ji i gbé lọ, nwọn a si wi 
fun awọn enia pe, O jinde kuro ninu okú: 
bẹni ìṣina ìkẹhìn yio si buru jù ti iṣaju. 

65 Pilatu wi fun wọn pe, Ẹnyin ní oluṣọ: ẹ 
má lọ, ẹ ṣe e daju bi ẹ ti le ṣe e. 

66 Bẹni nwọn lọ, nwọn si se iboji na daju, 
nwọn fi edídí dí okuta na, nwọn si yan iṣọ. 
28 1 LI opin ọjọ isimi, bi ilẹ ọjọ kini ọsẹ 

ti bẹ̀rẹ si Imẹ, Maria Magdalene ati 
Maria keji wá lati wò ibojì na. 

2 Si wò o, ìṣẹlẹ nla ṣẹ̀: nitori angẹli Oluwa 
ti ọrun sọkalẹ wá, o si yi okuta na kuro, o si 
joko le e. 

3Oju rẹ dabi manamana, aṣọ rẹ̀ si fún bi 
ẹ̀gbọn oWu: 

4 Nitori ẹ̀ru rẹ̀ awọn oluṣọ warìri, nwọn si 
dabi okú. 

5 Angẹli na si dahùn, o si wi fun awọn 
obinrin na pe, Ẹ má bẹ̀ru: nitori emi mò pe 
ẹniyin nwá Jesu, ti a ti kan mọ agbelebu. 

6 Kò si nihinyi: nitori o ti jinde gẹgẹ bi o ti 
wi. Wá, ẹ wò ibiti Oluwa ti dubulẹ si. 

TẸ si yara lọ isọ fun awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ pe, o 
ti jinde kuro ninu okú; wo o, 6 ṣáju nyin lọ si 
Galili; nibẹ̀ li ẹnyin o gbé ri i: wo o, mo ti sọ fun 
nyin. 


711 


8Nwọn si fi ibẹru pẹlu ayò nla yara lọ kuro 
ni ibojì; nwọn si saré lọ iròhin fun awọn 
ọmọ-ẹhin rẹ̀. 

9 TíBi nwọn si ti nlọ isọ fun awọn ọmọ-ẹhin 
rẹ̀, wo o, Jesu pade wọn, o wipe, Alafia. Nwọn 
si wá, nwọn si gbá a li ẹsẹ mu, nwọn si tẹriba 
fun u. 

10 Nigbana ni Jesu wi fun wọn pe, Ẹ má 
bẹ̀ru: ẹ lọ isọ fun awọn arakunrin mi pe, ki 
nwọn ki o lọ si Galili, nibẹ̀ ni nwọn o gbé ri mi. 

ti TINjẹ bi nwọn ti nlọ, wo o, ninu awọn 
olusọ Wá si ilu, nwọn rohin gbogbo nkan 
wọnyi ti o ṣe fun awọn olori alufa. 

12 Nigbati awọn pẹlu awọn agbàgba pejọ, ti 
nwọn si gbìmọ, nwọn fi òpọ owo fun awọn 
ọmọ-ogun na, 

13 Nwọn wi fun wọn pe, Ẹ wipe, Awọn 
ọmọ-ẹhin rẹ̀ wá li oru, nwọn si ji i gbé lọ 
nigbati awa sùn. 


MARKU 1 
14 Bi eyi ba de etí Balẹ, awa o yi i li ọkàn 
pada, a o si gbà nyin silẹ. 

15 Bẹni nwọn gbà owo na, nwọn si Ṣe gẹgẹ 
bi a ti kẹ wọn: òrọ yi si di rirò kiri lọdọ awọn 
Ju titi di oni. 

16 TINigbana li awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ mọkanla 
jade lọ si Galili, si ori òke ti Jesu ti sọ fun 
wọn. 

17 Nigbati nwọn si ri i, nwọn foribalẹ fun u: 
ṣugbọn awọn miran ṣiyemeji. 

18 Jesu si wá, o si sọ fun wọn, wipe, Gbogbo 
agbara li ọrun ati li aiye li a fifun mi. 

19 TiNitorina ẹ lọ, ẹ ma kẹ orilẹ—ẹde gbogbo, 
ki ẹ si ma baptisi wọn li orukọ Baba, ati ni ti 
Ọmọ, ati ni ti Ẹmí Mim: 

20 Ki ẹ ma kẹ wọn lati ma kiyesi ohun 
gbogbo, ohunkohun ti mo ti pa li aṣẹ fun nyin: 
ẹ si kiyesi i, emi wà pẹlu nyin nigbagbogbo, titi 
o fi de opin aiye. Amin. 


IHINRERE 


MARKU 


1 IBẸRẸ ihinrere Jesu Kristi, Ọmọ Ọlọ— 
run. 

2 Bi a ti kọ ọ ninu iwe woli Isaiah: Kiyesi i, 
mo rán onṣẹ mi ṣiwaju rẹ, ẹniti yio tún òna rẹ 
ṣe niwaju rẹ. 

3Ohùn ẹnikan ti nkigbe ni ijù, Ẹ tún òna 
Oluwa ṣe, ẹ ṣe oju òna rẹ̀ tẹ. 

4 Johannu de, ẹniti o mbaptisi ni iju, ti o si 
nwasu baptismu ironupiwada fun idariji ẹ̀ṣẹ. 

5 Gbogbo ilẹ Judea, ati gbogbo awọn ará Je— 
rusalemu jade tò ọ lọ, a si ti ọwọ rẹ̀ baptisi 
gbogbo wọn li odò Jordani, nwọn njẹwọ ẹ̀ṣẹ 
wọn. 

6JJohannu si WÒ aṣọ irun ibakasiẹ, o si dì 
amure awọ mọ ẹgbẹ rẹ̀; o si njẹ éṣú ati oyin ìgan. 

TO si nwasu, wipe, Ẹnikan ti o pòju mi lọ 
mbò lẹhin mi, okùn bata ẹsẹ ẹniti emi ko to 
bẹ̀rẹ tú: 

8 Emi fi omi baptisi nyin; ṣugbọn on yio fi 
Ẹmí Mimẹ baptisi nyin. 

90 si ṣe li ọjọ wọnni, Jesu jade wá lati Na— 
sareti ti Galili, a si ti ọwọ Johannu baptisi rẹ̀ li 
odò Jordani. 

10 Lojukanna bi o si ti goke lati inu omi wá, 
o ri ọrun pinya, Ẹmi nsọkalẹ bi àdaba le e lori: 


ti Ohùn kan si ti ọrun wá, wipe, Iwọ ni 
ayanfẹ Ọmọ mi, ẹniti inu mi dùn si gidigidi. 

12 ojukanna Ẹmí si dari rẹ̀ si ijù. 

130 si wà li ogoji ọjọ ni ijù, a ti ọwọ Satani 
dán a wò, o si wà pẹlu awọn ẹranko igbẹ; 
awọn angẹli si nṣe iranṣẹ fun u. 

14Lẹhin igbati a fi Johannu sinu tubu tan, 
Jesu lọ si Galili, o nwasu ihinrere ijọba Ọlọrun, 

15 O si nwipe, Akokò na de, ijọba Ọlọrun si kù 
si dẹ̀dẹ: ẹ ronupiwada, ki ẹ si gbà ihinrere gbQ. 

16 Bi o si ti nrìn leti okun Galili, o ri Simoni 
ati Anderu arakunrin rẹ̀, nwọn nsọ àwọn sinu 
okun: nitoriti nwọn ṣe apẹja. 

17 Jesu si wi fun wọn pe, Ẹ má tò mi lẹhin, 
emi o si sọ nyin di apẹja enia. 

18 Lojukanna nwọn si fi àwọn wọn silẹ, 
nwọn si tò ọ lẹhin. 

19 Bi o si ti lọ siwaju diẹ, o ri Jakọbu ọmọ 
Sebede, ati Johannu arakunrin rẹ̀, nwọn wà 
ninu ọkò, nwọn ndí àwọn wọn. 

20 Lojukanna o si pẹ̀ wọn: nwọn si fi Sebede 
baba wọn silẹ ninu ọkọ pẹlu awọn alagbaṣe, 
nwọn si tò ọ lẹhin. 

21 Nwọn si lọ si Kapernaumu; lojukanna o 
si wò inu sinagogu li ọjọ, isimi, o si nkéni. 


MARKU 1,2 

22 Ẹnu si yà Wọn si ẹkẹ rẹ̀: nitoriti o nkẹ̀ 
Wọn bi ẹnití o li aṣẹ, kì isi ṣe bi awọn akọwe. 

23 Ọkunrin kan si wà ninu sinagogu wọn, ti 
o li ẹmi aim€; o si kigbe soke. 

24O wipe, Jọwọ wa jẹ; kini ṣe tawa tirẹ, 
Jesu ara Nasareti? iwọ wá lati pa wa run? emi 
mò ẹniti iwọ ṣe, Ẹni—Mime Ọlọrun. 

25 Jesu si ba a wi, o wipe, Pa ẹnu rẹ mẹ, ki o 
si jade kuro lara rẹ̀. 

26 Nigbati ẹmi aim na si gbé e ṣanlẹ, o ke 
li ohùn rara, o si jade kuro lara rẹ̀. 

27 Ha si ṣe gbogbo wọn, tobẹ ti nwọn fi mbi 
ara wọn lere, wipe, Kili eyi? ẹkẹ̀ titun li eyi? 
nitoriti o fi agbara paṣẹ fun awọn ẹmi aim€, 
nwọn si gbẹ tirẹ̀. 

28 lojukanna okikí rẹ̀ si kàn yi gbogbo ẹkùn 
Galili ká. 

29 Nigbati nwọn si jade kuro ninu sinagogu, 
lojukanna nwọn wò ile Simoni ati Anderu, 
pẹlu Jakọbu ati Johannu. 

30 Iya aya Simoni si dubulẹ aìsan ibà, nwọn 
si sọ Ọran rẹ̀ fun u. 

31O si wá, o fà a lọwọ, o si gbé e dide; loju— 
kanna ibà na si fi i silẹ, o si nṣe iranṣẹ fun 
wọn. 

32 Nigbati o di aṣalẹ, ti orun Wò, nwọn gbe 
gbogbo awọn alaìsan, ati awọn ti o li ẹmi i ẹ̀ṣu 
tò ọ wà. 

33 Gbogbo ilu si pejọ li ẹnu—ẹna. 

340 si wò ọpọ awọn ti o ni oniriiru àrun 
sàn, o si lé òpọ ẹmi ẹ̀ṣu jade; ko si jẹ ki awọn 
ẹmi ẹṣu na ki o fọhun, nitoriti nwọn mò ọ. 

350 si dide li owurọ ki ilẹ to m€é, o si jade 
lọ si ibi iju kan, nibẹ li o si ngbadura. 

36 Simoni ati awọn ti o wà pẹlu rẹ̀ si nwá a. 

37 Nigbati nwọn si ri i, nwọn wi fun u pe, 
Gbogbo enia nwá ọ. 

38 O si wi fun wọn pe, Ẹ jẹ ki a lọ si ilu mi— 
Tan, ki emi ki o le wasu nibẹ̀ pẹlu: nitori eyi li 
emi sá ṣe wá. 

350 si nwásu ninu sinagogu wọn lọ ni 
gbogbo Galili, o si nlé awọn ẹmi ẹ̀ṣu jade. 

40 Ọkunrin kan ti o dẹtẹ si tò ọ wá, o si 
kunlẹ niwaju rẹ̀, o si mbẹ̀ ẹ, o si wi fun u pe, 
Bi iwọ ba fẹ, iwọ le sọ mi di mim. 

41 Jesu ṣánu rẹ̀, o nà ọwọ rẹ̀, o fi bà a, o si 
wi fun u pe, Mo fẹ, iwọ di mimọ. 

42 Bi o si ti sòrọ, lojukanna ẹ̀tẹ na fi i silẹ; o 
si di mim. 

43 O si kìlọ fun u gidigidi, lojukanna o si rán 
a lọ; 

440 si wi fun u pe, Wo o, máṣe sọ ohunko— 
hun fun ẹnikẹni: ṣugbọn lọ, fi ara rẹ hàn fun 


712 


alufa, ki o si fi ẹ̀bun iwẹnum6 rẹ ti Mose ti 
palaṣẹ, ni ẹrí fun wọn. 

45 Ṣugbọn o jade, o si bẹrẹ si ikokiki, ati si 
itan òran na kalẹ, tobẹ ti Jesu kò si le wò ilu ni 
gbangba m€, ṣugbọn o wà lẹhin odi nibi iju: 
nwọn si tò ọ wá lati ìha gbogbo wá. 


1NIGBATI o si tún wò Kapernaumu lọ 
lẹhin ijọ melokan; okikí kàn yiká pe, o 
Wò ninu ile. 

? Lojukanna òpọ enia si pejọ tobẹ ti aye kò 
si fun wọn mọ, kò si, titi de ẹnu—òna: o si 
wasu Ọrọ na fun wọn. 

3Nwọn si wá sọdọ rẹ̀, nwọn gbé ẹnikan ti o 
li egba tò ọ wá, ẹniti mẹrin gbé. 

4Nigbati nwọn kò si le sunmọ ọ nitori ọpọ 
enia, nwọn si ṣí orule ile nibiti o gbé wà: 
nigbati nwọn si da a lu tan, nwọn sọ akete na 
kalẹ lori eyiti ẹlẹgba na dubulẹ. 

5 Nigbati Jesu ri igbagbé wọn, o wi fun 
ẹlẹgba na pe, Ọmọ, a dari ẹ̀ṣẹ rẹ jì ọ. 

6 Ṣugbọn awọn kan ninu awọn akọwe wà ti 
nwvvọn joko nibẹ̀, nwọn si ngbero li ọkàn wọn, 
wipe, 

TÉṣe ti ọkunrin yi fi sọrọ bayi? o nsọ 
ọrọ-odi; tali o le dari eṣẹ jìni bikoṣe ẹnikan, 
aní Ọlọrun? 

8 Lojukanna bi Jesu ti Woye li ọkàn rẹ̀ pe, 
nwọn ngbero bẹ ninu ara wọn, o wi fun wọn 
pe, EÉṣe ti ẹnyin fi nrò nkan wọnyi ninu ọkàn 
nyin? 

9 Ewo li o ya jù lati wi fun ẹlẹgba na pe, A 
dari ẹ̀ṣẹ rẹ jì ọ; tabi lati wipe, Dide, si gbé 
akete rẹ, ki o si ma rìn? 

10 Ṣugbọn ki ẹ le mò pe, Ọmọ—enia li agbara 
li aiye lati dari ẹ̀ṣẹ jini, (o wi fun ẹlẹgba na pe,) 

ti Mo wi fun ọ, Dide, gbé akete rẹ, ki o si 
ma lọ ile rẹ. 

12O si dide lojukanna, o si gbé akete na, o 
si jade lọ li oju gbogbo wọn; tobẹ ti ẹnu fi yà 
ghogbo wọn, nwọn si yìn Ọlọrun logo, wipe, 
Awa ko ri irú eyi ri. 

13O si tún jade lọ si eti okun; gbogbo ijọ 
erúia si wá sọdọ rẹ̀, o si kẹ wọn. 

14 Bi o si ti nkọja lọ, o ri Lefi ọmọ Alfeu, o 
joko ni bode, o si wi fun u pe, Má tò mi lẹhin. 
O si dide, o tọ ọ lẹhin. 

15O si ṣe, bi o si ti joko tì onjẹ ni ile rẹ̀, Ọpọ 
awọn agbowode ati ẹlẹṣẹ wá bá Jesu joko pẹlu 
awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀: nitoriti nwọn pò nwọn si 
tẹ ọ lẹhin. 

16 Nigbati awọn akọwe ati awọn Farisi si rí 
i ti o mbá awọn agbowode ati awọn ẹlẹṣẹ 


713 


jẹun, nwọn wi fun awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ pe, 
Etiri ti o fi mba awọn agbowode ati awọn 
ẹlẹṣẹ jẹ, ti o si mba wọn mu? 

17 Nigbati Jesu gbẹ, o wi fun wọn pe, Awọn ti 
ara wọn le kì iwá oniṣegun, bikoṣe awọn ti ara 
wọn ko da: Emi ko wá lati pẹ̀ awọn olododo, 
bikoṣe awọn ẹlẹṣẹ si ironupiwada. 

18 Awọn ọmọ--ẹhin Johannu, ati awọn ọmọ— 
ẹhin awọn Farisi a ma gbàwẹ: nwọn si wá, 
nwọn si bi i pe, Éṣe ti awọn ọmọ—ẹhin Johan— 
nu, ati awọn ọmọ-ẹhin awọn Farisi fi ìgbàwẹ, 
ṣugbọn awọn ọmọ-ẹhin rẹ ko gbàwẹ? 

19 Jesu si wi fun wọn pe, Ẹnyin le mu ki 
awọn ọmọ ile iyawo gbàwe, nigbati ọkọ 
iyawo mbẹ lọdọ wọn? niwọn igbati nwọn ni 
ọkọ iyawo lọdọ wọn, nwọn kò le gbàwẹ. 

20 Ṣugbọn ọjọ mbò nigbati a o gbà ọkọ iyawo 
lọwọ wọn, nigbana ni nwọn o gbàwẹ ni ijọ 
wọnni. 

21 Ko si ẹniti ifi idása aṣọ titun mọ ogbologbo 
ẹ̀wu; bi bẹko eyi titun ti a fi lẹ ẹ a fà ogbologbo 
ya, aṣọ a si ma ya siwaju. 

22 Ko si ẹniti ifi ọti—waini titun sinu ogbo— 
logbo ìgo; bi bẹkọ ọti—Waini titun a bẹ ìgo na, 
ọti—Wwaini a si danu, ìgo na a si fàya; ṣugbọn 
ọti—waini titun ni 8 fi sinu ìgo titun. 

23 O si ṣe, bi Jesu ti nkọja lọ lárin oko ọkà li 
ọjọ isimi; awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ bẹ̀rẹ si ima ya 
ipẹ ọkà bi nwọn ti nlọ. 

24 Awọn Farisi si wi fun u pe, Wo o, éṣe ti 
nwọn fi nṣe eyi ti kò yẹ li ọjọ isimi? 

250 si wi fun wọn pe, Ẹnyin kò ti kà ohun 
ti Dafidi ṣe, nigbati o ṣe alaini, ti ebi si npa a, 
on, ati awọn ti o wà lọdọ rẹ̀? 

26 Bi o ti wò inu ile Ọlọrun lọ li ọjọ Abiatari 
olori alufa, ti o si jẹ akara ifihàn, ti ko tẹ fun u 
lati jẹ bikoṣe fun awọn alufa, o si fifun awọn ti 
mbẹ lọdọ rẹ̀ pẹlu? 

27 O si wi fun wọn pe, A dá ọjọ isimi nitori 
enia, a kò dá enia nitori ọjọ isimi: 

28 Nitorina Ọmọ—enia li oluwa ọjọ isimi pẹlu. 


1O si tún wò inu sinagogu lọ; ọkunrin 
kan si mbẹ nibẹ̀ ti ọwọ rẹ̀ kan rọ. 
2Nwọn si nṣọ ọ, bi yio mu u larada li ọjọ 
isimi; ki nwọn ki o le fi i sùn. 

30 si wi fun ọkunrin na ti ọwọ rẹ̀ rọ pe, 
Dide, duro larin. 

40 si wi fun wọn pe, O tẹ lati má ṣe rere li 
ọjọ isimi, tabi lati má ṣe buburu? lati gbà ẹmí 
là, tabi lati pa a run? nwọn si dakẹ. 

5 Nigbati o si fi ibinu wò gbogbo wọn yiká, 
ti inu rẹ̀ bajẹ nitori lile àiya wọn, o wi fun 


MARKU 2,353 
ọkunrin na pe, Nà ọwọ rẹ. O si nà a: ọwọ rẹ̀ si 
pada bò sipò gẹgẹ bi ekeji. 

6 Awọn Farisi jade lọ lojukanna lati ba awọn 
ọmọ-ẹhin Herodu gbìmọ pò si i, bi awọn iba 
ti ṣe pa a. 

7 Jesu pẹlu awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ si kuro nibẹ̀ 
lọ si eti okun: ijọ enia pipọ lati Galili ati Judea 
wá si tò ọ lẹhin, 

8 Ati lati Jerusalemu, ati lati Idumea, ati lati 
oke odò Jordani, ati awọn ti o wà niha Tire on 
Sidoni, ijọ enia pipọ; nigbati nwọn gb6 ohun 
nla ti o ṣe, nwọn tò ọ wá. 

SO si wi fun awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ pe, ki 
nwọn mu ọkò kekere kan sunmọ on, nitori ijọ 
enia, ki nwọn ki o má bà bilù u. 

10 Nitoriti o mu ọpọ enia larada; tobẹ ti 
nwọn mbì ara wọn lù u lati fi ọwọ kàn a, iye 
awọn ti o li arùn. 

11 Ati awọn ẹmi aim6, nigbàkugba ti nwọn 
ba ri i, nwọn a wolẹ niwaju rẹ̀, nwọn a kigbe 
soke, wipe, Iwọ li Ọmọ Ọlọrun. 

12 O si kìlọ fun wọn gidigidi pe, ki nwọn ki 
o máṣe fi on hàn. 

13 O si gùn ori òke lọ, o si npe ẹnikẹni ti o 
fẹ sọdọ rẹ̀: nwọn si tò ọ wá. 

14O si yàn awọn mejila, ki nwọn ki o le ma 
gbé ọdọ rẹ̀, ati ki o le ma rán wọn lọ lati 
wasu, 

15 Ati lati li agbara lati wò arunkarun san, 
ati lati lé awọn ẹmi ẹ̀ṣu jade: 

16 Simoni ẹniti o si sọ apele rẹ̀ ni Peteru; 

17 Ati Jakọbu ọmọ Sebede, ati Johannu 
arakunrin. Jakọbu; o si sọ apele wọn ni 
Boanerge, eyi ti ijẹ Awọn ọmọ árá: 

18 Ati Anderu, ati Filippi, ati Bartolomeu, 
ati Matteu, ati Tomasi, ati Jakọbu ọmọ Alfeu, 
ati Taddeu, ati Simoni ti a npe ni Selote, 

18 Ati Judasi Iskariotu, ẹniti o si fi i hàn 
pẹlu: nwọn si wò ile kan lọ. 

20 Ijọ enia si tún wọjọ pò, ani tobẹ ti nwọn 
ko tilẹ le jẹ onjẹ. 

21 Nigbati awọn ibatan rẹ̀ si gbọ eyini, 
nwọn jade lọ lati mu u: nitoriti nwọn Wipe, 
Ori rẹ̀ bajẹ. 

22 TAwọn akọwe ti o ti Jerusalemu sọkalẹ 
wá, wipe, O ni Beelsebubu, olori awọn ẹmi 
ẹ̀ṣu li o si fi nlé awọn ẹmi ẹ̀ṣu jade. 

230 si pẹ̀ wọn sọdọ rẹ̀, o si fi owe ba wọn 
sọrọ pe, Satani yio ti ṣe le lé Satani jade? 

24 Bi ijọba kan ba si yàpa si ara rẹ̀, ijọba na 
kì yio le duro. 

25 Bi ile kan ba si yàpa si ara rẹ̀, ile na kì yio 
le duro. 


MARKU 3,4 

26 Bi Satani ba si dide si ara rẹ̀, ti o si yàpa, 
on kì yio le duro, ṣugbọn yio ni opin. 

27 Kò si ẹniti o le wọ ile ọkunrin alagbara 
kan lọ, ki o si kò o li ẹrù lọ, bikoṣepe o tẹ̀tekọ 
dẹ̀ ọkunrin alagbara na li okùn; nigbana ni yio 
le ké o li ẹrù ni ile. 

2816tọ ni mo wi fun nyin, Gbogbo ẹ̀ṣẹ li a o 
dari wọn jì awọn ọmọ enia, ati gbogbo ọrọ—odi 
nipa eyiti nwọn o ma fi sọrọ—odi: 

28 Ṣugbọn ẹniti o ba sọrọ—odi si Ẹmi MimQ 
kì yio ni idariji titi lai, ṣugbọn o wà ninu ewu 
ẹbi ainipẹkun: 

30 Nitoriti nwọn wipe, O li ẹmi aimQ. 

31 TiNigbana li awọn arakunrin rẹ̀ ati iya rẹ̀ 
Wá, nwọn duro lode, nwọn si ranṣẹ si i, nwọn 
npẹ̀ e. 

32 Awọn ọpọ enia si joko lọdọ rẹ̀, nwọn si 
Wi fun u pe, Wò o, iya rẹ ati awọn arakunrin 
rẹ nwá ọ lode. 

33 O si da wọn lohin, wipe, Tani iṣe iya mi, 
tabi awọn arakunrin mi? 

340 si wò gbogbo awọn ti o joko lọdọ rẹ̀ 
yiká, o si wipe, Wò iya mi ati awọn arakunrin 


35 Nitori ẹnikẹni ti o ba ṣe ifẹ Ọlọrun, on na 
li arakunrin mi, ati arabinrin mi, ati iya mi. 
TO si tún bẹ̀rẹ si ikọni leti okun: òpọ ijọ 


4 enia si pejọ sọdọ rẹ̀, tobẹ ti o bẹ sinu ọkọ 
kan, o si joko ninu okun; gbogbo awọn enia si 
Wá ni ilẹ leti okun. 

20 si fi owe kẹ wọn li ohun pipọ, o si wi 
fun wọn ninu ẹkẹ̀ rẹ̀ pe, 

3Ẹ fi eti silẹ; Wo o, afunrugbin kan jade lọ 
ifunrugbin; 

40 si ṣe, bi o ti nfunrugbin, diẹ bẹ si ẹba 
Ọna, awọn ẹiyẹ si wá, nwọn si ṣa a jẹ. 

5 Diẹ si bẹ̀ sori ilẹ apata, nibiti kò li erupẹ 
pipọ; lojukanna o si ti hù jade, nitoriti kò ni 
ijinlẹ: 

6 Ṣugbọn nigbati orùn goke, o jòna; nitoriti 
kò ni gbongbo, o gbẹ. 

T Diẹ si bẹ sarin ẹgún, nigbati ẹgún si dagba 
soke, o fun u pa, kò si so eso. 

BOmiran si bẹ si ilẹ rere, o si so eso, ti o 
ndagba ti o si npò; o si mu eso jade wá, omiran 
ọgbọgbọn, omiran ọgọtọta, omiran ọgọròrun. 

SO si wi fun wọn pe, Ẹniti o ba li etí lati fi 
gbọ, ki o gbọ. 

10 Nigbati o kù on nikan, awọn ti o wà lọdọ 
rẹ̀ pẹlu awọn mejila bi i lére idi owe na. 

11 O si wi fun wọn pe, Ẹnyin li a fifun lati mọ 
ohun ijinlẹ ijọba Ọlọrun: ṣugbọn fun awọn ti o 


714 


wa lode, gbogbo ohun wọnyi li a nfi owe sọ fun 
wọn: 

12 Nitori ni rírì ki nwọn ki o le ri, ki nwọn 
má si kiyesi; ati ni gbigbẹ ki nwọn ki o le gbẹ, 
ki o má si yé wọn; ki nwọn ki o má ba yipada, 
ki a má ba dari ji wọn. 

130 si wi fun wọn pe, Ẹnyin kò mò owe yi? 
ẹnyin o ha ti ṣe le mọ owe gbogbo? 

14 Afunrugbin funrugbin ẹrọ na. 

15 Awọn wọnyi si ni ti ẹba ọna, nibiti a 
funrugbin ẹ̀rọ na; nigbati nwọn si ti gbo, 
lojukanna Satani wá, o si mu òrọ na ti a fọn si 
àiya wọn kuro. 

16 Awọn wọnyi pẹlu si li awọn ti a fun sori 
ilẹ apata; awọn ẹniti nigbati nwọn ba gbọ òrọ 
na, lojukanna nwọn a fi ayọ gbà a; 

17Nwọn kò si ni gbongbo ninu ara wọn, 
ṣugbọn nwọn a wà fun ìgba diẹ: lẹhinna 
nigbati wahala tabi inunibini ba dide nitori 
òrọ na, lojukanna nwọn a kọsẹ̀. 

18 Awọn wọnyi li awọn ti a fun sarin ẹgún; 
awọn ti o gbọ Ọrọ na, 

19 Aniyan aiye, ati itanjẹ ọrò, ati ifẹkufẹ 
ohun miran si bọ sinu wọn, nwọn fún òrọ na 
pa, bẹ̀li o si jẹ alaileso. 

20 Awọn wọnyi si li eyi ti a fún si ilẹ rere; irú 
awọn ti o gbQ ọrọ na, ti wọn si gbà a, ti wọn si 
so eso, omiran ọgbọgbòn, omiran ọgọtọta, 
omúran ọgọrọrun. 

21 JO si wi fun wọn pe, A ha gbé fitilà wá 
lati fi sabẹ òṣuwọn, tabi sabẹ akete, ki a ma si 
ṣe gbé e kà ori ọpá fitilà? 

22 Nitori kò si ohun ti o pamQ bikoṣe ki a le 
fi i hàn; bẹ̀ni kò si ohun ti o wà ni ikọkọ, 
bikoṣepe ki o le yọ si gbangba. 

23 Bi ẹnikẹni ba li etí lati fi gbQ, ki o gbQ. 

240 si wi fun wọn pe, Ẹ má kiyesi ohun ti 
ẹnyin ngbé: òṣuwọn ti ẹnyin ba fi wòn, on li a 
o fi wòn fun nyin: a o si fi kún u fun nyin. 

25 Nitori ẹniti o ba ni, on li a o fifun: ati ẹniti 
kò ba si ni, lọwọ rẹ̀ li a o si gbà eyi na ti o ni. 

26 TO si wipe, Bẹ sá ni ijọba Ọlọrun, o dabi 
ẹnipe ki ọkunrin kan funrugbin sori ilẹ; 

27 Ki o si sùn, ki o si dide li oru ati li ọsán, 
ki irugbin na ki o si sọ jade ki o si dàgba, on 
kò si mọ bi o ti ri. 

28 Nitori ilẹ a ma so eso jade fun ara rẹ̀; 
ekini €hù, lẹhinna ipẹ, lẹhinna ikunmọ ọkà 
ninu ipẹ. 

29 Ṣugbọn nigbati eso ba pQn tan, lojukanna 
ori a tẹ̀ doje bọ inu rẹ̀ nitori igba ikorẹ̀ de. 

30 TO si wipe, Kili a o fi ijọba Ọlọrun we? 
tabi kili a ba fi ṣe akawe rẹ̀? 


715 


310 dabi wQro irugbin. mustardi, eyiti, 
nigbati a gbin i si ilẹ, bi o tilẹ ṣe pe o kére jù 
gbogbo irugbin ti o wa ni ilẹ lọ, 

32Sibẹ nigbati a gbin i o dàgba soke, o si di 
titobi jù gbogbo ewebẹ lọ, o si pa ẹká nla; tobẹ 
ti awọn ẹiyẹ oju ọrun le ma gbe abẹ ojiji rẹ̀. 

33 Irù ọpọ owe bẹ̀ li o fi mba wọn nsẹ̀rọ, 
niwọn bi nwọn ti le gbà a si. 

34Ṣugbọn on kì iba wọn sọrọ laìsi owe: 
nigbati o ba si kù awọn nikan, on a si sọ idi 
ohun gbogbo fun awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀. 

35 Ni ijọ kanna, nigbati alẹ lẹ tan, o wi fun 
wọn pe, Ẹ jẹ ki a rekọja lọ si apá keji. 

36 Nigbati nwọn si ti tu ijọ ká, nwọn si gbà a 
gẹgẹ bi o ti wà sinu ọkò. Awọn ọkò kekere 
miran pẹlu si wà lọdọ rẹ̀. 

37 Ìji nla si dide, ìgbi si mbù sinu ọkò, tobẹ 
ti ọkò fi bẹ̀rẹ si ikún. 

38 On pápá si wà ni idi ọkọ, o nsùn lori irọ— 
ri: nwọn si jí i, nwọn si wi fun u pe, Olukọni, 
iwọ ko bikita bi awa ṣegbé? 

39 O si ji, o ba afẹfẹ na WI, o si wi fun okun 
pe, Dakẹ jẹ. Afẹfẹ si da, iparọrọ nla si de. 

20 si wi fun wọn pe, Éṣe ti ẹnyin fi nṣe 
ojo bẹ̀? ẹ kò ti iní igbagbọ sibẹ? 

41 Ẹru si ba wọn gidigidi, nwọn si nwi fun 
ara wọn pe, Irú enia kili eyi, ti ati afẹfẹ ati okun 


gbẹ tirẹ̀? 
5 1NWỌN s; Wá Si apa keji okun ni ilẹ 
awọn ara Gadara. 

2Nigbafi o si ti inu ọkò jade, lojukanna 
ọkunrin kan ti o li ẹmi aimọ pade rẹ̀, o nti ibi 
ibojì jade wá, 

3Ẹniti o ni ibugbe rẹ̀ ninu ibojì; kò si si 
ẹniti o le dò e, kò si, kì iṣe ẹ̀wọn: 

4 Nitoripe nigbapupọ li a ti nfi ṣẹkẹṣẹkẹ ati 
ẹ̀wọn de e, on a si dá ẹ̀wọn na meji, a si dá 
ṣẹkẹṣẹkẹ wẹwẹ: bẹni kò si ẹnikan ti o li agbara 
lati se e rẹ. 

5 Ati nigbagbogbo, li ọsán ati li oru, o wà 
lori òke, ati ninu ibojì, a ma kigbe, a si ma fi 
okuta pa ara rẹ̀ lara. 

BṢugbọn nigbati o ri Jesu li òkere, o sare 
Wá, o si foribalẹ fun u, 

TO si nkigbe li ohùn rara, wipe, Kini ṣe 
temi tirẹ, Jesu, iwọ Ọmọ Ọlọrun Ọgá—ogo? 
mo fi Ọlọrun bẹ̀ ọ, ki iwọ ki o máṣe da mi 
lorò. 

8Nitoriti o wi fun u pe, Jade kuro lara ọkun— 
rin na, iwọ ẹmi aimQ. 

SO si bi i lIére pe, Orukọ rẹ? O si dahùn, 
wipe, Legioni li orukọ mi: nitori awa pò. 


MARKU 4,5 
10 O si bẹ̀ ẹ gidigidi pe, ki o máṣe rán wọn 
jade kuro ni ilẹ na. 

11 Agbo òpọ ẹlẹdẹ kan si wà nibẹ ti njẹ lẹba 
oke. 

12 Gbogbo awọn ẹmi ẹ̀ṣu bẹ̀ ẹ wipe, Rán 
wa lọ sinu awọn ẹlẹdẹ, ki awa ki o le wọ inu 
wọn lọ. 

13 Lọgan Jesu si jọwọ wọn. Awọn ẹmi aimọ si 
jade, nwọn si wò inu awọn ẹlẹdẹ lọ: agbo ẹlẹdẹ 
si tupti nwọn si sure ni gẹrẹgẹrẹ lọ sinu okun 
(nwọn si to ìwọn ẹgbá;) nwọn si kú sinu okun. 

14 Awọn ti mb6 wọn si sá, nwọn si lọ ròhin 
ni ilu nla, atì ni ilẹ na. Nwọn si jade lọ lati wò 
ohun na ti o ṣe. 

15 Nwọn si wá sọdọ Je$wu, nwọn si ri ẹniti o 
ti ni ẹmi ẹ̀ṣu, ti o si ni Legioni ná, o joko, o si 
WỌṢọ, iyẹ̀ rẹ̀ si bọ si ipò: ẹ̀ru si ba wọn. 

16 Awọn ti o ri i si ròhin fun wọn bi o ti ri 
fun ẹniti o li ẹmi ẹ̀ṣu, ati ti awọn ẹlẹdẹ pẹlu. 

1? Nwọn si bẹ̀rẹ si ibẹ̀ ẹ, wipe, ki o lọ kuro 
li àgbegbe wọn. 

18 Bi o si ti nwò inu ọkò, ẹniti o ti li ẹmi ẹ̀ṣu 
fa o mbẹ ẹ, ki on ki o le má bá a gbé. 

19 Ṣugbọn Jesu kò gbà fun u, ṣugbọn o wi 
fun u pe, Lọ si ile rẹ ki o si sọ fun awọn ará ile 
rẹ, bi Oluwa ti ṣe ohun nla fun ọ, ati bi o si ti 
ṣanu fun ọ. 

20 O si pada lọ, o bẹ̀rẹ si ima ròhin ni Deka— 
poli, ohun nla ti Jesu ṣe fun u: ẹnu Si ya gbogbo 
enia. 

21 Nigbati Jesu si tun ti inu ọkò kọja si apa 
keji, òpọ enia pejọ tì i: o si wà leti okun. 

22 Si wo o, ọkan ninu awọn olori sinagogu, 
ti a npẹ̀ ni Jairu, wa sọdọ rẹ̀; nigbati o si ri i, o 
wolẹ lẹba ẹsẹ rẹ̀, 

230 si bẹ̀ ẹ gidigidi, wipe, Ọmọbinrin mi 
kekere wà loju ikú: mo bẹ̀ ọ ki o wá fi ọwọ rẹ 
le e, ki a le mu u larada: on o si yẹ̀. 

24 O si ba a lọ; òpọ enia si ntọ ọ lẹhin, nwọn 
si nhá a li àye. 

25 Obinrin kan ti o ti ni isun ẹ̀jẹ li ọdún mejila, 

26 Ẹniti oju rẹ̀ si ri ohun pipọ lọdọ ọpọ awọn 
oniṣegun, ti o si ti ná ohun gbogbo ti o ni tan, ti 
kò si sàn rara, ṣugbọn kàka bẹ o npò siwaju. 

27 Nigbati o gburo Jesu, o wá sẹhin rẹ̀ larin 
òpọ enia, o fọwọkàn aṣọ rẹ̀. 

28 Nitori o wipe, Bi mo ba sá le fi ọwọ mi 
kàn aṣọ rẹ̀, ara mi yio da. 

281 ọgan ni isun ẹ̀jẹ rẹ̀ si ti gbẹ; on si mọ 
lara rẹ̀ pe, a mu on larada ninu arun na. 

30 1 ọgan Jesu si ti mò ninu ara rẹ̀ pe, aṣẹ ti 
ara on jade, o yipada larin ọpọ enia, o si wipe, 
Tali o fi ọwọ kàn mi li aṣọ? 


MARKU 5,6 


31 Awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ wi fun u pe, Iwọ ri bi 
ijọ enia ti nhá ọ li àye, iwọ si nwipe, Tali o fi 
ọwọ tọ mi? 

320 si wò yiká lati rì ẹniti o ṣe nkan yi. 

33 Ṣugbọn obinrin na nj ibẹ̀ru ati iwarìri, bi 
o ti mọ ohun ti a ṣe lara on, o wá, o si wolẹ 
niwaju rẹ̀, o si sọ gbogbo otitọ fun u. 

34O si wi fun u pe, Ọmọbinrin, igbagbQ rẹ 
mu ọ larada; má lọ li alafia, ki iwọ ki o si sàn 
ninu arun rẹ. 

35 Bi o si ti nsọrọ li ẹnu, awọn kan ti ile 
olori sinagogu wá ti o wipe, Ọmọbinrin rẹ kú: 
ẹ̀ṣe ti iwọ si fi nyọ olukọni lẹnu? 

36 1 ojukanna bi Jesu ti gbé òrọ na ti a sọ, o 
si wi fun olori sinagogu na pe, Má bẹ̀ru, sá 
gbagbQ nikan. 

31 Kò si jẹ ki ẹnikẹni tọ on lẹhin, hikoṣe 
Peteru, ati Jakọbu, ati Johannu arakunrin Ja— 
kọbu. 

38 O si wá si ile olori sinagogu, o si ri ariwo, 
ati awọn ti nsọkun ti nwọn si npohunrere 
ẹkún gidigidi. ji 

39 Nigbati o si wọle, o wi fun wọn pe, Eṣe ti 
ẹnyin fi npariwo, ti ẹ si nsọkun? ọmọ na ko 
kú, ṣugbọn sisùn li o sùn. 

ao Nwọn si fi rẹrin ẹlẹya. Ṣugbọn nigbati o 
si tì gbogbo wọn jade, o mu baba ati iya ọmọ 
na, ati awọn ti o wà pẹlu rẹ̀, o si wò ibiti ọmọ 
na gbé dubulẹ si. 

41O si mu ọmọ na li ọwọ, o wi fun u pe, 
Talita kumi; itumọ eyi tí ijẹ Ọmọbinrin, mo 
wi fun ọ, Dide. 

42 Lọgan ọmọbinrin na si dide, o si nrìn; 
nitori ọmọ ọdún mejila ni. ẹru si ba wọn, ẹnu 
si yà wọn gidigidi. 

430 si paṣe fun wọn gidigidi pe, ki ẹnikẹni 
ki o máṣe mò eyi; o si wipe, ki nwọn ki o fun 


.u li onjẹ. 
Ô TO SI jade nibẹ̀, o wá si ilu on tikararẹ̀; 
awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ si tò ọ lẹhin. 

2 Nigbati o si di ọjọ isimi, o bẹ̀rẹ si ikọni 
ninu sinagogu; ẹnu si yà awọn enia pipọ ti o 
gbẹ, nwọn wipe, Nibo li ọkunrin yi gbé ti ri 
nkan wọnyi? irú ọgbọn kili eyi ti a fifun u, ti 
irú iṣẹ agbara bayi nti ọwọ rẹ̀ ṣe? 

3Gbẹnagbẹna na kọ yi, ọmọ Maria, ara— 
kunrin Jakọbu, ati Jose, ati ti Juda, ati Simoni? 
awọn arabinrin rẹ̀ kò ha si wà nihinyi lọdọ 
wa? Nwọn si kọsẹ̀ lara rẹ̀. 

4Ṣugbọn Jesu wi fun wọn pe, Ko si woli ti o 
Wà laili ọlá, bikoṣe ni ilu on tikararẹ̀, ati larin 
awọn ibatan rẹ̀, ati ninu ile rẹ̀. 


746 


5On ko si le ṣe iṣẹ agbara kan nibẹ̀, jù pe o 
gbé ọwò rẹ̀ le awọn alaisan diẹ, o si mu wọn 
larada. 

6 Ẹnu si yà a nitori aigbagbQ wọn. O si lọ si 
gbogbo iletò yiká, o nkọni. 

TNOO si pẹ awọn mejila na sọdọ rẹ̀, o bẹ̀rẹ si 
irán wọn lọ ni meji—meji; o si fi aṣẹ fun wọn 
lori awọn ẹmi aim€é; 

80 si paṣẹ fun wọn pe, ki nwọn ki o máṣe 
mu ohunkohun, lọ si àjo wọn, bikoṣe ọpá 
nikan; ki nwọn ki o máṣe mu àpo, tabi akara, 
tabi owo ninu asuwọn wọn: 

SṢugbọn ki nwọn ki o WỌ ṣaljubàta: ki 
nwọn máṣe wò ẹ̀wu meji. 

16 O si wi fun wọn pe, Nibikibi ti ẹnyin ba 
WỌ ile kan, nibẹ̀ ni ki ẹ má gbé titi ẹnyin o fi 
jade kuro nibẹ̀ na. 

Ti Ẹnikẹní ti kò ba si gbà nyin, ti kò si gbọrẹ 
nyin, nigbati ẹnyin ba jade kuro nibẹ̀, ẹ gbọn 
eruku ẹsẹ nyin fun ẹrí si wọn. Lôtọ ni mo wi 
fun nyin, yio san fun Sodomu ati Gomorra li 
ọjọ idajọ jù fun ilu nla na lọ. 

12 Nwọn si jade lọ, nwọn si wasu ki awọn 
enia ki o le ronupiwada. 

13 Nwọn si lé ọpọ awọn ẹmi ẹ̀ṣu jade, nwọn 
si fi oréro kùn ọpọ awọn ti ara wọn ṣe alaida, 
nwọn si mu wọn lar'ada. 

14 Herodu ọba si gburo rẹ̀; (nitoriti okikí 
orukọ rẹ̀ kàn yiká:) o si wipe, Johannu Baptisti 
jinde kuro ninu oku, nitorina ni iṣẹ agbara ṣe 
nṣe lati ọwọ rẹ̀ wá. 

15 Awọn ẹlomiran wipe, Elijah ni. Ṣugbọn 
awọn miran wipe, Woli kan ni, tabi bi ọkan 
ninu awọn woli. 

16 Ṣugbọn. nigbati Herodu gbé, o wipe, 
Johannu ni, ẹniti mo ti bé lori: on li o jinde 
kuro ninu okú. 

1/ Herodu tikararẹ̀ sá ti ranṣẹ mu Johannu, 
o si dẹ̀ e sinu tubu nitori Herodia, aya Filippi 
arakunrin rẹ̀: on sá ti fi i ṣe aya. 

18 Johannu sá ti wi fun Herodu pe, kò tẹ fun 
iwọ lati ni aya arakunrin rẹ. 

19 Nitorina ni Herodia ṣe ni i sinu, on si nfẹ 
ipa a; ṣugbọn kò le ṣe e: 

20 Nitori Herodu bẹ̀ru Johannu, o si mò ọ 
li olotọ enia ati ẹni mim, o si ntọju rẹ̀; 
nigbati o gbọrọ rẹ̀, o ṣe ohun pipọ, o si fi 
ayò gbọrọ rẹ̀. 

21 Nigbati ọjọ ti o wò si de, ti Herodu sàse 
ọjọ ibí rẹ̀ fun awọn ijoye rẹ̀, awọn balogun, 
ati awọn olori ni Galili; 

22 Nigbati ọmọbinrin Herodia si wọle, ti o si 
nj, o mu inu Herodu dùn ati awọn ti o ba a 


717 


joko, ọba si wi fun ọmọbinrin na pe, Bẹ̀re 
ohunkohun ti iwọ fẹ lọwọ mi, emi o si fifun ọ. 

230 si bura fun u, wipe, Ohunkohun ti iwọ 
ba bere lọwọ mi, emi o si fifun ọ, titi fi de 
idameji ijọba mi. 

24 O si jade lọ, o wi fun iya rẹ̀ pe, Kini ki emi 
ki o bẹ̀re? On si wipe, Ori Johannu Baptisti. 

251 ojukanna, o si wọle tò ọba wá kánkan, o 
bẹ̀re, wipe, emi nfẹ ki iwọ ki o fi ori Johannu 
Baptisti fun mi ninu awopọkọ nisisiyi. 

26Inu ọba si bajẹ gidigidi; ṣugbọn nitori 
ibura rẹ̀, ati nitori awọn ti o bá a joko pọ, kò si 
fẹ ikò fun u. 

27Lọgan ọba si rán ẹṣẹ kan, o fi aṣẹ fun u 
pe, ki o gbé ori rẹ̀ wá: o si lọ, o bẹ Johannu 
lori ninu tubu. 

280 si gbé ori rẹ̀ wá ninu awopọkọ, o si fi 
fun ọmọbinrin na: ọmọbinrin na si fi fun iya rẹ̀. 

29 Nigbati awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ si gbé, nwọn 
wá, nwọn gbé okú rẹ̀, nwọn si lọ té ẹ sinu ibojì. 

30 jj Awọn aposteli si kô ara wọn jọ sọdọ 
Jesu, nwọn si ròhin ohungbogbo ti nwọn ti ṣe 
fun u, ati ohungbogbo ti nwọn ti kọni. 

310 si wi fun wọn pe, Ẹ wá ẹnyin tikaran— 
yin si ibi ijù li apakan, ki ẹ si simi diẹ: nitori 
òpọlọpọ li awọn ti nwá ti nwọn si nlọ, nwọn 
kò tilẹ ri aye tobẹ ti nwọn iba fi jẹun. 

42Nwọn si ba ti ọkò lọ si ibi iju awọn nikan. 

33 Awọn enia si ri wọn nigbati nwọn nlọ, 
ọpọlọpọ si mò ọ, nwọn si sare ba ti ẹsẹ lọ sibẹ̀ 
lati ilu nla gbogbo wá, nwọn si ṣiwaju wọn, 
nwọn si jùmọ wá sọdọ rẹ̀. 

34 Nigbati Jesu jade, o ri Ọpọ enia, ánu wọn 
ṣe e, nitoriti nwọn dabi awọn agutan ti kò li 
oluṣọ: o si bẹ̀rẹ si ima kẹ wọn li ohun pipọ. 

35Nigbati ọjọ si bù lọ tan, awọn ọmọ—ẹhin 
rẹ̀ tọ ọ wá, wipe, Ibi ijù li eyi, ọjọ si bù lọ tan: 

36 Rán wọn lọ, ki nwọn ki o le lọ si àgbegbe 
ilu, ati si iletò ti o yiká, ki nwọn ki o le rà onjẹ 
fun ara wọn: nitoriti nwọn kò li ohun ti nwọn 
o jẹ. 

37 Ṣugbọn o dahùn o si wi fun wọn pe, Ẹ fun 
wọn li onjẹ. Nwọn si wi fun u pe, Awa o ha lọ 
irà akara igba owo idẹ ki a si fifun wọn jẹ? 

380 si wi fun wọn pe, Iṣu akara melo li 
ẹnyin ni? ẹ lọ wò o. Nigbati nwọn si mò, 
nwọn wipe, Marun, pẹlu ẹja meji. 

380 si wi fun wọn pe, ki nwọn ki o mu 
gbogbo wọn joko li ẹgbẹgbẹ lori koriko. 

40Nwọn si joko li ẹgbẹgbẹ li ọrọrun ati li 
aradọta. 

41 Nigbati o si mu iṣu akara marun ati ẹja 
meji na, o gbé oju soke, o si sure, o si bù iṣu 


MARKU 6, 7 
akara na, o si fifun awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀, ki 
nwọn ki o gbé e kalẹ niwaju wọn; ati awọn 
ẹja meji na li o si pín fun gbogbo wọn. 

42 Gbogbo wọn si jẹ, nwọn si yò. 

43 Nwọn si kô agbòn mejila kún fun ajẹkù, 
ati ti ẹja pẹlu. 

44 Awọn ti o si jẹ ìṣu akara na to iwọn 
ẹgbẹdọgbọn ọkunrin. 

45 Lojukanna li o si rẹ awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ 
lati bọ sinu ọkò, ki nwọn ki o si ṣiwaju lọ si 
apa keji si Betsaida, nigbati on tikararẹ̀ tú 
awọn enia ká. 

46 Nigbati o si rán wọn lọ tan, o gùn ori òke 
lọ igbadura. 

41 Nigbati alẹ si lẹ, ọkò si wà larin okun, on 
nikan si wà ni ilẹ. 

480 si ri nwọn nṣiṣẹ ni wiwà ọkò; nitoriti 
afẹfẹ ṣe ọwọ òdi si wọn: nigbati o si di ìwọn 
iṣọ kẹrin oru, o tò wọn wá, o nrìn lori okun, 
on si nfẹ ré wọn kọja. 

49 Ṣugbọn nigbati nwọn ri ti o nrìn loju 
omi, nwọn ṣebi iwin ni, nwọn si kigbe soke: 

50 Nitori gbogbo wọn li o ri i, ti ẹ̀ru si ba 
wọn. Ṣugbọn lojukanna o si ba wọn sọrọ, o si 
wi fun wọn pe, Ẹ tújuka: Emi ni; ẹ má bẹ̀ru. 

510 si wọ inu ọkò tọ wọn lọ; afẹfẹ si da: 
ẹ̀ru si ba wọn rekọja gidigidi ninu ara wọn, 
ẹnu si yà wọn. 

52Nwọn kò sá ronu iṣẹ iyanu ti iṣu akara: 
nitoriti ọkàn wọn le. 

53 Nigbati nwọn si rekọja tan, nwọn de ilẹ 
awọn ara Genesareti, nwọn si sunmọ eti ilẹ. 

54 Bi nwọn si ti njade lati inu ọkò wá, loju— 
kanna nwọn si mò ọ, 

55 Nwọn si sare lọ si gbogbo igberiko yiká, 
nwọn bẹ̀rẹ si ima gbé awọn ti ara wọn ṣe alaida 
wá lori akete, si ibiti nwọn gbọ pe o wà. 

56Nibikibi ti o ba si gbé wò, ni iletò gbogbo, 
tabi ilu nla, tabi arọko, nwọn ngbé olokunrun 
kalẹ ni igboro, nwọn si bẹ̀ ẹ pe, ki nwọn ki o sá 
le fi ọwọ kàn iṣẹti aṣọ rẹ̀: ìwọn awọn ti o si fi 
ọwọ kàn a, a mu wọn larada. 


1AWỌN Farisi si pejọ sọdọ rẹ̀, ati awọn 
kan ninu awọn akọwe ti nwọn ti Jerusa— 
lemu wá. 

2 Nigbati nwọn ri omiran nina awọn ọmọ— 
ẹhin rẹ̀ nfi ọwọ aimô jẹun, eyini ni li aiwẹ̀ 
ọwọ, nwọn mba wọn wijọ. 

3 Nitori awọn Farisi, ati gbogbo awọn Ju, 
bi nwọn ko ba wẹ̀ ọwọ wọn gidigidi, nwọn ki 
ijẹun, nitoriti nwọn npa ofin atọwọdọwọ 
awọn àgba m6. 


MAPKU 7,8 

4Nigbati nwọn ba si ti ọjà bọ, bi nwọn ko 
ba wẹ̀, nwọn ki ijẹun, ọpọlọpọ ohun miran li 
o si wà, ti nwọn ti gbà lati ma fiyesi, bi fifọ 
ago, ati ikòko, ati ohunẹ̀lo idẹ, ati akete. 

5Nigjbana li awọn Farisi ati awọn akọwe bi 
i lére, wipe, Éṣe ti awọn ọmọ-ẹhin rẹ ko rìn 
gẹgẹ bi ofin atọwọdọwọ awọn àgba, ṣugbọn 
nwọn nfi ọwọ aimọ jẹun? 

60 dahùn o si wi fun wọn pe, Otitọ ni Isa— 
iah sọtẹlẹ nipa ti ẹnyin agabagebe, bi a ti kọ ọ 
pe, Awọn enia yi nfi te wọn bọla fun mi, 
ṣugbọn ọkàn wọn jìna si mi. 

7 Ṣugbọn lasan ni nwọn ntẹriba fun mi, ti 
nwọn nfi ofin enia kẹni fun ẹkẹ. 

8 Nitoriti ẹnyin fi ofin Ọlọrun si apakan, 
ẹnyin nfiyesi ofin atọwọdọwọ ti enia, bi irú 
wiwẹ̀ ohun-elo ati ago: ati irú ohun miran 
pipọ bẹ̀ li ẹnyin nṣe. 

SO si wi fun wọn pe, Lotọ li ẹnyin kò ofin 
Ọlọrun silẹ, ki ẹnyin ki o le pa ofin altọwọdọ— 
wọ ti nyin mQ. 

10 Mose sá wipe, Bòwọ fun baba on iya rẹ; 
ati Ẹnikẹni ti o ba sọrọ baba tabi iya rẹ̀ ni 
buburu, ẹ jẹ ki o kú ikú rẹ̀ na: 

11 Ṣugbọn ẹnyin wipe, Bi enia ba wi fun 
baba tabi iya rẹ̀ pe, ohunkohun ti iwọ iba fi 
jẹ̀re lara mi, Korbani ni, eyini ni Ẹbùn, o b6. 

12 Bẹli ẹnyin ko si jẹ ki o ṣe ohunkohun fun 
baba tabi iya rẹ̀ m; 

13 Ẹnyin nfi ofin atọwọdọwọ ti nyin, ti ẹ fi 
le ilẹ, sọ ẹrọ Ọlọrun di asan; ati ọpọ iru nkan 
bẹ̀ li ẹnyin nṣe. 

14 qNigbati o si pẹ gbogbo awọn enia sọdọ 
rẹ̀, o wi fun wọn pe, Ẹ fi etí si mi olukuluku 
nyin, ẹ si kiyesi i: 

15 Kò si ohunkokun lati ode enia, ti o WỌ 
inu rẹ̀ lọ, ti o le sọ ọ di alaimQf: ṣugbọn nkan 
Wọnni ti o ti inu rẹ̀ jade, awọn wọnni ni isọ 
enia di alaim€. 

16 Ẹniti o ba li etí lati fi gbẹ, ki o gbQ. 

17 Nigbati o si ti ọdọ awọn enia kuro WỌ 
inu ile, awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ si bi i l€re niti 
owe na. 

18 O si wi fun wọn pe, Ẹnyin pẹlu wà li ai— 
moye tobẹ̀? ẹnyin ko kuku kiyesi pe, ohun— 
kohun ti o wò inu enia lati ode lọ, ko le sọni 
di alaim€; 

18 Nitoriti ko lọ sinu ọkàn rẹ̀, ṣugbọn sinu 
ara, a si yà a jade, a si gbá gbogbo onjẹ danù? 

200 si wipe, Eyi ti o ti inu enia jade, eyini 
ni isọ enia di alaim€. 

21 Nitori lati inu, lati inu ọkàn enia ni iro 
buburu ti ijade wá, panṣaga, àgbere, ipania, 


718 


22 Olẹ̀, ojukòkoro, iwa buburu, itanjẹ, 
Wòbia, oju buburu, isọrọ—odi, igberaga, iwẹ̀re: 

23 Lati inu wá ni gbogbo nkan buburu wọnyi 
ti ijade, nwọn a si sọ enia di alaimô. 

24 JO si dide ti ibẹ̀ kuro, o si lọ si àgbegbe 
Tire on Sidoni, o si wò inu ile kan, ko si fẹ ki 
ẹnikẹni ki o mò: ṣugbọn on kò le fi ara pamQ. 

25 Nitori obinrin kan, ẹniti ọmọbinrin rẹ̀ 
kekere li ẹmi aim gburo rẹ̀, o wá, o si wolẹ 
lẹba ẹsẹ rẹ̀: 

26 Hellene si li obinrin na, Sirofenikia ni 


. orilẹ—òde rẹ̀; o si bẹ̀ ẹ ki on iba lé ẹmi ẹ̀ṣu na 


jade lara ọmọbinrin rẹ̀. 

27 Ṣugbọn Jesu wi fun u pe, Jẹ ki a kẹ fi onjẹ 
tẹ awọn ọmọ lọrun na: nitoriti ko tẹ lati mu - 
onjẹ awọn ọmọ, ki a si fi i fun ajá. 

28 O si dahùn o si wi fun u pe, Bẹni Oluwa: 
ṣugbọn awọn ajá pápá a ma jẹ ẹrún awọn ọmọ 
labẹ tabili. 

28 O si wi fun u pe, Nitori òrọ yi, ma lọ; ẹmi 
ẹ̀ṣu na ti jade kuro lara ọmọbinrin rẹ. 

30 Nigbati o si pada wá si ile rẹ̀, o ri pe ẹmi 
ẹ̀ṣu na ti jade, ọmọbinrin rẹ̀ si sùn lori akete. 

31 RO si tun lọ kuro li àgbegbe Tire on Si— 
doni, o wá si okun Galili larin àgbegbe De— 
kapoli. 

32 Nwọn si mu enia kan wá sọdọ rẹ̀ ti etí rẹ̀ 
di, ti o si nkélolo; nwọn si bẹ̀ ẹ pe, ki o gbé 
ỌWỌ rẹ̀ le e. 

33 O si mu u kuro larin ijọ enia lọ si apakan, 
o si tẹ ika rẹ̀ bò ọ li etí, nigbati o tuté, o si fi 
ọwọ tẹ ọ li ahọn; 

34 O si gbé oju soke wo ọrun, o kẹdùn, o si 
Wi fun u pe, Efata, eyini ni, Iwọ ṣí. 

35 Lojukanna, efì rẹ̀ si ṣí, okùn ahọn rẹ̀ si tú, 
o si nsọrọ ketekete. 

36 O si paṣẹ fun wọn pe, ki nwọn ki o máṣe 
sọ fun ẹnikẹni: ṣugbọn bi o ti npaṣẹ fun wọn 
to, bẹ ni nwọn si nkokikí rẹ̀ to; 

37 Ẹnu si yà wọn gidigidi. rekọja, nwọn 
wipe, O ṣe ohun gbogbo daradara: o mu aditi 
gbọran, o si mu ki odi fọhun. 


1 LI ọjọ wọnni nigbati ijọ enia pò gidigidi, 
ti nwọn ko si li onjẹ, Jesu pẹ awọn 
ọmọ-ẹhin rẹ sọdọ rẹ̀, o si wi fun wọn pe, 

2 Anu ijọ enia nṣe mi, nitoriti o di ijọ mẹta 
nisisiyi ti nwọn ti wà lọdọ mi, nwọn kò si li 
ohun ti nwọn o jẹ: 

3 Bi emi ba si rán wọn lọ si ile wọn li ebi, 
árẹ̀ yio mu wọn li òna: nitori ninu wọn ti òna 
jijìn wá. 

4 Awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ si da a lohùn wipe, 


749 


Nibo li a ô gbé ti le fi akara tẹ awọn enia 
wọnyi lọrùn li aginjù yi? 

BO si bi wọn l€re, wipe, Iṣu akara melo li 
ẹnyin ni? Nwọn si wipe, Meje. 

BO si paṣẹ ki awọn enia joko ni ilẹ: o si mu 
iṣu akara meje na, o dupẹ, o bu u, o si fifun 
awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀, ki nwọn ki o gbé e kalẹ 
niwaju wọn; nwọn si gbé e kalẹ niwaju awọn 
enia. 

TNwọn si li ẹja kekeke diẹ: o si sure, o si ni 
ki a fi wọn siwaju wọn pẹlu. 

8Nwọn si jẹ, nwọn si yé: nwọn si kò ajẹkù 
ti o kù jọ agbòn meje. 

8 Awọn ti o jẹ ẹ to ìwọn ẹgbáji enia: o si rán 
wọn lọ. 

10 qlLojukanna, o si wọ ọkò pẹlu awọn 
ọmọ- ẹhin rẹ̀, o si wá si apa iha Dalmanuta. 

11 Awọn Farisi si jade wá, nwọn bẹrẹ si bi i 
l€re, nwọn nfẹ àmi lati ọrun wá lọwọ rẹ̀, 
nwọn ndán a wò. 

120 si kẹdùún gidigidi ninu ọkàn rẹ̀, o si 
wipe, Éṣe ti iran yi fi nwá àmi? lôtọ ni mo wi 
fun nyin, Ko si àmi ti a o fifun iran yi. 

130 si fi wọn silẹ o si tún bọ sinu ọkò 
rekọja lọ si apa ekeji. 

14 TAwọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ si gbagbé lati mu 
akara lọwọ, nwọn kò si ni jù iṣu akara kan 
ninu ọkò pẹlu wọn. 

150 si kìlọ fun wọn, wipe, Ẹ kiyesara, ki ẹ 
ma ṣọra nitori iwukara awọn Farisi ati 
iwukara Herodu. 

16 Nwọn si mba ara wọn ṣe aroye, wipe, 
Nitoriti awa kò mu akara lọwọ ni. 

17 Nigbati Jesu si mò, o wi fun wọn pe, Éṣe 
ti ẹnyin fi nṣàroye pe ẹnyin ko ni akara lọwọ? 
ẹnyin ko ti ikiyesi titi di isisiyi, ẹ ko si ti 
iwoye, ẹnyin si li ọkàn lile titi di isisiyi? 

18 Ẹnyin li oju ẹnyin kò si riran? ẹnyin li etí, 
ẹnyin kò si gbọran? ẹnyin kò si ranti? 

13 Nigbati mo bu iṣu akara marun larin 
ẹgbẹdọgbọn enia, agbòẹn melo li o kún fun 
ajẹkù: ti ẹnyin kôjọ? Nwọn si wi fun u pe, 
Mejila. 

20 Ati nigba iṣu akara meje larin ẹgbaji enia, 
agbòn melo li o kún fun ajẹkù ti ẹnyin kôjọ? 
Nwọn si wipe, Meje. 

210 si wi fun wọn pe, Eha ti ṣe ti kò fi yé 
nyin? 

22 TO si wá si Betsaida; nwọn si mu afọju kan 
Wá sọdọ rẹ̀, nwọn si bẹ ẹ pe, ki o fi ọwé kàn a. 

230 si mu afọju na li ọwọ, o si fà a jade lọ 
sẹhin ilu; nigbati o si tutẹ si i loju, ti o si gbé 
ọwé rẹ̀ le e, o bi i lére bi o ri ohunkohun. 


MARKU 8, 9 
24 O si wòke, o si wipe, Mo ri awọn enia 
dabi igi, nwọn nrìn. 

251 ẹhin eyini o si tún fi ọwọ kàn a loju, o si 
mu ki o wòke: o si sàn, o si ri gbogbo enia 
gbangba. 

26 O si rán a pada lọ si ile rẹ̀, wipe, Máṣe lọ 
si ilu, ki o má si sọ ọ fun ẹnikẹni ni ilu. 

27 Ni Jesu si jade, ati awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ lọ si 
awọn ileto Kesarea Filippi: o si bi awọn 
ọmọ-ẹhin rẹ̀ lere li ọna nwi fun wọn pe, Tali 
awọn enia nfi mi pẹ̀? 

28 Nwọn si dahùn wipe, Johannu Baptisti: 
ẹlomiran si wipe Elijah; ṣugbọn awọn ẹlomi— 
ran wipe, Ọkan ninu awọn woli. 

28 O si bi wọn pe, Ṣugbọn tali ẹnyin nfi mi 
pe? Peteru si dahiin o si wi fun u pe, Iwọ ni 
Kristi na. 

30 O si kìlọ fun wọn pe, ki nwọn ki o máṣe 
sọrọ on fun ẹnikan. 

31 O si bẹ̀rẹ si ikẹ wọn, pe, Ọmọ—enia ko le 
ṣaima jìya ohun pipọ, a o si kò ọ lati ọdọ awọn 
agbagba ati awọn olori alufa, ati awọn akọwe, 
a o si pa a, lẹhin ijọ mẹta yio si jinde. 

320 si sọ òrọ na ni gbangba. Peteru si mu 
u, o bẹ̀rẹ si iba a wi. 

33 Ṣugbọn o yipada o si Wò awọn ọmọ--ẹhin 
rẹ̀, o si ba Peteru wi, o ni, Kuro lẹhin mi, 
Satani: nitori iwọ ko ro ohun ti Ọlọrun bikoṣe 
ohun ti enia. 

34 qJO si pẹ ijọ enia sọdọ rẹ̀, pẹlu awọn 
ọmọ-ẹhin rẹ̀, o wi fun wọn pe Bi ẹnikẹni ba 
fẹ tọ mi lẹhin, ki o sẹ ara rẹ̀, ki o si gbé agbe— 
lebu rẹ̀, ki o si má tò mi lẹhin. 

35 Nitori ẹnikẹni ti o ba fẹ gbá ẹmí rẹ̀ là, 
yio sọ ọ nù: ṣugbọn ẹnikẹni ti o ba sọ ẹmí rẹ̀ 
nù nitori mi ati nitori ihinrere, on na ni yio 
gba a la. 

36 Nitoripe ẹ̀re kini fun enia, bi o jere 
gbogbo aiye, ti o si sọ ẹmi rẹ̀ nù? 

37 Tabi kili enia iba fi ṣe paṣiparọ ẹmi rẹ̀? 

38 Nitori ẹnikẹni ti o ba tiju mi, ati ọrọ mi, 
ni iran panṣaga ati ẹlẹsẹ yi, on na pẹlu li 
Ọmọ-enia yio tiju rẹ̀, nigbati o ba de ninu 
ogo Baba rẹ̀ pẹlu awọn angẹli mimQ. 


ọ 1O si wi fun wọn pe, L6ôtọ ni mo wi fun 
nyin, Ẹlomiran wà ninu awọn ti o duro 
nihinyi, ti kì yio tẹ iku wò, titi nwọn o fi ri ti 
ijọba Ọlọrun yio fi de pẹlu agbara. 

2 TiLẹhin ijọ mẹfa Jesu si mu Peteru, ati Ja— 
kọbu, ati Johannu, o si mu wọn lọ sori òke 
giga li apakan awọn nikan: ara rẹ̀ si yipada 
niwaju wọn. 


MARKU 9 

3 Aṣọ rẹ̀ si di didán, o si funfun gidigidi; 
afọṣọ kan li aiye kò le fò aṣọ fún bi iru rẹ̀. 

4 Elijah pẹlu Mose si farahàn fun wọn: 
nwọn si mba Jesu sọrọ. 

5Peteru si dahùn o si wi fun Jesu pe, 
Olukọni, o dara fun wa lati ma gbé ihinyi: si jẹ 
ki a pa agọ mẹta, ọkan fun ọ, ati ọkan fun 
Mose, ati ọkan fun Elijah. 

680On kò sá mò eyi ti iba wi; nitori ẹ̀ru bà 
wọn gidigidi. 

TIkuku kan si wá, o ṣiji bò wọn; ohùn kan 
si ti inu ikuku na wá, o ni, Eyiyi li ayanfẹ 
Ọmọ mi: ẹ má gbọ tirẹ̀. 

8Lojiji, nigbati nwọn si wò yika, nwọn ko si 
ri ẹnikan m€ẹ, bikoṣe Jesu nikan pẹlu ara wọn. 

9 Bi nwọn si ti nti ori òke sọkalẹ, o paṣẹ fun 
wọn pe, ki nwọn ki o máṣe sọ ohun ti nwọn ri 
fun ẹnikan, bikoṣe igbati Ọmọ—enia ba ti 
jinde kuro ninu okú. 

10 dNwọn si fi òrọ na pam€é sinu ara wọn, 
nwọn si mbi ara wọn lere, kili ajinde kuro 
ninu okú iba jẹ. 

Nwọn si bi i lére, wipe, Éṣe ti awọn 
akọwe fi nwipe, Elijah ni yio tẹ̀tekọ de? 

120 si dahùn o si wi fun wọn pe, L6tọ, ni 
Elijah yio tẹétekọ, de, yio si mu nkan gbogbo 
pada si ipò; ati gẹgẹ bi a ti kọwe rẹ̀ nipa ti 
Ọmọ-enia pe, ko le ṣaima jìya ohun pipọ, ati 
pe a o si kò ọ silẹ. 

13 Ṣugbọn mo wi fun nyin pe, Elijah ti de 
na, nwọn si ti ṣe ohunkohun ti o wù wọn si i, 
gẹgẹ bi a ti kọwe nipa rẹ̀. 

1 dNigbati nwọn si de ọdọ awọn ọmọ— 
ẹhin rẹ̀, nwọn ri ijọ enia pipọ lọdọ wọn, awọn 
akọwe si mbi wọn l€re òran. 

15 Lọgan nigbati gbogbo enia si ri i, ẹnu si 
yà wọn gidigidi, nwọn si sare tọ ọ nwọn nki i. 

160 si bi awọn akọwe, wipe, Kili ẹnyin 
mbẹ̀re lọwọ wọn? 

1? Ọkan ninu ijọ enia na si dahùn, wipe, 
Olukọni, mo mu ọmọ mi ti o ni odi, ẹmi tò ọ 
wá; 

18 Nibikibi ti o ba gbé si mu u, a si ma nà a 
tantan: on a si ma yọ ifofô li ẹnu, a si ma pa— 
hin keke, a si ma daku; mo si sọ fun awọn 
ọmọ--ẹhin rẹ, ki nwọn lé e jade; nwọn ko si le 
ṣe e. 

198O si da wọn lohùn, o si wipe, Iran alaigbagbo 
yi, emi o ti ba nyin gbé pẹ to? emi o si ti mu 
súru fun nyin pẹ to? ẹ mu u wá sọdọ mi. 

20 Nwọn si mu u wá sọdọ rẹ̀: nigbati o si ri 
i, lojukanna ẹmi ná nà a tantan; o si ṣubu lulẹ 
o si nfi ara yilẹ o si nyọ ifofô li ẹnu. 


720 


21 O si bi baba rẹ̀ lere, wipe, O ti pẹ to ti eyi 
ti de si i? o si wipe, Lati kekere ni. 

22 Nigbakugba ni si ima gbé e sọ sinu iná, ati 
sinu omi, lati pa a run: ṣugbọn bi iwọ ba le ṣe 
ohunkohun, ṣanu fun wa, ki o si ràn wa lọwọ. 

23 Jesu si wi fun u pe, Bi iwọ ba le gbagbe, 
ohun gbogbo ni ṣiṣe fun ẹniti o ba gbagbQ. 

24 Lojukanna baba ọmọ na kigbe li ohùn 
rara, o si fi omije wipe, Oluwa, mo gbagbQ; 
ràn aigbagbQ mi lọwọ. 

25 Nigbati Jesu si ri pe ijọ enia nsare wọjọ 
pò, o ba ẹmi aimọ na wi, o wi fun u pe, Iwọ 
odi ati aditi ẹmi, mo paṣẹ fun ọ, jade lara rẹ̀, 
ki iwọ má ṣe wò inu rẹ̀ m€. 

26 On si kigbe soke, o si nà a tàntàn, o si 
jade lara rẹ̀: ọmọ na si dabi ẹniti o kú; tobẹ ti 
ọpọlọpọ fi wipe, O kú. 

27 Ṣugbọn Jesu mu u li ọwọ, o si fà a soke; 
on si dide. 

28 Nigbati o si wò ile, awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ bi i 
lere nikòkọ wipe, Éṣe ti awa ko fi le lé e jade? 

280 si wi fun wọn pe, Irú yi kò le ti ipa 
ohun kan jade, bikoṣe nipa adura ati àwẹ. 

30 TiNwọn si ti ibẹ̀ kuro, nwọn si kọja larin 
Galili; on kò si fẹ ki ẹnikẹni mò. 

31 Nitori o kẹ awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀, o si wi 
fun wọn pe, A o fi Ọmọ—enia le awọn enia 
lọwọ nwọn o si pa a; lẹhin igbati a ba si pa a 
tan, yio jinde ni ijọ kẹta. 

32 Ṣugbọn òrọ na kò yé wọn, ẹ̀ru si ba wọn 
lati bi i lere. 

33 JO si wá si Kapernaumu: nigbati o si wà 
ninu ile o bi wọn l€re, wipe, Kili ohun ti ẹn— 
yin mba ara nyin jiyan si li òna? 

34 Ṣugbọn nwọn dakẹ: nitori nwọn ti mba 
ara wọn jiyan pe, tali ẹniti o pọju. 

35 O si joko, o si pé awọn mejila na, o si Wi 
fun wọn pe, Bi ẹnikẹni ba nfẹ ṣe ẹni iwaju, on 
na ni yio ṣe ẹni ikẹhin gbogbo wọn, ati iranṣẹ 
gbogbo wọn. 

36 O si mu ọmọ kekere kan, o fi i sarin wọn; 
nigbati o si gbé e si apa rẹ̀, o wi fun wọn pe, 

37 Ẹnikẹni ti o ba gbà ọkan ninu iru awọn 
ọmọ kekere wọnyi li orukọ mi, o gbà mi: 
ẹnikẹni ti o ba si gbà mi, ki iṣe emi li o gbà, 
ṣugbọn o gbà ẹniti o rán mi. 

38 Ji Johannu si da a lohùn, o wipe, Olukọ— 
ni, awa ri ẹnikan nfi orukọ rẹ lé awọn ẹmi ẹ̀ṣu 
jade, on kò si tò wa lẹhin: awa si da a lẹkun, 
nitoriti ko tọ wa lẹhin: 

38 Jesu si wipe, Ẹ máṣe da a lẹkun mẹ: 
nitori kò si ẹnikan ti yio ṣe iṣẹ agbara li orukọ 
mi, ti o si le yara sọ ibi si mi. 


721 


40 Nitori ẹniti ko ba kọ oju ija si wa, o wà ni 
iha tiwa. 

41 Nitori ẹnikẹni ti o ba fi ago omi fun nyin 
mu li orukọ mi, nitoriti ẹnyin jẹ ti Kristi, l6tọ 
ni mo wi fun nyin, on kì yio padanù ẹ̀re rẹ̀ bi 
o ti wù ki o ri. 

42 Ẹnikẹni ti o ba si mu ki ọkan ninu awọn 
kekeke wọnyi ti o gbà mi gbe kọsẹ̀, o sàn fun 
u ki a so ọlọ nla mọ ọ li ọrùn, ki a si sọ ọ sinu 
omi okun. 

43 Bi ọwọ rẹ, ba si mu ọ kọsẹ̀, ke e kuro: o 
sàn fun ọ ki o ṣe akewọ lọ si ibi iye, jù ki o li 
ọwọ mejeji ki o lọ si ọrun apadi, sinu iná ajôku, 

44 Nibiti kòkoro wọn ki ikú, ti iná na kì si 
ikú. 

45 Bi ẹsẹ rẹ ba si mu ọ kọsẹ̀, ke e kuro: o sàn 
fun ọ ki o ṣe akeṣẹ lọ si ibi ìye, jù ki o li ẹsẹ 
mejeji ki a gbé ọ sọ si ọrun apadi, sinu Iná ajoku, 

46 Nibiti kòkoro wọn ki ikú, ti iná na ki si 
ikú. 

47 Bi oju rẹ ba si mu ọ kọsẹ̀, yọ ọ jade: o sàn 
fun ọ ki o lọ si ijọba Ọlọrun li olojukan, jù ki o 
li oju mejeji, ki a gbé ọ sọ sinu iná ọrun apadi, 

48 Nibiti kòkoro wọn ki ikú, ti iná na ki si 
ikú. 

49 Nitoripe olukukuku li a o fi iná dùn, ati 
gbogbo ẹbọ li a o si fi iyọ dùn. 

50 Iyọ dara: ṣugbọn bi iyò ba sọ agbara rẹ̀ 
nù, kili ẹ o fi mu u dùn? Ẹ ni iyò ninu ara 
nyin, ki ẹ si ma wà li alafia lárin ara nyin. 


l 0 1O si dide kuro nibẹ̀, o si wá si ẹkùn 

Judea niha oke odò Jordani: awọn 
enia si tún tò ọ wá; bi iṣe rẹ̀ ti ri, o si tún nke 
wọn. 

2q Awọn Farisi si tò ọ wá, nwọn ndán a wò, 
nwọn si bi i l€ére, wipe, O tẹ fun ọkunrin ki o 
fi aya rẹ̀ silẹ? 

30 si dahùn o si wi fun wọn pe, Aṣẹ kini 
Mose pa fun nyin? 

4 Nwọn si wipe, Mose yọda fun wa lati kọ 
iwe ikọsilẹ fun u, ki a si fi i silẹ. 

5 Jesu si da wọn lohùn, o si wi fun wọn pe, 
Nitori lile àiya nyin li o ṣe kọ irú ofin yi fun 
nyin. 

6 Ṣugbọn lati igba ti aiye ti ṣẹ, Ọlọrun da 
wọn ti akọ ti abo. 

T Nitori eyi li ọkunrin yio ṣe fi baba ati iya 
rẹ̀ silẹ ti yio si faramọ aya rẹ̀; 

8 Awọn mejeji a si di ara kan: nitorina 
nwọn kì iṣe meji mẹ, bikoṣe ara kan. 

9 Nitorina ohun ti Ọlọrun ba so ṣọkan, ki 
enia ki o máṣe yà wọn. 


MARKU 9,10 
10 Awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ si tun bi i lére ọran 
kanna ninu ile. 

ti O si wi fun wọn pe, Ẹnikẹni ti o ba fi aya 
rẹ̀ silẹ, ti o ba si gbé omiran ni iyawo, o ṣe 
panṣaga si i. 

12 Bi obinrin kan ba si fi ọkọ rẹ̀ silẹ, ti a ba 
si gbé e ni iyawo fun ẹlomiran, o ṣe panṣaga. 

13 TNwọn si gbé awọn ọmọ—ọwọ tò ọ wá, 
ki o le fi ọwé tẹ wọn: awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ si ba 
awọn ti o gbé wọn wá wi. 

14 Ṣugbọn nigbati Jesu ri i, inu bi i, o si Wi 
fun wọn pe, Ẹ jẹ ki awọn ọmọ kekere ki o wá 
sọdọ mi, ẹ má si ṣe da wọn lẹkun: nitoriti irú 
wọn ni ijọba Ọlọrun. 

15 IL ôtọ ni mo wi fun nyin, Ẹnikẹni ti kò ba 
gbà ijọba Ọlọrun bi ọmọ kekere, kì yio le wọ 
inu rẹ̀ bi o ti wù o ri. 

16 O si gbé wọn si apa rẹ̀, o gbé ọwọ rẹ̀ le 
wọn, o si sure fun wọn. 

tI Bi o si ti njade bò si òna, ẹnikan nsare 
tò ọ wá, o si kunlẹ fun u, o bi i l€re, wipe, 
Olukọni rere, kili emi o ṣe ti emi o fi le jogún 
ìye ainipẹkun? 

18 Jesu si wi fun u pe, Éṣe ti iwọ fi npe mi li 
ẹni rere? ẹni rere kan ko si bikoṣe ẹnikan, 
eyini li Ọlọrun. 

19 Iwọ sá mò ofin: Máṣe panṣaga, Máṣe pa— 
nia, Máṣe jale, Máṣe jẹri eke, Máṣe rẹ—ni-—jẹ, 
Bọwọ fun baba on iya rẹ. 

200 si dahùn o si wi fun u pe, Olukọni, 
gbogbo nkan wọnyi li emi ti nkiyesi lati igba 
ewe mi wá. 

21 Nigbana ni Jesu sì wò o, o fẹràn rẹ̀, o si 
wi fun u pe, Ohun kan li o kù ọ kù: lọ tà 
ohunkohun ti o ni ki o si fifun awọn talakà, 
iwọ ô si ni iṣura li ọrun: si wá, gbé agbelebu, 
ki o si má tò mi lẹhin. 

22 Inu rẹ̀ si bajẹ si òrọ na, o si jade lọ ni 
ibinujẹ: nitoriti o li ọrò pipọ. 

234diJesu si wò yiká, o si wi fun awọn 
ọmọ-ẹhin rẹ̀ pe, Yio ti ṣoro to fun awọn ti o li 
ọrò lati wò ijọba Ọlọrun! 

24 Ẹnu si yà awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ si ọrọ rẹ̀. 
Ṣugbọn Jesu si tun dahùn wi fun wọn pe, 
Ẹnyin ọmọ, yio ti ṣoro to fun awọn ti o 
gbẹkẹle ọrò lati wò ijọba Ọlọrun! 

25 O rọrun fun ibakasiẹ lati wò oju abẹrẹ jù 
fun ọlọrò lati wò ijọba Ọlọrun lọ. 

26 Ẹnu si yà wọn rekọja, nwọn si mba ara 
wọn sọ wipe, Njẹ tali o ha le là? 

27 Jesu si wò wọn o wipe, Enia li eyi ko le 
ṣe iṣe fun, ṣugbọn ki iṣe fun Ọlọrun: nitori 
ohun gbogbo ni ṣiṣe fun Ọlọrun. 


MARKU 40,41 

28 TNigbana ni Peteru bẹ̀rẹ si iwi fun u pe, 
Wo o, awa ti fi gbogbo nkan silẹ awa si ti tò ọ 
lẹhin. 

28 Jesu si dahùn, o wipe, Loôtọ ni mo wi fun 
nyin, Kò si ẹniti o fi ile silẹ, tabi arakunrin, tabi 
arabinrin, tabi baba, tabi iya, tabi aya, tabi 
ọmọ, tabi ilẹ, nitori mi, ati nitori ihinrere, 

30 Ṣugbọn nisisiyi li aiye yi on o si gbà ọgọ— 
rọrun, ile, ati arakunrin, ati arabinrin, ati iya, 
ati ọmọ, ati ilẹ, pẹlu inunibini, ati li aiye ti 
mbò ìye anipẹkun; 

31 Ṣugbọn ẹpọ awọn ti o Ṣiwaju ni yio 
kẹhin; awọn ti o kẹhin ni yio si ṣiwaju. 

32 TNwọn si wà li ọna nwọn ngoke lọ si Je— 
rusalemu; Jesu si nlọ niwaju wọn: ẹnu si yà 
wọn; bi nwọn si ti ntọ ọ lẹhin, ẹ̀ru ba wọn. O 
si tun mu awọn mejila, o bẹ̀rẹ si isọ gbogbo 
ohun ti a o ṣe si i fun wọn, 

33 Wipe, Sá wo o, awa ngoke lọ si Jerusale— 
mu, a o si fi Ọmọ—enia le awọn olori alufa, ati 
awọn akọwe lọwọ; nwọn o si da a lẹbi ikú, 
nwọn o si fi i le awọn Keferi lọwọ: 

34 Nwọn o si fi i ṣe ẹlẹyà, nwọn o si nà a, 
nwọn o si tuté si i lara, nwọn o si pa a: ni ijọ 
kẹta yio si jinde. 

35 4q Jakọbu ati Johannu awọn ọmọ Sebede si 
wá sọdọ rẹ̀, wipe, Olukọni, awa nfẹ ki iwọ ki o 
ṣe ohunkohun ti awa ba bere lọwọ rẹ fun wa. 

36 O si bi wọn l€re pe, Kili ẹnyin nfẹ ki emi 
ki o ṣe fun nyin? 

37 Nwọn si wi fun u pe, Fifun wa ki awa ki 
o le joko, ọkan li ọwọ ọtun rẹ, ati ọkan li ọwọ 
òsi rẹ, ninu ogo rẹ. 

38 Ṣugbọn Jesu wi fun wọn pe, Ẹnyin ko mò 
ohun ti ẹnyin mbẹ̀re: ẹnyin le mu ago ti emi 
mu? tabi ki a fi baptismu ti a fi baptisi mi 
baptisi nyin? 

35 Nwọn si wi fun u pe, Awa le ṣe e. Jesu si 
wi fun wọn pe, L6tọ li ẹnyin ô mu ago ti emi 
mu; ati baptismu ti a o fi baptisi mi li a o fi 
baptisi nyin: 

40 Ṣugbọn lati joko li ọwé ọtún mi ati li ọwẹ 
òsi mi ki iṣe ti emi lati fi funni: bikoṣe fun 
awọn ẹniti a ti pẹ̀se rẹ̀ silẹ. 

m Nigbati awọn mẹwa iyokù gbé, nwọn 
bẹ̀re si ibinu si Jakọbu ati Johannu. 

42 Ṣugbọn Jesu pẹ̀ wọn sọdọ rẹ̀, o si wi fun 
wọn pe, Ẹnyin mò pe, awọn ti a nkà si olori 
awọn Keferi, a ma lò ipá lori wọn: ati awọn 
ẹni—nla wọn a ma fi ọlá tẹri wọn ba. 

43 Ṣugbọn kì yio ri bẹ̀ lárin nyin: ṣugbọn 
ẹnikẹni ti o ba fẹ tobi lárin nyin, on ni yio ṣe 
iranṣẹ nyin: 


722 


44 Ati ẹnikẹni ninu nyin ti o ba fẹ ṣe olori, 
on ni yio ṣe ọmọ—ọdọ gbogbo nyin. 

45 Nitori Ọmọ—enia tikalarẹ̀ kò ti wá ki a ba 
ma ṣe iranṣẹ fun, bikoṣe lati má ṣe iranṣẹ fun— 
ni, ati lati fi ẹmi rẹ̀ ṣe irapada fun òpọlọpọ enia. 

46 Nwọn si wá si Jeriko: bi o si ti njade kuro 
ni Jeriko pẹlu awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀, ati ọpọ awọn 
enia, Bartimeu afọju, ọmọ Timeu, joko lẹba 
òna, o nṣagbe. 

47 Nigbati o gbé pe, Jesu ti Nasareti ni, o 
bẹ̀rẹ si ikigbe lohùn rara, wipe, Jesu, iwọ 
Ọmọ Dafidi, ṣánu fun mi. 

48 Ọpọlọpọ si ba a wipe, ki o pa ẹnu rẹ̀ mQ: 
ṣugbọn on si kigbe si i jù bẹ lọ pe, Iwọ Ọmọ 
Dafidi, ṣánu fun mi. 

49 Jesu si dẹsẹ duro, o si paṣẹ pe ki a pẹ̀ e 
wá. Nwọn si pẹ̀ afọju na, nwọn wi fun u pe, 
Tùjuka, dide; o npẹ̀ ọ. 

50O si bọ ẹ̀wu rẹ̀ sọnù, o dide, o si tò Jesu wá. 

51 Jesu si dahùn o si wi fun u pe, Kini iwọ 
nfẹ ki emi ki o ṣe fun ọ? Afọju na si wi fun u 
pe, Rabboni, ki emi ki o le riran. 

52 Jesu si wi fun u pe, Má lọ; igbagbô rẹ mu 
Ọ larada. Lojukanna, o si riran, o si tò Jesu 


lẹhin li ọna. 

l l NIGBATI nwọn si sunmọ eti Jeru— 
salemu, leti Betfage ati Betani, li òke 

Olifi, o rán meji ninu awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀, 

2O si wi fun wọn pe, Ẹ lọ si iletò ti o kọju si 
nyin: lojukanna bi ẹnyin ti nwò inu rẹ̀ lọ, 
ẹnyin ô si ri ọmọ kẹtẹkẹtẹ kan ti a so, ti 
ẹnikẹni ko gùn rì; ẹ tú u, ki é si fà a wá. 

3 Bi ẹnikẹni ba si wi fun nyin pe, Éṣe ti 
ẹnyin fi nṣe eyi? ẹ wipe, Oluwa ni fi ṣe; 
lojukanna yio si rán a wá sihinyi. 

4Nwọn si mu òna wọn pọn, nwọn ri ọmọ 
kẹtẹkẹtẹ na ti a so li ẹnu—ọna lode ni ita 
gbangba; nwọn si tú u. 

5 Awọn kan ninu awọn ti o duro nibẹ̀ wi 
fun wọn pe, Kili ẹnyin nṣe, ti ẹnyin fi ntú 
ọmọ kẹtẹkẹtẹ nì? 

5 Nwọn si wi fun wọn gẹgẹ bi Jesu ti wi fun 
wọn: nwọn si jọwọ wọn lọwọ lọ. 

TNwọn si fà ọmọ kẹtẹkẹtẹ na tò Jesu wá, 
nwọn si tẹ̀ aṣọ wọn si ẹ̀hin rẹ̀; on si joko lori rẹ̀. 

8 Awọn pipọ si tẹ aṣọ wọn si òna: ati awọn 
miran ṣẹ̀ ẹ̀ka igi, nwọn si fún wọn si ẹ̀na. 

9 Ati awọn ti nlọ niwaju, ati awọn ti mbọ 
lẹhin, nkigbe wipe, Hosanna; Olubukun li 
ẹniti o mbòwá li orukọ Oluwa: 

10 Olubukun ni ijọba ti mbọwá, ijọba Dafi— 
di, baba wa: Hosanna loke ọrun. 


723 


11 Jesu si wò Jerusalemu, ati tẹmpili. Nigbati 
o si wò ohun gbogbo yiká, alẹ sa ti lẹ tan, o si 
jade lọ si Betani pẹlu awọn mejila. 

12 Ni ijọ keji, nigbati nwọn ti Betani jade, 
ebi si npa a: 

130 si ri igi ọpọtọ kan li òkere ti o li ewé, o 
Wá, bi bọya on le ri ohun kan lori rẹ̀: nigbati o 
si wá si idi rẹ̀, ko ri ohun kan, bikoṣe ewé; 
nitori akokò eso ọpọtọ kò ti ito. 

14 Jesu si dahùn o si wi fun u pe, Ki ẹnikẹni 
má jẹ eso lori rẹ mẹ titi lai. Awọn ọmọ-ẹhin 
rẹ̀ si gbô ọ. 

15 TNwọn si wá si Jerusalemu: Jesu si wò 
inu tẹmpili lọ, o bẹ̀rẹ si ilé awọn ti ntà ati 
awọn ti nrà ni tẹmpili jade, o si tari tabili 
awọn onipaṣiparọ owo danù, ati ijoko awọn ti 
ntà ẹiyẹle. 

16 Kò si jẹ ki ẹnikẹni ki o gbe ohun ẹ̀lo kọja 
larin tẹmpili. 

17O si nkẹ̀ni, o nwi fun wọn pe, A ko ti 
kọwe rẹ̀ pe, Ile adura fun gbogbo orilẹ—ẹ̀de li 
a o ma pẹ̀ ile mi? ṣugbọn ẹnyin ti ṣọ di ihò 
awọn ọlọsà. 

18 Awọn akọwe ati awọn olori alufa si gbé, 
nwọn si nwá ẹna bi nwọn o ti ṣe pa a run: 
nitori nwọn bẹ̀ru rẹ̀, nitori ẹnu yà gbogbo ijọ 
enia si ẹkẹ rẹ̀. 

19 Nigbati alẹ ba si lẹ, a jade kuro ni ilu. 

20 TIBi nwọn si ti nkọja lọ li owurọ, nwọn ri 
igi ọpọtọ na gbẹ ti gbongbo ti gbongbo. 

21 Peteru si wa iranti o wi fun u pe, Rabbi, 
wò bi igi ọpọtọ ti iwọ fi bú ti gbẹ. 

22 Jesu si dahùn o si wi fun wọn pe, Ẹ ni 
igbagbẹ si Ọlọrun. 

2316tọ ni mo wi fun nyin, Ẹnikẹni ti o ba wi 
fun òke yi pe, Ṣidi, ki o si bọ sinu okun; ti kò ba 
si ṣiyemeji li ọkàn rẹ̀, ṣugbọn ti o ba gbagbQ pe 
ohun ti on wi yio ṣẹ, yio ri bẹ fun u. 

24 Nitorina mo wi fun nyin, Ohunkohun ti 
ẹnyin ba tọrọ nigbati ẹ ba ngbadura, ẹ gbagbo 
pe ẹ ti ri wọn gbà na, yio si ri bẹ fun nyin. 

25 Nigbati ẹnyin ba si duro ngbadura, ẹ 
darijì, bi ẹnyin ba ni ohunkohun si ẹnikẹni: ki 
Baba nyin ti mbẹ li ọrun ba le dari ẹṣẹ nyin jì 
nyin pẹlu. 

26 Ṣugbọn bi ẹnyin ko ba dariji, Baba nyin ti 
mbẹ li ọrun kì yio si dari ẹ̀ṣẹ nyin jì nyin. 

27 Nwọn si tún wá si Jerusalemu: bi o si ti 
nrìn kiri ni tẹmpili, awọn olori alufa, ati awọn 
akọwe, ati awọn agbàgba, tò ọ Wá, 

28 Nwọn si wi fun u pe, Aṣẹ wo li o fi nṣe 
nkan wọnyi? tali o si fun ọ li aṣẹ yi lati má ṣe 
nkan wọnyi? 


MARKU 11, 12 
29 Jesu si dahùn o si wi fun wọn pe, Emi ô 
bi nyin lére òrọ kan, ki ẹ si da mi lohùn, emi o 
si sọ fun nyin aṣẹ ti emi fi nṣe nkan wọnyi. 

30 Baptismu Johannu lati ọrun wá ni, tabi 
lati ọdọ enia? ẹ da mi lohùn. 

31 Nwọn si ba ara wọn gbẹ̀ro, wipe, Bi awa 
ba wipe, Lati ọrun wá ni: on o wipe, Éha ti ṣe 
ti ẹnyin ko fi gbà a gbQ? 

32 Ṣugbọn bi awa ba wipe, Lati ọdọ enia; 
nwọn bẹ̀ru awọn enia: nitori gbogbo enia kà 
Johannu si woli nitôtọ. 

33 Nwọn si dahùn wi fun Jesu pe, Awa kú 
mẹ. Jesu si dahùn wi fun wọn pe, Emi kì yio 
si wi fun nyin aṣẹ ti emi fi nṣe nkan wọnyi. 

l 2 1O si bẹ̀rẹ si ifi owe ba wọn sẹ̀rọ pe, 

ọkunrin kan gbìn ọgba ajara kan, o si 
ṣọgba yi i ká, o si wà ibi ifunti waini, o si kẹ 
ile-isọ si i, o si fi ṣe agbatọju fun awọn 
oluṣọgba, o si lọ si àjo. 

2 Nigbati o si di akokò, o rán ọmọ—ọdọ rẹ̀ 
kan si awọn oluṣọgba na, ki o le gbà ninu eso 
ọgba ajara na lọwọ awọn oluṣọgba. 

3Nwọn si mu u, nwọn lù u, nwọn si rán a 
pada lọwò ofo. 

40O si tún rán ọmọ—ọdọ miran si wọn, on ni 
nwọn si sọ okuta lù, nwọn sá a logbé li ori, 
nwọn si ran a lọ ni itiju. 

BO si tún rán omiran; eyini ni nwọn si pa: 
ati ọpọ miran, nwọn lù miran, nwọn si pa 
miran. 

6 Ṣugbọn o kù ọmọ rẹ̀ kan ti o ni, ti iṣe ayan— 
fẹ rẹ̀, o si rán a si wọn pẹlu nikẹhin, o wipe, 
Nwọn éô ṣe ojuṣáju fun ọmọ mi. 

7Ṣugbọn awọn oluṣọgba wọnni wi fun ara 
wọn pe, Eyiyi li arole; ẹ wá, ẹ jẹ ki a pa a, 
ogún rẹ̀ yio si jẹ tiwa. 

8Nwọn si mu u, nwọn pa a, nwọn si wọ ọ 
jade kuro ninu ọgba ajara na. 

9 Njẹ kili oluwa ọgba ajara na yio ṣe? On o 
wá, yio si pa awọn oluṣọgba wọnni run, yio si 
fi ọgba ajara rẹ̀ ṣe agbatọju fun awọn ẹlomi— 
ran. 
10 Ẹnyin kò ha ti kà iwe—mimọ yi; Okuta ti 
awọn ọmọle kò silẹ on na li o di pàtaki igun 
ile: 

11 Eyi ni ìṣe Oluwa, o si jẹ iyanu li oju wa? 

12Nwọn si nwá òna ati mu u, sugbọn nwọn 
si bẹ̀ru ijọ enia: nitori nwọn mò pe, awọn li o 
powe na mọ: nwọn si fi i silẹ, nwọn lọ. 

13 Nwọn si rán awọn kan si i ninu awọn 
Farisi, ati ninu awọn ọmọ-ẹhin Herodu, lati fi 
òrọ rẹ̀ mu u. 


MARKU 12, 13 

14 Nigbati nwọn si de, nwọn wi fun u pe, 
Olukọni, awa mò pe olotitọ ni iwọ bẹni iwọ kì 
iwoju ẹnikẹni: nitori iwọ kì iṣe ojuṣáju enia, 
ṣugbọn iwọ nkẹ̀ni li òna Ọlọrun li otitọ: O t6 
lati má san owode fun Kesari, tabi kò t6? 

15Ki awa ki o fifun u, tabi ki a má fifun u? 
$ugbọn Jesu mò agabagebe wọn, o wi fun 
wọn pe, Éṣe ti ẹnyin fi ndán mi wò? ẹ mu 
owo-idẹ kan fun mi wá ki emi ki o wò o. 

16 Nwọn si mu u wá. O si bi wọn pe, Awo— 
ran ati akọle tali eyi? Nwọn si wi fun u pe, Ti 
Kesari ni. 

1? Jesu si dahùn o si wi fun wọn pe, Njẹ ẹ fi 
ohun ti Kesari fun Kesari, ati ohun ti Ọlọrun 

18 Ji Awọn Sadusi si tò ọ wá, awọn ti o wipe 
ajinde okú kò si; nwọn si bi i lere, wipe, 

18 Olukọni, Mose kọwe fun wa pe, Bi ara— 
kunrin ẹnikan ba kú, ti o ba si fi aya silẹ, ti 
kò si fi ọmọ silẹ, ki arakunrin rẹ̀ ki o ṣu aya 
rẹ̀ lopé, ki o si gbe iru-ọmọ. dide fun ara— 
kunrin rẹ̀. 

20 Njẹ awọn arakunrin meje kan ti wà: eyi 
ekini si gbé iyawo, o si kú lai fi ọmọ silẹ. 

21 Eyi ekeji si ṣu u lopô, on si kú, bẹli on kò 
si fi ọmọ silẹ: gẹgẹ bẹ si li ẹkẹta. 

22 Awọn mejeje si ṣu u lopô, nwọn kò si fi 
ọmọ silẹ: nikẹhin gbogbo wọn obinrin na kú 
pẹlu. 

23 Njẹ li ajinde, nigbati nwọn ba jinde, aya 
tani yio ha ṣe ninu wọn? awọn mejeje li o sá 
ni i li aya? 

24 Jesu si dahùn o wi fun wọn pe, Ki ha ṣe 
nitori eyi li ẹ ṣe ṣina, pe ẹnyin kò mò iwe— 
mimọ, tabi agbara Ọlọrun? 

25 Nitori nigbati nwọn o jinde kuro ninu 
okú, nwọn kò ni gbeyawo, bẹni nwọn kì yio 
sinni ni iyawo; ṣugbọn nwọn ô dabi awọn 
angẹli ti mbẹ li ọrun. 

26 Ati niti awọn okú pe a o ji wọn dide: ẹn— 
yin ko ti kà a ninu iwe Mose, bi Ọlọrun ti sọ 
fun u ninu igbé, wipe, Emi li Ọlọrun Abraha— 
mu, ati Ọlọrun Isaaki, ati Ọlọrun Jakọbu? 

27 On kì iṣe Ọlọrun awọn okú, bikọse Ọlọ— 
run awọn alaye: nitorina ẹnyin ṣìna gidigidi. 

28 ddTỌkan ninu awọn akọwe tọ ọ wá, nigbati 
o si gbọ bi nwọn ti mbi ara wọn li ere òrọ, ti o 
si woye pe, o da wọn lohùn rere, o bi i pe, Ewo 
li ekini ninu gbogbo ofin? 

29 Jesu si da a lohùn, wipe, Ekini ninu 
gbogbo ofin ni, Gbẹ, Israeli; Oluwa Ọlọrun 
wa Oluwa kan ni. 

30 Ki iwọ ki o si fi gbogbo àiya rẹ, ati gbogbo 


724 


ọkàn rẹ, ati gbogbo iye rẹ, ati gbogbo agbara 
rẹ, fẹ Oluwa Ọlọrun rẹ: eyi li ofin ekini. 

31 Ekeji si dabi rẹ̀, Fẹ ọmọnikeji rẹ bi ara rẹ. 
Ko si si ofin miran, ti o tobi jù wọnyi lọ. 

32 Akọwe na si Wi fun u pe, Olukọni, o 
dara, otitọ li o sọ pe Ọlọrun kan ni mbẹ; ko si 
si omiran bikoṣe on: 

33 Ati ki a fi gbogbo àiya, ati gbogbo òye, ati 
gbogbo ọkàn, ati gbogbo agbara fẹ ẹ, ati ki a fẹ 
ọmọnikeji ẹni bi ara—ẹni, o jù gbogbo ẹbọ—si— 
sun ati ẹbọ lọ. 

34 Nigbati Jesu ri i pe o fi òye dahùn, o wi fun 
u pe, Iwọ kò jìna si ijọba Ọlọrun. Lẹhin eyini, 
kò si ẹnikan ti o jẹ bi i lére ohunkan m. 

35 TiBi Jesu si ti nkéni ni tẹmpili, o dahùn 
wipe, Éṣe ti awọn akọwe fi nwipe, Ọmọ Da— 
fidi ni Kristi iṣe? 

36 Nitori Dafidi tikararẹ̀ wi nipa Ẹmi MimQ 
pe, OLUWA wi fun Oluwa mi pe, Iwọ joko li 
ọwọ ọtún mí, titi emi o fi sọ awọn ọtá rẹ di 
apoti itisẹ rẹ. 

37 Njẹ bi Dafidi tikararẹ̀ ba pò e li Oluwa; 
nibo li o si ti wa ijẹ ọmọ rẹ̀? Ọpọ ijọ enia si fi 
ayò gbé Ọrọ rẹ̀. 

38 JIJO si wi fun wọn ninu ẹkẹ rẹ̀ pe, Ẹ má 
kiyesara lọdọ awọn akọwe, ti nwọn fẹ lati má 
rìn li aṣọ gigùn, ti nwọn si fẹ ikíni li ọjà, 

39 Ati ibujoko ọlá ninu sinagogu, ati ipò ọla 
ni ibi ase; 

40 Awọn ti o jẹ ile awọn opô run, ti nwọn si 
ngbadura gigun fun aṣehàn: awọn wọnyi ni 
yio jẹbi pọju. 

41 i Jesu si joko kọjusi apoti iṣura, o si nwò 
bi ijọ enia ti nsọ owo sinu apoti iṣura: ọpọ 
awọn ọlọrò si sọ pipọ si i. 

42 Talakà opô kan si wá, o sọ owo idẹ 
wẹ̀wẹ meji ti iṣe idameji owo—bàba kan 
sinu rẹ̀. 

430 si pẹ awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ sọdọ rẹ̀, o si 
Wi fun wọn pe, Lotọ ni mo wi fun nyin pe, 
Talakà opô yi sọ sinu apoti iṣura jù gbogbo 
awọn ti o sọ sinu rẹ̀ lọ. 

44 Nitori gbogbo nwọn sọ sinu rẹ̀ ninu 
òpọlọpọ ini wọn; ṣugbọn on ninu aini rẹ̀ o sọ 
ohun gbogbo ti o ni si i, ani gbogbo ini rẹ̀. 

1 BI o si ti nti tẹmpili jade, ọkan ninu 


l 3 awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ wipe, Olukọni, 
Wò irú okuta ati irú ile ti o wà nihinyi! 

2 Jesu si dahùn wi fun u pe, Iwọ ri ile nla 
wọnyi? kì yio si okuta kan ti a o fi silẹ lori 
ekeji, ti a kì yio wé lulẹ. 

3Bi o si ti joko lori òke Olifi ti o kọju si 


725 


tẹmpili, Peteru ati Jakọbu, ati Johannu ati 
Anderu, bi i lére nikòkọ wipe, 

4 Sọ fun wa, nigbawo ni nkan wọnyi yio ṣẹ? 
kini yio si ṣe àmi nigbati gbogbo nkan wọnyi 
yio ṣẹ? 

5 Jesu si da wọn lohùn, o bẹ̀rẹ si isọ fun 
wọn pẹ, Ẹ má kiyesara, ki ẹnikẹni ki o máṣe 
tàn nyin jẹ: 

6 Nitori awọn enia pipọ yio wá li orukọ mi, 
wipe, Emi ni Kristi; nwọn o si tàn ọpọlọpọ jẹ. 

T Nigbati ẹnyin ba si ngburô ogun ati idagìri 
ogun; ki ẹnyin ki o máṣe jaiya: nitori irú nkan 
wọnyi kò le ṣe ki o ma ṣẹ; ṣugbọn opin na kì 
iṣe isisiyi. 

8 Nitoripe orilẹ—ẹ̀de yio dide si orilẹ—ede, 
ati ilẹ—ọba si ilẹ—ọba: isẹlẹ yio si wà ni ibi 
pupọ, ìyan yio si wà ati wahalà: nkan wọnyi 
ni ipilẹṣẹ ipọnju. 

9 diṢugbọn ẹ má kiyesara nyin: nitori nwọn 
ô si fi nyin le awọn igbimọ lọwọ; a o si lù nyin 
ninu sinagogu: a o si mu nyin duro niwaju 
awọn balẹ ati awọn ọba nitori orukọ mi, fun 
ẹrí si wọn. 

10 A kò le ṣaima kẹ wasu ihinrere ni gbogbo 
orilẹ—ẹ̀de. 

11 Ṣugbọn nigbati nwọn ba nfà nyin, lọ, ti 
nwọn ba si nfi nyin le wọn lọwọ, ẹ maṣe 
ṣaniyan ṣaju ohun ti ẹ o sọ; ṣugbọn ohun ti a ba 
fifun nyin ni wakati na, on ni ki ẹnyin ki o Wi: 
nitori kì iṣe ẹnyin ni nwi, bikoṣe Ẹmí Mim. 

12 Arakunrin yio si fi arakunrin fun pipa, ati 
baba yio fi ọmọ rẹ̀ hàn; awọn ọmọ yio si dide 
si obi wọn, nwọn o si mu ki a pa wọn. 

13 Gbogbo enia ni yio si korira nyin nitori 
orukọ mi: ṣugbọn ẹniti o ba foritì i titi fi de 
opin, on na li a o gbalà. 

14 Ṣugbọn nigbati ẹnyin ba ri irira isọda— 
horo nì, ti o duro nibiti ko tẹ, ti a ti ẹnu woli 
Danieli ṣọ, (ẹnikẹni ti o ba kà a, ki o yé e,) 
nigbana ni ki awọn ti mbẹ ni Judea sálọ si ori 
òke: 

15 Ki ẹniti mbẹ lori ile ki o máṣe sọkalẹ lọ 
sinu ile, bẹni ki o má si ṣe wò inu rẹ̀, lati mu 
ohunkohun jade ninu ile rẹ̀: 

16 Ati ki ẹniti mbẹ li oko ki o maṣe pada 
sẹhin wá lati mu aṣọ rẹ̀. 

17Ṣugbọn egbé ni fun awọn ti o lôyun, ati 
fun awọn ti o nfi ọmu fun ọmọ mu li ọjọ wọnni! 

18 Ki ẹ si ma gbadura, ki sisá nyin ki o máṣe 
bẹ si igba otutù. 

18 Nitori ọjọ wọnni, yio jẹ ọjọ ipọnju irú eyi 
ti kò si lati igba ọjọ ìwa ti Ọlọrun da, titi fi di 
akokò yi, irú rẹ̀ ki yio si si. 


MARKU. 13, 14 
20 Bi ko si ṣe bi Oluwa ti ke ọjọ wọnni kuru, 
kò si ẹda ti iba le là: ṣugbọn nitoriti awọn 
ayanfẹ ti o ti yàn, o ti ke ọjọ wọnni kuru. 

21 Nitorina bi ẹnikan ba wi fun nyin pe, wo 
o, Kristi mbẹ nihinyi; tabi, wo o, o mbẹ 
lẹhun; ẹ máṣe gbà a gbé: 

22 Nitori awọn eke Kristi, ati awọn eke woli 
yio dide, nwọn o si fi àmi ati ohun iyanu hàn, 
tobẹ bi o ṣe iṣe, nwọn iba tàn awọn ayanfẹ 
papa. 

23Ṣugbọn ẹ kiyesara: wo o, mo sọ ohun 
gbogbo fun nyin tẹlẹ. 

24 Ṣugbọn li ọjọ wọnni, lẹhin ipọnju na, 
6ôrùn yio ṣôkun, oṣupá kì yio si fi imọle rẹ̀ hàn; 

25 Awọn irawọ oju ọrun yio já silẹ̀, ati 
agbara ti mbẹ li ọrun li a o si mì titi. 

26 Nigbana ni nwọn o si ri Ọmọ—enia ti yio 
ma ti oju ọrun bò ti on ti agbara nla ati ogo. 

27 Nigbana ni yio si rán awọn angẹli rẹ̀, yio 
si kô gbogbo awọn ayanfẹ rẹ̀ lati ori igun 
mẹrẹrin aiye jọ, lati ikangun aiye titi de 
ikangun ọrun. 

28 Nisisiyi ẹ kẹ owe lara igi ọpọtọ; Nigbati 
ẹ̀ka rẹ̀ ba yọ titun, ti o ba si ru ewé, ẹnyin mọ 
pe igba ẹrùn sunmọ etile: 

29 Gẹgẹ bẹ na li ẹnyin, nigbati ẹnyin ba ri 
nkan wọnyi ti nṣẹ, ki ẹ mò pe o sunmọ etile 
tan lẹhin ilẹkun. 

30 1 9tọ ni mo wi fun nyin, Iran yi kì yio 
rekọja, titi a o fi mu gbogbo nkan wọnyi ṣẹ. 

31 Ọrun on aiye yio rekọja: ṣugbọn ọrọ mi 
kì yio rekọja. 

32 Ṣugbọn niti ọjọ ati wakati na, kò si ẹni— 
kan ti o mò ọ, kò si, ki tilẹ iṣe awọn angẹli 
ọrun, tabi Ọmọ, bikoṣe Baba mi nikanṣoṣo. 

33Ẹ má ṣọra, ki ẹ si ma gbadura: nitori 
ẹnyin ko mò igbati akokò na yio de. 

34 TINitori Ọmọ—enia dabi ọkunrin kan ti o 
lọ si àjo ti o jìna rére, ẹniti o fi ile rẹ̀ silẹ, ti o si 
fi aṣẹ fun awọn ọmọ—ọdọ rẹ̀, ati iṣẹ olukuluku 
fun u, ti o si fi aṣẹ fun oluṣọna ki o má ṣọna. 

35 Nitorina ẹ má ṣọna: nitori ẹnyin ko mọ 
igba ti bale ile mbòwá, bi li alẹ ni, tabi larin 
ọganjọ, tabi li akukọ, tabi li owurọ: 

36 Pe, nigbati o ba de li ojijì, ki o máṣe ba 
nyin li oju orun. 

37 Ohun ti mo wi fun nyin, mo wi fun 
gbogbo enia, Ẹ ma ṣọna. 


l 4 1 LẸHIN ọjọ meji ni ajọ irekọja, ati ti 

aiwukara: ati awọn olori alufa ati 
awọn akọwe nwá ẹ̀na bi nwọn iba ti fi ẹ̀tan 
mu u, ki nwọn ki o pa a. 


MARKU 14 


2Ṣugbọn nwọn wipe, Ki iṣe li ọjọ ajọ, ki 
ariwo ki o má ba wà ninu awọn enia. 

3 TiNigbati o si wà ni Betani ni ile Simoni 
adẹtẹ̀, bi o ti joko tì onjẹ, obinrin kan ti o ni 
oruba alabasta ororo ikunra nardi iyebiye, o 
Wá, o si fẹ orúba na, o si ndà a si i lori. 

4 Awọn kan si wà ti inu wọn ru ninu ara 
Wọn, nwọn si wipe, Nitori kili a ṣe nfi ororo 
ikunra yi ṣòfo? 

5 A ba sá tà ororo ikunra yi jù ìwọn idun— 
run owo idẹ lọ a ba si fifun awọn talakà. 
Nwọn si nkùn si i. 

6Ṣugbọn Jesu wipe, Ẹ jọwọ rẹ̀ si; eṣe ti 
ẹnyin fi mba a wi? iṣẹ rere li o ṣe si mì lara. 

T Nigbagbogbo li ẹnyin sá ni talakà pẹlu 
nyin, ẹnyin le ma ṣore fun wọn nigbakugba 
ti ẹnyin fẹ; ṣugbọn emi li ẹnyin kô ni nigba— 
gbogbo. 

80 ṣe eyi ti o le ṣe: o wá ṣiwaju lati fi oréro 
kùn ara mi fun sisinku mi. 

9 Lotọ ni mo wi fun nyin, Nibikibi ti a o gbé 
wasu ihinrere yi ni gbogbo aiye, nibẹ̀ pẹlu li a 
o si rò ihin eyi ti obinrin yi ṣe lati fi ṣe iranti 
rẹ̀. 
10 J Judasi Iskariotu, ọkan ninu awọn mejila, 
si tọ awọn olori alufa lọ, lati fi i le wọn lọwọ. 

ti Nigbati nwọn si gbọ, nwọn yẹ, nwọn si 
ṣe ileri lati fun u li owo. O si nwá òna bi yio ti 
ṣe fi i le wọn lọwọ. 

12 qLi ọjọ kini ajọ aiwukara, nigbati nwọn 
npa ẹran irekọja, awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ si wi fun 
u pe, Nibo ni iwọ nfẹ ki a lọ ipẹ̀se silẹ, ki iwQ 
ki o le jẹ irekọja. 

130 si rán awọn meji ninu awọn ọmọ-— ẹhin 
rẹ̀, o si wi fun wọn pe, Ẹ lọ si ilu, ọkunrin kan 
ti nrù ìṢa omi yio pade nyin: ẹ ma tò ọ lẹhin. 

14 Ati ibikibi ti o ba gbé wò, ki ẹnyin ki o 
Wi fun bale na pe, Olukọni wipe, Nibo ni 
gbòngan apejẹ na gbé wà, nibiti emi o gbé jẹ 
irekọja pẹlu awọn ọmọ-ẹhin mi? 

15 On o si fi gbọngan nla kan loke hàn nyin, 
ti a ṣe lọṣọ, ti a si pẹ̀se tẹlẹ; nibẹ̀ ni ki ẹnyin ki 
o pẹ̀se silẹ dẹ̀ wa. 

16 Awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ si jade lọ, nwọn wá 
si ilu, nwọn si ri i gẹgẹ bi o ti sọ fun wọn: 
nwọn si pẹ̀se irekọja silẹ. 

17 Nigbati alẹ lẹ, o wá pẹlu awọn mejila. 

18 Bi nwọn si ti joko ti nwọn njẹun, Jesu 
Wipe, Lotọ ni mo wi fun nyin, Ọkan ninu 
nyin yio fi mi hàn, ani on na ti mba mi jẹun. 

19 Nwọn si bẹ̀rẹ si ikanu gidigidi, ati si ibi i 
lere lọkọkan wipe, Emi ni bi? ekeji si wipe, 
Emi ni bi? 


726 


200 si dahùn o si wi fun wọn pe, Ọkan 
ninu awọn mejila ni, ti o ntọwọ bọ inu awo 
pẹlu mi. 

21 Nitotọ Ọmọ—enia nlọ bi a ti kọwe nipa 
tirẹ̀: ṣugbọn egbé ni fun ọkunrin na, lọdọ 
ẹniti a gbé ti fi Ọmọ—enia hàn! iba san fun 
ọkunrin na, bi o ṣepe a kò bí i. 

22 Bi nwọn si ti njẹun, Jesu mu akara, o si 
sure, o si bu u, o si fifun wọn, o wipe, Gbà, jẹ: 
eyiyi li ara mi. 

230 si gbe ago, nigbati o si sure tan, o fifun 
wọn: gbogbo nwọn si mu ninu rẹ̀. 

240 si wi fun wọn pe, Eyi li ẹ̀jẹ mi ti 
majẹmu titun, ti a ta silẹ fun ọpọ enia. 

2518tọ ni mo wi fun nyin, emi kì yio mu 
ninu eso ajara mẹ, titi yio fi di ọjọ na, nigbati 
emi o mu u ni titun ni ijọba Ọlọrun. 

26 TINigbati nwọn si kọ orin kan tan, nwọn 
jade lọ sori òke Olifi. 

27 Jesu si wi fun wọn pe, Gbogbo nyin ni 
yio kọsẹ̀ lara mi li oru oni: nitoriti a ti kọwe rẹ̀ 
pe, Emi o lù oluṣọ agutan, a o si tú agbo 
agutan ká kiri. 

28 Ṣugbọn lẹhin igba ti mo ba jinde, emi o 
ṣaju nyin lọ si Galili. 

29 Ṣugbọn Peteru wi fun u pe, Bi gbogbo 
enia tilẹ kọsẹ̀, ṣugbọn emi kẹ. 

30 Jesu si wi fun u pe, Lôtọ ni mo wi fun ọ 
pe, loni yi, ani li alẹ yi, ki akukọ ki o to kọ 
nigba meji, iwọ o sẹ mi nigba mẹta. 

31 Ṣugbọn o tẹnumọ ọ gidigidi wipe, Bi o 
tilẹ di ati ba ọ kú, emi ko jẹ sẹ ọ bi o ti wù ki o 
Ti. Gẹgẹ bẹni gbogbo wọn wi pẹlu. 

32 Nwọn si wá si ibi kan ti a npẹ ni Getse— 
mane: o si wi fun awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ pe, Ẹ 
joko nihinyi, nigbati mo ba lọ igbadura. 

330 si mu Peteru ati Jakọbu ati Johannu 
pẹlu rẹ̀, ẹnu si bẹrẹ si yà a gidigidi, o si bẹré si 
rẹ̀wẹsi. 

340 si wi fun wọn pẹ, Ọkàn mi nkánu gi— 
digidi titi de ikú: ẹ duro nihin, ki ẹ si má ṣọna. 

350 si lọ siwaju diẹ, o si dojubolẹ, o si gba— 
dura pe, bi o ba le ṣe, ki wakati na le kọja kuro 
lori rẹ̀. 

3860 si wipe, Abba, Baba, ṣiṣe li ohun 
gbogbo fun ọ; mú ago yi kuro lori mi: ṣugbọn 
kì iṣe eyiti emi fẹ, bikoṣe eyiti iwọ fẹ, 

3! O si wá, o ba wọn, nwọn nsùn, o si wi 
fun Peteru pe, Simoni, iwọ nsùn? iwọ kò le 
ṣọna ni wakati kan? 

38 Ẹ má ṣọna, kì ẹ si má gbadura, ki ẹ má ba 
bẹ̀ sinu idẹwò. Lôtọ li ẹmí nfẹ, ṣugbọn o ṣe 
ailera fun ara. 


727 


38 O si tún pada lọ, o si gbadura, o nsọ òrọ 
kanna. 

40 Nigbati o si pada wá, o tún bá wọn, 
nwọn nsún, nitoriti oju wọn kún fun orun, 
bẹ̀ni nwọn kò si mò ẹ̀si ti nwọn iba fifun u. 

41 O si wá li ẹrinkẹta, o si wi fun wọn pe, Ẹ 
ma sùn Wayi, ki ẹ si má simi: o to bẹ, Wakati na 
de; wo o, a fi Ọmọ—enia le awọn ẹlẹṣẹ lọwọ. 

42 Ẹ dide, ki a ma lọ; wo o, ẹniti o fi mi hàn 
sunmọ tosi. 

43 TiLojukanna, bi o si ti nsọ lọwọ, Judasi 
de, ọkan ninu awọn mejila, ati òpọ enia pẹlu 
rẹ̀ ti awọn ti idà, pẹlu ọgọ, lati ọdọ olori alufa, 
ati awọn akọwe, ati awọn agbagba wá. 

44 Ẹniti o si fi i hàn ti fi ami fun wọn, wipe, 
Ẹnikẹni ti mo ba fi ẹnu kò li ẹnu, on na ni; ẹ 
mu u, ki ẹ si ma fà a lọ li alafia. 

45 Nigbati o de, o tò ọ lọ gan, o Wipe, 
Olukọni, olukọni! o si fi ẹnu kò o li ẹnu. 

46 TINwọn si gbé ọwọ wọn le e, nwọn si mu u. 

47 Ṣugbọn ọkan ninu awọn ti o duro nibẹ̀ fà 
idà yọ, o si sá ọmọ—ọdọ olori alufa, o si ke etí rẹ̀ 
kuro. 

48 Jesu si dahùn o si wi fun wọn pe, Emi li 
ẹnyin jade tẹ wá bi olẹ̀, ti ẹnyin ti idà ati ọgọ 
lati mu? 

49 Ti ojojumọ li emi wa pẹlu nyin ni tẹmpi— 
li, ti emi nké nyin, ẹnyin kò si mu mi: ṣugbọn 
iwe—mimọ kò le ṣe alaiṣẹ. 

50 Gbogbo wọn si fi i silẹ, nwọn si sá lọ. 

51 Ọmọkunrin kan si ntò ọ lẹhin, ti o fi aṣọ 
ọgbọ bò ìhoho rẹ̀; awọn ọmọ—ogun si gbá a mu: 

52 O si jọwọ aṣọ ọgbọ na lọwọ, o si sá kuro 
lọdọ wọn nihoho. 

53 Nwọn si mu Jesu lọ ṣọdọ olori alufa: 
gbogbo awọn olori alufa, ati awọn agbagba, ati 
awọn akọwe si pejọ pẹlu rẹ̀. 

54 Peteru si tò ọ lẹhin li okere wò inu ile, titi 
fi de agbala olori alufa; o si bá awọn ọmọ—ọdọ 
joko, o si nyána. 

55 Awọn olori alufa ati gbogbo ajọ ìgbimọ nwá 
ẹlẹri si Jesu lati pa a; nwọn kò si ri ohun kan. 

56 Nitoripe ọpọlọpọ li o jẹri eke si i, ṣugbọn 
ohùn awọn ẹlẹri na kò ṣọkan. 

57 Awọn kan si dide, nwọn njẹri eke si i, 
Wipe, 

58 Awa gbé o wipe, Emi ô wô tẹmpili yi ti a 
fi ọwọ ṣe, niwọn ijẹ mẹta emi o si kẹ omiran 
ti a kò fi ọwọ ṣe. 

58 Ati ninu eyi na pẹlu, ohùn wọn kò ṣọkan. 

60 Olori alufa si dide duro larin, o si bi Jesu 
l€re, wipe, Iwọ kò dahiin kan? kili eyi ti awọn 
wọnyi njẹri si ọ? 


MARKU 14, 15 


61 Ṣugbọn Jesu dakẹ, ko si dahùn ohun kan. 
Olori alufa si tun bi i lére, o wi fun u pe, Iwọ 
ni Kristi na, Ọmọ Olubukun nì? 

62 Jesu si wipe, Emi ni: ẹnyin o si ri Ọmọ— 
enia joko li ọwọ ọtún agbara, yio si ma ti inu 
awọsanma ọrun wá. 

63 Nigbana li olori alufa fà aṣọ rẹ ya, o Wipe, 
Ẹlẹri kili a si nwá? 

64 Ẹnyin gb6 ọrọ—odi na: ẹnyin ti rò o si? 
Gbogbo wọn si da a lẹbi pe, o jẹbi ikú. 

65 Awon miran si bẹ̀rẹ si itute si i lara, ati si 
ibò o loju, ati si ikàn a lẹṣẹ, nwọn si wi fun u 
pe, Sọtẹlẹ: awọn onṣẹ si nfi atẹlẹ ọwọ wọn 
gbá a loju. 

66 qBi Peteru si ti wa ni isalẹ li afin, ọkan 
ninu awọn ọmọbinrin olori alufa wá: 

67 Nigbati o si ri ti Peteru nyána, o wò o, o 
si wipe, Iwọ pẹlu ti wà pẹlu Jesu ti Nasareti. 

68 Ṣugbọn o sé, wipe, Emi ko mò, oyé ohun 
ti iwọ nwi kò tilẹ yé mi. O si jade lọ si iloro; 
akukọ si kọ. 

69 Ọmọbinrin na si tún ri i, o si bẹ̀rẹ si iwi 
fun awọn ti o duro nibẹ̀ pe, Ọkan ninu wọn 
ni eyi. 

70 O si tún sẹ. O si pẹ diẹ, awọn ti o duro 
nibẹ̀ tún wi fun Peteru pe, Lotọ ni, ọkan ninu 
wọn ni iwọ iṣe: nitoripe ara Galili ni iwọ, ede 
rẹ si jọ bẹ. 

71 Ṣugbọn o bẹ̀rẹ si iré ati si ibura, Wipe, 
Emi ko mò ọkunrin yi ẹniti ẹnyin nWi. 

72 Lojukanna akukọ si kọ lẹrinkeji. Peteru si 
ranti ọrọ ti Jesu Wi fun u pe, Ki akukọ ki o to 
kọ lẹrinmeji, iwo o sẹ mi lẹrinmẹta. Nigbati o 


si rò o, o sọkun. 
l 5 1 ATI lojukanna li owurọ, awọn olori 
alufa jọ gbìmọ pẹlu awọn alagba, ati 
awọn akọwe, ati gbogbo ajọ ìgbimọ, nwọn si 
de Jesu, nwọn si mu u lọ, nwọn si fi i le Pilatu 
lọwọ. 
2 Pilatu si bi i lére, Wipe Iwọ ha li Ọba 
awọn Ju? O si dahùn wi fun u pe, Iwọ wi i. 
3 Awọn olori alufa si fi i sùn li ohun pipọ: 
ṣugbọn on ko dahùn kan. 
4 Pilatu si tún bi i lére, wipe, Iwọ ko dahùn 
ohun kan? wò òpọ ohun ti nwọn njẹri si ọ. 
5 Ṣugbọn Jesu ko da a ni gbolohùn kan: 
tobẹ ti ẹnu fi yà Pilatu. 
6 Njẹ nigba ajọ na, on a ma dá ond kan silẹ 
fun wọn, ẹnikẹni ti nwọn ba bere. 
7 Ẹnikan si wà ti a npe ni Barabba, ẹniti a sọ 
sinu tubu pẹlu awọn ti o ṣọtẹ pẹlu rẹ̀, awọn 
ẹniti o si pania pẹlu ninu ìṣọtẹ na. 


MARKU 15 

8 Ijọ enia si bẹ̀rẹ si ikigbe soke li ohùn rara, 
nwọn nfẹ ki o ṣe bi on ti ima ṣe fun wọn ri. 

9 Ṣugbọn Pilatu da wọn lohùn, wipe, Ẹnyin 
nfẹ ki emi ki o da Ọba awọn Ju silẹ fun nyin? 

10 On sá ti mò pe nitori ilara ni awọn olori 
alufa ṣe fi i le on lọwọ. 

ti Ṣugbọn awọn olori alufa rú awọn enia 
soke pe, ki o kuku dá Barabba silẹ fun wọn. 

12 Pilatu si dahùn o tún wi fun wọn pe, Kili 
ẹnyin ha nfẹ ki emi ki o ṣe si ẹniti ẹnyin npẹ̀ li 
Ọba awọn Ju? 

13 Nwọn si tún kigbe soke, wipe, Kàn a mọ 
agbelebu. 

14 Nigbana ni Pilatu si bi wọn l€re, wipe, 
Eṣe? buburu kili o ṣe? Nwọn si kigbe soke 
gidigidi, wipe, Kàn a mọ agbelebu. 

15 qPilatu si nfẹ se eyi ti o wù awọn enia, o 
da Barabba silẹ fun wọn. Nigbati o si nà Jesu 
tan, o fà a le wọn lọwọ lati kàn a mọ agbelebu. 

16 Awọn ọmọ—ogun si fà a jade lọ sinu 
gbòngan, ti a npẹ ni Pretorioni; nwọn si pẹ̀ 
gbogbo ẹgbẹ awọn ọmọ-ogun jọ. 

17 Nwọn si fi aṣọ elesẹ̀ àluko wò ọ, nwọn 
hun ade ẹgún, nwọn si fi dé e li ori; 

18 Nwọn si bẹ̀rẹ si ikí i, wipe, Kabiyesi, Ọba 
awọn Ju! 

19 Nwọn si fi ọpá iye lù u lori, nwọn si tute 
si i lara, nwọn si kunlẹ niwaju rẹ̀, nwọn si 
foribalẹ fun u. 

20 Nigbati nwọn si fi i ṣẹ̀sin tan, nwọn si bọ 
aṣọ elesẹ̀ àluko na kuro lara rẹ̀, nwọn si fi aṣọ rẹ̀ 
Wò ọ, nwọn si mu u jade lọ lati kàn a mọ 
agbelebu. 

21 Nwọn si fi agbara mu ọkunrin kan, lati 
rù agbelebu rẹ̀, Simoni ara Kirene, ẹniti 
nkọja lọ, ti nti igberiko bọ, baba Aleksanderu 
ati Rufu. 

22Nwọn si mu u wá si ibi ti a npẹ̀ ni Gol— 
gota, itumọ eyi ti ijẹ, Ibi agbari. 

23Nwọn si fi ọti—waini ti a dàpọ mọ ojia 
fun u lati mu: ṣugbọn on kò gbà a. 

24 Nigbati nwọn si kàn a mọ agbelebu tan, 
nwọn si pín aṣọ rẹ̀, nwọn si ṣẹ gẹ̀ge lori wọn, 
eyi ti olukuluku iba mú. 

25 Ni wakati kẹta ọjọ, on ni nwọn kàn a mọ 
agbelebu. 

26 A si kọwe akọle òran ifisùn rẹ̀ si igberi rẹ̀ 
ỌBA AWỌN JU. 

27 Nwọn si kàn awọn olẹ̀ meji mọ agbelebu 
pẹlu rẹ̀; ọkan li ọwọ ọtún, ati ekeji li ọwé òsi rẹ̀. 

28 Iwe—mimọ si ṣẹ, ti o wipe, A si kà a mọ 
awọn arufin. 

29 Awọn ti nrekọja lọ si nfi i ṣe ẹlẹyà, nwọn 


728 


si nmì ori wọn, Wipe, A, Iwọ ti o wé tẹmpili, 
ti o si kẹ ọ ni ijọ mẹta, 

30 Gbà ara rẹ, ki o si sọkalẹ lati ori agbele— 
bu wá. 

31 Gẹgẹ bẹli awọn olori alufa pẹlu, nwọn 
nsin i jẹ ninu ara wọn pẹlu awọn akọwe, 
Wipe, O gbà awọn ẹlomiran là; kò le gbà ara rẹ̀. 

32 jẹ ki Kristi, Ọba Israeli, sọkalẹ lati ori 
agbelebu wá nisisiyi, ki awa ki o le ri i, ki a si 
le gbagbe. Awọn ti a kàn mọ agbelebu pẹlu rẹ̀ 
si nkẹgan rẹ̀. 

33 Nigbati o di wakati kẹfa, òkunkun si ṣú 
bò gbogbo ilẹ titi o fi di wakati kẹsan. 

34 Ni wakati kẹsan ni Jesu si kigbe soke li 
ohùn rara, wipe, Eloi, Eloi, lama sabaktani? 
itumọ eyi ti ijẹ, Ọlọrun mi, Ọlọrun mi, €ṣe ti 
iwọ fi kò mi silẹ? 

35 Nigbati awọn kan ninu awọn ti o duro 
nibẹ̀ gbé eyi, nwọn wipe, Wò o, o npe Elijah. 

36 Ẹnikan si sare, o fi sponge bọ ọti kikan, o 
fi le ori ọpá iyẹ̀, o fifun u mu, wipe, Ẹ jọwọ rẹ̀ 
si; ẹ jẹ ki a ma wò bi Elijah yio wá gbé e 
sọkalẹ. 

37 Jesu si kigbe soke li ohùn rara, o jọwọ 
ẹmi rẹ̀ lọwọ. 

38 Aṣọ ikele tẹmpili si ya si meji lati oke de 
isalẹ. 

39 TNigbati balogun ọrún, ti o duro niha 
ọdọ rẹ̀ ri ti o kigbe soke bayi, ti o si jọwọ ẹmi 
rẹ̀ lọwọ, o wipe, Lotọ Ọmọ Ọlọrun li ọkunrin 
yi iṣe. 

40 Awọn obinrin pẹlu si wà li òkere nwọn 
nwò: ninu awọn ẹniti Marla Magdalene wà, ati 
Maria iya Jakọbu kekere, ati ti Jose ati Salome; 

A (Awọn ẹniti, nigbati o wà ni Galili, ti 
nwọn ntò ọ lẹhin, ti nwọn si nṣe iranṣẹ fun 
u;) ati ọpọ obinrin miran pẹlu, ti o ba a goke 
Wá si Jerusalemu. 

42 TiNigbati alẹ si lẹ, nitoriti iṣe ọjọ ipalẹmọ, 
eyini ni, ọjọ ti o ṣiwaju ọjọ isimi, 

43 Josefu ara Arimatea, ọlọlá ìgbimọ, ẹniti 
on tikalarẹ̀ pẹlu nreti ijọba Ọlọrun, o wá, o si 
wọle tò Pilatu lọ laifòya, o si tọrọ okú Jesu. 

44 Ẹnu si yà Pilatu gidigidi, bi o ti kú na: o si 
pẹ̀ balogun ọrún, o bi i l€re bi igba ti o ti kú ti 
pẹ diẹ. 

45 Nigbati o si mò lati ọdọ balọgun ọrún na, 
o si fi okú na fun Josefu. 

46 O si rà aṣọ ọgbọ wá, o si sò ọ kalẹ, o si fi 
aṣọ ọgbọ na dì i, o si t ẹ sinu ibojì ti a gbẹ ninu 
apata, o si yi okuta kan di ẹnu—òna ibojì na. 

47 Ati Maria Magdalene, ati Maria iya Jose, 
ri ibi ti a gbé tẹ̀ ẹ si. 


729 


l Ô 1NIGBATI ọjọ isimi si kọja, Maria 

Magdalene, ati Maria iya Jakọbu, 
ati Salome rà turari ki nwọn ba wá lati fi 
kùn u. 

2 Ni kutukutu owurò ọjọ kini òsẹ, nwọn wá 
si ibi iboji nigbati òrùn bẹ̀rẹ si ilà. 

3Nwọn si mba ara wọn ṣe aroye, Wipe, 
Tani yio yi okuta kuro li ẹnu ibojì na fun wa? 

4 Nigbati nwọn si wò o, nwọn ri pe a ti yi 
okuta na kuro: nitoripe o tobi gidigidi. 

5 Nigbati nwọn si wò inu ibojì na, nwọn ri 
ọmọkunrin kan joko li apa ọtún, ti o wọ 
agbada funfun; ẹ̀ru si ba wọn. 

80 si wi fun wọn pe, Ẹ má bẹ̀ru: ẹnyin nwá 
Jesu ti Nasareti, ti a kàn mọ agbelebu: o jinde; 
kò si nihinyi: ẹ wò ibi ti nwọn gbé tẹ̀ ẹ si. 

7 Ṣugbọn ẹ lọ, ki ẹ si wi fun awọn ọmọ-ẹhin 
rẹ̀ ati Peteru pe, o ṣaju nyin lọ si Galili: nibẹ̀ li 
ẹnyin o gbe ri i, bi o ti wi fun nyin. 

8Nwọn si jade lọ kánkan, nwọn si sá kuro 
ni ibojì; nitoriti nwọn nwarìrìi, ẹ̀ru si ba wọn 
gidigidi: bẹni nwọn ko Wi ohunkohun fun 
ẹnikan; nitoripe ẹ̀ru ba wọn. 

9 TiNigbati Jesu jinde li owurò kutukutu ni 
ijọ kini ẹsẹ, o ké fi ara hàn fun Maria Magda— 
lene, lara ẹniti o ti lé ẹmi ẹ̀ṣu meje jade. 

10 On si lọ sọ fun awọn ti o ti mba a gbé, bi 
nwọn ti ngbàwẹ, ti nwọn si nsọkun. 


LUKU 1 
11 Ati awọn, nigbati nwọn si gbé pe o ti di 
aláye, ati pe, on si ti ri i, nwọn kò gbagbọ. 

12 Lẹhin eyini, o si fi ara hàn fun awọn 
meji ninu wọn li ọna miran, bi nwọn ti nrìn li 
òna, ti nwọn si nlọ si igberiko. 

13Nwọn si lọ isọ fun awọn iyokù: nwọn kò 
si gbà wọn gbọ pelu. 

14 Nilẹhinna o si fi ara hàn fun awọn mọkanla 
bi nwọn ti joko tì onje, o si ba aigbagbọ ati lile 
àiya wọn wi, nitoriti nwọn ko gbà awọn ti o ti ri 
i gbé lẹhin igbati o jinde. 

15 O si wi fun wọn pe, Ẹ lọ si gbogbo aiye, 
ki ẹ si ma wasu ihinrere fun gbogbo ẹda. 

16 Ẹniti o ba gbagbé, ti a ba si baptisi rẹ̀ yio 
là; ṣugbọn ẹniti kò ba gbagbọ yio jẹbi. 

17 Àmi wọnyi ni yio si ma ba awọn ti o 
gbagbe lọ; Li orukọ mi ni nwọn o ma lé awọn 
ẹmi ẹ̀ṣu jade; nwọn o si ma fi ẹ̀de titun sọrọ; 

18 Nwọn o si ma gbé ejò lọwọ; bi nwọn ba si 
mu ohunkohun ti o li oré, kì yio pa wọn lara 
rara: nwọn o gbé ọwé le awọn ọlọkunrun, ara 
wọn ô da. 

19 TíBẹni nigbati Oluwa si ti ba wọn sòrọ tan, 
a si gbà a lọ soke ọrun, o si joko li ọwọ ọtún 
Ọlọrun. 

20 Nwọn si jade lọ, nwọn si nwasu nibi— 
gbogbo, Oluwa si mba wọn ṣiṣẹ, o si nfi idi 
ẹrọ na kalẹ, nipa àmi ti ntẹ̀le e. Amin. 


IHINRERE 


LUKU 


i1NIWỌNBI ẹòpọ enia ti dawọle e lati tò 
ìhin wọnni jọ lẹsẹsẹ, eyiti o ti gbilẹ ṣinṣin 
larin wa, 

2 Ani gẹgẹ bi awọn ti o ṣe oju wọn lati 
ibẹrẹ, ti nwọn si jasi iranṣẹ ọrọ na, ti fi le wa 
lọwọ; 

30 si yẹ fun mi pẹlu, lati kọwe si ọ lẹsẹsẹ 
bi mo ti wadi ohun gbogbo kinikini si lati 
ipilẹsẹ, Teofilu ọlọla jùlọ, 

4 Ki iwọ ki o le mò ọtitọ ohun wọnni, ti a ti 
kẹ ọ. 

5 JiNigba ọjọ Herodu ọba Judea, alufa kan 
wà, ni ipa ti Abia, orukọ rẹ̀ a ma jẹ Sakariah: 
aya rẹ̀ si ṣe ọkan ninu awọn ọmọbinrin Aaroni, 
orukọ rẹ̀ a si ma jẹ Elisabeti. 


6 Awọn mejeji si ṣe olododo niwaju Ọlọrun, 
nwọn nrìn ni gbogbo ofin on ìlana Oluwa li 
ailẹgan. 

7 Ṣugbọn nwọn kò li ọmọ, nitoriti Elisabeti 
yàgan, awọn mejeji si di arugbo. 

80 si ṣe, nigbati o nṣe iṣẹ alufa niwaju 
Ọlọrun ni ipa iṢ tirẹ̀, 

9 Bi iṣe awọn alufa, ipa tirẹ̀ ni ati ma fi turari 
jôna, nigbati o ba wò inu tẹmpili Oluwa lọ. 

10 Gbogbo ijọ awọn enia si ngbadura lode li 
akokò sisun turari. 

11 Angẹli Oluwa kan si fi ara hàn a, o duro li 
apa ọtún pẹpẹ turari. 

12 Nigbati Sakariah si ri i, ori rẹ̀ wúle, ẹ̀ru si 
ba a. 


LUKU 1 

13 Ṣugbọn angẹli na wi fun u pe, Má bẹ̀ru, 
Sakariah: nitoriti adura rẹ gbà; Elisabeti aya rẹ 
yio si bi ọmọkunrin kan fun ọ, iwọ o si sọ 
orukọ rẹ̀ ni Johannu. 

14 Iwọ o si li ayò ati inu didùn: enia pipọ yio 
si yò si ibi rẹ̀. 

15 Nitori on o pò niwaju Oluwa, kì yio si 
mu ọti—waini, bẹni kì yio si mu ọti—lile; yio si 
kún fun Ẹmi Mimọ ani lati inu iya rẹ̀ wá. 

16 On o si pa pipọ da ninu awọn ọmọ Israeli 
si Oluwa Ọlọrun wọn. 

17 Ẹmí ati agbara Elijah ni on o si fi ṣaju rẹ̀ 
lọ, lati pa ọkàn awọn baba dà si ti awọn ọmọ, 
ati ti awọn alaigbọran si ọgbéôn awọn oléôtọ; ki 
o le pẹ̀se enia ti a mura silẹ dẹ̀ Oluwa. 

18 Sakariah si wi fun angẹli na pe, Àmi wo li 
emi o fi mò eyi? Emi sá di àgba, ati Elisabeti 
aya mi si di arugbo. 

19 Angẹli na si dahùn o wi fun u pe, Emi ni 
Gabrieli, ti ima duro niwaju Ọlọrun; emi li a 
rán wá lati sọ fun ọ, ati lati mu ìhin ayọ wọnyi 
fun ọ wá. 

20 Si kiyesi i, iwọ o yadi, iwọ kì yio si le 
fọhun, titi ọjọ na ti nkan wọnyi yio fi ṣẹ, nitori 
iwọ ko gbà ẹrọ mi gbé ti yio ṣẹ li akokò wọn. 

21 Awọn enia si duro dẹ̀ Sakariah, ẹnu si yà 
wọn nitoriti o pẹ ninu tẹmpili. 

22 Nigbati o si jade, kò le fọhun si wọn: nwọn 
si woye pe o rí iran ninu tẹmpili: nitoriti o nṣe 
apẹrẹ si wọn, o si yà odi. 

230 si ṣe, nigbati ọjọ iṣẹ isin rẹ̀ pe, o lọ si 
ile rẹ̀. 

24 Lẹhin ọjọ wọnyi ni Elisabeti aya rẹ̀ léyun, 
o si fi ara rẹ̀ pamQ li oṣù marun, o ni, 

25 Bayi li Oluwa ṣe fun mi li ọjọ ti o ṣijuwò 
mi, lati mu ẹ̀gan mi kuro lọdọ araiye. 

26 li oṣù kẹfa a si rán angẹli Gabrieli lati 
ọdọ Ọlọrun lọ si ilu kan ni Galili, ti a npẹ̀ ni 
Nasareti, 

27 Si wundia kan ti a fẹ fun ọkunrin kan, ti a 
npe ni Josefu, ti idile Dafidi; orukọ wundia na 
a si ma jẹ Maria. 

28 Angẹli na si tò ọ wá, o ni, Alafia iwọ ẹniti a 
kọjusi ṣe li ore, Oluwa pẹlu rẹ: alabukun—fun 
ni iwọ ninu awọn obinrin. 

29 Ṣugbọn ọkàn rẹ̀ kò lelẹ nitori ọrọ na, o si 
rò ninu ara rẹ̀ pe, irú kíki kili eyi. 

30 Angẹli na si wi fun u pe, Má bẹ̀ru, Maria: 
nitori iwọ ti ri ojurere lọdọ Ọlọrun. 

31 Sá si kiyesi i, iwọ o lôyun ninu rẹ, iwọ o si 
bi ọmọkunrin kan, iwọ o si pẹ̀ orukọ rẹ̀ ni 
JESU. 

32On o pò, Ọmọ Ọgá-—ogo julọ li a o si ma 


730 


pẹ̀ e: Oluwa Ọlọrun yio si fi it€ Dafidi baba rẹ̀ 
fun u: 

33 Yio si jọba ni ile Jakọbu titi aiye; ijọba rẹ̀ 
ki yio si ni ipẹkun. 

34 Nigbana ni Maria wi fun angẹli na pe, Eyi 
yio ha ti ṣe ri bẹ, nigbati emi kò ti mò ọkunrin? 

35 Angẹli na si dahùn o si wi fun u pe, Ẹmí 
Mimẹ yio tò ọ wá, ati agbara Ọgá—ogo yio ṣiji 
bò ọ: nitorina ohun mimé ti a o ti inu rẹ bi, 
Ọmọ Ọlọrun li a o ma pẹ̀ e. 

36 Si kiyesi i, Elisabeti ibatan rẹ, on pẹlu si 
lôéyun ọmọkunrin kan li ogbologbo rẹ̀: eyi si li 
oṣu kẹfa fun ẹniti a npe li agàn. 

37 Nitori kò si ohun ti Ọlọrun ko le ṣe. 

38 Maria si wipe, Wò ọmọ—ọdọ Oluwa; ki o 
ri fun mi gẹgẹ bi òrọ rẹ. Angẹli na si fi i silẹ lọ. 

38 Ni ijọ wọnyi ni Maria si dide, o lọ kánkan 
si ilẹ—òke, si ilu kan ni Juda; 

400 si wò ile Sakariah lọ o si ki Elisabeti. 

A O si ṣe, nigbati Elisabeti gbọ kikí Maria, 
ọlẹ̀ sọ ninu rẹ̀; Elisabeti si kún fun Ẹmí Mim: 

420 si ke li ohùn rara, o si wipe, 
Alabukun-fun ni iwọ ninu awọn obinrin, 
alabukun— fun si ni fun ọmọ inu rẹ. 

43Nibo si li eyi ti wá ba mi, ti iya Oluwa mi 
iba fi tọ mi wá? 

44 Sawò o, bi ohùn kiki rẹ ti b6 si mi li etí, 
ọlẹ̀ sọ ninu mi fun ayọ. 

45 Alabukun-fun si li ẹniti o gbagbQ: nitori 
nkan wọnyi ti a ti sọ fun u lati ọdọ Oluwa wá 
yio ṣẹ. 

46 Maria si dahùn, o ni, Ọkàn mi yìn Oluwa 
logo, 

47 Ẹmi mi si yò si Ọlọrun Olugbala mi. 

48 Nitoriti o ṣijuwò ìwa irẹlẹ ọmọbinrin ọdọ 
rẹ̀: sá wò o, lati isisiyi lọ gbogbo iran enia ni 
yio ma pò mi li alabukunfun. 

49 Nitori ẹniti o li agbara ti ṣe ohun ti o tobi 
fun mi; mimQ si li orukọ rẹ̀. 

50 Anu rẹ̀ si mbẹ fun awọn ti o bẹ̀ru rẹ̀ lati 
irandiran. 

51O ti fi agbara hàn li apa rẹ̀; o ti tù awọn 
onirera ká ni ironu ọkàn wọn. 

52 O ti mu awọn alagbara kuro lori it€ wọn, 
o si gbé awọn talakà leke. 

53 O ti fi ohun ti o dara kún awọn ti ebi npa; 
o si rán awọn ọlọrò pada lọwọ ofo. 

540 ti ràn Israeli ọmọ—ọdọ rẹ̀ lọwọ, ni 
iranti ánu rẹ̀; 

55 Bi o ti sọ fun awọn baba wa, fun Abraha— 
mu, ati fun irú—ọmọ rẹ̀ lailai. 

56 Maria si ba a joko niwọn oṣù mẹta, o si 
pada lọ si ile rẹ̀. 


731 


57 Ọjọ Elisabeti pe Wayi ti yio bí; o si bí 
ọmọkunrin kan. 

58 Ati awọn aladugbo, ati awọn ibatan rẹ̀ gbẹ 
bi Oluwa ti ṣe anu nla fun u; nwọn si ba a yọ. 

580 si ṣe, ni ijọ kẹjọ nwọn wá lati kọ ọmọ 
na nila; nwọn si sọ orukọ rẹ̀ ni Sakariah, gẹgẹ 
bi orukọ baba rẹ̀. 

60 Iya rẹ̀ si dahùn, o ni Bẹkọ; bikoṣe Johan— 
nu li a o pé e. 

61 Nwọn si wi fun u pe, Kò si ọkan ninu 
awọn ará rẹ ti a npò li orukọ yi. 

62Nwọn si ṣe apẹrẹ si baba rẹ̀, bi o ti nfẹ ki 
a pe e. 

630 si bẹ̀re walá, o kọ, wipe, Johannu li 
orukọ rẹ̀. Ẹnu si yà gbogbo wọn. 

64 Ẹnu rẹ̀ si ṣí lọgan, okùn ahọn rẹ̀ si tú, o si 
sòrọ, o si nyìn Ọlọrun. 

65 Ẹru si ba gbogbo awọn ti mbẹ li àgbegbe 
Wọn: a si rohin gbogbo nkan wọnyi ká gbogbo 
ilẹ òke Judea. 

66 Gbogbo awọn ti o gbQ si tò o sinu ọkàn 
wọn, nwọn nwipe, Irú ọmọ kili eyi yio jẹ! 
Ọwọ Oluwa si wà pẹlu rẹ̀. 

67 Sakariah baba rẹ̀ si kún fun Ẹmí Mim€, o 
si sọtẹlẹ, o ni, 

68 Olubukun li Oluwa Ọlọrun Israeli; nito— 
riti o ti bojuwò, ti o si ti dá awọn enia rẹ̀ 
nide, 

68 O si ti gbé iwo igbala soke fun wa ni ile 
Dafidi ọmọ—ọdọ rẹ̀; 

70 Bi o ti wi li ẹnu awọn woli rẹ̀ mim€, ti 
nwọn ti mbẹ nigbati aiye ti ṣẹ̀: 

T1 Pe, a o gbà wa là lọwọ awọn ọtá wa, ati 
lọwọ gbogbo awọn ti o korira wa; 

72 Lati ṣe ánu ti o ti leri fun awọn baba wa, 
ati lati ranti majẹmu rẹ̀ mim, 

73 Ara ti o ti bú fun Abrahamu baba wa, 

74 Pe on o fifun wa, lati gbà wa lọwọ awọn 
ọtá wa, ki awa ki o le ma sìn i laifòya, 

75 Ni mim ìwa ati li ododo niwaju rẹ̀, li ọjọ 
aiye wa gbogbo. 

76 Ati iwọ, ọmọ, woli Ọgá—ogo li a o ma pẹ̀ 
ọ: nitori iwọ ni yio Ṣaju Oluwa lati tún ọna rẹ̀ 
ṣe; 

77 Lati fi ìmọ igbala fun awọn enia rẹ̀ fun 
imukuro ẹ̀ṣẹ wọn, 

78 Nitori iyẹnu Ọlọrun wa; nipa eyiti ìla— 
òôrùn lati oke wá bojuwò wa, 

78 Lati fi imọlẹ fun awọn ti o joko li òkun— 
kun ati li ojiji ikú, ati lati fi ẹsẹ wa le ọna ala— 
fia. 

80 Ọmọ na si dàgba, o si le li ọkàn, o si wà 
ni ijù titi o fi di ọjọ ifihàn rẹ̀ fun Israeli. 


LUKU 1, 2 
1O SI ṣe li ọjọ wọnni, aṣẹ ti ọdọ Kesari 
Augustu jade wá pe, ki a kọ orukọ 
gbogbo aiye sinu iwe. 

2(Eyi ni ikọsinu—iwe ikini ti a ṣe nigbati 
Kireniu fi jẹ Balẹ Siria.) 

3 Gbogbo awọn enia si lọ lati kọ orukọ rẹ̀ 
sinu iwe, olukuluku si ilu ara rẹ̀. 

4 Josefu pẹlu si goke lati Nasareti ilu Galili 
lọ, si ilu Dafidi ni Judea, ti a npé ni Betlehe— 
mu; nitoriti iran ati idile Dafidi ni iṣe, 

5 Lati kọ orukọ rẹ̀, pẹlu Maria aya rẹ̀ afẹsọ— 
na, ti o tobi fun oyún. 

60 si ṣe, nigbati nwọn wà nibẹ̀, ọjọ rẹ̀ pé ti 
on o bí. 

7O si bí akọbi rẹ̀ ọmọkunrin, o si fi ọja wé 
e, o si tẹ̀ ẹ sinu ibujẹ ẹran; nitoriti àye kò si 
fun wọn ninu ile ẹ̀ro. 

8 Awọn oluṣọ—agutan mbẹ ni ilu na, nwọn 
nṣọ agbo agutan wọn li oru ni pápá ti nwọn 
ngbé. 

9 Sá si kiyesi i, angẹli Oluwa na yọ si wọn, 
ogo Oluwa si ràn yi wọn ká: ẹ̀ru si ba wọn 
gidigidi. 

10 Angẹli na si wi fun wọn pe, Má bẹ̀ru: 
sawò o, mo mu ihinrere ayò nla fun nyin Wá, 
ti yio ṣe ti enia gbogbo. 

11 Nitori a bí Olugbala fun nyin loni ni ilu 
Dafidi, ti iṣe Kristi Oluwa. 

12 Eyi ni yio si ṣe àmi fun nyin; ẹnyin Ô ri 
ọmọ-—ọwọ ti a fi ọja wé, o dubulẹ ni ibujẹ ẹran. 

13 Ọpọlọpọ ogun ọrun si yọ si angẹli na li 
ojijì, nwọn nyìn Ọlọrun, wipe, 

14 Ogo ni fun Ọlọrun loke ọrun, ati li aiye 
alafia, ifẹ inu rere si enia. 

15 O si ṣe, nigbati awọn angẹli na pada kuro 
lọdọ wọn lọ si ọrun, awọn ọkunrin oluṣọ— 
agutan na ba ara wọn sọ pe, Ẹ jẹ ki a lọ tàra si 
Betlehemu, ki a le ri ohun ti o ṣẹ, ti Oluwa fi— 
hàn fun wa. 

16 Nwọn si wá lọgan, nwọn si ri Maria, ati 
Josefu, ati ọmọ—ọwọ na, o dubulẹ ninu ibujẹ 
ẹran. 

17 Nigbati nwọn si ti ri i, nwọn sọ ohun ti a 
ti wi fun wọn nipa ti ọmọ yi. 

18 Ẹnu si yà gbogbo awọn ti o gbọ si nkan 
Wọnyi, ti a ti wi fun wọn lati ọdọ awọn oluṣọ— 
agutan wá. 

19 Ṣugbọn. Maria pa gbogbo nkan wọnyi 
m$, o nrò wọn ninu ọkàn rẹ̀. 

20 Awọn oluṣọ—agutan si pada lọ, nwọn nfi 
ogo fun Ọlọrun, nwọn si nyìn i, nitori ohun 
gbogbo ti nwọn ti gbé ati ti nwọn ti ri, bi a ti 
wi i fun wọn. 


LUKU 2, 3 

21 Nigbati ijọ mẹjọ si pé lati kọ ọmọ na nila, 
nwọn pẹ̀ orukọ rẹ̀ ni JESU, bi a ti sọ ọ tẹlẹ lati 
ọdọ angẹli na wá ki a to lôyun rẹ̀ ninu. 

22 Nigbati ọjọ iwẹnu Maria si pé gẹgẹ bi 
ofin Mose, nwọn gbé Jesu wá si Jerusalemu 
lati fi i fun Oluwa; 

23 (Bi a ti kọ ọ sinu ofin Oluwa pe, Gbogbo 
ọmọ ọkunrin ti o ṣe akọbi, on li a o pẹ̀ ni 
mimQ fun Oluwa;) 

24 Ati lati rubọ gẹgẹ bi eyi ti a wi ninu ofin 
Oluwa, Àdaba meji, tabi ọmọ ẹiyẹle meji. 

25Si kiyesi i, ọkunrin kan wà ni Jerusalemu, 
orukọ rẹ̀ a ma jẹ Simeoni; ọkunrin na si ṣe olôtọ 
ati olufọkànsin, o nreti itunu Israeli: Ẹmí Mimô6 
si bà le e. 

26 A si ti fihan a lati ọdọ Ẹmí Mim6ô na wá 
pe, on kì yio ri ikú, ki o to ri Kristi Oluwa. 

27O si ti ipa Ẹmí wá sinu tẹmpili: nigbati 
awọn obi rẹ̀ si gbé ọmọ na Jesu wá, lati ṣe fun 
u bi iṣe ofin. 

28 Nigbana li o gbé e li apa rẹ̀, o fi ibukun 
fun Ọlọrun, o ni, 

29 Oluwa, nigbayi li o to jọwọ ọmọ—ọdọ rẹ 
lọwọ lọ li alafia, gẹgẹ bi ẹrọ rẹ: 

30 Nitoriti oju mi ti ri igbala rẹ na, 

31 Ti iwọ ti pese silẹ niwaju enia gbogbo; 

32 Imọlẹ lati m6 si awọn Keferi, ati ogo Is— 
Taeli enia rẹ. 

33 Ẹnu si yà Josefu ati iya rẹ̀ si nkan ti a nsọ 
si i wọnyi. 

34 Simeoni si sure fun wọn, o si wi fun 
Maria iya rẹ̀ pe, Kiyesi i, a gbé ọmọ yi kalẹ fun 
iṣubu ati idide òpọ enia ni Israeli; ati fun ami 
ti a nsẹrọ òdi si; 

35 (Idà yio si gún iwọ na li ọkàn pẹlu,) ki a 
le fi ironu ọpọ ọkàn hàn. 

36 Ẹnikan si mbẹ, Anna woli, ọmọbinrin 
Fanueli, li ẹ̀ya Aseri: ọjọ ogbô rẹ̀ pò, o ti ba 
ọkọ gbé li ọdún meje lati igba wundia rẹ̀ 
wá; 

370 si ṣe opô ìwọn ọdún mẹrinlelọgọrin, 
ẹniti kò kuro ni tẹmpili, o si nfi awẹ ati adura 
sìn Ọlọrun lọsán ati loru. 

3BO si wọle li akokò na, o si dupẹ fun 
Oluwa pẹlu, o si sọrọ rẹ̀ fun gbogbo awọn ti o 
nreti idande Jerusalemu. 

39 Nigbati nwọn si ti ṣe nkan gbogbo tan 
gẹgẹ bi ofin Oluwa, nwọn pada lọ si Galili, si 
Nasareti ilu wọn. 

40 Ọmọ na si ndàgba, o si nlagbara, o si kún 
fun ọgbọn: ore—ọfẹ Ọlọrun si mbẹ lara rẹ̀. 

41 Awọn ôbi rẹ̀ a si má lọ si Jerusalemu li 
ọdọdún si ajọ irekọja. 


732 


42 Nigbati o si di ọmọ ọdún mejila, nwọn 
goke lọ si Jerusalemu gẹgẹ bi iṣe ajọ na. 

43 Nigbati ọjọ wọn si pé bi nwọn ti npada 
bọ, ọmọ na Jesu duro lẹhin ni Jerusalemu; 
Josefu ati iya rẹ̀ kò mọ. 

A44AṢugbọn nwọn ṣebi o wà li ẹgbẹ ẹ̀ro, 
nwọn rìn ìrin ọjọ kan; nwọn wá a kiri ninu 
awọn ará ati awọn ojulumò wọn. 

45 Nigbati nwọn kò si ri i, nwọn pada si 
Jerusalemu, nwọn nwá a kiri. 

ABO si ṣe, lẹhin ijọ mẹta nwọn ri i ninu 
tẹmpili o joko li arin awọn olukọni, o ngbọ ti 
wọn, o si mbi wọn l6re. 

47 Ẹnu si yà gbogbo awọn ti o gbẹ òrọ rẹ̀ fun 
oyé ati idahún rẹ̀. 

48 Nigbati nwọn si ri i, hà ṣe wọn: iya rẹ̀ si 
bi i pe, Ọmọ, eṣe ti iwọ fi ṣe wa bẹ? sawò o, 
baba rẹ ati emi ti nfi ibinujẹ wá ọ kiri. 

480 si dahùn wi fun wọn pe, Éṣe ti ẹnyin fi 
nwá mi kiri? ẹnyin kò mọ pe, emi kò le ṣàima 
wa nibi iṣẹ Baba mi? 

50 Ọrọ ti o sọ kò si yé wọn. 

51 O si ba wọn sọkalẹ lọ si Nasareti, o si fi 
ara balẹ fun wọn: ṣugbọn iya rẹ̀ pa gbogbo 
nkan wọnyi mọ ninu ọkàn rẹ̀. 

52 Jesu si npò li ọgbén, o si ndàgba, o si wà 
li ojurere li ọdọ Ọlọrun ati enia. 

3 1LI ọdún kẹdogun ijọba Tiberiu Kesari, 

nigbati Pontiu Pilatu jẹ Bálẹ, Judea, ti 
Herodu si jẹ tetrarki Galili, Filippi arakunrin 
rẹ̀ si jẹ tetrarki Iturea ati ti Trakoniti, Lisania 
si jẹ tetrarki Abilene, 

2 Ti Anna on Kaiafa nṣe olori awọn alufa, 
nigbana li ọrọ Ọlọrun tò Johannu ọmọ Saka— 
Tiah wá ni ijù. 

3 O si wá si gbogbo ilẹ ìha Jordani, o nwasu 
baptismu ironupiwada fun imukuro ẹ̀ṣẹ; 

4 Bi a ti kọ ọ ninu iwe ẹ̀Qrọ woli Isaiah pe, 
Ohùn ẹni ti nkigbe ni ijù, Ẹ tún òna Oluwa 
ṣe, ẹ mu ipa—ọna rẹ̀ tẹ. 

5 Gbogbo ọgbún li a o kún, gbogbo òke nla 
ati òke kekere li a o tẹ—bẹrẹ; wíwọ li a o ṣe ni 
títọ, ati òna palapala li a o sọ di kikuna; 

6 Gbogbo enia ni yio si ri igbala Ọlọrun. 

7 Nigbana li o wi fun ọpọ awọn enia ti o wá 
lati baptisi lọdọ rẹ̀ pe, Ẹnyin iran paramọlẹ, tali 
o kilọ fun nyin lati sá kuro ninu ibinu ti mbọ? 

83Nitorina ki ẹnyin ki o so eso ti o yẹ fun 
ironupiwada, ki ẹ má si ṣe bẹ̀rẹ si iwi ninu ara 
nyin pe, awa ni Abrahamu ni baba: ki emi ki 
o wi fun nyin, Ọlọrun le gbe ọmọ dide fun 
Abrahamu ninu okuta wọnyi. 


733 


9 Ati nisisiyi pẹlu, a fi áke le gbòngbo igi na: 
gbogbo igi ti kò ba so eso rere, a ke e lulẹ, a si 
wọ ọ jù sinu iná. 

10 Awọn enia si mbi i pe, Kini ki awa ki o 
ha ṣe? 

11 O dahùn o si wi fun wọn pe, Ẹniti o ba li 
ẹ̀wu meji, ki o fi ọkan fun ẹniti kò ni; ẹniti o 
ba si li onjẹ, ki o ṣe bẹ pẹlu. 

12 Awọn agbowode si tò ọ wá lati baptisi 
lọdọ rẹ̀, nwọn si bi i pe, Olukọni, kili awa o 
ha ṣe? 

130 si wi fun wọn pe, Ẹ máṣe fi agbara gbà 
jù bi a ti rán nyin lọ m€. 

14 Awọn ọmọ-ogun si bẹ̀re lọdọ rẹ̀, pe, Ati 
awa, kili awa o ṣe? O si wi fun wọn pe, Ẹ 
máṣe huwa ipá si ẹnikẹni, ki ẹ má si ṣe rẹ 
ẹnikẹni jẹ; ki owo onjẹ nyin to nyin. 

15 Bi awọn enia si ti nreti, ti gbogbo wọn si 
nrò ninu ara wọn nitori Johannu, bi on ni 
Kristi bi on kọ; 

16 Johannu dahùn o si wi fun gbogbo wọn 
pe, Lotọ li emi nfi omi baptisi nyin; ṣugbọn 
ẹniti o lagbarà ju mi lọ mbọ, okùn bàta ẹsẹ 
ẹniti emi ko to itú: on ni yio fi Ẹmí Mimẹ ati 
iná baptisi nyin: 

1? Ẹniti atẹ rẹ̀ mbẹ li ọwé rẹ̀, lati gbá ilẹ 
ipaka rẹ̀ mẹ toto, ki o si kô alikama rẹ̀ sinu 
aká; ṣugbọn ìyangbo ni yio fi iná ajôku sun. 

18 Ohun pipọ pẹlu li o si wasu fun awọn 
enia ni ọrọ iyanju rẹ̀. 

19 Ṣugbọn Herodu tetrarki, ti o bawi nitori 
Herodia aya Filippi arakunrin rẹ̀, ati nitori 
ohun buburu gbogbo ti Herodu ti ṣe, 

20 O fi eyi pari gbogbo rẹ̀ niti o fi Johannu 
sinu tubu. 

21 Nigbati a si baptisi awọn enia gbogbo 
tan, o si ṣe, a baptisi Jesu pẹlu, bi o ti ngba— 
dura, ọrun ṣí silẹ̀, 

22Ẹmí Mimọ si sọkalẹ si ori rẹ̀ li àwọ 
àdaba, ohùn kan si ti ọrun wá, ti o wipe, Iwọ 

23 Jesu tikararẹ̀ nto bi ẹni ìwọn ọgbọn ọdún, 
o jẹ (bi a ti fi pé) ọmọ Josefu, ti iṣe ọmọ Eli, 

24 Ti iṣe ọmọ Mattati, ti iṣe ọmọ Lefi, ti iṣe 
ọmọ Melki, ti iṣe ọmọ Janna, ti iṣe ọmọ Josefu, 

25 Ti iṣe ọmọ Mattatai, ti iṣe ọmọ Amosi, ti 
iṣe ọmọ Naumu, ti iṣe ọmọ Esli, ti iṣe ọmọ 
Naggai, 

26 Ti iṣe ọmọ Maati, ti iṣe ọmọ Mattatia, ti iṣe 
ọmọ Simei, ti iṣe ọmọ Josefu, ti iṣe ọmọ Juda, 

27 Ti iṣe ọmọ Joanna, ti iṣe ọmọ Resa, ti iṣe 
ọmọ Sorobabeli, ti iṣe ọmọ Salatieli, ti iṣe ọmọ 
Neri, 


LUKU 3, 4 
28 Ti iṣe ọmọ Melki, ti iṣe ọmọ Addi, ti iṣe 
ọmọ Kosamu, ti iṣe ọmọ Elmodamu, ti iṣe 
ọmọ Eri, 

28 Ti iṣe ọmọ Jose, ti iṣe ọmọ Elieseri, ti iṣe 
ọmọ Jorimu, ti iṣe ọmọ Mattati, ti iṣe ọmọ Lefi, 

30 Ti iṣe ọmọ Simeoni, ti iṣe ọmọ Juda, ti iṣe 
ọmọ Josefu, ti iṣe ọmọ Jonani, ti iṣe ọmọ 
Eliakimu, 

31 Ti iṣe ọmọ Melea, ti iṣe ọmọ Menani, ti iṣe 
ọmọ Mattata, ti iṣe ọmọ Natani, ti iṣe ọmọ 
Dafidi, 

32 Ti iṣe ọmọ Jesse, ti iṣe ọmọ Obedi, ti iṣe 
ọmọ Boasi, ti iṣe ọmọ Salmoni, ti iṣe ọmọ 
Naassoni, 

33 Ti iṣe ọmọ Aminadabu, ti iṣe ọmọ Aramu, 
ti iṣe ọmọ Esromu, ti iṣe ọmọ Faresi, ti iṣe ọmọ 
Juda, 

34 Ti iṣe ọmọ Jakọbu, ti iṣe ọmọ Isaaki, ti iṣe 
ọmọ Abrahamu, ti iṣe ọmọ Tera, ti iṣe ọmọ 
Nakoru, 

35 Ti iṣe ọmọ Saruku, ti iṣe ọmọ Ragau, ti 
iṣe ọmọ Faleki, ti iṣe ọmọ Eberi, ti iṣe ọmọ 
Sala, 

36 Ti iṣe ọmọ Kainani, ti iṣe ọmọ Arfaksadi, 
ti iṣe ọmọ Semu, ti iṣe ọmọ Noa, ti iṣe ọmọ 
Lameki, 

37 Ti iṣe ọmọ Metusala, ti iṣe ọmọ Enoku, ti 
iṣe ọmọ Jaredi, ti iṣe ọmọ Maleleeli, ti iṣe 
ọmọ Kainani, 

38 Ti iṣe ọmọ Enosi, ti iṣe ọmọ Seti, ti iṣe 
ọmọ Adamu, ti iṣe ọmọ Ọlọrun. 


1JESU si kún fun Ẹmí Mim, o pada ti 
Jordani wá, a si ti ọwọ Ẹmí dari rẹ̀ si ijù; 

2 Ogoji ọjọ li a fi dán a wò lọwọ ṣu. Kò si jẹ 
ohunkohun li ọjọ wọnni: nigbati nwọn si 
pari, lẹhinna li ebi wá npa a. 

3 Eṣu si wi fun u pe, Bi iwọ ba ṣe Ọmọ 
Ọlọrun, paṣẹ fun okuta yi ki o di akara. 

4 Jesu si dahùn wi fun u pe, A ti kọwe rẹ 
pe, Enia kì yio wà láye nipa akara nikan, 
bikoṣe nipa gbogbo òrọ Ọlọrun. 

5 Eṣu si mu u re ori òke giga, o si fi gbogbo 
ilẹ—ọba aiye hàn a ni iṣẹju kan. 

6 Eṣu si wi fun u pe, Iwọ li emi o fi gbogbo 
agbara yi ati ogo wọn fun: gbogbo rẹ̀ li a sá ti 
fifun mi; ẹnikẹni ti o ba si wù mi, emi a fi i fun. 

7 Njẹ bi iwọ ba foribalẹ fun mi, gbogbo rẹ̀ ni 
yio jẹ tirẹ. 

8 Jesu si dahùn o si wi fun u pe, Kuro lẹhin 
mi, Satani, nitoriti a kọwe rẹ̀ pe, Iwọ foribalẹ 
fun Oluwa Ọlọrun rẹ, on nikanṣoṣo ni ki iwọ 
ki o si ma sìn. 


LUKU 4, 5 


SO si mu u lọ si Jerusalemu, o si gbé e le 
ṣonṣo tẹmpili, o si wi fun u pe, Bi iwọ ba ṣe 
Ọmọ Ọlọrun, bẹ̀ silẹ fun ara rẹ lati ihinyi lọ: 

10A sá ti kọwe rẹ̀ pe, Yio paṣẹ fun awọn 
angẹli rẹ̀ nitori rẹ, lati ma ṣe itọju rẹ: 

11 Ati pe li ọwẹ wọn ni nwọn o gbé ọ soke, 
ki iwọ ki o má ba fi ẹsẹ rẹ gbún okuta. 

12 Jesu si dahùn o wi fun u pe, A ti sọ pe, 
Iwọ kò gbọdọ dán Oluwa Ọlọrun rẹ wò. 

134 Nigbati Eṣu si pari idanwò na gbogbo, o 
fi i silẹ lọ di sá kan. 

14Ji Jesu si fi agbara Ẹmí pada wá si Galili: 
okikí rẹ̀ si kàn kalẹ ni gbogbo àgbegbe ti o yiká. 

150 si nkọni ninu sinagogu wọn; a nyìn i 
logo lati ọdọ gbogbo awọn enia wá. 

16 TO si wá si Nasareti, nibiti a gbé ti tẹ ọ 
dàgba: bi iṣe rẹ̀ ti ri, o si wò inu sinagogu lọ li 
ọjọ isimi, o si dide lati kàwe. 

17 A si fi iwe woli Isaiah fun u. Nigbati o si 
ṣí iwe na, o ri ibiti a gbé kọ ọ pe, 

18 Ẹmi Oluwa mbẹ lara mi, nitoriti o fi ami 
orôòro yàn mi lati wasu ihinrere fun awọn 
òtoṣi; o ti rán mi wá lati ṣe iwosan awọn ọkàn 
onirobinujẹ, lati wasu idasilẹ fun awọn igbe— 
kun, itunriran fun awọn afọju, ati lati jọwọ 
awọn ti a pa lara lọwọ. 

19 Lati kede ọdún itẹwọgba Oluwa. 

20 O si pa iwe na de, o tun fi i fun iranṣẹ, o 
si joko. Gbogbo awọn ti o mbẹ ninu sinagogu 
si tẹjumọ ọ. 

20 si bẹ̀rẹ si iwi fun wọn pe, Loni ni 
Iwe—mimọ yi ṣẹ li etí nyin. 

22 Gbogbo wọn si jẹri rẹ̀, ha si ṣe wọn si òrọ 
ore-ọfẹ ti njade li ẹnu rẹ̀. Nwọn si wipe, 
Ọmọ Josefu kẹ yi? 

230 si wi fun wọn pe, Lotọ li ẹnyin o pa 
owe yi si mi pe, Oniṣegun, wò ara rẹ sàn: 
ohunkohun ti awa gb pe o ti ọwọ rẹ ṣe ni 
Kapernaumu, ṣe e nihinyi pẹlu ni ilẹ ara rẹ. 

240 si wipe, Lôtọ ni mo wi fun nyin, Kò si 
Woli ti a tẹwọgbà ni ilẹ baba rẹ̀. 

25 Ṣugbọn mo wi fun nyin nitôtọ, opô pipọ 
li o wà ni Israeli nigba ọjọ woli Elijah, nigbati 
ọrun fi sé li ọdún mẹta on oṣu mẹfa, nigbati 
ìyan nla fi mu ká ilẹ gbogbo; 

26 Kò si si ẹnikan ninu wọn ti a rán Elijah 
si, bikoṣe si obinrin opô kan ni Sarefati, ilu 
kan ni Sidoni. 

27 Ati adẹtẹ̀ pipọ ni mbẹ ni Israeli nigba 
woli Eliṣa; kò si si ọkan ninu wọn ti a 
wẹnumẹ̀, bikoṣe Naamani ara Siria. 

28 Nigbati gbogbo awọn ti o wà ninu 
sinagogu gbẹ nkan wọnyi, inu ru wọn ṣÙṣú, 


734 


28 Nwọn si dide, nwọn tì i sode si ẹhin ilu, 
nwọn si fa a lọ si bẹ̀be òke nibiti nwọn gbé tẹ̀ 
ilu wọn do, ki nwọn ba le tari rẹ̀ li ogedengbe. 

30 Ṣugbọn o kọja larin wọn, o ba tirẹ̀ lọ. 

31 O si sọkalẹ wá si Kapernaumu, ilu kan ni 
Galili, o si nk6 wọn li ọjọ isimi. 

32 Ẹnu si yà wọn si ẹkọ rẹ̀: nitori taṣẹ—taṣẹ 
li ẹ̀rọ rẹ̀. 

33 Ọkunrin kan si wà ninu sinagogu, ẹniti 
o li ẹmi aimẹ, o kigbe li ohiin rara, 

340 ni, Jọwọ wa jẹ; kini ṣe tawa tirẹ, Jesu 
ara Nasareti? iwọ wá lati pa wa run? emi mọ 
ẹniti iwọ iṣe; Ẹni MimQ Ọlọrun. 

35 Jesu si ba a wi, o ni, Pa ẹnu rẹ mé, ki o si 
jade lara rẹ̀. Nigbati ẹmí eṣu na si gbé e ṣanlẹ 
li awujọ, o jade kuro lara rẹ̀, kò si pa a lara. 

36 Ha si ṣe gbogbo wọn nwọn si mba ara 
wọn sọ, wipe, Ọrọ kili eyi! nitori pẹlu aṣẹ ati 
agbara li o fi ba awọn ẹmi aimQô wi, nwọn si 
jade kuro. 

37 Okikí rẹ̀ si kàn nibi gbogbo li àgbegbe ilẹ 
na yiká. 

38 TNigbati o si dide kuro ninu sinagogu, o 
si wò ile Simoni lọ; iba si ti dá iya aya Simoni 
bulẹ; nwọn si bẹ̀ ẹ nitori rẹ̀. 

380 si duro tirisi i, o ba ibà na wi; ibà si jọwọ 
rẹ̀ lọwọ: o si dide lọgan, o nṣe iranṣẹ fun wọn. 

40 TiNigbati 6rùn si nwò, gbogbo awọn ẹniti 
o ni olokunrun ti o li arunkarun, nwọn mu 
wọn tò ọ wá; o si fi ọwọ le olukuluku wọn, o 
si mu wọn larada. 

41 Awọn ẹmi eṣu si jade lara ẹni pipọ pẹlu, 
nwọn nkigbe, nwọn si nwipe, Iwọ ni Kristi 
Ọmọ Ọlọrun. O si mba wọn wi, kò si jẹ ki 
nwọn ki o fọhun: nitoriti nwọn mò pe Kristi 
ni iṣe. 

42 Nigbati ilẹ si mẹ, o dide lọ si ibi ijù: ijọ 
enia si nwá a kiri, nwọn si tò ọ wá, nwọn si 
da a duro, nitori ki o má ba lọ kuro lọdọ wọn. 

43 Ṣugbọn o si wi fun wọn pe, Emi kò le 
Ṣaima wasu ijọba Ọlọrun fun ilu miran pẹlu: 
nitorina li a sá ṣe rán mi. 


44 O si nwasu ninu sinagogu ti Galili. 

5 1O si ṣe, nigbati ijọ enia ṣu mẹ ọ lati gb 
ọrọ Ọlọrun, ti o si duro leti adagun 
Genesareti, 

2O ri ọkọ meji ti nwọn gún leti adagun: 
ṣugbọn awọn apẹja sọkalẹ kuro ninu wọn, 
nwọn nfò àwọn wọn. 

30 si wò ọkan ninu awọn ọkò na, ti iṣe ti 
Simoni, o si bẹ̀ ẹ ki o tẹ̀ si ẹhin diẹ kuro ni ilẹ. 
O si joko, o si nkọ ijọ enia lati inu ọkẹ na. 


735 


4 Bi o si ti dakẹ ọrọ isọ, o Wi fun Simoni pe, 
Tì si ibu, ki o si jù àwọn nyin si isalẹ fun akopò. 

5 Simoni si dahùn o si Wi fun u pe, Olukọni, 
gbogbo oru aná li awa fi ṣìṣẹ, awa kò si mú 
nkan: ṣugbọn nitori ọrọ rẹ emi ô jù àwọn na si 
isalẹ. 

6 Nigbati nwọn si ti ṣe eyi, nwọn kô ọpọlọ-— 
pọ ẹja: àwọn wọn si ya. 

T Nwọn si ṣapẹrẹ si ẹgbẹ wọn, ti o wà li ọkò 
keji, ki nwọn ki o wá ràn wọn lọwọ. Nwọn si 
wá, nwọn si kún ọkò mejeji, bẹni nwọn bẹ̀rẹ 
si irì. 

8 Nigbati Simoni Peteru si ri i, o wolẹ lẹba 
€kun Jesu, o Wipe, Lọ kuro lọdọ mi; nitori 
ẹlẹṣẹ ni mi, Oluwa. 

9 Hà si ṣe e, ati gbogbo awọn ti mbẹ pẹlu rẹ̀, 
fun akopò ẹja ti nwọn kò: 

10 Bẹ ni Jakọbu ati Johannu awọn ọmọ 
Sebede, ti nṣe olupẹja pọ pẹlu Simoni. Jesu si 
wi fun Simoni pe, Má bẹ̀ru; lati isisiyi lọ iwọ 
o ma mú enia. 

11 Nigbati nwọn si ti mu ọkò wọn de ilẹ, 
nwọn fi gbogbo rẹ̀ silẹ, nwọn si tò ọ lẹhin lọ. 

12 JO si ṣe, nigbati o wò ilu kan, kiyesi i, 
ọkunrin kan ti ẹ̀tẹ bò: nigbati o ri Jesu, o 
wolẹ, o si mbẹ̀ ẹ, wipe, Oluwa, bi iwọ ba fẹ, 
iwọ le sọ mi di mim€. 

130 si nà ọwẹ̀ rẹ̀, o fi kàn a, o ni, Mo fẹ: 
iwọ di mimQ. Lọgan ẹ̀tẹ si fi i silẹ lọ. 

140 si kílọ fun u pe, ki o máṣe sọ fun 
ẹnikan: ṣugbọn ki o lọ, ki o si fi ara rẹ hàn fun 
alufa, ki o si ta ọrẹ fun iwẹnum€ rẹ, gẹgẹ bi 
Mose ti paṣẹ fun ẹrí si wọn. 

15 Ṣugbọn si iwaju li ok?kí rẹ̀ nkàn kalẹ: òpọ 
ijọ enia si jumọ pade lati gbẹ òrọ rẹ̀, ati lati 
gbà dida ara lọdọ rẹ̀ kuro lọwọ ailera wọn. 

16 JO si yẹra si ijù, o si gbadura. 

17 O si ṣe ni ijọ kan, bi o si ti nkẹni, awọn 
Farisi ati awọn amofin joko ni ìha ibẹ̀, awọn ti 
o ti ilu Galiti gbogbo, ati Judea, ati Jerusalemu 
Wá: agbara Oluwa si mbẹ lati mu wọn larada. 

18 TiSá si kiyesi i, awọn ọkunrin gbé ọkun— 
rin kan ti o lẹ̀gba wá lori akete: nwọn nwá 
òna ati gbé e wọle, ati lati tẹ ẹ siwaju rẹ̀. 

18 Nigbati nwọn kò si ri òna ti nwọn iba fi 
gbé e wọle nitori ijọ enia, nwọn gùn oke àja 
ile lọ, nwọn sò ọ kalẹ li alafo àja ti on ti akete 
rẹ̀ larin niwaju Jesu. 

20 Nigbati o si ri igbagbẹ wọn, o wi fun u 
pe, Ọkunrin yi, a dari ẹ̀ṣẹ rẹ jì ọ. 

21 Awọn akọwe ati awọn Farisi bẹ̀rẹ si 
igberò, Wipe, Tali eleyi ti nsọ ọrọ—odi? Tali o 
le dari ẹ̀ṣẹ jìni bikoṣe Ọlọrun nikanṣoṣo? 


LUKU. 5 


22 Ṣugbọn nigbati Jesu mò ìro inu wọn, o 
dahùn o si wi fun wọn pe, Kili ẹnyin nrò ninu 
ọkàn nyìn? 

23 Ewo li o ya jù, lati wipe, A dari ẹ̀ṣẹ rẹ jì ọ; 
tabi lati wipe, Dide ki iwọ ki o si ma rìn? 

24 Ṣugbọn ki ẹnyin ki o le mọ pe, Ọmọ-— 
enia li agbara li aiye lati dari ẹ̀ṣẹ jìni, (o wi fun 
ẹlẹgba na pe,) Mo wi fun ọ, Dide, si gbé akete 
rẹ, ki o si lọ si ile rẹ. 

250 si dide lọgan niwaju wọn, o gbé ohun ti 
o dubulẹ le, o si lọ si ile rẹ̀, o nyìn Ọlọrun logo. 

26 Ẹnu si yà gbogbo wọn, nwọn si nyìn 
Ọlọrun logo, ẹ̀ru si bà wọn, nwọn nwWipe, 
Awa ri ohun abàmi loni. 

27 Lẹhin nkan wọnyi o jade lọ, o si ri agbo— 
wode kan ti a npe ni Lefi, o joko ni bode: o si 
wi fun u pe, Má tò mi lẹhin. 

28 O si fi gbogbo nkan silẹ, o dide, o si ntò ọ 
lẹhin. 

28 1 efi si se àse nla fun u ni ile rẹ̀: òpọ ijọ 
awọn agbowode, ati awọn ẹlomiran mbẹ nibẹ̀ 
ti nwọn ba wọn joko. 

30 Ṣugbọn awọn akọwe, ati awọn Farisi 
nkùn si awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀, wipe, EÉṣe ti 
ẹnyin fi mbá awọn agbowode ati awọn ẹlẹṣẹ 
jẹ, ti ẹ mba wọn mu. 

31 Jesu dahùn o si wi fun wọn pe, Awọn ti 
ara wọn dá kò wá oniṣegun, bikoṣe awọn ti 
ara wọn kò da. 

32Emi kò wá ipẹ̀ awọn olododo, bikoṣe 
awọn ẹlẹṣẹ si ironupiwada. 

33 TINwọn si bi i pe, Fṣe ti awọn ọmọ—ẹhin 
Johannu fi ngbàwẹ nigbakugba, ti nwọn a si 
ma gbadura, gẹgẹ bẹ si ni awọn ọmọ-ẹhin 
awọn. Farisi; ṣugbọn awọn tirẹ njẹ, nwọn 
nmu? 

34 O si wi fun wọn pe, Ẹnyin le mu ki awọn 
ọmọ ile iyawo gbàwẹ, nigbati ọkọ iyawo mbẹ 
lọdọ wọn? 

35Ṣugbọn ọjọ mbọ nigbati a o gbà ọkọ 
iyawo lọwọ wọn, nigbana ni nwọn o si gbàwẹ 
ni ijọ wọnni. 

36 JIO si pa owe kan fun wọn pẹlu pe, Kò si 
ẹniti ifi idása aṣọ titun lẹ ogbologbo ẹ̀wu; 
bikoṣepe titun fà a ya, ati pẹlu idásà titun kò si 
ba ogbologbo aṣọ rẹ. 

37 Kò si si ẹniti ifi ọti—waini titun sinu ogbo— 
logbo ìgo; bikoṣepe ọti—Waini titun bẹ̀ ìgo na, a 
si danù, ìgo a si bajẹ. 

38 Ṣugbọn ọti—waini titun li a ifi sinu igo 
titun; awọn mejeji a si ṣe dede. 

38 Kò si si ẹniti imu ìsà ọti—waini tan, ti o si 
fẹ titun lojukanna: nitoriti o ni, ìsà san jù. 


LUKU 6 
TO si ṣe li ọjọ isimi keji lẹhin ekini, Jesu 
kọja larin oko ọkà; awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ si 

nya ipẹ ọkà, nwọn nfi ọwọ ra a jẹ. 

2 Awọn kan ninu awọn Farisi si wi fun wọn 
pe, Éṣe ti ẹnyin fi nṣe eyi ti kò yẹ lati ṣe li ọjọ 
isimi? 

3 Jesu si da wọn li ohùn, wipe, Ẹnyin kò 
kawe to bi eyi, bi Dafidi ti ṣe, nigbati ebi npa 
on tikararẹ̀ ati awọn ti o wà lọdọ rẹ̀; 

4 Bi o ti wò ile Ọlọrun lọ, ti o si mu akara 
ifihàn ti o jẹ, ti o si fifun awọn ti mbẹ lọdọ rẹ̀ 
pẹlu; ti kò yẹ fun u lati jẹ, bikoṣe fun awọn 
alufa nikanṣoṣo? 

SO si wi fun wọn pe, Ọmọ—enia li oluwa 
ọjọ isimi. 

60 si ṣe li ọjọ isimi miran, ti o wò inu 
sinagogu lọ, o si nkẹni: ọkunrin kan si mbẹ 
nibẹ̀ ti ọwọ rẹ̀ ọtún rọ. 

T Ati awọn akọwe ati awọn Farisi nṣọ ọ, bi 
yio mu u larada li ọjọ isimi; ki nwọn ki o le ri 
ọna ati fi i sùn. 

8Ṣugbọn o mò ìro inu wọn, o si Wi fun 
ọkunrin na ti ọwọ rẹ̀ rọ pe, Dide, ki o si duro 
larin. O si dide duro. 

9 Nigbana ni Jesu wi fun wọn pe, Emi o bi 
nyin lére ohunkan; O tẹ̀ lati má ṣe ore li ọjọ 
isimi, tabi lati má ṣe buburu? lati gbà ẹmí là, 
tabi lati pa a run? 

10 Nigbati o si wò gbogbo wọn yiká, o wi 
fun ọkunrin na pe, Nà ọwọ rẹ. O si ṣe bẹ̀: 
ỌWỌ rẹ̀ si pada bọ sipò gẹgẹ bi ekeji. 

11 Nwọn si kún fun ibinu gbigbona; nwọn 
si ba ara wọn rò ohun ti awọn iba ṣe si Jesu. 

120 si ṣe ni ijọ wọnni, o lọ si ori òke lọ 
igbadura, o si fi gbogbo oru na gbadura si 
Ọlọrun. 

13 qNigbati ilẹ si mẹ, o pẹ̀ awọn ọmọ—ẹhin 
rẹ̀: ninu wọn li o si yàn mejila, ti o si sọ ni 
Aposteli; 

14 Simoni, (ẹniti o si sọ ni Peteru,) ati 
Anderu arakunrin rẹ̀, Jakọbu ati Johannu, 
Filippi ati Bartolomeu, 

15 Matteu ati Tomasi, Jakọbu ọmọ Alfeu, ati 
Simoni ti a npe ni Selote, 

16 Ati Juda arakunrin. Jakọbu, ati Judasi 
Iskariotu ti iṣe onikupani. 

17 JO si ba wọn sọkalẹ, o si duro ni pẹ̀tẹlẹ, 
pẹlu ọpọ awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀, ati òpọ ijọ enia, 
lati gbogbo Judea, ati Jerusalemu, ati àgbegbe 
Tire on Sidoni, ti nwọn wá lati gbọ òrọ rẹ̀, ati 
lati gbà dida ara kuro ninu arùn wọn; 

18 Ati awọn ti ara kan fun ẹmi aim€6: a si mu 
wọn larada. 


736 


19 Gbogbo ijọ enia si nfẹ fi ọwọ kàn a; 
nitoriti aṣẹ njade lara rẹ̀, o si mu gbogbo wọn 
larada. 

20 Ti Nigbati o si gbé oju rẹ̀ soke si awọn 
ọmọ-ẹhin rẹ̀, o ni, Alabukun-fun li ẹnyin 
òtoṣi: nitori ti nyin ni ijọba Ọlọrun. 

21 Alabukun-fun li ẹnyin ti ebi npa nisisiyi: 
nitoriti ẹ ô yo. Alabukun-fun li ẹnyin ti 
nsọkun nisisiyi: nitoriti ẹnyin ô rẹrin. 

22 Alabukun-fun li ẹnyin, nigbati awọn 
enia ba korira nyin, ti nwọn ba yà nyin kuro 
ninu ẹgbẹ wọn, ti nwọn ba gàn nyin, ti nwọn 
ba ta orukọ nyin nù bi ohun buburu, nitori 
Ọmọ-enia. 

23 Ki ẹnyin ki o yò ni ijọ na, ki ẹnyin ki o si 
fò soke fun ayò: sá wò o, ẹ̀re nyin pò li ọrun: 
nitori bẹ gẹgẹ li awọn baba wọn ṣe si awọn 
woli. 

24 Ṣugbọn egbé ni fun ẹnyin ọlọrọ! nitoriti 
ẹnyin ti ri irọra nyin na. 

25 Egbé ni fun ẹnyin ti o yé! nitoriti ebi yio 
pa nyin. Egbé ni fun ẹnyin ti nrẹrin nisisiyi! 
nitoriti ẹnyin o gbàwẹ, ẹnyin o si sọkun. 

26 Egbé ni fun nyin, nigbati gbogbo enia ba 
nsọrọ nyin ni rere! nitori bẹ gẹgẹ li awọn 
baba wọn ṣe si awọn eke woli. 

21 IṢugbọn mo wi fun ẹnyin ti ngbỌ, Ẹ fẹ 
awọn ọtá nyin, ṣore fun awọn ti o korira nyin. 

28 Sure fun awọn ti nfi nyin ré, si gbadura 
fun awọn ti nkẹgan nyin. 

28 Ẹniti o ba si lù ọ ni ẹrẹkẹ kan, pa ekeji dà 
si i pẹlu; ati ẹniti o gbà agbada rẹ, máṣe da a 
duro lati gbà àwọtẹlẹ rẹ pẹlu. 

30 Si fifun gbogbo ẹniti o tọrọ lọdọ rẹ; lọdọ 
ẹniti o si kô ọ li ẹrù, má si ṣe pada bẹ̀re. 

31 Gẹgẹ bi ẹnyin si ti fẹ ki enia ki o ṣe si 
nyin, ki ẹnyin ki o si ṣe bẹ si wọn pẹlu. 

32 Njẹ bi ẹnyin ba fẹ awọn ti o fẹ nyin, ọpẹ 
kili ẹnyin ni? awọn ẹlẹṣẹ pẹlu nfẹ awọn ti o 
fẹ wọn. 

33 Bi ẹnyin si ṣore fun awọn ti o ṣore fun 
nyin, ọpẹ kili ẹnyin ni? awọn ẹlẹṣẹ pẹlu nṣe 
bẹ gẹgẹ. 

34 Bi ẹnyin si win wọn ni nkan lọwọ ẹniti 
ẹnyin ô reti ati ri gbà pada, ọpé€ kili ẹnyin ni? 
awọn ẹlẹṣẹ pẹlu nwin ẹlẹṣẹ, ki nwọn ki o le 
gbà iwọn bẹ pada. 

35 Ṣugbọn ki ẹnyin ki o fẹ awọn ọtá nyin, ki 
ẹnyin ki o si ṣore, ki ẹnyin ki o si winni, ki 
ẹnyin ki o máṣe reti ati ri nkan gbà pada; ẹ̀re 
nyin yio si pọ, awọn ọmọ Ọgá—ogo li a o si ma 
pẹ̀ nyin: nitoriti o ṣeun fun alaimore ati fun 
ẹni—buburu. 


737 


36 Njẹ ki ẹnyin ki o li anu, gẹgẹ bi Baba 
nyin si ti li anu. 

37Ẹ máṣe dani li ẹjọ, a kì yio si da nyin li 
ẹjọ: ẹ máṣe dani li ẹbi, a kì yio si da nyin li 
ẹbi: ẹ dariji, a o si darijì nyin: 

3BẸ fifun ni, a o si fifun nyin; oṣuwọn 
daradara, akìmọlẹ, ati amipọ, akún—wọsilẹ, li 
a o wòn si àiya nyin; nitori oṣuwọn na ti 
ẹnyin fi wòn, on li a o pada fi wọn fun nyin. 

3980 si pa owe kan fun wọn, Afọju le ṣe 
amòna afọju? awọn mejeji kì yio ṣubu sinu 
ihò? 

40 Ẹniti a nké ki ijù olukọ rẹ̀ lọ: ṣugbọn 
olukuluku ẹniti o ba pé, yio dabi olukẹ rẹ̀. 

a Éṣe ti iwọ si nwò ẹrún igi ti mbẹ li oju 
arakunrin rẹ, ṣugbọn iwọ kò kiyesi ìti igi ti 
mbẹ li oju ara rẹ? 

42 Tabi iwọ o ti ṣe le wi fun arakunrin rẹ pe, 
Arakunrin, jẹ ki emi ki o yọ ẹrún igi ti mbẹ li 
oju rẹ, nigbati iwọ tikararẹ kò kiyesi ìti igi ti 
mbẹ li oju ara rẹ? iwọ agabagebe, tẹ̀tekọ yọ ìti 
igi jade kuro li oju ara rẹ na, nigbana ni iwọ o 
si to riran gbangba lati yọ ẹrún igi kuro ti mbẹ 
li oju arakunrin rẹ. 

43 Nitori igi rere ki iso eso buburu; bẹni igi 
buburu kì iso eso rere. 

44 Olukuluku igi li a ifi eso rẹ̀ mò; nitori lori 
ẹgún oṣuṣu, enia ki iká eso ọpọtọ bẹni lori 
ẹgún ọgaàn a kì iká eso ajara. 

45 Enia rere lati inu iṣura rere ọkàn rẹ̀ ni 
imu ohun rere jade wá; ati enia buburu lati 
Inu iṣura buburu ọkàn rẹ̀ ni imu ohun buburu 
jade wá: nitori lati òpọlọpọ ohun ọkàn li ẹnu 
rẹ̀ isọ. 

46 JÉsitiṣe ti ẹnyin npe mi li Oluwa, Olu— 
wa, ti ẹnyin kò si ṣe ohun ti mo Wi? 

41 Ẹnikẹni ti o tọ mi wá, ti o si ngbo òrọ mi, 
ti o si nṣe e, emi o fi ẹniti o jọ hàn nyin: 

48 O jọ ọkunrin kan ti o kẹ ile, ti o si walẹ 
jìn, ti o si fi ipilẹ sọlẹ lori apata: nigbati kíkun 
omi de, igbi—omi bilù ile na, kò si le mì i: 
nitoriti a fi ipilẹ rẹ̀ sọlẹ lori apata. 

49 Ṣugbọn ẹniti o gbẹ, ti kò si ṣe, o dabi 
ọkunrin ti o kẹ ile si ori ilẹ laini ipilẹ; nigbati 
igbi—omi bilù u, lọgan o si wô; iwé ile na si pọ. 


7 1NIGBATI o si pari gbogbo Ọrọ rẹ̀ li eti 
awọn enia, o wò Kapernaumu lọ. 
2Ọmọ-—ọdọ balogun ọrún kan, ti o ṣọwọn 
fun u, o ṣaisàn, o nkú lọ. 
3Nigbati o si gburô Jesu, o rán awọn 
agbagba Ju si i, o mbẹ̀ ẹ pe, ki o máṣai wá mu 
ọmọ-ọdọ on larada. 


LUKU. 6, 7 
4 Nigbati nwọn si de ọdọ Jesu, nwọn fi itara 
bẹ̀ ẹ, wipe, O yẹ li ẹniti on iba ṣe eyi fun: 

5 Nitoriti o fẹran orilẹ-ede wa, o si ti Kẹ 
sinagogu kan fun wa. 

6 Jesu si mba wọn lọ. Nigbati kò si jìn si eti 
ile mẹ, balogun ọrún na rán awọn ọrẹ si i, 
Wipe, Oluwa, má yọ ara rẹ lẹnu: nitoriti emi 
kò to ti iwọ iba fi wò abẹ orule mi: 

7 Nitorina emi kò si rò pe emi na yẹ lati tò ọ 
wá: ṣugbọn sọ ni gbolohùn kan, a o si mu 
ọmọ-ọdọ mi larada. 

8 Nitori emi na pẹlu jẹ ẹniti a fi si abẹ aṣẹ, ti 
o li ọmọ—ogun li ẹhin mi, mo wi fun ọkan pe, 
Lọ, a si lọ; ati fun omiran pe, Wá, a si wá; ati 
fun ọmọ—ọdọ mi pe, Ṣe eyi, a si ṣe e. 

9 Nigbati Jesu gbé nkan wọnni, ẹnu yà a si 
i, o si yipada si ijọ enia ti ntọ ọ lẹhin, o wipe, 
Mo wi fun nyin, emi kò ri irú igbagb6 nla bi 
eyi ninu awọn enia Israeli. 

10 Nigbati awọn onṣẹ si pada re ile, nwọn 
ba ọmọ-—ọdọ na ti nṣaisàn, ara rẹ̀ ti da. 

ti AO si ṣe ni ijọ keji, o lọ si ilu kan ti a npẹ̀ 
ni Naini; awọn pipọ ninu awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ 
si mba a lọ ati òpọ ijọ enia. 

12 Bi o si ti sunmọ ẹnu bode ilu na, si kiyesi i, 
nwọn ngbé okú kan jade, ọmọ kanṣoṣo na ti iya 
rẹ̀, o si jẹ opô: òpọ ijọ enia ilu na si wà pẹlu rẹ̀. 

13 Nigbati Oluwa si ri i, anu rẹ̀ ṣe e, o si WÍ 
fun u pe, Má sọkun mQ. 

140 si wá, o si fi ọwọ tẹ aga posi na: awọn 
ti si nrù u duro jẹ. O si wipe, Ọdọmọkunrin, 
mo Wi fun ọ, Dide. 

15 Ẹniti o kú na si dide joko, o bẹ̀rẹ si ohùn 
ifò. O si fà a le iya rẹ̀ lọwọ. 

16 Ẹrù si ba gbogbo wọn: nwọn si nyìn 
Ọlọrun logo, wipe, Woli nla dide ninu wa; ati 
pe, Ọlọrun si wa ibẹ̀ awọn enia rẹ̀ W0. 

17 Okikí rẹ̀ si kàn ni gbogbo Judea, ati 
gbogbo àgbegbe ti o yiká. 

18 Awọn. ọmọ-ẹhin Johannu si fi ninu 
gbogbo nkan wọnyi hàn fun u. 

18 TINigbati Johannu si pẹ awọn meji ninu 
awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀, o rán wọn sọdọ Jesu, Wipe, 
Iwọ li ẹniti mbò, tabi ki a ma reti ẹlomiran? 

20 Nigbati awọn ọkunrin na si de ọdọ rẹ̀, 
nwọn ni, Johannu Baptisti rán wa sọdọ rẹ, 
Wipe, Iwọ li ẹniti mbọ, tabi ki a ma reti 
ẹlomiran? 

21 Ni wakati na, o si ṣe dida ara ọpọlọpọ 
enia ninu aisan, ati arun, ati ẹmi buburu; o si 
fi iriran fun ọpọlọpọ awọn afọju. 

22 Jesu si dahùn o wi fun wọn pe, Ẹ pada lọ, 
ẹ ròhin nkan ti ẹnyin ri, ti ẹnyin si gbẹ fun 


LUKU. 7,8 


Johannu: awọn afọju nriran, awọn amukun 
nrìn Ṣaṣa, a sọ awọn adẹtẹ̀ di mimọ, awọn 
aditi ngbọran, a njí awọn okú dide, ati fun 
awọn òtoṣi li a nwasu ihinrere. 

23 Alabukun-fun si li ẹnikẹni ti ki yio kọsẹ̀ 
lara mi. 

24 TINigbati awọn onṣẹ Johannu pada lọ, o 
bẹ̀rẹ si isọ fun ijọ enia niti Johannu pe, Kili 
ẹnyin jade rẹ̀ ijù lọ iwò? ifefe ti afẹfẹ nmì? 

25 Ṣugbọn kili ẹnyin jade lọ iwò? ọkunrin ti 
a wò li aṣọ fẹlẹfẹlẹ? wò o, awọn ti a wò li aṣọ 
ogo, ti nwọn si njaiye, mbẹ li afin ọba. 

26 Ṣugbọn kili ẹnyin jade lọ iwò? woli? l6tọ 
ni mo wi fun nyin, o si jù woli lọ. 

27 Eyiyi li ẹniti a ti kọwe nitori rẹ̀ pe, Wò o, 
mo rán onṣẹ mi siwaju rẹ, ẹniti yio tún òna rẹ 
ṣe niwaju rẹ. 

28 Mo wi fun nyin, ninu awọn ti a bí ninu 
obinrin, kò si woli ti o pòju Johannu Baptisti 
lọ: ṣugbọn ẹniti o kerejulọ ni ijọba Ọlọrun, o 
pọju u lọ. 

29 Gbogbo awọn enia ti o gb6 ati awọn 
agbowode, nwọn da Ọlọrun lare, nitori a ti fi 
baptismu Johannu baptisi wọn. 

30 Ṣugbọn awọn Farisi ati awọn amofin kọ 
ìmọ Ọlọrun fun ara wọn, a kò baptisi wọn 
lọdọ rẹ̀. 

31 TOluwa si wipe, Kili emi iba fi awọn 
enia iran yi wé? kini nwọn si jọ? 

32 Nwọn dabi awọn ọmọ kekere ti o joko ni 
ibi ọjà, ti nwọn si nkọ si ara wọn, ti nwọn si 
nwipe, Awa fùn fẹ̀re fun nyin, ẹnyin kò jé; 
awa si ṣọfọ fun nyin, ẹnyin kò sọkun. 

33 Nitori Johannu Baptisti wá, kò jẹ akara, 
bẹ̀ni kò si mu ọti—waini; ẹnyin si wipe, O li 
ẹmi ẹ̀ṣu. 

34 Ọmọ-enia de, o njẹ, o si nmu; ẹnyin si 
Wipe, Wò o, ọjẹun, ati ọmuti, ọré awọn agbo— 
Wode ati awọn ẹlẹṣẹ! 

35 Ṣugbọn a da ọgbọn lare lati ọdọ awọn 
ọmọ rẹ̀ gbogbo wá. 

36 T Farisi kan si rọ ọ ki o wá ba on jẹun. O 
si wò ile Farisi na lọ o si joko lati jẹun. 

37 Si kiyesi i, obinrin kan wà ni ilu na, ẹniti 
iṣe ẹlẹṣẹ, nigbati o mọ pe Jesu joko njẹun ni 
ile Farisi, o mu oruba alabastar ororo ikunra 
wá, 

38 O si duro tì i lẹba ẹsẹ rẹ̀ lẹhin, o nsọkun, 
o si bẹ̀rẹ si ifi omije wẹ̀ ẹ li ẹsẹ, o si nfi irun 
ori rẹ̀nù u nù, o si nfi ẹnu kò o li ẹsẹ, o si nfi 
ororo kùn wọn. 

39 Nigbati Farisi ti o pẹ e si ri i, o wi ninu 
ara rẹ̀ pe, ọkunrin yi iba ṣe woli, iba mò ẹni 


738 


ati irú ẹniti obinrin yi iṣe ti nfi ọwọ kan a: 
nitori ẹlẹṣẹ ni. 

40 Jesu si dahùn wi fun u pe, Simoni, Mo ni 
ohun kan isọ fun ọ. O si dahùn wipe, Olukọ— 
ni, ma wi. 

41 Onigbese kan wà ti o ni ajigbese meji: 
ọkan jẹ ẹ ni ẹdẹgbẹta owo idẹ, ekeji si jẹ ẹ ni 
adọta. 

42 Nigbati nwọn kò si ni ti nwọn o san, o 
darijì awọn mejeji. Wi, ninu awọn mejeji tani 
yio fẹ ẹ jù? 

43 Simoni dahùn o si wipe, mo ṣebi ẹniti o 
darijì jù ni. O si wi fun u pe, O wi i 're. 

440 si yipada si obinrin na, o wi fun Simoni 
pe, Iwọ ri obinrin yi? Emi wò ile rẹ, omi wiwẹ̀ 
ẹsẹ iwọ kò fifun mi: ṣugbọn on, omije li o fi 
nrọjo si mi li ẹsẹ, irun ori rẹ̀ li o finnù wọn nù. 

45 Ifẹnukonu iwọ kò fi fun mi: ṣugbọn on, 
nigbati mo ti wò ile, ko dabò ẹnu ifi kò mi li 
ẹsẹ. 

46 Iwọ kò fi orôro pa mi li ori: ṣugbọn on ti 
fi ororo pa mi li ẹsẹ. 

47 Njẹ mo wi fun ọ, A dari ẹ̀ṣẹ rẹ̀ ti o pò jì i; 
nitoriti o ni ifẹ pipọ: ẹniti a si dari diẹ jì, on na 
li o ni ifẹ diẹ. 

480 si wi fun u pe, A dari ẹ̀ṣẹ rẹ jì ọ. 

49 Awọn ti o bá a joko njẹun si bẹ̀rẹ si irò 
ninu ara wọn pe, Tali eyi ti ndari ẹ̀ṣẹ jì—ni pẹlu? 

50 O si dahùn wi fun obinrin na pe, Igbagbo 
rẹ gbà ọ là; ma lọ li alafia. 


8 TO si ṣe lẹhinna, ti o nlà gbogbo ilu ati 
iletò lọ, o nwasu, o nrò ìhin ayò ijọba 
Ọlọrun: awọn mejila si mbẹ lọdọ rẹ̀. 

2 Ati awọn obinrin kan, ti a ti mu larada 
kuro lọwọ awọn ẹmi buburu, ati ninu ailera 
wọn, Maria ti a npẹ ni Magdalene, lara ẹniti 
ẹmi ẹ̀ṣu meje ti jade kuro, 

3 Ati Joanna aya Kusa ti iṣe iriju Herodu, ati 
Susanna, ati awọn pipọ miran, ti nwọn nṣe 
iranṣẹ fun u ninu ohun ini wọn. 

4diNigbati Ọpọ ijọ enia pejọ pò, lati ilu 
gbogbo si tò ọ wá, o fi owe ba wọn sòrọ pe: 

5 Afunrugbin kan jade lọ lati fun irugbin rẹ̀: 
bi o si ti nfunrugbin, diẹ bé si ẹba òna; a si tẹ̀ 
ẹ mọlẹ, awọn ẹiyẹ oju ọrun si ṣà a jẹ. 

6 Omiran si bẹ sori apata; bi o si ti hù jade, 
o gbẹ nitoriti kò ni irinlẹ omi. 

TOmiran si bẹ sinu ẹgún; ẹgún si ba a rú 
soke, o si fun u pa. 

8 Omiran si bẹ si ilẹ rere, o si rú soke, o si so 
eso ọrọrun. Nigbati o si wi nkan wọnyi tan, o 
nahùn wipe, Ẹniti o ba li etí lati fi gbé, ki o gbe. 


739 


8 Awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ si bi i lére, wipe, Kili 
a le mò owe yi si? 

10 O si wi fun wọn pe, Ẹnyin li a fifun lati 
mò òrọ ijinlẹ ijọba Ọlọrun: ṣugbọn fun awọn 
miran li owe; pe ni riri, ki nwọn ki o má le ri, 
ati ni gbigbọ ki o má le yé wọn. 

11 Njẹ owe na li eyi: Irugbin li ọrọ Ọlọrun. 

12 Awọn ti ẹba òna li awọn ti o gbọ; nigba— 
na li Eṣu wá o si mu òrọ na kuro li ọkàn wọn, 
ki nwọn ki o má ba gbagbQ, ki a ma ṣe gbà 
wọn là. 

13 Awọn ti ori apata li awọn, nigbati nwọn 
gbé, nwọn fi ayò gbà òrọ na; awọn wọnyi kò 
si ni gbòngbo, nwọn a gbagbọ fun sá diẹ; 
nigba idanwò, nwọn a pada sẹhin. 

14 Awọn ti o bọ sinu ẹgún li awọn, nigbati 
nwọn gb6 tan, nwọn lọ, nwọn a si fi itọju ati 
ọrẹ ati irọra aiye fun u pa, nwọn kò si le so eso 
asogbo. 

15 Ṣugbọn ti ilẹ rere li awọn, ti nwọn fi 
ọkàn otitọ ati rere gbọ ọrọ na, nwọn di i mu 
ṣinṣin, nwọn si fi stiru so eso. 

16 JÍKò si ẹnikẹni, nigbati o ba tàn fitilà tan, 
ti yio fi ohun elò bò o mọlẹ, tabi ti yio gbé e kà 
abẹ akete; bikoṣe ki o gbé e kà ori ọpá fitilà, ki 
awọn ti nwọ ile ki o le ri imọlẹ. 

17 Nitori kò si ohun ti o lumẹ, ti a ki yio fi 
hàn, bẹni kò si ohun ti o pam, ti a kì yio mò, 
ti ki yio si yọ si gbangba. 

18 Njẹ ki ẹnyin ki o ma kiyesara bi ẹnyin ti 
ngbé: nitori ẹnikẹni ti o ba ni, on li a o fifun; 
ati ẹnikẹni ti kò ba si ni, lọwọ rẹ̀ li a o si gbà 
eyi ti o ṣebi on ni. 

18 TiNigbana ni iya rẹ̀, ati awọn arakunrin rẹ̀ 
tò ọ wá, nwọn kò si le sunmọ ọ nitori Ọpọ enia. 

20 Nwọn si Wi fun u pe, Iya rẹ ati awọn 
arakunrin rẹ duro lode, nwọn nfẹ ri ọ. 

21 O si dahùn o si wi fun wọn pe, Iya mi ati 
awọn arakunrin mi li awọn wọnyi ti nwọn 
ngbọ òrọ Ọlọrun, ti nwọn si nṣe e. 

22 JO si ṣe ni ijọ kan, o si wò ọkò kan lọ ti 
on ti awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀: o si wi fun wọn pe, 
Ẹ jẹ ki awa ki o rekọja lọ si ìha keji adagun. 
Nwọn si ṣikò lọ. 

23 Bi nwọn si ti nlọ, o sùn; iji nla si de, o nfẹ 
li oju adagun; nwọn si kún fun omi, nwọn si 
wà ninu eWu. 

24 Nwọn si tò ọ wá, nwọn si jí i, Wipe, 
Olukọni, Olukọni, awa gbé. Nigbana li o dide, 
o si ba ẹfufu on riru omi Wi: nwọn si da, 
idakẹ—rọrọ si de. 

250 si Wi fun wọn pe, IgbagbQ nyin dà? Bi 
ẹ̀ru ti mba gbogbo wọn, ti hà si nṣe wọn, nwọn 


LUKU 8 
mbi ara wọn pe, irú ọkunrin kili eyi! nitori o ba 
ẹfufu on riru omi wi, nwọn si gbẹ tirẹ̀. 

26 qdNwọn si gúnlẹ ni ilẹ awọn ara Gadara, 
ti o kọju si Galili. 

27 Nigbati o si sọkalẹ, ọkunrin kan pade rẹ̀ 
li ẹhin ilu na, ti o ti ni awọn ẹmi ẹ̀ṣu fun igba 
pipẹ, ti kì iwò aṣọ, bẹni kì ijoko ni ile kan, 
bikoṣe ni ìboji. 

28 Nigbati o ri Jesu, o ke, o wolẹ niwaju rẹ̀, 
o Wi li ohùn rara, pe, Kini ṣe temi tirẹ Jesu, 
iwọ Ọmọ Ọlọrun Ọgá—ogo? emi bẹ̀ ọ máṣe da 
mi loré. 

29 (Nitoriti o ti wi fun ẹmi aimẹ na pe, ki o 
jade kuro lara ọkunrin na. Nigbakugba ni isá 
ma mu u: a si fi ẹ̀wọn ati ṣẹkẹṣẹkẹ dẹ e; o si 
da gbogbo ìde na, ẹmi ẹ̀ṣu na si dari rẹ̀ si ijù.) 

30 Jesu si bi i pe, Orukọ rẹ? o si dahùn pe, 
Legioni: nitoriti ẹmi eṣu pipọ wọ ọ lara lọ. 

31 Nwọn si bẹ̀ ẹ pe, ki o máṣe rán wọn lọ 
sinu ibu. 

32 Agbo ẹlẹdẹ pipọ si mbẹ nibẹ̀ ti njẹ li ori 
òke: nwọn si bẹ̀ ẹ ki o jẹ ki awọn wò inu wọn 
lọ. O si jọwọ wọn. 

33 Nigbati awọn ẹmi ẹ̀ṣu si jade kuro lara 
ọkunrin na, nwọn si wò inu awọn ẹlẹdẹ lọ: 
agbo ẹlẹdẹ si tu pti nwọn si sure lọ si ibi bẹ̀be 
sinu adagun, nwọn si rì sinu omi. 

34 Nigbati awọn ti mbQ wọn ri ohun ti o ṣe, 
nwọn sá, nwọn si lọ, nwọn si ròhin ni ilu ati 
ni ilẹ na. 

35 Nigbana ni nwọn jade lọ iwò ohun na ti o 
ṣe; nwọn si tò Jesu wá, nwọn si ri ọkunrin na, 
lara ẹniti awọn ẹmi ẹ̀ṣu ti jade lọ, o joko lẹba ẹsẹ 
Jesu, o wọṣọ, iyẹ̀ rẹ̀ si bò si ipò: ẹ̀ru si ba wọn. 

36 Awọn ti o ri i si ròhin fun wọn bi o ti ṣe ti 
a fi mu ẹniti o li ẹmi ẹ̀ṣu larada. 

37 TINigbana ni gbogbo enia lati ilẹ Gadara 
yiká bẹ̀ ẹ pe, ki o lọ kuro lọdọ wọn; ẹ̀ru sá ba 
wọn gidigidi: o si bọ sinu ọkọ, o pada sẹhin. 

38 Njẹ ọkunrin na ti ẹmi ẹ̀ṣu jade kuro lara 
rẹ̀, o bẹ̀ ẹ ki on ki o le ma bá a gbé: ṣugbọn 
Jesu rán a lọ, wipe, 

38 Pada lọ ile rẹ, ki o si sọ ohun ti Ọlọrun ṣe 
fun ọ bi o ti pọ to. O si lọ, o si nròhin já gbogbo 
ilu na bi Jesu ti ṣe ohun nla fun on to. 

400 si ṣe, nigbati Jesu pada lọ, awọn enia 
tẹwọgbà a: nitoriti gbogbo nwọn ti nreti rẹ̀. 

41 qSi kiyesi i, ọkunrin kan ti a npẹ̀ ni Jairu, 
ọkan ninu awọn olori sinagogu, o wá: o si wolẹ 
lẹba ẹsẹ Jesu, o bẹ̀ ẹ pe, ki o máṣai wá si ile on: 

42 Nitori o ni ọmọbinrin. kanṣoṣo, ọmọ 
ìwọn ọdún mejila, o nkú lọ. Bi o si ti nlọ awọn 
enia nhá a li àye. 


LUKU 8, 9 

43 obinrin kan ti o si ni isun ẹ̀jẹ lati igba 
ọdún mejila, ti o ná ohun gbogbo ti o ni fun 
awọn oniṣegun, bẹni a ko le mu u larada lati 
ọwọ ẹnikan wá, 

440 wá lẹhin rẹ̀, o fi ọwọ tẹ iṣẹti aṣọ rẹ̀: 
lọgan ni isun ẹ̀jẹ rẹ̀ si ti gbẹ. 

45 Jesu si wipe, Tali o fi ọwé tẹ mi? Nigbati 
gbogbo wọn sẹ̀, Peteru ati awọn ti mbẹ lọdọ rẹ̀ 
wipe, Olukọni, awọn enia nhá ọ li àye, nwọn si 
mbilù ọ, iwọ si wipe, Tali o fi ọwẹ kàn mi? 

46 Jesu si Wipe, Ẹnikan fi ọwé kàn mi: 
nitoriti emi mò pe aṣẹ jade lara mi. 

41 Nigbati obinrin na si mò pe on ko 
farasin, o warìri, o wá, o si wolẹ niwaju rẹ̀, o 
si sọ fun u li oju awọn enia gbogbo nitori 
ohun ti o ṣe, ti on fi fi ọwọ t6 ọ, ati bi a ti mu 
on larada lojukanna. 

ABO si wi fun u pe, Ọmọbinrin, tújuka: 
igbagbọ rẹ mu ọ larada; ma lọ li alafia. 

49 TiBi o si ti nsọrọ li ẹnu, ẹnikan ti ile olori 
sinagogu wá, o wi fun u pe, Ọmọbinrin rẹ kú; 
má yọ olukọni lẹnu mọ. 

50 Ṣugbọn nigbati Jesu gbẹ, o da a li ohùn, 
wipe, Má bẹ̀ru: gbagbọ nikan ṣa, a o si mu u 
larada. 

51 Nigbati Jesu si wò ile, kò jẹ ki ẹnikẹni 
wọle, bikoṣe Peteru, ati Jakọbu, ati Johannu, 
ati baba on iya ọmọbinrin na. 

52 Gbogbo nwọn si sọkun, nwọn pohùnrere 
ẹkún rẹ̀: o si wi fun wọn pe, Ẹ má sọkun mẹ; 
kò kú, sisùn li o sùn. 

53 Nwọn si fi i ṣẹ̀fẹ, nwọn sa mò pe o kú. 

54 Nigbati o si sé gbogbo wọn m6 ode, o mu 
u li ọwẹ, o si wipe, Ọmọbinrin, dide. 

55 Ẹmí rẹ̀ si pada bò, o si dide lọgan: o ni ki 
nwọn ki o fun u li onjẹ. 

56 Ẹnu si yà awọn GObi rẹ̀: ṣugbọn o kilọ fun 
wọn pe, ki nwọn ki o máṣe wi fun ẹnikan li 


ohun ti a ṣe. 

Ọ 1O si pé awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ mejila jọ, o 
si fun wọn li agbara on aṣẹ lori awọn ẹmi 

ẹ̀ṣu gbogbo, ati lati wò arùn sàn. 

20 si rán wọn lọ iwasu ijọba Ọlọrun, ati 
lati mu awọn olokunrun larada. 

30 si wi fun wọn pe, Ẹ máṣe mu nkan lọ fun 
àjo nyin, ọpá, tabi àpo tabi akara, tabi owo; 
bẹni ki ẹnyin ki o má si ṣe ni àwọtẹlẹ meji. 

4Ni ilekile ti ẹnyin ba si wò, nibẹ̀ ni ki ẹnyin 
ki o gbé, lati ibẹ̀ ni ki ẹnyin ki o si ti jade. 

SIye awọn ti kò ba si gbà nyin, nigbati 
ẹnyin ba jade kuro ni ilu na, ẹ gbọn ekuru ẹsẹ 
nyin fun ẹri si wọn. 


740 


6Nwọn si jade, nwọn nlà iletò lọ, nwọn si 
nwasu ihinrere, nwọn si nmu enia larada nibi 
gbogbo. 

7 Herodu tetrarki si gbẹ nkan gbogbo ti 
nṣe lati ọdọ rẹ̀ wá: o si damu, nitoriti awọn 
ẹlomiran nwipe, Johannu li o jinde kuro ninu 
okú; 

8 Awọn ẹlomiran si wipe Elijah li o farahàn; 
ati awọn ẹlomiran pe, ọkan ninu awọn woli 
atijọ li o jinde. 

9 Herodu si wipe, Johannu ni mo ti bé lori: 
ṣugbọn tali eyi, ti emi ngb6 irú nkan wọnyi 
si? O si nfẹ lati ri i. 

10 TINigbati awọn aposteli si pada de, nwọn 
ròhin ohun gbogbo fun u ti nwọn ti ṣe. O si 
mu wọn, o si lọ si apakan nibi ijù si ilu ti a 
npe ni Betsaida. 

11 Nigbati ọpọ enia si mọ, nwọn tẹle e: o si 
gbà wọn, o si sòrọ ijọba Ọlọrun fun wọn; 
awọn ti o fẹ imularada, li o si mu larada. 

12 Nigbati ọjọ bẹ̀ rẹ si irẹlẹ, awọn mejila wá, 
nwọn si wi fun u pe, Tú ijọ enia ká, ki nwọn 
ki o le lọ si iletò ati si ilu yiká, ki nwọn ki o le 
wò, ati ki nwọn ki o le wá onjẹ: nibi ijù li awa 
sá gbé wà nihinyi. 

13Ṣugbọn o wi fun wọn pe, Ẹ fi onjẹ fun 
wọn jẹ. Nwọn si wi fun u pe, Awa kò ni jù iṣu 
akara marun lọ, pẹlu ẹja meji; bikoṣepe awa 
lọ irà onjẹ fun gbogbo awọn enia wọnyi. 

14 Nitori awọn ọkunrin to ìwọn ẹgbẹdọgbọn 
enia. O si wi fun awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ pe, ki 
nwọn ki o mu wọn joko li ẹgbẹ—ẹgbẹ, li ara— 
dọta. 

15NNwọn si ṣe bẹ, nwọn si mu gbogbo wọn 
joko. 

16 Nigbana li o mu iṣu akara marun, ati ẹja 
meji na, nigbati o gbé oju soke, o sure si i, o si 
bù u, o si fifun awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀, ki nwọn ki 
o gbé e kalẹ niwaju awọn enia. 

17 Nwọn si jẹ, gbogbo wọn si yá: nwọn ṣà 
agbòn mejila jọ ninu ajẹkù ti o kù fun wọn. 

18 TO si ṣe, nigbati o kù on nikan, o ngba— 
dura, awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ si wà lọdọ rẹ̀: o si bi 
wọn pe, Tali awọn enia nfi emi pẹ̀? 

19Nwọn si dahùn wipe, Johannu Baptisti; 
ṣugbọn. ẹlomiran. ni, Elijah. ni; ati awọn 
ẹlomiran wipe, ọkan ninu awọn woli atijọ li o 
jinde. 

20 O si bi wọn pe, Ṣugbọn tali ẹnyin nfi emi 
ipẹ? Peteru si dahùn, wipe, Kristi ti Ọlọrun. 

21 O si kìlọ fun wọn, o si paṣẹ fun wọn, pe, 
ki nwọn ki o máṣe sọ ohun na fun ẹnikan. 

220 si wipe, Ọmọ—enia ko le ṣaima jìya 


741 


ohun pipọ, a o si kò ọ lati ọdọ awọn àgbagba ati 
lati ọdọ awọn olori alufa, ati lati ọdọ awọn 
akọwe wá, a o si pa a, ni ijọ kẹta a o si ji i dide. 

23qO si wi fun gbogbo wọn pe, Bi ẹnikan 
ba nfẹ lati má tò mi lẹhin, ki o s€ ara rẹ̀, ki o si 
gbé agbelebu rẹ̀ ni ijọ gbogbo, ki o si má tò mi 
lẹhin. 

24 Nitori ẹnikẹni ti o ba fẹ gbà ẹmí rẹ̀ là, yio 
sọ ọ nù: ṣugbọn ẹnikẹni ti o ba sọ ẹmi rẹ̀ nù 
nitori mi, on na ni yio si gbà a là. 

25 Nitoripe ẹ̀re kini fun enia, bi o jẹ̀re 
gbogbo aiye, ti o si sọ ara rẹ̀ nù, tabi ki o fi ara 
rẹ̀ ṣòfò. 

26 Nitori ẹnikẹni ti o ba tiju mi, ati ọrọ mi, 
oju rẹ̀ li Ọmọ—enia yio si tì, nigbati o ba de inu 
ogo tirẹ̀, ati ti baba rẹ̀, ati ti awọn angẹli mimQ. 

27 Ṣugbọn emi wi fun nyin nitôtọ, ẹlomiran 
duro nihinyi, ti kì yio ri ikú, titi nwọn o fi ri 
ijọba Ọlọrun. 

28 TO si ṣe bi iwọn ijọ kẹjọ lẹhin òrọ wọnyi, 
o mu Peteru, ati Johannu, ati Jakọbu, o gùn 
ori òke lọ lati gbadura. 

29 Bi o si ti ngbadura, àwọ oju rẹ̀ yipada, aṣọ 
rẹ̀ si fun lawu, o njo fòfo. 

30 Si kiyesi i, awọn ọkunrin meji, ti iṣe Mose 
on Elijah, nwọn mba a sòrọ: 

31 Ti nwọn fi ara hàn ninu ogo, nwọn si 
nsòrọ ikú rẹ̀, ti on ô Ṣe pari ni Jerusalemu. 

32 Ṣugbọn oju Peteru ati ti awọn ti mbẹ lọdọ 
rẹ̀ wuwo fun 6run. Nigbati nwọn si taji, nwọn 
ri ogo rẹ̀, ati ti awọn ọkunrin mejeji ti o ba a 
duro. 

330 si ṣe, nigbati nwọn lọ kuro lọdọ rẹ̀, 
Peteru wi fun Jesu pe, Olukọni, o dara fun wa 
ki a má gbé ihinyi: jẹ ki awa ki o pa agẹ mẹta; 
ọkan fun iwọ, ati ọkan fun Mose, ati ọkan fun 
Elijah: kò mò eyi ti o nwi. 

34 Bi o ti nsọ bayi, ikúkú kan Wá, o ṣiji bò 
wọn: ẹ̀ru si ba wọn nigbati nwọn nwò inu 
ikuku lọ. 

35 Ohùn kan si ti inu ikúikti wá, o ni, Eyiyi li 
ayanfẹ Ọmọ mi: ẹ má gbé tirẹ̀. 

36 Nigbati ohùn na si dakẹ, Jesu nikanṣoṣo li a 
rì. Nwọn si pa a mẹ, nwọn kò si sọ ohunkohun 
ti nwọn ri fun ẹnikẹni ni ijọ wọnni. 

37 NTO si ṣe, ni ijọ keji, nigbati nwọn sọkalẹ 
lati ori òke wá, òpọ awọn enia wá ipade rẹ̀. 

38 Si kiyesi i, ọkunrin kan ninu ijọ kigbe 
soke, wipe, Olukọni, mo bẹ̀ ọ, wò ọmọ mi; 
nitori ọmọ mi kanṣoṣo na ni. 

38 Si kiyesi i, ẹmi ṣu a ma mu u, a si ma 
kigbe lojijì; a si ma nà a tàntàn titi yio fi yọ ifofô 
li ẹnu, a ma pa a lara, a tilẹ fẹrẹ má fi i silẹ lọ. 


LUKU 9 
40 Mo si bẹ̀ awọn ọmọ-ẹhin rẹ lati lé e 
jade; nwọn kò si le ṣe e. 

41 Jesu si dahùn, wipe, Iran alaigbagbọ ati 
arekereke, emi o ti ba nyin gbé pẹ to? emi o si 
ti ṣe siru fun nyin pẹ to? Fà ọmọ rẹ wá nihinyi. 

42 Bi o si ti mbò, ẹmi ẹ̀ṣu na gbé e ṣanlẹ, o 
si nà a tantan. Jesu si ba ẹmi aimô na wi, o si 
mu ọmọ na larada, o si fà a le baba rẹ̀ lọwọ. 

43 dẸnu si yà gbogbo wọn si iṣẹ ọlánla Ọlọ— 
run. Ṣugbọn nigbati hà si nṣe gbogbo wọn si 
ohun gbogbo ti Jesu ṣe, o wi fun awon ọmọ— 
ẹhin rẹ̀ pe, 

44Ẹ jẹ ki ọrọ wọnyi ki o rì si nyin li eti: 
nitori a o fi Ọmọ—enia le awọn enia lọwọ. 

45 Ṣugbọn ẹrọ na ko yé wọn, o si ṣú wọn li 
oju, bẹni nwọn kò si mò ọ: ẹ̀ru si mba wọn 
lati bẹ̀re idi ẹrọ na. 

46 Iyan kan si dide lárin wọn, niti ẹniti yio 
ṣe olori ninu wọn. 

47 Nigbati Jesu si mò ìro ọkàn wọn, o mu 
ọmọde kan, o gbé e joko lọdọ rẹ̀, 

480 si wi fun wọn pe, Ẹnikẹni ti o ba gbà 
ọmọde yi nitori orukọ mi, o gbà mi: ati ẹnikẹni 
ti o ba gbà mi, o gbà ẹniti o rán mi: nitori ẹniti o 
ba kere ju ninu gbogbo nyin, on na ni yio pọ. 

49 Ji Johannu si dahùn o si wi fun u pe, 
Olukọni, awa ri ẹnikan o nfi orukọ rẹ lé awọn 
ẹmi ẹ̀ṣu jade; awa si da a lẹkun, nitoriti kò ba 
Wa tò ọ lẹhin. 

50 Jesu si wi fun u pe, Máṣe da a lẹkun m€: 
nitori ẹniti kò ba lodi si wa, o wà fun wa. 

51 JO si ṣe, nigbati ọjọ atigbà soke rẹ̀ pé, o 
gbé oju le gangan lati lọ si Jerusalemu. 

52 O si rán awọn onṣẹ lọ si iwaju rẹ̀: nigbati 
nwọn si lọ nwọn wò iletò kan ti iṣe ti ara Sa— 
maria lọ ipẹ̀se silẹ dẹ̀ e. 

53 Nwọn kò si gbà a, nitoriti oju rẹ̀ dabi 
ẹnipe o nlọ si Jerusalemu. 

54 Nigbati awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ Jakọbu on 
Johannu si ri i, nwọn ni, Oluwa, iwọ ko jẹ ki 
awa ki o pẹ̀ iná lati ọrun wá, ki a sun wọn 
lúlu, bi Elijah ti ṣe? 

55 Ṣugbọn Jesu yipada, o si ba wọn wi, o ni, 
Ẹnyin kò mò irú ẹmí ti mbẹ ninu nyin. 

56 Nitori Ọmọ—enia ko wá lati pa ẹmi enia 
run, bikoṣe lati gbà a là. Nwọn si lọ si iletò 
miran. 

57 JO si ṣe, bi nwọn ti nlọ li òna, ọkunrin 
kan wi fun u pe, Oluwa, Emi nfẹ lati ma tò ọ 
lẹhin nibikibi ti iwọ ba nlọ. 

58 Jesu si wi fun u pe, Awọn kẹọlọkọlọ ni 
ihò, awọn ẹiyẹ oju ọrun si ni itẹ; ṣugbọn 
Ọmọ-enia kò ni ibi ti yio fi ori rẹ̀ le. 


LUKU 9, 10 

58 O si wi fun ẹlomiran pe, Ma tò mi lẹhin. 
Ṣugbọn o wi fun u pe, Oluwa, jẹ ki emi ki o 
kẹ lọ isinku baba mi na. 

60 Jesu si wi fun u pe, Je ki awọn okú ki o 
ma sinkú ara wọn: ṣugbọn iwọ lọ ki o si ma 
wasu ijọba Ọlọrun. 

61 Ẹlomiran si wi fun u pe, Oluwa, emi nfẹ 
lati má tò ọ lẹhin; ṣugbọn jẹ ki emi ki o pada 
lọ idagbere fun awọn ara ile mi. 

62 Jesu si wi fun u pe, Kò si ẹni, ti o fi ọwé 
rẹ̀ le ohun—elo itulẹ, ti o si wò ẹhin, ti o yẹ 


fun ijọba Ọlọrun. 

l 0 1LẸHIN nkan wọnyi, Oluwa si yàn 
adọrin ọmọ-ẹhin miran pẹlu, o si 

rán wọn ni mejimeji lọ ṣaju rẹ̀, si gbogbo ilu 

ati ibi ti on tikararẹ̀ yio gbé de. 

20 si wi fun wọn pe, Ikore pò, ṣugbọn 
awọn alagbaṣe ko to nkan: nitorina ẹ bẹ̀ 
Oluwa ikore, ki o le rán awọn alagbaṣe sinu 
ikore rẹ̀. 

3Ẹ mu òna nyin pòn: sa wò o, emi rán nyin 
lọ bi ọdọ—agutan sárin ikôkò. 

4Ẹ máṣe mu asuwọn, ẹ máṣe mu apò, tabi 
bàta: ẹ má si ṣe kí ẹnikẹni li òna. 

5Ni ilekile ti ẹnyin ba wò, ki ẹ ké wipe, 
Alafia fun ile yi. 

6 Bi ọmọ alafia ba si mbẹ nibẹ̀, alafia nyin 
yio bà le e: ṣugbọn bi kò ba si, yio tún pada 
sọdọ nyin. 

TNi ile kanna ni ki ẹnyin ki o si gbé, ki ẹ 
ma jẹ, ki ẹ si ma mu ohunkohun ti nwọn ba 
fifun nyin; nitori Ọya alagbaṣe tẹ si i. Ẹ maṣe ṣi 
lati ile de ile. 

8 Ati ni ilukilu ti ẹnyin ba wò, ti nwọn ba si 
gbà nyin, ẹ jẹ ohunkohun ti a ba gbé kà iwaju 
nyin: 

9Ẹ si mu awọn alaisan ti mbẹ ninu rẹ̀ larada, 
ki ẹ si wi fun wọn pe, Ijọba Ọlọrun kù dẹ̀dẹ si 
nyin. 

10 Ṣugbọn ni ilukilu ti ẹnyin ba si wò, ti 
nwọn kò ba si gbà nyin, nigbati ẹnyin ba si 
jade si igboro ilu na, ki ẹnyin ki o si wipe, 

11 Ekuru iyekuru ilu nyin ti o kù si wa lara, 
a gbọn ọ silẹ fun nyin: ṣugbọn ẹ mò eyi pe, 
ijọba Ọlọrun kù dẹ̀dẹ si nyin. 

12Ṣugbọn mo Wi fun nyin, yio san fun 
Sodomu ni ijọ na, jù fun ilu na lọ. 

13 Egbé ni fun iwọ, Korasini! Egbé ni fun 
ìwọ, Betsaida! nitori ibaṣepe a ti ṣe iṣẹ agbara 
ti a ṣe ninu nyin, ni Tire on Sidoni, nwọn iba 
ti ronupiwada lailai, nwọn iba si joko ninu aṣọ 
òfọ ati ninu €ru. 


742 


14 Ṣugbọn yio san fun Tire on Sidoni nigba 
idajọ jù fun ẹnyin lọ. 

15 Ati iwọ, Kapernaumu, a o ha gbe ọ ga de 
oke ọrun? a o rẹ̀ ọ silẹ de ipo—oku. 

16 Ẹniti o ba gbẹ ti nyin, o gbọ ti emi: ẹniti 
o ba si kò nyin, o kò mi; ẹniti o ba si kò mi, o 
kò ẹniti o rán mi. 

17 TAwọn adọrin na si fi ayọ pada, Wipe, 
Oluwa, awọn ẹmi ẹ̀ṣu tilẹ foribalẹ fun wa li 
orukọ rẹ. 

18 O si wi fun wọn pe, Emi ri Satani ṣubu bi 
manamana lati ọrun wá. 

18 Kiyesi i, emi fun nyin li aṣẹ lati tẹ̀ ejò 
ati akék€ mọlẹ, ati lori gbogbo agbara ọtá: kò 
si si ohunkan bi o ti wù ki o ṣe, ti yio pa— 
nyin-iara. 

20 Ṣugbọn ki ẹ máṣe yò si eyi, pe, awọn ẹmi 
nforibalẹ fun nyin; ṣugbọn ẹ kuku yọ, pe, a 
kọwe orukọ nyin li ọrun. 

21 Ni wakati kanna Jesu yò ninu Ẹmi 
Mimẹ o si wipe, Mo dupẹ lọwọ rẹ, Baba, 
Oluwa ọrun on aiye, pe, iwọ pa nkan wọnyi 
mẹ kuro lọdọ awọn ọlẹgbọn ati amoye, iwọ si 
fi wọn hàn fun awọn ọmọ—ọwọ: bẹni, Baba, 
bẹli o sá yẹ li oju rẹ. 

22 Ohun gbogbo li a fifun mi lati ọdọ Baba 
mi wá: kò si si ẹniti o mọ ẹniti Ọmọ iṣe, 
bikoṣe Baba; ati ẹniti Baba iṣe, bikoṣe Ọmọ, 
ati ẹnikẹni ti o ba si wù Ọmọ lati fi i hàn fun. 

23qO si yipada si awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ li 
apakan, o ni, Ibukún ni fun ojú ti nri ohun ti 
ẹnyin nri: 

24 Nitori mo Wi fun nyin, Woli ati ọba pipọ 
li o nfẹ lati ri ohun ti ẹnyin nri, nwọn kò si ri 
wọn, ati lati gbọ ohun ti ẹnyin ngb6, nwọn ko 
si gbẹ wọn, 

25 (Si kiyesi i, amofin kan dide, o ndán a 
wò, o ni, Olukọni, kili emi o ṣe ki emi ki o le 
jogún iyò ainipẹkun? 

26 O si bi i pe, Kili a kọ sinu iwe ofin? bi 
iwọ ti kà a? 

27O si dahùn Wipe, Ki iwọ ki o fi gbogbo 
àiya rẹ, ati gbogbo ọkàn rẹ, ati gbogbo agbara 
rẹ, ati gbogbo inu rẹ fẹ Oluwa Ọlọrun rẹ; ati 
ẹnikeji rẹ bi ara rẹ. 

28 O si wi fun u pe, Iwọ dahùn rere: ṣe eyi, 
iwọ o si yẹ̀. 

28 Ṣugbọn o nfẹ lati dá ara rẹ̀ lare, o wi fun 
Jesu pe, Tani ha si li ẹnikeji mi? 

30 Jesu si dahùn o Wipe, ọkunrin kan nti 
Jerusalemu sọkalẹ lọ si Jeriko, o si bọ si ọwọ 
awọn ọlọṣà, ti nwọn gbà a li aṣọ, nwọn ṣá a 
lọgbẹ, nwọn si fi i silẹ lọ li aipa li apatan. 


743 


31 Ni alabapade, alufa kan si nsọkalẹ lọ lọna 
na: nigbati o si ri i, o kọja lọ niha keji. 

32 Bẹna si ni ọmọ Lefi kan pẹlu, nigbati o de 
ibẹ̀, ti o si ri i, o kọja lọ niha keji. 

33 Ṣugbọn ara Samaria kan, bi o ti nrẹ̀ àjo, o 
de ibi ti o gbé wà: nigbati o si ri i, anu ṣe e, 

340 si tò ọ lọ, o si dì i lọgbẹ, o da orôéro on 
ọti—Wwaini si i, o si gbé e le ori ẹranko ti on 
tikalarẹ̀, o si mu u Wá si ile—ẹ̀ro, o si nṣe itọju rẹ̀. 

35 Nigbati o si lọ ni ijọ keji, o fi owo idẹ 
meji fun olori ile—ero, o si wi fun u pe, Ma 
tọju rẹ̀; ohunkohun ti iwọ ba si ná kun u, 
nigbati mo ba pada de, emi ô san a fun ọ. 

36 Ninu awọn mẹtẹta wọnyi, tani iwọ rò pe 
iṣe ẹnikeji ẹniti o bọ si ọwé awọn ọlọṣà? 

370 si dahùn wipe, Ẹniti o ṣánu fun u ni. 
Jesu si wi fun u pe, Lọ, ki iwọ ki o si Ṣe bẹ gẹgẹ. 

38 TO si ṣe, bi nwọn ti nlọ, o wò iletò kan: 
obinrin kan ti a npẹ̀ ni Marta si gbà a si ile rẹ̀. 

39 O si ni arabinrin kan ti a npẹ̀ ni Maria, ti 
o si joko lẹba ẹsẹ Jesu, ti o ngbe òrọ rẹ̀. 

40 Ṣugbọn Marta nṣe iyọnu ohun pupọ, o si 
tò ọ wá, o ni, Oluwa, iwọ kò kuku ṣu si i ti 
arabinrin mi fi mi silẹ lati ma nikan ṣe aisimi? 
Wi fun u ki o ràn mi lọwọ. 

3 Ṣugbọn Jesu si dahùn, o si wi fun u pe, 
Marta, Marta, iwọ nṣe aniyan ati lálá nitori 
ohun pipọ: 

42 Ṣugbọn ohun kan li a kò le ṣe alaini. Maria 
si ti yàn ipa rere na, ti a kò le gbà lọwọ rẹ̀. 

1 O si ṣe, bi o ti ngbadura ni ibi kan, bi 


l l o ti dakẹ, ọkan ninu awọn ọmọ-ẹhin 
rẹ̀ wi fun u pe, Oluwa, kẹ wa bi ati igbadura, 
bi Johannu si ti kẹ awọn ọmọ--ẹhin rẹ̀. 

20 si wi fun wọn pe, Nigbati ẹnyin ba 
ngbadura, ẹ má wipe, Baba wa ti mbẹ li ọrun, 
Ki a bòwò fun orukọ rẹ. Ki ijọba rẹ de. Ifẹ tirẹ 
ni ki a ṣe, bi ti ọrun, bẹni li aiye. 

3 Fun wa li onjẹ ojọ wa li ojojumọ. 

4Ki o si dari ẹ̀ṣẹ wa jì wa; nitori awa 
tikarawa pẹlu a ma darijì olukuluku ẹniti o jẹ 
Wa ni gbese. Má si fà wa sinu idẹwò; ṣugbọn 
gbà wa lọwọ bilisi. 

50 si wi fun wọn pe, Tani ninu nyin ti yio 
ni ọrẹ̀ kan, ti yio si tò ọ lọ larin ọganjọ, ti yio si 
wi fun u pe, Ọrẹ̀, win mi ni ìṣu akara mẹta: 

6 Nitori ọré mi kan ti àjo bọ sọdọ mi, emi 
kò si ni nkan ti emi o gbé kalẹ niwaju rẹ̀; 

7 'Ti on o si gbé inu ile dahùn wi fun u pe, 
Má yọ mi lẹnu: a ti sé ilẹkun na, awọn ọmọ 
mi si mbẹ lori ẹní pẹlu mi; emi ko le dide 
fifun ọ? 


LUKU 10, 141 
8 Mo wi fun nyin, bi on kò tilẹ, fẹ dide ki o 
fifun u, nitoriti iṣe ọrọ rẹ̀, ṣugbọn nitori 
awiyannu rẹ̀ yio dide, yio si fun u pọ to bi o ti 
nfẹ. 

9 Emi si wi fun nyin, Ẹ bẹ̀re, a o si fifun 
nyin; ẹ wá kiri, ẹnyin o si ri; ẹ kànkun, a o si 
ṣi i silẹ fun nyin. 

10 Nitori ẹnikẹni ti o ba bẹ̀re, o ri gbà; ẹniti 
o si nwá kiri o ri; ati ẹniti o kànkun li a o ṣí i 
silẹ fun. 

tI Tani iṣe baba ninu nyin ti ọmọ rẹ̀ yio 
bẹ̀re akara lọdọ rẹ̀, ti o jẹ fun u li okuta? tabi 
bi o bẹ̀re ẹja, ti o jẹ fun u li ejò dipo ẹja? 

12 Tabi bi o si bẹ̀re ẹyin, ti o jẹ fun u li 
akeke? 

13 Njẹ bi ẹnyin ti iṣe enia buburu ba mò bi 
ati ifi ẹ̀bun didara fun awọn ọmọ nyin: 
melomelo ni Baba nyin ti mbẹ li ọrun yio fi 
Ẹmí MimQ rẹ̀ fun awọn ti o mbòre lọdọ rẹ̀? 

14 JO si nlé ẹmi ẹ̀ṣu kan jade, ti o si yadi. O 
si ṣe, nigbati ẹmi ẹ̀ṣu na jade, odi sọrọ; ẹnu si 
yà ijọ enia. 

15 Ṣugbọn awọn ẹlomiran ninu Wọn wipe, 
Nipa Beelsebubu olori awọn ẹmi ẹ̀ṣu li o fi nlé 
awọn ẹmi ẹ̀ṣu jade. 

16 Awọn ẹlomiran si ndan a wò, nwọn fẹ 
àmi lọdọ rẹ̀ lati ọrun wá. 

17 Ṣugbọn on mò ìro inu wọn, o wi fun wọn 
pe, Gbogbo ijọba ti o yà ara rẹ̀ ni ipa, a sọ ọ di 
ahoro; ile ti o si yà ara rẹ̀ ni ipa, a WÒ. 

18 Bi Satani si yàpa si ara rẹ̀, ijọba rẹ̀ yio ha 
ṣe duro? nitori ẹnyin wipe, Nipa Beelsebubu 
li emi fi nle awọn ẹmi ẹ̀ṣu jade. 

19 Bi o ba si ṣepe nipa Beelsebubu li emi fi 
nlé awọn ẹmi ẹ̀ṣu jade, nipa tali awọn ọmọ 
nyin fi nlé wọn jade? nitorina awọn ni yio ṣe 
onidajọ nyin. 

20 Ṣugbọn bi o ba ṣepe ika Ọlọrun li emi fi 
nlé awọn ẹmi ẹ̀ṣu jade, kò si aniani, ijọba 
Ọlọrun de ba nyin. 

21 Nigbati ọkunrin alagbara ti o hamọra ba 
nṣọ afin rẹ̀, ẹrù rẹ̀ a wà li alafia: 

22 Ṣugbọn nigbati ẹniti o li agbara jù u ba 
kọlù u, ti o si ṣẹgun rẹ̀, a gbà gbogbo ihamọra 
rẹ̀ ti o gbẹkẹle lọwọ rẹ̀, a si pin ikogun rẹ̀. 

23 Ẹniti kò ba wà pẹlu mi, o lodi si mi: ẹniti 
kò ba si bá mi kopò, o nfunká. 

24 Nigbati ẹmi aimQ ba jade kuro lara enia, 
ama rìn kiri ni ibi gbigbẹ, ama wá ibi isimi; 
nigbati ko ba si ri, a wipe, Emi o pada lọ si ile 
mi nibiti mo gbé ti jade wá. 

25 Nigbati o si de, o bá a, a gbá a, a si ṣe e li 
ọṣẹ. 


LUKU 11, 12 

26 Nigbana li o lọ, o si mu ẹmi meje miran 
ti o buru jù on tikararẹ̀ lọ; nwọn wọle, nwọn 
si joko nibẹ̀: igbẹhin ọkunrin na si buru jù 
iṣaju rẹ̀ lọ. 

27 JO si ṣe, bi o ti nsọ nkan wọnyi, obinrin 
kan nahùn ninu ijọ, o si wi fun u pe, Ibukun 
ni fun inu ti o bí ọ, ati ọmú ti iwọ mu. 

28 Ṣugbọn on wipe, Nitotọ, ki a kuku wipe, 
Ibukun ni fun awọn ti ngbé òrọ Ọlọrun, ti 
nwọn si pa a mQ. 

29 Nigbati ijọ enia si ṣùjọ si ọdọ rẹ̀ o bẹ̀rẹ si 
iwipe, Iran buburu li eyi: nwọn nwá àmi; a kì 
yio si fi àmi kan fun u, bikoṣe àmi Jona woli. 

30 Nitori bi Jona ti jẹ àmi fun awọn ara 
Ninefe, gẹgẹ bẹ li Ọmọ—enia yio ṣe àmi fun 
iran yi. 

31 Ọbabinrin gusù yio dide li ọjọ idajọ pẹlu 
awọn enia iran yi, yio si da wọn lẹbi: nitoriti o 
ti iha ipẹkun aiye wá lati gbô ọgbọn Solomoni: 
si kiyesi i, ẹniti o pọju Solomoni lọ mbẹ nihinyi. 

32 Awọn ara Ninefe yio dide li ọjọ idajọ pẹlu 
iran yi, nwọn o si da a lẹbi: nitoriti nwọn 
ronupiwada nipa iwasu Jona; si kiyesi i, ẹniti 
o pòju Jona lọ mbẹ nihinyi. 

33 Kò si ẹnikan, nigbati o ba tan fitila tán, ti 
ìgbé e si ìkọkọ, tabi sabẹ oṣuwọn, bikoṣe sori 
Ọpá fitilà, ki awọn ti nwọle ba le má ri imọlẹ. 

34Oju ni imọlẹ ara: bi oju rẹ ba mọ, gbogbo 
ara rẹ a mọlẹ; ṣugbọn bi oju rẹ ba buru, ara rẹ 
pẹlu a kun fun òkunkun. 

35 Nitorina kiyesi i, ki imọlẹ ti mbẹ ninu rẹ 
ki o máṣe di òkunkun. 

36 Njẹ bi gbogbo ara rẹ ba kun fun imọlẹ, ti 
ko li apakan ti o ṣokunkun, ara rẹ, gbogbo ni 
yio kun fun imọlẹ, bi igbati fitila ba fi itanṣan 
rẹ̀ fun ọ ni imọlẹ. 

37 Bi o si ti nwi, Farisi kan bẹ̀ ẹ ki o ba on 
jẹun: o si wọle, o joko lati jẹun. 

38 Nigbati Farisi na si ri i, ẹnu yà a nitoriti 
kò kẹ̀ wẹ̀ ki o to jẹun. 

39 Oluwa si wi fun u pe, Ẹnyin Farisi a ma 
fò ode ago ati awopọké; ṣugbọn inu nyin kún 
fun irẹjẹ iwa—buburu. 

40 Ẹnyin alaimoye, ẹniti o ṣe eyi ti mbẹ 
lode, on kẹ̀ ha ṣe eyi ti mbẹ ninu pẹlu? 

41 Ki ẹnyin ki o kuku má ṣe itọrẹ ánu ninu 
ohun ti ẹnyin ni; si kiyesi i, ohun gbogbo li o 
di mim fun nyin. 

42 Ṣugbọn egbé ni fun nyin, ẹnyin Farisi! 
nitoriti ẹnyin a ma san idamẹwa minti, ati 
rue, ati gbogbo ewebẹ̀, ṣugbọn ẹnyin gbojufò 
idajọ ati ifẹ Ọlọrun: wọnyi li ẹnyin iba ṣe, ẹ kì 
ba si ti fi ekeji silẹ laiṣe. 


744 


43 Egbé ni fun nyin, ẹnyin Farisi! nitoriti 
ẹnyin fẹ ipò—ọlá ninu sinagogu, ati ikí—ni li 
ọjà. 

44 Ẹgbé ni fun nyin, ẹnyin akọwe, ati ẹnyin 
Farisi, agabagebe! nitoriti ẹnyin dabi isa okú ti 
kò hàn, awọn enia ti o si nrìn lori wọn kò mò. 

45 iNigbana li ọkan ninu awọn amofin 
dahùn, o si wi fun u pe, Olukọni, li eyi ti iwọ 
nwi nì iwọ ngàn awa pẹlu. 

460 si wipe, Egbé ni fun ẹnyin amofin 
pẹlu! nitoriti ẹnyin di ẹrù ti o wuwo lati rù le 
enia lori, bẹni ẹnyin tikara nyin kò jẹ fi ika 
nyin kan kàn ẹrù na. 

41 Egbé ni fun nyin! nitoriti ẹnyin. kéle 
oju—ôrì awọn woli, awọn baba nyin li o si ti 
pa wọn. 

48 Njẹ ẹnyin njẹ ẹlẹri, ẹ si ni inudidun si iṣe 
awọn baba nyin: nitori nwọn pa wọn, ẹnyin 
si kẹle oju—ôrì wọn. 

49 Nitori eyi li ọgbẹn Ọlọrun si ṣe wipe, 
emi ô rán awọn woli ati awọn aposteli si wọn, 
ninu wọn ni nwọn o si pa, ti nwọn o si ṣe 
inunibini si: 

50 Ki a le bẹ̀re ẹ̀jẹ awọn woli gbogbo, ti a ti 
ta silẹ lati igba ipilẹṣẹ aiye wá, lọdọ iran yi; 

51Iati ẹ̀jẹ Abeli wá, titi o si fi de ẹ̀jẹ 
Sakarlah, ti o ṣegbé lárin pẹpẹ on tẹmpili: lôtọ 
ni mo wi fun nyin, A o bẹ̀re rẹ̀ lọdọ iran yi. 

52 Egbé ni fun nyin, ẹnyin amofin! nitoriti 
ẹnyin gbà ọmọ—ṣika ìmọ: ẹnyin tikaranyin kò 
wọle, awọn ti si nwọle, li ẹnyin kò fun. 

53 Bi o ti nwi nkan wọnyi fun wọn, awọn 
akọwe ati awọn Farisi bẹ̀rẹ si ibinu si i 
gidigidi, nwọn si nyọ ọ lẹnu lati wi nkan pipọ: 

54 Nwọn nṣọ ọ, nwọn nwá òna ati ri nkan 
gbámu li ẹnu rẹ̀, ki nwọn ki o le fi i sùn. 

TO si ṣe, nigbati ainiye ijọ enia pejọ 


l 2 pò, tobẹ ti nwọn ntẹ̀ ara wọn mọlẹ, o 

tẹ̀tekẹ wi fun awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ pe, Ẹ má 
ṣọra nyin nitori iwukara awọn Farisi, ti iṣe 
agabagebe. 

2 Kò si ohun ti a bò, ti a kì yio si fihàn; tabi 
ti o pamọ, ti a ki yio mọ. 

3Nitorina ohunkohun ti ẹnyin sọ li òkun— 
kun, ni gbangba li a o gbé gbQ; ati ohun ti ẹn— 
yin ba sọ si etí ni ìkọkọ, lori orule li a o gbé 
kede rẹ̀. 

4 Emi si wi fun nyin ẹnyin ọré mi, Ẹ máṣe 
bẹ̀ru awọn ti ipa ara enia kú, lẹhin eyini ti 
nwọn kò si li eyiti nwọn le ṣe m€. 

5 Ṣugbọn emi o si sọ ẹniti ẹnyin o bẹ̀ru fun 
nyin: Ẹ bẹru ẹniti o lagbara lẹhin ti o ba pani 


745 


tan, lati wQni lọ si ọrun apadi; lôtọ ni mo wi 
fun nyin, On ni ki ẹ bẹru. 

6 Ologoṣẹ marun ki a ntà li owo idẹ wẹwẹ 
meji? a kò si gbagbé ọkan ninu wọn niwaju 
Ọlọrun? 

T Ṣugbọn gbogbo irun ori nyin li a kà pé 
ṣanṣan. Nitorina ki ẹ máṣe bẹ̀ru: ẹnyin ni iye 
lori jù ologoṣẹ pipọ lọ. 

8 Mo si wi fun nyin pẹlu, Ẹnikẹni ti o ba 
jẹwọ mi niwaju enia, Ọmọ-—ẹnia yio si jẹwọ 
rẹ̀ niwaju awọn angẹli Ọlọrun: 

8 Ṣugbọn ẹniti o ba sé mi niwaju enia, a o 
sé ẹ niwaju awọn angẹli Ọlọrun. 

10 Ati ẹnikẹni ti o ba sọrọ—òdi si Ọmọ—enia, 
a o dari rẹ̀ jì i: ṣugbọn ẹnikẹni ti o ba sọrọ—odi 
si Ẹmí Mim, a kì yio dari rẹ̀ jì i. 

11 Nigbati nwọn ba si mu nyin Wá si sina— 
gogu, ati siwaju awọn olori, ati awọn alaṣẹ, ẹ 
máṣe ṣàniyàn pe, bawo tabi ohùn kili ẹnyin ôé 
da, tabi kili ẹnyin o Wi: 

12 Nitori Ẹmí Mim yio kẹ nyin ni wakati 
kanna li ohun ti o yẹ ki ẹ Wi. 

13 Ọkan ninu awujọ si Wi fun u pe, Olukọ— 
ni, sọ fun arakunrin mi ki o pín mi li ogún. 

14 O si wi fun u pe, ọkunrin yi, tali o fi mi jẹ 
onidajọ tabi olùpín—ogún wá fun nyin? 

150 si wi fun wọn pe, Kiyesara ki ẹ si ma 
ṣọra nitori ojukòkoro: nitori igbesi aiye enia 
ki iduro nipa ọpọ ohun ti o ni. 

IBO si pa owe kan fun wọn, wipe, Ilẹ 
ọkunrin kan ọlọrò so eso òpọlọpọ: 

17O si rò ninu ara rẹ̀, wipe, Emi o ti ṣe, 
nitoriti emi kò ni ibiti emi o gbé kô eso mi jọ si? 

180 si wipe, Eyi li emi o ṣe: emi o wô aká 
mi palẹ, emi o si kọ eyi ti o tobi; nibẹ̀ li emi o 
gbé tò gbogbo eso ati ọrò mi jọ si. 

185 Emi o si wi fun ọkàn mi pe, Ọkàn, iwọ li 
ọrọ pipọ ti a tò jọ fun òpọ ọdún; simi ma jẹ, 
má mu, ma yò. 

20 Ṣugbọn Ọlọrun wi fun u pe, Iwọ aṣiwere, 
li oru yi li a o bẹ̀re ẹmi rẹ lọwọ rẹ: njẹ titani 
nkan wọnni yio ha ṣe, ti iwọ ti pẹ̀se silẹ? 

21 Bẹ li ẹniti o tò iṣura jọ fun ara rẹ̀, ti ko si 
li ọrọ lọdọ Ọlọrun. 

22 TO si wi fun awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ pe, Ni— 
torina mo wi fun nyin pe, ẹ máṣe ṣaniyàn ni— 
tori ẹmí nyin pe, kili ẹnyin ô jẹ; tabi nitori ara 
nyin pe, kili ẹnyin ô fi bora. 

23 Ẹmí sa jù onjẹ lọ, ara si jù aṣọ lọ. 

24 Ẹ kiyesi awọn ìwo: nwọn kì ifọnrugbin, 
bẹni nwọn ki kore; nwọn kò li aká, bẹni 
nwọn kò li abà; Ọlọrun sá mb wọn: melo— 
melo li ẹnyin sàn jù ẹiyẹ lọ? 


LUKU 12 
25 Tani ninu nyin nipa aniyan ṣiṣe ti o le fi 
igbọnwọ kan kún ọjọ aiyé rẹ̀? 

26 Njẹ bi ẹnyin kò le ṣe eyi ti o kere julọ, 
eṣe ti ẹnyin fi nṣaniyan nitori iyokù? 

27Ẹ kiyesi awọn lili bi nwọn ti ndàgba: 
nwọn ki iṣiṣẹ nwọn ki iranwu; ṣugbọn ki emi 
wi fun nyin, a kò ṣe Solomoni pápa li ọṣẹ ni 
gbogbo ogo rẹ̀ to ọkan ninu wọnyi. 

28 Njẹ bi Ọlọrun ba wò koriko igbé li aṣọ 
tobẹ eyiti o wà loni, ti a si gbá a sinu ina 
lọla; melomelo ni yio wò nyin li aṣọ, ẹnyin 
onigbagbQ kekere? 

25 Ẹ má si ṣe bere ohun ti ẹnyin ô jẹ, tabi 
ohun ti ẹnyin o mu, ki ẹnyin ki o má si ṣiye— 
meji. 

30 Nitori gbogbo nkan wọnyi ni awọn 
orilẹ—ẹ̀de aiye nwá kiri: Baba nyin si mò pe, 
ẹnyin nfẹ nkan wọnyi. 

31 qdṢugbọn ẹ má wá ijọba Ọlọrun; gbogbo 
nkan wọnyi li a o si fi kún nyin. 

32 Má bẹ̀ru, agbo kekere; nitori didùn inu 
Baba nyin ni lati fi ijọba fun nyin. 

33 Ẹ tà ohun ti ẹnyin ni, ki ẹnyin ki o si tọrẹ 
anu; ki ẹnyin ki o si pése àpo fun ara nyin, ti 
kì igbé, iṣura li ọrun ti kì itán, nibiti olẹ̀ kò le 
sunmọ, ati ibiti kòkoro kì iba a jẹ. 

34 Nitori nibiti iṣura nyin gbé wà, nibẹ̀ li 
ọkàn nyin yio gbé wà pẹlu. 

35 Ẹ di amure nyin, ki fitila nyin ki o si má jo: 

36 Ki ẹnyin tikara nyin ki o dabi ẹniti nreti 
oluwa wọn, nigbati on o pada ti ibi iyawo de; 
pe, nigbati o ba de, ti o si kànkun, ki nwọn ki 
o le ṣí i silẹ fun u lọgan. 

37Ibukun ni fun awọn ọmọ-ọdọ wọnni 
nigbati oluwa na ba de ti yio ba ki nwọn ki o 
ma ṣọna: lôtọ ni mo wi fun nyin, yio di ara rẹ̀ 
li amure, yio si mu wọn joko lati jẹun, yio si 
jade wá lati ṣe iranṣẹ fun wọn. 

38 Bi o ba si de nigba iṣọ keji, tabi ti o si de 
nigba iṣọ kẹta, ti o si ba wọn bẹ, ibukun ni 
fun awọn ọmọ—ọdọ wọnni. 

39 Ṣugbọn ẹ mò eyi pe, bale ile iba mọ 
wakati ti olẹ̀ yio wá, on iba ma ṣọna, kì ba ti jẹ 
ki a lu ile on já. 

40 Nitorina ki ẹnyin ki o mura pẹlu: Nitori 
Ọmọ-enia mbò ni Wakati ti ẹnyin kò daba. 

41 TiPeteru si Wipe, Oluwa, iwọ pa owe yi 
fun wa, tabi fun gbogbo enia? 

42 Oluwa si dahùn Wipe, Tani olotọ ati 
ọlégbọn iriju na, ti oluwa rẹ̀ fi jẹ olori agbo ile 
rẹ̀, lati ma fi ìwọn onjẹ wọn fun wọn li akokò? 

43 Ibukun ni fun ọmọ—ọdọ na, nigbati olu— 
wa rẹ̀ ba de, ti yio ba a ki o ma ṣe bẹ̀. 


LUKU. 12, 13 

44 Lôtọ ni mo wi fun nyin, yio si fi i jẹ olori 
ohun gbogbo ti o ni. 

45 Ṣugbọn bi ọmọ—ọdọ na ba wi li ọkàn rẹ̀ 
pe, Oluwa mi yẹ̀ igba atibò rẹ̀; ti o si bẹ̀rẹ si 
ilù awọn iranṣẹkunrin ati iranṣẹbinrin, ti o si 
bẹ̀rẹ si ijẹ ati si imu amupara; 

46 Oluwa ọmọ—ọdọ na yio de li ọjọ ti kò reti 
rẹ̀, ati ni Wakati ti kò daba, yio si jẹ ẹ niya gi— 
digidi, yio si yàn ipò rẹ̀ pẹlu awọn alaigbagbQ. 

47 Ati ọmọ—ọdọ na, ti o mò ifẹ oluwa rẹ̀, ti 
kò si mura silẹ ti kò si ṣe gẹgẹ bi ifẹ rẹ̀, on li a 
o nà pipọ. 

48 Ṣugbọn eyi ti kò mò, ti o ṣe ohun ti o yẹ 
si lilu, on li a o lù niwọn. Nitori ẹnikẹni ti a 
fun ni pipọ, lọdọ rẹ̀ li a o gbé bẹ̀re pipọ: lọdọ 
ẹniti a ba gbé fi pipọ si, lọdọ rẹ̀ li a o gbé bẹre 
si i. 

48 diIná li emi wá lati fọn si aiye; kili emi si 
nfẹ bi a ba ti da a ná? 

50 Ṣugbọn emi ni baptismu kan ti a o fi 
baptisi mi; ara ti nni mi to titi yio fi pari! 

51 Ẹnyin ṣebi alafia li emi wá fi si aiye? mo 
Wi fun nyin, Bẹkọ; ki a sá kuku pe iyapa: 

52 Nitori lati isisiyi lọ, enia marun yio wà ni 
ile kanna ti a o yà ni ipa, mẹta si meji, ati meji 
si mẹta. 

53 A o yà baba ni ipa si ọmọ rẹ̀ ọkunrin, ati 
ọmọkunrin si baba; iya si ọmọbinrin rẹ̀, ati 
ọmọbinrin si iya rẹ̀; iyakọ si iyawo rẹ̀, ati iyawo 
si iyako rẹ̀. 

54 JO si wi fun ijọ enia pẹlu pe, Nigbati 
ẹnyin ba ri awọsanma ti o ṣú ni ìha ìwọ—ôrùn, 
ọgan ẹnyin a ni, Ọwara òjo mbọ; a si ri bẹ. 

55 Nigbati afẹfẹ gusù ba nfẹ, ẹnyin a ni, Oru 
yio mu; a si ṣẹ. 

56 Ẹnyin agabagebe, ẹnyin le moye oju ọrun 
ati ti aiye; éhatiṣe ti ẹnyin kò le mò akokò yi? 

S7 Éha si ti ṣe ti ẹnyin tikara nyin ko fi rò 
ohun ti o tẹ? 

58 TNigbati iwọ ba mbá ọtá rẹ lọ sọdọ oléri, 
mura li Ọna ki a le gbà ọ lọwọ rẹ̀; ki o máṣe fi ọ 
le onidajọ lọwọ, ki onidajọ máṣe fi ọ le ẹṣọ 
lọwọ, on a si tì ọ sinu tubu. 

59 Ki emi ki o wi fun ọ, iwọ ki yio jade kuro 
nibẹ̀, titi iwọ o fi san 6kan ti o ba kù. 

l 3 1AWỌN kan si wà li akokò na ti o sọ 
ti awọn ara Galili fun u, ẹ̀jẹ ẹniti 
Pilatu dapọ mọ ẹbọ wọn. 

2 Jesu si dahitn o wi fun wọn pe, Ẹnyin ṣebi 
awọn ara Galili wọnyi ṣe ẹlẹṣẹ ju gbogbo awọn 
ara Galili lọ, nitoriti nwọn jẹ irú ìya bawọnni? 

3Mo wi fun nyin, Bẹ̀kọ: bikoṣepe ẹnyin 


746 


ronupiwada, gbogbo nyin ni yio ṣegbé bẹ̀ 
Bẹgẹ. 

4'Tabi awọn mejidilogun, ti ile—iṣọ ni Silo— 
amu wáúôlu, ti o si pa wọn, ẹnyin ṣebi nwọn ṣe 
ẹlẹṣẹ ju gbogbo awọn enia ti mbẹ̀ ni Jerusale— 
mu lọ? 

5 Mo wi fun nyin, Bẹkọ: bikoṣepe ẹnyin ro— 
nupiwada, gbogbo nyin ni yio ṣegbé bẹ̀ gẹgẹ. 

6 JO si pa owe yi fun wọn pe; ọkunrin kan 
ni igi ọpọtọ kan ti a gbìn si ọgbà ajara rẹ̀; o si 
de, o nwá eso lori rẹ̀, kò si ri nkan. 

TO si Wi fun oluṣọgba rẹ̀ pe, Sawô, lati 
ọdún mẹta li emi ti nwá iwò eso lori igi ọpọtọ 
yi, emi ko si ri nkan: ké e lulẹ; eṣe ti o fi 
ngbilẹ lasan pẹlu? 

80 si dahùn o Wi fun u pe, Oluwa, jọwọ rẹ̀ 
li ọdún yi pẹlu, titi emi o fi tú ilẹ idi rẹ̀ yiká, 
titi emi o si fi bu ilẹdu si i: 

9 Bi o ba si so eso, gẹgẹ: bi kò ba si so, njẹ 
lẹhin eyini ki iwọ ki o ke e lulẹ̀. 

10 O si nkéni ninu sinagogu kan li ọjọ isimi. 

ti TSi kiyesi i, obinrin kan wà nibẹ̀ ti o ni 
ẹmí ailera, lati ọdún mejidilogun wá, ẹniti o tẹ̀ 
tan, ti ko le gbé ara rẹ̀ soke bi o ti wù ki o ṣe. 

12 Nigbati Jesu ri i, o pẹ e si ọdọ, o si wi fun 
u pe, Obinrin yi, a tú ọ silẹ lọwọ ailera rẹ. 

130 si fi ọwọ rẹ̀ le e: lojukanna a si ti sọ ọ di 
titọ, o si nyìn Ọlọrun logo. 

14 Olori sinagogu si kun fun irunu, nitoriti 
Jesu muni larada li ọjọ isimi, o si wi fun ijọ 
enia pe, Ijọ mẹfa ni mbẹ ti a fi iṣiṣẹ: ninu wọn 
ni ki ẹnyin ki o wá ki a ṣe dida ara nyin, ki o 
máṣẹ li ọjọ isimi. 

15 Nigbana li Oluwa dahúin, o si wi fun u 
pe, Ẹnyin agabagebe, olukuluku nyin ki itú 
malu tabi kẹtẹkẹtẹ rẹ̀ kuro nibuso, ki si ifà a lọ 
imu omi li ọjọ isimi? 

16 Kò si yẹ ki a tú obinrin yi ti iṣe ọmọbinrin 
Abrahamu silẹ ni ìde yi li ọjọ isimi, ẹniti Satani 
ti dẹ̀, sawô lati ọdún mejidilogun yi wá? 

17 Nigbati o si wi nkan wọnyi, oju tì gbogbo 
awọn ọtá rẹ̀: gbogbo ijọ enia si yọ fun ohun 
ogo gbogbo ti o ṣe lati ọwẹ rẹ̀ wá. 

18 O si Wipe, Kini ijọba Ọlọrun jọ? kili emi 
o si fi wé? 

190 dabi wáéro irugbin mustardi, ti ọkunrin 
kan mú, ti o si sọ sinu ọgbà rẹ̀; ti o si hù, o si di 
igi nla; awọn ẹiyẹ oju ọrun si ngbé ori ẹká rẹ̀. 

20 O si tún wipe, Kili emi iba fi ijọba Ọlọ— 
run wé? 

21O dabi iwukara, ti obinrin kan mu, ti o fi 
sinu oṣuwọn iyẹfun mẹta, titi gbogbo rẹ̀ o fi di 
Wiwu. 


747 


22 O si nlà arin ilu ati iletò lọ, o nkéni, o si 
nrìn lọ si iha Jerusalemu. 

23 Ẹnikan si bi i pe, Oluwa, diẹ ha li awọn ti 
a o gbalà? O si wi fun wọn pe, 

24 Ẹ làkaka lati wò oju—òna t6ro: nitori mo 
wi fun nyin, enia pipọ ni yio wá òna ati wọ ọ, 
nwọn kì yio si le wọle. 

25 Nigbati bale ile ba dide lẹkan fíi, ti o ba si 
ti sé ilẹkun, ẹnyin o si bẹ̀rẹ si iduro lode, ti ẹ o 
ma kànkun, wipe, Oluwa, Oluwa, ṣí i fun wa; 
on o si dahùn wi fun nyin pe, Emi kò mò nyin 
nibiti ẹnyin gbé ti wá: 

26 Nigbana li ẹnyin o bẹ̀rẹ si iwipe, Awa ti 
jẹ, awa si ti mu niwaju rẹ, iwọ si kéni ni 
igboro ilu wa. 

27 On o si wipe, Emi wi fun nyin, emi kò 
mọ nyin nibiti ẹnyin gbé ti wá; ẹ lọ kuro lọdọ 
mi gbogbo ẹnyin ti nṣiṣẹ ẹ̀ṣẹ. 

28 Ẹkún ati ipahinkeke yio wà nibẹ̀, nigbati 
ẹnyin o ri Abrahamu, ati Isaaki, ati Jakọbu, ati 
gbogbo awọn woli, ni ijọba Ọlọrun, ti a o si tì 
ẹnyin sode. 

25 Nwọn o si ti ìla—ôrùn, ati ìwọ—orùn wá, 
ati lati ariwa, ati gusù wá, nwọn o si joko ni 
ijọba Ọlọrun. 

30 Si wo o, awọn ẹni-ẹ̀hin mbẹ ti yio di 
ẹni—iwaju, awọn ẹni—iwaju mbẹ, ti yio di 
ẹni-ẹ̀hin. 

31 TINi wakati kanna diẹ ninu awọn Farisi 
tò ọ wá, nwọn si Wi fun u pe, Jade, ki iwọ ki o 
si lọ kuro nihinyi: nitori Herodu nfẹ pa ọ. 

320 si Wi fun wọn pe, Ẹ lọ, ki ẹnyin si sọ 
fun kòlọkọlọ nì pe, Kiyesi i, emi nlé awọn ẹmi 
ẹ̀ṣu jade, emi nṣe dida ara loni ati lọla, ati ni 
ijọ kẹta emi o ṣe aṣepe. 

33 Ṣugbọn emi kò jẹ má rìn loni, ati lọla, ati 
li ọtunla: kò le jẹ bẹ pe woli ṣegbé lẹhin odi 
Jerusalemu. 

34 Jerusalemu, Jerusalemu, iwọ ti o pa awọn 
Woli, ti o si sọ okuta lù awọn ti a rán si ọ pa; 
nigba melo li emi nfẹ iradọ bò awọn ọmọ rẹ, bi 
agbebò ti iradọ bò awọn ọmọ rẹ̀ labẹ apá rẹ̀, 
ṣugbọn ẹnyin kò fẹ! 

35 Sawô, a fi ile nyin silẹ fun nyin li ahoro: 
lôtọ ni mo si wi fun nyin, Ẹnyin ki yio ri mi, 
titi yio fi di akoko ti ẹnyin o wipe, Olubukun 


li ẹniti o mbò wá li orukọ Oluwa. 
l 4 1O si ṣe, nigbati o wò ile ọkan ninu 
awọn olori Farisi lọ li ọjọ isimi lati 
jẹun, nwọn si nṣọ ọ. 
2Si kiyesi i, ọkunrin kan ti o li asunkun 
mbẹ niwaju rẹ̀. 


LUKU. 13, 14 


3 Jesu si dahùn o wi fun awọn amofin ati 
awọn Farisi pe, O ha té lati mu—ni larada li 
ọjọ isimi, tabi kò tọ? 

4Nwọn si dakẹ. O si mu u, o mu u larada, o 
si jọwọ rẹ̀ lọwọ lọ; 

50 si dahùn o wi fun wọn pe, Tani ninu 
nyin ti kẹtẹkẹtẹ tabi malu rẹ̀ yio bọ sinu ihò, 
ti kì yio si fà a soke lojukanna li ọjọ isimi? 

6 Nwọn kò si le da a li ohùn mẹ si nkan 
wọnyi. 

TO si pa owe kan fun awọn ti a pẹ Wá 
jẹun, nigbati o wò bi nwọn ti nyàn ipò ọlá; o 
si wi fun wọn pe, 

8 Nigbati ẹnikan ba pẹ̀ ọ wá si ibi iyawo, 
máṣe joko ni ipò ọlá; ki o ma ba jẹ pe, a pẹ̀ 
ẹniti o li ọlá jù ọ lọ. 

8 Nigbati ẹniti o pẹ ọ ati on ba de, a si Wi 
fun ọ pe, Fun ọkunrin yi li àye; iwọ a si wa fi 
itiju mu ipò ẹhin. 

10 Ṣugbọn nigbati a ba pẹ̀ ọ, lọ ki o si joko ni 
ipò ẹhin; nigbati ẹniti o pẹ̀ ọ ba de, ki o le Wi 
fun ọ pe, Ọrẹ, bẹ soke: nigbana ni iwọ o ni 
iyin li oju awọn ti o ba ọ joko ti onjẹ. 

11 Nitori ẹnikẹni ti o ba gbé ara rẹ̀ ga, li a o 

rẹ̀ silẹ; ẹnikẹni ti o ba si rẹ̀ ara rẹ̀ silẹ, li a o si 
gbéga. 
12 TiNigbana li o si Wi fun alase ti o pẹ̀ e pe, 
Nigbati iwọ ba se àse ọsán, tabi àse alẹ, má pe 
awọn ọrẹ̀ rẹ, tabi awọn arakunrin rẹ, tabi 
awọn ibatan rẹ, tabi awọn aladugbo rẹ ọlọrọ; 
nitori ki nwọn ki o má ṣe pẹ̀ ọ ẹ̀wẹ lati san 
ẹsan fun ọ. 

13 Ṣugbọn nigbati iwọ ba se àse, pé awọn 
talakà, awọn alabùkù arùn, awọn amukun, ati 
awọn afọju: 

14 Iwọ o si jẹ alabukun fun; nitori nwọn kò 
ni ohun ti nwọn o fi san a fun ọ: ṣugbọn a o 
san a fun ọ li ajinde awọn ol6tọ. 

15 TINigbati ọkan ninu awọn ti o ba a joko tì 
onjẹ gbé nkan wọnyi, o wi fun u pe, Ibukun 
ni fun ẹniti yio jẹun ni ijọba Ọlọrun. 

16 Ṣugbọn o Wi fun u pe, ọkunrin kan se 
àse—alẹ nla, o si pẹ̀ enia pipọ: 

17O si rán ọmọ—odọ rẹ̀ ni wakati àse—alẹ 
lati sọ fun awọn ti a ti pé wipe, Ẹ wá; nitori 
ohun gbogbo ṣe tan. 

18 Gbogbo wọn so bẹ̀rẹ, li ohùn kan lati ṣe 
awawi. Ekini wi fun u pe, Mo rà ilẹ kan, emi 
kò si le ṣe ki ng má lọ iwò o: mo bẹ̀ ọ ṣe gafara 
fun mi. 

18 Ekeji si wipe, Mo rà ajaga malu marun, 
mo si nlọ idán wọn wò: mo bẹ̀ ọ ṣe gafara 
fun mi. 


LUKU. 14, 15 

20 Ẹkẹta si wipe, Mo gbeyawo, nitorina li 
emi kò fi le wá. 

21 Ọmọ—ọdọ na si pada de, o sọ nkan wọnyi 
fun oluwa rẹ̀. Nigbana ni bale ile binu, o Wi 
fun ọmọ-ọdọ rẹ̀ pe, Jade lọ si igboro, ati si 
abuja òna, ki o si mu awọn talakà, ati awọn 
alabùkù arùn, ati awọn amukun, ati awọn 
afọju wá si ihinyi. 

22 Ọmọ—ọdọ na si wipe, Oluwa, a ti ṣe bi o 
ti paṣẹ, àye si mbẹ sibẹ. 

23 Oluwa na si wi fun ọmọ—ọdọ na pe, Jade 
lọ si opôpo, ati si ọna ọgbà, ki o si rò wọn lati 
Wọle wá, ki ile mi le kún. 

24 Nitori mo wi fun nyin, Ẹnikẹni ninu 
awọn enia wọnyi ti a ti pẹ̀, ki yio tọwò ninu 
àse—alẹ mi. 

25 T Awọn ọpọ ijọ enia mba a lọ: o si yipada, 
o si wi fun wọn pe, 

26 Bi ẹnikan ba tò mi wá, ti ko si korira baba 
rẹ̀, ati iya, ati aya, ati ọmọ, ati arakunrin, ati 
arabinrin, ani ati ẹmí ara rẹ̀ pẹlu, kò le ṣe 
ọmọ-ẹhin mi. 

27 Ẹnikẹni ti kò ba rù agbelebu rẹ̀, ki o si 
ma tẹ̀ mi lẹhin, kò le ṣe ọmọ-ẹhin mi. 

28 Nitori tani ninu nyin ti npete ati kQ 
ile—iṣọ, ti ki yio kẹ joko ki o ṣiro iye owo rẹ̀, bi 
on ni to ti yio fi pari rẹ̀. 

29 Ki o ma ba jẹ pe nigbati o ba fi ipilẹ ile 
sọlẹ tan, ti kò le pari rẹ̀ m6, gbogbo awọn ti o 
Ti i a bẹ̀rẹ si ifi i ṣe ẹlẹyà, 

30 Wipe, ọkunrin yi bẹ̀rẹ si ile ikẹ, kò si le 
pari rẹ̀. 

31 Tabi ọba wo ni nlọ ibá ọba miran jà, ti ki 
yio kọ joko, ki o si gbẹ̀ro bi yio le fi ẹgbarun 
padegun ẹniti nmu ẹgbawa bò wá kò on loju? 

32 Bi bẹ̀kọ nigbati onitọhun si wà li òkere, 
on a ran ikọ si i, a si bere ipinhùn alafia. 

33 Gẹgẹ bẹni, ẹnikẹni ti o wù ki o ṣe ninu 
nyin, ti kò ba kò ohun gbogbo ti o ni silẹ, kò le 
ṣe ọmọ-ẹhin mi. 

34 TiIyò dara: ṣugbọn bi iyò ba di obu, kili a 
o fi mu u dùn? 

35Kò yẹ fun ilẹ, béni kò yẹ fun àtan; 
bikoṣepe ki a kô o danù. Ẹniti o ba li etí lati fi 


gbọ ki o gbẹ. 
l 5 1 GBOGBO awọn agbowode ati awọn 
ẹlẹṣẹ si sunmọ ọ lati gbé òrọ rẹ̀. 

2 Ati awọn Farisi ati awọn akọwe nkùn, wipe, 
ọkunrin yi ngbà ẹlẹṣẹ, o si mba wọn jẹun. 

3 TO si pa owe yi fun wọn, wipe. 

4 Ọkunrin wo ni ninu nyin, ti o ni ọgọrun 
agutan, bi o ba sọ ọkan nù ninu wọn, ti ki yio 


748 


fi mọkandilọgọrun iyokù silẹ ni iju, ti ki yio si 
tọsẹ eyi ti o nù: lọ, titi yio fi ri i? 

5 Nigbati o si ri i tan, o gbé e le ejika rẹ̀, o 
nyọ. 

6 Nigbati o si de ile, o pẹ̀ awọn ọrẹ̀ ati 
aladugbo rẹ̀ jọ, o nwi fun wọn pe, Ẹ ba mi yò; 
nitoriti mo ri agutan mi ti o ti nù. 

7Mo wi fun nyin, gẹgẹ bẹli ayò yio wà li 
ọrun lori ẹlẹṣẹ kan ti o ronupiwada, jù lori olôtọ 
mọkandilọgọrun lọ, ti kò ṣe aini ironupiwada. 

8 TTabi obinrin wo li o ni fadaka mẹwa bi o 
ba sọ ọkan nù, ti ki yio tàn fitilà, ki o si gbá ile, 

9Nigbati o si ri i, o pẹ̀ awọn ọrẹ ati awọn 
aladugbo rẹ̀ jọ, o wipe, Ẹ ba mi yò; nitori mo 
Ti fadakà ti mo ti sọnù. 

10 Mo wi fun nyin, gẹgẹ bẹli ayọ mbẹ 
niwaju awọn angẹli Ọlọrun lori ẹlẹṣẹ kan ti o 
Tonupiwada. 

ti JO si wipe, ọkunrin kan li ọmọkunrin 
meji: 

12 Eyi aburo ninu wọn wi fun baba rẹ̀ pe, 
Baba, fun mi ni ini rẹ ti o kàn mi. O si pín 
ohun ìni rẹ̀ fun wọn. 

13Kò si to ijọ melokan lẹhinna, eyi aburo 
kô ohun gbogbo ti o ni jọ, o si mu òna àjo rẹ̀ 
pòn lọ si ilẹ òkere, nibẹ̀ li o si gbé fi ìwa wọbia 
na ohun ini rẹ̀ ni inákuna. 

14 Nigbati o si bà gbogbo rẹ̀ jẹ tan, ìyan nla 
Wá imu ni ilẹ na; o si bẹ̀rẹ si idi alaini. - . 

15 O si lọ, o da ara rẹ̀ pò mọ ọlọtọ kan ni ilẹ 
na; on si rán a lọ si oko rẹ̀ lati tọju ẹlẹdẹ. 

16 Ayò ni iba fi jẹ onjẹ ti awọn ẹlẹdẹ njẹ li 
ajẹyé: ẹnikẹni kò si fifun u. 

17 Ṣugbọn nigbati oju rẹ̀ walẹ, o ni, Awọn 
alagbaṣe baba mi melomelo li o ni onjẹ ajẹyú, 
ati ajẹtì, emi si nkú fun ebi nihin. 

18 Emi o dide, emi o si tọ baba mi lọ, emi o 
si Wi fun u pe, Baba, emi ti dẹṣẹ si ọrun, ati 
niwaju rẹ; 

19 Emi kò si yẹ, li ẹniti a ba ma pẹ̀ li ọmọ rẹ 
mẹ; fi mi ṣe bi ọkan ninu awọn alagbaṣe rẹ. 

20 si dide, o si tò baba rẹ̀ lọ. Ṣugbọn nigbati 
o si wà li òkere, baba rẹ̀ ri i, anu ṣe e, o si sure, 
o rọmọ ọ li ọrùn, o si fi ẹnu kò o li ẹnu. 

21 Ọmọ na si wi fun u pe, Baba, emi ti dẹṣẹ 
si ọrun, ati niwaju rẹ, emi kò yẹ li ẹniti a ba 
ma pẹ̀ li ọmọ rẹ m€. 

22 Ṣugbọn baba na wi fun awọn ọmọ—ọdọ 
rẹ̀ pe, Ẹ mu ayo aṣọ Wá kánkán, ki ẹ si fi wò ọ; 
ẹ si fi oruka bò ọ lọwọ, ati bàta si ẹsẹ rẹ̀: 

23 Ẹ si mu ẹgbòrọ malu abọpa wá, ki ẹ si pa 
a; ki a ma jẹ, ki a si má ṣe ariya: 


749 


24 Nitori ọmọ mi yi ti kú, o si tún yẹ̀; o ti 
nù, a si ri i. Nwọn si bẹ̀re si iṣe ariya. 

25Ṣugbọn ọmọ rẹ̀ eyi ẹgbọn ti wà li oko: bi o 
si ti mbọ, ti o sunmọ eti ile, o gbQ orin on ijô. 

260 si pẹ ọkan ninu awọn ọmọ—ọdọ wọn, 
o bẹ̀re, kili a mọ nkan wọnyi si? 

27 O si wi fun u pe, Aburo rẹ de; baba rẹ si 
pa ẹgbòrọ malu abọpa, nitoriti o ri i pada li 
alafia ati ni ilera. 

280 si binu, o si kò lati wọle; baba rẹ̀ si 
jade, o si wá iṣipẹ fun u. 

29 O si dahùn o wi fun baba rẹ̀ pe, Wo o, lati 
ọdún melo wọnyi li emi ti nsin ọ, emi kò si ru 
ofin rẹ ri: iwọ kò si ti ifi ọmọ ewurẹ kan fun 
mi, lati fi ba awọn ọrẹ mi ṣe ariya: 

30 Ṣugbọn nigbati ọmọ rẹ yi de, ẹniti o fi 
panṣaga run ọrẹ rẹ, iwọ si ti pa ẹgbọrọ malu 
abọpa fun u. 

31 O si wi fun u pe, Ọmọ, nigbagbogbo ni iwọ 
mbẹ lọdọ mi, ohun gbogbo ti mo si ni, tìrẹ ni. 

320 yẹ ki a ṣe ariya ki a si yò: nitori aburo 
rẹ yi ti kú, o si tún yé; o ti nù, a si ri i. 

l Ô 1O si wi fun awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ pẹlu 

pe, ọkunrin ọlọrọ kan wà, ti o ni iriju 
kan; on na ni nwọn fi sùn u pe, o ti nfi 
ohun-ini rẹ̀ ṣòfo. 

2 Nigbati o si pẹ e, o wi fun u pe, Éṣe ti emi 
fi ngbQ eyi si ọ? siro iṣẹ iriju rẹ; nitori iwọ ko 
le ṣe iriju mẹ. 

3 Iriju na si wi ninu ara rẹ̀ pe, Ewo li emi o 
ṣe? nitoriti Oluwa mi gbà iṣẹ iriju lọwọ mi: 
emi kò le wàlẹ; lati ṣagbe oju ntì mi. 

4 Mo mẹ eyiti emi o ṣe, nigbati a ba mu mi 
kuro nibi iṣẹ iriju, ki nwọn ki o le gbà mi sinu 
ile wọn. 

50 si pẹ̀ awọn ajigbese oluwa rẹ̀ sọdọ rẹ̀, o 
si wi fun ekini pe, Elo ni iwọ jẹ oluwa mi? 

6 si wipe, Ọgọrun oṣuwọn oréro. O si wi 
fun u pe, Mu iwe rẹ, si joko nisisiyi, ki o si kọ 
adọta. 

T Nigbana li o si bi ẹnikeji pe, Elo ni iwọ jẹ? 
On si wipe, Ọgọrun oṣuwọn alikama. O si wi 
fun u pe, Mu iwe rẹ, ki o si kọ ọgọrin. 

8 Oluwa rẹ̀ si yìn alaiṣôtọ iriju na, nitoriti o 
fi ọgbọn ṣe e: awọn ọmọ aiye yi sá gbẹn ni 
iran wọn jù awọn ọmọ imọlẹ lọ. 

9 Emi si wi fun nyin, ẹ fi mammoni aiṣotọ 
yàn ọrẹ fun ara nyin pe, nigbati yio ba yẹ̀, ki 
nwọn ki o le gbà nyin si ibujoko wọn titi aiye. 

10 Ẹniti o ba ṣe olôtọ li ohun kikini, o ṣe 
olôtọ ni pipọ pẹlu: ẹniti o ba si ṣe alaiṣôtọ li 
ohun kikini, o ṣe alaiṣôtọ li ohun pipo pẹlu. 


LUKU 15, 16 
ti Njẹ bi ẹnyin kò ba ti jẹ olôtọ ni mammo- 
ni aiṣôtọ, tani yio fi ọrọ tôtọ ṣú nyin? 

12 Bi ẹnyin ko ba si ti jẹ olôtọ li ohun ti iṣe ti 
ẹlomiran, tani yio fun nyin li ohun ti iṣe ti 
ẹnyin tikara nyin? 

13TdiKò si iranṣẹ kan ti o le sin oluwa meji: 
ayaṣebi yio korira ọkan, yio si fẹ ekeji; tabi yio 
fi ara mọ ọkan, yio si yàn ekeji ni ipọsi. Ẹnyin 
kò le sin Ọlọrun pẹlu mammoni. 

14 Awọn Farisi, ti nwọn ni ojukokoro si gbẹ 
gbogbo nkan wọnyi, nwọn si yọ—ṣùti si i. 

150 si wi fun wọn pe, Ẹnyin li awọn ti 
ndare fun ara nyin niwaju. enia; ṣugbọn 
Ọlọrun mò ọkàn nyin: nitori eyi ti a gbé niyin 
lọdọ enia, irira ni niwaju Ọlọrun. 

16 Ofin ati awọn woli mbẹ titi di igba 
Johannu: lati igbana Wá li a ti nwasu ijọba 
Ọlọrun, olukuluku si nfi ipá wò inu rẹ̀. 

17 Ṣugbọn o rọrun fun ọrun on aiye lati kọja 
lọ, jù ki ṣonṣo kan ti ofin ki o yẹ̀. 

18 Ẹnikẹni ti o ba kò aya rẹ̀ silẹ, ti o si gbé 
omiran ni iyawo, o ṣe panṣaga: ẹnikẹni ti o ba 
si gbé, ẹniti ọkọ rẹ̀ kò silẹ ni iyawo, o ṣe 


panṣaga. 

19 TINjẹ ọkunrin ọlọrẹ kan wà, ti o nwò aṣọ 
elesẹ̀ àluko ati aṣọ àla daradara, a si ma jẹ 
didùndidun lojojumẹ: 

20 Alagbe kan si wà ti a npẹ̀ ni Lasaru, ti 
nwọn ima gbé wá kalẹ lẹba òna ile rẹ̀, o kún 
fun oju, 

21 On a si ma fẹ ki a fi ẹrún ti o ti ori tabili 
ọlọrọ bọ silẹ bẹ on: awọn ajá si wá, nwọn si fá 
a li ôju lá. 

220 si ṣe, alagbe kú, a si ti ọwọ awọn 
angẹli gbé e lọ si okan—àiya Abrahamu: ọlọrò 
na si kú pẹlu, a si sin i; 

23 Ni ipo—oku li o gbé oju rẹ̀ soke, o mbẹ 
ninu iṣẹ oré, o si ri Abrahamu li òkere, ati 
Lasaru li ôkan—àiya rẹ̀. 

240 si ke, o wipe, Baba Abrahamu, ṣánu 
fun mi, ki o si rán Lasaru, ki o tẹ̀ orika rẹ̀ 
bọmi, ki o si fi tù mi li ahọn; nitori emi njorô 
ninu ọwọ iná yi. 

25 Ṣugbọn Abrahamu wipe, Ọmọ, ranti pe, 
nigba aiye rẹ, iwọ ti gbà ohun rere tirẹ, ati 
Lasaru ohun buburu: ṣugbọn nisisiyi ara rò ọ, 
iwọ si njoro. 

26 Ati pẹlu gbogbo eyi, a gbe ọgbun nla kan 
si agbedemeji awa ati ẹnyin, ki awọn ti nfẹ 
má ba le rekọja lati ìhin lọ sọdọ nyin, ki 
ẹnikẹni má si le ti ọhun rekọja tò wa wá. 

27 O si wipe, Njẹ mo bẹ̀ ọ, baba, ki iwọ ki o 
rán a lọ si ile baba mi: 


LUKU. 16, 17 

28 Nitori mo ni arakunrin marun; ki o le rò 
fun wọn ki awọn ki o má ba wá si ibi oré yi 
pẹlu. 

29 Abrahamu si wi fun u pe, Nwọn ni Mose 
ati awọn woli; ki nwọn ki o gboô ti wọn. 

30 O si wipe, Bẹkọ, Abrahamu baba; ṣugbọn 
bi ẹnikan ba ti inu okú tò wọn lọ, nwọn ô 
ronupiwada. 

310 si wi fun u pe, Bi nwọn kò ba gbé ti 
Mose ati ti awọn woli, a kì yio yi wọn li ọkan 
pada bi ẹnikan tilẹ ti inu okú dide. 


l 7 1O SI wi fun awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ pe, 
Ko le ṣe ki ohun ikọsẹ̀ má de: ṣugbọn 
egbé ni fun ẹniti o ti ipasẹ rẹ̀ de. 

2Iba san fun u ki a so ọlọ nla mẹ ọ li ọrùn, 
ki a si gbé e jù sinu okun, ju ki o mu ọkan 
ninu awọn kekere wọnyi kọsẹ̀. 

3T-Ẹ má kiyesara nyin: bi arakunrin rẹ ba 
ṣẹ̀, ba a wi; bi o ba si ronupiwada, dari jì i. 

4 Bi o basi ṣẹ̀ ọ li ẹrinmeje li ôjọ, ti o si pada 
tò ọ wá li ẹrinmeje li ôjọ pe, Mo ronupiwada; 
dari jì i. 

5 Awọn aposteli si wi fun Oluwa pe, Busi 
igbagbọ wa. 

6 Oluwa si wipe, Bi ẹnyin ba ni igbagbQ bi 
wéáro irugbin mustardi, ẹnyin o le wi fun igi 
sikamine yi pe, Ki a fà ọ tú, ki a si gbìn ọ sinu 
okun; yio si gbé ti nyin. 

7 Ṣugbọn tani ninu nyin, ti o li ọmọ—ọdọ, ti o 
ntulẹ, tabi ti o mb ẹran, ti yio wi fun u 
lojukanna ti o ba ti oko de pe, Lọ ijoko lati jẹun? 

8'Ti kì yio kuku wi fun u pe, Pẹ̀se ohun ti 
emi o jẹ, si di amure, ki iwọ ki o má ṣe iranṣẹ 
fun mi, titi emi o fi Jẹ ti emi o si mu tan; 
lẹhinna ni iwọ o si jẹ, ti iwọ o si mu? 

9On o ha ma dupẹ lọwọ ọmọ—ọdọ na, 
nitoriti o ṣe ohun ti a palaṣẹ fun u bi? emi kò 
rò bẹ̀. 

10 Gẹgẹ bẹli ẹnyin pẹlu, nigbati ẹ ba ti ṣe 
ohun gbogbo ti a palaṣẹ fun nyin tan, ẹ wipe, 
Alailere ọmọ—ọdọ ni wa: eyi ti iṣe iṣẹ wa lati 
ṣe, li awa ti ṣe. 

11 (O si ṣe, bi o ti nlọ si Jerusalemu, o kọja 
larin Samaria on Galili. 

12Bi o si ti nwọ inu iletò kan lọ, awọn 
ọkunrin adẹtẹ̀ mẹwa pade rẹ̀, nwọn duro li 
òkere: 

13 Nwọn si nahùn soke, wipe, Jesu, Olukọni 
ṣánu fun Wa. 

14 Nigbati o ri wọn, o wi fun wọn pe, Ẹ lọ ifi 
ara nyin hàn fun awọn alufa. O si ṣe, bi nwọn 
ti nlọ, nwọn si di mim6. 


750 


15 Nigbati ọkan ninu wọn ri pe a mu on 
larada o pada, o si fi ohùn rara yin Ọlọrun logo. 

16 O si wolẹ lẹba ẹsẹ rẹ̀, o ndupẹ li ọwọ rẹ̀: 
ara Samaria ni on si iṣe. 

17 Jesu si dahùn wipe, Awọn mẹwa ki a ṣo 
di mimQ? Awọn mẹsan iyokù ha dà? 

18A ko ri ẹnikan ti o pada wá fi ogo fun 
Ọlọrun, bikọse alejò yi? 

190 si wi fun u pe, Dide, ki o si má lọ: 
igbagbQ rẹ mu ọ larada. 

20 TINigbati awọn Farisi bi i pe, nigbawo ni 
ijọba Ọlọrun yio de, o da wọn li ohùn pe, Ijọ— 
ba Ọlọrun ki iwá pẹlu àmi: 

21 Bẹni nwọn kì yio wipe, Kiyesi i nihin! 
tabi kiyesi i lọhun! saw6, ijọba Ọlọrun mbẹ 
ninu nyin. 

220 si wi fun awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ pe, Ọjọ 
mbò, nigbati ẹnyin o fẹ lati ri ọkan ninu ọjọ 
Ọmọ-enia, ẹnyin kì yio si ri i. 

23Nwọn o si wi fun nyin pe, Wo o nihin; 
tabi wo o lọhun: ẹ má lọ, ẹ máṣe tẹle wọn. 

24 Nitori gẹgẹ bi manamana ti ikọ li apakan 
labẹ ọrun, ti isi mọlẹ li apa keji labẹ ọrun: bẹli 
Ọmọ-enia yio si ri li ọjọ rẹ̀. 

25 Ṣugbọn kò le ṣaima kẹ jìya ohun pipo, ki 
a si kò ọ lọdọ iran yi. 

26 Bi o si ti ri li ọjọ Noa, bẹni yio ri li ọjọ 
Ọmọ-enia. 

27 Nwọn njẹ, nwọn nmu, nwọn ngbeyawo, 
nwọn si nfà iyawo fun ni, titi o fi di ọjọ ti Noa 
wò inu ọkò lọ, kíkun omi si de, o si run 
gbogbo wọn. 

28 Gẹgẹ bi o si ti ri li ọjọ Loti; nwọn njẹ, 
nwọn nmu, nwọn nrà, nwọn ntà, nwọn 
ngbìn, nwọn nkọle; 

29 Ṣugbọn li ọjọ na ti Loti jade kuro ni 
Sodomu, ojo ina ati sulfuru rọ lati ọrun wá, o 
si run gbogbo wọn. 

30 Gẹgẹ bẹni yio ri li ọjọ na ti Ọmọ—enia 
yio farahàn. 

31 Li ọjọ na, eniti o ba wà lori ile, ti ẹrù rẹ̀ si 
mbẹ ni ile, ki o máṣe sọkalẹ lati wá kô o; ẹniti 
o ba si wà li oko, ki o máṣe pada sẹhin. 

32 Ẹ ranti aya Loti. 

33 Ẹnikẹni ti o ba nwá ati gbà ẹmi rẹ̀ là yio 
sọ ọ nù; ẹnikẹni ti o ba si sọ ọ nù yio gbà a là. 

34 Mo wi fun nyin, li oru ọjọ na, enia meji 
yio wà lori akete kan; a o mu ọkan, a o si fi 
ekeji silẹ. 

35 Enia meji yio si ma lẹ ọlọ pò; a o mu 
ọkan, a o si fi ekeji silẹ. 

36 Enia meji yio wà li oko; a o mu ọkan, a o 
si fi ekeji silẹ. 


751 


37 Nwọn si da a lohùn, nwọn bi i pe, Nibo, 
Oluwa? O si wi fun wọn pe, Nibiti okú ba gbé 


Wà, nibẹ̀ pẹlu ni idì ikojọ pò si. 

18 1O si pa owe kan fun wọn nitori 
eyiyi pe, o yẹ ki a ma gbadura ni— 

gbagbogbo, ki a má si ṣárẹ̀; 

2 Wipe, Onidajé kan wà ni ilu kan, ti kò 
bẹ̀ru Ọlọrun, ti kò si ṣe ojusaju enia: 

3Opéòô kan si wà ni ilu na; o si ntò ọ wá, 
Wipe, Gbẹsan mi lara ọfá mi. 

4 Kò si ṣu si i nigba sa kan: ṣugbọn nikẹhin 
o Wi ninu ara rẹ̀ pe, Bi emi kò tilẹ bẹ̀ru 
Ọlọrun, ti emi ko si ṣe ojuṣáju enia; 

5 Ṣugbọn nitoriti opô yi nyọ mi lẹnu, emi o 
gbẹsan rẹ̀, ki o má ba fi wíwa rẹ̀ nigbakugba 
da mi lagára. 

6 Oluwa si Wipe, Ẹ gb6 bi alaiṣôtọ onidajọ 
ti wi. 

7Ọlọrun kì yio ha si gbẹsan awọn ayanfẹ 
rẹ̀, ti nfi ọsán ati oru kigbe pẹ̀ e, ti o si mu 
suru fun wọn? 

8 Mo wi fun nyin, yio gbẹsan wọn kánkán. 
Ṣugbọn nigbati Ọmọ—enia ba de yio ha ri 
igbagbQ li aiye? 

SO si pa owe yi fun awọn kan ti nwọn 
gbẹkẹle ara wọn pe, awọn li olododo, ti nwọn 
si ngàn awọn ẹlomiran: 

10 Pe, Awọn ọkunrin meji goke lọ si tẹmpili 
lati gbadura; ọkan jẹ Farisi, ekeji si jẹ agbo— 
wode. 

tI Eyi Farisi dide, o si ngbadura ninu ara rẹ̀ 
bayi pe, Ọlọrun, mo dupẹ lọwọ rẹ, nitoriti 
emi kò ri bi awọn ara iyokù, awọn alọnilọ— 
Wọgba, alaiṣôtọ, panṣaga, tabi emi kò tilẹ ri bi 
agbowode yi. 

12 Emi ngbàwẹ li ẹrinmeji li òsẹ, mo nsan 
idamẹwa ohun gbogbo ti mo ni. 

13 Ṣugbọn agbowode duro li òkere, kò tilẹ 
jẹ gbé oju rẹ̀ soke ọrun, ṣugbọn o lù ara rẹ̀ li 
6ôkan—àiya, o wipe, Ọlọrun ṣánu fun mi, emi 
ẹlẹṣẹ. 

14 Mo wi fun nyin, ọkunrin yi sọkalẹ lọ si 
ile rẹ̀ ni idalare jù ekeji lọ: nitori ẹnikẹni ti o 
ba gbé ara rẹ̀ ga, on li a o rẹ̀ silẹ; ẹniti o ba si 
rẹ̀ ara rẹ̀ silẹ on li a o gbéga. 

15 Nwọn si gbé awọn ọmọ—ọwọ tò ọ wá 
pẹlu, ki o le fi ọwé le wọn; ṣugbọn nigbati 
awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ ri i, nwọn mba wọn wi. 

16 Ṣugbọn Jesu pẹ̀ wọn sọdọ rẹ̀, o si wipe, Ẹ 
jẹ ki awọn ọmọ kekere wá sọdọ mi, ẹ má si ṣe 
da Wọn lẹkun: nitoriti irú wọn ni ijọba 
Ọlọrun. 


LUKU 17, 18 
17 Lotọ ni mo wi fun nyin, Ẹnikẹni ti kò ba 
gbà ijọba Ọlọrun bi ọmọ kekere, kì yio wò inu 
rẹ̀ bi o ti wù ki o ri. 

18 Ijoye kan si bẹ̀re lọwọ rẹ̀, wipe, Olukọni 
rere, kili emi o ṣe ti emi o fi jogún iye ainipẹkun? 

19 Jesu si wi fun u pe, Éṣe ti iwọ fi npẹ̀ mi li 
ẹni rere? ẹni rere kan kò si, bikoṣe ẹnikan, 
eyini li Ọlọrun. 

20 Iwọ mò ofin wọnni, Máṣe ṣe panṣaga, 
máṣe pania, máṣe jale, máṣe jẹri eke, bòwọ 
fun baba on iya rẹ. 

21 O si wipe, Gbogbo nkan wọnyi li emi ti 
pamọ lati igba ewe mi Wá. 

22 Nigbati Jesu si gbọ eyi, o wi fun u pe, 
Ohun kan li o kù fun ọ sibẹ: lọ ità ohun gbogbo 
ti o ni, ki o si pín i fun awọn talakà, iwọ o si ni 
iṣura li ọrun: si wá, ki o má tò mi lẹhin. 

23 Nigbati o si gbọ eyi, inu rẹ̀ bajẹ gidigidi: 
nitoriti o li ọrọ pipo. 

24 Nigbati Jesu ri i pe, inu rẹ̀ bajẹ gidigidi, o 
ni, Yio ti ṣoro to fun awọn ti o li ọrò lati wò 
ijọba Ọlọrun! 

25Nitori o rọrun fun ibakasiẹ lati gbà oju 
abẹrẹ wọle, jù fun ọlọrọ lati wò ijọba Ọlọrun lọ. 

26 Awọn ti o si gbé Wipe, Njẹ tali o ha le là? 

27O si wipe, Ohun ti o ṣoro lọdọ enia, kò 
ṣoro lọdọ Ọlọrun. 

28 Peteru si wipe, Sawo, awa ti fi tiwa silẹ, a 
si tò ọ lẹhin. 

298 si wi fun wọn pe, Lôtọ ni mo wi fun 
nyin, Kò si ẹniti o fi ile, tabi aya, tabi ará, tabi 
6bi, tabi ọmọ silẹ, nitori ijọba Ọlọrun, 

30 Ti kì yio gba ilọpo pipọ si i li aiye yi, ati li 
aiye ti mbò ìye ainipẹkun. 

31 TiINigbana li o pé awọn mejila sọdọ rẹ̀, o 
si wi fun wọn pe, Sawo, awa ngòke lọ si Je— 
rusalemu, a o si mu ohun gbogbo ṣẹ, ti a ti kọ 
lati ọwé awọn woli wá, nitori Ọmọ—enia. 

32 Nitori a o fi i le awọn Keferi lọwọ, a o fi i ṣe 
ẹlẹyà, a o si fi i ṣe ẹsin, a o si tuté si i lara: 

33 Nwọn o si nà a, nwọn o si pa a: ni ijọ 
kẹta yio si jinde. 

34 Ọkan ninu nkan Wọnyi kò si yé wọn: ẹ̀rọ 
yi si pam6 fun wọn, bẹni nwọn ko si mò ohun 
ti a Wi. 

35 TO si ṣe, bi on ti sunmọ Jeriko, afọju kan 
joko lẹba òna o nṣagbe: 

36 Nigbati o gbé ti ọp6é enia nkọja lọ, o bẹ̀re 
pe, kili a le mò eyi si. 

37 Nwọn si Wi fun u pe, Jesu ti Nasareti li o 
nkọja lọ. 

38 O si kigbe pe, Jesu, iwọ Ọmọ Dafidi, ṣánu 
fun mi. 


LUKU 18, 19 

39 Awọn ti nlọ niwaju ba a Wi pe, kí o pa 
ẹnu rẹ̀ mẹ: ṣugbọn on si kigbe si i kunkun pe, 
Iwọ Ọmọ Dafidi, ṣanu fun mi. 

30 Jesu si dẹṣẹ duro, o ni, ki a mu u tò on 
Wá: nigbati o si sunmọ ọ, o bi i, 

m Wipe, Kini iwọ nfẹ ti emi iba ṣe fun o? O 
si wipe, Oluwa, ki emi ki o le riran. 

42 Jesu si wi fun u pe, Riran: igbagboô rẹ gbà 
ọ là. 

43T1ojukanna o si riran, o si ntò ọ lẹhin, o 
nyìn Ọlọrun logo: ati gbogbo enia nigbati 


nwọn ri i, nwọn fi iyìn fun Ọlọrun. 
1 JESU si wò Jeriko lọ, o si nkọja lá— 


19 


2Si kiyesi i, ọkunrin kan wà ti a npẹ̀ ni 
Sakeu, o si jẹ olori agbowode kan, o si jẹ ọlọrọ. 

30 si nfẹ lati ri ẹniti Jesu iṣe; kò si le ri i, 
nitori ọpọ enia, ati nitoriti on ṣe enia kukuru. 

40 si sure siwaju, o gùn ori igi sikamore 
kan, ki o ba le ri i: nitoriti yio kọja lọ niha ibẹ̀. 

5 Nigbati Jesu si de ibẹ̀, o gbé oju soke, o si 
ri i, o si wi fun u pe, Sakeu, yara, ki o si 
sọkalẹ; nitori emi kò le ṣaiwọ ni ile rẹ loni. 

60 si yara, o sọkalẹ, o si fi ayò gbà a. 

T Nigbati nwọn si ri i, gbogbo wọn nkùn, 
Wipe, O lọ iwò lọdọ ọkunrin ti iṣe ẹlẹṣẹ. 

8 Sakeu si dide, o si wi fun Oluwa pe, Wo o, 
Oluwa, àbọ ohun ini mi ni mo fifun talakà; bi 
mo ba si fi ẹ̀sun eke gbà ohun kan lọwọ 
ẹnikẹni, mo san a pada ni ilọpo mẹrin. 

9 Jesu si wi fun u pe, Loni ni igbala wò ile 
yi, niwọnbi on pẹlu ti jẹ ọmọ Abrahamu. 

10 Nitori Ọmọ—enia de lati wá awọn ti o nù 
kiri, ati lati gbà wọn là. 

tI Nigbati nwọn si ngbé nkan wọnyi, o fi 
ẹrọ kún u, o si pa owe kan, nitoriti o sunmọ 
Jerusalemu, ati nitoriti nwọn nrò pe, ijọba 
Ọlọrun yio farahàn nisisiyi. 

12 JO si wipe, ọkunrin ọlọlá kan rẹ̀ ilu òke— 
re lọ igbà ijọba fun ara rẹ̀, ki o si pada. 

130 si pẹ awọn ọmọ-ọdọ rẹ̀ mẹwa, o fi 
mina mẹwa fun wọn, o si wi fun wọn pe, Ẹ 
ma ṣowo titi emi o fi de. 

14 Ṣugbọn awọn ọlòtọ ilu rẹ̀ korira rẹ̀, nwọn 
si rán ikò tẹ̀le e, wipe, Awa kò fẹ ki ọkunrin yi 
jọba lori wa. 

150 si ṣe, nigbati o gbà ijọba tan, ti o pada 
de, o paṣẹ pe, ki a pé awọn ọmọ—ọdọ wọnni 
Wá sọdọ rẹ̀, ti on ti fi owo fun nitori ki o le mẹ 
iye ere ti olukuluku fi iṣowo jẹ. 

16 Eyi ekini si wá, o Wipe, Oluwa, mina rẹ 
jẹre mina mẹwa si i. 


752 


17O si wi fun u pe, O ṣeun, iwọ ọmọ—ọdọ 
rere: nitoriti iwọ ṣe olotọ li ohun kikini, gbà 
aṣẹ lori ilu mẹwa. 

18 Eyi ekeji si wá, o wipe, Oluwa, mina rẹ 
jẹ̀re mina marun. 

180 si Wi fun u pẹlu pe, Iwọ joye ilu marun. 

20 Omiran si wá, o wipe, Oluwa, wò mina 
rẹ ti mbẹ li ọwọ mi ti mo dì sinu gele: 

21 Nitori mo bẹ̀ru rẹ, ati nitoriti iwọ ṣe 
onrorò enia: iwọ a ma mu eyi ti iwọ ko fi lelẹ, 
iwọ a si ma ká eyi ti iwọ kò gbìn. 

22 O si Wi fun u pe, Li ẹnu ara rẹ na li emi o 
ṣe idajọ rẹ, iwọ ọmọ—ọdọ buburu. Iwọ mò pe 
onrorò enia ni mi, pe, emi a ma mu eyi ti emi 
ko fi lelẹ emi a si ma ká eyi ti emi ko gbìn; 

23 £ha si ti ṣe ti iwọ ko fi owo mi si ile elé, 
nigbati mo ba de, emi iba si bẹ̀re rẹ̀ ti on ti elé? 

240 si Wi fun awọn ti o duro leti ibẹ̀ pe, Ẹ 
gbà mina na lọwọ rẹ̀, ki ẹ si fi i fun ẹniti o ni 
mina mẹwa. 

25 Nwọn si Wi fun u pe, Oluwa, o ni mina 
mẹwa. 

26 Mo wi fun nyin pe, Ẹnikẹni ti o ni, li a o 
fifun; ati lọdọ ẹniti kò ni, eyi na ti o ni li a o 
gbà lọwọ rẹ̀. 

27 Ṣugbọn awọn ọtá mi wọnni, ti kò fẹ ki 
emi ki o jọba lori wọn, ẹ mu wọn wá ihinyi, 
ki ẹ si pa wọn niwaju mi. 

28 TNigbati o si wi nkan Wọnyi tan, o lọ 
ṣaju, o ngòke lọ si Jerusalemu. 

290 si ṣe, nigbati o sunmọ Betfage on 
Betaní li òke ti a npe ni Olifi, o rán awọn meji 
ninu awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀, 

30 Wipe, Ẹ lọ iletò ti o kọju si nyin; nigbati 
ẹnyin ba nwò ọ lọ, ẹnyin o ri ọmọ kẹtẹkẹtẹ 
kan ti a so, ti ẹnikẹni ko gùn ri: ẹ tú u, ki ẹ si 
fà a wá. 

31 Bi ẹnikẹni ba si bi nyin pe, Eṣe ti ẹnyin fi 
ntú u? ki ẹnyin ki o wi bayi pe, Oluwa ni ifi i ṣe. 

32 Awọn ti a rán si mu òna wọn pòn, nwọn 
si bá a gẹgẹ bi o ti Wi fun wọn. 

33 Bi nwọn si ti ntú ọmọ kẹtẹkẹtẹ na, awọn 
oluwa rẹ̀ bi wọn pe, EÉṣe ti ẹnyin fi ntú 
kẹtẹkẹtẹ nì? 

34 Nwọn si wipe, Oluwa ni ifi i ṣe. 

35 Nwọn si fà a tò Jesu wá: nwọn si tẹ aṣọ 
wọn si ẹ̀hin ọmọ kẹtẹkẹtẹ na, nwọn si gbé 
Jesu kà a. 

36 Bi o si ti nlọ nwọn tẹ aṣọ wọn si òna. 

37 Bi o si ti sunmọ eti ibẹ̀ ni gẹrẹgẹrẹ òke 
Olifi, gbogbo ijọ awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ bẹ̀rẹ si 
iyò, ati si ifi ohùn rara yìn Ọlọrun, nitori iṣẹ 
nla gbogbo ti nwọn ti ri; 


753 


38 Wipe, Olubukun li Ọba ti o mbọ wá li 
orukọ Oluwa: alafia li ọrun, ati ogo loke ọrun. 

38 Awọn kan ninu awọn Farisi li awujọ si wi 
fun u pe, Olukọni ba awọn ọmọ-ẹhin rẹ wi. 

40 O si da wọn lohùn, o wi fun wọn pe, Mo 
wi fun nyin, Bi awọn wọnyi ba pa ẹnu wọn 
mẹ, awọn okuta yio kigbe soke. 

41 MiNigbati o si sunmọ etile, o ṣijuwò ilu 
na, o sọkun si i lori, 

420 nwipe, Ibaṣepe iwọ mò, loni yi, ani 
iwọ, ohun ti iṣe ti alafia rẹ! ṣugbọn nisisiyi 
nwọn pamẹ kuro li oju rẹ. 

43 Nitori ọjọ mbò fun ọ, ti awọn ọtá rẹ yio 
Wà yàra ká ọ, nwọn o si yi ọ ká, nwọn o si ká ọ 
mẹ niha gbogbo. 

44Nwọn o si wò ọ palẹ bẹrẹ, ati awọn ọmọ 
rẹ ninu rẹ; nwọn kì yio si fi okuta kan silẹ lori 
ara wọn; nitoriti iwọ ko mò ọjọ ìbẹwo rẹ. 

450 si wọ inu tẹmpili lọ, o si bẹ̀rẹ si ilé 
awọn ti ntà ninu rẹ̀ sode; 

46 O si wi fun wọn pe, A ti kọwe rẹ̀ pe, Ile mi 
yio jẹ ile adura; ṣugbọn ẹnyin ti sọ ọ di ihò olẹ̀. 

470 si nkéni lojojumọ ni tẹmpili. Ṣugbọn 
awọn olori alufa, ati awọn akọwe, ati awọn 
olori awọn enia nwá ọna ati pa a run, 

48 Nwọn kò si ri bi nwọn iba ti ṣe: nitori 
gbogbo enia ṣù mQ ọ lati gbòrọ rẹ̀. 


20 TO si ṣe, ni ijọ kan li ọjọ wọnni, bi o 
ti nke awọn enia ni tẹmpili ti o si 
nwasu ihinrere, awọn olori alufa, ati awọn 
pẹlu awọn agbagbà dide si i, 

2Nwọn si wi fun u pe, Sọ fun wa, aṣẹ wo 
ni iwọ fi nṣe nkan wọnyi? tabi tali o fun ọ li 
aṣẹ yi? 

30 si dahùn o si wi fun wọn pe, Emi pẹlu 
yio si bi nyin lere òrọ kan; ẹ sọ fun mi. 

4 Baptismu ti Johannu, lati ọrun wá ni tabi 
lọdọ enia? 

5 Nwọn si ba ara wọn gbẹ̀ro wipe, Bi awa 
ba wipe, Lati ọrun wá ni; on o wipe, Éṣe ti 
ẹnyin kò fi gbà a gbe? 

6 Ṣugbọn bi awa ba si wipe, Lati ọdọ enia; 
gbogbo enia ni yio sọ wa li okuta; nitori nwọn 
gbagbọ pe, woli ni Johannu. 

TNwọn si dahùn wipe, nwọn kò mò ibiti o 
ti wá. 

8 Jesu si wi fun wọn pe, Njẹ emi ki yio wi 
fun nyin aṣẹ ti emi fi nṣe nkan wọnyi. 

8 Nigbana li o bẹ̀rẹ si ipa owe yi fun awọn 
enia pe; ọkunrin kan gbìn ọgba ajara kan, o si 
fi ṣe agbatọju fun awọn àgbẹ, o si lọ si àjo fun 
igba pipẹ. 


LUKU 19, 20 
10 Nigbati o si di akokò, o rán ọmọ—ọdọ rẹ̀ 
kan si awọn àgbẹ na, ki nwọn ki o le fun u 
ninu eso ọgba ajara na: ṣugbọn awọn àgbẹ lù 
u, nwọn si rán a pada lọwọ ofo. 

Ti O si tún rán ọmọ—ọdọ miran: nwọn si lù 
u pẹlu, nwọn si jẹ ẹ nìya, nwọn si rán a pada 
lọwọ ofo. 

120 si tún rán ẹkẹta: nwọn si ṣá a lọgbẹ 
pẹlu, nwọn si tì i jade. 

13 Nigbana li oluwa ọgba ajara wipe, Ewo li 
emi o ṣe? emi o rán ọmọ mi ayanfẹ lọ: bọya 
nigbati nwọn ba ri i, nwọn o ṣojuṣaju fun u. 

14 Ṣugbọn nigbati awọn àgbẹ na ri i, nwọn 
ba ara wọn gbẹ̀ro pe, Eyi li arole: ẹ wá, ẹ jẹ ki 
a pa a, ki ogún rẹ̀ ki o le jẹ ti wa. 

15 Bẹ̀ni nwọn si ti i jade sẹhin ọgba ajara, 
nwọn si pa a. Njẹ kili oluwa ọgba ajara na yio 
ṣe si wọn? 

16 Yio wá, yio si pa awọn àgbẹ wọnni run, 
yio si fi ọgba ajara na fun awọn ẹlomiran. 
Nigbati nwọn si gbẹ, nwọn ni, Ki a má ri i. 

17 Nigbati o si wò wọn, o ni, Ewo ha li eyi ti 
a ti kọwe pe, Okuta ti awọn ọmọle kò silẹ, on 
na li a sọ di pàtaki igun ile? 

18 Ẹnikẹni ti o ba ṣubu lù okuta na yio fẹ; 
ṣugbọn ẹnikẹni ti o ba ṣubu lù, yio lọ ọ lulú. 

18 Ti Awọn olori alufa ati awọn akọwe nwá 
ọna ati mu u ni wakati na; ṣugbọn nwọn bẹ̀ru 
awọn enia: nitoriti nwọn mò pe, o pa owe yi 
mọ wọn. 

20 Nwọn si nṣọ ọ, nwọn si rán awọn ami ti 
nwọn jẹ ẹlẹtan fi ara wọn pe olotọ enia, ki 
nwọn ki o le gbá òrọ rẹ̀ mu, ki nwọn ki o le fi i 
le agbara ati aṣẹ Balẹ. 

21 Nwọn si bi i, wipe, Olukọni, awa mò pe, 
iwọ a ma sọrọ fun ni, iwọ a si ma kỌ—ni bi o ti 
tọ, bẹni iwọ kì iṣojuṣaju ẹnikan ṣugbọn iwọ 
nkẹ-ni li òna Ọlọrun li otitọ. 

220 tẹ̀ fun wa lati má san owode fun 
Kesari, tabi kò tẹ? 

23 Ṣugbọn o kiyesi arekereke wọn, o si wi 
fun wọn pe Éṣe ti ẹnyin fi ndán mi wò? 

24Ẹ fi owo—idẹ kan hàn mi. Aworan ati 
akọle ti tani wà nibẹ? Nwọn si da a lohùn pe, 
Ti Kesari ni. 

25 O si wi fun wọn pe, Njẹ ẹ fi ohun ti iṣe ti 
Kesari fun Kesari, ati ohun ti iṣe ti Ọlọrun fun 
Ọlọrun. 

26 Nwọn kò si le gbá òrọ rẹ̀ mu niwaju 
awọn enia: ẹnu si yà wọn si idahùn rẹ̀, nwọn 
si pa ẹnu wọn mẹ. 

27 TAwọn Sadusi kan si tọ ọ wá, awọn ti 
nwọn nwipe ajinde okú kò si: nwọn si bi i, 


LUKU 20, 21 

28 Wipe, Olukọni, Mose kọwe fun wa pe, Bi 
arakunrin ẹnikan ba kú, li ailọmọ, ti o li aya, 
ki arakunrin rẹ̀ ki o ṣu aya rẹ̀ lopô, ki o le gbe 
iru dide fun arakunrin rẹ̀. 

289 Njẹ awọn arakunrin meje kan ti wà: 
ekini gbé iyawo, o si kú li ailọmọ. 

30 Ekeji si ṣu u lopô, on si kú li ailọmọ. 

31 Ẹkẹta si ṣu u lopô; gẹgẹ bẹ si li awọn 
mejeje pẹlu: nwọn kò si fi ọmọ silẹ, nwọn si kú. 

32Nikẹhin gbogbo wọn, obinrin na kú pẹlu. 

33 Njẹ li ajinde okú, aya titani yio ha ṣe ninu 
wọn? nitori awọn mejeje li o sá ni i li aya. 

34 Jesu si dahùn o wi fun wọn pe, Awọn 
ọmọ aiye yi a ma gbeyawo, nwọn a si ma fà 
iyawo fun-ni. 

35 Ṣugbọn awọn ti a ká yẹ lati jogún aiye na, 
ati ajinde kuro ninu okú, nwọn kì igbeyawo, 
nwọn kì si ifà iyawo fun—ni: 

36 Nitori nwọn kò le kú m€; nitoriti nwọn 
ba awọn angẹli dọgba; awọn ọmọ Ọlọrun si ni 
nwọn, nitori nwọn di awọn ọmọ ajinde. 

31 Niti pe a njí awọn okú dide, Mose 
tikararẹ̀ si ti fihàn ni igbé, nigbati o pé Oluwa 
ni Ọlọrun Abrahamu, ati Ọlọrun Isaaki, ati 
Ọlọrun Jakọbu. 

38 Bẹni on kì iṣe Ọlọrun awọn okú, bikoṣe ti 
awọn alaye: nitori gbogbo wọn wa laye fun u. 

39 TINigbana li awọn kan ninu awọn akọwe 
da a lohún, wipe, Olukọni iwọ wi rere. 

40 Nwọn kò si jẹ bi i lére òrọ kan mQ. 

mO si wi fun wọn pe, Eṣe ti nwọn fi 
nwipe, Ọmọ Dafidi ní Kristi? 

42 Dafidi tikararẹ̀ si wi ninu iwe Psalmu pe, 
OLUWA wi fun Oluwa mi pe, Iwọ joko li ọwọ 
ọtún mi, 

43 Titi emi o fi sọ awọn ọtá rẹ di apoti itisẹ rẹ. 

44 Njẹ bi Dafidi ba pé e li Oluwa; on ha si ti 
ṣe jẹ ọmọ rẹ̀? 

45 JO si wi fun awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ li etí 
gbogbo enia pe, 

46 Ẹ má kiyesara lọdọ awọn akọwe, ti nwọn 
fẹ lati ma rìn li aṣọ gig(in, ti nwọn si fẹ ikí—ni 
li ọja, ati ibujoko ọlá ninu sinagogu, ati ipò ọla 
ni ibi àse; 

47 Awọn ti o jẹ ile awọn opô run, ti nwọn si 
ngbadura gìgun fun aṣehàn: awọn wọnyi na 
ni yio jẹbi pọju. 


2 


iṣura. 
20O si ri talakà opô kan pẹlu, o nsọ owo—idẹ 
Wwéwẹ meji sibẹ. 


1NIGBATI o si gbé oju soke, o ri 
awọn ọlọrò nfi ẹ̀bun wọn sinu apoti 


754 


30 si wipe, Loôtọ ni mo wi fun nyin, talakà 
opé yi fi si i jú gbogbo Wọn lọ: 

4 Nitori gbogbo awọn wọnyi fi sinu ẹ̀bun 
Ọlọrun lati òpọlọpọ ini wọn; ṣugbọn on ninu 
aìni rẹ̀ o sọ gbogbo ohun ini rẹ̀ ti o ni sinu rẹ̀. 

5 Bi awọn kan si ti nsòrọ ti tẹmpili, bi a ti 
fi okuta daradara ati ẹbun ṣe e li ọṣọ, o ní, 

6Ohun ti ẹnyin nwò Wọnyi, ọjọ mbò li eyi 
ti a kì yio fi okuta kan silẹ lori ekeji ti a kì yio 
Wé lulẹ. 

7TNwọn si bẹ̀re lọwọ rẹ̀, wipe, Olukọni, 
nigbawo ni nkan wọnyi yio ṣẹ? ati àmi kini 
yio wà, nigbati nkan wọnyi yio fi ṣẹ? 

BO si wipe, Ẹ ma kiyesara, ki a má bà mu 
nyin ṣina: nitori ọpọlọpọ yio Wá li orukọ mi, ti 
yio ma wipe, Emi ni Kristi; akokò igbana si kù 
si dẹ̀dẹ: ẹ máṣe tò wọn lẹhin. 

9 Sugbọn nigbati ẹnyin ba gburô ogun ati 
idagiri, ẹ máṣe foiya: nitori nkan wọnyi ko le 
ṣe áìkẹṣẹ: ṣugbọn opin na kì iṣe lojukanna. 

10 Nigbana li o wi fun wọn pe, Orilẹ—ẹ̀de 
yio dide si orilẹ—ẹ̀de, ati ilẹ—ọba si ilẹ—ọba: 

t1 Isẹlẹ nla yio si wà kakiri, ati ìyan ati aja— 
kalẹ arúnn; ohun ẹ̀ru, ati àmi nla yio si ti ọrun 
Wá. 

12Ṣugbọn ṣaju gbogbo nkan wọnyi, nwọn 
o nawọ mu nyin, nwọn o si ṣe inunibini si 
nyin, nwọn o fi nyin le awọn oni—sinagogu 
lọwọ, ati sinu tubu, nwọn o mu nyin lọ sọdọ 
awọn ọba ati awọn ijoye nitori orukọ mi. 

13 Yio si pada di ẹrí fun nyin. 

14 Nitorina ẹ pinnu rẹ̀ li ọkàn nyin pe ẹ kì 
yio ronu ṣaju, bi ẹ o ti dahun. 

15 Nitoriti emi ô fun nyin li ẹnu ati ọgbén, 
ti gbogbo awọn ọfá nyin kì yio le sọrọ—Òòdi si, 
ti nwọn kì yio si le kò loju. 

16A o si fi nyin hàn lati ọdọ awọn 6bi nyin 
Wá, ati awọn arakunrin, ati awọn ibatan, ati 
awọn ọré wá; nwọn o si mu ki a pa ninu nyin. 

17 A o si korira nyin lọdọ gbogbo enia nitori 
orukọ mi. 

18 Ṣugbọn irun ori nyin kan kì o ṣegbé. 

19 Ninu stiru nyin li ẹnyin o jẹre ọkàn nyin. 

20 Nigbati ẹnyin ba si ri ti a fi ogun yi 
Jerusalemu ká, ẹ mò nigbana pe, isọdahoro rẹ̀ 
ku si dẹ̀dẹ. 

21 Nigbana ni ki awọn ti mbẹ ni Judea ki o 
sá lọ sori òke; ati awọn ti mbẹ larin rẹ̀ ki 
nwọn jade kuro; ki awọn ti o si mbẹ ni 
igberiko ki o máṣe wò inu rẹ̀ lọ. 

22 Nitori ọjọ ẹsan li ọjọ wọnni, ki a le mu 
ohun gbogbo ti a ti kọwe rẹ̀ ṣẹ. 

23 Ṣugbọn egbé ni fun awọn ti o lôyun, ati 


755 


awọn ti o nfi ọmú fun ọmọ mu ni ijọ wọnni! 
nitoriti ipọnju pipọ yio wà lori ati ibinu si 
awọn enia wọnyi. 

24 Nwọn o si ti oju idà ṣubu, a o si dì wọn ni 
igbekun lọ si orilẹ—ẹ̀de gbogbo: Jerusalemu 
yio si di itẹmọlẹ li ẹsẹ awọn Keferi, titi akoko 
awọn Keferi yio fi kún. 

25 Àmií yio si wà li ôrùn, ati li oṣupa, ati ni 
irawọ; ati lori ilẹ aiye idamu fun awọn ori— 
lẹ—ede nitori ipaiya ti ariwo; 

26 Aiya awọn enia yio ma já fun ibẹru, ati 
fun ireti nkan wọnni ti mbò sori aiye: nitori 
awọn agbara ọrun li a o mì titi. 

27 Nigbana ni nwọn o si ri Ọmọ—enia ti yio 
ma ti oju ọrun bò ti on ti agbara ati ogo nla. 

28 Ṣugbọn nigbati nkan wọnyi ba bẹ̀rẹ si 
iṣẹ, njẹ ki ẹ wò òke, ki ẹ si gbé ori nyin soke; 
nitori idande nyin kù si dẹ̀dẹ. 

29 O si pa owe kan fun wọn pe; Ẹ kiyesi igi 
ọpọtọ, ati si gbogbo igi; 

30 Nigbati nwọn ba rúwe, ẹnyin ri i, ẹ si mò 
fun ara nyin pe, igba ẹ̀run kù fẹfẹ. 

31 Gẹgẹ bẹ na li ẹnyin, nigbati ẹnyin ba ri 
nkan wọnyi ti nṣẹ, ki ẹnyin ki o mò pe, ijọba 
Ọlọrun kù si dẹ̀dẹ. 

321 6tọ ni mo wi fun nyin, Iran yi ki yio 
rekọja, titi gbogbo nkan wọnyi yio fi ṣẹ. 

33 Ọrun on aiye yio rekọja: ṣugbọn òrọ mí 
kì yio rekọja. 

34 IṢugbọn ẹ má kiyesara nyin, ki ọkàn 
nyin ki o máṣe kún fun wẹ̀bia, ati fun ọti 
amupara, ati fun aniyan aiye yi, ti ọjọ na yio si 
fi de ba nyin lojijì bi ikẹkun. 

35 Nitori bẹni yio de ba gbogbo awọn ti ngbe 
ori gbogbo ilẹ aiye. 

36 Njẹ ki ẹ má ṣọna, ki ẹ si má gbadura ni— 
gbagbogbo, ki ẹ ba le là gbogbo nkan wọnyi ti 
mbò wá iṣẹ, ki ẹ si le duro niwaju Ọmọ—enia. 

37 Lọsán, a si ma kéni ni tẹmpili; loru, a si 
ma jade lọ iwò lori òke ti a npò ni oke Olifi. 

38 Gbogbo enia si ntò ọ wá ni tẹmpili ni 
kutukutu owurò, lati gbọrọ rẹ̀. 


22 1AJỌ ọdun aiwukara ti a npẹ̀ ni 
Irekọja si kù fẹfẹ. 


2 Ati awọn olori alufa, ati awọn akọwe nwá 
ẹna bi nwọn iba ti ṣe pa a; nitoriti nwọn mbẹ̀ru 
awọn enia. 

3 qSatani si wò inu Judasi, ti a npẹ̀ ni Iska— 
riotu, ọkan ninu awọn mejila. 

40O si mu òna rẹ̀ pòn, o lọ lati ba awọn olori 
alufa ati awọn olori ẹṣé mò ọ pò, bi on iba ti fi 
i le wọn lọwọ. 


LUKU 21, 22 
5 Nwọn si yò, nwọn si ba a da majẹmu ati 
fun u li owo. 

6 O si gbà: o si nwá akoko ti o wò, lati fi i le 
wọn lọwọ laìsi ariwo. 

7 Ọjọ aiwukara pé, nigbati nwọn kò le ṣe 
aiṣẹbọ irekọja. 

80 si rán Peteru on Johannu, wipe, Ẹ lọ 
ipẹ̀se irekọja fun wa, ki awa ki o jẹ. 

9Nwọn si wi fun u pe, Nibo ni iwọ nfẹ ki a 
pẹ̀se sile? 

100 si wi fun wọn pe, Kiyesi i, nigbati 
ẹnyin ba nwò ilu lọ, ọkunrin kan ti o rù iṣa 
omi yio pade nyin; ẹ ba a lọ si ile ti o ba Wò. 

tI Ki ẹ si wi fun bale ile na pe, Olukọni wi fun 
ọ pe, Nibo ni gbòngan apejẹ na gbé wà, nibiti 
emi o gbé jẹ irekọja pẹlu awọn ọmọ-ẹhin mi? 

12 On o si fi gbòngan nla kan loke hàn nyin, 
ti a ṣe lọṣọ: nibẹ̀ ni ki ẹnyin kí o pẹ̀se silẹ. 

13Nwọn si lọ nwọn si bá a gẹgẹ bi o ti sọ 
fun wọn: nwọn si pẹ̀se irekọja silẹ. 

14 Nigbati akokò si to, o joko ati awọn apos— 
teli pẹlu rẹ̀. 

15 O si wi fun wọn pe, Tinu—tinu li emi fẹ fi 
ba nyin jẹ irekọja yi, ki emi ki o to jìya: 

16 Nitori mo wi fun nyin, Emi kì yio jẹ ninu 
rẹ̀ m€é, titi a o fi mú u ṣẹ ni ijọba Ọlọrun. 

17 O si gbà ago, nigbati o si ti dupẹ, o wipe, 
Gbà eyi, ki ẹ si pín i larin ara nyin. 

18 Nitori mo wi fun nyin, Emi kì yio mu 
ninu eso ajara mQ, titi ijọba Ọlọrun yio fi de. 

19 O si mú akara, nigbati o si ti dupẹ o bu u, 
o si fifun wọn, o wipe, Eyi li ara mi ti a fifun 
nyin: ẹ ma ṣe eyi ni iranti mi. 

20 BẸ gẹgẹ lẹhin onjẹ alẹ, o si mu ago, o 
wipe, Ago yi ni majẹmu titun li ẹ̀jẹ mi, ti a ta 
silẹ fun nyin. 

21 TiṢugbọn ẹ kiyesi i, ọwé ẹniti o fi mi hàn 
wà pẹlu mí lori tabili. 

22 Ọmọ—enia nlọ nitotọ bi a ti pinnu rẹ̀: 
ṣugbọn egbé ni fun ọkunrin na nipasẹ ẹniti a 
gbé ti fi i hàn! 

23 Nwọn si bẹ̀rẹ si ibẹ̀re larin ara wọn, tani 
ninu wọn ti yio ṣe nkan yi. 

24 TiIjà kan si mbẹ larin wọn, niti ẹniti a kà 
si olori ninu wọn. 

250 si wi fun wọn pe, Awọn ọba Keferi a ma 
fẹla lori wọn: a si ma pẹ̀ awọn alaṣẹ wọn ni ol6ôre. 

26 Ṣugbọn ẹnyin kì yio ri bẹ: ṣugbọn ẹniti o 
ba pòju ninu nyin ki o jẹ bi aburo; ẹniti o si Ṣe 
olori, bi ẹniti nṣe iranṣẹ. 

27 Nitori tali o pòju, ẹniti o joko tì onjẹ, tabi 
ẹniti o nṣe iranṣẹ? ẹniti o joko tì onjẹ ha kẹ? 
ṣugbọn emi mbẹ larin nyin bi ẹniti nṣe iranṣẹ. 


LUKU - 22 

28 Ẹnyin li awọn ti o ti duro tì mi ninu 
idanwo mi. 

28 Mo si yàn ijọba fun nyin, gẹgẹ bi Baba mi 
ti yàn fun mi; 

30 Ki ẹnyin ki o le ma jẹ, ki ẹnyin ki o si le 
má mu lori tabili mi ni ijọba mi, ki ẹnyin ki o 
le joko lori itẹ, ati ki ẹnyin ki o le má ṣe idajọ 
fun awọn ẹ̀ya Israeli mejila. 

31 lOluwa si wipe, Simoni, Simoni, sawô, 
Satani fẹ lati ni ọ, ki o le kù ọ bi alikama: 

32 Ṣugbọn mo ti gbadura fun ọ, ki igbagboô 
rẹ ki o má yẹ̀; ati iwọ nigbati iwọ ba si yipada, 
mu awọn arakunrin rẹ li ọkàn le. 

330 si wi fun u pe, Oluwa, mo mura tan 
lati bá ọ lọ sinu tubu, ati si ikú. 

34 O si wipe, Mo wi fun ọ, Peteru, akukọ ki 
yio kọ loni ti iwọ o fi s€ mi li ẹrinmẹta pe, iwọ 
kò mọ mi. 

35 O si wi fun wọn pe, Nigbati mo rán nyin 
lọ laini asuwọn, ati àpo, ati bàta, ọdá ohun 
kan da nyin bi? Nwọn si wipe, Rara o. 

36 Nigbana li o wi fun wọn pe, Ṣugbọn 
nisisiyi, ẹniti o ba li asuwọn, ki o mu u, ati 
àpo pẹlu: ẹniti kò ba si ni idà, ki o tà aṣọ rẹ̀, ki 
o si fi rà kan. 

37 Nitori mo wi fun nyin pe, Eyi ti a ti kọwe 
rẹ̀ kò le ṣe ki o má ṣẹ lara mi, A si kà a mọ 
awọn arufin. Nitori ohun wọnni nipa ti emi o 
li opin. 

38 Nwọn si wipe, Oluwa, sawo, idà meji 
mbẹ nihinyi. O si wi fun wọn pe, O to. 

38 JO si jade, o si lọ bi iṣe rẹ̀ si òke Olifi; 
awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ si tò ọ lẹhin. 

40 Nigbati o wà nibẹ̀, o wi fun wọn pe, Ẹ má 
gbadura, ki ẹnyìn ki o máṣe bọ sinu idẹwò. 

AO si fi wọn silẹ niwọn isọko kan, o si 
kunlẹ o si ngbadura, 

42 Wipe, Baba, bi iwọ ba fẹ, gbà ago yi lọwọ 
mi: ṣugbọn ifẹ ti emi ké, bikoṣe tirẹ ni ki a ṣe. 

43 Angẹli kan si yọ si i lati ọrun wá, o ngbà a 
ni iyanju. 

44 Bi o si ti wà ni iwaya—ija o ngbadura si i 
kikankikan: ogún rẹ̀ si dabi iro ẹ̀jẹ nla, o nkán 
silẹ. 

45 Nigbati o si dide kuro ni ibi adura, ti o si 
tò awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ wá, o ba wọn, nwọn 
nsùn fun ibanujẹ, 

46 O si wi fun wọn pe, Kili ẹnyin nsun si? ẹ 
dide, ẹ má gbadura, ki ẹnyin ki o máṣe bọ 
sinu idẹwò. 

47 Bi o si ti nsọ lọwọ, kiyesi i, òpọ enia, ati 
ẹniti a npẹ̀ ni Judasi, ọkan ninu awọn mejila, o 
ṣaju wọn o sunmọ Jesu lati fi ẹnu kò o li ẹnu. 


756 


A8 Jesu si Wi fun u pe, Judasi, iwọ. fi 
ifẹnukonu fi Ọmọ—enia hàn? 

45 Nigbati awọn ti o wà lọdọ rẹ̀ ri bi yio ti jasi, 
nwọn bi i pe, Oluwa, ki awa ki o fi idà ṣá wọn? 

s0 JỌkan ninu wọn si fi idà ṣá ọmọ—ọdọ 
olori alufa, o si ke eti ọtún rẹ̀ sọnù. 

51 Ṣugbọn Jesu dahùn o wipe, Ẹ jọwọ rẹ̀ 
bayi na. O si fi ọwẹ tẹ ọ li etí, o si wò o sàn. 

52 Jesu si wi fun awọn olori alufa, ati awọn 
olori ẹṣẹ tẹmpili, ati awọn agbagba, ti nwọn 
jade tò ọ wá, pe, Ẹnyin ha jade wá ti ẹnyin ti 
idà ati ọgọ bi ẹni tọ ọlọṣa wá? 

53 Nigbati emi wà pẹlu nyin lojojumọ ni 
tẹmpili, ẹnyin ko nà ọwọ mu mi: ṣugbọn 
akokò ti nyin li eyi, ati agbara òkunkun. 

54 Nwọn si gbá a mu, nwọn si fà a lọ, 
nwọn si mu u wá si ile olori alufa. Ṣugbọn 
Peteru tọ ọ lẹhin li òkere. 

55 Nigbati nwọn si ti dana larin gbòngan, ti 
nwọn si joko pò, Peteru joko larin wọn. 

56 Ọmọbinrin kan si ri i bi o ti joko nibi imọlẹ 
Iná na, o si tẹjum€ ọ, o ni, Eleyi na Wà pẹlu rẹ̀. 

57 O si s€, o wipe, Obinrin yi, emi ko mọ ọ. 

58 Kò pẹ lẹhin na ẹlomiran si ri i, o ni, Iwọ 
pẹlu wà ninu wọn. Ṣugbọn Peteru wipe, 
ọkunrin yi, Emi kọ. 

598 O si to iwọn Wakati kan ẹlomiran gidigidi 
tẹnumẹ ọ, nwipe, Nitotọ eleyi na wà pẹlu rẹ̀: 
nitori ara Galili ni iṣe. 

60 Ṣugbọn Peteru wipe, ọkunrin yi, emi kò 
mò ohun ti iwọ nwi. Lojukanna, bi o ti nwi li 
ẹnu, akukọ kọ. 

61 Oluwa si yipada, o wò Peteru. Peteru si 
ranti òrọ Oluwa, bi o ti wi fun u pe, Ki akukọ 
ki o to kọ, iwọ o sé mi li ẹrinmẹta. 

62 Peteru si bọ si ode, o sọkun kikorò. 

653TTAwọn ọkunrin ti nwọn mu Jesu, si fi i 
ṣe ẹlẹyà, nwọn lù u. 

64 Nigbati nwọn si dì i loju, nwọn lù u 
niwaju, nwọn mbi i pe, Sọtẹlẹ, tani lù ọ nì? 

65 Ati nkan pipọ miran ni nwọn nfi òrọ—òdi 
sọ si i. 

66 TNigbati ilẹ si m6, awọn àgba awọn enia, 
ati awọn olori alufa, ati awọn akọwe pejọ, 
nwọn si fà a wá si ajọ wọn, nwọn nwipe, 

57 Bi iwọ ba iṣe Kristi na? sọ fun wa. O si wi 
fun wọn pe, Bi mo ba wi fun nyin, ẹnyin ki 
yio gbagbọ: 

68 Bi mo ba si bi nyin lere pẹlu, ẹnyin kì yio 
da mi lohùn, bẹli ẹnyin kì yio jọwọ mi lọwọ lọ. 

69 Ṣugbọn lati isisiyi lọ li Ọmọ—enia yio 
joko li ọwọ ọtún agbara Ọlọrun. 

70 Gbogbo wọn si wipe, Iwọ ha ṣe Ọmọ 


757 


Ọlọrun bi? O si wi fun wọn pe, Ẹnyin wipe, 
emi ni. 

Ti Nwọn si wipe, Kili awa nfẹ ẹlẹri m si? 
Awa tikarawa sá ti gbé li ẹnu ara rẹ̀. 

2 3 1GBOGBO ijọ enia si dide, nwọn si 
fà a lọ si ọdọ Pilatu. 

2Nwọn si bẹ̀rẹ si ifi i sùn, wipe, Awa ri 
ọkunrin yi o nyi orilẹ—ede wa li ọkàn pada, o 
si nda wọn lẹkun lati san owode fun Kesari, o 
nwipe on tikara—on ni Kristi ọba. 

3 Pilatu si bi i lére, wipe, Iwọ ha li ọba 
awọn Ju? O si da a lohùn wipe, Iwọ wi i. 

4 Pilatu si wi fun awọn olori alufa ati fun ijọ 
enia pe, Emi kò ri ẹ̀ṣẹ lọwọ ọkunrin yi. 

5 Nwọn si tubọ tẹnumọ ọ pe, O nrú awọn 
enia soke, o nkQni ká gbogbo Judea, o bẹ̀rẹ 
lati Galili wá titi o fi de ihinyi. 

6 Nigbati Pilatu gbọ orukọ Galili, o bẹ̀re bi 
ọkunrin na iṣe ara Galili. 

7 Nigbati o si mò pe ara ilẹ Herodu ni, o rán a 
si Herodu, ẹniti on tikararẹ̀ wà ni Jerusalemu li 
akokò na. 

8NINigbati Herodu si rì Jesu, o yò gigigidi: 
nitoriti o ti nfẹ ẹ ri pẹ, o sa ti ngbe ìhin pipọ ni— 
tori rẹ; o si tanmQ ati ri ki iṣẹ iyanu diẹ ki o ti 
ỌWỌ rẹ̀ ṣe. 

SO si bẹ̀re òrọ pipọ lọwọ rẹ̀; ṣugbọn kò da a 
lohùn kanṣoṣo. 

10 Ati awọn olori alufa ati awọn akọwe 
duro, nwọn si nfi i sún gidigidi. 

11 Ati Herodu ti on ti awọn ọmọ—ogun rẹ̀, 
nwọn kẹgan rẹ̀, nwọn si nfi i ṣẹsin, nwọn WÒ 
ọ li aṣọ daradara, o si rán a pada tò Pilatu lọ. 

12 Pilatu on Herodu di ọré ara Wọn ni ijọ 
na: nitori latijọ ọtá ara wọn ni nwọn ti nṣe ri. 

13 qNigbati Pilatu si ti pé awọn olori alufa 
ati awọn olori ati awọn enia jọ, 

14 O sọ fun wọn pe, Ẹnyin mu ọkunrin yi tò 
mi wá, bi ẹni ti o npa awọn enia li ọkàn dà: si 
kiyesi i, emi wadi ẹjọ rẹ̀ niwaju nyin, emi kò 
si ri ẹ̀ṣẹ lọwọ ọkunrin yi, ni gbogbo nkan 
Wọnyi ti ẹnyin fi i sùn si: 

15 Ati Herodu pẹlu: o sá rán a pada tò wa 
wá; si kiyesi i, ohun kan ti o yẹ si ikú a ko ṣe 
si i ti ọwé rẹ̀ wá. 

16 Njẹ emi ô ná a, emi ô si jọwọ rẹ̀ lọwọ lọ. 

17 Ṣugbọn kò le ṣe aidá ọkan silẹ fun wọn 
nigba ajọ irekọja. 

18 Nwọn si kigbe soke lọwọ kanna, wipe, Mu 
ọkunrin yi kuro, ki o si dá Barabba silẹ fun wa: 

18 Ẹniti a sọ sinu tubu nitori òtẹ kan ti a ṣe 
ni ilu, ati nitori ipania. 


LUKU 22, 23 


20 Pilatu si tun ba wọn sọrọ, nitori o fẹ da 
Jesu silẹ. 

21 Ṣugbọn nwọn kigbe, wipe, Kàn a mọ 
agbelebu, kàn a mọ agbelebu. 

220 si wi fun wọn li ẹrinkẹta pe, Éṣe, 
buburu kili ọkunrin yi ṣe? emi ko ri òran ikú 
lara rẹ̀: nitorina emi o nà a, emi a si jọwọ rẹ̀ 
lọwọ lọ. 

23Nwọn tilẹ̀ kirimô igbe nla, nwọn nfẹ ki a 
kàn a mọ agbelebu. Ohùn ti wọn ati ti awọn 
olori alufa bori tirẹ̀. 

24 Pilatu si fi aṣẹ si i pe, ki o ri bi nwọn ti nfẹ. 

25 O si dá ẹniti nwọn fẹ silẹ fun wọn, ẹniti a 
titori òtẹ ati ipania sọ sinu tubu; ṣugbọn o fi 
Jesu le wọn lọwọ. 

26 Bi nwọn si ti nfà a lọ, nwọn mu ọkunrin 
kan, Simoni ara Kirene, ti o nti igberiko bò, 
on ni nwọn si gbé agbelebu na le, ki o marù u 
bò tẹle Jesu. 

27 Jiijọ enia pipọ li o ntọ ọ lẹhin, ati awọn 
obinrin, ti npohùnrere ẹkún, ti nwọn si nṣe 
idarò rẹ̀. 

28 Ṣugbọn Jesu yiju pada si wọn, o si wipe, 
Ẹnyin ọmọbinrin Jerusalemu, ẹ má sọkun fun 
mi, ṣugbọn ẹ sọkun fun ara nyin, ati fun awọn 
ọmọ nyin. 

28 Nitori kiyesi i, ọjọ mbò li eyiti ẹnyin o 
wipe, Ibukun ni fun àgan, ati fun inu ti kò 
bimọ ri, ati fun ọmú ti kò funni mu ri. 

30 Nigbana ni nwọn o bẹ̀rẹ si iwi fun awọn 
òke nla pe, Wò lù wa; ati fun awọn òke 
kekeke pe, Bo wa mọlẹ. 

31 Nitori bi nwọn ba nṣe nkan wọnyi sara 
igi tutù, kili a o ṣe sara gbigbẹ? 

32Nwọn si fa awọn meji lọ pẹlu, awọn 
arufin, lati pa pẹlu rẹ̀. 

33 Nigbati nwọn si de ibi ti a npe ni Agbari, 
nibẹ ni nwọn gbé kàn a mọ agbelebu, ati awọn 
arufin na, ọkan li ọwọ ọtún, ati ọkan li ọwọ òsi. 

34 Ji Jesu si wipe, Baba, darijì wọn; nitoriti 
nwọn kò mọ ohun ti nwọn nṣe. Nwọn si pín 
aṣọ rẹ̀ larin ara wọn, nwọn di ìbo rẹ̀. 

35 Awọn enia si duro nworan. Ati awọn 
ijoye pẹlu wọn, nwọn nyọ—ṣùti si i, wipe, O 
gbà awọn ẹlomiran là; ki o gbà ara rẹ̀ là, bi iba 
ṣe Kristi, ayanfẹ Ọlọrun. 

36 Ati awọn ọmọ—ogun pẹlu nfi i ṣe ẹlẹyà, 
nwọn tò ọ wá, nwọn nfi ọti kikan fun u, 

37 Nwọn si nwipe, Bi iwọ ba ṣe Ọba awọn 
Ju, gbà ara rẹ là. 

38 Nwọn si kọwe akọlé si ìgbẹ̀ri rẹ̀ ni de 
Hellene, ati ti Latini, ati ti Heberu, EYI LI 
ỌBA AWỌN JU. 


LUKU 23, 24 

39 TAti ọkan ninu awọn arufin ti a gbe kò 
nfi ṣe ẹlẹyà wipe, Bi iwọ ba ṣe Kristi, gbà ara 
Tẹ ati awa là. 

40 Ṣugbọn eyi ekeji dahùn, o mba a wipe, 
Iwọ kò bẹ̀ru Ọlọrun, ti iwọ wà ninu ẹbi kanna? 

41 Niti wa, nwọn jare nitori ẹ̀re ohun ti a ṣe 
li awa njẹ: ṣugbọn ọkunrin yi kò ṣe ohun 
buburu kan. 

420 si wipe, Jesu, ranti mi nigbati iwọ ba 
de ijọba rẹ. 

43 Jesu si wi fun u pe, Lôtọ ni mo wi fun ọ, 
Loni ni iwọ o wà pẹlu mi ni Paradise. 

44 O si to ìwọn wakati kẹfa ọjọ, òkunkun si 
ṣú bò gbogbo ilẹ titi o fi di wakati kẹsan ọjọ. 

45 Òrùn si ṣú ôkun, aṣọ ikele ti tẹmpili si ya 
li agbedemeji. 

46 Nigbati Jesu si kigbe li ohùn rara, o ni, 
Baba, li ọwọ rẹ ni mo fi ẹmí mi le: nigbati o si 
Wi eyi tan, o jọwọ ẹmí rẹ̀ lọwọ. 

47 Nigbati balogun ọrún ri ohun ti o ṣe, o 
yìn Ọlọrun logo, Wipe, Dajudaju olododo li 
ọkunrin yi. 

48 Gbogbo ijọ enia ti o pejọ si iran yi, 
nigbati nwọn nwò ohun ti nṣe, nwọn a lù ara 
Wọn li okan àiya, nwọn a si pada. 

49 Ati gbogbo awọn ojulumò rẹ̀, ati awọn 
obinrin ti ntọ ọ lẹhin lati Galili wá, nwọn 
duro li òkere, nwọn nwò nkan wọnyi. 

50 qISi kiyesi i, ọkunrin kan ti a npẹ̀ ni Jose— 
fu, ìgbimọ, enia rere, ati olôtọ, 

51 (On kò ba wọn li ohùn ni ìmọ ati iṣe 
Wọn), ara Arimatea, ilu awọn Ju kan, ẹniti on 
pẹlu nreti ijọba Ọlọrun; 

52 Ọkunrin yi tò Pilatu lọ, o si tọrọ okú Jesu. 

53 Nigbati o si sò ọ kalẹ, o si fi aṣọ àla dì i, o 
si tẹ ẹ sinu ibojì ti a gbé ninu okuta, nibiti a 
kò ti ité ẹnikẹni si ri. 

54 O si ṣe ọjọ Ipalẹmọ: ọjọ isimi si kù si dẹ̀dẹ. 

55 Ati awọn obinrin, ti nwọn bá a ti Galili 
Wá, ti nwọn si tẹle, nwọn kiyesi ibojì na, ati bi 
a ti tẹ okú rẹ̀ si. 

56 Nigbati nwọn si pada, nwọn pẹ̀se ohun 
olôrun didùn ororo ikunra ati turari tutù; 
nwọn si simi li ọjọ isimi gẹgẹ bi ofin. 

1Ni ijọ kini Ọsẹ, ni kutukutu owurọ, 


24 nwọn wá si ibojì, nwọn nmu turari 
Wá ti nwọn ti pẹ̀se silẹ, ati awọn miran kan 
pẹlu wọn. 

2Nwọn si ba a, a ti yi okuta kuro li ẹnu ibojì. 

3 Nigbati nwọn wò inu rẹ̀, nwọn kò si ri 
okú Jesu Oluwa. 

40 si ṣe, bi nwọn ti nṣe rọunròun kiri niha 


758 


ibẹ̀, kiyesi i, awọn ọkunrin meji alaṣọ didan 
duro tì wọn: 

5S Nigbati ẹ̀ru mbà wọn, ti nwọn si 
dojubolẹ, awọn angẹli na bi wọn pe, Eṣe ti 
ẹnyin fi nwá alaye lárin awọn okú? 

6 Ko si nihinyi, ṣugbọn o jinde: ẹ ranti bi o 
ti wi fun nyin nigbati o wà ni Galili, 

7 Pe, A ko le ṣaima fi Ọmọ—enia le awọn 
enia ẹlẹsẹ lọwọ, a o si kàn a mọ agbelebu, ni 
ijọ kẹta yio si jinde. 

8 Nwọn si ranti òrọ rẹ̀. 

9 Nwọn si pada ti ibojì wá, nwọn si ròhin 
gbogbo nkan wọnyi fun awọn mọkanla, ati 
fun gbogbo awọn iyokù. 

10 Maria Magdalene, ati Joanna, ati Maria, 
iya Jakọbu, ati awọn omiran pẹlu wọn si ni, ti 
nwọn ròhin nkan wọnyi fun awọn aposteli. 

11 Ọrọ wọnyi si dabi isọkusọ loju wọn, nwọn 
kò si gbà wọn gbọ. 

12 Nigbana ni Peteru dide, o sure lọ si ibojì; 
nigbati o si bẹ̀rẹ, o ri aṣọ àla li òtọ fun ara wọn, 
o si pada lọ ile rẹ̀, ẹnu yà a si ohun ti o ṣe. 

13 TISi kiyesi i, awọn meji ninu wọn nlọ ni 
ijọ na si iletò kan ti a npe ni Emmausi, ti o jina 
si Jerusalemu niwọn ọgọta furlongi. 

14 Nwọn mba ara wọn sọrọ gbogbo nkan 
Wọnyi ti o ṣẹlẹ̀. 

15O si ṣe, nigbati nwọn mba ara wọn sọ, ti 
nwọn si mba ara wọn jirorò, Jesu tikararẹ̀ 
sunmọ wọn, o si mba wọn rìn lọ. 

16 Ṣugbọn a rú wọn li oju ki nwọn ki o máṣe 
le mò ọ. 

1? O si bi wọn pe, Ọrọ kili ẹnyin mba ara 
nyin sọ, bi ẹnyin ti nrìn? Nwọn si duro jẹ, 
nwọn fajuro. 

18 Ọkan ninu Wọn, ti a np ni Kleopa, si 
dahùn wi fun u pe, Alejò ṣá ni iwọ ni Jerusa— 
lemu, ti iwọ kò si mọ ohun ti o ṣe nibẹ̀ li ọjọ 
wọnyi? 

190 si bi wọn pe, Kini? Nwọn si wi fun u 
pe, Niti Jesu ti Nasareti, ẹniti iṣe woli, ti o pò 
ni iṣẹ ati li ọrọ niwaju Ọlọrun ati gbogbo enia: 

20 Ati bi awọn olori alufa ati awọn alàgba 
Wa ti fi i le wọn lọwọ lati da a lẹbi iku, ati bi 
nwọn ti kàn a mọ agbelebu. 

21 Bẹni on li awa ti ni ireti pe, on ni iba da 
Israeli ni ìde. Ati pẹlu gbogbo nkan wọnyi, 
oni li o di ijọ kẹta ti nkan wọnyi ti ṣẹ. 

22 Awọn obinrin kan pẹlu li ẹgbẹ Wa, ti 
nwọn lọ si ibojì ni kutukutu, si wá idá wa nijì; 

23 Nigbati nwọn kò si ri okú rẹ̀, nwọn wá 
Wipe, awọn ri iran awọn angẹli ti nwọn wipe, 
o wà láye. 


759 


24 Ati awọn kan ti nwọn wà pẹlu wa lọ si 
ibojì, nwọn si ri i gẹgẹ bi awọn obinrin ti wi: 
ṣugbọn on tikararẹ̀ ni nwọn kò ri. 

250 si wi fun wọn pe, Ẹnyin ti oyé ko yé, ti 
o si yigbì li àiya lati gbà gbogbo eyi ti awọn 
Woli ti wi gbẹ: 

26 Ko ha yẹ ki Kristi ki o jìya nkan wọnyi ki 
o si wọ inu ogo rẹ̀ lọ? 

27 O si bẹ̀rẹ lati Mose ati gbogbo awọn woli 
Wá, o si tumò nkan fun wọn ninu iwe—mimọ 
gbogbo nipa ti ara rẹ̀. 

28 Nwọn si sunmọ iletò ti nwọn nlọ: o si ṣe 
bi ẹnipe yio lọ si iwaju. 

29 Nwọn si rò ọ, wipe, Ba wa duro: nitori o 
di ọjọ alẹ, ọjọ si kọja tan. O si wọle lọ, o ba 
wọn duro. 

30 O si ṣe, bi o ti ba wọn joko tì onjẹ, o mu 
àkara, o sure si i, o si búi u, o si fifun wọn. 

31 Oju wọn si là, nwọn si mọ ọ; o si nù mọ 
Wọn li oju. 

32Nwọn si ba ara wọn sọ pe, Ọkàn wa kò 
ha gbiná ninu wa, nigbati o mba wa sọrọ li 
ọna, ati nigbati o ntumò iwe—mim6 fun wa? 

33 Nwọn si dide ni wakati kanna, nwọn 
pada lọ si Jerusalemu, nwọn si ba awọn 
mọkanla pejọ, ati awọn ti mbẹ lọdọ wọn, 

34 Nwipe, Oluwa jinde nitQtọ, o si ti fi ara 
hàn fun Simoni. 

35 Nwọn si ròhin nkan ti o ṣe li Ọna, ati bi o 
ti di mimọ fun wọn ni bibu àkara. 

36 TBi nwọn si ti nsọ nkan wọnyi, Jesu ti— 
kararẹ̀ duro li arin wọn, o si wi fun wọn pe, 
Alafia fun nyin. 

37 Ṣugbọn àiya fò wọn, nwọn si dijì, nwọn 
ṣebi awọn ri iwin. 

380 si wi fun wọn pe, Éṣe ti ara nyin kò 
lelẹ̀? ésitiṣe ti ìrokuro fi nsọ ninu ọkàn nyin? 


JOHANMU 4 
38 Ẹ wò ọwọ mi ati ẹsẹ mi, pe emi tikarami 
ni: ẹ dì mi mu ki ẹ wò o; nitoriti iwin kò li 
ẹran on egungun lara, bi ẹnyin ti ri ti mo ni. 

40 Nigbati o si wi bẹ tán, o fi ọwọ on ẹsẹ rẹ̀ 
hàn wọn. 

41 Nigbati nwọn kò si tí igbagbQ fun ayò, ati 
fun iyanu, o wi fun wọn pe, Ẹnyin ni ohun- 
kohun jijẹ nihinyi? 

42 Nwọn si fun u li ẹja bibu, ati afára oyin diẹ. 

43 O si gba a, o jẹ ẹ loju wọn. 

440 si wi fun wọn pe, Nwọnyi li ọrọ ti mo 
sọ fun nyin, nigbati emi ti wà pẹlu nyin pe, A 
kò le ṣe alaimu ohun gbogbo ṣẹ, ti a ti kọ ninu 
ofin Mose, ati ninu iwe awọn woli, ati ninu 
Psalmu, nipasẹ̀ mi. 

45 Nigbana li o ṣí wọn ni iyé, ki iwe—mimọ 
ki o le yé wọn, 

46 O si wi fun wọn pe, BẸẹli a ti kọwe rẹ̀, pe, 
ki Kristi ki o jìya, ati ki o si jinde ni ijọ kẹta 
kuro ninu okú: 

47 Ati ki a wasu ironupiwada ati idariji ẹ̀ṣẹ li 
orukọ rẹ̀, li orilẹ-—ẹ̀de gbogbo, bẹ̀rẹ lati Jeru— 
salemu lọ. 

48 Ẹnyin si ni ẹlẹri nkan wọnyi. 

49 TiSi kiyesi i, Mo rán ileri Baba mi si nyin: 
ṣugbọn ẹ joko ni ilu Jerusalemu, titi a o fi fi 
agbara wò nyin, lati oke ọrun wá. 

s0 TO si mu wọn jade lọ titi nwọn fẹrẹ̀ de 
Betani, nigbati o si gbé ọWwỌ rẹ̀ soke, o sure 
fun wọn. 

51 O si ṣe, bi o ti nsure fun wọn, a yà a kuro 
lọdọ wọn, a si gbé e lọ si ọrun. 

52 Nwọn si foribalẹ̀ fun u, nwọn si pada lọ 
si Jerusalemu pẹlu ayò pipọ: 

53NWwWọn si wà ni tẹmpili nigbagbogbo, 
nwọn mbu iyin, nwọn si nfi ibukun fun Ọlọ— 


IHINRERE 


JOHANNU 


1 LI àtetekọṣe li Ọrọ wà, Ọrọ si wà pẹlu 
Ọlọrun, Ọlọrun si li Òrọ na. 
2On na li o wà li àtetekọṣe pẹlu Ọlọrun. 
3 Nipasẹ̀ rẹ̀ li a ti da ohun gbogbo; lẹhin rẹ̀ a 
ko si da ohun kan ninu ohun ti a da. 
aNinu rẹ̀ ni ìye wà; ìye na si ni imọlẹ̀ 
araiye. 


5 Imọlẹ na si nmọlẹ ninu òkunkun; òkunkun 
na kò si bori rẹ̀. 

6 Ọkunrin kan wà ti a rán lati ọdọ Ọlọrun 
Wá, orukọ ẹniti njẹ Johannu. 

TOn na li a si rán fun ẹri, ki o le ṣe ẹlẹri 
fun imọlẹ na, ki gbogbo enia ki o le gbagbo 
nipasẹ rẹ. 


JOHANMU 1 
8On kì iṣe imọlẹ̀ na, ṣugbọn a rán a wá lati 
ṣe ẹlẹri fun Imọlẹ na. 

9 Imọlẹ otitọ mbẹ ti ntàn mọlẹ fun olú— 
kulùku enia ti o wá si aiye. 

10 On si wà li aiye, nipasẹ rẹ̀ li a si ti da 
aiye, aiye kò si mò ọ. 

ti O tò awọn tirẹ̀ wá, awọn ará tirẹ̀ kò si gbà a. 

12Ṣugbọn iye awọn ti o gbà a, awọn li o fi 
agbara fun lati di ọmọ Ọlọrun, ani awọn na ti 
o gbà orukọ rẹ̀ gbẹ: 

13 Awọn ẹniti a bí, kì iṣe nipa ti ẹ̀jẹ, tabi 
nipa ti ifẹ ara, bẹni kì iṣe nipa ifẹ ti enia, 
bikoṣe nipa ifẹ ti Ọlọrun. 

14 Ọrọ na si di ara, on si mba wa gbé, (awa 
si nwò ogo rẹ̀, ogo bi ti ọmọ bíbi kanṣoṣo lati 
ọdọ Baba wá,) o kún fun ore-ọfẹ ati otitọ. 

15 Ji Johannu si jẹri rẹ̀ o si kigbe, wipe, Eyi 
ni ẹniti mo sọrọ rẹ̀ pe, Ẹniti mbò lẹhin mi, o 
pòju mi lọ: nitori o wà ṣiwaju mi. 

16 Nitori ninu ẹkún rẹ̀ ni gbogbo wa si ti 
gbà, ati ore-ọfẹ kún ore—ọfẹ. 

17 Nitoripe nipasẹ Mose li a ti fi ofin funni, 
ṣugbọn ore-ọfẹ ati otitọ tipasẹ Jesu Kristi wá. 

18 Ko si ẹniti o ri Ọlọrun rí; Ọmọ bíbi 
kanṣoṣo, ti mbẹ li 6kan àiya Baba, on na li o fi 
i hàn. 

19 JEyi si li ẹrí Johannu, nigbati awọn Ju 
rán awọn alufá ati awọn ọmọ Lefi lati Jerusa— 
lemu wá lati bi i lére pe, Tani iwọ ṣe? 

20 O si jẹwọ, kò si sé; o si jẹwọ pe, Emi kì 
iṣe Kristi na. 

21 Nwọn si bi i pe, Tani iwọ ha iṣe? Elijah ni 
ọ bi? O si wipe Bẹkọ. Iwọ ni woli na bi? O si 
dahùn wipe, Bẹkọ. 

22 Nitorina nwọn wi fun u pe, Tani iwọ iṣe? 
ki awa ki o le fi ẹ̀si fun awọn ti o rán wa. Kili o 
wi ni ti ara rẹ? 

230 wipe, Emi li ohùn ẹni ti nkigbe ni ijù, Ẹ 
ṣe ki ọna Oluwa t6, gẹgẹ bi woli Isaiah ti wi. 

24 Awọn ti a rán si jẹ ninu awọn Farisi. 

25 Nwọn si bi i lére, nwọn si wi fun u pe, 
Njẹ eṣe ti iwọ fi mbaptisi, bi iwọ kì ibá ṣe 
Kristi na, tabi Elijah, tabi woli na? 

26 Johannu da wọn lohùn, wipe, Emi nfi 
omi baptisi: ẹnikan duro larin nyin, ẹniti 
ẹnyin kò mò; 

27 On na li ẹniti mbò lẹhin mi, ti o pọju mi 
lọ, ẹniti emi kò yẹ lati tú okùn bàta rẹ̀. 

28 Nkan wọnyi li a ṣe ni Betani loke odò 
Jordani, nibiti Johannu gbé mbaptisi. 

29 qNi ijọ keji Johannu ri Jesu mbò wá sọdọ 
rẹ̀; o wipe, Wò o, Ọdọ—agutan Ọlọrun, ẹniti o 
ké ẹ̀ṣẹ aiye lọ! 


760 


30 Eyi li ẹniti mo ti wipe, ọkunrin kan mbò 
Wá lẹhin mi, ẹniti o pòju mi lọ: nitoriti o ti wà 
ṣiwaju mi. 

31 Emi kò si mò ọ: ṣugbọn ki a le fi i hàn fun 
Israeli, nitorina li emi ṣe wá ti mo nfi omi 
baptisi. 

32 Johannu si jẹri, o wipe, mo ri Ẹmi sọkalẹ 
lati ọrun wá bi àdaba, o si bà le e. 

33 Emi kò si mò ọ: ṣugbọn ẹniti o rán mi 
Wá, lati fi omi baptisi, on na li o wi fun mi pe, 
Lori ẹniti iwọ ba ri, ti Ẹmí sọkalẹ si, ti o si bà 
le e, on na li ẹniti nfi Ẹmí Mimẹ baptisi. 

34 Emi si ti ri, emi si ti njẹri pe, Eyi li Ọmọ 
Ọlọrun. 

35 qNi ijọ keji ẹwẹ Johannu duro, ati meji 
ninu awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀: 

360 si wò Jesu bi o ti nrìn, o si wipe, Wò 
Ọdọ—agutan Ọlọrun! 

37 Awọn ọmọ-ẹhin meji na si gbQ nigbati o 
Wi, nwọn si tò Jesu lẹhin. 

38 Nigbana ni Jesu yipada, o ri nwọn ntò on 
lẹhin, o si wi fun wọn pe, Kili ẹnyin nwá? 
Nwọn wi fun u pe, Rabbi, (itumò eyi ti ijẹ 
Olukọni,) nibo ni iwọ ngbé? 

350 wi fun wọn pe, Ẹ wá wò o. Nwọn si 
wá, nwọn si ri ibi ti o ngbé, nwọn si ba a 
joko ni ijọ na: nitoriti o jẹ ìwọn wakati kẹwa 
ọjọ. 

40 Ọkan ninu awọn meji ti o gbẹ òrọ Jo— 
hannu, ti o si tò Jesu lẹhin, ni Anderu, ara— 
kunrin Simoni Peteru. 

4 On tẹ̀tekọ ri Simoni arakunrin on tika— 
Tarẹ̀, o si wi fun u pe, Awa ti ri Messia, itumọ 
eyi ti ijẹ Kristi. 

420 si mu u Wá sọdọ Jesu. Jesu si wò o, o 
Wipe, Iwọ ni Simoni ọmọ Jona: Kefa li a o si 
ma pẹ̀ ọ, itumò eyi ti ijẹ Peteru. 

43 Ni ọjọ keji Jesu nfẹ jade lọ si Galili, o si 
ri Filippi, o si wi fun u pe, Ma tò mi lẹhin. 

44 Ara Betsaida ni Filippi iṣe, ilu Anderu ati 
Peteru. 

45 Filippi ri Natanaeli, o si wi fun u pe, Awa 
ti ri ẹniti Moose ninu ofin ati awọn woli ti 
kọwe rẹ̀, Jesu ti Nasareti, ọmọ Josefu. 

46 Natanaeli si wi fun u pe, Ohun rere kan 
ha le ti Nasareti jade? Filippi wi fun u pe, Wá 
WÒ Oo. 

47 Jesu ri Natanaeli mbò wá sọdọ rẹ̀, o si Wi 
nipa rẹ̀ pe, Wo o, ọmọ Israelì nitôtọ, ninu 
ẹniti ẹ̀tan kò si! 

48 Natanaeli wi fun u pe, Nibo ni iwọ ti mò 
mi? Jesu dahùn, o si wi fun u pe, Ki Filippi to pẹ̀ 
ọ, nigbati iwọ wà labẹ igi ọpétọ, mo ti ri ọ. 


761 


48 Natanaeli dahùn, o si wi fun u pe, Rabbi, 
iwọ li Ọmọ Ọlọrun; iwọ li Ọba Israeli. 

50 Jesu dahùn, o si Wi fun u pe, Nitori mo 
wi fun ọ pe, mo ri ọ labẹ igi ọpọtọ ni iwọ ṣe 
gbagbọ? iwọ ô ri ohun ti o pòju wọnyi lọ. 

51 O si wi fun u pe, Lôtọ, lôtọ ni mo wi fun 
nyin, Ẹnyin o ri ọrun ṣí silẹ, awọn angẹli 
Ọlọrun yio si ma gòke, nwọn o si ma sọkalẹ 
sori Ọmọ—enia. 


1NI ijọ kẹta a si nṣe igbeyawo kan ni 
Kana ti Galili; iya Jesu si mbẹ nibẹ̀: 

2 A si pé Jesu ati awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ pẹlu, si 
Ibi igbeyawo. 

3 Nigbati waini si tan, iya Jesu wi fun u pe, 
Nwọn kò ni waini. 

4 Jesu wi fun u pe, Kini ṣe temi tirẹ, obinrin 
yi? wakati mi kò iti de. 

5 Iya rẹ̀ wi fun awọn iranṣẹ pe, Ohunkohun 
ti o ba wi fun nyin, ẹ ṣe e. 

6 Ikoko okuta omi mẹfa li a si gbé kalẹ nibẹ̀, 
gẹgẹ bi iṣe ìwẹnu awọn Ju, ọkọkan nwọn gbà 
to ìwọn ládugbòô meji tabi mẹta. 

7 Jesu wi fun wọn pe, Ẹ pọn omi kun ikoko 
wọnni. Nwọn si kún wọn titi de eti. 

80 si wi fun wọn pe, Ẹ bù u jade nisisiyi, ki 
ẹ si gbé e tò olori àse lọ. Nwọn si gbé e lọ. 

9 Bi olori àse si ti t$ omi ti a sọ di waini wò, 
ti ko si mò ibi ti o ti wá (ṣugbọn awọn iranṣẹ 
ti o bù omi na wá mọ), olori àse pẹ ọkọ iyawo, 

10 O si wi fun u pe, Olukuluku enia a má kẹ 
gbé waini rere kalẹ; nigbati awọn enia ba si 
mu yô tan, nigbana ni imu eyi ti kò dara tobẹ 
Wá: ṣugbọn iwọ ti pa waini daradara yi mQ titi 
o fi di isisiyi. 

11 Akọṣe iṣẹ àmi yi ni Jesu ṣe ni Kana ti 
Galili, o si fi ogo rẹ̀ hàn; awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ si 
gbà a gbo. 

12 TiLẹhin eyi, o sọkalẹ lọ si Kapernamu, on 
ati iya rẹ̀ ati awọn arakunrin rẹ̀, ati awọn 
ọmọ-ẹhin rẹ̀: nwọn kò si gbé ibẹ̀ li ọjọ pupọ. 

13 TAjọ irekọja awọn Ju si sunmọ etile, Jesu 
si goke lọ si Jerusalemu, 

140 si ri awọn ti ntà malu, ati agutan, ati 
àdaba ni tẹmpili, ati awọn onipaṣipàrọ owo 
joko: 

15 O si fi okùn tẹrẹ ṣe paṣan, o si lé gbogbo 
wọn jade kuro ninu tẹmpili, ati agutan ati 
malu; o si dà owo awọn onipaṣipàrọ owo nù, 
o si bì tabili wọn ṣubu. 

16 O si Wi fun awọn ti ntà àdaba pe, Ẹ gbe 
nkan wọnyi kuro nihin; ẹ máṣe sọ ile Baba mi 
di ile ọjà tità. 


JOHANNU 1—3 
17 Awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ si ranti pe, a ti kọ ọ 
pe, Itara ile rẹ jẹ mi run. 

18 TiNigbana li awọn Ju dahùn, nwọn si Wi 
fun u pe Àmi wo ni iwọ fi hàn wa, ti iwọ fi 
nṣe nkan wọnyi? 

19 Jesu dahùn o si wi fun wọn pe, Ẹ wô 
tẹmpili yi palẹ̀, ni ijọ mẹta Emi o si gbé e rú. 

20 Nigbana li awọn Ju wipe, Ọdún mẹrin— 
diladọta li a fi kẹ tẹmpili yi, iwọ o ha si gbé e 
rô ni ijọ mẹta? 

21 Ṣugbọn on nsọ ti tẹmpili ara rẹ̀. 

22 Nitorina nigbati o jinde kuro ninu okú, 
awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ ranti pe, o ti sọ eyi fun wọn; 
nwọn si gbà iwe—mimQ gpọ, ati òrọ ti Jesu ti sọ. 

23 TNigbati o si wà ni Jerusalemu, ni ajọ 
irekọja, lakoko ajọ na, òpọ enia gbà orukọ rẹ̀ 
gbọ nigbati nwọn ri iṣẹ àmi rẹ̀ ti o ṣe. 

24 Ṣugbọn Jesu kò gbé ara le wọn, nitoriti o 
mò gbogbo enia. 

25 On ko si wa ki ẹnikẹni ki o jẹri enia fun 
on: nitoriti on mọ ohun ti mbẹ ninu enia. 


1ỌKUNRIN kan si wà ninu awọn Farisi, 
ti a npẹ̀ ni Nikodemu, ijoye kan ninu 
awọn Ju: 

2On na li o tò Jesu wá li oru, o si wi fun u pe, 
Rabbi, awa mò pe olukọni lati ọdọ Ọlọrun wá 
ni iwọ iṣe: nitoripe kò si ẹniti o le ṣe iṣẹ àmi 
wọnyi ti iwọ nṣe, bikoṣepe Ọlọrun wà pẹlu rẹ̀. 

3 Jesu dahùn o si wi fun u pe, Lôtọ, lôtọ ni 
mo wi fun ọ, Bikoṣepe a tún enia bí, on kò le 
ri ijọba Ọlọrun. 

4 Nikodemu wi fun u pe, A o ti ṣe le tún 
enia bí, nigbati o di agbalagba tan? o ha le Wọ 
inu iya rẹ̀ lọ nigba keji, ki a si bí i? 

5 Jesu dahùn wipe, Létọ, lôtọ ni mo wi fun 
ọ, Bikoṣepe a fi omi ati Ẹmi bi enia, on kò le 
wò ijọba Ọlọrun. 

6 Eyiti a bí nipa ti ara, ara ni; eyiti a si bí 
nipa ti Ẹmí, ẹmí ni. 

7 Ki ẹnu ki o máṣe yà ọ, nitori mo wi fun ọ 
pe, A kò le ṣe alaitún nyin bí. 

8 Afẹfẹ nfẹ si ibi ti o gbé wù u, iwọ si ngbẹ 
irô rẹ̀, ṣugbọn iwọ kò mò ibi ti o ti wá, ati ibi 
ti o gbé nlọ: gẹgẹ bẹni olukuluku ẹniti a bí 
nipa ti Ẹmí. 

8 Nikodemu dahùn, o si wi fun u pe, Nkan 
Wọnyi yio ti ṣe le ri bẹ? 

10 Jesu dahùn, o si wi fun u pe, Ṣe olukọni 
ni Israeli ni iwọ iṣe, o kò si mò nkan wọnyi? 

11 L8ôtọ, lôtọ ni mo wi fun ọ, Awa nsọ eyiti 
awa mò, a si njẹri eyiti awa ti ri; ẹnyin kò si 


gbà ẹri wa. 


JOHANNU 3, 4 


12 Bi mo ba sò ohun ti aiye yi fun nyin, ti 
ẹnyin kò si gbagbé, ẹnyin o ti ṣe gbagb6ô bi mo 
ba sọ ohun ti ọrun fun nyin? 

13 Ko si si ẹniti o gòke re ọrun, bikoṣe ẹniti o ti 
ọrun sọkalẹ wá, ani Ọmọ-enia ti mbẹ li ọrun. 

14 TIBi Mose si ti gbé ejò soke li aginjù, gẹgẹ 
bẹ̀li a kò le ṣe alaigbé Ọmọ—enia soke pẹlu: 

15 Ki ẹnikẹni ti o ba gba a gbọ, ki o má ba 
ṣegbé, ṣugbọn ki o le ni ìye ainipẹkun. 

16 TNitori Ọlọrun fẹ araiye tobẹ̀ gẹ, ti o fi 
Ọmọ bíbi rẹ̀ kanṣoṣo funni, ki ẹnikẹni ti o ba 
gbà a gbé má bà ṣegbé, ṣugbọn ki o le ni ìye 
ainipẹkun. 

17 Nitori Ọlọrun kò rán Ọmọ rẹ̀ si aiye lati 
da araiye lẹjọ; ṣugbọn ki a le ti ipasẹ rẹ̀ gbà 
araiye là. 

18 TẸniti o ba gbà a gbé, a ko ni da a lẹjọ; 
ṣugbọn a ti da ẹniti kò gbà a gbé lẹjọ na, nito— 
riti kò gbà orukọ Ọmọ bíbi kanṣoṣo ti Ọlọrun 
gbọ. 

19 Eyi ni idajọ na pe, imọlẹ wá si aiye, awọn 
enia si fẹ òkunkun jù imọlẹ lọ, nitoriti iṣẹ 
Wọn buru. 

20 Nitori olukuluku ẹniti o ba hùwa buburu 
ni ikorira imọlẹ, ki isi wá si imọlẹ, ki a máṣe 
ba iṣẹ rẹ̀ wí. 

21 Ṣugbọn ẹniti o ba nṣe otitọ ni iwá si 
imọlẹ, ki iṣẹ rẹ̀ ki o le fi ara hàn pe, a ṣe wọn 
nipa ti Ọlọrun. 

22 Lẹhin nkan wọnyi Jesu pẹlu. awọn 
ọmọ-ẹhin rẹ̀ wá si ilẹ Judea; o si duro pẹlu 
wọn nibẹ o si baptisi. 

23 Johannu pẹlu si mbaptisi ni Ainoni, li 
àgbegbe Salimu, nitoriti omi pipọ wà nibẹ̀: 
nwọn si nwá, a si baptisi wọn. 

24 Nitoriti a kò ti isọ Johannu sinu tubu. 

25 Nigbana ni iyàn kan wà larin awọn 
ọmọ-ẹhin Johannu, pẹlu Ju kan niti ìwẹnu. 

26 Nwọn si tò Johannu wá, nwọn si wi fun 
u pe, Rabbi, ẹniti o ti wà pẹlu rẹ loke odò 
Jordani, ti iwọ ti jẹrí rẹ̀, wo o, on mbaptisi, 
gbogbo enia si ntò ò wá. 

27 Johannu dahùn o si wipe, Enia ko le ri 
nkankan gbà, bikoṣepe a ba ti fifun u lati 
ọrun wá. 

28 Ẹnyin tikaranyin jẹri mi, pe mo wipe, Emi 
kì iṣe Kristi na, ṣugbọn pe a rán mi ṣiwaju rẹ̀. 

28 Ẹniti o ba ni iyawo ni ọkọ iyawo; ṣugbọn 
ọrẹ̀ ọkọ iyawo ti o duro ti o si ngbohùn rẹ̀, o 
nyò gidigidi nitori ohùn ọkọ iyawo; nitorina 
ayò mi yi di kíkun. 

30 On kò le ṣaima pọsi i, ṣugbọn emi kò le 
ṣaima rẹ̀hin. 


762 


31 Ẹniti o ti oke wá ju gbogbo enia lọ: ẹnítí 
o ti aiye Wá ti aiye ni, a si ma sò ohun ti aiye: 
ẹniti o ti ọrun wá ju gbogbo enia lọ. 

32 Ohun ti o ti ri ti o si ti gbỌ6 eyina si li on 
njẹri rẹ̀; ko si si ẹniti o gbà ẹrí rẹ̀. 

33 Ẹniti o gbà ẹrí rẹ̀ fi edidi di i pe, otitọ li 
Ọlọrun. 
nitoriti Ọlọrun kò fi Ẹmí fun u nipa oṣuwọn. 

35 Baba fẹ Ọmọ, o si ti fi ohun gbogbo le e 
lọwọ. 

36 Ẹniti o ba gbà Ọmọ gbé, o ni iye ainipẹ— 
kun: ẹniti kò ba si gbà Ọmọ gbọ, kì yio ri ìye; 
ṣugbọn ibinu Ọlọrun mbẹ lori rẹ̀. 


1 NITORINA nigbati Oluwa ti mò bi awọn 
Farisi ti gbé pe, Jesu nṣe o si mbaptisi 
awọn ọmọ-ẹhin pupọ jù Johannu lọ, 
2(Ṣugbọn Jesu tikararẹ̀ kò baptisi bikoṣe 
awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀,) 

30 fi Judea silẹ, o si tún lọ si Galili. 

4 On kò si le ṣaima kọja larin Samaria. 

5 Nigbana li o de ilu Samaria kan, ti a npẹ̀ ni 
Sikari, ti o sunmọ eti ilẹ biri nì, ti Jakọbu ti 
fifun Josefu, ọmọ rẹ̀. 

6 Kanga Jakọbu si wà nibẹ̀. Nitorina bi o ti 
rẹ̀ Jesu tan nitori ìrin rẹ̀, bẹ̀li o joko leti kanga: 
o si jẹ ìwọn wakati kẹfa ọjọ. 

7 Obinrin kan, ara Samaria, si wá lati pọn 
omi: Jesu wi fun u pe, Fun mi mu. 

8 (Nitori awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ ti lọ si ilu lọ irà 
onjẹ.) 

9 Nigbana li obinrin ara Samaria na wi fun u 
pe, Eti ri ti iwọ ti iṣe Ju, fi mbẹ̀re ohun mimu 
lọwọ mi, emi ẹniti iṣe obinrin ara Samaria? 
nitoriti awọn Ju ki iba awọn ara Samaria da 
nkan pò. 

10 Jesu dahùn, o si wi fun u pe, Ibaṣepe iwọ 
mò ẹ̀bun Ọlọrun, ati ẹniti o wi fun ọ pe, Fun 
mi mu, iwọ iba si ti bẹ̀re lọwọ rẹ̀, on iba ti fi 
omi ìye fun ọ. 

ti Obinrin na wi fun u pe, Ọgbẹni, iwọ kò 
ni nkan ti iwọ o fi fà omi, bẹni kanga na jìn: 
nibo ni iwọ gbé ti ri omi ìye na? 

12Iwọ pòju Jakọbu baba wa lọ bí, ẹniti o 
fun wa ni kanga na, ti on tikararẹ̀ mu ninu rẹ̀, 
ati awọn ọmọ rẹ̀, ati awọn ẹran rẹ̀? 

13 Jesu dahùn, o si wi fun u pe, Ẹnikẹni ti o 
ba mu ninu omi yi, orùngbẹ yio si tún gbẹ ẹ: 

14 Ṣugbọn ẹnikẹni ti o ba mu ninu omi ti 
emi o fifun u, orùngbẹ kì yio gbẹ ẹ mQ lai; 
ṣugbọn omi ti emi o fifun u yio di kanga omi 
ninu rẹ̀, ti yio ma sun si ìye ainipẹkun. 


763 


15 Obinrin na si wi fun u pe, Ọgbẹni, fun 
mi li omi yi, ki orùngbẹ ki o màṣe gbẹ mi, ki 
emi ki o má si wá fà omi nihin. 

16 Jesu wi fun u pe, Lọ ipẹ ọkọ rẹ, ki o si wá 
si ihinyi. 

17 Obinrin na dahùn, o si wi fun u pe, Emi 
kò li ọkọ. Jesu wi fun u pe, Iwọ wi rere pe, 
emi kò li ọkọ: 

18 Nitoriti iwọ ti li ọkọ marun ri; ẹniti iwọ 
si ni nisisiyi kì iṣe ọkọ rẹ; iwọ sọ otitọ li eyini. 

19 Obinrin na wi fun u pe, Ọgbẹni, mo 
woye pe, woli ni iwọ iṣe. 

20 Awọn baba wa sìn lori òke yi; ẹnyin si 
wipe, Jerusalemu ni ibi ti o yẹ ti a ba ma sìn. 

21 Jesu wi fun u pe, Gbà mi gb6, obinrin yi, 
Wakati na mbò, nigbati kì yio ṣe lori òke yi, 
tabi Jerusalemu, li ẹnyin o ma sìn Baba. 

22 Ẹnyin nsìn ohun ti ẹnyin kò mòẹ̀: awa 
nsìn ohun ti awa mò: nitori igbala ti ọdọ 
awọn Ju wá. 

23 Ṣugbọn wakati mbò, o si de tan nisisiyi, 
nigbati awọn olusin tôtọ yio ma sìn Baba li 
ẹmí ati li otitọ: nitori irú wọn ni Baba nwá ki 
o ma sìn on. 

24 Ẹmí li Ọlọrun: awọn ẹniti nsìn i ko le ṣe 
alaisìn i li ẹmí ati li otitọ. 

25 Obinrin na wi fun u pe, mo mọ pe 
Messia mbò wá, ti a npẹ̀ ni Kristi: nigbati on 
ba de, yio sọ ohun gbogbo fun wa. 

26 Jesu wi fun u pe, Emi ẹniti mba ọ sòrọ yi 
li on. 

27 IiLori eyi li awọn ọmọ—ẹhin rẹ̀ de, ẹnu si 
yà wọn, pe o mba obinrin sẹ̀rọ: ṣugbọn kò si 
ẹnikan ti o wipe, Kini iwọ nwá? tabi, Eṣe ti 
iwọ fi mba a sọrọ? 

28 Nigbana li obinrin na fi ladugbo rẹ̀ silẹ, o 
si mu ọna rẹ̀ pọn lọ si ilu, o si wi fun awọn 
enia pe, 

29Ẹ wá Wò ọkunrin kan, ẹniti o sọ ohun 
gbogbo ti mo ti ṣe ri fun mi: eyi ha le jẹ Kristi na? 

30 Nigbana ni nwọn ti ilu jade, nwọn si tò 
ọ wá. 

31 Larin eyi awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ nrẹ ọ, wipe, 
Rabbi, jẹun. 

32 Ṣugbọn o wi fun wọn pe, emi li onjẹ lati 
jẹ, ti ẹnyin kò mọ. 

33 Nitorina li awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ mbi ara 
wọn lẹ̀re wipe, Ẹnikan mú onjẹ fun u wá lati 
jẹ bi? 

34 Jesu wi fun wọn pe, Onjẹ mi ni lati ṣe ifẹ 
ẹniti o rán mi, ati lati pari iṣẹ rẹ̀. 

35 Ẹnyin kò ha nwipe, O kù oṣù mẹrin, 
ikorẹ̀ yio si de? wo o, mo wi fun nyin, Ẹ gbé 


JOHANMU 4 
oju nyin soke, ki ẹ si wô oko; nitoriti nwọn ti 
funfun fun ikore na. 

36 Ẹniti nkorẹ̀ ngba owo òya, o si nkò eso jọ 
si ìye ainipẹkun: ki ẹniti o nfunrugbin ati 
ẹniti nkore le jọ má yò pò. 

317 Nitori ninu eyi ni òrọ na fi jẹ otitọ: Ẹnikan 
li o fọnrugbin, ẹlomiran li o si nkòre jọ. 

38 Mio rán nyin lọ ikore ohun ti ẹ kò ṣiṣẹ le 
lori: awọn ẹlomiran ti ṣiṣẹ, ẹnyin si wò inu iṣẹ 
wọn lọ. 

39 Ọpọ awọn ara Samaria lati ilu na Wá si 
gbà a gbẹ, nitori òrọ obinrin na, o jẹri pe, O 
sọ gbogbo ohun ti mo ti ṣe fun mi. 

40 Nitorina, nigbati awọn ara Samaria wá 
sọdọ rẹ̀, nwọn bẹ̀ ẹ pe, ki o ba wọn joko: o si 
gbé ibẹ̀ ni ijọ meji. 

1 Awọn òpọlọpọ si i si gbagbọ nitori ọrọ rẹ̀; 

42Nwọn si wi fun obinrin na pe, Ki iṣe 
nitori ọrọ rẹ mọ li awa ṣe gbagbọ: nitoriti awa 
tikarawa ti gbọ ọrọ rẹ̀, awa si mò pe, nitôtọ 
eyi ni Kristi na, Olugbala araiye. 

43 Lẹhin ijọ meji o si ti ibẹ̀ kuro, o lọ si 
Galili. 

44 Nitori Jesu tikararẹ̀ ti jẹri wipe, Woli ki 
ini ọlá ni ilẹ on tikararẹ̀. 

45 Nitorina nigbati o de Galili, awọn ara 
Galili gbà a, nitoriti nwọn ti ri ohun gbogbo ti 
o ṣe ni Jerusalemu nigba ajọ; nitori awọn 
tikarawọn lọ si ajọ pẹlu. 

46 Bẹni Jesu tún wà si Kana ti Galili, nibiti o 
gbé sọ omi di waini. ọkunrin ọlọla kan si wà, 
ẹniti ara ọmọ rẹ̀ kò da ni Kapernaumu. 

47 Nigbati o gbẹ pe, Jesu ti Judea wá si 
Galili, o tò ọ wá, o si mbẹ̀ ẹ, ki o le sọkalẹ wá 
ki o mu ọmọ on larada: nitoriti o wà li oju ikú. 

48 Nigbana ni Jesu wi fun u pe, Bikoṣepe 
ẹnyin ba ri àmi ati iṣẹ iyanu, ẹnyin kì yio 
gbagbé lai. 

49 Ọkunrin ọlọla na wi fun u pe, Oluwa, 
sọkalẹ wá, ki ọmọ mi ki o to ku. 

50 Jesu wi fun u pe, Ma ba òna rẹ lọ; ọmọ rẹ 
yẹ̀. ọkunrin na si gbà òrọ ti Jesu sọ fun u gbé, 
o si lọ. 

51 Bi o si ti nsọkalẹ lọ, awọn ọmọ—ọdọ rẹ̀ 
pade rẹ̀, nwọn si wi fun u pe, ọmọ rẹ yẹ̀. 

52 Nigbana li o bẹ̀re wakati ti o bẹ̀rẹ si isàn 
lọwọ wọn. Nwọn si Wwi fun u pe, Li ana, ni 
Wakati keje, ni ibà na fi i silẹ. 

53 Bẹni baba na mò pe, ni wakati kanna ni, 
ninu eyi ti Jesu wi fun u pe, Ọmọ rẹ yẹ̀: on 
tikararẹ̀ si gbagbQ, ati gbogbo ile rẹ̀. 

54 Eyi ni iṣẹ ami keji, ti Jesu ṣe nigbati o ti 
Judea jade wá si Galili. 


JOHANMU- 5 
1 LẸHIN nkan wọnyi ajọ awọn Ju kan kò; 
Jesu si gòke lọ si Jerusalemu. 

2 Adagun omi kan si wà ni Jerusalemu, leti 
bodẹ̀ agutan, ti a npe ni Betesda li de Hebe— 
ru, ti o ni iloro marun. 

3Ninu wọnyi li ọpọ awọn abirùn enia gbé 
dubulẹ si, awọn afọju, arọ ati awọn gbigbẹ, 
nwọn si nduro dẹ̀ rirú omi. 

4 Nitori angẹli a ma digbà sọkalẹ lọ sinu 
adagun na, a si ma rú omi: lẹhin igbati a ba ti 
TúÚ omi na tan ẹnikẹni ti o ba kẹ wò inu rẹ̀, a 
di alaradidá ninu arùnkárun ti o ni. 

5Ọkunrin kan si wà nibẹ̀, ẹniti o wà ni 
ailera rẹ̀ li ọdún mejidilogoji. 

6 Bi Jesu ti ri i ni idubulẹ, ti o si mò pe, o pẹ 
ti o ti wà bẹ, o wi fun u pe, Iwọ fẹ ki a mu ọ 
larada bi? 

7 Abirùn na da a lohùn wipe, Ọgbẹni, emi 
kò li ẹni, ti iba gbé mi sinu adagun, nigbati a 
ba nrú omi na: bi emi ba ti mbò wá, ẹlomiran 
a sọkalẹ sinu rẹ̀ ṣiwaju mi. 

8 Jesu wi fun u pe, Dide, gbé akete rẹ, ki o 
si má rin. 

9 Lọgan a si mu ọkunrin na larada, o si gbé 
akete rẹ̀, o si nrìn. Ọjọ na si jẹ ọjọ isimi. 

10 TiNitorina awọn Ju wi fun ọkunrin na ti a 
mu larada pe, Ọjọ isimi li oni: kò t6 fun ọ lati 
gbé akete rẹ. 

11 O si da wọn lohùn wipe, Ẹniti o mu mi 
larada, on li o wi fun mi pe, Gbé akete rẹ, ki o 
si má rìn. 

12Nigbana ni nwọn bi i lére wipe, ọkunrin 
Wo li ẹniti o wi fun ọ pe, Gbé akete rẹ, ki o si 
ma rìn? 

13 Ẹniti a mu larada na kò si mò ẹniti iṣe: 
nitori Jesu ti kuto nibẹ̀, nitori awọn enia pipọ 
Wà nibẹ̀. 

14 Lẹhinna Jesu ri i ni tẹmpili o si wi fun u 
pe, Wo o, a mu ọ larada: máṣe dẹṣẹ mẹ, ki 
ohun ti o buru jù yi lọ kí o má bà ba ọ. 

15 Ọkunrin na lọ, o si sọ fun awọn Ju pe, 
Jesu li ẹniti o mu on larada. 

16 Nitori eyi li awọn Ju si nṣe inunibini si 
Jesu, nwọn si nwá òna ati pa a, nitoriti a nṣe 
nkan wọnyi li ọjọ isimi. 

1? TiṢugbọn Jesu da wọn lohùn wipe, Baba 
mi nṣiṣẹ titi di isisiyi, emi si nṣiṣẹ. 

18 Nitori eyi li awọn Ju tubọ nwá òna ati pa 
a, ki iṣe nitoripe o ba ọjọ isimi jẹ nikan ni, 
ṣugbọn o wi pẹlu pe, Baba on li Ọlọrun iṣe, o 
nmu ara rẹ̀ ba Ọlọrun dọgba. 

18 Nigbana ni Jesu dahùn, o si wi fun wọn 
pe, L6tọ, lôtọ ni mo wi fun nyin, Ọmọ kò le ṣe 


764 


ohunkohun fun ara rẹ̀, bikoṣe ohun ti o ba ri 
pe Baba nṣe: nitori ohunkohun ti o ba nṣe, 
wọnyi li Ọmọ si nṣe bẹ gẹgẹ. 

20 Nitori Baba fẹràn Ọmọ, o si fi ohun 
gbogbo ti on tikararẹ̀ nṣe hàn a: on Ô si fi iṣẹ tì 
o tobi ju wọnyi lọ hàn a, ki ẹnu ki o le yà nyin. 

21 Nitoripe gẹgẹ bi Baba ti njí okú dide, ti o si 
nsọ wọn di aye; bẹli Ọmọ si nsọ awọn ti o fẹ di 
aye. 

22Nitoripe Baba ki iṣe idajọ ẹnikẹni, ṣugbọn 
o ti fi gbogbo idajọ le Ọmọ lọwọ: 

23 Ki gbogbo enia ki o le ma fi ọlá fun Ọmọ 
gẹgẹ bi nwọn ti nfi ọlá fun Baba. Ẹniti kò ba fi 
ọlá fun Ọmọ, kò fi ọlá fun Baba ti o rán a. 

24 1 6tọ, lôtọ ni mo wi fun nyin, Ẹnikẹni ti o 
ba gb òrọ mi, ti o ba si gbà ẹniti o rán mi 
gb6, o ni iye ti kò nipẹkun, on kì yio si wá si 
idajọ; ṣugbọn o ti ré ikú kọja bọ si ìye. 

25 1,6ôtọ, lotọ ni mo wi fun nyin, Wakati na 
Tnbẹ̀, o si de tan nisisiyi, nigbati awọn okú yio 
gbé ohùn Ọmọ Ọlọrun: awọn ti o ba gbọ yio 
si yẹ̀. 

26 Nitoripe gẹgẹ bi Baba ti ni iye ninu ara rẹ̀; 
gẹgẹ bẹli o si fifun Ọmọ lati ni iye ninu ara rẹ̀; 

270 si fun u li aṣẹ lati ma ṣe idajọ pẹlu, 
nitoriti on iṣe Ọmọ—enia. 

28 Ki eyi ki o máṣe yà nyin li ẹnu; nitoripe 
Wakati mbò, ninu eyiti gbogbo awọn ti o wà 
ni isà okú yio gbé ohùn rẹ̀. 

29 Nwọn o si jade wá; awọn ti o ṣe rere, si 
ajinde ìye; awọn ti o si ṣe buburu, si ajinde 
idajọ. 

30 Emi kò le ṣe ohun kan fun ara mi: bi mo 
ti ngb, mo ndajọ: ododo si ni idajọ mi; nitori 
emi kò wá ifẹ ti emi tikarami, bikoṣe ifẹ ti 
ẹniti o rán mi. 

31 Bi emi ba njẹri ara mi, ẹrí mi kì iṣe otitọ. 

32 Ẹlomiran li ẹniti njẹri mi; emi si mò pe, 
otitọ li ẹrí mi ti o jé. 

33 Ẹnyin ti ranṣẹ lọ sọdọ Johannu, on si ti 
jẹri si otitọ. 

34 Ṣugbọn emi kò gba ẹrí lọdọ enia: ṣugbọn 
nkan wọnyi li emi nsọ, ki ẹnyin ki o le là. 

350On ni fitila ti o njô, ti o si ntànmọlẹ: 
ẹnyin si fẹ fun sa kan lati ma yò ninu imọlẹ rẹ̀. 

36 TṢugbọn emi ni ẹri ti o pòju ti Johannu lọ: 
nitori iṣẹ ti Baba ti fifun mi lati ṣe parl, iṣẹ na 
pápa ti emi nṣe ni njẹri mi pe, Baba li o rán mi. 

37 Ati Baba ti o rán mi ti jẹri mi. Ẹnyin kò 
gbé ohùn rẹ̀ nigba kan ri, bẹli ẹ kò ri àwọ rẹ̀. 

38Ẹ kò si ni òrọ rẹ̀ lati ma gbé inu nyin: 
nitori ẹniti o rán, on li ẹnyin kò gbagbQ. 

38 Ẹnyin nwá inu iwe—miméô nitori ẹnyin 


765 


rò pe ninu wọn li ẹnyin ni ìye ti kò nipẹkun; 
Wọnyi si li awọn ti njẹri mi. 

40 Ẹnyin kò si fẹ lati wá sọdọ mi, ki ẹnyin ki 
o le ni ìye. 

41 Emi kò gbà ogo lọdọ enia. 

42 Ṣugbọn emi mò nyin pe, ẹnyin tikaran— 
yin kò ni ifẹ Ọlọrun ninu nyin. 

43 Emi wá li orukọ Baba mi, ẹnyin kò si gbà 
mi: bi ẹlomiran ba wá li orukọ ara rẹ̀, on li 
ẹnyin ô gbà. 

44 Ẹnyin o ti ṣe le gbagbé, ẹnyin ti ngbà ogo 
lọdọ ara nyin, ti kò wá ogo ti o ti ọdọ Ọlọrun 
nikan wá? 

45Ẹ máṣe rò pe, emi ô fi nyin sùn lọdọ 
Baba: ẹniti nfi nyin sùn wà, ani Mose, ẹniti 
ẹnyin gbẹkẹle. 

46 Nitoripe ẹnyin iba gbà Mose gbẹ, ẹnyin 
iba gbà mi gbé: nitori o kọ iwe nipa ti emi. 

47 Ṣugbọn bi ẹnyin kò ba gbà iwe rẹ̀ gbé, 


ẹnyin o ti ṣe gbá òrọ mi gbô? 
Ô 1 LẸHIN nkan wọnyi, Jesu kọja si apakeji 
okun Galili, ti iṣe okun Tiberia. 

2 Ọpọ ijọ enia si tò ọ lẹhin, nitoriti nwọn ri 
iṣẹ àmi rẹ̀, ti o nṣe lara awọn alaisàn. 

3 Jesu si gùn ori òke lọ, nibẹ̀ li o si gbé joko 
pẹlu awọn ọmọ-—ẹhin rẹ̀. 

4 Ajọ irekọja, ọdun awọn Ju, si sunmọ etile. 

5 TINjẹ bi Jesu ti gbé oju rẹ̀ soke, ti o si ri 
ẹòpọ enia wá sọdọ rẹ̀, o wi fun Filippi pe, Nibo 
li a o ti rà akara, ki awọn wọnyi le jẹ? 

BO si sọ eyi lati dán a wò; nitoriti on 
tikararẹ̀ mọ ohun ti on ô ṣe. 

7 Filippi da a lohùn pe, Akara igba owo idẹ ko 
to fun wọn, ti olukuluku wọn iba fi mu diẹ—diẹ. 

8Ọkan ninu awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀, Anderu, 
arakunrin Simoni Peteru wi fun u pe, 

8Ọmọdekunrin kan mbẹ nihinyi, ti o ni iṣu 
akara barle marun, ati ẹja kékẹ̀ké meji: ṣugbọn 
kini wọnyi jẹ lárin òpọ enia wọnyi bi eyi? 

10 Jesu si wipe, Ẹ mu ki awọn enia na joko. 
Koriko pipọ si wà nibẹ̀. Bẹli awọn ọkunrin na 
joko, ìwọn ẹgbẹdọgbọn enia ni iye. 

11 Jesu si mu iṣu akara wọnni; nigbati o si ti 
dupẹ, o pin wọn fun awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀, 
awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ si pín wọn fun awọn ti o 
joko; bẹ gẹgẹ si li ẹja ni ìwọn bi nwọn ti nfẹ. 

12 Nigbati nwọn si yú, o wi fun awọn 
ọmọ-ẹhin rẹ̀ pe, Ẹ kò ajẹkù: ti o kù jọ, ki 
ohunkohun máṣe ṣegbé. 

13 Bẹni nwọn ké wọn jọ nwọn si fi ajẹkù ìṣu 
akara barle marun na kún agbọn mejila eyi ti 
o ṣikù, fun awọn ti o jẹun. 


JOHANNU 5, 6 
14 Nitorina nigbati awọn ọkunrin na ri iṣẹ 
àmi ti Jesu ṣe, nwọn wipe, Lôtọ eyi ni woli na 
ti mbò Wá aiye. 

15 TINigbati Jesu si woye pe, nwọn nfẹ wá 
ifi agbara mu on lọ ifi jọba, o tún pada lọ sori 
òke on nikan. 

16 Nigbati alẹ si lẹ, awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ lọ 
sinu okun. 

17 Nwọn si bọ sinu ọkò, nwọn si rekọja 
okun lọ si Kapernaumu. Okunkun si ti kùn, 
Jesu kò si ti ide ọdọ wọn. 

18 Okun si nru nitori ẹfufu lile ti nfẹ. 

19 Nigbati nwọn wà ọkò to bi ìwọn furlongi 
mẹdọgbọn tabi ọgbòn, nwọn ri Jesu nrìn lori 
okun, o si sunmọ ọkọ; ẹ̀ru si bà wọn. 

20 Ṣugbọn o wi fun wọn pe, Emi ni; ẹ má 
bẹ̀ru. 

21 Nitorina nwọn fi ayò gbà a sinu ọkò: 
lojukanna ọkò na si de ilẹ ibiti nwọn gbé nlọ. 

22 TINi ijọ keji, nigbati awọn enia ti o duro li 
apakeji okun ri pe, kò si ọkò miran nibẹ̀, 
bikoṣe ọkanna ti awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ Wò, ati 
pe Jesu kò ba awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ wò inu ọkò 
na, ṣugbọn awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ nikan li o lọ; 

23 (Ṣugbọn awọn ọkò miran ti Tiberia Wá, 
leti ibi ti nwọn gbe jẹ akara, lẹhin igbati 
Oluwa ti dupẹ:) 

24 Nitorina nigbati awọn enia ri pe, Jesu kò 
si nibẹ̀, tabi awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀, awọn pẹlu 
wò ọkò lọ si Kapernaumu, nwọn nwá Jesu. 

25 Nigbati nwọn si ri i li apakeji okun nwọn 
wi fun u pe, Rabbi, nigbawo ni iwọ Wá sihinyi? 

26 Jesu da wọn lohùn o si Wipe, L6tọ, lôtọ ni 
mo wi fun nyin, Ẹnyin nwá mi, ki iṣe nitoriti 
ẹnyin ri iṣẹ àmi, ṣugbọn nitori ẹnyin jẹ iṣu 
akara wọnni, ẹnyin si yòú. 

21Ẹ máṣe ṣiṣẹ fun onjẹ ti iṣegbé, ṣugbọn 
fun onjẹ ti iwà ti di ìye ainipẹkun, eyiti 
Ọmọ-enia yio fifun nyin: nitoripe on ni, ani 
Ọlọrun Baba ti fi edidi dí. 

28 Nigbana ni nwọn wi fun u pe, Kili awa o 
ha ṣe, ki a le ṣe iṣẹ Ọlọrun? 

28 Jesu dahùn o si wi fun wọn pe, Eyi ni iṣẹ 
Ọlọrun pe, ki ẹnyin ki o gbà ẹniti o rán gbQ. 

30 Nigbana ni nwọn wi fun u pe, Iṣẹ ami 
kini iwọ nṣe, ki awa le ri, ki a si gbà ọ gbẹ? iṣẹ 
kini iwọ ṣe? 

31 Awọn baba wa jẹ manna li aginjù; gẹgẹ bi 
a ti kọ o pe, O fi onjẹ fun wọn jẹ lati ọrun wá. 

32 Nigbana ni Jesu wi fun wọn pe, Létọ, 
lôtọ ni mo wi fun nyin, kì iṣe Mose li o fi onjẹ 
nì fun nyin lati ọrun wá; ṣugbọn Baba mi li o 
fi onjẹ otitọ nì fun nyin lati ọrun wá. 


JOHANMU- 6, 7 

33 Nitoripe onjẹ Ọlọrun li ẹniti o ti ọrun 
sọkalẹ wá, ti o si fi ìye fun araiye. 

34 Nigbana ni nwọn wi fun u pe, Oluwa, 
ma fun wa li onjẹ yi titi lai. 

35 Jesu Wi fun wọn pe, Emi li onjẹ ìye: 
ẹnikẹni ti o ba tò mi wá, ebi kì yio pa a; ẹniti o 
ba si gbà mi gbẹ, orungbẹ kì yio gbẹ ẹ mo lai. 

36 Sugbọn mo Wi fun nyin pe, Ẹnyin ti ri 
mi, ẹ kò si gbagbQ. 

37 Ohun gbogbo ti Baba fifun mi, yio tò mi 
Wá; ẹniti o ba si tọ mi wá, emi kì yio ta a nú, 
bi o ti wú ki o ri. 

38 Nitori emi sọkalẹ lati ọrun wá, ki iṣe lati 
ma ṣe ifẹ ti emi tikarami, bikoṣe ifẹ ti ẹniti o 
rán mi. 

39 Eyi si ni ifẹ Baba ti o rán mi, pe ohun 
gbogbo ti o fifun mi, ki emi ki o máṣe sọ ọkan 
nù ninu wọn, ṣugbọn ki emi ki o le ji wọn 
dide nikẹhin ọjọ. 

40 Eyi si ni ifẹ ẹniti o rán mi, pe ẹnikẹni ti o 
ba rí Ọmọ, ti o ba si gbà a gbé, ki o le ni iye 
ainipẹkun: Emi ô si jí i dide nikẹhin ọjọ. 

41 Nigbana ni awọn Ju nkún si i, nitoriti o 
Wipe, Emi ni onjẹ ti o ti ọrun sọkalẹ wá. 

42 Nwọn si Wipe, Jesu ha kẹ eyi, ọmọ Jose— 
fu, baba ati iya ẹniti awa mò? etiṣe wipe, Emi 
ti ọrun sọkalẹ wá? 

43 Nitorina Jesu dahùn, o si wi fun wọn pe, 
Ẹ máṣe kún larin ara nyin. 

44 Kò si ẹnikẹni ti o le wá sọdọ mi, bikoṣepe 
Baba ti o rán mi fà a: Emi ô si jí i dide nikẹhin 
ọjọ. 

45 A sá ti kọ ọ ninu iwe awọn woli pe, A o si 
kẹ̀ gbogbo wọn lati ọdọ Ọlọrun wá. Nitorina 
ẹnikẹni ti o ba ti gbé, ti a si ti ọdọ Baba k6, on 
li o ntò mi wá. 

46 Koṣepe ẹnikan ti ri Baba bikoṣe ẹniti o ti 
ọdọ Ọlọrun wá, on li o ti ri Baba. 

47 Lôtọ, lôtọ ni mo wi fun nyin, Ẹniti o ba 
gbá mi gbẹ, o ni ìye ainipẹkun. 

48 Emi li onjẹ ìye. 

48 Awọn baba nyin jẹ manna li aginjù, nwọn 
si kú. 

50 Eyi ni onjẹ ti o ti ọrun sọkalẹ wá, ki enia 
le má jẹ ninu rẹ ki o má si kú. 

51 Emi ni onjẹ ìye nì ti o ti ọrun sọkalẹ wá: bi 
ẹnikẹni ba jẹ ninu onjẹ yi, yio yé titi lailai: onjẹ 
na ti emi o si fifunni li ara mi, fun iye araiye. 

52 Nitorina li awọn Ju ṣe mba ara wọn jiyàn, 
Wipe, ọkunrin yi yio ti ṣe le fi ara rẹ̀ fun wa 
lati jẹ? 

53 Nigbana ni Jesu wi fun wọn pe, Lotọ, lôtọ 
ni mo wi fun nyin, Bikoṣepe ẹnyin ba jẹ ara 


766 


Ọmo-enia, ki ẹnyin si mu ẹ̀jẹ rẹ̀, ẹnyin kò ni 
ìye ninu nyin. 

54 Ẹnikẹni ti o ba jẹ ara mi, ti o ba si mu ẹ̀jẹ 
mi, o ni ìye ti kò nipẹkun; Emi ô si jí i dide 
nikẹhin ọjọ. 

55 Nitori ara mi li ohun jijẹ nit6tọ, ati ẹ̀jẹ mi 
li ohun mimu nit6tọ. 

56 Ẹniti o ba jẹ ara mi, ti o ba si mu ẹ̀jẹ mi, o 
ngbé inu mi, emi si ngbé inu rẹ̀. 

57 Gẹgẹ bi Baba alaye ti rán mi, ti emi si ye 
nipa Baba: gẹgẹ bẹli ẹniti o jẹ mi, on pẹlu yio 
yẹ̀ nipa mi. 

58 Eyi si li onjẹ na ti o sọkalẹ lati ọrun wá: ki 
iṣe bi awọn baba nyin ti jẹ manna, ti nwọn si 
kú: ẹniti o ba jẹ onjẹ yi yio yẹ̀ lailai. 

585 Nkan wọnyi li o sọ ninu sinagogu, bi o ti 
nkọni ni Kapernaumu. 

60 Nitorina nigbati òpọ awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ 
gb eyi, nwọn wipe, òrọ ti o le li eyi; tani le 
gbé ọ? 

61 Nigbati Jesu si mọ ninu ara rẹ̀ pe, awọn 
ọmọ-ẹhin rẹ̀ nkùn si òrọ na, o wi fun wọn 
pe, Eyi jẹ ikọsẹ̀ fun nyin bi? 

62 Njẹ, bi ẹnyin ba si ri ti Ọmọ-—enia ngòke 
lọ sibi ti o gbé ti wà ri nkQ? 

63 Ẹmí ni isọni di aye; ara kò ni ẹ̀re kan; òrọ 
wọnni ti mo sọ fun nyin, ẹmi ni, ìye si ni. 

64 Ṣugbọn awọn kan Wà ninu nyin ti kò 
gbagbọ. Nitori Jesu mò lati ìbẹrẹ wá ẹniti 
nwọn iṣe ti ko gbagbé, ati ẹniti yio fi on hàn. 

65 O si wipe, Nitorina ni mo ṣe wi fun nyin 
pe, kò si ẹniti o le tò mi wá, bikoṣepe a fifun u 
lati ọdọ Baba mi wá. 

66 Nitori eyi ọpọ awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ pada 
sẹhin, nwọn kò si ba a rìn mQ. 

67 Nitorina Jesu wi fun awọn mejila pe, 
Ẹnyin pẹlu nfẹ lọ bi? 

68 Nigbana ni Simoni Peteru da a lohùn 
Wipe, Oluwa, Ọdọ tali awa o lọ? iwọ li o ni 
òrọ ìye ainipẹkun. 

65 Awa si ti gbagbé, a si mò pe, iwọ ni Kristi 
na, Ọmọ Ọlọrun alaye. 

70 Jesu da wọn lohúin pe, Ẹnyin mejila kẹ ni 
mo yàn, ọkan ninu nyin kò ha si yà Eṣu? 

no nsọ ti Judasi Iskariotu ọmọ Simoni: 
nitoripe on li ẹniti yio fi i hàn, ọkan ninu awọn 
mejila. 


1 LẸHIN nkan wọnyi Jesu nrìn ni Galili: 

nitoriti kò fẹ rìn ni Judea, nitori awọn Ju 
nwá òna ati pa a. 

2 Ajọ awọn Ju ti iṣe ajọ ìpagọ, sunmọ etile tan. 

3 Nitorina awọn arakunrin rẹ̀ wi fun u pe, 


767 


Lọ kuro nihinyi, ki o si lọ si Judea, ki awọn 
ọmọ-ẹhin rẹ pẹlu ki o le ri iṣẹ rẹ ti iwọ nṣe. 

4 Nitoripe kò si ẹnikẹni ti iṣe ohunkohun 
níikòkọ, ti on tikararẹ̀ si nfẹ ki a mò on ni 
gbangba. Bi iwọ ba nṣe nkan wọnyi, fi ara rẹ 
hàn fun araiye. 

5 Nitoripe awọn arakunrin rẹ̀ kò tilẹ gbà a gbé. 

6 Nigbana ni Jesu wi fun wọn pe, Akokò 
temi kò ti ide: ṣugbọn akokò ti nyin ni imura 
tan nigbagbogbo. 

7 Aiye kò le korira nyin; ṣugbọn emi li o 
korira, nitoriti mo jẹri gbe e pe, iṣẹ rẹ̀ buru. 

8Ẹnyin ẹ gòke lọ si ajọ yi: emi kì yio ti 
igoke lọ si ajọ yi; nitoriti akokò temi kò ti ide. 

9 Nigbati o ti sọ nkan wọnyi fun wọn tan, o 
duro ni Galili sibẹ̀. 

10 TiṢugbọn nigbati awọn arakunrin rẹ̀ gòke 
lọ tan, nigbana li on si gòke lọ si ajọ na pẹlu, 
kì iṣe ni gbangba, ṣugbọn bi ẹnipe nikòkọ. 

11 Nigbana li awọn Ju si nwá a kiri nigba 
ajọ, wipe, Nibo li o wà? 

12 Kikùn pipọ si wà larin awọn ijọ enia nitori 
rẹ̀: nitori awọn kan wipe, Enia rere ni iṣe: awọn 
miran wipe, Bẹkọ; ṣugbọn o ntàn enia jẹ ni. 

13Ṣugbọn kò si ẹnikan ti o sọrọ rẹ̀ ni 
gbangba nitori ìbẹru awọn Ju. 

14 TiNigbati ajọ de arin Jesu gòke lọ si tẹm— 
pili o si nkéni. 

15 Ẹnu si yà awọn Ju, nwọn wipe, ọkunrin 
yi ti ṣe mò iwe, nigbati ko kọ ẹ̀kẹ? 

16 Nitorina Jesu da wọn lohùn, o si Wipe, 
Ẹkẹ mi ki iṣe temi, bikoṣe ti ẹniti o rán mi. 

17 Bi ẹnikẹni ba fẹ lati ṣe ifẹ rẹ̀, yio mò niti 
ẹkéẹ na, bi iba ṣe ti Ọlọrun, tabi bi emi ba nsọ 
ti ara mi. 

18 Ẹniti nsò ti ara rẹ̀ nwá ogo ara rẹ̀: ṣugbọn 
ẹniti nwá ogo ẹniti o rán a, on li olôtọ, kò si si 
aiṣododo ninu rẹ̀. 

19 Mose kò ha fi ofin fun yin, kò si ẹnikẹni 
ninu nyin ti o pa ofin na m€? Éṣe ti ẹnyin fi 
nwá òna lati pa mi? 

20 Ijọ enia dahùn nwọn si Wipe, Iwọ li ẹmi 
ẹ̀ṣu: tani nwá ọna lati pa ọ? 

21 Jesu dahùn o si wi fun wọn pe, kìki iṣẹ 
àmi kan ni mo ṣe, ẹnu si yà gbogbo nyin. 

22 Nitori eyi ni Mose fi ìkọlà fun nyin (kì iṣe 
nitoriti iṣe ti Mose, ṣugbọn ti awọn baba); 
nitorina ẹ si nkọ enia ni ilà li ọjọ isimi. 

23 Bi enia ba ngbà ikọla li ọjọ isimi, ki a ma 
bà rú ofin Mose, ẹ ha ti ṣe mbinu si mi, nitori 
mo mu enia kan larada ṣáṣa li ọjọ isimi? 

24 Ẹ máṣe idajọ nipa ode ara, ṣugbọn ẹ má 
ṣe idajọ ododo. 


JOHANNU 7 


25 Nigbana li awọn kan ninu awọn ara 
Jerusalemu wipe, Ẹniti nwọn nwá òna ati pa 
ké yi? 

26 Si wo o, o nsọrọ ni gbangba, nwọn kò si 
Wi nkankan si i. Awọn olori ha mò nitotọ pe, 
eyi ni Kristi na? 

27 Ṣugbọn awa mò ibi ti ọkunrin yi gbé ti 
Wá: ṣugbọn nigbati Kristi ba de, kò si ẹniti yio 
mò ibiti o gbé ti wà. 

28 Nigbana ni Jesu kigbe ni tẹmpili bi o ti 
nkéẹ̀ni, wipe, Ẹnyin mò mi, ẹ si mò ibiti mo ti 
Wá: emi ko si wá fun ara mi, ṣugbọn olôtọ li 
ẹniti o rán mi, ẹniti ẹnyin kò mò. 

289 Ṣugbọn emi mò ọ: nitoripe lọdọ rẹ̀ ni mo 
ti wá, on li o si rán mi. 

30 Nitorina nwọn nwá òna ati mú u: ṣugbọn 
kò si ẹnikan ti o gbé ọwé le e, nitoriti wakati 
rẹ̀ kò ti ide. 

31 Ọpọ ninu ijọ enia si gbà a gbô, nwọn si 
Wipe, Nigbati Kristi na ba de, yio ha ṣe iṣẹ 
àmi jù wọnyi lọ, ti ọkunrin yi ti ṣe? 

32 TAwọn Farisi gbé pe, ijọ enia nsọ nkan 
wọnyi labẹlẹ̀ nipa rẹ̀, awọn Farisi ati awọn 
olori alufa si rán awọn onṣẹ lọ lati mu u. 

33 Nitorina Jesu Wi fun wọn pe, Niwọn igba 
diẹ si i li emi wà pẹlu nyin, emi o si lọ sọdọ 
ẹniti o rán mi. 

34 Ẹnyin yio wá mi, ẹnyin kì yio si ri mi: ati 
ibiti emi ba wà, enyin kì yio le wá. 

35 Nitorina li awọn Ju mba ara wọn sọ pe, 
Nibo ni ọkunrin yi yio gbé lọ, ti awa kì yio fi 
ri i? yio ha lọ sarin awọn Hellene ti nwọn 
fọnká kiri, ki o si ma kẹ awọn Hellene bi? 

36 Ọrọ kili eyi ti o sọ yi, Ẹnyin ô wá mi, ẹ 
kì yio si ri mi: ati ibiti emi ba wà, ẹnyin kì yio 
le wa? 

37 Lọjọ ikẹhìn, ti iṣe ọjọ nla ajọ, Jesu duro, o 
si kigbe, Wipe, Bi òrùngbẹ ba ngbẹ ẹnikẹni, ki 
o tọ mi wá, ki o si mu. 

38 Ẹnikẹní ti o ba gbà mi gbọ, gẹgẹ bi 
iwe—mimé ti wi, lati inu rẹ̀ ni odò omi ìye yio 
ti ma ṣàn jade wá. 

39 (Ṣugbọn o sọ eyi niti Ẹmí, ti awọn ti o 
gbà a gbé mbòwá gbà: nitori a kò ti ifi Ẹmí 
Mimẹ funni; nitoriti a kò ti iṣe Jesu logo.) 

40 TiNitorina nigbati òpọ ninu ijọ enia gbọ 
òrọ wọnyi, nwọn Wipe, Lotọ eyi ni woli na. 

40 Awọn miran. Wipe, Eyi ni Kristi na. 
Ṣugbọn awọn kan wipe Kinla, Kristi yio ha ti 
Galili wá bi? 

42 Iwe—mim6Q kò ha wipe, Kristi yio ti inu 
irú ọmọ Dafidi wá, ati Betlehemu, ilu ti Dafidi 
ti wà? 


JOHANNU 7,8 

43 Bẹni iyapa wà larin ijọ enia nitori rẹ̀. 

44 Awọn miran ninu wọn si fé lati mu u; 
ṣugbọn kò si ẹnikan ti o gbé ọwọ le e. 

45 TNitorina awọn onṣẹ pada tò awọn olori 
alufa ati awọn Farisi wá; nwọn si wi fun wọn 
pe, Éṣe ti ẹnyin kò fi mu u wá? 

46 Awọn onṣẹ dahùn wipe, Kò si ẹniti o ti 
isọrọ bi ọkunrin yi ri. 

47 Nitorina awọn Farisi da wọn lohùn wipe, 
A ha tàn ẹnyin jẹ pẹlu bi? 

48O ha si ẹnikan ninu awọn ijoye, tabi 
awọn Farisi ti o gbà a gbQ? 

48 Ṣugbọn ijọ enia yi, ti ko mọ ofin, di ẹni 
ifibu. 

50 Nikodemu si wi fun wọn pe, (ẹniti o tẹ 
Jesu wá loru, o jẹ ọkan ninu wọn), 

51 Ofin wa nṣe idajọ enia ki o to gbọ ti ẹnu 
rẹ̀, ati ki o to mò ohun ti o ṣe bi? 

52 Nwọn dahùn nwọn si wi fun u pe, Iwọ 
pẹlu nṣe ara Galili ndan? Wá kiri, ki o si wò: 
nitori kò si woli kan ti o ti Galili dide. 

53 Nwọn si lọ olukuluku si ile rẹ̀. 


8 1 JESU si lọ si ori òke Olifi. 

20 si tún pada wá si tẹmpili ni kutukutu 
owurò, gbogbo enia si wá sọdọ rẹ̀; o si joko, o 
nkẹ̀ wọn. 

3Awọn akọwe ati awọn Farisi si mu 
obinrin kan wá sọdọ rẹ̀, ti a mu ninu panṣaga; 
nigbati nwọn si mu u duro larin, 

4Nwọn wi fun u pe, Olukọni, a mu obinrin 
yi ninu panṣaga, ninu ṣiṣe e pápá. 

5 Njẹ ninu ofin, Mose paṣẹ fun wa lati sọ 
iru awọn bẹ li okuta pa: ṣugbọn iwọ ha ti wi? 

6 Eyini nwọn wi, nwọn ndán a wò, kì nwọn 
ba le ri ohun lati fi i sin. Ṣugbọn Jesu bẹrẹ 
silẹ, o si nfi ika rẹ̀ kọwe ni ilẹ. 

T Ṣugbọn nigbati nwọn mbi i lere sibẹsibẹ, 
o gbé ara rẹ̀ soke, o si wi fun wọn pe, Ẹniti o 
ba ṣe ailẹṣẹ ninu nyin, jẹ ki o kẹ sọ okuta lù u. 

SO si tún bẹ̀rẹ̀ silẹ, o nkọwe ni ilẹ. 

39 Nigbati nwọn gbọ eyi, nwọn si jade lọ 
lọkẹkan, bẹrẹ lati ọdọ awọn àgba titi de awọn 
ti o kẹhin; a si fi Jesu nikan silẹ, ati obinrin na 
larin, nibiti o ti wà. 

10 Jesu si gbé ara rẹ̀ soke, o si wi fun u pe, 
Obinrin yi, awọn da? kò si ẹnikan ti o da ọ lẹbi? 

tiO wipe, Kò si ẹnikan, Oluwa. Jesu si wi 
fun u pe, Bẹli emi na kò da ọ lẹbi: ma lọ, lati 
igbayi lọ má dẹṣẹ̀ m€. 

12 JI Jesu si tun sọ fun wọn pe, Emi ni imọlẹ 
aiye; ẹniti o ba tọ mi lẹhin ki yio rìn ninu 
òkunkun, ṣugbọn yio ni imọlẹ ìye. 


768 


13 Nitorina awọn Farisi wi fun u pe, Iwọ 
njẹri ara rẹ; ẹrí rẹ ki iṣe otitọ. 

14 Jesu dahún o si wi fun wọn pe, Bi mo tilẹ 
njẹri fun ara mi, otitọ li ẹrí mi: nitoriti mo mò 
ibiti mo ti wá, mo si mò ibiti mo nlọ; ṣugbọn 
ẹnyin ko le mò ibiti mo ti wá, ati ibiti mo nlọ. 

15 Ẹnyin nṣe idajọ nipa ti ara; emi kò ṣe 
idajọ ẹnikẹni. 

16 Ṣugbọn bi emi ba si ṣe idajo, otitọ ni idajọ 
mi: nitori emi nikan kẹ, ṣugbọn emi ati Baba 
ti o rán mi. 

17Ẹ si kọ ọ pẹlu ninu ofin nyin pe, otitọ li 
ẹrí enia meji. 

18 Emi li ẹniti njẹri ara mi, ati Baba ti o rán 
mi si njẹri fun mi. 

19 Nitorina nwọn wi fun u pe, Nibo ni Baba 
rẹ wà? Jesu dahùn pe, Ẹnyin kò mò mi, bẹli ẹ 
kò mọ Baba mi: ibaṣepe ẹnyin mò mi, ẹnyin 
iba si ti mọ Baba mi pẹlu. 

20 Ọrọ wọnyi ni Jesu sọ nibi iṣura, bi o ti 
nkẹ̀ni ni tẹmpili: ẹnikẹni ko si mu u; nitori 
Wakati rẹ̀ ko ti ide. 

21 Nitorina o tun wi fun wọn pe, Emi nlọ, 
ẹnyin yio si wá mi, ẹ ô si kú ninu ẹ̀ṣẹ nyin: 
ibiti emi gbe nlọ, ẹnyin kì 6 le wá. 

22 Nitorina awọn Ju wipe, On o ha pa ara rẹ̀ 
bi? nitoriti o wipe, Ibiti emi gbé nlọ, ẹnyin ki 
ô le wá. 

230 si wi fun wọn pe, Ẹnyin ti isalẹ wá; 
emi ti oke wá: ẹnyin jẹ ti aiye yi; emi kì iṣe ti 
aiye yi. 

24 Nitorina ni mo ṣe wi fun nyin pe, ẹ ô kú 
ninu ẹ̀ṣẹ nyin: nitori bikoṣepé ẹ ba gbagbQ pe, 
emi ni, ẹ ô kú ninu ẹ̀ṣẹ nyin. 

25 Nitorina nwọn wi fun u pe, Tani iwọ iṣe? 
Jesu si wi fun wọn pe, Ani eyinì ti mo ti Wi 
fun nyin li àtetekọṣe. 

26 Mo ni ohun pupọ lati sọ, ati lati ṣe idajọ 
nipa nyin: ṣugbọn ol6tọ li ẹniti o ran mi, ohun 
ti emi si ti gbọ lati ọdọ rẹ̀ wá, nwọnyi li emi 
nsọ fun araiye. 

27 Kò yé wọn pe, ti Baba li o nsọ fun wọn. 

28 Nitorina Jesu wi fun wọn pe, Nigbati ẹ 
ba gbé Ọmọ-—enia soke, nigbana li ẹ o mò pe, 
emi ni, ati pe emi kò dá ohunkohun ṣe fun ara 
mi; ṣugbọn bi Baba ti kẹ mi, emi nsọ nkan 
wọnyi. 

29 Ẹniti o rán mi si mbẹ pẹlu mi: kò jọwọ 
emi nikan si; nitoriti emi nṣe ohun ti o wù u 
nigbagbogbo. 

30 Bi o ti nsọ nkan wọnyi, òpọ enia gbà a 
gbQ. 
31 Nitorina Jesu wi fun awọn Ju ti o gbà a 


769 


gbé pe, Bi ẹnyin ba duro ninu ẹ̀rọ mi, nigbana 
li ẹnyin jẹ ọmọ-ẹhin mi nitotọ. 

32E ô si mò otitọ, otitọ yio si sọ nyin di 
omnira. 

33 Nwọn da a lohùn wipe, Irú—ọmọ Abra— 
hamu li awa iṣe, awa kò si ṣe ẹrú fun ẹnikẹni 
ri lai: iwọ ha ṣe wipe, Ẹ o di omnira? 

34 Jesu da wọn lohun pe, L6tọ, lôtọ ni mo wi 
fun nyin, Ẹnikẹni ti o ba ndẹṣẹ, on li ẹrú ẹ̀ṣẹ. 

35 Ẹrú kì si igbé ile titilai: Ọmọ ni igbe ile 
titilai. 

36 Nitorina bi Ọmọ ba sọ nyin di omnira, ẹ 
ô di omnira nit6ôtọ. 

37 Mo mò pe irú-ọmọ Abrahamu li ẹnyin 
iṣe; ṣugbọn ẹ nwá òna ati pa mi, nitori ọrọ mi 
kò ri àye ninu nyin. 

38 Ohun ti emi ti ri lọdọ Baba ni mo nsọ: 
ẹnyin pẹlu si nṣe eyi ti ẹnyin ti gbọ lati ọdọ 
baba nyin. 

39 Nwọn dahùn nwọn si wi fun u pe, Abra— 
hamu ni baba wa. Jesu wi fun wọn pe, Ibaṣepe 
ọmọ Abrahamu li ẹnyin iṣe, ẹnyin iba ṣe iṣẹ 
Abrahamu. 

40 Ṣugbọn nisisiyi ẹnyin nwá òna ati pa mi, 
ẹniti o sọ otitọ fun nyin, eyi ti mo ti gbé lọdọ 
Ọlọrun: Abrahamu kò ṣe eyi. 

41 Ẹnyin nṣe iṣẹ baba nyin. Nigbana ni 
nwọn wi fun u pe, A ko bí wa nipa panṣaga: a 
ni Baba kan, eyini li Ọlọrun. 

42 Jesu wi fun wọn pe, Ibaṣepe Ọlọrun ni 
Baba nyin, ẹnyin iba fẹran mi: nitoriti emi ti 
ọdọ Ọlọrun jade, mo si Wá: bẹli emi kò si wá 
fun ara mi, ṣugbọn on li o rán mi. 

43 Étiṣe ti ede mi kò fi yé nyin? nitori ẹ ko 
le gbẹ ẹ̀rọ mi ni. 

44 Ti eṣu baba nyin li ẹnyin iṣe, ifẹkufẹ baba 
nyin li ẹ si nfẹ ṣe. Apania li on iṣe lati 
atetekọṣe, ko si duro ni otitọ; nitoriti kò si 
otitọ ninu rẹ̀. Nigbati o ba nṣeke, ninu ohun 
tirẹ̀ li o nsọ, nitori eke ni, ati baba eke. 

45 Ṣugbọn nitori emi sọ otitọ fun nyin, ẹ kò 
si gbà mi gb6. 

46 Tani ninu nyin ti o ti idá mi li ẹbi ẹ̀ṣẹ? Bi 
mo ba nsọ otitọ e€ṣe ti ẹnyin kò fi gbà mi gbé? 
nitori eyi li ẹnyin kò ṣe gbọ, nitori ẹnyin kì iṣe 
ti Ọlọrun. 

48 Awọn Ju dahùn nwọn si wi fun u pe, 
Awa kò wi nitôtọ pe, ara Samaria ni iwọ iṣe, 
ati pe iwọ li ẹmi éṣu? 

49 Jesu dahùn Wipe, Emi kò li ẹmi ẹ̀ṣu; 
ṣugbọn emi mbọlá fun Baba mi, ẹnyin kò si 
bọla fun mi. 


JOHANMU 8, 9 
50 Emi kò wá ogo ara mi: ẹnikan mbẹ ti o 
nwà a ti o si nṣe idajọ. 

51I6tọ, l6tọ ni mo wi fun nyin, Bi ẹnikan 
ba pa òrọ mi m, ki yio ri ikú lailai. 

52 Awọn Ju wi fun u pe, Nigbayi ni awa mò 
pe iwọ li ẹmi ẹ̀ṣu. Abrahamu kú, ati awọn 
woli; iwọ si wipe, Bi ẹnikan ba pa òrọ mi mẹ, 
kì yio t6é ikú woò lailai. 

53 Iwọ ha pòju Abrahamu baba wa lọ, ẹniti 
o kú? awọn woli si kú: tani iwọ nfi ara rẹ pe? 

54 Jesu dahùn wipe, Bi mo ba nyìn ara mi li 
ogo, ogo mi kò jẹ nkan: Baba mi ni ẹniti nyìn 
mi li ogo, ẹniti ẹnyin wipe, Ọlọrun nyin ni iṣe: 

55 Ẹ ko si mò ọ; ṣugbọn emi mò ọ: bi mo ba 
si wipe, emi kò mọ ọ, emi ô di eke gẹgẹ bi 
ẹnyin: ṣugbọn emi mò ọ, mo si pa òrọ rẹ̀ mQ. 

56 Abrahamu baba nyin yò lati ri ọjọ mi: o si 
ri i, o si yọ. 

57 Nitorina awọn Ju wi fun u pe, Ọdún rẹ 
kò ti ito adọta, iwọ si ti ri Abrahamu? 

58 Jesu si wi fun wọn pe, Lôtọ, lôtọ ni mo 
wi fun nyin, Ki Abrahamu to wà, emi ti wà. 

59 Nitorina nwọn gbé okuta lati sọ lù u: 
ṣugbọn Jesu fi ara rẹ̀ pam, o si jade kuro ni 
tẹmpili. 


1 BI o si ti nkọja lọ, o ri ọkunrin kan ti o 
fọju lati igba ibí rẹ̀ wá. 

2 Awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ si bi i l€re, wipe. 
Olukọni, tani dẹṣẹ, ọkunrin yi tabi awọn obi 
rẹ̀, ti a fi bi i li afọju? 

3 Jesu dahùn pe, Kì iṣe nitoriti ọkunrin yi 
dẹṣẹ, tabi awọn obi rẹ̀: ṣugbọn ki a le fi iṣẹ 
Ọlọrun hàn lara rẹ̀. 

4Emi kò le ṣe alaiṣe iṣẹ ẹniti o rán mi, 
nigbati iṣe ọsan: oru mbọ wá nigbati ẹnikan 
kì o le ṣe iṣẹ. 

5Niwọn igba ti mo wa li aiye, emi ni imọlẹ 
aiye. 

6 Nigbati o ti wi bẹ tan, o tutẹ silẹ, o si fi itẹ 
na ṣe amọ, o si fi amò na pa oju afọju na, 

TO si wi fun u pe, Lọ, wẹ̀ ninu adagun 
Siloamu, (itumọ eyi ti ijẹ Ránlọ.) Nitorina o 
gba òna rẹ̀ lọ, o wẹ̀, o si de, o nriran. 

8 Njẹ awọn aladugbo ati awọn ti o ri i nigba 
atijọ pe alagbe ni iṣe, wipe, Ẹniti o ti njoko 
ṣagbe kú yi? 

9 Awọn kan wipe, On ni: awọn ẹlomiran 
wipe, Bẹkọ, o jọ ọ ni: ṣugbọn on wipe, Emi ni. 

10 Nitorina ni nwọn wi fun u pe, Njẹ oju rẹ 
ti ṣe la? 

11 O dahùn o si wi fun wọn pe, ọkunrin kan 
ti a npé ni Jesu li o ṣe amò, o si fi kùn mi loju, 


JOHANNU 9, 10 
o si wi fun mi pe, Lọ si adagun Siloamu, ki o si 
Wẹ̀: emi si lọ, mo wẹ̀, mo si riran. 

12Nwọn si wi fun u pe, On na ha dà? O 
wipe, emi kò mò. 

13dINwọn mu ẹniti oju rẹ̀ ti fé ri wá sọdọ 
awọn Farisi. 

14 Njẹ ọjọ isimi lọjọ na nigbati Jesu ṣe amò 
na, ti o si là a loju. 

15 Nitorina awọn Farisi pẹlu tún bi i lere, bi 
o ti ṣe riran. O si wi fun wọn pe, O fi amò le 
oju mi, mo si wẹ̀ mo si riran. 

16 Nitorina awọn kan ninu awọn Farisi 
Wipe, ọkunrin yi kò ti ọdọ Ọlọrun wá, nitoriti 
kò pa ọjọ isimi mQ. Awọn ẹlomiran wipe, 
ọkunrin ti iṣe ẹlẹṣẹ yio ha ti ṣe le ṣe irú iṣẹ 
àmi wọnyi? Iyapa si wà larin wọn. 

17 Nitorina nwọn si tun wi fun afọju na pe, 
Kini iwọ wi nitori rẹ̀, nitoriti o là ọ loju? O si 
wipe, Woli ni iṣe. 

18 Nitorina awọn Ju kò gbagbé nitori rẹ̀ pe, 
oju rẹ̀ ti fẹ ri, ati pe o si tún riran, titi nwọn fi 
pe awọn obi ẹniti a ti là loju. 

19 Nwọn si bi wọn l€re, wipe, Eyi li ọmọ 
nyin, ẹniti ẹnyin wipe, a bí i li afọju? €haṣe ti 
o riran nisisiyi? 

20 Awọn obi rẹ̀ da wọn lohùn wipe, Awa 
mò pe ọmọ wa li eyi, ati pe a bí i li afọju: 

21 Ṣugbọn bi o ti ṣe nriran nisisiyi awa kò 
mò; tabi ẹniti o la a loju, awa kò mò: ẹniti o 
gbúnjú ni iṣe; ẹ bi i l€re: yio wi fun ara rẹ̀. 

22Nkan wọnyi li awọn obi rẹ̀ sọ, nitoriti 
nwọn bẹ̀ru awọn Ju: nitori awọn Ju ti fi ohùn 
ṣọkan pe, bi ẹnikan ba jẹwọ pe, Kristi ni iṣe, 
nwọn ô yọ ọ kuro ninu sinagogu. 

23 Nitori eyi li awọn obi rẹ̀ fi wipe, Ẹniti o 
gbénjú ni iṣe; ẹ bi i l€re. 

24 Nitorina nwọn pẹ̀ ọkunrin. afọju. na 
lẹkeji, nwọn si wi fun u pe, Fi ogo fun Ọlọ— 
run: awa mò pe ẹlẹṣẹ li ọkunrin yi iṣe. 

25 Nitorina o dahùn o si wipe, Bi ẹlẹṣẹ ni, 
emi kò mò: ohun kan ni mo mẹ, pe mo ti fọju 
ri, mo riran nisisiyi. 

26 Nitorina nwọn wi fun u pe, Kili o ṣe si ọ? 
o ti ṣe là ọ loju? 

21O da wọn lohùn wipe, Emi ti sọ fun nyin 
na, ẹnyin ko si gbé: nitori kini ẹnyin ṣe nfẹ 
tún gbé? ẹnyin pẹlu nfẹ ṣe ọmọ-ẹhin rẹ̀ bi? 

28 Nwọn si fi i ṣe ẹlẹyà, nwọn si wipe, Iwọ 
li ọmọ-ẹhin rẹ̀; ṣugbọn ọmọ-ẹhin Mose li 
awa. 

25 Awa mò pe Ọlọrun ba Mose sẹòrọ: ṣugbọn 
bi o ṣe ti eleyi, awa kò mò ibiti o gbé ti wá. 

30 Ọkunrin na dahùn o si wi fun wọn pe, 


770 


Ohun iyanu sá li eyi, pe, ẹnyin kò mò ibiti o 
gbé ti wá, ṣugbọn on sá ti là mi loju. 

31 wa mò pe, Ọlọrun ki igbé ti ẹlẹṣẹ: 
ṣugbọn bi ẹnikan ba ṣe olufọkansin si Ọlọrun, 
ti o ba si nṣe ifẹ rẹ̀, on ni igbé tirẹ̀. 

32 ati igba ti alye ti ṣẹ̀, a kò ti igbQ pe, 
ẹnikan là oju ẹniti a bí li afọju rí. 

33 Ibaṣepe ọkunrin yi ko ti ọdọ Ọlọrun wá, 
kì ba ti le ṣe ohunkohun. 

34 Nwọn si dahùn wi fun u pe, Ninu ẹṣẹ li a 
bi iwọ patapata, iwọ si nk wa bi? Nwọn si tì i 
sode. 

35 Jesu gbQ pe, nwọn ti tì i sode; nigbati o si 
Ti i, o wipe, Iwọ gbà Ọmọ Ọlọrun gbQ bi? 

36 On si dahùn wipe, Tani, Oluwa, ki emi ki 
o le gbà a gbẹ? 

37 Jesu wi fun u pe, Iwọ ti ri i, on na si ni 
ẹniti mba ọ sòrọ yi. 

38BO si wipe, Oluwa, mo gbagbé, o si wolẹ 
fun u. 

39 JI Jesu si wipe, Nitori idajọ ni mo ṣe wá si 
aiye yi, ki awọn ti kò riran, le riran; ati ki 
awọn ti o riran le di afọju. 

40 Ninu awọn Farisi ti o wà lọdọ rẹ̀ gbọ nkan 
Wọnyi, nwọn si wi fun u pe, Awa pẹlu fọju bi? 

m Jesu wi fun wọn pe, Ibaṣepe ẹnyin fọju, 
ẹnyin kì ba ti li ẹ̀ṣẹ: ṣugbọn nisisiyi ẹnyin 
wipe, Awa riran; nitorina ẹ̀ṣẹ nyin wà sibẹ̀. 

l 0 1 LOTỌ, l6tọ ni mo wi fun nyin, Ẹniti 

kò ba gbà ẹnu-ẹ̀na wọ inu agbo 
agutan, ṣugbọn ti o ba gbà ibomiran gùn oke, 
on na li olẹ̀ ati ọlọṣà. 

2 Ṣugbọn ẹniti o ba ba ti ẹnu—òna wọle, on 
ni iṣe oluṣọ awọn agutan. 

3On ni oludẹ̀na ṣilẹkun fun; awọn agutan 
si gbọ ohùn rẹ̀: o si pẹ awọn agutan tirẹ̀ li 
orukọ, o si ṣe amòna wọn jade. 

4Nigbati o si mu awọn agutan tirẹ̀ jade, o 
ṣiwaju wọn, awọn agutan si ntò ọ lẹhin: 
nitoriti nwọn mò ohùn rẹ̀. 

5Nwọn kò jẹ tò alejò lẹhin, ṣugbọn nwọn a 
ma sá lọdọ rẹ̀: nitoriti nwọn kò mò ohùn alejò. 

6 Owe yi ni Jesu pa fun wọn: ṣugbọn òye 
ohun ti nkan wọnni jẹ ti o nsọ fun wọn kò yé 
wọn. 

7 Nitorina Jesu tún wi fun wọn pe, Lotọ, lotọ 
ni mo wi fun nyin, Emi ni ilẹkun awọn agutan. 

BOlẹ̀ ati ọlọṣà ni gbogbo awọn ti o ti wá 
ṣiwaju mi: ṣugbọn awọn agutan kò gbé ti wọn. 

9 Emi ni ilẹkun: bi ẹnikan ba ba ọdọ mi 
Wọle, on li a o gbà là, yio wọle, yio si jade, yio 
si ri koriko. 


771 


10 Olẹ̀ kì iwá bikoṣe lati jale, ati lati pa, ati 
lati parun: emi Wá ki nwọn le ni ìye, ani ki 
nwọn le ni i lọpọlọpọ. 

11 Emi ni oluṣọ—agutan rere: oluṣọ—agutan 
rere fi ẹmí rẹ̀ lelẹ nitori awọn agutan. 

12 Ṣugbọn alagbaṣe, ti kì iṣe oluṣọ—agutan, 
ẹniti awọn agutan kì iṣe tirẹ̀, o ri ikékò mbọ, o 
si fi awọn agutan silẹ, o si sá lọ: ikôkò si mu 
awọn agutan, o si fọn wọn ká kiri. 

13 Alagbaṣe sá lọ nitoriti iṣe alagbaṣe, kò si 
náni awọn agutan. 

14 Emi ni oluṣọ—agutan rere, mo si mò 
awọn temi, awọn temi si mò mi. 

15 Gẹgẹ bi Baba ti mò mi, ti emi si mò Baba; 
mo si fi ẹmí mi lelẹ nitori awọn agutan. 

16 Emi si ní awọn agutan miran, ti kì iṣe tí 
agbo yi: awọn li emi kò le ṣe alaimu wá pẹlu, 
nwọn ô si gbọ ohùn mi; nwọn o si jẹ agbo 
kan, oluṣọ—agutan kan. 

17 Nitorina ni Baba mi ṣe fẹran mi, nitoriti 
mo fi ẹmí mi lelẹ, ki emi ki o le tún gbà a. 

18 Ẹnikan kò gbà a lọwọ mi, ṣugbọn mo fi i 
lelẹ fun ara mi. Mo li agbara lati fi i lelẹ, mo si 
li agbara lati tún gbà a. Aṣẹ yi ni mo ti gbà lati 
ọdọ Baba mi wá. 

19 qNitorina iyapa tun wà larin awọn Ju ni— 
tori òrọ wọnyi. 

20 Ọpọ ninu wọn si wipe, O li ẹmi ẹ̀ṣu, ori 
rẹ̀ si bajẹ; eéṣe ti ẹnyin ngbòrọ rẹ̀? 

21 Awọn miran wipe, Wọnyi kì iṣe òrọ ẹniti 
o li ẹmi ẹ̀su. Ẹmi ẹ̀su le là oju awọn afọju bi? 

22 TO si jẹ ajọ ọdun iyasimim€ ni Jerusale— 
mu, igba otutù ni. 

23 Jesu si nrìn ni tẹmpili, nì ìloro Solomoni. 

24 Nitorina awọn Ju wá duro yi i ká, nwọn 
si wi fun u pe, Iwọ ô ti mu wa ṣe iyemeji pẹ 
to? Bi iwọ ni iṣe Kristi na, wi fun wa gbangba. 

25 Jesu da wọn lohùn wipe, Emi ti wi fun 
nyin, ẹnyin kò si gbagbQ; iṣẹ ti emi nṣe li 
orukọ Baba mi, awọn ni njẹri mi. 

26 Ṣugbọn ẹnyin kò gbagb6, nitori ẹnyin kò 
si ninu awọn agutan mi, gẹgẹ bi mo ti wi fun 
nyin. 

27 Awọn agutan mi ngbọ ohùn mi, emi si 
mò wọn, nwọn a si ma tò mi lẹhin: 

28 Emi si fun wọn ni ìye ainipẹkun; nwọn 
kì o si ṣegbé laílai, kò si si ẹniti o le já wọn 
kuro li ọwẹ mi. 

29 Baba mi, ẹniti o fi wọn fun mi, pò ju 
gbogbo wọn lọ; kò si si ẹniti o le já wọn kuro li 
ọw9 Baba mi. 

30 Òkan li emi ati Baba mi jasi. 

31 Awọn Ju si tún he okuta, lati sọ lù u. 


JOHANNU 10, 11 
32 Jesu da wọn lohùn pe, Ọpọlọpọ iṣẹ rere 
ni mo fi hàn nyin lati ọdọ Baba mi wá; nitori 
ewo ninu iṣẹ wọnni li ẹnyin ṣe sọ mi li okuta? 

33 Awọn Ju si da a lohùn, wipe, Awa kò sọ ọ 
li okuta nitori iṣẹ rere, ṣugbọn nitori ọrọ—odi: 
ati nitori iwọ ti iṣe enia nfi ara rẹ ṣe Ọlọrun. 

34 Jesu da wọn lohùn pe, A kò ha ti kọ ọ 
ninu ofin nyin pe, Mo ti wipe, ọlọrun li ẹnyin 
iṣe? 

35 Bi o ba pẹ̀ wọn li ọlọrun, awọn ẹniti a fi 
òrọ Ọlọrun fun, a kò si le ba iwe—mimQ jẹ, 

36 Ẹnyin ha nwi niti ẹniti Baba yà si mim€, 
ti o si rán si aiye pe, Iwọ nsọrọ—odi, nitoriti 
mo wipe Ọmọ Ọlọrun ni mi? 

37 Bi emi kò ba ṣe iṣẹ Baba mi, ẹ máṣe gbà 
mi gbé. 

38 Ṣugbọn bi emi ba ṣe wọn, bi ẹnyin kò tilẹ 
gbà mi gbé, ẹ gbà iṣẹ na gb6: ki ẹnyin ki o le 
mò, ki o si le ye nyin pe, Baba wà ninu mi, 
emi si wà ninu rẹ̀. 

39 Nwọn si tun nwá òna lati mu u: o si bẹ 
lọwọ wọn. 

400 si tún kọja lọ si apakeji Jordani si ibiti 
Johannu ti kẹ mbaptisi; nibẹ̀ li o si joko. 

43 Awọn enia pipọ si wá sọdọ rẹ̀, nwọn si 
Wipe, Johannu ko ṣe iṣẹ àmi kan: ṣugbọn oti— 
tọ li ohun gbogbo ti Johannu sọ nipa ti ọkun— 
rin yi. 

42 Awọn enia pipọ nibẹ̀ si gbà a gbẹ. 

l l 1 ARA ọkunrin kan si ṣe alaidá, Lasa— 
ru, ara Betani, ti iṣe ilu Maria ati 
Marta arabinrin rẹ̀. 

2 (Maria na li ẹniti o fi ororo ikunra kùn 
Oluwa, ti o si fi irun ori rẹ̀ nù ẹsẹ rẹ̀ nù, 
arakunrin rẹ̀ ni Lasaru iṣe, ara ẹniti kò dá.) 

3Nitorina awọn arabinrin rẹ̀ ranṣẹ si i, 
wipe, Oluwa, wo o, ara ẹniti iwọ fẹran kò da. 

4 Nigbati Jesu si gbẹ, o wipe, Aisan yi kì iṣe 
si ikú, ṣugbọn fun ogo Ọlọrun, ki a le yìn 
Ọmọ Ọlọrun logo nipasẹ rẹ̀. 

5 Jesu si fẹran Marta, ati arabinrin rẹ̀, ati 
Lasaru. 

6 Nitorina nigbati o ti gbé pe, ara rẹ̀ kò da, o 
gbé ijọ meji si i nibikanna ti o gbé wà. 

7 Njẹ lẹhin eyi li o wi fun awọn ọmọ-ẹhin 
rẹ̀ pe, Ẹ jẹ ki a tún pada lọ si Judea. 

8 Awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ si wi fun u pe, Rabbi, 
ni lẹlọ yi li awọn Ju nwá òna ati sọ ọ li okuta; 
iwọ si ntún pada lọ sibẹ̀? 

9 Jesu dahún pe, Wakati mejila ki mbẹ ninu 
ọsán kan? Bi ẹnikan ba rìn li ọsán, kì yio kọsẹ̀, 
nitoriti o ri imọlẹ aiye yi. 


JOHANMU- 114 

10 Ṣugbọn bi ẹnikan ba rin li oru, yio kọsẹ̀, 
nitoriti kò si imọlẹ ninu rẹ̀. 

11 Nkan wọnyi li o sọ: lẹhin eyini o si wi 
fun wọn pe, Lasaru ọrẹ wa sùn; ṣugbọn emi 
nlọ ki emi ki o le jí i dide ninu orun rẹ̀. 

12 Nitorina awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ wi fun u pe, 
Oluwa, bi o ba ṣe pe o sùn, yio sàn. 

13 Ṣugbọn Jesu nsọ ti ikú rẹ̀: ṣugbọn nwọn 
rò pe, o nsọ ti orun sisun. 

14 Nigbana ni Jesu wi fun wọn gbangba pe, 
Lasaru kú. 

15 Emi si yò nitori nyin, ti emi kò si nibẹ̀, Ki 
ẹ le gbagbé; ṣugbọn ẹ jẹ ki a lọ sọdọ rẹ̀. 

16 Nitorina Tomasi, ẹniti a npẹ ni Didimu, 
wi fun awọn ọmọ-ẹhin ẹgbẹ rẹ̀ pe, Ẹ jẹ ki 
awa na lọ, ki a le ba a kú pẹlu. 

1? Nitorina nigbati Jesu de, o ri pe a ti té ẹ 
sinu ibojì ni ijọ mẹrin na. 

18 Njẹ Betani sunmọ Jerusalemu to furlongi 
mẹdogun: 

19 Ọpọ ninu awọn Ju si wá sọdọ Marta ati 
Maria, lati tù wọn ninu nitori ti arakunrin 
wọn. 

20 Nitorina nigbati Marta gbQ pe Jesu mbọ 
wá, o jade lọ ipade rẹ̀: ṣugbọn Maria joko 
ninu ile. 

21 Nigbana ni Marta wi fun Jesu pe, Olu— 
wa, ibaṣepe iwọ ti wà nihin, arakunrin mi kì 
ba tí kú. 

22 Ṣugbọn nisisiyi na, mo mò pe, ohunkohun 
ti iwọ ba bẹ̀re lọwọ Ọlọrun, Ọlọrun yio fifun ọ. 

23 Jesu wi fun u pe, Arakunrin rẹ yio jinde. 

24 Marta wi fun u pe, mo mò pe yio jinde li 
ajinde nigbẹhin ọjọ. 

25 Jesu wi fun u pe, Emi ni ajinde, ati ìye: 
ẹniti o ba gbà mi gbẹ, bi o tilẹ kú, yio yẹ̀: 

26 Ẹnikẹni ti o mbẹ láye, ti o si gbà mi gbé, 
kì yio kú lailai. Iwọ gbà eyi gbQ? 

27 O wi fun u pe, Bẹni, Oluwa: emi gbagbo 
pe, iwọ ni Kristi na Ọmọ Ọlọrun, ẹniti mbò 
wá aiye. 

28 Nigbati o si ti wi eyi tan, o lọ, o si pẹ̀ 
Maria arabinrin rẹ̀ sẹhin wipe, Olukọni de, o 
si npẹ̀ ọ. 

29 Nigbati o gbẹ, o dide lọgan, o si wá sọdọ 
rẹ̀. 

30 Jesu kò sá ti iwò ilu, ṣugbọn o wà nibi— 
kanna ti Marta pade rẹ̀. 

31 Nitorina awọn Ju ti o wà lọdọ rẹ̀ ninu ile, 
ti nwọn ntù u ninu, nigbati nwọn ri ti Maria 
dide kánkan, ti o si jade, nwọn tẹ̀le e, nwọn 
ṣebi o nlọ si ibojì lọ isọkun nibẹ̀. 

32Nigbati Maria si de ibiti Jesu gbé wà, ti o 


772 


si ri i, o wolẹ lẹba ẹsẹ rẹ̀, o wi fun u pe, 
Oluwa, ibaṣepe iwọ ti wà nihin, arakunrin mi 
kò ba má kú. 

33 Njẹ nigbati Jesu ri i, ti o nsọkun, ati awọn 
Ju ti o ba a wá nsọkun pẹlu rẹ̀, o kerora li 
ọkàn rẹ̀, inu rẹ̀ si bajẹ, 

340 si wipe, Nibo li ẹnyin gbé té ẹ si? 
Nwọn si wi fun u pe, Oluwa, wá wò o. 

35 Jesu sọkun. 

36 Nitorina awọn Ju wipe, sa wo o bi o ti 
fẹràn rẹ̀ to! 

37 Awọn kan ninu wọn si wipe, Ọkunrin yi, 
ẹniti o là oju afọju, kò le ṣe ki ọkunrin yi má 
ku bi? 

38 Nigbana ni Jesu tún kerora ninu ara rẹ̀, o 
Wá si ibojì. O si jẹ ihò, a si gbé okuta le ẹnu rẹ̀. 

39 Jesu wipe, Ẹ gbé okuta na kuro. Marta, 
arabinrin ẹniti o kú na wi fun u pe, Oluwa, o 
ti nrùn nisisiyi: nitoripe o di ijọ mẹrin ti o ti 
kú. 

40 Jesu wi fun u pe, Emi kò ti wi fun ọ pe, bi 
iwọ ba gbagbé, iwọ o ri ogo Ọlọrun? 

41 Nigbana ni nwọn gbé okuta na kuro 
nibiti a gbe tẹ okú na si. Jesu si gbé oju rẹ̀ 
soke, o si wipe, Baba, mo dupẹ lọwọ rẹ, 
nitoriti iwọ gbé ti emi. 

42 Emi si ti mò pe, iwọ a ma gbé ti emi 
nigbagbogbo: ṣugbọn nitori ijọ enia ti o duro 
yi ni mo ṣe wi i, ki nwọn ki o le gbagbé pe 
iwọ li o rán mi. 

43Nigbati o si ti wi bẹ tan, o kigbe li ohùn 
Tara pe, Lasaru, jade wá. 

44 Ẹniti o kú na si jade wá, ti a fi aṣọ okú dì 
tọwọ tẹsẹ a si fi gẹ̀le dì i loju. Jesu wi fun wọn 
pe, Ẹ tú u, ẹ si jẹ ki o má lọ. 

45 Nitorina li òpọ awọn Ju ti o wá sọdọ 
Maria, ti nwọn ri ohun ti Jesu ṣe, nwọn gbà a 


46 Ṣugbọn awọn ẹlomiran ninu wọn tò awọn 
Farisi lọ, nwọn si sọ fun wọn ohun ti Jesu ṣe. 

47 TiNigbana li awọn olori alufa ati awọn 
Farisi pẹ igbimọ jọ, nwọn si wipe, Kili awa 
nṣe? nitori ọkunrin yi nṣe òpọlọpọ iṣẹ àmi. 

48 Bi awa ba jọwọ rẹ̀ bẹ, gbogbo enia ni yio 
gbà a gb6: awọn ará Romu yio si wá gbà ilẹ ati 
orilẹ—ẹ̀de wa pẹlu. 

49 Ṣugbọn Kaiafa, ọkan ninu wọn, ẹniti iṣe 
olori alufa li ọdún na, o wi fun wọn pe, Ẹnyin 
kò mò ohunkohun rara. 

50 Bẹni ẹ kò si ronu pe, o ṣànfani fun wa, ki 
enia kan kú fun awọn enia, ki gbogbo 
orilẹ—ẹ̀de ki o má bà ṣegbé. 

51 Ki iṣe fun ara rẹ̀ li o sọ eyi: ṣugbọn bi o ti 


773 


jẹ olori alufa li ọdún na, o sọtẹlẹ pe, Jesu yio 
kú fun orilẹ—ẹ̀de na: 

52 Ki si iṣe kìki fun orilẹ—ẹ̀de na nikan, 
ṣugbọn pẹlu ki o le ké awọn ọmọ Ọlọrun ti a 
ti funka kiri jọ li ọkanṣoṣo. 

53 Nitorina lati ọjọ na lọ ni nwọn ti jọ gbìmọ 
pò lati pa a. 

954 Nitorina Jesu kò rìn ni gbangba larin awọn 
Ju mẹ; ṣugbọn o ti ibẹ̀ lọ si igberiko kan ti o 
sunmọ aginjù, si ilu nla ti à npẹ̀ ni Efraimu, 
nibẹ̀ li o si wà pẹlu awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀. 

554qAjọ irekọja awọn Ju si sunmọ etile: 
òpọlọpọ lati igberiko wá si gòke lọ si Jerusa— 
lemu ṣiwaju irekọja, lati yà ara wọn si mim. 

56 Nigbana ni nwọn nwá Jesu, nwọn si mba 
ara wQn sọ, bi nwọn ti duro ni tẹmpili, wipe, 
Ẹnyin ti rò o si? pe kì yio wá si ajọ? 

57 Njẹ awọn olori alufa ati awọn Farisi ti 
paṣẹ pe bi ẹnikan ba mò ibi ti o gbé wà, ki o fi 
i hàn, ki nwọn ki o le mu u. 


l 2 1 NITORINA nigbati ajọ irekọja kù ijọ 

mẹfa, Jesu wá si Betani, nibiti Lasaru 

wà, ẹniti o ti kú, ti Jesu ji dide kuro ninu okú. 

2Nwọn si se ase—alẹ fun u nibẹ: Marta si 

nṣe iranṣẹ: ṣugbọn Lasaru jẹ ọkan ninu awọn 
ti o joko nibi tabili pẹlu rẹ̀. 

3 Nigbana ni Maria mu ororo ikunra nardi, 
oṣuwọn litra kan, ailabùla, olowo iyebiye, o si 
nfi kùn Jesu li ẹsẹ, o si nfi irun ori rẹ̀ nù ẹsẹ rẹ̀ 
nù: ile si kún fun òôrùn ikunra na. 

4 Nigbana li ọkan ninu awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀, 
Judasi Iskariotu, ọmọ Simoni, ẹniti yio fi i 
hàn, wipe, 

5 ṣe ti a kò tà ororo ikunra yi ni Ọdurun 
owo idẹ ki a si fifun awọn talakà? 

6 Ṣugbọn o wi eyi, ki iṣe nitoriti o náni 
awọn talakà; ṣugbọn nitoriti iṣe olẹ̀, on li o si 
ni àpo, a si ma gbé ohun ti a fi sinu rẹ̀. 

7Nigbana ni Jesu wipe, Ẹ jọwọ rẹ̀, o ṣe e 
silẹ dẹ̀ ọjọ sisinku mi. 

8 Nigbagbogbo li ẹnyin sá ni talakà pẹlu 
nyin; ṣugbọn emi li ẹ kò ni nigbagbogbo. 

9 Nitorina ijọ enia ninu awọn Ju li o mò pe 
o Wà nibẹ̀: nwọn si wá, kì iṣe nitori Jesu 
nikan, ṣugbọn ki nwọn le ri Lasaru pẹlu, ẹniti 
o ti jí dide kuro ninu okú. 

10 TdṢugbọn awọn olori alufa gbìmọ ki nwọn 
le pa Lasaru pẹlu; 

11 Nitoripe nipasẹ rẹ̀ li ọpọ ninu awọn Ju 
jade lọ, nwọn si gbà Jesu gbọ. 

12 NINi ijọ keji nigbati òpọ enia ti o wá si ajọ 
gbọ pe, Jesu mbọ wá si Jerusalemu, 


JOHANNU 11, 12 
13 Nwọn mu imò—òpẹ, nwọn si jade lọ ipade 
rẹ̀, nwọn si nkigbe pe, Hosanna: Olubukun li 
ẹniti mbòwá li orukọ Oluwa, Ọba Israeli. 

14 Nigbati Jesu si ri ọmọ kẹtẹkẹtẹ kan, o 
gùn u; gẹgẹ bi a ti kọwe pe, 

15 Má bẹ̀ru, ọmọbinrin Sioni: wo o, Ọba rẹ 
mbò wá, o joko lori ọmọ kẹtẹkẹtẹ. 

16 Nkan wọnyi kò tẹ̀te yé awọn ọmọ-ẹhin 
rẹ̀: ṣugbọn nigbati a ṣe Jesu logo, nigbana ni 
nwọn ranti pe, a kọwe nkan wọnyi niti rẹ̀, ati 
pe, on ni nwọn ṣe nkan wọnyi si. 

17 Nitorina ijọ enia ti o wà lọdọ rẹ̀, nigbati o 
pẹ̀ Lasaru jade ninu iboji rẹ̀, ti o si ji i dide 
kuro ninu okú, nwọn jẹri. 

18 Nitori eyi ni ijọ enia si ṣe lọ ipade rẹ̀, 
nitoriti nwọn gbQ pe o ti ṣe iṣẹ àmi yi. 

19 Nitorina awọn Farisi wi fun ara wọn pe, 
Ẹ kiyesi bi ẹ kò ti le bori li ohunkohun? ẹ wò 
bi gbogbo aiye ti nWO tò ọ. 

20 Ji Awọn Hellene kan si wà ninu awọn ti o 
gòke wá lati sìn nigba ajọ: 

21 Awọn wọnyi li o tò Filippi wá, ẹniti iṣe 
ará Betsaida ti Galili, nwọn si mbẹ̀re lọwọ rẹ̀, 
wipe, Alàgba, awa nfẹ ri Jesu. 

22 Filippi Wá, o si sọ fun Anderu; Anderu ati 
Filippi wá, nwọn si sọ fun Jesu. 

23 Ji Jesu si da wọn lohùn wipe, Wakati na 
de, ti a o ṣe Ọmọ—enia logo. 

24Totọ, lôotọ ni mo wi fun nyin, Bikoṣepe 
WéTrO alikama ba bọ si ilẹ̀, ti o ba si kú, o wà on 
nikan: ṣugbọn bi o ba kú, a si so ọpọlọpọ eso. 

25 Ẹniti o ba fẹ ẹmi rẹ̀ yio sọ ọ nù; ẹniti o ba 
si korira ẹmi rẹ̀ li aiye yi ni yio si pa a mọ titi fi 
di ìye ainipẹkun. 

26 Bi ẹnikẹni ba nsìn mi, ki o ma tẹ mi 
lẹhin: ati nibiti emi ba wà, nibẹ̀ ni iranṣẹ mi 
yio wà pẹlu: bi ẹnikẹni ba nsìn mi, on ni Baba 
yio bù ọlá fun. 
si wi? Baba, gbà mi kuro ninu wakati yi: 
ṣugbọn nitori eyi ni mo ṣe wá si Wakati yi. 

28 Baba, ṣe orukọ rẹ logo. Nitorina ohùn 
kan ti ọrun wá, wipe, Emi ti ṣe e logo na, emi 
o si tún ṣe e logo. 

28 Nitorina ijọ enia ti o duro nibẹ̀, ti nwọn 
si gbọ ọ, wipe, Ará nsán: awọn ẹlomiran 
wipe, Angẹli kan li o mba a sọrọ. 

30 Jesu si dahùn wipe, Ki iṣe nitorì mi li 
ohùn yi ṣe wá, bikoṣe nitori nyin. 

31 Nisisiyi ni idajọ aiye yi de: nisisiyi li a o lé 
alade aiye yi jade. 

32 Ati emi, bi a ba gbé mi soke kuro li aiye, 
emi o fà gbogbo enia sọdọ ara mi. 





JOHANMU- 12, 13 

33 Ṣugbọn o wi eyi, o nṣapẹrẹ irú ikú ti on 
o kú. 

34 Nitorina awọn ijọ enia da a lohùn wipe, 
Awa gb6 ninu ofin pe, Kristi wá titi lailai: iwọ 
ha ṣe wipe, A kò le ṣaima gbé Ọmọ—enia 
soke? tani iṣe Ọmọ—enia yi? 

35 Nigbana ni Jesu wi fun wọn pe, Nigba 
diẹ si i ni imọlẹ wà lárin nyin. Ẹ má rìn 
nigbati ẹnyin ni imọlẹ, ki òkunkun máṣe ba le 
nyin: ẹniti o ba si nrìn li òkunkun kò mò ibiti 
on gbé nlọ. 

36 Nigbati ẹnyin ni imọlẹ, ẹ gbà imọlẹ gbé, 
ki ẹ le jẹ ọmọ imọlẹ. Nkan wọnyi ni Jesu sọ, o 
si jade lọ, o fi ara pam6 fun wọn. 

37 Ṣugbọn bi o ti ṣe òpọlọpọ iṣẹ ami to 
bayi li oju wọn, nwọn kò gbà a gbé; 

38 Ki ọrọ woli Isaiah lẹ̀ ṣẹ, eyiti o sọ pe, 
Oluwa, tali o gbà iwasu Wa gbọ? ati tali a si fi 
apá Oluwa hàn fun? 

38 Nitori eyi ni nwọn kò fi le gbagbé, nitori 
Isaiah si tún sọ pe, 

40 O ti fẹ wọn loju, o si ti se àiya wọn le; ki 
nwọn má ba fi oju wọn ri, ki nwọn má ba fi 
ọkàn wọn mọ, ki nwọn má ba yipada, ki emi 
má ba mu wọn larada. 

41 Nkan wọnyi ni Isaiah wi, nitori o ti ri ogo 
rẹ̀, o si sòrọ rẹ̀. 

42 ISibẹ ọpọ ninu awọn olori gbà a gbọ 
pẹlu; ṣugbọn nitori awọn Farisi nwọn kò jẹwọ 
rẹ̀, ki a má bà yọ wọn kuro ninu sinagogu: 

43 Nitori nwọn fẹ iyìn enia jù iyìn ti Ọlọ— 
run lọ. 

44 Ji Jesu si kigbe o si Wipe, Ẹniti o ba gbà 
mi gbẹ, emi kọ li o gbagbé, ṣugbọn ẹniti o rán 
mi. 

45 Ẹniti o ba si ri mi, o ri ẹniti o rán mi. 

46 Emi ni imọlẹ ti o wá si aiye, ki ẹnikẹni ti 
o ba gbà mi gbẹ ki o máṣe wà li òkunkun. 

47 Bi ẹnikẹni ba si gbQ ẹrọ mi, ti kò si pa 
wọn mọ, emi kì yio ṣe idajọ rẹ̀: nitoriti emi kò 
Wá lati ṣe idajọ aiye, bikoṣe lati gbá aiye là. 

48 Ẹniti o ba kò mi, ti kò si gbà òrọ mi, o ni 
ẹnikan ti nṣe idajọ rẹ̀: Ọrọ ti mo ti sọ, on na ni 
yio ṣe idajọ rẹ̀ ni igbẹhin ọjọ. 

48 Nitori emi kò dá ọrọ sọ fun ara mi, 
ṣugbọn Baba ti o rán mi, on li o ti fun mi li 
aṣẹ, ohun ti emi o sọ, ati eyiti emi o wi. 

50 Emi si mò pe iye ainipẹkun li ofin rẹ̀: 
nitorina, ohun wọnni ti mo ba wi, gẹgẹ bi 
Baba ti sọ fun mi, bẹ̀ni mo wi. 


l 3 1NJE ki ajọ irekọja ki o to de, nigbati 
Jesu mò pe wakati rẹ̀ de tan, ti on é ti 


774 


aiye yi kuro lọ sọdọ Baba, fifẹ ti o fẹ awọn tírẹ̀ 
ti o wà li aiye, o fẹ wọn titi de opin. 

2 Bi nwọn si ti njẹ onjẹ alẹ, ti ṣu ti fi i si 
ọkàn Judasi Iskariotu ọmọ Simoni lati fi i hàn; 

3 Ti Jesu si ti mò pe Baba ti fi ohun gbogbo 
le on lọwọ, ati pe lọdọ Ọlọrun li on ti wá, on 
si nlọ sọdọ Ọlọrun; 

4O dide ni idi onjẹ alẹ, o si fi agbáda rẹ̀ lelẹ̀ 
li apakan; nigbati o si mu gele, o di ara rẹ̀ li 
àmure. 

5 Lẹhinna o bù omi sinu awokòto kan, o si 
bẹ̀rẹ si ima wẹ̀ ẹsẹ awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀, o si nfi 
gele ti o fi di anure nù wọn. 

6 Nigbana li o de ọdọ Simoni Peteru. On si 
Wi fun u pe, Oluwa, iwọ nwẹ̀ mi li ẹsẹ? 

7 Jesu dahùn o si Wi fun u pe, Ohun ti emi 
nṣe iwọ kò mẹ nisisiyi; ṣugbọn yio ye ọ 
nikẹhin. 

8 Peteru wi fun u pe, Iwọ kì yio Wẹ̀ mi li ẹsẹ 
lai. Jesu da a lohùn pe, Bi emi kò bá wẹ̀ ọ, iwọ 
kò ni ìpin lọdọ mi. 

9 Simoni Peteru wi fun u pe, Oluwa, kì iṣe 
ẹsẹ mi nikan, ṣugbọn ati ọwọ ati ori mi pẹlu. 

10 Jesu wi fun u pe, Ẹniti a ti wẹ̀ kò tun fẹ ju 
ki a ṣan ẹsẹ rẹ̀, Ṣugbọn o m nibi gbogbo: 
ẹnyin si mẹ, ṣugbọn kì iṣe gbogbo nyin. 

ti Nitoriti o mò ẹniti yio fi on hàn; nitorina 
li o ṣe wipe, Kì iṣe gbogbo nyin li o mQ. 

12 Nitorina lẹhin ti o wẹ̀ ẹsẹ wọn tan, ti o si 
ti mu agbáda rẹ̀, ti o tún joko, o wi fun wọn 
pe, Ẹnyin mọ ohun ti mo ṣe si nyin? 

13 Ẹnyin npẹ̀ mi li Olukọni ati Oluwa: 
ẹnyin wi rere; bẹni mo jẹ. 

14 Njẹ bi emi ti iṣe Oluwa ati Olukọni nyin 
ba wẹ̀ ẹsẹ nyin, o tẹ ki ẹnyin pẹlu si má wẹ̀ 
ẹsẹ ara nyin. 

15 Nitori mo ti fi apẹrẹ fun nyin, ki ẹnyin ki 
o le ma ṣe gẹgẹ bi mo ti ṣe si nyin. 

16 IL tọ, lôotọ ni mo Wi fun nyin, Ọmọ—ọdọ 
kò tobi jù oluwa rẹ̀ lọ; bẹni ẹniti a rán kò tobi 
jù ẹniti o rán a lọ. 

17 Bi ẹnyin ba mò nkan wọnyi, alabukun— 
fun ni nyin, bi ẹnyin ba nṣe wọn. 

18 qIKi iṣe ti gbogbo nyin ni mo nsọ: emi mọ 
awọn ti mo yàn: ṣugbọn ki iwe—mimỌQ ki o le 
ṣẹ, Ẹniti mba mi jẹun pò si gbé gigísẹ rẹ̀ si mi. 
pe nigbati o ba de, ki ẹnyin ki o le gbagbọ pe 
emi ni. 

20 1 ôtọ, lôtọ ni mo Wi fun nyin, Ẹniti o ba 
gbá ẹnikẹni ti mo rán, o gbà mi; ẹniti o ba si 
gbà mi o gbà ẹniti o rán mi. 

21 Nigbati Jesu ti wi nkan wọnyi tan, ọkàn rẹ̀ 


775 


daru ninu rẹ̀, o si jẹri, o si wipe, Loto lotọ ni mo 
wi fun nyin pe, ọkan ninu nyin yio fi mi hàn. 

22 Awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ nwò ara Wọn loju, 
nwọn nṣiye—meji ti ẹniti o Wi. 

23 Njẹ ẹnikan rògún si àiya Jesu, ọkan ninu 
awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀, ẹniti Jesu fẹràn. 

24 Nitorina ni Simoni Peteru ṣapẹrẹ si i, o si 
wi fun u pe, Wi fun wa ti ẹniti o nsọ. 

25 Ẹniti o nrògún li àiya Jesu wi fun u pe, 
Oluwa, tani iṣe? 

26 Nitorina Jesu dahùn pe, On na ni, ẹniti 
mo ba fi òkele fun nigbati mo ba fi run. 
Nigbati o si fi i run tan, o fifun Judasi Iskariotu 
ọmọ Simoni. 

27 Lẹhin òkele na ni Satani Wò inu rẹ̀ lọ. 
Nitorina Jesu wi fun u pe, Ohun ti iwọ nṣe nì, 
yara ṣe e kánkan. 

28 Kò si si ẹnikan nibi tabili ti o mò idi ohun 
ti o ṣe sọ eyi fun u. 

289 Nitori awọn miran ninu Wọn rò pe, 
nitori Judasi li o ni àpo, ni Jesu fi wi fun u pe, 
Rà nkan wọnni ti a kò le ṣe alaini fun ajọ na; 
tabi ki o le fi nkan fun awọn talakà. 

30 Nigbati o si ti gbà òkele na tan, o jade 
lojukanna: oru si ni. 

31 qiNitorina nigbati o jade lọ tan, Jesu 
Ọlọrun logo ninu rẹ̀. 

32 Bi a ba yìn Ọlọrun logo ninu rẹ̀, Ọlọrun yio 
si yìn i logo ninu on tikararẹ̀, yio si yìn i logo 
nisisiyi. 

33 Ẹnyin ọmọde, nigba diẹ si i li emi wà 
pẹlu nyin. Ẹnyin ô Wá mi: ati gẹgẹ bi mo ti Wi 
fun awọn Ju pe, Nibiti emi gbé nlọ, ẹnyin kì o 
le wá; bẹ̀ni mo si wi fun nyin nisisiyi. 

34 Ofin titun kan ni mo fifun nyin, Ki ẹnyin 
ki o fẹ ọmọnikeji nyin; gẹgẹ bi emi ti fẹran 
nyin, ki ẹnyin ki o si le fẹran ọmọnikeji nyin. 

35 Nipa eyi ni gbogbo enia yio fi mò pe, 
ọmọ--ẹhin mi li ẹnyin iṣe, nigbati ẹnyin ba ni 
ifẹ si ọmọnikeji nyin. 

36 qISimoni Peteru wi fun u pe, Oluwa, nibo 
ni iwọ nlọ? Jesu da a lohùn pe, Nibiti emi nlọ, 
iwọ ki ô le tò mi nisisiyi; ṣugbọn iwọ yio tò mi 
nikẹhin. 

37 Peteru wi fun u pe, Oluwa, é€ṣe ti emi ko 
fi le tò ọ nisisiyi? emi o fi ẹmí mi lelẹ nitori rẹ. 

38 Jesu da a lohùn wipe, Iwọ o ha fi ẹmí rẹ 
lelẹ nitori mi? Lôtọ, lôtọ ni mo wi fun ọ, Akukọ 
kì yio kọ, ki iwọ ki o to sé mi nigba mẹta. 

l 4 1Ẹ maṣe jẹ ki ọkàn nyin dàru: ẹ gbà 
Ọlọrun gbẹ, ẹ gbà mi gbẹ pẹlu. 


JOHANNU 13, 14 
2Ninu ile Baba mi òpọlọpọ ibugbe li o wà: 
ibamáṣe bẹ̀, emi iba ti sọ fun nyin. Nitori emi 
nlọ ipẹ̀se àye silẹ fun nyin. 

3 Bi mo ba si lọ ipẹ̀se àye silẹ fun nyin, emi o 
tún pada Wá, emi o si mu nyin lọ sọdọ emi 
tikarami; pe nibiti emi gbé wà, ki ẹnyin le wà 
nibẹ pẹlu. 

4 Ẹnyin si mò ibi ti emi gbé nlọ, ẹ si mò 
òna na. 

5 Tomasi wi fun u pe, Oluwa, a kò mò ibiti 
o gbe nlọ; a o ha ti ṣe mò ẹ̀na na? 

6 Jesu wi fun u pe, Emi li òna, ati otitọ, ati 
iye: kò si ẹnikẹni ti o le wá sọdọ Baba, bikoṣe 
nipasẹ mi. 

7T7Ibaṣepe ẹnyin ti mò mi, ẹnyin iba ti mò 
Baba mi pẹlu: lati isisiyi lọ ẹnyin mò ọ, ẹ si ti 
ri i. 

8 Filippi wi fun u pe, Oluwa, fi Baba na hàn 
wa, o si to fun Wa. 

9 Jesu wi fun u pe, Bi akokò ti mo ba nyin 
gbé ti pẹ to yi, iwọ kò si ti imò mi sibẹ̀ Filippi? 
ẹniti o ba ti ri mi, o ti ri Baba; iwọ ha ti ṣe 
wipe, Fi Baba hàn wa? 

10 Iwọ kò ha gbagb6ô pe, Emi wà ninu Baba, 
ati pe Baba wà ninu mi? ẹ̀rọ ti emi nsọ fun 
nyin, emi kò da a sọ; ṣugbọn Baba ti ngbé inu 
mi, on ni nṣe iṣẹ rẹ̀. 

ti Ẹ gbà mi gbé pe, emi wà ninu Baba, Baba 
si wà ninu mi: bikoṣe bẹ̀, ẹ gbà mi gbQ nitori 
awọn iṣẹ na pápá. 

12 Lôtọ, lôtọ ni mo wi fun nyin, Ẹniti o ba 
gbà mi gbé, iṣẹ ti emi nṣe li on na yio ṣe pẹlu; 
iṣẹ ti o tobi jù wọnyi lọ ni yio si ṣe; nitoriti 
emi nlọ sọdọ Baba. 

13Ohunkohun ti ẹnyin ba si bẹ̀re li orukọ 
mi, on na li emi ô ṣe, ki a le yìn Baba logo 
ninu Ọmọ. 

14 Bi ẹnyin ba bẹ̀re ohunkohun li orukọ mi, 
emi ô ṣe e. 

15 qIBi ẹnyin ba fẹran mi, ẹ ô pa ofin mi m€ô. 

16 Emi ô si bẹ̀re lọwọ Baba, on é si fun nyin li 
Olutunu miran, ki o le ma ba nyin gbé titi lailai, 

17 Ani Ẹmí otitọ nì; ẹniti araiye kò le gbà, 
nitoriti kò ri i, bẹni kò si mò ọ: ṣugbọn ẹnyin 
mò ọ; nitoriti o mba nyin gbe, yio si wà ninu 
nyin. 

18 Emi kì o fi nyin silẹ li alaini baba: emi ô 
tò nyin wá. 

19 Nigba diẹ si i, aiye ki ÔÒ si ri mi mẹ; 
ṣugbọn ẹnyin ô ri mi: nitoriti emi wà láye, 
ẹnyin ô wà laye pẹlu. 

20 Ti ọjọ na li ẹnyin o mò pe, emi wà ninu 
Baba mi, ati ẹnyin ninu mi, ati emi ninu nyin. 


JOHANNU 14, 15 

21 Ẹniti o ba li ofin mi, ti o ba si npa wọn 
mẹ, on li ẹniti ọ fẹràn mi: ẹniti o ba si fẹràn 
mi, a o fẹrán rẹ̀ lati ọdọ Baba mi wá, emi o si 
fẹràn rẹ̀, emi o si fi ara mi hàn fun u. 

22 Judasi wi fun u pe, (kì iṣe Iskariotu) 
Oluwa, €hatiṣe ti iwọ ô fi ara rẹ hàn fun awa, 
ti kì yio si ṣe fun araiye? 

23 Jesu dahúin o si wi fun u pe, Bi ẹnikan ba 
fẹràn mi, yio pa òrọ mi mô: Baba mi yio si fẹran 
rẹ̀, awa o si tò ọ wá, a o si ṣe ibugbe wa pẹlu rẹ̀. 

24 Ẹniti kò fẹràn mi ni ko pa òrọ mi mé: ẹ̀rọ 
ti ẹnyin ngbé kì si iṣe ti emi, ṣugbọn ti Baba ti 
o rán mi. 

25Nkan wọnyi li emi ti sọ fun nyin, nigbati 
mo mba nyin gbe. 

26 Ṣugbọn Olutunu na, Ẹmí Mimé, ẹniti 
Baba yio rán li orukọ mi, on ni yio kẹ nyin li 
ohun gbogbo, yio si rán nyin leti ohun gbogbo 
ti mo ti sọ fun nyin. 

27 Alafia ni mo fi silẹ fun nyin, alafia mi ni 
mo fifun nyin: kì iṣe gẹgẹ bi aiye iti fi funni li 
emi fifun nyin. Ẹ máṣe jẹ ki okàn nyin daru, ẹ 
má si jẹ ki o warìri. 

28 Ẹnyin sá ti gbé bi mo ti wi fun nyin pe, 
Emi nlọ, emi ô si tò nyin wá. Ibaṣepe ẹnyin 
fẹràn mi, ẹnyin iba yò nitori emi nlọ sọdọ 
Baba: nitori Baba mi tobi ju mi lọ. 

29 Emi si ti sọ fun nyin nisisiyi ki o to ṣẹ, pe 
nigbati o ba ṣẹ, ki ẹ le gbagbé. 

30 Emi kì o ba nyin sọrọ pipọ: nitori aladé 
aiye yi wá, kò si ni nkankan lọdọ mi. 

31 Ṣugbọn nitori ki aiye le mọ pe emi fẹràn 
Baba; gẹgẹ bi Baba si ti fi aṣẹ fun mi, bẹni emi 
nṣe. Ẹ dide, ẹ jẹ ki a lọ kuro nihinyi. 

1EMI ni ajara totọ, Baba mi si ni 


: l 5 oluṣọgba. 


2 Gbogbo ẹká ninu mi ti kò ba so eso, on a 
mu u kuro: gbogbo ẹka ti o ba si so eso, on a 
wẹ̀ ẹ mẹ, ki o le so eso si i. 

3 Ẹnyin mé nisisiyi nitori òrọ ti mo ti sọ fun 
nyin. 

4Ẹ má gbé inu mi, emi o si má gbé inu nyin. 
Gẹgẹ bi ẹka kò ti le so eso fun ara rẹ̀, bikoṣepe o 
ba ngbé inu àjara, bẹli ẹnyin, bikoṣepe ẹ ba 
ngbé inu mi. 

5 Emi ni àjara, ẹnyin li ẹka. Ẹniti o ngbé inu 
mi, ati emi ninu rẹ̀, on ni yio so eso òpọlọpọ: 
nitori ni yiyara nyin kuro lọdọ mi, ẹ ko le ṣe 
ohun kan. 

6 Bi ẹnikan kò ba gbé inu mi, a gbe e sọnu 
gẹgẹ bi ẹka, a si gbẹ; nwọn a si kô wọn jọ, 
nwọn a si sọ wọn sinu iná, nwọn a si jôna. 


776 


7 Bi ẹnyin ba ngbé inu mi, ti òrọ mi ba si 
ngbé inu nyin, ẹ ô bẹ̀re ohunkohun ti ẹ ba fẹ, 
a o si ṣe e fun nyin. 

8Ninu eyi li a yìn Baba mi logo pe, ki ẹnyin 
ki o ma so eso pupọ; ẹnyin o si jẹ ọmọ—ẹhin mi. 

9 Gẹgẹ bi Baba ti fẹ mi, bẹli emi si fẹ nyin: ẹ 
duro ninu ifẹ mi. 

10 Bi ẹnyin ba pa ofin mi m, ẹ o duro ninu 
ifẹ mi; gẹgẹ bi emi ti pa ofin Baba mi mẹ, ti 
mo si duro ninu ifẹ rẹ̀. 

ti Nkan wọnyi ni mo ti sọ fun nyin, ki ayò 
mi ki o le wà ninu nyin, ati ki ayò nyin ki o le 
kún. 

12 Eyi li ofin mi, pe ki ẹnyin ki o fẹran ara 
nyin, gẹgẹ bi mo ti fẹràn nyin. 

13 Ko si ẹnikan ti o ni ifẹ ti o tobi jù: eyi lọ, 
pe ẹnikan fi ẹmí rẹ̀ lelẹ nitori awọn ọrẹ rẹ̀. 

14 Ọré mi li ẹnyin iṣẹ, bi ẹ ba ṣe ohun ti emi 
palaṣẹ fun nyin. 

15Emi kò pé nyin li ọmọ-ọdọ mẹ; nitori 
ọmọ-ọdọ kò mò ohun ti oluwa rẹ̀ nṣe: ṣugbọn 
emi pẹ̀ nyin li ọrẹ; nitori ohun gbogbo ti mo ti 
gbé lati ọdọ Baba mi wá, mo ti fi hàn fun nyin. 

16 Ki iṣe ẹnyin li o yàn mi, ṣugbọn emi li o 
yàn nyin, mo si fi nyin sipo, ki ẹnyin ki o le lọ, 
ki ẹ si so eso, ati ki eso nyin le duro; ki 
ohunkohun ti ẹ ba bòre lọwọ Baba li orukọ 
mi, ki o le fi i fun nyin. 

17 Nkan wọnyi ni mo palaṣẹ fun nyin pe, ki 
ẹnyin ki o fẹran ara nyin. 

18 Bi aiye ba korira nyin, ẹ mò pe, o ti 
korira mi ṣaju nyin. 

19 Ibaṣepe ẹnyin iṣe ti aiye, aiye iba fẹ awọn 
tirẹ; ṣugbọn nitoriti ẹnyin kì iṣe ti aiye, 
ṣugbọn emi ti yan nyin kuro ninu aiye, nitori 
eyi li aiye ṣe korira nyin. 

20Ẹ ranti ẹ̀rọ ti mo ti sọ fun nyin pe, 
Ọmọ-ọdọ kò tobi jù oluwa rẹ̀ lọ. Bi nwọn ba 
ti ṣe inunibini si mi, nwọn ô ṣe inunibini si 
nyin pẹlu: bi nwọn ba ti pa òrọ mi mQ, nwọn 
ô si pa ti nyin mẹ pẹlu. 

21 Ṣugbọn gbogbo nkan wọnyi ni nwọn o ṣe 
si nyin, nitori orukọ mi, nitoriti nwọn kò mọ 
ẹniti o rán mi. 

22 Ibaṣepe emi kò ti wá ki n si ti ba wọn 
sọrọ, nwọn kì ba ti li ẹ̀ṣẹ: ṣugbọn nisisiyi 
nwọn di alairiwi fun ẹ̀ṣẹ wọn. 

23 Ẹniti o ba korira mi, o korira Baba mi 
pẹlu. 

24 Ibaṣepe emi kò ti ṣe iṣẹ wọnni larin wọn, 
ti ẹlomiran kò ṣe ri, nwọn kì ba ti li ẹ̀ṣẹ: 
ṣugbọn nisisiyi nwọn ti ri, nwọn si korira ati 
emi ati Baba mi. 


777 


25 Ṣugbọn eyi ṣe ki Ọrọ ti a kọ ninu ofin 
wọn ki o le ṣẹ pe, Nwọn korira mi li ainidi. 
26 Ṣugbọn nigbati Olutunu na ba de, ẹniti 
emi ô rán si nyin lati ọdọ Baba wá, ani Ẹmi 
otitọ nì, ti nti ọdọ Baba Wá, on na ni yio jẹri 
mi: 
27 Ẹnyin pẹlu yio si jẹri mi, nitoriti ẹnyin ti 


Wa pẹlu mi lati ipilẹṣẹ Wá. 
l Ô 1NKAN wọnyi ni mo ti sọ fun nyin, 
ki a má ba mu nyin kọsẹ̀. 

2Nwọn o yọ nyin kuro ninu sinagogu: ani, 
akokò mbọ, ti ẹnikẹni ti o ba pa nyin, yio rò 
pe on nṣe ìsin fun Ọlọrun. 

3Nkan Wọnyi ni nwọn o si ṣe, nitoriti 
nwọn kò mọ Baba, nwọn kò si mò mi. 

4 Ṣugbọn nkan wọnyi ni mo ti sọ fun nyin, 
pe nigbati wakati wọn ba de, ki ẹ le ranti wọn 
pe mo ti wi fun nyin. Ṣugbọn emi ko sọ nkan 
Wọnyi fun nyin lati ipilẹṣẹ wá, nitoriti mo wà 
pẹlu nyin. 

5Ṣugbọn nisisiyi emi nlọ sọdọ ẹniti o rán 
mi; kò si si ẹnikan ninu nyin ti o bi mi l€ére pe, 
Nibo ni iwọ nlọ? 

6 Ṣugbọn nitori mo sọ nkan wọnyi fun nyin, 
ibinujẹ kún ọkàn nyin. 

7 Ṣugbọn otitọ li emi nsọ fun nyin; Anfani 
ni yio jẹ fun nyin bi emi ba lọ: nitori bi emi kò 
ba lọ, Olutunu kì yio tọ nyin wá: ṣugbọn bi 
mo ba lọ, emi o rán a si nyin. 

8 Nigbati on ba si de, yio fi òye yé araiye 
niti ẹ̀ṣẹ, ati niti ododo, ati niti idajọ: 

8 Niti ẹ̀ṣẹ, nitoriti nwọn kò gbà mi gbé; 

10 Niti ododo, nitoriti emi nlọ sọdọ Baba, 
ẹnyin kò si ri mi mẹ; 

11 Niti idajọ, nitoriti a ti ṣe idajọ alade aiye 


12 Mo ni ohun pipọ lati sọ fun nyin pẹlu, 
ṣugbọn ẹ kò le gba wọn nisisiyi. 

13 Ṣugbọn nigbati on, ani Ẹmí otitọ ni ba 
de, yio tẹ nyin si Ọna otitọ gbogbo; nitori kì 
yio sò ti ara rẹ̀; ṣugbọn ohunkohun ti o ba 
gb6, on ni yio ma sọ: yio si sọ ohun ti mbò fun 
nyin. 

14On o ma yìn mi logo: nitoriti yio gbà 
ninu ti emi, yio si ma sọ ọ fun nyin. 

15 Ohun gbogbo ti Baba ni temi ni: nitori 
eyi ni mo ṣe Wipe, on ô gbà ninu temi, yio si 
sọ ọ fun nyin. 

16 Nigba diẹ, ẹnyin kì o si rì mi: ati nigba diẹ 
ẹ̀wẹ, ẹ ô si ri mi, nitoriti emi nlọ sọdọ Baba. 

17 Nitorina omiran ninu awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ 
mba ara wọn sọ pe, Kili eyi ti o nwi fun wa yi, 


JOHANMU- 15, 16 
Nigba diẹ, ẹnyin kì o si ri mi: ati nigba diẹ ẹ̀wẹ, 
ẹnyin o si ri mi: ati, Nitoriti emi nlọ sọdọ Baba? 

18 Nitorina nwọn Wipe, Kili eyi ti o Wi yi, 
Nigba diẹ? awa kò mò ohun ti o Wi. 

18 Jesu sá ti mò pe, nwọn nfẹ lati bi on lére, 
o si Wi fun wọn pe, Ẹnyin mbi ara nyin lére 
niti eyi ti mo wipe, Nigba diẹ, ẹnyin kì o si ri 
mi: ati nigba diẹ ẹwẹ, ẹnyin o si ri mi? 

20 1 ôtọ, lôtọ ni mo Wi fun nyin pe, Ẹnyin o 
ma sọkun ẹ o si ma pohúnrere ẹkún, ṣugbọn 
awọn araiye yio ma yò: inu nyin yio si bajẹ, 
ṣugbọn ibinujẹ nyin li yio si di ayò. 

21 Nigbati obinrin bá nrọbi, a ni ibinujẹ, 
nitoriti wakati rẹ̀ de: ṣugbọn nigbati o ba ti bí 
ọmọ na tan, on ki si iranti irora na m€, fun 
ayò nitori a bí enia si aiye. 

22 Nitorina ẹnyin ni ibinujẹ nisisiyi: ṣugbọn 
emi o tún ri nyin, ọkàn nyin yio si yỌ, Kò si si 
ẹniti yio gbà ayò nyin lọwọ nyin. 

23 Ati ni ijọ na ẹnyin ki o bi mi lére ohun— 
kohun. L6tọ, lôtọ ni mo wi fun nyin, Ohun— 
kohun ti ẹnyin ba bere lọwọ Baba li orukọ mi, 
on o fifun nyin. 

24 Titi di isisiyi ẹ kò ti ibére ohunkohun li 
orukọ mi: ẹ bẹ̀re, ẹ o si ri gbà, ki ayò nyin ki o 
le kún. 

25 Nkan wọnyi ni mo ti fi owe sọ fun nyin: 
ṣugbọn akokò de, nigbati emi kì yio fi owe ba 
nyin sọrọ mẹ, ṣugbọn emi o sọ ti Baba fun 
nyin gbangba. 

261i ọjọ na ẹnyin o bẹ̀re li orukọ mi: emi kò 
si wi fun nyin pe, emi o bẹ̀re lọwọ Baba fun 
nyin: 

27 Nitoriti Baba tikararẹ̀ fẹran nyin, nitoriti 
ẹnyin ti fẹràn mi, ẹ si ti gbagbe pe, lọdọ 
Ọlọrun li emi ti jade wá. 

28 Mo ti ọdọ Baba jade wá, mo si Wá si aiye: 
ẹ̀wẹ, mo fi aiye silẹ, mo si nlọ sọdọ Baba. 

25 Awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ wi fun u pe, Wo o, 
nigbayi ni iwọ nsòrò gbangba, iwọ kò si sọ 
ohunkohun li owe. 

30 Nigbayi li awa mò pe, iwọ mò ohun 
gbogbo, iwọ kò ni ki a bi ọ l€re: nipa eyi li 
awa gbagbe pe, lọdọ Ọlọrun ni iwọ ti jade wá. 

31 Jesu da wọn lohùn pe, Ẹnyin gbagbQô wayi? 

32 Kiyesi i, wakati mbọ, ani o de tan nisisi— 
yi, ti a o fẹn nyin ká kiri, olukuluku si ile rẹ̀; ẹ 
ô si fi emi nikan silẹ: ṣugbọn kì yio si ṣe emi 
nikan, nitoriti Baba mbẹ pẹlu mi. 

33 Nkan wọnyi ni mo ti sọ fun nyin tẹlẹ̀, ki 
ẹnyin ki o le ni alafia ninu mi. Ninu aiye, 
ẹnyin o ni ipọnju; ṣugbọn ẹ tújuka; mo ti 
ṣẹgun aiye. 


JOHANMU 17, 18 

l 7. 1NKAN wọnyi ni Jesu sọ, o si gbé oju 

rẹ̀ soke ọrun, o si wipe, Baba, wakati 

na de: yìn Ọmọ rẹ logo, ki Ọmọ rẹ ki o le yìn 
ọ logo pẹlu: 

2Gẹgẹ bi iwọ ti fun u li aṣẹ lori enia 
gbogbo, ki o le fi iye ainipẹkun fun gbogbo 
awọn ti o fifun u. 

3 Iye ainipẹkun na si li eyi, ki nwọn ki o le 
mọ ọ, iwọ nikan Ọlọrun otitọ, ati Jesu Kristi, 
ẹniti iwọ rán. 

43 Emi ti yìn ọ logo li aiye: emi ti parí iṣẹ ti 
iwọ fifun mi lati ṣe. 

5Njẹ nisisiyi, Baba, ṣe mi logo pẹlu ara rẹ, 
ogo ti mo ti ní pẹlu rẹ ki aiye ki o to wà. 

6 Emi ti fi orukọ rẹ hàn fun awọn enia ti 
iwọ ti fifun mi lati inu aiye wá: tirẹ ni nwọn ti 
jẹ ri, iwọ si ti fi wọn fun mi; nwọn si ti pa òrọ 
rẹ mẹ. 

T Nisisiyi nwọn mọ pe, ohunkohun gbogbo 
ti iwọ ti fifun mi, lati ọdọ rẹ Wá ni. 

8Nitori òrọ ti iwọ fifun mi, emi ti fifun 
wọn, nwọn si ti gbà a, nwọn si ti mò nitôtọ 
pe, lọdọ rẹ ni mo ti jade wá, nwọn si gbagbé 
pe iwọ li o rán mi. 

9 Emi ngbadura fun wọn: emi kò gbadura 
fun araiye, ṣugbọn fun awọn ti iwọ ti fifun mi; 
nitoripe tirẹ ni nwọn iṣe. 

10 Tirẹ sá ni gbogbo ohun ti iṣe temi, ati 
temi si ni gbogbo ohun ti iṣe tirẹ; a si ti ṣe mi 
logo ninu wọn. 

tI Emi kò si si li aiye m$, awọn wọnyi si 
mbẹ li aiye, emi si mbọ wá sọdọ rẹ. Baba 
mim, pa awọn ti o ti fifun mi mẹ, li orukọ rẹ, 
ki nwọn ki o le jẹ òkan, ani gẹgẹ bi awa. 

12 Nigbati mo wà pẹlu wọn li aiye, mo pa 
Wọn mọ li orukọ rẹ: awọn ti iwọ fifun mi, ni 
mo ti pamQ, ẹnikan ninu wọn kò si ṣẹ̀gbe 
bikoṣe ọmọ egbé; ki iwe—mimQO ki o le ṣẹ. 

13 Ṣugbọn nisisiyi emi si mbọ wá sọdọ rẹ, 
nkan wọnyi ni mo si nsọ li aiye, ki nwọn ki o 
le ni ayò mi ni kikun ninu awọn tikarawọn. 

14 Emi ti fi ẹrọ rẹ fun wọn; aiye si ti korira 
Wọn, nitoriti nwọn kì iṣe ti aiye, gẹgẹ bi emi 
kì iti iṣe ti aiye. 

15 Emi ko gbadura pe, ki iwọ ki o mu wọn 
kuro li aiye, ṣugbọn ki iwọ ki o pa wọn mQ 
kuro ninu ibi. 

16 Nwọn kì iṣe ti aiye, gẹgẹ bi emi kì ti iṣe ti 
aiye. 

17 Sọ wọn di mimQ ninu otitọ: otitọ li òrọ rẹ. 

18 Gẹgẹ bi iwọ ti rán mi wá si aiye, bẹ li 
emi si rán wọn si aiye pẹlu. 

18 Emi si yà ara mi si mim€ nitori wọn, ki a 


778 


le sọ awọn tikarawọn pẹlu di mimQ: ninu 
otitọ. 

20 Kì si iṣe kìki awọn wọnyi ni mo ngbadura 
fun, ṣugbọn fun awọn pẹlu ti yio gbà mi gbọ 
nipa ọrọ wọn; 

21 Ki gbogbo nwọn ki o le jẹ ọkan; gẹgẹ bi 
iwọ, Baba, ti jẹ ninu mi, ati emi ninu rẹ, ki 
awọn pẹlu ki o le jẹ òkan ninu wa: ki aiye ki o 
le gbagbé pe, iwọ li o rán mi. 

22 Ogo ti iwọ ti fifun mi li emi si ti fifun 
wọn; ki nwọn ki o le jẹ ọkan, gẹgẹ bi awa ti jẹ 
ẹòkan; 

23 Emi ninu wọn, ati iwọ ninu mi, ki a le ṣe 
wọn pé li ẹkan; ki aiye ki o le mò pe, iwọ li o 
rán mi, ati pe iwọ si fẹràn wọn gẹgẹ bi iwọ ti 
fẹràn mi. 

24 Baba, emi fẹ ki awọn ti iwọ fifun mi, ki o 
wà lọdọ mi, nibiti emi gbé wà; ki nwọn le má 
wò ogo mi, ti iwọ ti fi fifun mi: nitori iwọ sá 
fẹràn mi ṣiwaju ipilẹṣẹ aiye. 

25 Baba olododo, aiye kò mò ọ: ṣugbọn emi 
mò ọ, awọn wọnyi si mò pe iwọ li o rán mi. 

26 Mo ti sọ orukọ rẹ di mimọ fun wọn, emi 
ô si sọ ọ di mimò: ki ifẹ ti iwọ fẹràn mi, le má 
wà ninu wọn, ati emi ninu wọn. 

l 8 1 NIGBATI Jesu si ti sọ nkan wọnyi 
tan, o jade pẹlu awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ 

lọ soke odò Kedroni, nibiti agbala kan wà, 

ninu eyi ti o wò, on ati awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀. 

2 Judasi, ẹniti o fi i hàn, si mò ibẹ̀ pẹlu: 
nitori nigba—pupọ ni Jesu ima lọ sibẹ̀ pẹlu 
awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀. 

3Nigbana ni Judasi, lẹhin ti o ti gbà ẹgbẹ 
ọmọ-—ogun, ati awọn onṣẹ lati ọdọ awọn olori 
alufa ati awọn Farisi, wá sibẹ̀ ti awọn ti fitilà 
ati ÒguUṢÒ, ati ohun ijà. 

4 Nitorina bi Jesu ti mò ohun gbogbo ti mbò 
wá ba on, o jade lọ, o si wi fun wọn pe, Tali ẹ 
nwá? 

5Nwọn si da a lohùn wipe, Jesu ti Nasareti. 
Jesu si wi fun wọn pe, Emi niyi. Ati Judasi 
pẹlu, ẹniti o fi i hàn, duro pẹlu wọn. 

Nitorina bi o ti wi fun wọn pe, Emi niyi, 
nwọn bi sẹhin, nwọn si ṣubu lulẹ. 

7 Nitorina o tún bi wọn l€re, wipe, Tali ẹ 
nwá? Nwọn si wipe, Jesu ti Nasareti. 

8 Jesu dahùn pe, Mo ti wi fun nyin pe, emi 
niyi: njẹ bi emi li ẹ ba nwá, ẹ jẹ ki awọn 
wọnyi ma lọ: 

9 Ki ẹ̀rọ nì ki o le ṣẹ, eyi ti o wipe, Awọn ti 
iwọ fifun mi, emi kò sọ òkan nù ninu wọn. 

10 Nigbana ni Simoni Peteru ẹniti o ni idà, o 


779 


fà a yọ, o si ṣá ọmọ—ọdọ olori alufa, o si ke etí 
ọtun rẹ̀ sọnù. Orukọ iranṣẹ na ama jẹ Malku. 

ti Nitorina Jesu wi fun Peteru pe, Tẹ̀ idà rẹ 
bọ inu àkọ rẹ̀: ago ti Baba ti fifun mi, emi ô ṣe 
alaimu u bi? 

12 Nigbana li ẹgbẹ ọmọ—ogun, ati olori ẹṣé, 
ati awọn onṣẹ awọn Ju mu Jesu, nwọn si dẹ̀ e. 

13 Nwọn kẹ fa a lọ sọdọ Anna; nitori on ni 
iṣe ana Kaiafa, ẹniti iṣe olori alufa li ọdún na. 

14 Kaiafa sá ni iṣe, ẹniti o ti ba awọn Ju gbìmọ 
pe, o ṣanfani ki enia kan kú fun awọn enia. 

15 dSimoni Peteru si ntò Jesu lẹhin, ati 
ọmọ-ẹhin miran kan: ọmọ-ẹhin na jẹ ẹni 
mimò fun olori alufa, o si ba Jesu wò afin olori 
alufa lọ. 

16 Ṣugbọn Peteru duro li ẹnu—ẹòna lode. 
Nigbana li ọmọ-ẹhin miran nì, ti iṣe ẹni 
mimò fun olori alufa, o jade lọ, o si ba oluṣọna 
na sọ ọ, o si mu Peteru wọle. 

17 Nigbana li ọmọbinrin na ti nṣọ ẹnu—òna 
Wi fun Peteru pe, Iwọ pẹlu ha ṣe ọkan ninu 
awọn ọmọ-ẹhin ọkunrin yi bi? O wipe, Emi kẹ. 

18 Awọn ọmọ—ọdọ ati awọn onṣẹ si duro 
nibẹ̀, awọn ẹniti o ti daná ẹyín; nitori otutù 
mu, nwọn si nyána: Peteru si duro pẹlu wọn, 
o nyána. 

18 TiNigbana li olori alufa bi Jesu l€re niti 
awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀, ati niti ẹkọ rẹ̀. 

20 Jesu da a lohùn Wipe, Emi ti sòrọ ni 
gbangba fun araiye; nigbagbogbo li emi nkQni 
ninu sinagogu, ati ni tẹmpili nibiti gbogbo 
awọn Ju npejọ si: emi kò si sọ ohun kan ni 
ìkọkọ. 

21 Eṣe ti iwọ fi mbi mi lere? bere lọwọ 
awọn ti o ti gbé ẹrọ mi, ohun ti mo Wi fun 
wọn: wo o, awọn wọnyi mò ohun ti emi Wi. 

22 Bi o si ti Wi eyi tan, ọkan ninu awọn onṣẹ 
ti o duro tì i fi ọwọ rẹ̀ lù Jesu, wipe, Olori 
alufa ni iwọ nda lohùn bẹ? 

23 Jesu da a lohùn Wipe, Bi mo ba sọrọ 
buburu, jẹri si buburu na: ṣugbọn bi rere ba 
ni, eṣe ti iwọ fi nlù mi? 

24 Nitori Anna rán a lọ ni didẹ̀ sọdọ Kaiafa 
olori alufa. 

25Ṣugbọn Simoni Peteru duro, o si nyána. 
Nigbana ni nwọn wi fun u pe, Iwọ pẹlu ha ṣe 
ọkan ninu awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀? O si sẹ̀, o si 
wipe, Emi kẹ. 

26 Ọkan ninu awọn ọmọ—ọdọ olori alufa, ti 
iṣe ibatan ẹniti Peteru ke etí rẹ̀ sọnù, Wipe, 
Emi kò ha ri ọ pẹlu rẹ̀ li agbala? 

27 Nitorina Peteru tún sẹ: lojukanna akukọ 
si kọ. 


JOHANMU 18, 19 


28 TINitorina nwọn fa Jesu lati ọdọ Kaiafa lọ 
si ibi gbòngan idajọ: o si jẹ kùtukùtu owurò; 
awọn tikarawọn kò wò ini gbọngàn idajọ, ki 
nwọn ki o má ṣe di alaim€ẹ, ṣugbọn ki nwọn ki 
o le jẹ àse irekọja. 

23 Nitorina Pilatu jade tò wọn lọ, o si wipe, 
Ẹsun kili ẹnyin mu wá si ọkunrin yi? 

30 Nwọn si dahùn wi fun u pe, Ibamaṣepe 
ọkunrin yi nhùwa ibi, a kì ba ti fà a le ọ lọwọ. 

31 Nitorina Pilatu wi fun wọn pe, Ẹ mu u 
tikaranyin, ki ẹ si ṣe idajọ rẹ̀ gẹgẹ bi ofin nyin. 
Nitorina li awọn Ju wi fun u pe, Kò tẹ fun wa 
lati pa ẹnikẹni: 

32 Ki ẹ̀Qrọ Jesu ki o le ba ṣẹ, eyiti o sọ, ti o 
nṣapẹrẹ irú ikú ti on o kú. 

33 Nitorina Pilatu tún wò inu gbòngan idajọ 
lọ, o si pẹ Jesu, o si wi fun u pe, Ọba awọn Ju 
ni iwọ iṣe? 

34 Jesu dahùn pe, Iwọ sọ eyi fun ara rẹ ni, 
tabi awọn ẹlomiran sọ ọ fun ọ nitori mi? 

35 Pilatu dahùn wipe, Emi iṣe Ju bi? Awọn 
orilẹ—ẹ̀de rẹ, ati awọn olori alufa li o fà ọ le 
emi lọwọ: kini iwọ ṣe? 

36 Jesu dahùn wipe, Ijọba mi kì iṣe ti aiye 
yi: ibaṣepe ijọba mi iṣe ti aiye yi, awọn onṣẹ 
mi iba jà, ki a má bà fi mi le awọn Ju lọwọ: 
ṣugbọn nisisiyi ijọba mi kì iṣe lati ihin lọ. 

37 Nitorina Pilatu wi fun u pe, Njẹ iwọ ha ṣe 
ọba bi? Jesu dahùn wipe, Iwọ Wipe, ọba li emi 
iṣe. Nitori eyi li a ṣe bí mi, ati nitori idi eyi ni 
mo si ṣe Wá si aiye, ki emi ki o le jẹri si otitọ. 
Olukuluku ẹniti iṣe ti otitọ ngbé ohùn mi. 

38 Pilatu wi fun u pe, Kili otitọ? Nigbati o si 
ti wi eyi tan, o tún jade tò awọn Ju lọ, o si Wi 
fun wọn pe, Emi kò ri ẹ̀ṣẹ kan lowọ rẹ̀. 

35 Ṣugbọn ẹnyin ni àṣa kan pe, ki emi ki o 
da ọkan silẹ fun nyin nigba ajọ irekọja: 
nitorina ẹ ha fẹ ki emi kí o da Ọba awọn Ju 
silẹ fun nyin bi? 

40 Nitorina gbogbo wọn tún kigbe Wipe, Kì 
iṣe ọkunrin yi, bikoṣe Barabba. Ọlọṣa si ni 
Barabba. 


l ọ 1NITORINA ni Pilatu mu Jesu, o si 
nà a. 

2 Awọn ọmọ—ogun si hun ade ẹgún, nwọn 
si fi de e li ori, nwọn si fi aṣọ igunwà elesẹ̀ 
àluko wò ọ. 

3Nwọn si Wipe, Kabiyesi, Ọba awọn Ju! 
nwọn si fi ọwọ wọn gbá a loju. 

4 Pilatu si tún jade, o si wi fun wọn pe, Wo 
o, mo mu u jade tò nyin wá, ki ẹnyin ki o le 
mò pe, emi kò ri ẹ̀ṣẹ kan lọwọ rẹ̀. 


JOHANNU 19 


5 Nitorina Jesu jade wá, ti on ti ade ẹgún ati 
aṣọ elesẹ̀ àluko. Pilatu si wi fun wọn pe, Ẹ wò 
ọkunrin na! 

6 Nitorina nigbati awọn olori alufa, ati 
awọn onṣẹ ri i, nwọn kigbe wipe, Kàn a mọ 
agbelebu, kàn a mọ agbelebu. Pilatu wi fun 
Wọn pe, Ẹ mu u fun ara nyin, ki ẹ si kàn a mọ 
agbelebu: nitoriti emi ko ri ẹ̀ṣẹ lọwọ rẹ̀. 

T Awọn Ju da a lohùn wipe, Awa li ofin kan, 
ati gẹgẹ bi ofin wa o yẹ lati kú, nitoriti o fi ara 
rẹ̀ ṣe Ọmọ Ọlọrun. 

8.iNitorina nigbati Pilatu gbQ òrọ yi ẹ̀ru 
tubọ ba a. 

SO si tun wò inu gbòngan idajọ lọ, o si wi 
fun Jesu pe, Nibo ni iwọ ti wá? Ṣugbọn Jesu 
kò da a lohùn. 

10 Nitorina Pilatu wi fun u pe, Emi ni iwọ 
ko fọhun si? iwọ kò mò pe, emi li agbara lati 
dá ọ silẹ, emi si li agbara lati kàn ọ mọ 
agbelebu? 

TI Jesu da a lohun pe, Iwọ kì ba ti li agbara 
kan lori mi, bikoṣepe a fi i fun ọ lati oke Wá: 
nitorina ẹniti o fi mi le ọ lọwọ li o ni ẹ̀ṣẹ pòju. 

12 Nitori eyi Pilatu nwá òna lati dá a silẹ: 
ṣugbọn awọn Ju kigbe, Wipe, Bi iwọ ba dá 
ọkunrin yi silẹ, iwọ kì iṣe ọrẹ Kesarl: ẹnikẹni 
ti o ba ṣe ara rẹ̀ li ọba, o sẹ̀rọ òdi si Kesari. 

13q(Nitorina nigbati Pilatu gbé òrọ wọnyi, o 
mu Jesu jade wá, o si joko lori ité idajọ ti a 
np ni Okuta—titẹ, ṣugbọn li ede Heberu, 
Gabbata. 

10 jẹ Ipalẹmẹ: ajọ irekọja, o jẹ iwọn 
Wakati ẹkẹfa: o si wi fun awọn Ju pe, Ẹ wò 
Ọba nyin! 

15 Nitorina nwọn kigbe wipe, Mu u kuro, 
mu u kuro, kàn a mọ agbelebu. Pilatu wi fun 
wọn pe, Emi o ha kàn Ọba nyin mọ agbelebu 
bi? Awọn olori alufa dahùn wipe, 

16 Awa kò li ọba bikoṣe Kesari. Nigbana li o 
fà a le wọn lọwọ latí kàn a mọ agbelebu. 

17 Nitorina nwọn mu Jesu, o si jade lọ, o rù 
agbelebu fun ara rẹ̀ si ibi ti a npẹ̀ ni Ibi-agba— 
ri, li ede Heberu ti a npẹ̀ ni Golgota: 

18 Nibiti nwọn gbé kàn a mọ agbelebu, ati 
awọn meji miran pẹlu rẹ̀, niha ikini ati nìha 
keji, Jesu si wà larin. 

19 TPilatu si kọ iwe akọle kan pẹlu, o si fi i 
le ori agbelebu na. Ohun ti a si kọ ni, JESU TI 
NASARETI ỌBA AWỌN JU. 

20 Nitorina ọpọ awọn Ju li o kà iwe akọle yi: 
nitori ibi ti a gbé kàn Jesu mọ agbelebu 
sunmọ eti ilu: a si kọ ọ li ẹ̀de Heberu, ati ti 
Latini, ati ti Helene. 


780 


21 Nitorina awọn olori alufa awọn Ju wi fun 
Pilatu pe, Máṣe kọ ọ pe, Ọba awọn Ju; ṣugbọn 
pe on wipe, Emi li Ọba awọn Ju. 

22 Pilatu dahùn pe, Ohun ti mo ti kọ tan, 
mo ti kọ na. 

23 Nigbana li awọn ọmọ-—ogun, nigbati 
nwọn kàn jesu mọ agbelebu tan, nwọn mu 
aṣọ rẹ̀, nwọn si pín wọn si ipa mẹrin, apakan 
fun ọmọ—ogun kọkan, ati àwọtẹlẹ rẹ̀: ṣugbọn 
àwòọtẹlẹ na kò li ojuran, nwọn hun u lati oke 
titi jalẹ. 

24 Nitorina nwọn wi fun ara wọn pe, FẸ má 
jẹ ki a fà a ya, ṣugbọn ki a ṣẹ kẹ̀ké nitori rẹ̀, ti 
ẹniti yio jẹ: ki iwe—mim6ô ki o le ṣẹ, ti o wipe, 
Nwọn pín aṣọ mi larin ara wọn, nwọn si ṣẹ 
kẹ̀ké fun aṣọ ileke mi. Nkan wọnyi li awọn 
ọmọ-ogun ṣe. 

25 ìya Jesu ati arabinrin iya rẹ̀ Maria aya 
Klopa, ati Maria Magdalene, si duro nibi 
agbelebu. 

26 Nitorina nigbati Jesu ri iya rẹ̀, ati ọmọ— 
ẹhin na duro, ẹniti Jesu fẹràn, o wi fun iya rẹ̀ 
pe, obinrin, wò ọmọ rẹ! 

27 Lẹhin na li o si wi fun ọmọ-ẹhin na pe, 
Wò iya rẹ! Lati wakati na lọ li ọmọ-ẹhin na si 
ti mu u lọ si ile ara rẹ̀. 

28 TL ẹhin eyi, bi Jesu ti mò pe, a ti pari 
ohun gbogbo tan, ki iwe—mimQô le ba ṣẹ, o 
Wipe, Orungbẹ ngbẹ mi. 

29 A gbé ohun ẹlo kan kalẹ nibẹ̀ ti o kún fun 
ọti kikan: nwọn si fi sponge ti o kun fun ọti 
kikan, sori igi hissopu, nwọn si fi si i li ẹnu. 

30 Nitorina nigbati Jesu si ti gbà ọti kikan na, 
o wipe, O pari: o si tẹ ori rẹ̀ ba, o jọwọ ẹmí rẹ̀ 
lọwọ. 

31 Nitori o jẹ ọjọ Ipalẹmọ, ki okú wọn ma 
bà wà lori agbelebu li ọjọ isimi, (nitori ojọ nla 
ni ọjọ isimi na) nitorina awọn Ju bẹ̀ Pilatu pe 
ki a ṣẹ egungun itan wọn, ki a si gbe wọn 
kuro. 

32 Nitorina awọn ọmọ—ogun wá, nwọn si 
ṣẹ̀ egungun itan ti ekini, ati ti ekeji, ti a kàn 
mọ agbelebu pẹlu rẹ̀. 

33 Ṣugbọn nigbati nwọn de ọdọ Jesu, ti 
nwọn si ri pe, o ti kú na, nwọn kò si ṣé egun— 
gun itan rẹ̀: 

34 Ṣugbọn ọkan ninu awọn ọmọ—ogun na fi 
ẹkọ gún u li ẹgbẹ, lojukanna ẹ̀jẹ ati omi si tú 
jade. 

35 Ẹniti o ri i si jẹri, otitọ si li ẹrí rẹ̀: o si mò 
pe ôtọ li on wi, ki ẹnyin ki o le gbagbQ. 

36 Nkan wọnyi ṣe, ki iwe—mimée ki o le ṣẹ, 
ti o wipe, A kì yio fẹ egungun rẹ̀. 


781 


37 Iwe—mimQ miran ẹ̀wẹ si wipe, Nwọn o 
ma wò ẹniti a gún li òkọ. 

38 TILẹhin nkan wọnyi ni Josefu ará Arima— 
tea, ẹniti iṣe ọmọ—ẹhin Jesu, ṣugbọn ni ikòkọ 
nitori ìbẹru awọn Ju, o bẹ̀ Pilatu ki on ki o le 
gbé okú Jesu kuro: Pilatu si fun u li aṣẹ. Nito— 
rina li o wá, o si gbé okú Jesu lọ. 

39 Nikodemu pẹlu si wá, ẹniti o tò Jesu wá 
loru lakọṣe, o si mu àdapò ojia ati aloe wá, o 
to ìwọn ọgọrun litra. 

40 Bẹni nwọn gbé okú Jesu, nwọn si fi aṣọ 
ògbọ dì i pẹlu turari, gẹgẹ bi iṣe awọn Ju ti ri 
ni isinkú wọn. 

41 Agbala kan si wà nibiti a gbé kàn a mọ 
agbelebu; ibojì titun kan sí wà ninu agbala na, 
ninu eyiti a ko ti itẹ ẹnikẹni si ri. 

42 Njẹ nibẹ ni nwọn si tẹ̀ Jesu si, nitori 


Ipalẹméẹ awọn Ju; nitori ibojì na wà nitosi. 

2 0 1 LI ọjọ ikini ọsẹ ni kùtùkùtù nigbati ilẹ 
kò ti im, ni Maria Magdalene wá si 

ibojì, o si ri pe, a ti gbé okuta kuro li ẹnu ibojì. 

2 Nitorina o sare, o si tò Simoni Peteru wá, 
ati ọmọ-ẹhin miran na ẹniti Jesu fẹran, o si 
wi fun wọn pe, Nwọn ti gbé Oluwa kuro ninu 
ibojì, awa kò si mò ibi ti nwọn gbé té ẹ si. 

3 Nigbana ni Peteru jade, ati ọmọ-ẹhin 
miran na, nwọn si wá si ibojì. 

4 Awọn mejeji si jùmọ sare: eyi ọmọ—ẹhin 
miran nì si sare yà Peteru, o si tẹ̀tekọ de ibojì. 

5 O si bẹ̀rẹ, o si wò inu rẹ̀, o ri aṣọ ọgbọ na 
lelẹ; ṣugbọn on kò wò inu rẹ̀. 

6 Nigbana ni Simoni Peteru ti mbò lẹhin rẹ̀ 
de, o si wò inu ibojì, o si ri aṣọ Ọgbọ na wà nilẹ̀. 

7 Ati pe gele, ti o wà nibi ori rẹ̀, kò si wà 
pẹlu aṣọ ọgbọ na, ṣugbọn a ká a jọ ni ibikan 
fun ara rẹ̀. 

8 Nigbana li ọmọ-ẹhin miran na, ẹniti o kọ 
de ibojì, wò inu rẹ̀ pẹlu, o si ri, o si gbagbQ. 

9 Nitoripe nwọn kò sá ti imò iwe—mimô pe, 
on kò le ṣaima jinde kuro ninu okú. 

10 Bẹli awọn ọmọ-ẹhin na si tun pada lọ si 
ile wọn. 

ti qIṢugbọn Maria duro leti ibojì lode, o nsọ— 
kun: bi o ti nsọkun, bẹli o bẹ̀rẹ, o si wò inu 
ibojì. 

120 si kiyesi awọn angẹli meji alaṣọ fun— 
fun, nwọn joko, ọkan niha ori, ati ọkan niha 
ẹsẹ̀, nibiti oku Jesu gbé ti sùn si. 

13Nwọn si wi fun u pe, Obinrin yi, €ṣe ti 
iwọ fi nsọkun? O si wí fun wọn pe, Nitoriti 
nwọn ti gbé Oluwa mi, emi kò si mò ibiti 
nwọn gbé té ẹ si. 


JOHANNU - 19, 20 
14 Nigbati o si ti Wi eyi tan, o yipada, o si ri 
Jesu duro, kò si mò pe Jesu ni. 

15 Jesu Wi fun u pe, Obinrin yi, eṣe ti iwọ fi 
nsọkun? tani iwọ nwá? On ṣebi oluṣọgba ní 
iṣe, o wi fun u pe, Alàgba, bi iwọ ba ti gbé e 
kuro nihin, sọ ibiti o gbé tẹ ẹ si fun mi, emi o 
si gbé e kuro. 

16 Jesu Wi fun u pe, Marla. O si yipada, o wi 
fun u pe, Rabboni; eyi ti o jẹ Olukọni. 

17 Jesu Wi fun u pe, Máṣe fi ọwọ kàn mi; 
nitoriti emi kò ti igòke lọ sọdọ Baba mi: 
ṣugbọn lọ sọdọ awọn arakunrin mi, si wi fun 
wọn pe, Emi ngòke lọ sọdọ Baba mi, ati Baba 
nyin; ati sọdọ Ọlọrun mi, ati Ọlọrun nyin. 

18 Maria Magdalene wá, o si sọ fun awọn 
ọmọ-ẹhin pe, on ti ri Oluwa, ati pe, o si ti sọ 
nkan wọnyi fun on. 

19 Lọjọ kanna, lọjọ ikini òsẹ nigbati alé lé, ti 
a si ti tì ilẹkun ibiti awọn ọmọ-—ẹhin gbé pejọ, 
nitori ìbẹru awọn Ju, bẹni Jesu de, o duro 
larin, o si wi fun wọn pe, Alafia fun nyin. 

20 Nigbati o si ti Wi bẹ tan, o fi ọwọ ati ìha 
rẹ̀ hàn wọn. Nitorina li awọn ọmọ-ẹhin yò, 
nigbati nwọn ri Oluwa. 

21 Nitorina Jesu si tún wi fun wọn pe, Alafia 
fun nyin: gẹgẹ bi Baba ti rán mi, bẹli emi si 
rán nyin. 

22 Nigbati o si ti Wi eyi tan, o mí si wọn, o si 
wi fun wọn pe, Ẹ gbà Ẹmí Mim6: 

23 Ẹṣẹ ẹnikẹni ti ẹnyin ba fi jì, a fi ji wọn; 
ẹ̀ṣẹ ẹnikẹni ti ẹnyin ba da duro, a da wọn 
duro. 

24 TṢugbọn Tomasi, ọkan ninu awọn meji— 
la, ti a npe ni Didimu, kò wà pẹlu wọn nigbati 
Jesu de. 

25 Nitorina awọn ọmọ-—ẹhin iyokù wi fun u 
pe, Awa ti ri Oluwa. Ṣugbọn o wi fun wọn pe, 
Bikoṣepe mo ba ri àpá iṣo li ọwọ rẹ̀ ki emi ki o 
si fi ika mi si àpá iṢô na, ki emi ki o si fi ọwé 
mi si ìha rẹ̀, emi kì yio gbagbô. 

26 Lẹhin ijọ mẹjọ awọn ọmọ-ẹhin si tún 
Wà ninu ile, ati Tomasi pẹlu wọn: nigbati a si 
ti tì ilẹkun, Jesu de, o si duro larin, o si Wipe, 
Alafia fun nyin. 

27 Nigbana li o wi fun Tomasi pe, Mu ika rẹ 
wá nihin, ki o si wò ọwọ mi; si mu ọwọ rẹ wá 
nihin, ki o si fi si ìha mi: kì iwọ ki o máṣe 
alaigbagbô mẹ, ṣugbọn jẹ onigbagbọ. 

28 Tomasi dahun o si wi fun u pe, Oluwa mi 
ati Ọlọrun mi! 

29 Jesu wi fun u pe, nitoriti iwọ ri mi ni iwọ 
ṣe gbagb6: alabukun—fun li awọn ti kÒ ri, ti 
nwọn si gbagbé. 


JOHANMU- 20, 21 
30 Ọpọlọpọ iṣẹ àmi miran ni Jesu ṣe niwaju 
awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀, ti a kò kọ sinu iwe yi: 
31 Ṣugbọn wọnyi li a kọ, ki ẹnyin ki o le 
gbagbé pe, Jesu ni iṣe Kristi na, Ọmọ Ọlọrun; 
ati ni gbigbàgbẹ, ki ẹnyin ki o le ni ìye li 


orukọ rẹ̀. 

2 l 1 LẸHIN nkan wọnyi, Jesu tún fi ara 
rẹ̀ hàn fun awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ leti 

okun Tiberia; bayi li o si farahàn. 

2Simoni Peteru, ati Tomasi ti a npẹ̀ ni 
Didimu, ati Natanaeli ara Kana ti Galili, ati 
awọn ọmọ Sebede, ati awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ 
meji miran jùmọ wà pọ. 

3Simoni Peteru wi fun wọn pe, Emi nlọ 
ipẹja. Nwọn wi fun u pe, Awa pẹlu mba ọ lọ. 
Nwọn jade, nwọn si wò inú ọkò; li oru na 
nwọn kò si mú ohunkohun. 

4Ṣugbọn nigbati ilẹ bẹrẹ si imô, Jesu duro 
leti okun: ṣugbọn awọn ọmọ-ẹhin kò mò pe 
Jesu ni. 

5 Nitorina Jesu wi fun wọn pe, Ẹnyin ọmọ— 
de, ẹ li onjẹ diẹ bi? Nwọn da a lohùn wipe, 
Rára o. 

60 si wi fun wọn pe, Ẹ sọ àwọn si apa ọtùn 
ọkò, ẹnyin ô si ri. Nitorina nwọn sọ ọ, nwọn 
kò si le fà a jade nitori ọpọ ẹja. 

T Nitorina li ọmọ—ẹhin na ti Jesu fẹran wi 
fun Peteru pe, Oluwa ni. Nigbati Simoni 
Peteru gbẹ pe Oluwa ni, bẹli o di amure ẹ̀wu 
rẹ̀ mọra, (nitori o wà ni ìhoho), o si gbé ara rẹ̀ 
sọ sinu okun. 

Ṣugbọn awọn ọmọ-ẹhin iyoku mu ọkọ 
kekere kan wá (nitoriti nwọn kò jina silẹ, 
ṣugbọn bi iwọn igba igbọnwọ); nwọn nwQô 
àwọn na ti o kún fun ẹja. 

9 Nigbati nwọn gúnlẹ, nwọn ri iná ẹyin 
nibẹ, ati ẹja lori rẹ̀, ati akara. 

10 Jesu wi fun wọn pe, Ẹ mú ninu ẹja ti ẹ pa 
nisisiyi wá. 

tI Nitorina Simoni Peteru gòke, o si fà àwọn 
na wálẹ, o kún fun ẹja nla, o jẹ mẹtaleládọjọ: bi 
nWọn si ti pò to nì, àwọn na kò ya. 

12 Jesu wi fun wọn pe, Ẹ wá jẹun owurẹ̀. Kò 
si si ẹnikan ninu awọn ọmọ-ẹhin ti o jẹ bi i pe, 
Tani iwọ iṣe? nitoriti nwọn mò pe Oluwa ni. 

13 Jesu wá, o si mu akara, o si fifun wọn, 
gẹgẹ bẹ si li ẹja. 


782 


14 Eyi ni igba kẹta nisisiyi ti Jesu farahàn 
awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀, lẹhin igbati o jìnde kuro 
ninu okú. 

15 Njẹ lẹhin igbati nwọn jẹun owurò tan, 
Jesu wi fun Simoni Peteru pe, Simoni, ọmọ 
Jona, iwọ fẹ mi jù awọn wọnyi lọ bi? O si wi 
fun u pe, Bẹni Oluwa; iwọ mò pe, mo fẹràn 
rẹ. O wi fun u pe, Ma bẹ awọn ọdọ—agutan 
mi. 

160 tún wi fun u nigba keji pe, Simoni, 
ọmọ Jona, iwọ fẹ mi bi? O wi fun u pe, Bẹni 
Oluwa; iwọ mò pe, mo fẹràn rẹ. O wi fun u 
pe, Ma bô awọn agutan mi. 

17O wi fun u nigba kẹta pe, Simoni, ọmọ 
Jona, iwọ fẹràn mi bi? Inu Peteru bajẹ, nitoriti 
o wi fun u nigba ẹkẹta pe, Iwọ fẹràn mi bi? O 
si wi fun u pe, Oluwa, iwọ mò ohun gbogbo; 
iwọ mò pe, mo fẹràn rẹ. Jesu Wi fun u pe, Má 
bẹ̀ awọn agutan mi. 

18 L6tọ, lôtọ ni mo wi fun ọ, nigbati iwọ wà 
li ọdọmọde, iwọ a ma di ara rẹ li àmurẹ̀, iwọ a 
si ma rìn lọ si ibiti iwọ ba fẹ: ṣugbọn nigbati 
iwọ ba di arugbo, iwọ o nà ọwọ rẹ jade, 
ẹlomiran yio si di ọ li amure, yio si mu ọ lọ si 
ibiti iwọ kò fẹ. 

18 O wi eyi, o fi nṣapẹrẹ irú ikú ti yio fi yìn 
Ọlọrun logo. Lẹhin igbati o si ti Wi eyi tan, o 
Wi fun u pe, Ma tò mi lẹhin. 

20 Peteru si yipada, o ri ọmọ-ẹhin nì, ẹniti 
Jesu fẹràn, mbọ lẹhin; ẹniti o si rògun si àiya 
rẹ̀ nigba onjẹ alẹ ti o si wi fun u pe, Oluwa, 
tali ẹniti o fi ọ hàn? 

21 Nigbati Peteru ri i, o wi fun Jesu pe, 
Oluwa, Eleyi ha nke? 

22 Jesu Wi fun u pe, Bi emi ba fẹ ki o duro 
titi emi o fi de, kili eyini si ọ? iwọ má tọ mi 
lẹhin. 

23 Nitorina ẹrọ yi si tàn ka lárin awọn 
arakunrin pe, ọmọ-ẹhin nì kì yio kú: ṣugbọn 
Jesu kò wi fun u pe, On kì yio kú; ṣugbọn, Bi 
emi ba fẹ ki o duro titi emi o fi de, kili eyinì 
si ọ? 

24 Eyi li ọmọ—ẹhin na, ti o jẹri nkan wọnyi, 
ti o si kọwe nkan wọnyi: awa si mò pe, otitọ 
ni ẹ̀rí rẹ̀. 

25 Ọpọlọpọ ohun miran pẹlu ni Jesu ṣe, 
eyiti bi a ba kọwe wọn li ọkọkan, mo rò pe 
aiye pápa kò le gbà iwe na ti a ba kọ. Amin. 


IṢE AWỌN APOSTELI 


l 1TEOFILU, ìhìn iṣaju ni mo ti rò, niti 
ohun gbogbo ti Jesu bẹ̀rẹ si iṣe, ati si iké, 

2 Titi o fi di ọjọ ti a gbà a lọ soke, lẹhin ti o 
ti ti ipa Ẹmi MimQ paṣẹ fun awọn aposteli ti 
o yàn: 

3 Awọn ẹniti o si farahàn fun láye lẹhin 
ìjiya rẹ̀ nipa ẹ̀rí pupọ ti o daju, ẹniti a ri lọdọ 
Wọn li ogoji ọjọ ti o nsọ ohun ti iṣe ti ijọba 
Ọlọrun: 

4 Nigbati o si ba wọn pejọ, o paṣẹ fun wọn, 
ki nwọn ki o máṣe kuro ni Jerusalemu, ṣugbọn 
ki nwọn ki o duro dẹ̀ ileri Baba, eyiti, o wipe, 
ẹnyin ti gbQ li ẹnu mi: 

5 Nitori nitotọ ni Johannu fi omi baptisi; 
ṣugbọn a o fi Ẹmí Miméô baptisi nyin, kì iṣe 
ọjọ pupọ lati oni lọ. 

6 Nitorina nigbati nwọn si pejọ, nwọn bi i 
lere pe, Oluwa, lati igbayi lọ iwọ éô ha mu 
ijọba pada fun Israeli bi? 

TO si wi fun wọn pe, Kì iṣe ti nyin lati mò 
akoko tabi ìgba, ti Baba ti yàn nipa agbara on 
tikararẹ̀. 

BṢugbọn ẹnyin ô gbà agbara, nigbati Ẹmí 
Mimẹ ba bà le nyin: ẹ o si ma ṣe ẹlẹri mi ni 
Jerusalemu, ati ni gbogbo Judea, ati ni Sa— 
maria, ati titi de opin ilẹ aiye. 

9 Nigbati o si ti wi nkan wọnyi, bi nwọn ti 
nwò, a gbé e soke; awọsanma si gbà a kuro li 
oju wọn. 

10 Bi nwọn si ti tẹ̀jum6 oju ọrun bi o ti nrẹ̀ 
oke, kiyesi i, awọn ọkunrin meji alaṣọ àla 
duro leti ọdọ wọn; 

11 Ti nwọn si Wipe, Ẹnyin ará Galili, eṣe ti ẹ 
fi duro ti ẹ nwò oju ọrun? Jesu na yi, ti a gbà 
soke ọrun kuro lọwọ nyin, yio pada bẹ̀ gẹgẹ bi 
ẹ ti ri i ti o nlọ si ọrun. 

12 Nigbana ni nwọn pada ti ori òke ti a npẹ̀ 
ni Olifi lọ si Jerusalemu, ti o sunmọ Jerusale— 
mu ni ìwọn ìrìn ọjọ isimi kan. 

13 Nigbati nwọn si wọle, nwọn lọ si yara 
oke, nibiti Peteru, ati Jakọbu, ati Johannu, ati 
Anderu, ati Filippi, ati Tomasi, Bartolomeu, 
ati Matteu, Jakọbu ọmọ Alfeu, ati Simoni 
Selote, ati Juda arakunrin Jakọbu, gbe wà. 

14 Gbogbo awọn wọnyi fi ọkàn kan duro si 
adura ati si ẹ̀bẹ, pẹlu awọn obinrin, ati Maria 
iya Jesu ati awọn arakunrin rẹ̀ pẹlu. 

15 TINi ijọ wọnni ni Peteru si dide duro li 
awujọ awọn ọmọ-ẹhin (iye awọn enia gbogbo 
ninu ijọ jẹ ọgọfa,) o ni, 


16 Ẹnyin ará, Iwe—mimQ kò le ṣe ki o má ṣẹ, 
ti Ẹmi Miméô ti sọtẹlẹ lati ẹnu Dafidi niti 
Judasi, ti o ṣe amòna fun awọn ti o mu Jesu. 

17 Nitori a kà a kún wa, o si ni ipin ninu iṣẹ 
iranṣẹ yi. 

18 Njẹ ọkunrin yi sá ti fi ere aiṣôtọ rà ilẹ 
kan; nigbati o si ṣubu li ògedengbé, o bé li 
agbedemeji, gbogbo ifun rẹ̀ si tú jade. 

ISO si di mimò fun gbogbo awọn ti ngbe 
Jerusalemu; nitorina li a fi npẹ̀ igbé na ní 
Akeldama li ẹ̀de wọn, eyini ni, Igbe ẹ̀jẹ. 

20A sá kọ ọ ninu Iwe Psalmu pe, Jẹ ki 
ibujoko rẹ̀ ki o di ahoro, ki ẹnikan ki o má si 
ṣe gbé inu rẹ̀, ati oyẹ̀ rẹ̀, ni ki ẹlomiran gbà. 

21 Nitorina ninu awọn ọkunrin wọnyi ti 
nwọn ti mba wa rìn ni gbogbo akoko ti Jesu 
Oluwa nwọle, ti o si njade lárin wa, 

22 Bẹ̀rẹ lati igba baptismu Johannu wá, titi o 
fi di ọjọ na ti a gbé e lọ soke kuro lọdọ wa, o 
yẹ ki ọkan ninu awọn wọnyi ṣe ẹlẹri ajinde rẹ̀ 
pẹlu wa. 

23Nwọn si yàn awọn meji, Josefu ti a npẹ̀ 
ni Barsabba, ẹniti a sọ apele rẹ̀ ni Justu, ati 
Mattia. 

24 Nwọn si gbadura, nwọn si Wipe, IWọ, 
Oluwa, olumò ọkàn gbogbo enia, fihàn ninu 
awọn meji yi, ewo ni iwọ yàn, 

25 Ki o le gbà ipò ninu iṣẹ iranṣẹ yi ati iṣẹ 
aposteli, eyiti Judasi ṣubu kuro ninu rẹ̀ ki o le 
lọ si ipò ti ara rẹ̀. 

26 Nwọn si dìbo fun wọn; ìbo si mu Mattia; 
a si kà a mọ awọn aposteli mọkanla. 

2 1NIGBATI ọjọ Pentekosti si de, gbogbo 
nwọn fi ọkàn kan wà nibikan. 

2Lojijì irô si ti ọrun wá, gẹgẹ bi irô ẹ̀fúfu 
lile, o si kún gbogbo ile nibiti nwọn gbé joko. 

3Ẹla ahọn bi ti iná si yọ si wọn, o pin ara rẹ̀ 
o si bà le olukuluku wọn. 

4Gbogbo nwọn si kún fun Ẹmí Mim6ô, 
nwọn si bẹ̀rẹ si ifi de miran sọrọ, gẹgẹ bi 
Ẹmí ti fun wọn li ohùn. 

5 Awọn Ju olufọkànsin lati orilẹ—ede gbogbo 
labẹ ọrun si ngbe Jerusalemu. 

6 Nigbati nwọn si gbọ irô yi, òpọlọpọ enia 
pejọ, nwọn si damu, nitoriti olukuluku gbé 
nwọn nsòrọ li ẹ̀de rẹ̀. 

THà si ṣe gbogbo wọn, ẹnu si yà wọn, 
nwọn nwi fun ara wọn pe, Wo o, ara Galili ki 
gbogbo awọn ti nsòrọ wọnyi iṣe? 


IṢE AWỌN APOSTELI 2 

8 Éha si ti ṣe ti awa fi ngbo olukuluku li ede 
Wa ninu eyiti a bí wa? 

9 Awọn ará Partia, ati Media, ati Elamu, ati 
awọn ti ngbé Mesopotamia, Judea, ati Kappa— 
dokia, Pontu, ati Asia, 

10 Erigia, ati Pamfilia, Egipti, ati ẹkùn Libia 
niha Kirene, ati awọn atipo Romu, awọn Ju 
ati awọn alawọṣe Ju, 

11 Awọn ara Krete ati Arabia, awa gbọ 
nwọn nsọrọ iṣẹ iyanu nla Ọlọrun li ẹ̀de wa. 

12 Hà si ṣe gbogbo wọn, o si rú wọn lojú, 
nwọn wi fun ara wọn pe, Kili a le mò eyi si? 

13Ṣugbọn awọn ẹlomiran nṣẹ̀fẹ nwọn si 
Wipe, Awọn ọkunrin wọnyi kún fun waini 
titun. 

14 Ṣugbọn Peteru dide duro pẹlu awọn 
mọkanla iyokù, o gbé ohùn rẹ̀ soke, o si Wi 
fun wọn gbangba pe, Ẹnyin enia Judea, ati 
gbogbo ẹnyin ti ngbé Jerusalemu, ki eyiyi ki o 
yé nyin, ki ẹ si fetísi òrọ mi: 

15 Nitori awọn wọnyi kò mutiyô, bi ẹnyin ti 
fi pé; wakati kẹta ọjọ sá li eyi. 

16 Ṣugbọn eyi li òrọ ti a ti sọ lati ẹnu woli 
Joeli wá pe; 

17 Ọlọrun wipe, Yio si ṣe ni ikẹhin ọjọ, Emi 
o tú ninu Ẹmí mi jade sara enia gbogbo: ati 
awọn ọmọ nyin—ọkunrin ati awọn ọmọ nyin 
obinrin yio ma sọtẹlẹ, awọn ọdọmọkunrin 
nyin yio si ma ri iran, awọn arugbo nyin yio si 
ma lá alá: 

18 Ati sara awọn ọmọ—ọdọ mi ọkunrin, ati 
sara awọn ọmọ-ọdọ mi obinrin li emi o tú 
ninu Ẹmí mi jade li ọjọ wọnni; nwọn o si ma 
sọtẹlẹ: 

19 Emi o si fi iṣẹ iyanu hàn loke li ọrun, ati 
àmì nisalẹ lori ilẹ: ẹ̀jẹ, ati iná, ati ríru ẹfin; 

20 A o sọ ôrùn di òkunkun, ati oṣupa di ẹ̀jẹ, 
ki ọjọ nla afiyesi Oluwa ki o to de: 

21 Yio si ṣe, ẹnikẹni ti o ba pé orukọ Oluwa, 
a o gbà a là. 

22 Ẹnyin enia Israeli, ẹ gbẹ òrọ wọnyi: Jesu 
ti Nasareti, ọkunrin ti a fi hàn fun nyin lati 
ọdọ Ọlọrun wá, nipa iṣẹ agbara ati ti iyanu, ati 
ti àmi ti Ọlọrun ti ọwé rẹ̀ ṣe lárin nyin, bi 
ẹnyin tikaranyin ti mò pẹlu: 

23 Ẹniti a ti fi le nyin lọwọ nipa ipinnu ìmọ 
ati imọtẹlẹ Ọlọrun; on li ẹnyin mu, ti ẹ ti ọwọ 
awọn enia buburu kàn mọ agbelebu, ti ẹ si pa. 

24 Ẹniti Ọlọrun gbé dide, nigbati o ti tú 
irora ikú: nitoriti kò ṣe iṣe fun u lati dì i mu. 

25 Nitori Dafidi ti Wi nipa tirẹ̀ pe, Mo ri 
Oluwa nigba—gbogbo niwaju mi, nitoriti o 
mbẹ li ọwọ ọtún mi, ki a mà bà ṣí mi ni ipò: 


784 


26 Nitorina inu mi dùn, ahọn mi si yò; 
pẹlupẹlu ara mi yio si simi ni ireti: 

27 Nitoriti iwọ ki yio fi ọkàn mi silẹ ni 
ipò—okú, bẹni iwọ ki yio jẹ ki Ẹni—Mimé rẹ ki 
o ri idibajẹ. 

28 Iwọ mu mi mò òna iye; iwọ ô mu mi kún 
fun ayò ni iwaju rẹ. 

28 Ará, ẹ jẹ ki emi ki o sọ fun nyin gbangba 
niti Dafidi baba nla pe, o kú, a si sin i, ibojì rẹ̀ 
si mbẹ lọdọ wa titi o fi di oni yi. 

30 Nitoriti iṣe woli, ati bi o ti mò pe, Ọlọrun 
ti fi ibura ṣe ileri fun u pe, Ninu irú—ọmọ inu 
rẹ̀, on ô mu òkan ijoko lori ité rẹ̀; 

31 O ri eyi tẹlẹ̀, o sọ ti ajinde Kristi pe, a kò 
fi ọkàn rẹ̀ silẹ ni ipò—okù, bẹli ara rẹ̀ kò ri 
idibajẹ. 

32 Jesu na yi li Ọlọrun ti ji dide, ẹlẹri eyiti 
gbogbo wa iṣe. 

33 Nitorina bi a ti fi ọw6 ọtún Ọlọrun gbe e 
ga, ti o si ti gbà ileri Ẹmí Mim6 lati ọdọ Baba, 
o tú eyi silẹ, ti ẹnyin ri, ti ẹ si gbé. 

34 Dafidi kò sá gòke lọ si ọrun: ṣugbọn on 
tikararẹ̀ wipe, OLUWA Wi fun Oluwa mi pe, 
Joko li ọwọ ọtún mi, 

35 Titi emi o fi sọ awọn ọtá rẹ di apofì itisẹ 
rẹ. 

36 Njẹ ki gbogbo ile Israeli ki o mò dajudaju 
pe, Ọlọrun ti fi Jesu na, ti ẹnyin kàn mọ 
agbelebu, jẹ Oluwa ati Kristi. 

37 Nigbati nwọn si gbQ, ọkàn wọn gbọgbẹ, 
nwọn si sọ fun Peteru ati awọn aposteli iyokù 
pe, Ará, kini ki awa ki o ṣe? 

38 Peteru si Wi fun wọn pe, Ẹ ronupiwada, 
ki a si baptisi olukuluku nyin li orukọ Jesu 
Kristi fun idariji ẹ̀ṣẹ nyin, ẹnyin o si gbà ẹbun 
Ẹmi Mim. 

38 Nitori fun nyin ni ileri na, ati fun awọn 
ọmọ nyin, ati fun gbogbo awọn ti o jìna rére, 
ani gbogbo awọn ti Oluwa Ọlọrun wa ô pẹ̀. 

40 Ati òrọ pupọ míran li o fi njẹrí ti o si nfi 
ngbà wọn niyanju Wipe, Ẹ gbà ara nyin là 
lọwọ iran arekereke yi. 

41 qNitorina awọn ti o si fi ayò gbà òrọ rẹ̀ a 
baptisi wọn: li ọjọ na a si kà ìwọn ẹgbẹdogun 
ọkàn kún wọn. 

42Nwọn si duro ṣinṣin ninu ẹké awọn 
aposteli, ati ni idapọ, ni bibu akara ati ninu 
adura. 

43 Ẹrù si ba gbogbo ọkàn: iṣẹ iyanu ati iṣẹ 
àmi pipọ li a ti ọwẹ awọn aposteli ṣe. 

44 Gbogbo awọn ti o si gbagboô wà ni ibikan, 
nwọn ni ohun gbogbo ṣọkan; 

45 Nwọn si ntà ohun ini ati ẹrù wọn, nwọn 


785 


si npín wọn fun olukuluku, gẹgẹ bi ẹnikẹni ti 
ṣe alaini. 

46 Nwọn si nfi ọkàn kan duro li ojojumQ 
ninu tẹmpili ati ni bibu akara ni ile, nwọn nfi 
inu didún ati ọkàn kan jẹ onjẹ wọn. 

47 Nwọn nyin Ọlọrun, nwọn si ni ojurere 
lọdọ enia gbogbo. Oluwa si nyàn kún wọn li 


ojojumọ awọn ti a ngbalà. 

3 1 NJẸ Peteru on Johannu jumọ ngòke lọ 
si tẹmpili ni Wakati adura, ti iṣe Wakati 

kẹsan ọjọ. 

2Nwọn si gbé ọkunrin kan ti o yarọ lati inu 
iya rẹ̀ wá, ti nwọn ima gbé kalẹ li ojojume li 
ẹnu-ọna tẹmpili ti a npe ni Daradara, lati má 
ṣagbe lọwọ awọn ti nwò inu tẹmpili lọ; 

3 Nigbati o ri Peteru on Johannu bi nwọn ti 
fẹ wò inu tẹmpili, o ṣagbe. 

4 Peteru si tẹjumé ọ, pẹlu Johannu, o ni, 
Wò wa. 

SO si fiyesi wọn, o nreti ati ri nkan gbà 
lọwọ wọn. 

6 Peteru wipe, Fadakà ati wura emi kò ni; 
ṣugbọn ohun ti mo ni eyini ni mo fifun ọ: Li 
orukọ Jesu Kristi ti Nasareti, dide ki o si m8 rin. 

TO si fà a li ọwé ọtún, o si gbé e dide: li 
ojukanna ẹsẹ rẹ̀ ati egungun kokosẹ rẹ̀ si 
mokun. 

80 si nfò soke, o duro, o si bẹrẹ si rin, o si 
ba wọn wọ inu tẹmpili lọ, o nrìn, o si nfò, o si 
nyìn Ọlọrun. 

9 Gbogbo enia si ri i, o nrìn, o si nyìn Ọlọrun: 

10 Nwọn si mò pe on li o ti joko nṣagbe li 
ẹnu—ònà Daradara ti tẹmpili: hà si ṣe wọn, 
ẹnu si yà wọn gidigidi si ohun ti o ṣe lara rẹ̀. 

11 Bi arọ ti a mu larada si ti di Peteru on 
Johannu mu, gbogbo enia jumọ sure jọ tọ 
wọn lọ ni iloro ti a npe ni ti Solomoni, ẹnu yà 
wọn gidigidi. 

12 TiNigbati Peteru si ri i, o dahùn Wi fun 
awọn enia pe, Ẹnyin enia Israeli, €ṣe ti ha fi 
nṣe nyin si eyi? tabi éṣe ti ẹnyin fi tẹjum6 wa, 
bi ẹnipe agbara tabi iwa-—mime wa li awa fi ṣe 
ti ọkunrin yi fi nrin? 

13 Ọlọrun. Abrahamu, ati ti Isaaki, ati ti 
Jakọbu, Ọlọrun awọn baba wa, on li o ti yìn 
Jesu Ọmọ rẹ̀ logo; ẹniti ẹnyin ti fi le wọn 
lọwọ, ti ẹnyin si sẹ niwaju Pilatu, nigbati o ti 
pinnu rẹ̀ lati da a silẹ. 

14 Ṣugbọn ẹnyin sẹ Ẹni—Mimẹ ati Olotọ nì, 
ẹnyin si bere ki a fi apania fun nyin; 

15 Ẹnyin si pa Olupilẹṣẹ iye, ẹniti Ọlọrun si 
ti ji dide kuro ninu okú; ẹlẹri eyiti awa nṣe. 


IṢE AWỌN APOSTELI 2—4 
16 Ati orukọ rẹ̀, nipa igbagbô ninu orukọ rẹ̀, 
on li o mu ọkunrin yi lara le, ẹniti ẹnyin ri ti ẹ 
si mò: ati igbagbo nipa rẹ̀ li o fun u ni dida ara 
ṣáṣa yi li oju gbogbo nyin. 

17 Njẹ nisisiyi, ará, mo mò pe, nipa aimọ li 
ẹnyin fi ṣe e, gẹgẹ bi awọn olori nyin pẹlu ti ṣe. 

18 Ṣugbọn ohun ti Ọlọrun ti sọ tẹlẹ lati ẹnu 
gbogbo awọn woli wá pe, Kristi rẹ̀ yio jìya, on 
li o muṣẹ bẹ̀. 

19 TiNitorina ẹ ronupiwada, ki ẹ si tun yi— 
pada, ki a le pa ẹṣẹ nyin rẹ̀, ki akoko itura ba 
le ti iwaju Oluwa wá, 

20 Ati ki o ba le rán Kristi, ti a ti yàn fun 
nyin, aní Jesu; 

21 Ẹniti ọrun kò le ṣaima gbà titi di igba 
imupadà ohun gbogbo, ti Ọlọrun ti sọ lati ẹnu 
awọn woli rẹ̀ mim€ ti nwọn ti mbẹ nigbati aiye 
ti ṣẹ̀. 

22 Mose sa wipe, Oluwa Ọlọrun nyin yio 
gbé woli kan dide fun nyin ninu awọn 
arakunrin nyin, bi emi; on ni ẹnyin o ma gbẹ 
tirẹ̀ li ohun gbogbo ti yio ma sọ fun nyin. 

23Yio si ṣe, olukuluku ọkàn ti kò ba gbọ ti 
woli na, on li a o parun patapata kuro ninu 
awọn enia. 

24 Ani gbogbo awọn woli lati Samueli Wá, 
ati awọn ti o tẹle e, iye awọn ti o ti sọrọ, 
nwọn sọ ti ọjọ wọnyi pẹlu. 

25 Ẹnyin li ọmọ awọn woli, ati ti majẹmu tí 
Ọlọrun ti ba awọn baba nyin dá nigbati o Wi 
fun Abrahamu pe, Ati ninu irú—ọmọ rẹ li a ti 
fi ibukun fun gbogbo idile aiye. 

26 Nigbati Ọlọrun jí Jesu Ọmọ rẹ̀ dide, o kọ 
Tán a si nyin lati busi i fun nyin, nipa yiyi 
olukuluku nyin pada kuro ninu iwa buburu rẹ̀. 
4 IBI nwọn si ti mba awọn enia sọrọ, 

awọn alufa ati olori ẹṣé tẹmpili ati awọn 
Sadusi dide si wọn. 

21Inu bi wọn, nitoriti nwọn nk awọn enia, 
nwọn si nwasu ajinde kuro ninu okú ninu Jesu. 

3Nwọn si naw6 mu wọn, nwọn si há wọn 
mẹ̀ ile tubu titi o fi di ijọ keji: nitoriti alẹ lẹ tan. 

4 Ṣugbọn òpọ awọn ti o gbQ òrọ na gbagbQ; 
iye awọn ọkunrin na si to ẹgbẹdọgbọn. 

5 diO si ṣe nijọ keji, awọn olori wọn ati awọn 
alagba ati awọn akọwe, pejọ si Jerusalemu, 

BAti Anna olori alufa, ati Kaiafa, ati 
Johannu, ati Aleksanderu, ati iye awọn ti iṣe 
ibatan olori alufa. 

T Nigbati nwọn si mu Wọn duro li arin, 
nwọn bẹ̀re pe, Agbara tabi orukọ wo li ẹnyin 
fi ṣe eyi? 


IṢE AWỌN APOSTELI. 4, 5 

8Nigbana ni Peteru kún fun Ẹmí Mimé, o 
si wi fun wọn pe, Ẹnyin olori awọn enia, ati 
ẹnyin àgbagbà. 

9 Bi o ba ṣe pe a nwadi wa loni niti iṣẹ rere 
ti a ṣe lara abirùn na, bi a ti ṣe mu ọkunrin yi 
laradá; 

10 Ki eyi ki o yé gbogbo nyin ati gbogbo 
enia Israeli pe, li orukọ Jesu Kristi ti Nasareti, 
ti ẹnyin kàn mọ agbelebu, ti Ọlọrun gbé dide 
kuro ninu okú, nipa rẹ̀ li ọkunrin yi fi duro 
niwaju nyin ni dida ara ṣaṣa. 

tI Eyi li okuta ti a ti ọwọ ẹnyin ọmọle kò 
silẹ, ti o si di pàtaki igun ile. 

12 Kò si si igbala lọdọ ẹlomiran: nitori kò si 
orukọ miran labẹ ọrun ti a fifunni ninu enia, 
nipa eyiti a le fi gbà wa là. 

13 Nigbati nwọn si kiyesi igboiya Peteru 
on Johannu, ti nwọn si mò pe, alaikẹkọ ati 
òpe enia ni nwọn, ẹnu yà wọn; nwọn si woye 
Wọn pe, nwọn a ti ma ba Jesu gbé. 

14 Nigbati nwọn si nwò ọkunrin na ti a mu 
larada, ti o ba wọn duro, nwọn kò ri nkan wi si i. 

15 Ṣugbọn nigbati nwọn si paṣẹ pe ki nwọn 
jade kuro ni igbimọ, nwọn ba ara wọn gbẹ̀ro, 

16 Wipe, Kili a o ti ṣe awọn ọkunrin wọnyi? ti 
pe iṣẹ àmi ti o daju ti ọwé wọn ṣe, o hàn 
gbangba fun gbogbo awọn ti ngbé Jerusalemu; 
awa kò si le sẹ ẹ. 

17 Ṣugbọn ki o má bà tàn kalẹ siwaju mọ 
lárin awọn enia, ẹ jẹ ki a kìlọ fun wọn pe, lati 
isisiyi lọ ki nwọn ki o máṣe fi orukọ yi sọrọ 
fun ẹnikẹni mQ. 

18 Nigbati nwọn si pẹ wọn, nwọn paṣẹ fun 
Wọn, ki nwọn máṣe sòrọ rara, bẹni ki nwọn 
máṣe kẹ̀ni li orukọ Jesu mQ. 

193 Ṣugbọn Peteru on Johannu dahùn, nwọn 
si wi fun wọn pe, Bi o ba tẹ li oju Ọlọrun lati 
gb ti nyin jù ti Ọlọrun lọ, ẹ gbà a rò, 

20 Awa kò sá le ṣaima sọ ohun ti awa ti ri, ti 
a si ti gbé. 

21 Nigbati nwọn si kìlọ fun wọn si i, nwọn 
jọwọ wọn lọwọ lọ, nigbati nwọn kò ti ri nkan ti 
nwọn iba fi jẹ wọn ni ìya, nitori awọn enia: 
nitori gbogbo wọn ni nyìn Ọlọrun logo fun 
ohun ti a ṣe. 

22 Nitori ọkunrin na jù ẹni—ogoji ọdún lọ, 
lara ẹniti a ṣe iṣẹ àmi dida ara yi. 

23 TINigbati nwọn si jọwọ wọn lọwọ lọ, 
nwọn lọ sọdọ awọn ẹgbẹ wọn, nwọn si 
ròhin ohun gbogbo ti awọn olori alufa ati 
awọn agbàgba sọ fun wọn. 

24 Nigbati nwọn si gbQ, nwọn fi ọkàn kan 
gbé ohùn wọn soke si Ọlọrun nwọn si wipe, 


786 


Oluwa, ìwọ ti o da ọrun on aiye, ati okun, ati 
ohun gbogbo ti mbẹ ninu wọn: 

25 Iwọ nipa Ẹmi Mimé ti o ti ẹnu Dafidi 
baba wa iranṣẹ rẹ wipe, Éṣe ti awọn keferi fi 
mbinu, ati ti awọn enia ngbero ohun asan? 

26 Awọn ọba aiye dide, ati awọn ijoye kò 
ara wọn jọ si Oluwa, ati si Kristi rẹ̀; 

27 Nitôtọ sá ni, si Jesu Ọmọ mimò rẹ, ẹniti 
iwọ ti fi oréro yàn, ati Herodu, ati Pontiu 
Pilatu, pẹlu awọn keferi, ati awọn enia Israeli 
pejọ si, 

28 Iati ṣe ohunkohun ti ọwọ rẹ ati imọ rẹ ti 
pinnu ṣaju pe yio ṣẹ. 

29 Njẹ nisisiyi, Oluwa, kiyesi ikilọ wọn: ki o 
si fifun awọn ọmọ—ọdọ rẹ lati má fi igboiya 
gbogbo sọ òrọ rẹ. 

30 Ki iwọ si fi ninà ọwọ rẹ ṣe dida ara, ati ki 
iṣẹ àmi ati iṣẹ iyanu ki o má ṣe li orukọ Jesu 
Ọmọ mim rẹ. 

31 NINigbati nwọn gbadura tan, ibi ti nwọn 
gbé pejọ si mi titi; gbogbo wọn si kún fun Ẹmí 

32 Ijọ awọn ti o gbagbọ si wà li ọkàn kan ati 
inu kan: kò si si ẹnikan ti o pé ohun kan ninu 
ohun ini rẹ̀ ni ti ara rẹ̀: ṣugbọn gbogbo nwọn 
ni gbogbo nkan ṣọkan. 

33 Agbara nla li awọn aposteli si fi njẹri 
ajinde Jesu Oluwa; ore—ọfẹ pipọ si wà lori 
gbogbo wọn. 

34 Nitori kò si ẹnikan ninu wọn ti o ṣe alai— 
ni: nitori iye awọn ti o ni ilẹ tabi ile tà wọn, 
nwọn si mu owo ohun ti nwọn tà wá. 

35 Nwọn si fi i lelẹ li ẹsẹ awọn aposteli: 
nwọn si npín fun olukuluku, gẹgẹ bi o ti ṣe 
alaini si. 

36 Ati Josefu, ti a ti ọwọ awọn aposteli sọ 
apele. rẹ̀ ni Bamaba (itumọ. eyi ti ijẹ 
Ọmọ-Itùnu), ẹ̀ya Lefi, ati ara Kipru. 

37 O ni ilẹ kan, o tà a, o mu owo rẹ̀ wá, o si 
fi i lelẹ li ẹsẹ awọn aposteli. 


1ṢUGBỌN ọkunrin kan ti a npẹ̀ ni 
Anania, pẹlu Safira aya rẹ̀, tà ilẹ iní kan. 

20 si yàn apakan pamQ ninu owo na, aya rẹ̀ 
ba a mò ọ pò, o si mu apakan rẹ̀ wá, o si fi i 
lelẹ li ẹsẹ awọn aposteli. 

3Ṣugbọn Peteru wipe, Ananla, Éṣe ti Satani 
fi kún ọ li ọkàn lati ṣeke si Ẹmí Mim, ti iwọ 
si fi yàn apakan pamQ ninu owo ilẹ na? 

4 Nigbati o wà nibẹ, tirẹ ki iṣe? nigbati a si 
ta a tan, kò ha wà ni ikawọ ara rẹ? Eha ti ṣe ti 
iwọ fi rò kini yi li ọkàn rẹ? enia ki iwọ ṣeke si 
bikoṣe si Ọlọrun. 


787 


5 Nigbati Anania si gbẹ òrọ wọnyi, o ṣubu 
lulẹ, o si kú: ẹ̀ru nla si ba gbogbo awọn ti o gbẹ. 

6 Awọn ọdọmọkunrin si dide, nwọn dì i, 
nwọn si gbé e jade, nwọn si sin i. 

TO si to bi ìwọn Wakati mẹta, aya rẹ̀ laimò 
ohun ti o ti ṣe, o wọle. 

8 Peteru si da a lohùn pe, Wi fun mi, bi iye 
bayi li ẹnyin tà ilẹ na? O si wipe, L6tọ iye bẹ ni. 

8 Peteru si wi fun u pe, Éṣe ti ẹnyin fohùn 
ṣọkan lati dán Ẹmi Oluwa Wò? Wò o, ẹsẹ 
awọn ti o sinkú ọkọ rẹ mbẹ li ẹnu òna, nwọn 
o si gbé ọ jade. 

10 O si ṣubu lulẹ li ẹsẹ rẹ̀ lojukanna, o si kú: 
awọn ọdọmọkunrin si wọle, nwọn bá a o kú, 
nwọn si gbé e jade, nwọn sin i lẹba ọkọ rẹ̀. 

11 Ẹru nla si ba gbogbo ijọ, ati gbogbo awọn 
ti o gbé nkan wọnyi. 

12 TA si ti ọwọ awọn aposteli ṣe iṣẹ àmi ati 
iṣẹ iyanu pipọ lárin awọn enia: gbogbo wọn si 
fi ọkàn kan Wà ni iloro Solomoni. 

13 Ninu awọn iyokù ẹnikan kò daṣà ati dapọ 
mọ wọn: ṣugbọn enia nkòkiki wọn. 

14 A si nyàn awọn ti o gbà Oluwa gbọ kun 
wọn si i, ati ọkunrin ati obinrin; 

15 Tobẹ ti nwọn ngbé awọn abirùn jade si 
igboro, ti nwọn ntẹ wọn si ori akete ati ohun 
ibirọgbọku, pe bi Peteru ba nkọja ki ojiji rẹ̀ 
tilẹ le ṣijibò omiran ninu wọn. 

16 Ọpọ enia si ko ara wọn jọ lati awọn ilu ti 
o yi Jerusalemu ka, nwọn nmu awọn abirùn 
Wá, ati awọn ti ara kan fun ẹmi aimQ: a si ṣe 
dida ara olukuluku wọn. 

1?! qiṢugbọn olori alufa dide, ti on ti gbogbo 
awọn ti nwọn wà lọdọ rẹ̀ (ti iṣe ẹya ti awọn 
Sadusi), nwọn si kún fun owu. 

18 Nwọn si nawQ mu awọn aposteli, nwọn 
si fi wọn sinu tubu. 

19 Ṣugbọn angẹli Oluwa ṣí ilẹkun tubu li 
oru; nigbati o si mu wọn jade, o Wipe, 

20 FẸ lọ, ẹ duro, ki ẹ si má sọ gbogbo òrọ iye 
yi fun awọn enia ni tẹmpili. 

21 Nigbati nwọn si gbé yi, nwọn wò tẹmpili 
lọ ni kutukutu, nwọn si nkéni. Ṣugbọn olori 
alufa de, ati awọn ti mbẹ lọdọ rẹ̀, nwọn si pẹ̀ 
apejọ igbimọ, ati gbogbo awọn agbàgba awọn 
ọmọ Israeli, nwọn si ranṣẹ si ile tubu lati mu 
wọn wá. 

22 Ṣugbọn nigbati awọn onṣẹ de ibẹ̀, nwọn 
kò si ri wọn ninu tubu, nwọn pada wá, nwọn 
si sọ pe, 

23 Awa bá ile tubu o sé pinpin, ati awọn 
oluṣọ duro lode niwaju ilẹkun: ṣugbọn nigbati 
awa ṣílẹkun, awa kò bá ẹnikan ninu tubu. 


ISE AWỌN APOSTELI. 5 
24 Nigbati olori ẹṣé tẹmpili ati awọn olori 
alufa si gbé òrọ wọnyi, nwọn damu nitori 
wọn pe, nibo li eyi ô yọri si. 

25 Nigbana li ẹnikan de, o Wi fun wọn pe, 
Wo o, awọn ọkunrin ti ẹnyin fi sinu tubu wà 
ni tẹmpili, nwọn duro nwọn si nkọ awọn 
enia. 

26 Nigbana li olori ẹṣé lọ pẹlu awọn onṣẹ, o 
si mu wọn wá kì iṣe pẹlu ipa: nitoriti nwọn 
bẹ̀ru awọn enia, ki a má ba sọ wọn li okuta. 

27 Nigbati nwọn si mu wọn de, nwọn mu 
wọn duro niwaju ajọ igbimọ; olori alufa si bi 
Wọn l€re, 

28 Wipe, Awa kò ti kìlọ fun nyin gidigidi pe, 
ki ẹ maṣe fi orukọ yi kọni mQ? si wo o, ẹnyin 
ti fi ẹké nyin kún Jerusalemu, ẹ si npete ati 
mu ẹ̀jẹ ọkunrin yi wá si ori wa. 

28 TíṢugbọn Peteru ati awọn aposteli dahùn, 
nwọn si wipe, Awa kò gbọdọ má gbQ ti Ọlọ— 
run jù ti enia lọ. 

30 Ọlọrun awọn baba wa ji Jesu dide, ẹniti 
ẹnyin pa, tí ẹnyin si gbe ké sori igi. 

31 On li Ọlọrun fi ọwé ọtún rẹ̀ gbéga lati jẹ 
Ọmọ alade ati Olugbala, lati fi iron upiWada 
fun Israeli, ati idariji ẹ̀ṣẹ. 

32 Awa si li ẹlẹri nkan wọnyi; ati Ẹmi Mim 
pẹlu, ti Ọlọrun fifun awọn ti o gbọ tirẹ̀. 

33 TIṢugbọn nigbati nwọn gbé eyi, àiya wọn 
gbà ọgbẹ de inu, nwọn gbẹ̀ro ati pa wọn. 

34 Ṣugbọn ọkan ninu ajọ igbimọ, ti a npẹ̀ ni 
Gamalieli, Farisi ati amofin, ti o ni iyìn gidigi— 
di lọdọ gbogbo enia, o dide duro, o ni ki a mu 
awọn aposteli bì sẹhin diẹ; 

350 si wi fun wọn pe, Ẹnyin ọkunrin Is— 
raeli, ẹ kiyesi ara nyin li ohun ti ẹnyin npete 
ati ṣe si awọn ọkunrin wọnyi. 

36 Nitori ṣaju ọjọ wọnyi ni Teuda dide, o 
nwipe ẹni nla kan li on; ẹniti ìwọn irinwo 
ọkunrin gbatì: ẹniti a pa; ati gbogbo iye awọn 
ti o gbà tirẹ̀, a tú wọn ká, a si sọ wọn di asan. 

37 Lẹhin ọkunrin yi ni Juda ti Galili dide 
lakoko kikà enia, o si fà enia pipọ lẹhin rẹ̀: on 
pẹlu ṣegbé; ati gbogbo iye awọn ti o gbà tirẹ̀, a 
fọn wọn ká. 

38 Njẹ emi wi fun nyin nisisiyi, Ẹ gafara fun 
awọn ọkunrin wọnyi, ki ẹ si jọwọ Wọn jẹ: 
nitori bi ìmọ tabi iṣẹ yi ba jẹ ti enia, a o bì i 
ṣubu: 

398 Ṣugbọn bi ti Ọlọrun ba ni, ẹnyin kì yio le 
bì i ṣubu; ki o ma ba jẹ pe, a ri nyin ẹ mba 
Ọlọrun jà. 

40 Nwọn si tẹ̀ si tirẹ̀: nigbati nwọn si pẹ̀ 
awọn aposteli wọle, nwọn lù wọn, nwọn si 


IṢE AWỌN APOSTELI 5—7 
kìlọ fun wọn pe, ki nwọn ki o máṣe sòrọ li 
orukọ Jesu mẹ̀, nwọn si jọwọ wọn lọwọ lọ. 

m qNitorina nwọn si lọ kuro niwaju ajọ 
igbimọ: nwọn nyò nitori ti a kà wọn yẹ si ìya 
ijẹ nitori orukọ rẹ̀. 

42 Ati li ojojumô ni tẹmpili ati ni ile, nwọn 
kò dẹkun ikni, ati lati wasu Jesu Kristi. 

Ô NJẸ li ọjọ wọnni, nigbati iye awọn 

ọmọ-ẹhin npò si i, ikùn—sinu wà ninu 
awọn Hellene si awọn Heberu, nitoriti a nṣe 
igbagbé awọn opô wọn ni ipinfunni ojojumQô. 

Awọn. mejila si pẹ̀, ọpọlọpọ. awọn 
ọmọ-ẹhin jò sọdọ, nwọn wipe, Kò yẹ ti awa 
iba fi ẹrọ Ọlọrun silẹ, ki a si má ṣe iranṣẹ ta— 
bili. 

3 Nitorina, ará, ẹ wo ọkunrin meje ninu 
nyin, olorukọ rere, ẹniti o kún fun Ẹmí MimQ 
ati fun ọgbén, ẹniti awa iba yàn si iṣẹ yi. 

4 Ṣugbọn awa o duro ṣinṣin ninu adura 
igbà, ati ninu iṣẹ iranṣẹ ẹrọ na. 

5 LÒrọ na si tẹ loju gbogbo ijọ: nwọn si yàn 
Stefanu, ọkunrin ti o kún fun igbagbo ati fun 
Ẹmí Mim, ati Filippi ati Prokoru, ati Nika— 
noru, ati Timoni, ati Parmena, ati Nikola ala— 
Wọṣe Ju ara Antioku: 

6 Ẹniti nwọn mu duro niwaju awọn aposteli: 
nigbati nwọn si gbadura, nwọn fi ọwọ le wọn. 

T Ọrọ Ọlọrun si gbilẹ; iye awọn ọmọ-ẹhin 
si pọ si i gidigidi ni Jerusalemu; òpọ ninu ẹgbẹ 
awọn alufa si fetisi ti igbagbọ na. 

B Ati Stefanu, ti o kún fun ore—ọfẹ ati agbara, 
o ṣe iṣẹ iyanu, ati iṣẹ ami nla lárin awọn enia. 

9 Ṣugbọn awọn kan dide ninu awọn ti si— 
nagogu, ti a npe ni ti awọn Libertine, ati ti ara 
Kirene, ati ti ara Aleksandria, ati ninu awọn 
ara Kilikia, ati ti Asia nwọn mba Stefanu jiyàn. 

10 Nwọn kò si le kò ọgbọn ati ẹmí ti o fi 
nsọrọ loju. 

tir Nigbana ni nwọn bẹ̀ abẹtẹlẹ. awọn 
ọkunrin, ti nwọn nwipe, Awa gbQ ọkunrin yi 
nsọ ọrọ—odi si Mose ati si Ọlọrun. 

12Nwọn si rú awọn enia soke, ati awọn 
àgbagba, ati awọn akọwe, nwọn dide si i, 
nwọn gbá a mu, nwọn mu u wá si ajọ igbimọ. 

13 N Nwọn si mu awọn ẹlẹri eke wá, ti nwọn 
Wipe, ọkunrin yi kò simi lati sọ òrọ—òdi si ibi 
mimẹ̀ yi, ati si ofin: 

14 Nitori awa gbọ o wipe, Jesu ti Nasareti yi 
yio fẹ ibi yi, yio si pa iṣe ti Mose fifun wa dà. 

15 Ati gbogbo awọn ti o si joko ni ajọ 
igbimọ tẹjumọ ọ, nwọn nwò oju rẹ̀ bi ẹnipe 
oju angẹli. 


788 


7 1NIGBANA li olori alufa wipe, Nkan 
wọnyi ha ri bẹ bi? 

2On si wipe, Alàgba, ará, ati baba, ẹ 
fetisilẹ̀; Ọlọrun ogo fi ara hàn fun Abrahamu 
baba wa, nigbati o wà ni Mesopotamia, ki o to 
ṣe atipo ni Harani, 

30 si wi fun u pe, Jade kuro ni ilẹ rẹ, ati lọdọ 
awọn ibatan rẹ, ki o si wá si ilẹ ti emi ô fi hàn ọ. 

4 Nigbana li o jade kuro ni ilẹ awọn ara 
Kaldea, o si ṣe atipo ni Harani: lẹhin igbati 
baba rẹ̀ kú, Ọlọrun mu u ṣipo pada wá si ilẹ 
yi, nibiti ẹnyin ngbé nisisiyi. 

5 Kò si fun u ni ini kan, ani to bi ẹsẹ ilẹ kan; 
ṣugbọn o leri pe, on ô fi i fun u ni ilẹ—nini, ati 
fun awọn irú-—ọmọ rẹ̀ lẹhin rẹ̀, nigbati kò ti ili 
ọmọ. 

6 Ọlọrun si sọ bayi pe, irú—ọmọ rẹ̀ yio ṣe 
atipo ni ilẹ àjeji; nwọn ô si sọ wọn di ẹru, 
nwọn o si pọn wọn loju ni irinwo ọdún. 

T Ọlọrun wipe, Orilẹ—ẹ̀de na ti nwọn o ṣe 
ẹrú fun, li emi ô da lẹjọ: lẹhin na ni nwọn o si 
Jade kuro, nwọn o si wá sìn mi nihinyi. 

80 si fun u ni majẹmu ikọlà: bẹli Abraha— 
mu bí Isaaki, o kọ ọ ni ilà ni ijọ kẹjọ; Isaaki 
si bí Jakọbu; Jakọbu si bi awọn baba nla me— 
jila. 

3 Awọn baba nla si ṣe ilara Josefu, nwọn si 
tà a si Egipti: ṣugbọn Ọlọrun wà pẹlu rẹ̀. 

10 O si yọ ọ kuro ninu ipọnju rẹ̀ gbogbo, o si 
fun u li ojurere ati ọgbọn li oju Farao ọba 
Egipti; on si fi i jẹ balẹ Egipti ati gbogbo ile rẹ̀. 

ti Iyan kan si wá imu ni gbogbo ilẹ Egipti 
ati ni Kenaani, ati ipọnju pipọ: awọn baba wa 
kò si ri onjẹ. 

12 Ṣugbọn nigbati Jakọbu gbẹ pe alikama 
mbẹ ni Egipti, o rán awọn baba wa lọ lẹrin— 
kini. 

13 Ati nigba keji Josefu fi ara rẹ̀ hàn fun 
awọn arakunrin rẹ̀; a si fi awọn ará Josefu hàn 
fun Farao. 

14 Josefu si ranṣẹ, o si pẹ Jakọbu baba rẹ̀, ati 
gbogbo awọn ibatan rẹ̀ sọdọ rẹ̀, arundilọgọrin 
ọkàn. 

15 Jakọbu si sọkalẹ lọ si Egipti, o si kú, on 
ati awọn baba wa, 

16 A si gbe wọn lọ si Sikemu, a si t€ wọn 
sinu ibojì ti Abrahamu rà ni iye—owo fadaka 
lọwọ awọn ọmọ Emoru baba Sikemu. 

17? Ṣugbọn bi akokò ileri ti Oluwa ṣe fun 
Abrahamu ti kù si dẹ̀dẹ, awọn enia na nrú, 
nwọn si nrẹ̀ ni Egipti, 

18 Titi ọba miran fi jẹ lori Egipti ti kò mọ 
Josefu. 


789 


19 On na li o ṣe àrekerekẹ̀ si awọn ibatan 
wa, nwọn si hùwa buburu si awọn baba wa, 
tobẹ ti nwọn fi já awọn ọmọ—ọwọ wọn kuro 
lọwọ wọn nitori ki nwọn ki o máṣe yò. 

20 Li akokò na li a bi Mose, ẹniti o li ẹwà 
pipọ, ti nwọn si bẹ li oṣù mẹta ni ile baba rẹ̀: 

21 Nigbati nwọn si gbe e sọnù, ọmọbinrin 
Farao he e, o si tẹ ọ dàgba li ọmọ ara rẹ̀. 

22 A si kẹ Mose ni gbogbo ọgbọn ará Egipti, 
o si pò li òrọ ati ni iṣe. 

23 Nigbati o si di ẹni iwọn ogoji ọdún, o sọ 
si i lọkan lati lọ ibẹ̀ awọn ọmọ Israeli ará rẹ̀ 
Wò. 

24 Nigbati o si ri ọkan ninu wọn ti a njẹ ni 
ìya, o gbejà rẹ̀, o gbẹsan ẹniti nwọn njẹ ni ìya, 
o si lu ara Egipti na pa: 

25 O si ṣebi awọn ará on mò bi Ọlọrun yio ti 
ti ọwẹ on gbà wọn: ṣugbọn nwọn kò mò. 

26 O si di ijọ keji o yọ si wọn bi nwọn ti njà, 
on iba si parl rẹ̀ fun wọn, o wipe, Alàgba, ará 
li ẹnyin; eṣe ti ẹnyin fi nṣe ohun ti kò t6 si ara 
nyin? 

27 Ṣugbọn ẹniti o finran si ẹnikeji rẹ̀ tì i 
kuro, o wipe, Tali o fi ọ jẹ olori ati onidajọ wa? 

28 Iwọ nfẹ pa mi gẹgẹ bi o ti pa ará Egipti 
laná? 

29 Mose si sá nitori òrọ yi, o si wa ṣe atipo 
ni ilẹ Midiani, nibiti o gbé bí ọmọ meji. 

30 Nigbati ogoji ọdún si pé, angẹli Oluwa 
farahàn a ni ijù, li òke Sinai, ninu ọwọ iná ni 
igbẹ. 
31 Nigbati Mose si ri i, ẹnu yà a si iran na: 
nigbati o si sunmọ ọ lati wò o fín, ohùn 
Oluwa kọ si i, 

32 Wipe, Emi li Ọlọrun awọn baba rẹ, Ọlọ— 
run Abrahamu, ati Ọlọrun Isaaki, ati Ọlọrun 
Jakọbu. Mose si warìri, kò si daṣa lati wò o 
mẹ. 

33 Oluwa si wi fun u pe, TÚ bata rẹ kuro li 
ẹsẹ rẹ: nitorl ibi ti iwọ gbé duro nì ilẹ mim ni. 

34 Ni riri mo ti ri ipọnju awọn enia mi ti 
mbẹ ni Egipti, mo si ti gbẹ gbigbin wọn, mo si 
sọkalẹ wá lati gbà wọn. Wá nisisiyi, emi o si 
rán ọ lọ si Egipti. 

35 Mose na yi ti nwọn kò, wipe, Tali o fi ọ jẹ 
olori ati onidajọ? on na li Ọlọrun rán lọ lati 
ọwéẹ̀ angẹli, ti o farahàn a ni igbé, lati ṣe olori 
ati oludande. 

36 On li o mu wọn jade, lẹhin igbati o ṣe iṣẹ 
iyanu ati iṣẹ àmi ni ilẹ Egipti, ati li Okun 
pupa, ati li aginjù li ogoji ọdún. 

37 TEyi ni Mose na ti o wi fun awọn ọmọ 
Israeli pe, Woli kan li Oluwa Ọlọrun nyin yio 


IṢE AWỌN APOSTELI. 7 


gbé dide fun nyin ninu awọn arakunrin nyin, 
bi emi; on ni ki ẹ gbé tirẹ. 

38 Eyi na li ẹniti o wà ninu ijọ ni ijù pẹlu 
angẹli na ti o ba a sòrọ li òke Sinai, ati pẹlu 
awọn baba wa: ẹniti o gbà òrọ ìye lati fifun 
Wa: 

39 Ẹniti awọn baba wa kò fẹ gbé tirẹ, 
ṣugbọn nwọn tì i kuro lọdọ wọn, nwọn si 
yipada li ọkàn wọn si Egipti; 

40 Nwọn wi fun Aaroni pe, Dà oriṣa fun Wa 
ti yio ma tòna ṣaju wa: nitori bi o ṣe ti Mose yi 
ti o mu wa ti ilẹ Egipti jade wá, a kò mò ohun 
ti o ṣe e. 

41 Nwọn si yá ere ẹgbòrọ malu ni ijọ wọn— 
ni, nwọn si rubọ si ere na, nwọn si nyò ninu 
iṣẹ ọwọ ara wọn. 

42 Ọlọrun si pada, o fi wọn silẹ lati má sìn 
ogun ọrun; bi a ti kọ ọ ninu iwe awọn woli 
pe, Ẹnyin ara ile Israeli, ẹnyin ha mu ẹran ti 
a pa ati ẹbọ fun mi wá bi li ogoji ọdun ni iju? 

43Ẹnyin si tẹwọgbà agọ Moloku, ati irawọ 
oriṣa Remfani, aworan ti ẹnyin ṣe lati má bọ 
wọn: emi ô si kô nyin lọ rekọja Babiloni. 

44 Awọn baba wa ni agọ ẹri ni ijù, bi ẹniti o 
ba Mose sọrọ ti paṣẹ pe, ki o ṣe e gẹgẹ bi 
apẹrẹ ti o ti ri; 

45 Ti awọn baba wa ti o tẹle wọn si mu ba 
Joṣua wá si ilẹ—ini awọn Keferi, ti Ọlọrun lé 
jade kuro niwaju awọn baba wa, titi di ọjọ 
Dafidi; 

46 Ẹniti o ri ojurere niwaju Ọlọrun, ti o si 
tọrọ lati ri ibugbe fun Ọlọrun Jakọbu. 

47 Ṣugbọn Solomoni kẹ̀ ile fun u. 

48 Ṣugbọn Ọgá—ogo kì igbé ile ti a fi ọwọ 
ké; gẹgẹ bi woli ti wipe, 

49 Ọrun ni itẹ mi, aiye si li apoti itisẹ mi: 
irú ile kili ẹnyin o kẹ fun mi? li Oluwa wi; 
tabi ibo ni ibi isimi mi? 

50 Ọwẹ mi kẹ̀ ha ṣe gbogbo nkan wọnyi? 

51 Ẹnyin ọlọrùn-—lile ati alaikọla àiya on 
etí, nigba-gbogbo li ẹnyin ima dẹ̀na Ẹmí 
Mim: gẹgẹ bi awọn baba nyin, bẹli ẹnyin. 

52 Tani ninu awọn woli ti awọn baba nyin 
kò ṣe inunibini si? nwọn si ti pa awọn ti o ti 
nsọ asọtẹlẹ ti wíwa Ẹni Olòôtọ nì; ẹniti ẹnyin 
si ti di olufihàn ati olupa: 

53 Ẹnyin ti o gbà ofin, gẹgẹ bi ilana awọn 
angẹli, ti ẹ kò si pa a mọ. 

54 JINigbati nwọn si gbọ nkan wọnyi, àiya 
wọn gbọgbé de inu, nwọn si pahin si i keke. 

55 Ṣugbọn on kún fun Ẹmí Mimẹ, o tẹjumẹ 
ọrun, o si ri ogo Ọlọrun, ati Jesu nduro li ọwẹ 
ọtún Ọlọrun. 


IṢE AWỌN APOSTELI 7, 8 

56 O si wipe, Wò o, mo ri ọrun ṣí silẹ, ati 
Ọmọ-enia nduro li ọwọ ọtún Ọlọrun. 

SI Nigbana ni nwọn kigbe li ohùn rara, 
nwọn si dì eti wọn, nwọn si fi ọkàn kan rẹ̀ lù u, 

58 Nwọn si WỌ ọ sẹhin ode ilu, nwọn sọ ọ lí 
okuta: awọn ẹlẹri si fi aṣọ wọn lelẹ li ẹsẹ 
ọmọkunrin kan ti a npẹ̀ ni Saulu. 

58 Nwọn sọ Stefanu li okuta, o si nképe 
Oluwa wipe, Jesu Oluwa, gbà ẹmí mi. 

600 si kunlẹ, o kigbe li ohùn rara pe, 
Oluwa, má kà ẹ̀ṣẹ yi si wọn li ọrùn. Nigbati o 
si wi eyi, o sùn. 


1SAULU si li ohùn si ikú rẹ̀. Li akoko na, 
inunibini nla kan dide si ijọ ti o wà ni 
Jerusalemu; a si tú gbogbo wọn kalẹ já 
àgbegbe Judea on Samaria, afi awọn aposteli. 

2 Awọn enia olufọkànsin si dì okú Stefanu, 
nwọn si pohùnrére ẹkún kikan sori rẹ̀. 

3 Ṣugbọn Saulu, o ndà ijọ enia Ọlọrun ru, o 
nwò ojôjúle, o si nmu awọn ọkunrin ati 
obinrin, o si nfi wọn sinu tubu. 

4 Awọn ti nwọn si túka lọ si ibi gbogbo, 
nwọn nwasu òrọ na. 

5 Filippi si sọkalẹ lọ si ilu Samaria, o nwasu 
Kristi fun wọn. 

6 Awọn ijọ enia si fi ọkàn kan fiyesi ohun ti 
Filippi nsọ, nigbati nwọn ngb, ti nwọn si ri 
iṣẹ ami ti o nṣe. 

T Nitori ọpọ ninu awọn ti o ni ẹmi àimẹ̀ ti 
nkigbe lohùn rara, jade wá, ati ọpọ awọn ti 
ẹ̀gba mbajà, ati awọn amQkún, a si ṣe dida ara 
wọn. 

8 Ayò pipọ si wà ni ilu na. 

8 Ṣugbọn ọkunrin kan wà, ti a npé ni Simoni, 
ti iti ima Ṣe oṣô ni ilu na, ti isi ma jẹ ki ẹnu ya 
awọn ara Samaria, a má wipe enia nla kan li on: 

10 Ẹniti gbogbo wọn bọla fun, ati ewe ati 
àgba, nwipe, ọkunrin yi ni agbara Ọlọrun ti a 
npẹ̀ ni Nla. 

ti On ni nwọn si bọlá fun, nitori ọjọ pipẹ li 
o ti nṣe oṣô si wọn. 

12 Ṣugbọn. nigbati nwọn gbà Filippi. gbọ 
ẹniti nwasu ihinrere ti ijọba Ọlọrun, ati orukọ 
Jesu Kristi, a baptisi wọn, ati ọkunrin ati 
obinrin. 

13 Simoni tikararẹ̀ si gbagbọ pẹlu: nigbati a si 
baptisi rẹ̀, o si mba Filippi joko, o nwò iṣẹ àmi 
ati iṣẹ agbara ti nti ọwọ Filippi ṣe, ẹnu si yà a. 

14 Nigbati awọn aposteli ti o wà ni Jerusa— 
lemu si gbẹ pe awọn ara Samaria ti gbà òrọ 
Ọlọrun, nwọn rán Peteru on Johannu si 
Wọn: 


790 


15 Awọn ẹniti o si gbadura fun wọn, nigbati 
nwọn sọkalẹ, ki nwọn ki o le ri Ẹmí MimQ gbà: 

16 Nitori titi o fi di igbana kò ti ibà le 
ẹnikẹni ninu wọn; kìki a baptisi wọn li orukọ 
Jesu Oluwa ni. 

17 Nigbana ni nwọn gbe ọwọ le wọn, nwọn 
si gbà Ẹmi Mim€6. 

16 Nigbati Simoni ri pe nipa gbigbe ọwọ 
leni li a nti ọwọ awọn aposteli fi Ẹmí MimQ 
funni, o fi owo lò wọn. 

190 wipe, Ẹ fun emi na ni agbara yi pẹlu, 
ki ẹnikẹni ti mo ba gbe ọwọ le, ki o le gbà 
Ẹmi Mim. 

20 Ṣugbọn Peteru da a lohùn wipe, Ki owo 
rẹ ṣegbé pẹlu rẹ, nitoriti iwọ rò lati fi owo rà 
ẹ̀bun Ọlọrun. 

21 Iwọ kò ni ipa tabi ipín ninu ẹ̀ràn yi: 
nitori ọkàn rẹ kò ṣe dédé niwaju Ọlọrun. 

22 Nitorina ronupiwada ìwa buburu rẹ yi, kì 
o si gbadura sọdọ Ọlọrun, boya yio dari ete 
ọkàn rẹ jì ọ. 

23 Nitoriti mo woye pe, iwọ wà ninu ikorò 
or6ro, ati ni ìde ẹ̀ṣẹ. 

24 Nigbana ni Simoni dahùn, o si wipe, Ẹ 
gbadura sọdọ Oluwa fun mi, ki ẹ̀kan ninu 
ohun ti ẹnyin ti sọ ki o máṣe ba mi. 

25 Ati awọn nigbati nwọn si ti jẹri, ti nwọn si 
ti sọ ọrọ Oluwa, nwọn pada lọ si Jerusalemu, 
nwọn si wasu ihinrere ni iletò pipọ ti awọn ara 
Samaria. 

26 Angẹli Oluwa si sọ fun Filippi, pe, Dide 
ki o si ma lọ si ìha gusu li ọna ti o ti Jerusale— 
mu lọ si Gasa, ti iṣe ijù. 

27 Nigbati o si dide, o lọ; si kiyesi i, ọkunrin 
kan ara Etiopia, iwẹfa ọlọlá pipọ lọdọ Kandake 
ọbabinrin awọn ara Etiopia, ẹniti iṣe olori 
gbogbo iṣura rẹ̀, ti o si ti wá si Jerusalemu lati 
jọsin, 

28 On si npada lọ, o si joko ninu kẹkẹ rẹ̀, o 
nkà iwe woli Isaiah. 

28 Ẹmi si wi fun Filippi pe, Lọ ki o si da ara 
rẹ pò mẹ kẹkẹ yi. 

30 Filippi si sure lọ, o gbọ, o nkà iwe woli 
Isaiah, o si bi i pe, Ohun ti iwọ nkà nì, o yé ọ? 

310 si dahùn wipe, Yio ha ṣe yé mi, 
bikoṣepe ẹnikan tẹ mi si ọna? O si bẹ̀ Filippi 
ki o gòke wá, ki o si ba on joko. 

32 Ibi iwe—mimQô ti o si nkà na li eyi, A fà a 
bi agutan lọ fun pipa; ati bi ọdọ—agutan iti 
iyadi niwaju olurẹrun rẹ̀, bẹni kò yà ẹnu rẹ̀: 

33 Ni irẹsilẹ rẹ̀ a mu idajọ kuro: tani yio 
sòrọ iran rẹ̀? nitori a gbà ẹmi rẹ̀ kuro li aiye. 

34 Iwẹfa si da Filippi lohùn, o ni, Mo bẹ̀ ọ, 


791 


ti tani woli na sọ òrọ yi? ti ara rẹ̀, tabi ti ẹlo— 
miran? 

35 Filippi si yà ẹnu rẹ̀, o si bẹ̀rẹ lati ibi 
iwe—mimẹQ yi, o si wasu Jesu fun u. 

36 Bi nwọn si ti nlọ li na, nwọn de ibi omi 
kan: iwẹfa na si wipe, Wò o, omi niyi; kili o 
dá mi duro lati baptisi? 

37 Filippi si wipe, Bi iwọ ba gbagbọ tọkan— 
tọkan, a le baptisi rẹ. O si dahùn o ni, Mo 
gbagbé pe Jesu Kristi, Ọmọ Ọlọrun ni. 

38 O si paṣẹ ki kẹkẹ duro jẹ: awọn mejeji si 
sọkalẹ lọ sinu omi, ati Filippi ati iwẹfa; o si 
baptisi rẹ̀. 

38 Nigbati nwọn si jade kuro ninu omi, Ẹmí 
Oluwa ta Filippi pá, iwẹfa kò si ri i m€: 
nitoriti o mbá òna rẹ̀ lọ, o nyọ. 

40 Ni Asotu li a si ri Filippi; bi o si ti nkọja 
lọ, o nwasu ihinrere ni gbogbo ilu, titi o fi de 


Kesarea. 

9 1ṢUGBỌN Saulu, o nmí ẹmi ikilọ ati 
pipa sibẹ si awọn ọmọ—ẹhin Oluwa, o tò 

olori alufa lọ; 

2O bére iwe lọwọ rẹ̀ si Damasku si awọn 
sinagogu pe, bi on ba ri ẹnikẹni ti mbẹ li Ọna 
yi, iba ṣe ọkunrín, tabi obinrin, ki on le mu 
wọn ni didẹ̀ wá si Jerusalemu. 

3O si ṣe, bi o ti nlọ, o si sunmọ Damasku: 
lojijì lati ọrun wá, imọlẹ si mọlẹ yi i ka: 

40 si ṣubu lulẹ, o gb6 oh(in ti o nfò si i pe, 
Saulu, Saulu, éṣe ti iwọ fi nṣe inunibini si mi? 

BO si wipe, Iwọ tani, Oluwa? Oluwa si 
wipe, Emi Jesu ni, ẹniti iwọ nṣe inunibini si: 
ohun irora ni fun ọ lati tapá si ẹgún. 

6 O si nwarìrí, ẹnu si yà a, o ni, Oluwa, kini 
iwọ nfẹ ki emi ki o ṣe? Oluwa si wi fun u pe, 
Dide, ki o si lọ si ilu na, a o sọ fun ọ li ohun ti 
iwọ o ṣe. 

T Awọn ọkunrin ti nwọn si mba a re àjo 
duro, kẹkẹ pa mẹ wọn li ẹnu, nwọn gbẹ 
ohùn na, ṣugbọn nwọn kò ri ẹnikan. 

8 Saulu si dide ni ilẹ; nigbati oju rẹ̀ si là kò ri 
ohunkan: ṣugbọn nwọn fà a li ọwé, nwọn si 
mu u Wá si Damasku. 

sO si gbé ijọ mẹta li airiran, kò si jẹ, bẹni 
kò si mu. 

10 TjỌmọ-—ẹhin kan si wà ni Damasku, ti a 
npe ni Anania; Oluwa si wi fun u li ojuran pe, 
Anania. O si wipe, Wò o, emi niyi, Oluwa. 

ti Oluwa si wi fun u pe, Dide, ki o si lọ si 
ita ti a npẹ̀ ni Ọgánran, ki o si bẹ̀re ẹniti a npẹ̀ 
ni Saulu, ara Tarsu, ni ile Juda: sá wo o, o 
ngbadura. 


IṢE AWỌN APOSTELI 8, 9 
12 On si ti ri ọkunrin kan li ojuran ti a npe 
ni Anania o wọle, o si fi ọwẹ le e, ki o le riran. 

13 Anania si dahùn wipe, Oluwa, mo ti 
gburô ọkunrin yi lọdọ òpọ enia, gbogbo 
buburu ti o ṣe si awọn enia mim. rẹ ni 
Jerusalemu. 

14 O si gbá aṣẹ lati ọdọ awọn olori alufa wá 
si ihinyi, lati d gbogbo awọn ti npẹ̀ orukọ rẹ. 

15 Ṣugbọn Oluwa wi fun u pe, Ma lọ: nitori 
ohun elo àyo li on jẹ fun mi, lati gbe orukọ mi 
lọ si iwaju awọn Keferi, ati awọn ọba, ati 
awọn ọmọ Israeli: 

16 Nitori emi o fi gbogbo ìya ti kò le ṣaijẹ 
nitori orukọ mi han a. 

17 Anania si lọ, o si wò ile na; nigbati o si fi 
ọwé rẹ̀ le e, o ni, Saulu Arakunrin, Oluwa li o 
rán mi, Jesu ti o fi ara hàn ọ li Òna ti iwọ ba Wá, 
ki iwọ ki o le riran, ki o si kún fun Ẹmí Mim6. 

18 Lojukanna nkan si bọ kuro li oju rẹ̀ bi 
ipẹpé: o si riran; o si dide, a si baptisi rẹ̀. 

19 Nigbati o si jẹun, ara rẹ̀ mokun: Saulu si 
wà pẹlu awọn ọmọ-ẹhin ni Damasku ni ijọ 
melokan. 

20 Lojukanna o si nwasu Kristi ninu awọn 
sinagogu pe, Ọmọ Ọlọrun li on iṣe. 

21 Ẹnu si yà gbogbo awọn ti o ngb6, nwọn 
si wipe, Ẹniti o ti foro awọn ti npe orukọ yi ni 
Jerusalemu kọ li eyi, ti o si ti itori na Wá si 
ihinyi, lati mu wọn ni didẹ̀ lọ sọdọ awọn olori 
alufa? 

22 Ṣugbọn Saulu npò si i li agbara o si 
ndamu awọn Ju ti o ngbe Damasku, o nfi hàn 
pe, eyi ni Kristi na. 

23 Lẹhin igbati ọjọ pipọ kọja, awọn Ju 
ngbìmọ lati pa a: 

24 Ṣugbọn ìdìitẹ̀ wọn di mimò fun Saulu. 
Nwọn si nṣọ ẹnu—bode pẹlu li ọsán ati li oru 
lati pa a. 

25 Ṣugbọn awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀ mu u lì oru, 
nwọn si sò ọ kalẹ lara odi ninu agbòn. 

26 Nigbati Saulu si de Jerusalemu, o pete ati 
da ara rẹ̀ pò mọ awọn ọmọ-ẹhin: gbogbo 
nwọn si bẹ̀ru rẹ̀, nitori nwọn kò gbagbQ pe 
ọmọ-ẹhin kan ni. 

27 Ṣugbọn Barnaba mu u, o si sìn i lọ sọdọ 
awọn aposteli, o si sọ fun awọn bi o ti ri 
Oluwa li òna, ati pe o ti ba a sọrọ, ati bi o ti fi 
igboiya wasu ni Damasku li orukọ Jesu. 

28 O si wà pẹlu wọn, o nwọle o si njade ni 
Jerusalemu. 

28 O si nfi igboiya sòrọ li orukọ Jesu Oluwa, 
o nsọrọ lòdi si awọn ara Hellene, o si njà wọn 
niyàn: ṣugbọn nwọn npete ati pa a. 


IṢE AWỌN APOSTELI. 9, 10 

30 Nigbati awọn arakunrin si mò, nwọn mu 
u sọkalẹ lọ si Kesarea, nwọn si rán a lọ si Tarsu. 

31 Nigbana ni ijọ Wà li alafia yi gbogbo 
Judea ká ati ni Galili ati ni Samaria, nwọn 
nfẹsẹmulẹ; nwọn nrìn ni ìbẹru Oluwa, ati ni 
itunu Ẹmí Mim€é, nwọn npò si i. 

321JO si ṣe, bi Peteru ti nkọja nlà ẹkún 
gbogbo lọ, o sọkalẹ tọ awọn enia mim ti 
ngbe Lidda pẹlu. 

33 Nibẹ̀ li o ri ọkunrin kan ti a npẹ̀ ni Enea 
ti o ti dubulẹ lori akete li ọdún mẹjọ, o ni àrun 
ẹ̀gba. 

34 Peteru si wi fun u pe, Enea, Jesu Kristi 
mu ọ larada: dide, ki o si tún akete rẹ ṣe. O si 
dide lojukanna. 

35 Gbogbo awọn ti ngbe Lidda ati Saroni si 
ri i, nwọn si yipada si Oluwa. 

36 dỌmọ-ẹhin kan si wá ni Joppa ti a npe 
ni Tabita, ni itumò rẹ̀ ti a npe ni Dorka: 
obinrin yi pò ni iṣẹ ore, ati itọrẹ—anu ti o ṣe. 

37 O si ṣe ni ijọ wọnni, ti o ṣaisàn, o si kú: 
nigbati nwọn wẹ̀ ẹ tan, nwọn té ẹ si yara kan 
loke. 

38 Bi Lidda si ti sunmọ Joppa, nigbati awọn 
ọmọ-ẹhin gbé pe Peteru wà nibẹ̀, awọn rán 
ọkunrin meji si i lọ ibẹ̀ ẹ pe, Máṣe jafara ati de 
ọdọ wa. 

39 Peteru si dide, o si bá wọn lọ. Nigbati o de, 
nwọn mu u lọ si yara oke na: gbogbo awọn opô 
si duro tì i, nwọn nsọkun, nwọn si nfi ẹ̀wu ati 
aṣọ ti Dorka dá han a, nigbati o wà pẹlu wọn. 

40 Ṣugbọn Peteru ti gbogbo wọn sode, o si 
kunlẹ, o si gbadura; o si yipada si okú, o ni, 
Tabita, dide. O si la oju rẹ̀: nigbati o si ri 
Peteru, o dide joko. 

40 si na ọwé rẹ̀ si i, o fà a dide; nigbati o si 
pẹ̀ awọn enia mim ati awọn opô, o fi i le 
wọn lọwọ laye. 

420 si di mimò yi gbogbo Joppa ká; ọpọlọ— 
pọ si gba Oluwa gb6. 

330 si ṣe, o gbé ọjọ pipọ ni Joppa lọdọ 


ọkunrin kan Simoni alawọ. 

l 0 1ỌKUNRIN kan si wà ni Kesarea ti a 
npẹ̀ ni Korneliu, balogun ọrún ti 

ẹgbé ọmọ—ogun ti a np ni ti Itali, 

2 Olufọkansin, ati ẹniti o bẹ̀ru Ọlọrun ti— 
létilé rẹ̀ gbogbo, ẹniti o nṣe itọrẹ-anu pipọ 
fun awọn enia, ti o si ngbadura sọdọ Ọlọrun 
nigbagbogbo. 

3Niwọn wakati kẹsan ọjọ, o ri ninu iran 
kedere angẹli Ọlọrun kan wọle tò ọ wá, o si 
wi fun u pe, Korneliu. 


792 


4Nigbati o si tẹjum€ẹ ọ, ti ẹ̀ru si ba a, o ni, 
Kini, Oluwa? O si wi fun u pe, Adura rẹ ati 
ọrẹ—anu rẹ ti goke lọ iwaju Ọlọrun fun iranti. 

5 Si rán enia nisisiyi lọ si Joppa, ki nwọn si 
pẹ̀ Simoni wá, ẹniti apele rẹ̀ jẹ Peteru: 

SO wọ si ile ẹnikan Simoni alawọ, ti ile rẹ̀ 
Wa leti okun: on ni yio sọ fun ọ bi iwọ o ti ṣe. 

7 Nigbati angẹli na ti o ba Korneliu sòrọ si fi 
i silẹ lọ, o pé meji ninu awọn iranṣẹ ile rẹ̀, ati 
ọmọ-ogun olufọkansin kan, ninu awọn ti ima 
duro tì i nigbagbogbo; 

8 Nigbati o si ti rohin ohun gbogbo fun 
wọn, o rán wọn lọ si Joppa. 

9 qiNi ijọ keji bi nwọn ti nlọ li òna àjo wọn, 
ti nwọn si sunmọ ilu na, Peteru gún oke ile lọ 
igbadura niwọn wakati kẹfa ọjọ: 

10 Ebi si pa a gidigidi, on iba si jẹun: ṣugbọn 
nigbati nwọn npése, o bọ si ojuran, 

ti O si ri ọrun ṣí, ohun elo kan si sọkalẹ bi 
gọgọwú nla, ti a ti igun mẹrẹrin, sọkalẹ si ilẹ. 

12Ninu rẹ̀ li olorijorí ẹranko ẹlẹsẹ mẹrin 
Wà, ati ohun ti nrakò li aiye ati ẹiyẹ oju ọrun. 

13Ohúnn kan si fọ si i pe, Dide, Peteru; má 
pa ki o si ma jẹ. 

Ṣugbọn. Peteru. dahùn. pe, -. Agbẹdọ, 
Oluwa; nitori emi kò jẹ ohun ẹ̀wọ ati alaimô 
kan ri. 

15 Ohúin kan si tún fò si i lẹkeji pe, Ohun ti 
Ọlọrun ba ti wẹ̀nu, iwọ máṣe pe e li wọ m€. 

16 Eyi si ṣe li ẹrinmẹta: lojukanna a si gbé 
ohun elo na pada lọ soke ọrun. 

17 Bi o si ti ngẹ Peteru ninu ara rẹ̀ bi a ba ti 
mọ iran ti on ri yi si, si wo o, awọn ọkunrin ti 
a rán ti ọdọ Korneliu wá de, nwọn mbẹ̀re ile 
Simoni, nwọn duro li ẹnu—òna, 

18 Nwọn nahiin bẹ̀re bi Simoni ti a npẹ̀ ni 
Peteru, wọ nibẹ. 

19 JIBi Peteru si ti nronu iran na, Ẹmí wi 
fun u pe, Wo o, awọn ọkunrin mẹta nwá ọ. 

20 Njẹ dide, sọkalẹ ki o si ba wọn lọ, máṣe 
kọminu ohunkohun: nitori emi li o rán wọn. 

21 Nigbana ni Peteru sọkalẹ tò awọn ọkunrin 
ti a rán si i lati ọdọ Korneliu wá; o ni, Wo o, 
emi li ẹniti ẹnyin nwá: ere idi rẹ̀ ti ẹ fi wá? 

22 Nwọn si wipe, Korneliu balogun ọrún, 
ọkunrin olotọ, ati ẹniti o bẹ̀ru Ọlọrun, ti o si 
ni orukọ rere lọdọ gbogbo orilẹ—ede awọn Ju, 
on li a ti ọdọ Ọlọrun kẹ nipasẹ angẹli mim, 
lati ranṣẹ pẹ̀ ọ wá si ile rẹ̀ ati lati gb6 òrọ li, 
ẹnu rẹ. 

23 Nigbana li o pe wọn wọle, o si fi wọn Wò. 
Nijọ keji o si dide, o ba wọn lọ, ninu awọn 
arakunrin ni Joppa si ba a lọ. 


793 


24 Nijọ keji nwọn si wọ Kesarea. Korneliu si 
ti nreti wọn, o si ti pé awọn ibatan ati awọn 
ọrẹ̀ rẹ̀ timọtimọ jọ. 

25 O si ṣe bi Peteru ti nwọle, Korneliu pade 
rẹ̀, o wolẹ li ẹsẹ rẹ̀, o si foribalẹ fun u. 

26 Ṣugbọn Peteru gbé e dide, o ni, Dide; 
enia li emi tikarami pẹlu. 

27 Bi o si ti mba a sọrọ, o wọle, o si bá awọn 
enia pipọ ti nwọn pejọ. 

280 si wi fun wọn pe, Ẹnyin mò bi o ti jẹ 
éwò fun ẹniti iṣe Ju, lati ba ẹniti iṣe ara ilẹ 
miran kẹgbẹ, tabi lati tọ ọ wá; ṣugbọn Ọlọrun ti 
fihàn mi pe, ki emi ki o máṣe pẹ̀ ẹnikẹni li wò 
tabi alailm€. 

29 Nitorina ni mo si ṣe wá li aijiyàn, bi a ti 
ranṣẹ pẹ̀ mi: njẹ mo bẹ̀re, nitori kili ẹnyin ṣe 
ranṣẹ pẹ̀ mi? 

30 Korneliu si dahùn pe, Ni ijẹrin, mo nṣe 
adura wakatí kẹsan ọjọ ni ile mi titi di akoko 
yi, si wo o, ọkunrin kan alaṣọ àla duro ni— 
waju mi. 

310 si wipe, Korneliu, a gbQ adura rẹ, 
ọrẹ—anu rẹ si wà ni iranti niwaju Ọlọrun. 

32 Njẹ ranṣẹ lọ si Joppa, ki o si pé Simoni 
Wá, ẹniti apele rẹ̀ jẹ Peteru; o WỌ ni ile 
Simoni alawọ leti okun: nigbati o ba de, yio 
sòrọ fun ọ. 

33 Nitorina ni mo si ti ranṣẹ si ọ lojukanna, 
iwọ si ṣeun ti o fi wá. Gbogbo wa pé niwaju 
Ọlọrun nisisiyi, lati gbé ohun gbogbo ti a 
palaṣẹ fun ọ lati ọdọ Ọlọrun wá. 

34 qPeteru si ya ẹnu rẹ̀, o si wipe, Nitôtọ 
mo woye pe, Ọlọrun kì iṣe ojuṣaju enia: 

35 Ṣugbọn ni gbogbo orilẹ—òde, ẹniti o ba 
bẹ̀ru rẹ̀, ti o si nṣiṣẹ ododo, ẹni itẹwọgba ni 
lọdọ rẹ̀. 

36 Ọrọ ti Ọlọrun rán si awọn ọmọ Israeli, 
nigbati o wasu alafia nipa Jesu Kristi (on ll 
Oluwa ohun gbogbo), 

31 Ẹnyin na mò òrọ na ti a kede rẹ̀ yiká 
gbogbo Judea, ti a bẹ̀rẹ si lati Galili wá, lẹhin 
baptismu ti Johannu Wasu rẹ̀; 

38 Ani Jesu ti Nasareti, bi Ọlọrun ti dà Ẹmi 
Mimẹ€ ati agbara le e lori: ẹniti o nkiri ṣe ore, 
nṣe didá ara gbogbo awọn ti Eṣu si npọn loju; 
nitori Ọlọrun wà pẹlu rẹ̀. 

39 Awa si li ẹlẹri gbogbo ohun ti o ṣe, ni ilẹ 
awọn Ju, ati ni Jerusalemu; ẹniti nwọn pa, ti 
nwọn si fi gbékọ sori igi: 

40 On li Ọlọrun jinde ni ijọ kẹta, o si fi ihàn 

a: 

41 Kì iṣe fun gbogbo enia, bikoṣe fun awọn 

ẹlẹri ti a ti ọwọ Ọlọrun yàn tẹlẹ, fun awa, ti a 


IṢE AWỌN APOSTELI. 10, 11 
ba a jẹ, ti a si ba a mu lẹhin igbati o jinde kuro 
ninu okú. 

420 si paṣẹ fun Wa lati wasu fun awọn 
enia, ati lati jẹri pe, on li a ti ọwọ Ọlọrun yàn 
ṣe Onidajọ aye on okú. 

43On ni gbogbo awọn woli jẹri si pe, nipa 
orukọ rẹ̀ li ẹnikẹni ti o ba gbà a gbọ, yio ri 
imukuro ẹ̀ṣẹ gbà. 

44 Bi Peteru si ti nsọ ọrọ wọnyi li ẹnu, Ẹmí 
Mimẹ ba le gbogbo awọn ti o gbé ẹ̀rọ na. 

45EẸnu si yà awọn onigbagbọ ti ìkọlà, iye 
awọn ti o ba Peteru wá, nitoriti a tu ẹbùn Ẹmi 
Mim6 sori awọn Keferi pẹlu. 

46 Nitori nwọn gbé, nwọn nfọ oniríiru ẹ̀de, 
nwọn si nyìn Ọlọrun logo. Nigbana ni Peteru 
dahún wipe, 

47 Ẹnikẹni ha le ṣòfin omi, ki a má baptisi 
awọn wọnyi, ti nwọn gba Ẹmí MimQ bi awa? 

480 si paṣẹ ki a baptisi wọn li orukọ Jesu 
Kristi. Nigbana ni nwọn bẹ̀ ẹ ki o duro ni ijọ 


melokan. 

l l 1 AWỌN aposteli ati awọn arakunrin 
ti o wà ni Judea si gbẹ pe awọn 

Keferi pẹlu ti gba òrọ Ọlọrun. 

2 Nigbati Peteru si gòke wá si Jerusalemu, 
awọn ti ikọla mba a sọ, 

3 Wipe, Iwọ wọle tò awọn enia alaikọlà lọ, 
o si ba wọn jẹun. 

Ṣugbọn Peteru bẹ̀rẹ si ilà a fun wọn 
lẹsẹsẹ, wipe, 

5 Emi wà ni ilu Joppa, mo ngbadura: mo ri 
iran kan li ojuran, Ohun elo kan sọkalẹ bi 
gọgọwu nla, ti a ti igun mẹrẹrin sò ka ilẹ lati 
ọrun wá; o si wá titi de ọdọ mi: 

6 Mo tẹjumọ ọ, mo si fiyesi i, mo si ri ẹran 
ẹlẹsẹ mẹrin aiye, ati ẹranko igbẹ, ati ohun ti 
nrakò, ati ẹlyẹ oju ọrun. 

7 Mo si gbọ ohùin kan ti o fò si mi pe, Dide, 
Peteru; má pa, ki o si ma jẹ. 

8 Ṣugbọn mo dahúnn wipe, Agbẹdọ, Oluwa: 
nitori ohun ẹ̀wọ tabi alaimô kan kò wò ẹnu 
mi ri lai. 

9 Ṣugbọn ohún kan dahun lẹkeji lati ọrun 
wá pe, Ohun ti Ọlọrun ba ti wẹ̀nu, iwọ máṣe 
pẹ̀ e li ewọ. 

10 Eyi si ṣe li ẹrinmẹta: a sì tun fà gbogbo rẹ̀ 
soke ọrun. 

11 Si wo o, lojukanna ọkunrin mẹta duro 
niwaju ile ti a gbé wà, ti a rán lati Kesarea si 
mi 


12 Ẹmí si wi fun mi pe, ki emi ki o ba wọn 
lọ, ki emi máṣe kọminu ohunkohun. Awọn 


IṢE AWỌN APOSTELI 11, 12 
arakunrin mẹfa wọnyi si ba mi lọ, a si wò ile 
ọkunrin na: 

130 si sọ fun wa bi on ti ri angẹli kan ti o 
duro ni ile rẹ̀, ti o si wipe, Ranṣẹ lọ si Joppa, ki 
o si pẹ̀ Simoni ti apele rẹ̀ jẹ Peteru; 

14 Ẹniti yio sọ òrọ fun ọ, nipa eyiti a o fi gbà 
iwọ ati gbogbo ile rẹ là. 

15 Bi mo si ti bẹ̀rẹ si isọ, Ẹmí Mimé si bà le 
Wọn, gẹgẹ bi o ti bà le wa li àtetekọṣe. 

16 Nigbana ni mo ranti ẹrọ Oluwa, bi o ti 
Wipe, Johannu fi omi baptisi nitôtọ; ṣugbọn a 
o fi Ẹmí Mimọ baptisi nyin. 

1? Njẹ bi Ọlọrun si ti fi iru ẹ̀bun kanna fun 
Wọn ti o ti fifun awa pẹlu nigbati a gbà Jesu 
Kristi Oluwa gbé, tali emi ti emi ô fi le dẹ̀ 
Ọlọrun li òna? 

18 Nigbati nwọn si gbé nkan wọnyi, nwọn 
si pa ẹnu wọn mẹ, nwọn si yìn Ọlọrun logo 
wipe, Njẹ Ọlọrun fi ironupiwada si ìye fun 
awọn Keferi pẹlu. 

18 TINitorina awọn ti a si tuka kiri niti inu— 
nibini ti o ṣẹ̀ niti Stefanu, nwọn rìn titi de Fe— 
nike, ati Kipru, ati Antioku, nwọn kò sọ òrọ 
na fun ẹnikan, bikoṣe fun kìki awọn Ju. 

20 Ṣugbọn awọn kan mbẹ ninu wọn ti iṣe 
ara Kipru, ati Kirene; nigbati nwọn de Antio— 
ku nwọn sòrọ fun awọn Hellene pẹlu, nwọn 
nwasu Jesu Oluwa. 

21Ọwẹ Oluwa si wà pẹlu wọn: ọpọlọpọ 
awọn ti o gbagbQ yipada si Oluwa. 

22 dIhìn wọn si de eti ijọ ti o wà ni Jerusa— 
lemu: nwọn si rán Barnaba lọ titi de Antioku; 

23 Ẹniti, nigbati o de ti o si ri 6re—ọfẹ Ọlọ— 
run, o yò, o si gba gbogbo wọn niyanju pe, 
pẹlu ipinnu ọkàn ni ki nwọn ki o fi ara mọ 
Oluwa. 

24 Nitori on jẹ enia rere, o si kún fun Ẹmí 
Mimọ, ati fun igbagb6: enia pipọ li a si kà kún 
Oluwa. 

25 Barnaba si jade lọ si Tarsu lati wá Saulu. 

26 Nigbati o si ri i, o mu u wá si Antioku. O 
si ṣe, fun ọdun kan gbako ni nwọn fi mba ijọ 
pejọ pò, ti nwọn si k6 enia pipọ. Ni Antioku li 
a si kọ pé awọn ọmọ-ẹhin ni Kristian. 

27 TLi ọjọ wọnni li awọn woli si ti Jerusale— 
mu sọkalẹ wá si Antioku. 

28 Nigbati ọkan ninu wọn, ti a npẹ̀ ni Aga— 
bu si dide, o tipa Ẹmi sọ pe, ìyan nla yio mu 
ká gbogbo aiye: eyiti o si ṣẹ li ọjọ Klaudiu 
Kesari. 

29 Awọn ọmọ-ẹhin si pinnu, olukuluku 
gẹgẹ bi agbara rẹ̀ ti to, lati rán iranlọwọ si 
awọn arakunrin ti o wà ni Judea: 


794 


30 Eyiti nwọn si ṣe, nwọn si fi i ranṣẹ si 
awọn àgba lati ọwọ Barnaba on Saulu. 


2 


20 si fi idà pa Jakọbu arakunrin Johannu. 

3Nigbati o si ri pe, o dùnmọ awọn Ju, o si 
nawọ mu Peteru pẹlu. O si jẹ ìgba ọjọ àíiwu— 
kàra. 

4 Nigbati o si mu u, o fi i sinu tubu, o fi i le 
ẹ̀ṣọ mẹrin awọn ọmọ—ogun lọwọ lati ma ṣọ ọ; 
o nrò lati mu u jade fun awọn enia wá lẹhin 
Irekọja. 

5 Nitorina nwọn pa Peteru mô ninu tubu: 
ṣugbọn ijọ nfi itara gbadura sọdọ Ọlọrun fun u. 

6 Nigbati Herodu iba si mu u jade, li oru na 
Peteru sùn li arin awọn ọmọ—ogun meji, a fi 
ẹ̀wọn meji de e, ẹ̀ṣọ si wà li ẹnu-òna, nwọn 
nṣọ tubu na. 

7 Si wo o, angẹli Oluwa duro tì i, imọlẹ si 
mẹ ninu tubu: nigbati o si lù Peteru pẹ̀pẹ li 
ẹgbẹ o ji i, o ni, Dide kánkan. Ẹwọn rẹ̀ si bẹ 
silẹ kuro lọwọ rẹ̀. 

8 Angẹli na si wi fun u pe, Di àmure, ki o si 
so salubàta rẹ. O si ṣe bẹ. O si wi fun u pe, Da 
aṣọ rẹ bora, ki o si má tò mi lẹhin. 

9 On si jade, o ntò ọ lẹhin; kò si mò pe otitọ 
li ohun na ṣe lati ọwé angẹli na wá; ṣugbọn o 
Ṣebi on wà li ojuran. 

10 Nigbati nwọn kọja iṣọ ikini ati keji, nwọn 
de ẹnu—òna ilẹkun irin, ti o lọ si ilu, ti o si 
tikararẹ̀ ṣi silẹ fun wọn: nigbati nwọn si jade, 
nwọn nlọ titi li òna igboro kan; lojukanna 
angẹli na si fi i silẹ lọ. 

11 Nigbati oju Peteru si walẹ, o ni, Nigbayi 
ni mo to mò nit6tọ pe, Oluwa rán angẹli rẹ̀, o 
si gbà mi li ọwQ Herodu, ati gbogbo ireti 
awọn enia Ju. 

12 Nigbati o si rò o, o lọ si ile Maria iya 
Johannu, ti apele rẹ̀ jẹ Marku; nibiti awọn 
enia pipọ pejọ si, ti nwọn ngbadura. 

13Bi o si ti kàn ilẹkun ẹnu—òna ọmọbinrin 
kan ti a npẹ̀ ni Roda, o wá dahun. 

14 Nigbati o si ti mò ohùn Peteru, kò ṣí 
ilẹkun fun ayò, ṣugbọn o sure wọle, o si sọ pe, 
Peteru duro li ẹnu—òna. 

15NNwọn si wi fun u pe, Iwọ nṣiwẹ̀re. 
Ṣugbọn o tẹnumẹ ọ gidigidi pe Bẹni sẹ. Nwọn 
si wipe, Angẹli rẹ̀ ni. 

16 Ṣugbọn. Peteru. nkànkun sibẹ, nigbati 
nwọn si ṣi ilẹkun, nwọn ri i, ẹnu si yà wọn. 

17 Ṣugbọn o juwô si wọn pe ki nwọn ki o 


1II akoko igbana ni Herodu ọba si 
naw9Q rẹ̀ lati pọn awọn kan loju ninu 


795 


dakẹ, o si ròhin fun wọn bi Oluwa ti mu on 
jade kuro ninu tubu. O si wipe, Ẹ lọ isọ nkan 
wọnyi fun Jakọbu, ati awọn arakunrin. 
Nigbati o si jade, o lọ si ibomiran. 

18 Nigbati ilẹ si mf, émimì diẹ kọ li o wà 
lárin awọn ọmọ—ogun pe, nibo ni Peteru gbé 
Wà. 

19 Nigbati Herodu si wá a kiri, ti kò si ri i, o 
Wwádi awọn ẹ̀ṣọ, o paṣẹ pe, ki a pa wọn. O si 
sọkalẹ lati Judea lọ si Kesarea, o si joko nibẹ̀. 

20 TiHerodu si mbinu gidigidi si awọn ara 
Tire on Sidoni: ṣugbọn nwọn fi ọkàn kan wá 
sọdọ rẹ̀, nigbati nwọn si ti tu Blastu iwẹfa ọba 
loju, nwọn mbẹbẹ fun alafia; nitori lati ilu ọba 
lọ li a ti mbẹ ilu wọn. 

21 Lọjọ afiyesi kan, Herodu gunwà, o joko 
lori itẹ, o si nsọrọ fun wọn. 

22 Awọn enia si hôé, wipe, Ohùn ọlọrun ni, 
kì si iṣe ti enia. 

23 Lojukanna angẹli Oluwa lù u, nitoriti kò 
fi ogo fun Ọlọrun: idin si jẹ ẹ, o si kú. 

24 TiṢugbọn ọrọ Ọlọrun gbilẹ, o si bi si i. 

25 Barnaba on Saulu si pada ti Jerusalemu 
Wá, nigbati nwọn si pari iṣẹ—iranṣẹ Wọn, 
nwọn si mu Johannu wá pẹlu wọn, apele ẹniti 


ijẹ Marku. 
l 3 1AWỌN woli ati awọn olukọni si 
mbẹ ninu ijọ ti o wà ni Antioku; 
Barnaba, ati Simeoni ti a npẹ̀ ni Nigeri, ati 
Lukiu ara Kirene, ati Manaeni, ti a tẹ pò pẹlu 
Herodu tetrarki, ati Saulu. 

2 Bi nwọn si ti njọsìn fun Oluwa, ti nwọn si 
ngbàwẹ, Ẹmí Mimẹ wipe, Ẹ yà Barnaba on 
Saulu sọtò fun mi fun iṣẹ ti mo ti pẹ wọn si. 

3 Nigbati nwọn si ti gbàwẹ, ti nwọn si ti 
gbadura, ti nwọn si ti gbe ọw6é le wọn, nwọn 
si rán wọn lọ. 

4 Njẹ bi a ti rán wọn lati ọwọ Ẹmí Mimẹ lọ, 
nwWọn sọkalẹ lọ si Seleukia; lati ibẹ̀ nwọn si 
wọkò lọ si Kipru. 

5 Nigbati nwọn si wà ni Salami, nwọn 
nwasu òrọ Ọlọrun ni sinagogu awọn Ju: nwọn 
si ni Johannu pẹlu fun iranṣẹ wọn. 

6 Nigbati nwọn si là gbogbo erekùṣu já de 
Pafo, nwọn ri ọkunrin kan, oṣé, woli eke, Ju, 
orukọ ẹniti ijẹ Barjesu, 

T Ẹniti o wà lọdọ Sergiu Paulu bálẹ ilu na, 
amoye enia. On na li o ranṣẹ pẹ̀ Barnaba on 
Saulu, o si fẹ gbẹ ẹ̀rọ Ọlọrun. 

aṢugbọn 'Elima oṣô na (nitori bẹni itumọ 
orukọ rẹ̀) o takò wọn, o nfẹ pa bálẹ ni ọkàn da 
kuro ni igbagbQ. 


IṢE AWỌN APOSTELI 12, 13 
98 Ṣugbọn Saulu (ti a si npẹ ni Paulu), o kún 
fun Ẹmi Mimẹ̀, o si tẹjumẹ ọ, o si Wipe, 

10 Iwọ ti o kún fun arekereke gbogbo, ati 
fun iwà—ìka gbogbo, iwọ ọmọ Eṣu, iwọ ọta 
ododo gbogbo, iwọ kì yio ha dẹkun ati ma yi 
ọna titẹ Oluwa po? 

tI Njẹ nisisiyi, wo o, ọwẹ Oluwa mbẹ lara 
rẹ, iwọ o si fọju, iwọ kì yio ri òrùn ni sá kan. 
Lojukanna owusuwusu ati òkunkun si bò o; o 
si nwá enia kiri lati fà a lọwọ lọ. 

12 Nigbati bálẹ ri ohun ti o ṣe, o gbagbé, 
ẹnu si yà a si ẹkẹ Oluwa. 

13 Nigbati Paulu ati awọn ti o wà pẹlu rẹ̀ si 
ṣikò ni Pafo, nwọn wá si Perga ni Pamfilia: 
Johannu si fi wọn silẹ, o si pada lọ si Jerusa— 
lemu. 

14 TNigbati nwọn si là Perga kọja, nwọn wá 
si Antioku ni Pisidia, nwọn si wọ inu sinago— 
gu li ọjọ isimi, nwọn si joko. 

15 Ati lẹhin kìka iwe ofin ati iwe awọn woli, 
awọn olori sinagogu ranṣẹ si wọn, pe, Ará, bi 
ẹnyin ba li òrọ iyanju kan fun awọn enia, ẹ sọ ọ. 

16 Paulu si dide duro, o si juwọ si wọn, o ni, 
Ẹnyin enia Israeli, ati ẹnyin ti o bẹ̀ru Ọlọrun, 
ẹ fi etí silẹ. 

17 Ọlọrun awọn enia Israeli yi, yàn awọn 
baba wa, o si gbé awọn enia na leke, nigbati 
nwọn ṣe atipo ni ilẹ Egipti, apá giga li o si fi 
mu wọn jade kuro ninu rẹ̀. 

18 Ni ìwọn igba ogoji ọdún li o fi mu siru 
fun ìwa wọn ni ijù. 

19 Nigbati o si ti run orilẹ—ẹ̀de meje ni ilẹ 
Kenaani, o si fi ilẹ wọn fun wọn ni ini fun 
iwọn adọta-le—ni—irinwo ọdun. 

20 Ati lẹhin nkan wọnyi o fi onidajọ fun 
Wọn, titi o fi di igba Samueli woli. 

21 Ati lẹhinna ni nwọn bẹ̀re ọba: Ọlọrun si 
fun wọn ni Saulu ọmọ Kiṣi, ọkunrin kan ninu 
ẹ̀ya Benjamini, fun ogoji ọdún. 

22 Nigbati o si mu u kuro, o gbé Dafidi dide 
li ọba fun wọn; ẹniti o si jẹri rẹ̀ pe, Mo ri 
Dafidi ọmọ Jesse ẹni bi ọkàn mi, ti yio ṣe 
gbogbo ifẹ mi. 

23 Lati inu iru—ọmọ ọkunrin yi ni Ọlọrun ti 
gbe Jesu Olugbala dide fun Israeli gẹgẹ bi 
ileri, 

24 Nigbati Johannu ti kẹ wásu baptismu 
ironupiwada fun gbogbo enia Israeli ṣaju 
Wíwa rẹ̀. 

25 Bi Johannu si ti nlà ipa tirẹ̀ já, o ni, Tali 
ẹnyin ṣebi emi iṣe? Emi kì iṣe on. Ṣugbọn ẹ 
kiyesi i, ẹnikan mbò lẹhin mi, bata ẹsẹ ẹníti 
emi kò to itú. 


IṢE AWỌN APOSTELI. 13, 14 


26 Ará, ẹnyin ọmọ iran Abrahamu, ati ẹnyin 
ti o bẹ̀ru Ọlọrun, awa li a rán òrọ igbala yi si. 

27 Nitori awọn ti ngbe Jerusalemu, ati awọn 
olori wọn, nitoriti nwọn kò mò ọ, ati òrọ 
awọn woli, ti a nkà li ọjọjọ isimi, kò yé wọn, 
nwọn mu u ṣẹ ni didajọ rẹ̀ lẹbi. 

28 Ati bi nwọn kò tilẹ ti ri Ọran iku si i, sibẹ 
nwọn rò Pilatu lati pa a. 

29 Bi nwọn si ti mu nkan gbogbo ṣẹ ti a ti 
kọwe nitori rẹ̀, nwọn si sọ ọ kalẹ kuro lori igi, 
nwọn si tẹ ẹ si ibojì. 

30 Ṣugbọn Ọlọrun jí i dide kuro ninu okú: 

31O si farahàn li ọjọ pipọ fun awọn ti o ba a 
gòke lati Galili wá si Jerusalemu, awọn ti iṣe 
ẹlẹri rẹ̀ nisisiyi fun awọn enia. 

32 Awa si mu ihinrere wá fun nyin, ti ileri ti 
a ti ṣe fun awọn baba, 

33 Bi Ọlọrun ti mu eyi na ṣẹ fun awọn ọmọ 
Wa, nigbati o ji Jesu dide; bi a si ti kọwe rẹ̀ 
ninu Psalmu keji pe, Iwọ li Ọmọ mi, loni ni 
mo bí ọ. 

34 Ati niti pe o ji i dide kuro ninu oku, ẹniti 
kì yio tun pada si ibajẹ m6, o wi bayi pe, Emi 
ô fun nyin ni ore mim Dafidi, ti o daju. 

35 Nitori o si wi ninu Psalmu miran pẹlu pe, 
Iwọ kì yio jẹ ki Ẹni Mim€ rẹ ri idibajẹ. 

36 Nitori lẹhin igba ti Dafidi sin iran rẹ̀ tan 
bi ifẹ Ọlọrun, o sùn, a si tẹ ẹ tì awọn baba rẹ̀, 
o si ri idibajẹ. 

37 Ṣugbọn ẹniti Ọlọrun ji dide kò ri idibajẹ. 

38 TINjẹ ki o yé nyin, ará, pe nipasẹ ọkunrin 
yi li a nwasu idariji ẹ̀ṣẹ fun nyin: 

38 Ati nipa rẹ̀ li a ndá olukuluku ẹniti o 
gbagbọ lare kuro ninu ohun gbogbo, ti a kò le 
da nyin lare ninu ofin Mose. 

40 Nitorina ẹ kiyesara, ki eyi ti a ti sọ ninu 
iwe awọn woli ki o maṣe de ba nyin, pe; 

41Ẹ wo o, ẹnyin ẹlẹgàn, kí ẹnu ki o si yà 
nyin, kí a si fẹ nyin kù: nitori emi nṣe iṣẹ kan 
li ọjọ nyìn, iṣẹ ti ẹnyin kò jẹ gbagbọ, bi ẹnikan 
tilẹ rohìn rẹ̀ fun nyin. 

42 Bi nwọn si ti njade, nwọn bẹ̀bẹ pe ki a 
sòrọ wọnyi fun wọn li ọjọ isimi ti mbọ. 

43 Nigbati nwọn si jade ni sinagogu, ọpọ 
ninu awọn Ju ati ninu awọn olufọkansìn 
alawọṣe tẹle Paulu on Barnaba: awọn ẹniti o 
ba wọn sòrọ ti nwọn si rọ wọn lati duro ninu 
ore—ọfẹ Ọlọrun. 

44 Ti ọjọ isimi keji, gbogbo ilu si fẹrẹ pejọ 
tan lati gbé òrọ Ọlọrun. 

45 Ṣugbọn nigbati awọn Ju ri òpọ enia na, 
nwọn kún fun owu, nwọn nsòrọ—òdi si ohun 
ti Paulu nsọ. 


796 


46 Paulu on Barnaba si sọ laibẹru pe, Ẹnyin 
li o tọ ki a kẹ sọ òrọ Ọlọrun fun: ṣugbọn bi ẹ ti 
ta a nù, ẹ sì kà ara nyin si alaiyẹ fun iyẹ 
ainipẹkun, wo o, awa yipada sọdọ awọn 
Keferi. 

47 Bẹli Oluwa sá ti paṣẹ fun wa pe, Mo ti 
gbé ọ kalẹ fun imọlẹ awọn Keferi, ki iwọ ki o 
le jẹ fun igbala titi de opin aiye. 

48 Nigbati awọn Keferi si gb eyi, nwọn yò, 
nwọn si yìn òrọ Ọlọrun logo: gbogbo awọn ti 
a yàn si ìye ainipẹkun si gbagbé. 

48 A si tan òrọ Oluwa ka gbogbo ẹkíin na. 

50 Ṣugbọn awọn Ju rú awọn obinrin olufọ— 
kansin ati ọlọlá soke ati awọn àgba ilu na, 
nwọn si gbe inunibini dide si Paulu on Barna— 
ba, nwọn si ṣí wọn kuro li agbegbe wọn. 

51 Ṣugbọn nwọn gbòn ekuru ẹsẹ Wọn si 
wọn, nwọn si wá si Ikonioni. 

52 Awọn ọmọ-ẹhin si kún fun ayò ati fun 
Ẹmí Mim. 


l 4 1O si ṣe, ni Ikonioni, nwọn jumọ wò 

inu sinagogu awọn Ju lọ, nwọn si 
sọrọ tobẹ, ti òpọlọpọ awọn Ju ati awọn Hel— 
lene gbagb6. 

2 Ṣugbọn awọn alaigbagbQ Ju rú ọkàn awọn 
Keferi soke, nwọn si rẹ wọn si awọn arakun— 
rin na. 

3Nitorina nwọn gbe ibẹ̀ pẹ, nwọn nfi 
igboiya sọrọ ninu Oluwa, ẹniti o jẹri si òrọ 
ore-ọfẹ rẹ̀, o si nyọnda ki iṣẹ àmi ati iṣẹ iyanu 
ma ti ọwọ wọn ṣe. 

4 Ṣugbọn òpọ enia ilu na pin meji: apakan si 
dàpọ mẹ awọn Ju, apakan si dàpọ m6ô awọn 
aposteli. 

5 Bi awọn Keferi, ati awọn Ju pẹlu awọn 
olori wọn ti fẹ kọlù wọn lati ṣe àbuku si wọn, 
ati lati sọ wọn li okuta, 

6Nwọn mò, nwọn si sá lọ si Listra ati 
Derbe ilu Likaonia, ati si àgbegbe ti o yiká: 

T Nibẹ̀ ni nwọn si nwasu ihinrere. 

8 Ọkunrin kan si joko ni Listra, ẹniti ẹsẹ rẹ̀ 
kò mokun, arọ lati inu iya rẹ̀ Wá, ti kò rìn ri. 

9 Ọkunrin yi gbẹ bi Paulu ti nsọrọ: ẹni, 
nigbati o tẹjum€ ọ, ti o si ri pe, o ni igbagbo 
fun imularada, 

100 wi fun u li ohùn rara pe, Dide duro 
ṣanṣan li ẹsẹ rẹ. O si nfò soke o si nrìn. 

ti Nigbati awọn enia si ri ohun ti Paulu ṣe, 
nwọn gbé ohùn Wọn soke li ẹ̀de Likaonia, 
Wipe, Awọn oriṣa sọkalẹ tò wa wá ni awọ enia. 

12Nwọn si pẹ̀ Barnaba ni Jupiteri ati Paulu 
ni Herme nitori on li olori òrọ isọ. 


797 


13 Alufa Jupiteri ti ile oriṣa rẹ̀ wà niwaju ilu 
Wọn, si mu malu ati màríiwo wá si ẹnubode, 
on iba si rubọ pẹlu awọn enia. 

14 Ṣugbọn nigbati awọn aposteli Barnaba on 
Paulu gbé, nwọn fà aṣọ wọn ya, nwọn si sure 
wò inu awujọ, nwọn nke rara. 

15 Nwọn si nwipe, Ará, éṣe ti ẹnyin fi nṣe 
nkan wọnyi? Enia oniru ìwa kanna bi ẹnyin li 
awa pẹlu ti a nwasu ihinrere fun nyin, ki 
ẹnyin ki o yipada kuro ninu ohun asan wọnyi 
si Ọlọrun aláye, ti o da ọrun on aiye, ati okun, 
ati ohun gbogbo ti mbẹ ninu wọn: 

16 Ẹni, ni awọn iran ti o ti kọja jọwọ gbogbo 
orilẹ—ẹ̀de, lati ma rìn li ọna tiwọn. 

17 Ṣugbọn ko fi ara rẹ̀ silẹ li ailẹri, ni ti o nṣe 
rere, o nfun nyin ni òjo lati ọrun wá, ati akokò 
eso, o nfi onjẹ ati ayò kún ọkàn nyin. 

18 Diẹ li o kù ki nwọn ki o ma le fi ẹrọ 
wọnyí da awọn enia duro, ki nwọn ki o máṣe 
rubọ bọ wọn. 

19 JAWwọn Ju kan si ti Antioku ati Ikonioni 
Wá, nigbati nwọn yi awọn enia li ọkàn pada, 
nwọn si sọ Paulu li okuta, nwọn WỌ ọ jade 
kuro ni ilu na, nwọn ṣebi o kú. 

20 Ṣugbọn nigbati awọn ọmọ-ẹhin duro tì i 
yiká, o dide, o si WỌ ilu na lọ: ni ijọ keji o ba 
Barnaba lọ si Derbe. 

21 Nigbati nwọn si ti wasu ihinrere fun ilu 
na, ti nwọn si ni ọmọ-ẹ̀hin pupọ, nwọn pada 
lọ si Listra, ati Ikonioni, ati si Antioku. 

22 Nwọn nmu awọn ọmọ-ẹhin li ọkàn le, 
nwọn ngbà wọn niyanju lati duro ni igbagbé, 
ati pe ninu ipọnju pipọ li awa o fi wò ijọba 
Ọlọrun. 

23 Nigbati nwọn si ti yan awọn àgbagba fun 
olukuluku ijọ, ti nwọn si ti fi àwẹ gbadura, 
nwọn fi wọn le Oluwa lọwọ, ẹniti nwọn 
gbagbé. 

24 Nigbati nwọn si là Pisidia já, nwọn wá si 
Pamfilia. 

25 Nigbati nwọn si ti sọ òrọ na ni Perga, 
nwọn sọkalẹ lọ si Atalia: 

26 Ati lati ibẹ̀ lọ nwọn ba ti ọkọ lọ si Antio— 
ku, lati ibiti a gbé ti fi wọn le 6re—ọfẹ Ọlọrun 
lọwọ, fun iṣẹ ti nwọn ṣe pari. 

27 Nigbati nwọn si de, ti nwọn si pẹ̀ ijọ jọ, 
nwọn ròhin gbogbo ohun ti Ọlọrun fi wọn ṣe, 
ati bi o ti ṣí ilẹkun igbagb6 fun awọn Keferi. 

28 Ki iṣe igba diẹ ni nwọn ba awọn ọmọ— 
ẹhin gbé. 

l 5 1AWỌN ọkunrin kan ti Judea sọkalẹ 
wá, nwọn si kẹ awọn arakunrin pe, 


IṢE AWỌN APOSTELI. 14, 15 
Bikoṣepe a ba kọ nyin ni ilà bi iṣe Mose, 
ẹnyin kì yio le là. 

2 Nigbati iyapa ati iyàn jijà ti mbẹ lárin Pa— 
ulu on Barnaba kò si mọ ni ìwọn, awọn ara— 
kunrin yàn Paulu on Barnaba, ati awọn miran 
ninu wọn, ki nwọn goke lọ si Jerusalemu, 
sọdọ awọn aposteli ati awọn agbagba nitori 
òran yi. 

3 Nitorina nigbati ijọ si sìn wọn de ọna, 
nwọn là Fenike on Samaria kọja, nwọn 
nròhin iyipada awọn Keferi: nwọn si fi ayò 
nla fun gbogbo awọn arakunrin. 

4 Nigbati nwọn si de Jerusalemu ijọ ati awọn 
aposteli ati awọn àgbagbà tẹwọgba wọn, nwọn 
si ròhin ohun gbogbo ti Ọlọrun ti fi wọn ṣe. 

5Ṣugbọn awọn kan ti ẹya awọn Farisi ti 
nwọn gbagbô dide, nwọn nwipe, a ni lati kọ 
Wọn ni ilà, ati lati paṣẹ fun wọn pe ki nwọn ki 
o ma pa ofin Mose mQ. 

6 TL Ati awọn aposteli ati awọn àgbagbà pejọ 
lati gbìmọ òran yi. 

7 Nigbati iyàn si di pipọ, Peteru dide, o si wi 
fun wọn pe, Ará, ẹnyin mọ pe, lati ibẹrẹ 
Ọlọrun ti yàn ninu nyin, ki awọn Keferi ki o le 
gbé òrọ ihinrere li ẹnu mi, ki nwọn si gbagbo. 

8 Ati Ọlọrun, ti iṣe olumọ—ọkàn, o jẹ wọn li 
ẹrí, o nfun wọn li Ẹmí Mim€, gẹgẹ bi awa: 

9 Kò si fi iyatọ si arin awa ati awọn, o nfi 
igbagbé wẹ̀ wọn li ọkàn mẹ. 

10 Njẹ nitorina eṣe ti ẹnyin o fi dán Ọlọrun 
WÒò, lati fi ajaga bò awọn ọmọ-ẹhin li ọrùn, 
eyiti awọn baba wa ati awa kò le rù? 

"i Ṣugbọn awa gbagbQ pe nipa ore-—ọfẹ 
Oluwa Jesu awa ô là, gẹgẹ bi awọn. 

12Gbogbo ajọ si dakẹ, nwọn si fi eti si 
Barnaba on Paulu, ti nwọn nròhin iṣẹ aṣẹ ati 
iṣẹ àmi ti Ọlọrun ti ti ọwọ wọn ṣe lárin awọn 
Keferi. 

13 qlẹhin ti nwọn si dakẹ, Jakọbu dahtin, 
wipe, Ará, ẹ gbọ ti emi: 

14 Simeoni ti rohin bi Ọlọrun li akọṣe ti 
bojuwò awọn Keferi, lati yàn enia ninu wọn 
fun orukọ rẹ̀. 

15 Ati eyiyi li rọ awọn woli ba ṣe dede; bi a 
ti kọwe rẹ̀ pe, 

16 Lẹhin nkan wọnyi li emi o pada, emi o si 
tún ag6 Dafidi pa ti o ti wô lulẹ; emi ô si tún 
ahoro rẹ̀ ké, emi ô si gbé e rú: 

17 Ki awọn enia iyoku le má wá Oluwa, ati 
gbogbo awọn Keferi lara ẹniti a npẹ̀ orukọ mi, 

181i Oluwa wWi, ẹniti o sọ gbogbo nkan 
wọnyi di mimò fun Ọlọrun ni iṣẹ rẹ̀ gbogbo, 
lati igba ọjọ ìwa. 


IṢE AWỌN APOSTELI. 15, 16 

183 Njẹ ìmọràn temi ni, ki a máṣe yọ awọn ti 
o yipada si Ọlọrun lẹnu ninu awọn Keferi: 

20 Ṣugbọn ki a kọwe si wọn, ki nwọn ki o fà 
sẹhin kuro ninu éri oriṣa, ati kuro ninu 
àgbere, ati kuro ninu ohun ilọlọrun—pa, ati 
kuro ninu ẹ̀jẹ. 

21 Mose nigba atijọ sa ni awọn ti nwasu rẹ̀ 
ni ilu gbogbo, a ma kà a ninu sinagogu li ọjọjọ 
isimi. 

22 Nigbana li o tẹ loju awọn aposteli, ati awọn 
àgbagbà pẹlu gbogbo ijọ, lati yàn enia ninu wọn, 
ati lati ran wọn lọ si Antioku pẹlu Paulu on 
Barnaba: Juda ti a Tnpẹ̀ apele rẹ̀ ni Barsaba, ati 
Sila, ẹniti o l'orukọ ninu awọn arakunrin. 

23 Nwọn si kọ iwe le wọn lọwọ bayi pe, 
Awọn aposteli, ati awọn àgbagbà, ati awọn 
arakunrin, kí awọn arakunrin ti o wà ni 
Antioku, ati ni Siria, ati ni Kilikia ninu awọn 
Keferi: 

24 Niwọnbi awa ti gbô pe, awọn kan ti o ti 
ọdọ wa jade lọ fi òrọ yọ nyin li ẹnu, ti nwọn 
nyi nyin li ọkàn po, wipe, Ẹnyin kò gbọdọ 
ṣaima kọ ila, ati ṣaima pa ofin Mose mé6: ẹniti 
awa kò fun li aṣẹ: 

25 O yẹ loju awa, bi awa ti fi imọ ṣọkan lati 
yan enia ati lati rán wọn si nyin, pẹlu Barnaba 
on Paulu awọn olufẹ wa. 

26 Awọn ọkunrin ti o fi ẹmí wọn wewu 
nitori orukọ Oluwa wa Jesu Kristi. 

27 Nitorina awa rán Juda on Sila, awọn ti 
yio si fi ẹrọ ẹnu sọ ohun kanna fun nyin. 

28 Nitori o dara loju Ẹmi MimQ, ati loju wa, 
ki a máṣe di ẹrù kà nyin, jù nkan ti a ko le ṣe 
alaiṣe wọnyi lọ: 

29 Ki ẹnyin ki o fà sẹhin kuro ninu ẹran 
apabọ oriṣa, ati ninu ẹ̀jẹ ati ninu ohun ilọlọ— 
run—pa, ati ninu agbere: ninu ohun ti, bi ẹn— 
yin ba pa ara nyin mô kuro, ẹnyin ô ṣe rere. 
Alafia. 

30 Njẹ nigbati nwọn si jọwọ wọn lọwọ lọ, 
nwọn sọkalẹ wá si Antioku: nigbati nwọn si 
pe apejọ, nwọn fi iwe na fun wọn. 

31 Nigbati nwọn si kà a, nwọn yò fun itunu na. 

32 Bi Juda on Sila tikarawọn ti jẹ woli pẹlu, 
nwọn fi ọrọ pipọ gbà awọn arakunrin niyanju, 
nwọn si mu wọn li ọkan le. 

33 Nigbati nwọn si pẹ diẹ, awọn arakunrin 
jọwọ wọn lọwọ lọ lí alafia si ọdọ awọn ti o ran 
wọn. 

34 Ṣugbọn o wù Sila lati gbé ibẹ̀. 

35 Paulu on Barnaba si duro diẹ ni Antioku, 
nwọn nkẹ̀ni, nwọn si nwasu òro Oluwa, ati 
awọn pipọ miran pẹlu wọn. 


798 


36 qil ẹhin ijọ melokan, Paulu si sọ fun Bar— 
naba pe, Jẹ ki a tún pada lọ íbẹ awọn arakun— 
rin wa wò, bi nwọn ti nṣe, ni ilu gbogbo ti 
awa ti wasu òrọ Oluwa. 

37 Barnaba si pinnu rẹ̀ lati mu Johannu lọ 
pẹlu wọn, ẹniti apele rẹ̀ jẹ Marku. 

38 Ṣugbọn Paulu rò pe, kò yẹ lati mu u lọ 
pẹlu wọn, ẹniti o fi wọn silẹ ni Pamfilia, ti kò 
si ba wọn lọ si iṣẹ na. 

39 Ìja na si pò tobẹ, ti nwọn yà ara wọn si 
meji: nigbati Barnaba si mu Marku, o ba ti 
ọkò lọ si Kipru; 

40 Ṣugbọn Paulu yàn Sila, o si lọ, bi a ti fi i lé 
ore—ọfẹ Oluwa lọwọ lati ọdọ awọn arakunrin. 

410 si là Siria on Kilikia lọ, o nmu ijọ li 
ọkàn le. 


l Ô tO si wá si Derbe on Listra: si kiyesi 

i, ọmọ-ẹhin kan wà nibẹ̀, ti a npẹ̀ ni 
Timoteu, ọmọ obinrin kan ti iṣe Ju, ti o 
gbagbe; ṣugbọn Hellene ni baba rẹ̀: 

2 Ẹniti a rohin rẹ̀ rere lọdọ awọn arakunrin 
ti o wá ni Listra ati Ikonioni. 

3On ni Paulu fẹ ki o ba on lọ; o si mu u, o si 
kọ ọ ni ilà, nitori awọn Ju ti o wà li àgbegbe 
wọnni: nitori gbogbo wọn mò pe, Hellene ni 
baba rẹ̀. 

4 Bi nwọn si ti nlà awọn ilu lọ, nwọn nfi 
awọn aṣẹ ti a ti pinnu le wọn lọwọ lati ma pa 
wọn mọ, lati ọdọ awọn aposteli ati awọn 
agbagbà wá ti o wà ni Jerusalemu. 

5 Bẹni awọn ijọ si fẹsẹmulẹ ni igbagbé, 
nwọn si npò si i ni iye lojojumọ. 

6 Nwọn si là ẹkúin Frigia já, ati Galatia, ti a 
ti ọdọ Ẹmí Mimẹ kò fun wọn lati sọ ọrọ na ni 
Asia. 

7 Nigbati nwọn de ọkankan Misia, nwọn 
gbé e wò latí lọ si Bitinia: Ṣugbọn Ẹmí Jesu kò 
gbá fun wọn. 

8 Nigbati nwọn si kọja lẹba Misia, nwọn 
sọkalẹ lọ si Troasi. 

8 Iran kan si hàn si Paulu li oru: ọkunrin 
kan ara Makedonia duro, o si mbẹ̀ ẹ, wipe, 
Rekọja wá si Makedonia, ki o si ran wa lọwọ. 

10 Nigbati o si ti ri iran na, lọgán awa mura 
lati lọ si Makedonia, a si gba pe, Oluwa ti pẹ̀ 
Wa lati wasu ihinrere fun wọn. 

1I Nitorina nigbati awa ṣikò ni Troasi a ba 
òna tàra lọ si Samotrakea, ni ijọ keji a si de 
Neapoli; 

12 ati ibẹ̀ awa si lọ si Filippi, ti iṣe ilu 
Makedonia, olu ilu ìha ibẹ, ilu labẹ Romani: 
awa si joko ni ilu yi fun ijọ melokan. 


799 


13 Lọjọ isimi, awa si jade lọ si ẹhin odi ilu 
na, lẹba odò kan, nibiti a rò pe ibi adura wà; 
awa si joko, a si ba awọn obinrin ti o pejọ 
Sọrọ. 

14 Ati obinrin kan ti orukọ rẹ̀ ijẹ Lidia, 
elesẹ̀ àluko, ara ilu Tiatira, ẹniti o nsìn Ọlọ— 
run, o gbé ẹ̀rọ Wa: ọkàn ẹniti Oluwa ṣí, fetísi 
ohun ti a ti ẹnu Paulu sọ. 

15 Nigbati a si baptisi rẹ̀, ati awọn ará ile rẹ̀, o 
bẹ̀ wa, wipe, Bi ẹnyin ba kà mi li olôtọ si Olu— 
wa, ẹ wá si ile mi, ki ẹ si wò nibẹ̀. O si rẹ wa. 

16 TO si ṣe, bi awa ti nlọ si ibi adura na, 
ọmọbinrin kan ti o li ẹmi afọṣẹ, pade wa, ẹniti 
o fi afọṣẹ mu ẹ̀re pipọ fun awọn oluwa rẹ̀ Wá: 

17 On na li o ntọ Paulu ati awa lẹhin, o si 
nkigbe, wipe, Awọn ọkunrin wọnyi ni iranṣẹ 
Ọlọrun Ọgá-—ogo, ti nkede ẹ̀na igbala fun 
nyin. 

18 O si nṣe eyi li ọjọ pipọ. Ṣugbọn nigbati 
inu Paulu bajẹ, ti o si yipada, o wi fun ẹmí na 
pe, Mo paṣẹ fun ọ li orukọ Jesu Kristi kí o 
jade kuro lara rẹ̀. O si jade ni wakati kanna. 

19 TINigbati awọn oluwa rẹ̀ si ri pe, igbẹkẹle 
ere wọn pin, nwọn mu Paulu on Sila, nwọn si 
wẹ wọn lọ si ọjà tọ awọn ijoye lọ; 

20 Nigbati nwọn si mu Wọn tò awọn onida— 
jọ lọ, nwọn wipe, Awọn ọkunrin wọnyi ti iṣe 
Ju, nwọn nyọ ilu wa lẹnu jọjọ; 

21 Nwọn si nkọni li àṣa ti kò yẹ fun Wa, 
awa ẹniti iṣe ara Romu, lati gbà, ati lati tẹle. 

22 Ọpọ enia si jumọ dide si wọn: awọn olori 
si fà wọn li aṣọ ya, nwọn si paṣẹ pe, ki a fi ọgọ 
lù wọn. 

23 Nigbati nwọn si lù wọn pupọ, nwọn sọ 
wọn sinu tubu, nwọn kìlọ fun onitubu ki o pa 
wọn m9 daradara: 

24 Nigbati o gbQ irú ikilọ bẹ, o sọ wọn sinu 
tubu ti inu lọhun, o si kàn aábà mọ wọn li ẹsẹ. 

25 Ṣugbọn larin. ọganjọ Paulu on Sila 
ngbadura, nwọn si nkọrin iyìn si Ọlọrun: 
awọn ara tubu si ntẹti si wọn. 

26 Lojiji iṣẹlẹ nla si ṣẹ̀, tobẹ ti ipilẹ ile tubu 
mi titi: lọgan gbogbo ilẹkun si ṣí, ìde gbogbo 
Wọn si tu silẹ. 

27 Nigbati onitubu si tají, ti o si ri pe, awọn 
ikẹkun tubu ti ṣí silẹ, o fà ida rẹ̀ yọ, o si fẹ pa 
ara rẹ̀, o ṣebi awọn ara tubu ti sá lọ. 

28 Ṣugbọn Paulu kọ kàrá, wipe, Máṣe pa ara 
rẹ lara: nitori gbogbo wa mbẹ nihinyi. 

29 Nigbati o si bere iná, o bẹ̀ sinu ile, o 
nwariri, o wolẹ niwaju Paulu on Sila. 

300 si mu Wọn jade, o ni, Alàgba, kini kí 
emi ki o ṣe ki ng le la? 


IṢE AWỌN APOSTELI. 16. 17 
31 Nwọn si wi fun u pe, Gba Jesu Kristi 
Oluwa gbé, a o si gbà ọ là, iwọ ati awọn ará ile 
rẹ pẹlu. 

32Nwọn si sọ òrọ Oluwa fun u, ati fun 
gbogbo awọn ará ile rẹ̀. 

330 si mu Wọn ni wakati na li oru, o wẹ̀ 
ọgbẹ wọn; a si baptisi rẹ̀, ati gbogbo awọn 
enia rẹ̀ lojukanna. 

340 si mu wọn wá si ile rẹ̀, o si gbé onjẹ 
kalẹ niwaju wọn, o si yò gidigidi pẹlu gbogbo 
awọn ará ile rẹ̀, nitori o gba Ọlọrun gbọ. 

35 Ṣugbọn nigbati ilẹ mô, awọn onidajọ rán 
awọn ọlọpa pe, Da awọn enia wọnni silẹ. 

36 Onitubu si sọ ọrọ na fun Paulu, wipe, 
Awọn onidajọ ranṣẹ pe ki a dá nyin silẹ: njẹ 
nisisiyi ẹ jade ki ẹ si má lọ li alafia. 

37 Ṣugbọn Paulu wi fun wọn pe, Nwọn lù 
Wa ni gbangba, nwọn si sọ Wa sinu tubu li 
aijẹbi, awa ẹniti iṣe ara Romu: nisisiyi nwọn 
si fẹ ti wa jade nikòkọ? agbẹdọ; ṣugbọn ki 
awọn tikarawọn Wá mu wa jade. 

38 Awọn ọlọpa si sọ ọrọ wọnyi fun awọn 
onidajọ: ẹ̀ru si bà wọn, nigbati nwọn gbọ pe 
ara Romu ni nwọn. 

39 Nwọn si wá, nwọn ṣìpẹ fun wọn, nwọn 
si mu Wọn jade, nwọn si bẹ̀ wọn pe, ki nwọn 
ki o jade kuro ni ilu na. 

40 Nwọn si jade ninu tubu, nwọn si Wò ile 
Lidia lọ: nigbati nwọn si ti ri awọn arakunrin, 
nwọn tù wọn ninu, nwọn si jade kuro. 


l 7 1NIGBATI nwọn si ti kọja Amfipoli 
ati Apollonia, nwọn wá si Tessaloni— 
ka, nibiti sinagogu awọn Ju wà: 

2 Ati Paulu, gẹgẹbi iṣe rẹ̀, o wọle tò wọn lọ, 
li ọjọ isimi mẹta o si mba wọn fi òrọ we Ọrọ 
ninu iwe—mimé, 

3O ntumọ, o si nfihàn pe, Kristi kò le ṣaima 
jìya, ki o si jinde kuro ninu okú; ati pe, Jesu yi, 
ẹniti emi nwasu fun nyin, on ni Kristi na. 

3A si yi ninu wọn lọkàn pada, nwọn si 
darapọ m: Paulu on Sila; ati ninu awọn 
olufọkansìn Hellene òpọ pupọ, ati ninu awọn 
obinrin ọlọlá, kì iṣe diẹ. 

5 (Ṣugbọn awọn Ju jowu, nwọn si fà awọn 
jagidijagan ninu awọn ijajẹ enia mọra, nwọn 
gbá ẹgbẹ jọ, nwọn si nrú ilu; nwọn si kọlu 
ile Jasoni, nwọn nfẹ mu wọn jade tò awọn 
enia wá. 

6 Nigbati nwọn kò si ri wọn, nwọn wọ 
Jasoni, ati awọn arakunrin kan tò awọn olori 
ilu lọ, nwọn nkigbe pe, Awọn wọnyi ti o ti yi 
aiye po wá si ihinyi pẹlu; 


ISE AWỌN APOSTELI. 17, 18 

T Awọn ẹniti Jasoni gbà si ọdọ: gbogbo 
awọn wọnyi li o si nhuwa lodi si aṣẹ Kesari, 
wipe, ọba miran kan wà, Jesu. 

8 Awọn enia ati awọn olori ilu kò ni ibalẹ 
aiya nigbati nwọn gbQ nkan wọnyi. 

9 Nigbati nwọn si gbà ogò lọwọ Jasoni ati 
awọn iyokúi, nwọn jọwọ lọ. 

10 (Lọgan awọn arakunrin si rán Paulu on 
Sila lọ si Berea li oru: nigbati nwọn si de ibẹ̀, 
nwọn Wò inu sinagogu awọn Ju lọ. 

t Awọn wọnyi si ni iyìn jù awọn ti 
Tessalonika lọ, niti pe nwọn fi tọkantọkan gbà 
òrọ na, nwọn si nwá inu iwe—mimo lojojumô 
bi nkan wọnyi ri bẹ. 

12 Nitorina pipọ ninu wọn gbagb6; ati ninu 
awọn obinrin Hellene ọlọlá, ati ninu awọn 
ọkunrin, kì iṣe diẹ. 

13 Ṣugbọn nigbati awọn Ju ti Tessalonika mọ 
pe, Paulu nwasu òrọ Ọlọrun ni Berea, nwọn si 
Wá sibẹ pẹlu, nwọn rú awọn enia soke. 

14 Nigbana li awọn arakunrin rán Paulu 
jade lọgan lati lọ titi de okun: Ṣugbọn Sila on 
Timoteu duro sibẹ̀. 

15 Awọn ti o sin Paulu wá si mu u lọ titi de 
Ateni; nigbati nwọn si gbà aṣẹ lọdọ rẹ̀ tò Sila 
on Timoteu wá pe, ki nwọn ki o yára tọ on 
Wá, nwọn lọ. 

16 Nigbati Paulu duro dẹ̀ wọn ni Ateni, 
ọkàn rẹ̀ rú ninu rẹ̀, nigbati o ri pe ilu na kún 
fun oriṣa. 

1? Nitorina o mba awọn Ju fi òrò we ọrọ 
ninu sinagogu, ati awọn olufọkansin, ati awọn 
ti o mba pade lọja lojojumọ. 

18 Ninu. awọn. Epikurei pẹlu, ati awọn 
ọjọgbọn Stoiki kôtì i. Awọn kan si nwipe, Kili 
alahesọ yi yio ri wi? awọn miran si wipe, O 
dabi oniwasu ajeji oriṣa: nitoriti o nwasu Jesu, 
on ajinde fun wọn. 

19 Nwọn si mu u, nwọn si fà a lọ si Areopa— 
gu, nwọn wipe, A ha le mò kili ẹkẹ titun ti 
iwọ nsọrọ rẹ̀ yi jẹ̀. 

20 Nitoriti iwọ mu ohun ajeji wá si etí wa: 
awa si nfẹ mọ kini itumọ nkan wọnyi. 

21 Nitori gbogbo awọn ará Ateni, ati awọn 
alejò ti nṣe atipo nibẹ ki iṣe ohun miran jù, ki 
a má sọ tabi kí a ma gbẹ ohun titun lọ. 

22 Paulu si dide duro larin Areopagu, o ni, 
Ẹnyin ará Ateni, mo woye pe li ohun gbogbo 
ẹ kun fun oniruru isin ju. 

23 Nitori bi mo ti nkọja lọ, ti mo wò ohun 
wọnni ti ẹnyin nsìn, mo si ri pẹpẹ kan ti a kọ 
akọle yi si, FUN ỌLỌRUN AIMỌ. Njẹ ẹniti ẹn— 
yin nsìn li aimò on na li emi nsọ fun nyin. 


24 Ọlọrun na ti o da aiye ati ohun gbogbo ti 
mbẹ ninu rẹ̀, on na ti iṣe Oluwa ọrun on aiye, 
kì igbé ile ti a fi ọwé ké; 

25 Bẹni a kì ifi ọwé enia sìn i, bi ẹnipe o nfẹ 
nkan, on li o fi iye ati emi ati ohun gbogbo fun 
gbogbo enia, 

26 O si ti fi ẹ̀jẹ kanna da gbogbo orilẹ—ede 
lati tẹ̀do si oju agbaiye, o si ti pinnu akokò ti a 
yàn tẹlẹ, ati àla ibugbe wọn; 

27 Ki nwọn ki o le má wá Oluwa, boya bi 
ọkàn wọn ba le fà si i, ti wọn si ri i, bi o tilẹ ṣe 
pe kò jina si olukuluku wa: 

28 Nitori ninu rẹ̀ li awa gbé wa li aye, ti awa 
nrìn kiri, ti a si li ẹmí wa; bi awọn kan ninu 
awọn olorin, ẹnyin tikaranyin ti wipe, Awa 
pẹlu si jẹ ọmọ rẹ̀. 

29 Njẹ bi awa ba ṣe ọmọ Ọlọrun, kò yẹ fun wa 
ki a rò pe, Iwa—Ọlọrun dabi wura, tabi fadaka, 
tabi okuta, ti a fi ọgbén ati ihumọ enia ṣe li ọnà. 

30 Pẹlupẹlu igba aimò yi li Ọlọrun ti foju fò 
da; ṣugbọn nisisiyi o paṣẹ fun gbogbo enia 
nibi gbogbo lati ronupiwada: 

31 Niwọnbi o ti da ọjọ kan, ninu eyi ti yio ṣe 
idajọ aiye li ododo, nipasẹ ọkunrin na ti o ti 
yan, nigbati o ti fi ohun idaniloju fun gbogbo 
enia, niti o jí i dide kuro ninu okú. 

32qNigbati nwọn ti gbé ti ajinde okú, awọn 
miran nṣẹfẹ: ṣugbọn awọn miran wipe, Awa o 
tún nkan yi gbé li ẹnu rẹ. 

33 Bẹni Paulu si jade kuro larin wọn. 

34 Ṣugbọn awọn ọkunrin kan fi ara m ọ, 
nwọn si gbagbQ: ninu awọn ẹniti Dionisiu ara 
Areopagu Wá, ati obinrin kan ti a npẹ̀ ní 
Damari, ati awọn miran pẹlu wọn. 

l 8 1LẸHIN. nkan. wọnyi, Paulu jade 
kuro ni Ateni, o si lọ si Korinti; 

20 si ri Ju kan ti a npe ni Akuila, ti a bi ni 
Pontu, ti o ti Itali de nilẹlẹ, pẹlu Priskilla aya 
rẹ̀; nitoriti Klaudiu paṣẹ pe, ki gbogbo awọn 
Ju ki o jade kuro ni Romu: o si tọ wọn Wá. 

3 Ati itori ti iṣe oniṣẹ ọna kanna, o ba wọn 
joko, o si nṣiṣẹ: nitori agô pipa ni iṣẹ ọnà wọn. 

40 si nfọrò we ọrọ fun wọn ninu sinagogu 
li ọjọjọ isimi, o si nyi awọn Ju ati awọn Hel— 
lene li ọkàn pada. 

5 Nigbati Sila on Timoteu si ti Makkedonia 
Wá, ọrọ na ká Paulu lara, o nfi han, o sọ fun 
awọn Ju pe, Jesu ni Kristi na. 

6Nigbati nwọn si wa li òdi, ti nwọn si nsọ— 
rọ—odi, o gbọn aṣọ rẹ̀, o si wi fun wọn pe, jẹ 
nyin mbẹ lori ara nyin; ọrùn emi mọ: lati isi— 
siyi lọ emi o tò awọn Keferi lọ. 


801 


7 O si lọ kuro nibẹ̀, o wò ile ọkunrin kan ti 
a npẹ̀ ni Titu Justu, ẹniti o nsìn Ọlọrun ti ile 
rẹ̀ fi ara mẹ sinagogu tímẹtím. 

8 Ati Krispu, olori sinagogu, o gbà Oluwa 
gbọ pẹlu gbogbo ile rẹ̀; ati ọpọ ninu awọn ara 
Korinti, nigbati nwọn gbẹ, nwọn gbagbQ, a si 
baptisi wọn. 

3 Oluwa si sọ fun Paulu li oru li ojuran pe, 
Má bẹ̀ru, sá má sọ, má si ṣe pa ẹnu rẹ mẹ: 

10 Nitoriti emi wà pẹlu rẹ, kò si si ẹniti yio 
dide si ọ lati pa ọ lara: nitori mo li enia pipọ ni 
ilu yi. 

11O si joko nibẹ̀ li ọdún kan on oṣù mẹfa, o 
nkẹ̀ni li òrọ Ọlọrun lárin wọn. 

12 TNigbati Gallioni si jẹ bálẹ Akaia, awọn 
Ju fi ọkàn kan dide si Paulu, nwọn si mu u wá 
siwaju itẹ idajọ. 

13 Nwọn wipe, ọkunrin yi nyi awọn enia li 
ọkàn pada, lati ma sin Ọlọrun lodi si ofin. 

14 Nigbati Paulu nfẹ ati dahùn, Gallioni wi 
fun awọn Ju pe, Ibaṣepe òran buburu tabi ti 
jagidijagan kan ni, bi ọrọ ti ri, ẹnyin Ju, emi 
iba gbẹ̀ nyin: 

15 Ṣugbọn bi o ba ṣe ọran nipa òrọ ati orukọ, 
ati ti ofin nyin ni, kì ẹnyin ki o bojuto o fun ara 
nyin, nitoriti emi kò fẹ ṣe onidajọ nkan ba— 
wọnni. 

16 O si lé wọn kuro ni ibi itẹ idajọ. 

17 Gbogbo awọn Hellene si mu Sostene, 
olori sinagogu, nwọn si lù u niwaju itẹ idajọ. 
Gallioni kò si ṣú si nkan wọnyi. 

18 TPaulu si duro si i nibẹ̀ li ọjọ pipọ, nigbati 
o si dágbere fun awọn arakunrin, o ba ti ọkò lọ 
si Siria, ati Priskilla ati Akuila pẹlu rẹ̀; o ti fá ori 
rẹ̀ ni Kenkrea: nitoriti o ti jẹjẹ. 

19 O si sọkalẹ wá si Efesu, o si fi wọn silẹ 
nibẹ̀: ṣugbọn on tikararẹ̀ wò inu sinagogu lọ, 
o si ba awọn Ju fi ọrọ we ọrọ. 

20 Nigbati nwọn si bẹ̀ ẹ pe, ki o ba awọn 
joko diẹ si i, o kò; 

21 Ṣugbọn o dágbere fun wọn, o si wipe, 
Emi kò gbọdọ ṣaima ṣe ajọ ọdún ti mbò yi ni 
Jerusalemu bi o ti wù ki o ri: ṣugbọn emi oô 
tún pada tọ nyin wá, bi Ọlọrun ba fẹ. O si 
ṣikẹ ni Efesu. 

22 Nigbati o si ti gúnlẹ ni Kesarea, ti o goke, 
ti o si ki ijọ, o sọkalẹ lọ si Antioku. 

23 Nigbati o si gbé ọjọ diẹ nibẹ̀, o lọ, o si 
kọja ni ilẹ Galatia on Frigia lẹsẹsẹ, o nmu 
gbogbo awọn ọmọ-ẹhin li ọkàn le. 

24 qi Ju kan si wà ti a npẹ̀ ni Apollo, ti a bi ni 
Aleksandria, ọkunrin ọlọrọ li ẹnu, ti o pò ni 
iwe—mimQ6, o wá si Efesu. 


IṢE AWỌN APOSTELI. 18, 19 
25 Okunrin yi li a ti kẹ ni òna ti Oluwa; o si 
ṣe ẹniti o gboná li ọkàn, o nfi ayan nsọrọ, o si 
nkẹni ni nkan ti Oluwa; kìki baptismu ti 
Johannu li o mò. 

26 O si bẹ̀rẹ si fi igboiya sọrọ ni sinagogu: 
nigbati Akuila on Priskilla ti gbẹ ọrọ rẹ̀, nwọn 
mu u si ọdọ nwọn si tubọ sọ idi òna Ọlọrun 
fun u dajudaju. 

27 Nigbati o si nfẹ kọja lọ si Akaia, awọn 
arakunrin gba a ni iyanju, nwọn si kọwe si 
awọn ọmọ-ẹhin ki nwọn ki o gba a: nigbati o si 
de, o ràn awọn ti o gbagbQ nipa ore—ọfẹ lọwọ 
pupọ. 

28 Nitoriti o sọ asọye fun awọn Ju ni 
gbangba, o nfi i hàn ninu iwe—mimQ pe, Jesu 


ni Kristi. 

l Ọ TO si ṣe, nigbati Apollo ti wà ni 
Korinti, ti Paulu kọja lọ niha ẹkùn 

oke, o wá si Efesu: o si ri awọn ọmọ-ẹhin kan; 

2O wi fun wọn pe, Ẹnyin ha gbà Ẹmí Mimọ 
na nigbati ẹnyìn gbagbQ? Nwọn si wi fun u pe, 
Awa kò gbé rara bi Ẹmi MimQ kan wà. 

30 si wipe, Njẹ baptismu wo li a ha baptisi 
nyin si? Nwọn si wipe, Si baptismu ti Johannu. 

4 Paulu si wipe, Nitôtọ, ni Johannu fi bap- 
tismu ti ironupiwada baptisi, o nwi fun awọn 
enia pe, ki nwọn ki o gbà ẹniti mbò lẹhin on 
gbọ, eyini ni Kristi Jesu. 

5 Nigbati nwọn si gbọ, a baptisi wọn li 
orukọ Jesu Oluwa. 

6 Nigbati Paulu si gbe ọwọ le wọn, Ẹmí 
Mimẹ si bà le wọn; nwọn si nfẹ ẹ̀de miran, 
nwọn si nsọ asọtẹlẹ. 

7 Iye awọn ọkunrin na gbogbo to mejila. 

8 Nigbati o si wọ inu sinagogu lọ, o fi 
igboiya sọrọ li oṣù mẹta, o nfi ọrò we Ọrọ, o si 
nyi wọn lọkan pada si nkan ti iṣe ti ijọba 
Ọlọrun. 

9 Ṣugbọn nigbati ọkàn awọn miran ninu 
wọn di lile, ti nwọn kò si gbagbQ, ti nwọn 
nsọrọ ibi si Ọna na niwaju ijọ enia, o lọ kuro 
lọdọ wọn, o si yà awọn ọmọ-ẹhin sọtò, o si 
nsọ asọye li ojojumo ni ile-iwe Tirannu. 

10 Eyi nlọ bẹ fun iwọn ọdún meji; tobẹ ti 
gbogbo awọn ti ngbe Asia gbọ ọrọ Jesu 
Oluwa, ati awọn Ju ati awọn Hellene. 

11 Ọlọrun si ti ọwọ Paulu ṣe iṣẹ aṣẹ akanṣe, 

12 Tobẹ ti a fi nmu gẹle ati ibantẹ ara rẹ̀ tọ 
awọn olokunrun lọ, arùn si fi wọn silẹ, ati 
awọn ẹmi buburu si jade kuro lara wọn. 

13 Ṣugbọn awọn Ju kan alarinkiri, alẹ— 
mi-ẹ̀ṣu—jade, dawọle e li adabọwọ ara wọn, 


IṢE AWỌN APOSTELI. 19, 20 


lati pẹ̀ orukọ Jesu Oluwa si awọn ti o li ẹmi 
buburu, wipe, Awa fi orukọ Jesu ti Paulu 
nwasu fi nyin bu. 

14 Awọn meje kan si wà, ọmọ ẹnikan ti a 
npe ni Skefa, Ju, ati olori kan ninu awọn alufa, 
ti nwọn ṣe bẹ̀. 

15 Ẹmi buburu na si dahùn, o ni, Jesu emi 
mò, Paulu emi si mò; ṣugbọn tali ẹnyin? 

16 Nigbati ọkunrin ti ẹmi buburu wa lara rẹ̀ 
si fò mọ wọn, o ba wọn dimú, o bori wọn, 
bẹ̀ni nwọn sá jade kuro ni ile na ni ìhoho ati 
ni ifarapa. 

17Ihìn yi si di mimọ fun gbogbo awọn Ju ati 
awọn ara Hellene pẹlu ti o ṣe atipo ni Efesu; 
ẹ̀ru si ba gbogbo wọn, a si gbé orukọ Jesu 
Oluwa ga. 

18 Ọpọ awọn ti nwọn gbagboô si wá, nwọn 
jẹwọ, nwọn si fi iṣẹ wọn hàn. 

19 Kì isi ṣe diẹ ninu awọn ti nṣe àlúpàyídà li 
o kò iwe wọn jọ, nwọn dáná sun wọn loju 
gbogbo enia: nwọn si ṣírò iye wọn, nwọn si ri 
i, o jẹ ẹgbi—mẹdọgbòn iwọn fadaka. 

20 Bẹli òrọ Oluwa si gbilẹ si i gidigidi, o si 
gbilẹ. 

21 Njẹ bi nkan wọnyi ti pari tan, Paulu 
pinnu rẹ̀ li ọkàn pe, nigbati on ba kọja ni Ma— 
kedonia ati Akaia, on ô lọ si Jerusalemu, o 
Wipe, Lẹhin igba ti mo ba de ibẹ̀, emi kò le 
Ṣaima ri Romu pẹlu. 

22 Nigbati o si ti rán meji ninu awọn ti nṣe 
iranṣẹ fun u lọ si Makedonia, Timoteu ati 
Erastu, on tikararẹ̀ duro ni Asia ni igba diẹ na. 

23li akokò na ẹ̀mimì diẹ ki o wà nitori 
Ọna na. 

24 Nitori ọkunrin kan ti a npe ni Demetriu, 
alagbẹdẹ fadaka, ti ima fi fadaka ṣe ile—oriṣa 
fun Diana, o mu ẹ̀re ti kò mò ni iwọn fun 
awọn oniṣọnà wá; 

25 Nigbati o pò wọn jọ, ati irú awọn ọlọnà 
bẹ̀, o ni, Alagba, ẹnyin mò pe nipa iṣẹ—ọna yi 
li awa fi li ọrò wa. 

26 Ẹnyin si ri, ẹ si gbQ pe, kì iṣe ni Efesu ni— 
kanṣoṣo ni, ṣugbọn o fẹrẹ ṣe gbogbo Asia, ni 
Paulu yi nyi òpọ enia li ọkàn pada, ti o si ndari 
wọn wipe, Ohun ti a fi ọwọ ṣe, ki iṣe ọlọrun. 

27 Ki si iṣe pe kiki iṣẹ—ọnà wa yi li o wà li 
ewu ati di asan; ṣugbọn ile Diana oriṣa nla yio 
si di gigàn pẹlu, ati gbogbo ọla nla rẹ̀ yio si 
run, ẹniti gbogbo Asia ati gbogbo aiye mbọ. 

28 Nigbati nwọn gbẹ òrọ wọnyi, nwọn kún 
fun ibinu, nwọn kigbe, wipe, Oriṣa nla ni Di— 
ana ti ara Efesu. 

239 Gbogbo ilu na si kún fun irukerudò: 


802 


nwọn fi ọkàn kan rẹ sinu ile ibiṣire, nwọn si 
mu Gaiu ati Aristarku ara Makedonia, awọn 
ẹgbẹ ajọrin Paulu. 

30 Nigbati Paulu si nfẹ wò arin awọn enia 
lọ, awọn ọmọ-ẹhin kò jẹ fun u. 

31 Awọn olori kan ara Asia, ti iṣe ọrẹ̀ rẹ̀, 
ranṣẹ si i, nwọn bẹ̀ ẹ pe, ki o máṣe fi ara rẹ̀ 
wewu ninu ile ibiṣire. 

32 Njẹ awọn kan nwi ohun kan, awọn 
miran nwi omiran: nitori ajọ di rudurudu; ati 
òpọ enia ni kò mò itori ohun ti nwọn tilẹ fi 
wọjọ pò si. 

33 Nwọn si fà Aleksanderu kuro li awujọ, 
awọn Ju tì i ṣaju. Aleksanderu si juw6 si wọn, 
on iba si wi ti ẹnu rẹ̀ fun awọn enia. 

34 Ṣugbọn. nigbati nwọn mọ pe Ju ni, 
gbogbo wọn li ohùn kan, niwọn Wakati meji 
ọjọ, kigbe pe, Oriṣa nla ni Diana ti ara Efesu. 

35 Nigbati akọwe ilu si mu ki ijọ enia dakẹ, 
o ni, Ẹnyìn ará Efesu, tali ẹniti o wà ti kò mọ 
pe, ilu ara Efesu ni iṣe olusin Diana oriṣa nla, 
ati ti ere ti o ti ọdọ Jupiteri bẹ silẹ? 

36 Njẹ bi a ko ti le sọrọ odi si nkan wọnni, o 
yẹ ki ẹ dakẹ, ki ẹnyin ki o máṣe fi iwara ṣe 
ohunkohun. 

37 Nitoriti ẹnyin mu awọn ọkunrin wọnyi 
wá, nwọn kò kò ile oriṣa, bẹni nwọn kò 
sọrọ—odi si oriṣa wa. 

38 Njẹ. nitorina. bi Demetriu, ati awọn 
oniṣọnà ti o wà pẹlu rẹ̀, ba li ọrọ kan si ẹnikẹ— 
ni, ile-ẹjọ ṣí silẹ, awọn onidajọ si mbẹ: jẹ ki 
nwọn ki o lọ ifi ara wọn sùn. 

39 Ṣugbọn bi ẹ ba nwadi ohun kan nipa 
òran miran, a ô pari rẹ̀ ni ajọ ti o tọ. 

40 Nitori awa sá wà li ewu ati pẹ bi lérẹ̀ 
nitori ariwo oni yi, kò sa nidi, ati nitori eyi 
awa kì yio le dahun fun iwọjọ yi. 

41 Nigbati o si ti sọ bẹ tan, o tú ijọ na ká. 
20 1NIGBATI ariwo na si rọlẹ, Paulu 

ranṣẹ pẹ awọn ọmọ-ẹhin, o si gbà 
wọn ni iyanju, o dagbere fun wọn, o dide lati 
lọ si Makedonia. 

2 Nigbati o si ti là apa ìha wọnni kọja, ti o si 
ti fi ẹrọ pipọ gbà wọn ni iyanju, o wá si ilẹ 
Hellene. 

3 Nigbati o si duro nibẹ̀ li oṣù mẹta, ti awọn 
Ju si déna dé e, bi o ti npete ati ba ti ọkò lọ si 
Siria, o pinnu rẹ̀ lati ba ti Makedonia pada lọ. 

4Sopateru ara Berea ọmọ Parru si ba a lọ de 
Asia; ati ninu awọn ara Tessalonika, Aristarku 
on Sekundu; ati Gaiu ara Derbe, ati Timoteu; 
ati ara Asia, Tikiku on Trofimu. 


803 


S Ṣugbọn awọn wọnyi ti lọ ṣiwaju, nwọn 
nduro dẹ̀ wa ni Troa. 

6 Awa si ṣikò lati Filippi wá lẹhin ọjọ aiwu— 
kara, a si de ọdọ wọn ni Troasi ni ijọ karun; 
nibiti awa gbé duro ni ijọ meje. 

7 Ati ni ọjọ ikini Ọsẹ nigbati awọn ọmọ— 
ẹhin pejọ lati bù akara, Paulu si wasu fun 
wọn, o mura ati lọ ni ijọ keji: o si fà òrọ rẹ̀ gùn 
titi di arin ọganjọ. 

8 Fitilà pipọ si wà ni yàrá oke na, nibiti a 
gbé pejọ si. 

9 Ọdọmọkunrin kan ti a npẹ̀ ni Eutiku si joko 
li oju ferese, orun si wò ọ lara: bi Paulu si ti pẹ 
ni iwasu, o ta gbẹngbọn loju orun, o ṣubu lati 
oke kẹta wá silẹ, a si gbé e dide li okú. 

10 Nigbati Paulu si sọkalẹ, o wolẹ bò o, o 
gbá a mọra, o ni, Ẹ má yọ ara nyin lẹnu; nitori 
ẹmí rẹ̀ mbẹ ninu rẹ̀. 

11 Nigbati o si tún gòke lọ, ti o si bù akara, ti 
o si jẹ, ti o si sọrọ pẹ titi o fi di afẹmọjum, 
bẹli o lọ. 

12 Nwọn si mu ọmọkunrin na bò láye, inu 
nwọn si dun gidigidi. 

13 TINigbati awa si ṣaju, awa si ṣikò lọ si 
Asso, nibẹ̀ li a nfẹ gbà Paulu si ọkò: nitori bẹli 
o ti pinnu rẹ̀, on tikararẹ̀ nfẹ ba ti ẹsẹ lọ. 

14 Nigbati o pade wa ni Asso, ti a si ti gbà a 
si ọkò, a lọ si Mitilene. 

15 Nigbati a si ṣikò nibẹ̀, ni ijọ keji a de 
ọkankan Kio; ni ijọ keji rẹ̀ a de Samo, a si duro 
ni Trogillioni; ni ijọ keji rẹ̀ a si de Miletu. 

16 Paulu sá ti pinnu rẹ̀ lati mu ọkò lọ niha 
Efesu, nitori ki o ma ba fi igba na joko ni Asia: 
nitori o nyára bi yio ṣe iṣe fun u, lati wà ni 
Jerusalemu li ọjọ Pentikosti. 

17 TAti lati Miletu o ranṣẹ si Efesu, lati pẹ̀ 
awọn alàgba ijọ wá sọdọ rẹ̀. 

18 Nigbati nwọn si de ọdọ rẹ̀, o wi fun wọn 
pe, Ẹnyin tikaranyin mò, lati ọjọ ikini ti mo ti de 
Asia, bi emi ti ba nyin gbé, ni gbogbo akoko na, 

19 Bi mo ti nfi ìrẹlẹ ọkàn gbogbo sìn Oluwa, 
ati omije pipọ, pẹlu idanwò, ti o bá mi, nipa 
ìdena awọn Ju: 

20 Bi emi kò ti fà sẹhin lati sọ ohunkohun ti 
o ṣ'anfani fun nyin, ati lati má kẹ nyin ni 
gbangba ati lati ile de ile, 

21 Ti mo nsọ fun awọn Ju, ati fun awọn 
Hellene pẹlu, ti ironupiwada sipa Ọlọrun, ati 
ti igbagbọ sipa Jesu Kristi Oluwa wa. 

22 Njẹ nisisyi, wo o, ọkàn mi nfà si ati lọ si 
Jerusalemu, laimò ohun ti yio bá mi nibẹ̀: 

23 Bikoṣe bi Ẹmí Mimọ ti nsọ ni ilu gbogbo 
pe, ìde on ìya mbẹ fun mi. 


IṢE AWỌN APOSTELI 20, 21 
24 Ṣugbọn emi kò kà ẹmi mi si nkan rara bi 
ohun ti o ṣọwọn fun mi, ki emi ki o ba le fi ayọ 
pari ire—ije mi ati iṣẹ—iranṣẹ ti mo ti gbà lọdọ 
Jesu Oluwa, lati ma ròhin ihinrere ore—ọfẹ 
Ọlọrun. 

25 Njẹ nisisiyi, wo o, emi mò pe gbogbo 
nyin, lárin ẹniti emi ti nkiri wásu ijọba Ọlọ— 
run, kì yio ri oju mi mọ. 

26 Nitorina mo pẹ̀ nyin ṣe ẹlẹri loni yi pe, 
ọrùn mi mẹ kuro ninu ẹ̀jẹ enia gbogbo. 

27 Nitoriti emi kò fà sẹhin lati sọ gbogbo 
ipinnu Ọlọrun fun nyin. 

28 TẸ kiyesara nyin, ati si gbogbo agbo ti 
Ẹmi Mimé fi nyin ṣe alabojuto rẹ̀, lati má tọju 
ijọ Ọlọrun, ti o ti fi ẹ̀jẹ ara rẹ̀ rà. 

28 Nitoriti emi mò pe, lẹhin lilọ mi, ikôkò 
buburu yio wò arin nyin, li aidá agbo si. 

30 Ati larin ẹnyin tikaranyin li awọn enia 
yio dide, ti nwọn o ma sòrọ òdi, lati fà awọn 
ọmọ-ẹhin sẹhin wọn. 

31 Nitorina ẹ má ṣọra, ki ẹ si má ranti pe, 
fun ọdún mẹta, emi kò dẹkun ati ma fi omije 
kìlọ fun olukuluku li ọsán ati li oru. 

32 Njẹ nisisiyi, ará, mo fi nyin le Ọlọrun 
lọwọ ati ẹ̀rọ ore—ọfẹ rẹ̀, ti o le gbe nyin duro, 
ti o si le fun nyin ni ini lárin gbogbo awọn ti a 
sọ di mimọ. 

33 Emi kò ṣe ojukòkoro fadaka, tabi Wura, 
tabi aṣọ ẹnikẹni. 

34 Ẹnyin tikaranyin sá mò pe, ọwọ wọnyi li 
o ṣiṣẹ fun aini mi, ati ti awọn ti o wà pẹlu mi. 

35 Ninu ohun gbogbo mo fi apẹrẹ fun nyin 
pe, nipa ṣiṣe iṣẹ bẹ, yẹ ki ẹ má ràn awọn 
alailera lọwọ, ki ẹ si ma ranti ọrọ Jesu OLuwa, 
bi on tikararẹ̀ ti wipe, Ati funni o ni ibukún jù 
ati gbà lọ. 

36 TINigbati o si ti wi nkan wọnyi, o kunlẹ, 
o si ba gbogbo wọn gbadura. 

37 Gbogbo wọn si sọkun gidigidi, nwọn si rẹ̀ 
mẹ Paulu li ọrùn, nwọn si fi ẹnu kò o li ẹnu, 

38 Inu wọn si bajẹ julọ fun òrọ ti o sọ pe, 
nwọn kì yio ri oju on mQ. Nwọn si sìn i lọ 


sinu ọkọ. 
2 l 1O si ṣe, nigbati awa kuro lọdọ wọn, 
ti a sì ṣikò, awa ba ọna tàra wá si Kosi, 
ni ijọ keji a si lọ si Rodu, ati lati ibẹ̀ lọ si Patara: 
2 Nigbati awa si ri ọkò kan ti nrekọja lọ si 
Fenike, awa wò ọkò, a si ṣí. 
3 Nigbati awa si ti ri Kipru li òkere, ti awa fi 
i si ọwọ òsi, awa gbé ori ọkò le Siria, a si 
gúnlẹ ni Tire: nitori nibẹ̀ li ọkò yio gbé kò ẹrù 
silẹ. 


IṢE AWỌN APOSTELI 21 

4 Nigbati a si ri awọn ọmọ-ẹhin, awa duro 
nibẹ̀ ni ijọ meje: awọn ẹniti o tipa Ẹmí wi fun 
Paulu pe, ki o máṣe lọ si Jerusalemu. 

5 Nigbati a si ti lò ọjọ wọnni tan, awa jade, a 
si mu òna wa pọn; gbogbo nwọn si sìn wa, 
pẹlu awọn obinrin ati awọn ọmọde titi awa fi 
Jade si ẹhin ilu: nigbati awa si gunlẹ li ebute, 
awa si gbadura. 

6 Nigbati a si ti dágbere fun ara wa, awa bọ 
si ọkò; ṣugbọn awọn si pada lọ si ile wọn. 

7 Nigbati a si ti pari àjo wa lati Tire, awa de 
Ptolemai; nigbati a si kí awọn ará, awa si ba 
Wọn gbé ni ijọ kan. 

8 Ni ijọ keji awa lọ kuro, a si wá si Kesarea: 
nigbati awa si wò ile Filippi Efangelisti, ọkan 
ninu awọn meje nì; awa si wò sọdọ rẹ̀. 

9 Ọkunrin yi si li ọmọbinrin mẹrin, wun— 
dia, ti ima sọtẹlẹ. 

10 Bi a si ti wà nibẹ̀ li ọjọ pipọ, woli kan ti 
Judea sọkalẹ wá, ti a npẹ ni Agabu. 

tI Nigbati o si de ọdọ Wa, o mu amure 
Paulu, o si de ara rẹ̀ li ọwé on ẹsẹ, o si wipe, 
Bayi li Ẹmí Mimọ wi, Bayi li awọn Ju ti o wà 
ni Jerusalemu yio de ọkunrin ti o ni amure yi, 
nwọn o si fi i le awọn Keferi lọwọ. 

12 Nigbati a si ti gbẹ nkan wọnyi, ati awa, 
ati awọn ará ibẹ̀ na bẹ̀ ẹ pe, ki o máṣe gòke lọ 
si Jerusalemu. 

13 Nigbana ni Paulu dahùn wipe, Ewo li 
ẹnyin nṣe yi, ti ẹnyin nsọkun, ti ẹ si nmu árẹ̀ 
ba ọkàn mi; nitori emi mura tan, kì iṣe fun 
didẹ̀ nikan, ṣugbọn lati kú pẹlu ni Jerusalemu, 
nitori orukọ Jesu Oluwa. 

14 Nigbati a kò le pa a li ọkàn dà, awa dakẹ, 
wipe, Ifẹ ti Oluwa ni ki a ṣe. 

15 Lẹhin ijọ wọnni, awa palẹmọ, a si gòke lọ 
si Jerusalemu. 

16 Ninu awọn ọmọ-ẹhin lati Kesarea ba wa 
lọ, nwọn si mu Mnasoni ọmọ-ẹhin lailai kan 
pẹlu wọn, ará Kipru, lọdọ ẹniti awa ô gbé wọ. 

17 Nigbati awa si de Jerusalemu, awọn 
arakunrin si fi ayọ gbà wa. 

18 Ni ijọ keji awa ba Paulu lọ sọdọ Jakọbu; 
gbogbo awọn alàgba si wà nibẹ̀. 

13 Nigbati o si kí wọn tan, o ròhin ohun 
gbogbo lẹsẹsẹ ti Ọlọrun ṣe larin awọn Keferi 
nipa iṣẹ—iranṣẹ rẹ̀. 

20 Nigbati nwọn si gbẹ, nwọn yin Ọlọrun 
logo, nwọn si wi fun u pe, Arakunrin, iwọ ri 
iye ẹgbẹgbẹrun ninu awọn Ju ti o gbagbọ, 
gbogbo nwọn li o si ni itara fun ofin. 

21 Nwọn si ti ròhin rẹ fun wọn pe, Iwọ nkọ 
gbogbo awọn Ju ti o wà lárin awọn Keferi pe, 


804 


ki nwọn ki o kò Mose silẹ, o si nwi fun wọn 
pe ki nwọn ki o máṣe kọ awọn ọmọ wọn ni 
ilà mẹ, ati ki nwọn ki o máṣe rìn gẹgẹ bi àṣa 
wọn. 

22 Njẹ ewo ni ṣiṣe? ijọ kò le ṣaima pejọ pọ: 
dajudaju nwọn ô gbQ pe, iwọ de. 

23 Njẹ eyi ti awa ô wi fun ọ yi ni ki o ṣe: 
Awa li ọkunrin mẹrin ti nwọn ni ẹ̀jẹ lara wọn; 

24 Awọn ni ki iwọ ki o mu, ki o si ṣe iwẹ— 
numọ pẹlu wọn ki o si ṣe inawo wọn, ki nwọn 
ki o le fá ori wọn: gbogbo enia yio si mò pe, 
kò si otitọ kan ninu ohun ti nwọn gbọ si ọ; 
ṣugbọn pe, iwọ tikararẹ nrìn dede pẹlu, iwọ si 
npa ofin mQ. 

25 Ṣugbọn niti awọn Keferi ti o gbagbô, awa 
ti kọwe, a si ti pinnu rẹ̀ pe, ki nwọn pa ara 
wọn mọ kuro ninu ohun ti a fi rubọ si oriṣa, 
ati ẹ̀jẹ ati ohun ilọlọrùnpa, ati àgbere. 

26 Nigbana ni Paulu mu awọn ọkunrin na; 
ni ijọ keji o ṣe iwẹnumọ pẹlu wọn, o si wọ inu 
tẹmpili lọ, o sọ ìgba ti ọjọ ìwẹ̀numọ na yio pé 
titi a fi rubọ fun olukuluku wọn. 

27 Nigbati ọjọ meje si fẹrẹ pé, ti awọn Ju ti o 
ti Asia wa ri i ni tẹmpili, nwọn rú gbogbo 
awọn enia soke, nwọn nawọ mu u. 

28 Nwọn nkigbe wipe, Ẹnyin enia Israeli, ẹ 
gbà wa: Eyi li ọkunrin na, ti nke gbogbo enia 
nibigbogbo lòdi si awọn enia, ati si ofin, ati si 
ibi yi: ati pẹlu o si mu awọn ara Hellene wá si 
tẹmpili, o si ti ba ibi mim yi jẹ. 

29 Nitori nWọn ti ri Trofimu ará Efesu pẹlu 
rẹ̀ ni ilu, ẹniti nwọn ṣebi Paulu mu wá sinu 
tẹmpili. 

30 Gbogbo ilu si rẹ, awọn enia si sure jọ: 
nwọn si mu Paulu, nwọn si wọ ọ jade kuro 
ninu tẹmpili: lojukanna a si tì ilẹkun. 

31 Bi nwọn si ti nwá òna ati pa a, ìhin de ọdọ 
olori ẹgbẹ ọmọ—ogun pe, gbogbo Jerusalemu 
dàrú. 

321,ojukanna o si ti mu awọn ọmọ—ogun ati 
awọn balogun ọrún, o si sure sọkalẹ tọ wọn 
lọ: nigbati nwọn si ri olori ogun ati awọn 
ọmọ-—ogun, nwọn dẹkun lilu Paulu. 

33 Nigbana li olori ogun sunmọ wọn, o si 
mu u, o paṣẹ pe ki a fi ẹ̀wọn meji dẹ̀ e; o si 
bẹ̀re ẹniti iṣe, ati ohun ti o ṣe. 

34 Awọn kan nkigbe ohun kan, awọn miran 
nkigbe ohun miran ninu awujọ: nigbati kò si 
le mò eredi irukerudò na dajudaju, o paṣẹ ki 
nwọn ki o mu u lọ sinu ile—olodi. 

35 Nigbati o si de ori atẹgùn, gbigbé li a gbé 
e soke lọwọ awọn ọmọ—ogun nitori iwa—ipa 
awọn enia. 


36 Nitori òpọ enia gbátì i, nwọn nkigbe pe, 
Mu u kuro. 

37 Bi nwọn si ti fẹrẹ imu Paulu wò inu 
ile—olodi lọ, o wi fun olori-ogun pe, Emi ha 
gbọdọ ba ọ sòrọ? O si dahùn wipe, Iwọ mò 
ẹ̀de Hellene ifẹ? 

38 Iwọ ha kẹ ni ara Egipti nì, ti o ṣọtẹ ṣaju 
ọjọ wọnyi, ti o si ti mu ẹgbaji ọkunrin ninu 
awọn ti iṣe apania lẹhin lọ si iju? 

38 Ṣugbọn Paulu si wipe, Ju li emi iṣe, ara 
Tarsu ilu Kilikia, ọlòtọ ilu ti kì iṣe ilu lasan 
kan, emi si bẹ ọ, bùn mi láye lati ba awọn 
enia sọrọ. 

40 Nigbati o si ti bùn u laye, Paulu duro lori 
atẹgùn, o si juwQ si awọn enia. Nigbati nwọn si 
dakẹrọrọ o ba wọn sọrọ li ẹ̀de Heberu, wipe, 
22 1 ẸNYIN ará, ati baba, ẹ gbọ ti ẹnu mi 

nisisiyi. 

2 (Nigbati nwọn si gbẹ pe o mba wọn sọrọ 
li ede Heberu, nwọn tubọ parọrọ; o si wipe,) 

3 Ju li emi iṣe ẹniti a bí ni Tarsu ilu kan ni 
Kilikia, ṣugbọn ti a tẹ ni ilu yi, li ẹsẹ Gamalieli, 
ti a kẹ gẹgẹ bi lile ofin awọn baba wa, ti mo si 
jẹ onitara fun Ọlọrun ani gẹgẹ bi gbogbo nyin ti 
Ti li oni. 

4 Mo si ṣe inunibini si Ọna yi titi o fi de iku, 
mo ndẹ̀, mo si nfi wọn sinu tubu, ati ọkunrin 
ati obinrin. 

5 Bi olori alufa pẹlu ti jẹ mi li ẹri, ati gbogbo 
ajọ awọn alàgba: lọwọ awọn ẹniti mo si gbà 
iwe lọ sọdọ awọn arakunrin, ti mo si lọ si 
Damasku lati mu awọn ti o wà nibẹ̀ ni didẹ̀ 
Wá si Jerusalemu, lati jẹ wọn niyà. 

60 si ṣe, bi emi ti nlọ, ti mo si sunmọ eti 
Damasku niwọn ọjọkanri, li ojijì, imọlẹ nla 
mẹ ti ọrun wá yi mi ká. 

7 Mo si ṣubu lùlẹ, mo si ngbọ ohùn kan ti o 
Wi fun mi pe, Saulu, Saulu, eṣe ti iwọ fi nṣe 
inunibini si mi? 

8 Emi si dahùn wipe, Iwọ tani, Oluwa? O si 
Wi fun mi pe, Emi Jesu ti Nasareti ni, ẹniti 
iwọ nṣe inunibini si. 

9 Awọn ti o si wà pẹlu mi ri imọlẹ na nitôtọ, 
ẹ̀ru si ba wọn; ṣugbọn nwọn kò gbẹ ohùn 
ẹniti mba mi sọrọ. 

10 Mo si wipe, Kini ki emi ki o ṣe, Oluwa? 
Oluwa si wi fun mi pe, Dide, ki o si lọ si 
Damasku; nibẹ̀ li a o si sọ ohun gbogbo fun ọ 
ti a yàn fun ọ lati ṣe. 

tI Bi emi kò si ti le riran nitori itànṣan 
imọlẹ na, a ti ọwọ awọn ti o wà lọdọ mi fà mi, 
mo si de Damasku. 


IṢE AWỌN APOSTELI. 21, 22 
12Ẹnikan si tẹ mi wá, Anania, ọkunrin 
olufọkansìn gẹgẹ bi ofin, ti o li orukọ rere 
lọdọ gbogbo awọn Ju ti o ngbe ibẹ̀. 

130 si duro tì mi, o si wi fun mi pe, Saulu 
arakunrin, riran. Ni wakati kanna mo si ṣiju 
soke wò o. 

14O si wipe, Ọlọrun awọn baba wa yàn ọ, 
lati mò ifẹ rẹ̀, ati lati ri Olôtọ nì, ati lati gbọ 
ohùn li ẹnu rẹ̀, 

15 Ki iwọ ki o le ṣe ẹlẹri rẹ̀ fun gbogbo enia, 
li ohun ti iwọ ti ri ti iwọ si ti gbQ. 

16 Njẹ nisisiyi kini iwọ nduro de? Dide, ki a 
si baptisi rẹ, ki o si wẹ̀ ẹ̀ṣẹ rẹ nù, ki o si má pẹ 
orukọ Oluwa. 

17 O si ṣe pe, nigbati mo pada wá si Jerusa— 
lemu, ti mo ngbadura ni tẹmpili mo bọ si oju— 
Tan; 

18 Mo si ri i, o wi fun mi pe, Yara, ki o si 
jade kuro ni Jerusalemu kánkán: nitori nwọn 
kì yio gbà ẹrí rẹ nipa mi. 

13 Emi si wipe, Oluwa, awọn papa mò pe, 
emi a ti má sọ awọn ti o gbà ọ gbọ sinu tubu, 
emi a si ma lù wọn ninu sinagogu gbogbo: 

20 Nigbati a si ta ẹ̀jẹ Stefanu ẹlẹri rẹ silẹ, 
emi na pẹlu duro nibẹ̀, mo si li ohùn si ikú rẹ̀, 
mo si nṣe itọju aṣọ awọn ẹniti o pa a. 

21 O si wi fun mi pe, Ma lọ: nitori emi ô rán 
ọ si awọn Keferi lokere réré. 

22 Nwọn si fi etí si i titi de òrọ yi, nwọn si 
gbé ohùn wọn soke wipe, Ẹ mu irú eyiyi kuro 
li aiye: nitori kò yẹ ki o wà láye. 

23 Bi nwọn si ti nkigbe, ti nwọn si wQn aṣọ 
wọn silẹ, ti nwọn nku ekuru si oju ọrun, 

24 Olori ogun paṣẹ pe ki a mu u wá sinu 
ile—olodi, o ni ki a fi ẹgba bi i lére; ki on ki o 
le mò itori ohun ti nwọn ṣe nkigbe le e bẹ̀. 

25Bi nwọn si ti fi ọsán dẹ̀ e, Paulu bi 
balogun ọrún ti o duro tì i pe, O ha tọ fun 
nyin lati nà ẹniti iṣe ará Romu li aijẹbi? 

26 Nigbati balogun ọrún si gbẹ, o lọ, o wi 
fun olori-ogun pe, Kili o fẹ ṣe yi: nitori 
ọkunrin yi ara Romu ni iṣe. 

27 Olori—ogun si de, o si bi i pe, Sọ fun mi, 
ara Romu ni iwọ iṣe? O si wipe, Bẹni. 

28 Olori—ogun si dahùn wipe, Owo pupọ ni 
mo fi rà ọlá ibilẹ yi. Paulu si wipe, Ṣugbọn a bí 
emi bẹ ni. 

28 Nitorina awọn ti o mura lati bi i lere kuro 
lọdọ rẹ̀: lojukanna olori—ogun pẹlu si bẹ̀ru, 
nigbati o mò pe ara Romu ni iṣe, ati nitori o ti 
dẹ̀ e. 

30 Ni ijọ keji, nitoriti o fẹ mò dajudaju ohun 
ti awọn Ju nfi i sùn si, o tú u silẹ, o paṣẹ ki 


IṢE AWỌN APOSTELI 23 
awọn olori alufa ati gbogbo igbimọ pejọ, o si 
mu Paulu sọkalẹ, o si mu u duro niwaju wọn. 
2 3 1 NIGBATI Paulu si tẹjumọ igbimọ, o 
ni, Ará, emi ti nfi gbogbo ẹri—ọkàn 
rere lò aiye mi niwaju Ọlọrun titi fi di oni yi. 

2 Anania olori alufa si paṣẹ fun awọn ti o 
duro tì i pe, ki o gbún u li ẹnu. 

3 Nigbana ni Paulu wi fun u pe, Ọlọrun yio 
lù ọ, iwọ ogiri ti a kùn li ẹfun: iwọ joko lati 
dajọ mi ni gẹgẹ bi ofin, iwọ si pẹ̀ ki a lù mi li 
òdi si ofin? 

4 Awọn ti o duro tì i si wipe, Olori alufa 
Ọlọrun ni iwọ ngàn? 

5 Paulu si wipe, Ará, emi kò mò pe olori 
alufa ni: nitori a ti kọ ọ pe, Iwọ kò gbọdọ sòrọ 
olori awọn enia rẹ ni buburu. 

6 Ṣugbọn nigbati Paulu ṣakiyesi pe, apakan 
wọn jẹ Sadusi, apakan si jẹ Farisi, o kigbe ni 
igbimọ pe, Ará, Farisi li emi, ọmọ Farisi: 
nitori ireti ati ajinde okú li a Ṣe ba mi wijọ. 

7 Nigbati o si ti wi eyi, iyapa de larin awọn 
Farisi ati awọn Sadusi: ajọ si pin meji. 

8 Nitoriti awọn Sadusi wipe, kò si ajinde, 
tabi angẹli, tabi ẹmí: ṣugbọn awọn Farisi jẹwọ 
mejeji. 

SO si di ariwo nla: ninu awọn akọwe ti o 
Wà li apa ti awọn Farisi dide, nwọn njà, wipe, 
Awa kò ri ohun buburu kan lara ọkunrin yi: ki 
si ni bi ẹmi kan tabi angẹli kan li o ba a sọrọ? 

10 Nigbati iyapa si di nla, ti olori ogun bẹ̀ru 
ki Paulu ki o má bà di fifaya lọwọ wọn, o paṣẹ 
pe ki awọn ọmọ—ogun sọkalẹ lọ lati fi ipá mu 
u kuro lárin wọn, ki nwọn si mu u wá sinu 
Ile—olodi. 

TI Ti oru ijọ na Oluwa duro tì i, o si wipe, 
Tujuka: nitori bi iwọ ti jẹri fun mi ni Jerusalemu, 
bẹni iwọ kò le ṣaijẹrí ni Romu pẹlu. 

12 Nigbati ilẹ mQ, awọn Ju kan dimọlu, 
nwọn fi ara wọn bu pe, awọn kì yio jẹ bẹli 
awọn kì yio mu, titi awọn ô fi pa Paulu. 

13 Awọn ti o ditẹ yi si jù ogoji enia lọ. 

14 Nwọn si tò olori awọn alufa ati awọn 
agbagba lọ, nwọn si wipe, Awa ti fi pe nla bu 
ara wa pe, a kì yio tẹ ohun nkan wò titi awa ô 
fi pa Paulu. 

15 Njẹ nisisiyi ki ẹnyin pẹlu ajọ igbimọ wi 
fun olori—ogun, ki o mu u sọkalẹ tò nyin wá, 
bi ẹnipe ẹnyin nfẹ wadi ẹran rẹ̀ dajudaju: ki o 
to sunmọ itosi, awa ô si ti mura lati pa a. 

16 Nigbati ọmọ arabinrin Paulu si gburô 
idena wọn, o lọ, o si wò inu ile—olodi lọ, o si 
sọ fun Paulu. 


17 Paulu si pẹ ọkan ninu awọn balogun 
ọrún sọdọ rẹ̀, o ni, Mu ọmọkunrin yi tò 
olori—ogun lọ: nitori o ni nkan lati sọ fun u. 

18 O mu u, o si sìn i lọ sọdọ olori—ogun, o si 
Wipe, Paulu ondẹ̀ pẹ̀ mi sọdọ rẹ̀, o si bẹ̀ mi pe 
ki emi mu ọmọkunrin yi tò ọ wá, ẹniti o ni 
nkan lati sọ fun ọ. 

19 Olori—ogun fà a lọwọ, o si lọ si apakan, o 
si bi i lere nikọkọ pe, Kili ohun ti iwọ ni isọ 
fun mi? 

20 O si wipe, Awọn Ju fi ìmọ ṣọkan lati wá 
ibẹ̀ ọ ki o mu Paulu sọkalẹ wá si ajọ igbimọ 
li ọla, bi ẹnipe iwọ nfẹ bẹ̀re nkan dajudaju 
nipa rẹ̀. 

21 Nitorina máṣe gbọ tiwọn: nitori awọn ti o 
dẹ̀na dò e ninu wọn jù ogoji ọkunrin lọ, ti nwọn 
fi ara wọn bu pe, awọn kì yio jẹ, bẹli awọn kì yio 
mu titi awọn o fi pa a: nisisiyi nwọn si ti mura 
tan, nwọn nreti idahùn lọdọ rẹ. 

22 Nigbana li olori ogun jọwọ ọmọkunrin na 
lọwọ lọ, o si kìlọ fun u pe, Máṣe wi fun 
ẹnikan pe, iwọ fi nkan wọnyi hàn mi. 

230 si pẹ̀ meji awọn balogun ọrún sọdọ rẹ̀, 
o si wipe, Ẹ mura igba ọmọ—ogun silẹ, lati lọ 
si Kesarea, ati adọrin ẹlẹṣin, ati igba ọlọkò, ni 
Wakati kẹta oru; 

24 O si wipe, ki nwọn pẹ̀se ẹranko, ki nwọn 
gbé Paulu gùn u, ki nwọn si le mu u de ọdọ 
Feliksi balẹ li alafia. 

25 O si kọ iwe kan bayi pe: 

26 Klaudiu Lisia si Feliksi bálẹ ọlọla julọ, 
alafia. 

27 Awọn Ju mu ọkunrin yi, nwọn si npete ati 
pa a: nigbana ni mo de pẹlu ogun, mo si gbà a 
lọwọ wọn nigbati mo gbọ pe ara Romu ni iṣe. 

28 Nigbati mo si nfẹ mò idi ẹran ti nwọn fi i 
sùn si, mo mu u sọkalẹ lọ si ajọ igbimọ wọn: 

23 Ẹniti mo ri pe, nwọn fisùn nitori òran 
ofin wọn, bẹni kò dà ọran kan ti o tẹ si ikú ati 
si ìde. 

30 Nigbati a si ti sọ fun mi pe, nwọn ô dẹ̀na 
dẹ̀ ọkunrin na, ọgan mo si rán a si ọ, mo si 
paṣẹ fun awọn olufisùn rẹ̀ pẹlu, lati sọ ohun ti 
nwọn ba ri wi si i niwaju rẹ. 

31 Nigbana li awọn ọmọ—ogun gbà Paulu, 
nwọn si mu u li oru lọ si Antipatri, gẹgẹ bi a ti 
paṣẹ fun wọn. 

32 Nijọ keji nwọn si jọwọ awọn ẹlẹṣin lati 
ma ba a lọ, nwọn si pada wá sinu ile—olodi. 

33 Nigbati nwọn de Kesarea, ti nwọn si fi iwe 
fun bálẹ, nwọn mu Paulu pẹlu wá siwaju rẹ̀. 

34 Nigbati o si ti kà iwe na, o bẹ̀re pe ara ilẹ 
Wo ni iṣe. Nigbati o si gbẹ pe ara Kilikia ni; 


807 


350 ni, Emi ô gbé ẹjọ rẹ, nigbati awọn 
olufisùn rẹ pẹlu ba de. O si paṣẹ pe ki nwọn 
ki o pa a mẹ ni gbòngan idajọ Herodu. 

2 4 1 LẸHIN ijọ marun Anania olori alufa 

ni sọkalẹ lọ pẹlu awọn alàgba ati 
ẹnikan Tertulu agbẹjọrò ẹniti o fi Paulu sùn 
bálẹ. 

2 Nigbati a si ti pẹ e jade, Tertulu bẹ̀rẹ si ifi i 
sùn wipe, Bi o ti jẹ pe nipasẹ rẹ li awa njẹ 
alafia pipọ, ati pe nipasẹ itọju rẹ a nṣe atunṣe 
fun orilẹ yi. 

3 Nigbagbogbo, ati nibigbogbo, li awa nfi 
gbogbo ọpẹ tẹwọgbà a, Feliksi ọlọla julọ. 

4 Ṣugbọn ki emi ki o má bà da ọ duro pẹ titi, 
mo bẹ̀ ọ ki o fi iyọnu rẹ gbọ òrọ diẹ li ẹnu wa. 

5 Nitori awa ri ọkunrin yi, o jẹ onijagidi 
enia, ẹniti o ndá rukerudo silẹ lárin gbogbo 
awọn Ju ti o wà ni gbogbo aiye, ati olori ẹ̀ya 
awọn Nasarene: 

6 Ẹniti o gbidanwo lati bà tẹmpili jẹ: ti awa 
si mu, ti awa fẹ ba ṣe ẹjọ gẹgẹ bi ofin wa. 

7 Ṣugbọn Lisia olori ogun de, o fi agbara nla 
gbà a li ọwọ wa: 

80O paṣẹ ki awọn olufisùn rẹ̀ wá sọdọ rẹ: 
lati ọdọ ẹniti iwọ ô le ni oye gbogbo nkan 
wọnyi, nitori ohun ti awa ṣe fi i sùn nigbati 
iwọ ba ti wadi ẹjọ rẹ̀. 

9 Awọn Ju pẹlu si fi ohùn si i, wipe, bẹni 
nkan wọnyi ri. 

10 Nigbati bálẹ ṣapẹrẹ si i pe ki o sẹ̀rọ, 
Paulu si dahùn wipe, Bi mo ti mò pe lati ọdún 
melo yi wá, ni iwọ ti ṣe onidajọ orilẹ—ede yi, 
tayọtayọ ni ng o fi Wi ti ẹnu mi. 

11 Ki o le yé ọ pe, ijejila pére yi ni mo gòke 
lọ si Jerusalemu lati lọ jọsìn. 

12 Bẹni nwọn kò ri mi ni tẹmpili ki emi ki o 
ma ba ẹnikẹni jiyàn, bẹli emi kò rú awọn enia 
soke, ibaṣe ninu sinagogu, tabi ni ilu: 

13 Bẹni nwọn kò le ladi ohun ti nwọn fi mi 
sùn si nisisiyi. 

14 Ṣugbọn eyi ni mo jẹwọ fun ọ, pe bi Ọna 
ti a npẹ̀ ni adamò, bẹli emi nsìn Ọlọrun awọn 
baba wa, emi ngbà nkan gbogbo gbé gẹgẹ bi 
ofin, ati ti a kọ sinu iwe awọn woli: 

15 Mo si ni ireti sipa ti Ọlọrun, eyi ti awọn 
tikarawọn pẹlu jẹwọ, pe ajinde okú mbọ, ati ti 
olôtọ, ati ti alaiṣôtọ. 

16 Ninu eyi li emi si nṣe idaraya, lati ni 
ẹri—ọkàn ti kò li ẹ̀ṣẹ sipa ti Ọlọrun, ati si enia 
nigbagbogbo. 

17 Ṣugbọn lẹhin ọdún pipọ, mo mu ọrẹ— 
anu fun orilẹ—ẹ̀de mi wá, ati ọrẹ—ẹbọ. 


ÌṢE AWỌN APOSTELI. 23— 25 
18 Larin wọnyi ni nwọn ri mi ni iwẹnu ni 
tẹmpili, bẹni kì iṣe pẹlu awujọ, tabi pẹlu 
ariwo. 

193 Ṣugbọn awọn Ju lati Asia wà nibẹ, 
awọn ti iba wà nihinyi niwaju rẹ, ki nwọn 
ki o já mi ni koro, bi nwọn ba li ohunkohun 
si mi. 

20 Bi kò ṣe bẹ, jẹ ki awọn enia wọnyi tika— 
Tawọn sọ iṣe buburu ti nwọn ri lọwọ mi, 
nigbati mo duro niwaju ajọ igbimọ yi, 

21 Bikoṣe ti gbolohùn kan yi, ti mo ke 
nigbati mo duro li arin wọn, Nitori ajinde okú 
li a ṣe ba mi wijọ lọdọ nyin loni yi. 

22 Nigbati Feliksi gbẹ nkan wọnyi, oye sa ye 
e li ayetan nipa Ọna na; o tú wọn ká na, o ni, 
Nigbati Lisia olori ogun ba sọkalẹ wá, emi o 
Wadi òran nyin daju. 

230 si paṣẹ fun balogun ọrún kan pe, ki o 
ma ṣe itọju Paulu, ki o si bùn u làye, ati pe ki o 
máṣe dá awọn ojulumò rẹ̀ lẹkun, lati ma ṣe 
iranṣẹ fun u. 

24Ṣugbọn lẹhin ijọ melokan, Feliksi de ti on 
ti Drusilla obinrin rẹ̀, ti iṣe Ju, o si ranṣẹ pẹ̀ 
Paulu, o si gbé òrọ lọdọ rẹ̀ nipa igbagbọ ninu 
Kristi Jesu. 

25 Bi o si ti nsọ asọye nipa ti ododo ati 
airekọja ati idajọ ti mbò, ẹ̀ru ba Feliksi, o 
dahùn wipe, Ma lọ nisisiyi na; nigbati mo ba 
si ni akokò ti o wò, emi o ranṣẹ pẹ̀ ọ. 

26 O si nreti pẹlu pe a ba fun on li owo lati 
ọwẹ Paulu wá, ki on ki o le da a silẹ: nitorina 
a si ma ranṣẹ si i nigbakugba, a ma ba a sòrọ. 

27 Ṣugbọn lẹhin ọdún meji, Porkiu Festu 
rọpò Feliksi: Feliksi si nfẹ ṣe oju're fun awọn 


Ju, o fi Paulu silẹ li ondẹ̀. 

2 S 1 NJẸ nigbati Festu de ilẹ na, lẹhin ijọ 
mẹta o gòke lati Kesarea lọ si 

Jerusalemu. 

2 Awọn olori alufa ati awọn enia pataki 
ninu awọn Ju fi Paulu sùn u, nwọn si bẹ̀ ẹ, 

3N Nwọn nwá oju ' re rẹ̀ si Paulu, ki o le ranṣẹ 
si i wá si Jerusalemu: nwọn ndẹ̀na dẹ̀ e lati pa 
a li ọna. 

4 Ṣugbọn Festu dahun pe, a pa Paulu m€ô ni 
Kesarea, ati pe on tikara on nmura ati pada lọ 
ni lẹlẹyi. 

50 ni, njẹ awọn ti o ba to ninu nyin, ki 
nwọn ba mi sọkalẹ lọ, bi ìwa buburu kan ba 
wà lọwọ ọkunrin yi, ki nwọn ki o fi i sùn. 

6 Kò si gbe árin wọn ju ijọ mẹjọ tabi mẹwa 
lọ, o sọkalẹ lọ si Kesarea; ni ijọ keji o joko lori 
itẹ idajọ, o si paṣẹ pẹ ki a mu Paulu wá. 


IṢE AWỌN APOSTELI. 25, 26 

7 Nigbati o si de, awọn Ju ti o ti Jerusalemu 
sọkalẹ wá duro yi i ká, nwọn nkà òran pipọ ti 
o si buru si Paulu lọrùn, ti nwọn kò le ladi. 

8 Paulu si wi ti ẹnu rẹ̀ pe, Emi kò ṣẹ ẹṣẹkẹṣẹ 
kan si ofin awọn Ju, tabi si tẹmpili, tabi si 
Kesari. 

3 Ṣugbọn Festu nfẹ gbà oju're lọdọ awọn Ju, 
o si da Paulu lohùn, wipe, Iwọ ha nfẹ goke lọ 
si Jerusalemu, ki a si ṣe ẹjọ nkan wọnyi nibẹ̀ 
niwaju mi bi? 

10 Paulu si wipe, Niwaju itẹ idajọ Kesari ni 
mo duro nibiti o yẹ ki a ṣe ẹjọ mi: emi kò ṣẹ 
awọn Ju, bi iwọ pẹlu ti mò daju. 

11 Njẹ bi mo ba ṣẹ̀, ti mo si ṣe ohun kan ti o 
yẹ fún ikú, emi kò kọ lati kú: ṣugbọn bi kò ba 
si nkan wọnni ninu ohun ti awọn wọnyi fi mi 
sun si, ẹnikan kò le fi mi ṣe oju're fun wọn. 
Mo fi ẹran mi lọ Kesari. 

12 Nigbana ni Festu lẹhin ti o ti ba ajọ 
igbìmọ sọrọ, o dahùn pe, Iwọ ti fi òran rẹ lọ 
Kesari: lọdọ Kesari ni iwọ ô lọ. 

13Lẹhin ijọ melokan, Agrippa ọba, ati 
Bernike sọkalẹ wá si Kesarea lati kí Festu. 

14 Bi nwọn si ti wà nibẹ̀ li ọjọ pipọ, Festu 
mu ẹran Paulu wá siwaju ọba, wipe, Feliksi fi 
ọkunrin kan silẹ li ondé: 

15 Ẹniti awọn olori alufa ati awọn agbàgba 
awọn Ju fi sùn nigbati mo wà ni Jerusalemu 
nwọn nfẹ ki n da a lẹbi. 

16 Awọn ẹniti mo si da lohùn pe, KÌ iṣe iṣe 
awọn ara Romu lati da ẹnikẹni lẹbi, ki ẹniti a 
fisùn ki o to kò awọn olufisun rẹ̀ loju, ki o si ri 
àye Wi ti ẹnu rẹ̀, nitori ọran ti a kà si i lọrùn, 

17 Nitorina nigbati nwọn jùmọ wá si ihinyi, 
emi kò jafara, nijọ keji mo joko lori itẹ idajọ, 
mo si paṣẹ pe ki a mu ọkunrin na wá. 

18 Nigbati awọn olufisùn na dide, nwọn kò 
kà ẹran buburu iru eyi ti mo rò si i lọrùn. 

13 Ṣugbọn nwọn ni ọran kan si i, niti isin 
wọn, ati niti Jesu kan ti o ti kú, ti Paulu 
tẹnumọ pe o wà laye. 

20 Bi emi kò si ti mọ bi a iti wadi nkan 
Wọnyi, mo bi i lere bi o nfẹ lọ si Jerusalemu, 
ki a si ṣe ẹjọ nkan wọnyi nibẹ̀. 

21Ṣugbọn nigbati Paulu fi ọran rẹ̀ lọ 
Augustu, pe ki a pa on mọ fun idajọ rẹ̀, mo 
paṣẹ pe ki a pa a mọ titi emi o fi le rán a lọ 
sọdọ Kesari. 

22 Agrippa si wi fun Festu pe, Emi pẹlu fẹ 
lati gbé ọrọ ọkunrin na tikarami. O si wipe, 
Lọla iwọ o gbọ ọ. 

23 Njẹ ni ijọ keji, ti Agrippa on Bernike wá, 
ti awọn ti ọsô pipọ, ti nwọn si wọ ile ẹjọ, pẹlu 


808 


awọn olori ogun, ati awọn enia nla ni ilu, 
Festu paṣẹ, nwọn si mu Paulu jade. 

24 Festu si wipe, Agrippa ọba, ati gbogbo 
ẹnyin enia ti o wà nihin pẹlu wa, ẹnyin ri 
ọkunrin yi, nitori ẹniti gbogbo ijọ awọn Ju ti 
rọgbaká mi, ni Jerusalemu ati nihinyi, ti 
nwọn nkigbe pe, Kò yẹ fun u lati wà láye mQ. 

25 Ṣugbọn emi ri pe, kò ṣe ohun kan ti o yẹ 
si ikú, bi on tikararẹ̀ si ti fi ran rẹ̀ lọ Augustu, 
mo ti pinnu lati rán a lọ. 

26 Nipasẹ ẹniti emi kò ri ohun kan dajudaju 
lati kọwe si oluwa mi. Nitorina ni mo ṣe mu u 
jade wá siwaju nyin, ati pe siwaju rẹ, Agrippa 
ọba, pápá lẹhin ti a ba ti wadi rẹ̀, ki emi ki o le 
ri ohun ti emi ô kọ. 

27 Nitoriti kò tẹ li oju mi lati rán ondẹ̀, ki a 


má si sọ òran ti a kà si i lọrùn. 

2 Ô 1 AGRIPPA si wi fun Paulu pe, A fun 
ọ laye lati sọ ti ẹnu rẹ. Nigbana ni 

Paulu nawQ, o si sọ ti ẹnu rẹ̀ pe: 

2 Agrippa ọba, inu emi tikarami din nitoriti 
emi o wi ti ẹnu mi loni niwaju rẹ, niti gbogbo 
nkan ti awọn Ju nfi mi sùn si. 

3 Papa bi iwọ ti mò gbogbo iṣe ati òran ti 
mbẹ lárin awọn Ju dajudaju, nitorina emi bẹ̀ ọ 
ki iwọ ki o fi siru gbọ temi. 

4 Iwà aiye mi lati igba ewe mi, bi o ti ri lati 
ibẹrẹ, lárin orilẹ—ede mi ati ni Jerusalemu, ni 
gbogbo awọn Ju mò. 

5 Nitori nwọn mò mi lati ipilẹṣẹ, bi nwọn 
ba fẹ̀ jẹri pe, gẹgẹ bi ẹya ìsin wa ti o le julọ, 
Farisi li emi. 

6 Ati nisisiyi nitori ireti ileri ti Ọlọrun ti ṣe 
fun awọn baba wa ni mo ṣe duro nihin fun 
idajọ. 

7 Ileri eyiti awọn ẹ̀ya wa mejejila ti nfi 
itara sin Ọlọrun lọsan ati loru ti nwọn nreti 
ati ri gba. Nitori ireti yi li awọn Ju ṣe nfi mi 
sùn, Agrippa Ọba. 

8 Eṣe ti ẹnyin fi rò o si ohun ti a kò le 
gbagbé bi Ọlọrun ba jí okú dide? 

93 Emi tilẹ rò ninu ara mi nitotọ pe, o yẹ ki 
emi ki o ṣe ọpọlọpọ ohun òdi si orukọ Jesu ti 
Nasareti. 

10 Eyi ni mo si ṣe ni Jerusalemu: awọn pipọ 
ninu awọn enia mimQ ni mo há mé inu tubu, 
nigbati mo ti gbà aṣẹ lọdọ awọn olori alufa; 
nigbati nwọn si npa wọn, mo li ohùn si i. 

11 Nigbapipọ ni mo ṣẹ̀ wọn niṣẹ ninu 
gbogbo sinagogu, mo ndú u lati mu wọn sọ 
ọrọ—odi; nigbati mo ṣoro si wọn gidigidi, mo 
ṣe inunibini si wọn de àjeji ilu. 


12 Ninu rẹ̀ na bi mo ti nlọ si Damasku ti emi 
ti ọlá ati aṣẹ ikò lati ọdọ awọn olori alufa lọ, 

13 Li ọsangangan, Ọba, mo ri imọlẹ kan lati 
ọrun wá, o jù riràn òrùn lọ, o mọlẹ yi mi ká, 
ati awọn ti o mba mi rẹ̀ ajo. 

14 Nigbati gbogbo wa si ṣubu lulẹ, mo gbọ 
ohùn ti nfò si mi ni de Heberu pe, Saulu, 
Saulu, éṣe ti iwọ fi nṣe inunibini si mi? Ohun 
irora ni fun ọ lati tapá si ẹgún. 

15 Emi si wipe, Iwọ tani, Oluwa? Oluwa si 
wipe, Emi ni Jesu ti iwọ nṣe inunibini si. 

16 Ṣugbọn dide, ki o si fi ẹsẹ rẹ tẹlẹ: nitori 
eyi ni mo ṣe farahàn ọ lati yàn ọ ni iranṣẹ ati 
ẹlẹri, fun ohun wọnni ti iwọ ti ri, ati ohun 
wọnni ti emi ô fi ara hàn fun ọ; 

17 Emi o ma gbà ọ lọwọ awọn enia, ati lọwọ 
awọn Keferi, ti emi rán ọ si nisisiyi, 

18 Lati là wọn li oju, ki nwọn ki o le yipada 
kuro ninu òkunkun si imọlẹ, ati kuro lọwọ 
agbara Satani si Ọlọrun, ki nwọn ki o le gbà 
idariji ẹ̀ṣẹ, ati ogùn pẹlu awọn ti a sọ di mimọ 
nipa igbagbọ ninu mi. 

19 Nitorina, Agrippa ọba, emi kò ṣe aigbọ— 
ran si iran òrun na. 

20 Ṣugbọn mo ké sọ fun awọn ti o wà ni 
Damasku, ati ni Jerusalemu, ati já gbogbo ilẹ 
Judea, ati fun awọn Keferi, ki nwọn ki o 
ronupiwada, ki nwọn si yipada si Ọlọrun, ki 
nwọn ma ṣe iṣẹ ti o yẹ si ironupiwada. 

21 Nitori nkan wọnyi li awọn Ju ṣe mu mi ni 
tẹmpili, ti nwọn si fẹ pa mi. 

22 Ṣugbọn bi mo si ti ri iranlọwọ gbà lọdọ 
Ọlọrun, mo duro titi o fi di oni, mo njẹri fun 
ati ewe ati àgba, emi kò sọ ohun miran bikoṣe 
ohun ti awọn woli ati Mose ti wipe yio ṣẹ: 

23 Pe, Kristi yio jìya, ati pe nipa ajinde rẹ̀ 
kuro ninu oku, on ni yio kẹ kede imọlẹ fun 
awọn enia ati fun awọn Keferi. 

24 Bi o si ti nsọ t'ẹnu rẹ̀, Festu wi li ohùn rara 
pe, Paulu, ori rẹ bajẹ; ẹkọ akọjù ba ọ li ori jẹ. 

25 Ṣugbọn Paulu. wipe, Ori mi kò bajẹ, 
Festu ọlọlá julọ; ṣugbọn òrọ otitọ ati ti ìwa 
airekọja li emi nsọ jade. 

26 Nitori ọba mò nkan gbogbo wọnyi, ni— 
waju ẹniti emi nsọrọ li aibẹ̀ru: nitori mo 
gbagbọ pe ọkan ninu nkan wọnyi kò pamọ 
fun u, nitoriti a kò ṣe nkan yi ni ìkọkọ. 

27 Agrippa ọba, iwọ gbà awọn woli gbé? 
Emi mò pe, iwọ gbagbọ. 

28 Agrippa si wi fun Paulu pe, Pẹlu ọrọ 
iyanju diẹ si i, iwọ iba sọ mi di Kristiani. 

28 Paulu si wipe, Iba wu Ọlọrun, yala pẹlu 
apọn diẹ tabi pipọ pe, ki o maṣe iwọ nikan, 


IṢE AWỌN APOSTELI. 26, 27 
ṣugbọn ki gbogbo awọn ti o gbô ẹ̀rọ mi loni 
pẹlu le di iru enia ti emi jẹ laisi ẹwọn wọnyi. 

30 Nigbati o si sọ nkan wọnyi tan, ọba dide, 
ati bálẹ, ati Bernike, ati awọn ti o ba wọn joko: 

31 Nigbati nwọn lọ si apakan, nwọn ba ara 
wọn sọ pe, ọkunrin yi kò ṣe nkankan ti o yẹ si 
ikú tabi si ẹ̀wọn. 

32 Agrippa si Wi fun Festu pe, A ba dá 
ọkunrin yi silẹ ibamaṣepe kò ti fi òran rẹ̀ lọ 
Kesari. 


A JO O O ba rẹ̀ pe ki a wò ọkọ lọ 
si Itali, nwọn fi Paulu, ati awọn ondẹ̀ 
miran kan pẹlu, le balogun ọrún kan lọwọ, ti 
a npe ni Juliu, ti ẹgbẹ ọmọ—ogun Augustu. 

2 Nigbati a si wọ ọkò Adramittiu kan, ti nfẹ 
lọ si awọn ilu ti o wà leti okun Asia, awa ṣikò: 
Aristarku, ara Makedonia ti Tessalonika, wà 
pẹlu wa. 

3 Ni ijọ keji awa de Sidoni. Juliu si ṣe inu 
rere si Paulu, o si bùn u láye ki o má tò awọn 
ọrẹ̀ rẹ̀ lọ lati ri itọju. 

4 Nigbati awa si ṣikò nibẹ̀, awa lọ lẹba 
Kipru, nitoriti afẹfẹ ṣọwọ òdi. 

5 Nigbati awa ré okun Kilikia on Pamfilia 
kọja, awa de Mira Likia. 

6 Nibẹ̀ ni balogun ọrún si ri ọkò Aleksandria 
kan, ti nlọ si Itali; o si fi wa sinu rẹ̀. 

7 Nigbati awa nlọ jẹjẹ li ọjọ pipọ, ti awa fi 
agbara kaka de ọkankan Knidu, ti afẹfẹ kò 
bùn wa làye, awa lọ lẹba Krete, li ọkankan 
Salmone; 

8 Nigbati a si fi agbara kaka kọja rẹ̀, awa de 
ibi ti a npe ni Ebute Yiyanjú, ti o sunmọ ibiti 
ilu Lasea ti Wà ri. 

9 Nigbati a si ti sọ ọjọ pipọ nù, ti a—ti ta 
igbokun wa idi ewu tan, nitori Awẹ ti kọja 
tan, Paulu da imọran, 

10 O si wi fun wọn pe, Alàgba, mo woye pe 
iṣikò yi yio li ewu ati òfo pipọ, kì iṣe kìki ti ẹrù 
ati ti ọkò, ṣugbọn ti ẹmi wa pẹlu. 

11 Ṣugbọn balogun ọrún gbà ti olori ọkò ati 
ti ọlọkò gbọ, jù ohun wọnni ti Paulu Wi lọ. 

12 Ati nitori ebute na kò rọrùn lati lo akoko 
otutu nibẹ̀, awọn pipọ si damọran pe, ki a lọ 
kuro nibẹ̀, bi nwọn ô le làkàka de Fenike lati 
lo akoko otutu, ti iṣe ebute Krete ti o kọju si 
òsi ìwọ ôrùn, ati ọtún ìwọ ôrùn. 

13 Nigbati afẹfẹ gusù si nfẹ jẹ̀jẹ, ti nwọn 
ṣebi ọwọ awọn tẹ̀ ohun ti nwọn nwá, nwọn 
ṣikò, nwọn npá ẹba Krete lọ. 

14 Kò si pẹ lẹhin na ni ìji ti a npẹ̀ ni Eura— 
kuilo fẹ lù u. 


IṢE AWỌN APOSTELI. 27, 28 

15 Nigbati o si ti gbé ọkò, ti kò si le dojukọ 
ìji na, awa jọwọ rẹ̀, o ngbá a lọ. 

16 Nigbati o si gbá a lọ labẹ erekuṣu kan ti a 
npẹ̀ ni Klauda, o di iṣẹ pipọ ki awa ki o to le 
sunmọ igbaja. 

17 Nigbati nwọn si gbé e soke, nwọn nṣe 
iranlọwọ, nwọn ndì ọkọ ni isalẹ; nigbati 
nwọn si bẹ̀ru ki a ma ba gbá wọn sori iyanrìn 
diẹ̀, nwọn tagbokun, nwọn si ngbá kiri. 

18 Bi awa si ti nṣe lalá gidigidi ninu ìji na, ni 
ijọ keji nwọn kô nkan dà si omi lati mu ọkẹ 
fẹrẹ; 

18 Ati ni ijọ kẹta, a fi ọwé ara wa kò ohun 
ẹ̀lo ọkò danu. 

20 Nigbati ôrùn ati irawọ kò si hàn li ọjọ 
pipọ, ti ìji na kò si mò niwọn fun wa, abá 
a—ti—là kò si fun wa mé. 

21 Nigbati nwọn wà ni aijẹun li ọjọ pipọ, 
nigbana Paulu dide larin wọn, o ni, Alàgba, 
ẹnyin iba ti gbọ ti emi, ki a máṣe ṣikò kuro ni 
Krete, ewu ati òfo yi kì ba ti ba wa. 

22 Njẹ nisisiyi mo gbà nyin niyanju, ki ẹ 
tújuka: nitori kì yio si òfo ẹmí ninu nyin, 
bikoṣe ti ọkọ. 

23 Nitori angẹli Ọlọrun, ti ẹniti emi iṣe, ati 
ẹniti emi nsìn, o duro tì mi li oru aná, 

24 O wipe, Má bẹ̀ru, Paulu; iwọ kò le ṣaima 
duro niwaju Kesari: si wo o, Ọlọrun ti fi 
gbogbo awọn ti o ba ọ wọkò pò fun ọ. 

25 Njẹ nitorina, alàgba, ẹ daraya: nitori mo 
gbà Ọlọrun gbẹ̀ pe, yio ri bẹ gẹgẹ bi a ti sọ 
fun mi. 

26 Ṣugbọn a ô gbá wa jù si erekuṣu kan. 

27 Ṣugbọn nigbati o di oru ijọ kẹrinla, ti awa 
ngbá sihin sọhún ni Adria, larin ọganjọ awọn 
atukò tànmá pe, awọn sunmọ eti ilẹ kan; 

28 Nigbati nwọn si wòn okun, nwọn ri i o 
jìn li ogún àgbaká: nigbati nwọn si sún siwaju 
diẹ, nwọn si tún wòn okun, nwọn ri i o jìn ni 
àgbaká mẹdogun. 

28 Nigbati nwọn bẹ̀ru ki nwọn ki o máṣe 
gbá lù ibi okuta, nwọn sọ idakọré mẹrin silẹ 
ni idi ọkò, nwọn nreti ojumô. 

30 Ṣugbọn nigbati awọn atukò nwá òna ati 
sá kuro ninu ọkò, ti nwọn si ti sọ igbaja kalẹ si 
oju okun bi ẹnipe nwọn nfẹ sọ idakọrò silẹ 
niwaju ọkò, 

31 Paulu wi fun balogun ọrún ati fun awọn 
ọmọ-ogun pe, Bikoṣepe awọn wọnyi ba duro 
ninu ọkò ẹnyin kì yio le là. 

32 Nigbana li awọn ọmọ—ogun ke okùn 
igbaja, nwọn jọwọ rẹ̀ ki o ṣubu sọhún. 

33 Nigbati ilẹ nm bò, Paulu bẹ̀ gbogbo wọn 


ki nwọn ki o jẹun diẹ, o wipe, Oni li o di 
ijẹrinla ti ẹnyin ti nreti, ti ẹ kò dẹkun gbáwẹ, ti 
ẹ kò si jẹun. 

34 Nitorina mo bẹ̀ nyin, ki ẹ jẹun diẹ: nitori 
eyi ni fun igbala nyin: nitori irun kan kì yio re 
kuro li ori ẹnikan nyin. 

35 Nigbati o si Wi nkan wọnyi, ti o si mu 
akara, o dupẹ lọwọ Ọlọrun niwaju gbogbo 
wọn: nigbati o si bù u, o bẹ̀rẹ si ijẹ. 

36 Nigbana ni gbogbo wọn si daraya, awọn 
pẹlu si gbà onjẹ. 

37 Gbogbo wa ti mbẹ ninu ọkò na si jẹ ọrin— 
lugba ọkàn o di mẹrin. 

38 Nigbati nwọn jẹun yò tan, nwọn kô nkan 
danù kuro ninu ọkò, nwọn si kô alikama dà si 
omi. 

38 Nigbati ilẹ si mọ, nwọn kò mò ilẹ na: 
ṣugbọn nwọn ri apa odò kan ti o li ebute, nibẹ̀ 
ni nwọn gbero, bi nwọn o ba le tì ọkò si. 

40 Nigbati nwọn si ké idakọré kuro, nwọn 
jòwọ wọn sinu okun, lẹsẹkanna nwọn tu ide 
ọkò, nwọn si ta igbokun iwaju ọkò si afẹfẹ, 
nwọn wa kọju si ilẹ. 

41 Nigbati nwọn si de ibiti okun meji pade, 
nwọn fi ori ọkò sọlẹ; iwaju rẹ̀ si kàn mọlẹ 
ṣinṣin, o duro, kò le yi, ṣugbọn agbara riru 
omi bẹrẹ si fẹ idi ọkò na. 

42 Ero awọn ọmọ—ogun ni ki a pa awọn 
onde, ki ẹnikẹni wọn ki o má ba wẹ̀ jade sá lọ. 

43 Ṣugbọn balogun ọrún nfẹ gbà Paulu là, o 
kò ero wọn; o si paṣẹ fun awọn ti o le wẹ̀ ki 
nwọn ki o kẹ̀ bọ si okun lọ si ilẹ, 

44 Ati awọn iyokù, omiran lori apako, ati 
omiran lori ẹfọkò. Bẹli o si ṣe ti gbogbo wọn 


YỌ, li alafia de ilẹ. 
28 1NIGBATI gbogbo wa si yọ tan ni awa 
mò pe, Melita li a npẹ erekuṣu na. 
2KÌ si iṣe ore diẹ li awọn alaigbede na ṣe 
fun wa: nitoriti nwọn daná, nwọn si gbà 
gbogbo wa si ọdọ nitori òjo igba na, ati itori 
otutù. 

3Nigbati Paulu si ṣà ìdi iwénwQn igi jọ, ti o 
si kô o sinu iná, pamọlẹ kan ti inu oru jade, o 
dì mọ ọ li ọwọ. 

4 Bi awọn alaigbede na si ti ri ẹranko oloré 
na ti dì mQ ọ li ọwẹ, nwọn ba ara wọn sọ pe, 
Dajudaju apania li ọkunrin yi, ẹniti o yọ ninu 
okun tan, ṣugbọn ti ẹsan kò si jẹ ki o wà láye. 

5On si gbòn ẹranko na sinu iná, ohunkohun 
kan kò ṣe e. 

6 Ṣugbọn nwọn nwoye igbati yio Wú, tabi ti 
yio si ṣubu lulẹ kú lojiji: nigbati nwọn wò titi, 


811 


ti nwọn kò si ri nkankan ki o ṣe e, nwọn pa 
iyẹ da pe, oriṣa kan li ọkunrin yi. 

7Tli agbegbe ibẹ̀ ni ilẹ ọkunrin ọlọlá ere— 
kuṣu na wà, orukọ ẹniti a npe ni Publiu; ẹniti 
o gbà wa si ọdọ, ti o si fi inu rere mu wa wò ni 
ijọ mẹta. 

80 si ṣe, baba Publiu dubulẹ arùn ibà ati 
òrin: ẹniti Paulu wọle tò lọ, ti o si gbadura 
fun, nigbati o si fi ọwọ le e, o mu u larada. 

9 Nigbati eyi si ṣe tan, awọn iyokù ti o li 
arùn li erekuṣu na, tò ọ wá, o si mu wọn la— 
Tada: 

140 Awọn ẹniti o bù ọlá pipọ fun wa; nigbati 
awa si nlọ, nwọn dì nkan gbogbo rù wa ti a ba 
ṣe alaini. 

11 Ati lẹhin oṣù mẹta awa wò ọkọ Aleksan— 
dria kan, ti o lo akoko otutu li erekuṣu na, àmi 
eyi ti iṣe Kastoru on Poluksu. 

12 Nigbati awa gúnlẹ ni Sirakuse, awa gbé 
ibẹ̀ ni ijọ mẹta. 

13 Lati ibẹ̀ nigbati awa lọ yiká, awa de Regi— 
oni: ati lẹhin ijọ kan afẹfẹ gusù dide, ni ijọ keji 
rẹ̀ awa si de Puteoli, 

14 Nibiti a gbé ri awọn arakunrin, ti nwọn 
si bẹ̀ wa lati ba wọn gbé ni ijọ meje: bẹli awa 
si lọ si ìha Romu. 

15 Ati lati ibẹ nigbati awọn arakunrin gburô 
Wa, nwọn wá titi nwọn fi de Apii Foroni, ati 
Arojẹ mẹta, lati pade wa: nigbati Paulu si ri 
wọn, o dupẹ lọwọ Ọlọrun, o mu ọkàn le. 

16 Nigbati awa si de Romu, balogun ọrún fi 
awọn onúẹ̀ le olori ẹṣọ lọwọ: ṣugbọn nwọn jẹ 
ki Paulu ki o ma dagbe fun ara rẹ̀ pẹlu ọmọ— 
ogun ti ṣọ ọ. 

17O si ṣe, lẹhin ijọ mẹta, Paulu pé awọn 
olori Ju jọ: nigbati nwọn si pejọ, o wi fun wọn 
pe, Ará, biotiṣe pe emi kò ṣe ohun kan lòdi si 
awọn enia, tabi si iṣe awọn baba wa, sibẹ 
nwọn fi mi le awọn ara Romu lọwọ li ondẹ̀ 
lati Jerusalemu wá. 

18 Nigbati nwọn si wádi òran mi, nwọn fẹ 
jọwọ mi lọwọ lọ, nitoriti kò si ran ikú lara mi. 


IṢE AWỌN APOSTELI. 28 
18 Ṣugbọn nigbati awọn Ju sòrọ lòdi si i, eyi 
sún mi lati fi ẹran mi lọ Kesari; kì iṣe pe mo ni 
nkan lati fi orilẹ-ẹ̀de mi sùn si. 

20 Njẹ nitori òran yi ni mo ṣe ranṣẹ pẹ̀ nyin, 
lati ri nyin, ati lati ba nyin sòrọ: nitoripe nitori 
ireti Israeli li a ṣe fi ẹ̀wọn yi dẹ̀ mi. 

21Nwọn si wi fun u pe, Awa kò ri iwe gbà 
lati Judea wá nitori rẹ, bẹli ẹnikan ninu awọn 
arakunrin ti o ti ibẹ̀ wá kò rohin, tabi ki o sọrọ 
ibi kan si ọ. 

22 Ṣugbọn awa nfẹ gbẹ li ẹnu rẹ ohun ti iwọ 
rò: nitori bi o ṣe ti ìsin iyapa yi ni, awa mò pe, 
nibigbogbo li a nsọrọ lòdi si i. 

23 Nigbati nwọn dá ọjọ fun u, òpọlọpọ wọn, 
li o tọ ọ wá ni ile àgbawọ rẹ̀; awọn ẹniti o sọ 
asọye ọrọ ijọba Ọlọrun fun, o nyi wọn lọkàn 
pada sipa ti Jesu, lati inu ofin Mose ati awọn 
Woli wá, lati oWurò titi o fi di aṣalẹ. 

24 Ẹlomiran si gbà ohun ti o nwi gbọ, 
ẹlomiran kò si gbagbQ. 

25 Nigbati ohùn wọn kò ṣòkan larin ara 
wọn, nwọn tuká, lẹhin igbati Paulu sọrọ kan 
pe, Otitọ li Ẹmí Mim€ sọ lati ẹnu woli Isaiah 
Wá fun awọn baba wa, 

26 Wipe, Tọ awọn enia wọnyi lọ, ki o si 
wipe, Ni gbigbọ ẹnyin ô gbẹ, kì yio si yé nyin; 
ati ni riri ẹnyin ô ri, ẹnyin kì yio si woye: 

27 Nitoriti àíiya awọn enia yi sebọ, etí wọn 
si Wuwo lati fi gbẹ, oju wọn ni nwọn si ti dì: 
nitori ki nwọn ki o má ba fi oju wọn ri, ki 
nwọn ki o má ba fi etí wọn gbẹ, ati ki nwọn kí 
o má ba fi ọkàn wọn mò, ki nwọn kí o má ba 
yipada, ati ki emi ki o má ba mu wọn larada. 

28 Njẹ ki ẹnyin ki o mò eyi pe, a rán igbala 
Ọlọrun si awọn Keferi, nwọn ô si gbé. 

23 Nigbati o si ti sọ ẹrọ wọnyi fun wọn tan, 
awọn Ju lọ, nwọn ba ara wọn jiyàn pipọ. 

30 Paulu si gbe ile àgbawọ rẹ̀ lọdun meji 
tòtọ, o si ngbà gbogbo awọn ti o wọle tò ọ Wá, 

310 nwasu ijọba Ọlọrun, o si nfi igboiya 
gbogbo kQni li ohun wọnni ti iṣe ti Jesu Kristi 
Oluwa, ẹnikan kò da a lẹkun. 


EPISTELI TI PAULU APOSTELI 


AWỌN ARA ROMU 


l 1PAULU, iranṣẹ Jesu Kristi, ti a pẹ lati jẹ 
aposteli, ti a yà sọtọ fun ihinrere Ọlọrun, 

2 (Ti o ti ṣe ileri tẹlẹ rí ninu iwe—mimé, lati 
ọwọ awọn woli rẹ̀), 

3 Niti Ọmọ rẹ̀, ti a bí lati inu irú—ọmọ Dafi— 
di nipa ti ara, 

4 Ẹniti a pinnu rẹ̀ lati jẹ pẹlu agbara Ọmọ 
Ọlọrun, gẹgẹ bi Ẹmí iwa mim, nipa ajinde 
kuro ninu okú, ani Jesu Kristi Oluwa wa: 

5 Lati ọdọ ẹniti awa ri ore—ọfẹ ati iṣẹ apos— 
teli gbà, fun igbọràn igbagbQ lárin. gbogbo 
orilẹ—ẹòde, nitori orukọ rẹ̀: 

6Iarin awọn ẹniti ẹnyin pẹlu ti a pẹ̀ lati jẹ 
ti Jesu Kristi: 

1 Si gbogbo ẹniti o wà ni Romu, olufẹ Ọlọ— 
run, ti a pẹ lati jẹ mimQ: Ore—ọfẹ si nyin ati 
alafia lati ọdọ Ọlọrun Baba wa wá, ati Jesu 
Kristi Oluwa. 

4 Mo kẹ dupẹ na lọwọ Ọlọrun mi nipasẹ 
Jesu Kristi nitori gbogbo nyin, nitoripe a 
nròhin igbagbé nyin yi gbogbo aiye ká. 

8 Ọlọrun sá li ẹlẹri mi, ẹniti emi nfi ẹmi mi 
sìn ninu ihinrere Ọmọ rẹ̀, biotiṣepe li aisimi li 
emi nranti nyin nigbagbogbo ninu adura mi; 

10 Emi mbẹ̀bẹ, bi lọna—kọna leke gbogbo 
rẹ̀, ki a le ṣe ọna mi ni ire nipa ifẹ Ọlọrun, lati 
tò nyin wá. 

TI Nitoriti emi nfẹ gidigjdi lati ri nyin, ki 
emi ki o le fun nyin li ẹ̀bun ẹmi diẹ, ki a le fi 
ẹsẹ nyin mulẹ; 

12 Eyini ni, ki a le jùmọ ni itunu ninu nyin 
nipa igbagbQ awa mejeji, ti nyin ati ti emi. 

13 Ará, emi kò si fẹ ki ẹnyin ki o ṣe alaimọ 
pe, nigba—pupọ li emi npinnu rẹ̀ lati tò nyin 
Wá (ṣugbọn o di ẹtì fun mi di isisiyi,) ki emi ki 
o le ni eso diẹ ninu nyin pẹlu, gẹgẹ bi lárin 
awọn Keferi iyokù. 

14 Mo di ajigbese awọn Hellene ati awọn 
alaigbede; awọn ọlọgbọn ati awọn alaigbọn. 

15 Tobẹ bi o ti wà ni ipá mi, mo mura tan 
lati wasu ihinrere fun ẹnyin ara Romu pẹlu. 

16 Nitori emi kò tiju ihinrere Kristi: nitori 
agbara Ọlọrun ni si igbala fun olukuluku ẹniti 
o gbagbe; fun Ju ṣaju, ati fun Hellene pẹlu. 

17 Nitori ninu rẹ̀ li ododo Ọlọrun hàn lati 
igbagbQ de igbagbe: gẹgẹ bi a ti kọ ọ pe, Ṣugbọn 
olododo yio wà nipa igbagbQ. 

18 Nitori a fi ibinu Ọlọrun hàn lati ọrun wá 


si gbogbo aiwa—bi—Ọlọrun ati aiṣododo enia, 
awọn ẹniti o fi aiṣododo tẹ otitọ mẹlẹ̀: 

18 Nitori ohun ti a le mò niti Ọlọrun o fara— 
hàn ninu wọn; nitori Ọlọrun ti fi i hàn fun 
wọn. 

20 Nitori ohun rẹ̀ ti o farasin lati igba dida. " 
aiye a ri wọn gbangba, a nfi òye ohun ti a da 
mò ọ, ani agbara ati iwa—Ọlọrun rẹ̀ aiye raiye, 
ki nwọn ki o le wà li airiwi: 

21 Nitori igbati nwọn mọ Ọlọrun, nwọn kò 
yìn i logo bi Ọlọrun, bẹni nwọn kò si dupẹ; 
ṣugbọn ẹ̀ro ọkàn wọn di asán, a si mu ọkàn 
òmúgọ wọn ṣòkunkun. 

22 Nwọn npẹ̀ ara wọn li ọlẹgbọn, nwọn di 
aṣiwere, 

23 Nwọn si pa ogo Ọlọrun ti kì idibajẹ dà, si 
aworan ere enia ti idibajẹ, ati ti ẹiyẹ, ati ẹranko 
ẹlẹsẹ mẹrin, ati ohun ti nrakò. 

24 Nitorina li Ọlọrun ṣe fi wọn silẹ ninu 
ifẹkufẹ ọkàn wọn si ìwa—€ri lati ṣe aibòwọ 
fun ara wọn larin ara wọn: 

25 Awọn ẹniti o yi otitọ Ọlọrun pada si eke, 
nwọn si bọ, nwọn si sìn ẹda jù Ẹlẹda lọ, ẹniti 
iṣe olubukun titi lai. Amin. 

26 Nitori eyiyi li Ọlọrun ṣe fi wọn fun ifẹ 
iwakiwa: nitori awọn obinrin wọn tilẹ yi ilo 
ẹda pada si eyi ti o lodi si ẹda: 

27 Gẹgẹ bẹ li awọn ọkunrin pẹlu, nwọn a 
ma fi ilò obinrin nipa ti ẹda silẹ, nwọn a má ni 
ifẹkufẹ gbigbona si ara wọn; ọkunrin mba 
ọkunrin ṣe eyi ti kò yẹ, nwọn si njẹ ẹ̀re ìṣina 
wọn ninu ara wọn bi o ti yẹ si. 

28 Ati gẹgẹ bi nwọn ti kò lati ni ìro Ọlọrun 
ni ìmọ wọn, Ọlọrun fi wọn fun iyẹ̀ rirà lati ṣe 
ohun ti kò tẹ̀: 

28 Nwọn kún fun aiṣododo gbogbo, àgbere, 
ìka, ojukòkoro, arankan; nwọn kún fun ilara, 
ipania, ija, itanjẹ, iwa—buburu; afi—ọrọ—kẹlẹ 
banijẹ, 

30 Asọrọ ẹni lẹhin, akorira Ọlọrun, alafoju— 
di, agberaga, ahalẹ, alaroṣe ohun buburu, 
aṣaigbọran si obí, 

31 Alainiyé—ninu, ọdalẹ, alainifẹ, agídi, alai— 
lánu: 

32 Awọn ẹniti o mò ilana Ọlọrun pe, ẹniti o 
ba ṣe irú nkan wọnyi, o yẹ si ikú, nwọn kò ṣe 
bẹ nikan, ṣugbọn nwọn ni inu didùn si awọn 
ti nṣe wọn. 


813 


2 1NITORINA alairiwi ni iwọ ọkunrin na, 
ẹnikẹni ti o WÙ ki o jẹ ti ndajọ: nitori ninu 
ohun ti iwọ nṣe idajọ ẹlomiran, iwọ ndá ara rẹ 
lẹbi; nitori iwọ ti ndajọ nṣe ohun kanna. 
2Ṣugbọn awa mẹ pe idajọ Ọlọrun jẹ gẹgẹ 
bi otitọ si gbogbo awọn ti o nṣe irú ohun ba— 

3 Ati iwọ ọkunrin na ti nṣe idajọ awọn ti 
nṣe irú ohun bawọnni, ti iwọ si nṣe bẹ̀ na, 
ìwọ ro eyi pe iwọ ô yọ ninu idajọ Ọlọrun? 

4 Tabi iwọ ngàn ọrò ore ati ipamọra ati stiru 
rẹ̀, li aimò pe ore Ọlọrun li o nfà ọ lọ si ironu— 
piwada? 

5 Ṣugbọn gẹgẹ bi lile ati aironupiwada ọkàn 
rẹ, ni iwọ nfi ibinu ṣura fun ara rẹ de ọjọ ibi— 
nu ati ti ifihàn idajọ ododo Ọlọrun: 

6 Ẹniti yio san a fun olukuluku gẹgẹ bi iṣẹ rẹ̀: 

7Fun awọn ti nfi siru ni rere—iṣe wá ogo 
ati ọlá ati aidibajẹ, ìye ainipẹkun; 

8 Ṣugbọn fun awọn onijà, ti nwọn kò si gbà 
otitọ gbé, ṣugbọn ti nwọn ngbà aiṣododo gbẹ, 
irunu ati ibinu yio wà. 

9 Ipọnju ati irora, lori olukuluku ọkàn enia 
ti nhuwa ibi, ti Ju ṣaju, ati ti Hellene pẹlu; 

10 Ṣugbọn ogo, ati ọlá, ati alafia, fun oluku— 
luku ẹni ti nhuwa rere, fun Ju ṣaju, ati fun 
Hellene pẹlu: 

11 Nitori ojuṣaju enia kò si lọdọ Ọlọrun. 

12 Nitori iye awọn ti o ṣẹ̀ li ailofin, nwọn Ô 
si ṣegbé lailofin: ati iye awọn ti o ṣẹ̀ labẹ ofin, 
awọn li a o fi ofin dalẹjọ; 

13 Nitori kì iṣe awọn olugbọ ofin li alare lọdọ 
Ọlọrun, ṣugbọn awọn oluṣe ofin li a o dalare. 

14 Nitori nigbati awọn Keferi, ti kò li ofin, 
ba ṣe ohun ti o wà ninu ofin nipa ẹda, awọn 
wọnyi ti kò li ofin, jẹ ofin fun ara wọn: 

15 Awọn ẹniti o fihan pe, a kọwe iṣẹ ofin si 
wọn li ọkàn, ti ọkàn wọn si njẹ wọn lẹri, ti iro 
wọn larin ara wọn si nfi wọn sùn tabi ti o 
ngbẹ̀ wọn, 

16Ti ọjọ na nigbati Ọlọrun yio ti ipa Jesu 
Kristi ṣe idajọ aṣiri enia gẹgẹ bi ihinrere mi. 

17 Ṣugbọn bi a ba npe iwọ ni Ju, ti o si simi 
le ofin, ti o si nṣogo ninu Ọlọrun, 

18 Ti o si mò ifẹ rẹ̀, ti o si dán ohun ti o yàtọ 
WÒò, ẹniti a ti kọ li ofin; 

19 Ti o si gbé oju le ara rẹ̀ pe iwọ li anòna 
awọn afọju, imọlẹ awọn ti o wà li òkunkun, 

20 Olukọ awọn alaimoye, olukọ awọn ọmọ— 
de, ẹniti o ni afarawe imọ ati otitọ ofin li ọwọ. 

21 Njẹ iwọ ti o nke ẹlomiran, iwọ kò kẹ ara 
rẹ? iwọ ti o nwasu ki enia ki o má jale, iwọ 
njale? 


ROMU 2,3 


22 Iwọ ti o nwipe ki enia ki o máṣe panṣaga, 
iwọ nṣe panṣaga? iwọ ti o ṣe họ si oriṣa, iwọ 
njà tẹmpili li ole? 

23 Iwọ ti nṣogo ninu ofin, ni riru ofin iwọ 
bii Ọlọrun li ọlá kù? 

24 Nitori orukọ Ọlọrun sá di isọrọ—buburu si 
ninu awọn Keferi nitori nyin, gẹgẹ bi a ti kọ ọ. 

25 Nitori ikọla li ẹ̀re lôtọ, bi iwọ ba pa ofin 
mẹ̀: ṣugbọn bi iwọ ba jẹ arufin, ikọla rẹ di 
aikọla. 

26 Nitorina bi alaikọla ba pa ilana ofin mẹ, a 
kì yio ha kà aikọla rẹ̀ si ikọla bi? 

27 Alaikọla nipa ti ẹda, bi o ba pa ofin mẹ, kì 
yio ha da ẹbi fun iwọ ti o jẹ arufin nipa ti iwe 
ati ikọla? 

28 Kì iṣe eyi ti o farahan ni Ju, bẹni kì iṣe eyi 
ti o farahan li ara ni ikọla: 

28 Ṣugbọn Ju ti inu ni Ju, ati ikọla ti ọkàn, 
ninu ẹmi ni, kì iṣe ti ode ara; iyìn ẹniti kò si 
lọdọ enia, bikoṣe lọdọ Ọlọrun. 


1NJẸ anfani ki ha ni ti Ju? tabi kini ẹ̀re ilà 
kíkọ? 

2 Pipọ lọna gbogbo; ekini, nitoripe awọn li 
a fi ẹrọ Ọlọrun le lọwọ. 

3 Njẹ ki ha ni bi awọn kan jẹ alaigbagbQ? 
aigbagbQ wọn yio ha sọ otitọ Ọlọrun di asan 
bi? 

4Ki a má ri: k'Ọlọrun jẹ olôtọ, ati olukuluku 
enia jẹ eke; gẹgẹ bi a ti kọ ọ pe, Ki ale daọ lare 
ninu ẹrọ rẹ, ṣugbọn ki iwọ le ṣẹgun nigbati iwọ 
ba wá si idajọ. 

5 Ṣugbọn bi aiṣododo wa ba nyìn ododo Ọlọ-— 
run, kili awa o wi? Ọlọrun ti nfi ibinu rẹ̀ han ha 
ṣe alaiṣododo bi? (Mo fi ṣe akawe bi enia.) 

6Ki a má ri: bi bẹni, Ọlọrun yio ha ṣe le 
dajọ araiye? 

7 Nitori bi otitọ Ọlọrun ba di pipọ si iyìn rẹ̀ 
nitori eke mi, eṣe ti a fi nda mi lẹjọ bi ẹlẹṣẹ 
mẹ si? 

8 Éṣe ti a kò si wipe (gẹgẹ bi a ti nsọrọ wa ni 
ibi, ati gẹgẹ bi awọn kan ti nsọ pe, awa 
nwipe,) Ẹ jẹ ki a má ṣe buburu, ki rere ki o le 
jade wá? awọn ẹniti ẹ̀bi wọn tọ. 

9 Njẹ ki ha ni? awa ha san jù wọn bi? Kò ri 
bẹ̀ rara: nitori a ti fihan ṣaju pe ati awọn Ju ati 
awọn Hellene, gbogbo nwọn li o wà labẹ ẹ̀ṣẹ; 

10 Gẹgẹ bi a ti kọ ọ pe, Kò si ẹniti iṣe olo— 
dodo, kò si ẹnikan: 

11 Kò si ẹniti oyé yé, kò si ẹniti o nwá Ọlọ— 
run. 
12 Gbogbo nwọn li o ti yapa, nwọn jumọ di 
alailere; kò si ẹniti nṣe rere, kò tilẹ si ẹnikan. 


ROMU 3,4 

13 Isà okú ti o ṣi silẹ li ọfun wọn; ahọn wọn 
ni nwọn fi nṣe itanjẹ; oré pamọlẹ mbẹ labẹ 
ẹ̀te wọn: 

14 Ẹnu ẹniti o kún fun ẹ̀pe ati fun ọrọ kikoro: 

15 Ẹsẹ wọn yara lati ta ẹ̀jẹ silẹ: 

16 Iparun ati ipọnju wà li ẹna wọn: 

17 Ọna alafia ni nwọn kò si mò: 

18 Ibẹru Ọlọrun kò si niwaju wọn. 

18 Awa si mò pe ohunkohun ti ofin ba wi, o 
nwi fun awọn ti o wà labẹ ofin: ki gbogbo ẹnu 
ki o le pam€ẹ, ati ki a le mu gbogbo araiye wá 
sabẹ idajọ Ọlọrun. 

20 Nitoripe nipa iṣẹ ofin, a kì yio dá ẹnikẹni 
lare niwaju rẹ̀: nitori nipa ofin ni ìmọ ẹ̀ṣẹ ti wá. 

21Ṣugbọn nisisiyi a ti fi ododo Ọlọrun hàn 
laisi ofin, ti a njẹri si nipa ofin ati nipa awọn 
woli; 

22 Ani ododo Ọlọrun nipa igbagbQ ninu Jesu 
Kristi, si gbogbo enia, ati lara gbogbo awọn ti o 
gbagbe: nitoriti kò si iyatọ: 

23 Gbogbo enia li o sá ti ṣẹ̀, ti nwọn si kuna 
obo Ọlọrun; 

24 Awọn ẹniti a ndalare lọfẹ nipa ore—ọfẹ 
rẹ̀, nipa idande ti o wà ninu Kristi Jesu: 

25 Ẹniti Ọlọrun ti gbe kalẹ lati jẹ etutu nipa 
igbagbQ ninu ẹ̀jẹ rẹ̀, lati fi ododo rẹ̀ hàn nitori 
idariji awọn ẹ̀ṣẹ ti o ti kọja, ninu ipamọra Ọlọ— 
Tun; 
26 Lati fi ododo rẹ̀ hàn ni igba isisiyi: ki o le 
jẹ olôdodo ati oludare ẹniti o gbà Jesu gbQ. 

27 Ọna iṣogo da? A ti mu u kuro. Nipa ofin 
Wo? ti iṣẹ? Bẹkọ: ṣugbọn nipa ofin igbagbô. 

28 Nitorina a pari rẹ̀ si pe nipa igbagbọ li a 
nda enia lare laisi iṣẹ ofin. 

28 Ọlọrun awọn Ju nikan ha ni bi? ki ha ṣe ti 
awọn Keferi pẹlu? Bẹni, ti awọn Keferi ni pẹlu: 

30 Bi o ti jẹ pe Ọlọrun kan ni, ti yio da awọn 
akọla lare nipa igbagbẹ, ati awọn alaikọla ni— 
tori igbagbọ wọn. 

31 Awa ha nsọ ofin dasan nipa igbagbọ bi? 
Ki a má ri: ṣugbọn a nfi ofin mulẹ. 


1 NJẸ kili awa o ha wipe Abrahamu, baba 
Wa nipa ti ara, ri? 
2 Nitori bi a ba da Abrahamu lare nipa iṣẹ, o 
ni ohun iṣogo; ṣugbọn kì iṣe niwaju Ọlọrun. 
3Iwe—mimẹQ ha ti wi? Abrahamu gbà Ọlọ— 
run gbẹ, a si kà a si ododo fun u. 
4 Njẹ fun ẹniti o ṣiṣẹ a kò kà ẹ̀re na si ore— 
ọfẹ bikoṣe si gbese. 
5SṢugbọn fun ẹniti kò ṣiṣẹ, ti o si ngbà ẹniti 
o nda enia buburu lare gbẹ, a kà igbagbQ rẹ̀ si 
ododo. 


814 


6 Gẹgẹ bi Dafidi pẹlu ti pe oluwarẹ̀ na ni ẹni 
ibukun, ẹniti Ọlọrun kà ododo si laisi ti iṣẹ, 

?Wipe, Ibukún ni fun awọn ẹniti a dari 
irekọja wọn jì, ti a si bò ẹ̀ṣẹ wọn mọlẹ. 

8Ibukún ni fun ọkunrin na ẹniti Oluwa kò 
kà ẹ̀ṣẹ si li ọrùn. 

SIbukún yi ha jẹ ti awọn akọla nikan ni, 
tabi ti awọn alaikọla pẹlu? nitoriti a wipe, a kà 
igbagbọ fun Abrahamu si ododo. 

10 Bawo li a ha kà a si i? nigbati o wà ni 
ikọla tabi li aikọla? Kì iṣe ni ikọla, ṣugbọn li 
aikọla ni. 

ti O si gbà ami ikọla, ẹ̀didi ododo igbagbọ ti 
o ni nigbati o wà li aikọla: ki o le ṣe baba 
gbogbo awọn ti o gbagbọ, bi a kò tilẹ kọ wọn 
ni ilà; ki a le kà ododo si wọn pẹlu: 

12 Ati baba ikọla fun awọn ti kò si ninu kìki 
awọn akọla nikan, ṣugbọn ti nrin pẹlu nipasẹ 
igbagbọ Abrahamu baba wa, ti o ni li aikọla. 

13 Nitori ileri fun Abrahamu tabi fun irú— 
ọmọ rẹ̀ pe, on ô ṣe arole aiye, kì iṣe nipa ofin, 
bikoṣe nipa ododo igbagbQ. 

14 Nitori bi awọn ti nṣe ti ofin ba ṣe arole, 
igbagbọ di asan, ileri si di alailagbara: 

15 Nitori ofin nṣiṣẹ̀ ibinu: ṣugbọn nibiti ofin 
kò ba si, irufin kò si nibẹ̀. 

16 Nitorina li o fi ṣe ti ipa igbagbọ, ki o le ṣe ti 
ipa ore—ọfẹ; ki ileri ki o le da gbogbo irú-ọmọ 
loju; kì iṣe awọn ti ipa ofin nikan, ṣugbọn ati 
fun awọn ti inu igbagbẹ Abrahamu pẹlu, ẹniti 
iṣe baba gbogbo wa, 

17 (Gẹgẹ bi a ti kọ ọ pe, Mo ti fi ọ ṣe baba 
orilẹ-éde. pupọ,) niwaju ẹniti on gbagbQ, 
Ọlọrun tikararẹ̀, ti o sọ okú di aye, ti o si pẹ̀ 
ohun wọnni ti kò si bi ẹnipe nwọn ti wà; 

18 Nigbati ireti kò si, ẹniti o gbagbọ ni ireti 
ki o le di baba orilẹ—ẹ̀de pupọ, gẹgẹ bi eyi ti a 
ti wipe, Bayi ni irú—ọmọ rẹ yio ri. 

18 Ẹniti kò ṣe ailera ni igbagbQ, kò rò ti ara 
on tikararẹ̀ ti o ti kú tan (nigbati o to bi ẹni 
ìwọn ọgọrun ọdún), ati kíku inu Sara: 

20Kò fi aigbagbọ ṣiyemeji ileri Ọlọrun; 
ṣugbọn o le ni igbagbé, o nfi ogo fun Ọlọrun; 

21 Nigbati o sa ti mò dajudaju pe, ohun ti on 
ba ti leri, o si le ṣe e. 

22 Nitorina li a si ṣe kà a si ododo fun u. 

23 A kò sá kọ ọ nitori tirẹ̀ nikan pe, a kà a si 
fun u, 

24 Ṣugbọn nitori tiwa pẹlu, ẹniti a o si kà a 
si fun, bi awa ba gbà a gbẹ, ẹniti o gbé Jesu 
Oluwa wa dide kuro ninu okú; 

25 Ẹniti a fi tọrẹ ẹ̀ṣẹ wa, ti a si jinde nitori 
idalare wa. 


815 


5 1NJẸ bi a si ti nda wa lare nipa igbagbe, 
awa ni alafia lọdọ Ọlọrun nipa Oluwa wa 
Jesu Kristi: 

2 Nipasẹ ẹniti awa si ti ri òna gbà nipa 
igbagbQ si inu ore—ọfẹ yi ninu eyi ti awa gbé 
duro, awa si nyò ni ireti ogo Ọlọrun. 

3KìÌ si iṣe bẹ nikan, ṣugbọn awa si nṣogo 
ninu Wahalà pẹlu: bi a ti mò pe wahalà nṣiṣẹ 
stiru; 

4 Ati siiru nṣiṣẹ iriri; ati iriri ni nṣiṣẹ ireti: 

S Ireti kì si idojuti ni; nitori a ti tan ifẹ Ọlọ— 
run ká wa lQẹkàn lati ọdọ Ẹmí MimQ wá ti a fi— 
fun wa. 

6 Nitori igbati awa jẹ alailera, li akokò ti o 
yẹ, Kristi kú fun awa alaiwa—bi—Ọlọrun. 

7 Nitori o ṣọwọn ki ẹnikan ki o to kú fun 
olododo: ṣugbọn fun enia rere boya ẹlomiran 
tilẹ le dába ati kú. 

8Ṣugbọn Ọlọrun fi ifẹ On papa si wa hàn ni 
eyi pe, nigbati awa jẹ ẹlẹṣẹ, Kristi kú fun wa. 

9 Melomelo si ni, ti a da wa lare nisisiyi 
nipa ẹ̀jẹ rẹ̀, li a o gbà wa là kuro ninu ibinu 
nipasẹ rẹ̀. 

10 Njẹ bi, nigbati awa wà li ọtá, a mu wa ba 
Ọlọrun làja nipa ikú Ọmọ rẹ̀, melomelo, 
nigbati a là wa ni ìja tan, li a o gbà wa là nipa 
ìye rẹ̀. 

11Kì si iṣe bẹ nikan, ṣugbọn awa nṣogo 
ninu Ọlọrun nipa Oluwa wa Jesu Kristi, ni— 
pasẹ ẹniti awa ti ri ìlaja gbà nisisiyi. 

12 Nitori gẹgẹ bi ẹ̀ṣẹ ti ti ipa ọdọ enia kan 
Wò aiye, ati ikú nipa ẹ̀ṣẹ; bẹni ikú si kọja sori 
enia gbogbo, lati ọdọ ẹniti gbogbo enia ti 
dẹṣẹ̀: 

13 Nitori ki ofin ki o to de, ẹ̀ṣẹ ti wà li aiye; 
ṣugbọn a kò kà ẹ̀ṣẹ si ni lọrun nigbati ofin 
kò si. 

14 Ṣugbọn ikú jọba lati ìgbà Adamu wá titi fi 
di igba ti Mose, ati lori awọn ti kò ṣẹ̀ bi afarawe 
irekọja Adamu, ẹniti iṣe apẹrẹ ẹniti mbò. 

15 Ṣugbọn kì iṣe bi ẹ̀ṣẹ bẹ̀ si li ẹ̀bun ọfẹ. 
Nitori bi nipa ẹ̀ṣẹ ẹnikan, ẹni pupọ kú, me— 
lomelo li ore—ọfẹ Ọlọrun, ati ẹ̀bun ninu ore— 
ọfẹ ọkunrin kan, Jesu Kristi, di pupọ fun ẹni 
pupọ. 

16 Kì isi ṣe bi nipa ẹnikan ti o ṣẹ̀, li ẹ̀bun na: 
nitori idajọ ti ipasẹ ẹnikan wá fun: idalẹbi 
ṣugbọn ẹ̀bun ọfẹ ti inu ẹ̀ṣẹ pupọ wá fun ida— 
lare. 

17 Njẹ bi nipa ẹ̀ṣẹ ọkunrin kan ikú jọba ni— 
pasẹ ẹnikanna; melomelo li awọn ti ngbà 
òpọlọpọ ore—ọfẹ ati ẹ̀bun ododo yio jọba ninu 
ìye nipasẹ ẹnikan, Jesu Kristi. 


ROMU 5, 6 
18 Njẹ bi nipa ẹ̀ṣẹ kan idajọ de bá gbogbo 
enia si idalẹbi; gẹgẹ bẹni nipa iwa ododo kan, 
ẹ̀bun ọfẹ de sori gbogbo enia fun idalare si ìye. 

19 Nitori gẹgẹ bi nipa aigbọran enia kan, 
enia pupọ di ẹlẹṣẹ bẹ ni nipa igbọran ẹnikan, 
a o sọ enia pupọ di olododo. 

20 Ṣugbọn ofin bọ si inu rẹ̀, ki ẹ̀ṣẹ le di 
pupọ. Ṣugbọn nibiti ẹ̀ṣẹ di pupọ, ore—ọfẹ di 
pupọ rekọja, 

21 Pe, gẹgẹ bi ẹ̀ṣẹ ti jọba nipa ikú, bẹni ki 
ore—ọfẹ si le jọba nipa ododo titi ìye ainipẹ— 
kun nipasẹ Jesu Kristi Oluwa wa. 


Ô 1 NJẸ awa o ha ti wi? Ki awa ki o ha joko 
ninu ẹ̀ṣẹ, ki ore—ọfẹ ki o le ma pò si i? 

2 Ki a má ri. Awa ẹniti o ti kú si ẹ̀ṣẹ, awa o 
ha ṣe wà láye ninu rẹ̀ mQ? 

3 Tabi ẹ kò mò pe, gbogbo wa ti a ti baptisi 
sinu Kristi Jesu, a ti baptisi wa sinu ikú rẹ̀? 

4 Njẹ a fi baptismu sinu ikú sin wa pò pẹlu 
rẹ̀: pe gẹgẹ bi a ti jí Kristi dide kuro ninu okú 
nipa ogo Baba bẹni ki awa pẹlu ki o má rìn li 
ọtun ìwa. 

5 Nitori bi a ba ti so wa pò pẹlu rẹ̀ nipa afa— 
Tawe ikú rẹ̀, a o si so wa pọ pẹlu nipa afarawe 
ajinde rẹ̀: 

6 Nitori awa mọ eyi pe, a kàn ogbologbo 
ọkunrin wa mọ agbelebu pẹlu rẹ̀, ki a le pa 
ara ẹ̀ṣẹ run, ki awa maṣe sìn ẹ̀ṣẹ mọ. 

? Nitori ẹniti o kú, o b lọwọ ẹ̀ṣẹ. 

B8Ṣugbọn bi awa ba bá Kristi kú, awa 
gbagbé pe awa ô si wà laye pẹlu rẹ̀: 

3 Nitori awa mò pé bi a ti jí Kristi dide 
kuro ninu okú, kò ni ikú m€; ikú kò ni ipa 
lori rẹ̀ m6. 

10 Nitori iku ti o kú, o kú si ẹ̀ṣẹ lẹkan: nitori 
Wiwà ti o wà laye, o wà laye si Ọlọrun. 

11 Bẹni ki ẹnyin pẹlu kà ara nyin bi okú si 
ẹ̀ṣẹ, ṣugbọn bi alaye si Ọlọrun ninu Kristi Jesu. 

12 Nitorina ẹ maṣe jẹ ki ẹ̀ṣẹ ki o jọba ninu 
ara kiku nyin, ti ẹ o fi má gbọ ti ifẹkufẹ rẹ̀; 

13 Bẹni ki ẹnyin ki o máṣe jọwọ awọn ẹ̀ya 
ara nyin lọwọ fun ẹ̀ṣẹ bi ohun elo aiṣododo; 
ṣugbọn ẹ jọwọ ara nyin lọwọ fun Ọlọrun, bi 
aláye kuro ninu okú, ati awọn ẹ̀ya ara nyin bi 
ohun elo ododo fun Ọlọrun. 

14 Nitori ẹ̀ṣẹ kì yio ni ipa lori nyin: nitori 
ẹnyin kò si labẹ ofin, bikoṣe labẹ ore—ọfẹ. 

15 Njẹ kini? ki awa ki o ha ma dẹṣẹ̀, nitoriti 
awa kò si labẹ ofin, bikoṣe labẹ ore—ọfẹ? Ki a 
má ri. 

16 Ẹnyin kò mò pe, ẹniti ẹnyin ba jọwọ ara 
nyin lọwọ fun bi ẹrú lati má gbé tirẹ̀, ẹrú ẹniti 


ROMU 6—8 
ẹnyin ba gbọ tirẹ̀ li ẹnyin iṣe; ibáṣe ti ẹ̀ṣẹ sinu 
ikú, tabi ti igbọran si ododo? 

17 Ṣugbọn ọpẹ ni fun Ọlọrun pe, bi ẹnyin ti 
jẹ ẹrú ẹ̀ṣẹ rí, ẹnyin jẹ olugbọran lati ọkàn wá 
si apẹrẹ ẹkọ ti a fi nyin le lọwọ. 

18 Bi a si ti sọ nyin di omnira kuro ninu ẹ̀ṣẹ, 
ẹnyin di ẹrú ododo. 

19 Emi nsòrọ bi enia nitori ailera ara nyin: 
nitori bi ẹnyin ti jọwọ awọn ẹ̀ya ara nyin lọwọ 
bi ẹrú fun iwa—eri ati fun ẹ̀ṣẹ de inu ẹ̀ṣẹ; bẹ 
gẹgẹ ni ki ẹnyin ki o jọwọ awọn ẹ̀ya ara nyin 
lọwọ nisisiyi bi ẹrú fun ododo si ìwa—mimQ. 

20 Nitori nigbati ẹnyin ti jẹ ẹrú ẹ̀ṣẹ, ẹnyin 
Wà li omnira si ododo. 

21 Njẹ eso kili ẹnyin ha ni nigbana ninu 
ohun ti oju ntì nyin si nisisiyi? nitori opin 
nkan wọnni ikú ni. 

22 Ṣugbọn nisisiyi ti a sọ nyin di omnira kuro 
ninu ẹ̀ṣẹ, ti ẹnyin si di ẹrú Ọlọrun, ẹnyin ni eso 
nyin si ìwa mimQ, ati opin rẹ̀ ìye ainipẹkun. 

23 Nitori ikú li ẹ̀re ẹ̀ṣẹ; ṣugbọn ẹ̀bun ọfẹ 
Ọlọrun ni ìye ti kò nipẹkun, ninu Kristi Jesu 
Oluwa wa. 


7 1TABI ẹnyin ha ṣe alaimọ, ará (nitori 
awọn ti o mò ofin li emi mba sọrọ), pe 
ofin ni ipa lori enia niwọn igbati o ba wà láye? 

2 Nitori obinrin ti o ni ọkọ, ìwọn igbati ọkọ 
na wà laye, a fi ofin dẹ̀ e mQ ọkọ na; ṣugbọn bi 
ọkọ na ba kú, a tú u silẹ kuro ninu ofin ọkọ na. 

3 Njẹ bi o ba ni ọkọ miran nigbati ọkọ rẹ̀ wà 
láye, panṣaga li a o pẹ̀ e: ṣugbọn bi ọkọ rẹ̀ ba 
kú, o bọ lọwọ ofin na; ki yio si jẹ panṣaga bi o 
ba ni ọkọ miran. 

4 Bẹli ẹnyin ará mi, ẹnyin pẹlu ti di okú si 
ofin nipa ara Kristi: ki ẹnyin kì o le ni ẹlomi— 
ran, ani ẹniti a jinde kuro ninu okú, ki awa ki 
o le so eso fun Ọlọrun. 

S Nitori igbati awa wà nipa ti ara, ifẹkufẹ 
ẹ̀ṣẹ, ti o wà nipa ofin, o nṣiṣẹ ninu awọn ẹ̀ya 
ara wa lati so eso si ikú. 

6 Ṣugbọn nisisiyi a fi wa silẹ kuro ninu ofin, 
nitori a ti kú si eyiti a ti dé wa sinu rẹ̀: ki awa 
ki o le má sìn li ọtun Ẹmí, ki o má ṣe ni ode 
ara ti atijọ. 

7 Njẹ awa o ha ti wi? ofin ha iṣe ẹ̀ṣẹ bi? Ki a 
má ri. Ṣugbọn emi kò ti mò ẹ̀ṣẹ, bikoṣepe nipa 
ofin: emi kò sá ti mọ ojukokoro, bikoṣe bi ofin 
ti wipe, Iwọ kò gbọdọ ṣojukòkoro. 

8 Éṣẹ si ti ipa ofin ri aye, o ṣiṣẹ oniriiru ifẹ— 
kufẹ ninu mi. Nitori laisi ofin, ẹ̀ṣẹ kú. 

3 Emi si ti wà láye laisi ofin nigbakan rì: 
ṣugbọn nigbati ofin de, ẹ̀ṣẹ sọji, emi si kú. 


10 Ofin ti a ṣe fun ìye, eyi li emi si wa ri pe o 
jẹ fun ikú. 

11 Nitori ẹ̀ṣẹ ti ipa ofin ri aye, o tàn mi jẹ, o 
si ti ipa rẹ̀ lù mi pa. 

12 Bẹni mimọ li ofin, mimọ si li aṣẹ, ati 
ododo, ati didara. 

13Njẹ ohun ti o dara ha di ikú fun mi bi? Ki 
a má ri. Ṣugbọn ẹ̀ṣẹ ki o le farahan bi ẹ̀ṣẹ o nti 
ipa ohun ti o dara ṣiṣẹ ikú ninu mi, ki ẹ̀ṣẹ le ti 
ipa ofin di buburu rekọja. 

14 Nitori awa mò pe ohun ẹmi li ofin: 
ṣugbọn ẹni ti ara li emi, ti a ti tà sabẹ ofin. 

15 Nitori ohun ti emi nṣe, emi kò mò: nitori 
ki iṣe ohun ti mo fẹ li emi nṣe; ṣugbọn ohun ti 
mo korira, li emi nṣe. 

16 Ṣugbọn biobaṣepe ohun ti emi kò fẹ eyini 
li emi nṣe, mo gba pe ofin dara. 

17 Njẹ nisisiyi kì iṣe emi li o nṣe e mẹ, 
bikoṣe ẹ̀ṣẹ ti o ngbe inu mi. 

18 Nitori emi mò pe ko si ohun rere kan ti 
ngbe inu mi, eyini ninu ara mi: nitori ifẹ 
ohun ti o dara mbẹ fun mi, ṣugbọn ọna ati ṣe 
e li emi kò ri. 

19 Nitori ire ti emi fẹ emi kò ṣe: ṣugbọn bu— 
buru ti emi kò fẹ, eyini li emi nṣe. 

20 Ṣugbọn biobaṣepe ohun ti emi kò fẹ, 
eyini li emi nṣe, emi ki nṣe e mẹ, bikoṣe ẹ̀ṣẹ ti 
ngbe inu mi. 

21 Njẹ mo ri niti ofin pe, bi emi ti nfẹ lati 
ma ṣe rere, buburu a ma wà lọdọ mi. 

22 Inu mi sá dùn si ofin Ọlọrun nipa ẹni ti 
inu: 

23 Ṣugbọn mo ri ofin miran ninu awọn ẹ̀ya 
ara mi, ti mba ofin inu mi jagun ti o si ndì mi 
ni igbekun wá fun ofin ẹ̀ṣẹ, ti o mbẹ ninu 
awọn ẹ̀ya ara mi. 

24 Emi ẹni òṣi! tani yio gbà mi lọwọ ara ikú yi? 

25 Mo dupẹ lọwọ Ọlọrun nipasẹ Jesu Kristi 
Oluwa wa. Njẹ nitorina emi tikarami nfi inu 
jọsin fun ofin Ọlọrun; ṣugbọn mo nfi ara jọsin 
fun ofin ẹ̀ṣẹ. 


1NJẸ ẹbi kò si nisisiyi fun awọn ti o wà 
ninu Kristi Jesu, awọn ti kò rìn nipa ti 
ara, bikoṣe nipa ti Ẹmi. 

2 Nitori ofin Ẹmí ìye ninu Kristi Jesu ti sọ 
mi di omnira lọwọ ofin ẹ̀ṣẹ ati ti ikú. 

3 Nitori ohun ti ofin kò le ṣe, bi o ti jẹ alai— 
lera nitori ara, Ọlọrun rán Ọmọ on tikararẹ̀ li 
aworan ara ẹ̀ṣẹ, ati bi ẹbọ fun ẹ̀ṣẹ, o si da ẹ̀ṣẹ 
lẹbi ninu ara: 

4 Ki a le mu ododo ofin ṣẹ ninu awa, ti kò 
rin nipa ti ara, bikoṣe nipa ti Ẹmi. 


817 


5 Nitori awọn ti o wà nipa ti ara, nwọn a má 
To ohun ti ara; ṣugbọn awọn ti o wà nipa ti 
Ẹmí, nwọn a ma ro ohun ti Ẹmí. 

6 Nitori ero ti ara ikú ni; ṣugbọn ero ti Ẹmí 
ni iye ati alafia: 

7 Nitori ero ti ara ọtá ni si Ọlọrun: nitori ki 
itẹriba fun ofin Ọlọrun, on kò tilẹ le ṣe e. 

8 Bẹlíi awọn ti o wà ninu ti ara, kò le wù 
Ọlọrun. 

9Ṣugbọn ẹnyin kò si ninu ti ara, bikoṣe 
ninu ti Ẹmí, biobaṣepe Ẹmí Ọlọrun ngbe inu 
nyin. Ṣugbọn bi ẹnikẹni kò ba ni Ẹmí Kristi, 
on kò si ninu ẹni tirẹ̀. 

10 Bi Kristi ba si wà ninu nyin, ara jẹ okú 
nitori ẹ̀ṣẹ: ṣugbọn ẹmí jẹ iyẹ̀ nitori ododo. 

11 Ṣugbọn bi Ẹmí ẹniti o jí Jesu dide kuro 
ninu okú ba ngbe inu nyin, ẹniti o ji Kristi 
Jesu dide kuro ninu okú yio fi Ẹmí rẹ̀ ti ngbe 
inu nyin, sọ ara kikú nyin di aye pẹlu. 

12 Njẹ nitorina, ara, ajigbẹ̀sẹ li awa, ki iṣe 
ara li a jẹ ni gbese, ti a o fi ma wà nipa ti ara. 

13 Nitori bi ẹnyin ba wà ni ti ara, ẹnyin ô 
kú: ṣugbọn nipa Ẹmí bi ẹnyin ba npa iṣẹ ti ara 
run, ẹnyin ô yẹ̀. 

14 Nitori iye awọn ti a nṣe amòna fun lati 
ọdọ Ẹmí Ọlọrun wá, awọn ni iṣe ọmọ Ọlọrun. 

15 Nitori ẹnyin kò tun gbà ẹmí ẹrú lati má 
bẹ̀ru mẹ: ṣugbọn ẹnyin ti gbà ẹmí isọdọmọ, 
nipa eyi ti awa fi nke pé, Abba, Baba. 

16 Ẹmí tikararẹ̀ li o mba ẹmí wa jẹrí pe, 
ọmọ Ọlọrun li awa iṣe: 

17 Bi awa ba si jẹ ọmọ, njẹ ajogun li awa, 
ajogun Ọlọrun, ati ajumọ—jogun pẹlu Kristi; 
biobaṣepe awa bá a jìya, ki a si le ṣe wa logo 
pẹlu rẹ̀. 

18 Nitori mo ṣíro rẹ̀ pe, ìya igba isisiyi kò yẹ 
lati fi ṣe akawe ogo ti a o fihàn ninu wa. 

139 Nitori ifojusôna ti ẹda nduro dẹ̀ ifihàn 
awọn ọmọ Ọlọrun. 

20 Nitori a tẹri ẹda ba fun asan, ki iṣe ifẹ rẹ̀, 
ṣugbọn nitori ẹniti o tẹ ori rẹ̀ ba, ni ireti, 

21 Nitori a ô sọ ẹda tikalarẹ di omnira kuro 
ninu ẹrú idibajẹ, si omnira ogo awọn ọmọ 
Ọlọrun. 

22 Nitori awa mò pe gbogbo ẹda li o jumọ 
nkerora ti o si nrọbi pò titi di isisiyi. 

23 Kì si iṣe awọn nikan, ṣugbọn awa tikara— 
wa pẹlu, ti o ni akẹso Ẹmí, ani awa tikarawa 
nkerora ninu ara wa, awa nduro dẹ̀ isọdọmọ, 
ani idande ara wa. 

24 Nitori ireti li a fi gbà wa là: ṣugbọn ireti 
ti a bá ri kì iṣe ireti: nitori tani nreti ohun ti o 
bá ri? 


ROMU 8, 9 
25 Ṣugbọn bi awa ba nreti eyi ti awa kò ri, 
njẹ awa nfi siiru duro dẹ̀ e. 

26 Bẹ gẹgẹ li Ẹmí pẹlu si nràn ailera wa 
lọwọ: nitori a kò mò bi á ti igbadura gẹgẹ bi o 
ti yẹ: ṣugbọn Ẹmí tikararẹ̀ nfi irora ti a kò le fi 
ẹnu sọ bẹ̀bẹ fun wa. 

27 Ẹniti o si nwá inu ọkàn wo, o mò ohun ti 
inu Ẹmí, nitoriti o mbẹbẹ fun awọn enia 
mim gẹgẹ bi ifẹ Ọlọrun. 

28 Awa si mò pe ohun gbogbo li o nṣiṣẹ pò 
si rere fun awọn ti o fẹ Ọlọrun, ani fun awọn 
ẹniti a pẹ gẹgẹ bi ipinnu rẹ̀. 

28 Nitori awọn ẹniti o ti mò tẹlẹ, li o si ti 
yàn tẹlẹ lati ri bi aworan Ọmọ rẹ̀, ki on le jẹ 
akọbi larin awọn arakunrin pupọ. 

30 Awọn ti o si ti yàn tẹlẹ, awọn li o si ti pẹ̀: 
awọn ẹniti o si ti pẹ, awọn li o si ti dalare: 
awọn ẹniti o si ti dalare, awọn li o si ti ṣe logo. 

31 Njẹ kili awa o ha wi si nkan wọnyi? Bi 
Ọlọrun bá wà fun wa, tani yio kọ oju ija si wa? 

32 Ẹniti kò da Ọmọ on tikararẹ̀ si, ṣugbọn ti 
o jọwọ rẹ̀ lọwọ fun gbogbo wa, yio ha ti ṣe ti 
kì yio fun wa li ohun gbogbo pẹlu rẹ̀ lọfẹ? 

33 Tani yio ha kà ohunkohun si ọrùn awọn 
ayanfẹ Ọlọrun? Ihaṣe Ọlọrun ti ndare? 

34 Tali ẹniti ndẹbi? Ihaṣe Kristi Jesu ti o kú, 
ki a sa kuku wipe ti a ti ji dide kuro ninu okú, 
ẹniti o si wà li ọwọ ọtun Ọlọrun, ti o si mbẹ̀bẹ 
fun wa? 

35 Tani yio ha yà wa kuro ninu ifẹ Kristi? 
ipọnju ni, tabi wahalà, tabi inunibini, tabi 
ìyan, tabi ìhoho, tabi ewu, tabi idà? 

36 Gẹgẹ bi a ti kọ ọ pe, Nitori rẹ li a ṣe npa 
wa kú li gbogbo ọjọ; a nkà wa si bi agutan fun 
pipa. 

37 Ṣugbọn ninu gbogbo nkan wọnyi awa jù 
ẹniti o ṣẹgun lọ nipa ẹniti o fẹ wa. 

38 Nitori o da mi loju pe, kì iṣe ikú, tabi ìye, 
tabi awọn angẹli, tabi awọn ijoye, tabi awọn 
alagbara, tabi ohun ìgba isisiyi, tabi ohun ìgba 
ti mbẹ̀, 

39 Tabi òke, tabi ọgbun, tabi ẹda miran kan 
ni yio le yà wa kuro ninu ifẹ Ọlọrun, ti o wà 
ninu Kristi Jesu Oluwa wa. 


1OTITỌ li emi nsọ ninu Kristi, emi kò 
ṣeke, ọkàn mi si njẹ mi li ẹrí ninu Ẹmí 
Mimẹ̀, 
2Pe mo ni ibinujẹ pupọ, ati ikánu igba— 
gbogbo li ọkàn mi. 
3 Nitori mo fẹrẹ le gbadura pe ki a ké emi 
tikarami kuro lọdọ Kristi, nitori awọn ará mi, 
awọn ibatan mi nipa ti ara: 


ROMU 9, 10 

4Awọn ẹniti iṣe Israeli; ti awọn ẹniti 
isọdọmọ iṣe, ati ogo, ati majẹmu, ati ifunnilo— 
fin, ati ìsin Ọlọrun, ati awọn ileri; 

5 Ti ẹniti awọn baba iṣe, ati lati ọdọ awọn 
ẹniti Kristi ti wá nipa ti ara, ẹniti o bori ohun 
gbogbo, Ọlọrun olubukún lailai. Amin. 

6Ṣugbọn kì iṣe pe nitori ọrọ Ọlọrun di 
asan. Kì sá iṣe gbogbo awọn ti o ti inu Israeli 
Wá, awọn ni Israeli: 

7 Bẹni kì iṣe pe, nitori nwọn jẹ irú—ọmọ 
Abrahamu, gbogbo wọn li ọmọ: ṣugbọn, Ninu 
Isaaki li a ú ti pẹ̀ irú—ọmọ rẹ. 

8 Eyini ni pe, ki iṣe awọn ọmọ nipa ti ara, ni 
ọmọ Ọlọrun: ṣugbọn awọn ọmọ ileri li a kà ni 
irú-ọmọ. 

9 Nitori ẹrọ ileri li eyi, Niwoyi amọdun li 
emi ô wá; Sara yio si ni ọmọkunrin. 

10 Kì si iṣe kìki eyi; ṣugbọn nigbati Rebekka 
pẹlu lôáyun fun ẹnikan, fun Isaaki baba wa; 

11 Nitori nigbati a kò ti ibí awọn ọmọ na, 
bẹ̀ni nwọn kò ti iṣe rere tabi buburu, (ki 
ipinnu Ọlọrun nipa ti iyanfẹ ki o le duro, kì 
iṣe nipa ti iṣẹ, bikoṣe ti ẹni ti npẹ̀ ni;) 

12A ti sọ fun u pe, Ẹgbọn ni yio ma sìn 
aburo, 

13 Gẹgẹ bi a ti kọ ọ pe, Jakọbu ni mo fẹran, 
ṣugbọn Esau ni mo korira. 

14 Njẹ awa o ha ti wi? Aiṣododo ha wà lọdọ 
Ọlọrun bi? Ki a má ri. 

15 Nitori o wi fun Mose pe, Emi ô ṣánu fun 
ẹniti emi ô ṣanu fun, emi o si ṣe iyénu fun 
ẹniti emi o ṣe iyénu fun. 

16 Njẹ bẹ̀ni kì iṣe ti ẹniti o fẹ, kì si iṣe ti 
ẹniti nsáre, bikoṣe ti Ọlọrun ti nṣánu. 

17 Nitori iwe—mimQ wi fun Farao pe, Nitori 
eyiyi na ni mo ṣe gbé ọ dide, ki emi ki o le fi 
agbara mi hàn lara rẹ, ki a si le má ròhin 
orukọ mi ká gbogbo aiye. 

18 Nitorina li o ṣe nṣanu fun ẹniti o wù u, 
ẹniti o wù u a si mu u li ọkàn le. 

19 Iwọ o si wi fun mi pe, Kili ô ha tun ba ni 
Wi si? Nitori tali o ndẹ̀ ifẹ rẹ̀ lẹna? 

20 Bẹkọ, iwọ enia, tani iwọ ti nda Ọlọrun 
lohùn? Ohun ti a mọ a ha ma wi fun ẹniti ti o 
mọ ọ pé, Éṣe ti iwọ fi mọ mi bayi? 

21 Amòkoko kò ha li agbara lori amọ, ninu 
ìṣu kanna lati ṣe apakan li ohun elo si ọlá, ati 
apakan li ohun elo si ailọlá? 

22 Njẹ bi Ọlọrun ba fẹ fi ibinu rẹ̀ hàn nkọ, ti o 
si fẹ sọ agbara rẹ̀ di mimò, ti o si mu suru pupọ 
fun awọn ohun elo ibinu ti a ṣe fun iparun; 

23 Ati ki o le sọ ọrọ ogo rẹ̀ di mimò lara 
awọn ohun elo anu ti o ti pẹ̀se ṣaju fun ogo, 


24 Ani awa, ti o ti pẹ̀, kì iṣe ninu awọn Ju 
nikan, ṣugbọn ninu awọn Keferi pẹlu? 

25 Bi o ti wi pẹlu ni Hosea pe, Emi ô pé 
awọn ti kì iṣe enia mi, li enia mi, ati ẹniti ki 
iṣe ayanfẹ li ayanfẹ. 

26 Yio si ṣe, ni ibi ti a gbé ti sọ fun wọn pe, 
Ẹnyin kì iṣe enia mi, nibẹ̀ li a o gbé pẹ wọn li 
ọmọ Ọlọrun aláye. 

27 Isaiah si kigbe nitori Israeli pe, Bi iye 
awọn ọmọ Israeli bá ri bi iyanrin okun, apa— 
kan li a ô gbala. 

28 Nitori Oluwa yio mu ọrọ rẹ̀ ṣẹ lori ilẹ 
aiye, yio pari rẹ̀, yio si ke e kúru li ododo. 

28 Ati bi Isaiah ti wi tẹlẹ, Bikoṣe bi Oluwa 
awọn Ọmọ-—ogun ti fi irú—ọmọ silẹ fun wa, 
awa iba ti dabi Sodomu, a ba si ti sọ wa dabi 
Gomora. 

30 Njẹ kili awa o ha wi? Pe awọn Keferi, ti 
kò lepa ododo, ọwọ wọn tẹ̀ ododo, ṣugbọn 
ododo ti o ti inu igbala wá ni. 

31 Ṣugbọn Israeli ti nlepa ofin ododo, ọwọ 
wọn kò tẹ̀ ofin ododo. 

32 Nitori kini? nitori nwọn ko wá a nipa 
igbagbé, ṣugbọn bi ẹnipe nipa iṣẹ ofin. Nitori 
nwọn kọsẹ lara okuta ikọsẹ ni; 

33 Gẹgẹ bi a ti kọ ọ pe, Kiyesi i, mo gbé 
okuta ikọsẹ ati àpata idugbolu kalẹ ni Sioni: 
ẹnikẹni ti o ba si gbà a gbọ, oju kì yio ti i. 

1ARÁ, ifẹ ọkàn mi ati adura mi si 


l 0 Ọlọrun fun Israeli ni, fun igbala wọn. 

2 Nitori mo gbà ẹri wọn jẹ pe, nwọn ni itara 
fun Ọlọrun, ṣugbọn kì iṣe gẹgẹ bi ìmọ. 

3Nitori bi nwọn kò ti mọ ododo Ọlọrun, ti 
nwọn si nwá ọna lati gbé ododo ara wọn kalẹ, 
nwọn kò tẹriba fun ododo Ọlọrun. 

4 Nitori Kristi li opin ofin si ododo fun olu— 
kuluku ẹniti o gbagbQ. 

5 Mose sá kòwe rẹ̀ pe, ẹniti o ba ṣe ododo ti 
iṣe ti ofin, yio yẹ̀ nipa rẹ̀. 

6 Ṣugbọn ododo ti iṣe ti igbagbQ sọ bayi pe, 
Máṣe wi li ọkàn rẹ pe, tani yio goke lọ si 
ọrun? (eyini ni, lati mu Kristi sọkalẹ:) 

? Tabi, tani yio sọkalẹ lọ si ọgbun? (eyini ni, 
lati mu Kristi goke ti inu okú wá). 

8 Ṣugbọn kili o wi? Ọrọ na wà leti ọdọ rẹ, li 
ẹnu rẹ, ati li ọkan rẹ: eyini ni, òrọ igbagbo, ti 
awa nwasu; 

9 Pe, bi iwọ ba fi ẹnu rẹ jẹwọ Jesu li Oluwa, 
ti iwọ si gbagbọ li ọkàn rẹ pe, Ọlọrun jí i dide 
kuro ninu okú, a o gbà ọ là. 

10 Nitori ọkàn li a fi igbagbQ si ododo; ẹnu li 
a si fi ijẹwọ si igbala. 


819 


11 Nitori iwe—mimQ wipe, Ẹnikẹni ti o ba 
gbà a gbọ oju ki yio ti i. 

12 Nitori kò si ìyatọ ninu Ju ati Hellene: ni— 
tori Oluwa kanna l'Oluwa gbogbo wọn, o si 
pò li ọrọ fun gbogbo awọn ti nkepẹ̀ e. 

13 Nitori ẹnikẹni ti o ba sá pẹ orukọ, Olu— 
wa, li a o gbàlà. 

14 Njẹ nwọn o ha ti ṣe kepe ẹniti nwọn kò 
gbagbô? nwọn o ha si ti ṣe gbà ẹniti nwọn kò 
gburòô rẹ̀ rí gbé? nwọn o ha si ti ṣe gbọ laisi 
oniwasu? 

15 Nwọn o ha si ti ṣe wasu, bikoṣepe a rán 
wọn? gẹgẹ bi a ti kọ ọ pe, Ẹsẹ awọn ti nwasu 
ihinrere alafia ti dara to, awọn ti nwásu ihin 
ayò ohun rere! 

16Ṣugbọn ki iṣe gbogbo wọn li o gbé ti 
ihinrere. Nitori Isaiah wipe, Oluwa, tali o gbà 
ihin wa gbọ? 

17 Njẹ nipa gbigbọ ni igbagbQ ti iwá, ati 
gbigbọ nipa òrọ Ọlọrun. 

18 Ṣugbọn mo ni, Nwọn kò ha gbé bi? Bẹni 
nitôtọ, Ohùn wọn jade lọ si gbogbo ilẹ, ati òrọ 
Wọn si opin ilẹ aiye. 

193 Ṣugbọn mo ni, Israeli kò ha mò bi? Mose 
li o kẹ wipe, Emi o fi awọn ti kì iṣe enia mu 
nyin jowú, ati awọn alaimoye enia li emi o fi 
bi nyin ninu. 

20 Ṣugbọn Isaiah tilẹ laiya, o si wipe, Awọn 
ti kò wá mi ri mi; awọn ti kò bẹ̀re mi li a fi mi 
hàn fun. 

21 Ṣugbọn nipa ti Israeli li o wipe, Ni gbogbo 
ọjọ ni mo nà ọwọ mi si awọn alaigbọran ati 


alariwisi enia. 

l l 1 NJẸ mo ni, Ọlọrun ha ta awọn enia 
rẹ̀ nù bi? Ki a má ri. Nitori Israeli li 

emi pẹlu, lati inu irú-ọmọ Abrahamu, li ẹ̀ya 

Benjamin). 

2 Ọlọrun kò ta awọn enia rẹ̀ nù ti o ti mò tẹlẹ. 
Tabi ẹnyin kò mò bi iwe—mimQ ti wi niti Elijah? 
bi o ti mbẹ̀bẹ lọdọ Ọlọrun si Israeli, wipe, 

3 Oluwa, nwọn ti pa awọn woli rẹ, nwọn si 
ti wô awọn pẹpẹ rẹ lulẹ; emi nikanṣoṣo li o si 
kù, nwọn si nwá ẹmí mi. 

4 Ṣugbọn idahun wo li Ọlọrun fifun u? Mo 
ti kù ẹdẹ̀gbárin enia silẹ fun ara mi, awọn ti 
kò tẹ €ékun ba fun Baali. 
wà nipa iyanfẹ ti ore—ọfẹ. 

6 Bi o ba si ṣepe nipa ti ore—ọfẹ ni, njẹ kì iṣe 
ti iṣẹ mQ: bi bẹ kẹ, ore—ọfẹ kì iṣe ore-ọfẹ mQ. 
Ṣugbọn biobaṣepe nipa ti iṣẹ ni, njẹ kì iṣe ti 
ore—ọfẹ mẹ: bi bẹ kẹ, iṣẹ kì iṣe iṣẹ m€. 


ROMU 10, 11 


7Ki ha ni? ohun ti Israeli nwá kiri, on na ni 
kò ri; ṣugbọn awọn ẹni iyanfẹ ti ri i, a si sé 
aiya awọn iyokù le: 

8 Gẹgẹ bi a ti kọ ọ pe, Ọlọrun ti fun wọn li 
ẹmí orun: oju ki nwọn ki o má le woran, ati 
etí ki nwọn ki o má le gbọran, titi o fi di 
oni—oloni. 

9 Dafidi si wipe, Jẹ ki tabili wọn ki o di 
idẹkun, ati ẹgẹ, ati ohun ikọsẹ, ati ẹsan fun 
wọn: 

10 Ki oju wọn ki o ṣokun, ki nwọn ki o má 
le riran, ki o si tẹ̀ ẹhin wọn ba nigbagbogbo. 

11 Njẹ mo ni, Nwọn ha kọsẹ̀ ki nwọn ki o 
le ṣubu? Ki a má ri: ṣugbọn nipa iṣubu wọn, 
igbala dé ọdọ awọn Keferi, lati mu wọn jowú. 

12 Ṣugbọn bi iṣubu wọn ba di ọrò aiye, ati bi 
ifasẹhin wọn ba di ọrò awọn Keferi; melome— 
lo ni kíkún wọn? 

13 Ẹnyin ti iṣe Keferi li emi sa mba sọrọ, 
niwọnbi emi ti jẹ aposteli awọn Keferi, mo 
gbé oyẹ̀ mi ga: 

14 Bi o le ṣe ki emi ki o le mu awọn ará mi 
jowú, ati ki emi ki o le gbà diẹ là ninu wọn. 

15 Nitori bi titanù Wọn ba jẹ ìlaja aiye, 
gbigbà wọn yio ha ti ri, bikoṣe iy kuro ninu 
okú? 

16 Njẹ bi akọso ba mọ, bẹli akopọ: bi 
gbòngbo ba si mẹ, bẹ si li awọn ẹ̀ka rẹ̀ na. 

17 Ṣugbọn bi a ba yà ninu awọn ẹ̀ka kuro, ti 
a si 16 iwọ, ti iṣe igi oréro igbẹ sara wọn, ti 
iwọ si mba wọn pín ninu gbòngbo ati ọra igi 
oréôro na; 

18 Máṣe ṣe fefé si awọn ẹ̀ka na. Ṣugbọn bi 
iwọ ba nṣe fefé, iwọ kọ li o rù gbòngbo, 
ṣugbọn gbòngbo li o rù iwọ. 

19 Njẹ iwọ o wipe, A ti fà awọn ẹ̀ka na ya, 
nitori ki a le l€ mi sinu rẹ̀. 

20 O dara; nitori aigbagbQ li a ṣe fà wọn ya 
kuro, iwọ si duro nipa igbagbQ rẹ. Máṣe gbé 
ara rẹ ga, ṣugbọn bẹ̀ru: 

21 Nitori bi Ọlọrun kò ba da ẹ̀ka—iyẹka si, 
kiyesara ki o máṣe alaida iwọ na si. 

22 Nitorina wo ore ati ikannu Ọlọrun: lori 
awọn ti o ṣubu, ikannu; ṣugbọn lori iwọ, ore, 
bi iwọ ba duro ninu ore rẹ̀: ki a má ba ke iwọ 
na kuro. 

23 Ati awọn pẹlu, bi nwọn kò ba joko sinu 
aigbagbé, a o lẹ wọn sinu rẹ̀: nitori Ọlọrun le 
tún wọn lé sinu rẹ̀. 

24 Nitori bi a ti ke iwọ kuro lara igi oréro 
igbẹ nipa ẹda, ti a si lẹ iwọ sinu igi orôro rere 
lodi si ti ẹda: melomelo li a o lẹ̀ awọn wọnyi, 
ti iṣe ẹka—iyẹka sara igi oréro wọn? 


ROMU 11—13 

25 Ará, emi kò sá fẹ ki ẹnyin ki o wà li òpe 
niti ohun ijinlẹ yi, ki ẹnyin má ba ṣe ọlégbọn 
li oju ara nyin; pe ifọju bá Israeli li apakan, titi 
kíkún awọn Keferi yio fi de. 

26 Bẹli a o si gbà gbogbo Israeli là; gẹgẹ bi a 
ti kọ ọ pe, Ni Sioni li Olugbala yio ti jade wá, 
yio si yi aiwa—bi—Ọlọrun kuro lọdọ Jakọbu: 

27 Eyi si ni majẹmu mi fun wọn, nigbati 
emi o mu ẹ̀ṣẹ wọn kuro. 

28 Nipa ti ihinrere, ọtá ni nwọn nitori nyin: 
bi o si ṣe ti iyanfẹ ni, olufẹ ni nwọn nitori ti 
awọn baba. 

29 Nitori ailábámò li ẹ̀bun ati ipe Ọlọrun. 

30 Nitori gẹgẹ bi ẹnyin kò ti gbà Ọlọrun gbo 
Ti, ṣugbọn nisisiyi ti ẹnyin ri anu gbà nipa 
aigbagbQ wọn: 

31 Gẹgẹ bẹli awọn wọnyi ti o ṣe aigbọran 
nisisiyi, ki awọn pẹlu ba le ri ánu gbà nipa 
anu ti a fi hàn nyin. 

32 Nitori Ọlọrun sé gbogbo wọn mọ pò 
sinu aigbagbé, ki o le ṣanu fun gbogbo wọn. 

33 A! ijinlẹ ọrọ ati ọgbọn ati ìmọ Ọlọrun! 
awamáridi idajọ rẹ̀ ti ri, ọna rẹ̀ si jù awari lọ! 

34 Nitori tali o mò inu Oluwa? tabi tani iṣe 
ìgbimọ rẹ̀? 

35 Tabi tali o kẹ fifun u, ti a o si san a pada 
fun u? 

36 Nitori lati ọdọ rẹ̀, ati nipa rẹ̀, ati fun u li 
ohun gbogbo: ẹniti ogo wà fun lailai. Amin. 


l 2 1NITORINA mo fi iyẹnu Ọlọrun bẹ̀ 

nyin, ará, ki ẹnyin ki o fi ara nyin fun 
Ọlọrun li ẹbọ aye, mimQ, itẹwọgbà, eyi ni 
iṣẹ—isìn nyin ti o tọna. 

2Ki ẹ má si da ara nyin pọ mẹ aiye yi: 
ṣugbọn ki ẹ parada lati di titun ni iro—inu 
nyin, ki ẹnyin ki o le ri idi ifẹ Ọlọrun, ti o 
dara, ti o si ṣe itẹwọgbà, ti o si pé. 

3 Njẹ mo wi fun olukuluku enia ti o wà 
ninu nyin, nipa ore—ọfẹ ti a fifun mi, ki o 
máṣe rò ara rẹ̀ jù bi o ti yẹ ni rirò lọ; ṣugbọn ki 
o le rò niwọntun—wọnsìn, bi Ọlọrun ti fi 
ìwọn igbagbọ fun olukuluku. 

4 Nitori gẹgẹ bi awa ti li ẹ̀ya pipọ ninu ara 
kan, ti gbogbo ẹ̀ya kò si ni iṣẹ kanna: 

5 Bẹli awa, ti a jẹ pipọ, a jẹ ara kan ninu 
Kristi, ati olukuluku ẹ̀ya ara ọmọnikeji rẹ̀. 
bi ore-ọfẹ ti a fifun wa, bi o ṣe isọtẹlẹ ni, ki a 
ma sọtẹlẹ gẹgẹ bi ìwọn igbagbQ; 

7 Tabi iṣẹ—iranṣẹ, ki a kọjusi iṣẹ—iranṣẹ wa: 
tabi ẹniti nkọni, ki o kọjusi kíkẹ̀; 

8 Tabi ẹniti o ngbàni niyanju, si igbiyanju: 


820 


ẹniti o nfi funni ki o má fi inu kan ṣe e; ẹniti 
nṣe olori, ki o ma ṣe e li oju mejeji; ẹniti 
nṣanu, ki o má fi inu didùn ṣe e. 

9 Ki ifẹ ki o wà li aiṣẹtan. Ẹ má takéte si 
ohun ti iṣe buburu; ẹ faramQ ohun ti iṣe rere. 

10 Niti ifẹ ará, ẹ ma fi iyẹnu fẹran ara nyin: 
niti ọlá, ẹ ma fi ẹnikeji nyin ṣaju. 

11 Niti iṣẹ ṣiṣe, ẹ má ṣe ọlẹ; ẹ má ni igbona 
ọkàn; ẹ má sìn Oluwa; 

12 Ẹ ma yò ni ireti; ẹ mà mu siiru ninu ipọ— 
nju; ẹ má duro gangan ninu adura; 

13 Ẹ má pese fun aini awọn enia mim; ẹ fi 
ara nyin fun alejò iṣe. 

14Ẹ má súre fun awọn ti nṣe inunibini si 
nyin: ẹ ma sure, ẹ má si ṣepẹ̀. 

15 Awọn ti nyọ, ẹ ma ba wọn yò, awọn ti 
nsọkun, ẹ ma ba wọn sọkun. 

16 Ẹ ma wà ni inu kanna si ara nyin. Ẹ máṣe 
tọju ohun gíga, ṣugbọn ẹ ma tẹle awọn 
onirẹlẹ. Ẹ máṣe jẹ ọlQẹgbọn li oju ara nyin. 

17 Ẹ máṣe fi buburu san buburu fun ẹnikẹni. 
Ẹ ma pẹ̀se ohun ti o tẹ niwaju gbogbo enia. 

18 Bi o le ṣe, bi o ti wà ni ipa ti nyin, ẹ má 
Wà li alafia pẹlu gbogbo enia. 

19 Olufẹ, ẹ máṣe gbẹsan ara nyin, ṣugbọn ẹ 
fi àye silẹ fun ibinu; nitori a ti kọ ọ pe, Oluwa 
Wipe, Temi li ẹsan, emi ô gbẹsan. 

20 Ṣugbọn bi ebi ba npa ọtá rẹ, fun u li onjẹ; 
bi ongbẹ ba ngbẹ ẹ, fun u li omi mu: ni ṣiṣe bẹ 
iwọ ô kô ẹyín ina le e li ori. 

21 Maṣe jẹ ki buburu ṣẹgun rẹ, ṣugbọn fi 


rere ṣẹgun buburu. 

l 3 1 KI olukuluku ọkàn ki o foribalẹ fun 
awọn alaṣẹ ti o Wà ni ipo giga. Nitori 

kò si aṣẹ kan, bikoṣe lati ọdọ Ọlọrun wá: 

awọn alaṣẹ ti o si Wà, lati ọdọ Ọlọrun li a ti 

làna rẹ̀ wá. 

2 Nitorina ẹniti o ba tapá si aṣẹ, o tapá si 
ìlana Ọlọrun: awọn ẹniti o ba si ntapá, yio gbà 
ẹbi fun ara wọn. 

3 Nitori awọn ijoye kì iṣe ẹ̀ru si iṣẹ rere, 
bikoṣe si iṣẹ buburu. Njẹ iwọ ha fẹ ṣaibẹru 
aṣẹ wọn? ṣe eyi ti o dara, iwọ ô si gbà iyìn lati 
ọdọ rẹ̀: 

4 Nitori iranṣẹ Ọlọrun ni iṣe si ọ fun rere. 
Ṣugbọn bi iwọ ba nṣe buburu, bẹru; nitori kò 
gbé idà na lasan: nitori iranṣẹ Ọlọrun ni iṣe, 
olugbẹsan lati ṣiṣẹ ibinu lara ẹniti nṣe buburu. 

5 Nitorina ẹnyin kò gbọdọ ṣaima tẹriba, kì 
iṣe nitoriti ibinu nikan, ṣugbọn nitori ẹri-ọkàn 
pẹlu. 

6 Nitori idi eyi na li ẹ ṣe san owo—ode pẹlu: 


821 


nitori iranṣẹ Ọlọrun ni nwọn eyiyi na ni 
nwọn mbojuto nigbagbogbo. 

7 Nitorina ẹ san ohun ti o tọ fun ẹni gbogbo: 
owo-ode fun ẹniti owo—ode iṣe. tirẹ̀: 
owo—bode fun ẹniti owo—bode iṣe tirẹ̀; ẹ̀ru fun 
ẹniti ẹ̀ru iṣe tirẹ̀; ọlá fun ẹniti ọlá iṣe tirẹ̀. 

BẸ máṣe jẹ ẹnikẹni ni gbese ohun kan, 
bikoṣepe ki a fẹran ọmọnikeji ẹni: nitori ẹniti 
o ba fẹran ọmọnikeji rẹ̀, o kô ofin já. 

8 Nitori eyi, Iwọ kò gbọdọ ṣe panṣaga, Iwọ 
kò gbọdọ pania, Iwọ kò gbọdọ jale, Iwọ kò 
gbọdọ jẹri eke, Iwọ kò gbọdọ ṣojukòkoro; bi 
ofin miran ba si wà, a ko o pọ ninu òrọ yi pe, 
Fẹran ọmọnikeji rẹ bi ara rẹ. 

10 Ifẹ kì iṣe ohun buburu si ọmọnikeji rẹ̀: 
nitorina ifẹ li akúja ofin. 

11 Ati eyi, bi ẹ ti mò akokò pe, o ti to wakati 
nisisiyi fun nyin lati ji loju orun: nitori nisisiyi 
ni igbala wa sunmọ etile jù igbati awa ti 
gbagbé lọ. 

12 Oru bukọja tan, ilẹ si fẹrẹ m€: nitorina ẹ 
jẹ ki a bQ ara iṣẹ òkunkun silẹ, ki a si gbe 
ihamọra imọlẹ wọ. 

13 Jẹ ki a má rìn ìrin titọ, bi li ọsán; kì iṣe ni 
iréde—oru ati ni imutipara, kì iṣe ni iwa—Eri 
ati wọbia, kì iṣe ni ìja ati ilara. 

14 Ṣugbọn ẹ gbe Jesu Kristi Oluwa wọ, ki ẹ 
má si pẹ̀se fun ara, lati ma mu ifẹkufẹ rẹ̀ ṣẹ. 


l 4 1ṢUGBỌN ẹniti o ba ṣe ailera ni igba— 
gbQ ẹ gbà a, li aìtọpinpin iṣiyemeji rẹ̀. 

2Ẹnikan gbagbọ pe on le má jẹ ohun 

gbogbo: ẹlomiran ti o si ṣe alailera njẹ ewebẹ. 

3 Ki ẹniti njẹ máṣe kẹgan ẹniti kò jẹ; ki ẹniti 
kò si jẹ ki o máṣe dá ẹniti njẹ lẹjọ: nitori Ọlọ— 
run ti gbà a. 

4 Tani iwọ ti ndá ọmọ—ọdọ ẹlomi lẹjọ? loju 
oluwa rẹ̀ li o duro, tabi ti o ṣubu. Nitotọ a o si 
mu u duro: nitori Oluwa ni agbara lati mu u 
duro. 

5 Ẹlomi mbuyìn fun ọjọ kan jù omiran lọ: 
ẹlomi mbuyin fun ọjọ gbogbo bakanna. Ki 
olukuluku ki o da ara rẹ̀ loju ni inu ara rẹ̀. 

6 Ẹniti o ba nkiyesi ọjọ, o nkiyesi i fun 
Oluwa; ẹniti kò ba si kiyesi ọjọ, fun Oluwa ni 
kò kiyesi i. Ẹniti njẹun, o njẹun fun Oluwa, 
nitori o ndupẹ lọwọ Ọlọrun; ẹniti kò ba si 
jẹun, fun Oluwa ni kò jẹun, o si ndupẹ lọwọ 
Ọlọrun. 

7 Nitori kò si ẹnikan ninu wa ti o wà laye 
fun ara rẹ̀, kò si si ẹniti o nkú fun ara rẹ̀. 

8 Nitori bi a ba wà laye, awa wà laye fun 
Oluwa; bi a ba si kú, awa kú fun Oluwa: nito— 


ROMU 13—15 
rina bi a wà láye, tabi bi a kú ni, ti Oluwa li 
awa iṣe. 

9 Nitori idi eyi na ni Kristi ṣe kú, ti o si tún 
yẹ̀, ki o le jẹ Oluwa ati okú ati alaye. 

10 Ṣugbọn eṣe ti iwọ fi nda arakunrin rẹ lẹjọ? 
tabi esitiṣe ti iwọ fi nkẹgan arakunrin rẹ? 
gbogbo wa ni yio sá duro niwaju itẹ̀ idajọ Kristi. 

11 Nitori a ti kọ ọ pe, Oluwa wipe, Bi emi ti 
wà, gbogbo €kún ni yio kunlẹ fun mi, ati 
gbogbo ahọn ni yio si jẹwọ fun Ọlọrun. 

12 Njẹ nitorina, olukuluku wa ni yio jihin 
ara rẹ̀ fun Ọlọrun. 

13 Nitorina ẹ máṣe jẹ ki a tun má da ara wa 
lẹjọ mé: ṣugbọn ẹ kuku ma ṣe idajọ eyi, ki 
ẹnikẹni máṣe fi ohun ikọsẹ tabi ohun idugbo— 
lu si ọna arakunrin rẹ̀. 

14 Mo mò, o si dá mi loju ninu Jesu Oluwa 
pe, kò si ohun ti o ṣe aim fun ara rẹ̀: ṣugbọn 
ẹniti o ba kà ohunkohun si aim, on li o ṣe 
aimọ fun. 

15 Ṣugbọn bi inu arakunrin rẹ ba bajẹ nitori 
onjẹ rẹ, njẹ iwọ kò rìn ninu ifẹ mẹ. Ẹniti 
Kristi kú fun, máṣe fi onjẹ rẹ pa a kúgbe. 

16 Njẹ ẹ máṣe jẹ ki a má sọrọ ire nyin ni 
buburu. 

17 Nitori ijọba Ọlọrun kì iṣe jijẹ ati mimu; 
bikoṣe ododo, ati alafia, ati ayọ ninu Ẹmí MimQ. 

18 Nitori ẹniti o ba nsìn Kristi ninu nkan 
wọnyi, li o ṣe itẹwọgbà lọdọ Ọlọrun, ti o si ni 
iyin lọdọ enia. 

19 Njẹ nitorina, ki awa ki o má lepa ohun ti 
iṣe ti alafia, ati ohun ti awa o fi gbe ara wa rú. 

20 Nitori onjẹ máṣe bi iṣẹ Ọlọrun ṣubu. 
Ohun gbogbo li o mọ nitòtọ; ṣugbọn ibi ni fun 
oluwarẹ̀ na ti o njẹun lọna ikọsẹ. 

21 O dara ki a má tilẹ jẹ ẹran, ki a má mu 
waini, ati ohun kan nipa eyi ti arakunrin rẹ 
yio kọsẹ, ati ti a o si fi sọ ọ di alallera. 

22 Iwọ ni igbagbọ bi? ni i fun ara rẹ niwaju 
Ọlọrun. Alabukun—fun ni oluwarẹ̀ na ti ko da 
ara rẹ̀ lẹbi ninu ohun ti o yàn. 

23 Ṣugbọn ẹniti o ba nṣiyemeji, o jẹbi bi o 
ba jẹ, nitoriti kò ti inu igbagbô wá: ati ohun— 
kohun ti kò ti inu igbagbọ Wá, ẹṣẹ ni. 

l 5 1 NJẸ o yẹ ki awa ti o lera iba má ru 
ẹri ailera awọn alailera, ki a má si ṣe 
ohun ti o wù ara wa. 

2 Jẹ ki olukuluku wa ki o má ṣe ohun ti o 
wù ọmọnikeji rẹ̀ si rere rẹ̀ lati gbe e ré. 

3 Nitori Kristi pẹlu kò ṣe ohun ti o Wú ara 
tẹ̀; ṣugbọn gẹgẹ bi a ti kọ ọ pe, Ẹgan awọn ti 
ngàn ọ ṣubu li mi. 


ROMU - 15, 16 

4 Nitori ohunkohun ti a ti kọ tẹlẹ, a ti kọ ọ 
fun kíkọ wa, pe nipa siiru ati itunu iwe— 
mimQ ki a le ni ireti. 

5 Njẹ ki Ọlọrun stúru ati itunu ki o fi fun 
nyin lati ni inu kan si ara nyin gẹgẹ bi Kristi 
Jesu: 

6Ki ẹnyin ki o le fi ọkàn kan ati ẹnu kan yìn 
Ọlọrun, Baba Jesu Kristi Oluwa, logo. 

7 Nitorina ẹ gbá ara nyin mọra, gẹgẹ bi 
Kristi ti gbá wa mọra fun ogo Ọlọrun. 

8Mo si wipe, a ti fi Jesu Kristi ṣe iranṣẹ 
ikọla nitori otitọ Ọlọrun, ki o ba le mu awọn 
ileri na duro ti a ti ṣe fun awọn baba, 

9 Ati ki awọn Keferi ki o le yìn Ọlọrun logo 
nitori anu rẹ̀; gẹgẹ bi a ti kọ ọ pe, Nitori eyi li 
emi ô ṣe yin ọ lárin awọn Keferi, emi o si 
kọrin si orukọ rẹ. 

10 O si tún wipe, Ẹnyin Keferi, ẹ má yò pẹlu 
awọn enia rẹ̀. 

11 Ati pẹlu, Ẹ yìn Oluwa gbogbo ẹnyin Ke— 
feri; ẹ si kokikí rẹ̀, ẹnyin enia gbogbo. 

12Isaiah si tún wipe, Gbòngbo Jesse kan 
mbò wá, ati ẹniti yio dide ṣe akoso awọn Ke— 
feri; on li awọn Keferi yio ni ireti si. 

13 Njẹ ki Ọlọrun ireti ki o fi gbogbo ayò on 
alafia kún nyin ni gbigbagbọ, ki ẹnyin ki o le 
pò ni ireti nipa agbara Ẹmí MimQ. 

14 Ará mi, o si da emi tikarami loju nipa ti 
nyin pe, ẹnyin si kun fun ore, a si fi gbogbo 
imọ kún nyin, ẹnyin si le má kìlọ fun ara 
nyin. 

15 Ṣugbọn, ará mi, mo fi igboiya kọwe si 
nyin li ọna kan, bi ẹni tun nrán nyin leti, ni— 
tori ore—ọfẹ ti a ti fifun mi lati ọdọ Ọlọrun wá, 

16 Ki emi ki o le ṣe iranṣẹ Jesu Kristi si 
awọn Keferi, lati ta ọrẹ ihinrere Ọlọrun, ki 
ọrẹ awọn Keferi ki o le di itẹwọgbà, ti a sọ di 
mimọ nipa Ẹmi Mimọ. 

17 Nitorina mo ni iṣogo ninu Jesu Kristi 
nipa ohun ti iṣe ti Ọlọrun. 

18 Emi kò sá gbọdọ sọ ohun kan ninu eyi ti 
Kristi kò ti ọwọ ṣe, si igbọran awọn Keferi 
nipa òrọ ati iṣe, 

19 Nipa agbara iṣẹ—àmi ati iṣẹ—iyanu, nipa 
agbara Ẹmí Ọlọrun; tobẹ lati Jerusalemu ati 
yiká kiri ani titi fi de Illirikoni, mo ti wasu 
ihinrere Kristi ni kikun. 

20 Mo du u lati ma wasu ihinrere na, kì iṣe 
nibiti a gbé ti da orukọ Kristi ri, ki emi ki o 
máṣe mọ amọle lori ipilẹ ẹlomiran. 

21 Ṣugbọn gẹgẹ bi a ti kọ ọ pe, Awọn ẹniti a 
kò ti sòrọ rẹ̀ fun, nwọn ô ri i: ati awọn ti kò ti 
gbẹ, òye yio yé wọn. 


822 


22 Nitorina pẹlu li àye ṣe há fun mi lí akoko 
wọnyi lati tò nyin wá. 

23 Ṣugbọn nisisiyi bi emi kò ti li àye mẹ li 
ẹkùn wọnyi, bi emi si ti fẹ gidigidi lati ọdún 
melo wọnyi lati tò nyin wá, 

24 Nigbakugba ti mo ba nlọ si Spania, ng ô tọ 
nyin wá: nitori mo nireti pe emi o ri nyin li na 
àjo mi, ati pe ẹ o mu mi já ọna mi nibẹ̀ lati ọdọ 
nyin lọ, bi mo ba kọ kún fun ẹgbẹ nyin li apakan. 

25 Ṣugbọn nisisiyi mo nlọ si Jerusalemu lati 
ṣe iranṣẹ fun awọn enia mimQ. 

26 Nitoriti o WÙ awọn ará Makedonia ati 
Akala lati da owo jọ fun awọn talakà awọn 
enia mimọ ti o wà ni Jerusalemu. 

27 Nitôtọ ifẹ inu rere wọn ni; ajigbese wọn 
ni nwọn sá ṣe. Nitori bi o ba ṣepe a fi awọn 
Keferi ṣe alajọni ninu ohun ẹmí wọn, ajigbese 
si ni wọn lati fi nkan ti ara ta wọn lọrẹ. 

28 Nitorina nigbati mo ba ti ṣe eyi tan, ti mo 
ba si ti di ẹ̀didi eso yi fun wọn tan, emi ô ti 
ọdọ nyin lọ si Spania. 

29MOo si mọ pe, nigbati mo ba de ọdọ nyin, 
emi o wá ni kikún ibukún ihinrere Kristi. 

30 Mo si bẹ̀ nyin, ará, nitori Oluwa wa Jesu 
Kristi, ati nitori ifẹ Ẹmí, ki ẹnyin ki o ba mi 
lakaka ninu adura nyin si Ọlọrun fun mi; 

31 Ki a le gbà mi lọwọ awọn alaigbọran ni 
Judea ati ki iṣẹ—iranṣẹ ti mo ni si Jerusalemu 
le jẹ itẹwọgbà lọdọ awọn enia mimQ. 

32 Ki emi ki o le fi ayò tò nyin wá nipa ifẹ 
Ọlọrun, ati ki emi le ni itura pọ pẹlu nyin. 

33 Njẹ ki Ọlọrun alafia ki o wà pẹlu gbogbo 


nyin. Amin. 

l Ô 1MO fi Febe, arabinrin wa, le nyin 
lọwọ ẹniti iṣe diakoni ijọ ti o wà ni 

Kenkrea: 

2 Ki ẹnyin le gbà a ninu Oluwa, bi o ti yẹ 
fun awọn enia mim, ki ẹnyin ki o si ràn a 
lọwọ iṣẹkiṣẹ ti o nwá ni iranlọwọ lọdọ nyin: 
nitori on pẹlu ti nṣe oluranlọwọ fun ẹni pipọ, 
ati fun emi na pẹlu. 

3Ẹ ki Priskilla ati Akuila, awọn alabaṣiṣẹ mi 
ninu Kristi Jesu: 

4 Awọn ẹniti, nitori ẹmí mi, nwọn fi ọrùn 
wọn lelẹ: fun awọn ẹniti kì iṣe kiki emi nikan 
li o ndupẹ, ṣugbọn gbogbo ijọ larin awọn Ke— 
feri pẹlu. 

5 Ẹ si kí ijọ ti o wà ni ile wọn. Ẹ ki Epenetu, 
olufẹ mi ọwọn, ẹniti iṣe akọso Asia fun Kristi. 

6Ẹ kí Maria, ti o ṣe lala pipọ lori wa. 

?Ẹ kí Androniku ati Junia, awọn ibatan mi, 
ati awọn ẹgbẹ mi ninu tubu, awọn ẹniti o ni 


823 


iyìn lọdọ awọn Aposteli, awọn ẹniti o ti wà 
ninu Kristi ṣaju mi pẹlu. 

6Ẹ kí Ampliatu olufẹ mi ninu Oluwa. 

9Ẹ kí Urbani, alabaṣiṣẹ wa ninu Kristi, ati 
Staki olufẹ mi. 

10 Ẹ ki Apelle ẹniti a mò daju ninu Kristi. Ẹ 
kí awọn arale Aristobulu. 

11Ẹ kí Herodioni, ibatan mi. Ẹ kí awọn 
arale Narkissu, ti o wà ninu Oluwa. 

12Ẹ kí Trifena ati Trifosa, awọn ẹniti nṣe 
lala ninu Oluwa. Ẹ kí Persi olufẹ, ti o nse lalá 
pipọ ninu Oluwa. 

13Ẹ kí Rufu ti a yàn ninu Oluwa, ati iya rẹ̀ 
ati ti emi. 

14Ẹ kí Asinkritu, Flegoni, Herma, Patroba, 
Herme, ati awọn arakunrin ti o wa pẹlu wọn. 

15 Ẹ ki Filologu, ati Julia, Nereu, ati arabin— 
rin rẹ̀, ati Olimpa, ati gbogbo awọn enia 
mimQ ti o wà pẹlu wọn. 

16 Ẹ fi ifẹnukonu mimQ ki ara nyin. Gbogbo 
ijọ Kristi kí nyin. 

17 Ará, emi si bẹ̀ nyin, ẹ ma ṣọ awọn ti nṣe 
ìyapa, ati awọn ti nmu ohun ikọsẹ̀ wá lodi si 
ẹkẹ ti ẹnyin kẹ; ẹ si kuro ni isọ wọn. 

18 Nitori awọn ti o ri bẹ kò sìn Jesu Kristi 
Oluwa wa, bikoṣe ikùn ara wọn; òrọ rere ati 
òrọ didùndidùn ni nwọn fi npa awọn ti kò mò 
meji li ọkàn dà. 


i. KORINTI 1 
19 Nitori igbagbo nyin tàn kalẹ de ìbi gbogbo. 
Nitorina mo ni ayò lori nyin: ṣugbọn emi fẹ ki ẹ 
jẹ ọlọgbọn si ohun ti o ṣe rere, ki ẹ si ṣe Òpe si 
ohun ti iṣe buburu. 

20 Ọlọrun alafia yio si tẹ̀ Satani mọlẹ li 
atẹlẹsẹ nyin ni lọlọ. Ore—ọfẹ Jesu Kristi Olu— 
wa wa ki o wà pẹlu nyin. Amin. 

21 Timoteu, alabaṣiṣẹ mi, ati Lukiu, ati Ja— 
soni, ati Sosipateru, awọn ibatan mi, ki nyin. 

22 Emi Tertiu ti nkọ Episteli yi, kí nyin ninu 
Oluwa. 

23 Gaiu, bale mi, ati ti gbogbo ijọ, ki nyin. 
Erastu, olutọju iṣura ilu, ki nyin, ati Kuartu 
arakunrin. 

24 Ore-ọfẹ Jesu Kristi Oluwa wa, ki o wà 
pẹlu gbogbo nyin. Amin. 

25 Njẹ fun ẹniti o li agbara lati fi ẹsẹ nyin 
mulẹ gẹgẹ bi ihinrere mi ati iwasu Jesu Kristi, 
gẹgẹ bi iṣipaya ohun ijinlẹ, ti a ti pamé lati igba 
aiyeraiye, 

26 Ti a si nfihàn nisisiyi, ati nipa iwe—mimoQ 
awọn woli, gẹgẹ bi ofin Ọlọrun aiyeraiye, ti a 
nfihan fun gbogbo orilẹ—ede si igbọràn igbagbe: 

27 Ọlọrun ọlọgbọn nikanṣoṣo nipasẹ Jesu 
Kristi li ogo wà fun lailai. Amin. 

A kọ ọ si awọn ara Rornu lati Korinti lọ, 
a si ranṣẹ rẹ̀ lati ọwọ Febe iranṣẹ ijọ 
ti o wà ni Kenkrea. 


EPISTELI IKINI TI PAULU APOSTELI 


AWỌN ARA KORINTI 


1 PAULU, ẹniti a pẹ̀ lati jẹ Aposteli Jesu 
Kristi nipa ifẹ Ọlọrun, ati Sostene ara— 
kunrin, 

2 Si ijọ enia Ọlọrun ti o wa ni Korinti, awọn 
ti a sọ di mimQ ninu Kristi Jesu, awọn ẹniti a 
npẹ̀ li enia mimọ, pẹlu gbogbo awọn ti npẹ̀ 
orukọ Jesu Kristi Oluwa wa nibigbogbo, ẹniti 
iṣe tiwọn ati tiwa: 

3 Ore—ọfẹ si nyin, ati alafia, lati ọdọ Ọlọrun 
Baba wa ati Oluwa wa Jesu Kristi. 

a Mo dupẹ lọwọ Ọlọrun mi nigbagbogbo 
nitori nyin, nitori ore—ọfẹ Ọlọrun ti a fifun 
nyin ninu Jesu Kristi; 

5 Nitoripe nipasẹ rẹ̀ li a ti sọ nyin di ọlọrò li 
ohun gbogbo, ninu òẹ̀rọ—isọ gbogbo, ati ninu 
ìmọ gbogbo; 


6 Ani gẹgẹ bi a ti fi idi ẹri Kristi kalẹ ninu 
nyin: 

? Tobẹ ti ẹnyin kò fi rẹ̀hin ninu ẹ̀bunkẹbun; 
ti ẹ si nreti ifarahan Oluwa wa Jesu Kristi: 

8 Ẹniti yio si fi idi nyin kalẹ titi de opin, ki 
ẹnyin ki o le jẹ alailẹgàn li ọjọ Oluwa wa Jesu 
Kristi. 

3 Olododo li Ọlọrun, nipasẹ ẹniti a pe nyin 
sinu ìdapọ Ọmọ rẹ̀ Jesu Kristi Oluwa wa. 

10 Mo si bẹ̀ nyin, ará, li orukọ Oluwa wa 
Jesu Kristi, ki gbogbo nyin ma sòrọ ohun 
kanna, ati ki ìyapa ki o máṣe si ninu nyin; 
ṣugbọn ki a le ṣe nyin pé ni inu kanna, ati ni 
ìmọ kanna. 

11 Nitori a ti fihan mi nipa tinyin, ará mi, lati 
ọdọ awọn ara ile Kloe, pe ìja mbẹ larin nyin. 


I. KORINTI 1—3 

12 Njẹ eyi ni mo wipe, olukuluku nyin 
nwipe, Emi ni ti Paulu; ati emi ni ti Apollo; ati 
emi ni ti Kefa; ati emi ni ti Kristi. 

13A ha pin Kristi bi? iṣe Paulu li a kàn mọ 
agbelebu fun nyin bi? tabi li orukọ Paulu li a 
baptisi nyin si? 

14 Mo dupẹ lọwọ Ọlọrun pe emi kò baptisi 
ẹnikẹni ninu nyin, bikoṣe Krispu ati Gaiu; 

15 Ki ẹnikẹni ki o máṣe wipe mo ti mbaptisi 
li orukọ emi tikarami. 

16 Mo si baptisi awọn ara ile Stefana pẹlu: lẹ— 
hin eyi emi kò mò bi mo ba baptisi ẹlomiran 
pẹlu. 

17 Nitori Kristi kò rán mi lọ ibaptisi, bikoṣe 
lati wásu ihinrere: kì iṣe nipa ọgbọn òrọ, ki a 
máṣe sọ agbelebu Kristi di alailagbara. 

18 Nitoripe wẹ̀re li òrọ agbelebu si awọn ti o 
nṣegbé; ṣugbọn si awa ti a ngbala, agbara Ọlọ— 
run ni. 

19 Nitoriti a kọ ọ pe, Emi ô pa ọgbôn awọn 
ọlọgbọn run, emi si sọ òye awọn olôye di asan. 

20 Ọlọgbọn na ha da? akọwe na ha da? oji— 
yan aiye yi na ha da? Ọlọrun kò ha ti sọ ọgbọn 
aiye yi di wẹ̀re? 

21 Nitoripe ninu ọgbén Ọlọrun niwọnbi 
aiye kò ti mò nitori ọgbén, o wù Ọlọrun nipa 
wẹre iwasu lati gbà awọn ti o gbagbé là. 

22 Nitoripe awọn Ju mbẹ̀re àmi, awọn Hel— 
lene si nṣafẹri ọgbún: 

23 Ṣugbọn awa nwasu Kristi ti a kàn mọ ag— 
belebu, ikọsẹ̀ fun awọn Ju, ati wẹ̀re fun awọn 
Hellene, 

24 Ṣugbọn fun awọn ti a pẹ̀, ati Ju ati Helle— 
ne, Kristi li agbara Ọlọrun, ati ọgbẹn Ọlọrun. 

25 Nitoripe wẹ̀re Ọlọrun gbQn jù enia lọ; ati 
ailera Ọlọrun li agbara jù enia lọ. 

26 Ẹ sa wo ìpẹ̀ nyin, ará, bi o ti ṣepe kì iṣe 
òpọ awọn ọlẹ̀gbọn enia nipa ti ara, kì iṣe òpọ 
awọn alagbara, ki iṣe òpọ awọn ọlọlá li a pò: 

27? Ṣugbọn Ọlọrun ti yàn awọn ohun wẹ̀re 
aiye lati fi damu awọn ọlọgbén; Ọlọrun si ti 
yàn awọn ohun ailera aiye lati fi dámu awọn 
ohun ti o li agbara; 

28 Ati awọn ohun aiye ti kò niyìn, ati awọn 
ohun ti a nkẹgàn, li Ọlọrun si ti yàn, ani, awọn 
ohun ti kò si, lati sọ awọn ohun ti o wà di asan: 

28 Ki o máṣe si ẹlẹran—ara ti yio ṣogo niwa— 
ju rẹ̀. 

30 Ṣugbọn nipasẹ rẹ̀ li ẹnyin wà ninu Kristi 
Jesu, ẹniti Ọlọrun fi ṣe ọgbún, ati ododo, ati 
isọdimimẹ, ati idande fun wa: 

31 Pe, gẹgẹ bi a ti kọ ọ, Ẹniti o ba nṣogo, ki o 
ma ṣogo ninu Oluwa. 


824 


2 1 ATI emi, ará, nigbati mo tò nyin wá, kì 
iṣe ẹrọ giga ati ọgbọn giga ni mo fi tò 
nyin wá, nigbati emi nsòrọ ohun ijinlẹ Ọlọ— 
run fun nyin. 

2 Nitori mo ti pinnu rẹ̀ pe, emi kì yio mò 
ohunkohun larin. nyìn, bikoṣe Jesu Kristi, 
ẹniti a kàn mọ agbelebu. 

3 Emi si wà pẹlu nyin ni ailera, ati ni ẹ̀ru, 
ati ni òpọlọpọ iwarìri. 

4 Ati ẹrọ mi, ati iwasu mi kì iṣe nipa ẹ̀rọ 
ọgbọn enia, ti a fi nyi ni lọkan pada, bikoṣe 
nipa ifihan ti Ẹmí ati ti agbara: 

5 Ki igbagbQ nyin ki o máṣe duro ninu ọgbọn 
enia, bikoṣe ninu agbara Ọlọrun. 

8 Ṣugbọn awa nsòrọ ọgbúọn larin awọn ti o 
pé: ṣugbọn ki iṣe ọgbQn ti aiye yi, tabi ti awọn 
olori aiye yi, ti o di asan: 

7 Ṣugbọn awa nsòrọ ọgbọn Ọlọrun ni ijinlẹ, 
ani ọgbọn ti o farasin, eyiti Ọlọrun ti làna silẹ 
ṣaju ipilẹṣẹ aiye fun ogo wa: 

8 Eyiti ẹnikẹni ninu awọn olori aiye yi kò 
mò: nitori ibaṣepe nwọn ti mò ọ, nwọn kì ba 
ti kàn Oluwa ogo mọ agbelebu. 

8 Ṣugbọn gẹgẹ bi a ti kọ ọ, pe, Ohun ti oju kò 
ri, ati ti etí kò gbọ, ti kò si wọ ọkàn enia lọ, 
ohun wọnni ti Ọlọrun ti pẹ̀se silẹ fun awọn ti o 
fẹ ẹ. 

10 Ṣugbọn Ọlọrun ti ṣi wọn paya fun wa 
nipa Ẹmi rẹ̀: nitoripe Ẹmí ni nwadi ohun 
gbogbo, ani, ohun ijinlẹ ti Ọlọrun. 

11 Nitori tani ninu enia ti o mò ohun enia 
kan, bikoṣe ẹmí enia ti o wà ninu rẹ̀? bẹni kò 
si ẹnikan ti o mò ohun Ọlọrun, bikoṣe Ẹmí 
Ọlọrun. 

12Ṣugbọn awa ti gbà, kì iṣe ẹmi ti aiye, 
bikoṣe Ẹmí ti iṣe ti Ọlọrun; ki awa ki o le 
mò ohun ti a fifun wa li ọfẹ lati ọdọ Ọlọrun 
wá. 

13 Ohun na ti awa si nsọ, kì iṣe ninu ẹrọ ti 
ọgbọn enia nkọni, ṣugbọn eyiti Ẹmí MimQô fi 
nkéni; eyiti a nfi ohun Ẹmí we ohun Ẹmí. 

14Ṣugbọn enia nipa ti ara kò gbà ohun ti 
Ẹmi Ọlọrun wọnni: nitoripe wẹ̀re ni nwọn 
jasi fun u: on kò si le mò wọn, nitori nipa ti 
Ẹmí li a fi nwadi wọn. 

15 Ṣugbọn ẹniti o wà nipa ti ẹmí nwadi 
ohun gbogbo, ṣugbọn kò si ẹnikẹni ti iwadi rẹ̀. 

16 Nitoripe tali o mò inu Oluwa, ti yio fi má 


kéẹ̀ ọ? Ṣugbọn awa ni inu Kristi. 

3 1 ARÁ, emi kò si le ba nyin sòrọ bi awọn 
ti iṣe ti Ẹmí, bikoṣe bi awọn ti iṣe ti ara, 

ani bi awọn ọmọ—ọwọ ninu Kristi. 


2Waàra ni mo ti fi bẹ nyin, kì iṣe onjẹ: nitori 
ẹ kò iti le gbà a, nisisiyi na ẹ kò iti le gbà a. 

3 Nitori ẹnyin jẹ ti ara sibẹ: nitori niwọnbi 
ilara ati ìja ati ìyapa ba wà larin nyin, ẹnyin kò 
ha jẹ ti ara ẹ kò ha si nrìn gẹgẹ bi enia? 

4 Nitori nigbati ẹnikan nwipe, Emi ni ti Pa— 
ulu; ti ẹlomiran si nwipe, Emi ni ti Apollo; 
ẹnyin kò ha iṣe enia bi? 

5S Kini Apollo ha jẹ? kini Paulu si jẹ? bikoṣe 
awọn iranṣẹ nipasẹ ẹniti ẹnyin ti gbagb6, ati 
olukuluku gẹgẹ bi Oluwa ti fun. 

6 Emi gbìn, Apollo bomirin; ṣugbọn Ọlọrun 
ni nmu ibisi wá. 

7 Njẹ kì iṣe ẹniti o ngbìn nkankan, bẹni kì 
iṣe ẹniti mbomirin; bikoṣe Ọlọrun ti o nmu 
ibisi wá. 

8 Njẹ ẹniti ngbìn, ati ẹniti mbomirin, ọkan 
ni nwọn jasi: olukuluku yio si gba òre tirẹ̀ 
gẹgẹ bi iṣẹ tirẹ̀. 

9 Nitori alabaṣiṣẹpọ pẹlu Ọlọrun li awa: 
ọgbà Ọlọrun ni nyin, ile Ọlọrun ni nyin. 

10 Gẹgẹ bi ore—ọfẹ Ọlọrun ti a fifun mi, bi 
ọlẹgbọn ọmòlé, mo ti fi ipilẹ sọlẹ, ẹlomiran si 
nmọ le e. Ṣugbọn ki olukuluku kiyesara bi o ti 
nmọ le e. 

tI Nitori ipilẹ miran ni ẹnikan kò le fi lelẹ 
jù eyiti a ti fi lelẹ lọ, ti iṣe Jesu Kristi. 

12 Njẹ bi ẹnikẹni ba mọ Wura, fadaka, oku— 
ta iyebiye, igi, koriko, akekù koriko le ori 
ipilẹ yi; 

13 Iṣé olukuluku enia yio hàn. Nitori ọjọ na 
yio fi i hàn, nitoripe ninu iná li a o fi i hàn; iná 
na yio si dán iṣẹ olukuluku wò irú eyiti iṣe. 

14 Bi iṣẹ ẹnikẹni ti o ti ṣe lori rẹ̀ ba duro, on 
ô gbà ẹ̀re. 

15 Bi iṣẹ ẹnikẹni ba jôna, on a pàdanù: 
ṣugbọn on tikararẹ̀ li a o gbalà, ṣugbọn bi ẹni 
nlà iná kọja. 

16 Ẹnyin kò mò pe tẹmpili Ọlọrun li ẹnyin 
iṣe, ati pe Ẹmí Ọlọrun ngbe inu nyin? 

1? Bi ẹnikan bá ba tẹmpili Ọlọrun jẹ, on ni 
Ọlọrun yio parun; nitoripe mimQ ni tẹmpili 
Ọlọrun, eyiti ẹnyin jẹ. 

18 Ki ẹnikẹni máṣe tàn ara rẹ̀ jẹ. Bi ẹnikẹni 
ninu nyin laiye yi ba rò pe on gbúôn, ẹ jẹ ki o 
di aṣiwere, ki o le ba gbọn. 

19 Nitori ọgbọn aiye yi wẹ̀r ni lọdọ Ọlọ— 
run. Nitori a ti kọ ọ pe, Ẹniti o mu awọn 
ọlọgbọn ninu arekereke wọn. 

20 A si tún kọ ọ pe, Oluwa mò ero ironu 
awọn ọlọgbọn pe, asan ni nwọn. 

21 Nitorina ki ẹnikẹni máṣe ṣogo ninu enia. 
Nitori tinyin li ohun gbogbo, 


I. KORINTI 3, 4 
22 Iba ṣe Paulu, tabi Apollo, tabi Kefa, tabi 
aiye, tabi ìye, tabi ikú, tabi ohun isisiyi, tabi 
ohun igba ti mbò; tinyin ni gbogbo wọn; 
23 Ẹnyin si ni ti Kristi; Kristi si ni ti Ọlọrun. 


I1JẸ ki enia ki o ma kà wa bẹ bi iranṣẹ 
Kristi, ati iriju awon ohun ijinlẹ Ọlọrun. 

2 Pẹlupẹlu a mbere lọwọ iriju pe ki oluwarẹ̀ 
na ki o jẹ olôtọ. 

3 Ṣugbọn, ohun kikini ni fun mi pe, ki ẹ má 
ṣe idajọ mi, tabi ki a má ṣe idajọ mi nipa idajọ 
enia: nitotọ emi kò ṣe idajọ emi tikarami. 

4 Nitoriti emi kò mọ ohunkohun si ara mi; 
ṣugbọn a kò ti ipa eyi dá mi lare: Ṣugbọn ẹniti 
nṣe idajọ mi li Oluwa. 

5 Nitorina, ẹ máṣe ṣe idajọ ohunkohun ṣaju 
akokò na, titi Oluwa yio fi de, ẹniti yio mu 
ohun òkunkun ti o farasin wá si imọlẹ, ti yio 
si fi ìmọ ọkàn hàn: nigbana li olukuluku yio si 
ni iyìn tirẹ̀ lọdọ Ọlọrun. 

6 Njẹ ará, nkan wọnyi ni mo ti fi ṣe apẹrẹ 
ara mi ati Apollo nitori nyin; ki ẹnyin ki o le ti 
ipa wa kọ ki ẹ maṣe ré ohun ti a ti kọwe rẹ̀ 
kọja, ki ẹnikan ninu nyin ki o máṣe ti itori 
ẹnikan gberaga si ẹnikeji. 

7 Nitori tali o mu ọ yàtọ? kini iwọ si ní ti 
iwọ kò ti gbà? njẹ bi iwọ ba si ti gbà a, éhatiṣe 
ti iwọ fi nhalẹ, bi ẹnipe iwọ kò gbà a? 

8 A sá tẹ̀ nyin lọr(in nisisiyi, a sá ti sọ nyin 
di ọlọrò nisisiyi, ẹnyin ti njọba laisi wa: iba si 
Wu mi ki ẹnyin ki o jọba, ki awa ki o le jùmọ 
jọba pẹlu nyin. 

3 Nitori mo rò pe Ọlọrun ti yan awa Aposteli 
kẹhin bi awọn ẹniti a dalẹbi ikú: nitoriti a fi wa 
Ṣe iran wò fun aiye, ati fun angẹli, ati fun enia. 

10 Awa jẹ aṣiwere nitori Kristi, ṣugbọn ẹn— 
yin jẹ ọlọgbọn ninu Kristi; awa jẹ alailera, 
ṣugbọn ẹnyin jẹ alagbara; ẹnyin jẹ ọlọlá, 
ṣugbọn awa jẹ ẹni ẹ̀gan. 

11 Ani titi fi di Wakati yi li ebi npa Wa, ti 
òrungbẹ si ngbẹ wa, ti a si wà ni ìhoho, ti a si 
nlù wa, ti a kò si ni ibugbé kan; 

12 Ti a nṣe lálá, a nfi ọwọ ara wa ṣiṣẹ: nwọn 
ngàn Wa, awa nsure; nwọn nṣe inunibini si 
Wa, awa níorifì i: 

13 Nwọn nkẹgàn wa, awa mbẹ̀bẹ: a ṣe wa bi 
ohun ẹgbin aiye, bi eri ohun gbogbo titi di isi— 
siyi. 
14Emi kò kòwe nkan wọnyi lati fi dojutì 
nyin, ṣugbọn lati kìlọ fun nyin bi awọn ọmọ mi 
ayanfẹ. 

15 Nitori bi ẹnyin tilẹ ni ẹgbarun olukọni 
ninu Kristi, ṣugbọn ẹnyin kò ni baba pipọ: 


I. KORINTI 4—6 
nitoripe ninu Kristi Jesu ni mo ti fi ihinrere bí 
nyin. 

16 Nitorina mo bẹ̀ nyin, ẹ má ṣe afarawe 
mi. 
17 Nitorina ni mo ṣe ràn Timoteu si nyin, 
ẹniti iṣe ọmọ mi olufẹ ati olododo ninu Olu— 
wa, ẹniti yio ma mu nyin ranti òna mi ti o wà 
ninu Kristi, gẹgẹ bi mo ti nkéni ninu gbogbo 
ijọ nibigbogbo. 

18 Ṣugbọn awọn ẹlomiran gberaga ninu 
nyin, bi ẹnipe emi kì yio tọ nyin wá mò. 

19Ṣugbọn emi òô tò nyin wá ni lỌlọ yi, bi 
Oluwa ba fẹ; kì si iṣe ẹrọ awọn ti ngberaga li 
emi o mẹ̀, bikoṣe agbara. 

20 Nitori ijọba Ọlọrun kì iṣe ninu ẹ̀rọ, 
bikose ninu agbara. 

21 Kili ẹnyin nfẹ? emi ò ha tò nyin wá ti emi 


ti kùmọ bi, tabi ni ifẹ, ati ẹmí inututii? 

5 1A nrôhin rẹ̀ kalẹ pe, àgbere wà larin 
nyin, ati irú agbere ti a kò tilẹ gburo rẹ̀ la— 

rin awọn Keferi, pe ẹnikan ninu nyin fẹ aya 

baba rẹ̀. 

2 Ẹnyin si nfẹ̀ soke, ẹnyin kò kuku kánu ki a 
le mu ẹniti o hu iwa yi kuro larin nyin. 

3 Nitori lôtọ, bi emi kò ti si lọdọ nyin nipa ti 
ara, ṣugbọn ti mo wà pẹlu nyin nipa ti ẹmí, 
mo ti ṣe idajọ ẹniti o hu iwà yi tan, bi ẹnipe 
mo wà lọdọ nyin. 

4Li orukọ Jesu Kristi Oluwa wa. Nigbati 
ẹnyin ba pejọ, ati ẹmi mi, pẹlu agbara Jesu 
Kristi Oluwa wa, 

5 Ki ẹ fi irú enia bẹ̀ le Satani lọwọ fun ipa— 
run ara, ki a le gbà ẹmí là li ọjọ Jesu Oluwa. 

65 Iṣeféfe nyin kò dara. Ẹnyin kò mò pe 
iwukara diẹ ni imu gbogbo iyẹfun di wiwu? 

7 Nitorina ẹ mu iwukara atijọ kuro ninu 
nyin, ki ẹnyin ki o le jẹ̀ iyẹfun titun, gẹgẹ bi 
ẹnyin ti jẹ̀ aiwukara. Nitori a ti fi irekọja wa, 
ani Kristi, rubọ fun wa. 

8 Nitorina ẹ jẹ ki a ṣe ajọ na, kì iṣe pẹlu 
iwukara atijọ, bẹni ki iṣe pẹlu iwukara aran— 
kàn ati ìwa buburu; bikoṣe pẹlu aiwukara 
ododo ati otitọ. 

3 Emi ti kọwe si nyin ninu iwe mi pe, ki ẹ 
máṣe ba awọn àgbere kẹgbẹ pò: 

10 Ṣugbọn kì iṣe pẹlu awọn àgbere aiye yi 
patapata, tabi pẹlu awọn olojukòkoro, tabi 
awọn alọnilọwọgbaà, tabi awọn abọriṣa; nitori 
nigbana ẹ kò le ṣaima ti aiye kuro. 

tI Ṣugbọn nisisiyi mo kọwe si nyin pe, bi 
ẹnikẹni ti a npò ni arakunrin ba jẹ àgbere, 
tabi olojukòkoro, tabi abọriṣa, tabi ẹlẹgàn, 


tabi ọmutipara, tabi alọnilọwọgbà; ki ẹ máṣe 
ba a kẹgbẹ; irú ẹni bẹ ki ẹ má tilẹ ba a jẹun. 
12 Nitori ewo ni temi lati ma ṣe idajọ awọn 
ti mbẹ lode? ki ha ṣe awọn ti o wà ninu li ẹn— 
yin ṣe idajọ wọn? 
13 Ṣugbọn awọn ti o wà lode li Ọlọrun nṣe 
idajọ wọn. Ẹ yọ enia buburu na kuro larin ara 


nyin. 
Ô 1ẸNIKẸNI ninu nyin, ti o ni ẹran kan si 

ẹnikeji rẹ̀, ha gbọdọ lọ pẹ̀ e li ẹjọ niwaju 
awọn alaiṣòtọ, ki o má si jẹ niwaju awọn enia 
mim? 

2Ẹnyin kò ha mọ pe awọn enia mimọ ni 
yio ṣe idajọ aiye? Njẹ bi o ba ṣepe a ô tipasẹ 
nyin ṣe idajọ aiye, ẹnyin ha ṣe alaiyẹ lati ṣe 
idajọ awọn òran ti o kere julọ? 

3E kò mò pe awa ni yio ṣe idajọ awọn an— 
gẹli? melomelo li ohun ti iṣe ti aiye yi? 

4 Njẹ bi ẹnyin ni yio ba ṣe idajọ ohun ti iṣe 
ti aiye yi, ẹnyin ha nyan awọn ti a kò kà si 
rara ninu ijọ ṣe onidajọ? 

5 Mo sọ eyi fun itiju nyin. O ha le jẹ bẹ pe 
kò si ọlọgbọn kan ninu nyin ti yio le ṣe idajọ 
larin awọn arakunrin rẹ̀? 

6 Ṣugbọn arakunrin npe arakunrin li ẹjọ, ati 
eyini niwaju awọn alaigbagbQ. 

? Njẹ nisisiyi, abuku ni fun nyin patapata pe 
ẹnyin mba ara nyin ṣe ẹjọ. Éṣe ti ẹnyin kò 
kuku gbà ìya? eṣe ti ẹnyin kò kuku jẹ ki a rẹ̀ 
nyin jẹ? 

8 Ṣugbọn ẹnyin njẹni ni ìya, ẹ sì nrẹ̀ ni jẹ, 
ati eyini awọn arakunrin nyin. 

9 Ẹnyin kò mò pe awọn alaiṣétọ kì yio jo— 
gún ijọba Ọlọrun? Kì a má tàn nyin jẹ: kì iṣe 
awọn agbere, tabi awọn abọriṣa, tabi awọn 
panṣaga, tabi awọn alailera, tabi awọn ti nfi 
ọkunrin bà ara wọn jẹ̀, 

10 Tabi awọn olẹ̀, tabi awọn olojukòkoro, 
tabi awọn ọmuti, tabi awọn ẹlẹgàn, tabi awọn 
alọnilọwọgba ni yio jogún ijọba Ọlọrun. 

11 Bẹ li awọn ẹlomiran ninu nyin si ti jẹ rí: 
ṣugbọn a ti wẹ̀ nyin nù, ṣugbọn a ti sọ nyin di 
mim€, ṣugbọn a ti da nyin lare li orukọ Jesu 
Kristi Oluwa, ati nipa Ẹmí Ọlọrun wa. 

12Ohun gbogbo li o yẹ fun mi, ṣugbọn ki 
iṣe ohun gbogbo li o li ẹ̀re: ohun gbogbo li o 
yẹ fun mi, ṣugbọn emi kì yio jẹ ki a fi mi sabẹ 
agbara ohunkohun. 

13 Onjẹ fun inu, ati inu fun onjẹ: ṣugbọn 
Ọlọrun yio fi opin si ati inu ati onjẹ. Ṣugbọn 
ara kì iṣe ti agbere, bikoṣe fun Oluwa; ati 
Oluwa fun ara. 


827 


14 Ṣugbọn Ọlọrun ti jí Oluwa dide, yio si jí 
awa dide pẹlu nipa agbara rẹ̀. 

15 Ẹnyin kò mò pe ẹ̀ya—ara Kristi li ara nyin 
iṣe? njẹ emi o ha mu ẹ̀ya—ara Kristi, ki emi ki 
o si fi ṣe ẹ̀ya—ara àgbere bi? ki a má ri. 

16 Tabi, ẹnyin kò mò pe ẹniti o ba dàpọ mQ 
àgbere di ara kan? nitoriti o wipe, Awọn me— 
jeji ni yio di ara kan. 

17 Ṣugbọn ẹniti o dàpọ mọ Oluwa di ẹmí kan. 

18Ẹ má sá fun àgbere. Gbogbo ẹ̀ṣẹ ti enia 
ndá o wà lode ara; ṣugbọn ẹniti o nṣe àgbere 
nṣẹ̀ si ara on tikararẹ̀. 

19 Tabi, ẹnyin kò mò pe ara nyin ni tẹmpili 
Ẹmí Mimé, ti mbẹ ninu nyin, ti ẹnyin ti gbà 
lọwọ Ọlọrun? ẹnyin kì si iṣe ti ara nyin, 

20 Nitori a ti rà nyin ni iye kan: nitorina ẹ 
yìn Ọlọrun logo ninu ara nyin, ati ninu ẹmí 
nyin, ti iṣe ti Ọlọrun. 


1NJẸ niti awọn ohun ti ẹ ti kọwe: O dara 

fun ọkunrin ki o má fi ọwọ kàn obinrin. 

2Ṣugbọn nitori àgbere, ki olukuluku ki o ni 
aya tirẹ̀, ati ki olukuluku ki o si ni ọkọ tirẹ̀. 

3 Ki ọkọ ki o ma ṣe ohun ti o yẹ si aya: bẹ 
gẹgẹ si li aya pẹlu si ọkọ. 

4 Aya kò li agbara lori ara rẹ̀, bikoṣe ọkọ: bẹ 
gẹgẹ li ọkọ pẹlu kò si li agbara lori ara rẹ̀, 
bikoṣe aya. 

5 Ẹ máṣe fà sẹhin kuro lọdọ ara nyin, bikoṣe 
nipa ifimọṣọkan, ki ẹnyin ki o le fi ara nyin 
fun àwẹ ati adura; ki ẹnyin ki o si tún jùmọ 
pade, ki Satani ki o máṣe dán nyin wò nitori 
aimaraduro nyin. 

6 Ṣugbọn mo sọ eyi bi imọran, kì iṣe bi aṣẹ. 

7 Nitori mo fẹ kí gbogbo enia ki o dabi emi 
tikarami. Ṣugbọn olukuluku enia ni ẹ̀bun tirẹ̀ 
lati ọdọ Ọlọrun Wá, ọkan bi irú eyi, ati ekeji bi 
irú eyini. 

8Ṣugbọn mo wi fun awọn ap€n ati opé pe, O 
dara fun wọn bi nwọn ba wà gẹgẹ bi emi ti wà. 

9Ṣugbọn bi nwọn kò bá le maraduro, ki 
nwọn ki o gbeyawo: nitori o san lati gbeyawo 
jù ati ṣe ifẹkufẹ lọ. 

10 Ṣugbọn awọn ti o ti gbeyawo ni mo si 
paṣẹ fun, ṣugbọn kì iṣe emi, bikoṣe Oluwa, Ki 
aya máṣe fi ọkọ rẹ̀ silẹ. 

11 Ṣugbọn bi o bá si fi i silẹ ki o wà li ailọkọ, 
tabi ki o ba ọkọ rẹ̀ làja: ki ọkọ ki o máṣe kò aya 
rẹ̀ silẹ. 

12 Ṣugbọn awọn iyokù ni mo wi fun, kì iṣe 
Oluwa: bi arakunrin kan ba li aya ti kò 
gbagbọ, bi inu rẹ̀ ba si dùn lati má ba a gbé, ki 
on máṣe kò ọ silẹ. 


I. KORINTI 6, 7 
13 Ati obinrin ti o ni ọkọ ti kò gbagbe, bi inu 
rẹ̀ ba si dùn lati má ba a gbé, ki on máṣe fi i silẹ. 

14 Nitoriti a sọ alaigbagb ọkọ na di mimọ 
ninu aya rẹ̀, a si sọ alaigbagbQ aya na di mimọ 
ninu ọkọ rẹ̀: bikoṣe bẹ awọn ọmọ nyin iba jẹ 
alaimé; ṣugbọn nisisiyi nwọn di mim. 

15 Ṣugbọn bi alaigbagbọ na ba lọ, jẹ ki o má 
lọ. Arakunrin tabi arabinrin kan kò si labẹ 
ìde, nitori irú òran bawọnni: ṣugbọn Ọlọrun 
pé wa si alafia. 

16 Nitori iwọ ti ṣe mò, iwọ aya, bi iwọ ô gbà 
ọkọ rẹ là? tabi iwọ ti ṣe mò, iwọ ọkọ, bi iwọ ô 
gbà aya rẹ là? 

17 Ṣugbọn gẹgẹ bi Ọlọrun ti pín fun olukulu— 
ku enia, bi Oluwa ti pẹ olukuluku, bẹni ki o si 
ma rìn. Bẹni mo si nṣe ìlana ninu gbogbo ijọ. 

18A ha pò ẹnikan ti o ti kọla? ki o má si ṣe 
di alaikọla. A ha pẹ̀ ẹnikan ti kò kọla? kí o 
máṣe kọla. 

18 Ikọla ko jẹ nkan, ati aikọla kò jẹ nkan, 
bikoṣe pipa ofin Ọlọrun m€. 

20 Ki olukuluku enia duro ninu ìpe nipasẹ 
eyi ti a ti pẹ̀ e. 

21 A ha pẹ̀ ọ, nigbati iwọ jẹ ẹrú? máṣe kà a si: 
ṣugbọn bi iwọ ba le di omnira, kuku ṣe eyini. 

22 Nitori ẹniti a pé ninu Oluwa, ti iṣe ẹrú, o 
di ẹni omnira ti Oluwa: gẹgẹ bẹ li ẹniti a pò ti 
o jẹ omnira, o di ẹrú Kristi. 

23 A ti rà nyin ni iye kan; ẹ máṣe di ẹrú enia. 

24 Ará, ki olukuluku enia, ninu eyi ti a pò e, 
ki o duro ninu ọkanna pẹlu Ọlọrun. 

25 Ṣugbọn nipa ti awọn wundia, emi kò ni 
aṣẹ Oluwa: ṣugbọn mo fun nyin ni imọran bi 
ẹniti o ri anu Oluwa gbà lati jẹ olododo. 

26 Nitorina mo rò pe eyi dara nitori wahalà 
isisiyi, eyini ni pe, o dara fun enia ki o wà bẹ. 

27 A ti dẹ̀ ọ m€ aya ri bi? máṣe wá òna lati tú 
kuro. A ti tú ọ kuro Jọwọ aya bì? máṣe Wá aya ni. 

28 Ṣugbọn bi iwọ ba si gbeyawo, iwọ kò 
dẹṣẹ: bi a ba si gbé wundia ni iyawo, on kò 
dẹṣẹ. Ṣugbọn irú awọn wọnni yio ni wahalà 
nipa ti ara: ṣugbọn mo dá nyin si. 

29 Ṣugbọn eyi ni mo wi, ará, pe kukuru li 
dabi ẹnipe nwọn kò ni rí; 

30 Ati awọn ti nsọkun, bi nipe nwọn kò 
sọkun rí; ati awọn ti nyẹ, bi ẹnipe nwọn kò yò 
Tí; ati awọn ti nrà, bi ẹnipe nwọn kò ni rí; 

31 Ati awọn ti nlò ohun aiye yi bi ẹniti kò 
ṣaṣeju: nitori aṣa aiye yi nkọja lọ. 

32 Ṣugbọn emi nfẹ ki ẹnyin ki o wà laiṣe 
aniyàn. Ẹniti kò gbeyawo ama tọju ohun ti iṣe 
ti Oluwa, bi yio ti ṣe le wù Oluwa: 


I. KORINTI 7—9 

33 Ṣugbọn ẹniti o gbeyawo ama ṣe itọju 
ohun ti iṣe ti aiye, bi yio ti ṣe le wù aya rẹ̀. 

34 Iyatọ si wà pẹlu larin obinrin ti a gbe ni 
iyawo ati wundia. Obinrin ti a kò gbe ni iya— 
Wo a má tọju ohun ti iṣe ti Oluwa, ki on ki o le 
jẹ mimẹ̀ li ara ati li ẹmí: ṣugbọn ẹniti a gbé ni 
iyawo a ma tọju ohun ti iṣe ti aiye, bi yio ti ṣe 
le wù ọkọ rẹ̀. 

35 Eyi ni mo si nwi fun ẹ̀re ara nyin; kì iṣe 
lati dẹkun fun nyin, ṣugbọn nitori eyi ti o té, 
ati ki ẹnyin ki o le má sin Oluwa laisi ìya— 
pa—ọkàn. 

36 Ṣugbọn bi ẹnikan ba rò pe on kò ṣe ohun 
ti o yẹ si wundia ọmọbinrin rẹ̀, bi o ba ti di 
obinrin, bi o ba si tọ bẹ̀, jẹ ki o ṣe bi o ti fẹ, on 
kò dẹṣẹ: jẹ ki nwọn gbé iyawo. 

37 Ṣugbọn ẹniti o duro ṣinṣin ni ọkàn rẹ̀, ti 
ko ni aigbọdọ máṣe, ṣugbọn ti o li agbara lori 
ifẹ ara rẹ̀, ti o si ti pinnu li ọkàn rẹ̀ pe, on o pa 
Wundia ọmọbinrin on mé, yio ṣe rere. 

38 Bẹ si li ẹniti o fi wundia ọmọbinrin funni 
ni igbeyawo, o ṣe rere: ṣugbọn ẹniti kò fi fun— 
ni ni igbeyawo ṣe rere jù. 

35 A fi ofin dẹ̀ obinrin niwọn igbati ọkọ rẹ̀ 
ba wà laye; ṣugbọn bi ọkọ rẹ̀ ba kú, o di om— 
nira lati ba ẹnikẹni ti o wù u gbeyawo; kìki 
ninu Oluwa. 

40 Ṣugbọn gẹgẹ bi imò mi, alabukun—fun 
julọ ni bi on ba duro bẹ: emi pẹlu si rò pe mo 
li Ẹmi Ọlọrun. 


8 1ṢUGBỌN niti awọn nkan ti a fi rubọ si 
oriṣa, a mò pe gbogbo wa li o ni ìmọ. Ìmọ 
a ma fẹ̀, ṣugbọn ifẹ ni gbe—ni—ro. 

2 Bi ẹnikan ba si rò pe on mò ohun kan, kò 
ti imò bi o ti yẹ ti iba mẹ̀. 

3Ṣugbọn bi ẹnikẹni ba fẹ Ọlọrun, oluwarẹ̀ 
li o di mimò fun u. 

4 Nitorina niti jijẹ awọn nkan ti a fi rubọ si 
oriṣa, a mò pe ohun asan li oriṣa li aiye, ati pe 
kò si Ọlọrun miran bikoṣe ọkanṣoṣo. 

S Nitoripe bi awọn ti a npe li ọlọrun tilẹ wà, 
iba ṣe li ọrun tabi li aiye (gẹgẹ bi òpọ ọlọrun ti 
Wà ati òpọ oluwa,) 

6Ṣugbọn fun awa Ọlọrun kan ni mbẹ, 
Baba, lọwọ ẹniti ohun gbogbo ti wá, ati ti 
ẹniti gbogbo wa iṣe; ati Oluwa kanṣoṣo Jesu 
Kristi, nipasẹ ẹniti ohun gbogbo wà, ati awa 
nipasẹ rẹ̀. 

7 Ṣugbọn ìmọ yi kò si ninu gbogbo enia: 
ṣugbọn awọn ẹlomiran ti o ti mbọriṣa pẹ titi fi 


ẹri—ọkàn wọn ti o ṣe ailera si di alaimô. 


8 Ṣugbọn onjẹ ki yio mu wa sunmọ Ọlọrun: 
nitoripe kì iṣe bi awa ba jẹ li awa san ju; tabi 
bi awa kò si jẹ li awa buru ju. 

3 Ṣugbọn ẹ ma kiyesara ki omnira nyin yi 
ki o máṣe di ohun ikọsẹ fun awọn ti o ṣe ai— 
lera. 

10 Nitoripe bi ẹnikan ba ri ti iwọ ti o ni ìmọ 
ba joko tì onjẹ ni ile oriṣa, bi on ba ṣe alailera, 
ọkan rẹ̀ kì yio ha duro lati ma jẹ nkan wọnni ti 
a fi rubọ si oriṣa? 

11 Ati nipa ìmọ rẹ li alailera arakunrin, ni— 
tori ẹniti Kristi ṣe kú, yio fi ṣegbé? 

12Ṣugbọn nigbati ẹnyin ba nṣẹ̀ si awọn 
arakunrin bẹ̀, ti ẹ si npa ọkàn wọn ti iṣe ailera 
lara, ẹnyin nṣẹ̀ si Kristi. 

13 Nitorina, bi onjẹ ba mu arakunrin mi 
kọsẹ̀, emi kì yio si jẹ ẹran mọ titi lai, ki emi 
má bà mu arakunrin mi kọsẹ̀. 


1 APOSTELI kẹ̀ emi iṣe bi? emi kò ha wà 
li omnira? emi ko ti ri Jesu Kristi Oluwa 
Wa? iṣẹ mi kẹ ẹnyin iṣe ninu Oluwa? 

2Bi emi ki iṣe Aposteli fun awọn ẹlomiran, 
ṣugbọn dajudaju Aposteli li emi iṣe fun nyin: 
nitori ẹ̀didi iṣẹ Aposteli mi li ẹnyin iṣe ninu 
Oluwa. 

3 Esi mi fun awọn ti nwadi mi li eyi: 

4 Awa kò ha li agbara lati má jẹ ati lati má 
mu? 

5 Awa kò ha li agbara lati má mu aya ti iṣe 
arabinrin kiri, gẹgẹ bi awọn Aposteli miran, 
ati bi awọn arakunrin Oluwa, ati Kefa? 

6 Tabi emi nikan ati Barnaba, awa kò ha li 
agbara lati joko li aiṣiṣẹ? 

? Tani ilọ si ogun nigba kan rí ni inawo ara 
rẹ̀? tani igbìn ọgba ajara, ti ki isi jẹ ninu eso 
rẹ̀? tabi tani mb òwQ-ẹran, ti kì isi jẹ ninu 
wàra òwô--ẹran na? 

8 Emi ha nsòrọ nkan wọnyi bi enia? tabi 
ofin kò wi bakanna pẹlu bi? 

3 Nitoriti a ti kọ ọ ninu ofin Mose pe, Iwọ 
kò gbọdọ pa malu ti npaka li ẹnu mQ. Iha ṣe 
malu li Ọlọrun nṣe itọju bi? 

10 Tabi o nsọ eyi patapata nitori wa? Nitôtọ 
nitori wa li a ṣe kọwe yi: ki ẹniti ntulẹ ki o le 
ma tulẹ ni ireti; ati ẹniti npakà, ki o le ni ireti 
ati ṣe olubapin ninu rẹ̀. 

11 Bi awa ba ti funrugbin ohun ti ẹmí fun 
nyin, ohun nla ha ni bi awa ô ba ká ohun ti 
nyin ti iṣe ti ara? 

12Bi awọn ẹlomiran ba ṣe alabapin ninu 
agbara yi lori nyin, awa ké ẹniti o tẹ fun ju? 
Ṣugbọn awa kò lò agbara yi; ṣugbọn awa fara— 


da ohun gbogbo, ki awa ki o má ba ṣe ìdena 
fun ihinrere Kristi. 

13 Ẹnyin kò mò pe awọn ti nṣiṣẹ nipa ohun 
mimé, nwọn a ma jẹ ninu ohun ti tẹmpili? ati 
awọn ti nduro tì pẹpẹ nwọn ama ṣe ajọpin 
pẹlu pẹpẹ? 

14 Gẹgẹ bẹli Oluwa si ṣe ìlana pe, awọn ti 
nwasu ihinrere ki nwọn o si ma jẹ nipaihinrere. 

15 Ṣugbọn emi kò lò ọkan ninu nkan wọnyi: 
bẹli emi kò si kọwe nkan wọnyi, nitori ki a le 
ṣe bẹ̀ gẹgẹ fun mi: nitoripe o san fun mi ki emi 
kuku kú, jù ki ẹnikẹni ki o sọ ogo mi di asan. 

16 Nitoripe bi mo ti nwasu ihinrere, emi kò 
li ohun ti emi ô fi ṣogo: nitoripe aigbọdọ— 
máṣe wà lori mi; ani, mogbé! bi emi kò ba 
wasu ihinrere. 

17 Nitoripe bi mo ba nṣe nkan yi tinutinu 
mi, mo li ẹ̀re kan: ṣugbọn bi kò ba ṣe tinutinu 
mi, a ti fi iṣẹ iriju le mi lọwọ. 

18 Njẹ kini ha li re mi? pe, nigbati mo ba 
nwasu ihinrere Kristi fun—ni laini inawo, ki 
emi ki o máṣe lo agbara mi ninu ihinrere ni 
kikun. 

19 Nitori bi mo ti jẹ omnira kuro lọdọ 
gbogbo enia, mo sọ ara mi di ẹrú gbogbo 
wọn, ki emi ki o le jẹ̀re pipọ si i. 

20 Ati fun awọn Ju mo dabi Ju, ki emi ki o le 
jẹ̀re awọn Ju; fun awọn ti mbẹ labẹ ofin, bi 
ẹniti mbẹ labẹ ofin, ki emi ki o le jẹ̀re awọn ti 
mbẹ labẹ ofin; 

21 Fun awọn alailofin bi alailofin (emi kì iṣe 
alailofin si Ọlọrun, ṣugbọn emi mbẹ labẹ ofin 
si Kristi) ki emi ki o le jére awọn alailofin. 

22 Fun awọn alailera mo di alailera, ki emi 
ki o le jére awọn alailera: mo di ohun gbogbo 
fun gbogbo enia, ki emi ki o le gbà diẹ là bi o 
ti wu ki o ri. 

23 Emi si nṣe ohun gbogbo nitori ti ihinre— 
re, ki emi ki o le jẹ alabapin ninu rẹ̀ pẹlu nyin. 

24 Ẹnyin kò mò pe awọn ti nsáre ije, gbogbo 
nwọn ni nsáre nitôtọ, ṣugbọn ẹnikan ni ngbà 
ẹ̀re na? Ẹ sáre bẹ̀, ki ẹnyin ki o le ri gbà. 

25 Ati olukuluku ẹniti njijàdu ati bori a ma 
ni iwọntunwọnsi ninu ohun gbogbo. Njẹ 
nwọn nṣe e lati gbà adé idibajẹ; ṣugbọn awa 
eyi ti ki idibajẹ. 

26 Nitorina bẹni emi nsáre, kì iṣe bi ẹniti kò 
da loju; bẹni emi njà, ki iṣe bi ẹnikan ti nlu 
afẹfẹ: 

27 Ṣugbọn emi npọn ara mi loju, mo si nmu 
u Wá sabẹ itẹriba: pe lẹhin ti mo ti wasu fun 
awọn ẹlomiran, nitori ohunkohun, ki emi ti— 
karami máṣe di ẹni itanù. 


9 I. KORINTI 


9,10 

l 0 1NITORI emi kò fẹ ki ẹnyin ki o ṣe 

alaimò, ara, bi gbogbo awọn baba wa 

ti wà labẹ awọsanma, ti gbogbo Wọn si là 
okun já; 

2 Ti a si baptisi gbogbo wọn si Mose ninu 
awọsanma ati ninu okun; 

3 Ti gbogbo wọn si ti jẹ onjẹ ẹmí kanna; 

4Ti gbogbo wọn si mu ohun mimu ẹmí 
kanna: nitoripe nwọn nmu ninu Apata ẹmí ti 
ntò wọn lẹhin: Kristi si li Apata na. 

5 Ṣugbọn òpọlọpọ wọn ni inu Ọlọrun kò 
dùn si: nitoripe a bì wọn ṣubu li aginjù. 

6 Nkan wọnyi si jasi apẹrẹ fun awa, ki awa 
ki o má ba ṣe ifẹkufẹ ohun buburu, gẹgẹ bi 
awọn pẹlu ti ṣe ifẹkufẹ. 

7Bẹni ki ẹnyin ki o má si jẹ abọriṣa, bi 
awọn miran ninu wọn; bi a ti kọ ọ pe, Awọn 
enia na joko lati jẹ ati lati mu, nwọn si dide 
lati ṣire. 

8 Bẹni ki awa ki o máṣe ṣe àgbere gẹgẹ bi 
awọn miran ninu wọn ti ṣe, ti ẹgba—mọkan— 
la-le—ẹgbẹrun enia si ṣubu ni ijọ kan. 

9Bẹni ki awa ki o máṣe dán Oluwa wò, 
gẹgẹ bi awọn miran ninu wọn ti dán a wò, ti a 
si fi ejò run wọn. 

10 Bẹni ki ẹnyin ki o máṣe kùn, gẹgẹ bi 
awọn miran ninu wọn ti kùn, ti a si ti ọwọ 
oluparun run Wọn. 

11 Nkan wọnyi si ṣe si wọn bi apẹrẹ fun wa: 
a si kọwe wọn fun ikilọ awa ẹniti igbẹhin aiye 
de bá. 

12 Nitorina ẹniti o ba rò pe on duro, ki o ki— 
yesara, ki o má ba ṣubu. 

13 Kò si idanwò kan ti o ti ibá nyin, bikoṣe 
irú eyiti o mọ niwọn fun enia: ṣugbọn olodo— 
do li Ọlọrun, ẹniti kì yio jẹ ki a dan nyin wò jù 
bi ẹnyin ti le gbà; ṣugbọn ti yio si ṣe ọna atiyọ 
pẹlu ninu idanwò na, ki ẹnyin ki o ba le gbà a. 

14 Nitorina, ẹnyin olufẹ mi, ẹ sá fun ibọriṣa. 

15 Emi nsòrọ bi ẹnipe fun ọlọgbọn; ẹ gbà 
eyiti mo wi rò. 

16 Ago ibukún ti awa nsure si, ìdapọ ẹ̀jẹ 
Kristi kẹ iṣe? Akara ti awa mbù, ìdapọ ara 
Kristi kẹ iṣe? 

17 Nitoripe awa ti iṣe òpọlọpọ jasi akara 
kan, ara kan: nitoripe gbogbo wa li o jumọ 
npin ninu akara kan nì. 

18 Ẹ wo Israeli nipa ti ara: awọn ti njẹ ohun 
ẹbọ, nwọn ki ha iṣe alabapin pẹpẹ? 

19 Njẹ kini mo nwi? pe, ohun ti a fi rubọ si 
oriṣa jẹ nkan, tabi pe oriṣa jẹ nkan? 

20 Ṣugbọn ohun ti mo nwi nipe, ohun ti 
awọn Keferi fi nrubọ, nwọn fi nrubọ si awọn 


I. KORINTI 10, 114 
ẹmi ẹ̀ṣu, kì si iṣe si Ọlọrun: emi kò si fẹ ki 
ẹnyin ki o ba awọn ẹmi ẹ̀ṣu ṣe ajọpin. 

21 Ẹnyin kò le mu ago Oluwa ati ago awọn 
ẹmi ẹ̀ṣu: ẹnyin kò le ṣe ajọpin ni tabili Oluwa, 
ati ni tabili awọn ẹmi ẹ̀ṣu. 

22 Awa ha nmu Oluwa jowú bi? awa ha li 
agbara jù u lọ? 

23 Ohun gbogbo li o yẹ fun mi, ṣugbọn ki 
iṣe ohun gbogbo li o li ere; ohun gbogbo li o 
yẹ fun mi, ṣugbọn kì iṣe ohun gbogbo ni 
igbé—ni—rò. 

24 Ki ẹnikẹni máṣe má wá ti ara rẹ̀, ṣugbọn 
ki olukuluku má wá ire ọmọnikeji rẹ̀. 

25 Ohunkohun ti a ba ntà li ọjà ni ki ẹ ma jẹ, 
laibere ohun kan nitori ẹri—ọkàn. 

26 Nitoripe ti Oluwa ni ilẹ ati ẹkún rẹ̀. 

27 Bi ọkan ninu awọn ti kò gbagbo ba pẹ̀ 
nyin sibi àse, bi ẹnyin ba si fẹ ilọ; ohunkohun 
ti a ba gbé kalẹ niwaju nyin ni ki ẹ jẹ, laibere 
ohun kan nitori ẹri—ọkàn. 

28 Ṣugbọn bi ẹnikan ba wi fun nyin pe, A ti 
fi eyi ṣẹbọ, ẹ máṣe jẹ ẹ nitori ẹniti o fi hàn 
nyin, ati nitori ẹri—ọkàn (nitoripe ti Oluwa ni 
ilẹ, ati ẹkún rẹ̀): 

28 Mo ni, ẹri—ọkàn kì iṣe ti ara rẹ, ṣugbọn ti 
ẹnikeji rẹ: nitori eṣe ti a fi fi ẹri-ọkàn ẹlomi— 
Tan dá omnira mi lẹjọ? 

30 Bi emi bá fi ọpẹ jẹ ẹ, €ṣe ti a fi nsọrọ mi 
ni buburu nitori ohun ti emi dupẹ fun? 

31 Nitorina bi ẹnyin ba njẹ, tabi bi ẹnyin ba 
nmu, tabi ohunkohun ti ẹnyin ba nṣe, ẹ má ṣe 
gbogbo wọn fun ogo Ọlọrun. 

32 Ẹ máṣe jẹ ohun ikọsẹ, iba ṣe fun awọn Ju, 
tabi fun awọn Hellene, tabi fun ijọ Ọlọrun: 

33 Ani bi emi ti nwùi gbogbo enia li ohun 
gbogbo, laiwá ere ti ara mi, bikoṣe ti ọpọlọpọ, 


ki a le gbà wọn lá. 
l l TẸ ma ṣe afarawe mi, ani gẹgẹ bi emi 
ti nṣe afarawe Kristi. 

2 Njẹ, ará, mo yìn nyin ti ẹnyin nranti mi 
ninu ohun gbogbo, ti ẹnyin ti di ẹ̀kẹé wọnni 
mu ṣinṣin, ani gẹgẹ bi mo ti fi wọn le nyin 
lọwọ. 

3 Ṣugbọn mo fẹ ki ẹnyin ki o mò pe, Kristi li 
ori olukuluku ọkunrin; ori obinrin si li ọkọ rẹ̀; 
ati ori Kristi si li Ọlọrun. 

4 Olukuluku ọkunrin ti ngbadura tabi ti 
nsọtẹlẹ ti o bo ori rẹ̀, o ṣe alaibọwọ fun ori rẹ̀. 

SṢugbọn olukuluku obinrin. ti. ngbadura 
tabi ti nsọtẹlẹ li aibò ori rẹ̀, o ṣe alaibòọwọ fun 
ori rẹ̀: nitori ọkanna ni pẹlu ẹniti o fári. 

6 Nitori bi obinrin kò ba bo ori, ẹ jẹ ki o rẹ 


830 


irun rẹ̀ pẹlu: ṣugbọn bi o bá ṣepe ohun itiju 
ni fun obinrin lati rẹ irun tabi lati fári rẹ̀, jẹ ki 
o bò ori. 

7 Nitori nitôtọ kò yẹ ki ọkunrin ki o bò ori 
rẹ̀, niwọnbi on ti jẹ aworan ati ogo Ọlọrun: 
ṣugbọn obinrin ni iṣe ogo ọkunrin. 

8 Nitori ọkunrin kò ti ara obinrin. wá; 
ṣugbọn obinrin ni o ti ara ọkunrin wá. 

9 Bẹni a kò dá ọkunrin nitori obinrin; 
ṣugbọn a da obinrin nitori ọkunrin. 

10 Nitori eyi li o fi yẹ fun obinrin lati ni ami 
aṣẹ li ori rẹ̀, nitori awọn angẹli. 

Ti Ṣugbọn ọkunrin kò le ṣe laisi obinrin, bẹni 
obinrin kò le ṣe laisi ọkunrin ninu Oluwa. 

12 Nitori gẹgẹ bi obinrin ti ti ara ọkunrin 
wá, bẹli ọkunrin tipasẹ obinrin wá pẹlu: 
ṣugbọn lati ọdọ Ọlọrun li ohun gbogbo ti wá. 

13Ẹ gba a rò larin ẹnyin tikaranyin: o ha to 
ki obinrin ki o ma gbadura si Ọlọrun laibori? 

14 Ani ẹda tikararẹ̀ kò ha kẹ nyin pe, bi 
ọkunrin ba ni irun gigun, àbuku ni fun u? 

15 Ṣugbọn bi obinrin ba ni irun gigun, ogo li 
o jẹ fun u: nitoriti a fi irun rẹ̀ fun u fun ibori. 

16 Ṣugbọn bi ẹnikẹni ba dabi ẹniti o fẹran 
iyàn jija, awa kò ni irú aṣa bẹ, tabi awọn ijọ 
Ọlọrun. 

17 Ṣugbọn niti aṣẹ ti mo nfun nyin yi, emi 
ko yìn nyin pe, ẹ npejọ kì iṣe fun rere, ṣugbọn 
fun buburu. 

18 Nitori lọna ikini, mo gbọ pe, nigbati ẹn— 
yin pejọ ni ijọ, ìyapa mbẹ larin nyin; mo si gbà 
a gbé li apakan. 

19 Nitoripe kò le ṣe ki o má si adamọ pẹlu 
larin nyin, ki awọn ti o daju larin nyin ba le 
farahàn. 

20 Nitorina nigbati ẹnyin ba pejọ si ibi kan— 
na, kì iṣe lati jẹ Onjẹ Oluwa. 

21 Nitoripe nigbati ẹnyin ba njẹun, oluku— 
luku nkẹ jẹ onjẹ tirẹ̀, ebi a si má pa ẹnikan, 
ọti a si má pa ẹnikeji. 

22 Kinla? ẹnyin kò ni ile nibiti ẹ o ma jẹ, ti ẹ 
o si ma mu? tabi ẹnyin ngàn ijọ Ọlọrun, ẹnyin 
si ndojuti awọn ti kò ni? Kili emi o wi fun 
nyin? emi o ha yìn nyin ninu eyi? emi kò yìn 
nyin. 

23 Nitoripe lọwọ Oluwa li emi ti gbà eyiti 
mo si ti fifun nyin, pe Jesu Oluwa li oru ọjọ na 
ti a fii han, o mu akara: 

24 Nigbati o si ti dupẹ, o bù u, o si wipe, 
Gbà, jẹ: eyi li ara mi ti a bu fun nyin: ẹ má ṣe 
eyi ni iranti mi. 

25Gẹgẹ bẹ̀ li o si mú ago, lẹhin onjẹ, o 
Wipe, Ago yi ni majẹmu titun ninu ẹ̀jẹ mi: 


8314 


nigbakugba ti ẹnyin ba nmu u, ẹ ma ṣe eyi ni 
iranti mi. 

26 Nitori nigbakugba ti ẹnyin ba njẹ akara 
yi, ti ẹnyin ba si nmu ago yi, ẹnyin nkede ikú 
Oluwa titi yio fi de. 

27 Nitorina ẹnikẹni ti o ba jẹ akara, ti o si mu 
ago Oluwa laiyẹ, yio jẹbi ara ati ẹ̀jẹ Oluwa. 

28 Ṣugbọn ki enia ki o wadi ara rẹ̀ daju, bẹni 
ki o si jẹ ninu akara na, ki o si mu ninu ago na. 

28 Nitori ẹnikẹni ti o ba njẹ, ti o ba si nmu 
laimò ara Oluwa yatọ, o njẹ o si nmu ẹbi fun 
ara rẹ̀. 

30 Nitori idi eyi li ọpọlọpọ ninu nyin ṣe di 
alailera ati olokunrun, ti òpọlọpọ si sùn. 

31 Ṣugbọn bi awa ba wadi ara wa, a kì yio da 
Wa lẹjọ. 

32 Ṣugbọn nigbati a ba ndá wa lẹjọ, lati ọwọ 
Oluwa li a ti nnà wa, ki a má bá dá wa lẹbi 
pẹlu aiye. 

33 Nitorina, ẹnyin ará mi, nigbati ẹnyin ba 
pejọ lati jẹun, ẹ má duro dẹ̀ ara nyin. 

34 Bi ebi ba npa ẹnikẹni, ki o jẹun ni ile; ki 
ẹnyin ki o má bá pejọ fun ẹbi. Iyokù li emi ô si 


tò lẹsẹsẹ nigbati mo ba de. 
l 2 1 NJẸ niti ẹbun ẹmí, ará, emi kò fẹ ki 
ẹnyin ki o jẹ ope. 

2 Ẹnyin mọ pe nigbati ẹnyin jẹ Keferi, a fà 
nyin lọ sọdọ awọn odi oriṣa, lọnakọna ti a fa 
nyin. 

3 Nitorina mo fẹ ki ẹ mò pe, kò si ẹniti 
nsòrọ nipa Ẹmí Ọlọrun ki o wipe ẹni ifibu ni 
Jesu: ati pe, kò si ẹniti o le wipe, Oluwa ni 
Jesu, bikoṣe nipa Ẹmí Mim. 

4 Njẹ onirúru ẹ̀bun li o wà, ṣugbọn Ẹmi kan— 
na ni. 

5 Onirtiru iṣẹ—iranṣẹ li ô si wà, Oluwa kan— 
na si ni. 

6 Onirtiru iṣẹ li o si wà, ṣugbọn Ọlọrun kan— 
na ni ẹniti nṣiṣẹ gbogbo wọn ninu gbogbo wọn. 

7 Ṣugbọn a nfi ifihàn Ẹmí fun olukuluku 
enia lati fi jòre. 

8 Nitoriti a fi ọrọ ọgbọn fun ẹnikan nipa Ẹmí; 
ati fun ẹlomiran òrọ—ìmọ nipa Ẹmí kanna; 

8 Ati fun ẹlomiran igbagbQ nipa Ẹmí kanna; ati 
fun ẹlomiran ẹ̀bun imularada nipa Ẹmí kanna; 

10 Ati fun ẹlomiran iṣẹ iyanu iṣe; ati fun ẹlo— 
miran isọtẹlẹ; ati fun ẹlomiran ìmọ ẹmí yatọ; 
ati fun ẹlomiran onirúiru ẹ̀de; ati fun ẹlomiran 
itumọ ẹ̀de: 

11Ṣugbọn gbogbo wọnyi li ẹnikan nì, ani 
Ẹmí kanna nṣe, o npín fun olukuluku gẹgẹ bi o 
ti wù u. 


I. KORINTI 11, 12 
12 Nitori gẹgẹ bi ara ti jẹ ọkan, ti o si li ẹ̀ya 
pupọ, ṣugbọn ti gbogbo ẹ̀ya ara ti iṣe pupọ jẹ̀ 
ara kan: bẹ si ni Kristi pẹlu. 

13 Nitoripe ninu Ẹmí kan li a ti baptisi 
gbogbo wa sinu ara kan, iba ṣe Ju, tabi Helle— 
ne, iba ṣe ẹrú, tabi omnira; a si ti mú gbogbo 
wa mu ninu Ẹmí kan. 

14 Nitoripe ara kì iṣe ẹ̀ya kan, bikoṣe pupọ. 

15 Bi ẹsẹ ba wipe, Nitori emi kì iṣe ọwọ, 
emi kì iṣe ti ara; eyi kò wipe ki iṣe ti ara. 

16 Bi eti ba si wipe, Nitori emi ki iṣe oju, 
emi kì iṣe ti ara: eyi kò wipe ki iṣe ti ara. 

17 Bi gbogbo ara ba jẹ oju, nibo ni igbọràn 
iba gbé wà? Bi gbogbo rẹ̀ ba si jẹ igbọràn, nibo 
ni igbôrùn iba gbé wà? 

18 Ṣugbọn nisisiyi Ọlọrun ti fi awọn ẹ̀ya 
sinu ara, olukuluku wọn gẹgẹ bi o ti wù u. 

19 Bi gbogbo wọn ba si jẹ ẹ̀ya kan, nibo li 
ara iba gbé wà? 

20 Ṣugbọn nisisiyi, nwọn jẹ ẹya pupọ, ṣugbọn 
ara kan. 

21 Oju kò si le wi fun ọwọ pe, emi kò ni ifi ọ 
ṣe: tabi ki ori wi ẹ̀wẹ fun ẹsẹ pe, emi kò ni ifi 
nyin ṣe. 

22 Ṣugbọn awọn ẹ̀ya ara wọnni ti o dabi ẹni— 
pe nwọn ṣe ailera jù, awọn li a kò le ṣe alaini jù: 

23 Ati awọn ẹ̀ya ara wọnni ti awa rò pe 
nwọn ṣe ailọlá jù, lori wọnyi li awa si nfi ọlá si 
jù; bẹni ibi aiyẹ wa si ni ẹyẹ lọpọlọpọ jù. 

24 Nitoripe awọn ibi ti o li ẹyẹ li ara wa kò 
fẹ ohun kan: ṣugbọn Ọlọrun ti ṣe ara lọkan, o 
si fi òẹpọlọpọ ọlá fun ibi ti o ṣe alaini: 

25 Ki ìyapa ki o máṣe si ninu ara; ṣugbọn ki 
awọn ẹ̀ya ara ki o le má ṣe aniyan kanna fun 
ara wọn. 

26 Bi ẹ̀ya kan ba si njìya, gbogbo ẹ̀ya a si 
jùmọ ba a jìya; tabi bi a ba mbọla fun ẹ̀ya kan, 
gbogbo ẹ̀ya a jùmọ ba a yọ. 

27 Njẹ ara Kristi li ẹnyin iṣe, olukuluku nyin 
si jẹ ẹ̀ya ara rẹ̀. 

28 Ọlọrun si gbé awọn miran kalẹ ninu ijọ, 
ekini awọn aposteli, ekeji awọn woli, ẹkẹta 
awọn olukọni, lẹhinna iṣẹ iyanu, lẹhinna ẹ̀bun 
imularada, iranlọwọ, ẹbùn akoso, onir(iru ẹ̀de. 

29 Gbogbo wọn ni iṣe aposteli bi? gbogbo 
wọn ni iṣe woli bi? gbogbo wọn ni iṣe olukọni 
bi? gbogbo wọn ni iṣe iṣẹ iyanu bi? 

30 Gbogbo wọn li o li ẹ̀bun imularada bi? 
gbogbo wọn ni nfi onirtiru ẹ̀de fọ bi? gbogbo 
wọn ni nṣe itumò bi? 

31 Ṣugbọn ẹ má fi itara ṣafẹri ẹ̀bun ti o tobi 
jù: sibẹ emi o fi ọna kan ti o tayọ rekọja hàn 
nyin. 


I. KORINTI 13, 14 
l 3 1BI mo tilẹ nfọ oniruru ede ati ti an— 
gẹli, ti emi kò si ni ifẹ, emi dabi idẹ ti 
ndún, tabi bi kimbali olohùn goro. 

2Bi mo si ni ẹbun isọtẹlẹ, ti mo si ni oye 
gbogbo ohun ijinlẹ, ati gbogbo ìmọ; bi mo si 
ni gbogbo igbagbQ, tobẹ̀ ti mo le ṣí awọn òke 
nla nipò, ti emi kò si ni ifẹ, emi kò jẹ nkan. 

3 Bi mo si nfi gbogbo ohun ini mi bé awọn 
talaka, bi mo si fi ara mi funni lati sun, ti emi 
kò si ni ifẹ, kò li ere kan fun mi. 

4 Ifẹ a ma mu suru, a si ma ṣeun; ifẹ kì iṣe 
ilara; ifẹ kì isọrọ igberaga, kì ifẹ̀, 

5 Kì ihuwa aitẹ, kì iwá ohun ti ara rẹ̀, a kì 
Imu u binu, bẹ̀ni kì igbiro ohun buburu; 

6Kì iyẹ si aiṣododo, ṣugbọn a má yò ninu 
otitọ; 

7 A má farada ohun gbogbo, a má gbà ohun 
gbogbo gbẹ, a má reti ohun gbogbo, a ma fài— 
yarán ohun gbogbo. 

8 Ifẹ kì iyẹ̀ lai: ṣugbọn biobaṣepe isọtẹlẹ ni, 
nwọn ô dopin; biobaṣepe ẹ̀bun ahọn ni, nwọn 
ô dakẹ; biobaṣepe ìmọ ni, yio di asan. 

9 Nitori awa mò li apakan, awa si nsọtẹlẹ li 
apakan. 

10 Ṣugbọn nigbati eyi ti o pé ba de, eyi ti iṣe 
ti apakan yio dopin. 

11 Nigbati mo wà li ewe, emi a má sọrọ bi 
ẹ̀we, emi a ma moye bi ewe, emi a má gbero 
bi ewe: ṣugbọn nigbati mo di ọkunrin tan, mo 
fi ìwa ewe silẹ. 

12 Nitoripe nisisiyi awa nriran baibai ninu 
awojiji; ṣugbọn nigbana li ojukoju: nisisiyi mo 
mẹ̀ li apakan; ṣugbọn nigbana li emi ô mẹ 
gẹgẹ bi mo si ti di mimò pẹlu. 

13 Njẹ nisisiyi igbagbQ, ireti, ati ifẹ mbẹ, 
awọn mẹta yi: ṣugbọn eyiti o tobi jù ninu wọn 


ni ifẹ. 

14 TẸ má lepa ifẹ, ki ẹ si má fi itara 
ṣafẹri ẹ̀bun ti iṣe ti Ẹmí, ṣugbọn ki ẹ 

kuku le ma sọtẹlẹ. 

2 Nitori ẹniti nsòrọ li ẹ̀de aimọ, kò bá enia 
sọrọ bikoṣe Ọlọrun: nitori kò si ẹniti o gbọ; 
ṣugbọn nipa ti Ẹmí o nsọ ohun ijinlẹ: 

3Ṣugbọn ẹniti nsọtẹlẹ mba awọn enia sọrọ 
fun imuduro, ati igbiyanju, ati itunu. 

aẸniti nsẹ̀rọ li de aimọ nfi ẹsẹ ara rẹ̀ 
mulẹ; ṣugbọn ẹniti nsọtẹlẹ nfi ẹsẹ ijọ mulẹ. 

S Ṣugbọn iba wu mi ki gbogbo nyin le má sọ 
oniruru ẹ̀de, ṣugbọn ki ẹ kuku má sọtẹlẹ: nitori 
ẹniti nsọtẹlẹ pòju ẹniti nsọ oniruru ẹ̀de lọ, 
ayaṣebi o ba nṣe itumọ, ki ijọ ki o le kẹ ẹké. 

6 Njẹ nisisiyi, ará, bi mo ba wá si arin nyin, 


832 


ti mo si nsọrọ li ede aimẹ, ẹ̀re kili emi o jẹ fun 
nyin, bikoṣepe mo ba mba nyin sọrọ, yala 
nipa iṣipaya, tabi nipa imọ, tabi nipa isọtẹlẹ, 
tabi nipa ẹk6? 

7 Bẹni pẹlu awọn nkan ti kò li ẹmí ti ndún, 
iba ṣe fẹ̀re tabi dùru, bikoṣepe ìyatọ ba wà 
ninu ohùn wọn, a ô ti ṣe mò ohun ti fẹ̀re tabi 
ti dùru nwi? 

8 Nitoripe bi ohùn ipẹ̀ kò ba daju, tani yio 
mura fun ogun? 

9 Bẹ si li ẹnyin, bikoṣepe ẹnyin ba nfi ahọn 
nyin sọrọ ti o ye ni, a o ti ṣe mò ohun ti a nwi? 
nitoripe ẹnyin o sọrọ si ofurufu. 

10 O le jẹ pe oniruru ohùn ni mbẹ li aiye, kò 
si si òkan ti kò ni itumọ. 

11 Njẹ bi emi kò mọ itumọ ohùn na, emi o 
jasi alaigbede si ẹniti nsòrọ, ẹniti nsọrọ yio si 
jasi alaigbede si mi. 

12 Bẹ si li ẹnyin, bi ẹnyin ti ni itara fun ẹ̀bun 
ẹmí, ẹ ma ṣe afẹri ati má pọ si i fun idàgbàsoke 
ijọ. 

13 Nitorina jẹ ki ẹniti nsòrọ li ẹ̀de aimọ gba— 
dura ki o le ma ṣe itumọ. 

14 Nitori bi emi ba ngbadura li òde aimò, 
ẹmí mi ngbadura, ṣugbọn oye mi jẹ alaileso. 

15 Njẹ kini rẹ̀? Emi o fi ẹmí gbadura, emi o 
si fi oye gbadura pẹlu: emi o fi ẹmí kọrin, emi 
o si fi oye kọrin pẹlu. 

16 Bi bẹkọ, bi iwọ ba súre nipa, ẹmí, bawo 
ni ẹniti mbẹ ni ipò òpe yio ṣe ṣe Amin si idu— 
pẹ rẹ, nigbati kò mọ ohun ti iwọ wi? 

17 Nitori iwọ dupẹ gidigidi nitôtọ, ṣugbọn a 
kò fi ẹsẹ ẹnikeji rẹ mulẹ. 

18 Mo dupẹ lọwọ Ọlọrun ti emi nfọ oniruru 
ede jù gbogbo nyin lọ: 

19 Ṣugbọn mo fẹ ki ng kuku fi oye mi sọ ọrọ 
marun ni ijọ, ki ng le kẹ awọn ẹlomiran pẹlu, 
jù ẹgbárun òrọ li ẹ̀de aimọ. 

20 Ará, ẹ máṣe jẹ ọmọde ni oye: ṣugbọn ẹ jẹ 
ọmọde li arankan, ṣugbọn ni oye ki ẹ jẹ agba. 

21 A ti kọ ọ ninu ofin pe, Nipa awọn alahọn 
miran ati elete miran li emi ô fi bá awọn enia yi 
sọrọ; sibẹ nwọn kì yio gbọ temi, li Oluwa wi. 

22 Nitorina awọn ahọn jasi àmi kan, kì iṣe 
fun awọn ti o gbagbQ, bikoṣe fun awọn 
alaigbagbQ: ṣugbọn isọtẹlẹ kì iṣe fun awọn ti 
kò gbagbẹ, bikoṣe fun awọn ti o gbagbQ. 

23 Njẹ bi gbogbo ijo ba pejọ si ibi kan, ti 
gbogbo nwọn si nfi ẹ̀de fò, bi awọn ti iṣe alai— 
lẹkẹ̀ ati alaigbagbô ba wọle wá, nwọn kì yio 
ha wipe ẹnyin nṣe wẹ̀re? 

24 Ṣugbọn bi gbogbo nyin ba nsọtẹlẹ, ti 
ẹnikan ti kò gbagbọ tabi ti kò li ẹ̀kẹ bá wọle 


833 


Wá, gbogbo nyin ni yio fi òye ẹ̀ṣẹ yé e, gbogbo 
nyin ni yio wadi rẹ̀: 

25 Bẹli a si fi aṣiri ọkàn rẹ̀ hàn; bẹli on o si 
dojubolẹ yio si sin Ọlọrun, yio sì sọ pe, nitoto 
Ọlọrun mbẹ larin nyin. 

26 Njẹ ehatiṣe, ará? nigbati ẹnyin pejọ pò, ti 
olukuluku nyin ni psalmu kan, ẹkẹ kan, òde 
kan, ifihàn kan, itumọ kan. Ẹ má ṣe ohun 
gbogbo lati gbe—ni—ro. 

27 Bi ẹnikan ba fi ẹ̀de fò, ki o jẹ enia meji, 
tabi bi o pò tan, ki o jẹ mẹta, ati eyini li ọkọ— 
kan; si jẹ ki ẹnikan gbufọ. 

28 Ṣugbọn bi kò ba si ogbufọ, ki o pa ẹnu rẹ̀ 
mò ninu ijọ; si jẹ ki o má bá ara rẹ̀ ati Ọlọrun 
sọrọ. 

29 Jẹ ki awọn Woli meji bi mẹta sọrọ, ki 
awọn iyoku si ṣe idajọ. 

30 Bi a bà si fi ohunkohun hàn ẹniti o joko 
nibẹ, jẹ ki ẹni iṣaju dakẹ. 

31 Gbogbo nyin le ma sọtẹlẹ li ọkọkan, ki 
gbogbo nyin le ma kọ ẹkọ ki a le tu gbogbo 
nyin ni inu. 

32 Ẹmí awọn woli a si ma tẹriba fun awọn 
Woli. 

33 Nitori Ọlọrun kì iṣe Ọlọrun ohun rudu-— 
rudu, ṣugbọn ti alafia, gẹgẹ bi o ti jẹ ninu 
gbogbo ijọ enia mimô. 

34 Jẹ ki awọn obinrin nyin dakẹ ninu ijọ: 
nitori a kò fifun wọn lati sọrọ, ṣugbọn jẹ ki 
wọn wà labẹ itẹriba, gẹgẹ bi ofin pẹlu ti wi. 

35 Bi nwọn ba si fẹ kẹ ohunkohun, ki nwọn 
ki o bẹ̀re lọwọ ọkọ wọn ni ile: nitori ohun 
itiju ni fun awọn obinrin lati ma sọrọ ninu ijọ. 

36 Kini? lọdọ nyin li òrọ Ọlọrun ti jade ni? 
tabi ẹnyin nikan li o tò wá? 

37 Bi ẹnikẹni ba ro ara rẹ̀ pe on jẹ woli, tabi 
on jẹ ẹniti o li ẹmí, jẹ ki nkan wọnyi ti mo kọ 
si nyin ki o ye e daju pe ofin Oluwa ni nwọn. 

38 Ṣugbọn bi ẹnikan ba jẹ òpe, ẹ jẹ ki o jẹ 
òpe. 

39 Nitorina, ará, ẹ má fi itara ṣafẹri lati Sọ— 
tẹlẹ ki ẹ má si ṣe danilẹkun lati fi ẹ̀de fẹ. 

40 Ẹ má ṣe ohun gbogbo tẹyẹtẹyẹ ati lẹsẹlẹsẹ. 

1NJẸ, ará, emi nsọ ihinrere na di 


Ji 5 mimò fun nyin ti mo ti wásu fun nyin, 
eyiti ẹnyin pẹlu ti gbà, ninu eyi ti ẹnyin si duro; 

2 Nipaṣe eyiti a fi ngbà nyin là pẹlu, bi ẹn— 
yin ba di òrọ ti mo ti wásu fun nyin mú ṣinṣin, 
bikoṣepe ẹnyin ba gbagbQ lasan. 

3 Nitoripe ṣiwaju ohun gbogbo mo fi eyiti 
emi pẹlu ti gbà le nyin lọwọ, bi Kristi ti kú 
nitori ẹ̀ṣẹ wa gẹgẹ bi iwe—mimọ ti Wi; 


I. KORINTI 14, 15 
4 Ati pe a sinkú rẹ̀, ati pe o jinde ni ijọ kẹta 
gẹgẹ bi iwe—mimQô ti wi: 

5 Ati pe o farahan Kefa, lẹhin eyini awọn 
mejila: 

lẹhin eyini o farahan awọn ará ti o jù 
ẹ̀dẹgbẹta lọ lẹkanna; apakan ti o pòju ninu wọn 
Wà titi fi di isisiyi, ṣugbọn awọn diẹ ti sùn. 

7 Lẹhin eyini o farahan Jakọbu; lẹhinna fun 
gbogbo awọn Aposteli. 

8 Ati nikẹhin gbogbo wọn o farahàn mi 
pẹlu, bi ẹni ti a bi ṣiwaju akokò rẹ̀. 

9 Nitori emi li ẹniti o kere jùlọ ninu awọn 
Aposteli, emi ẹniti kò yẹ ti a ba pẹ̀ li Aposteli, 
nitoriti mo ṣe inunibini si ijọ enia Ọlọrun. 

10 Ṣugbọn nipa ôre—ọfẹ Ọlọrun, mo ri bi 
mo ti ri: ôre—ọfẹ rẹ̀ ti a fifun mi kò si jẹ asan; 
ṣugbọn mo ṣiṣẹ lọpọlọpọ jù gbogbo wọn lọ: 
ṣugbọn kì iṣe emi, bikoṣe ôre—ọfẹ Ọlọrun ti o 
Wà pẹlu mi. 

11 Nitorina ibá ṣe emi tabi awọn ni, bẹli 
awa wasu, bẹli ẹnyin si gbagbô. 

12 Njẹ bi a ba nwasu Kristi pe o ti jinde kuro 
ninu okú, €hatiṣe ti awọn miran ninu nyin fi 
Wipe, ajinde okú kò si? 

13 Ṣugbọn bi ajinde okú kò si, njẹ Kristi kò 
jinde: 

14 Bi Kristi kò ba si jinde, njẹ asan ni iwásu 
wa, asan si ni igbagbQ6 nyin pẹlu. 

15 Pẹlupẹlu a mu wa li ẹlẹri eke fun Ọlọrun; 
nitoriti awa jẹri Ọlọrun pe o jí Kristi dide: 
ẹniti on kò jí dide, bi o ba ṣe pe awọn okú kò 
jinde? 

16 Nitoripe bi a kò bá ji awọn oku dide, njẹ 
a kò ji Kristi dide: 

17 Bi a kò ba si jí Kristi dide, asan ni igbagbo 
nyin; ẹnyin Wà ninu ẹ̀ṣẹ nyin sibẹ. 

18 Njẹ awọn pẹlu ti o sùn ninu Kristi ṣegbé. 

19 Bi o ba ṣe pe ni kìki aiye yì nikan li awa 
ni ireti ninu Kristi, awa jasi òtoṣi jùlọ ninu 
gbogbo enia. 

20 Njẹ nisisiyi Kristi ti jinde kuro ninu okú, 
o si di akọbi ninu awọn ti o sùn. 

21 Nitori igbati o ti ṣepe nipa enia ni ikú ti 
wá, nipa enia li ajinde ninu okú si ti wá pẹlu. 

22 Nitori bi gbogbo enia ti kú ninu Adamu, 
bẹ̀ni a ô si sọ gbogbo enia di aláye ninu Kristi. 

23Ṣugbọn olukuluku enia ni ipa tirẹ̀: Kristi 
akọbi; lẹhin eyini awọn ti iṣe ti Kristi ni bibọ rẹ̀. 

24 Nigbana ni opin yio de, nigbati o ba ti fi 
ijọba fun Ọlọrun ani Baba; nigbati o ba ti mu 
gbogbo aṣẹ ati gbogbo ọla ati agbara kuro. 

25 Nitori on kò le ṣaima jọba titi yio fi fi 
gbogbo awọn ọta sabẹ ẹsẹ rẹ̀. 


I. KORINTI. 15, 16 

26 Ikú ni ọtá ikẹhin ti a ô parun. 

27 Nitori o ti fi ohun gbogbo sabẹ ẹsẹ rẹ̀. 
Ṣugbọn nigbati o wipe ohun gbogbo li a fi 
sabẹ rẹ̀, o daju pe, on nikanṣoṣo li o kù, ti o fi 
ohun gbogbo si i labẹ. 

28 Nigbati a ba si fi ohun gbogbo sabẹ rẹ̀ 
tan, nigbana li a ô fi Ọmọ tikararẹ̀ pẹlu sabẹ 
ẹniti o fi ohun gbogbo sabẹ rẹ̀, ki Ọlọrun ki o 
le jasi ohun gbogbo li ohun gbogbo. 

29 Njẹ kili awọn ti a baptisi nitori okú yio ha 
ṣe, bi o ba ṣe pe awọn okú kò jinde rara? ni— 
tori kili a ha ṣe mbaptisi wọn nitori okú? 

30 Nitori kili awa si ṣe mbẹ ninu ewu ni 
Wakati gbogbo? 

31 Mo sọ nipa ayọ ti mo ni lori nyin ninu 
Kristi Jesu Oluwa wa pe, emi nkú lojojumQ. 

32 Ki a wi bi enia, bi mo ba ẹranko jà ni 
Efesu, anfáni kili o jẹ̀ fun mi? bi o ba ṣe pe 
awọn okú kò jinde, ẹ jẹ ki a ma jẹ, ẹ jẹ ki a má 
mu; ọla li awa o sá kú. 

33 Ki a má tàn nyin jẹ: ẹgbé buburu bà ìwa 
rere jẹ. 

34 Ẹ jí iji ododo, ki ẹ má si dẹṣẹ̀; nitori awọn 
ẹlomiran kò ni ìmọ Ọlọrun: mo sọ eyi ki oju 
ki o le ti nyin. 

35 Ṣugbọn ẹnikan yio wipe, Bawo li a o ha ji 
awọn okú dide? iru ara wo ni nwọn o pada si? 

36 Iwọ alaimoye, ohun ti iwọ fọnrugbin ki 
iyẹ bikoṣepe o ba kú: 

37 Ati eyiti iwọ fọnrugbin, ara ti mbò ki iwọ 
fọnrugbin, ṣugbọn irugbin lasan ni, ibá ṣe ali— 
kama, tabi irú miran. 

38 Ṣugbọn Ọlọrun fun u li ara bi o ti wù u, 
ati fun olukuluku irú ara tirẹ̀. 

38 Gbogbo ẹran—ara kì iṣe ẹran—ara kanna: 
ṣugbọn ọtọ li ẹran—ara ti enia, ẹ̀tọ li ẹran—ara 
ti ẹranko, ẹtọ ni ti ẹja, ẹtọ si ni ti ẹiyẹ. 

40 Ara ti oke ọrun mbẹ, ara ti aiye pẹlu si mbẹ: 
ṣugbọn ogo ti oke ọrun ẹtọ, ati ogo ti aiye ẹtọ. 

41 Ọtọ li ogo ti òrùn, ẹtọ li ogo ti oṣupa, òtọ 
si li ogo ti irawọ; irawọ sá yàtọ si irawọ li ogo. 

42 Gẹgẹ bẹ si li ajinde okú. A gbìn i ni idi— 
bajẹ; a si ji i dide li aidibajẹ: 

33A gbìn i li ainiyìn; a si ji i dide li ogo: a 
gbìn i li ailera, a si ji i dide li agbara: 

AA gbìn i li ara iyara; a si ji i dide li ara 
ẹmí. Bi ara iyara ba mbẹ, ara ẹmi si mbẹ. 

45 Bẹli a si kọ ọ pe, Adamu ọkunrin iṣaju, alá— 
ye ọkàn li a da a; Adamu ikẹhin ẹmí isọnidaye. 

46 Ṣugbọn eyi ti iṣe ẹlẹmí kọ tẹ̀te ṣaju, bikoṣe 
eyi ti iṣe ara iyara; lẹhinna eyi ti iṣe ẹlẹmi. 

A Ọkunrin iṣaju ti inu erupẹ̀ wá, ẹni erupẹ̀: 
ọkunrin ekeji Oluwa lati ọrun wá ni. 


834 


48 Bi ẹni erupẹ̀ ti ri, irú bẹ si ni awọn ti iṣe 
ti erupẹ̀: bi ẹni ti ọrun ti ri, irú bẹ si ni awọn 
ti iṣe ti ọrun. 

49 Bi awa si ti rù aworan ẹni erupẹ̀, bẹli 
awa ô si ru aworan ẹni ti ọrun. 

S0 Ará, njẹ eyi ni mo wipe, ara on ẹ̀jẹ kò le 
jogún ijọba Ọlọrun; bẹni idibajẹ kò le jogún 
aidibajẹ. 

51 Kiyesi i, ohun ijinlẹ ni mo sọ fun nyin; 
gbogbo wa kì yio sùn, ṣugbọn gbogbo wa li ao 
palarada, 

52 Lọgan, ni iṣẹju, nigba ipé ikẹhin: nitori 
ipẹ̀ yio dún, a o si jí awọn okú dide li aidibajẹ, 
a ô si pawalara dà. 

53 Nitoripe ara idibajẹ yi kò le ṣaigbé aidibajẹ 
WÒ, ati ara kikú yi kò le ṣaigbé ara aiku WỌ. 

54 Ṣugbọn nigbati ara idibajẹ yi ba ti gbe ai— 
dibajẹ wò, ti ara kikú yi ba si ti gbe aikú wọ bẹ̀ 
tan, nigbana ni òrọ ti a kọ yio ṣẹ pe, A gbé ikú 
mì ni iṣẹgun. 

55 Ikú, orô rẹ dà? Isà okú, iṣẹgun rẹ dà? 

56 Oròô ikú li ẹ̀ṣẹ; ati agbara ẹ̀ṣẹ li ofin. 

57Ṣugbọn ọpẹ ni fun Ọlọrun ẹniti o fi 
iṣẹgun fun wa nipa Oluwa wa Jesu Kristi. 

58 Nitorina ẹnyin ará mi olufẹ ẹ má duro 
ṣinṣin, laiyẹsẹ, ki ẹ má pò si i ni iṣẹ Oluwa 
nigbagbogbo, niwọn bi ẹnyin ti mò pe iṣẹ 
nyin kì iṣe asan ninu Oluwa. 


l Ô 1 NJẸ niti idawo fun awọn enia mimQ, 
bi mo ti fi aṣẹ fun awọn ijọ Galatia, bẹ 
gẹgẹ ni ki ẹ ṣe. 

2Li ọjọ ikini ẹ̀sẹ, ki olukuluku nyin fi sinu 
iṣura lọdọ ara rẹ̀ li apakan, gẹgẹ bi Ọlọrun ti ṣe 
rere fun u, ki o máṣe si ikojọ nigbati mo ba de. 

3 Ati nigbati mo ba de, ẹnikẹni ti ẹ ba fi iwe 
nyin yàn, awọn li emi ô rán lati mu ẹ̀bun nyin 
gòke lọ si Jerusalemu. 

4 Bi o ba si yẹ ki emi ki o lọ pẹlu, nwọn ô si 
ba mi lọ. 

5 Ṣugbọn emi o tò nyin wá, nigbati emi ba 
ti kọja lọ larin Makedonia: nitori emi ô kọja 
larin Makedonia. 

6 Boya emi ô si duro, ani, emi a si lo akoko 
otutu pẹlu nyin, ki ẹnyin ki o le sìn mi li ẹna 


7 Nitori emi kò fẹ ri nyin li ọna—ajò nisisiyi; 
nitori emi nreti ati duro lọdọ nyin nigba diẹ, 
bi Oluwa ba fẹ. 

8Ṣugbọn emi o duro ni Efesu titi di Pẹnti— 
kọsti. 

3 Nitoripe ilẹkun nla ati aitase ṣi silẹ fun 
mi, ẹ̀pọlọpọ si li awọn ọtá ti mbẹ. 


10 Njẹ bi Timoteu ba de, ẹ jẹ ki o wà lọdọ 
nyin laibẹ̀ru: nitori on nṣe iṣẹ Oluwa, bi emi 
pẹlu ti nṣe. 

1 Nitorina ki ẹnikẹni máṣe kẹgan. rẹ̀. 
Ṣugbọn ẹ sìn i jade lọna—ajò li alafia, ki on ki 
o le tò mi wá: nitoriti emi nwò òna rẹ̀ pẹlu 
awọn arakunrin. 

12 Ṣugbọn niti Apollo arakunrin wa, mo bẹ ẹ 
pupọ ki o tò nyin wá pẹlu awọn arakunrin: 
ṣugbọn kì iṣe ifẹ rẹ̀ rara lati wá nisisiyi; ṣugbọn 
on o wá nigbati o ba ni akokò ti o WÒ. 

13 Ẹ má ṣọra, ẹ duro gangan ni igbagbé, ẹ ṣe 
bi ọkunrin, ẹ jẹ alagbara. 

14 Ẹ má fi ifẹ ṣe gbogbo nkan nyin. 

15 Njẹ mo bẹ nyin, ará (ẹ sá mò ile Stefana, 
pe awọn ni akọso Akaia, ati pe, nwọn si ti fi 
ara wọn fun iṣẹ—iranṣẹ awọn enia mim€), 

16 Ki ẹnyin ki o tẹriba fun irú awọn bawọnni, 
ati fun olukuluku olubaṣiṣẹ pọ pẹlu wa ti o si 
nṣe lála. 


Ii. KORINTI 1 


17 Mo yò fun wíwa Stefana ati Fortunatu ati 
Akaiku: nitori eyi ti o ku nipa tinyin nwọn ti fi 
kún u. 

18 Nitoriti nwọn tù ẹmí mi lara ati tinyin: 
nitorina ẹ má gbà irú awọn ti o ri bẹ̀. 

19 Awọn ijọ ni Asia kí nyin. Akuila ati Pris—- 
killa kí nyin pupọ ninu Oluwa, pẹlu ìjọ ti o wà 
ni ile wọn. 

20 Gbogbo awọn arakunrin kí nyin. Ẹ fi ifẹ— 
nukonu mimé kí ara nyin. 

21 Ikíni ti emi Paulu, lati ọwé emi tikarami 
wá. 

22 Bi ẹnikẹni kò ba fẹ Jesu Kristi Oluwa, ẹ jẹ 
ki o di Anatema. Maranata. 

23 Ôre-—ọfẹ Jesu Kristi Oluwa ki o pẹlunyin. 

24 Ifẹ mi wà pẹlu gbogbo nyin ninu Kristi 
Jesu. Amin. 

A kọ Episteli ikini si awọn ara Korinti lati 

Filippi lọ, lati ọwọ Stefana, ati Fortunatu, 

ati Akaiku, ati Timoteu. 


EPISTELI KEJI PAULU APOSTELI 
SI 


AWỌN ARA KORINTI 


IPAULU Aposteli Jesu Kristi nipa ifẹ 

Ọlọrun, ati Timoteu arakunrin wa, si ijọ 
Ọlọrun ti o wà ni Korinti, pẹlu, gbogbo awọn 
enia mimé ti o wà ni gbogbo Akaia: 

2 Ôre-ọfẹ si nyin ati alafia lati ọdọ Ọlọrun 
Baba wa, ati Jesu Kristi Oluwa. 

3 Olubukún li Ọlọrun, ati Baba Jesu Kristi 
Oluwa wa, Baba iyénu, ati Ọlọrun itunu 
gbogbo; 

4 Ẹniti ntu wa ninu ni gbogbo wahalà wa, 
Tnipa itunu na ti a fi ntù awa tikarawa ninu lati 
ọdọ Ọlọrun wá, ki awa ki o le má tù awọn ti o 
wà ninu Wwahala—ki—wahala ninu. 

5 Nitoripe bi ìya Kristi ti di pipọ ninu Wa, 
gẹgẹ bẹni itunu wa di pipọ pẹlu nipa Kristi. 

6 Ṣugbọn bi a ba si npQn wa loju ni, o jasi bi 
itunu ati igbala nyin, ti nṣiṣẹ ni ifàiyarán 
awọn iya kanna ti awa pẹlu njẹ: tabi bi a ba 
ntù wa ninu, o jasi fun itunu ati igbala nyin. 

7 Ati ireti wa nipa tiyin duro ṣinṣin, awa si 
mò pe, bi ẹnyin ti jẹ alabapin ninu ìya, bẹli 
ẹnyin jẹ ninu itunu na pẹlu. 

8 Ará, awa kò sá fẹ ki ẹnyin ki o wà li aimọ 
nipa wahala wa, ti o dé bá wa ni Asia, niti pe 


a pọn wa loju gidigidi rekọja agbara wa, tobẹ 
ti ireti kò tilẹ si fun ẹmì wa m€: 

9 Ṣugbọn awa ni idahùn ikú ninu ara wa, ki 
awa ki o máṣe gbẹkẹle ara wa, bikoṣe Ọlọrun 
ti njí okú dide: 

10 Ẹniti o ti gbà wa kuro ninu ikú ti o tobi 
tobẹ̀, ti o si ngbà wa: ẹniti awa gbẹkẹ wa le pe 
yio si má gbà wa sibẹsibẹ; 

11Ẹnyin pẹlu nfi adura nyin ṣe iranlọwọ fun 
wa, pe nitori ẹ̀bun ti a fifun wa lati ọwọ òpọlọ— 
pọ enia, ki ọpọlọpọ kì o le ma dupẹ nitori wa. 

12 Nitori eyi ni iṣogo Wa, ẹ̀rí—ọkàn wa, pe, 
ni iwa—mimô ati ododo Ọlọrun, kì iṣe nipa 
ọgbén ara, bikoṣe nipa ore—ọfẹ Ọlọrun, li awa 
nhuwa li aiye, ati si nyin li òpọlọpọ. 

13 Nitoripe awa kò kọwe ohun miran si nyin 
jù eyi ti ẹnyin ka lọ, tabi ti ẹnyin ti gba pẹlu: mo 
si gbẹkẹle pe ẹnyin ô gba a titi de opin; 

14 Gẹgẹ bi ẹnyin si ti jẹwọ wa pẹlu li apa— 
kan pe, awa ni iṣogo nyìn, gẹgẹ bi ẹnyin pẹlu 
ti jẹ iṣogo wa li ọjọ Jesu Oluwa. 

15 Ati ninu igbẹkẹle yi ni mo ti ngbẹ̀ro ati tò 
nyin wá niṣájú, ki ẹnyin ki o le ni ayọ nigba— 
keji; 


Ii. KORINTI 1—3 

16 Ati lati kọja lọdọ nyin lọ si Makedonia, 
ati lati tún wá sọdọ nyin lati Makedonia, ati 
lati mu mi lati ọdọ nyin lọ si Judea. 

17 Nitorina nigbati emi ngbẹ̀ro bẹ, emi ha 
ṣiyemeji bi? tabi ohun wọnni ti mo pinnu, mo 
ha pinnu wọn gẹgẹ bi ti ara bi, pe ki o jẹ bẹni 
bẹ̀ni, ati bẹkọ, bẹkọ lọdọ mi? 

18 Ṣugbọn bi Ọlọrun ti jẹ olôtọ, ọrọ wa fun 
nyin ki iṣe bẹni ati bẹkọ. 

18 Nitoripe Jesu Kristi, Ọmọ Ọlọrun, ẹniti a 
ti wasu rẹ̀ larin nyin nipasẹ wa, ani nipasẹ 
emi ati Silfanu ati Timoteu, kì iṣe bẹni ati 
bẹ̀kọ, ṣugbọn ninu rẹ̀ ni bẹni. 

20 Nitoripe bi o ti wu ki ileri Ọlọrun pọ to, 
ninu rẹ̀ ni bẹni: ati ninu rẹ̀ pẹlu ni Amin, si 
ogo Ọlọrun nipasẹ wa. 

21 Njẹ nisisiyi, ẹniti o fi ẹsẹ wa mulẹ pẹlu 
nyin ninu Kristi, ti o si fi àmi orôro yàn wa, ni 
Ọlọrun; 

22 Ẹniti o si ti fi edidi di wa pẹlu, ti o si ti fi 
akọso eso Ẹmí si wa li ọkàn. 

23 Mo si pẹ̀ Ọlọrun ṣe ẹlẹri li ọkàn mi pe, ni— 
tori lati dá nyin si li emi kò ṣe ti wá si Korinti. 

24 Kì iṣe nitoriti awa tẹ gàbá lori igbagboô 
nyin, ṣugbọn awa jẹ oluranlọwọ ayò nyin: ni— 
tori ẹnyin duro nipa igbagb6. 


1ṢUGBỌN mo ti pinnu eyi ninu emi ti— 
karami pe, emi kì yio tun fi ibinujẹ tò 
nyin wá. 

2 Nitoripe bi emi ba mu inu nyin bajẹ, njẹ 
tali ẹniti o si nmu inu mi dún, bikoṣe ẹniti mo 
ti bà ninu jẹ? 

3 Emi si kọwe nitori eyi kanna si nyin pe, 
nigbati mo ba si de, ki emi ki o máṣe ni ibi— 
nujẹ lọdọ wọn, nitori awọn ti emi iba ma yò: 
nitoriti mo ni igbẹkẹle ninu gbogbo nyin, ni— 
tori ayò mi li ayò fun gbogbo nyin. 

4 Nitoripe ninu ọpọlọpọ Wahalà ati arodun 
ọkan mi ni mo ti fi ọpọlọpọ omije kọwe si nyin; 
kì iṣe nitori ki a le bà nyin ninu jẹ, ṣugbọn ki 
ẹnyin ki o le mò ifẹ ti mo ni si nyin lọpọlọpọ 
Tekọja. 

S Ṣugbọn bi ẹnikẹni ba ti mu ibinujẹ wá, on 
kò bà mi ni inu jẹ, bikoṣe niwọn diẹ: ki emi ki 
o máṣe di ẹru l'ẹ̀ru gbogbo nyin. 

6Ìya yi ti ọpọlọpọ ti fi jẹ iru enia bẹ, o to 
fun u. 

7? Kaka bẹ ẹ, ẹnyin iba kuku darijì i, ki ẹ si 
tù u ninu, lọnakọna ki ọpọlọpọ ibanujẹ má bá 
bò iru enia bẹ̀ mọlẹ. 

8 Nitorina mo bẹ̀ nyin, ẹ fi ifẹ nyin han daju 
si oluwarẹ̀. 


836 


9 Nitori eyi na pẹlu ni mo ti kọwe, ki emi ki o 
le mò ẹri nyin, bi ẹnyin ba ṣe eleti ọmọ li ohun 
gbogbo. 

10 Ṣugbọn ẹniti ẹnyin ba fi ohunkohun jì fun, 
emi fi jì pẹlu: nitori ohun ti emi pẹlu ba ti fi jì, 
bi mo ba ti fi ohunkohun jì, nitori tinyin ni mo 
ti fi ji niwaju Kristi. 

11 Ki Satani má ba rẹ̀ wa jẹ: nitori awa kò ṣe 
alaimò arekereke rẹ̀. 

12 Ṣugbọn nigbati mo de Troa lati wasu ihin— 
Tere Kristi, ti ilẹkun si ṣí silẹ fun mi lati ọdọ 
Oluwa wá, 

13 Emi kò ni alafia li ọkàn mi, nitoriti emi 
ko ri Titu arakunrin mi: ṣugbọn nigbati mo ti 
dagbere fun wọn, mo rekọja lọ si Makedonia. 

14 Ṣugbọn ọpẹ̀ ni fun Ọlọrun, ẹniti nyọ ayọ 
iṣẹgun lori wa nigbagbogbo ninu Kristi, ti o si 
nfi ôrùn ìmọ rẹ̀ hàn nipa wa nibigbogbo. 

15 Nitori ôrun didùn Kristi li awa jẹ fun Ọlọ— 
run, ninu awọn ti a ngbalà, ati ninu awọn ti o 
nṣegbé: 

16 Fun awọn kan, awa jẹ 6ôrun ikú si ikú, ati 
fun awọn miran ôrun iye. Tali o ha si to fun 
nkan wọnyi? 

17 Nitori awa kò dabi awọn òpọlọpọ, ti mba 
òrọ Ọlọrun jẹ̀: ṣugbọn bi nipa otitọ inu, ṣugbọn 
bi lati ọdọ Ọlọrun wá, niwaju Ọlọrun li awa 
nsòrọ ninu Kristi. 


1 AWA ha tún bẹ̀rẹ lati má yìn ara wa bi? 
tabi awa ha nfẹ iwe iyìn sọdọ nyin, tabi 
lati ọdọ nyin bi awọn ẹlomiran? 

2 Ẹnyin ni iwe wa, ti a ti kọ si wa li ọkàn, ti 
gbogbo enia ti mò, ti nwọn si ti kà: 

3 Bi a ti fi nyin hàn pe, iwe Kristi ni nyin, ti 
a nṣe iranṣẹ fun, kì iṣe eyiti a fi tadawa kọ, 
bikoṣe Ẹmí Ọlọrun alaye; kì iṣe ninu tabili 
okuta, bikoṣe ninu tabili ọkan ẹran. 

4 Irú igbẹkẹle yi li awa si ni nipa Kristi sọdọ 
Ọlọrun: 

S Kì iṣe pe awa to fun ara wa lati ṣirò ohun— 
kohun bi ẹnipe lati ọdọ awa tikarawa; ṣugbọn 
lati ọdọ Ọlọrun ni tito wa; 

6 Ẹniti o mu wa tô bi iranṣẹ majẹmu titun; 
kì iṣe ti iwe, bikoṣe ti ẹmí: nitorì iwe a ma 
pani, ṣugbọn ẹmi a má sọni di aye. 

7 Ṣugbọn bi iṣẹ—iranṣẹ ti ikú, ti a ti kọ ti a si 
ti gbẹ̀ si ara okuta, ba jẹ ologo, tobẹ ti awọn 
ọmọ Israeli kò le tẹjumọ ati wò oju Mose, ni— 
tori ogo oju rẹ̀ (ogo nkọja lọ), 

8 Yio ha ti ri ti iṣẹ-iranṣẹ ti ẹmí kì yio kuku 
jẹ ogo jù? 

9 Nitoripe bi iṣẹ—iranṣẹ idalẹbi ba jẹ ologo, 


837 


melomelo ni iṣẹ—iranṣẹ ododo yio rekọja li 
ogo. 

10 Nitori eyi ti a tilẹ ṣe logo, kò li ogo mọ 
nitori eyi, nipasẹ ogo ti o tayọ. 

11 Nitoripe bi eyi ti nkọja lọ ba li ogo, me— 
lomelo li eyi ti o duro li ogo. 

12 Njẹ nitorina bi a ti ni irú ireti bi eyi, awa 
nfi igboiya pupọ sòrọ. 

13 Kì si iṣe bi Mose, ẹniti o fi iboju bo oju 
rẹ̀, ki awọn ọmọ Israeli má ba le tẹjumọ wo 
opin eyi ti nkọja lọ. 

14 Ṣugbọn oju—inu wọn fẹ̀: nitoripe titi fi di 
oni oloni ní kika majẹmu lailai, iboju na wà 
laiká soke; iboju ti a ti mu kuro ninu Kristi. 

15 Ṣugbọn titi di oni oloni, nigbakugba ti a 
ba nkà Mose, iboju na mbẹ li ọkàn wọn. 

16 Ṣugbọn nigbati on o ba yipada si Oluwa, 
a o mu iboju na kuro. 

17 Njẹ Oluwa li Ẹmí na: nibiti Ẹmí Oluwa 
ba si wà, nibẹ̀ li omnira gbé wà. 

18 Ṣugbọn gbogbo wa nwò ogo Oluwa laisi 
iboju bi ẹnipe ninu awojiji, a si npawada si 
aworan kanna lati ogo de ogo, ani bi lati ọdọ 


Oluwa ti iṣe Ẹmí. 
4 1NITORINA bi awa ti ni iṣẹ—iranṣẹ yi, 
gẹgẹ bi a ti ri anu gbà, árẹ̀ kò mu wa; 

2Ṣugbọn awa ti kò gbogbo ohun ìkọkọ ti o 
ni itiju silẹ, awa kò rìn li ẹ̀tan, bẹli awa kò fi 
ọwọ ẹ̀tan mu ọrọ Ọlọrun; ṣugbọn nipa fifi 
otitọ hàn, awa nfi ara wa le ẹri—ọkàn oluku— 
luku enia lọwọ niwaju Ọlọrun. 

3 Ṣugbọn bi ihinrere wa ba si farasin, o fa— 
rasin fun awọn ti o nù: 

4 Ninu awọn ẹniti ọlọrun aiye yi ti sọ ọkàn 
awọn ti kò gbagbQ di afọju, ki imọlẹ ihinrere 
Kristi ti o logo, ẹniti iṣe aworan Ọlọrun, ki o 
máṣe mọlẹ ninu wọn. 

5 Nitori awa kò wásu awa tikarawa, bikoṣe 
Kristi Jesu Oluwa; awa tikarawa si jẹ ẹrú nyin 
nitori Jesu. 

6 Nitori Ọlọrun, ẹniti o wipe ki imọlẹ ki o 
mọlẹ lati inu òkunkun jade, on li o ti nmọlẹ li 
ọkàn wa, lati fun wa ni imọlẹ ìmọ ogo Ọlọrun li 
oju Jesu Kristi. 

7 Ṣugbọn awa ni iṣura yi ninu ohun ẹ̀lo 
amò, ki ọlá nla agbara na ki o le ṣe ti Ọlọrun, 
ki o má ti ọdọ wa wá. 

BA npọn wa loju niha gbogbo, ṣugbọn ara 
kò ní wa: a ndámú wa, ṣugbọn a kò sọ ireti 
nùú. 
SA nṣe inunibini si wa, ṣugbọn a kò kò wa 
silẹ; a nrẹ̀ wa silẹ, ṣugbọn a kò si pa wa run; 


Ii. KORINTI 3—5 


10 Nigbagbogbo awa nru ikú Jesu Oluwa kiri 
li ara wa, ki a le fi ìye Jesu hàn pẹlu li ara wa. 

11 Nitoripe nigbagbogbo li a nfi awa ti o wà 
layẹ̀ fun ikú nitori Jesu, ki a le fi ìye Jesu hàn 
ninu ara kikú wa pẹlu. 

12 Bẹni ikú nṣiṣẹ ninu wa, ṣugbọn ìye ninu 
nyin. 

13 Awa li ẹmí igbagbQ kanna, gẹgẹ bi a ti kọ 
ọ pe, emi gbagbé, nitorina li emi ṣe sọ: awa 
pẹlu gbagbé, nitorina li awa si ṣe nsọ; 

14 Awa mẹ̀ pe, ẹniti o jí Jesu Oluwa dide yio 
si jí wa dide pẹlu nipa Jesu, yio si mu wa wá 
iwaju rẹ̀ pẹlu nyin. 

15 Nitoripe tinyin li ohun gbogbo, ki ọpò 
ore—ọfẹ nipa awọn pipọ le mu ki ọpẹ di pipọ 
fun ogo Ọlọrun. 

16 Nitori eyi ni árẹ̀ kò ṣe mu wa; ṣugbọn bi 
ọkunrin ti ode wa ba nparun, sibẹ ọkunrin ti 
inu wa ndi titun li ojojumô. 

17 Nitori ipọnju wa ti o fẹrẹ, ti iṣe fun iṣéju 
kan, o nṣiṣẹ ogo ainipẹkun ti o pò rekọja fun wa. 

18 Niwọn bi a kò ti wò ohun ti a nri, bikoṣe 
ohun ti a kò ri: nitori ohun ti a nri ni ti igba 
isisiyi; ṣugbọn ohun ti a kò ri ni ti aiyeraiye. 


1 NITORI awa mẹ̀ pe, bi ile agQô wa ti aiye 
bá wò, awa ni ile kan lati ọdọ Ọlọrun, ile 
ti a kò fi ọwọ ké, ti aiyeraiye ninu awọn ọrun. 

2 Nitori nitotọ awa nkerora ninu eyi, awa 
si nfẹ gidigidi lati fi ile wa lati ọrun wá wọ 
Wa: 

3 Bi o ba ṣepe a ti wò wa li aṣọ, a kì yio bá 
Wa ni ìhoho. 

4 Nitori awa ti mbẹ ninu agô yi nkerora ni— 
tôtọ, ẹrù npa wa: kì iṣe nitori ti awa nfẹ ijẹ 
alaiwòṣọ, ṣugbọn ki a le wò wa li aṣọ, ki iyẹ̀ ki 
o le gbé ara kiku mì. 

5 Njẹ ẹniti o ṣe wa fun nkan yi ni Ọlọrun, 
ẹniti o si ti fi akọso Ẹmí fun wa pẹlu. 

6 Nitorina awa ni igboiya nigbagbogbo, awa 
si mò pe, nigbati awa mbẹ ni ile ninu ara, awa 
kò si lọdọ Oluwa: 

7 (Nitoripe nipa igbagboô li awa nrìn, kì iṣe 
nipa riri:) 

8Mo ni, awa ni igboiya, awa si nfẹ ki a kuku 
ti inu ara kuro, ki a si le wà ni ile lọdọ Oluwa. 

9 Nitorina awa ndù u, pe bi awa ba wà ni ile 
tabi bi a kò si, ki awa ki o le jẹ ẹni itẹwọgbà 
lọdọ rẹ̀. 

10 Nitoripe gbogbo wa kò le ṣaima fi ara hàn 
niwaju itẹ idajọ Kristi; ki olukuluku ki o le gbà 
nkan wọnni ti o ṣe ninu ara, gẹgẹ bi eyi ti o ti 
ṣe, iba ṣe rere ibá ṣe buburu. 


Ii. KORINTI 5—7 


11 Nitorina bi awa ti mò ẹ̀ru Oluwa, awa 
nyi enia li ọkàn pada; ṣugbọn a nfi wa hàn fun 
Ọlọrun; mo si gbagbé pe, a si fi wa hàn li 
ọkàn nyin pẹlu. 

12 Nitori awa kò si ni tún má yìn ara wa si 
nyin mẹ, ṣugbọn awa fi àye fun nyin lati ma 
ṣogo nitori wa, ki ẹ le ni ohun ti ẹ ô fi da wọn 
lohùn, awọn ti nṣogo lode ara kì isi iṣe li ọkàn. 

13 Nitorina bi ori wa ba bajẹ, fun Ọlọrun ni: 
tabi bi iye wa ba walẹ̀, fun nyin ni. 

14 Nitori ifẹ Kristi nrò wa; nitori awa rò 
bayi, pe bi ẹnikan ba ti kú fun gbogbo enia, 
njẹ gbogbo wọn li o ti kú: 

1S O si ti kú fun gbogbo wọn, pe ki awọn ti 
o Wà laye ki o má si ṣe wà laye fun ara wọn 
mẹ̀, bikoṣe fun ẹniti o kú nitori wọn, ti o si ti 
jinde. 

16 Nitorina lati isisiyi lọ awa kò mò ẹnikan 
nipa ti ara mé; bi awa tilẹ ti mò Kristi nipa ti 
ara, ṣugbọn nisisiyi awa kò mò ọ bẹ mú. 

17 Nitorina bi ẹnikẹni ba wà ninu Kristi, o 
di ẹda titun: ohun atijọ ti kọja lọ; kiyesi i, 
nwọn si di titun. 

18 Ohun gbogbo si ti ọdọ Ọlọrun wá, ẹniti o 
si ti ipasẹ Jesu Kristi ba wa laja sọdọ ara rẹ̀, ti 
o si ti fi iṣẹ—iranṣẹ ìlaja fun wa; 

19 Eyini ni pe, Ọlọrun wà nínu Kristi, o mba 
araiye làja sọdọ ara rẹ̀, kò si kà irekọja wọn si 
wọn lọrùn; o si ti fi òrọ ìlaja le wa lọwọ. 

20 Nitorina awa ni ikò fun Kristi, bi ẹnipe 
Ọlọrun nti ọdọ wa ṣipẹ fun nyin: awa mbẹ̀ 
nyin nipò Kristi, ẹ ba Ọlọrun laàja. 

21 Nitori o ti fi i ṣe ẹ̀ṣẹ nitori wa, ẹniti kò 
mò ẹ̀ṣẹkẹṣẹ rí; ki awa le di ododo Ọlọrun 


ninu rẹ̀. 
Ô NJẸ bi alabaṣiṣẹpọ pẹlu rẹ̀, awa mbẹ̀ 
nyin ki ẹ máṣe gbà ore—ọfẹ Ọlọrun lasan. 

2 (Nitori o wipe, emi ti gbohùn rẹ li akokò 
itẹwọgbà, ati li ọjọ igbala ni mo si ti ràn ọ 
lọwọ: kiyesi i, nisisiyi ni akokò itẹwọgbà; ki— 
yesi i, nisisiyi ni ọjọ igbala.) 

3A kò si ṣe ohun ikọsẹ li ohunkohun, ki 
iṣẹ—iranṣẹ ki o máṣe di isọrọ buburu si. 

4Ṣugbọn li ohun gbogbo awa nfi ara wa 
han bi awọn iranṣẹ Ọlọrun ninu ẹ̀pọlọpọ 
siiru, ninu ipọnju, ninu aini, ninu wahalà, 

S Nipa ìnà, ninu tubu, nipa ìrúkerudo, nipa 
ìṣẹ̀, ninu iṣọra, ninu igbawẹ; 

6 Nipa ìwa mim, nipa ìmọ, nipa ipamọra, 
nipa iṣeun, nipa Ẹmi MimQ, nipa ìfẹ aiṣẹtan, 

7 Nipa òrọ otitọ, nipa agbara Ọlọrun, nipa 
ihamọra ododo li apa ọtún ati li apa òsi, 


838 


8 Nipa ọlá ati ẹ̀gan, nipa ìhin buburu ati 
ìhin rere: bi ẹlẹtan, ṣugbọn a jasi olôtọ; 

9 Bi ẹniti a kò mò, ṣugbọn a mò wa dajuda— 
ju; bi ẹniti nkú lọ, si kiyesi i, awa wà láye; bi 
ẹniti a nnà, a kò si pa wa; 

10 Bi ẹniti o kún fun ibinujẹ, ṣugbọn awa 
nyọ nigbagbogbo; bi talakà, ṣugbọn awa nsọ 
òpọlọpọ di ọlọrọ; bi ẹniti kò ni nkan, ṣugbọn 
awa ni ohun gbogbo. 

11 Ẹnyin ara Korinti, a ti bá nyin sọ otitọ 
òrọ, ọkàn wa ṣipayá sí nyin. 

12 A kò ni nyin lara nitori wa, ṣugbọn a nni 
nyin lara nitori ifẹ—ọkàn ẹnyin tikaranyin. 

13 Njẹ fun ẹsan iru kanna (emi nsọ bi ẹnipe 
fun awọn ọmọ mi,) ki ẹnyin di kikún pẹlu. 

14Ẹ máṣe fi aidọgba dàpọ pẹlu awọn ala— 
igbagbQ: nitori ìdapọ kili ododo ni pẹlu 
aiṣododo? ìdapọ kini imọlẹ si ni pẹlu òkunkun? 

15 Irẹpò kini Kristi si ni pẹlu Beliali? tabi 
ipin wo li ẹniti o gbagbQ ni pẹlu alaigbàgbọ? 

16 Irẹpò kini tẹmpili Ọlọrun si ni pẹlu 
oriṣa? nitori ẹnyin ni tẹmpili Ọlọrun aláye; 
gẹgẹ bi Ọlọrun ti wipe, Emi ô gbé inu wọn, 
emi o si má rìn ninu wọn; emi o si jẹ Ọlọrun 
wọn, nwọn o si jẹ enia mi. 

17 Nitorina ẹ jade kuro larin wọn, ki ẹ si yà 
ara nyin si ẹtọ, li Oluwa wi, ki ẹ máṣe fi ọwọ 
kàn ohun aim€; emi o si gbà nyin. 

18 Emi o si jẹ Baba fun nyin, ẹnyin o si jẹ 
ọmọkunrin mi ati ọmọbinrin mi, li Oluwa 
Olodumare wi. 


7 1NITORINA, ẹnyin olufẹ, bi a ti ni ileri 
wọnyi, ẹ jẹ ki a wẹ̀ ara wa mQ kuro ninu 
gbogbo ẹgbin ti ara ati ti ẹmí, ki a má sọ ìwa 
mimé di pipé ni ìbẹru Ọlọrun. 

2Ẹ gbà wa tọkàntọkàn; a kò fi ibi ṣe ẹnikẹ— 
ni, a kò bà ẹnikẹni jẹ, a kò rẹ̀ ẹnikẹni jẹ. 

3 Emi kò sọ eyi lati da nyin lẹbi: nitori mo ti 
Wi ṣájú pe, ẹnyin wà li ọkàn wa ki a le jumọ 
kú, ati ki a le jumọ wà láye. 

4 Mo ni igboiya nla lati ba nyin sòrọ, iṣogo 
mi lori nyin pò, mo kun fun itunu, mo si nyò 
Tekọja ninu gbogbo ipọnju wa. 

S Nitoripe nigbati awa tilẹ de Makedonia, 
ara wa kò balẹ, ṣugbọn a nwahalà wa niha 
gbogbo; ìja mbẹ lode, ẹ̀ru mbẹ ninu. 

6 Ṣugbọn ẹniti ntù awọn onirẹlẹ ninu, ani 
Ọlọrun, o tù wa ninu nipa didé Titu; 

7Kì si iṣe nipa didé rẹ̀ nikan, ṣugbọn nipa 
itunu na pẹlu ti ẹ ti tù u ninu, nigbati o rohin 
fun wa ifẹ gbigbona nyin, ibanujẹ nyin, ati 
itara nyin fun mi; bẹni mo si tubọ yọ. 


839 


8 Nitoripe bi mo tilẹ fi iwe mu inu nyin 
bajẹ, emi kò kábámò, bi mo tilẹ ti kabamọ rí: 
nitoriti mo woye pe iwe nì mu nyin banujẹ, 
bi o tilẹ jẹ pe fun igba diẹ. 

98 Emi yò nisisiyi, kì iṣe nitoriti a mu inu 
nyin bajẹ, ṣugbọn nitoriti a mu inu nyin bajẹ 
si ironupiWada: nitoriti a mu inu nyin bajẹ bi 
ẹni ìwa—bi—Ọlọrun, ki ẹnyin ki o maṣe tipasẹ 
wa pàdanù li ohunkohun. 

10 Nitoripe ibanujẹ ẹni ìwa—bi—Ọlọrun a 
ma ṣiṣẹ ironupiwada si igbala ti kì mu abamọ 
wá: ṣugbọn ibanujẹ ti aiye a ma ṣiṣẹ ikú. 

tI Kiyesi i, nitori ohun kanna yi ti a mu 
nyin banujẹ fun bi ẹni ìwa—bi—Ọlọrun, iṣọra 
ti o mu ba nyin ti kara to, ijirẹbẹ nyin ti t6, ani 
irunu, ani ibẹru, ani ifẹ gbigbona, ani itara, 
ani igbẹsan! Ninu ohun gbogbo ẹ ti farahan 
pe ara nyin mô ninu ọran na. 

12 Nitorina, bi mo tilẹ ti kọwe si nyin, emi 
kò kọ ọ nitori ẹniti o ṣe ohun buburu na, tabi 
nitori ẹniti a fi ohun buburu na ṣe, ṣugbọn ki 
aniyan nyin nitori wa le farahan niwaju Ọlọ— 
run. 
13 Nitorina a ti fi itunu nyin tù wa ninu; ati 
ni itunu wa a yò gidigidi nitori ayò Titu, nitori 
lati ọdọ gbogbo nyin li a ti tu ẹmi rẹ̀ lara. 

14 Bi mo tilẹ ti leri ohunkohun fun u nitori 
nyin, a kò dojuti mi; ṣugbọn gẹgẹ bi awa ti sọ 
ohun gbogbo fun nyin li otitọ, gẹgẹ bẹli ori ti 
a lé niwaju Titu si jasi otitọ. 

15 Iyẹnu rẹ̀ si di pupò gidigidi si nyin, bi on 
ti nranti igbọran gbogbo nyin, bi ẹ ti fi ibẹru 
ati iwarìri tẹwọgbà a. 

16 Mo yò nitoripe li ohun gbogbo mo ni ig— 
bẹkẹle ninu nyin. 


8 1PẸLUPẸLU, ará, awa nsọ fun nyin niti 
ore—ọfẹ Ọlọrun, ti a fifun awọn ijọ Ma— 
kedonia; 

2 Bi o tijẹ pe ninu ọpọ idanwò ipọnju, òpọ— 
lọpọ ayò wọn ati ibu aini wọn di pipọ si ọrọ 
ilawọ wọn, 

3 Nitori mo jẹri pe gẹgẹ bi agbara wọn, ani 
ju agbara wọn, nwọn ṣe e lati ifẹ inu ara wọn, 

4 Nwọn nfi ẹ̀bẹ pipọ rọ wa niti ẹbun ọfẹ yi, 
ati ti idapọ ninu iṣẹ—iranṣẹ fun awọn enia 
mim: 

5 Ati eyi, ki iṣe bi awa ti rò rí, ṣugbọn nwọn 
tẹ̀tekọ fi awọn tikarawọn fun Oluwa, ati fun 
wa, nipa ifẹ Ọlọrun; 

6 Tobẹ ti awa fi gba Titu niyanju pe, bi o ti 
bẹ̀rẹ na, bẹni ki o si pari ẹbun ọfẹ yi ninu 
nyin pẹlu. 


Ii. KORINTI 7, 8 
7 Ṣugbọn bi ẹnyin ti pò li ohun gbogbo, ni 
igbagbQ, ati ọrọ, ati ìmọ, ati ninu igbiyanjú 
gbogbo, ati ni ifẹ nyin si wa, ẹ kiyesi ki ẹnyin 
ki o pò ninu ẹbun ọfẹ yi pẹlu. 

8 Kì iṣe nipa aṣẹ ni mo fi nsọ, ṣugbọn ki a le 
ri idi otitọ ifẹ nyin pẹlu, nipa igbiyanjú awọn 
ẹlomiran. 

9 Nitori ẹnyin mọ ore—ọfẹ Oluwa wa Jesu 
Kristi, pe bi on ti jẹ ọlọrò rí, ṣugbọn nitori nyin 
o di falaka, ki a le sọ nyin di ọlọrọ nipa aini rẹ̀. 

10 Ati ninu eyi ni mo fi imọran mi fun 
nyin: nitori eyi ṣanfani fun nyin, ẹnyin ti o kẹ 
bẹrẹ niwọn ọdún ti o kọja, kì iṣe lati ṣe ni— 
kan, ṣugbọn lati fẹ pẹlu. 

11 Njẹ nisisiyi ẹ pari ṣiṣe na pẹlu; bi imu— 
ra—tẹlẹ ati ṣe ti wa, bẹni ki ipari si wa lati inu 
agbara nyin: 

12 Nitori bi imura—tẹlẹ ba wà ṣaju, o jasi 
itẹwọgbà gẹgẹ bi ohun ti enia bá ni, kì iṣe 
gẹgẹ bi ohun ti kò ni. 

13 Nitori emi kò fẹ ki awọn ẹlomiran wà ni 
irọrun, ki o si jẹ ipọnju fun nyin, 

14 Ṣugbọn nipa idọgba, pe ki ọpọlọpọ ini 
nyin li akoko yi le ṣe ẹkún aini wọn, ki ọòpọ— 
lọpọ ini wọn pẹlu le ṣe ẹkún aini nyin: ki 
idọgba ki o le wà: 

15 Gẹgẹ bi a ti kọ ọ pe, Ẹniti o kú pòju, kò ni 
nkan le; ẹniti o si kò kere ju, kò ṣe alainito. 

16 Ṣugbọn ọpé ni fun Ọlọrun, ẹniti o fi itara 
aniyan kanna yi si ọkàn Titu fun nyin. 

17 Nitori on gbà òrọ iyanju nitôtọ; ṣugbọn bi 
o ti ni itara pipọ, on tikararẹ̀ tọ nyin wá fun 
ara rẹ̀. 

18 Awa ti rán arakunrin na pẹlu rẹ̀, iyìn 
ẹniti o wà ninu ihinrere yiká gbogbo ijọ. 

19 Kì si iṣe bẹ nikan, ṣugbọn ẹniti a ti yàn 
pẹlu lati ọdọ ijọ wá lati má bá wa rìn kiri ninu 
ọran ore—ọfẹ yi, ti awa nṣe iranṣẹ rẹ̀ fun ogo 
Oluwa, ati imura—tẹlẹ wa. 

20 Awa nyẹra fun eyi, ki ẹnikẹni má ba ri Wi 
si wa nitori òpọ yi ti awa pin. 

21 Awa ngbero ohun rere, kì iṣe niwaju 
Oluwa nikan, ṣugbọn niwaju enia pẹlu. 

22 Awa si ti rán arakunrin wa pẹlu wọn, 
ẹniti awa ri daju nigba pipọ pe o ni itara ninu 
ohun pipọ, ṣugbọn nisisiyi ni itara rẹ̀ tubọ pọ 
si i nipa igbẹkẹle nla ti o ni si nyin. 

23 Bi ẹnikẹni ba mbẹ̀re ẹniti Titu iṣe, ẹlẹgbẹ 
ati olubaṣiṣẹ mi ni nitori nyin: tabi awọn ara— 
kunrin wa li ẹnikẹni mbẹ̀re ni, iranṣẹ ijọ ni 
nwọn iṣe, ati ogo Kristi. 

24 Nitorina ẹ fi ẹri ifẹ nyin hàn wọn niwaju 
ijọ, ati iṣogo wa nitori nyin. 


II. KORINTI 9, 10 
1NITORI nipa ti ipinfunni fun awọn enia 
mimẹ̀, kò ni pe mo nkọwe si nyin ju bẹ lọ. 

2 Nitori mo mò imura—tẹlẹ nyin, eyiti mo fi 
yangan fun awọn ara Makedonia nitori nyin, 
pe, Akaia ti mura tan niwọn ọdún kan ti o 
kọja; itara nyin si ti rú ọpọlọpọ soke. 

3Ṣugbọn mo ti rán awọn arakunrin, ki 
iṣogo wa nitori nyin ki o máṣe jasi asan niti 
ọran yi; pe gẹgẹ bi mo ti wi, ki ẹnyin ki o le 
mura tẹlẹ: 

4Bi awọn ninu ará Makedonia ba bá mi 
wá, ti nwọn si bá nyin li aimura tẹlẹ, ki oju ki 
o máṣe tì wa (laiwipe ẹnyin,) niti igbẹkẹle yi. 

5 Nitorina ni mo ṣe rò pe o yẹ lati gbà 
awọn arakunrin niyanju, ki nwọn ki o ṣaju tò 
nyin wá, ki nwọn ki o si mura ẹ̀bun nyin silẹ, 
ti ẹ ti ṣe ileri tẹlẹ ki a le ṣe eyi na silẹ, ki o le 
jasi bi ohun ẹ̀bun, ki o má si ṣe dabi ti ojukò— 
koro. 

6Ṣugbọn eyi ni mo wipe, Ẹniti o ba fun— 
Tugbin kiun, kiun ni yio ká; ẹniti o ba si fun— 
rugbin, pupọ, pupọ ni yio ká. 

7 Ki olululuku enia ki o ṣe gẹgẹ bi o ti pinnu 
li ọkàn rẹ̀; kì iṣe àfẹ̀kùnṣe, tabi ti alaigbọdọ má 
ṣe: nitori Ọlọrun fẹ oninudidun ọlọrẹ. 

8 Ọlọrun si le mu ki gbogbo ore-ọfẹ ma bisi 
ifun nyin; ki ẹnyin, ti o ni anito ohun gbogbo 
nigbagbogbo, le má pò si i ni iṣé rere gbogbo: 

9 (Gẹgẹ bi a ti kọ ọ pe, O ti fọnka; o ti fifun 
awọn talakà: ododo rẹ̀ duro lailai. 

10 Njẹ ẹniti nfi irugbin fun afunrugbin, ati 
akara fun onjẹ, yio fi irugbin fun nyin, yio si 
sọ ọ di pipọ fun irugbin, yio si mu eso ododo 
nyin bi si i.) 

11 Ẹnyin ti a ti sọ di ọlọrọ ninu ohun gbogbo, 
fun ilawọ gbogbo ti nṣiṣẹ ọpẹ si Ọlọrun nipa 
wa. 
12 Nitori iṣẹ—iranṣẹ ìsin yi kò fi kun iwọn 
aini awọn enia mimQ nikan, ṣugbọn o tubọ pọ 
si i nipa Ọpọlọpọ ọpẹ si Ọlọrun, 

13 Lẹhin ti nwọn fi iṣẹ—isin yi dan nyin wo, 
nwọn yin Ọlọrun li ogo fun itẹriba ijẹwọ nyin 
si ihinrere Kristi, ati fun ilàwọ ìdawò nyin fun 
Wọn ati fun gbogbo enia; 

14 Nigbati awọn tikarawọn pẹlu ẹ̀bẹ nitori 
nyin nṣafẹri nyin nitori ọpọ ore—ọfẹ Ọlọrun ti 
mbẹ ninu nyin. 

15 Ọpẹ ni fun Ọlọrun nitori alailesọ ẹ̀bun rẹ̀. 

l 0 1ṢUGBỌN emi Paulu tikarami fi inu 
tut(i ati ìwa pẹlẹ Kristi bẹ̀ nyin, emi ẹni 

irẹlẹ loju nyin nigbati mo wà larin nyin, ṣugbọn 

nigbati emi kò si, mo di ẹni igboiya si nyin. 


840 


2Ṣugbọn emi bẹ̀ nyin pe ki o máṣe nigbati 
mo wà larin nyin ni mo fi igboiya han pẹlu 
igbẹkẹle ti mo rò pe mo ni igboiya si awọn 
kan, ti nrò wa si bi ẹniti nrin nipa ti ar'a. 

3 Nitoripe bi awa tilẹ nrìn ni ti ara, ṣugbọn 
awa kò jagun nipa ti ara: 

4 (Nitori ohun ija wa kì iṣe ti ara, ṣugbọn o 
li agbara ninu Ọlọrun lati wô ibi giga palẹ;) 

5 Awa nsọ gbogbo ero kalẹ, ati gbogbo ohun 
giga ti ngbé ara rẹ̀ ga si ìmọ Ọlọrun, awa si 
ndi gbogbo ero ni igbekun wá si itẹriba fun 
Kristi; 

6 Awa si ti mura tan lati gbẹsan gbogbo 
aigbọran, nigbati igbọran nyin ba pé. 

TẸnyin si nwò nkan gẹgẹ bi nwọn ti fi ara 
hàn lode. Bi ẹnikẹni ba gbẹkẹle ara rẹ̀ pe, ti 
Kristi li on iṣe, ẹ jẹ ki on kì o si tún rò eyi ninu 
ara rẹ̀ pe, bi on ti jẹ ti Kristi, gẹgẹ bẹli awa pẹlu 
si jẹ ti Kristi. 

8 Nitori bi mo tilẹ nṣogo aṣerekọja nitori aṣẹ 
Wa, ti Oluwa ti fifun wa fun idagbasoke nyin ki 
iṣe fun ìbiṣubu nyin, oju ki yio tì mi; 

9 Ki o máṣe dabi ẹnipe emi o fi iwe—kikọ 
dẹruba nyin. 

10 Nitori nwọn wipe, iwe rẹ̀ wuwo, nwọn si 
lagbara; ṣugbọn ìrísi rẹ̀ jẹ alailera, òrọ rẹ̀ kò ni— 
lari 


11 Ki irú enia bẹ ki o ro bayi pe, irú ẹniti 
awa iṣe li ọrọ nipa iwe—kikọ nigbati awa kò 
si, irú bẹli awa o si jẹ ni iṣe pẹlu nigbati awa 
ba wà. 

12 Nitoripe awa kò daṣa ati kà ara wa m€, 
tabi ati fi ara wa wé awọn miran ninu wọn ti 
fìyìn ara wọn; ṣugbọn awọn tikarawọn jẹ ala— 
iloye nigbati nwọn nfi ara wọn diwọn ara 
wọn, ti nwọn si nfi ara wọn wé ara wọn. 

13Ṣugbọn awa kò ṣogo rekọja alà wa, ṣugbọn 
nipa álà ti Ọlọrun ti pín fun wa, ani álà kan lati 
de ọdọ nyin. 

14 Nitori awa kò nawọ wa rekọja rara, bi 
ẹnipe awa kò de ọdọ nyin: nitori awa tilẹ de 
ọdọ nyin pẹlu ninu ihinrere Kristi. 

15 Awa kò ṣogo rekọja álà wa, eyini ni lori iṣẹ 
ẹlomiran; ṣugbọn awa ni ireti pe, bi igbagbọ 
nyin ti ndagba si i, gẹgẹ bi àla wa awa o di 
gbigbega lọdọ nyin si i lọpọlọpọ, 

16 Ki a ba le wasu ihinrere ani ni ẹkún ti 
mbẹ niwaju nyin, ki a má si ṣogo ninu àlà 
ẹlomiran nipa ohun ti o wà li arọwọto. 

17 Ṣugbọn ẹniti o ba nṣogo, ki o má ṣogo 
ninu Oluwa. 

18 Nitoripe kì iṣe ẹniti nyìn ara rẹ̀ li o yanju, 
bikoṣe ẹniti Oluwa yìn. 


841 


l l 1ẸNYIN iba gbà mi diẹ ninu were 
mi: ati nitoto, ẹ gbà mi. 

2 Nitoripe emi njowú lori nyin niti owú ẹni 
ìwa—bi—Ọlọrun: nitoriti mo ti fi nyin fun ọkọ 
kan, ki emi ki o le mu nyin wá bi wundia ti o 
mọ sọdọ Kristi. 

3Ṣugbọn ẹru mba mi pe, li ohunkohun, 
gẹgẹ bi ejò ti tàn Efa jẹ nipasẹ arekereke rẹ̀, ki 
a maṣe mu ero—ọkàn nyin bajẹ kuro ninu inu 
kan ati iwa mimé nyin si Kristi. 

4 Nitori bi ẹniti mbò wá ba nwasu Jesu mi— 
ran, ti awa kò ti wasu rí, tabi bi ẹnyin ba gbà 
ẹmí miran, ti ẹnyin kò ti gbà ri, tabi ihinrere 
miran, ti ẹnyin kò ti tẹwọgbà, ẹnyin iba ṣe 
rere lati fi ara da a. 

5 Nitori mo ṣiro rẹ pe emi kò rẹ̀hin li ohun— 
kohun si awọn Aposteli gigagiga na. 

6 Ṣugbọn bi mo tilẹ jẹ òpe li ẹ̀rọ, ki iṣe ni 
ìmọ; ṣugbọn awa ti fihan dajudaju fun nyin 
larin gbogbo enia. 

7 Tabi ẹ̀ṣẹ ni mo dá ti emi nrẹ̀ ara mi silẹ ki 
a le gbé nyin ga, nitoriti mo ti wasu ihinrere 
Ọlọrun fun nyin lọfẹ? 

8 Emi ja ijọ miran li ole, mo ngbà owo ki 
emi ki o le sìn nyin. 

9 Nigbati mo si wà pẹlu nyin, ti mo si ṣe 
alaini, emi kò jẹ ẹrù fun ẹnikẹni: nitoriti ohun 
ti mo ṣe alaini awọn ara ti o ti Makedonia wá 
fi kún u; ati ninu ohun gbogbo mo ti pa ara mi 
mẹ ki emi maṣe jẹ ẹrù fun nyin, bẹli emi ô si 
má pa ara mi mọ. 

10 Bi otitọ Kristi ti mbẹ ninu mi, kò sí ẹniti o 
le da mi lẹkun iṣogo yi ni gbogbo ẹkùn Akaia. 

11 Nitori kini? nitori emi kò fẹran nyin ni 
bi? Ọlọrun mẹ̀. 

12 Ṣugbọn ohun ti mo nṣe li emi ô si ma ṣe, 
ki emi ki o le mu igberaga kuro lọwọ awọn ti 
gberaga pe ninu ohun ti nwọn nṣogeo, ki a le ri 
wọn gẹgẹ bi awa. 

13 Nitori irú awọn enia bẹ li awọn eke 
Aposteli, awọn ẹniti nṣiṣẹ ẹ̀tan, ti npa ara 
wọn dà di Aposteli Kristi. 

14 Kì si iṣe ohun iyanu; nitori Satani tika— 
rarẹ̀ npa ara rẹ̀ dà di angẹli imọlẹ. 

15 Nitorina kì iṣe ohun nla bi awọn iranṣẹ 
rẹ̀ pẹlu ba pa ara wọn dà bi awọn iranṣẹ 
ododo; igbẹhin awọn ẹniti yio ri gẹgẹ bi iṣẹ 
wọn. 

16 Mo si tún wipe, Ki ẹnikẹni ki o máṣe rò 
pe aṣiwẹ̀re ni mi; ṣugbọn bi bẹ ba ni, ẹ gbà mi 
bi aṣiwere, ki emi ki o le gbé ara mi ga diẹ. 

17 Ohun ti emi nsọ, emi kò sọ ọ nipa ti Olu— 
wa, ṣugbọn bi aṣiwẹ̀ré ninu igbẹkẹle iṣogo yi. 


li. KORINTI 11, 12 
18 Ọpọlọpọ li o sa nṣogo nipa ti ara, emi ô 
ṣogo pẹlu. 

13 Nitori ẹnyin fi inu didùn gbà awọn 
aṣiwẹ̀re, nigbati ẹnyin tikaranyin jẹ ọlẹgbọn. 

20 Nitori ẹnyin farada a bi ẹnikan ba sọ nyin 
di ond, bi ẹnikan ba jẹ nyin run, bi ẹnikan ba 
gbà lọwọ nyin, bi ẹnikan ba gbé ara rẹ̀ ga, bi 
ẹnikan ba gbá nyin loju. 

21 Emi nwi lọna ẹ̀gan, bi ẹnipe awa jẹ alaile— 
Ta. Ṣugbọn ninu ohunkohun ti ẹnikan ni igbo— 
iya (emi nsọrọ were), emi ni igboiya pẹlu. 

22 Heberu ni nwọn bi? bẹli emi. Israeli ni 
nwọn bi? bẹli emi. Irú ọmọ Abrahamu ni 
nwọn bi? bẹli emi. 

23 Iranṣẹ Kristi ni nwọn bi? (emi nsọ bi 
aṣiwẹ̀re) mo ta wọn yọ; niti lala lọpọlọpọ, niti 
paṣan mo rekọja, niti tubu nigbakugba, niti 
ikú nigbapupọ. 

24 Nigba marun ni mo gbà paṣan ogoji dín 
kan lọwọ awọn Ju. 

25 Nigba mẹta li a fi ọgọ lù mi, ẹkanṣoṣo li a 
sọ mi li okuta, ẹmẹta li ọkò rì mi, ọsán kan ati 
oru kan ni mo wà ninu ibú. 

26 Ni irin àjò nigbakugba, ninu ewu omi, 
ninu ewu awọn ọlọṣa, ninu ewu awọn ara ilu 
mi, ninu ewu awọn keferi, ninu ewu ni ilu, 
ninu ewu li aginjù, ninu ewu loju okun, ninu 
ewu larin awọn eke arakunrin; 

27 Ninu lálá ati irora, ninu iṣọra nigbakugba, 
ninu ebi ati orùngbẹ, ninu àwẹ nigbakugba, 
ninu otutù ati ìhoho. 

28 Pẹlu nkan wọnni ti o wà lode, eyi ti 
nwọjọ tì mi li ojojum6é, emi ko yé ṣe aniyan 
gbogbo ijọ. 

29 Tani iṣe alailera, ti emi kò ṣe alailera? tabi 
tali a mu kọsẹ̀, ti ara mi kò gbina? 

30 Bi emi kò le ṣaima ṣogo, emi o kuku ma 
ṣogo nipa awọn nkan ti iṣe ti ailera mi. 

31 Ọlọrun ati Baba Oluwa wa Jesu Kristi, ẹniti 
iṣe olubukún julọ lailai, mò pe emi kò ṣeke. 

32 Ni Damasku, bálẹ ti o wà labẹ ọba Areta 
fi ẹgbẹ ogun ká ilu awọn ara Damasku má, o 
nfẹ mi lati mu: 

33 Ati loju ferese ninu agbọn li a si ti Sọ mi 
kalẹ lẹhin odi, ti mo si b lọwọ rẹ̀. 


1l 2 1 EMI ko le ṣe aiṣogo bi kò tilẹ ṣe an— 
fani. Nitori emi ô Wá si iran ati iṣipa— 
ya Oluwa. 
2Emi mò ọkunrin kan ninu Kristi ni ọdún 
mẹrinla sẹhin, (yala ninu ara ni, emi kò mò; 
tabi lati ara kuro ni, emi kò mò; Ọlọrun ni o 
mọ): a gbé irú enia bẹ lọ si òrun kẹta. 


II. KORINTI 12, 13 

3 Emi si ti mò irú ọkunrin bẹ, (yala li ara 
ni, tabi lati ara kuro ni, emi kò mò: Ọlọrun 
mọ) 

4 Bi a ti gbé e lọ soke si Paradise, ti o si gbọ 
Ọrọ ti a kò le sọ, ti kò tẹ fun enia lati ma sọ. 

5 Nipa irú ẹni bẹ li emi ô ma ṣogo: ṣugbọn 
nipa ti emi tikarami emi kì yio ṣogo, bikoṣe 
ninu ailera mi. 

6 Nitoripe bi emi tilẹ nfẹ ma ṣogo, emi kì 
yio jẹ aṣiwẹ̀re; nitoripe emi ô sọ otitọ: ṣugbọn 
mo kò, ki ẹnikẹni ki o má ba fi mi pẹ̀ jù 
ohun ti o ri ti emi jẹ lọ, tabi ju eyiti o gbọ 
lẹnu mi. 

7 Ati nitori òpọlọpọ iṣipaya, ki emi ki o má 
ba gbé ara mi ga rekọja, a si ti fi ẹgún kan si 
mi lara, iranṣẹ Satani, lati pọn mi loju, ki emi 
ki o má ba gberaga rekọja. 

8 Nitori nkan yi ni mo ṣe bẹ̀ Oluwa nigba 
mẹta pe, ki o le kuro lara mi. 

9On si wi fun mi pe, Ore-ẹfẹ. mi to fun ọ: 
nitoripe a sọ agbara mi di pipé ninu ailera. 
Nitorina tayẹòtayò li emi ô kuku ma ṣogo 
ninu ailera mi, ki agbara Kristi ki o le má 
gbe inu mi. 

10 Nitorina emi ni inu didùn ninu ailera 
gbogbo, ninu ẹ̀gan gbogbo, ninu aini gbogbo, 
ninu inunibini gbogbo, ninu wahalà gbogbo 
nitori Kristi: nitori nigbati mo ba jẹ alailera, 
nigbana ni mo di alagbara. 

11 Mo di wẹ̀re nipa ṣiṣogo; ẹnyin li o mu mi 
ṣe e: nitoriti o tẹ ti ẹ ba yìn mi: nitoriti emi kò 
rẹ̀hin li ohunkohun si awọn Aposteli gigagiga 
na, bi emi kò tilẹ jamọ nkankan. 

12 Nitotọ a ti ṣe iṣẹ àmi Aposteli larin nyin 
ninu stiru gbogbo, ninu iṣẹ àmi, ati iṣẹ iyanu, 
ati iṣẹ agbara. 

13 Nitori ninu kili ohun ti ẹnyin rẹ̀hin si ijọ 
miran, bikoṣe niti pe emi tikarami ko jẹ oni— 
yọnu fun nyin? ẹ dari aṣiṣe yi ji mi. 

14 Kiyesi i, igba kẹta yi ni mo mura tan lati 
tò nyin wá; emi kì yio si jẹ oniyọnu fun nyin: 
nitoriti emi kò wá nkan nyin, bikoṣe ẹnyin 
tikaranyin: nitoriti kò té fun awọn ọmọ lati 
ma tò iṣura jọ fun awọn ôbi wọn, bikoṣe 
awọn ôbi fun awọn ọmọ wọn. 

15 Emi é si fi ayọ náwo, emi ô si ná ara mi 
fun ọkàn nyin nitôtọ; bi mo tilẹ fẹ nyin lọpọ— 
lọpọ, diẹ li a ha fẹran mi? 

16 Ṣugbọn o dara bẹ̀, ti emi kò dẹruba nyin: 
ṣugbọn bi ọlọgbọn, emi nfi ẹ̀rọ mu nyin. 

17 Emi ha rẹ̀ nyin jẹ nipa ẹnikẹni ninu 
awọn ti mo rán si nyin bi? 

18 Mo bẹ̀ Titu, mo si rán arakunrin kan pẹlu 


aa2 


rẹ̀; Titu ha rẹ̀ nyin jẹ bi? nipa ẹmí kanna kẹ 
awa rìn bi? òna kanna kẹ awa tò bi? 

193 Ẹnyin ha rò pe ni gbogbo akoko yi àwa 
nṣe àwíjàre niwaju nyin? awa nsòrọ niwaju 
Ọlọrun ninu Kristi: ṣugbọn awa nṣe ohun 
gbogbo, olufẹ ọwọn, lati mu nyin duro. 

20 Nitori ẹru mba mi pe, nigbati mo ba de, 
emi kì yio bá nyin gẹgẹ bi irú eyi ti mo fẹ, ati 
pe ẹnyin ô si ri mi gẹgẹ bi irú eyi ti ẹnyin kò 
fẹ: ki ija, owu-—jijẹ, ibinu, ipinya, isọrọ— 
ẹni-—lẹhin, ijirọsọ, igberaga, irukerudo, ki o 
má ba wà: 

21 Ati nigbati mo ba si pada de, ki Ọlọrun 
mi má ba rẹ̀ mi sílẹ loju nyin, ati ki emi ki o 
má bá sọkun nitori ọpọlọpọ awọn ti o ti ṣẹ̀ 
na, ti nwọn kò si ronupiwada ẹ̀ṣẹ ìwa—Eeri, ati 
ti àgbere, ati ti wọbia ti nwọn ti dá. 


l 3 1 EYI li o di igba kẹta ti emi ntò nyin 
wá. Li ẹnu ẹlẹri meji tabi mẹta li a o 
fi idi òrọ gbogbo mulẹ. 

2 Mo ti sọ fun nyin ṣaju, mo si nsọ fun nyin 
tẹlẹ, bi ẹnipe mo wà pẹlu nyin nigba keji, ati 
bi emi kò ti si lọdọ nyin nisisiyi, mo kọwe si 
awọn ti o ti ṣẹ̀ na, ati si gbogbo awọn ẹlomi— 
Tan, pe bi mo ba tún pada wá, emi kì yio da 
wọn si: 

3 Niwọnbi ẹnyin ti nwá àmi Kristi ti nsọrọ 
ninu mi, ẹniti ki iṣe ailera si nyin, ṣugbọn ti o 
jẹ agbara ninu nyin. 

4 Nitoripe a kàn a mọ agbelebu nipa aile— 
ra, ṣugbọn on wà laye nipa agbara Ọlọrun. 
Nitori awa pẹlu jasi alailera ninu rẹ̀, ṣugbọn 
awa ô wà laye pẹlu rẹ̀ nipa agbara Ọlọrun si 
nyin. 

SẸ ma wadi ara nyin, bi ẹnyin bá wà ninu 
igbagbẹ; ẹ má dan ara nyin wò. Tabi ẹnyin 
tikaranyin kò mò ara nyin pe Jesu Kristi wà 
ninu nyin? afi bi ẹnyin ba jẹ awọn ti a tanù. 

6 Ṣugbọn mo ni igbẹkẹle pe ẹnyin ô mò pe, 
awa kì iṣe awọn ti a tanù. 

7? Njẹ awa ngbadura si Ọlọrun, ki ẹnyin ki o 
máṣe ibikibi kan; kì iṣe nitori ki awa ki o le fi 
ara hàn bi awọn ti a mò daju, ṣugbọn ki ẹnyin 
ki o le ma ṣe eyi ti o dara, bi awa tilẹ dabi 
awọn ti a tanù. 

8 Nitori awa kò le ṣe ohun kan lodi si otitọ, 
bikoṣe fun otitọ. 

3 Nitori awa nyò, nigbati awa jẹ alailera, ti 
ẹnyin si jẹ alagbara: eyi li awa si ngbadura fun 
pẹlu, ani pipe nyin. ; 

10 Nitori idi eyi, nigbati emi kò si, mo 
kọwe nkan wọnyi pe, nigbati mo ba de, ki 


843 


emi ki o má ba lò ikannú, gẹgẹ bi aṣẹ ti Olu— 
wa ti fifun mi fun idagbasoke, kì si iṣe fun 
iparun. 

11 Li akotan, ará, odigboṣe. Ẹ jẹ pipé, ẹ tú— 
juka, ẹ jẹ oninu kan, ẹ ma wà li alafia; Ọlọrun 
ifẹ ati ti alafia yio wà pẹlu nyin. 

12 Ẹ fi ifẹnukonu mimQ kí ara nyin. 


GALATIA 


13Gbogbo awọn enia mimé kí nyin. 
14 Ore-ọfẹ Jesu Kristi Oluwa, ati ifẹ Ọlọrun, 
ati ìdapọ ti Ẹmí Mim, ki o wà pẹlu gbogbo 
A kọ Episteli keji si awọn ara Korinti lati 
Filippi lọ, ilu kan ni Makedonia, 
lati ọwọ Titu ati Luku. 


1,2 


EPISTELI TI PAULU APOSTELI 


AWỌN ARA GALATIA 


PAULU, Aposteli (ki iṣe lati ọdọ enia 

wá, tabi nipa enia, ṣugbọn nipa Jesu 
Kristi, ati Ọlọrun Baba, ẹniti o jí i dide kuro 
ninu okú), 

2 Ati gbogbo awọn arakunrin ti o wà pẹlu 
mi, si awọn ijọ Galatia: 

3 Ore-ọfẹ si nyin ati alafia lati ọdọ Ọlọrun 
Baba wá, ati Jesu Kristi Oluwa wa, 

4 Ẹniti o fi on tikalarẹ̀ fun ẹ̀ṣẹ wa, ki o le gbà 
wa kuro ninu aiye buburu isisiyi, gẹgẹ bi ifẹ 
Ọlọrun ati Baba wa: 

5 Ẹniti ogo wà fun lai ati lailai. Amin. 

6 Ẹnu yà mi nitoriti ẹ tete kuro lọdọ ẹniti o 
pẹ nyin sinu ore-ọfẹ Kristi, si ihinrere miran: 

7 Eyiti kì iṣe omiran; bi o tilẹ ṣe pe awọn 
kan wà ti nyọ nyin lẹnu, ti nwọn si nfẹ yi 
ihinrere Kristi pada. 

8Ṣugbọn bi o ṣe awa ni, tabi angẹli kan lati 
ọrun wá, li o ba wasu ihinrere miran fun nyin 
ju eyiti a ti wasu fun nyin lọ, jẹ ki o di ẹni ifibu. 

9 Bi awa ti wi ṣaju, bẹni mo si tún Wi nisi— 
siyi pe, Bi ẹnikan ba wasu ihinrere miran fun 
nyin jù eyiti ẹnyin ti gbà lọ, jẹ ki o di ẹni ifibu. 

10 Njẹ nisisiyi enia ni emi nyi lọkàn pada 
tabi Ọlọrun? tabi enia ni emi nfẹ lati wù? ni— 
toripe bi emi ba si nwù enia, emi kì yio le ṣe 
iranṣẹ Kristi. 

11 Ṣugbọn, ará, mo fẹ ki ẹ mò pe ihinrere ti 
mo ti wasu kì iṣe nipa ti enia. 

12 Nitori kì iṣe lọwọ enia ni mo ti gbà a, bẹli 
a kò fi kẹ mi, ṣugbọn nipa ifihan Jesu Kristi. 

13 Nitori ẹnyin ti gburé ìwa—aiye mi nigba 
atijọ ninu ìsin awọn Ju, bi mo ti ṣe inunibini 
si ijọ enia Ọlọrun rekọja álà, ti mo si bà a jẹ: 

14 Mo si ta ọpọlọpọ awọn ẹlẹgbẹ mi yọ ninu 
isin awọn Ju larin awọn ara ilu mi, mo si ni ita— 
ra lọpọlọpọ si ofin atọwọdọwọ awọn baba mi. 


15 Ṣugbọn nigbati o wù Ọlọrun, ẹniti o yà 
mi sọtọ lati inu iya mi wá, ti o si pé mi nipa 
ore-ọfẹ rẹ̀, 

16 Lati fi Ọmọ rẹ̀ hàn ninu mi, ki emi le má 
wasu rẹ̀ larin awọn Keferi; lojukanna emi kò 
bá ara ati ẹ̀jẹ gbìmọ pò: 

17 Bẹni emi kò gòke lọ si Jerusalemu tọ 
awọn ti iṣe Aposteli ṣaju mi; ṣugbọn mo lọ si 
Arabia, mo si tún pada wá si Damasku. 

18 Lẹhin ọdún mẹta, nigbana ni mo gòke lọ 
si Jerusalemu lati lọ kí Peteru, mo si gbé ọdọ 
rẹ̀ ni ijọ mẹdogun. 

19 Ṣugbọn emi kò ri ẹlomiran ninu awọn 
Aposteli miran, bikoṣe Jakọbu arakunrin Oluwa. 

20 Nkan ti emi nkòwe si nyin yi, kiyesi i, 
niwaju Ọlọrun emi kò ṣeke. 

21 Lẹhin na mo si wá si ẹkùn Siria ati ti Ki— 
likia; 

22 Mo sì jẹ ẹniti a kò mò li oju fun awọn ijọ 
ti o wà ninu Kristi ni Judea: 

23 Ṣugbọn kìki nwọn ti gbé pe, Ẹniti o ti nṣe 
inunibini si wa rí, si nwasu igbagbQ na nisisi— 
yi, ti o ti mbajẹ nigbakan rí. 

24 Nwọn si nyin Ọlọrun logo nitori mi. 


1LẸHIN ọdún mẹrinla, nigbana ni mo 
tún gòke lọ si Jerusalemu pẹlu Barnaba, 
mo si mu Titu lọ pẹlu mi. 

2 Mo si gòke lọ nipa ifihan, mo si gbe ihin— 
Tere na kalẹ niwaju wọn ti mo nwasu larin 
awọn Keferi, ṣugbọn nikòkọ fun awọn ti o jẹ 
ẹni—nla, ki emi kì o má ba sáre, tabi ki o má 
ba jẹ pe mo ti sáre lasan. 

3 Ṣugbọn a kò fi agbara mu Titu ti o wà pẹlu 
mi, ẹniti iṣe ara Hellene, lati kọla: 

4 Ati nitori awọn eke arakunrin ti a yẹ mu 
wò inu wa wá, awọn ẹniti o yẹ wa iṣe amí lati 


GALATIA. 2, 3 


ri omnira wa, ti awa ni ninu Kristi Jesu, ki 
nwọn ki o le mu wa wá sinu ìde: 

S Awọn ẹniti awa kò si fi àye fun lati dari 
Wa fun Wakati kan; ki otitọ ìhinrere ki o le má 
Wà titi pẹlu nyin. 

6 Ṣugbọn niti awọn ti o dabi ẹni nla, ohun— 
kohun ti o wú ki nwọn jasi, kò jẹ nkankan fun 
mi: Ọlọrun kò ṣe ojuṣáju ẹnikẹni: ani awọn ti 
o dabi ẹni—nla, kò kẹ mi ni nkankan. 

7 Ṣugbọn kàkà bẹ̀, nigbati nwọn ri pe a ti fi 
ihinrere ti awọn alaikọla le mi lọwọ, bi a ti fi 
ihinrere ti awọn onila le Peteru lọwọ; 

8 (Nitori ẹniti o ṣiṣẹ ninu Peteru si iṣẹ Apos— 
teli ti ikọla, on kanna li o ṣiṣẹ ninu mi fun 
awọn Keferi pẹlu), 

9 Ati nigbati Jakọbu, ati Kefa, ati Johannu, 
awọn ẹniti o dabi ọwòn, woye ore-ọfẹ ti a fi— 
fun mi, nwọn si fi ọwọ ọtún ìdapọ fun emi ati 
Barnaba, pe ki awa ki o má lọ sọdọ awọn Ke— 
feri, ati awọn sọdọ awọn onila. 

10 Kìki nwọn fẹ ki a má ranti awọn talakà, 
ohun kanna gan ti mo nfi titaratitara ṣe pẹlu. 

11 Ṣugbọn nigbati Peteru wá si Antioku, mo 
ta kò o li oju ara rẹ̀, nitoriti o jẹ ẹniti a ba 
bawi. 

12 Nitoripe ki awọn kan ti o ti ọdọ Jakọbu 
wá to de, o ti mba awọn Keferi jẹun: ṣugbọn 
nigbati nwọn de, o fà sẹhin, o si yà ara rẹ̀ si 
apakan, o mbẹ̀ru awọn ti iṣe onila. 

13 Awọn Ju ti o kú si jùmọ ṣe agabagebe bẹ 
gẹgẹ pẹlu rẹ̀; tobẹ ti nwọn si fi agabagebe 
wọn fà Barnaba tikararẹ lọ. 

14 Ṣugbọn nigbati mo ri pe nwọn kò rìn 
dede gẹgẹ bi otitọ ihinrere, mo wi fun Peteru 
niwaju gbogbo wọn pe, Bi iwọ, ti iṣe Ju, ba 
nrìn gẹgẹ bi ìwa awọn Keferi, laiṣe bi awọn 
Ju, eṣe ti iwọ fi nfi agbara mu awọn Keferi lati 
má rìn bi awọn Ju? 

15 Awa ti iṣe Ju nipa ẹda, ti kì si iṣe ẹlẹṣẹ ti 
awọn Keferi, 

16 Ti a mò pe a ko da ẹnikẹni lare nipa iṣẹ 
ofin, bikoṣe nipa igbagbQ ninu Jesu Kristi, ani 
awa na gbà Jesu Kristi gbQ, ki a ba le da wa 
lare nipa igbagbọ ti Kristi, kì si iṣe nipa iṣẹ 
ofin: nitoripe nipa iṣẹ ofin kò si enia kan ti a o 
dalare. 

17 Ṣugbọn nigbati awa ba nwá òna lati ri ida— 
lare nipa Kristi, bi a ba si ri awa tikarawa li 

18 Nitoripe bi mo ba si tun gbe ohun wọnni 
ti mo ti wô palẹ ré, mo fi ara mi han bi arufin. 

18 Nitoripe nipa ofin mo ti di oku si ofin, ki 
emi ki o le wà láye si Ọlọrun. 


844 


20 A ti kàn mi mọ agbelebu pẹlu Kristi: ṣugbọn 
mo wà láye, sibẹ ki iṣe emi mẹ, ṣugbọn Kristi 
wà láye ninu mi: wiwà ti mo si wà láye ninu 
ara, mo wa láye ninu igbagbọ Ọmọ Ọlọrun, 
ẹniti o fẹ mi, ti o si fi on tikararẹ̀ fun mi. 

21 Emi kò sọ ore—ọfẹ Ọlọrun di asan: nito— 
ripe bi ododo ba ti ipa ofin wá, njẹ Kristi kú 


lasan. 

3 1ẸNYIN alaironu ara Galatia, tani ha tàn 
nyin jẹ, ki ẹnyin ki o máṣe gbà otitọ gbẹ, 

li oju ẹniti a fi Jesu Kristi hàn gbangba lárin 

nyin li ẹniti a kàn mọ agbelebu. 

2Kìki eyi ni mo fẹ mọ lọwọ nyin pe, Nipa 
iṣẹ ofin li ẹnyin gbà Ẹmí bi, tabi nipa igbọran 
igbagbQ? 

3Bayi li ẹnyin ṣe alaironu to? ẹnyin ti o ti 
bẹ̀rẹ nipa ti Ẹmí a ha ṣe nyin pé nisisiyi nipa ti 
ara? 

4 Ẹnyin ha ti jìya ọpọlọpọ nkan wọnni la— 
san? bi o tilẹ ṣepe lasan ni. 

5 Nitorina ẹniti o fun nyin li Ẹmí na, ti o si 
ṣe iṣẹ—agbara larin nyin, nipa iṣẹ ofin li o fi 
nṣe e bi, tabi nipa igbọran igbagbQ? 

6 Gẹgẹ bi Abrahamu ti gbà Ọlọrun gbé, a si 
kà a si fun u li ododo. 

7 Nitorina ki ẹnyin ki o mò pe awọn ti iṣe ti 
igbagbé, awọn na ni iṣe ọmọ Abrahamu. 

8 Bi iwe—mimQ si ti ri i tẹlẹ pe, Ọlọrun yio 
dá awọn Keferi lare nipa igbagbQ, o ti wasu 
ihinrere ṣaju fun Abrahamu, o nwipe, Ninu 
rẹ li a o bukún fun gbogbo orilẹ—ẹ̀de. 

3 Gẹgẹ bẹli awọn ti iṣe ti igbagbô jẹ ẹni ala— 
bukún-—fun pẹlu Abrahamu olododo. 

10 Nitoripe iye awọn ti mbẹ ni ipa iṣẹ ofin 
Tobẹ labẹ ẹ̀gún: nitoriti a ti kọ ọ pe, Ifibu ni 
olukuluku ẹniti kò duro ninu ohun gbogbo ti 
a kọ sinu iwe ofin lati ma ṣe wọn. 

TI Nitori o daniloju pe, a kò da ẹnikẹni lare 
niwaju Ọlọrun nipa iṣẹ ofin: nitoripe, Olodo— 
do yio yẹ̀ nipa igbagbQ. 

12 Ofin kì si iṣe ti igbagbQ: ṣugbọn Ẹniti nṣe 
wọn yio yẹ̀ nipasẹ wọn. 

13 Kristi ti rà wa pada kuro lọwọ egun ofin, 
ẹniti a fi ṣe egun fun wa: nitoriti a ti kọ ọ pe, 
Ifibu li olukuluku ẹniti a fi kẹ sori igi: 

14Ki ibukún Abrahamu ki o le wá sori 
awọn Keferi nipa Kristi Jesu; ki awa ki o le 
gbà ileri Ẹmí nipa igbagbQ. 

15 Ará, emi nsòrọ bi enia; bi o tilẹ jẹ pe 
majẹmu enia ni, ṣugbọn bi a ba ti fi idi rẹ̀ 
mulẹ, kò si ẹniti o le sọ ọ di asan, tabi ti o le fi 
kún u mẹ. 


845 


16 Njẹ fun Abrahamu ati fun irú—ọmọ rẹ̀ li a 
ti ṣe awọn ileri na. On kò wipe, Fun awọn irú 
ọmọ, bi ẹnipe ọpọlọpọ; ṣugbọn bi ẹnipe ẹkan, 
ati fun irú-ọmọ rẹ, eyiti iṣe Kristi. 

17 Eyi ni mo nwipe, majẹmu ti Ọlọrun ti fi 
idi rẹ̀ mulẹ niṣaju, ofin ti o de lẹhin ọgbọn— 
le—nirinwo ọdún kò le sọ ọ di asan, ti a ba fi 
mu ileri na di alailagbara. 

18 Nitori bi ijogun na ba ṣe ti ofin, kì iṣe ti 
ileri mẹ: ṣugbọn Ọlọrun ti fi i fun Abrahamu 
nipa ileri. 

18 Njẹ ki ha li ofin? a fi kun u nitori irekọja 
titi irú-ọmọ ti a ti ṣe ileri fun yio fi de; a si ti 
ipasẹ awọn angẹli ṣe ìlana rẹ̀ lati ọwé alarina 
kan wá. 

20 Njẹ alarina kì iṣe alarina ti ẹnikan, ṣugbọn 
ẹòkan li Ọlọrun. 

21 Nitorina ofin ha lodi si awọn ileri Ọlọrun 
bi? Ki a má ri: nitori ibaṣepe a ti fi ofin kan 
funni, ti o lagbara lati sọni di aye, nitotọ odo— 
do iba ti ti ipasẹ ofin wá. 

22 Ṣugbọn iwe—mimQ ti sé gbogbo nkan mẹ 
sabẹ ẹ̀ṣẹ, ki a le fi ileri nipa igbagbQ ninu Jesu 
Kristi fun awọn ti o gbagbQ. 

23 Ṣugbọn ki igbagbQ to de, a ti pa wa m€ 
labẹ ofin, a si sé wa mẹ de igbagbQ ti a mbọ— 
wa fihàn. 

24 Nitorina ofin ti jẹ olukọni lati mu ni wá 
sọdọ Kristi, ki a le da wa lare nipa igbagbQ. 

25 Ṣugbọn lẹhin igbati igbagbe ti de, awa kò 
si labẹ olukọni mọ. 

26 Nitoripe ọmọ Ọlọrun ni gbogbo nyin, 
nipa igbagbọ ninu Kristi Jesu. 

27 Nitoripe iye ẹnyin ti a ti baptisi sinu 
Kristi, ti gbe Kristi WỌ. 

28 Kò le si Ju tabi Hellene, ẹrú tabi omnira, 
ọkunrin tabi obinrin: nitoripe ọkan ni gbogbo 
nyin jẹ ninu Kristi Jesu. 

28 Bi ẹnyin ba si jẹ ti Kristi, njẹ ẹnyin ni 
irú-ọmọ Abrahamu, ati arole gẹgẹ bi ileri. 


1NJẸ mo wipe, niwọn igbati arole na ba 
wà li ewe, kò yàtọ ninu ohunkohun si 
ẹrú bi o tilẹ jẹ oluwa ohun gbogbo; 

2 Ṣugbọn o wà labẹ olutọju ati iriju titi fi di 
akokò ti baba ti yàn tẹlẹ. 

3Gẹgẹ bẹ si li awa, nigbati awa wà li ewe, 
awa wà li ondẹ̀ labẹ ipilẹṣẹ ẹda: 

Ṣugbọn nigbati akokò kíkun na de, 
Ọlọrun rán Ọmọ rẹ̀ jade wá, ẹniti a bi ninu 
obinrin, ti a bi labẹ ofin, 

5 Lati ra awọn ti mbẹ labẹ ofin pada, ki awa 
ki o le gbà isọdọmọ. 


GALATIA 3,4 
6 Ati nitoriti ẹnyin nṣe ọmọ, Ọlọrun si ti 
rán Ẹmí Ọmọ rẹ̀ wá sinu ọkàn nyin, ti nke pe, 
Abba, Baba. 

7 Nitorina iwọ kì iṣe ẹrú mẹ, bikoṣe ọmọ; 
ati bi iwọ ba iṣe ọmọ, njẹ iwọ di arole Ọlọrun 
nipasẹ Kristi. 

8Ṣugbọn nigbati ẹnyin kò ti mò Ọlọrun ri, 
ẹnyin ti nsìnrú fun awọn ti kì iṣe ọlọrun nipa 
ẹda. 

93 Ṣugbọn nisisiyi, nigbati ẹnyin ti mò Ọlọ— 
run tan, tabi ki a sá kuku wipe, ẹ di mimọ 
fun Ọlọrun, €ha ti ri ti ẹ fi tun yipada si alai— 
lera ati alagbe ipilẹṣẹ ẹda, labẹ eyiti ẹnyin 
tun fẹ pada wa sinru? 

10 Ẹnyin nkiyesi ọjọ, ati oṣù, ati akokò, ati 
ọdún. 

11 Ẹru nyin mba mi, ki o má ba ṣe pe lasan 
ni mo ti ṣe lálá lori nyin. 

12 Ará, mo bẹ̀ nyin, ẹ dà bi emi; nitori emi 
dà bi ẹnyin: ẹnyin kò ṣe mi ni ibi kan. 

134Ṣugbọn ẹnyin mò pe ailera ara li o jẹ ki 
nwasu ihinrere fun nyin li akọṣe. 

14 Eyiti o si jẹ idanwo fun nyin li ara mi li ẹ 
kò kẹgàn, bẹni ẹ kò si kò; ṣugbọn ẹnyin gbà 
mi bi angẹli Ọlọrun, ani bi Kristi Jesu. ) 

15 Njẹ ayọ nyin igbana ha da? nitori mo gbà 
ẹ̀ri nyin jẹ pe, iba ṣe iṣe, ẹ ba yọ oju nyin jade, 
ẹ ba si fi wọn fun mi. 

16 Njẹ mo ha di ọta nyin nitori mo sọ otitọ 
fun nyin bi? 

17 Nwọn nfi itara wá nyin, ṣugbọn ki iṣe fun 
rere; nwọn nfẹ já nyin kuro, ki ẹnyin ki o le 
má wá wọn. 

18 Ṣugbọn o dara lati ma fi itara wá ni fun 
rere nigbagbogbo, kì si iṣe nigbati mo wà pẹlu 
nyin nikan. 

193 Ẹnyin ọmọ mi kekeke, ẹnyin ti mo tún 
nrọbi titi a o fi ṣe ẹda Kristi ninu nyin. 

20 Iba wù mi lati wà lọdọ nyin nisisiyi, ki 
emi ki o si yi ohùn mi pada nitoripe mo dámu 
nitori nyin. 

21 Ẹ wi fun mi, ẹnyin ti nfẹ wà labẹ ofin, ẹ 
kò ha gbẹ ofin? 

22 Nitori a ti kọ ọ pe, Abrahamu ni ọmọ 
ọkunrin meji, ọkan lati ọdọ ẹrú—binriìn, ati 
ọkan lati ọdọ omnira—obinrin. 

23 Ṣugbọn a bi eyiti iṣe ti ẹrúbinrin nipa ti 
ara; ṣugbọn eyi ti omnira—obinrin li a bí nipa 
ileri. 

24 Nkan wọnyi jẹ apẹrẹ: nitoripe awọn 
obinrin wọnyi ni majẹmu mejeji; ọkan lati 
ori oke Sinai wá, ti a bí li oko-ẹrú, ti iṣe 
Hagari. 


GALATIA 4—6 

25 Nitori Hagari yi ni òke Sinai Arabia, ti o 
si duro fun Jerusalemu ti o wà nisisiyi, ti o si 
Wà li oko—ẹrú pẹlu awọn ọmọ rẹ̀. 

26 Ṣugbọn Jerusalemu ti oke jẹ omnira, eyiti 
iṣe iya wa. 

27 Nitori a ti kọ ọ pe, Ma yò, iwọ àgan ti kò 
bímọ: bú si ayò ki o si kigbe soke, iwọ ti kò 
rTọbi rí; nitori awọn ọmọ ẹni alahoro pò jù ti 
abilekọ lọ. 

28 Njẹ ará, ọmọ ileri li awa gẹgẹ bi Isaaki. 

28 Ṣugbọn bi eyiti a bí nipa ti ara ti ṣe inu— 
nibini nigbana si eyiti a bí nipa ti Ẹmi, bẹ̀ si ni 
nisisiyi. 

30 Ṣugbọn iwe—mimQ ha ti wi? Lé ẹrú—bin— 
rin na jade ati ọmọ rẹ̀: nitori ọmọ ẹrú—binrin kì 
yio ba ọmọ omnira—obinrin jogun pò. 

31 Nitorina, ará, awa kì iṣe ọmọ ẹrú—binrin, 


bikoṣe ti omnira—obinrin. 

5 1NITORINA ẹ duro ṣinṣin ninu omnira 
na eyi ti Kristi fi sọ wa di omnira, ki ẹ má 

si ṣe tún fi ọrùn bọ àjaga ẹrú mQ. 

2 Kiyesi i, emi Paulu li o wi fun nyin pe, bi a 
ba kọ nyin nila, Kristi ki yio li re fun nyin li 
ohunkohun. 

3Mo si tún sọ fun olukuluku enia ti a kọ ni 
ila pe, o di ajigbese lati pa gbogbo ofin mé. 

4A ti yà nyin kuro lọdọ Kristi, ẹnyin ti nfẹ 
ki a da nyin lare nipa ofin; ẹ ti ṣubu kuro ninu 
ore—ọfẹ. 

5 Nitori nipa Ẹmí awa nfi igbagbọ duro de 
ireti ododo. 

6 Nitori ninu Kristi Jesu ikọla kò jẹ ohun kan, 
tabi aikọla; ṣugbọn igbagbQ ti nṣiṣẹ nipa ifẹ. 

7 Ẹnyin ti nsáre daradara; tani ha dí nyin 
lọwọ ki ẹnyin ki o máṣe gba otitọ? 

8 Iyipada yi kò ti ọdọ ẹniti o pẹ nyin wá. 

8 Iwukara kiun ni imu gbogbo iyẹfun wu. 

10 Mo ni igbẹkẹle si nyin ninu Oluwa pe, 
ẹnyin kì yio ni ero ohun miran; ṣugbọn ẹniti 
nyọ nyin lẹnu yio rù idajọ tirẹ̀, ẹnikẹni ti o wù 
ki o jẹ. 

11 Ṣugbọn, ara, bi emi ba nwasu ikọla sibẹ, 
ehatiṣe ti a nṣe inunibini si mi sibẹ? njẹ ikọsẹ 
agbelebu ti kuro. 

12 Emi iba fẹ ki awọn ti nyọ nyin lẹnu tilẹ 
ké ara wọn kuro. 

13 Nitori a ti pẹ nyin si omnira, ará; kiki pe 
ki ẹ máṣe lò omnira nyin fun àye sipa ti ara, 
ṣugbọn ẹ ma fi ifẹ sìn ọmọnikeji nyin. 

14 Nitoripe a kò gbogbo ofin já ninu òrọ kan, 
ani ninu eyi pe; Iwọ fẹ ọmọnikeji rẹ bi ara rẹ. 

15 Ṣugbọn bi ẹnyin ba mbù ara nyin ṣán, ti ẹ 


846 


si njẹ ara nyin run, ẹ kiyesara ki ẹ máṣe pa ara 
nyin run. 

16 Njẹ mo ni, Ẹ ma rìn nipa ti Ẹmí, ẹnyin kì 
yio si mu ifẹkufẹ ti ara ṣẹ. 

12 Nitoriti ara nṣe ifẹkufẹ lodi si Ẹmí, ati 
Ẹmí lodi si ara: awọn wọnyi si lodi si ara wọn; 
ki ẹ má ba le ṣe ohun ti ẹnyin nfẹ. 

18 Ṣugbọn bi a ba nti ọwọ Ẹmí ṣamọna 
nyin, ẹnyin kò si labẹ ofin. 

19 Njẹ awọn iṣẹ ti ara farahàn, ti iṣe wọnyi; 
panṣaga, àgbere, ìwa—€érì, wòbia, 

20 Ibọriṣa, oṣòô, irira, ìja, ilara, ibinu, asọ, 
ìṣọtẹ, adamò, 

21 Arankàn, ipania, imutipara, iréde—oru, ati 
iru wọnni: awọn ohun ti mo nwi fun nyin tẹlẹ, 
gẹgẹ bi mo ti wi fun nyin tẹlẹ rí pe, awọn ti nṣe 
nkan bawọnni kì yio jogún ijọba Ọlọrun. 

22 Ṣugbọn eso ti Ẹmí ni ifẹ, ayò, alafia, ipa— 
mọra, ìwa pẹlẹ, iṣore, igbagbo, 

23Ìwa tutù, ati ikora—ẹni—nijanu: ofin kan 
kò lodi si iru wọnni. 

24 Awọn ti iṣe ti Kristi Jesu ti kàn ara mọ 
agbelebu ti on ti ifẹ ati ifẹkufẹ rẹ̀. 

25 Bi awa ba wà laye sipa ti Ẹmí, ẹ jẹ ki a si 
ma rìn nipa ti Ẹmí. 

26 Ẹ máṣe jẹ ki a má ṣogo—as$an, ki a má mu 
ọmọnikeji wa binu, ki a má ṣe ilara ọmọnikeji 
wa. 


1 ARÁ, bi a tilẹ mu enia ninu iṣubu kan, 

ki ẹnyin ti iṣe ti Ẹmí ki o mu irú ẹni bẹ 
bò sipò ni ẹmí iwa tutu; ki iwọ tikararẹ má 
kiyesara, ki a má ba dan iwọ ná wò pẹlu. 

2Ẹ ma rù ẹrù ọmọnikeji nyin, ki ẹ si fi bẹ 
mu ofin Kristi ṣẹ. 

3 Nitori bi enia kan ba nrò ara rẹ̀ si ẹnikan, 
nigbati kò jẹ nkan, o ntàn ara rẹ̀ jẹ. 

4 Ṣugbọn ki olukuluku ki o yẹ iṣẹ ara rẹ̀ WÒ, 
nigbana ni yio si ni ohun iṣogo nipa ti ara rẹ̀ 
nikan, kì yio si ṣe nipa ti ọmọnikeji rẹ̀. 

5 Nitori olukuluku ni yio rù ẹrù ti ara rẹ̀. 

6 Ṣugbọn ki ẹniti a nké ninu òrọ na má pese 
ohun rere gbogbo fun ẹniti nkọni. 

7 Ki a máṣe tàn nyin jẹ; a kò le gàn Ọlọrun: 
nitori ohunkohun ti enia ba funrugbin, on ni 
yio si ká. 

8 Nitori ẹniti o ba nfunrugbin sipa ti ara rẹ̀, 
nipa ti ara ni yio ká idibajẹ; ṣugbọn ẹniti o ba 
nfunrugbin sipa ti Ẹmí, nipa ti Ẹmí ni yio ká 
ìye ainipẹkun. 

SẸ má si jẹ ki agara da wa ni rere iṣe: nitori 
awa ô ká nigbati akokò ba de, bi a kò bá ṣe árẹ̀. 

10 Njẹ bi a ti nri akoko, ẹ jẹ ki a má ṣore fun 


847 


gbogbo enia, ati papa fun awọn ti iṣe ara ile 
igbagbQ. 

11Ẹ wò bi mo ti fi ọwọ ara mi kọwe gà— 
dàgbà—gàdàgbà si nyin. 

12 Iye awọn ti nfẹ ṣe aṣehan li ara, nwọn 
nrò nyin lati kọla; kiki nitoripe ki a ma ba ṣe 
inunibini si wọn nitori agbelebu Kristi. 

13 Nitori awọn ti a kọ nilà pápá kò pa ofin 
mẹ, ṣugbọn nwọn nfẹ mu nyin kọla, ki nwọn 
ki o le ma ṣogo ninu ara nyin. 

14 Ṣugbọn ki a máṣe ri pe emi nṣogo, bikoṣe 
ninu agbelebu Jesu Kristi Oluwa wa, nipasẹ 


EFESU 1, 2 
ẹniti a ti kàn aiye mọ agbelebu fun mi, ati emi 
fun aiye. 

15 Nitoripe ninu Kristi Jesu ikọla kò jẹ ohun 
kan, tabi aikọla, bikoṣe ẹda titun. 

16 Iye awọn ti o si nrìn gẹgẹ bi ìwọn yi, 
alafia lori wọn ati anu, ati lori Israeli Ọlọrun. 

17 Lati isisiyi lọ, ki ẹnikẹni máṣe yọ mi lẹnu 
méẹ̀: nitori emi nrù àpá Jesu Oluwa kiri li ara 
mi. 

18 Ará, ore—ọfẹ Jesu Kristi Oluwa wa, ki o 
Wà pẹlu ẹmí nyin. Amin. 
Si awọn ara Galatia ti a kọ lati Romu wá. 


EPISTELI TI PAULU APOSTELI 


AWỌN ARA EFESU 


1PAULU, Aposteli Jesu Kristi nipa ife 

Ọlọrun, si awọn enia mime ti o wà ni 
Efesu, ati si awọn onigbagbọ ninu Kristi 
Jesu: 

2 Ore-ọfẹ si nyin, ati alafia, lati ọdọ Ọlọrun 
Baba wa ati Jesu Kristi Oluwa. 

3 Olubukún li Ọlọrun ati Baba Jesu Kristi 
Oluwa wa, ẹniti o ti fi gbogbo ibukún ẹmí 
ninu awọn ọrun bukún wa ninu Kristi: 

4 Ani gẹgẹ bi o ti yàn wa ninu rẹ̀ ṣaju ipilẹṣẹ 
aiye, ki awa ki o le jẹ mimé ati alailabùku ni— 
waju rẹ̀ ninu ifẹ: 

5 Ẹniti o ti yàn wa tẹlẹ si isọdọmọ nipa Jesu 
Kristi fun ara rẹ̀, gẹgẹ bi ìdunnúú ifẹ rẹ̀: 

6 Fun iyin ogo ore-ọfẹ rẹ̀, eyiti o dà lù wa 
ninu Ayanfẹ nì: 

7 Ninu ẹniti awa ni irapada wa nipa ẹjẹ rẹ̀, 
idariji ẹ̀ṣẹ wa, gẹgẹ bi ọrò ore—ọfẹ rẹ̀; 

8 Eyiti o sọ di pupọ fun wa ninu gbogbo 
ọgbọn ati oye, 

9 Ẹniti o ti sọ ohun ijinlẹ ifẹ rẹ̀ di mimò fun 
wa, gẹgẹ bi idunnú rẹ̀, eyiti o ti pinnu ninu rẹ̀, 

10 Fun iṣẹ iriju ti kikun akoko na, ki o le ko 
ohun gbogbo jọ ninu Kristi, iba ṣe eyiti mbẹ 
ninu awọn ọrun, tabi eyiti mbẹ li aiye, ani 
ninu rẹ̀: 

11 Ninu ẹniti a fi wa ṣe ini rẹ̀ pẹlu, awa ti a 
ti yan tẹlẹ, gẹgẹ bi ipinnu ẹniti nṣiṣẹ ohun 
gbogbo gẹgẹ bi ìmọ ifẹ rẹ̀: 

12 Ki awa ki o le jẹ fun iyin ogo rẹ̀, awa ti a 
ti ni ireti ṣaju ninu Kristi; 

13 Ninu ẹniti, ẹnyin pẹlu, nigbati ẹnyin ti 
gbọ ọrọ otitọ nì, ihinrere igbala nyin, ninu 


ẹniti nigbati ẹnyin ti gbagbọ pẹlu, a fi Ẹmi 
Mimẹ ileri nì ṣe edidi nyin, 

14 Eyiti iṣe ẹri ini wa, fun irapada ohun ini 
Ọlọrun si iyìn ogo rẹ̀. 

15 Nitori eyi, emi pẹlu, nigbati mo ti gburé 
igbagbọ ti mbẹ larin nyin ninu Jesu Oluwa, ati 
ifẹ nyin si gbogbo awọn enia mimQ, 

16 Emi kò si simi lati má dupẹ nitori nyin, 
ati lati má darukọ nyin ninu adura mi; 

17 Pe ki Ọlọrun Jesu Kristi Oluwa wa, Baba 
ogo, le fun nyin li Ẹmi nipa ti ọgbỌn ati ti ifi— 
han ninu ìmọ rẹ̀: 

18 Ki oju ọkàn nyin le mọlẹ; ki ẹnyin ki o le 
mọ ohun ti ireti ìpe rẹ̀ jẹ, ati ohun ti ọrò ogo 
ini rẹ̀ ninu awọn enia mimọ jẹ, 

13 Ati agbara rẹ̀ ti o tobi julọ si awa ti o 
gbagbé, gẹgẹ bi iṣẹ agbara rẹ̀, 

20 Eyiti o ti ṣiṣẹ ninu Kristi, nigbati o ti jí 
dide kuro ninu okú, ti o si fi ijoko li ọwẹ ọtún 
ninu awọn ọrun, 

21 Ga ju gbogbo ijọba ati ọla, ati agbara, ati 
oyẹ̀, ati gbogbo orukọ ti a ndá, ki iṣe li aiye yi 
nikan, ṣugbọn li eyiti mbò pẹlu. 

22 O si ti fi ohun gbogbo sabẹ ẹsẹ rẹ̀, o si ti 
fi i ṣe ori lori ohun gbogbo fun ijọ, 

23 Eyiti iṣe ara rẹ̀, ẹkún ẹniti o kún ohun 


gbogbo ninu ohun gbogbo. 


1ẸNYIN li a si ti sọ di àye, nigbati ẹnyin 
ti kú nitori irekọja ati ẹ̀ṣẹ nyin, 
2 Ninu eyiti ẹnyin ti nrin rí gẹgẹ bi ipa ti 
aiye yi, gẹgẹ bi alaṣẹ agbara oju ọrun, ẹmí ti 
nṣiṣẹ nisisiyi ninu awọn ọmọ alaigbọran: 


EFESU 2, 3 

3Ninu awọn ẹniti gbogbo wa pẹlu ti wà rí 
ninu ifẹkufẹ ara wa, a nmu ifẹ ara ati ti inu ṣẹ; 
ati nipa ẹda awa si ti jẹ ọmọ ibinu, gẹgẹ bi 
awọn iyoku pẹlu. 

4 Ṣugbọn Ọlọrun, ẹniti iṣe ọlọrò li ánu, ni— 
tori ifẹ nla rẹ̀ ti o fi fẹ wa, 

5 Nigbati awa tilẹ ti kú nitori irekọja wa, o 
sọ Wa di aye pẹlu Kristi (ore—ọfẹ li a ti fi gba 
nyin là). 

BO si ti ji wa dide pẹlu rẹ̀, o si ti mu wa wa 
joko pẹlu rẹ̀ ninu awọn ọrun ninu Kristi Jesu: 

7 Pe ni gbogbo ìgba ti mbọ ki o ba le fi ọrò 
ore—ọfẹ rẹ̀ ti o pọ rekọja han ninu iṣeun rẹ̀ si 
wa ninu Kristi Jesu. 

8 Nitori ore-ọfẹ. li a ti fi gbà nyin là nipa 
igbagbQ; ati eyini kì iṣe ti ẹnyin tikaranyin: 
ẹ̀bun Ọlọrun ni: 

9 Kì iṣe nipa iṣẹ, ki ẹnikẹni má bá ṣogo. 

10 Nitori awa ni iṣẹ ọwò rẹ̀ ti a ti dá ninu 
Kristi Jesu fun iṣẹ rere, ti Ọlọrun ti pẹ̀se tẹlẹ, 
ki awa ki o le má rìn ninu wọn. 

11 Nitorina ẹ ranti pe, nigba atijọ ri, ẹnyin ti 
ẹ ti jẹ Keferi nipa ti ara, ti awọn ti a npẹ̀ ni 
Akọla ti a fi ọwọ ṣe li ara npẹ̀ li Alaikọla, 

12 Pe li akokò na ẹnyin wà laini Kristi, ẹ jẹ 
ajeji si anfani awọn ọlọtọ Israeli, ati alejo si 
awọn majẹmu ileri nì, laini ireti, ati laini Ọlọ— 
run li aiye: 

13 Ṣugbọn nisisiyi ninu Kristi Jesu ẹnyin ti o 
ti jìna réré nigba atijọ rí li a mu sunmọ tosi, 
nipa ẹ̀jẹ Kristi. 

14 Nitori on ni alafia wa, ẹniti o ti ṣe me— 
jeji li kan, ti o si ti wô ogiri ìkélé nì ti mbẹ 
lárin; 

15 O si ti fi opin si ọta nì ninu ara rẹ̀, ani si 
ofin aṣẹ wọnni ti mbẹ ninu ilana; ki o le fi 
awọn mejeji dá ẹni titun kan ninu ara rẹ̀, ki o 
si ṣe ilaja, 

16 Ati ki o le mu awọn mejeji ba Ọlọrun làja 
ninu ara kan nipa agbelebu; o si ti pa iṣọta na 
kú nipa rẹ̀: 

1?O si ti wá, o si ti wasu alafia fun ẹnyin ti 
o jìna réré, ati fun awọn ti o sunmọ tosi: 

18 Nitori nipa rẹ̀ li awa mejeji ti ni ọna nipa 
Ẹmí kan sọdọ Baba. 

19 Njẹ nitorina ẹnyin kì iṣe alejò ati atipo 
mẹ, ṣugbọn àjumọ jẹ ọlòtọ pẹlu awọn enia 
mim, ati awọn ará ile Ọlọrun; 

20 A si ngbé nyin rò lori ipilẹ awọn aposteli, 
ati awọn woli, Jesu Kristi tikararẹ̀ jẹ pàtaki 
okuta igun ile; 

21 Ninu ẹniti gbogbo ile na, ti a nkọ ṣọkan 
pọ, ndagbà soke ni tẹmpili mim ninu Oluwa: 


848 


22 Ninu ẹniti a ngbé nyin rô pọ pẹlu fun 
ibujoko Ọlọrun ninu Ẹmí. 


1NITORI eyina, emi Paulu, ondẹ̀ Jesu 
Kristi nitori ẹnyin Keferi, 

2 Bi ẹnyin ba ti gbọ ti iṣẹ iriju ore-ọfẹ Ọlọ— 
run, ti a fifun mi fun nyin: 

3 Bi o ti ṣepe nipa ifihan li o ti fi ohun ijinlẹ 
nì hàn fun mi, (gẹgẹ bi mo ti kọ ṣaju li ọrọ diẹ, 

4 Nigbati ẹnyin ba kà a, nipa eyi ti ẹnyin é fi 
le mọ oye mi ninu ijinlẹ Kristi,) 

5 Eyiti a kò ti fihàn awọn ọmọ enia rí ni iran— 
diran miran, bi a ti fi wọn hàn nisisiyi fun awọn 
aposteli rẹ̀ mimọ ati awọn woli nipa Ẹmí; 

6 Pe, awọn Keferi jẹ àjumọjogun ati ẹya—ara 
kanna, ati alabapin ileri ninu Kristi Jesu nipa 
ihinrere: 

7 Iranṣẹ eyiti a fi mi ṣe gẹgẹ bi ẹ̀bun ore-ọfẹ 
Ọlọrun ti a fifun mi, gẹgẹ bi iṣẹ agbara rẹ̀. 

8 Fun emi ti o kere ju ẹniti o kere julọ ninu 
gbogbo awọn enia mimé, li a fi ore—ọfẹ yi fun, 
lati wasu awamáridi ọrò Kristi fun awọn Ke-— 
feri; 

9 Ati lati mu ki gbogbo enia ri kini iṣẹ—iriju 
ohun ijinlẹ na jasi, eyiti a ti fi pamQ lati aiye— 
baiye ninu Ọlọrun, ẹniti o dá ohun gbogbo 
nipa Jesu Kristi: 

10 Ki a ba le fi ọpọlọpọ onirúiru ọgbọn Ọlọ— 
run hàn nisisiyi fun awọn ijoye ati awọn 
alagbara ninu awọn ọrun, nipasẹ ijọ, 

11 Gẹgẹ bi ipinnu ataiyebaiye ti o ti pinnu 
ninu Kristi Jesu Oluwa wa: 

12 Ninu ẹniti awa ni igboiya, ati ọna pẹlu 
igbẹkẹle nipa igbagbQ wa ninu rẹ̀. 

13 Nitorina mo bẹ̀ nyin ki árẹ̀ ki o máṣe mu 
nyin ni gbogbo wahalà mi nitori nyin, ti iṣe 
ogo nyin. 

14 Nitori idi eyi ni mo ṣe nfi ekun mi kunlẹ 
fun Baba Oluwa wa Jesu Kristi, 

15 Orukọ ẹniti a fi npẹ̀ gbogbo idile ti mbẹ li 
ọrun ati li aiye, 

16 Ki on ki o le fifun nyin, gẹgẹ bi ọrò ogo 
rẹ̀, ki a le fi agbara rẹ̀ mú nyin li okun nipa 
Ẹmi rẹ̀ niti ẹni inu; 

17Ki Kristi ki o le má gbé inu ọkàn nyin 
nipa igbagbọ; pe bi ẹ ti nfi gbongbo mulẹ, ti ẹ 
si nfi ẹsẹ mulẹ ninu ifẹ, 

18 Ki ẹnyin ki o le li agbara lati mò pẹlu 
gbogbo awọn enia mimQ, kini ìbú, ati gigùn, 
ati jijìn, ati giga na jẹ, 

19 Ati lati mọ ifẹ Kristi ti o ta ìmọ yọ, ki a le 
fi gbogbo ẹ̀kún Ọlọrun kun nyin. 

20 Njẹ ẹniti o le ṣe lọpọlọpọ jù gbogbo eyiti 


849 


a mbẹ̀re tabi ti a nrò lọ, gẹgẹ bi agbara ti nṣiṣẹ 
ninu wa, 

21 On ni ki a má fi ogo fun ninu ijọ ati ninu 
Kristi Jesu titi irandiran gbogbo, aiye ainipẹ— 


4 1 NITORINA emi ondẹ̀ ninu Oluwa, mbẹ̀ 
nyin pe, ki ẹnyin ki o ma rìn bi o ti yẹ fun 
ìpe na ti a fi pẹ nyin, 

2 Pẹlu irẹlẹ gbogbo ati inu tutù, pẹlu ipa— 
mọra, ẹ má fi ifẹ farada a fun ẹnikeji nyin; 

3 Ki ẹ si má lakaka lati pa iṣọkan Ẹmí mẹ ni 
ìdipọ alafia. 

4 Ara kan ni mbẹ, ati Ẹmí kan, ani bi a ti pẹ̀ 
nyin sinu ireti kan ti ipé nyin; 

5 Oluwa kan, igbagbQ kan, baptismu kan, 

6 Ọlọrun kan ati Baba gbogbo, ẹniti o wà lori 
gbogbo ati nipa gbogbo ati ninu nyin gbogbo. 

7 Ṣugbọn olukuluku wa li a fi ore—ọfẹ fun 
gẹgẹ bi oṣuwọn ẹ̀bun Kristi. 

8 Nitorina o wipe, Nigbati o gòke lọ si ibi 
giga, o di igbekun ni igbekun, o si fi ẹ̀bun fun 
enia. 

9 (Njẹ niti pe o goke lọ, kili o jẹ, bikoṣepe o 
kẹ̀ sọkalẹ pẹlu lọ si iha isalẹ ilẹ? 

10 Ẹniti o ti sọkalẹ, on kanna li o si ti goke 
rekọja gbogbo awọn ọrun, ki o le kún ohun 
gbogbo.) 

11O si ti fi awọn kan funni bi aposteli; ati 
awọn miran bi woli; ati awọn miran bi efan— 
gelisti, ati awọn miran bi oluṣọ—agutan ati 
olukọni; 

12 Fun aṣepé awọn enia mim fun iṣẹ— 
iranṣẹ, fun imudagba ara Kristi: 

13 Titi gbogbo Wa yio fi de iṣọkan igbagbQ 
ati ìmọ Ọmọ Ọlọrun, titi a o fi di ọkunrin, titi 
a o fi de iwọn gigun ẹ̀kún Kristi: 

14 Ki awa ki o máṣe jẹ ewe mẹ̀, ti a nfi 
gbogbo afẹfẹ ẹ̀kẹ tì siwa tì sẹhin, ti a si fi ngbá 
kiri, nipa itanjẹ enia, nipa arekereke fun 
ọgbọnkọgbọn ati múni ṣina; 

15 Ṣugbọn ki a má sọ otitọ ni ifẹ, ki a le má 
dàgbasoke ninu rẹ̀ li ohun gbogbo, ẹniti iṣe 
ori, ani Kristi: 

16 Lati ọdọ ẹniti ara na ti a nso ṣọkan pọ, ti 
o si nfi ara mọra, nipa gbogbo orike ipese, 
(gẹgẹ bi iṣẹ olukuluku ẹya—ara ni ìwọn tirẹ̀) o 
nmu ara na bi si i fun idagbasoke on tikararẹ 
ninu ifẹ. 

17 Njẹ eyi ni mo nwi, ti mo si njẹri ninu 
Oluwa pe, lati isisiyi lọ ki ẹnyin ki o máṣe rìn 
mẹ, ani gẹgẹ bi awọn Keferi ti nrin ninu iro— 
nu asan wọn, 


EFESU 3—5 
18 Òye awọn ẹniti o ṣòkunkun, awọn ti o si 
ti di ajeji si ìwa—bi—Ọlọrun nitori aimò ti mbẹ 
ninu wọn, nitori lile ọkan wọn: 

193 Awọn ẹniti ọkàn wọn le rekọja, ti nwọn 
si ti fi ara wọn fun wọbia, lati má fi iwọra ṣiṣẹ 
ìwa—eri gbogbo. 

20 Ṣugbọn a kò fi Kristi kẹ nyin bẹ; 

21 Bi o ba ṣe pe nitotọ li ẹ ti gbohun rẹ̀, ti a si 
ti kẹ nyin ninu rẹ̀, gẹgẹ bi otitọ ti mbẹ ninu 
Jesu: 

22 Pe, niti iwa nyin atijọ, ki ẹnyin ki o bọ 
ogbologbo ọkunrin nì silẹ, eyiti o dibajẹ gẹgẹ 
bi ifẹkufẹ ẹ̀tan; 

23 Ki ẹ si di titun ni ẹmi inu nyin; 

24 Ki ẹ si gbé ọkunrin titun nì Wò, eyiti a da 
nipa ti Ọlọrun li ododo ati li iwa mim otitQ. 

25 Nitorina ẹ fi eke ṣiṣe silẹ, ki olukuluku 
nyin ki o ma ba ọmọnikeji rẹ̀ sọ otitọ, nitori 
ẹ̀ya-ara ọmọnikeji wa li awa iṣe. 

26 Ẹ binu; ẹ má si ṣe ṣẹ̀: ẹ máṣe jẹ ki 6rùn 
Wò bá ibinu nyin: 

27 Bẹni ki ẹ má ṣe fi àye fun Eṣu. 

28 Ki ẹniti njale máṣe jale mQ: ṣugbọn ki o 
kuku ma ṣe lálá, ki o má fi ọwọ rẹ̀ ṣiṣẹ ohun ti o 
dara, ki on ki o le ni lati pín fun ẹniti o ṣe alaini. 

28 Ẹ máṣe jẹ ki òrọ idibajẹ kan ti ẹnu nyin 
jade, ṣugbọn iru eyiti o dara fun ẹ̀kẹ, ki o le 
ma fi ore—ọfẹ fun awọn ti ngbọ. 

30 Ẹ má si ṣe mu Ẹmí Mimọ Ọlọrun binu, 
ẹniti a fi ṣe didi nyin dẹ̀ ọjọ idande. 

31 Gbogbo ìwa kikorò, ati ibinu, ati irunu, 
ati ariwo, ati ọrọ buburu ni ki a mu kuro lọdọ 
nyin, pẹlu gbogbo arankàn: 

32 Ẹ má ṣore fun ọmọnikeji nyin, ẹ ni iyẹnu, 
ẹ ma darijì ara nyin, gẹgẹ bi Ọlọrun ninu Kristi 


ti darijì nyin. 
5 1NITORINA ẹ ma ṣe afarawe Ọlọrun bi 
awọn ọmọ òwọn; 

2Ẹ si má rìn ni ifẹ, gẹgẹ bi Kristi pẹlu ti fẹ 
wa, ti o si fi ara rẹ̀ fun wa li ọrẹ ati ẹbọ fun 
Ọlọrun fun ôrùn didun. 

3Ṣugbọn àgbere, ati gbogbo ìwa érí, tabi 
ojukòkoro, ki a má tilẹ darukọ rẹ̀ larin nyin 
mẹ̀, bi o ti yẹ awọn enia mimQ; 

4 Ibá ṣe ìwa ẹbun, ati isọrọ Wòre, tabi iṣẹ̀fẹ, 
awọn ohun ti kò tẹ: ṣugbọn ẹ kuku má dupẹ. 

5 Nitori ẹnyin mò eyi daju pe, kò si panṣaga, 
tabi alaimé enia, tabi olojukòkoro, ti iṣe olubọ— 
Tiṣa, ti yio ni ini kan ni ijọba Kristi ati ti Ọlọrun. 

5 Ẹ máṣe jẹ ki ẹnikẹni fi ọrọ asan tàn nyin 
jẹ: nitori nipasẹ nkan wọnyi ibinu Ọlọrun 
mbò wá sori awọn ọmọ alaigbọran. 


EFESU 5, 6 


7 Nitorina ẹ máṣe jẹ alajọpin pẹlu wọn. 

8 Nitori ẹnyin ti jẹ òkunkun lẹkan, ṣugbọn 
nisisiyi, ẹnyin di imọlẹ nipa ti Oluwa: ẹ má 
rìn gẹgẹ bi awọn ọmọ imọlẹ: 

8 (Nitori eso Ẹmí wà niti iṣore gbogbo, ati 
ododo, ati otitọ;) 

I0Ẹ si má wadi ohun ti iṣe itẹwọgbà fun 
Oluwa. 

11Ẹ má si ba aileso iṣẹ òkunkun kẹgbẹ pò, 
ṣugbọn ẹ kuku má ba wọn wi. 

12 Nitori itiju tilẹ ni lati ma sọrọ nkan wọn— 
ni ti nwọn nṣe nikòkọ. 

13 Ṣugbọn ohun gbogbo ti a mba wi ni imọ— 
lẹ ifi han: nitori ohunkohun ti o ba fi nkan 
hàn, imọlẹ ni. 

14 Nitorina li o ṣe wipe, Jí, iwọ ẹniti o sùn, 
si jinde kuro ninu okú, Kristi yio si fun ọ ni 
imọlẹ. 

15 Nitorina ẹ kiyesi lati má rìn ni ìwa pipé, 
kì iṣe bi awọn alailọgbọn, ṣugbọn bi awọn 
ọlọgbọn; 

16 Ẹ má ra ìgba pada, nitori buburu li awọn 
ọjọ. 

17 Nitorina ẹ máṣe jẹ alailoye, ṣugbọn ẹ má 
moye ohun ti ifẹ Oluwa jasi. 

I8Ẹ má si ṣe mu waini li amupara, ninu 
eyiti rudurudu wà; ṣugbọn ẹ kún fun Ẹmí; 

19 Ẹ si má bá ara nyin sòrọ ninu psalmu, ati 
orin iyìn, ati orin ẹmi, ẹ ma kọrin, ki ẹ si má 
kọrin didun li ọkàn nyin si Oluwa; 

20 Ẹ má dupẹ nigbagbogbo fun ohun gbogbo 
lọwọ Ọlọrun, ani Baba, li orukọ Jesu Kristi 
Oluwa wa; 

21 Ẹ má tẹriba fun ara nyin ni ìbẹru Ọlọrun. 

22 Ẹnyin aya, ẹ má tẹriba fun awọn ọkọ 
nyin, gẹgẹ bi fun Oluwa. 

23 Nitoripe ọkọ ni iṣe ori aya, gẹgẹ bi Kristi 
ti ṣe ori ijọ enia rẹ̀: on si ni Olugbala ara. 

24 Nitorina gẹgẹ bi ijọ ti tẹriba fun Kristi, bẹ 
si ni ki awọn aya ki o má ṣe si ọkọ wọn li 
ohun gbogbo. 

25 Ẹnyin ọkọ, ẹ fẹran awọn aya nyin, gẹgẹ 
bi Kristi si ti fẹran ìjọ, ti o si fi ara rẹ̀ fun u; 

26 Ki on ki o le sọ ọ di mimQ lẹhin ti a ti fi 
ọrọ wẹ ẹ mẹ ninu agbada omi, 

?7 Ki on ki o le mu u wá sọdọ ara rẹ̀ bi ìjọ ti 
o li ogo li aini abawọn, tabi alebu kan, tabi irú 
nkan bawọnni; ṣugbọn ki o le jẹ mim ati 
alaini àbuku. 

28 Bẹli o tẹ ki awọn ọkunrin ki o ma fẹràn 
awọn aya wọn gẹgẹ bi ara awọn tikarawọn. 
Ẹniti o ba fẹran aya rẹ̀, o fẹran on tikararẹ̀. 

29 Nitori kò si ẹnikan ti o ti korira ara rẹ̀; 


bikoṣepe ki o ma bẹ ọ ki o si má ṣikẹ rẹ̀ gẹgẹ 
bi Kristi si ti nṣe si ìjọ. 

30 Nitoripe awa li ẹ̀ya—ara rẹ̀, ati ti ẹran—ara 
rẹ̀, ati ti egungun ara rẹ̀. 

31 Nitori eyi li ọkunrin yio ṣe fi baba ati iya 
rẹ̀ silẹ, on o si dàpọ m€ aya rẹ̀, awọn mejeji a 
si di ara kan. 

32 Aṣiri nla li eyi: ṣugbọn emi nsọ nipa ti 
Kristi ati ti ijọ. 

33 Ṣugbọn ki olukuluku nyin ki o fẹran aya 
rẹ̀ bẹ gẹgẹ bi on tikararẹ̀; ki aya ki o si bẹru 


ọkọ rẹ̀. 
Ô 1ẸNYIN ọmọ, ẹ má gbọ ti awọn ôbi nyin 
ninu Oluwa: nitoripe eyi li o t6. 

2 Bẹòwọ fun baba ati iya rẹ (eyi ti iṣe ofin 
ikini pẹlu ileri), 

3 Ki o le dara fun ọ, ati ki iwọ ki o le wà pẹ 
li aiye. 

4 Ati ẹnyin baba, ẹ máṣe mu awọn ọmọ 
nyin binu: ṣugbọn ẹ má tẹ wọn ninu ẹkú ati 
ikilọ Oluwa. 

5 Ẹnyin ọmọ—ọdọ, ẹ má gbọ ti awọn oluwa 
nyin nipa ti ara, pẹlu ibẹru ati iwarìri, ni otitọ 
ọkàn nyin, bi ẹnipe si Kristi; 

6Ki iṣe ti arojuṣe bi awọn ti nwù enia; 
ṣugbọn gẹgẹ bi awọn ẹrú Kristi, ẹ ma ṣe ifẹ 
Ọlọrun lati inu wá; 

TẸ ma fi inu rere sin bi si Oluwa, kì si iṣe si 
enia: 

8 Bi ẹnyin ti mọ pe ohun rere kohunrere ti 
olukuluku ba ṣe, on na ni yio si gbà pada lọdọ 
Oluwa, iba ṣe ẹrú, tabi omnira. 

9 Ati ẹnyin oluwa, ẹ má ṣe ohun kanna si 
wọn, ẹ má din ibẹru nyin kù; bi ẹnyin ti mọ 
pe Oluwa ẹnyin tikaranyin si mbẹ li ọrun; kò 
si si ojuṣáju enia lọdọ rẹ̀. 

10 Lakotan, ará mi, ẹ jẹ alagbara ninu Olu— 
wa, ati ninu agbara ipá rẹ̀. 

HẸ gbe gbogbo ihamọra Ọlọrun wò, ki 
ẹnyin ki o le kọ oju ija si arekereke Eṣu. 

12 Nitoripe kì iṣe ẹ̀jẹ ati ẹran—ara li awa 
Toba jijakadi, ṣugbọn awọn ijoye, awọn ọlọla, 
awọn alaṣẹ ibi òkunkun aiye yi, ati awọn ẹmí 
buburu ni oju ọrun. 

13 Nitorina ẹ gbe gbogbo ihamọra Ọlọrun 
wò ki ẹnyin ki o le duro tiri si ọjọ ibi, nigbati 
ẹnyin bá si ti ṣe ohun gbogbo tan, ki ẹ si duro. 

14Ẹ duro nitorina lẹhin ti ẹ ti fi amure otitọ 
di ẹgbẹ nyin, ti ẹ si ti di ìgbaiya ododo nì mọra; 

15 Ti ẹ si ti fi imura ihinrere alafia wọ ẹsẹ 
nyin ni bàta; 

16 Léke gbogbo rẹ̀, ẹ mu apata igbagbQ, nipa 


851 


eyiti ẹnyin ô le má fi paná gbogbo ọfa iná ẹni 
ibi nì. 

17 Ki ẹ si mu aṣibori igbala, ati idà Ẹmí, ti 
iṣe òrọ Ọlọrun: 

18 Pẹlu gbogbo adura ati ẹbẹ ni ki ẹ má 
gbadura nigbagbogbo ninu Ẹmí, ki ẹ si má 
ṣọra si i ninu iduroṣinṣin gbogbo, ati ẹ̀bẹ fun 
gbogbo enia mim; 

18 Ati fun mi, ki a le fi ohùn fun mi, ki emi 
ki o le má fi igboiya yà ẹnu mi, lati má fi ohun 
ijinlẹ ihinrere hàn, 

20 Nitori eyiti emi jẹ ikọ ninu ẹ̀wọn: ki emi 
ki o le má fi igboiya sòrọ ninu rẹ̀, gẹgẹ bi o ti 
tẹ fun mi lati má sọ. 


FILIPPI 1 
21 Ṣugbọn ki ẹnyin pẹlu ki o le mò bi nkan 
ti ri fun mi, bi mo ti nṣe si, Tikiku arakunrin 
olufẹ ati iranṣẹ olôtọ ninu Oluwa, yio sọ ohun 
gbogbo di mimò fun nyin: 

22 Ẹniti mo rán si nyin nitori eyi kanna, ki ẹ 
le mọ bi a ti wà, ki on ki o le tu ọkàn nyin 
ninu. 

23 Alafia fun awọn ará, ati ifẹ pẹlu igbagbọ, 
lati ọdọ Ọlọrun Baba wá, ati Oluwa Jesu 
Kristi. 

24 Ki ore-ọfẹ wà pẹlu gbogbo awọn ti o fẹ 
Oluwa wa Jesu Kristi li aiṣẹ̀tan. 

A kọ ọ lati Romu lọ si awọn 
ara Efesu lati ọwọ Tikiku. 


EPISTELI TI PAULU APOSTELI 


AWỌN ARA FILIPPI 


1PAULU ati Timoteu, awọn iranṣẹ Jesu 

Kristi, si gbogbo awọn enia mim ninu 
Kristi Jesu ti o wà ni Filippi, pẹlu awọn biṣopu 
ati awọn diakoni: 

2 Ore-ọfẹ si nyin, ati alafia, lati ọdọ Ọlọrun 
Baba wa, ati Oluwa Jesu Kristi. 

3Mo dupẹ lọwọ Ọlọrun mi fun gbogbo 
iranti nyin ti mo nṣe, 

4 Nigbagbogbo ninu gbogbo adura mi fun 
nyin li emi nfi ayò bẹ̀bẹ, 

5 Nitori ìdapọ nyin ninu ihinrere lati ọjọ 
kini wá titi fi di isisiyi. 

6 Ohun kan yi sa da mi loju, pe ẹniti o ti 
bẹ̀rẹ iṣẹ rere ninu nyin, yio ṣe aṣepe rẹ̀ titi fi 
di ọjọ Jesu Kristi: 

7 Gẹgẹ bi o ti tọ fun mi lati rò eyi fun gbogbo 
nyin, nitoriti ọkàn nyin wà lọdọ mi, niwọn bi 
o ti ṣepe gbogbo nyin ni iṣe alabapin ore—ọfẹ 
pẹlu mi ninu idẹ̀ mi ati ninu idahùn—ẹjọ mi 
ati ifẹsẹmulẹ ihinrere. 

8 Nitori Ọlọrun li ẹlẹri mi, bi mo ti nṣafẹri 
nyin to gidigidi ninu iyẹnu Jesu Kristi. 

9 Eyi si ni mo ngbadura fun pe, ki ifẹ nyin 
ki o le má pọ si i siwaju ati siwaju ninu imò ati 
imoye gbogbo. 

10 Ki ẹnyin ki o le dán ohun ti o yàtọ wò; ki 
ẹ si jasi olododo ati alaijẹ-ohun—ikọsẹ titi fi di 
ọjọ Jesu Kristi; 

11 Lẹhin igbati ẹ ti kun fun eso ododo lati 
ọdọ Jesu Kristi, fun ogo ati iyìn Ọlọrun. 


12 Njẹ emi fẹ ki ẹnyin ki o mò, ará, pe nkan 
wọnni ti o de bá mi, o kuku yọri si ilọsiwaju 
ihinrere; 

13 Tobẹ ti idẹ̀ mi gbogbo farahan ninu Kristi 
larin awọn ọmọ—ogun afin ati gbogbo awọn 
ẹlomiran; 

14 Ati pe òpọlọpọ awọn arakunrin ninu 
Oluwa, ti o ni igbẹkẹle si ìde mi nfi igboiya 
gidigidi sọrọ Ọlọrun laibẹru. 

15 Nitotọ awọn ẹlomiran tilẹ nfi ija ati ilara 
Wasu Kristi; awọn ẹlomiran si nfi inu rere ṣe e. 

16 Awọn kan nfi ìja wasu Kristi, kì iṣe pẹlu 
otọ inu, nwọn ngbéro lati fi ipọnju kún ìde mi: 

17 Awọn kan ẹwẹ si nfi ifẹ ṣe e, nitoriti 
nwọn mò pe a gbe mi dide fun idahun—ẹjọ 
ihinrere. 

18 Njẹ kini? bikoṣepe nibi gbogbo, iba ṣe 
niti àfẹ̀tànṣe tabi niti otitọ, a sa nwasu Kristi; 
emi si nyò nitorina, nitôtọ, emi ò si ma yò. 

19 Nitoriti mo mò pe eyi ni yio yọri si igbala 
fun mi lati inu adura nyin wá, ati ifikún Ẹmí 
Jesu Kristi, 

20 Gẹgẹ bi ìnàgà ati ireti mi pe ki oju ki o 
máṣe tì mi li ohunkohun, ṣugbọn pẹlu igboiya 
gbogbo, bi nigbagbogbo, bẹ nisisiyi pẹlu a o gbé 
Kristi ga lara mi, ibá ṣe nipa ìye, tabi nipa ikú. 

21 Nitori, niti emi, lati wà láye jẹ Kristi, lati 
kú jẹ ere. 

22 Ṣugbọn bi lati wà láye ninu ara ba jẹ eso 
iṣẹ mi, nigbana ohun ti emi o yàn, emi kò mọ. 


FILIPPI 1, 2 

23 Ṣugbọn emi mbẹ ni iyemeji, mo ni ifẹ lati 
lọ ati lati wà lọdọ Kristi; nitori o dara pupọ ju: 

24 Sibẹ lati wà ninu ara jẹ anfani nitori ti 
nyin. 

25 Bi eyi si ti da mi loju, mo mò pe emi ô 
duro, emi ô si má bá gbogbo nyin gbé fun ilọ— 
siwaju ati ayò nyin ninu igbagbọ; 

26 Ki iṣogo nyin ki o le di pupọ gidigidi ninu 
Jesu Kristi ninu mi nipa ipada wá mi sọdọ 
nyin. 
2? Kìki ki ẹ sá jẹ ki ìwa—aiye nyin ki o má ri 
gẹgẹ bi ihinrere Kristi: pe yala bi mo tilẹ wá 
Wò nyin, tabi bi emi kò si, ki emi ki o le má 
gburô bi ẹ ti nṣe, pe ẹnyin duro ṣinṣin ninu 
Ẹmí kan, ẹnyin jùmọ njijakadi nitori igbagbo 
ihinrere, pẹlu ọkàn kan; 

28 Ki ẹ má si jẹ ki awọn ọta dẹruba nyin li 
ohunkohun: eyiti iṣe àmi ti o daju fun iparun 
wọn, ṣugbọn ti igbala nyin, ati eyini ni lati 
ọwọ Ọlọrun wá. 

29 Nitori niti Kristi, ẹnyin li a ti yọnda fun, 
kì iṣe lati gbà a gbọ nikan, ṣugbọn lati jìya ni— 
tori rẹ̀ pẹlu: 

30 Ẹ si ni ìja kanna ti ẹnyin ti ri ninu mi, ti 
ẹnyin si gbQ nisisiyi pe o wà ninu mi. 


1NITORINA bi itunu kan ba wà ninu 
Kristi, bi iṣipẹ ifẹ kan ba si wà, bi ìdapọ ti 

Ẹmí kan ba wà, bi ìyẹnu—anu ati iṣeun ba wà, 

2Ẹ mu ayò mi kún, ki ẹnyin ki o le jẹ oninu 
kanna, ki imò nyin ki o ṣọkan, ki ẹ si ni ọkàn 
kan. 
3Ẹ máṣe fi ìja tabi ogo asan ṣe ohunkohun: 
ṣugbọn ni irẹlẹ ọkàn ki olukuluku ro awọn 
ẹlomíran si ẹniti o san ju on tikararẹ̀ lọ. 

8 Ki olukuluku nyin ki o máṣe wo ohun tirẹ̀, 
ṣugbọn olukuluku ohun ti ẹlomiran. 

5Ẹ ni ero yi ninu nyin, eyi ti o ti wà pẹlu 
ninu Kristi Jesu: 

6 Ẹniti o tilẹ jẹ aworan Ọlọrun, ti kò ka a si 
iwọra lati ba Ọlọrun dọgba: 

TṢugbọn o bọ ogo rẹ̀ silẹ, o si mu awọ 
iranṣẹ, a si ṣe e ni awòran enia. 

8 Nigbati a si ti ri i ni ìri enia, o rẹ̀ ara rẹ̀ silẹ, 
o si tẹriba titi di oju ikú, ani ikú ori agbelebu. 

3 Nitorina Ọlọrun pẹlu si ti gbé e ga gidigidi, 
o si ti fi orukọ kan fun u ti o bori gbogbo orukọ: 

10 Pe, li orukọ Jesu ni ki gbogbo ekun ki o 
má kunlẹ, awọn ẹniti mbẹ li ọrun, ati awọn 
ẹniti mbẹ ni ilẹ, ati awọn ẹniti mbẹ nisalẹ ilẹ; 

11 Ati pe ki gbogbo ahọn ki o má jẹwọ pe, 
Jesu Kristi ni Oluwa, fun ogo Ọlọrun Baba. 

12 Nitorina ẹnyin olufẹ mi, gẹgẹ bi ẹnyin ti 


852 


ngbọran nigbagbogbo, kì iṣe nigbati mo wà 
lọdọ nyin nikan, ṣugbọn papa nisisiyi ti emi kò 
si, ẹ ma ṣiṣẹ igbala nyin yọri pẹlu ìbẹru ati iwa— 


, 

13 Nitoripe Ọlọrun ni nṣiṣẹ ninu nyin, lati 
fẹ ati lati ṣiṣẹ fun ifẹ inu rere rẹ̀. 

14 Ẹ má ṣe ohun gbogbo li aisi ikùnsinu ati 
ijiyan. 

15 Ki ẹnyin ki o le jẹ alailẹgàn ati oniwa tutu, 
ọmọ Ọlọrun, alailabawọn, larin oniwà wíwọ 
ati alarekereke orilẹ—ede, larin awọn ẹniti a nri 
nyin bi imọlẹ li aiye; 

16 Ẹ si má na ọwọ òrọ ìye jade; ki emi ki o le 
ṣogo li ọjọ Kristi pe emi kò sáre lasan, bẹni 
emi kò si ṣe lála lasan. 

17 Ani, bi a tilẹ tú mi dà sori ẹbọ ati iṣẹ isin 
igbagbQ nyin, mo yọ, mo si mba gbogbo nyin 
yọ pẹlu. 

18 Bakanna ni ki ẹnyin ki o má yò, ki ẹ si ma 
ba mi yò pẹlu. 

19 Ṣugbọn mo ni ireti ninu Jesu Oluwa, lati 
rán Timoteu si nyin ni lẹlọ yi, ki emi pẹlu le 
ni ifọkanbalẹ nigbati mo ba gburé ijoko nyin. 

20 Nitori emi kò ni ẹni oninu kanna ti o 
dabi rẹ̀, ti yio ma fi tinutinu ṣe aniyan nyin. 

21 Nitori gbogbo wọn ni ntọju nkan ti ara 
wọn, kì iṣe nkan ti iṣe ti Jesu Kristi. 

22Ṣugbọn ẹnyin ti mò ọ dajudaju, pe gẹgẹ 
bi ọmọ lọdọ baba rẹ̀, bẹli o si ti mba mi ṣiṣẹ 
pò ninu ihinrere. 

23 Nitorina on ni mo ni ireti lati rán si nyin 
nisisiyi, nigbati mo ba woye bi yio ti ri fun mi. 

24 Ṣugbọn mo gbẹkẹle Oluwa, pe emi tika— 
Tami pẹlu yio wá ni l6élọ. 

25 Mo ka a si pe n ko le ṣairan Epafroditu 
arakunrin mi si nyin, ati olubaṣiṣẹ mi ati ọmọ— 
ogun ẹgbẹ mi, ṣugbọn iranṣẹ nyin, ati ẹniti nṣe 
iranṣẹ fun mi ninu aini mi. 

26 Nitoriti ọkàn rẹ̀ fà si gbogbo nyin, o si 
kún fun ibanujẹ, nitoriti ẹnyin ti gbQ pe on ti 
ṣe aisan. 

27 Nitôtọ li o ti ṣe aisan titi de oju ikú: 
ṣugbọn Ọlọrun ti ṣanu fun u; kì si iṣe fun on 
nikan, ṣugbọn fun mi pẹlu, ki emi ki o màṣe 
ni ibanujẹ lori ibanujẹ. 

28 Nitorina ni mo ṣe fi titara—titara rán a, pe 
nigbati ẹnyin ba si tún ri i, ki ẹnyin ki o le yẹ̀, 
ati ki ibanujẹ mi ki o le dinkù. 

23 Nitorina ẹ fi ayò pupọ gbà a nipa ti Olu— 
wa; ki ẹ si ma bù ọlá fun irú awọn ẹni bẹ̀: 

30 Nitoripe nitori iṣẹ Kristi li o ṣe sunmọ 
ẹnu—òna ikú, ti kò si kà ẹmí ara rẹ̀ si, lati mu 
aitô iṣẹ isin nyin si mi kun. 


853 


3 1LI akotan, ará, ẹ má yò ninu Oluwa. Kì 
iṣe inira fun mi lati kọwe ohun kanna si 
nyin, ṣugbọn fun nyin o jẹ ailewu. 

2Ẹ kiyesara lọdọ awọn ajá, ẹ kiyesara lọdọ 
awọn oniṣẹ—buburu, ẹ kiyesara lọdọ awọn 
onila. 

3 Nitori awa ni onilà, ti nsìn Ọlọrun nipa ti 
Ẹmí, awa si nṣogo ninu Kristi Jesu, awa kò si 
ni igbẹkẹle ninu ẹran—ara; 

4 Bi emi tikarami tilẹ ni igbẹkẹle ninu ara. 
Bi ẹnikẹni ba rò pe on ni igbẹkẹle ninu ara, 
temi tilẹ ju: 

5 Ẹniti a kọ nilà ni ijọ kẹjọ, lati inu kukuté 
Israeli Wá, lati inu ẹ̀ya Benjamini, Heberu lati 
inu Heberu wá; niti ofin, Farisi li emi; 

6 Niti itara, emi nṣe inunibini si ijọ; niti 
ododo ti o wà ninu ofin, mo jẹ alailẹgan. 

7 Ṣugbọn ohunkohun ti o ti jasi re fun mi, 
awọn ni mo ti kà si òfo nitori Kristi. 

8 Nitôtọ laiṣe ani—ani mo si kà ohun gbogbo 
si òfo nitori itayọ ìmọ Kristi Jesu Oluwa mi: 
nitori ẹniti mo ti ṣòfo ohun gbogbo, mo si kà 
wọn si igbẹ̀, ki emi ki o le jẹ̀re Kristi, 

9Ki a si le bá mi ninu rẹ̀, li aini ododo ti 
emi tikarami, ti o ti inu ofin Wá, ṣugbọn eyi ti 
o ti inu igbagbọ wá ninu Kristi, ododo ti Ọlọ— 
run nipasẹ igbagbo: 

10 Ki emi ki o le mò ọ, ati agbara ajinde rẹ̀, 
ati alabapin ninu ìya rẹ̀, nigbati mo ba faramọ 
ikú rẹ̀; 

11 Bi o le ṣe ki emi ki o le de ibi ajinde awọn 
okú. 

12 Kì iṣe pe ọwọ mi ti tẹ ẹ na, tabi mo ti di 
pipé: ṣugbọn emi nlepa nṣo, bi ọwọ mi yio le 
tẹ̀ re na, nitori eyiti a ti di mi mu pẹlu, lati 
ọdọ Kristi Jesu wá. 

13 Ará emi kò kà ara mi si ẹniti ọw rẹ̀ ti tẹ̀ 
ẹ na: ṣugbọn ohun kan yi li emi nṣe, emi 
ngbagbé awọn nkan ti o wà lẹhin, mo si nnà— 
gà wò awọn nkan ti o wà niwaju, 

14 Emi nlepa lati de opin ire—ije nì fun ẹ̀re 
ìpe giga Ọlọrun ninu Kristi Jesu. 

15 Nitorina, ẹ jẹ ki iye awa ti iṣe ẹni pipé ni 
ero yi: bi ẹnyin bá si ni ero miran ninu ohun— 
kohun, eyi na pẹlu ni Ọlọrun yio fi hàn nyin. 

16 Kiki pe, ibiti a ti de na, ẹ jẹ ki a má rìn li 
oju ọna kanna, ki a ni ero kanna. 

17 Ará, ẹ jumọ ṣe afarawe mi, ẹ si ṣe akiyesi 
awọn ti nrìn bẹ̀, ani bi ẹ ti ni wa fun apẹrẹ. 

18 (Nitori ẹpọlọpọ ni nrìn, nipasẹ awọn 
ẹniti mo ti nwi fun nyin nigbakugba, ani, ti 
mo si nsọkun bi mo ti nwi fun nyin nisisiyi, 
pe, ọtá agbelebu Kristi ni nwọn: 


FILIPPI 3, 4 
13 Igbẹhin ẹniti iṣe iparun, ikùn ẹniti iṣe 
ọlọrun wọn, ati ogo ẹniti o wà ninu itiju wọn, 
awọn ẹniti ntọju ohun aiye.) 

20 Nitori ilu—ibilẹ wa mbẹ li ọrun: lati ibiti 
awa pẹlu gbé nfojusọna fun Olugbala, Jesu 
Kristi Oluwa: 

21 Ẹniti yio sọ ara irẹlẹ wa di òtun ki o le bá 
ara ogo rẹ̀ mu, gẹgẹ bi iṣẹ—agbara nipasẹ eyiti 
on le fi tẹ orì ohun gbogbo ba fun ara rẹ̀. 


4 1NITORINA, ẹnyin ará mi olufẹ, ti mo si 
nṣafẹri gidigidi, ayọ ati ade mi, ẹ duro 
ṣinṣin bẹ ninu Oluwa, ẹnyin olufẹ mi. 

2Emi mbẹ̀ Euodia, mo si mbẹ̀ Sintike, ki 
nwọn ni inu kanna ninu Oluwa. 

3Mo si bẹ ọ pẹlu, bi alajọru—ajaga mi tôtọ, 
Tan awọn obinrin wọnni lọwọ, nitori nwọn 
mba mi ṣiṣẹ pò ninu ihinrere, ati Klementi 
pẹlu, ati awọn olubaṣiṣẹ mi iyoku pẹlu, orukọ 
awọn ti mbẹ ninu iwe ìye. 

4Ẹ má yò ninu Oluwa nigbagbogbo: mo si 
tún wi, Ẹ má yọ. 

5 Ẹ jẹ ki ipamọra nyin di mimò fun gbogbo 
enia. Oluwa mbẹ nitosi. 

5 Ẹ máṣe aniyàn ohunkohun; ṣugbọn ninu 
ohun gbogbo, nipa adura ati ẹbẹ pẹlu idupẹ, ẹ 
ma fi ìbere nyin hàn fun Ọlọrun. 

7 Ati alafia Ọlọrun, ti o jù ìmọran gbogbo lọ, 
yio ṣọ ọkàn ati ero nyin ninu Kristi Jesu. 

BIi akotan, ará, ohunkohun ti iṣe otọ, 
ohunkohun ti iṣe òọwọ, ohunkohun ti iṣe titọ, 
ohunkohun ti iṣe mimQ, ohunkohun ti iṣe 
fifẹ, ohunkohun ti o ni irohin rere; bi ìwa titẹ 
kan ba wà, bi iyìn kan ba si wà, ẹ má gbà 
nkan wọnyi rò. 

9 Nkan wọnni, ti ẹnyin ti kẹ, ti ẹnyin si ti 
gbà, ti ẹnyin si ti gbé, ti ẹnyin si ti ri lọwọ mi, ẹ 
ma ṣe wọn: Ọlọrun alafia yio si wà pẹlu nyìn. 

10 Ṣugbọn emi yò gidigidi ninu Oluwa pe, 
asiwá-—asibò ero nyin tun sọji fun mi, eyiti ẹ ti 
nro nitotọ, ṣugbọn ẹnyin kò ni akokò ti o Wẹ. 

11 Kì iṣe pe emi nsọ nitori aini: nitoripe ipòkipo 
ti mo ba wà, mo ti kọ lati ni itẹlọrùn ninu rẹ̀. 

12 Mo mò bi 8 ti iṣe di rirẹ̀—silẹ, mo mọ bi 8 ti 
iṣe di pupọ: li ohunkohun ati li ohun gbogbo 
mo ti kẹ aṣiri ati ma jẹ ajẹyô ati lati wà li aijẹ, 
lati má ni anìjù ati lati ṣe alaini. 

13 Emi le ṣe ohun gbogbo ninu Kristi ẹniti 
nfi agbara fun mi. 

14 Ṣugbọn ẹnyin ṣeun gidigidi niti pe ẹnyin 
ṣe alabapin ninu ipọnju mi. 

15 Ẹnyin papa si mò pẹlu, ẹnyin ara Filippi, pe 
li ibẹrẹ ihinrere, nigbati mo kuro ni Makedonia, 


KOLOSSE 1 
kò si ijọ kan ti o ba mi ṣe alabapin niti gbigbà 
ati fifunni, bikoṣe ẹnyin nikanṣoṣo. 

16 Nitori ni Tessalonika gidi, ẹnyin ranṣẹ, ẹ 
si tun ranṣẹ fun aini mi. 

17 Kì iṣe nitoriti emi nfẹ ẹ̀bun na: ṣugbọn 
emi nfẹ eso ti yio má di pupọ nitori nyin. 

18 Ṣugbọn mo ni ohun gbogbo, mo si ti di 
pupọ: mo si kún nigbati mo ti gbà nkan wọn— 
ni ti a ti rán lati ọdọ nyin wá lọwọ Epafroditu, 
ọrẹ olôrùn didùn, ẹbọ itẹwọgbà, ti iṣe inu 


18 Ṣugbọn Ọlọrun mi yio pẹ̀se ni kikún fun 


854 


gbogbo aini nyin, gẹgẹ bi ọrọ rẹ̀ ninu ogo 
ninu Kristi Jesu. 
20 Ṣugbọn ogo ni fun Ọlọrun ati Baba wa lai 
ati lailai. Amin. 
21Ẹ ki olukuluku enia mimô: ninu Kristi 
Jesu. Awọn ara ti o wà pẹlu mi kí nyin. 
22 Gbogbo awọn enia mimQ kí nyin, papa 
awọn ti iṣe ti agbo ile Kesari. 
23 Ore—ọfẹ Jesu Kristi Oluwa wa, ki o wà 
pẹlu ẹmi nyin. Amin. 
A kọ ọ si awọn ara Filippi lati Romu lọ lati 
ọwọ Epafroditu. 


EPISTELI TI PAULU APOSTELI 


AWỌN ARA KOLOSSE 


1PAULU, Aposteli Jesu Kristi nipa ifẹ 
Ọlọrun, ati Timoteu arakunrin wa, 

2Si awọn enia mim ati awọn ará wa olétọ 
ninu Kristi ti o wà ni Kolosse: Ore—ọfẹ fun 
nyin, ati alafia, lati ọdọ Ọlọrun Baba wa, ati 
Jesu Kristi Oluwa. 

3Awa ndupẹ lọwọ Ọlọrun ati Baba Jesu 
Kristi Oluwa wa, awa si ngbadura fun nyin 
nigbagbogbo, 

4 Nigbati awa gburô igbagbQ nyin ninu 
Kristi Jesu, ati ifẹ ti ẹnyin ni si gbogbo awọn 
enia mimé, 

5 Nitori ireti ti a gbé kalẹ fun nyin li ọrun, 
nipa eyiti ẹnyin ti gbé ṣaju ninu òrọ otitọ ti 
ihinrere, 

6 Eyiti o de ọdọ nyin, ani bi o ti nso eso pẹlu 
ni gbogbo aiye ti o si npọ si i, bi o ti nṣe ninu 
nyin pẹlu, lati ọjọ ti ẹnyin ti gbọ, ti ẹnyin si ti 
mò ore—ọfẹ Ọlọrun li otitọ: 

7 Ani bi ẹnyin ti kọ lọdọ Epafra iranṣẹ ẹlẹgbẹ 
Wa olufẹ, ẹniti iṣe olôtọ iranṣẹ Kristi nipo wa, 

B Ti o si ròhin ifẹ nyin ninu Ẹmí fun wa pẹlu. 

8 Nitori eyi, lati ọjọ ti awa ti gbọ, awa pẹlu 
kò simi lati má gbadura ati lati ma bẹ̀bẹ fun 
nyin pe ki ẹnyin ki o le kún fun ìmọ ifẹ rẹ̀ 
ninu ọgbén ati imoye gbogbo ti iṣe ti Ẹmí; 

10 Ki ẹ le má rìn ni yiyẹ niti Oluwa si ìwu 
gbogbo, ki ẹ ma so eso ninu iṣẹ rere gbogbo, 
ki ẹ si má pọ si i ninu ìmọ Ọlọrun; 

11 Ki a fi ipá gbogbo sọ nyin di alagbara, 
gẹgẹ bi agbara ogo rẹ̀, sinu suru ati ipamọra 
gbogbo pẹlu ayò; 


12 Ki a má dupẹ lọwọ Baba, ẹniti o mu wa 
yẹ lati jẹ alabapin ninu ogún awọn enia mimQô 
ninu imọlẹ: 

13 Ẹniti o ti gbà wa kuro lọwọ agbara òkun— 
kun, ti o si ṣi wa nipo sinu ijọba ayanfẹ ọmọ rẹ̀: 

14 Ninu ẹniti awa ni idande nipa ẹ̀jẹ rẹ̀, ani 
idariji ẹ̀ṣẹ: 

15 Ẹniti iṣe aworan Ọlọrun ti a kò ri, akọbi 
gbogbo ẹda: 

16 Nitori ninu rẹ̀ li a ti dá ohun gbogbo, 
ohun ti mbẹ li ọrun, ati ohun ti mbẹ li aiye, 
eyiti a ri, ati eyiti a kò ri, nwọn iba ṣe itẹ, tabi 
oye, tabi ijọba, tabi ọla: nipasẹ rẹ̀ li a ti dá 
ohun gbogbo, ati fun u: 

17 On si wà ṣaju ohun gbogbo, ati ninu rẹ̀ li 
ohun gbogbo duro ṣọkan. 

18 On si jẹ ori fun ara, eyini ni ìjọ: ẹniti iṣe 
ipilẹṣẹ, akọbi lati inu okù wá; pe, ninu ohun 
gbogbo ki on ki o le ni ipò ti o ga julọ. 

18 Nitori didun inu Baba ni pe ki ẹkún 
gbogbo le má gbé inu rẹ̀; 

20 Ati nipasẹ rẹ̀ lati bá ohun gbogbo lajà, lẹ— 
hin ti o ti fi ẹjẹ agbelebu rẹ̀ pari ija; mo ni, ni— 
pasẹ rẹ̀, nwọn iba ṣe ohun ti mbẹ li aiye, tabi 
ohun ti mbẹ li ọrun. 

21 Ati ẹnyin ti o ti jẹ alejò ati ọtá rí li ọkàn 
nyin ni iṣẹ buburu nyin, ẹnyin li o si ti bá laja 
nisisiyi, 

22 Ninu ara rẹ̀ nipa ikú, lati mu nyin wá 
iwaju rẹ̀ ni mimé ati ailabawọn ati ainibawi; 

23 Bi ẹnyin ba duro ninu igbagbe, ti ẹ fẹsẹ— 
mulẹ ti ẹ si duro ṣinṣin, ti ẹ kò si yẹsẹ kuro 


ninu ireti ihinrere ti ẹnyin ti gbé, eyiti a si ti 
Wasu rẹ̀ ninu gbogbo ẹda ti mbẹ labẹ ọrun, 
eyiti a fi emi Paulu ṣe iranṣẹ fun. 

24 Nisisiyi emi nyò ninu ìya mi nitori nyin, 
emi si nmu ipọnju Kristi ti o kù lẹhin kún li 
ara mi, nitori ara rẹ̀, ti iṣe ìjọ: 

25 Eyiti a fi emi ṣe iranṣẹ fun, gẹgẹ bi iṣẹ 
iriju Ọlọrun ti a fifun mi fun nyin lati mu ẹ̀rọ 
Ọlọrun ṣẹ; 

26 Ani ohun ijinlẹ ti o ti farasin lati aiyerai— 
ye ati lati irandiran, ṣugbọn ti a ti fihàn nisisi— 
yi fun awọn enia mime rẹ̀: 

27 Awọn ẹniti Ọlọrun fẹ lati fi ọrọ ohun 
ijinlẹ yi larin awọn Keferi hàn fun, ti iṣe Kristi 
ninu nyin, ireti ogo: 

28 Ẹniti awa nwasu rẹ̀ ti a nkìlọ fun oluku- 
luku enia, ti a si nkọ olukuluku enia ninu 
ọgbọn gbogbo; ki a le mu olukuluku enia wá 
ni ìwa pipé ninu Kristi Jesu: 

29 Eyiti emi nṣe lálá ti mo si njijakadi fun 
pẹlu, gẹgẹ bi iṣẹ agbara rẹ̀, ti nfi agbara ṣiṣẹ 
gidigidi ninu mi. 


2 1NITORI emi nfẹ ki ẹnyin ki o mò bi 
iwaya-—ìja ti mo ni fun nyin ti pò to, ati 
fun awọn ará Laodikea, ati fun iye awọn ti kò 
ti iri oju mi nipa ti ara; 

2Ki a le tu ọkàn wọn ninu, bi a ti so wọn 
pò ninu ifẹ ati si gbogbo ọrọ ẹ̀kún oye ti o 
daju, si imọ ohun ijinlẹ Ọlọrun ani Kristi; 

3Inu ẹniti a ti fi gbogbo iṣura ọgbọn ati ti 
ìmọ pamọ si. 

4 Eyi ni mo si nwi, ki ẹnikẹni ki o má bá fi 
òrọ ẹtàn mu nyin ṣina. 

5 Nitoripe bi emi kò tilẹ si lọdọ nyin li ara, 
ṣugbọn emi mbẹ lọdọ nyin li ẹmí, mo nyọ, 
mo si nkiyesi eto nyin, ati iduroṣinṣin igbagbe 
nyin ninu Kristi. 

6 Nitorina bi ẹnyin ti gbà Kristi Jesu Oluwa, 
bẹni ki ẹ má rìn ninu rẹ̀: 

7Ki ẹ fi gbongbo mulẹ, ki a si gbe nyin ro 
ninu rẹ̀, ki ẹ si fi ẹsẹ mulẹ ninu igbagbọ nyin, 
gẹgẹ bi a ti kẹ nyin, ki ẹ si má pò ninu rẹ̀ pẹlu 
idupẹ. 

8 Ẹ má kiyesara ki ẹnikẹni ki o máṣe fi ìmọ ati 
ẹ̀tan asan dì nyin ni igbekun, gẹgẹ bi itan enia, 
gẹgẹ bi ipilẹṣẹ ẹkọ aiye, ti ki iṣe bi ti Kristi. 

9 Nitoripe ninu rẹ̀ ni gbogbo ẹ̀kún Iwa-— 
Ọlọrun ngbé li ara—iyara. 

10 A si ti ṣe nyin ni kikún ninu rẹ̀, ẹniti iṣe 
ori fun gbogbo ijọba ati agbara: 

11 Ninu ẹniti a ti fi ikọla ti a kò fi ọwọ kọ kọ 
nyin ni ila, ni bibọ ara ẹ̀ṣẹ silẹ, ninu ikọla Kristi: 


KOLOSSE 1—3 
12 Bi a si ti sin nyin pò pẹlu rẹ̀ ninu baptis— 
mu, ninu eyiti a si ti jí nyin dide pẹlu rẹ̀ nipa 
igbagbQ ninu iṣẹ Ọlọrun, ẹniti o jí i dide kuro 
ninu okú. 

13 Ati ẹnyin, ẹniti o ti kú nitori ẹ̀ṣẹ nyin ati 
aikọla ara nyin, mo ni, ẹnyin li o si ti sọdi aye 
pò pẹlu rẹ̀, o si ti dari gbogbo ẹ̀ṣẹ nyin jì nyin; 

14O si ti pa iwe majẹmu nì rẹ̀, ti o lodi si 
Wa, ti a kọ ninu ofin, eyiti o lodi si wa: on li o 
si ti mu kuro loju òna, o si kàn a mọ agbelebu; 

15 O si ti já awọn ijọba ati agbara kuro li ara 
rẹ̀, o si ti dojuti wọn ni gbangba, o nyọ ayọ 
iṣẹgun lori wọn ninu rẹ̀. 

16 Nitorina ẹ máṣe jẹ ki ẹnikẹni ma ṣe idajọ 
nyin niti jijẹ, tabi niti mimu, tabi niti ọjọ ase, 
tabi oṣù titun, tabi ọjọ isimi: 

17 Awọn ti iṣe ojiji ohun ti mbò; ṣugbọn ti 
Kristi li ara. 

18 Ẹ máṣe jẹ ki ẹnikẹni fi adabọwọ irẹlẹ ati 
bibọ awọn angẹli lé ere nyin gbà lọwọ nyin, 
ẹniti nduro lori nkan wọnni ti o ti ri, ti o nti 
ipa ero rẹ̀ niti ara ṣeféfe asan, 

19 Ti kò si di Ori nì mu ṣinṣin, lati ọdọ ẹniti 
a nti ipa orike ati iṣan pese fun gbogbo ara, ti 
a sì nso o ṣọkan pọ, ti o si ndagba nipa ibisi 
Ọlọrun. 

20 Bi ẹnyin ba ti kú pẹlu Kristi kuro ninu 
ipilẹṣẹ aiye, €hatiṣe ti ẹnyin ntẹriba fun ofin 
bi ẹnipe ẹnyin wà ninu aiye, 

21 Maṣe fọwọkàn, maṣe tẹwò, maṣe fọwọbà, 

22 (Gbogbo eyiti yio ti ipa lilo run), gẹgẹ bi 
ofin ati ẹkẹ enia? 

23 Awọn nkan ti o ni afarawe ọgbọn nitôtọ, 
ni adabọwọ ìsin, ati irẹlẹ, ati ìpọn—ara-—loju, 
ṣugbọn ti kò ni ere kan ninu fun ifẹkufẹ ara. 


1NJẸ bi a ba ti ji nyin dide pẹlu Kristi, ẹ 
má ṣafẹri awọn nkan ti mbẹ loke, nibiti 
Kristi gbé wà ti o joko li ọwọ ọtun Ọlọrun. 
2Ẹ má ronu awọn nkan ti mbẹ loke kì iṣe 
awọn nkan ti mbẹ li aiye. 

3 Nitori ẹnyin ti kú, a si fi ìye nyin pamQ 
pẹlu Kristi ninu Ọlọrun. 

4 Nigbati Kristi, ẹniti iṣe ìye wa yio farahàn, 
nigbana li ẹnyin pẹlu o farahàn pẹlu rẹ̀ ninu 
ogo. 

5 Nitorina ẹ má pa ẹ̀ya—ara nyin ti mbẹ li 
aiye run: àgbere, iwa—e€ri, ifẹkufẹ, ifẹ buburu, 
ati ojukòkoro, ti iṣe ibọriṣa: 

6 Nitori ohun tí ibinu Ọlọrun fi mbọwa sori 
awọn ọmọ alaigbọran. 

7 Ninu eyiti ẹnyin pẹlu ti nrìn nigbakan rí, 
nigbati ẹnyin ti wà ninu nkan wọnyi. 


KOLOSSE 3, 4 


BṢugbọn nisisiyi, ẹ fi gbogbo wọnyi silẹ 
pẹlu; ibinu, irunu, arankàn, ọrọ—odi, ati ọrọ 
itiju kuro li ẹnu nyin. 

SẸ má si ṣe pur6 fun ẹnikeji nyin, ẹnyin sa 
ti bọ ogbologbo ọkunrin nì silẹ pẹlu iṣe rẹ̀; 

10 Ẹ si ti gbé ọkunrin titun nì wò, eyiti a sọ 
di titun si ìmọ gẹgẹ bi aworan ẹniti o da a: 

1 Nibiti kò le si Hellene ati Ju, ikọla ati 
aikọla, alaigbede, ara Skitia, ẹrú ati omnira: 
ṣugbọn Kristi li ohun gbogbo, ninu ohun 
gbogbo. 

12 Nitorina, bi ayanfẹ Ọlọrun, ẹni mimé ati 
olufẹ, ẹ gbé ọkàn ìyẹnu wò, iṣeun, irẹlẹ, inu 
tutù, ipamọra; 

13 Ẹ ma farada a fun ara nyin, ẹ si má dariji 
ara nyin bi ẹnikẹni bá ni ẹ̀sun si ẹnikan: bi 
Kristi ti darijì nyin, gẹgẹ bẹni ki ẹnyin ki o má 
ṣe pẹlu. 

14 Ati bori gbogbo nkan wọnyi, ẹ gbé ifẹ 
WÒ, ti iṣe àmure ìwa pipé. 

1S Ẹ si jẹ ki alafia Ọlọrun ki o ma ṣe akoso 
ọkàn nyin, sinu eyiti a pé nyin pẹlu ninu ara 
kan; ki ẹ si ma dupẹ. 

16 Ẹ jẹ ki ẹrọ Kristi má gbé inu nyin li òpọ— 
lọpọ ninu ọgbọn gbogbo; ki ẹ má kẹ, ki ẹ si 
má gbà ara nyin niyanju ninu psalmu, ati orin 
iyìn, ati orin ẹmí, ẹ má fi ore-ọfẹ kọrin li 
ọkàn nyin si Oluwa. 

17 Ohunkohun ti ẹnyin ba si nṣe li òrọ tabi 
ni iṣe, ẹ má ṣe gbogbo wọn li orukọ Jesu 
Oluwa, ẹ má fi ọpé fun Ọlọrun Baba nipasẹ 
rẹ̀. 

18 Ẹnyin aya, ẹ má tẹriba fun awọn ọkọ 
nyin, gẹgẹ bi o ti yẹ ninu Oluwa. 

18 Ẹnyin ọkọ, ẹ má fẹran awọn aya nyin, ẹ 
má si ṣe korò si wọn. 

20 Ẹnyin ọmọ, ẹ má gbọ ti awọn ôbi nyin li 
ohun gbogbo: nitori eyi dara gidigidi ninu 
Oluwa. 

21 Ẹnyin baba, ẹ máṣe mu awọn ọmọ nyin 
binu, ki nwọn má bá rẹwẹsi. 

22 Ẹnyin ọmọ—ọdọ, ẹ gbọ ti awọn oluwa 
nyin nipa ti ara li ohun gbogbo; kì iṣe ni aro— 
juṣe, bi awọn alaṣewù enia; ṣugbọn ni otitọ 
inu, ni ibẹ̀ru Ọlọrun: 

23 Ohunkohun ti ẹnyin ba nṣe, ẹ má fi tọ— 
kàntọkàn ṣe e, gẹgẹ bi fun Oluwa, kì si iṣe fun 
enia; 

24 Ki ẹ mò pe lọwọ Oluwa li ẹnyin ô gbà ẹ̀re 
ogun: nitori ẹnyin nsìn Oluwa Kristi. 

25Ṣugbọn ẹnikẹni ti o ba ṣe aiṣododo, yio 
gbà pada nitori aiṣododo na ti o ti ṣe: kò si si 
ojuṣáju enia. 


1ẸNYIN oluwa, ẹ ma fi eyiti o t0 ti o si 
dọgba fun awọn ọmọ-ọdọ nyin; ki ẹ si 
mò pe ẹnyin pẹlu ni Oluwa kan li ọrun. 

2Ẹ ma duro ṣinṣin ninu adura igbà, ki ẹ si 
ma ṣọra ninu rẹ̀ pẹlu idupẹ; 

3 Ju gbogbo rẹ̀, ẹ má gbadura fun wa pẹlu, 
ki Ọlọrun le ṣí ilẹkun fun wa fun ọrọ na, lati 
ma sọ ohun ijinlẹ Kristi, nitori eyiti mo ṣe wà 
ninu ìde pẹlu: 

4 Ki emi ki o le fihan, gẹgẹ bi o ti tẹ fun mi 
lati ma sọ. 

SẸ ma rìn nipa ọgbọn si awọn ti mbẹ lode, 
ki ẹ si má ṣe ìrapada ìgba. 

6Ẹ jẹ ki ẹ̀rọ nyin ki o dàpọ mQ ore-ọfẹ 
nigbagbogbo, eyiti a fi iyọ dùn, ki ẹnyin ki o le 
mò bi ẹnyin ô ti má dá olukuluku enia lohùn. 

7? Gbogbo bi nkan ti ri fun mi ni Tikiku yio 
jẹ ki ẹ mò, arakunrin olufẹ ati olôtọ iranṣẹ, ati 
ẹlẹgbẹ ninu Oluwa: 

8 Ẹniti mo ti rán si nyin nitori eyi kanna, ki 
ẹnyin le mò bi a ti wà, ki on ki o le tù ọkàn 
nyin ninu; 

9 Pẹlu Onesimu, arakunrin olôtọ ati olufẹ, 
ẹniti iṣe Ọkan ninu nyin. Awọn ni yio sọ ohun 
gbogbo ti a nṣe nihinyi fun nyin. 

10 Aristarku, ẹlẹgbẹ mi ninu tubu ki nyin, 
ati Marku, ọmọ arabinrin. Barnaba (nipasẹ 
ẹniti ẹnyin ti gbà aṣẹ: bi o ba si wá sọdọ nyin, 
ẹ gbà a), 

11 Ati Jesu, ẹniti a npẹ̀ ni Justu, ẹniti iṣe ti 
awọn onila. Awọn wọnyi nikan ni olubaṣiṣẹ 
mi fun ijọba Ọlọrun, awọn ẹniti o ti jasi itunu 
fun mi. 

12 Epafra, ẹniti iṣe ọkan ninu nyin, iranṣẹ 
Kristi, kí nyin, on nfi iwaya—ija gbadura ni— 
gbagbogbo fun nyin, ki ẹnyin ki o le duro ni 
pipé ati ni kíkun ninu gbogbo ifẹ Ọlọrun. 

13 Nitori mo jẹri rẹ̀ pe, o ni itara pupọ fun 
nyin, ati fun awọn ti o wà ni Laodikea, ati 
awọn ti o wà ni Hierapoli. 

14 Luku, oniṣegun olufẹ, ati Dema ki nyin. 

ISẸ kí awọn ará ti o wà ni Laodikea, ati 
Nimfa, ati ijọ ti o wà ni ile rẹ̀. 

16 Nigbati a ba si kà iwe yi larin nyin tan, ki 
ẹ mu ki akà a pẹlu ninu ìjọ Laodikea; ki ẹnyin 
pẹlu si kà eyi ti o ti Laodikea wá. 

17 Ki ẹ si wi fun Arkippu pe, Kiyesi iṣẹ— 
iranṣẹ ti iwọ ti gbà ninu Oluwa, ki o si ṣe e ni 
kikún. 

18 Ikíni nipa ọwọ emi Paulu. Ẹ má ranti ìde 
mi. Ki ore—ọfẹ ki o wà pẹlu nyin. Amin. 

A kọ ọ lati Romu lọ si awọn ara Kolosse 
lati ọwọ Tikiku ati Onesimu. 


EPISTELI EKINI TI PAULU APOSTELI 


AWỌN ARA TESSALONIKA 


l 1PAULU, ati Silfanu, ati Timoteu, si ijọ 

awọn ara Tessalonika, ninu Ọlọrun Baba, 
ati ninu Jesu Kristi Oluwa: Ore—ọfẹ si nyin, ati 
alafia, lati ọdọ Ọlọrun Baba wa, ati Jesu Kristi 
Oluwa. 

2 Awa ndupẹ lọwọ Ọlọrun nigbagbogbo 
fun gbogbo nyin, awa nṣe iranti nyin ninu 
adura wa; 

3 Li aisimi li awa nranti iṣẹ igbagbQ nyin ati 
lála ifẹ ati s(iru ireti nyin ninu Oluwa wa Jesu 
Kristi, niwaju Ọlọrun ati Baba wa; 

4 Nitoripe awa mọ yiyan nyin, ara olufẹ ti 
Ọlọrun, 

5 Bi ihinrere wa kò ti wá sọdọ nyin li òrọ 
nikan, ṣugbọn li agbara pẹlu, ati ninu Ẹmí 
Mimé, ati ni òpọlọpọ igbẹkẹle; bi ẹnyin ti mọ 
irú enia ti awa jẹ larin nyin nitori nyin. 

6 Ẹnyin si di alafarawe wa, ati ti Oluwa, lẹ— 
hin ti ẹnyin ti gbà òrọ na ninu ipọnju òpọlọ— 
pọ, pẹlu ayọ Ẹmí Mimé: 

7 Ti ẹnyin si jẹ apẹrẹ fun gbogbo awọn ti o 
gbagbQ ni Makedonia ati Akaia. 

8 Nitori lati ọdọ nyin lọ li òrọ Oluwa ti dún 
jade, kì iṣe ni kìki Makedonia ati Akaia 
nikan, ṣugbọn ni ibi gbogbo ni ìhin igbagbọ 
nyin si Ọlọrun tàn kalẹ; tobẹ ti awa kò ni 
isọrọ ohunkohun. 

8 Nitoripe awọn tikarawọn ròhin nipa wa, 
irú iwọle ti awa ti ni sọdọ nyin, bi ẹnyin si ti 
yipada si Ọlọrun kuro ninu ẹ̀re lati má sìn 
Ọlọrun alaye ati otitọ; 

10 Ati lati duro dẹ̀ Ọmọ rẹ̀ lati ọrun wá, 
ẹniti o si ji dide kuro ninu okú, ani Jesu na, 


ẹniti ngbà wa kuro ninu ibinu ti mbẹ̀. 
2 1 NITORI ẹnyin tikaranyin mẹ, ará, irú 
iwọle wa si nyin pe kì iṣe lasan: 

2Ṣugbọn lẹhin ti awa ti jìya ṣaju, ti a si ti lo 

Wa ni ilo itiju ni Filippi gẹgẹ bi ẹnyin ti mẹ̀, 

awa ni igboiya ninu Ọlọrun wa lati sòrọ 

ihinrere Ọlọrun fun nyin pẹlu òpọlọpọ ìwàyá 

ìjà. 

3 Nitori òrọ iyanju wa kì iṣe ti ẹ̀tan, tabi ti 
ìwa aimé, tabi ninu arekereke: 

4 Ṣugbọn bi a ti kà wa yẹ lati ọdọ Ọlọrun wá 
bi ẹniti a fi ihinrere le lọwọ, bẹ li awa nsọ; kì 
iṣe bi ẹniti nwù enia bikoṣe Ọlọrun, ti ndan 
ọkàn wa wò. 


5 Nitori awa kò lo ọrọ ipọnni nigbakan rí 
gẹgẹ bi ẹnyin ti mò, tabi iboju ojukòkoro; 
Ọlọrun li ẹlẹri: 

6 Bẹni awa kò wá ogo lọdọ enia, tabi lọdọ 
nyin, tabi lọdọ awọn ẹlomiran, nigbati awa 
iba fẹ ọla lori nyin bi awọn aposteli Kristi. 

7Ṣugbọn awa nṣe pẹlẹ lọdọ nyin, gẹgẹ bi 
abiyamọ ti ntọju awọn ọmọ on tikararẹ: 

8 Bẹ gẹgẹ bi awa ti ni ifẹ inu rere si nyin, 
inu wa dun jọjọ lati fun nyin kì iṣe ihinrere 
Ọlọrun nikan, ṣugbọn ẹmí awa tikarawa pẹlu, 
nitoriti ẹnyin jẹ ẹni ọwn fun wa. 

9 Nitori ẹnyin ranti, ará, ìṣé ati lálá wa: ni— 
tori awa nṣe l8l8 li ọsán ati li oru, ki awa ko 
má bá di ẹrù ru ẹnikẹni ninu nyin, awa wasu 
ihinrere Ọlọrun fun nyin. 

10 Ẹnyin si li ẹlẹri, ati Ọlọrun pẹlu, bi awa ti 
wà lárin ẹnyin ti o gbagbô ni mim iwà ati li 
ododo, ati li ailẹgan: 

11 Gẹgẹ bi ẹnyin si ti mò bi awa ti mba olu— 
kuluku nyin lo gẹgẹ bi baba si awọn ọmọ rẹ̀, a 
ngba nyin niyanju, a ntu nyin ninu, a si kẹ, 

12 Ki ẹnyin ki o le ma rìn ni yiyẹ Ọlọrun, 
ẹniti o npẹ̀ nyin sinu ijọba ati ogo On tikararẹ. 

13 Nitori eyi li awa ṣe ndupẹ lọwọ Ọlọrun 
pẹlu li aisimi, pe nigbati ẹnyin gba ẹ̀rọ ti ẹn— 
yin gbọ lọdọ wa, ani òrọ Ọlọrun, ẹnyin kò gbà 
a bi ẹnipe òrọ enia, ṣugbọn gẹgẹ bi o ti jẹ ni— 
tôtọ, bi òrọ Ọlọrun, eyiti o ṣiṣẹ gidigidi ninu 
ẹnyin ti o gbagbQ pẹlu. 

14 Nitori, ará, ẹnyin di alafarawe awọn ijọ 
Ọlọrun ti mbẹ ni Judea, ninu Kristi Jesu: ni— 
toripe ẹnyin pẹlu jìya iru ohun kanna lọwọ 
awọn ara ilu nyin, gẹgẹ bi awọn pẹlu ti jìya 
lọwọ awọn Ju: 

15 Awọn ẹniti o pa Jesu Oluwa, ati awọn 
woli, nwọn si tì wa jade; nwọn kò si ṣe eyiti o 
wu Ọlọrun, nwọn si wà lodi si gbogbo enia: 

16 Nwọn kò fun wa lati sọrọ fun awọn Ke-— 
feri ki nwọn ki o le là, lati má sọ ẹ̀ṣẹ wọn di 
kikun nigbagbogbo: ṣugbọn ibinu de bá wọn 
titi de opin. 

17 Ṣugbọn, ará, awa ti a gbà kuro lọdọ nyin 
fun sa kan li ara, kí iṣe li ọkàn, pẹlu itara ọpọ— 
lọpọ li awa ṣe aniyan ti a si fẹ gidigidi lati ri 
oju nyin. 

18 Nitori awa fẹ lati tò nyin wá, ani emi Pa— 
ulu lẹkini ati lẹkeji; Satani si dẹ̀ wa li òna. 


i. TESSALONIKA. 2—95 

19 Nitori kini ireti wa, tabi ayò wa, tabi ade 
iṣogo wa? kì ha iṣe ẹnyin ni niwaju Jesu Olu— 
Wa wa ni àbọ rẹ̀? 


20 Nitori ẹnyin ni ogo ati ayò wa. 

3 1 NITORINA nigbati ara wa kò gba a mô, 
awa rò pe o dara ki a fi awa nikan sẹhin 
ni Ateni; 

2 Awa si rán Timoteu, arakunrin wa, ati 
iranṣẹ Ọlọrun ninu ihinrere Kristi, lati fi ẹsẹ 
nyin mulẹ, ati lati tù nyin ninu niti igbagboô 
nyin: 

3Ki a máṣe mu ẹnikẹni yẹsẹ nipa wahalà 
Wọnyi: nitori ẹnyin tikaranyin mò pe a ti yàn 
wa sinu rẹ̀. 

4 Nitori nitôtọ nigbati awa wà lọdọ nyin, a 
ti nsọ fun nyin tẹlẹ pe, awa ô ri wahalà; gẹgẹ 
bi o si ti ṣẹ, ti ẹnyin si mẹ. 

5 Nitori eyi, nigbati ara mi kò gba a mô, mo 
si ranṣẹ ki emi ki o le mọ igbagbòô nyin ki olu— 
danwò nì má ba ti dan nyin wo lọnakọna, kí 
lálá wa si jẹ asan. 

6 Ṣugbọn nisisiyi ti Timoteu ti ti ọdọ nyin 
Wá sọdọ wa, ti o si ti mu ihinrere ti igbagboô 
ati ifẹ nyin wá fun wa, ati pe ẹnyin nṣe iranti 
wa ni rere nigbagbogbo, ẹnyin si nfẹ gidigidi 
lati ri wa, bi awa pẹlu si ti nfẹ lati ri nyin: 

7 Nitori eyi, ará, awa ni itunu lori nyin ninu 
gbogbo wahalà ati ipọnju wa nitori igbagbo 
nyin: 

8 Nitori awa yẹ̀ nisisiyi, bi ẹnyin ba duro 
ṣinṣin ninu Oluwa. 

9 Nitori ọpẹ kili awa le tún ma dá lọwọ 
Ọlọrun nitori nyin, fun gbogbo ayò ti awa nyò 
nitori nyin niwaju Ọlọrun wa; 

10 Li ọsán ati li oru li awa ngbadura gidigidi 
pe, ki awa ki o le ri oju nyin, ki a si ṣe aṣepé 
eyiti o kù ninu igbagbô nyin? 

11 Njẹ ki Ọlọrun ati Baba wa tikararẹ, ati Jesu 
Kristi Oluwa wa, ṣe amòna wa sọdọ nyin. 

12 Ki Oluwa si ma mu nyin bisi i, ki ẹ si má 
pò ninu ifẹ si ọmọnikeji nyin, ati si gbogbo 
enia, gẹgẹ bi awa ti nṣe si nyin: 

13 Ki o ba le fi ọkàn nyin balẹ li ailabukù 
ninu ìwa mimQ niwaju Ọlọrun ati Baba wa, 
nigba atiwá Jesu Kristi Oluwa wa pẹlu gbogbo 


awọn enia mimé rẹ̀. 

4 1 NJẸ li akotan, ará, awa mbẹ̀ nyin, awa 
si ngbà nyin niyanju ninu Jesu Oluwa, pe 

bi ẹnyin ti gbà lọwọ wa bi ẹnyin iba ti má rìn, 

ti ẹnyin iba si ma wù Ọlọrun, ani gẹgẹ bi ẹn— 

yin ti nrìn, ki ẹnyin le ma pò siwaju si i. 


2 Nitori ẹnyin mò ìrú aṣẹ ti a ti pa fun nyin 
lati ọdọ Jesu Oluwa. 

3 Nitori eyi ni ifẹ Ọlọrun, ani wiwà ni 
mimò nyin, pe ki ẹnyin ki o takéte si àgbere: 

4 Ki olukuluku nyin le mò bi on iba ti má ko 
ohun ẹ̀lo rẹ̀ ni ijanu ni ìwa—mimQ ati ni ọlá; 

5Kì iṣe ni ṣiṣe ifẹkufẹ, gẹgẹ bi awọn Keferi 
ti kò mò Ọlọrun: 

6Ki ẹnikẹni máṣe rekọja, ki o má si ṣe ṣẹ 
arakunrin rẹ̀ ninu nkan na: nitori Oluwa ni 
olugbẹsan ninu gbogbo nkan wọnyi, gẹgẹ bi 
awa ti kilọ fun nyin tẹlẹ, ti a si jẹri pẹlu. 

7 Nitori Ọlọrun kò pẹ̀ wa fun ìwa éri, ṣugbọn 
ni ìwamimQ. 

8 Nitorina ẹnikẹni ti o bá kò, ko kò enia, 
bikoṣe Ọlọrun, ẹniti o fun nyin ni Ẹmí Mimo 
rẹ̀ pẹlu. 

9 Ṣugbọn niti ifẹ awọn ará, ẹ kò tun fẹ ki ẹni— 
kẹni kọwe si nyin: nitori a ti kẹ ẹnyin tikaran— 
yin lati ọdọ Ọlọrun Wá lati má fẹ ara nyin. 

10 Nitôtọ ẹnyin si nṣe e si gbogbo awọn ará 
ti o wà ni gbogbo Makedonia: ṣugbọn awa 
Tabẹ̀ nyin, ará, pe ki ẹnyin ki o má pò siwaju 
si i; 

11 Ati pe ki ẹnyin ki o ma dù u gidigidi lati 
gbé jẹ, lati má gbọ ti ara nyin, ki ẹ má fi ọwọ 
nyin ṣiṣẹ, gẹgẹ bi awa ti paṣẹ fun nyin; 

12 Ki ẹnyin ki o le má rìn ìrin ẹ̀tẹ si awọn ti 
Tnbẹ lode, ki ẹ le má ṣe alaini ohunkohun. 

13Ṣugbọn awa kò fẹ ki ẹnyin ki o jẹ òpe, 
ará, niti awọn ti o sùn, pe ki ẹ má binujẹ gẹgẹ 
bi awọn iyoku ti kò ni ireti. 

14 Nitori bi awa ba gbagbọ pe Jesu ti kú, o si 
ti jinde, gẹgẹ bẹni Ọlọrun yio mu awọn ti o 
sùn pẹlu ninu Jesu wá pẹlu ara rẹ̀. 

15 Nitori eyiyi li awa nwi fun nyin nipa òrọ 
Oluwa, pe awa ti o wà laye, ti a si kù lẹhin de 
atiwá Oluwa, bi o ti Wu ki o ri kì yio ṣaju 
awọn ti o sùn. 

16 Nitori Oluwa tikararẹ̀ yio sọkalẹ lati ọrun 
wá ti on ti ariwo, pẹlu ohùn olori awọn angẹ— 
li, ati pẹlu ipé Ọlọrun; awọn okú ninu Kristi 
ni yio si kẹ jinde: 

17 Nigbana li a ô si gbà awa ti o wà laye ti o 
si kù lẹhin soke pẹlu wọn sinu awọsanma, lati 
pade Oluwa li oju ọrun: bẹli awa ô si ma wà 
titi lai lọdọ Oluwa. 

18 Nitorina, ẹ ma fi ẹrọ wọnyi tu ara nyin 
ninu. 


1ṢUGBỌN niti akokò ati ìgba wọnni, 
ará, ẹnyin kò tun fẹ ki a kọ ohunkohun si 
nyin, 


8so 


2 Nitoripe ẹnyin tikaranyin mò dajudaju pe, 
ọjọ Oluwa mbòwá gẹgẹ bi olẹ̀ li oru. 

3 Nigbati nwọn ba nwipe, alafia ati ailewu; 
nigbana ni iparun ojijì yio de sori wọn gẹgẹ bi 
irọbi lori obinrin ti o lJôyun; nwọn kì yio si le sálà. 

4 Ṣugbọn ẹnyin, ará, kò si ninu òkunkun, ti 
ọjọ na yio fi de bá nyin bi olẹ̀. 

5 Nitori gbogbo nyin ni ọmọ imọlẹ, ati ọmọ 
ọsán: awa kì iṣe ti oru, tabi ti òkunkun. 

6 Nitorina ẹ máṣe jẹ ki a sùn, bi awọn iyoku 
ti nṣe; ṣugbọn ẹ jẹ ki a ma ṣọna ki a si ma Wa 
ni airekọja. 

7 Nitori awọn ti nsùn, ama sùn li oru; ati 
awọn ti nmutipara, ama mutipara li oru. 

8 Ṣugbọn ẹ jẹ ki awa, bi a ti jẹ ti ọsán, ma 
wà li airekọja, ki a má gbé igbaiya igbagbo ati 
ifẹ wò; ati ireti igbala fun aṣibori. 

9 Nitori Ọlọrun yàn wa ki iṣe si ibinu, ṣugbọn 
si ati ni igbala nipasẹ Jesu Kristi Oluwa wa, 

10 Ẹniti o kú fun wa, pe bi a ba jí, tabi bi a 
ba sùn, ki a le jùmọ wà laáye pẹlu rẹ̀. 

11 Nitorina ẹ má gbà ara nyin niyanju, ki ẹ si 
má fi ẹsẹ ara nyin mulẹ, ani gẹgẹ bi ẹnyin ti 
nṣe. 

12Ṣugbọn awa mbẹ̀ nyin, ará, lati má mọ 
awọn ti nṣe lála larin nyin, ti nwọn si nṣe olori 
nyin ninu Oluwa, ti nwọn si nkìlọ fun nyin; 

13 Ki ẹ si ma bu ọla fun wọn gidigidi ninu 
ifẹ nitori iṣẹ wọn. Ẹ si má wà li alafia lárin ara 
nyin. 


I. TESSALONIKA. 1 
14Ṣugbọn awa mbẹ̀ nyin, ará, ki ẹ ma kìlọ 
fun awọn ti iṣe alaigbọran, ẹ má tù awọn alai— 
lọkàn ninu, ẹ má ràn awọn alailera lọwọ, ẹ 
ma mu stiru fun gbogbo enia. 

15 Ẹ kiyesi i, ki ẹnikẹni ki o máṣe fi buburu 
san buburu fun ẹnikẹni; ṣugbọn ẹ ma lepa eyi 
ti iṣe rere nigbagbogbo, larin ara nyin, ati la— 
rin gbogbo enia. 

16 má yò nigbagbogbo. 

17 Ẹ má gbadura li aisimi. 

18 Ẹ má dupẹ ninu ohun gbogbo: nitori eyi 
ni ifẹ Ọlọrun ninu Kristi Jesu fun nyin. 

18 Ẹ máṣe pa iná Ẹmi. 

20 Ẹ máṣe kẹgan isọtẹlẹ. 

21 Ẹ ma wadi ohun gbogbo daju; ẹ dì eyiti o 
dara mu ṣinṣin. 

22 Ẹ ma takéte si ohun gbogbo ti o jọ ibi. 

23Ki Ọlọrun alafia tikararẹ̀ ki o sọ nyin di 
miméò patapata; ki a si pa ẹmí ati ọkàn ati ara 
nyin m: patapata li ailabukù ni ìgba wíwa 
Oluwa wa Jesu Kristi. 

24 Olododo li ẹniti o pẹ̀ nyin, ti yio si ṣe e. 

25 Ará, ẹ má gbadura fun wa. 

26 Ẹ fi ifẹnukonu mim kí gbogbo awọn ará. 

27 Mo fi Oluwa mu nyin bura pe, ki a ka 
iwe yi fun gbogbo awọn ará. 

28 Ki ore—ọfẹ Oluwa wa Jesu Kristi ki o wà 
pẹlu nyin. Amin. 

A kọ Episteli ikini si awọn 
ara Tessalonika lati Ateni lọ. 


EPISTELI EKEJI TI PAULU APOSTELI 


AWỌN ARA TESSALONIKA 


1PAULU, ati Silfanu, ati Timoteu, si ijọ 
Tessalonika, ninu Ọlọrun Baba wa ati 
Jesu Kristi Oluwa: 

2 Ore-ọfẹ si nyin, ati alafia, lati ọdọ Ọlọrun 
Baba, ati Jesu Kristi Oluwa. 

3Iṣẹ wa ni lati má dupẹ lọwọ Ọlọrun 
nigbagbogbo nitori nyin, ará, ani gẹgẹ bi o ti yẹ, 
nitoripe igbagbọ nyin ndàgba gidigidi, ati ifẹ 
olukuluku nyin gbogbo si ara nyin ndi pupọ; 

4 Tobẹ ti awa tikarawa nfi nyin ṣogo ninu ijọ 
Ọlọrun, nitori siru ati igbagbô nyin ninu 
gbogbo inunibini ati wahalà nyin ti ẹnyin nfa— 
rada, 


5 Eyiti iṣe àmi idajọ ododo Ọlọrun ti o daju, 
ki a le kà nyin yẹ fun ijọba Ọlọrun, nitori eyiti 
ẹnyin pẹlu ṣe njìya: 

6 Bi o ti jẹ pe ohun ododo ni fun Ọlọrun lati 
fi ipọnju gbẹsan lara awọn ti npôn nyin loju, 

7 Ati fun ẹnyin, ti a npQn loju, isimi pẹlu 
Wa, nigba ifarahàn Jesu Oluwa lati ọrun wá 
ninu ọwọ ina pẹlu awọn angẹli alagbara rẹ̀, 

8 Ẹniti yio san ẹsan fun awọn ti kò mọ Ọlọ— 
run, ti nwọn kò si gbà ihinrere Jesu Oluwa 
wa gbé: 

9 Awọn ẹniti yio jiya iparun ainipẹkun lati 
iwaju Oluwa wá, ati lati inu ogo agbara rẹ̀, 


N. TESSALONIKA 1—3 

10 Nigbati o ba de lati jẹ ẹni áyìn logo ninu 
awọn enia mimQ rẹ̀, ati ẹni iyanu ninu gbogbo 
awọn ti o gbagbQ (nitori a ti gbà ẹrí ti a jẹ fun 
nyin gbọ) li ọjọ na. 

11 Nitori eyiti awa pẹlu ngbadura fun nyin 
nigbagbogbo, pe ki Ọlọrun wa ki o le kà nyin 
yẹ fun ìpe nyin, ki o le mu gbogbo ifẹ ohun 
rere ati iṣẹ igbagbọ ṣẹ ni agbara: 

12Ki a le yìn orukọ Jesu Oluwa wa logo 
ninu nyin, ati ẹnyin ninu rẹ̀, gẹgẹ bi ore—ọfẹ 
Ọlọrun wa ati ti Jesu Kristi Oluwa. 


1ṢUGBỌN awa mbẹ̀ nyin, ará, nitori ti 
Wíwa Jesu Kristi Oluwa wa, ati ti ipejọ 
Wa sọdọ rẹ̀, 

2Ki ọkàn nyin ki o máṣe tete mì, tabi ki ẹ 
máṣe jaiya, yala nipa ẹmí, tabi nipa òrọ, tabi nipa 
iwe bi lati ọdọ wa wá, bi ẹnipe ọjọ Oluwa de. 

3 Ẹ máṣe jẹ ki ẹnikẹni tàn nyin jẹ lọnakọna; 
nitoripe ọjọ na ki yio de, bikoṣepe ìyapa nì ba 
kẹ de, ki a si fi ẹni ẹ̀ṣẹ nì hàn, ti iṣe ọmọ ẹ̀gbé; 

4 Ẹniti nṣòdì, ti o si ngbé ara rẹ̀ ga si gbogbo 
ohun ti a npò li Ọlọrun, tabi ti a nsin; tobẹ ti o 
joko ni tẹmpili Ọlọrun, ti o nfi ara rẹ̀ hàn pe 
Ọlọrun li on. 

5 Ẹnyin kò ranti pe, nigbati mo wà lọdọ 
nyin, mo nsò nkan wọnyi fun nyin? 

6 Ati nisisiyi ẹnyin mọ ohun ti o nṣe idena, 
ki a le ba fi i hàn li akokò rẹ̀. 

7 Nitoripe ohun ijinlẹ ẹ̀ṣẹ ti nṣiṣẹ ná: kìki 
pe ẹnikan wà ti nṣe idena nisisiyi, titi a ô fi 
mu u ti ẹ̀na kuro. 

8 Nigbana li a ô si fi ẹ̀ṣẹ nì hàn, ẹniti Oluwa 
yio fi emi ẹnu rẹ̀ pa, ti yio si fi ifihan wíwa rẹ̀ 
sọ di asan: 

9 Ani on, ẹniti wíwa rẹ̀ yio ri gẹgẹ bi iṣẹ Sa— 
tani pẹlu agbara gbogbo, ati àmi ati iṣẹ-iyanu 
eke, 

10 Ati pẹlu itanjẹ aiṣododo gbogbo fun 
awọn ti nṣegbé; nitoriti nwọn kò gbà ifẹ otitọ 
ti a ba fi gbà wọn là. 

11 Ati nitori eyi, Ọlọrun rán ohun ti nṣiṣẹ 
iṣina si wọn, ki nwọn ki o le gbà eke gbé: 

12 Ki a le ṣe idajọ gbogbo awọn ti kò gbà 
otitọ gbẹ, ṣugbọn ti nwọn ni inu didùn ninu 
aiṣododo. 

14 Ṣugbọn iṣẹ wa ni lati má dupẹ lọwọ Ọlọ— 
run nigbagbogbo nitori nyin, ará, olufẹ nipa ti 
Oluwa, nitori lati àtetekọṣe li Ọlọrun ti yàn 
nyin si igbala ninu isọdimimọ Ẹmí ati igbagbQ 
otitọ: 

14 Eyiti o ti pé nyin si nipa ihinrere wa, ki 
ẹnyin ki o le gbà ogo Jesu Kristi Oluwa wa. 


15 Nitorina, ará, ẹ duro ṣinṣin, ki ẹ si dì ẹkẹ̀ 
wọnni mu ti a ti fi kẹ nyin, yala nipa òrọ, tabi 
nipa iwe wa. 

16 Njẹ ki Jesu Kristi Oluwa wa tikararẹ̀, ati 
Ọlọrun Baba wa, ẹniti o ti fẹ wa, ti o si ti fi 
itunu ainipẹkun ati ireti rere nipa ore—ọfẹ 
fun wa, 

17 Ki o tù ọkan nyin ninu, ki o si fi ẹsẹ nyin 
mulẹ ninu iṣẹ ati ọrọ rere gbogbo. 


1LAKOTAN, ará, ẹ má gbadura fun wa, 
ki òrọ Oluwa le ma sáre, ki o si jẹ áyìn 
logo, ani gẹgẹ bi o ti ri lọdọ nyin: 

2 Ati ki a le gbà wa lọwọ awọn aṣodi ati 
awọn enia buburu: nitoripe ki iṣe gbogbo enia 
li o gbagbQ. 

3Ṣugbọn olododo li Oluwa, ẹniti yio fi ẹsẹ 
nyin mulẹ, ti yio si pa nyin mQ kuro ninu ibi. 

4 Awa si ni igbẹkẹle ninu Oluwa niti nyin, 
pe nkan wọnni ti a palaṣẹ fun nyin li ẹnyin 
nṣe ti ẹ o si má ṣe. 

5Ki Oluwa ki o si ma tQ ọkan nyin sinu ifẹ 
Ọlọrun, ati sinu siru Kristi. 

6 Awa si paṣẹ fun nyin, ará, li orukọ Jesu 
Kristi Oluwa wa, ki ẹnyin ki o yẹra kuro lọdọ 
olukuluku arakunrin, ti nrin ségesẹ̀ge, ti kì iṣe 
gẹgẹ bi ìlana ti nwọn ti gbà lọwọ wa. 

7 Nitori ẹnyin tikaranyin mọ bi o ti yẹ ki 
ẹnyin na farawe wa: nitori awa kò rin ségesẹ̀ge 
larin nyin; 

8 Bẹli awa kò si jẹ onjẹ ẹnikẹni lọfẹ; ṣugbọn 
ninu apọn ati lálá li a nṣiṣẹ lọsan ati loru, ki 
awa ki o ma ba dẹruba ẹnikẹni ninu nyìn: 

9 Kì iṣe pe awa kò li agbara, ṣugbọn awa nfi 
ara wa ṣe apẹrẹ fun nyin ki ẹnyin kì o le má 
farawe wa. 

10 Nitori nigbati awa tilẹ wà pẹlu nyin, eyi 
li awa palaṣẹ fun nyin, pe bi ẹnikẹni kò bá fẹ 
ṣiṣẹ, ki o maṣe jẹun. 

ti Nitori awa gburo awọn kan ti nrin sé— 
gesẹ̀ge larin nyìn ti nwọn kò nṣiṣẹ rara, 
ṣugbọn nwọn jẹ àtọjú—ile—kiri. 

12 Njẹ irú awọn ẹni bẹ li awa npaṣẹ fun, ti a 
si nrò ninu Oluwa Jesu Kristi, pe ki nwọn ki o 
má fi ìwa pẹlẹ ṣiṣẹ, ki nwọn ki o si má jẹ onjẹ 
awọn tikarawọn. 

13Ṣugbọn ẹnyin, ará, ẹ máṣe ṣárẹ̀ ni rere iṣe. 

14 Bi ẹnikẹni kò ba si gbà ọrọ wa gbQ nipa 
iwe yi, ẹ sami si oluwarẹ, ki ẹ má si ṣe ba a 
kẹgbẹ, ki oju ki o le tì i. 

15 Sibẹ ẹ máṣe kà a si ọtá, ṣugbọn ẹ má gbà 
a niyanju bi arakunrin. 

16 Njẹ ki Oluwa alafia tikararẹ̀ má fun nyin 


861 


ni alafia nigbagbogbo lọna gbogbo. Ki Oluwa 
ki o pẹlu gbogbo nyin. 

17 Ikíni emi Paulu lati ọwọ ara mi, eyiti iṣe 
àmi ninu gbogbo iwe; bẹni mo nkọwe. 


I. TIMOTEU 1, 2 


18 Ore—ọfẹ Oluwa wa Jesu Kristi ki o wà 
pẹlu gbogbo nyin. Amin. 

A kọ Episteli keji si awọn 

ara Tessalonika lati Ateni lọ. 


EPISTELI EKINI TI PAULU APOSTELI 


TIMOTEU 


1PAULU, Aposteli Kristi Jesu, gẹgẹ bi aṣẹ 

Ọlọrun Olugbala wa, ati Kristi Jesu ireti Wa; 

2Si Timoteu, ọmọ mi tôtọ ninu igbagbQ: 

Ore-ọfẹ, anu, alafia lati ọdọ Ọlọrun Baba wá, 
ati Kristi Jesu Oluwa wa. 

3 Bi mo ti gba ọ niyanju lati joko ni Efesu, 
nigbati mo nlọ si Makedonia, ki iwọ ki o le 
paṣẹ fun awọn kan, ki nwọn ki o máṣe kọni li 
ẹkẹ miran, 

4 Ki nwọn má si ṣe fiyesi awọn itan lasan, 
ati ti ìran ti kò li opin, eyiti imá mú ijiyan wa 
dipo iṣẹ iriju Ọlọrun ti mbẹ ninu igbagbé; 
bẹni mo ṣe nisisiyi. 

5 Ṣugbọn opin aṣẹ na ni ifẹ lati ọkàn mim 
ati ẹri—ọkan rere ati igbagbQ aiṣẹtan wa. 

6 lati inu eyiti awọn ẹlomiran ti yapa kuro 
ti nwọn si ya sapakan si ọrọ asan; 

7 Nwọn nfẹ ṣe olukọ ofin; òye ohun ti nwọn 
nwi kò yé wọn, tabi ti ohun ti nwọn ntẹnum€. 

8 Ṣugbọn awa mò pe ofin dara, bi enia ba lò 
o bi a ti ilo ofin; 

9 Bi a ti mò eyi pe, a kò ṣe ofin fun olododo, 
bikoṣe fun awọn alailofin ati awọn ahigbọran, 
fun awọn alaiwa—bi—Ọlọrun ati awọn ẹlẹṣẹ, 
fun awọn alaimọ ati awọn ẹlẹgan, fun awọn 
apa—baba ati awọn apa—iya, fun awọn apania, 

10 Fun awọn àgbere, fun awọn ti nfi ọkun— 
rin ba ara wọn jẹ̀, fun awọn aji—enia tà, fun 
awọn eke, fun awọn abura eke, ati bi ohun 
miran ba si wà ti o lodi si ẹkọ ti o yẹ̀ koro, 

11 Gẹgẹ bi ihinrere ti ogo Ọlọrun olubukún, 
ti a fi si itọju mi. 

12 Mo dupẹ lọwọ Ẹniti o fun mi li agbara, 
ani Kristi Jesu Oluwa wa, nitoriti o kà mi si 
olòtọ ni yiyan mi si iṣẹ rẹ̀; 

13 Bi mo tilẹ jẹ asọ òrọ—odì lẹkan ri, ati 
oninunibini, ati elewu enia: ṣugbọn mo ri ánu 
gbà, nitoriti mo ṣe e li aimò ninu aigbagbọ. 

14 Ore-ọfẹ Oluwa wa si pò rekọja pẹlu 
igbagbọ ati ifẹ, ti mbẹ ninu Kristi Jesu. 


15 Otitọ li ọrọ na, o si yẹ fun itẹwọgbà, pe 
Kristi Jesu wá si aiye lati gbà ẹlẹṣẹ là; ninu 
awọn ẹniti emi jẹ pàtaki. 

16 Ṣugbọn nitori eyi ni mo ṣe ri ánu gbà, pe 
lara mi, bi olori, ni ki Jesu Kristi fi gbogbo 
ipamọra rẹ̀ hàn bi apẹrẹ fun awọn ti yio gbà a 
gbé si ìye ainipẹkun nigba ikẹhin. 

17 Njẹ fun Ọba aiyeraiye, aidibajẹ, airi, Ọlọ— 
run kanṣoṣo, ni ọlá ati ogo Wà fun lai ati lailai. 
Amin. 

18 Aṣẹ yi ni mo pa fun ọ, Timoteu ọmọ mi, 
gẹgẹ bi isọtẹlẹ wọnni ti o ti ṣaju lori rẹ, pe 
nipa wọn ki iwọ ki o le má jà ogun rere; 

19 Ma ni igbagbọ ati ẹri—ọkàn rere; eyiti 
awọn ẹlomiran tanu kuro lọdọ wọn ti nwọn si 
rì ọkò igbagbọ wọn: 

20 Ninu awọn ẹniti Himeneu ati Aleksan— 
deru wà; awọn ti mo ti fi le Satani lọwọ, ki a 


le kẹ wọn ki nwọn ki o má sọrọ—odi mọ. 

2 1NITORINA mo gbà nyin niyanju ṣaju 
ohun gbogbo, pe ki a ma bẹ̀bẹ, ki a má 

gbadura, ki a má ṣìpẹ, ati ki a má dupẹ nitori 

gbogbo enia; 

2 Fun awọn ọba, ati gbogbo awọn ti o wà ni 
ipo giga; ki a le má lo aiye wa ni idakẹjẹ ati 
pẹlẹ ninu gbogbo ìwa—bi—Ọlọrun ati ìwa 
agbà. 

3 Nitori eyi dara o si ṣe itẹwọgbà niwaju 
Ọlọrun Olugbala wa; 

4 Ẹniti o nfẹ ki gbogbo enia ni igbala ki 
nwọn si wá sinu ìmọ otitọ. 

5 Nitori Ọlọrun kan ni mbẹ, Onilaja kan pẹlu 
larin Ọlọrun ati enia, on papa enia, ani Kristi 
Jesu; 

6 Ẹniti o fi ara rẹ̀ ṣe irapada fun gbogbo 
enia, ẹrí li akokò rẹ̀; 

7 Nitori eyiti a yàn mi ṣe oniwasu, ati apos— 
teli, (otitọ li emi nsọ, emi kò ṣeke;) olukọ 
awọn Keferi ni igbagbQ ati otitọ. 


il. TIMOTEU 2—4 

8 Nitorina mo fẹ ki awọn ọkunrin ma gba— 
dura nibi gbogbo, ki nwọn má gbé ọwò mimoô 
soke, li aibinu ati li aijiyan. 

3SBẹ gẹgẹ ki awọn obinrin ki o fi aṣọ 
iwọntunwọnsin ṣe ara wọn li ọṣé, pẹlu itiju 
ati ìwa airekọja; kì iṣe pẹlu irun didì ati wura, 
tabi pearli, tabi aṣọ olowo iyebiye, 

10 Bikoṣe pẹlu iṣẹ̀ rere (eyi ti o yẹ fun awọn 
obinrin ti o jẹwọ iwa—bi—Ọlọrun). 

11 Jẹ ki obinrin ki o má fi idakẹjẹ ati itẹriba 
gbogbo kQ ẹkQ. 

12Ṣugbọn emi kò fi aṣẹ fun obinrin lati ma 
kéni, tabi lati paṣẹ lori ọkunrin, bikoṣepe ki o 
dakẹjẹ. 

13 Nitori Adamu li a ké dá, lẹhin na, Efa. 

14 A kò si tàn Adamu jẹ, ṣugbọn obinrin na, 
nigbati a tàn a, o ṣubu sinu ẹ̀ṣẹ. 

15 Ṣugbọn a o gbà a là nipa ìbimọ rẹ̀, bi 
nwọn ba duro ninu igbagbọ ati ifẹ, ati ìwa 
mimô pẹlu ìwa airekọja. 


TOTITỌ ni òrọ na, bi ẹnikan ba fẹ oye 
biṣopu, iṣẹ rere li o nfẹ. 

2Njẹ biṣopu jẹ alailẹgan, ọkọ aya kan, 
oluṣọra, alairekọja, oniwa yiyẹ, olufẹ alejò 
ṣiṣe, ẹniti o le ṣe olukọ. 

3 Ki o má jẹ ọmuti, tabi onijà, tabi olojuko— 
koro, bikoṣe onis(iru, ki o má jẹ onija, tabi 
olufẹ owo; 

4 Ẹniti o kawọ ile ara rẹ̀ girigiri, ti o mu 
awọn ọmọ rẹ̀ tẹriba pẹlu ìwa àgba gbogbo; 

S (Ṣugbọn bi enia kò ba mò bi a ti ṣe ikawọ 
ile ara rẹ̀, on o ha ti ṣe le tọju ijọ Ọlọrun?) 

6 Ki o májẹ ẹni titun, kí o má bá gbéraga, ki 
o si ṣubu sinu ẹbi Eṣu. 

TO si yẹ ki o ni ẹri rere pẹlu lọdọ awọn ti 
mbẹ lode: ki o má ba bọ sinu ẹ̀gan ati sinu 
idẹkun Éṣu. 

8 Bẹ gẹgẹ li o yẹ fun awọn diakoni lati ni 
ìwa àgba, ki nwọn má jẹ ẹlẹnu meji, kì nwọn 
má fi ara wọn fun waini pupọ, ki nwọn má jẹ 
olojukokoro. 

3 Ki nwọn má di ohun ijinlẹ igbagboô mu li 
ọkàn funfun. 

10 Ki a si kẹ wá idi awọn wọnyi daju pẹlu; 
nigbana ni ki a jẹ ki nwọn jẹ oyẹ̀ diakoni, bi 
nwọn ba jẹ alailẹgan. 

11 Bẹ gẹgẹ li o yẹ fun awọn obinrin lati ni 
iwa àgba, kì nwọn má jẹ asọrọ—ẹni—lẹhin 
bikoṣe alairekọja, olôtọ ll ohun gbogbo. 

12 Ki awọn diakoni jẹ ọkọ obinrin kan, ki 
nwọn ki o káwọ awọn ọmọ wọn ati ile ara 
Wọn daradara. 


862 


13 Nitori awọn ti o lò oyẹ̀ diakoni daradara 
rà ipo rere fun ara Wọn, ati igboiya pupọ ni 
igbagbọ ti mbẹ ninu Kristi Jesu. 

14Iwe nkan Wọnyi ni mo kọ si ọ, mo si 
nreti ati tò ọ wá ni 1616. 

15Ṣugbọn bi mo ba pẹ, ki iwọ ki o le mò bi o 
ti yẹ fun awọn enia lati má huwa ninu ile Ọlọ— 
run, ti iṣe ijọ Ọlọrun alaye, ọwòn ati ipilẹ otitọ. 

16 Laiṣiyemeji, titobi ni ohun ijinlẹ ìwa—bi— 
Ọlọrun, ẹniti a fihan ninu ara, ti a dalare ninu 
Ẹmí, ti awọn angẹli ri, ti a wasu rẹ̀ larin awọn 
orilẹ—ede, ti a gbagbọ ninu aiye, ti a gba soke 
sinu ogo. 


1ṢUGBỌN Ẹmí ntẹnumọ ọ pe, ni igba 

ikẹhin awọn miran yio kuro ninu igbagbô, 
nwọn o ma fiyesi awọn ẹmí ti ntan—ni—jẹ, ati 
ẹkọ awọn ẹmi ẹ̀ṣu; 

2 Nipa agabagebe awọn ti nṣeke, awọn ti 
ọkàn awọn tikarawọn dabi eyiti a fi irin 
gbigbona jô. 

3 Awọn ti nda—ni—lẹkun ati gbeyawo, ti 
nwọn si npaṣẹ lati ka ewọ onjẹ ti Ọlọrun ti da 
fun itẹwọgba pẹlu ọpẹ awọn onigbagbọ ati 
awọn ti o mọ otitọ. 

4 Nitori gbogbo ohun ti Ọlọrun dá li o dara, 
kò si ọkan ti o yẹ ki a kò, bi a ba fi ọpẹ gbà a. 

5 Nitori a fi ọrọ Ọlọrun ati adura yà a si 
mim. 

6 Bi iwọ ba nrán awọn ará leti nkan wọnyi, 
iwọ o jẹ iranṣẹ rere ti Kristi Jesu, ti a nfi ọrọ 
igbagbọ ati ẹ̀kọ rere bẹ̀, eyiti iwọ ti ntẹle. 

TṢugbọn kò ọrọ asan ati itan awọn agba 
obinrin, si ma tọ ara rẹ si Ìwa—bi—Ọlọrun. 

8 Nitori ṣiṣe eré ìdaraya ní ẹ̀ré diẹ, ṣugbọn 
ìwa-bi—Ọlọrun li ẹ̀re fun ohun gbogbo, o ni 
ileri ti aiye isisiyi ati ti eyi ti mbò. 

9 Otitọ ni ọrọ na, o si yẹ fun itẹwọgbà 
gbogbo. 

10 Nitori fun eyi li awa nṣe lala ti a si njija— 
kadi, nitori awa ni ireti ninu Ọlọrun aláye, 
ẹniti iṣe Olugbala gbogbo enia, pẹlupẹlu ti 
awọn ti o gbagbo. 

11 Nkan wọnyi ni ki o má palaṣẹ ki o si ma 
kọni. 

12 Máṣe jẹ ki ẹnikẹni ki o gàn ewe rẹ; ṣugbọn 
ki iwọ ki o jẹ apẹrẹ fun awọn ti o gbagbQ, ninu 
òrọ, ninu ìwa hihu, ninu ifẹ, ninu ẹmi, ninu 
igbagbọ, ninu ìwa mimQ. 

13 TTiti emi o fi de, má tọju iwe kikà ati igba— 
niyanju ati ikọni. 

14 Máṣe ainani ẹ̀bun ti mbẹ lara rẹ, eyiti a fi 
fun ọ nipa isọtẹlẹ pẹlu ifọwọle awọn àgba. 


863 


15 Má fiyesi nkan wọnyi; fi ara rẹ fun wọn 
patapata; ki ilọsiwaju rẹ ki o le hàn gbangba 
fun gbogbo enia. 

16 Ma ṣe itọju ara rẹ ati ẹkọ rẹ; ma duro lai— 
yẹsẹ ninu nkan wọnyi: nitori ni ṣiṣe eyi, iwọ 
ô gbà ara rẹ ati awọn ti ngbé òrọ rẹ là. 

5 1 MÁṢE ba alàgba wi, ṣugbọn ki o má gba 
a niyanju bi baba; awọn ọdọmọkunrin bi 
arakunrin; 

2 Awọn àgba obinrin bi iya; awọn ọdọmọ— 
binrin bi arabinrin ninu ìwa mim. 

3 Bòwọ fun awọn opé ti iṣe opô nitôtọ. 

4 Ṣugbọn bi opô kan ba li ọmọ tabi ọmọ— 
ọmọ, jẹ ki nwọn tẹ̀te kẹ ati ṣe itọju ile awọn 
tikarawọn, ki nwọn ki o si san ôre awọn obi 
wọn pada: nitoripe eyi li o ṣe itẹwọgbà niwaju 
Ọlọrun. 

5 Njẹ ẹniti iṣe opô nitéôtọ, ti o ṣe on nikan, a 
má gbẹkẹle Ọlọrun, a si má duro ninu ẹ̀bẹ ati 
ninu adura lọsán ati loru. 

6 Ṣugbọn ẹniti o ba fi ara rẹ̀ fun aiye jijẹ, o 
kú nigbati o wà laye. 

7 Nkan wọnyi ni ki iwọ ki o si ma palaṣẹ, ki 
nwọn ki o le wà lailẹgan. 

aṢugbọn bi ẹnikẹni kò bá pẹ̀se fun awọn 
tirẹ, papa fun awọn ará ile rẹ̀, o ti s€ igbagbé, 
o buru ju alaigbagbé lọ. 

8 Máṣe kọ orukọ ẹniti o ba din ni ọgọta 
ọdún silẹ bi opé, ti o ti jẹ obinrin ọkọ kan, 

10 Ẹniti a jẹri rẹ̀ fun iṣẹ rere; bi o ba ti ntẹ 
ọmọ ri, bi o ba ti ngba alejò, bi o bá ti nwẹ ẹsẹ 
awọn enia mimQ, bi o ba ti nràn awọn olupọn— 
ju lọwọ, bi o ba ti nlepa iṣẹ rere gbogbo. 

11 Ṣugbọn kò awọn opo ti kò dagba: nitori— 
pe nigbati nwọn ba ti ṣe ifẹkufẹ lodi si Kristi, 
nwọn a fẹ gbeyawo; 

12Nwọn a di ẹlẹbi, nitoriti nwọn ti kò igbagbe 
Wọn iṣaju silẹ. 

13 Ati pẹlu nwọn nkọ lati ṣe ọlẹ, lati ma 
kiri lati ile de ile; ki iṣe ọlẹ nikan, ṣugbọn 
onisọkusọ ati olofòfo pẹlu, nwọn a ma sọ 
ohun ti kò yẹ. 

14 Nitorina mo fẹ ki awọn opo ti kò dagba 
má gbeyawo, ki nwọn má bímọ, ki nwọn ki o 
ma ṣe alabojuto ile, ki nwọn ki o máṣe fi àye 
silẹ rara fun ọtá na lati sòrọ ẹ̀gan. 

15 Nitori awọn miran ti yipada kuro si ẹhin 
Satani. 

16 Bi obinrin kan ti o gbagbô ba ni awọn 
opôé, ki o má ràn wọn lọwọ, ki a má si di ẹrù le 
ijọ, ki nwọn ki o le ma ràn awọn ti iṣe opô 
nitôtọ lọwọ. 


I. TIMOTEU 4—6 


17 Awọn alàgba ti o ṣe akoso daradara ni ki a 
kà yẹ si ọlá ilọpo meji, pẹlupẹlu awọn ti o ṣe 
lala ni ẹrọ ati ni kikọni. 

18 Nitoriti iwe—mim6Q wipe, Iwọ kò gbọdọ 
dì malu ti ntẹ̀ ọkà li ẹnu. Ati pe, òya alagbaṣe 
tọ si i. 

13 Máṣe gbà ẹ̀sun si alàgba kan, bikoṣe lati 
ẹnu ẹlẹri meji tabi mẹta. 

20 Ba awọn ti o ṣẹ̀ wi niwaju gbogbo enia, ki 
awọn iyokù pẹlu ki o le bẹ̀ru. 

21 Mo paṣẹ fun ọ niwaju Ọlọrun, ati Kristi 
Jesu, ati awọn angẹli ayanfẹ, ki iwọ ki o má 
Ṣṣakiyesi nkan wọnyi, laiṣe ojuṣáju, lai fi ẹ̀gbẹ̀ 
ṣe ohunkohun. 

22 Máṣe fi ikanju gbe ọwé le ẹnikẹni, bẹni 
ki o má si ṣe jẹ alabapin ninu ẹ̀ṣẹ̀ awọn ẹlo— 
miran: pa ara rẹ mô ni ìwa funfun. 

23 Máṣe má mu omi nikan, ṣugbọn má lo 
Waini diẹ nitori inu rẹ, ati nitori ailera rẹ igba— 
kugba. 

24 Ẹṣẹ awọn ẹlomiran a má han gbangba, a 
ma lọ ṣaju si idajọ; ti awọn ẹlomiran pẹlu a si 
ma tẹle wọn. 

25 Bẹ gẹgẹ pẹlu ni iṣẹ rere wà ti nwọn hàn 
gbangba; awọn iru miran kò si le farasin. 


1KI gbogbo awọn ti iṣe ẹrú labẹ ìrú má 

ka awọn oluwa ti o ni wọn yẹ si ọla 
gbogbo, ki a má bá sọrọ—odi si orukọ Ọlọrun 
ati ẹkọ rẹ̀. 

2 Awọn ti o si ni oluwa onigbagbQ, ki nwọn 
máṣe gàn wọn nitori arakunrin. ni nwọn; 
ṣugbọn kì nwọn tubọ má sìn wọn, nitori awọn 
ti iṣe alabapin iṣẹ rere wọn jẹ onigbagbQ ati 
olufẹ. Nkan wọnyi ni ki o má kọni ki o si má 
fi gba—ni—niyanju. 

3 Bi ẹnikẹni ba nkọni li ẹkọ miran, ti kò si 
gba òrọ ti o ye kôro, ani òrọ Jesu Kristi Oluwa 
wa, ati ẹk gẹgẹ bi ìwa—bi—Ọlọrun. 

40 gberaga, kò mọ nkan kan, bikoṣe ifẹ 
iyan—jija ati ìja-òrọ ninu eyiti ilara, ìya, ọrọ 
buburu ati iro buburu ti iwá, 

s Ọrẹ ayipo awọn enia ọlọkan éri ti kò si 
otitọ ninu wọn, ti nwọn ṣebi ọna si ere ni 
ìwa-—bi-Ọlọrun: yẹra lọdọ irú awọn wọnni. 

6 Ṣugbọn iwa—bi—Ọlọrun pẹlu itẹlọrùn ẹ̀re 
nla ni. 

? Nitori a kò mu ohun kan wá si aiye, bẹni a 
kò si le mu ohunkohun jade lọ. 

8 Bi a ba si li onjẹ ati aṣọ ìwọnyi yio t wa 
lọrùn. 

3 Ṣugbọn awọn ti nfẹ di ọlọrò a má bẹ sinu 
idanwò ati idẹkun, ati sinu wẹ̀re ifẹkufẹ pipọ 


Ii. TIMOTEU. 1 
ti ipa—ni—lara, iru eyiti imá rì enia sinu iparun 
ati ẹ̀gbé. 

10 Nitori ifẹ owo ni gbòngbo ohun buburu 
gbogbo: eyiti awọn miran nlepa ti a si mu 
wọn ṣako kuro ninu igbagbé, nwọn si fi ibi— 
nujẹ pupọ gún ara wọn li ẹ̀kẹ. 

liṢugbọn iwọ enia Ọlọrun, sá fun nkan 
Wọnyi; ki o si má lepa ododo, ìwa—bi—Ọlọrun, 
igbagbQ, ifẹ, stiru, ìwa tutù. 

12 Ma jà ìja rere ti igbagbQ, di ìye ainipẹkun 
mu ninu eyiti a gbé pò ọ si, ti iwọ si ṣe ijẹwo 
rere niwaju ẹlẹri pupọ. 

13 Mo paṣẹ fun ọ niwaju Ọlọrun, ti nsọ 
ohun gbogbo di aye, ati niwaju Jesu Kristi, ẹni, 
niwaju Pontiu Pilatu, ti o jẹri ijẹwọ rere, 

14Ki iwọ ki o pa ofin mẹ li ailabawọn, li 
ailẹgan, titi di ifarahàn Oluwa wa Jesu Kristi: 

15 Eyiti yio fihàn ni igba tirẹ̀, Ẹniti iṣe Olu— 
bukún ati Alagbara na kanṣoṣo, Ọba awọn 
ọba, ati Oluwa awọn oluwa; 


864 


16 Ẹnikanṣoṣo ti o ni aikú, ti ngbe inu imọlẹ 
ti a kò le sunmọ, ẹniti enia kan kò ri rí ti kò si 
le ri: ẹniti ọla ati agbara titi lai iṣe tirẹ. Amin. 

17 Kìlọ fun awọn ti o lọrọ li aiye isisiyi, ki 
nwọn máṣe gberaga, bẹni ki nwọn máṣe gbẹ— 
kẹle ọrò aidaniloju, bikoṣe le Ọlọrun alaye, ti 
nfi ohun gbogbo fun wa lọpọlọpọ lati lo; 

18 Ki nwọn ki o ma ṣôre, ki nwọn ki o má 
pò ni iṣẹ rere, ki nwọn mura lati pin funni, ki 
nwọn ki o ni ẹmi ibakẹdun; 

19 Ki nwọn ki o ma tò iṣura ipilẹ rere jọ fun 
ara wọn dẹ̀ igba ti mbò, ki nwọn ki o le di ìye 
totọ mu. 

20 Timoteu, ṣọ ohun ni ti a fi si itọju rẹ, yà 
kuro ninu òrọ asan ati ijiyan ohun ti a nfi eke 
pẹ̀ ni imọ; 

21 Eyiti awọn ẹlomiran jẹwọ rẹ̀ ti nwọn si 
ṣina igbagbọ. Ki ore—ọfẹ ki o wà pẹlu rẹ. Amin. 

Episteli ekini yi si Timoteu li a kọ lati 
Laodikea wá, ti iṣe olú ilu ti Frigia Pakatiana. 


EPISTELI EKEJI TI PAULU APOSTELI 


TIMOTEU 


1PAULU, Aposteli Kristi Jesu nipa ifẹ 
Ọlọrun, gẹgẹ bi ileri ìye ti mbẹ ninu 
Kristi Jesu, 

2 Si Timoteu, ọmọ mi olufẹ ọwọn: Ore-—ọfẹ, 
anu, ati alafia, lati ọdọ Ọlọrun Baba wá, ati 
Kristi Jesu Oluwa wa. 

3 Mo dupẹ lọwọ Ọlọrun, ti emi nsìn lati ọdọ 
awọn baba mi wá ninu ẹri—ọkan funfun, pe li 
aisimi li emi nṣe iranti rẹ ninu adura mi, 

4 'T'ọsan t'oru li emi njaìyà ati ri ọ, ti mo 
nranti omije rẹ, ki a le fi ayò kún mi li ọkàn; 

5 Nigbati mo ba ranti igbagbe ailẹtan ti mbẹ 
ninu rẹ, eyiti o kẹ wà ninu Loide iya—nla rẹ, 
ati ninu Eunike iya rẹ; mo si gbagbọ pe, o 
mmbẹ ninu rẹ pẹlu. 

6 Nitori idi eyi ni mo ṣe nran ọ leti pe ki 
ìwọ ki o má rú ẹ̀bun Ọlọrun soke eyiti mbẹ 
ninu rẹ nipa gbigbe ọwọ mi le ọ. 

7 Nitoripe Ọlọrun kò fun wa ni ẹmí ibẹru; 
bikoṣe ti agbara, ati ti ifẹ, ati ti ọkàn ti o yẹ̀ koro. 

8 Nitorina máṣe tiju ẹri Oluwa wa, tabi emi 
ondẹ rẹ̀: ṣugbọn ki iwọ ki o ṣe alabapin ninu 
ipọnju ihinrere gẹgẹ bi agbara Ọlọrun; 

3 Ẹniti o gbà wa là, ti o si fi ìpe mimô pẹ̀ 


Wa, kì iṣe gẹgẹ bi iṣe wa, ṣugbọn gẹgẹ bi 
ipinnu ati ore—ọfẹ tirẹ̀, ti a fifun wa ninu 
Kristi Jesu lati aiyeraiye, 

10 Ṣugbọn ti a fihàn nisisiyi nipa ifarahàn 
Jesu Kristi Olugbala wa, ẹniti o pa ikú rẹ̀, ti o 
si mu ìye ati aidibajẹ wá si imọlẹ nipasẹ 
ihinrere, 

11 Fun eyiti a yàn mi ṣe oniWasu, ati apos— 
teli, ati olukọ. 

12 Nitori idi eyiti emi ṣe njìya wọnyi pẹlu: 
ṣugbọn oju kò tì mi: nitori emi mò ẹniti emi 
gbagbé, o si da mi loju pe, on le pa ohun ti mo 
fi le e lọwọ m titi di ọjọ nì. 

13 Dì apẹrẹ awọn òrọ ti o yẹ̀ koro ti iwọ ti 
gbẹ lọdọ mi mu, ninu igbagbọ ati ifẹ ti mbẹ 
ninu Kristi Jesu. 

14 Ohun rere nì ti a ti fi le ọ lọwọ, pa a mọ 
nipa Ẹmi Mimọ ti ngbe inu wa. 

15 Eyi ni iwọ mò, pe gbogbo awon ti o wà ni 
Asia yipada kuro lẹhin mi; ninu awọn ẹniti 
Figellu ati Hermogene gbé wà. 

16 Ki Oluwa ki o fi anu fun ile Onesiforu; 
nitoriti ima tù mi lara nigba pupọ, ẹ̀wọn mi 
kò si tì i loju: 


17 Ṣugbọn nigbati o wà ni Romu, o fi ẹsò wá 
mi, o si ri mi. 

18 Ki Oluwa ki o fifun u ki o le ri anu lọdọ 
Oluwa li ọjọ nì: iwọ tikararẹ sá mò dajudaju 
iye ohun ti o ṣe fun mi ni Efesu. 


2 NITORINA, iwọ ọmọ mi, jẹ alagbara 
ninu ore-ọfẹ ti mbẹ ninu Kristi Jesu. 

2 Ati ohun wọnni ti iwọ ti gbQ lọdọ mi lati 
ọwọ òpọlọpọ ẹlẹri, awọn na ni ki iwọ fi le 
awọn olôtọ enia lọwọ, awọn ti yio le má kẹ 
awọn ẹlomiran pẹlu. 

3Ṣe alabapin pẹlu. mi ninu ipọnju, bi 
ọmọ-ogun rere Jesu Kristi. 

4 Kò si ẹniti njàgun ti ifi ohun aiye yi df ara 
rẹ̀ lọwọ, ki o le mu inu ẹniti o yàn a li 
ọmọ-ogun dùn. 

5 Bi ẹnikẹni ba si njà, a kì dé e li ade, bikoṣepe 
o ba jà li aiṣe erú. 

6 Àgbẹ ti o nṣe lálá li o ni lati ké mu ninu 
eso wọnni. 

7 Gbà ohun ti emi nsọ rò; nitori Oluwa yio 
fun ọ li òye ninu ohun gbogbo. 

8 Ranti Jesu Kristi, ti o jinde kuro ninu okú, 
lati inu irú-ọmọ Dafidi, gẹgẹ bi ihinrere mi, 

8 Ninu eyiti emi nri ipọnju titi dé inu ìde bi 
arufin; ṣugbọn a kò dẹ̀ òrọ Ọlọrun. 

10 Nitorina mo nfarada ohun gbogbo nitori 
ti awọn ayanfẹ, ki awọn na pẹlu le ni igbala ti 
mbẹ ninu Kristi Jesu pẹlu ogo ainipẹkun. 

11 Otitọ li ọrọ na: Nitoripe bi awa ba bá a 
kú, awa ô si bá a yẹ̀: 

12 Bi awa ba farada, awa ô si ba a jọba: bi 
awa ba sẹ̀ ẹ, on na yio si sẹ wa. 

13 Bi awa kò ba gbagbé, on duro li olotọ: 
nitori on kò le sẹ̀ ara rẹ̀. 

14 Nkan wọnyi ni ki o ma rán wọn leti, má 
kìlọ fun wọn niwaju Oluwa pe, ki nwọn ki o 
máṣe jìijà ẹrọ ti kò lere, fun iparun awọn ti ngbọ. 

15 Ṣápọn lati fi ara rẹ hàn niwaju Ọlọrun li 
ẹniti o yege, aṣiṣé ti kò ni lati tiju, ti o npín 
ẹrọ otitọ bi o ti yẹ. 

16 Ṣugbọn yà kuro ninu òrọ asan, nitoriti 
nwọn ô má lọ siwaju ninu aiwa—bi—Ọlọrun, 

17 Ọrọ wọn yio si má jẹ bi egbò kikẹ̀; ninu 
awọn ẹniti Himeneu ati Filetu wà; 

18 Awọn ẹniti o ti ṣìna niti otitọ, ti nwipe 
ajinde ti kọja na; ti nwọn si mbì igbagbọ awọn 
miran ṣubu. 

19 Ṣugbọn ipilẹ Ọlọrun ti o daju duro 
ṣinṣin, o ni ẹ̀didi yi wipe, Oluwa mò awọn ti 
iṣe tirẹ̀. Ati pẹlu, ki olukuluku ẹniti npẹ̀ oru- 
kọ Oluwa ki o kuro ninu aiṣododo. 


Ii. TIMOTEU 1—3 
20 Ṣugbọn ninu ile nla, kì iṣe kìki ohun elo 
Wura ati ti fadaka nikan ni mbẹ nibẹ̀, ṣugbọn 
ti igi ati ti amò pẹlu; ati omiran si ọlá, ati 
omiran si ailọlá. 
21 Bi ẹnikẹni ba Wẹ̀ ara rẹ̀ mọ kuro ninu 
wọnyi, on ô jẹ ohun ẹ̀lo si ọlá, ti a yà si òtọ, ti o 
si yẹ fun ìlo bále, ti a si ti pòse silẹ si iṣẹ rere 


22 Ma sá fun ifẹkufẹ ewe: si má lepa ododo, 
igbagbé, ifẹ, alafia, pẹlu awọn ti nkepe Oluwa 
lati inu ọkàn funfun wá. 

23 Ṣugbọn ib€re wẹ̀re ati alaini ẹkọ ninu ni 
ki o kò, bi o ti mò pe nwọn ama dá ìja silẹ. 

24 Iranṣẹ Oluwa kò si gbọdọ jà; bikoṣe ki o 
jẹ ẹni pẹlẹ si enia gbogbo, ẹniti o le kọni, 
onistiru, 

25 Ẹniti yio má ké awọn aṣodi pẹlu iwa 
tutu; boya Ọlọrun le fun wọn ni ironupiwada 
si imọ otitọ; 

26 Nwọn o si le sọji kuro ninu idẹkun Ìṣu, 
awọn ti a ti dì ni igbekun lati ọwọ rẹ̀ Wá si 


ifẹ rẹ̀. 
3 1ṢUGBỌN eyi ni ki o mò, pe ni ikẹhin 
ọjọ ìgbà ewu yio de. 

2 Nitori awọn enia yio jẹ olufẹ ti ara wọn, 
olufẹ owo, afunnú, agberaga, asòrọbuburu, 
aṣaigbọran si obi, alailọpẹ, alaimô, 

3 Alainifẹ, alaile darijini, abanijẹ, alaile— 
kô—ra—wọnnijanu, onroro, alainifẹ-ohun— 
Tere, 

4 Onikupani, alagidi, ọlọkàn giga, olufẹ faji 
jù olufẹ Ọlọrun lọ; 

5 Awọn ti nwọn ni afarawe iwa—bi—Ọlọ— 
run, ṣugbọn ti nwọn sẹ̀ agbara rẹ̀: yẹra kuro 
lọdọ awọn wọnyi pẹlu. 

6 Nitori ninu irú eyi li awọn ti nrakò Wọ 
inu ile, ti nwọn si ndì awọn obinrin 
alailọgbọn ti a dì ẹ̀ṣẹ rù ni igbekùn, ti a si nfi 
onirtiru ifẹkufẹ fà kiri, 

7 Nwọn nfi igbagbogbo kẹkọ, nwọn kò si le 
de oju ìmọ otitọ. 

8 Njẹ gẹgẹ bi Janesi ati Jamberi ti kọ oju ija 
si Mose, bẹli awọn wọnyi kọ oju ija si otitọ: 
awọn enia ti inu wọn dibajẹ, awọn ẹni ìtanù 
niti ọran igbagbQ. 

8Ṣugbọn nwọn kì yio lọ siwaju jù bẹ̀lọ: ni— 
tori wẹ̀re wọn yio farahan fun gbogbo enia 
gẹgẹ bi tiwọn ti yọrì si. 

10 Ṣugbọn iwọ ti mò ẹkọ mi, igbesi aiye mi, 
ipinnu, igbagbQ, ipamọra, ifẹni, siru, 

11 Inunibini, iyà; awọn ohun ti o dé bá mi 
ni Antioku, ni Ikonioni ati ni Listra; awọn 


TITU 1 


inunibini ti mo faradà: Oluwa si gbà mi kuro 
ninu gbogbo wọn. 

12 Nitôtọ, gbogbo awọn ti o fẹ má gbé igbé 
ìwa—bi—Ọlọrun ninu Kristi Jesu, yio farada 

13 Ṣugbọn awọn enia buburu, ati awọn ẹlẹ— 
tàn yio má gbilẹ siwaju si i, nwọn o má 
tàn—ni-—jẹ, a o si má tàn wọn jẹ. 

14 Ṣugbọn iwọ duro ninu nkan wọnni ti iwọ 
ti kẹ̀, ti a si ti jẹ ki oju rẹ dá ṣáṣa si, ki iwọ ki o 
si mò ọdọ ẹniti iwọ gbé kẹ wọn; 

15 Ati pe lati igba ọmọde ni iwọ ti mò iwe— 
mimọ, ti o le sọ ọ di ọlégbọn si igbala nipasẹ 
igbagbQ ninu Kristi Jesu. 

16 Gbogbo iwe—mimQ ti o ni imísi Ọlọrun li 
o si ni ẹ̀re fun ẹkẹ, fun ibani—wi, fun itoni, 
fun ikẹni ti o wà ninu ododo: 

17 Ki enia Ọlọrun ki o le pé, ti a ti mura silẹ 


patapata fun iṣẹ rere gbogbo. 

4 1NITORINA mo paṣẹ fun ọ niwaju Ọlọ— 
run, ati Kristi Jesu, ẹniti yio ṣe idajọ alaye 

ati okú, ati nitori ifarahàn rẹ̀ ati ijọba rẹ̀, 

2 Wasu òrọ na; ṣe aisimi li akokò ti o WÒ, ati 
akokò ti kò wò; baniwi, ṣe itọni, gbà—ni—ni— 
yanju pẹlu ipamọra ati ẹ̀kẹ gbogbo. 

3 Nitoripe ìgba yio de, ti nwọn kì yio le gba 
ẹkọ ti o y kôro; ṣugbọn bi nwọn ti jẹ ẹniti eti 
nrìn nwọn ô lọ ké olukọ jọ fun ara wọn ninu 
ifẹkufẹ ara wọn. 

4 Nwọn ò si yi etí wọn pada kuro ninu oti— 
tọ, nwọn ô si yipada si ìtan asan. 

5 Ṣugbọn má ṣe pẹlẹ ninu ohun gbogbo, má 
farada ipọnju, ṣe iṣẹ efangelisti, ṣe iṣẹ iranṣẹ rẹ 
laṣepe. 

6 Nitori a nfi mi rubọ nisisiyi, atilọ mi si sun— 
mọ etile. 

7 Emi ti jà ìja rere, emi ti pari ire—ije mi, 
emi ti pa igbagbọ mọ: 

8 Lati isisiyi lọ a fi ade ododo lelẹ fun mi, ti 


866 


Oluwa, onidajọ ododo, yio fifun mi li ọjọ na, 
kì si iṣe kìki emi nikan, ṣugbọn pẹlu fun 
gbogbo awọn ti o ti fẹ ifarahàn rẹ̀. 

9 Sa ipa rẹ lati tete tò mi wá. 

10 Nitori Dema ti kò mi silẹ, nitori o nfẹ 
aiye isisiyi, o si lọ si Tessalonika; Kreskeni si 
Galatia, Titu si Dalmatia. 

11 Luku nikan li o wà pẹlu mi. Mu Marku 
wá pẹlu rẹ: nitori o wulo fun mi fun iṣẹ 
iranṣẹ. 

12 Mo rán Tikiku ni iṣẹ lọ si Efesu. 

13 Aṣọ otutu ti mo fi silẹ ni Troa lọdọ Karpu, 
nigbati iwọ ba mbò mu u wá, ati iwe wọnni, 
pẹlupẹlu iwe—awọ wọnni. 

14 Aleksanderu alagbẹdẹ bàba ṣe mi ni ibi 
pupọ: Oluwa yio san a fun u gẹgẹ bi iṣẹ rẹ̀: 

15 Lọdọ ẹniti ki iwọ ki o ma ṣọra pẹlu; nito— 
Titi o kọ oju ija si iwasu wa pupọ. 

16 Li àtetekọ jẹ ẹjọ mi, kò si ẹniti o bá mi 
gba ẹjọ ro, ṣugbọn gbogbo enia li o kẹ mi 
silẹ: adura mi ni ki a máṣe kà a si wọn li 
ọrùn. 

17 Ṣugbọn Oluwa gbà ẹjọ mi ro, o si fun mi 
lagbara; pe nipasẹ mi ki a le wásu na ni awà-— 
jálẹ̀, ati pe ki gbogbo awọn Keferi ki o le gbQ: 
a si gbà mi kuro li ẹnu kiniun nì. 

18 Oluwa yio yọ mi kuro ninu iṣẹ buburu 
gbogbo, yio si gbé mi de inu ijọba rẹ̀ ọrun: 
ẹniti ogo wà fun lai ati lailai. Amin. 

19 Ki Priskilla ati Akuila, ati ile Onesiforu. 

20 Erastu wà ni Korinti: ṣugbọn mo fi Trofi— 
mu silẹ ni Miletu ninu aisan. 

21 Sa ipa rẹ lati tete wá ṣaju ìgba otutù. Eu— 
bulu kí ọ, ati Pudeni, ati Linu, ati Klaudia, ati 
gbogbo awọn arakunrin. 

22 Ki Oluwa ki o wà pẹlu ẹmí rẹ. Ki ore—ọfẹ 
ki o wà pẹlu nyin. Amin. 

Episteli ekeji yi si Timoteu, ti àtetekọ fi jẹ 

biṣopu ijọ Efesu, li a kọ lati Romu wá, 
nigbati a mu Paulu wá siwaju Nero lẹkeji. 


EPISTELI TI PAULU APOSTELI 


TITU 


1PAULU, iranṣẹ Ọlọrun, ati Aposteli Jesu 
Kristi, gẹgẹ bi igbagbô awọn ayanfẹ Ọlọrun, 
ati imọ otitọ ti mbẹ gẹgẹ bi ìwa—bi-—Ọlọrun, 
2 Ni ireti ìye ainipẹkun, ti Ọlọrun, Ẹniti kò 
le ṣẹ̀ké, ti ṣe ileri ṣaju ipilẹṣẹ aiye; 


3Ṣugbọn ni akokò tirẹ̀ o fi ẹrọ rẹ̀ hàn ninu 
iwasu, ti a fi le mi lọwọ gẹgẹ bi aṣẹ Ọlọrun 
Olugbala wa; 

4 Si Titu, ọmọ mi nitôtọ nipa igbagbo ti iṣe 
ti gbogbo enia: Ore—ọfẹ, anu, ati alafia, lati 


867 


ọdọ Ọlọrun Baba wá ati Kristi Jesu Olugbala 
Wa. 

5 Nitori idi eyi ni mo ṣe fi ọ silẹ ni Krete, ki 
iwọ ki o le ṣe eto ohun ti o kù, ki o si yan 
awọn alagba ni olukuluku ilu, bi mo ti paṣẹ 
fun ọ. 

6 Bi ẹnikan ba ṣe alailẹgan, ọkọ aya kan, ti o 
ni ọmọ ti o gbagbé, ti a kò fi sùn fun wọbia, ti 
nwọn kò si jẹ alagidi. 

7 Nitori o yẹ ki biṣopu jẹ alailẹgàn, bi iriju 
Ọlọrun; ki o má jẹ aṣe—tinu-—ẹni, oninu—fùfu, 
ọmuti, aluni, olojukokoro; 

: EBikoṣe olufẹ alejò ṣiṣe, olufẹ awọn enia 
rere, alairekọja, olôtọ, ẹni mim6, ẹni iwọn— 
tunwọnsi; 

9 Ti o ndì ẹrọ otitọ mu ṣinṣin eyiti iṣe gẹgẹ 
bi ẹ̀kẹ, ki on ki o le má gbani—niyanju ninu 
ẹ̀kẹ ti o y kôro, ki o si le má da awọn asọ— 
Tọ—odi lẹbi. 

10 Nitoripe ọpọlọpọ awọn alagídi, awọn 
asòrọ asan, ati awọn ẹlẹtàn ni mbẹ, papa 
awọn ti ikọla: 

11 Awọn ẹniti a kò le ṣaipa li ẹnu mọ, nito— 
riti wọn nda odidi agbo ilé rú, ti nwọn nkọni 
ni ohun ti kò yẹ nitori ere aitẹ. 

12 Ọkan ninu wọn, ani woli awọn tikarawọn, 
wipe, Eke ni awọn ará Krete nigbagbogbo, 
ẹranko buburu, ọlẹ alajẹki. 

13 Otitọ li ẹrí yi. Nitorina bá wọn wi gidigi— 
di, ki nwọn ki o le yẹ̀ kôro ni igbagbQ; 

14 Ki nwọn máṣe fiyesi ìtan lasan ti awọn 
Ju, ati ofin awọn enia ti nwọn yipada kuro 
ninu otitọ. 

15 Ohun gbogbo ni o mọ fun awọn ẹniti o 
mẹ, ṣugbọn fun awọn ti a sọ di ẹlẹgbin ati 
awọn alaigbagbQ kò si ohun ti o m€é; ṣugbọn 
ati inu ati ẹ̀ri—ọkan wọn li a sọ di ẹgbin. 

16 Nwọn jẹwọ pe nwọn mò Ọlọrun; ṣugbọn 
nipa iṣẹ nwọn nsẹ̀ ẹ, nwọn jẹ ẹni irira, ati 
alaigbọran, ati niti iṣẹ rere gbogbo alainilari. 


1ṢUGBỌN iwọ ma sọ ohun ti o yẹ si ẹkẹ 
ti o yẹ̀ koro: 
2Ki awọn àgba ọkunrin jẹ ẹni iwọntun— 
wọnsin, ẹni—òwọ, alairekọja, ẹniti o yẹ k6ôro 
ni igbagbé, ni ifẹ, ni siiru. 
3Bẹ gẹgẹ ni kí awọn agba obinrin jẹ 
ẹni-ọwọ ni iwa, ki nwọn má jẹ asọ— 
rọ-ẹni-lẹhin, tabi ọmuti, bikoṣe olukọni ni 
ohun rere; 
4 Ki nwọn ki o le tẹ awọn ọdọmọbinrin lati 
fẹran awọn ọkọ wọn, lati fẹran awọn ọmọ 
wọn, 


TITU 1—3 
5Iati jẹ alairekọja, mimQ, òṣiṣẹ nile, ẹni 
Tere, awọn ti ntẹriba fun awọn ọkọ wọn, kí 
ọrọ Ọlọrun ki o máṣe di isòrọ—òdi si. 

6 Bẹ gẹgẹ ni ki o gbà awọn ọdọmọkunrin 
niyanju lati jẹ alairekọja. 

7 Ninu ohun gbogbo ma fi ara rẹ hàn li 
apẹrẹ iṣẹ rere: ninu ẹkọ ma fi aiṣebajẹ hàn, 
ìwa àgba, 

8 Ọrọ ti o yẹ kôro, ti a kò le da lẹbi; ki oju ki 
o tì ẹniti o nṣòdi, li aini ohun buburu kan lati 
Wi si wa. 

3 Gbà awọn ọmọ—ọdọ niyanju lati má tẹriba 
fun awọn oluwa wọn, ki nwọn ki o má ṣe 
ohun ti o wu wọn ninu ohun gbogbo; ki 
nwọn ki o má gbô wọn lohùn; 

10 Ki nwọn ki o máṣe irẹjẹ, ṣugbọn ki nwọn 
ki o ma fi iwa otitọ rere gbogbo han; ki nwọn 
ki o le má ṣe ẹkọ Ọlọrun Olugbala wa li ọṣọ 
ninu ohun gbogbo. 

11 Nitori ore-ọfẹ Ọlọrun ti nmu igbala fun 
gbogbo enia wá ti farahan, 

120 nk wa pe, ki a s€ aiwa—bi—Ọlọrun ati 
ifẹkufẹ aiye, ki a si má wà li airekọja, li ododo, 
ati ni ìwa—bi—Ọlọrun ni aiye isisiyi; 

13Ki a má wo ọna fun ireti ti o ni ibukún ati 
ifarahan ogo Ọlọrun wa ti o tobi, ati ti Olugbala 
wa Jesu Kristi; 

14 Ẹniti o fi ara rẹ̀ fun Wa, ki on ki o le rà wa 
pada kuro ninu ẹ̀ṣẹ gbogbo, ki o si le wẹ awọn 
enia kan mẹ fun ara rẹ̀ fun ini on tíkararẹ 
awọn onitara iṣẹ rere. 

15 Nkan wọnyi ni ki iwọ ki o má sọ, ki o si 
ma gbà—ni—niyanju, ki o si ma fi aṣẹ gbogbo 


ba—ni—wi. Máṣe jẹ ki ẹnikẹni ki o gàn ọ. 

3 1 MA rán wọn leti lati ma tẹriba fun awọn 
ijoye, ati fun awọn alaṣẹ, lati má gbọ ti 

wọn, ati lati ma mura si iṣẹ rere gbogbo, 

2Ki nwọn má sọrọ ẹnikẹni ni ibi, ki nwọn 
má jẹ onija, bikoṣe ẹni: pẹlẹ, ki nwọn má fi 
ìwa tutù gbogbo han si gbogbo enia. 

3 Nitori awa pẹlu ti jẹ were nigbakan rí, 
alaigbọran aṣako, ẹniti nsin onir(úiru ifẹ— 
kufẹ ati adùn aiye, a wà ninu arankàn ati 
ilara, a jẹ ẹni irira, a si nkorira awọn ọmọ- 
nikeji wa. 

4 Ṣugbọn nigbati ìṣeun Ọlọrun Olugbala wa 
ati ifẹ rẹ̀ si enia farahan, 

5 Kì iṣe nipa iṣẹ ti awa ṣe ninu ododo ṣugbọn 
gẹgẹ bi anu rẹ̀ li o gbà wa là, nipa ìwẹnu atúnbi 
ati isọdi titun Ẹmí IMimô, 

6Ti o dà si wa lori lọpọlọpọ nipasẹ Jesu 
Kristi Olugbala wa; 


FILEMONI 


7 Ki a le dá wa lare nipa ore-ọfẹ rẹ̀, ki a si 
le sọ wa di ajogún gẹgẹ bi ireti ìye ainipẹkun. 

B Otitọ li òrọ na, emi si nfẹ ki iwọ ki o tẹ— 
numọ nkan wọnyi gidigidi, ki awọn ti o gbà 
Ọlọrun gbọ le ma tọju ati ṣe iṣẹ rere. Nkan 
Wọnyi dara, nwọn si ṣe anfani fun enia. 

9 Ṣugbọn yà kuro ni ìbére wẹ̀re, ati ìtan 
iran, ati ijiyan, ati ija nipa ti ofin; nitoripe ala— 
ilere ati asan ni nwọn. 

10 Ẹniti o ba ṣe aladamò lẹhin ìkilọ ikini ati 
ekeji, kọ ọ; 

11 Ki o mò pe irú ẹni bẹ ti yapa, o si ṣẹ̀, o dá 
ara rẹ̀ lẹbi. 


12 Nigbati mo ba rán Artema si ọ, tabi Tiki— 
ku, yara tọ mi wá ni Nikopoli: nitori ibẹ ni mo 
ti pinnu lati lo akoko otutu. 

13 Pese daradara fun Sena amofin ati Apollo li 
ọna àjo wọn, ki ohunkohun maṣe kù wọn kù. 

14 Ki awọn enia wa pẹlu si kẹ lati má ṣe iṣẹ 
Tere fun ohun ti a kò le ṣe alaini, ki nwọn ki o 
má ba jẹ alaileso. 

15 Gbogbo awọn ti mbẹ lọdọ mi ki ọ. Kí 
awọn ti o fẹ wa ninu igbagbQ. Ki ore-ọfẹ ki o 
Wà pẹlu gbogbo nyin. Amin. 

A kọ ọ si Titu ti a kẹkẹ fi jẹ biṣopu ijọ ni 
Krete, lati Nikopoli ti Makedonia wá. 


EPISTELI TI PAULU APOSTELI 


FILEMONI 


1PAULU, onde Kristi Jesu, ati Timoteu ara— 
kunrin wa, si Filemoni olufẹ ati alabaṣiṣẹ wa 
ọwọn, 

2 Ati si Affia arabinrin wa, ati si Arkippu 
ọmọ-ogun ẹgbẹ wa, ati si ìjọ inu ile rẹ: 

3 Ore-ọfẹ, ati alafia sí nyin, lati ọdọ Ọlọrun 
Baba wa, ati Jesu Kristi Oluwa. 

4 Emi ndupẹ lọwọ Ọlọrun mi nigbagbogbo, 
emi nṣe iranti rẹ ninu adura mi, 

5 Bi mo ti ngbọ ti ifẹ rẹ ati igbagbQ ti iwọ ni 
si Jesu Oluwa, ati si gbogbo awọn enia mimé; 

6Ki idapọ igbagbQ rẹ le lagbara, ni imọ 
ohun rere gbogbo ti mbẹ ninu nyin si Kristi. 

7 Emi sá ni ayò pupọ ati itunu nitori ifẹ rẹ, 
nitoriti a tù ọkàn awọn enia mimé lara lati 
ọwẹ rẹ wá, arakunrin. 

8 Nitorina, bi mo tilẹ ni igboiya pupò ninu 
Kristi lati paṣẹ ohun ti o yẹ fun ọ, 

9 Ṣugbọn nitori ifẹ emi kuku bẹ̀bẹ, iru ẹni 
bi emi Paulu arugbo, ati nisisiyi ondẹ̀ Kristi 
Jesu pẹlu. 

10 Emi bẹ̀ ọ fun ọmọ mi, ti mo bí ninu ìde 
mi, Onesimu: 

11 Nigbakan rí ẹniti o jẹ alailere fun ọ, ṣugbọn 
nisisiyi o lere fun ọ ati fun mi: 

12 Ẹniti mo rán pada, ani on tikalarẹ̀, eyini 
ni olufẹ mi: 

13 Ẹniti emi iba fẹ daduro pẹlu mi, ki o le 
má ṣe iranṣẹ fun mi nipo rẹ ninu ìde ihinrere: 


14Ṣugbọn li aimò inu rẹ emi kò fẹ ṣe ohun 
kan; ki ore rẹ ki o má ba dabi afiyanjuṣe, 
bikoṣe tifẹtifẹ. 

15 Nitori boya idi rẹ̀ li eyi ti o fi kuro lọdọ rẹ 
fun igba diẹ, ki iwọ ki o ba le ni i titi lai; 

16 Kì iṣe bi ẹrú mọ, ṣugbọn o jù ẹrú lọ, ara— 
kunrin olufẹ, papa fun mi, melomelo jubẹlọ 
fun ọ, nipa ti ara ati nipa ti Oluwa. 

17 Nitorina bi iwọ ba kà mi si ẹlẹgbẹ rẹ, gbà 
a bi emi tikarami. 

18 Ṣugbọn bi o ba ti ṣẹ̀ ọ rara, tabi ti o jẹ ọ 
nigbese kan, kà a si mi lọrùn. 

13 Emi Paulu li o fi ọwọ ara mi kọ ọ, emi ô 
san a pada: ki emi má sọ fun ọ, bi o ti jẹ mi 
nigbese ara rẹ pẹlu. 

20 Nitôtọ, arakunrin, jẹ ki emi ki o ni ayò rẹ 
ninu Oluwa: tù ọkan mi lara ninu Kristi. 

21 Bi mo ti ni igbẹkẹle ni igbọràn rẹ ni mo fi 
kọwe si ọ: nitori mo mò pe, iwọ ô tilẹ ṣe jù bi 
mo ti wi lọ. 

22 Ati pẹlu, pese ìbuwò silẹ dẹ̀ mi; nitori 
mo gbẹkẹle pe nipa adura nyin, a ô fi mi fun 
nyin. 

23 Epafra, ond ẹlẹgbẹ mi ninu Kristi Jesu 
kí ọ; 

24 Marku, Aristarku, Dema, Luku, awọn 
olubaṣiṣẹ mi kí ọ pẹlu. 

25 Ore—ọfẹ Jesu Kristi Oluwa wa ki o wà 
pẹlu ẹmí nyin. Amin. 


EPISTELI 


AWỌN HEBERU 


1ỌLỌRUN, ẹni, ni igba pupò ati li oni— 
Túiru ọna, ti o ti ipa awọn woli ba awọn 
baba sọrọ nigbani. 

2 Ni ikẹhin ọjọ wọnyi o ti ipasẹ Ọmọ rẹ̀ ba 
wa sọrọ, ẹniti o fi ṣe ajogun ohun gbogbo, ni— 
pasẹ ẹniti o dá awọn aiye pẹlu; 

3 Ẹniti iṣe itanṣan ogo rẹ̀, ati aworan on ti— 
kararẹ, ti o si nfi ẹ̀rọ agbara rẹ̀ mu ohun 
gbogbo duro, lẹhin ti o ti ṣe ìwẹnu ẹ̀ṣẹ, o joko 
li ọwọ ọtún Ọlánla li oke; 

40 si ti fi bẹ di ẹniti o sàn ju awọn angẹli 
lọ, bi o ti jogun orukọ ti o ta tiwọn yọ. 

5 Nitori ewo ninu awọn angẹli li o wi fun rí 
pe, Iwọ li Ọmọ mi, loni ni mo bí ọ? Ati pẹlu, 
Emi yio jẹ Baba fun u, on yio si jẹ Ọmọ fun mi? 

6 Ati pẹlu, nigbati o mu akọbi ni wá si aiye, 
o Wipe, Ki gbogbo awọn angẹli Ọlọrun ki o 
foribalẹ fun u. 

7 Ati niti awọn angẹli, o wipe, Ẹniti o dá 
awọn angẹli rẹ̀ li ẹmí, ati awọn iranṣẹ rẹ̀ li 
ọwé iná. 

8 Ṣugbọn niti Ọmọ li o wipe, Itẹ̀ rẹ, Ọlọrun, 
lai ati lailai ni; ọpá alade ododo li ọpá alade 
ijọba rẹ. 

9 Iwọ fẹ ododo, iwọ si korira ẹ̀ṣẹ; nitorina li 
Ọlọrun, ani Ọlọrun rẹ, ṣe fi orôro ayọ yan ọ jù 
awọn ẹgbẹ rẹ lọ. 

10 Ati Iwọ, Oluwa, li atetekọṣe li o ti fi ipilẹ 
aiye sọlẹ; awọn ọrun si ni iṣẹ ọwọ rẹ: 

11 Nwọn ô ṣegbe; ṣugbọn iwọ ô wà sibẹ, 
gbogbo wọn ni yio si gbô bi ẹwu; 

12 Ati bi aṣọ ni iwọ o si ká wọn, a o si pàrọ 
wọn: ṣugbọn bakanna ni iwọ, ọdún rẹ kì yio 
si pin. 

13 Ṣugbọn ewo ninu awọn angẹli li o sọ 
nipa rẹ̀ ri pe, Joko li ọwọ ọtún mi, titi emi o fi 
sọ awọn ọtá rẹ di apoti itisẹ rẹ? 

14 Ẹmí ti njiṣẹ ki gbogbo wọn iṣe, ti a nran 
lọ lati má jọsin nitori awọn ti yio jogun igbala? 


1NITORINA o yẹ ti awa iba ma fi iyẹ̀ gi— 
digidi si ohun wọnni ti awa ti gbẹ, ki a 
má ba gbá wa lọ kuro ninu wọn nigbakan. 

2 Ni tori bi ẹrọ ti a ti ẹnu awọn angẹli sọ ba 
duro ṣinṣin, ati ti olukuluku irekọja ati aigbọ— 
ran si gbà ẹsan ti o tẹ̀; 

3 Awa o ti ṣe là a, bi awa kò ba nani irú 
igbala nla bi eyi; ti àtetekọ bẹ̀rẹ si isọ lati ọdọ 


Oluwa, ti a si fi mulẹ fun wa lati ọdọ awọn 
ẹniti o gbé; 

4 Ọlọrun si nfi iṣẹ àmi ati iṣẹ iyanu, ati oni— 
rúru iṣẹ agbara, ati ẹ̀bun Ẹmí MimQ bá wọn 
jẹri gẹgẹ bí ifẹ rẹ̀? 

5 Nitoripe ki iṣe abẹ awọn angẹli li o fi aiye 
ti mbò ti awa nsọrọ rẹ̀ si. 

6 Ṣugbọn ẹnikan sọ nibikan wipe, Kili enia 
ti o fi nṣe iranti rẹ̀, tabi ọmọ enia, ti o mbẹ̀ ẹ 
wò? 

? Iwọ dá a rẹlẹ̀ diẹ jù awọn angẹli lọ; iwọ fi 
ogo ati ọlá dé e li ade, iwọ si fi i jẹ olori iṣẹ 
ỌwQ rẹ: 

8 Iwọ fi ohun gbogbo sabẹ ẹsẹ rẹ̀. Nitori niti 
pe o fi ohun gbogbo sabẹ rẹ̀ kò kù ohun kan ti 
kò fi sabẹ rẹ̀. Ṣugbọn nisisiyi awa kò iti ri pe a 
fi ohun gbogbo sabẹ rẹ̀. 

9 Awa ri ẹniti a dá rẹlẹ̀ diẹ jù awọn angẹli 
lọ, ani Jesu, ẹniti a fi ogo ati ọlá dé li ade nitori 
ijiya ikú; ki o le tẹ iku wò fun olukuluku enia 
nipa ore—ọfẹ Ọlọrun. 

10 Nitoripe o yẹ fun u, nitori ẹniti ohun 
gbogbo ṣe wà, ati nipasẹ ẹniti ohun gbogbo 
Wà, ni mimu awọn ọmọ pupọ wá sinu ogo, 
lati ṣe balogun igbala wọn li aṣepé nipa ìjiya. 

ti Nitori ati ẹniti nsọni di mimọ ati awọn ti 
a nsọ di mim, lati ọdọ ẹnikanṣoṣo ni gbogbo 
wọn: nitori eyiti ko ṣe tiju lati pé wọn ni ara— 
kunrin, 

12 Wipe, Emi ô sọrọ orukọ rẹ fun awọn ará 
mi, li arin ijọ li emi o kọrin iyìn rẹ. 

13 Ati pẹlu, Emi o gbẹkẹ̀ mi le e. Ati pẹlu, 
Kiyesi i, emi ati awọn ọmọ ti Ọlọrun fifun mi. 

14 Njẹ niwọn bi awọn ọmọ ti ṣe alabapin 
ara on ẹ̀jẹ, bẹ gẹgẹ li on pẹlu si ṣe alabapin 
ninu ọkanna; ki o le ti ipa ikú pa ẹniti o ni 
agbara ikú run, eyini ni Eṣu; 

15 Ki o si le gbà gbogbo awọn ti o ti itori 
ibẹru iku wà labẹ ìde lọjọ aiye wọn gbogbo. 

16 Nitoripe, nitôtọ ki iṣe awọn angẹli li o ṣe 
iranlọwọ fun, ṣugbọn irú-ọmọ Abrahamu li o 
ṣe iranlọwọ fun. 

17 Nitorina o yẹ pe ninu ohun gbogbo ki o 
dabi awọn ará rẹ̀, ki o le jẹ alánu ati olôtọ 
Olori Alufa ninu ohun ti iṣe ti Ọlọrun, ki o le 
ṣe etutu fun ẹ̀ṣẹ awọn enia. 

18 Nitori niwọnbi on tikararẹ̀ ti jiya nipa 
idanwo, o le ràn awọn ti a ndan wo lọwọ. 


HEBERU 3—5 
1NITORINA ẹnyin ará mim€é, alabapín 
ìpe ẹ̀run, ẹ gbà ti Aposteli ati Olori Alufa 

ijẹwọ wa ro, ani Jesu; 

2 Ẹniti o ṣe olôtọ si ẹniti o yàn a, bi Mose 
pẹlu ti ṣe ninu gbogbo ile rẹ̀. 

3Nitori a kà ọkunrin yi ni yiyẹ si ogo jù 
Mose lọ niwọn bi ẹniti o kẹ ile ti li ọla jù ile lọ. 

4 lati ọwé enia kan li a sá ti kẹ olukuluku 
ile; ṣugbọn ẹniti o kẹ ohun gbogbo ni Ọlọrun. 

S Mose nitotọ si ṣe olôtọ ninu gbogbo ile rẹ̀, 
bi iranṣẹ, fun ẹri ohun ti a o sẹrọ wọn nigba 
ikẹhin; 

6Ṣugbọn Kristi bi ọmọ lori ile rẹ̀; ile ẹniti 
awa iṣe, bi awa ba dì igbẹkẹle ati iṣogo ireti 
wa nmu ṣinṣin titi de opin. 

7 Nitorina gẹgẹbi Ẹmí MimQ ti wi, Loni bi 
ẹnyin bá gbọ ohùn rẹ̀, 

BẸ máṣe sé ọkàn nyin le, bi igba imunibi— 
nu, bi li ọjọ idanwò li aginjù: 

8 Nibiti awọn baba nyin dán mi wò, nipa 
Wiwadi mi, ti nwọn si ri iṣẹ mi li ogoji ọdún. 

10 Nitorina inu mi bajẹ si iran na, mo si 
Wipe, Nigbagbogbo ni nwọn nṣìna li ọkàn 
wọn; nwọn kò si mò ẹ̀na mi. 

11 Bi mo ti bura ni ibinu mi, nwọn ki yio 
Wò inu isimi mi. 

12 Ẹ kiyesara, ará, ki ọkàn buburu ti aigbagbQ 
ki o máṣe Wà ninu ẹnikẹni nyin, ni lilọ kuro 
lọdọ Ọlọrun alaye. 

13 Ṣugbọn ẹ má gbà ara nyin niyanju li ojo— 
jumẹ, niwọn igbati a ba npẹ̀ e ni Oni, ki a má 
bá sé ọkàn ẹnikẹni ninu nyin le nipa ẹ̀tan ẹ̀ṣẹ. 

14 Nitori awa di alabapín pẹlu Kristi, bi awa 
ba dì ipilẹṣẹ igbẹkẹle wa mu ṣinṣin titi de opin; 

15 Nigbati a nwipe, Loni bi ẹnyin bá gbé 
ohùn rẹ̀, ẹ máṣe sé ọkàn nyin le, bi igba imuni— 
binu. 

16 Nitori awọn tani bi nyin ninu nigbati 
nwọn gbọ? Ki ha iṣe gbogbo awọn ti o ti ipasẹ 
Mose jade lati Egipti wá? 

17 Awọn tali o si binu si fun ogoji ọdún? Ki 
ha iṣe si awọn ti o dẹṣẹ, okú awọn ti o sun li 
aginjù? 

18 Awọn tali o si bura fun pe nwọn kì yio wọ 
inu isimi on, bikoṣe fun awọn ti kò gbọran? 

19 Awa si ri pe nwọn kò le wò inu rẹ̀ nitori 


aigbagbQ. 
4 1NITORINA, ẹ jẹ ki a bẹ̀ru, bi a ti fi ileri 
ati wò inu isimi rẹ̀ silẹ fun wa, ki ẹnikẹni 
ninu nyin ki o má bá dabi ẹnipe o ti kùna rẹ̀. 
2 Nitoripe a ti wasu ihinrere fun wa gẹgẹ bi 
fun awọn na, ṣugbọn ẹ̀rọ ti nwọn gbQ kò ṣe 


870 


wọn ni ire, nitoriti kò dàpọ mẹ igbagbọ ninu 
awọn ti o gbé ọ. 

3 Nitoripe awa ti o ti gbagbQ wò inu isimi 
gẹgẹ bi o ti wi, Bi mo ti bura ninu ibinu mi, 
nwọn ki yio wò inu isimi mi: bi o tilẹ ti ṣe pe 
a ti pari iṣẹ wọnni lati ipilẹ aiye. 

4Nitori o ti sọ nibikan niti ọjọ keje bayi pe, 
Ọlọrun si simi ni ijọ keje kuro ninu iṣẹ rẹ̀ 
gbogbo. 

S Ati nihinyi ẹ̀wẹ pe, Nwọn ki yio wọ inu 
isimi mi. 

6 Nitorina bi o ti jẹ pe, o kù ki awọn kan 
Wò inu rẹ̀, ati awọn ti a ti wasu ihinrere na 
fun niṣáju kò wọ inu rẹ̀ nitori aigbọran: 

7 Ẹwẹ, o yan ọjọ kan, o wi ninu Iwe Dafidi 
pe, Loni, lẹhin igba pipẹ bẹ; bi a ti wi niṣáju, 
Loni bi ẹnyin ba gbé ohùn rẹ̀, ẹ máṣe sé ọkàn 
nyin le. 

8 Nitori ibaṣepe Joṣua ti fun wọn ni isimi, 
on kì ba ti sọrọ nipa ọjọ miran lẹhinna. 

98 Nitorina isimi kan kù fun awọn enia Ọlọ— 
run. 
10 Nitoripe ẹniti o ba bẹ sinu isimi rẹ̀, on 
pẹlu simi kuro ninu iṣẹ tirẹ̀, gẹgẹ bi Ọlọrun ti 
simi kuro ni tirẹ̀. 

11 Nitorina ẹ jẹ ki a mura giri lati wò inu 
isimi na, ki ẹnikẹni ki o má ba ṣubu nipa apẹ— 
rẹ aigbagbQ kanna. 

12 Nitori òrọ Ọlọrun yẹ̀, o si li agbara, o si 
mú jù idak'ida oloju meji lọ, o si ngúnni ani 
tìti de pipin ọkàn ati ẹmi niya, ati orike ati ọrá 
inu egungun, on si ni olumò ero inu ati ẹ̀te 
ọkàn. 

13Kò si si ẹda kan ti kò farahan niwaju rẹ̀, 
ṣugbọn ohun gbogbo ni o wà nihoho ti a si 
ṣipaya fun oju rẹ̀ ẹniti awa ni iba lo. 

14 Njẹ bi a ti ni Olori Alufa nla kan, ti o ti la 
awọn òrun kọja lọ, Jesu Ọmọ Ọlọrun, ẹ jẹ ki a 
di ijẹwọ wa mu ṣinṣin. 

15 Nitori a kò ni olori alufa ti kò le ṣai ba ni 
kẹdun ninu ailera wa, ẹniti a ti danwo li ọna 
gbogbo gẹgẹ bi awa, ṣugbọn lailẹ̀ṣẹ. 

16 Nitorina ẹ jẹ ki a wá si ibi itẹ ore—ọfẹ 
pẹlu igboiya, ki a le ri ánu gbà, ki a si ri 
ore—ọfẹ lati ma rànnilọwọ ni akoko ti o Wò. 


1NITORI olukuluku olori alufa ti a yàn 
ninu awọn enia, li a fi jẹ fun awọn enia 
niti ohun ti iṣe ti Ọlọrun, ki o le má mu ẹ̀bun 
wá ati lati ṣe ẹbọ nitori ẹ̀ṣẹ: 
2 Ẹniti o le bá awọn alaimoye ati awọn ti o 
ti yapa kẹdun, nitori a fi ailera yi on na ká 
pẹlu. 


871 


3 Nitori idi eyi li o si ṣe yẹ, bi o ti nṣe ẹbọ 
nitori ẹ̀ṣẹ fun awọn enia, bẹ̀ pẹlu ni ki o ṣe 
fun ara rẹ̀. 

4 Kò si si ẹniti o gbà ọlá yi fun ara rẹ̀, bikoṣe 
ẹniti a pẹ̀ lati ọdọ Ọlọrun wá, gẹgẹ bi a ti pẹ̀ 
Aaroni. 

5 Bẹ̀ni Kristi pẹlu kò si ṣe ara rẹ̀ logo lati jẹ 
Olori Alufa; bikoṣe ẹniti o wi fun u pe, Iwọ li 
Ọmọ mi, loni ni mo bí ọ. 

6 Bi o ti wi pẹlu nibomiran pe, Iwọ ni alufa 
titi lai nipa ẹsẹ Melkisedeki. 

7 Ẹni nigba ọjọ rẹ̀ ninu ara, ti o fi ẹkún rara 
ati omije gbadura, ti o si bẹ̀bẹ lọdọ ẹniti o le 
gbà a silẹ lọwọ ikú, a si gbohun rẹ̀ nitori ẹmi 
ọwọ rẹ̀, 

8 Bi o ti jẹ Ọmọ nì, sibẹ o kẹ igbọran nipa 
ohun ti o jìya; 

9 Bi a si ti sọ ọ di pipé, o wá di orisun igbala 
ainipẹkun fun gbogbo awọn ti o ngbo tirẹ̀: 

10 Ti a yàn li Olori Alufa lati ọdọ Ọlọrun wá 
nipa ẹsẹ Melkisedeki. 

11 Niti ẹniti awa ni ohun pupọ lati sọ, ti o si 
ṣoro lati tumọ, nitoripe ẹ yigbì ni gbigb. 

12 Nitori nigbati akokò tú ti o yẹ ki ẹ jẹ olu— 
kọ, ẹ tun wà ni ẹniti ẹnikan yio má kẹ ni ibẹ— 
rẹ ipilẹ awọn òrọ Ọlọrun; ẹ si di irú awọn ti 
kò le ṣe aini wàra, ti nwọn kò si fẹ onjẹ lile. 

13 Nitori olukuluku ẹniti nmu wara jẹ̀ alai— 
loye òrọ ododo: nitori ọmọ—ọwọ ni. 

14 Ṣugbọn onjẹ lile ni fun awọn ti o dagba, 
awọn ẹni nipa ìriri, ti nwọn nlò ọgbẹn wọn 
lati fi iyatọ sarin rere ati buburu. 


1NITORINA ki a fi ipilẹṣẹ ẹkọ Kristi silẹ, 

ki a lọ si pipé; li aitún fi ipilẹ ironupiwa— 
da kuro ninu okú iṣẹ lelẹ, ati ti igbagbọ sipa ti 
Ọlọrun, 

2 Ati ti ẹkọ ti iwẹnu, ati ti igbọwọle—ni, ati 
ti ajinde okú, ati ti idajọ ainipẹkun. 

3 Eyi li awa ô si ṣe, bi Ọlọrun fẹ. 

4 Nitori awọn ti a ti là loju lẹkan, ti nwọn si 
ti te ẹbùn òrun wò, ti nwọn si ti di alabapin 
Ẹmí Miméẹ̀, 

5 Ti nwọn si ti tẹ ọrọ rere Ọlọrun wò, ati 
agbara aiye ti mbò, 

6 Ti nwọn si ti ṣubu kuro, ko le ṣe iṣe lati sọ 
wọn di ọtun si ironupiwada, nitori nwọn tún 
kàn Ọmọ Ọlọrun mọ agbelebu si ara wọn li 
ọtun, nwọn si dojuti i ni gbangba. 

7 Nitori ilẹ ti o fi omi ojò ti nrọ sori rẹ̀ 
nigbagbogbo mu, ti o si nhù ewebẹ ti o dara 
fun awọn ti a nti itori wọn ro o pẹlu, ngbà 
ibukún lọwọ Ọlọrun. 


HEBERU 5—7 
8 Ṣugbọn eyiti o nhù ẹgún ati oṣuṣu, a kọ ọ, 
kò si jina si egún; opin eyiti yio jẹ fun ijona. 

8 Ṣugbọn, olufẹ, awa ni igbagbọ ohun ti o 
dara jù bẹ̀ lọ niti nyin, ati ohun ti o faramọ 
igbala, bi awa tilẹ nsọ bayi. 

10 Nitori Ọlọrun kì iṣe alaiṣododo ti yio fi 
gbagbé iṣẹ nyin ati ifẹ ti ẹnyin fihàn si orukọ 
rẹ̀, nipa iṣẹ iranṣẹ ti ẹ ti ṣe fun awọn enia 
mim, ti ẹ si nṣe. 

11 Awa si fẹ ki olukuluku nyin ki o má fi irú 
aisimi kanna hàn, fun ẹ̀kún ireti titi de opin: 

12Ki ẹ máṣe di onilọra, ṣugbọn alafarawe 
awọn ti nwọn ti ipa igbagbọ ati siiru jogún 
awọn ileri. 

13 Nitori nigbati Ọlọrun ṣe ileri fun Abra— 
hamu, bi kò ti ri ẹniti o pọju on lati fi bura, o 
fi ara rẹ̀ bura, wipe, 

14 Nitôtọ ni bibukún emi o bukún fun ọ, ati 
ni bibisi emi o mu ọ bisi i. 

15 Bẹna si ni, lẹhin igbati o fi siru duro, o ri 
ileri na gbà. 

16 Nitori enia a má fi ẹniti o pọjù wọn bura: 
ibura na a si fi opin si gbogbo ijiyan wọn fun 
ifẹsẹ mulẹ ọrọ. 

17 Ninu eyiti bi Ọlọrun ti nfẹ gidigidi lati fi 
aileyipada ìmọ rẹ̀ han fun awọn ajogún ileri, o 
fi ibura sarin wọn. 

18 Pe, nipa ohun aileyipada meji, ninu eyiti 
ko le ṣe iṣe fun Ọlọrun lati ṣeke, ki awa ti o ti 
sá sabẹ abo le ni ìṣírí ti o daju lati dì ireti ti a 
gbé kalẹ niwaju wa mu: 

19 Eyiti awa ni bi idakòro ọkàn, ireti ti o 
daju ti o si duro ṣinṣin, ti o si wọ inu ile lọ lẹ— 
hin aṣọ ikele; 

20 Nibiti aṣaju wa ti wọ lọ fun wa, ani Jesu, ti 
a fi jẹ Olori Alufa titi lai nipa ẹsẹ Melkisedeki. 


1NITORI Melkisedeki yi, ọba Salemu, 

alufa Ọlọrun Ọgá-eogo, ẹniti o pade 
Abrahamu bi o ti npada lati ibi pipa awọn 
ọba bò, ti o si sure fun u; 

2Ẹniti Abrahamu si pin idamẹwa ohun 
gbogbo fun; li ọna ekini ni itumọ rẹ̀ ọba odo— 
do, ati lẹhinna pẹlu ọba Salemu, ti iṣe ọba 
alafia; 

3 Laini baba, laini iyá, laini ìtan iran, bẹni 
kò ni ibẹrẹ ọjọ tabi opin ọjọ aiye; ṣugbọn a ṣe 
e bi Ọmọ Ọlọrun; o wà li alufa titi. 

4 Njẹ ẹ gbà a rò bi ọkunrin yi ti pò to, ẹniti 
Abrahamu baba nla fi idamẹwa ninu awọn 
aṣayan ikogun fun. 

5 Ati nitotọ awọn ti iṣe ọmọ Lefi, ti o gbà 
oyẹ alufa, nwọn ni aṣẹ lati má gbà idamẹwa 


HEBERU. 7, 8 
lọwọ awọn enia gẹgẹ bi ofin, eyini ni, lọwọ 
awọn arakunrin wọn, bi o tilẹ ti jẹ pe, nwọn ti 
inu Abrahamu jade. 

BṢugbọn on ẹniti a kò tilẹ pitan iran rẹ̀ lati 
ọdọ wọn wá, ti gbà idamẹwa lọwọ Abrahamu, 
o si ti sure fun ẹniti o gba ileri. 

7 Ati li aisijiyan rara ẹniti kò to ẹni li á sure 
fun lati ọdọ ẹniti o jú ni. 

8 Ati nihin, awọn ẹni kikú gbà idamẹwa; 
ṣugbọn nibẹ̀, ẹniti a jẹri rẹ̀ pe o mbẹ láye. 

93 Ati bi a ti le wi, Lefi papa ti ngbà idamẹ— 
Wa, ti san idamẹwa nipasẹ Abrahamu. 

10 Nitori o sá si mbẹ ni inu baba rẹ̀, nigbati 
Melkisedeki pade rẹ̀. 

ti Njẹ ibaṣepe pipé mbẹ nipa oyẹ̀ alufa 
Lefi, (nitoripe labẹ rẹ̀ li awọn enia gbà ofin), 
kili o si tún kù mé ti alufa miran iba fi dide 
nipa ẹsẹ Melkisedeki, ti a kò si wipe nipa ẹsẹ 
Aaroni? 

12 Nitoripe bi a ti pàrọ oye alufa, a kò si le 
ṣai pàrọ ofin. 

13 Nitori ẹniti a nsọrọ nkan wọnyi nipa rẹ̀ jẹ 
ẹ̀ya miran, lati inu eyiti ẹnikẹni koi jọsin ri 
nibi pẹpẹ. 

14 Nitori o han gbangba pe lati inu ẹ̀ya Juda 
ni Oluwa wa ti dide; nipa ẹ̀ya ti Mose kò sọ 
ohunkohun niti awọn alufa. 

15 O si tún han gbangba jù bẹ lọ bi o ti jẹ pe 
alufa miran dide gẹgẹ bi Melkisedeki, 

16 Eyiti a kò fi jẹ gẹgẹ bi ofin ilana nipa ti 
ara, bikoṣe nipa agbara ti ìye ailopin. 

17 Nitori a jẹri pe, Iwọ ni alufa titi lai nipa 
ẹsẹ Melkisedeki. 

18 Nitori a mu ofin iṣaju kuro, nitori ailera 
ati ailere rẹ̀. 

19 (Nitori ofin kò mu ohunkohun pé), a si 
mu ireti ti o dara jù wá nipa eyiti awa nsunmọ 
Ọlọrun. 

20 Niwọn bi o si ti ṣe pe kì iṣe li aibura ni. 

21 (Nitori a ti fi wọn jẹ alufa laisi ibura, nipa 
ẹniti o wi fun u pe, Oluwa bura, kì yio si ro— 
nupiwada, Iwọ ni alufa kan titi lai nipa ẹsẹ 
Melkisedeki:) 

22 Niwọn bẹ ni Jesu ti di onigbòọWỌ majẹmu 
ti o dara jù. 

23 Ati nitôtọ awọn pupò li a ti fi jẹ alufa, ni— 
tori nwọn kò le wà titi nitori ikú: 

24 Ṣugbọn on, nitoriti o wà titi lai, o ni oyẹ̀ 
alufa ti a kò le rò nipò. 

25 Nitorina o si le gba wọn là pẹlu titi de 
opin, ẹniti o ba tọ Ọlọrun wá nipasẹ rẹ̀, nitoriti 
o mbẹ láye titi lai lati má bẹ̀bẹ fun wọn. 

26 Nitoripe irú Olori Alufa bẹ li o yẹ wa, 


872 


mimọ, ailẹgan, aileri, ti a yà si òtọ kuro ninu 
ẹlẹṣẹ, ti a si gbéga jù awọn ọrun lọ; 

27 Ẹniti kò ni lati má kẹ rubọ lojojumọ, bi 
awọn olori alufa wọnni, fun ẹ̀ṣẹ ti ara rẹ̀ na, 
ati lẹhinna fun ti awọn enia: nitori eyi li o ti 
ṣe lẹkanṣoṣo, nigbati o fi ara rẹ̀ rubọ. 

28 Nitoripe ofin a má fi awọn enia ti o ni 
ailera jẹ olori alufa; ṣugbọn òrọ ti ibura, ti a 
ṣe lẹhin ofin, o fi Ọmọ jẹ, ẹniti a sọ di pipé 
titi lai. 


1NJẸ pataki ninu ohun ti a nsọ li eyi: 
Awa ni irú Olori Alufa bẹ, ti o joko li ọwọ 
ọtún itẹ̀ ọla nla ninu awọn ọrun: 

2 Iranṣẹ ibi mim, ati ti agò tôtọ, ti Oluwa 
pa, ki iṣe enia. 

3 Nitori a fi olukuluku olori alufa jẹ lati má 
mu ẹ̀bun wá ati lati má rubọ: nitorina olori 
alufa yi pẹlu kò le ṣe aini ohun ti yio fi rubọ. 

4 Nisisiyi ibaṣepe o mbẹ li aiye, on ki bá tilẹ 
jẹ alufa, nitori awọn ti nfi ẹbun rubọ gẹgẹ bi 
ofin mbẹ: 

5 Awọn ẹniti njọsìn fun apẹrẹ ati ojiji awọn 
ohun ọrun, bi a ti kẹ Mose lati ọdọ Ọlọrun 
wáà nigbati o fẹ pa agQ: nitori o wipe, kiyesi ki 
o ṣe ohun gbogbo gẹgẹ bi apẹrẹ ti a fihàn ọ 
lori òke. 

6 Ṣugbọn nisisiyi o ti gbà iṣẹ iranṣẹ ti o ni 
ọlá jù, niwọn bi o ti jẹ pe alarina majẹmu ti o 
dara jù ni iṣe, eyiti a fi ṣe ofin lori ileri ti o sàn 
jù bẹ̀ lọ. 

7 Nitori ibaṣepe majẹmu iṣaju nì kò li àbu— 
ku, njẹ a kì ba ti wá àye fun ekeji. 

8 Nitoriti o ri àbuku lara wọn, o wipe, Ki— 
yesi i, ọjọ mbọ, li Oluwa wi, ti emi o bá ile 
Israeli ati ile Juda dá majẹmu titun. 

9 Kì iṣe gẹgẹ bi majẹmu ti mo ti bá awọn 
baba wọn dá, li ọjọ na ti mo fà wọn lọwọ lati 
mu wọn jade kuro ni ilẹ Egipti; nitoriti nwọn 
kò duro ninu majẹmu mi, emi kò si kà wọn si, 
ni Oluwa wi. 

10 Nitori eyi ni majẹmu ti emi ô ba ile Isra— 
eli da lẹhin ọjọ wọnni, li Oluwa wi; Emi éô fi 
ofin mi si inu wọn, emi o si kọ wọn si ọkàn 
Wọn: emi o si ma jẹ Ọlọrun fun wọn, nwọn o 
si má jẹ enia fun mi: 

11 Olukuluku kì yio si má kẹ ara ilu rẹ̀ ati 
olukuluku arakunrin rẹ̀ wipe, Mọ Oluwa: ni— 
toripe gbogbo wọn ni yio mò mi, lati kekere 
de agba. 

12 Nitoripe emi o ṣánu fun aiṣododo wọn, 
ati ẹ̀ṣẹ wọn ati aiṣedede wọn li emi ki yio si 
Tanti mQ. 


873 


13 Li eyi ti o wipe, Majẹmu titun, o ti sọ ti 
iṣaju di ti lailai. Ṣugbọn eyi ti o ndi ti lailai ti o 
si ngbáô, o mura ati di asan. 


1NJẸ majẹmu iṣaju papa pẹlu ní ìlana 
ìsin, ati ibi mimoô ti aiye yi. 

2 Nitoripe a pa ago kan; eyi ti iṣaju ninu eyi 
ti ọpá fitila, ati tabili, ati akara ifihàn gbé wà, 
eyiti a npe ni ibi mimQ. 

3 Ati lẹhin aṣọ ikele keji, on ni agQ ti a npẹ̀ 
ni ibi mimọ julọ; 

4 Ti o ni awo turari Wura, ati apoti majẹmu 
ti a fi wura bò yiká, ninu eyi ti ikoko Wura ti o 
ni manna gbé wà, ati ọpá Aaroni ti o rudi, ati 
awọn wala majẹmu; 

5 Ati lori rẹ̀ ni awọn kerubu ogo ti o ṣijibo 
ìtẹ anu; eyiti a kò le sọrọ rẹ̀ nisisiyi lọkẹkan. 

6 Njẹ nigbati a ti ṣe ẹ̀tò nkan wọnyi bayi, 
awọn alufa a ma lọ nigbakugba sinu agQ ekini, 
nwọn a ma ṣe iṣẹ ìsin. 

7 Ṣugbọn sinu ekeji ni olori alufa nikan 
ima lọ lẹkanṣoṣo li ọdún, kì iṣe li aisi ẹ̀jẹ, ti 
on fi rubọ fun ara rẹ̀ na, ati fun ìṣina awọn 
enia: 

8 Ẹmí Mimé ntọka eyi pé a kò ti iṣi òna ibi 
mim€ẹ silẹ niwọn igbati agô ekini ba duro. 

9 Eyiti iṣe apẹrẹ fun igba isisiyi gẹgẹ bi eyiti 
a nmu ẹ̀bun ati ẹbọ wá, ti kò le mu olusin di 
pipé niti ohun ti ẹrìi—ọkàn, 

10 Eyiti o wà ninu ohun jijẹ ati ohun mimu 
ati onir(iru ìwẹ, ti iṣe ìlana ti ara nikan ti a fi 
lelẹ titi fi di igba atunṣe. 

11 Ṣugbọn nigbati Kristi de bi Olori Alufa 
awọn ohun rere ti mbò, nipaṣe agé ti o tobi ti 
o si pé ju ti iṣaju, eyiti a kò fi ọwé pa, eyini ni, 
ti kì iṣe ti ẹ̀da yi. 

12 Bẹni kì iṣe nipasẹ ẹ̀jẹ ewurẹ ati ọmọ 
malu, ṣugbọn nipa ẹ̀jẹ on tikararẹ̀ o wọ ibi 
mimé lẹkanṣoṣo, lẹhin ti o ti rì idande aini— 
pẹkun gbà fun wa. 

13 Nitori bi ẹ̀jẹ akọ malu ati ewurẹ ti a fi 
nwQn awọn ti a ti sọ di alaimô ba nsọ—ni—di— 
mim€6 fun iwẹnumọ ara, 

14 Melomelo li ẹ̀jẹ Kristi, ẹni nipa Ẹmí ai— 
yeraiye ti a fi ara rẹ̀ rubọ si Ọlọrun li aini àba— 
wọn, yio wẹ̀ ẹrí—ọkàn nyin mQ kuro ninu okú 
ẹṣẹ lati sìn Ọlọrun alaye? 

15 Ati nitori eyi li o ṣe jẹ alarina majẹmu ti— 
tun pe bi ikú ti mbẹ fun idande awọn irekọja 
ti o ti wà labẹ majẹmu iṣaju, ki awọn ti a ti pẹ̀ 
le ri ileri ogún ainipẹkun gbà. 

16 Nitori nibiti iwe—ogún ba gbé wà, ikú 
ẹniti o ṣe e kò le ṣe aisi pẹlu. 


HEBERU 8—10 
17 Nitori iwe—ogún li agbara lẹhin igbati enia 
ba kú: nitori kò li agbara rara nigbati ẹniti o ṣe 
e ba mbẹ laye. 

18 Nitorina li a kò ṣe yà majẹmu iṣaju papa 
si mimé laisi ẹ̀jẹ. 

18 Nitori nigbati Mose ti sọ gbogbo aṣẹ fun 
gbogbo awọn enia gẹgẹ bi ofin, o mu ẹ̀jẹ ọmọ 
malu ati ti ewurẹ, pẹlu omi, ati owu ododé, 
ati ewe hissopu, o si fi wQn ati iwe papa ati 
gbogbo enia, 

20 Wipe, Eyi li ẹ̀jẹ majẹmu ti Ọlọrun palaṣẹ 
fun nyin. 

21 Bẹ gẹgẹ li o si fi ẹ̀jẹ wQn agẹ, ati gbogbo 
ohun ẹ̀lo ìsin. 

22 O si fẹrẹ j€ ohun gbogbo li a fi ẹ̀jẹ wẹ̀nu 
gẹgẹ bi ofin; ati laisi itajẹsilẹ kò si idariji. 

23 Nitorina a kò le ṣai fi iwọnyi wẹ̀ awọn 
apẹrẹ ohun ti mbẹ lọrun mẹ; ṣugbọn o yẹ ki a 
fi ẹbọ ti o san ju iwọnyi lọ wẹ̀ awọn ohun 
ọrun papa mô. 

24 Nitori Kristi kò wò ibi mime ti a fi Ọwọ 
ṣe lọ ti iṣe apẹrẹ ti otitọ; ṣugbọn o lọ si òrun 
pápá, nisisiyi lati farahan ni iwaju Ọlọrun 
fun wa: 

25 Kì si iṣe pe ki o le ma fi ara rẹ̀ rubọ nigba— 
kugba, bi olori alufa ti ima wò inu ibi mimQ lọ 
li ọdọdún ti on ti ẹ̀jẹ ti ki ṣe tirẹ̀; 

26 Bi bẹkọ on kì bá ṣai ma jìya nigbakugba 
lati ipilẹ aiye: ṣugbọn nisisiyi li o fi ara hàn 
lẹkanṣoṣo li opin aiye lati mu ẹ̀ṣẹ kuro nipa 
ẹbọ ara rẹ̀. 

27 Niwọn bi a si ti fi lelẹ fun gbogbo enia 
lati kú lẹkanṣoṣo, ṣugbọn lẹhin eyi idajọ: 

28 Bẹni Kristi pẹlu lẹhin ti a ti fi rubọ 
lẹkanṣoṣo lati ru ẹ̀ṣẹ òpọlọpọ, yio farahan 
nigbakeji laisi ẹ̀ṣẹ fun awọn ti nwo ọna rẹ̀ 


fun igbala. 

l 0 1NITORI ofin bi o ti ni ojiji awọn 
ohun rere ti mbọ laijẹ aworan pápá 

awọn nkan na, nwọn kò le fi ẹbọ kanna ti 

nwọn nru nigbagbogbo li ọdọdún mu awọn ti 

nwá sibẹ̀ di pipé. 

2 Bikoṣe bẹ̀, a kì bá ha ti dẹkun ati ma rú 
wọn, nitori awọn ti nsìn kì bá tí ni ìmọ ẹ̀ṣẹ, 
nigbati a ba ti wẹ wọn mọ lẹkanṣoṣo. 

3 Ṣugbọn ninu ẹbọ wọnni ni a nṣe iranti ẹ̀ṣẹ 
li ọdọdún. 

4 Nitori ko ṣe iṣe fun ẹ̀jẹ akọ malu ati ti 
ewurẹ lati mu ẹ̀ṣẹ kuro. 

5 Nitorina nigbati o wá si aiye, o Wipe, Iwọ 
kò fẹ ẹbọ ati ọrẹ, ṣugbọn ara ni iwọ ti pẹ̀se 
fun mi: 


HEBERU 10, 11 

6 Ẹbọ sisun ati ẹbọ fun ẹ̀ṣẹ ni iwọ kò ni inu 
didùn si. 

7 Nigbana ni mo wipe, Kiyesi i (ninu iwe— 
kiká nì li a gbé kọ ọ nipa ti emi) Mo dé lati ṣe 
ifẹ rẹ, Ọlọrun. 

8 Nigbati o wi ni iṣaju pe, Iwọ kò fẹ ẹbọ ati 
ọrẹ, ati ẹbọ sisun, ati ẹbọ fun ẹ̀ṣẹ, bẹni iwọ kò ni 
inu didun si wọn (awọn eyiti a nrú gẹgẹ bi ofin). 

3 Nigbana ni o wipe, Kiyesi i, Mo dé lati ṣe 
ifẹ rẹ, Ọlọrun. O mu ti iṣaju kuro, ki o le fi idi 
ekeji mulẹ. 

10 Nipa ifẹ na li a ti sọ wa di mimọ nipa ẹbọ 
ti Jesu Kristi fi ara rẹ̀ rú lẹkanṣoṣo. 

11 Ati olukuluku alufa si nduro li ojojumô o 
nṣe ìsin, o si nṣe ẹbọ kanna nigbakugba, ti kò 
le mu ẹ̀ṣẹ kuro lai: 

12 Ṣugbọn on, lẹhin igbati o ti ru ẹbọ kan 
fun ẹ̀ṣẹ titi lai, o joko li ọwé ọtún Ọlọrun; 

13 Lati igbà na lọ, ô nreti titi a o fi fi awọn 
ọtá rẹ̀ ṣe apoti itisẹ rẹ̀. 

14 Nitori nipa ẹbọ kan o ti mu awọn ti a sọ 
di mimọ pé titi lai. 

15 Ẹmí MimQ si njẹri fun wa pẹlu: nitori lẹ— 
hin ti o ti wipe, 

16 Eyi ni majẹmu ti emi ô ba wọn dá lẹhin 
ọjọ wọnni, li Oluwa wi, emi o fi ofin mi si wọn 
li ọkàn, inu wọn pẹlu li emi o si kọ wọn si; 

1? Ẹṣẹ wọn ati aiṣedede wọn li emi kì yio si 
Tanti mQ. 

18 Ṣugbọn nibiti imukuro iwọnyi ba gbé wà, 
irubọ fun ẹ̀ṣẹ kò si m€. 

19 Ará, njẹ bi a ti ni igboiya lati wò inu ibi 
mim nipasẹ ẹ̀jẹ Jesu, 

20 Nipa òna titun ati aye, ti o yà si mimọ fun 
Wa, ati lati kọja aṣọ ikele nì, eyini ni, ara rẹ̀; 

21 Ati bi a ti ni alufa giga lori ile Ọlọrun; 

22 Ẹ jẹ ki a fi otitọ ọkàn sunmọ tosi ni ẹ̀kún 
igbagbọ, ki a si wẹ̀ ọkàn wa mQ kuro ninu 
ẹri—ọkàn buburu, ki a si fi omi mimQ wẹ̀ ara 
Wa nù. 

23Ẹ jẹ ki a dì ijẹwọ ireti wa mu ṣinṣin li 
aiṣiyemeji; (nitoripe olôtọ li ẹniti o ṣe ileri;) 

24 Ẹ jẹ ki a yẹ ara wa wo lati rú ara wa si ifẹ 
ati si iṣẹ rere: 

25 Ki a má ma kọ ipejọpò ara wa silẹ, gẹgẹ 
bi àṣa awọn ẹlomiran; ṣugbọn ki a má gbà ara 
ẹni niyanju: pẹlupẹlu bi ẹnyin ti ri pe ọjọ nì 
nsunnọ etile. 

26 Nitori bi awa ba mômò dẹṣẹ lẹhin igbati 
awa ba ti gbà ìmọ otitọ kò tun si ẹbọ fun ẹ̀ṣẹ 
mẹ, 

27 Bikoṣe ireti idajọ ti o ba ni lẹrù, ati ti ibi— 
nu ti o muná, ti yio pa awọn ọtá run. 


874 


28 Ẹnikẹni ti o ba gàn ofin Mose, o kú li aisi 
anu nipa ẹri ẹni meji tabi mẹta: 

28 Melomelo ni ẹ ro pe a o jẹ oluwa rẹ̀ ni ìya 
kikan, ẹniti o ti tẹ Ọmọ Ọlọrun mọlẹ ti o si ti 
kà ẹ̀jẹ̀ majẹmu ti a fi sọ ọ di mimQ si ohun 
aimé, ti o si ti kẹgan Ẹmí ore—ọfẹ. 

30 Nitorì awa mò ẹniti o wipe, Ẹsan ni ti 
emi, Oluwa wipe, Emi o gbẹsan. Ati pẹlu, 
Oluwa yio ṣe idajọ awọn enia rẹ̀. 

31 Ohun ẹ̀ru ni lati ṣubu si ọwọ Ọlọrun aláye. 

32 Ṣugbọn ẹ ranti ọjọ iṣaju, ninu eyiti, nigbati 
a ti ṣí nyin loju, ẹ fi ara da wahala ijiya nla; 

33 Lapakan, nigbati a sọ nyin di iran wiwo 
nipa ẹ̀gan ati ipọnju; ati lapakan, nigbati ẹn— 
yin di ẹgbẹ awọn ti a ṣe bẹ̀ si. 

34 Nitori ẹnyin bá awọn ti o wà ninu ìde 
kẹdun, ẹ si fi ayò gbà ìkolọ ẹrù nyin, nitori 
ẹnyin mò ninu ara nyin pe, ẹ ni ọrọ ti o wà 
titi, ti o si dara ju bẹ̀ lọ li òrun. 

35 Nitorina ẹ máṣe gbe igboiya nyin sọnu, 
eyiti o ni ẹ̀re nla. 

36 Nitori ẹnyin kò le ṣe alaini siiru, nitori 
igbati ẹnyin ba ti ṣe ifẹ Ọlọrun tan, ki ẹnyin ki 
o le gbà ileri na. 

37 Nitori niwọn igba diẹ si i, Ẹni na ti mbọ 
yio de, kì yio si jafara. 

38 Ṣugbọn olododo ni yio yẹ̀ nipa igbagbo: 
ṣugbọn bi o ba fà sẹhin, ọkàn mi kò ni inu 
didùn si i. 

38 Ṣugbọn awa kò si ninu awọn ti nfà sẹhin 
sinu egbé; bikoṣe ninu awọn ti o gbagbQ si 


igbala ọkàn. 
l 1l 1NJẸ igbagbọ ni idaniloju ohun ti a 
nreti, ijẹri ohun ti a kò ri. 

2 Nitori ninu rẹ̀ li awọn alàgba ti ni ẹri rere. 

3 Nipa igbagbe li a mẹ pe a ti da aiye nipa 
òrọ Ọlọrun; nitorina ki iṣe ohun ti o hàn li a fi 
dá ohun ti a nri. 

4 Nipa igbagbé ni Abeli ru ẹbọ si Ọlọrun ti 
o san ju ti Kaini lọ, nipa eyiti a jẹri rẹ̀ pe olo— 
dodo ni, Ọlọrun si njẹri ẹ̀bun rẹ̀: ati nipa rẹ̀ 
na, bi o ti kú ni, o nfọhùn sibẹ̀. 

S Nipa igbagbe li a ṣí Enoku nipò pada ki o 
máṣe ri ikú; a kò si ri i, nitoriti Ọlọrun ṣí i 
nipò pada: nitori ṣaju iṣipopada rẹ̀, a jẹrí yi si i 
pe o wù Ọlọrun. 

6 Ṣugbọn li aisi igbagbQ ko ṣe iṣe lati wù u; 
nitori ẹniti o ba ntọ Ọlọrun wá kò le ṣai 
gbagbé pe o mbẹ, ati pe on ni olusẹsan fun 
awọn ti o fi ara balẹ wá a. 

7 Nipa igbagbQ ni Noa, nigbati Ọlọrun kilọ 
ohun ti koi ti iri fun u, o bẹru Ọlọrun, o si kàn 


875 


ọkò fun igbala ile rẹ̀, nipa eyiti o dá aiye lẹbi, 
o si di ajogún ododo ti iṣe nipa igbagbQ. 

8 Nipa igbagbọ ni Abrahamu, nigbati a ti pẹ̀ 
e lati jade lọ si ibi ti on yio gbà fun ilẹ—ini, o 
gbọ, o si jade lọ, lai mò ibiti on nrẹ̀. 

3 Nipa igbagbQ li o ṣe atipo ni ilẹ ileri, bi 
ẹnipe ni ilẹ àjeji, o ngbé inu agQ, pẹlu Isaaki 
ati Jakọbu, awọn ajogún ileri kanna pẹlu rẹ̀: 

10 Nitoriti o nreti ilu ti o ni ipilẹ̀; eyiti Ọlọ— 
run tẹ̀do ti o si ké. 

TI Nipa igbagbọ ni Sara tikararẹ̀ pẹlu fi ni 
agbara lati léyun, nigbati o kọja ìgba rẹ̀, nito— 
riti o kà ẹniti o Ṣe ileri si olôtọ. 

12Nitorina li ọpọlọpọ ṣe ti ara ẹnikan jade, 
ani ara ẹniti o dabi okú, òpọ bi irawọ oju ọrun 
li òpọlọpọ, ati bi iyanrin eti okun li ainiye. 

13 Gbogbo awọn Wọnyi li o kú ni igbagbé, 
lai ri ileri wọnni gbà, ṣugbọn ti nwọn ri wọn li 
òkere rere, ti nwọn si gbá wọn mú, ti nwọn si 
jẹwọ pe alejò ati atipò li awọn lori ilẹ aiye. 

14 Nitoripe awọn ti o nsọ irú ohun bẹ̀, fihan 
gbangba pe, nwọn nṣe afẹri ilu kan ti iṣe tiwọn. 

15 Ati nitôtọ, ibaṣepe nwọn fi ilu tí nwọn ti 
jade wa si ọkàn, nwọn iba ti ri aye lati pada. 

16 Ṣugbọn nisisiyi nwọn nfẹ ilu kan ti o dara 
jù bẹ̀ lọ, eyini ni ti ọrun: nitorina oju wọn kò 
ti Ọlọrun, pe ki a má pe On ni Ọlọrun wọn; 
nitoriti o ti pése ilu kan silẹ fun wọn. 

17 Nipa igbagbọ ni Abrahamu, nigbati a dán 
a wò, fi Isaaki rubọ: ẹniti o si ti fi ayò gbà ileri 
wọnni fi ọmọ—bíbi rẹ̀ kanṣoṣo rubọ. 

18 Niti ẹniti a wipe, Ninu Isaaki li a o ti pẹ̀ 
irú-ọmọ rẹ: 

190 si pari rẹ̀ si pe Ọlọrun tilẹ le gbe e 
dide, ani kuro ninu oku, ati ibiti o ti gbà a 
pada pẹlu ni apẹrẹ. 

20 Nipa igbagbọ ni Isaaki sure fun Jakọbu ati 
Esau niti ohun ti mbọ. 

21 Nipa igbagbọ ni Jakọbu, nigbati o nkú lọ, 
o súre fun awọn ọmọ Josefu ni ọkọkan; o si 
tẹriba, o simi le ori ọpá rẹ̀. 

22 Nipa igbagbọ ni Josefu, nigbati o nkú lọ, 
o ranti ìjadelọ awọn ọmọ Israeli; o si paṣẹ niti 
awọn egungun rẹ̀. 

23 Nipa igbagbọ ni awọn obi Mose pa a mọ 
fun oṣu mẹta nigbati a bí i, nitoriti nwọn ri i 
ni arẹwa ọmọ; nwọn kò si bẹ̀ru aṣẹ ọba. 

24 Nipa igbagbọ ni Mose, nigbati o dàgba, o 
kọ ki a má pẹ̀ on li ọmọ ọmọbinrin Farao; 

250 kuku yàn ati má bá awọn enia Ọlọrun 
jìya, jù ati jẹ fáji ẹ̀ṣẹ fun igba diẹ; 

260 kà ẹ̀gan Kristi si ọrọ ti o pọju awọn 
iṣura Egipti lọ: nitoriti o nwo ẹ̀re na. 


HEBERU. 11, 12 
27 Nipa igbagbo li o kò Egipti silẹ li aibẹ̀ru 
ibinu ọba: nitoriti o duro ṣinṣin bi ẹniti o nri 
ẹni airi. 

28 Nipa igbagbọ li o dá ase irekọja silẹ, ati 
ibuwỌọn ẹ̀jẹ, ki ẹniti npa awọn akọbi ọmọ ki o 
má ba fi ọwọ kàn wọn. 

283 Nipa igbagbQ ni nwọn là okun pupa kọja 
bi ẹnipe ni iyangbẹ ilẹ: ti awọn ara Egipti 
danwò, ti nwọn si ri. 

$S0 Nipa igbagbọ li awọn odi Jeriko wá lulẹ, 
lẹhin igbati a yi wọn ká ni ijọ meje. 

31 Nipa igbagbô ni Rahabu panṣaga kò 
ṣegbé pẹlu awọn ti kò gbọran, nigbati o 
tẹwọgbà awọn amí li alafia. 

32 Ewo li emi o si tun ma wi si i? nitoripe 
ayé kò ni tô fun mi lati sọ ti Gideoni, ati Bara— 
ku, ati Samsoni, ati Jefta; ti Dafidi, ati Samue— 
li, ati ti awọn woli: 

33 Awọn ẹni nipasẹ igbagbQ ti nwọn ṣẹgun 
ilẹ ọba, ti nwọn ṣiṣẹ ododo, ti nwọn gbà ileri, 
ti nwọn dí awọn kiniun li ẹnu, 

34 Ti nwọn pa agbara iná, ti nwọn bQ lọwọ 
oju-idà, ti a sọ di alagbara ninu ailera, ti nwọn 
di akọni ni ìja, nwọn lé ogun awọn àjeji sá. 

35 Awọn obinrin ri okú wọn gbà nipa ajinde: 
a si dá awọn ẹlomiran lôro, nwọn kò lati gbà 
ìdasilẹ; ki nwọn ki o le ri ajinde ti o dara jù gbà: 

365 Awọn ẹlomiran si ri idanwò ti ẹsín, ati ti 
ìnà, ati ju bẹ lọ ti ìde ati ti tubu: 

37 A sọ wọn li okuta, a fi ayùún rẹ̀ wọn meji, 
a dán wọn wò, a fi idà pa wọn: nwọn rin ká— 
kiri ninu awọ agutan ati ninu awọ ewurẹ; 
nwọn di alaini, olupọnju, ẹniti a nda loro; 

38 Awọn ẹniti aiye kò yẹ fun: nwọn nkiri 
ninu aṣálẹ, ati lori òke, ati ninu ihò ati ninu 
ihò abẹ ilẹ. 

39 Gbogbo awọn wọnyi ti a jẹri rere sí nipa 
igbagbọ, nwọn kò si ri ileri na gbà: 

40 Nitori Ọlọrun ti pése ohun ti o dara jù 
silẹ fun wa, pe li aisi wa, ki a má ṣe wọn pé. 

l 2 1NITORINA bi a ti fi awọsanmọ ti o 

kún to bayi fun awọn ẹlẹri yí wa ká, 
ẹ jẹ ki a pa ohun idiwọ gbogbo tì si apakan, ati 
ẹ̀ṣẹ ti o rọrun lati dì mọ wa, ki a si má fi s(iru 
sure ije ti a gbé ka iwaju wa, 

2Ki a má wò Jesu olupilẹṣẹ ati alaṣepe 
igbagbQ wa; ẹni, nitori ayò ti a gbé ká iwaju 
rẹ̀, ti o farada agbelebu, laika itiju si, ti o si 
joko li ọwọ ọtún itẹ Ọlọrun. 

3Sá ro ti ẹniti o farada irú isọrọ—odì yi lati 
ọdọ awọn ẹlẹṣẹ si ara rẹ̀, ki ẹ má ba rẹwẹsi ni 
ọkàn nyin, ki arẹ si mu nyin. 


HEBERU. 12, 13 
4Ẹnyin kò ìti kọ oju ija si ẹ̀ṣẹ titi de ẹ̀jẹ ni 
ijakadi nyin. 

SẸnyin si ti gbagbé òrọ iyanju ti mba nyin 
sọ bi ọmọ pe, Ọmọ mi, má ṣe alainani ibawi 
Oluwa, ki o má si ṣe rẹwẹsi nigbati a ba nti 
ỌWỌ rẹ̀ ba ọ wi: 

6 Nitoripe ẹniti Oluwa fẹ, on ni ibawi, a si 
má nà olukuluku ọmọ ti o gbà. 

TẸ má mu suru labẹ ibawi: Ọlọrun mba 
nyin lo bi ọmọ ni; nitoripe ọmọ wo ni mbẹ ti 
baba ki ibawi? 

8Ṣugbọn bi ẹnyin ba wà li aisi ibawi, ninu 
eyiti gbogbo enia ti jẹ alabapin, njẹ ọmọ àle ni 
nyin, ẹ kì isi iṣe ọmọ. 

98 Pẹlupẹlu awa ni baba wa nipa ti ara ti o 
ntẹ Wa, awa si mbù ọlá fun wọn: awa kì yio 
kuku tẹriba fun Baba awọn ẹmí ki a si ye? 

10 Nitori nwọn tẹ wa fun ọjọ diẹ bi o ba ti 
dara loju wọn; ṣugbọn on fun ẹ̀re wa, ki awa 
ki o le ṣe alabapin ìwa mimé rẹ̀. 

TI Gbogbo ibawi kò dabi ohun ayò nisisiyi, 
bikoṣe ibanujẹ; ṣugbọn nikẹhin a so eso alafia 
fun awọn ti a ti tẹ nipa rẹ̀, ani eso ododo. 

12 Nitorina ẹ na ọwé ti o rọ, ati ékun ailera; 

13 Ki ẹ si ṣe ipa—ọna ti o tọ fun ẹsẹ nyin, ki 
eyiti o rọ má ba kuro lori iké ṣugbọn ki a kuku 
Wo o san. 

14 Ẹ ma lepa alafia pẹlu enia gbogbo, ati ìwa 
mimô, li aisi eyini kò si ẹniti yio ri Oluwa: 

15 Ẹ má kiyesara ki ẹnikẹni ki o máṣe kùna 
ore—ọfẹ Ọlọrun; ki gbòngbo ikorò kan ki o má 
ba hù soke ki o si yọ nyin lẹnu, òpọlọpọ a si ti 
ipa rẹ̀ di aim€ô; 

16Ki o má bá si àgbere kan tabi alai— 
Wwa-—bi-—Ọlọrun bi Esau, ẹniti o ti itori òkele 
onjẹ kan tà ogún ibi rẹ̀. 

17 Nitori ẹnyin mò pe lẹhinna ní ani nigbati 
o fẹ lati jogun ibukun na, a kò ọ (nitori kò ri 
aye ironupiwada) bi o tilẹ ti fi omije wá a gi— 
digidi. 

18 Nitori ẹnyin kò wá si òke, ti a le fi ọwọ 
kàn, ati si iná ti njú, ati si iṣùdùdu ati òkun— 
kun, ati iji, 

19 Ati iré ipẹ̀, ati ohùn ẹ̀rọ, eyiti awọn ti o 
gbQ bẹ̀bẹ pe, ki a máṣe sọ òrọ si i fun wọn m€: 

20 Nitoripe ara wọn kò le gbà ohun ti o 
palaṣẹ, Bi o tilẹ jẹ ẹranko li o farakan òke na, a 
o sọ ọ li okuta, tabi a o gún u li òkọ pa. 

21 Iran na si lẹrù tobẹ, ti Mose wipe, ẹ̀ru bà 
mi gidigidi mo si warìri. 

22Ṣugbọn ẹnyin wá si òke Sioni, ati si ilu 
Ọlọrun aláye, si Jerusalemu ti òrun, ati si 
ẹgbẹ awọn angẹli ainiye, 


876 


23Si ajọ nla ati ìjọ akọbi ti a ti kọ orukọ 
wọn li ẹ̀run, ati sọdọ Ọlọrun onidajọ gbogbo 
enia, ati sọdọ awọn ẹmí olétọ enia ti a ṣe li 
aṣepé, 

24 Ati sọdọ Jesu alarina majẹmu titun, ati si 
ibi ẹ̀jẹ ibuwén nì, ti nsòrọ ohun ti o dara jù ti 
Abeli lọ. 

25 Kiyesi i, ki ẹ máṣe kò ẹniti nkilọ. Nitori 
bi awọn wọnni kò ba bé nigbati nwọn kẹ 
ẹniti nkilọ li aiye, melomelo li awa kì yio bé 
awa ti o pẹhinda si ẹniti nkilọ lati ọrun wá: 

26 Ohùn ẹniti o mì aiye nigbana: ṣugbọn 
nisisiyi o ti ṣe ileri, wipe, Lẹkan si i emi kì yio 
mì kìki aiye nikan, ṣugbọn ọrun pẹlu. 

27 Ati ẹrọ yi, LẸkan si i, itumọ rẹ̀ ni mimu 
awọn ohun wọnni ti a nmì kuro, bi ohun ti a 
ti da, ki awọn ohun wọnni ti a kò le mì le wà 
sibẹ. 

28 Nitorina bi awa ti ngbà ilẹ ọba ti a kò 
le mì, ẹ jẹ ki a ni ore-ọfẹ nipa eyiti awa le 
má sin Ọlọrun ni itẹwọgbà pẹlu òwọ ati 
ibẹru rẹ̀. 

28 Nitoripe Ọlọrun wa, iná ti ijonirun ni. 

1 KI ifẹ ará ki o wà titi. 


l 3 2 Ẹ máṣe gbagbé lati má ṣe alejò; ni— 

toripe nipa bẹ li awọn ẹlomiran ṣe awọn an— 
gẹli li alejò laimò. 

3Ẹ má ranti awọn onde bi ẹniti a dẹ̀ pẹlu 
Wọn, ati awọn ti a npọn loju bi ẹnyìn tikaran— 
yin pẹlu ti mbẹ ninu ara. 

4Ki igbéyawo ki o li ọla larin gbogbo enia, 
ki akete si jẹ alailéri: nitori awọn àgbere ati 
awọn panṣaga lj Ọlọrun yio dá lẹjọ. 

5 Ki ọkàn nyin ki o máṣe fa si ifẹ owo, ki 
ohun ti ẹ ni ki o to nyin; nitori on tikalarẹ ti 
Wipe, Emi kò jẹ fi ọ silẹ, bẹni emi kò jẹ kọ ọ 
silẹ. 

6 Nitorina ni awa ṣe nfi igboiya wipe, Olu— 
wa li oluranlọwọ mi, emi kì yio bẹ̀ru; kili enia 
le ṣe si mi? 

TẸ má ranti awọn ti nwọn jẹ olori nyin, ti 
nwọn ti sọ òrọ Ọlọrun fun nyin; ki ẹ má ro opin 
ìwa—aiye wọn, ki ẹ si má ṣe afarawe igbagbọ 
wọn. 

8 Jesu Kristi ọkanna ni li aná, ati li oni, ati 
titi lai. 

9 Ẹ máṣe jẹ ki a fi onirúru ati ẹkọ àjeji gbá 
nyin kiri. Nitori o dara ki a mu nyin li ọkàn le 
nipa ore—ọfẹ, kì iṣe nipa onjẹ, ninu eyiti awọn 
ti o ti nrìn ninu wọn kò li ẹ̀re. 

10 Awa ni pẹpẹ kan, ninu eyi ti awọn ti nsìn 
agô kò li agbara lati má jẹ. 


877 


11 Nitoripe ara awọn ẹran wọnni, ẹ̀jẹ eyiti 
olori alufa mu wá si ibi mimé nitori ẹ̀ṣẹ, a sun 
wọn lẹhin ibudo. 

12Nitorina Jesu pẹlu, ki o le fi ẹ̀jẹ ara rẹ̀ sọ 
awọn enia di mimQ, o jìya lẹhin bode. 

13Nitorina ẹ jẹ ki a jade tò ọ lọ lẹhin ibudo, 
ki a má rù ẹ̀gan rẹ̀. 

14Nitoripe awa kò ni ilu ti o wà titi nihin, 
ṣugbọn awa nwá eyiti mbọ. 

15 Njẹ nipasẹ rẹ̀, ẹ jẹ ki a má ru ẹbọ iyìn si 
Ọlọrun nigbagbogbo, eyini ni eso ẹ̀te wa, ti 
njẹwọ orukọ rẹ̀. 

16 Ṣugbọn ati má ṣôre on ati má pinfunni ẹ 
máṣe gbagbé: nitori irú ẹbọ wọnni ni inu 
Ọlọrun dún si jọjọ. 

17 Ẹ má gbọ ti awọn ti nṣe olori nyin, ki ẹ si 
ma tẹriba fun wọn: nitori nwọn nṣọ ẹṣọ nitori 
ọkàn nyin, bi awọn ti yio ṣe iṣíro, ki nwọn ki 
o le fi ayò ṣe eyi, li aisi ibinujẹ, nitori eyiyi yio 
jẹ ailere fun nyin. 


JAKỌBU 1 
18 Ẹ má gbadura fun wa: nitori awa gbagbọ 
pe awa ni ẹri—ọkàn rere, a si nfẹ lati ma wà 
lododo ninu ohun gbogbo. 
ṣe eyi, ki a ba le tẹ̀te fi mi fun nyin pada. 

20 Njẹ Ọlọrun alafia, ẹniti o tun mu oluṣọ— 
agutan nla ti awọn agutan, ti inu okú wá, nipa 
ẹ̀jẹ majẹmu aiyeraiye, ani Oluwa wa Jesu, 

21 Ki o mu nyin pé ninu iṣẹ rere gbogbo lati 
ṣe ifẹ rẹ̀, ki o má ṣiṣẹ ohun ti iṣe itẹwọgba ni— 
Waju rẹ̀ ninu wa nipasẹ Jesu Kristi; ẹniti ogo 
Wà fun lai ati lailai. Amin. 

22 Emi si mbẹ nyin, ará, ẹ gbà ọrọ iyanju 
mi; nitori iwe kukuru ni mo kọ si nyin. 

23Ẹ mò pé a dá Timoteu arakunrin wa silẹ; 
bi o ba tete de, emi pẹlu rẹ̀ yio ri nyin. 

24Ẹ kí gbogbo awọn ti nṣe olori nyin, ati 
gbogbo awọn enia mimQ. Awọn ti o ti Itali wá 
kí nyin. 

25 Ki ore—ọfẹ ki o wà pẹlu gbogbo nyin. Amin. 


EPISTELI TI 


JAKỌBU 


SI ENIA GBOGBO 


1JAKỌBU, iranṣẹ Ọlọrun ati ti Jesu Kristi 
Oluwa, si awọn ẹ̀ya mejila ti o túka kiri, 
alafia. 

2Ẹnyin ará mi, nigbati ẹnyin ba b6 sinu 
onir(iru idanwò, ẹ kà gbogbo rẹ̀ si ayọ; 

3KI ẹ si mò pe, idanwò igbagbQ nyin nṣiṣẹ 
siru. 

a4Ṣugbọn ẹ jẹ kì siru ki o ṣe iṣẹ aṣepé, ki 
ẹnyin ki o le jẹ pìpe ati ailabuku, kì o má kù 
ohun kan fun ẹnikẹni. 

S Bi o ba kù ọgbọn fun ẹnikẹni, ki o bẹ̀re 
lọwọ Ọlọrun, ẹniti ifi fun gbogbo enia ni 
òpọlọpọ, ti kì isi ibaniwi; a o si fifun u. 

Ṣugbọn ki o bẹ̀re ni igbagbé, li aiṣiyemeji 
Tara. Nitori ẹniti o nṣiyemeji dabi ìgbi omi 
okun, ti nti ọwọ afẹfẹ bì siwa bì sẹhin ti a si 
nrú soke. 

? Nitori ki iru enia bẹ máṣe rò pe, on yio ri 
ohunkohun gbà lọwọ Oluwa; 

BSEnia oniyemeji jẹ alaiduro ni ẹ̀na rẹ̀ 


3SṢugbọn jẹ ki arakunrin ti iṣe talaka má 
ṣogo ni ipo giga rẹ̀. 


10 Ati ọlọrọ, ni irẹ̀silẹ rẹ̀, nitori bi itanná 
koriko ni yio kọja lọ. 

11 Nitori orun là ti on ti oru mimu, o si gbẹ 
koriko, itanná rẹ̀ si rẹ̀ danu, ẹwà oju rẹ̀ si pa— 
run: bẹ pẹlu li ọlọrò yio ṣegbe ni òna rẹ̀. 

12Ibukún ni fun ọkunrin ti o fi ọkàn rán 
ìdanwò: nitori nigbati o ba yege, yio gbà ade 
ìye, ti Oluwa ti ṣe ileri fun awọn ti o fẹ ẹ. 

13 Ki ẹnikẹni ti a danwò máṣe wipe, Lati 
ọwọ Ọlọrun li a ti dán mi wò: nitori a kò le fi 
buburu dán Ọlọrun wò, on na kì isi idán ẹni— 
kẹni wò: 

14 Ṣugbọn olukuluku ni a ndanwò, nigbati a 
ba ti ọwọ ifẹkufẹ ara rẹ̀ fà a lọ ti a si tàn a jẹ. 

15 Njẹ, ifẹkufẹ na nigbati o ba lôyun, a bí ẹ̀ṣẹ: 
ati ẹ̀ṣẹ na nigbati o ba si dagba tan, a bí ikú. 

16 Ki a má ṣe tan nyin jẹ, ẹnyin ará mi olufẹ. 

17 Gbogbo ẹ̀bun rere ati gbogbo ẹ̀bun pipé 
lati oke li o ti wá, o si nsọkalẹ lati ọdọ Baba 
imọlẹ wá, lọdọ Ẹniti kò le si iyipada tabi ojiji 
àyida. 

18 Nipa ifẹ ara rẹ̀ li o fi ẹrọ otitọ bí wa, ki 
awa ki o le jẹ bi akọso awọn ẹda rẹ̀. 


JAKỌBU 1—3 

19 Ẹnyin mọ eyi, ẹnyin ará mi olufẹ; ṣugbọn 
jẹ ki olukuluku enia ki o má yara lati gbẹ, ki o 
lọra lati fọhùn, ki o lọra lati binu: 

20 Nitori ibinu enia kì iṣiṣẹ ododo Ọlọrun. 

21 Nitorina ẹ fi gbogbo eri ati buburu aṣele— 
ke lelẹ li apakan, ki ẹ si fi ọkàn tutù gbà òrọ 
na ti a gbin, ti o le gbà ọkàn nyin là. 

22 Ṣugbọn ki ẹ jẹ oluṣe òrọ na, ki o má si ṣe 
olugbo nikan, ki ẹ má tàn ara nyin jẹ. 

23 Nitori bi ẹnikan ba jẹ olugbé òrọ na, ti kò 
si jẹ oluṣe, on dabi ọkunrin ti o nṣakiyesi oju 
ara rẹ̀ ninu awojiji: 

24 Nitori o ṣakiyesi ara rẹ̀, o si ba tirẹ̀ lọ, lo— 
jukanna o si gbagbé bi on ti ri. 

25 Ṣugbọn ẹniti o ba nwo inu ofin pipé, ofin 
omnira nì, ti o si duro ninu rẹ̀, ti on kò jẹ 
olugbẹ ti ngbagbé, bikoṣe oluṣe iṣẹ, oluwarẹ̀ 
yio jẹ alabukun ninu iṣẹ rẹ̀. 

25 Bi ẹnikẹni ba ro pe on nsìn Ọlọrun nigbati 
kò kò ahọn rẹ̀ ni ijanu, ṣugbọn ti o ntàn ọkàn 
ara rẹ̀ jẹ, ìsin oluwarẹ̀ asan ni. 

27 isin mimQ ati ailéri niwaju Ọlọrun ati 
Baba li eyi, lati má bojutô awọn alainibaba ati 
awọn opéô ninu ipọnju wọn, ati lati pa ara rẹ̀ 
mẹ lailabawọn kuro li aiyé. 


2 1ẸNYIN ará mi, ẹ máṣe fi iṣaju enia dì 
igbagb Oluwa wa Jesu Kristi Oluwa 
ogo mu. 

2 Nitori bi ọkunrin kan ba wá si ajọ nyin, 
pẹlu oruka Wura, ati aṣọ daradara, ti talakà 
kan si wá pẹlu li aṣọ €ri; 

3 Ti ẹnyin si bu iyìn fun ẹniti o wò aṣọ da— 
Tadara, ti ẹ si wipe, Iwọ joko nihinyi ni ibi 
daradara; ti ẹ si wi fun talakà na pe, Iwọ duro 
nibẹ̀, tabi joko nihin labẹ apoti itisẹ mi: 

4 Ẹnyin kò ha nda ara nyin si meji ninu ara 
nyin, ẹ kò ha sí di onidajọ ti o ni ero buburu? 

SẸ fi etí silẹ, ẹnyin ará mi olufẹ, Ọlọrun 
kò ha ti yàn awọn talakà aiye yi ṣe ọlọrọ ni 
igbagbọ, ati ajogun ijọba na, ti o ti ṣe ileri fun 
awọn ti o fẹ ẹ? 

6 Ṣugbọn ẹnyin ti bù talakà kù. Awọn ọlọrọ 
kò ha npQn nyin loju, nwọn kò ha si nwQ nyin 
lọ si ile ẹjọ? 

7 Nwọn kò ha nsọ ọrọ—odi si orukọ rere nì 
ti a fi npẹ̀ nyin? 

8Ṣugbọn bi ẹnyin ba nmu olú ofin nì ṣẹ 
gẹgẹ bi iwe—mimQ, eyini ni, Iwọ fẹ ẹnikeji rẹ 
bi ara rẹ, ẹnyin nṣe daradara. 

9 Ṣugbọn bi ẹnyin ba nṣe ojuṣaju enia, ẹn— 
yin ndẹ̀ṣẹ, a si nda nyin lẹbi nipa ofin bi aru— 
fin. 


878 


10 Nitori ẹnikẹni ti o ba pa gbogbo ofin mẹ, 
ti o si rú òkan, o jẹbi gbogbo rẹ̀. 

11 Nitori ẹniti o wipe, Máṣe ṣe panṣaga, on 
li o si wipe, Máṣe pania. Njẹ bi iwọ kò ṣe 
panṣaga, ṣugbọn ti iwọ pania, iwọ di arufin. 

12Ẹ má sọrọ bẹ̀, ẹ si má huwa bẹ, bi awọn 
ti a o fi ofin omnira dá li ẹjọ. 

13 Nitori ẹniti kò ṣánu, li a o ṣe idajọ fun la— 
isi anu; anu nṣogo lori idajọ. 

14 Ere kili o jẹ, ará mi, bi ẹnikan wipe on ni 
igbagbe, ṣugbọn ti kò ni iṣẹ? igbagbQ nì le gbà 
a la bi? 

15 Bi arakunrin tabi arabinrin kan ba wà ni 
ìhoho, ti o si ṣe aili onjẹ ôjọ, 

16 Ti ẹnikan ninu nyin si wi fun wọn pe, Ẹ 
ma lọ li alafia, ki ara nyin ki o maṣe tutu, ki ẹ 
si yé; ṣugbọn ẹ kò fi nkan wọnni ti ara nfẹ fun 
wọn; ẹ̀re kili o jẹ? 

17 Bẹ si ni igbagbọ, bi kò ba ni iṣẹ, o kú 
ninu ara. 

18 Ṣugbọn ẹnikan le wipe, Iwọ ni igbagbQ, 
emi si ni iṣẹ: fi igbagbQ rẹ hàn mi li aisi iṣẹ, 
emi o si fi igbagbọ mi han ọ nipa iṣẹ mi. 

19 Iwọ gbagbQ pe Ọlọrun kan ni mbẹ; o 
dara: awọn ẹmí ẹ̀ṣu pẹlu gbagbọ, nwọn si 
warìri. 

20 Ṣugbọn, iwọ alaimoye enia, iwọ ha fẹ mọ 
pe, igbagbQ li aisi iṣẹ asan ni? 

21 Kì ha iṣe nipa iṣẹ li a dá Abrabamu baba 
wa lare, nigbati o fi Isaaki ọmọ rẹ̀ rubọ lori 
pẹpẹ? 

22 Iwọ ri pe igbagbQ bá iṣẹ rẹ̀ rìn, ati pe 
nipa iṣẹ li a sọ igbagbọ di pipé. 

23 Iwe—mimQ si ṣẹ ti o wipe, Abrabamu gbà 
Ọlọrun gbọ, a si kà a si ododo fun u: a si pẹ̀ e 
li ẹrẹ Ọlọrun. 

28 Njẹ ẹnyin ri pe nipa iṣẹ li a ndá enia lare, 
kì iṣe nipa igbagbQ nikan. 

25 Gẹgẹ bẹ pẹlu kí a ha dá Rababu panṣaga 
lare nipa iṣẹ, nigbati o gbà awọn onṣẹ, ti o si 
rán wọn jade gba òna miran? 

26 Nitori bi ara li aisi ẹmí ti jé okú, bẹ̀ gẹgẹ 
pẹlu ni igbagbọ li aisi iṣẹ jẹ okú. 


1ẸNYIN ará mi, ẹ máṣe jẹ olukọni pipọ, 
ki ẹnyin ki o mò pe awa ni yio jẹbi ju. 

2 Nitori ninu ohun pipọ ni gbogbo Wa nṣì i 
ṣe. Bi ẹnikan kò ba ṣì i ṣe ninu ẹrọ, on na li 
ẹni pipé, on li o si le kú gbogbo ara ni ijanu. 

3 Bi a bási fi ijanu bọ ẹṣin li ẹnu, ki nwọn ki 
o le gbẹ ti wa, gbogbo ara wọn li awa si nyi 
kiri pẹlu. 

4 Kiyesi awọn ọkò pẹlu, bi nwọn ti tobi to 


879 


nì, ti a si nti ọwọ ẹfúfu lile gbá kiri, itọkò ke— 


ẹniti ntẹ ọkò. 

5 Bẹ pẹlu li ahọn jẹ ẹ̀ya kekere, o si nfọnnu 
ohun nla. Wo igi nla ti iná kekere nsun jéna! 

6 Iná si ni ahen, aiye ẹ̀ṣẹ si ni: li arin awọn 
ẹ̀ya ara wa, li ahọn ti mba gbogbo ara jẹ ti o 
si ntinabọ ipa aiye wa; ọrun apadi si ntinabọ 
on na. 

7 Nitori olukuluku ẹda ẹranko, ati ti ẹiyẹ, 
ati ti ejò, ati ti ohun ti mbẹ li okun, li a ntù 
loju, ti a si ti tù loju lati ọwọ ẹda enia wá. 

8 Ṣugbọn ahọn li ẹnikẹni kò le tù loju; ohun 
buburu alaigbọran ni, o kún fun oré iku ti 
ipa—ni. 

9 On li awa fi nyìn Oluwa ati Baba, on li a si 
fi mbú enia, ti a dá li aworan Ọlọrun. 

10 Lati ẹnu kanna ni iyìn ati ébú ti njade. 
Ẹnyin ará mi, nkan wọnyi kò yẹ ki o ri bẹ. 

11 Orisun a ha má sun omi tutù ati omirá 
jade lati ojusun kanna wá bi? 

12 Ẹnyin ará mi, igi ọpọtọ ha le so eso olifi 
bi? tabi ajara le so eso ọpọtọ? bẹli orisun kan 
kò le sun omirô ati omi tutù. 

13 Tali o gbọn ti o si ni imẹ ninu nyin? ẹ jẹ 
ki o fi iṣẹ rẹ̀ hàn nipa ìwa rere, nipa ìwa tutù 
ti ọgbọn. 

14 Ṣugbọn bi ẹnyin ba ni owú kikorò ati ìja 
li ọkàn nyin, ẹ máṣe ṣefefe, ẹ má si ṣeke si 
otitọ. 

15 Ọgbọn yi ki iṣe eyiti o ti oke sọkalẹ Wá, 
ṣugbọn ti aiye ni, ti ara ni, ti ẹmí ẹ̀ṣu nì. 

16 Nitori ibiti owú on ìja bá gbé Wà, nibẹ̀ ni 
rudurudu ati iṣẹ buburu gbogbo wà. 

17 Ṣugbọn ọgbọn ti o ti oke wá, a kẹ mẹ,a 
si ni alafia, a ni ipamọra, kì isí iṣoro lati bẹ̀, a 
kún fun ánu ati fun eso rere, li aisi ògbẹ̀, ati 
laisi agabagebe. 

18 Eso ododo li a ngbìn li alafia fun awọn ti 
nṣiṣẹ alafia. 


1NIBO ni ogun ti wá, nibo ni ija si ti wá 

larin nyin? lati inu eyi ha kọ? lati inu ifẹ— 
kufẹ ara nyin, ti njagun ninu awọn ẹ̀ya—ara 
nyin? 

2 Ẹnyin nfẹ, ẹ kò si ni: ẹnyin npa, ẹ si nṣe 
ilara, ẹ kò si le ni: ẹnyin njà, ẹnyin si njagun; 
ẹ ko ni, nitoriti ẹnyin kò bẹ̀re. 

3 Ẹnyin bẹ̀re, ẹ kò si ri gbà, nitoriti ẹnyin ṣì 
i bẹ̀re, ki ẹnyin ki o le lò o fun ifẹkufẹ ara 
nyin. 

Ẹnyin. panṣaga. ọkunrin, ati panṣaga 
obinrin, ẹ kò mò pe ìbarẹ̀ aiye ìṣọtá Ọlọrun 


JAKỌBU 3—5 
ni? nitorina ẹnikẹni ti o ba fẹ lati jẹ ọrẹ aiye di 
ọtá Ọlọrun. 

5 Ẹnyin ṣebi iwe—mimQô sọ lasan pe, Ẹmí ti 
o fi sinu wa njowu gidigidi lori wa? 

6Ṣugbọn o nfunni li ore—ọfẹ si i. Nitorina li 
o ṣe wipe, Ọlọrun kọ oju ija si awọn agberaga, 
ṣugbọn o fi ore—ọfẹ fun awọn onirẹlẹ ọkàn. 

? Nitorina ẹ tẹriba fun Ọlọrun. Ẹ kọ oju ija 
si Éṣu, on ô si sá kuro lọdọ nyin. 

BẸ sunmọ Ọlọrun, on o si sunmọ nyin, Ẹ 
wẹ̀ ọwọ nyin mẹ, ẹnyin ẹlẹṣẹ; ẹ si ṣe ọkàn 
nyin ni mim, ẹnyin oniye meji. 

9 Ki inu nyin ki o bajẹ, ki ẹ si gbàwẹ, ki ẹ si 
má sọkun: ẹ jẹ ki ẹrín nyin ki o di àwẹ, ati ayọ 
nyin ki o di ikánu. 

10 Ẹ rẹ̀ ara nyin silẹ niwaju Oluwa, on o si 
gbé nyin ga. 

11 Ará, ẹ máṣe sọrọ ibi si ara nyin. Ẹniti o 
ba nsọrọ ibi si arakunrin rẹ̀, ti o si ndá ara— 
kunrin rẹ̀ lẹjọ, o nsòrọ ibi si ofin, o si ndá ofin 
lẹjọ; ṣugbọn bi iwọ ba ndá ofin lẹjọ, iwọ kì iṣe 
oluṣe ofin, bikoṣe onidajọ. 

12 Olofin ati onidajọ kanṣoṣo ni mbẹ, ani 
ẹnìti ô le gbala ti o si le parun; ṣugbọn tani 
iwọ ti ndá ẹnikeji rẹ lẹjọ? 

13Ẹ wá nisisiyi, ẹnyin tí nwipe, Loni tabi 
lọla awa ô lọ si ilu bayi, a o si ṣe ọdún kan 
nibẹ, a o si ṣòwo, a o si jẹ̀re: 

14 Nigbati ẹnyin kò mọ ohun ti yio hù lọla. 
Kili ẹmí nyin? Ikíiku sá ni nyin, ti o hàn nigba 
diẹ, lẹhinna a si túka lọ. 

15 Eyi ti ẹ bá fi wipe, bi Oluwa ba fẹ, awa o 
Wà láye, a o si ṣe eyi tabi eyini. 

16 Ṣugbọn nisisiyi ẹnyin nṣeféfe ninu ifọn— 
nu nyin: gbogbo irú iṣeféfe bẹ, ibi ni. 

17 Nitorina ẹniti o ba mò rere iṣe ti kò si ṣe, 
ẹ̀ṣẹ ni fun u. 


1Ẹ wá nisisiyi, ẹnyin ọlọrọ, ẹ má sọkun 
ki ẹ si ma pohunréré ẹkun nitori òṣi ti 
mbòwá ta nyin. 

2 Ọrò nyin dibajẹ, kòkoro si ti jẹ̀ aṣọ nyin. 

3 Wura on fadaka nyin diparà; iparà wọn ni 
yio si ṣe ẹlẹri si nyin, ti yio si jẹ ẹran ara nyin 
bi iná. Ẹnyin ti kô iṣura jọ dẹ̀ ọjọ ikẹhin. 

4 Kiyesi i, ẹya awọn alagbaṣe ti nwọn ti ṣe 
ikore oko nyin, eyiti ẹ kò san, nke rara; ati 
igbe awọn ti o ṣe ikore si ti wọ inu eti Oluwa 
awọn ọmọ—ogun. 

5 Ẹnyin ti jẹ adùn li aiye, ẹnyin si ti fi ara 
nyin fun aiye jijẹ; ẹnyin ti bọ li ọjọ pipa. 

6 Ẹnyin ti da ẹbi fun olododo, ẹ si ti pa a; on 
kò kọ oju ija si nyin. 


Ii. PETERU. 1 

7 Nitorina ará, ẹ mu stiiru titi di ipadawa 
Oluwa. Kiyesi i, àgbẹ a má reti eso iyebiye ti 
ilẹ, a si mu stiru de e, titi di igbà akọrò ati 
aròkuro òjo. 

8 Ẹnyin pẹlu ẹ mu s(íiru; ẹ fi ọkàn nyin balẹ̀: 
nitori ipadawa Oluwa kù si dẹdẹ. 

9 Ẹ máṣe kùn si ọmọnikeji nyin, ará, ki a má 
ba dá nyin lẹbi: kiyesi i, onidajọ duro li ẹnu 
ilẹkun. 

10 Ará mi, ẹ fi awọn woli ti o ti nsọrọ li 
orukọ Oluwa ṣe apẹrẹ ìya jijẹ, ati stiru. 

11 Sawò o, awa a ma kà awọn ti o farada ìya 
si ẹni ibukún. Ẹnyin ti gbé ti siru Jobu, ẹnyin 
si ri igbẹhin ti Oluwa ṣe; pe Oluwa kún fun 
iyọnu, o si ni ánu. 

12 Ṣugbọn jù ohun gbogbo lọ, ará mi, ẹ 
máṣe búra, iba ṣe ifi ọrun búra, tabi ilẹ, tabi 
ibura—kibura miran: ṣugbọn jẹ ki bẹni nyin jẹ 
bẹni; ati bẹkọ nyin jẹ bẹkọ; ki ẹ má bá bò sinu 
ẹbi. 

13Inu ẹnikẹni ha bajẹ ninu nyin bi? jẹ ki o 


880 


gbadura. Inu ẹnikẹni ha dùn? jẹ ki o kọrin 
mimẹ. 

14 Ẹnikẹni ṣe aisan ninu nyin bi? ki o pẹ̀ 
awọn àgba ijọ, ki nwọn si gbadura sori rẹ̀, ki 
nwọn fi oréro kùn u li orukọ Oluwa: 

15 Adura igbagbQ yio si gbà alaisan na là, 
Oluwa yio si gbé e dide; bi o ba si ṣe pe o ti 
dẹ̀ṣẹ, a o dari jì i. 

16 Ẹ jẹwọ ẹ̀ṣẹ nyin fun ara nyin, ki ẹ si má 
gbadura fun ara nyin, ki a le mu nyin larada. 
Iṣẹ ti adura olododo nṣe li agbara pupọ. 

17 Enia oniru ìwa bi awa ni Elijah, o gbadu— 
ra gidigidi pe ki ojo ki o máṣe rò, ojo kò si rẹ 
sori ilẹ fun ọdún mẹta on oṣù mẹfa. 

18 si tún gbadura, ọrun si tún ròjo, ilẹ si 
so eso rẹ̀ jade. 

19 Ará, bi ẹnikẹni ninu nyin ba ṣìna kuro 
ninu otitọ, ti ẹnikan si yi i pada; 

20 Jẹ ki o mò pe, ẹniti o ba yi ẹlẹṣẹ kan pada 
kuro ninu ìṣina rẹ̀, yio gbà ọkàn kan là kuro 
lọwọ ikú, yio si bò Ọpọlọpọ ẹ̀ṣẹ mọlẹ. 


EPISTELI IKINI TI 


PETERU 


SI ENIA GBOGBO 


l 1 PETERU, Aposteli Jesu Kristi, si awọn 
ayanfẹ ti nṣe atipo ti nwọn tuka kiri si 
Pontu, Galatia, Kappadokia, Asia, ati Bitinia, 

2 Gẹgẹ bi ìmọtẹlẹ Ọlọrun Baba, nipa isọdi— 
mim. Ẹmí, si igbọran ati ibuwQn ẹ̀jẹ Jesu 
Kristi: Ki ore—ọfẹ ati alafia ki o ma bi si i fun 
nyin. 

3 Olubukún li Ọlọrun ati Baba Jesu Kristi 
Oluwa wa, Ẹniti o tún wa bí, gẹgẹ bi ọpọlọpọ 
anu rẹ̀, sinu ireti aye nipa ajinde Jesu Kristi 
kuro ninu okú, 

4 Sinu ogún aidibajẹ, ati ailabawọn, ati eyi 
ti kì iṣá, ti a ti fi pamô li ọrun dẹ̀ nyin, 

S Ẹnyin ti a npamQ nipa agbara Ọlọrun nipa 
igbagbọ si igbala, ti a mura lati fihàn ni igba 
ikẹhin. 

6 Ninu eyiti ẹnyin nyò pipọ, bi o tilẹ ṣe pe 
nisisiyi fun igba diẹ, niwọnbi o ti yẹ, a ti fi 
òpọlọpọ idanwo bà nyin ninu jẹ: 

7 Ki idanwò igbagbọ nyin, ti o ni iye lori jù 
Wura ti iṣegbe lọ, bi o tilẹ ṣe pe iná li a fi ndán 
a wò, ki a le ri i fun iyìn, ati ọlá, ati ninu ogo 
ni igba ifarahàn Jesu Kristi: 


8 Ẹniti ẹnyin fẹ lairi, ẹniti ẹnyin gbagbọ, bi 
o tilẹ ṣepe ẹ kò ri i nisisiyi, ẹnyin si nyọ ayò ti 
a kò le fi ẹnu ṣo, ti o si kun fun ogo: 

9 Ẹnyin si ngbà opin igbagbọ nyin, ani igbala 
ọkàn nyin; 

10 Igbala ti awọn woli wadi, ti nwọn si wá 
jinlẹ, awọn ti nwọn sọ asọtẹlẹ ti ore—ọfẹ ti 
mbò fun nyin: 

11Nwọn nwadi igba wo tabi irú sa wo ni 
Ẹmi Kristi ti o wà ninu wọn ntẹ̀ka si, nigbati o 
jẹri ìya Kristi tẹlẹ ati ogo ti yio tẹlé e. 

12 Awọn ẹniti a fihàn fun, pe kì iṣe fun 
awọn tikarawọn, bikoṣe fun awa ni nwọn ṣe 
iranṣẹ ohun wọnni, ti a ròhin fun nyin nisisi— 
yi, lati ọdọ awọn ti o ti nWásu ihinrere fun 
nyin pẹlu Ẹmí Mimẹ ti a rán lati ọrun Wá; 
ohun ti awọn angẹli nfẹ lati wò. 

13 Nitorina ẹ di ọkàn nyin li amure, ẹ má 
wa li airekọja, ki ẹ si má reti ore—ọfẹ nì titi de 
opin, eyiti a nmu bọ fun nyin wá ni igba ifa— 
Tahàn Jesu Kristi: 

14 Bi awọn eleti ọmọ, li aifi ara nyin dáṣà bi 
ifẹkufẹ atijọ ninu aimọ nyin: 


881 


15 Ṣugbọn gẹgẹ bi Ẹni ti o pẹ̀ nyin ti jẹ 
mim, bẹni ki ẹnyin na si jẹ mim6 ninu ìwa 
nyin gbogbo: 

16 Nitori a ti kọ ọ pe, Ẹ jẹ mim; nitoriti mo 
jẹ mimQ. 

17 Bi ẹnyin ba si nkepẹ̀ Baba, ẹniti nṣe idajọ 
gẹgẹ bi iṣẹ olukuluku, li aiṣe ojuṣaju enia, ẹ 
ma lo igba atipo nyin ni ìbẹru: 

18 Niwọnbi ẹnyin ti mẹ pe, a kò fi ohun ti 
idibajẹ rà nyin pada, bi fadaka tabi wura, kuro 
ninu ìwa asan nyin, ti ẹnyin ti jogun lati ọdọ 
awọn baba nyin, 

19 Bikoṣe ẹ̀jẹ iyebiye, bi ti ọdọ-agutan. ti 
kò li abuku, ti kò si li abawọn, ani ẹ̀jẹ Kristi; 

20 Ẹniti a ti mò tẹlẹ nitôtọ ṣaju ipilẹṣẹ aiye, 
ṣugbọn ti a fihan ni igba ikẹhin wọnyi nitori 
nyin, 

21 Ani ẹnyin ti o ti ipasẹ rẹ̀ gbà Ọlọrun gbé, 
ẹniti o jí i dide kuro ninu okú, ti o si fi ogo fun 
u; ki igbagbQ ati ireti nyin ki o le wà lọdọ 
Ọlọrun. 

22 Niwọnbi ẹnyin ti wẹ̀ ọkàn nyin mẹ nipa 
ìgbọran nyin si otitọ nipa Ẹmí si ifẹ ará ti kò li 
ẹ̀tan, ẹ fẹ ọmọnikeji nyin gidigidi lati ọkàn 
Wá. 

23Bi a ti tun nyin bi, kì iṣe lati inu irú ti 
idibajẹ wá, bikoṣe eyiti ki idibajẹ, nipa ẹ̀rọ 
Ọlọrun ti mbẹ laye ti o si duro. 

24 Nitoripe gbogbo ẹran ara dabi koriko, ati 
gbogbo ogp rẹ̀ bi itanná koriko. Koriko a má 
gbẹ, itanná rẹ̀ a si rẹ̀ silẹ: 

25 Ṣugbọn òrọ Oluwa duro titi lai. Ọrọ yi na 
si ni ihinrere ti a wásu fun nyin. 

2 1NITORINA ẹ fi arankàn gbogbo lelẹ li 
apakan, ati ẹ̀tan gbogbo, ati agabagebe, 
ati ilara, ati sisọ ọrọ buburu gbogbo. 

2 Bi ọmọ—ọwọ titun, ki ẹ má fẹ wàra ti Ẹmí 
na eyiti kò li ẹ̀tan, ki ẹnyin ki o le má ti ipasẹ 
rẹ̀ dàgba si igbala, 

3 Bi ẹnyin ba ti tẹ ọ wò pe, olôre li Oluwa: 

4 Ẹniti ẹnyin ntò bẹ̀, bi si okuta aye, ti a ti 
ọwọ enia kò silẹ nitôtọ, ṣugbọn lọdọ Ọlọrun, 
àṣayan, iyebiye, 

5 Ẹnyin pẹlu, bi okuta aye, li a kọ ni ile 
ẹmí, alufa mim, lati má ru ẹbọ ẹmí, ti iṣe 
itẹwọgbà lọdọ Ọlọrun nipa Jesu Kristi. 

6 Nitori o mbẹ ninu iwe—mimọ pe, Kiyesi i, 
Mo fi pàtaki okuta igunle, àṣayan, iyebiye, lelẹ 
ni Sioni: ẹniti o ba si gbà a gbọ oju ki yio ti i. 

7 Nitorina fun ẹnyin ti o gbagbQ, ọla ni: 
ṣugbọn fun awọn ti kò gbagbẹ, okuta ti awọn 
ọmọle kò silẹ, on na li o di pàtaki igunle, 


I.PETERU 1, 2 
8 Ati pẹlu, okuta idigbolu, on apata ikọsẹ̀. 
Nitori nwọn kọsẹ nipa ṣiṣe aigbọran si ọrọ na 
ninu eyiti a gbé yàn wọn si pẹlu. 

9Ṣugbọn ẹnyin ni iran ti a yàn, olu—alufa, 
orilẹ—ẹ̀de mim, enia ẹtọ; ki ẹnyin ki o le fi 
ọla nla ẹniti o pẹ nyin jade kuro ninu òkun— 
kun sinu imọlẹ iyanu rẹ̀ hàn: 

10 Ẹnyin ti kì iṣe enia nigbakan rí, ṣugbọn 
nisisiyi ẹnyin di enia Ọlọrun, ẹnyin ti kò ti ri 
anu gbà ri, ṣugbọn nisisiyi ẹ ti ri anu gbà. 

11 Olufẹ, mo bẹ̀ nyin, bi alejò ati bi ẹ̀ro, lati 
fà sẹhin kuro ninu ifẹkufẹ ara, ti mba ọkàn 
jagun; 

12 Ki ìwa nyin larin awọn Keferi kí o dara; 
pe, bi nwọn ti nsòrọ nyin bi oluṣe buburu, 
nipa iṣẹ rere nyin, ti nwọn o má kiyesi, ki 
nwọn ki o le ma yìn Ọlọrun logo li ọjọ ibẹwo. 

13 Ẹ má tẹriba fun gbogbo ìlana enia nitori 
ti Oluwa: ibáṣe fun ọba, bi fun olori; 

14 Tabi fun awọn bálẹ, bi fun awọn ti a rán 
lati ọdọ rẹ̀ fun igbẹsan lara awọn ti nṣe bubu— 
ru, ati fun iyìn awọn ti nṣe rere. 

15 Bẹ sá ni ifẹ Ọlọrun, pe ni rere iṣe, ki ẹ le 
dá òpe awọn wẹére enia lẹkun: 

16 Bi omnira, laisi lo omnira nyin fun ohun 
bibo arakàn nyin mọlẹ, ṣugbọn bi ẹrú Ọlọrun. 

17 Ẹ bòwọ fun gbogbo enia. Ẹ fẹ awọn ará. 
Ẹ bẹru Ọlọrun. Ẹ bọwọ fun ọba. 

18 Ẹnyin ọmọ—òdọ, ẹ ma tẹriba fun awọn 
oluwa nyin pẹlu ìbẹru gbogbo; ki iṣe fun 
awọn ẹni rere ati oniwa tutu nikan, ṣugbọn 
fun awọn onrorò pẹlu. 

19 Nitoripe eyi ni ìtẹwọgba, bi enia ba fi ori 
tì ibanujẹ, ti o si njìya laitẹ, nitori ọkàn rere si 
Ọlọrun. 

20 Nitori ogo kili o jẹ, nigbati ẹ ba ṣẹ̀ ti a si 
lù nyin, bi ẹ ba fi siru gbà a? ṣugbọn nigbati 
ẹnyin ba nṣe rere; ti ẹ si njiya, bi ẹnyin ba fi 
stiru gbà a, eyi ni itẹwọgbà lọdọ Ọlọrun. 

21 Nitori inu eyi li a pẹ̀ nyin si: nitori Kristi 
pẹlu jìya fun nyin, o fi apẹrẹ silẹ fun nyin, ki 
ẹnyin ki o le ma tò ipasẹ rẹ̀: 

22 Ẹniti kò dẹṣẹ̀, bẹni a kò si ri arekereke lì 
ẹnu rẹ̀: 

23 Ẹni, nigbati a kẹgan rẹ̀, ti kò si pada kẹ— 
gan; nigbati o jiya, ti kò si kilọ; ṣugbọn o fi 
òran rẹ̀ le ẹniti nṣe idajọ ododo lọwọ: 

24 Ẹniti on tikararẹ̀ fi ara rẹ̀ rù ẹ̀ṣẹ wa lori 
igi, pe ki awa ki o le di okú si ẹ̀ṣẹ ki a si di aye 
si ododo: nipa ìnà ẹniti a mu nyin larada. 

25 Nitori ẹnyin ti nṣako lọ bi agutan, ṣugbọn 
nisisiyi ẹnyin pada si ọdọ Oluṣọ—agutan ati 
Biṣopu ọkàn nyin. 


I.PETERU 3, 4 

3 IBẸ gẹgẹ, ẹnyin aya, ẹ má tẹriba fun 
awọn ọkọ nyin; pe, bi ẹnikẹni bá tilẹ nṣe 

aigbọran si òrọ na, ki a lẹ̀ jere wọn li aisọrọ 

nipa ìwa awọn aya wọn, 

2 Nigbati nwọn ba nwò ìwa rere ti on ti ẹ̀ru 
nyin: 

3 Ọṣẹ ẹniti ki o má jẹ ọṣẹ ode, ti irun didì, 
ati ti wura lilo, tabi ti aṣọ wiwò; 

4Ṣugbọn ki o jẹ ti ẹniti o farasin li ọkàn, 
ninu ẹ̀ṣọ aidibajẹ ti ẹmí irẹlẹ ati ẹmí tutù, 
eyiti iṣe iyebiye niwaju Ọlọrun. 

S Nitori bayi li awọn obinrin mim igbáni 
pẹlu, ti nwọn gbẹkẹle Ọlọrun, fi ṣe ara wọn li 
ọṣẹ, nwọn a má tẹriba fun awọn ọkọ tiwọn. 

6 Gẹgẹ bi Sara ti gbẹ ti Abrahamu, ti o npẹ̀ 
e li oluwa: ọmọbinrin ẹniti ẹnyin iṣe, bi ẹnyin 
ba nṣe rere, ti ohunkohun kò si dẹruba nyìn. 

7 Bẹ gẹgẹ ẹnyin ọkọ, ẹ má fi oye bá awọn 
aya nyin gbé, ẹ má fi ọla fun aya, bi ohun ẹ̀lo 
ti kò lagbara, ati pẹlu bi ajumọ—jogun ore—ọfẹ 
ìye; ki adura nyin ki o má bá ni ìdena. 

8 Lakotan, ki gbogbo nyin ṣe oninu kan, ẹ 
má ba ará nyin kẹdun, ẹ ni ifẹ ará, ẹ má ṣe 
ìyọnú, ẹ ni ẹmí irẹlẹ. 

SẸ máṣe fi buburu san buburu, tabi fi ébú 
san ébú; ṣugbọn kàka bẹ, ẹ má súre; nitori 
eyi li a pẹ̀ nyin si, ki ẹnyin ki o le jogún ibu— 
kún. 

10 Nitori, Ẹniti yio ba fẹ ìye, ti yio si ri ọjọ 
rere, ki o pa ahọn rẹ̀ mẹ kuro ninu ibi, ati ẹ̀te 
rẹ̀ kuro ni sisọ ọrọ ẹ̀tan: 

11 Ki o yà kuro ninu ibi, ki o si má ṣe rere; 
ki o má wá alafia, ki o si má lepa rẹ̀. 

12 Nitori oju Oluwa mbẹ lara awọn olodo— 
do, etí rẹ̀ si ṣí si ẹbẹ wọn: ṣugbọn oju Oluwa 
nwo awọn ti nṣe buburu. 

13 Tani yio si ṣe nyin ni ibi, bi ẹnyin ba jẹ 
onítara si ohun rere? 

14Ṣugbọn bi ẹnyin ba jìya nitori ododo, alafia 
ni: ẹ máṣe bẹru wọn, ki ẹ má si ṣe kọminu; 

15 Ṣugbọn ẹ bọwọ fun Kristi bi Oluwa lọkan 
nyin: ki ẹ si mura tan nigbagbogbo lati dá 
olukuluku lohùn ti mbere ireti ti o mbẹ ninu 
nyin, ṣugbọn pẹlu ọkàn tutù ati ìbẹru. 

16 Ki ẹ má ni ẹri—ọkàn rere, bi nwọn ti 
nsòrọ nyin ni ibi, ki oju ki o le ti awọn ti nkẹ— 
gan iwa rere nyin ninu Kristi. 

17 Nitori o san, bi o bá jẹ ifẹ Ọlọrun, ki ẹ 
jìya fun rere iṣe jù fun buburu iṣe lọ. 

18 Nitoriti Kristi pẹlu jìya lẹkan nitori ẹ̀ṣẹ wa, 
olôtọ fun awọn alaiṣéôtọ, ki o le mu wa de ọdọ 
Ọlọrun, ẹniti a pa ninu ara, ṣugbọn ti a sọ di 
áye ninu ẹmí: 


882 


19 Ninu eyiti o lọ pẹlu, ti o si wásu fun 
awọn ẹmí ninu tubu: 

20 Awọn ti o ṣe alaigbọran nigbakan, nigbati 
siru Ọlọrun duro pẹ ni sá kan ni ọjọ Noa, 
nigbati nwọn fi nkàn ọkò ninu eyiti à gba 
ọkàn diẹ là nipa omi, eyini ni ẹni mẹjọ; 

21 Apẹrẹ eyiti ngbà nyin là nisisiyi pẹlu, ani 
baptismu, kì iṣe ìwẹ €ri ti ara nù, bikoṣe 
idahùn ọkàn rere sipa Ọlọrun, nipa ajinde 
Jesu Kristi: 

22 Ẹniti o ti lọ si ọrun, ti o si mbẹ li ọwọ 
ọtún Ọlọrun; awọn angẹli, ati awọn ọlọlá, ati 
awọn alagbara si ntẹriba fun. 


1 NJẸ bi Kristi ti jiya fun wa nipa ti ara, irú 
inu kanna ni ki ẹnyin fi hamọra: nitori 
ẹniti o ba ti jìya nipa ti ara, o ti bẹ lọwọ ẹ̀ṣẹ; 
2Ki ẹnyin ki o máṣe fi ìgba aiye nyin iyokù 
Wà ninu ara mẹ si ifẹkufẹ enia, bikoṣe si ifẹ 
Ọlọrun. 

3 Nitori igba ti o ti kọja ti to fun ṣiṣe ifẹ 
awọn keferi, rinrìn ninu iwa wọbia, ifẹkufẹ, 
ọti amupara, ìréde oru, kiko ẹgbẹ ọmuti, ati 
ìbọriṣa ti iṣe ohun irira. 

4 Eyi ti o yà wọn lẹnu pe ẹnyin kò ba wọn 
súré sinu iru aṣejù iwa wọbia wọn, ti nwọn sì 
nsọrọ nyin ni buburu, 

5 Awọn ẹniti yio jihin fun ẹniti o mura ati 
ṣe idajọ aye on okú. 

6 Nitori eyi li a sá ṣe wasu ihinrere fun 
awọn okú, ki a le ṣe idajọ wọn gẹgẹ bi enia 
nipa ti ara, ṣugbọn ki nwọn ki o le wà láye si 
Ọlọrun nipa ti ẹmí. 

7 Ṣugbọn opin ohun gbogbo kù si dẹ̀dẹ: ni— 
torina ki ẹnyin ki o wà li airekọja, ki ẹ si má 
ṣọra ninu adura. 

8 Jù gbogbo rẹ̀ lọ, ẹ ni ifẹ ti o gbôna larin ara 
nyin: nitori ifẹ ni mbò òpọlọpọ ẹ̀ṣẹ mọlẹ. 

8 Ẹ ma ṣe ara nyin li alejò laisi ikùn sinu. 

10 Bi olukuluku ti ri ẹ̀bun gbà, bẹni ki ẹ má 
ṣe ipinfunni rẹ̀ larin ara nyin, bi iriju rere ti 
onir(iru ore—ọfẹ Ọlọrun. 

11 Bi ẹnikẹni ba nsòrọ, ki o má sọ bi ẹrọ 
Ọlọrun; bi ẹnikẹni ba nṣe iṣẹ iranṣẹ, ki o ṣe e 
bi agbara ti Ọlọrun fifun u: ki a le má yìn 
Ọlọrun logo li ohun gbogbo nipa Jesu Kristi, 
ẹniti ogo ati ìjọba wà fun lai ati lailai. Amin. 

12 Olufẹ, ẹ máṣe ka idanwò iná ti mbẹ larin 
nyin eyiti o de si nyin lati dan nyin wò bi ẹni— 
pe ohun àjeji li o de bá nyin: 

13Ṣugbọn niwọnbi ẹnyin ti jẹ alabapin ìya 
Kristi, ẹ má yò, ki ẹnyin ki o le yò ayò pipọ 
nigbati a ba fi ogo rẹ̀ hàn. 


883 


14 Bi a ba ngàn nyin nitori orukọ Kristi, ẹni 
ibukun ni nyin; nitori Ẹmí ogo ati ti Ọlọrun 
bà le nyin: nipa tiwọn nwọn nsòrọ rẹ̀ ni ibi, 
ṣugbọn nipa tinyin a nyìn i logo. 

15 Ṣugbọn ẹ má jẹ ki ẹnikẹni ninu nyin ki o 
jìya bi apania, tabi bi olẹ̀, tabi bi oluṣe-bubu— 
ru, tabi bi ẹniti ntojubo òran ẹlomiran. 

16 Ṣugbọn bi o ba jìya bi Kristiani, ki oju ki o 
máṣe tì i; ṣugbọn ki o kuku yìn Ọlọrun logo ni 
orukọ yi. 

17 Nitoriti ìgba na de, ti idajọ yio bẹ̀rẹ lati 
ile Ọlọrun wá: bi o ba si tẹ̀te ti ọdọ wa bẹ̀rẹ, 
opin awọn ti kò gbà ihinrere Ọlọrun gbé yio 
ha ti ri? 

18 Biobaṣepe agbara káka li a fi gba olododo 
là, nibo ni alaiwà—bi-—Ọlọrun on ẹlẹṣẹ yio gbé 
yọju si? 

19 Nitorina ẹ jẹ ki awọn ti njìya gẹgẹ bi ifẹ 
Ọlọrun, fi ọkàn wọn le e lọwọ pẹlu ni rere 
iṣe, bi ẹnipe fun Ẹlẹda olatọ. 


1AWỌN alàgba ti mbẹ larin nyin ni mo 
bẹ̀, emi ẹniti iṣe alàgba bi ẹnyin, ati ẹlẹri 
ìya Kristi, ati alabapin ninu ogo ti a o fihàn: 
2Ẹ ma tọju agbo Ọlọrun ti mbẹ larin nyin, ẹ 
ma bojuto o, kì iṣe afipáṣe, bikoṣe tifẹtifẹ; bẹni 
ki iṣe ọrọ ẹ̀re ijẹkujẹ, ṣugbọn pẹlu ọkàn ti o 
mura tan. 
3 Bẹ̀ni ki iṣe bi ẹniti nlo agbara lori ijọ, 
ṣugbọn ki ẹ ṣe ara nyin li apẹrẹ fun agbo. 


li. PETERU. 1 
4 Nigbati olori Oluṣọ-agutan ba si fi ara 
hàn, ẹnyin ô gbà ade ogo ti kì iṣá. 

5 Bẹ pẹlu, ẹnyin ipẹrẹ, ẹ tẹriba fun awọn 
àgba. Ani, gbogbo nyin, ẹ má tẹriba fun ara 
nyin, ki ẹ si fi irẹlẹ wò ara nyin li aṣọ: nitori 
Ọlọrun kọ oju ija si awọn agberaga, ṣugbọn O 
nfi ore—ọfẹ fun awọn onirẹlẹ. 

6 Nitorina ẹ rẹ̀ ara nyin silẹ labẹ ọwọ agbara 
Ọlọrun, ki on ki o le gbé nyin ga li akokò. 

?Ẹ ma ké gbogbo aniyan nyin le e; nitoriti 
on nṣe itọju nyin. 

8Ẹ ma wà li airekọja, ẹ má ṣọra; nitori Eṣu, 
ọtá nyin, bi kiniun ti nke ramuramu, o nrìn 
kákiri, o nwá ẹniti yio pajẹ kiri: 

9 Ẹniti ki ẹnyin ki o kọ oju ija si pẹlu idu- 
Toṣinṣin ninu igbagbQ, ki ẹnyin ki o mò pe ìya 
kanna ni awọn ara nyin ti mbẹ ninu aiye njẹ. 

10 Ọlọrun ore—ọfẹ gbogbo, ti o ti pẹ nyin 
sinu ogo rẹ̀ ti kò nipẹkun ninu Kristi Jesu, 
nigbati ẹnyin ba ti jìya diẹ, On tikarárẹ, yio si 
ṣe nyin li aṣepé, yio fi ẹsẹ nyin mulẹ, yio fun 
nyin li agbara, yio fi idi nyin kalẹ. 

11 Tirẹ̀ li ogo ati agbara titi lailai. Amin. 

12 Nipa Silfanu, arakunrin wa olotọ gẹgẹbi 
mo ti ka a si, ni mo kọwe kukuru si nyin, ti 
mo ngbà nyin niyanju, ti mo si njẹri pe, eyi ni 
otitọ ore—ọfẹ Ọlọrun: ẹ duro ṣinṣin ninu rẹ̀. 

13 Ijọ ti mbẹ ni Babiloni, ti a yàn pẹlu nyin, 
kí nyin; bẹ si ni Marku ọmọ mi pẹlu. 

14 Ẹ fi ifẹnukonu ifẹ kí ara nyin. Amin. 


EPISTELI EKEJI TI 


PETERU 


SI ENIA GBOGBO 


1SIMONI Peteru, iranṣẹ ati Aposteli 

Jesu Kristi, si awọn ti o ti gbà irú iyebiye 
igbagbQ kanna pẹlu wa, ninu ododo Ọlọrun 
wa ati ti Jesu Kristi Olugbala: 

2Ki ore-ọfẹ ati alafia ki o má bisi i fun nyin 
ninu ìmọ Ọlọrun, ati ti Jesu Oluwa wa, 

3 Bi agbara rẹ̀ bi Ọlọrun ti fun wa li ohun 
gbogbo ti iṣe ti ìye ati ti ìwa—bi—Ọlọrun, nipa 
ìmọ ẹniti o pẹ Wa nipa ogo ati ọlanla rẹ̀: 

4 Nipa eyiti o ti fi awọn ileri rẹ̀ ti o tobi 
pupọ ti o si ṣe iyebiye fun wa: pe nipa iwọnyi 
ni ki ẹnyin ki o le di alabapin ninu ìwa Ọlọ— 
run, nigbati ẹnyin bá ti yọ kuro ninu ibajẹ ti 
mbẹ ninu aiye nipa ifẹkufẹ. 


5S Ati nitori eyi ná papa, ẹ má ṣe aisimi 
gbogbo, ẹ fi ìwarere kún igbagbé, ati ìmọ kún 
ìwarere; 

6 Ati airekọja kún ìmọ; ati s(iru kún airekọ— 
ja; ati ìwa—bi—Ọlọrun kún siru; 

7 Ati ifẹ ọmọnikeji kún ìwa—bi—Ọlọrun; ati 
ifẹni kún ifẹ ọmọnikeji. 

8 Nitori bi ẹnyin bá ni nkan wọnyi ti nwọn 
bá si pò, nwọn kì yio jẹ ki ẹ ṣe òlẹ tabi alaileso 
ninu ìmọ Oluwa wa Jesu Kristi. 

3 Nitori ẹniti o ba ṣe alaini nkan wọnyi, o 
fọju, kò le riran li òk€re, o si ti gbagbé pe a ti 
wẹ̀ on nù kuro ninu ẹ̀ṣẹ rẹ̀ atijọ. 

10 Nitorina, ará, ẹ tubọ ma ṣe aisimi lati sọ 


Ii..PETERU 1, 2 
ìpe ati yiyàn nyin di dajudaju: nitori bi ẹnyin 
ba nṣe nkan wọnyi, ẹnyin kì yio kọsẹ lai. 

11 Nitori bayi li a ô pese fun nyin lọpọlọpọ 
lati wọ ijọba ainipẹkun ti Oluwa ati Olugbala 
wa Jesu Kristi. 

12 Nitorina emi ô ma mura lati ma mu nkan 
wọnyi wá si iranti nyin nigbagbogbo bi ẹnyin 
tilẹ ti mọ wọn, ti ẹsẹ nyin si mulẹ ninu otitọ ti 
ẹnyin ni. 

13 Emi si rò pe o yẹ, niwọn igbati emi ba 
mbẹ ninu ag6ẹ yi, lati má fi iranti rú nyin soke; 

14 Bi emi ti mọ pe, bib6 agọ mi yi silẹ kù si 
dẹdẹ, ani bi Oluwa wa Jesu Kristi ti fihàn mi. 

15 Emi o si ma ṣápọn pẹlu, ki ẹnyin ki o le má 
ranti nkan wọnyi nigbagbogbo lẹhin ikú mi. 

16 Nitori ki iṣe bi ẹniti ntọ ìtan asan lẹhin ti 
a fi ọgbẹn—kọgbọn là silẹ, li awa fi agbara ati 
wíwá Jesu Kristi Oluwa wa hàn nyin, ṣugbọn 
ẹlẹri ọlá nla rẹ̀ li awa iṣe. 

17 Nitoriti o gbà ọlá on ogo lati ọdọ Ọlọrun 
Baba, nigbati irú ohùn nì fẹ si i lati inu ogo nla 
na wá pe, Eyi li ayanfẹ Ọmọ mi, ẹniti inu mi 
dùn si jọjọ. 

18 Ohùn yi ti o ti ọrun wá li awa si gbé, 
nigbati awa mbẹ pẹlu rẹ̀ lori òke mimQ na. 

19 Awa si ni ẹrọ asọtẹlẹ ti o fẹsẹmulẹ jubẹlọ; 
eyiti o yẹ ki ẹ kiyesi bi fitila ti ntàn ni ibi 
òkunkun, titi ilẹ yio fi mé, ti irawọ owurò yio si 
yọ li ọkàn nyin. 

20 Ki ẹ kẹ mò eyi, pe kò si ọkan ninu asọtẹ— 
lẹ inu iwe—mimQ ti o ni itumò ikọkọ. 

21 Nitori asọtẹlẹ kan kò ti ipa ifẹ enia wá ri; 
ṣugbọn awọn enia nsọrọ lati ọdọ Ọlọrun bi a 
ti ndari wọn lati ọwẹ Ẹmí Mim wá. 

2 1ṢUGBỌN awọn woli eke wà lárin awọn 

enia na pẹlu, gẹgẹ bi awọn olukéni eke 
yio ti wà larin nyin, awọn ẹniti yio yẹ mu 
adámọ ẹ̀gbé wò inu nyin wá, ani ti yio sẹ 
Oluwa ti o rà wọn, nwọn o si mu iparun ti o 
yara kánkán wá sori ara wọn. 

2 Ọpọlọpọ ni yio si ma tẹle ìwa wọbia wọn; 
nipa awọn ẹniti a o fi ma sọ ọrọ—odi si òna 
otitọ. 

3 Ati ninu ojukòkoro ni nwọn o má fi nyin 
ṣe ere jẹ nipa ọrọ ẹtàn: idajọ ẹniti kò falẹ̀ lati 
ọjọ ìwa, ìparun wọn kò si tôgbé. 

4 Nitoripe bi Ọlọrun kò ba dá awọn angẹli 
si ti nwọn ṣẹ, ṣugbọn ti o sọ wọn si isalẹ ọrun 
apadi, ti o si fi wọn sinu ọgbun òkunkun biri— 
biri awọn ti a pam€ de idajọ; 

5 Ti kò si dá aiye igbáni si, ṣugbọn o pa Noa 
pẹlu awọn meje miran mẹ, oniwasu ododo, 


884 


nigbati o mu kikun omi wá sori aiye awọn 
alaiwà—bi—Ọlọrun; 

6 Ti o sọ awọn ilu Sodomu on Gomorra di eru, 
nigbati o fi ifẹ afọbajẹ dá wọn lẹbi, ti o fi wọn ṣe 
apẹrẹ fun awọn ti yio jẹ alaiwà—bi—Ọlọrun; 

7O si yọ Loti olôtọ, ẹniti ìwa wọbia awọn 
enia buburu bà ninu jẹ: 

8 (Nitori ọkunrin olotọ nì bi o ti ngbe arin 
Wọn, ti o nri, ti o si ngbé, lojojumọ ni ìwa bu— 
buru wọn mba ọkàn otitọ rẹ̀ jẹ): 

3 Oluwa mò bi 8 ti iyọ awọn ẹni ìwa—bi— 
Ọlọrun kuro ninu idanwo ati bi 8 ti Ípa awọn 
alaiṣôtọ ti a njẹ niya mọ dẹ̀ ọjọ idajọ: 

10 Ṣugbọn papa awọn ti ntọ ara lẹhin ninu 
ifẹkufẹ eri, ti nwọn si ngàn awọn ijoye, awọn 
òyájú, aṣe—tinuẹni, nwọn kò bẹ̀ru ati ma sòrọ 
ẹgan si awọn oloye. 

11 Bẹni awọn angẹli bi nwọn ti pò ni agbara 
ati ipá tô nì, nwọn kò dá wọn lẹjọ ẹ̀gan niwaju 
Oluwa. 

12 Ṣugbọn awọn wọnyi, bi ẹranko igbé ti kò 
li ero, ẹranko ṣa ti a dá lati má mu pa, nwọn 
nsọrọ ẹgan ninu ọran ti kò yé wọn; a o pa 
wọn run patapata ninu ibajẹ ara wọn. 

13Nwọn o si jẹ ẹ̀re aiṣododo, awọn ti nwọn 
kà a si aiye jijẹ lati ma jẹ adùn aiye li ọsán. 
Nwọn jẹ̀ abawọn ati àbuku, nwọn njaiye ninu 
asẹ̀—ifẹ wọn nigbati nwọn ba njẹ ase pẹlu nyin; 

14 Awọn oloju ti o kún fun panṣaga, ti kò si 
le dẹkun ẹ̀ṣẹ idá; ti ntàn awọn ọkàn ti kò fi 
ẹsẹ mulẹ jẹ: awọn ti nwọn ni ọkàn ti o ti fi 
ojukòkoro kẹra; awọn ọmọ ẹ̀gún: 

15 Nwọn kò òna ti o tọ silẹ, nwọn si ṣako lọ, 
nwọn tẹle òna Balaamu ọmọ Beori, ẹniti o fẹ— 
ràn ẹ̀re aiṣododo; 

16 Ṣugbọn a ba a wi nitori irekọja rẹ̀: odi 
kẹtẹkẹtẹ fi ohùn enia sọrọ, o si fi opin si were 
woli na. 

17 Awọn wọnyi ni kanga ti kò li omi, ikúiku 
ti ẹfútifu ngbá kiri; àwọn ẹniti a pa òkunkun 
biribiri mẹ de tití lai. 

18 Nitori igbati nwọn ba nsọrọ ihalẹ asan, 
ninu ifẹkufẹ ara, nipa wọbia, nwọn a ma tan 
awọn ti nwọn fẹrẹ má ti ibọ tan kuro lọwọ ti 
nwọn wà ninu iṣina. 

13Nwọn a má ṣe ileri omnira fun wọn, 
nigbati awọn papá jẹ ẹrú idibajẹ: nitori ẹniti o 
ba ṣẹgun ẹni, on na ni isi sọ ni di ẹrú. 

20 Nitori lẹhin ti nwọn ba ti yọ tan kuro ninu 
eri aiye, nipa mimò Oluwa ati Olugbala wa Jesu 
Kristi, bi nwọn ba si tun fi ara ké o, ti a si ṣẹgun 
wọn, igbẹhin wọn a buru jù ti iṣaju lọ. 

21 Nitori ìba san fun wọn, ki nwọn ki o má 


mò òna ododo, jù lẹhin ti nwọn mò ọ tan, ki 
nwọn ki o yipada kuro ninu ofin mimQ ti a fi— 
fun wọn. 

22 Owe otitọ nì ṣẹ si wọn lara, Ajá tún pada 
si ébì ara rẹ̀; ati ẹlẹdẹ ti a ti wẹ̀ mQ sinu àfọ 


ninu ẹrẹ̀. 

3 1OLUFẸ, eyi ni iwe keji ti mo nkọ si 
nyin; ninu mejeji na li emi nrú inu fun— 

fun nyin soke nipa riran nyin leti: 

2Ki ẹnyin ki o le má ranti ẹrọ ti a ti ẹnu 
awọn woli mimọ sọ ṣaju, ati ofin Oluwa ati 
Olugbala wa lati ọdọ awọn aposteli nyin: 

3 Ki ẹ kẹ mò eyi pe, nigba ọjọ ikẹhin, awọn 
ẹlẹgan yio de pẹlu ẹgan wọn, nwọn o má rin 
nipa ifẹ ara wọn, 

4 Nwọn o si má wipe, Nibo ni ileri wíwa rẹ̀ 
gbé wà? lati igbati awọn baba ti sùn, ohun 
gbogbo nlọ bi nwọn ti wà ri lati ìgba ọjọ ìwa. 

5 Nitori eyi ni nwọn mọmọ ṣe aifẹmọ, pe 
nipa ẹrọ Ọlọrun li awọn ọrun ti wà lati ìgba 
atijọ, ati ti ilẹ yọri jade ninu omi, ti o si duro 
ninu omi: 

6 Nipa eyi ti omi bo aiye ti o wà nigbana, ti 
o si ṣegbe: 

7 Ṣugbọn awọn ọrun ati aiye, ti mbẹ nisisi— 
yi, nipa òrọ kanna li a ti tojọ bi iṣura fun iná, a 
pa wọn mẹ dẹ̀ ọjọ idajọ ati iparun awọn alai— 
Wwa-—bi—Ọlọrun. 

8Ṣugbọn, olufẹ, ẹ máṣe gbagbe ohun kan 
yi, pe ọjọ kan lọdọ Oluwa bi ẹgbẹ̀run ọdún li 
o ri, ati ẹgbẹ̀run ọdún bi ọjọ kan. 

9 Oluwa kò fi ileri rẹ̀ jafara, bi awọn ẹlomi— 
ran ti ikà a si ijafara; ṣugbọn o nmu stiiru fun 


I. JOHANMU. 1 
nyin nitori kò fẹ ki ẹnikẹni ki o ṣegbé, bikoṣe 
ki gbogbo enia ki o wá si ironupiwada. 

10 Ṣugbọn ọjọ Oluwa mbọòwá bi olẹ̀ li oru; 
ninu eyi ti awọn ọrun yio kọja lọ ti awọn ti 
ariwo nla, ati awọn imọlẹ oju ọrun yio si ti 
inu oru gbigbona gidigidi di yíyọ, aiye ati 
awọn iṣẹ ti o wà ninu rẹ̀ yio si júna lulu. 

11 Njẹ bi gbogbo nkan wọnyi yio ti yẹ̀ nì, 
irú enia wo li ẹnyin iba jẹ ninu ìwa mimọ 
gbogbo ati ìwa—bi—Ọlọrun, 

12 Ki ẹ má reti, ki ẹ si má mura giri de dide 
ọjọ Ọlọrun, nitori eyiti awọn òrun yio gbiná, 
ti nwọn yio di yíyẹ, ti awọn imọlẹ rẹ̀ yio si ti 
inu ôru gbigbona gidigidi di yíyọ? 

13Ṣugbọn gẹgẹ bi ileri rẹ̀, awa nreti awọn 
ọrun titun ati aiye titun, ninu eyiti ododo ngbé. 

14 Nitorina, olufẹ, bi ẹnyin ti nreti irú nkan 
wọnyi, ẹ mura giri, ki a le bá nyin li alafia, li 
ailabawọn, ati li ailàbuku li oju rẹ̀. 

15 Ki ẹ si má kà a si pe, s(iru Oluwa wa igbala 
ni; bi Paulu pẹlu, arakunrin wa olufẹ, ti kọwe 
si nyin, gẹgẹ bi ọgbọn ti a fifun u; 

16 Bi o ti nsọrọ nkan wọnyi pẹlu ninu iwe 
rẹ̀ gbogbo; ninu eyi ti ohun miran ti o sòrọ iyẹ 
nì gbé wà, eyiti awọn òpe ati awọn alaiduro 
nibikan nlẹ, bi nwọn ti nlẹ iwe mimọ iyoku, 
si iparun ara wọn. 

17 Nitorina ẹnyin olufẹ, bi ẹnyin ti mò nkan 
wọnyi tẹlẹ ẹ má kiyesara, ki a má ba fi ìṣina 
awọn enia buburu fà nyin lọ, ki ẹ si ṣubu kuro 
ni iduro ṣinṣin nyin. 

18 Ṣugbọn ẹ ma dàgba ninu ôre—ọfẹ ati ninu 
ìmọ Oluwa ati Olugbala wa Jesu Kristi; ẹniti 
ogo wà fun nisisiyi ati titi lai. Amin. 


EPISTELI IKINI TI 


JOHANNU 


SI ENIA GBOGBO 


1EYITI o ti wà li àtetekọṣe, ti awa ti gbọ, 
ti awa ti fi oju wa ri, ti awa si ti tẹjumọ, ti 
ọwọ wa si ti dìmu, niti Ọrọ ìye; 

2 (Ìye na si ti farahàn, awa si ti ri i, awa si 
njẹri, awa si nsọ ti ìye ainipẹkun na fun nyin, 
ti o ti mbẹ lọdọ Baba, ti o si farahàn fun wa;) 

3 Eyiti awa ti ri, ti awa si ti gbQ li awa nsọ 
fun nyin, ki ẹnyin pẹlu ki o le ni ìdapọ pẹlu 
wa: nitôtọ ìdapọ wa si mbẹ pẹlu Baba, ati pẹlu 
Ọmọ rẹ̀ Jesu Kristi. 


4 Awa si kọwe nkan wọnyi si nyin, ki ayò 
nyin ki o le di kikún. 

5 Eyi si ni iṣẹ ti awa ti gbQ lẹnu rẹ̀ ti awa si 
njẹ fun nyin, pe imọlẹ li Ọlọrun, òkunkun kò 
si sí lọdọ rẹ̀ rara. 

6 Bi awa ba wipe awa ní ìdapọ pẹlu rẹ̀, ti 
awa si nrìn ninu òkunkun, awa nṣeke, awa kò 
si ṣe otitọ: 

7 Ṣugbọn bi awa ba nrìn ninu imọlẹ, bi on ti 
mbẹ ninu imọlẹ, awa ní ìdapọ pẹlu ara wa, 


i. JOHANNU 1—3 
ẹ̀jẹ Jesu Kristi Ọmọ rẹ̀ ni nwẹ̀ wa nù kuro 
ninu ẹṣẹ gbogbo. 

8 Bi awa ba wipe awa kò li ẹ̀ṣẹ, awa tàn ara 
Wa jẹ, otitọ kò si si ninu wa. 

9 Bi awa ba jẹwọ ẹ̀ṣẹ wa, olôtọ ati olododo li 
on lati dari ẹṣẹ wa jì wa, ati lati wẹ̀ wa nù 
kuro ninu aiṣododo gbogbo. 

10 Bi awa ba wipe awa kò dẹṣẹ̀, awa mu u li 
eke, ẹrọ rẹ̀ kò si si ninu wa. 


1ẸNYIN ọmọ mi, iwe nkan wọnyi ni mo 

kọ si nyin, ki ẹ má bá dẹṣẹ̀. Bi ẹnikẹni ba 
si dẹṣẹ̀, awa ni alagbawi lọdọ Baba, Jesu Kristi 
olododo: 

2On si ni ẹ̀tutu fun ẹ̀ṣẹ wa: kì si iṣe fun 
tiwa nikan, ṣugbọn fun ti gbogbo araiye pẹlu. 

3 Nipa eyi li a si mọ pe awa mò ọ, bi awa ba 
npa ofin rẹ̀ mQ. 

4 Ẹniti o ba wipe, emi mò ọ, ti kò si pa ofin 
rẹ̀ mẹ, eke ni, otitọ kò si si ninu rẹ̀. 

SṢugbọn ẹnikẹni ti o ba npa ofin rẹ̀ mẹ, 
lara rẹ̀ li a gbé mu ifẹ Ọlọrun pé nitôtọ. Nipa 
eyi li awa mò pe awa mbẹ ninu rẹ̀, 

6 Ẹniti o ba wipe on ngbé inu rẹ̀, on na pẹlu 
si yẹ lati má rìn gẹgẹ bi on ti rìn. 

7 Ẹnyin olufẹ, ki iṣe ofin titun ni mo nkọwe 
rẹ̀ si nyin, ṣugbọn ofin atijọ ti ẹnyin ti ni li 
àtetekọṣe. Ofin atijọ ni ọrọ na ti ẹnyin ti gbQ. 

8 Ẹwẹ, ofin titun ni mo nkọwe rẹ̀ si nyin, 
eyiti iṣe otitọ ninu rẹ̀ ati ninu nyin, nitori 
òkunkun nkọja lọ, imọlẹ otitọ si ti ntàn. 

9 Ẹniti o ba wipe on mbẹ ninu imọlẹ, ti o si 
korira arakunrin rẹ̀, o mbẹ ninu òkunkun titi 
fi di isisiyi. 

10 Ẹniti o ba fẹran arakunrin rẹ̀, o ngbe inu 
imọlẹ, kò si si ohun ikọsẹ̀ ninu rẹ̀. 

TI Ṣugbọn ẹniti o ba korira arakunrin rẹ̀ o 
ngbe inu òkunkun, o si nrìn ninu òkunkun, 
kò si mẹ ibiti on nrẹ̀, nitoriti òkunkun ti fọ ọ 
li oju. 

12 Emi nkọwe si nyin, ẹnyin ọmọ mi, nito— 
riti a dari ẹ̀ṣẹ nyin jì nyin nitori orukọ rẹ̀. 

13 Emi nkọwe si nyin, ẹnyin baba, nitoriti 
ẹnyin ti mò ẹniti o wà li àtetekọṣe. Emi nkọ— 
We si nyin, ẹnyin ọdọmọkunrin, nitoriti ẹnyin 
ti ṣẹgun ẹni buburu nì. Emi nkọwe si nyin, 
ẹnyin ọmọ mi, nitori ẹnyin ti mò Baba. 

14 Emi kọwe si nyin, ẹnyin baba, nitoriti 
ẹnyin ti mẹ ẹniti o wà li àtetekọṣe. Emi ti 
kọwe si nyin, ẹnyin ọdọmọkunrin, nitoriti 
ẹnyin li agbara, ti ẹrọ Ọlọrun si duro ninu 
nyin, ti ẹ si ṣẹgun ẹni buburu nì. 

15 Ẹ máṣe fẹran aiye, tabi ohun ti mbẹ ninu 


aiye. Bi ẹnikẹni ba fẹran aiye, ifẹ ti Baba kò si 
ninu rẹ̀. 

16 Nitori ohun gbogbo ti mbẹ li aiye, ifẹkufẹ 
ara, ati ifẹkufẹ oju, ati irera aiye, ki iṣe ti Baba, 
bikoṣe ti aiye. 

17 Aiye si nkọja lọ, ati ifẹkufẹ rẹ̀: ṣugbọn 
ẹniti o ba nṣe ifẹ Ọlọrun ni yio duro lailai. 

18 Ẹnyin ọmọ mi, igba ikẹhin li eyi: bi ẹnyin 
si ti gbẹ pe Aṣodisi—Kristi mbòwá, ani nisisiyi 
Aṣodisi—Kristi pupò ni mbẹ; nipa eyiti awa fi 
mò pe igba ikẹhin li eyi. 

18 Nwọn ti ọdọ wa jade, ṣugbọn nwọn ki iṣe 
ará wa; nitori nwọn iba ṣe ará Wa, riwọn iba 
bá wa duro: ṣugbọn nwọn jade ki a le fi wọn 
hàn pe gbogbo nwọn ki iṣe ará wa. 

20 Ṣugbọn ẹnyin ni ifororo—yan lati ọdọ Ẹni 
Mimẹ nì wá, ẹnyin si mẹ ohun gbogbo. 

21 Emi kò kọwe si nyin nitoripe ẹnyin kò 
mò otitọ, ṣugbọn nitoriti ẹnyin mò ọ, ati pe kò 
si eke ninu otitọ. 

22 Tani eke, bikoṣe ẹniti o ba sẹ pe Jesu kì 
iṣe Kristi? Eleyi ni AṢodisi—Krísti, ẹniti o ba sẹ 
Baba ati Ọmọ. 

23 Ẹnikẹni ti o ba sẹ Ọmọ, on na ni kò gbà 
Baba: ṣugbọn ẹniti o ba jẹwọ Ọmọ, o gbà Baba 
pẹlu. 

24 Ṣugbọn ẹnyin, ki eyini ki o ma gbe inu 
nyin, ti ẹnyin ti gbọ li àtetekọṣe. Bi eyiti ẹn— 
yin ti gbé li àtetekọṣe ba ngbe inu nyin, ẹnyin 
ô si duro pẹlu ninu Ọmọ ati ninu Baba. 

25 Eyi si ni ileri na ti o ti ṣe fun wa, ani ìye 
ainipẹkun. 

26 Nkan wọnyi ni mo kọwe si nyin niti 
awọn ti ntàn nyin jẹ. 

27 Ṣugbọn ìfororá—yàn ti ẹnyin ti gbà lọwọ 
rẹ̀, o ngbe inu nyin, ẹnyin kò si ni pe ẹnikan 
nkẹ nyin: ṣugbọn ìfororá—yàn na nkọ nyin li 
ohun gbogbo ti o jẹ otitọ, ti kì si iṣe ẹ̀ké, ani 
gẹgẹ bi o si ti kẹ nyin, ẹ má gbe inu rẹ̀. 

28 Ati nisisiyi, ẹnyin ọmọ mi, ẹ má gbe inu 
rẹ̀; pe, nigbati on o ba farahàn, ki a le ni igboiya 
niwaju rẹ̀, ki oju má si tì wa niwaju rẹ̀ ni igba 
Wiwá rẹ̀. 

28 Bi ẹnyin ba mò pe olododo ni on, ẹ mò 
pe a bi olukuluku ẹniti nṣe ododo nipa rẹ̀. 


1Ẹ wo irú ifẹ ti Baba fi fẹ wa, ti a fi npẹ̀ 
wa ni ọmọ Ọlọrun; bẹ li a sa jẹ. Nitori eyi 
li aiye kò ṣe mọ wa, nitoriti ko mọ ọ. 
2 Olufẹ, ọmọ Ọlọrun li awa iṣe nisisiyi, a kò 
si ti ifihàn bi awa ô ti ri: awa mọ pe, nigbati a 
bá fihan, a ô dabi rẹ̀; nitori awa o ri i ani bi on 
ti ri. 


887 


3 Olukuluku ẹniti o ba si ni ireti yi ninu rẹ̀, 
a wẹ̀ ara rẹ̀ mẹ, ani bi on ti m€. 

4 Ẹnikẹni ti o ba ndẹṣẹ o nrú ofin pẹlu: ni— 
tori ẹ̀ṣẹ ni riru ofin. 

5 Ẹnyin si mò pe, on farahàn lati mu ẹ̀ṣẹ 
kuro; ẹ̀ṣẹ kò si si ninu rẹ̀. 

" 6 Ẹnikẹni ti o ba ngbé inu rẹ̀ ki idẹṣẹ; ẹni— 
kẹni ti o ba ndẹṣẹ kò ri i, bẹni kò mò ọ. 

7? Ẹnyin ọmọ mi, ẹ máṣe jẹ ki ẹnikẹni ki o 
tàn nyin: ẹniti o ba nṣe ododo, o jasi olododo, 
gẹgẹ bi on ti iṣe olododo. 

8 Ẹniti o ba ndẹṣẹ ti ÉEṣu ni; nitori lati àte— 
tekọṣe ni Eṣu ti ndẹṣẹ. Nitori eyi li Ọmọ Ọlọ— 
run ṣe farahàn, ki o le pa iṣẹ Eṣu run. 

9 Ẹnikẹni ti a ti ipa Ọlọrun bi, ki idẹṣẹ; ni— 
toriti irú rẹ̀ ngbe inu rẹ̀: kò si le dẹṣẹ nitoripe 
a ti ti ipa Ọlọrun bi i. 

10 Ninu eyi li awọn ọmọ Ọlọrun nfarahan, 
ati awọn ọmọ ṣu: ẹnikẹni ti kò ba nṣe odo— 
do kì iṣe ti Ọlọrun, ati ẹniti kò fẹràn ara— 
kunrin rẹ̀. 

11 Nitori eyi ni iṣẹ ti ẹnyin ti gbọ li àtete— 
kọṣe, ki awa ki o fẹràn ara wa. 

12 Ki iṣe bi Kaini, ti jẹ ti ẹni buburu nì, ti o 
si pa arakunrin rẹ̀. Nitori kili o si ṣe pa a? Ni— 
toriti iṣẹ on jẹ buburu, ti arakunrin rẹ̀ si jẹ 
ododo. 

13 Ki ẹnu ki o máṣe yà nyin, ẹnyin ará mi, 
bi aiye ba korira nyìn. 

14 Awa mò pe awa ti rekọja lati inu ikú sinu 
ìye, nitoriti awa fẹràn awọn ará. Ẹniti kò ba ni 
ifẹ o ngbé inu ikú. 

15 Ẹnikẹni ti o ba korira arakunrin rẹ̀ apania 
ni: ẹnyin si mò pe kò si apania ti o ni ìye aini— 
pẹkun lati má gbé inu rẹ̀. 

16 Nipa eyi li awa mò ifẹ nitoriti o fi ẹmí rẹ̀ 
lelẹ fun wa: o si yẹ ki awa fi ẹmí wa lelẹ fun 
awọn ará. 

17 Ṣugbọn ẹniti o ba ni ohun ini aiye, ti o si ri 
arakunrin rẹ̀ ti iṣe alaini, ti o si sé ilẹkun ìyẹnu 
rẹ̀ mọ ọ, bawo ni ifẹ Ọlọrun ti ngbé inu rẹ̀? 

18 Ẹnyin ọmọ mi, ẹ máṣe jẹ ki a fi ọrọ tabi 
ahọn fẹran, bikoṣe ni iṣe ati li otitọ. 

19 Ati nipa eyi li awa ô mò pe awa jẹ ti otitọ, 
ati pe awa o si dá ara wa loju niwaju rẹ̀, 

20 Ninu ohunkohun ti ọkàn wa ba ndá wa 
lẹbi; nitoripe Ọlọrun tobi jù ọkàn wa lọ, o si 
mò ohun gbogbo. 

21 Olufẹ, bi ọkàn wa kò ba dá wa lẹbi, njẹ 
awa ni igboiya niwaju Ọlọrun. 

22 Ati ohunkohun ti awa ba bẹ̀re, awa nri 
gbà lọdọ rẹ̀, nitoriti awa npa ofin rẹ̀ mẹ, awa 
si nṣe nkan wọnni ti o dara loju rẹ̀. 


I.JOHANMU 3, 4 


23 Eyi si li ofin rẹ̀, pe ki awa ki o gbà orukọ 
Jesu Kristi Ọmọ rẹ̀ gbẹ, ki a si fẹràn ara Wa, 
gẹgẹ bi o ti fi ofin fun wa. 

24 Ẹniti o ba si pa ofin rẹ̀ mQ ngbé inu rẹ̀, ati 
on ninu rẹ̀. Ati nipa eyi li awa mò pe o ngbé 


inu wa, nipa Ẹmí ti o fifun wa. 

4 TOLUFẸ, ẹ máṣe gbà gbogbo ẹmí gbẹ, 
ṣugbọn ẹ dán awọn ẹmí wò bi nwọn ba 

ṣe ti Ọlọrun: nitori awọn woli eke pupò ti 

jade lọ sinu aiye. 

2 Eyi li ẹ o fi mò Ẹmi Ọlọrun: gbogbo ẹmi ti o 
ba jẹwọ pe, Jesu Kristi wá ninu ara, ti Ọlọrun ni: 

3 Gbogbo ẹmí ti kò si jẹwọ pe, Jesu Kristi 
Wá ninu ara, kì iṣe ti Ọlọrun: eyi si li ẹmí 
Aṣodisi—Kristi na, ti ẹnyin ti gbẹ pe o mb, ati 
nisisiyi o si ti de sinu aiye. 

4 Ẹnyin ọmọ mi, ti Ọlọrun li ẹnyin, ẹnyin si 
ti ṣẹgun wọn: nitori ẹniti mbẹ ninu nyin tobi 
jù ẹniti mbẹ ninu aiye lọ. 

5 Ti aiye ni nwọn, nitorina ni nwọn ṣe nsọ— 
rọ bi ẹni ti aiye, aiye si ngbọ ti wọn. 

6 Ti Ọlọrun li awa: ẹniti o ba mọ Ọlọrun o 
ngb6 ti wa: ẹniti kì ba nṣe ti Ọlọrun kò ngbọ ti 
Wa. Nipa eyi li awa mò ẹmí otitọ, ati ẹmí eke. 

7 Olufẹ, ẹ jẹ ki a fẹràn ara wa: nitori ifẹ ti 
ọdọ Ọlọrun wá; ati gbogbo ẹniti o ba ni ifẹ, a 
bí i nipa ti Ọlọrun, o si mọ Ọlọrun. 

8 Ẹniti kò ba ni ifẹ kò mò Ọlọrun: nitoripe 
ifẹ ni Ọlọrun. 

9 Nipa eyi li a gbé fi ifẹ Ọlọrun hàn ninu 
Wa, nitoriti Ọlọrun rán Ọmọ bíbi rẹ̀ ni— 
kanṣoṣo si aiye, ki awa ki o le yẹ nipasẹ rẹ̀. 

10 Ninu eyi ni ifẹ wà, kì iṣe pe awa fẹ Ọlọ— 
run, ṣugbọn on fẹ wa, o si rán Ọmọ rẹ̀ lati jẹ 
ẹ̀tutu fun ẹ̀ṣẹ wa. 

11 Olufẹ, bi Ọlọrun ba fẹ wa bayi, o yẹ ki a 
fẹràn ara wa pẹlu. 

12 Ẹnikẹni kò ri Ọlọrun nigba kan ri. Bi awa 
ba fẹràn ara wa, Ọlọrun ngbé inu wa, a si mu 
ifẹ rẹ̀ pé ninu wa. 

13 Nipa eyi li awa mò pe awa ngbé inu rẹ̀, 
ati on ninu wa, nitoriti o ti fi Ẹmí rẹ̀ fun Wa. 

14 Awa ti ri, a si jẹri, pe Baba rán Ọmọ rẹ̀ 
lati jẹ Olugbala fun araiye. 

15 Ẹnikẹni ti o ba jẹwọ pe Jesu Ọmọ Ọlọrun 
ni, Ọlọrun ngbé inu rẹ̀, ati on ninu Ọlọrun. 

16 Awa ti mò, a si gbà ifẹ ti Ọlọrun ní si Wa 
gbQ. Ifẹ ni Ọlọrun; ẹniti o ba si ngbé inu ifẹ o 
ngbé inu Ọlọrun, ati Ọlọrun ninu rẹ̀. 

17 Ninu eyi li a mu ifẹ ti o wà ninu wa pé, ki 
awa ki o le ni igboiya li ọjọ idajọ: nitoripe bi 
on ti ri, bẹli awa si ri li aiye yi. 


Ii. JOHANNU 


18 Ìbẹru kò si ninu ifẹ; ṣugbọn ifẹ ti o pé nlé 
ibẹru jade: nitoriti ìbẹru ni iyà ninu. Ẹniti o 
bẹ̀ru kò pé ninu ifẹ. 

19 Awa fẹran rẹ̀ nitori on li o kẹ fẹran wa. 

20 Bi ẹnikẹni ba wipe, Emi fẹran Ọlọrun, ti 
o si korira arakunrin rẹ̀, eke ni: nitori ẹniti kò 
fẹran arakunrin rẹ̀ ti o ri, bawo ni yio ti ṣe le 
fẹran Ọlọrun ti on kò ri? 

21 Ofin yi li awa si ri gbà lati ọwọ rẹ̀ wá, pe 
ẹniti o ba fẹran Ọlọrun ki o fẹran arakunrin rẹ̀ 


pẹlu. 

5 T1OLUKULUKU ẹniti o ba gbagbọ pe Jesu 
ni Kristi, a bi i nipa ti Ọlọrun: ati gbogbo 

ẹniti o fẹran ẹniti o bí ni, o fẹran ẹniti a bí ni— 

pasẹ rẹ̀ pẹlu. 

2 Nipa eyi li awa mò pe awa fẹran awọn 
ọmọ Ọlọrun, nigbati awa fẹran Ọlọrun, ti a si 
npa ofin rẹ̀ mọ. 

3 Nitori eyi ni ifẹ Ọlọrun, pe ki awa ki o pa 
ofin rẹ̀ mé: ofin rẹ̀ kò si nira. 

4 Nitori olukuluku ẹniti a bí nipa ti Ọlọrun 
o ṣẹgun aiye: eyi si ni iṣẹgun ti o ṣẹgun aiye, 
ani igbagbQ wa. 

5 Tani ẹniti o ṣẹgun aiye, bikoṣe ẹniti o 
gbagbQ pe Ọmọ Ọlọrun ni Jesu iṣe? 

6 Eyi li ẹniti o wá, pẹlu omi ati ẹjẹ̀, ani Jesu 
Kristi, kì iṣe pẹlu omi nikan, bikoṣe pẹlu omi 
ati ẹ̀jẹ. Ẹmí li o si njẹri, nitoripe otitọ li Ẹmí. 

7 Nitoripe awọn mẹta li o njẹri li ọrun, Baba, 
Ọrọ, ati Ẹmi Mimọ; awọn mẹtẹta yi si jẹ ọkan 

8 Nitoripe awọn mẹta li o njẹri, Ẹmí, ati 
omi, ati ẹ̀jẹ: awọn mẹtẹta sì fi ohun ṣọkan. 

3 Bi awa ba ngbà ẹ̀rí enia, ẹ̀ri Ọlọrun tobi ju: 
nitọri ẹri Ọlọrun li eyi pe O ti jẹri niti Ọmọ rẹ̀. 


10 Ẹniti o ba gbà Ọmọ Ọlọrun gbọ, o ni ẹrí 
ninu ara rẹ̀: ẹniti kò ba gbà Ọlọrun gbọ, o ti 
mu u li eke; nitori kò gbà ẹri na gbọ ti Ọlọrun 
jẹ niti Ọmọ rẹ̀. 

11 Ẹri na si li eyi pe Ọlọrun fun wa ni iye 
ainipẹkun, ìye yi si mbẹ ninu Ọmọ rẹ̀. 

12 Ẹniti o ba ni Ọmọ, o ni ìye; ẹniti kò ba si 
ni Ọmọ Ọlọrun, kò ni ìye. 

13 Nkan wọnyi ni mo kọwe rẹ̀ si nyin ani si 
ẹnyin ti o gbà orukọ Ọmọ Ọlọrun gbẹ; ki ẹn— 
yin ki o le mò pe ẹnyin ni iye ainipẹkun, ani 
fun ẹnyin ti o gbà orukọ Ọmọ Ọlọrun gboô. 

14 Eyi si ni igboiya ti awa ni niwaju rẹ̀, pe bi 
awa ba bẹ̀re ohunkohun gẹgẹ bi ifẹ rẹ̀, o ngbọ 
ti wa: 

15 Bi awa ba si mò pe o ngbé ti wa, ohun— 
kohun ti awa ba bẹ̀re, awa mò pe awa rí ibere 
ti awa ti bẹ̀re lọdọ rẹ̀ gbà. 

16 Bi ẹnikẹni ba ri arakunrin rẹ̀ ti ndá ẹ̀ṣẹ ti 
kì iṣe si ikú, on o bére, On o si fun ni ìye fun 
awọn ti ndá ẹ̀ṣẹ ti ki iṣe si ikú. Ẹṣẹ kan mbẹ si 
ikú: emi kò wipe ki on ki o gbadura fun eyi. 

17 Gbogbo aiṣododo ni ẹ̀ṣẹ: ẹṣẹ̀ kan sì mbẹ 
ti ki iṣe si ikú. 

18 Awa mò pe ẹnikẹni ti a bí nipa ti Ọlọrun 
kì idẹṣẹ: ṣugbọn ẹniti a bí nipa ti Ọlọrun a ma 
pa ara rẹ̀ mẹ, ẹni buburu nì ki si ifọwékàn a. 

193 Awa mò pe ti Ọlọrun ni wa, ati gbogbo 
aiye li o wa ni agbara ẹni buburu nì. 

20 Awa si mò pe Ọmọ Ọlọrun de, o si ti fi òye 
fun wa, ki awa ki o le mò ẹniti iṣe otitọ, awa si 
mbẹ ninu ẹniti iṣe otitọ, ani ninu Ọmọ rẹ̀ Jesu 
Kristi. Eyi li Ọlọrun otitọ, ati ìye ainipẹkun. 

21 Ẹnyin ọmọ mi, ẹ pa ara nyin mọ kuro 
ninu oriṣa. Amin. 


EPISTELI EKEJI TI 


JOHANNU 


1 EMI alàgba si ayanfẹ obinrin ọlọlá ati awọn 
ọmọ rẹ̀, awọn ti mo fẹ li otitọ; kì si iṣe emi 
nikan, ṣugbọn gbogbo awọn ti o mò otitọ pẹlu; 

2 Nitori otitọ ti ngbé inu wa, yio si má ba 
wa gbé titi. 

3 Ore-ọfẹ, anu, ati alafia, yio wà pẹlu wa, lati 
ọdọ Ọlọrun Baba, ati lati ọdọ Jesu Kristi, Ọmọ 
Baba, ninu otitọ ati ninu ifẹ. 

4Mo yò gidigidi pe mo ti ri ninu awọn ọmọ 


rẹ ti nrin ninu otitọ, ani bi awa ti gbà ofin lati 
ọdọ Baba. 

S Njẹ nisisiyi mo bẹ̀ ọ, obinrin ọlọlá, kì iṣe 
bi ẹnipe emi nkọwe ofin titun kan si ọ, bikọse 
eyi ti awa ti ni li àtetekọṣe, pe ki awa ki o 
fẹràn ara wa. 

6 Eyi si ni ifẹ, pe, ki awa ki o má rìn nipa ofin 
rẹ̀. Eyi li ofin na, ani bi ẹ ti gbQ li àtetekọṣe, pe, 
ki ẹnyin ki o má rìn ninu rẹ̀. 


889 


7 Nitori ẹlẹtàn pupò ti jade wá sinu aiye, 
awọn ti kò jẹwọ pe Jesu Kristi wá ninu ara. 
Eyi li ẹlẹtàn ati Aṣodisi Kristi. 

8Ẹ kiyesara nyin, ki ẹ má sọ iṣẹ ti awa ti ṣe 
nù, ṣugbọn ki ẹnyin ki o ri ẹ̀re kíkún gbà. 

8 Olukuluku ẹniti o ba nru ofin ti kò si 
duro ninu ẹkẹ Kristi, kò gba Ọlọrun. Ẹniti o 
ba duro ninu ẹkéẹ, on li o gbà ati Baba ati 
Ọmọ. 


JUDA 
10 Bi ẹnikẹni bá tò nyin wá, ti kò si mu ẹkọ 
yi wá, ẹ máṣe gbà a si ile, ki ẹ má si ṣe kí i. 
t1 Nitori ẹniti o ba ki i, o ni ọwọ ninu iṣẹ 
buburu rẹ̀. 

12 Bi mo ti ni ohun pupò lati kọwe si nyin, 
emi kò fẹ lo tákàdá ati tàdáwa. Ṣugbọn emi ni 
ireti lati tọ nyin wá ati lati ba nyin sọrọ loju— 
koju, ki ayò nyin ki o le kún. 

13 Awọn ọmọ arabinrin rẹ ayanfẹ ki ọ. Amin. 


EPISTELI ẸKẸTA TI 


JOHANNU 


1ALÀGBA si Galiu olufẹ, ẹniti mo fẹ ninu 
otitọ. 

2 Olufẹ, emi ngbadura pe ninu ohun gbogbo 
ki o le má dara fun ọ, ki o si má Wà ni ilera, ani 
bi o ti dara fun ọkàn rẹ. 

3 Nitori mo yẹ gidigidi, nigbati awọn ara— 
kunrin de ti nwọn si jẹri si otitọ rẹ, ani bi iwọ 
ti nrìn ninu otitọ. 

4 Emi kò ni ayò ti o pọjù eyi lọ, ki emi ki o 
má gbọ pe, awọn ọmọ mi nrìn ninu otitọ. 

5 Olufẹ, iwọ nṣe iṣẹ igbagbọ li ohunkohun 
ti o bá nṣe fun awọn ti iṣe ará ati fun awọn 
alejò; 

6 Ti nwọn jẹri ifẹ rẹ niwaju ijọ: bi ìwọ bá 
npese fun wọn li ọna ajo wọn bi o ti yẹ nipa ti 
Ọlọrun, iwọ o ṣe ohun ti o dara. 

7 Nitoripe nitori orukọ rẹ̀ ni nwọn ṣe jade 
lọ, li aigbà ohunkohun lọwọ awọn Keferi. 

8 Njẹ o yẹ ki awa ki o gbà irú awọn wọnni, 
ki awa ki o le jẹ alabaṣiṣẹpọ pẹlu otitọ. 


9 Emi kọwe si ijọ: ṣugbọn Diotrefe, ẹniti o 
fẹ lati jẹ olori larin wọn, kò gbà wa. 

10 Nitorina bi mo ba de, emi o mu iṣẹ rẹ̀ ti 
o ṣe wá si iranti, ti o nsọ ọrọ buburu ati isọ— 
kusọ si wa: eyini kò si tẹ ẹ lọrùn, bẹni on ti— 
kararẹ̀ kò gbà awọn ará, awọn ti o si nfẹ gbà 
wọn, o ndá wọn lẹkun, o si nlé wọn jade 
kuro ninu ijọ. 

11 Olufẹ, máṣe afarawe ohun ti iṣe ibi, 
bikoṣe ohun ti iṣe rere. Ẹniti o ba nṣe rere ti 
Ọlọrun ni: ẹniti o ba nṣe buburu kò ri Ọlọ— 
run. 
12 Demetriu li ẹri rere lọdọ gbogbo enia ati 
ti otitọ tikararẹ̀ pẹlu: nit6tọ, awa pẹlu si gbà 
ẹrí rẹ̀ jẹ; ẹnyin si mò pe otitọ ni ẹrí wa. 

13 Emi ní ohun pupò lati kọwe si ọ, ṣugbọn 
emi kò fẹ fi tàdáwa on kalamu kọ wọn. 

14 Ṣugbọn mo ni ireti lati ri ọ laipẹ, a o si 
sọrọ li ojukoju. Alafia fun ọ. Awọn ọrẹ kí ọ. Kí 
awọn ọrẹ li ọkọkan. 


EPISTELI TI 


JUDA 


SI ENIA GBOGBO 


iJUDA, iranṣẹ Jesu Kristi, ati arakunrin Ja— 
kọbu, si awọn ti a pẹ̀, olufẹ ninu Ọlọrun 
Baba, ti a si pam fun Jesu Kristi: 

2Ki ánu, ati alafia, ati ifẹ ki o má bi si i fun 
nyin. 
3 Olufẹ, nigbati mo fi aisimi gbogbo kọwe 
si nyin niti igbala ti iṣe ti gbogbo enia, nko 
gbọdọ ṣaima kọwé si nyin, ki n si gbà nyin 


niyanju lati má ja gidigidi fun igbagbé, ti a ti 
fi lé awọn enia mimQ lọwọ lẹkanṣoṣo. 

4 Nitori awọn enia kan mbẹ ti nwọn nye 
wọle, awọn ẹniti a ti yàn lati igbà atijọ si 
ẹbi yi, awọn alaiwa—bi—Ọlọrun, ti nyi 
ore-ọfẹ Ọlọrun Wa pada si wọbia, ti nwọn 
si ns€ Oluwa wa kanṣoṣo na, ani Jesu Kristi 
Oluwa. 


IFIHÀN 1 

5 Njẹ emi nfẹ lati rán nyin leti bi ẹnyin tilẹ 
ti mọ gbogbo rẹ̀ lẹkan ri, pe Oluwa, nigbati o 
ti gbà awọn enia kan là lati ilẹ Egipti wá, lẹ— 
hinna o run awọn ti kò gbagb6. 

6 Ati awọn angẹli ti kò tọju ipò ọla wọn 
ṣugbọn ti nwọn fi ipò wọn silẹ, awọn ni o 
pamọ ninu ẹ̀wọn ainipẹkun nisalẹ òkunkun 
de idajọ ọjọ nla nì. 

7 Ani bi Sodomu ati Gomorra, ati awọn ilu 
agbegbe wọn, ti fi ara wọn fun agbere iṣe ba— 
kanna, ti nwọn si ntẹle ara ajeji lẹhin, awọn li 
a fi lelẹ bi apẹrẹ, nwọn njìya iná ainipẹkun. 

8 Bakanna ni awọn wọnyi pẹlu nsọ ara di 
eri ninu àlá wọn, nwọn si ngan ijoye, nwọn si 
nsọrọ buburu si awọn ọlọlá. 

3 Ṣugbọn Mikaeli, olori awọn angẹli, nigbati 
o mba Éṣu jà, ti o nṣì jijakadi nitori okú Mose, 
kò si gbọdọ sọ ẹòrọ—odi si i, ṣugbọn o wipe, 
Oluwa ni yio ba ọ wi. 

10 Ṣugbọn awọn wọnyi nsòrọ—òdi si ohun 
gbogbo ti nwọn kò mò: ṣugbọn ohun gbogbo 
ti nwọn mọ nipa ẹda, bi ẹranko tí kò ni iyẹ̀, 
ninu nkan wọnyi ni nwọn di ẹni iparun. 

11 Egbé ni fun wọn! nitoriti nwọn ti rìn li ọna 
Kaini, nwọn si fi iwọra súré sinu ìṣina Balaamu 
nitori ére, nwọn si ṣegbé ninu iṣọtẹ̀ Kora. 

12 Awọn wọnyi li o jẹ abawọn ninu àse ifẹ 
nyin, nigbati nwọn mba nyin jẹ ase, awọn 
oluṣọ-agutan ti mbQ ara wọn laibẹru: ik(úiku 
laini omi, ti a nti ọwọ afẹfẹ gbá kiri: awọn igi 
alaileso li akoko eso, nwọn kú lẹmeji, a fà 
wọn tu ti gbongbo ti gbongbo; 

13 Omi okun ti nrú, ti nhé ifôfô itiju ara 
wọn jade; alarinkiri irawọ, awọn ti a pa 
òkunkun biribiri mẹ dẹ̀ lailai. 

14 Awọn wọnyi pẹlu ni Enoku, ẹni keje lati 


aso 


ọdọ Adamu, sọtẹlẹ fun, wipe Kiyesi i, Oluwa 
mbò pẹlu ẹgbẹgbárun awọn enia rẹ̀ mim, 

15 lati ṣe idajọ gbogbo enia, lati dá gbogbo 
awọn alaiwa—bi—Ọlorun lẹbi niti gbogbo iṣe 
aiwa—bi—Ọlorun wọn, ti nwọn ti fi aiwa—bi— 
Ọlorun ṣe, ati niti gbogbo ẹrọ lile ti awọn 
ẹlẹṣẹ aiwa—bi—Ọlọrun ti sọ si i. 

16 Awọn wọnyi li awọn ti nkùn, awọn ala— 
Toye, ti nrìn nipa ifẹkufẹ ara wọn; ẹnu wọn a 
ma sọ òrọ ìhalẹ, nwọn a má ṣojuṣájú nitori 
ere. 

17 Ṣugbọn ẹnyin olufẹ, ẹ ranti awọn òrọ ti a 
ti sọ ṣaju lati ọwé awọn Aposteli Oluwa wa 
Jesu Kristi; 

18 Bi nwọn ti wi fun nyin pe, awọn ẹlẹgàn 
yio wà nigba ikẹhin, ti nwọn o má rìn gẹgẹ bi 
ifẹkufẹ aiwa—bi—Ọlọrun ti ara wọn. 

13 Awọn wọnyi ni awọn ẹniti nya ara wọn 
si ọtọ, awọn ẹni ti ara, ti nwọn kò ni Ẹmí. 

20 Ṣugbọn ẹnyin, olufẹ, ti ẹ ngbe ara nyin rú 
lori ìgbagbẹ nyin ti o m€ julọ, ti ẹ ngbadura 
ninu Ẹmí Mim, 

21 Ẹ má pa ara nyin mọ ninu ifẹ Ọlọrun, ẹ 
má reti anu Oluwa wa Jesu Kristi titi di iye 
ainipẹkun. 

22 Ẹ má ṣánu awọn ẹlomiran, ẹ ma fi ìyatọ 
han: 

23 Ẹ má fi ẹ̀ru gba awọn ẹlomiran là, ẹ ma fà 
Wọn yọ kuro ninu iná; ẹ tilẹ má korira ẹ̀wu tí 
ara ti sọ di eri. 

24 Njẹ ti ẹniti o le pa nyin mQ kuro ninu 
ikọsẹ, ti o si le mu nyin wá siwaju ogp rẹ̀ lai— 
labuku pẹlu ayọ nla, 

25 Ti Ọlọrun ọlọgbọn nikanṣoṣo, Olugbala 
Wa, li ogo ati ọlá nla, ijọba ati agbara, nisisiyi 
ati titi lailai. Amin. 


IFIHÀN (IṢIPAYA) TI 


JOHANNU 


1IFIHÀN ti Jesu Kristi, ti Ọlọrun fifun u, 
lati fihan fun awọn iranṣẹ rẹ̀ ohun ti kò le 
ṣaiṣẹ ni lGlọ; o si ranṣẹ o si fi i hàn lati ọwọ 
angẹli rẹ̀ wá fun Johannu, iranṣẹ rẹ̀: 
2 Ẹniti o jẹri òrọ Ọlọrun, ati ẹrí Jesu Kristi, 
ati ti ohun gbogbo ti o ri. 
3 Olubukún li ẹniti nkà, ati awọn ti o ngbo 
Ọrọ isọtẹlẹ yi, ti o si npa nkan wọnni ti a kọ 
sinu rẹ̀ mẹ̀: nitori igba kù si dẹ̀dẹ. 


4 JOHANNU si ìjọ meje ti mbẹ ni Asia: 
Ore-ọfẹ fun nyin, ati alafia, lati ọdọ ẹniti o 
mbẹ, ti o si ti wà, ti o si mbẹòwá; ati lati ọdọ 
awọn Ẹmí meje ti mbẹ niwaju itẹ̀ rẹ̀; 

5 Ati lati ọdọ Jesu Kristi, ẹlẹri olôtọ, akọbi 
ninu awọn okú, ati alaṣẹ awọn ọba aiye. Ẹniti 
o fẹ wa, ti o si wẹ̀ wa ninu ẹ̀jẹ rẹ̀ kuro ninu 
ẹ̀ṣẹ wa, 

6 Ti o si ti fi wa jẹ̀ ọba ati alufa fun Ọlọrun 


891 


ati Baba rẹ̀; tirẹ̀ li ogo ati ijọba lai ati lailai. 
Amin. 

7 Kiyesi i, o mbò ninu awọsanma; gbogbo 
oju ni yio si ri i, ati awọn ti o gún u li ẹkọ 
pẹlu; ati gbogbo orilẹ—ede aiye ni yio si má 
pohùnrere ẹkún niwaju rẹ̀. Bẹna ni. Amin. 

8 Emi ni Alfa ati Omega, ipilẹṣẹ ati opin, li 
Oluwa Wi, ẹniti o mbẹ, ti o ti wà, ti o si 
mbòwá, Olodumare. 

8 Emi Johannu, arakunrin nyin ati alabapin 
pẹlu nyin ninu wahala ati ijọba ati siiru ti mbẹ 
ninu Jesu, wà ninu erekuṣu ti a npẹ̀ ni Patmo, 
nitori òrọ Ọlọrun, ati nitori ẹrí Jesu Kristi. 

10 Mo wà ninu Ẹmí li ọjọ Oluwa, mo si gbo 
ohùn nla kan lẹhin mi, bi iré ipẹ̀, 

11O nwipe, Emi ni Alfa ati Omega, ẹni—iṣaju 
ati ẹni—ikẹhin: ohun ti iwọ ba si ri, kọ ọ sinu 
iwe, ki o si rán a si awọn ijọ meje; si Efesu, ati 
si Smirna, ati si Pergamu, ati si Tiatira, ati si 
Sardi, ati si Filadelfia, ati si Laodikea. 

12 Mo si yipada lati wò ohùn ti mba mi 
sòrọ. Nigbati mo yipada, mo ri ọpá fitila Wura 
meje; 

13 Ati lárin awọn ọpá fitila na, ẹnikan ti o 
dabi Ọmọ enia, ti a wò li aṣọ ti o kanlẹ̀ de ẹsẹ, 
ti a si fi amure Wura dì li ẹgbẹ. 

14 Ori rẹ̀ ati irun rẹ̀ funfun bi ẹ̀gbọn owu, o 
funfun bi sno; oju rẹ̀ si dabi ọwé iná; 

15 Ẹsẹ rẹ̀ si dabi idẹ daradara, bi ẹnipe a dà 
a ninu ileru; ohùn rẹ̀ si dabi iréá omi pupọ. 

16 O si ni irawọ meje li ọwọ ọtún rẹ̀; ati lati 
ẹnu rẹ̀ wá ni idà oloju meji mimú ti jade: oju 
rẹ̀ si dabi ôòrùn ti o nfi agbara rẹ̀ ràn. 

17 Nigbati mo ri i, mo wolẹ li ẹsẹ rẹ̀ bi ẹniti 
o kú. O si fi ọwé ọtún rẹ̀ le mi, o nwi fun mi 
pe, Máṣe bẹ̀ru; Emi ni ẹni—iṣaju ati ẹni—ikẹ— 
hin: 

18 Emi li ẹniti o mbẹ laye, ti o si ti kú; si ki— 
yesi i, emi si mbẹ láye si i titi lai, Amin; mo si 
ní kọkọrọ ikú ati ti ipo—oku. 

19Kọwe ohun gbogbo ti iwọ ti ri, ati ti 
ohun ti mbẹ, ati ti ohun ti yio hù lẹhin eyi; 

20 Ohun ijinlẹ ti irawọ meje na ti iwọ ri li 
ọwọ ọtún mi, ati ọpá wura fitila meje na. Ira— 
wọ meje ni awọn angẹli ìjọ meje na: ati ọpá 
fitila meje na ti iwọ ri ni awọn ijọ meje. 


1 SI angẹli ijọ ni Efesu kọwe: Nkan wọnyi 

li ẹniti o mu irawọ meje na li ọwọ ọtún 

rẹ̀, ẹniti nrìn li arin ọpá Wura fitila meje na 
Wipe, 

2 Emi mò iṣẹ rẹ, ati lalá rẹ, ati ìfarada rẹ, ati 

bi ara rẹ kò ti gba awọn ẹni buburu: ati bi iwọ 


IFIHÀN. 1, 2 
si ti dan awọn ti npẹ̀ ara wọn ni aposteli, ti 
nwọn kì sì iṣe bẹ wo, ti iwọ si ri pe eleke ni 
wọn; 

3 Ti iwọ si farada ìya, ati nitori orukọ mi ti o 
si fi aiya rán, ti árẹ̀ kò si mu ọ. 

4 Ṣugbọn eyi ni mo ri wi si ọ, pe, iwọ ti fi ifẹ 
rẹ iṣaju silẹ. 

5 Nitorina ranti ibiti iwọ gbé ti ṣubu, ki o si 
Tonupiwada, ki o si ṣe iṣẹ iṣaju; bi kò si ṣe bẹ, 
emi é si tò ọ wá, emi o si ṣí ọpá fitila rẹ kuro 
ni ipò rẹ̀, bikoṣe bi iwọ ba ronupiwada. 

6 Ṣugbọn eyi ni iwọ ní, pe iwọ korira iṣe 
awọn Nikolaitani eyiti emi pẹlu si korira. 

7 Ẹniti o ba li etí ki o gbé ohun ti Ẹmí nsọ 
fun awọn ijọ. Ẹniti o ba ṣẹgun ni emi o fi eso 
igi ìye nì fun jẹ, ti mbẹ larin Paradise Ọlọrun. 

BAti si angẹli ijọ ni Smirna kọwe: Nkan 
wọnyi li ẹniti iṣe ẹni—iṣaju ati ẹni—ikẹhin wi, 
ẹniti o ti kú, ti o si tun yẹ̀: 

9 Emi mò iṣẹ rẹ, ati ipọnju, ati aini rẹ (ṣugbọn 
ọlérò ni ọ) emi si mò ẹrọ—òdi si Ọlọrun ti awọn 
ti nwipe Ju li awọn tikarawọn, ti nwọn kì sì iṣe 
bẹ̀, ṣugbọn ti nwọn jẹ̀ sinagogu ti Satani. 

10 Máṣe bẹ̀ru ohunkohun tì iwọ mbọ wá 
jiya rẹ̀: kiyesi i, Eṣu yio gbé ninu nyin jù sinu 
tubu, kì a le dán nyin wò; ẹnyin o si ni ipọnju 
ni ijọ mẹwa: iwọ sa ṣe olôtọ de oju ikú, emi ô 
si fi ade ìye fun ọ. 

11 Ẹniti o ba li etí, ki o gb ohun ti Ẹmí nsọ 
fun awọn ijọ. Ẹniti o ba ṣẹgun kì yio farapa 
ninu ikú keji. 

12 Ati si angẹli ijọ ni Per'gamu kọwe: Nkan 
wọnyi li ẹniti o ni idà mimu oloju meji nì 
Wipe, 

13 Emi mẹ̀ iṣẹ rẹ, ati ibiti iwọ ngbé, ani ibiti 
ìtẹ Satani wà: ati pe iwọ dì orukọ mi mu 
ṣinṣin, ti iwọ kò si sẹ igbagbQ mi, li ọjọ wọnni 
ninu eyi ti Antipa iṣe olôtọ ajẹrikú mi, ẹniti 
nwọn pa ninu nyin, nibiti Satani ngbé. 

14 Ṣugbọn mo ni nkan diẹ iwi si ọ, nitoriti 
iwọ ni awọn ti o dì ẹkọ ti Balaamu mu nibẹ̀, 
ẹniti o kẹ Balaku lati mu ohun ikọsẹ̀ wá siwa— 
ju awọn ọmọ Israeli, lati má jẹ ohun ti a pa 
rubọ si oriṣa, ati lati má ṣe àgbere. 

15 Bẹni iwọ si ní awọn ti o gbà ẹkọ awọn 
Nikolaitani pẹlu, ohun ti mo korira. 

16 Ronupiwada; bikoṣe bẹ emi ô tò ọ wá 
nisisiyi, emi o si fi idà ẹnu mi ba wọn jà. 

17 Ẹniti o ba li etí, ki o gbé ohun ti Ẹmí nsọ 
fun awọn ijọ. Ẹniti o ba ṣẹgun li emi o fi 
manna ti o pamé fun jẹ, emi o si fun u li okuta 
funfun kan, ati sara okuta na orukọ titun ti a o 
kọ si i, ti ẹnikẹni kò mẹ bikoṣe ẹniti o gbà a. 


IFIHÀN. 2, 3 

18 Ati si angẹli ijọ ni Tiatira kọwe: Nkan 
wọnyi li Ọmọ Ọlọrun wi, ẹniti o ni oju rẹ̀ bi 
ọwọ iná, ti ẹsẹ rẹ̀ si dabi idẹ daradara; 

19Emi mò iṣẹ rẹ, ati ifẹ rẹ, ati igbagbo, ati 
ìsin, ati s(iru rẹ; ati pe iṣẹ rẹ ikẹhin jù ti iṣaju lọ. 

20 Ṣugbọn eyi ni mo ri wi si ọ, nitoriti iwọ fi 
aye silẹ fun obinrin ni Jesebeli ti o pò ara rẹ̀ ni 
woli, o si nkọ awọn iranṣẹ mi o si ntan wọn 
lati má ṣe agbere, ati lati ma jẹ ohun ti a pa 
rubọ si oriṣa. 

21 Emi si fi sá fun u lati ronupiwada; kò si fẹ 
ronupiwada agbere rẹ̀. 

22 Kiyesi i, emi ô gbe e sọ si ori akete, ati 
awọn ti mba a ṣe panṣaga li emi o fi sinu ipọnju 
nla, bikoṣe bi nwọn ba ronupiwada iṣẹ wọn. 

23 Emi o si fi ikú pa awọn ọmọ rẹ̀; gbogbo 
ijọ ni yio si mò pe, emi li ẹniti nwadi inu ati 
ọkàn: emi o si fifun olukuluku nyin gẹgẹ bi iṣẹ 
nyin. 

24 Ṣugbọn ẹnyin ni mo nsọ fun, ẹnyin iyokù 
ti mbẹ ni Tiatira, gbogbo ẹnyin ti kò ni ẹkẹ̀ yi, 
ti kò mò ohun ijinlẹ Satani (bi nwọn ti nwi), 
emi kò dì ẹrù miran rù nyin. 

25 Ṣugbọn eyi ti ẹnyin ni, ẹ di i mu ṣinṣin 
titi emi o fi de. 

26 Ẹniti o ba si ṣẹgun, ati ẹniti o ba pa iṣẹ mi 
mẹ titi de opin, emi o fun u li aṣẹ lori awọn 
orilẹ—ẹ̀de: 

27 On o si má fi ọpá irin ṣe akoso wọn; bi á 
ti ifẹ ohun elo amòkoko li a o fẹ wọn tútu: bi 
emi pẹlu ti gba lati ọdọ Baba mi. 

28 Emi o si fi irawọ owurò fun u. 

29 Ẹniti o ba li eti, ki o gbẹ ohun ti Ẹmi nsọ 
fun awọn ijọ. 


1ATI si angẹli ijọ ni Sardi kọwe: Nkan 

wọnyi li ẹniti o ni Ẹmí meje Ọlọrun, ati 
irawọ meje nì wipe; Emi mò iṣẹ rẹ, ati pe iwọ 
ni orukọ pe iwọ mbẹ láye, ṣugbọn iwọ kú. 

2 Ma ṣọra, ki o si fi ẹsẹ ohun ti o kù mulẹ, ti 
o ṣe tan lati kú: nitori emi kò ri iṣẹ rẹ ni pipé 
niwaju Ọlọrun. 

3 Nitorina ranti bi iwọ ti gbà, ati bi iwọ ti 
gbé, ki o si pa a mọ, ki o si ronupiwada. Njẹ, 
bi iwọ kò ba ṣọra, emi o de si ọ bi olẹ̀, iwọ kì 
yio si mò Wakati ti emi o de si ọ. 

4 Iwọ ni orukọ diẹ ni Sardi, ti kò fi aṣọ wọn 
yi éri; nwọn o si má ba mi rìn li aṣọ funfun: 
nitori nwọn yẹ. 

5 Ẹniti o ba ṣẹgun, on na li a o fi aṣọ funfun 
Wò; emi kì yio pa orukọ rẹ̀ ré kuro ninu iwe 
ìye, ṣugbọn emi o jẹwọ orukọ rẹ̀ niwaju Baba 
mi, ati niwaju awọn angẹli rẹ̀. 


892 


6 Ẹniti o ba li etí, ki o gbô ohun ti Ẹmí nsọ 
fun awọn ijọ. 

? Ati si angẹli ijọ ni Filadelfia kọwe: Nkan 
Wọnyi li ẹniti o jẹ mimQ ni wi, ẹniti iṣe oléôtọ, 
ẹniti o ni kọkọrọ Dafidi, ẹniti o ṣí, ti kò si ẹniti 
yio tì; ẹniti o si tì, ti kò si ẹniti yio ṣí. 

8 Emi mò iṣẹ rẹ: kiyesi i, mo gbé ilẹkun ti o 
sí kalẹ niwaju rẹ, ti kò si ẹniti o le tì ì: pe iwọ 
li agbara diẹ, iwọ si pa ọrọ mi m€, iwọ kò si sẹ 
oruko mi. 

9 Kiyesi i, emi o mú awọn ti sinagogu Sata— 
ni, awọn ti nwọn nwipe Ju li awọn, ti nwọn kì 
si iṣe bẹ, ṣugbọn ti nwọn nṣeke; kiyesi i, emi 
o mu ki nwọn wá wolẹ niwaju ẹsẹ rẹ, ki 
nwọn si mọ pe emi ti fẹ ọ. 

10 Nitoriti iwọ ti pa òrọ siiru mi m6, emi 
pẹlu yio pa ọ mô kuro ninu wakati idanwo ti 
mbòwa de ba gbogbo aiye, lati dán awọn ti 
ngbe ori ilẹ aiye wo. 

11 Kiyesi i, emi mbò nisisiyi: di eyiti iwọ ni 
mu ṣinṣin, ki ẹnikẹni ki o máṣe gbà ade rẹ. 

12 Ẹniti o ba ṣẹgun, on li emi o fi ṣe ọwọn 
ninu tẹmpili Ọlọrun mi, on kì yio si jade kuro 
nibẹ mẹ: emi o si kọ orukọ Ọlọrun mi si i 
lara, ati orukọ ilu Ọlọrun mi, ti iṣe Jerusalemu 
titun, ti o nti ọrun sọkalẹ lati ọdọ Ọlọrun mi 
Wá, ati orukọ titun ti emi tikarami. 

13 Ẹniti o ba li etí, ki o gbé ohun ti Ẹmí nsọ 
fun awọn ijọ. 

14 Ati si angẹli ijọ ni Laodikea kọwe: Nkan 
Wọnyi li ẹniti ijẹ Amin wi, ẹlẹri olododo ati 
olôtọ, olupilẹṣẹ ẹda Ọlọrun. 

15 Emi mò iṣẹ rẹ, pe iwọ kò gbôna bẹni iwọ 
kò tutù: emi iba fẹ pe ki iwọ kuku tutt,, tabi ki 
iwọ kuku gbéna. 

16 Njẹ nitoriti iwọ ṣe ìléàwọwọ, ti o kò si 
gbúôna, bẹni o kò tutù, emi o pò ọ jade kuro li 
ẹnu mi. 

17 Nitoriti iwọ wipe, Emi li ọrò, emi si npọ 
si i li ọrẹ, emi kò si ṣe alaini ohunkohun; ti 
iwọ kò si mò pe, òṣi ni iwọ, ati àre, ati talakà, 
ati afọju, ati ẹni—ìhoho: 

18 Emi fun ọ ni ìmọran pe ki o rà wura lọwọ 
mi ti a ti da ninu iná, ki iwọ ki o le di ọlẹ̀rẹ; 
ati aṣọ funfun, ki iwọ ki o le fi wọ ara rẹ, ati ki 
itiju ìhoho rẹ ki o má ba hàn, ki o si fi ôgùn 
kùn oju rẹ, ki iwọ ki o le riran. 

13 Gbogbo awọn ti emi ba fẹ ni mo mbawi, ti 
mo si nnà: nitorina ni itara, ki o si ronupiwada. 

20 Kiyesi i, mo duro li ẹnu ilẹkun, mo si 
nkànkun, bi ẹnikẹni ba gbẹ ohùn mi, ti o si ṣí 
ilẹkun, emi o si wọle tò ọ wá, emi o si ma baa 
jẹun, ati on pẹlu mi. 


893 


21 Ẹniti o ba ṣẹgun li emi o fifun lati joko 
pẹlu mi lori it€ mi, bi emi pẹlu ti ṣẹgun, ti mo 
si joko pẹlu Baba mi lori ité rẹ̀. 

22 Ẹniti o ba li etí, ki o gbé ohun ti Ẹmí nsọ 
fun awọn ijọ. 


1LẸHIN nkan wọnyi emi wo, si kiyesi i, 

ilẹkun kan ṣí silẹ li ọrun: ohùn kini ti mo 
gbọ bi ohùn ipẹ̀ ti mba mi sọrọ, ti o wipe, 
Goke wa ìhin, emi o si fi ohun ti yio hù lẹ— 
hin—ọla hàn ọ. 

2 Lojukanna mo si wà ninu Ẹmí: si kiyesi i, 
a tẹ̀ itẹ kan li ọrun, ẹnikan si joko lori itẹ na. 

3 Ẹniti o si joko na dabi okuta jaspi ati sardi 
ni wiwo: oṣumare si ta yi it na ká, o dabi 
okuta smaragdu ni wiwo. 

4 Yi itẹ na ká si ni it€ mẹrinlelogun: ati lori 
awọn itẹ na mo ri awọn àgba mẹrinlelogun 
joko, ti a wò li aṣọ àlà; ade wura si Wà li ori 
wọn. 

5 Ati lati ibi ité na ni mànamána ati árá ati 
ohùn ti jade wá: fitila iná meje si ntàn nibẹ̀ 
niwaju itẹ na, ti iṣe Ẹmi meje ti Ọlọrun. 

6 Ati niwaju itẹ na si ni okun bi digí, o dabi 
kristali: li arin it€ na, ati yi it na ká, li ẹda 
aláye mẹrin ti o kún fun oju niwaju ati lẹhin. 

7 Ẹda ikini si dabi kiniun, ẹda keji si dabi 
ọmọ malu, ẹda kẹta si ni oju bi ti enia, ẹda 
kẹrin si dabi idì ti nfò. 

8 Awọn ẹda alaye mẹrin na, ti olukuluku 
wọn ni iyé mẹfa, kun fun oju yika ati ninu: 
nwọn kò si simi li ọsán ati li oru, wipe, Mim, 
mim€6, mim, Oluwa Ọlọrun Olodumare, ti o 
ti wà, ti o si mbẹ, ti o si mbòwá. 

98 Nigbati awọn ẹda alaye na ba si fi ogo ati 
ọlá ati ọpẹ fun ẹniti o joko lori itẹ, ti o mbẹ 
laye lai ati lailai, 

10 Awọn àgba mẹrinlelogun na a si wolẹ 
niwaju ẹniti o joko lori it, nwọn a si tẹriba 
fun ẹniti mbẹ láye lai ati lailai, nwọn a si fi 
ade wọn lelẹ niwaju itẹ na, wipe, 

11 Oluwa, iwọ li o yẹ lati gbà ogo ati ọlá ati 
agbara: nitoripe iwọ li o dá ohun gbogbo, ati 
nitori ifẹ inu rẹ ni nwọn fi wà ti a si dá wọn. 
5 1 MO si ri li ọwé ọtún ẹniti o joko lori itẹ 

na, iwe kan ti a kọ ninu ati lẹhin, ti a si fi 
ẹ̀didi meje dì. 

2 Mo si ri angẹli alagbara kan, o nfi ohùn 
rara kede pe, Tali o yẹ lati ṣí iwe na, ati lati tú 
ẹ̀didi rẹ̀? 

3 Kò si si ẹnikan li ọrun, tabi lori ilẹ aiye, tabi 
nisalẹ ilẹ, ti o le ṣí iwe na, tabi ti o le wò inu rẹ̀. 


IFIHÀN 3—6 
4 Emi si sọkun gidigidi, nitoriti a kò ri ẹni— 
kan ti o yẹ lati ṣí ati lati kà iwe na, tabi lati wò 
inu rẹ̀. 

5 Ọkan ninu awọn àgba na si wi fun mi pe, 
Máṣe sọkun: kiyesi i, Kiniun ẹ̀ya Juda, 
Gbòngbo Dafidi, ti bori lati ṣí iwe na, ati lati 
tú ẹ̀didi rẹ̀ mejeje. 

6 Mo si ri li arin it€ na, ati awọn ẹda alaye 
mẹrin na, ati li arin awọn àgba na, Ọdọ—Agu- 
tan kan duro bi eyiti a ti pa, o ni iwo meje ati 
oju meje, ti iṣe Ẹmí meje ti Ọlọrun, ti a rán 
jade lọ si ori ilẹ aiye gbogbo. 

7 O si wá, o si gbà a li ọwọ ọtún ẹniti o joko 
lori itẹ na. 

8 Nigbati o si gbà iwe na, awọn ẹda aláye 
mẹrin na, ati awọn àgba mẹrinlelogun na wolẹ 
niwaju Ọdọ—Agutan na, olukuluku nwọn ni 
dùru ati ago wura ti o kún fun turari ti iṣe adu— 
ra awọn enia mimQ. 

9 Nwọn si nkọ orin titun kan, wipe, Iwọ li o 
yẹ lati gbà iwe na, ati lati ṣí ẹ̀didi rẹ̀: nitoriti a 
ti pa ọ, iwọ si ti fi ẹ̀jẹ rẹ ṣe ìrapada enia si 
Ọlọrun lati inu ẹyà gbogbo, ati ẹ̀de gbogbo, 
ati inu enia gbogbo, ati orilẹ-ẹ̀de gbogbo Wá; 

10 Iwọ si ti ṣe wọn li ọba ati alufa si Ọlọrun 
wa: nwọn si njọba lori ilẹ aiye. 

11 Emi si wò, mo si gbé ohùn awọn angẹli 
pupò yi itẹ na ká, ati yi awọn ẹda aláye na ati 
awọn àgba na ká: iye wọn si jẹ ẹgbárun ọna 
ẹgbárun ati ẹgbẹgbẹ̀run ọna ẹgbẹgbẹ̀run; 

12Nwọn nwi li ohùn rara pe, Yiyẹ li 
Ọdọ-Agutan na ti a ti pa, lati gbà agbara, ati 
ọrẹ, ati ọgbọn, ati ipá, ati ọlá, ati ogo, ati ibu— 
kún. 

13 Gbogbo ẹda ti o si mbẹ li ọrun, ati lori ilẹ 
aiye, ati nisalẹ ilẹ, ati irú awọn ti mbẹ ninu 
okun, ati gbogbo awọn ti mbẹ ninu wọn, ni 
mo gbQ ti nwipe, Ki a fi ibukún ati ọlá, ati 
ogo, ati agbara, fun ẹniti o joko lori itẹ ati fun 
Ọdọ-Agutan na lai ati lailai. 

14 Awọn ẹda alaye mẹrin na wipe; Amin. 
Awọn àgba mẹrinlelogun na wolẹ, nwọn si 
foribalẹ fun ẹniti mbẹ laye lai ati lailai. 


1EMI si ri nigbati Ọdọ—Agutan na ṣí 
òkan ninu ẹ̀didi wọnni, mo si gbẹ òkan 
ninu awọn ẹda aláye mẹrin nì nwi bi ẹnipe 
sisan ará pe, Wá, wò o. 
2Mo si wò, si kìyesi i, ẹṣin funfun kan: 
ẹniti o si joko lori rẹ̀ ni ọrun kan; a si fi ade 
kan fun u: o si jade lọ lati iṣẹgun de iṣẹgun. 
3 Nigbati o si ṣí ẹ̀didi keji, mo gbQ ohùn ẹda 
alaye keji nwipe, Wá, wò o. 


IFIHÀN. 6, 7 

4 Ẹṣin miran ti o pupa si jade: a si fi agbara 
fun ẹniti o joko lori rẹ̀, lati gbà alafia kuro lori 
ilẹ aiye, ati pe ki nwọn ki o má pa ara wọn: a 
si fi idà nla kan le e lọwọ. 

S Nigbati o si ṣí ẹ̀didi kẹta, mo gbQ ohùn 
ẹda aláye kẹta nwipe, Wá, wò o. Mo si wò, si 
kiyesi i, ẹṣin dúdu kan; ẹniti o joko lori rẹ̀ ni 
oṣuwọn awẹ meji li ọwé rẹ̀. 

6 Mo si gbẹ bi ẹnipe ohùn kan li arin awọn 
ẹda aláye mẹrẹrin nì ti nwipe, Oṣuwọn alika— 
ma kan fun owo idẹ kan, ati oṣuwọn ọkà barle 
mẹta fun owo idẹ kan; si kiyesi i, ki o má si ṣe 
pa oréro ati ọti—waini lara. 

7 Nigbati o si ṣí ẹ̀didi kẹrin, mo gbé ohùn 
ẹda alaye kẹrin nwipe, Wá wò o. 

8Mo si wò, si kiyesi i, ẹṣin rọndọnrọndọn 
kan: orukọ ẹniti o joko lori rẹ̀ ni Ikú, ati 
Ipò—okú si tò ọ lẹhin. A si fi agbara fun wọn 
lori idamẹrin aiye, lati fi idà, ati ebi, ati ikú, 
ati ẹranko ori ilẹ aiye pa. 

3 Nigbati o si ṣí ẹ̀didi karun, mo ri labẹ 
pẹpẹ, ọkàn awọn ti a ti pa nitori òrọ Ọlọrun, 
ati nitori ẹrí ti nwọn dìmu: 

10 Nwọn kigbe li ohùn rara, wipe, Yio ti pẹ 
to, Oluwa, Ẹni—MimỌQ ati olôtọ, iwọ ki yio ṣe 
idajọ ki o si gbẹsan ẹ̀jẹ wa mQ lara awọn ti 
ngbé ori ilẹ aiye? 

T1 A si fi aṣọ funfun fun gbogbo wọn; a si wi 
fun wọn pe, ki nwọn ki o simi di ìgba diẹ na, 
titi iye awọn iranṣẹ ẹlẹgbẹ ati arakunrin wọn 
ti a o pa bi wọn, yio fi pé. 

12 Nigbati o si ṣí didi kẹfa mo si ri, si kiyesi 
i, ìṣẹlẹ nla kan ṣẹ̀; ôrùn si dudu bi aṣọ—ọfọ 
onirun, oṣupa si dabi ẹ̀jẹ; 

13 Awọn irawọ oju ọrun si ṣubu silẹ gẹgẹ bi 
igi ọpọtọ iti rẹ̀ àigbô eso rẹ̀ dànu, nigbati ẹfúfu 
nla ba mì i. 

14A si ká òrun kuro bi iwe ti a ká; ati oluku— 
luku oke ati erekuṣu li a si ṣí kuro ni ipò wọn. 

15 Awọn ọba aiye ati awọn ọlọlá ati awọn 
olori ogun, ati awọn ọlọrọ ati awọn alagbara, ati 
olukuluku ẹrú, ati olukuluku omnira, si fi ara 
Wọn pamQ ninu ihò-ilẹ, ati ninu àpata ori òke: 

16 Nwọn si nwi fun awọn òke ati awọn 
àpata na pe, Ẹ wélu wa, ki ẹ si fi wa pamọ 
kuro loju ẹniti o joko lori itẹ, ati kuro ninu 
ibinu Ọdọ—Agutan na: 

17 Nitori ọjọ nla ibinu wọn de; tani si le duro? 


1 LẸHIN eyi ni mo ri angẹli mẹrin duro 

ni igun mẹrẹrin aiye, nwọn di afẹfẹ mẹ— 
rẹrin aiye mu, ki o máṣe fẹ̀ sori ilẹ, tabi sori 
okun, tabi sara igikigi. 


894 


2 Mo si ri angẹli miran ti o nti ìha ìla—ôrùn 
goke wá, ti on ti didi Ọlọrun aláye lọwọ: o si 
kigbe li ohùn rara si awọn angẹli mẹrin na ti a 
fifun lati pa aiye ati okun lara, 

3Wipe, Ẹ máṣe pa aiye, tabi okun, tabi igi 
lara, titi awa o fi fi didi sami si awọn iranṣẹ 
Ọlọrun wa ni iwaju wọn. 

4 Mo si gbé iye awọn ẹniti a fi edidi sami si: 
awọn ti a sami si jẹ ọkẹ meje o le ẹgbaji lati 
inu gbogbo ẹ̀ya awọn ọmọ Israeli wá. 

5 Lati inu ẹ̀ya Juda a fi ẹ̀didi sami si ẹgbá 
mẹfa. Lati inu ẹ̀ya Reubeni a fi ẹ̀didi sami si 
ẹgba mẹfa. Lati inu ẹ̀ya Gadi a fi ẹ̀didi sami si 
ẹgbá mẹfa. 

5 lati inu ẹ̀ya Aṣeri a fi didi sami si ẹgbá 
mẹfa. Lati inu ẹ̀ya Neftalimu a fi ẹ̀didi sami si 
ẹgbá mẹfa. Lati inu ẹ̀ya Manasse a fi ẹ̀didi 
sami si ẹgba mẹfa. 

TLTati inu ẹ̀ya Simeoni a fi ẹ̀didi sami si ẹgbá 
mẹfa. Lati inu ẹ̀ya Lefi a fi ẹ̀didi sami si ẹgbá 
mẹfa. Lati inu ẹ̀ya Issakari a fi ẹ̀didi sami si 
ẹgbá mẹfa. 

Blati inu ẹ̀ya Sebuloni a fi ẹ̀didi sami si 
ẹgba mẹfa. Lati inu ẹ̀ya Josefu a fi ẹ̀didi sami 
si ẹgbá mẹfa. Lati inu ẹ̀ya Benjamini a fi ẹ̀didi 
sami si ẹgbá mẹfa. 

9 Lẹhin na, mo ri, si kiyesi i, ọpọlọpọ enia ti 
ẹnikẹni kò le kà, lati inu orilẹ—ẹ̀de gbogbo, ati 
ẹya, ati enia, ati lati inu de gbogbo wá, nwọn 
duro niwaju itẹ, ati niwaju Ọdọ—Agutan na, a 
Wò wọn li aṣọ funfun, imò—ọpẹ si mbẹ li ọwọ 
wọn; 

10 Nwọn si kigbe li ohùn rara, wipe, Igbala 
ni ti Ọlọrun Wa ti o joko lori itẹ̀, ati ti 
Ọdọ-Agutan. 

11 Gbogbo awọn angẹli si duro yi itẹ na ká, 
ati yi awọn àgba ati awọn ẹda aláye mẹrin na 
ká, nwọn wolẹ nwọn si dojubolẹ niwaju itẹ 
na nwọn si sìn Ọlọrun, 

12Wipe, Amin: Ibukún, ati ogo, ati ọgbọn, 
ati ọpẹ, ati agbara, ati ipá fun Ọlọrun wa lai 
ati lailai. Amin. 

13 Ọkan ninu awọn àgba na si dahùn, o bi 
mi pe, Tali awọn wọnyi ti a wò li aṣọ funfun 
nì? nibo ni nwọn si ti wá? 

14 Mo si wi fun u pe, Oluwa mi, Iwọ li o le 
mọ. O si wi fun mi pe, Awọn wọnyi li o jade 
lati inu ipọnju nla, nwọn si fò aṣọ wọn, nwọn 
si sọ wọn di funfun ninu ẹ̀jẹ Ọdọ—Agutan na. 

15 Nitorina ni nwọn ṣe mbẹ niwaju. itẹ 
Ọlọrun, ti nwọn si nsìn i li ọsán ati li oru ninu 
tẹmpili rẹ̀: ẹniti o joko lori itẹ na yio si ṣiji bò 
wọn. 


16 Ebi kì yio pa wọn mẹ, bẹli ongbẹ kì yio gbẹ 
wọn mQ; bẹli ôrún kì yio pa wọn tabi ôrukoru. 

17 Nitori Ọdọ—Agutan ti mbẹ li arin itẹ na 
ni yio má ṣe oluṣọ—agutan wọn, ti yio si má ṣe 
amọna wọn si ibi orisun omi iyẹ̀: Ọlọrun yio 
si nù omije gbogbo nù kuro li oju wọn. 

8 1NIGBATI o si ṣí ẹ̀didi keje, kẹ̀kẹ̀ pa li 
ọrun niwọn àbọ wakati kan. 

2 Mo si ri awọn angẹli meje ti nwọn duro 
niwaju Ọlọrun; a si fi ipé meje fun wọn. 

3 Angẹli miran si wá, o si duro tì pẹpẹ, o ni 
awo turari wura kan; a si fi turari pupọ fun u, 
ki o le fi i kún adura gbogbo awọn enia mimQ 
lori pẹpẹ Wura ti mbẹ niwaju itẹ̀. 

4 Ati ẹ̀fin turari na pẹlu adura awọn enia 
mimQ si gòke lọ siwaju Ọlọrun lati ọwọ angẹli 
na wá. 

ti Angeli na si mu awo turari na, o si fọn iná 
ori pẹpẹ kun u, o si dà a sori ilẹ aiye: a si gbọ 
ohún, ara si san, mànamána si kọ, ìṣẹlẹ si ṣẹ̀. 

6 Awọn angẹli meje na ti nwọn ni ipẹ meje 
si mura lati fun wọn. 

7 Ekini si fun, yinyín ati iná ti o dàpò pẹlu 
ẹ̀jẹ si jade, a si dà wọn sori ilẹ aiye: idamẹta 
ilẹ aiye si jéna, idamẹta awọn igi si júna, ati 
gbogbo koriko tutù si júna. 

8 Angẹli keji si fun, a si w6 ohun kan bi òke 
nla ti njona sọ sinu okun: idamẹta okun si di 
ẹ̀jẹ; 

9 Ati idamẹta awọn ẹda ti mbẹ ninu okun ti 
o ni ẹmí si kú; ati idamẹta awọn ọkò si bajẹ. 

10 Angẹli kẹta si fun, irawọ nla kan ti njo bi 
fitila si bẹ lati ọrun wá, o si bọ sori idamẹta 
awọn odo ṣiṣàn, ati sori awọn orisun omi; 

11 A si npé orukọ irawọ na ni Iwọ idamẹta 
awọn omi si di iwọ, òpọlọpọ enia si ti ipa 
awọn omi na kú, nitoriti a sọ wọn di kikorò. 

12 Angẹli kẹrin si fun, a si kọlu idamẹta 
ôrùn, ati idamẹta oṣupa, ati idamẹta awọn 
irawọ, ki idamẹta wọn le ṣôkun, ki ọjọ maṣe 
mọlẹ fun idamẹta rẹ̀, ati oru bakanna. 

13 Mo si wò, mo si gbọ idì kan ti nfò li arin 
ọrun, o nwi li ohùn rara pe, Egbé, egbé, egbé, 
fun awọn ti ngbe ori ilẹ aiye nitori ohùn ipẹ̀ 
iyoku ti awọn angẹli mẹta ti mbọwá fun. 


1ANGẸLI karun si fun, mo si ri irawọ 
kan bẹ̀ si ilẹ lati ọrun wá: a si fi iṣika iho 
ọgbun fun u. 
20 si ṣí iho ọgbun na; ẹfin si ru jade lati inu 
iho na wá, bi ẹfin ileru nla; 6riùtn ati oju sanma 
si ṣôkun nitori ẹfin iho na. 


IFIHÀN 7—9 


3 Éṣú si jade ti inu ẹfin na wá sori ilẹ: a si fi 
agbara fun wọn bi akeke ilẹ ti li agbara. 

4 A si sọ fun wọn pe ki nwọn ki o máṣe pa 
koriko ilẹ lara, tabi ohun tutti kan, tabi igikigi 
kan; bikoṣe awọn enia ti kò ni ẹ̀didi Ọlọrun ni 
iwaju wọn. 

5A si paṣẹ fun wọn pe, ki nwọn ki o máṣe 
pa wọn, ṣugbọn ki a dá wọn li oré li oṣù ma— 
run: orô wọn si dabi oré ake€ké, nigbati o ba ta 
enia. 

6Tli ọjọ wọnni li awọn enia yio si má wá 
ikú, nwọn kì yio si ri i; nwọn o si fẹ lati kú, 
ikú yio si sá kuro lọdọ wọn. 

7 Iré awọn éṣú na si dabi awọn ẹṣin ti a 
mura silẹ fun ogun; ati li ori wọn ni bi ẹnipe 
awọn ade ti o dabi wura wà, oju wọn si dabi 
oju enia; 

8 Nwọn si ni irun bi irun obinrin, ehin wọn 
si dabi ti kiniun. 

9 Nwọn si ni awo ìgbàiya, bi awo ìgbàiya 
irin; iré iyé wọn si dabi irôú kẹkẹ ẹṣin pupọ ti 
nsúré lọ si ogun. 

10 Nwọn si ni ìru ati orô bi ti ak€ké, ati ni 
ìru wọn ni agbara wọn wà lati pa enia lara fun 
oṣù marun. 

11Nwọn ni angẹli ọgbun na bi ọba lori 
wọn, orukọ rẹ̀ li ede Heberu ni Abaddoni, ati 
li ẹ̀de Griki orukọ rẹ̀ amá jẹ Apollioni. 

12 Egbé kan kọja; kiyesi i, egbé meji mbò 
sibẹ lẹhin eyi. 

13 Angẹli kẹfa si fun, mo si gbẹ ohùn kan 
lati ibi iwo mẹrin pẹpẹ wura Wá, ti mbẹ ni— 
waju Ọlọrun, 

14 Nwi fun angẹli kẹfa na ti o ni ipẹ na pe, 
Tú awọn angẹli mẹrin nì silẹ ti a dò lẹba odò 
nla Eufrate. 

185 A si tú awọn angẹli mẹrin na silẹ, ti a ti 
pese tẹlẹ fun wakati na, ati ọjọ na, ati oṣù na, 
ati ọdun na, lati pa idamẹta enia. 

16 Iye ogun awọn ẹlẹṣin si jẹ adọta ọkẹ̀ lọna 
igba: mo si gbQ iye wọn. 

17 Bayi ni mo si ri awọn ẹṣin na li ojuran, 
ati awọn ti o gùn wọn; nwọn ni awo ìgbaiya 
iná, ati ti jakinti, ati ti imí ọjọ: ori awọn ẹṣin 
na si dabi ori awọn kiniun; ati lati ẹnu wọn ni 
iná, ati ẹfin, ati imí ọjọ ti njade. 

18 Nipa iyọnu mẹta wọnyi li a ti pa idamẹta 
enia, nipa iná, ati nipa, ẹfin, ati nipa imí ọjọ ti 
o nti ẹnu wọn jade. 

19 Nitoripe agbara awọn ẹṣin na mbẹ li ẹnu 
wọn ati ni iru wọn: nitoripe ìru wọn dabi ejò, 
nwọn si ni ori, awọn wọnyi ni nwọn si fi 
npa—ni-lara. 


IFIHÀN 9—11 

20 Ṣugbọn awọn enia iyokú,, ti a kò si ti ipa 
iyọnu wọnyi pa, kò si ronupiwada iṣẹ ọwọ 
Wọn, ki nwọn ki o máṣe sin awọn ẹmi ẹ̀ṣu, ati 
ere Wura, ati ti fadaka, ati ti idẹ, ati ti okuta, 
ati ti igi mẹ, awọn ti kò le riran, tabi ki nwọn 
gbọran, tabi ki nwọn rìn: 

21 Bẹni nwọn kò ronupiwada enia pipa wọn, 
tabi oṣô wọn, tabi àgbere wọn, tabi olẹ̀ wọn. 

l 0 1 MO si ri angẹli miran alagbara o nti 

ọrun sọkalẹ wá, a fi awọsanma wò ọ 
li aṣọ: oṣumare si mbẹ li ori rẹ̀, oju rẹ̀ si dabi 
ôrùn, ati ẹsẹ rẹ̀ bi ọwọn iná: 

20 si ni iwe kekere kàn ti a ṣi li ọwé rẹ̀: o 
si fi ẹsẹ rẹ̀ ọtun le okun, ati ẹsẹ rẹ̀ òsi le ilẹ, 

30 si ke li ohùn rara, bi igbati kiniun ba bú 
Tamuramu: nigbati o si ké, awọn ará meje na 
fọhun. 

4 Nigbati awọn árá meje na fọhun, mo 
mura ati kọwe: mo si gbé ohún lati ọrun wá 
nwi fun mí pe, Fi ẹ̀didi dí ohun ti awọn árá 
meje na sọ, má si ṣe kọ wọn sílẹ. 

5 Angẹli na ti mo ri ti o duro lori okun ati 
lori ilẹ, si gbé ọwọ rẹ̀ si oke ọrun, 

BO si fi ẹniti mbẹ láye lai ati lailai búra, 
ẹniti o dá ọrun, ati ohun ti mbẹ ninu rẹ̀, ati ilẹ 
aiye, ati ohun ti mbẹ ninu rẹ̀, ati okun, ati 
ohun ti mbẹ ninu rẹ̀, pe ìgba kì yio si m€: 

7 Ṣugbọn li ọjọ ohùn angẹli keje, nigbati yio 
ba fun ipe, nigbana li ohun ijinlẹ Ọlọrun pari, 
gẹgẹ bi ihinrere ti o sọ fun awọn iranṣẹ rẹ̀, 
awọn woli. 

8 Ohùn na ti mo gbọ lati ọrun wá tún mba 
mi sọrọ, o si wipe, Lọ, gbà iwe ti o ṣí nì lọwọ 
angẹli ti o duro lori okun ati lori ilẹ. 

93 Mo si tò angẹli na lọ, mo si wi fun u pe, 
Fun mi ni iwe kekere nì. O si wi fun mi pe, 
Gbà ki o si jẹ ẹ tan; yio mu inu rẹ korò, ṣugbọn 
li ẹnu rẹ yio dabi oyin. 

10 Mo si gbà iwe kekere na li ọwọ angẹli 
na, mo si jẹ ẹ tan; o si dùn li ẹnu mi bi oyin: 
bi mo si ti jẹ ẹ tan, inu mi korò. 

11 A si wi fun mi pe, Iwọ o tún sọ asọtẹlẹ lori 
ọpọlọpọ enia, ati orilẹ, ati ẹ̀de, ati awọn ọba. 
l l 1 A si fi ifefe kan fun mi ti ô dabi ọpá: 

o Wipe, Dide, si wọn tẹmpili Ọlọrun, 
ati pẹpẹ, ati awọn ti nsìn ninu rẹ̀; 

2Si fi agbala ti mbẹ lode tẹmpili silẹ, má si 
ṣe wọn ọ; nitoriti a fi i fun awọn Keferi: ilu 
mimQ na li nwọn o si tẹ̀ mọlẹ li oṣu mejilelo— 
goji. 

3 Emi o si yọnda fun awọn ẹlẹri mi mejeji, 


nwọn ô si sọtẹlẹ fun ẹgbẹfa ọjọ o le ọgọta 
ninu aṣọ—ọfọ. 

AWọnyi ni igi orôro meji nì, ati ọpá fitila 
meji nì, ti nduro niwaju Oluwa aiye. 

5 Bi ẹnikẹni ba si fẹ pa wọn lara, iná a ti 
ẹnu Wọn jade, a si pa awọn ọtá wọn run: bi 
ẹnikẹni yio ba si fẹ pa wọn lara, bayi li o yẹ ki 
a pa a. 

6 Awọn wọnyi li o ni agbara lati sé ọrun, ti 
ojo kò fi rẹ li ọjọ asọtẹlẹ wọn: nwọn si ni agba— 
ra lori omi lati sọ wọn di ẹ̀jẹ, ati lati fi oniruru 
ajakalẹ arun kọlu aiye, nigbakugba ti nwọn ba 
fẹ 


7 Nigbati nwọn ba si ti pari ẹrí wọn, ẹranko 
ti o nti inu òẹgbun goke wá ni yio ba wọn ja— 
gun, yio si ṣẹgun wọn, yio si pa wọn. 

8 Okú wọn yio si wà ni igboro ilu nla nì, ti a 
npe ni Sodomu ati Egipti nipa ti ẹmí, nibiti a 
gbé kàn Oluwa wọn mọ agbelebu. 

9 Ati ninu awọn enia, ati ẹya, ati ẹ̀de, ati 
orilẹ, nwọn wo okú wọn fun ijọ mẹta on àbọ, 
nwọn kò si jẹ ki a gbé okú wọn sinu isà okú. 

10 Ati awọn ti o ngbé ori ilẹ aiye yio si yò le 
wọn lori, nwọn si ṣe ariya, nwọn o si ta ara 
wọn lọrẹ; nitoriti awọn woli mejeji yi dá 
awọn ti o mbẹ lori ilẹ aiye lorú. 

TI Ati lẹhin ijọ mẹta on àbọ na, ẹmí ìye lati 
ọdọ Ọlọrun wá wò inu wọn, nwọn si dide duro 
li ẹsẹ wọn; ẹ̀ru nla si ba awọn ti o ri wọn. 

12Nwọn si gbọ ohún nla kan lati ọrun wá 
nwi fun wọn pe, Ẹ gòke wá ìhin. Nwọn si 
gòke lọ si ọrun ninu awọsanma; awọn ọtá 
wọn si ri wọn. 

13Ni wakati na ìṣẹlẹ nla ṣẹ̀, idamẹwa ilu na 
si wé, ati ninu ìṢẹlẹ na ẹdẹgbarin enia li a pa: 
ẹ̀ru si ba awọn iyok(i, nwọn si fi ogo fun Ọlọ— 
run ọrun. 

14 Egbé keji kọja; si kiyesi i, egbé kẹta si 
mbòwá kánkán. 

15 Angẹli keje si fun ipé; a si gbọ ohùn nla 
lati ọrun wá, wipe, Ijọba aiye di ti Oluwa wa, 
ati ti Kristi rẹ̀; on o si jọba lai ati lailai. 

16 Awọn àgba mẹrinlelogun nì ti nwọn joko 
niwaju Ọlọrun lori ítẹ wọn, dojubolẹ, nwọn si 
sìn Ọlọrun, 

17 Wipe, Awa fi ọpé fun ọ, Oluwa Ọlọrun, 
Olodumare, ti mbẹ, ti o si ti wà, ti o sì ma bọ; 
nitoriti iwọ ti gbà agbara nla rẹ, iwọ si ti jọba. 

18 Inu si bi awọn orilẹ—ẹ̀de, ibinu rẹ si de, 
ati igba lati dá awọn okú lẹjọ, ati lati fi ere fun 
awọn iranṣẹ rẹ woli ati awọn enia mimọ ati 
awọn ti o bẹ̀ru orukọ rẹ, ati ẹni kekere ati ẹni 
nla; ati lati run awọn ti npa aiye run. 


897 


19 A si ṣí tẹmpili Ọlọrun silẹ li ọrun, a si ri 
apoti majẹmu ninu tẹmpili rẹ̀: mànamána si 
kọ, a si gbọ ohùin, árá si san, ìṣẹlẹ si ṣẹ̀, yinyín 


nla si bọ. 

(2 TUTO TUNU: 
kan ti a fi 6ritn Wò li aṣọ, oṣupa si mbẹ 

labẹ ẹsẹ rẹ̀, ade onirawọ mejila si mbẹ li orì rẹ̀: 

20 si lôyun, o si kigbe ni irọbi, o si wà ni 
irora ati bimọ. 

3 Àmi miran si hàn li ọrun; si kiyesi i, dra— 
goni pupa nla kan, ti o ni ori meje ati iwo 
mẹwa, ati adé meje li ori rẹ̀. 

4Ìru rẹ̀ si wô idamẹta awọn irawọ, o si ju 
wọn si ilẹ aiye, dragoni na si duro niwaju 
obinrin na ti o fẹ bímọ, pe nigbati o ba bí, ki o 
le pa ọmọ rẹ̀ jẹ. 

5 O si bí ọmọkunrin kan ti yio fi ọpá irin ṣe 
akoso gbogbo awọn orilẹ—ẹ̀de: a si gbà ọmọ rẹ̀ 
lọ soke si ọdọ Ọlọrun, ati si ori itẹ̀ rẹ̀. 

6 Obinrin na si sá lọ si aginjù, nibiti a gbé ti 
pẹ̀se àye silẹ dẹ̀ e lati ọwọ Ọlọrun wá, pe ki 
nwọn ki o má bọ ọ nibẹ̀ li ẹgbẹfa ọjọ o le ọgọta. 

7 Ogun si mbẹ li ọrun: Mikaeli ati awọn 
angẹli rẹ̀ ba dragoni na jàgun; dragoni si jàgun 
ati awọn angẹli rẹ̀. 

8 Nwọn kò si le ṣẹgun; bẹni a kò si ri ipo 
wọn mẹ̀ li ọrun. 

9 A si lé dragoni nla na jade, ejò lailai nì, ti a 
npe ni Ìṣu, ati Satani, ti ntàn gbogbo aiye jẹ, a 
si lé e jù si ilẹ aiye, a si le awọn angẹli rẹ̀ jade 
pẹlu rẹ̀. 

10 Mo si gbQ ohùn rara li ọrun, nwipe, 
Nigbayi ni igbala de, ati agbara, ati ijọba Ọlọ— 
run wa, ati ọla ti Kristi rẹ̀; nitori a ti lé olu— 
fisùun awọn arakunrin Wa jade, ti o nfi wọn 
sùn niwaju Ọlọrun wa lọsán ati loru. 

11 Nwọn si ṣẹgun rẹ̀ nitori ẹ̀jẹ Ọdọ—Agutan 
na, ati nitori ọrọ ẹrí wọn, nwọn kò si fẹran 
ẹmi wọn ani titi de ikú. 

12 Nitorina ẹ má yò, ẹnyin ọrun, ati ẹnyin ti 
ngbé inu wọn. Egbé ni fun aiye ati fun okun! 
nitori Eṣu sọkalẹ tò nyin wá ni ibinu nla, nitori 
o mò pe ìgba kukuru ṣá li on ni. 

13 Nigbati dragoni na ri pe a lé on lọ si ilẹ aiye, 
o ṣe inunibini si obinrin ti o bí ọmọkunrin na. 

14A si fi apá iyẹ meji ti idì nla na fun 
obinrin na, pe ki o fò lọ si aginjù, si ipò rẹ̀, 
nibiti a gbé bẹ ọ fun akoko kan ati fun awọn 
akoko, ati fun idaji akoko kuro lọdọ ejò na. 

15 Ejò na si tú omi jade lati ẹnu rẹ̀ wá bi odo 
nla sẹhin obinrin na, ki o le mu ki ìṣan omi na 
gbá a lọ. 


IFIHÀN 11—13 


16 Ilẹ si ràn obinrin na lọwọ, ilẹ si yà ẹnu 
rẹ̀, o si fi ìṣan omi na mu, ti dragoni na tú jade 
lati ẹnu rẹ̀ wá. 

17Dragoni na si binu gidigidi si obinrin na, 
o si lọ ba awọn iru-ọmọ rẹ̀ iyokù jagun, ti 
nwọn npa ofin Ọlọrun mẹ, ti nwọn si di ẹrí 


Jesu mu. 
l 3 1O si duro lori iyanrìn okun, mo si ri 
ẹranko kan nti inu okun jade wá, o ni 
ori meje ati iwo mẹwa, ati ade mẹwa lori 
awọn iwo na, ati li awọn ori rẹ̀ na ni orukọ 
ọrọ—odi. 

2 Ẹranko ti mo ri na si dabi ẹkùn, ẹsẹ rẹ̀ si 
dabi ti beari, ẹnu rẹ̀ si dabi ti kiníun: dragoni 
na si fun u li agbara rẹ̀, ati itẹ rẹ̀, ati ọlá nla. 

3Mo si ri ọkan ninu awọn ori rẹ̀ bi ẹnipe a sá 
a pa, a si ti wo ọgbẹ aṣapa rẹ̀ na san, gbogbo 
aiye si fi iyanu tẹle ẹranko na. 

4 Nwọn si foribalẹ fun dragoni na nitori o ti 
fun ẹranko na ni ọla: nwọn si foribalẹ fun 
ẹranko na, Wipe, Tali o dabi ẹranko yi? tali o 
si le ba a jagun? 

SA si fun u li ẹnu lati má sọ ohun nla ati 
ọrọ—odi; a si fi agbara fun u lati ṣe bẹ ẹ ni oṣu 
mejilelogoji. 

60 si yà ẹnu rẹ̀ ni isọrò—odi si Ọlọrun, lati 
sọ ọrọ—odi si orukọ rẹ̀, ati si agọ rẹ̀, ati si 
awọn ti ngbe ọrun. 

7A si fi fun u lati ma ba awọn enia mimọ 
jagun, ati lati ṣẹgun wọn: a si fi agbara fun u 
lori gbogbo ẹya, ati enia, ati òde, ati orilẹ. 

8 Gbogbo awọn ti ngbe ori ilẹ aiye yio si má 
sin i, olukuluku ẹniti a kò kọ orukọ rẹ̀ sinu 
iwe iyẹ Ọdọ—Agutan ti a ti pa lati ipilẹṣẹ aiye. 

9 Bi ẹnikẹni ba li etí ki o gbọ. 

10 Bi ẹnikẹni ba nfẹ ki a di ẹni igbẹ̀kun, 
igbẹ̀kun ni yio lọ: bi ẹnikẹni ba nfẹ ki a fi idà 
pa ẹni, idà li a o si fi pa on na. Nihin ni súru 
ati igbagbô awọn enia mimQ gbé wà. 

11 Mo si ri ẹranko miran goke lati inu ilẹ 
wá; o si ni iwo meji bi ọdọ—agutan, o si nsòrọ 
bi dragoni. 

120 si nlò gbogbo agbara ẹranko ekini ni— 
Waju rẹ̀, o si mu ilẹ aiye ati awọn ti ngbe inu 
rẹ̀ foribalẹ fun ẹranko ekini ti a ti wo ọgbẹ 
aṣápa rẹ̀ san. 

130 si nṣe ohun iyanu nla, ani ti o fi nmu 
iná sọkalẹ lati ọrun wá si ilẹ aiye niwaju awọn 
enia. 

14 O si ntàn awọn ti ngbe ori ilẹ aiye jẹ nipa 
awọn ohun iyanu ti a fi fun u lati ṣe niwaju 
ẹranko na; o nwi fun awọn ti ngbe ori ilẹ aiye 


IFIHÀN 13—15 


lati ya aworan fun ẹranko na ti o ti gbà ọgbẹ 
idà, ti o si yẹ̀. 

15 A si fi fun u lati fi ẹmí fun aworan ẹranko 
na ki o má sọrọ, ki o si mu ki a pa gbogbo 
awọn ti kò foribalẹ fun aworan ẹranko na. 

16 O si mu gbogbo wọn, ati kekere ati nla, 
ọlọrò ati talakà, omnira ati ẹrú, ki a fi àmi kan 
fun wọn li ọwọ ọtún wọn, tabi ni iwaju wọn: 

17 Ati ki ẹnikẹni má le rà tabi ki o tà, bikoṣe 
ẹniti o bá ni ami orukọ ẹranko na, tabi iye 
orukọ rẹ̀. 

18 Nihin ni ọgbọn gbé wà. Ẹniti o ba ni oye, 
ki o ṣiro iye ti mbẹ lara ẹranko na: nitori iye 
enia ni; iye rẹ̀ na si jẹ òtalelẹgbẹta o le mẹfa. 


l 4 1Mo si wò, si kiyesi i, Ọdọ-Agutan 

na duro lori òke Sioni, ati pẹlu rẹ̀ ọkẹ 
meje o le ẹgbaji enia, nwọn ni orukọ rẹ̀, ati 
orukọ Baba rẹ̀ ti a kọ si iwaju wọn. 

2Mo si gbẹ ohùn kan lati ọrun wá, bi ariwo 
omi pupò, ati bi sisán árá nla: mo si gbé awọn 
aludùru, nwọn nlù dùru wọn: 

3 Nwọn si nkọ bi ẹnipe orin titun niwaju itẹ 
nì, ati niwaju awọn ẹda aláye mẹrin nì, ati 
awọn àgba nì: ko si si ẹniti o le kẹ orin na, 
bikoṣe awọn ọkẹ meje o le ẹgbaji enia, ti a ti 
rà pada lati inu aiye wá. 

4 Awọn wọnyi li a kò fi obinrin sọ di €ri; 
nitoripe wundia ni nwọn. Awọn wọnyi ni ntẹ 
Ọdọ-Agutan na lẹhin nibikibi ti o ba nlọ. 
Awọn wọnyi li a rà pada lati inu awọn enia 
wá, nwọn jẹ̀ akọso fun Ọlọrun ati fun Ọdọ— 
Agutan na. 

SA kò si ri eke li ẹnu wọn, nwọn jẹ alaila— 
buku. 

6 Mo si ri angẹli miran nfò li agbedemeji 
ọrun, ti on ti ihinrere ainipẹkun lati wásu fun 
awọn ti ngbé ori ilẹ aiye, ati fun gbogbo orilẹ, 
ati ẹya, ati ẹ̀de, ati enia, 

TO nwi li ohùn rara pe, Ẹ bẹ̀ru Ọlọrun, ki ẹ 
si fi ogo fun u; nitoriti wakati idajọ rẹ̀ de: ẹ si 
foribalẹ fun ẹniti o dá ọrun, on aiye, ati okun, 
ati awọn orisun omi. 

8 Angẹli miran si tẹ̀le e, o nwipe, Babiloni 
WÒ, Babiloni ti o tobi nì wé, eyiti o ti nmú 
gbogbo orilẹ-òde mu ninu ọti—waini ibinu 
àgbere rẹ̀. 

9 Angẹli kẹta sì tẹle wọn, o nwi li ohùn rara 
pe, Bi ẹnikẹni ba nforibalẹ fun ẹranko nì, ati 
aworan rẹ̀, ti o si gbà àmi si iwaju rẹ̀ tabi si 
ọwọ- rẹ̀, 

10On pẹlu yio mu ninu ọti—waini ibinu 
Ọlọrun, ti a tú jade li aini àbula sinu ago irunu 


rẹ̀; a o si fi iná ati sulfuru da a loré niwaju 
awọn angẹli mim, ati niwaju Ọdọ—Agutan: 

11 Ẹfin orô wọn si nlọ soke titi lailai, nwọn 
kò si ni isimi li ọsán ati li oru, awọn ti nfori— 
balẹ fun ẹranko na ati fun aworan rẹ̀, ati ẹni— 
kẹni ti o ba si gbà àmi orukọ rẹ̀. 

12 Nihin ni súru awọn enia mimQ gbé wà: 
awọn ti npa ofin Ọlọrun ati igbagb6 Jesu mQ. 

13 Mo si gbọ ohùn kan lati ọrun wá nwi fun 
mi pe, Kọwe rẹ̀, Alabukún fun li awọn okú ti 
o kú nipa ti Oluwa lati ìhin lọ: Bẹni, li Ẹmí wi, 
ki nwọn ki o le simi kuro ninu lálá wọn, nitori 
iṣẹ wọn ntò wọn lẹhin. 

14 Mo si wò, si kiyesi i, awọsanma funfun 
kan, ati lori awọsanma na ẹnikan joko ti o 
dabi Ọmọ-enia, ti on ti ade wura li ori rẹ̀, ati 
dòjé mimú li ọwọ rẹ̀. 

15 Angẹli miran si ti inu tẹmpili jade wá ti 
nke li ohùn rara si ẹniti o joko lori awọsanma 
pe, Tẹ̀ doje rẹ bọ ọ, ki o si má kore: nitori 
akokò ati kore de, nitori ikorẹ̀ aiye ti gbô tan. 

16 Ẹniti o joko lori awọsanma na si tẹ̀ doje 
rẹ̀ bọ ori ilẹ aiye; a si ṣe ikore ilẹ aiye. 

17 Angẹli miran si ti inu tẹmpili ti mbẹ li 
ọrun jade wá, ti on ti doje mimu. 

18 Angẹli miran si ti ibi pẹpẹ jade wá, ti o ni 
agbara lori iná; o si ke li ohtin rara si ẹniti o ni 
doje mimu, wipe, Tẹ̀ doje rẹ mimu bò ọ, ki o si 
rẹ̀ awọn idi ajara aiye, nitori awọn eso rẹ̀ ti pẹn. 

19 Angẹli na si tẹ̀ doje rẹ̀ bò ilẹ aiye, o si ké 
ajara ilẹ aiye, o si kô o lọ sinu ifúnti, ifúnti nla 
ibinu Ọlọrun. 

20 A si tẹ̀ ifúnti na lẹhin odi ilu na, ẹ̀jẹ si ti 
inu ifúnti na jade, ani ti o tú okùn ijanu ẹṣin 


jinna to ẹgbẹjọ furlongi. 

l 5 1 MO si ri àmi miran li ọrun ti o tobi 
ti o si yanilẹnu, awọn angẹli meje ti o 

ni awọn iyọnu meje ikẹhin, nitori ninu wọn 

ni ibinu Ọlọrun de opin. 

2 Mo si ri bi ẹnipe òkun digí ti o dàpọ pẹlu 
iná: awọn ti o si duro lori okun digi yi jẹ awọn 
ti nwọn ti ṣẹgun ẹranko na, ati aworan rẹ̀, ati 
ami rẹ̀ ati iye orukọ rẹ̀, nwọn ni dùru Ọlọrun. 

3Nwọn si nkọ orin ti Mose, iranṣẹ Ọlọrun, 
ati orin ti Ọdọ—Agutan, wipe, Titobi ati iyanu 
ni awọn iṣẹ rẹ, Oluwa Ọlọrun Olodumare; 
ododo ati otitọ li ẹna rẹ, iwọ Ọba awọn ori— 
lẹ—ede. 

4 Tani kì yio bẹ̀ru, Oluwa, ti kì yio si fi ogo 
fun orukọ rẹ? nitori iwọ nikanṣoṣo ni mimẹ̀: 
gbogbo awọn orilẹ—ẹ̀de ni yio si Wá, ti yio si 
foribalẹ niwaju rẹ; nitori a ti fi idajọ rẹ hàn. 


aso 


5 Lẹhin na mo si wò, si kiyesi i, a ṣí tẹmpili 
agọ ẹrí li ọrun silẹ: 

6 Awọn angẹli meje na si ti inu tẹmpili jade 
wá, nwọn ni iyọnu meje nì, a wò wọn li aṣọ 
ọgbọ funfun ti ndan, a si fi àmure Wura dì 
wọn li 8ôkan àiya. 

7 Ati ọkan ninu awọn ẹda alaye mẹrin nì fi 
ìgo wura meje fun awọn angẹli meje na, ti o 
kún fun ibinu Ọlọrun, ẹniti mbẹ laye lai ati 
lailai. 

8 Tẹmpili na si kún fun ẹfin lati inu ogo 
Ọlọrun ati agbara rẹ̀ wá; ẹnikẹni kò si le wọ 
inu tẹmpili na lọ titi a fi mu iyọnu mejeje 


awọn angẹli meje na ṣẹ. 
l Ô 1MO si gbQ ohùn nla kan lati inu 
tẹmpili wá, nwi fun awọn angẹli 
meje nì pe, Ẹ lọ, ẹ si tú ìgo ibinu Ọlọrun 
wọnni si ori ilẹ aiye. 

2 Ekini si lọ, o si tú ìgo tirẹ̀ si ori ilẹ aiye; 
egbò kikẹ̀ ti o si dibajẹ si dá awọn enia ti o ni 
àmi ẹranko na, ati awọn ti nforibalẹ fun awo— 
ran rẹ̀. 

3 Ekeji si tú ìgo tirẹ̀ sinu okun; o si dabi ẹ̀jẹ 
okú enia: gbogbo ọkan alaye si kú ninu okun. 

4 Ẹkẹta si tú ìgo tirẹ̀ sinu odò, ati si orisun 
awọn omi; nwọn si di ẹ̀jẹ. 

5 Mo si gbQ angẹli ti omi nì wipe, Olododo 
ni Iwọ Ẹni—Mimẹ, ẹniti o mbẹ, ti o si ti wà, 
nitoriti iwọ ṣe idajọ bayi. 

6 Nitoriti nwọn ti ta ẹ̀jẹ awọn enia mimQ ati 
ti awọn woli silẹ, iwọ si fi ẹ̀jẹ fun wọn mu; 
eyiyi li o yẹ wọn. 

7Mo si gbẹ pẹpẹ nke wipe, Bẹni, Oluwa 
Ọlọrun Olodumare, otitọ ati ododo ni idajọ rẹ. 

8 Ẹkẹrin si tú igo tirẹ̀ sori 6riin; a si yọnda 
fun u lati fi iná jôú enia lara. 

9A si fi 6ru nla jo awọn enia lara, nwọn si 
sòrọ—Òòdi si orukọ Ọlọrun, ẹniti o li agbara lori 
iyọnu wọnyi: nwọn kò si ronupiwada lati fi 
ogo fun u. 

10 Ẹkarun si tu ìgo tirẹ̀ sori itẹ ẹranko na; 
ilẹ—ọba rẹ̀ si ṣokunkun; nwọn si nge ahọn 
wọn jẹ nitori irora. 

11 Nwọn si sòrọ—Òòdi si Ọlọrun ọrun nitori 
irora wọn ati nitori egbò wọn, nwọn kò si ro— 
nupiwada iṣẹ wọn. 

12 Ẹkẹfa si tú ìgo tirẹ̀ sori odò nla Eufrate; 
omi rẹ̀ si gbẹ, ki a le pese ọna fun awọn ọba 
ati ìla—ôrùtn wá. 

13 Mo si ri awọn ẹmí aimọ mẹta bi òpọlẹ̀, 
nwọn ti ẹnu dragoni na ati ẹnu ẹranko na ati 
ẹnu woli eke na jade wá. 


IFIHÀN 15—17 
14 Nitori ẹmi ẹ̀ṣu ni wọn, ti nṣe iṣẹ-iyanu, 
awọn ti njade lọ sọdọ awọn ọba gbogbo ilẹ 
aiye, lati gbá wọn jọ si ogun ọjọ nla Ọlọrun 
Olodumare. 

15 Kiyesi i, mo mbọ bi olẹ̀. Ibukún ni fun 
ẹniti nṣọna, ti o si npa aṣọ rẹ̀ mọ, ki o má bá 
rìn ni ìhoho, nwọn a si ri itiju rẹ̀. 

160 si gbá Wọn jọ si ibikan ti a npẹ̀ ni 
Har—mageddoni li de Heberu. 

17 Ekeje si tú ìgo tirẹ̀ si oju ọrun; ohùn nla 
kan si ti inu tẹmpili jade lati ibi it, wipe, O 
pari. 

18 Mànamána si kọ, a si gbẹ ohùn, àrá si 
san, ìṣẹlẹ nla si ṣẹ̀, iru eyiti kò ṣẹ̀ ri lati igbati 
enia ti wà lori ilẹ, iru ìṣẹlẹ nla bẹ̀, ti o si lagbara 
tobẹ̀. 

19Ilu nla na si pin si ipa mẹta, awọn ori— 
lẹ—ẹ̀de si ṣubu: Babiloni nla si wá si iranti ni— 
waju Ọlọrun, lati fi ago ọti—Waini ti irunu ibinu 
rẹ̀ fun u. 

20 Olukuluku erekuṣu si salọ, a kò si ri 
awọn òke nla mQ. 

21 Yinyín nla, ti ọkọkan rẹ̀ to talenti ni 
ìwòn, si bẹ lù awọn enia lati ọrun wà: awọn 
enia si sọrọ—òdi si Ọlọrun nitori iyọnu yinyin 
na; nitoriti iyọnu rẹ̀ na pò gidigidi. 


l 7 1ỌKAN ninu awọn angẹli meje na ti 

o ni ìgo meje wọnni si wá, o si ba mi 
sọrọ wipe, Wá nihin; emi o si fi idajọ agbere 
nla nì ti o joko lori omi pupò han ọ: 

2 Ẹniti awọn ọba aiye ba ṣe àgbere, ti a si ti 
fi ọti-waini àgbere rẹ̀ pa awọn ti ngbe inu 
aiye. 

30 si gbe mi ninu Ẹmí lọ si aginjù: mo si ri 
obinrin kan o joko lori ẹranko alawò odòdòô 
kan ti o kún fun orukọ ọrọ—odi, o ni ori meje 
ati iwo mẹwa. 

4 A si fi aṣọ elese aluko ati aṣọ odòdò wọ 
obinrin na, a si fi wura ati okuta iyebiye ati 
perli ṣe e lọṣẹ, o ni ago Wura kan li ọwọ rẹ̀, ti 
o kún fun irira ati fun ẹgbin agbere rẹ̀: 

5 Ati niwaju rẹ̀ ni orukọ kan ti a kọ, OHUN 
IJINLẸ, BABILONI NLA, IYA AWỌN PANṢAGA 
ATI AWỌN OHUN IRIRA AIYE. 

6 Mo si ri obinrin na mu ẹ̀jẹ awọn enia 
mimẹ̀, ati ẹ̀jẹ awọn ajẹrikú Jesu li amuyo: 
nigbati mo si ri i, ẹnu yà mi gidigidi. 

7 Angẹli si wi fun mi pe, Nitori kili ẹnu ṣe 
yà ọ? emi o sọ ti ijinlẹ obinrin na fun ọ, ati ti 
ẹranko ti o gún, ti o ni ori meje ati iwo mẹwa. 

8 Ẹranko ti iwọ ri nì, o ti wà, kò si sí mọ: yio 
si ti inu ọgbun gòke wá, yio si lọ sinu egbé: 


IFIHÀN. 17, 18 
ẹnu yio si yà awọn ti ngbé ori ilẹ aiye, orukọ 
awọn ẹniti a kò ti kọ sinu iwe ìye lati ipilẹṣẹ 
aiye, nigbati nwọn nwò ẹranko ti o ti Wà, ti kò 
si si mé, ti o si mbòwá. 

9 Nihin ní itumọ ti o li ọgbẹn wà. Ori meje 
nì oke nla meje ni, lori eyi ti obinrin na joko. 

10 Ọba meje si ni nwọn: awọn marun ṣubu, 
ọkan mbẹ, ọkan iyokù kò si ti ide; nigbati o ba 
si de, yio duro fun igba kukuru. 

11 Ẹranko ti o si ti wà, ti kò si si, on na si ni 
ẹkẹjọ, o si ti inu awọn meje na wá, o si lọ si 
ìparun. 

12Iwo mẹwa ti iwọ si ri nì ọba mẹwa ni 
nwọn, ti nwọn kò iti gba ijọba; ṣugbọn nwọn 
gba ọla bi ọba pẹlu ẹranko na fun wakati kan. 

13 Awọn wọnyi ni inu kan, nwọn o si fi 
agbara ati ọla wọn fun ẹranko na. 

14 Awọn wọnyi ni yio si má ba Ọdọ-Agutan 
jagun, Ọdọ—Agutan na yio si ṣẹgun wọn: ni— 
tori on ni Oluwa awọn oluwa, ati Ọba awọn 
ọba: awọn ti o si wà pẹlu rẹ̀, ti a pé, ti a yàn, ti 
nwọn si jẹ olôtọ yio si ṣẹgun pẹlu. 

150 si wi fun mi pe, Awọn omi ti iwọ ri nì, 
nibiti àgbere nì joko, awọn enia ati ẹya ati 
orilẹ ati oniruru ẹ̀de ni wọn. 

16 Ati iwo mẹwa ti íwọ ri, ati ẹranko na, 
awọn wọnyi ni yio korira àgbere na, nwọn o 
si sọ ọ di ahoro ati ẹni ìhoho, nwọn o si jẹ 
ẹran ara rẹ̀, nwọn o si fi iná sun u patapata. 

17 Nitori Ọlọrun ti fi sinu ọkàn wọn lati mu 
ifẹ rẹ̀ ṣẹ, lati ni inu kan, ati lati fi ijọba wọn 
fun ẹranko na, titi ọrọ Ọlọrun yio fi ṣẹ. 

18 Obinrin ti iwọ ri ni ilu nla nì, ti njọba lori 
awọn ọba ilẹ aiye. 


l 8 1 LẸHIN nkan wọnyi mo si ri angẹli 
miran, o nti ọrun sọkalẹ wá ti on ti 
agbara nla; ilẹ aiye si ti ipa ogo rẹ̀ mọlẹ. 

20 si kigbe li ohùn rara, wipe, Babiloni nla 
ṣubu, o ṣubu, o si di ibujoko awọn ẹmi ẹ̀ṣu, 
ati ihò ẹmí aim6 gbogbo, ati ile ẹiyẹ aimo 
gbogbo, ati ti ẹiyẹ irira. 

3 Nitori nipa ọti—waini irunu àgbere rẹ̀ ni 
gbogbo awọn orilẹ—ede ṣubu, awọn ọba aiye 
si ti ba a ṣe àgbere, ati awọn oniṣowo aiye si 
di ọlọrọ nipa ọpọlọpọ wọbia rẹ̀. 

4 Mo si gbQ ohùn miran lati ọrun wá, nwi— 
pe, Ẹ ti inu rẹ̀ jade, ẹnyin enia mi, ki ẹ má bá 
ṣe alabapin ninu ẹ̀ṣẹ rẹ̀, ki ẹ má bá si ṣe gbà 
ninu iyọnu rẹ̀. 

5 Nitori awọn ẹ̀ṣẹ rẹ̀ gá ani de ọrun, Ọlọrun 
si ti ranti aiṣedede rẹ̀. 

6San a fun u, ani bi on ti san fun—nì, ki o si 


soo 


ṣe e ni ilọpo meji fun u gẹgẹ bi iṣẹ rẹ̀: ninu ago 
na ti o ti kùn, on ni ki ẹ si kún fun u ni meji. 

7? Niwọn bi o ti yin ara rẹ̀ logo to, ti o si 
huwa wọbia, niwọn bẹ̀ ni ki ẹ da a loro ki ẹ si 
fún u ni ibanujẹ: nitoriti o wi li ọkàn rẹ̀ pe, 
mo joko bi ọbabinrin, emi kì si iṣe opô, emi ki 
yio si ri ibinujẹ lai. 

8 Nitorina ni ijọ kan nì iyọnu rẹ̀ yio de, ikú, 
ati ibinujẹ, ati ìyan; a o si fi iná sun u patapa— 
ta: nitoripe alagbara ni Oluwa Ọlọrun ti nṣe 
idajọ rẹ̀. 

9 Ati awọn ọba aiye, ti o ti mba a ṣe agbere, 
ti nwọn si mba a hu iwà wọbia, yio si pohù— 
nrere ẹkún le e lori, nigbati nwọn ba wo ẹfin 
ijona rẹ̀. 

10 Nwọn o duro li okere rére nitori ibẹru 
iṣẹ oròô rẹ̀, nwọn o má wipe, Egbé, Egbé ni 
fun ilu nla na, Babiloni, ilu alagbara ni! nitori 
ni wakati kan ni idajọ rẹ de. 

11 Awọn oniṣoWo aiye si nsọkun, nwọn si 
nṣòfọ lori rẹ̀; nitoripe ẹnikẹni kò rà ọjà wọn 
m: 

12 Ọja wura, ati ti fadaka, ati ti okuta iyebi— 
ye, ati ti perli, ati ti aṣọ ọgbọ wíwe, ati ti elese 
aluko, ati ti ṣédà, ati ti ododò, ati ti gbogbo igi 
olôrun didun, ati ti olukuluku ohun ẹ̀lo ti 
ehin—erin, ati ti olukuluku ohun ẹ̀lo ti a fi igi 
iyebiye ṣe, ati ti idẹ, ati ti irin, ati ti okuta 
marbili, 

13 Ati ti kinamoni, ati ti oniruru ohun olô— 
run didun, ati ti ohun ikunra, ati ti turari, ati 
ti ọti—Wwaini, ati ti oréro, ati ti iyẹfun daradara, 
ati ti alikama, ati ti ẹranlá, ati ti agutan, ati ti 
ẹṣin, ati ti kẹkẹ̀, ati ti ẹrú, ati ti ọkàn enia. 

14 Ati awọn eso ti ọkàn rẹ nṣe ifẹkufẹ si, sì 
lọ kuro lọdọ rẹ, ati ohun gbogbo ti o dùn ti o 
si dara ṣegbe mọ ọ loju, a kì yio si tùn ri wọn 
mẹ̀ lai. 

15 Awọn oniṣowo nkan wọnyi, ti a ti ipa rẹ̀ 
sọ di ọlọrò, yio duro li òkere rére nitori ibẹru 
iṣẹ orò rẹ̀, nwọn o má sọkun, nwọn o si má 
ṣòfọ, 

16 Wipe, Egbé, egbé ni fun ilu nla nì, ti a wọ 
li aṣọ ọgbọ wiwẹ, ati ti elese aluko, ati ti odo— 
dú, ati ti a si fi wura ṣe lọṣò, pẹlu okuta iyebi— 
ye ati perli! 

17 Nitoripe ni wakati kan ni ọrò ti o pò tobẹ 
di asan. Ati olukuluku olori ọkò, ati olukuluku 
ẹniti nrin oju omi lọ si ibikibi, ati awọn ti 
nṣiṣẹ, ninu ọkò, ati awọn ti nṣowo oju okun 
duro li òkere rére, 

18 Nwọn si kigbe nigbati nwọn ri ẹfin jijona 
rẹ̀, wipe, Ilu wo li o dabi ilu nla yi? 


901 


19 Nwọn si kù ekuru si ori wọn, nwọn kigbe, 
nwọn sọkun, nwọn si nṣọfọ, wipe, Egbé, Egbé 
ni fun ilu nla na, ninu eyi ti a sọ gbogbo awọn ti 
o ni ọkọ li okun di ọlọrò nipa ohun iyebiye rẹ̀! 
nitoripe ni Wakati kan a sọ ọ di ahoro. 

20 Yò lori rẹ̀, iwọ ọrun, ati ẹnyin aposteli 
mimẹ ati woli; nitori Ọlọrun ti gbẹsan nyin 
lara rẹ̀. 

21 Angẹli alagbara kan si gbé okuta kan 
soke, o dabi ọlọ nla, o si jù u sinu okun, wipe, 
Bayi li a o fi agbara nla bì Babiloni ilu nla nì 
WÒ, a kì yio si ri i m€ lai. 

22 Ati ohùn awọn aludùru, ati ti awọn olo— 
rin, ati ti awọn afunfẹ̀re, ati ti awọn afunpẹ̀ 
ni a kì yio si gbẹ ninu rẹ mé rara; ati oluku— 
luku oniṣọnà ohunkohun ni a kì yio si ri ninu 
rẹ mẹ lai; ati irú ọlọ li a kì yio si gbé m€é ninu 
rẹ lai; 

23 Ati imọlẹ fitila ni kì yio si tàn ninu rẹ mọ 
lai; a ki yio si gbé ohùn ọkọ iyawo ati ti iyawo 
ninu rẹ mẹ lai: nitoripe awọn oniṣowo rẹ li 
awọn ẹni nla aiye; nitoripe nipa oṣé rẹ li a fi 
tàn orilẹ—ẹ̀de gbogbo jẹ. 

24 Ati ninu rẹ̀ lí a gbé ri ẹ̀jẹ awọn woli, ati ti 
awọn enia mimẹ̀, ati ti gbogbo awọn ti a pa 


lori ilẹ aiye. 

l 9 " LẸHIN nkan wọnyi mo gbé ohùn 
nla li ọrun bi ẹnipe ti òpọlọpọ enia, 

nwipe Halleluiah; ti Oluwa Ọlọrun wa ni igba— 

la, ati ọlá agbara. 

2Nitori otitọ ati ododo ni idajọ rẹ̀: nitori o ti 
ṣe idajọ àgbere nla nì, ti o fi àgbere rẹ̀ ba ilẹ aiye 
jẹ, o si ti gbẹsan ẹ̀jẹ awọn iranṣẹ rẹ̀ lọwọ rẹ̀. 

3 Ati lẹkeji nwọn wipe, Halleluiah. Ẹfin rẹ̀ 
si gòke lọ lai ati lailai. 

4 Awọn àgba mẹrinlelogun nì, ati awọn ẹda 
alaye mẹrin nì si wolẹ, nwọn si foribalẹ fun 
Ọlọrun ti o joko lori itẹ, wipe, Amin; Halle— 
luiah. 

5 Ohùn kan si ti ibi it£ na jade wá, wipe, Ẹ 
ma yìn Ọlọrun wa, ẹnyin iranṣẹ rẹ̀ gbogbo, 
ẹnyin ti o bẹ̀ru rẹ̀, ati ewe ati àgba. 

6 Mo si gbọ bi ẹnipe ohùn òpọlọpọ enia, ati 
bi irò omi pupò, ati bi irò árá nlanla, nwipe 
Halleluiah: nitori Oluwa Ọlọrun wa, Olodu— 
mare, njọba. 

7Ẹ jẹ ki a yò, ki inu wa ki o si dùn gjdigjdi, ki 
a si fi ogo fun u: nitoripe igbeyawo Ọdọ—Agu— 
tan de, aya rẹ̀ si ti mura tan. 

8On ni a si fifun pe ki o wọ aṣọ ọgbọ wíwẹ 
ti o funfun gb6: nitoripe aṣọ ọgbọ wíwẹ nì ni 
iṣẹ ododo awọn enia mimọ. 


IFIHÀN. 28 —20 
SO si wi fun mi pe, Kọwe rẹ̀, Ibukún ni fun 
awọn ti a pẹ̀ si àse—alẹ igbeyawo Ọdọ—Agutan. 
O si wi fun mi pe, Wọnyi ni òrọ otitọ Ọlọrun. 

10 Mo si wolẹ li ẹsẹ rẹ̀ lati foribalẹ fun u. O 
si wi fun mi pe, Wò o, máṣe bẹ: iranṣẹ ẹlẹgbẹ 
rẹ li emi, ati ti awọn arakunrin rẹ ti nwọn di 
ẹrí Jesu mu: foribalẹ fun Ọlọrun: nitoripe ẹrí 
Jesu li ẹmi isọtẹlẹ. 

ti Mo si ri ọrun ṣí silẹ, si wo o, ẹṣin funfun 
kan; ẹniti o si joko lori rẹ̀ ni a npe ni Olododo 
ati Olotọ, ninu ododo li o si nṣe idajọ, ti o si 
njagun. 

12Oju rẹ̀ dabi ọwọ iná, ati li ori rẹ̀ ni ade 
pupò wà; o si ni orukọ kan ti a kọ, ti ẹnikẹni 
kò mò, bikoṣe on tikararẹ̀. 

13 A si wò ọ li aṣọ ti a tẹ̀ bò inu ẹ̀jẹ: a si npẹ̀ 
orukọ rẹ̀ ni Ọrọ Ọlọrun. 

14 Awọn ogun ti mbẹ li ọrun ti a wọ li aṣọ 
ọgbọ wíwẹ, funfun ati mim, si ntọ ọ lẹhin 
lori ẹṣin funfun. 

15 Ati lati ẹnu rẹ̀ ni idà mimu ti njade lọ, ki 
o le ma fi iṣá awọn orilẹ—ẹ̀de: on o si ma fi 
ọpá irin ṣe akoso wọn: o si ntẹ ifúnti irunu ati 
ibinu Ọlọrun Olodumare. 

16 O si ni lara aṣọ rẹ̀ ati ni itan rẹ̀ orukọ kan 
ti a kọ: ỌBA AWỌN ỌBA, ATI OLUWA AWỌN 
OLUWA. 

17 Mo si ri angẹli kan duro ninu ôrùn; o si fi 
ohùn rara kigbe, o nwi fun gbogbo awọn ẹiyẹ 
ti nfò li agbedemeji ọrun pe, Ẹ wá, ẹ si kô ara 
nyin jọ pò si àse—alẹ nla Ọlọrun; 

18 Ki ẹnyin ki o le jẹ ẹran—ara awọn ọba, ati 
ẹran—ara awọn olori ogun, ati ẹran—ara awọn 
enia alagbara, ati ẹran awọn ẹṣin, ati ti awọn 
ti o joko lori wọn, ati ẹran—ara enia gbogbo, 
ati ti omnira, ati ti ẹrú, ati ti ewe ati ti àgba. 

19 Mo si ri ẹranko na ati awọn ọba aiye, ati 
awọn ogun Wọn ti a gbájọ lati ba ẹniti o joko 
lori ẹṣin na ati ogun rẹ̀ jagun. 

20 A si mu ẹranko na, ati woli eke nì pẹlu 
rẹ̀, ti o ti nṣe iṣẹ iyanu niwaju rẹ̀, eyiti o ti fi 
ntàn awọn ti o gbà àmi ẹranko na ati awọn ti 
nforibalẹ fun aworan rẹ̀ jẹ. Awọn mejeji yi li 
a sọ laye sinu adagun iná ti nfi sulfuru jò. 

21 Awọn iyokù li a si fi idà ẹniti o joko lori 
ẹṣin na pa, ani idà ti o ti ẹnu rẹ̀ jade: gbogbo 
awọn ẹiyẹ si ti ipa ẹran—ara wọn yò. 


20 1 MO si ri angẹli kan nti ọrun sọkalẹ 
Wá, ti on ti ìṣika ọgbun nì, ati ẹ̀wọn 
nla kan li ọwé rẹ̀. 

...2O si di dragoni na mu, ejò atijọ nì, ti iṣe 
Eṣu, ati Satani, o si dẹ̀ e li ẹgbẹ̀run ọdún. 


IFIHÀN. 20, 21 


30 si gbé e sọ sinu ọgbun na, o si ti i, o si fi 
ẹ̀didi di i lori rẹ̀, ki o má bá tan awọn ori— 
lẹ—ẹ̀de jẹ mẹ titi ẹgbẹrun ọdún na yio fi pé: 
lẹhin eyi, a kò le ṣai tu u silẹ fun igba diẹ. 

4 Mo si ri awọn ìtẹ, nwọn si joko lori wọn, 
a si fi idajọ fun wọn: mo si ri ọkàn awọn ti a ti 
bẹ̀ lori nitori ẹrí Jesu, ati nitori ẹrọ Ọlọrun, ati 
awọn ti kò si foribalẹ fun ẹranko na, ati fun 
aworan rẹ̀, tabi ti kò si gbà àmi rẹ̀ ni iwaju 
Wọn ati li ọwọ wọn; nwọn si wà laye, nwọn si 
jọba pẹlu Kristi li ẹgbẹrun ọdún. 

5Awọn okú iyokù kò wà laye mẹ titi 
ẹgbẹ̀run ọdún na yio fi pé. Eyi li ajinde ekini. 

6 Olubukun ati mimé ni ẹniti o ni ipa ninu 
ajinde ekini na: lori awọn wọnyi ikú ekeji kò 
li agbara, ṣugbọn nwọn o jẹ alufa Ọlọrun ati ti 
Kristi, nwọn o si má jọba pẹlu rẹ̀ li ẹgbẹ̀run 
ọdún. 

7 Nigbati ẹgbẹrun ọdún na ba si pé, a o tú 
Satani silẹ kuro ninu tubu rẹ̀. 

8 Yio si jade lọ lati má tàn awọn orilẹ—ẹ̀de ti 
mbẹ ni igun mẹrẹrin aiye jẹ, Gogu ati Mago— 
gu, lati gbá wọn jọ si ogun: awọn ti iye wọn 
dabi iyanrìn okun. 

9 Nwọn si gòke lọ la ibú aiye ja, nwọn si yi 
ibudo awọn enia mimọ ká ati ilu ayanfẹ na: 
iná si ti ọrun sọkalẹ wá, o si jo wọn run. 

10 A si wQ Eṣu ti o tàn wọn jẹ lọ sinu ada— 
gun iná ati sulfuru, nibiti ẹranko ati woli eke 
nì gbé wà, a o si má dá wọn loro t'ọsan—t'oru 
lai ati lailai. 

ti Mo si ri it€é funfun nla kan, ati ẹni ti o 
joko lori rẹ̀, niwaju ẹniti aiye ati ọrun fò lọ; a 
kò si ri aye fun wọn mQ. 

12 Mo si ri awọn okú, ati ewe ati àgba, 
nwọn duro niwaju itẹ; a si ṣi awọn iwe silẹ; a 
si ṣí awọn iwe miran kan silẹ ti iṣe iwe ìye: a 
si ṣe idajọ fun awọn okú lati inu ohun ti a ti kọ 
sinu awọn iwe na, gẹgẹ bi iṣẹ wọn. 

13 Okun si jọ awọn okú ti mbẹ ninu rẹ̀ lọwọ; 
ati ikú ati ipo—okú si jọ okú ti o wà ninu wọn 
lọwọ: a si ṣe idajọ wọn olukuluku gẹgẹ bi iṣẹ wọn. 

14 Ati ikú ati ipo—okú li a si sọ sinu adagun 
iná. Eyi ni ikú keji. 

15 Bi a ba si ri ẹnikẹni ti a kò kọ orukọ rẹ̀ 
sinu iwe ìye, a sọ ọ sinu adagun iná. 

21 1 MO si ri ọrun titun kan ati aiye ti— 
tun kan: nitoripe ọrun ti iṣaju ati aiye 
iṣaju ti kọja lọ; okun kò si si mé. 

2 Mo si ri ilu mimé nì, Jerusalemu titun nti 


ọrun sọkalẹ lati ọdọ Ọlọrun wá, ti a mura silẹ 
bi iyawo ti a ṣe lọṣẹ fun ọkọ rẹ̀. 


so2 


3 Mo si gbQ ohun nla kan lati ori itẹ nì Wá, 
nwipe, Kiyesi i, agẹ Ọlọrun wà pẹlu awọn 
enia, on ô si ma ba wọn gbé, nwọn o si ma jẹ 
enia rẹ̀, ati Ọlọrun tikararẹ̀ yio wà pẹlu wọn, 
yio si má jẹ Ọlọrun wọn. 

4 Ọlọrun yio si nù omije gbogbo nú kuro li 
oju wọn; kì yio si si ikú m, tabi ọfọ, tabi 
ẹkún, bẹni ki yio si irora mẹ: nitoripe ohun 
atijọ ti kọja lọ. 

5 Ẹniti o joko lori itẹ nì si wipe, Kiyesi i, mo 
sọ ohun gbogbo di ọtún. O si wi fun mi pe, 
Kọwe rẹ̀: nitori òrọ wọnyi ododo ati otitọ ni 
nwọn. 

60 si wi fun mi pe, O pari. Emi ni Alfa ati 
Omega, ipilẹṣẹ ati opin. Emi ô si fi omi fun 
ẹniti ongbẹ ngbẹ lati orisun omi ìye lọfẹ. 

? Ẹniti o ba ṣẹgun ni yio jogún nkan wọn— 
yi; emi o si má jẹ Ọlọrun rẹ̀, on o si ma jẹ 
ọmọ mi. 

8Ṣugbọn awọn ojo, ati alaigbagbé, ati ẹni 
irira, ati apania, ati àgbẹ̀rẹ̀, ati oṣÚ, ati abọriṣa, 
ati awọn eke gbogbo, ni yio ní ipa tiwọn ninu 
adagun ti nfi iná ati sulfuru jò: eyi ti iṣe ikú 
keji. 

9 Ọkan ninu awọn angẹli meje ni, ti nwọn 
ni ìgo meje nì, ti o kún fun iyọnu meje ikẹhin 
si wá, o si ba mi sọrọ wipe, Wá nihin, emi o fi 
iyawo, aya Ọdọ—Agutan, hàn ọ. 

10O si mu mi lọ ninu Ẹmí si òke nla kan ti o 
si ga, o si fi ilu nì han mi, Jerusalemu miméô, ti 
nti ọrun sọkalẹ lati ọdọ Ọlọrun wá, 

ti Ti o ni ogo Ọlọrun: imọlẹ rẹ̀ si dabi okuta 
iyebiye gidigidi, ani bi okuta jasperi, o m€ bi 
kristali; 

120 si ni odi nla ati giga, o si ni ẹnubode 
mejila, ati ni awọn ẹnubode na angẹli mejila 
ati orukọ ti a kọ sara wọn ti iṣe orukọ awọn 
ẹ̀ya mejila ti awọn ọmọ Israeli: 

13 Ni ìha ìla—ôrún ẹnubode mẹta; ni ìha 
ariwa ẹnubode mẹta; ni ìha gusù ẹnubode 
mẹta; ati ni ìha ìwọ—6rùn ẹnubode mẹta. 

14 Odi ilu na si ni ipilẹ mejila, ati lori wọn 
orukọ awọn Aposteli mejila ti Ọdọ—Agutan. 

15 Ẹniti o si mba mi sòrọ ni ifefe wura kan 
fun iwọn lati fi wòn ilu na ati awọn ẹnubode 
rẹ̀, ati odi rẹ̀. 

16 Ilu na si lelẹ ni ibú mẹrin li ọgbọgba, 
gigùn rẹ̀ ati ibú rẹ̀ si dọgba: o si fi ifefe nì wòn 
ilu na, o jẹ ẹgbata oṣuwọn furlongi: gigùn rẹ̀ 
ati ibú rẹ̀ ati gìga rẹ̀ si dégba. 

17O si wọn odi rẹ̀, o jẹ ogoje igbọnwọ le 
mẹrin, gẹgẹ bi oṣuwọn enia, eyini ni, ti an— 
gẹli na. 


9s9o3 


18 Ohun ti a sì fi mọ odi na ni jasperi: ilu na 
si jẹ kìki wura, o dabi digí ti o mf kedere. 

ISA fi oníriiru okuta iyebiye ṣe ipilẹ ogiri 
ilu na lẹ̀ṣọ. Ipilẹ ikini jẹ jasperi; ekeji, safiru; 
ẹkẹta, kalkedoni; ẹkẹrin, smaragdu: 

20 Ẹkarun, sardoniki; ẹkẹfa, sardiu; ekeje, 
krisoliti; ẹkẹjọ berili; ẹkẹsan, topasi; ẹkẹwa, 
krisoprasu; ẹkọkanla, hiakinti; ekejila, ame— 
tisti. 

21 Ẹnubode mejejila jẹ perli mejila: oluku— 
luku ẹnubode jẹ perli kan; òna igboro ilu na si 
jẹ kìki wura, o dabi digí didán. 

22Emi kò si ri tẹmpili ninu rẹ̀: nitoripe 
Oluwa Ọlọrun Olodumare ni tẹmpili rẹ̀, ati 
Ọdọ-Agutan. 

23 Ilu na kò si ni iwá ôrùn, tabi oṣupa, lati 
má tan imọlẹ si i: nitoripe ogo Ọlọrun li o 
ntàn imọlẹ si i, Ọdọ—Agutan si ni fitila rẹ̀. 

24 Awọn orilẹ—ẹ̀de yio si má rìn nipa imọlẹ 
rẹ̀: awọn ọba aiye si nmu ogo wọn wá sinu rẹ̀. 

25A kì yio si sé awọn ẹnubode rẹ̀ rara li 
ọsán: nitori kì yio si oru nibẹ̀. 

26 Nwọn o si ma mu ogo ati ọlá awọn ori— 
lẹ—ẹ̀de wá sinu rẹ̀. 

27 Ohun alaim€é kan kì yio si wò inu rẹ̀ rara, 
tabi ohun ti nṣiṣẹ irira ati eke; bikoṣe awọn ti 
a kọ sinu iwe ìye Ọdọ—Agutan. 

22 tO si fi odò omi ìye kan han mi, ti o 
mẹ bi kristali, ti nti ibi it$ Ọlọrun ati 
ti Ọdọ—Agutan jade Wá. 

2 Ti árin igboro rẹ̀, ati niha ikini keji odò na, 
ni igi iye gbé wà, ti ima so onir(iru eso mejila, 
a si má so eso rẹ̀ li oṣôṣù: ewé igi na si ni fún 
mimú awọn orilẹ—ẹ̀de larada. 

3 gún kì yio si si m€: itẹ Ọlọrun ati ti Ọdọ— 
Agutan ni yio si má wà níbẹ̀; awọn iranṣẹ rẹ̀ 
yio si ma sìn i: 

4Nwọn o si ma ri oju rẹ̀; orukọ rẹ̀ yio si má 
Wà ni iwaju wọn. 

S Oru kì yio si si mQ; nwọn kò si ni iwá 
imọlẹ fitila, tabi imọlẹ ôrùn; nitoripe Oluwa 
Ọlọrun ni yio tan imọlẹ fun wọn: nwọn o si 
ma jọba lai ati lailai. 

60 si wi fun mi pe, ododo ati otitọ li òrọ 
wọnyi: Oluwa Ọlọrun ẹmi awọn woli li o si 
rán angẹli rẹ̀ lati fi ohun ti kò le ṣaiṣẹ kánkán 
hàn awọn iranṣẹ rẹ̀. 


IFIHÀN. 21, 22 
7 Kiyesi i, emi mbọ kánkán: ibukún ni fun 
ẹniti npa òrọ isọtẹlẹ inu iwe yi mq. 

8 Emi Johannu li ẹniti o gbọ ti o si ri nkan 
wọnyi. Nigbati mo si gbQ ti mo si ri, mo wolẹ 
lati foribalẹ niwaju ẹsẹ angẹli na, ti o fi nkan 
wọnyi hàn mi. 

98 Nigbana li o wi fun mi pe, Wo o, máṣe bẹ: 
iranṣẹ ẹlẹgbẹ rẹ li emi, ati ti awọn arakunrin 
rẹ woli, ati ti awọn ti npa òrọ inu iwe yi m€: 
foribalẹ fun Ọlọrun. 

1t0O si wi fun mi pe, Máṣe fi ẹ̀didi dí ẹrọ 
isọtẹlẹ ti inu iwe yi: nitori ìgba kù si dẹ̀dẹ̀. 

vi Ẹniti iṣe alaiṣôtọ, ki o má ṣe alaiṣôtọ nṣéú: 
ati ẹniti iṣe ẹlẹgbin, ki o má ṣe ẹlẹgbin nṣé: ati 
ẹniti iṣe olododo, ki o má ṣe olododo nṣé: ati 
ẹniti iṣe mimQ,, ki o má ṣe mimQ nṣò. 

12 Kiyesi i, emi mbẹ kánkán; ẹ̀re mi si mbẹ 
pẹlu mi, lati san an fun olukuluku gẹgẹ bi iṣẹ 
rẹ̀ yio ti ri. 

13 Emi ni Alfa ati Omega, ẹni iṣaju ati ẹni 
ikẹhin, ipilẹṣẹ̀ ati opin. 

M4Ibukún ni fun awọn ti nfò aṣọ Wọn, ki 
nwọn ki o le ni anfani lati wá si ibi igi ìye na, 
ati ki nwọn ki o le gba awọn ẹnubode wọ inu 
ilu na. 

15 Nitori li ode ni awọn ajá gbé wà, ati 
awọn oṣô, ati awọn àgbere, ati awọn apania, 
ati awọn abọriṣa, ati olukuluku ẹniti o fẹran 
eke ti o si nhuwa eke. 

16 Emi Jesu li o rán angẹli mi lati jẹri nkan 
wọnyi fun nyin niti awọn ijọ. Emi ni gbòngbo 
ati iru-ọmọ Dafidi, ati irawọ owurọ ti ntàn. 

17 Ati Ẹmí ati iyawo wipe, Ma bọ. Ati ẹniti 
o ngbé ki o wipe, Ma bọ. Ati ẹniti ongbẹ ngbẹ 
ki o wá. Ẹnikẹni ti o ba si fẹ, ki o gbà omi ìye 
na lọfẹ. 

18 Emi njẹri fun olukuluku ẹniti o gbé ẹ̀rọ 
isọtẹlẹ iwe yi pe, Bi ẹnikẹni ba fi kún wọn, 
Ọlọrun yio fi kún awọn iyọnu ti a kọ sinu iwe 
yi fun u. 

19 Bi ẹnikẹni ba si mu kuro ninu ẹrọ iwe 
isọtẹlẹ yi, Ọlọrun yio si mu ipa tirẹ̀ kuro ninu 
iwe ìye, ati kuro ninu ilu mimô nì, ati kuro 
ninu awọn ohun ti a kọ sinu iwe yi. 

20 Ẹniti o jẹri nkan wọnyi wipe, Nitôtọ emi 
mbò kánkán; Amin. Ma bò, Jesu Oluwa. 

21 Ore—ọfẹ Jesu Oluwa ki o wà pẹlu gbogbo 
awọn enia mim. Amin. 


